આથતંત્રી 
મણલાલ જોશી 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું સામવિક 


ઝાડ 





યોગાચાર્યોએ ચિત્તનદીને “ઉભયતોવાહિની' કહી છે. તે બન્ને બાજુ 
વહે છે. સંકલ્ય અને વિકલ્ય, સુખ. અને દુઃખ - બન્ને દિશાઓમાં 
એનાં જળ. ફરી વળે છે. એ. સાથે ભૂતકાળના અનુભવો. અને 
ભવિષ્યની કલ્પનાઓ ભણી પણ ચિત્તનો પ્રવાહ વહે છે. ખરેખર તો 
ચિત્તનદીમાં શું તણાતું આવ્યું અને શું તળિવે બેસી ગયું એનો 
હિસાબ કરવા કરતાં ચિત્તનો પ્રવાહ પારખતાં રહેવું જોઈએ. એક 
તાર આ પ્રયત્ન થયો તો ચિત્તને આપણે સદા નવું રાખી શકીએ... 


ચિત્તની સહજ સ્થિરતા કોઈ સ્થગિતતા નથી જ નથી. તેના કેન્દ્રમાંથી 
અનંત આંદોલનનો. પ્રવાહ નીકળ્યા જ કરે છે છતાં તે વિચલિત થતું, 
નથી. આ પ્રવાહ ગમે તે દિશામાં વહે પણ તેની બન્ને બાજુ જીવન. 
પાંગરી ઊઠે છે અને આનંદમાંથી આનંદનાં ફલો ખીલતાં રહે છે. 


મકરન્દ દવે 
(ઇસહજને કિનારે”માંથી) 


ક & ૫૮૪5 ૬-- ન્્ઝ્ક્ક્કનટક ----- 
ષ૩ર૨*૨૫.૩%- 


કન 


૨૦૮ 
૪8. પર્વત ૦9.૦૪ 








જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 


વર્ષ અઢારમું : અંક: ૬ 


ઉદેશ ૬» 











વર્ષ અઢારમું 


સ્ક 
સળગઅંક ૨૦૮ 





ન્ન્---------ૂૂ-------- 


અનુક્રમ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 


રભ વર્ષો તેમા ત્્ત્રી 
ગુજરાતનાં ચૂટણી પરિણામોના સકૈતો ક 
નાતાલ અને નુ વર્ષ યોસેફ મેકવાન 
ટૂંકી વાર્તાનુ સવરૂપ મણિલાલ હ પટેલ 
ગુજરાતી ટૂંકો વાર્તાની ગતિ-રીતિ ઉત્પલ રામચન્દ્ર પટેલ 
દૂધ પીવાના ફાયદા. (લઘુકથા) નીલમ એચ. દોશી 
ચુનીલાલ મડિયાની તાર્તાકલા યોગેશ જોષી 
શ્રી રારધશ્યામ શમની એક અપૂર્વ રસરૂપસિદ્ધ વાત લાભશકર ઠાકર 
બારી (કાતેતા) રમેશ આચાર્ય 
નિશ્ચિત વિદાય માટેનો '્રવેશ પ્રા. મનોજ માહ્યાવશી 
ઉતરાણ (કવિતા) રમણીઝ સોમેશ્વર 
શરદનો તડકો (સોનેટ) ઉશનસૂ 
ભાળું છું ગઝલ) ભાનુપ્રસાદ પડયા 
ઓળખો છો ડયા તમે ? (૫૩૯) કાનપરિજા કેતન વિનુભાઈ 
બે ગઝ૧ (ગઝલ) મિનુ મોદી, 
હદ નઘી (પઝલ) દિલીપ મોદી 
ટેરવે (ઝલ) જ 
આસ્વાદ પ્રબોધ ર જોશી 
ભાતકની ધસ્તી પર્‌ કપનો, જન્માવતો ધરતીકંપ 
મારા ઘુકુર ધર કાવ્યાનુવાદ (અગ્ેજીમાથી) રવીન્દ્રનાથ ટાગોર / 
દક્ષા વાસ 
મલ્હાર (વાત) શમથન્દ્ર પટેલ 
ભારતના પુનરૃત્થાનના જ્યોતિર્ધરો દુષ્યંત પંડ્યા 
૪ સ્તામી અદ્ભુતઇનન્દ 
શાસ્ત્રીય સગીત મારી નજરે નિર્મિશ ઠાકર 
૪ સૂરરપારેચય 
ગ્રથ ગરિમા મહેશ દવે 
આન્પત્તોલ ફાન્સતી અમર ડુતિ, થાઈ 
ઉદ્દેશ શ્રેષ્ઠ બટુડો (તાત) ગુલાબદાસ બ્રોકર 
તાઈલ્ડ લાઉફ તોરા ૧૧ હેમેન્દ્ર એ. શાહ 
કસ્તુરીમૃગ 118 40510 (સ્ટ 
પરિષદમાં જોર્યું જાણ્યુ અનુભવ્યુ રમેશ ૨ દવે 
સાહિત્યવૃત્ત મુકુન્દ પી. શહ 
નહ ધુત્તકો 


(1000111 


તાચકો-પ્રાહકો-લેખકો માટે સૂચનાઓ, 
# “ઉદ્દેશ દર માસની પદરમીં તારીખેપ્રગ2 શય છે 
૨૪૧ ૬ “ઉદેના ગ્રાહક ઝેપે રે એકમથી છઈ શકય છે વાક હાજ ભરનાર 
ર૪૧  ચ્ૅહડનેજેઅંકથી ઝાહક લના હશે તે અકળ ઝાહક ગણશમાં આડે. 
9 વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) રૂ ર૦૦ વિદેશમાં (અરમેઉ) યુ. એસ. ૩૧૨ 


ર૪૨] રૃપ આ એંકની છૂટકનકલ રૂ ર૫,પોરટેજ સાયે. સંક રિડકમાંહરે 

૨૪૩|। તામુધીયોકાઃ 

૨૪૭ * ઉદશબાંધોરપ અતેસરૂપનેઅનૂળથીનેહૈષેએપોતાર્ન ફીએમોકર્શ, 
અન્યત્ર મોકલેલી કે પ્રકારોત કૃતિ યોકલડ નહીં સમાય રીતેરરીકૃત 


ર૫૮! કજ્તોજ્સાબએક મહિનામાં આપશમાં મતે છે અનયાર્ફરે મમી 
રેપદ| સમજવી.અસ્વીકત જૂતિપાછી મોક્લાતી નથી હેખકોએપોતાની શેની 
૨૬૩ ન"કલશાળરે રાખવ (તત છે હાસ ગળતી એક ળાજુલે મગસ 
અફરોમાં લળ સરનામું અતડય ઉખશો 

૨55 ક હરેશ પુરસકારનુંધોરલ સીકારેે વેડ કેએ યે ક્તીડ 
૨૬૭) પુરસ્કારકાર્યાલય તરફથી મોકલી આપશમાં આવશે. 

ર$(.; 9 ઉફેશ'માંગ્રટિદ્ તાં તખાણની જરાળદ્રરી જે તે વૈપકની છે અર 








પ્રકાશિત લેખકોના બધા અભિપ્રાયો સાથે તંત્રી સંમત છે એમ 
૨૭૦ માની લેવું નહી. 
૨૭૦1 * ફૂેઓખેક્વા,લલાજમપોઇવ તથા અન્મપત્રરવયર મગના 
સ્ક્ઠ 'દ્દેશ ફાઉન્ડેશન, 
સ્ક «૦૩૦ ર જોશી, 
"ડલ સેક્ટર બી ૨૭ સ્નવંગ સિટિ, 
૨૭૧ બોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ 
૨૭૧ કત્‌ (ર૭૧૭) ૨૩૧૮૮૦ 
[અનિશર્પ સંજોગોમાં સાતે ૮-૦૦ પછી) 
ર૦? હ 'ઉદ્દેશ નુ લશજમ આ સ્‍થળે પણ ભરી શકાશે તેમજ છૂટક નકઉ પણ 
અહીથી પછી શકશે, 


૨૭૩ ૧ વિજય મૈગેઝિન વર્લ્ડ ૧૨, કલ્યાણ ભુવન, બીજો માળ, 
રિવીફ રોડ અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 
૨૭૪| શન ૨૫૩૫ ૬૩૭૮ ર૬૮૩ ૦૬૯. 
૨ સૈરભપુસ્તક ભંડાર, બી ૨૦ સ્થાપત્ય સપાર્ટમન્ટ, સ્ટ્િગ 
૨૮૨! ડોર્પિઠલની બાજુમા, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ 
ફોન ર૭૪૫ ૧૪૦૦ ૩1૧૦૭ ૦૮1૮ 
૨૮૬ | ૩ મેગેઝ્તિ વર્ડ સેશન રોડ, આખંદ-૩૮૮૦૦૧ 
ફેન્‌ ર૪% ૬3૫, ૨૪૪ ૫૮૨ 
જ ઈમેજપબ્િકેશન્સપ્રા. હિ. ૧ ર. સેન્સર બજાર, 
૧હો માળ, ઝાંગારડી સર્કલ, અમદજદ-૩૮૦૦૦4 
ફોન સપક ૦૫૪૪ ૨૧૪૪ ચ્૮ઝ 
ર૯૧ | પ છઓએસિસ શોપ, જીએફ ૧૦-૧૧ હાર્યડી કૉમ્પલેથ, 
૨૮૩[ એમકે હાઈર4વ પારે, એચડીએફસી રોડ, અવકાપુરી, 
હડોદશ-૩૯૦૦૦૭ ફ્ઞેન- (૦૨૬૫) ૨૩૫૧૮૬૨ 
દા00211 દલમાક કડક 100 ત0 11 
૧૪! હ પીવ્ષ મેગેઝિન વલા એફ/૮ પ્રથમ માળ મુલ્કી ભવન, 
ર૬૩] ઝેસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડની પાતો, મહેસાણ-૩૮૪૦૦૧ ઉગુ! 
શૌક ઇનસક્તરય ૨૨૦૩૫૦/૬૮૨૫૮૮#535૮ 


વોધ ૨. જોશી 


૨૮૮ 


આધતંત્રી રમણલાલ જોશી 
મદ અનેપ્રકાશ$ પ્રબોધ ર. જોશી, મેનેજિંગ ટ્રી, ઉદેશ ફરહન્ડેશન, ૨, અચલાયતન સોસાપટી, સન્‍્ટ ઝૉતવસ અઇસ્ટૂર મ” 


વઈપસેટિંગ ઈમેજ પન્તિકેશન્મ પ્રા. લિ. ૧ ૨ સેન્ચુરી બજાર, ૧લો માળ, આંઝાવાડી સર્કલ, અમદાવાદ-& શેન ર૬૫૬૦૫૦૪ ૨૬૪૪૨૮૩૧ 
મુદ્રલસ્થાન ભગવતી આફરેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ ફોન ૨૨૧૬ ૭૬૯૩ 


બ્ટ્શ્‌ ર 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 





રહ્યાં વર્ષો તેમાં - 


હેલ્યક્લબથી પાછો આવ્યો ત્યારે છાપાવાળો ઝાંપા પર છાપાં નાંખી ગયો હતો. શિયાળાની ઊગતી સવારે ચાની ચૂસકી 
લેતાં હેડલાઈન્સ ઉપર નજર ફરી વળી. બધું ગઈકાલ જેવું જ, એ. જ દશ્યો વસ્તુતઃ કશા ય ફેરફાર વગર અથડાયા કરે છે. 
કોઈક છાપાએ, ફોર અ ચેન્જ, રાજકારણથી હટીને સેન્સેક્સના ઉતાર-ચઢાવને આઠ કોલમનું હેડિંગ આપ્યું હતું; બધી સેન્સીસ 
બુઠ્ઠી થઈ બહેર મારી જાય એ પહેલાં ઝટપટ બંધ કર્યું. જો કે થોડીવાર સેન્સ અને સેક્સનો આ શબ્દ-સમન્વય મનમાં રમી 
રહ્યો... 

પરદેશમાં ક્યાંય કશે જવાય - ન જવાય, ત્યાંનાં છાપાં અચૂક વાંચું છું. એમાં રસ પડે છે. આવું આવું તો ત્યાંય હોય પણ 
એ એના સ્થાને હોય અને બીજુ બધું પણ હોય. ક્યાંક ઊઘડતા પાને એક સાવ નવા નક્કોર કવિની કવિતા વાંચ્યાનું સમરણ છે. 
એઇછાપું મેં સાચવી રાખ્યું હતું પણ અત્યારે મળતું નથી. આમે ય સાચવેલું સ્મરણમાં રહે એ જ બરાબર. 

મૂળ વાત પર. એક પછી એક વસ્તુઓ. ક્રમાનુસાર થતી ગઈ. “શેવ' કરતાં મજા પડી, ગરમ પાણીનો. સ્પર્શ અને એકાગ્ર 
થઈ જવાની - દર્પણમાં નહિ (ના, ના ક્યારેક ત્યાં પણ) પણ વધારે તો એ કિયામાં અને પછી ક્યાંક, કશેક... 

વિશ્વ આમ જખૂલતું રહ્યું. દિનચર્યા આપવાનો વિચાર મુદ્દલ નથી. ડાયરી, વર્ષો થયાં, લખતો નથી. યાદશક્તિને ખાસ 
કશી તાણ આપ્યા વગર સાંજ પડે કેટલું યાદ રહે છે તે યાદ કરું છું ત્યારે સ્મૃતિના અગ્રભાગે માંડ બે-ત્રણ વાતો આવીને બેઠી 
હોય છે - બાકીનું રૂટીન તો કમ્પ્યૂટર અને મોબાઈલની “મેમરી'માં ફિટ થઈ પડ્યું હોય છે... એ જે વાતો યાદ આવે છે, રહે છે 
એની મૂડીમાં વધારો કરવાનું ગમે તો છે પણ એની પાછળ પણ પડવાનું હવે ગમતું નથી. 

એમ કરતાં કરતાં હવે ૩૧મી ડિસેમ્બર આવશે અને પછી ૨૦૦૮. બધાં એની તેયારીમાં ગોઠવાયાં છે. વિચાર આવે છે 
કે આ ૩૧મીની પાર્ટીઓમાં આટ-આટલો ઘોંઘાટ કેમ થતો હશે. ? “બાર વાગવાની' તેયારીમાં બધાં જાણે. ટાંપીને બેઠાં છે ! 
સમયની સોય ખસતી ખસતી નજીક આવે છે ત્યારે તો એ ઘોંઘાટ એની ચરમસીમાએ પહોંચે છે. કશું જ સંભળાય નહિ. આમે 
ય ક્યાં કોઈને કશું સાંભળવું છે - અંદરનું કે બહારનું !બહાર અને અંદર બધે જ ઘોંઘાટમાં રહેવાનું આપણને કોઠે પડતું જાય 
છે. અંદરનો ઘોંઘાટ બહાર લઈ જવો અને બહારનો ઘોંઘાટ અંદર આણવો એમ જ કરતા રહેવામાં આપણાં બારણાં ઊઘાડ-બંધ 
થયા કરે છે. 

૨૦૦૮નું બારણું કોઈ જુઠા જ ધક્કાથી - અંદરના ધડ્કાથી ખોલીએ. ? * 
૨૨-૧૨-૨૦૦૭ 


ગુજરાતનાં ચૂંટણી પરિણામોના સંકેતો 


આમ તો એવું કહેવાય છે કે આપણા દેશમાં ડાહ્યા માણસો ત્રણ વિષયની ચર્ચા કરવાનું ટાળે છે. રાજકારણ, ધર્મ અને 
ક્રિકેટ, એવું કહેવા પાછળ, અંતિમ છેડાના પૂર્વગ્રહપ્રેરિત અભિપ્રાયો સહજ ઊકલી ન શકે એવી ગાંઠ પાડતા હોવાની માન્યતા 
હશે. હશે. 

ગુજરાત તિધાનસભા - ૨૦૦૭નાં ચૂંટણી પરિણામો આજે આવી ગયાં. એની કુલ ૧૮૨ બેઠકોમાંથી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 
(ભારતીય જનતા પાર્ટી)ને ૧૧૭ જેટલી બેઠકો સાથે લગભગ સંપૂર્ણ બહુમત મળ્યો. અહીં ચૂંટણીના પ્રચાર અને પરિણામોનું 
વિશ્લેષણ નથી કરવું - એ ઠીક ઠીક થયું છે અને થતું રહેશે પણ આ પરિણામોથી આપણા લોકજીવનના ભાવિ સંકેતો વિષે જે 
નિર્દેશો મળે છે તેની વાત ટૂંકમાં કરવી છે. 

(૧) આપણા દેશમાં લોકશાહી પરિપકવ છે કે નહિ એ. વિષે ખાસ્સી ચર્ચા થતી રહી છે છતા એ. ય હકીકત છે કે કેન્દ્ર 
અને રાજ્યની અનેક ચૂંટણીઓમાં 'પ્રજા બધું સમજે છે' એવા મિજાજનાં પારખાં થતાં રહ્યાં છે. આ પક્ષથી કંટાળીને પેલો પક્ષ 
અને આ ઉમેદવારથી હતાશ થઈને બીજો ઉમેદવાર એમ ઘણી વખત મત-કળશ આમ-તેમ ઢોળ્યા પછી કેટલાંક રાજ્યો અને 
કેન્દ્રમાં રચાયેલી મિશ્ર સરકારો અને સત્તા સાચવવાના એક માત્ર ઉપક્રમમાંથી રચાતું તડજોડનું રાજકારણ દેશને નિર્ણાયક, 
નિશ્ચિત દિશા આપવામાં કંઈક ઊણું ઊતરતું પ્રજા જોઈ રહી છે. પ્રજા હવે. “સ્પષ્ટ' મત આપવા તરફ વળશે. જો કે “સ્પષ્ટ' મત 
અને શંપૂર્ણ' મત વચ્ચે તફાવત છે. પ્રજાનું ત્રાજવું, પૂર્ણ સમજણ વગર, એક તરફ ઢળી પડે એમાં જોખમો છે. 


બ્ટ્શ --------------------------------------------જ્ાન્યુઆરી ૨૦૦૮: ૨૪૧ 


(ર)પ્રજાને આપણા ભબ્ય ભૂતકાળના 10015 - આઈકન્સની શોધ છે - હવૈ એવી પ્રતિભાઓ આપણી વચ્ચે ખાસ રહી 


નશી ત્યારે પ્રજાને યોગ્ય નેતૃતત્તતી તલાશ છે 


(૩) લઘુમતી, બહુમતી કે જ્ઞાતિવાદની વૉટબેન્કોનું વરવુ રાજકારણ અને વંધ્ય તિરોધને પણ પ્રજા સમજતી થઈ છે 
(૪) આપણી લોકશાહીમાં પક્ષમા રહી, પક્ષલયવસ્થાને સુધારીને જ આગળ વધવું પડશે. અસાધારણ પ્રતિભા વિનાપ્રજા 


એટલી જલદી અપક્ષોમા વિશ્વાસ નહિ મૂકે 


(૫) વિકાસોન્શુખ પ્રજાના દિમાગમાં વિકાસનો એજન્ડા છે જ એને હવે અવગણી નહે શકાય. 

(ઉ) પ્રજા સંદિગ્ધ તલણો અને વાતોથી વાજ આવી ગઇ છે એને સ્પષ્ટતા - તત્ત્તા જોઈએ છે 

(9 સાચો અને યોગ્ય લોકમત કેળતવાનું કામ માધ્યમો વિવેકપૂર્વક અને જવાબદારીપૂર્વક કરે એમપ્રજા ઇચ્છે છે એમ 
નહિ થતાપ્રજાકા તો એને ધરાર અવગણશે કે આત્યતિક પ્રતિકિયા પણ આપી બેસશે, 

દરેક પરિણામ સૌ સંલગ્નોને કંઈક ને કંઈક સકેત આપી જતું હીય છે એ બધાં જોઈ શકે - એમાંથી શીખી શકે અને 
તળી એનો. ઉપયોગ, “સર્ત' હિતમાં 'સ્વ હિતને જોવાના દષ્ટિકોણથી થાય તો લખાતા ઈતિહાસમાં સ-કિય, સકારાત્મક ભૂમિકા 


નિભાવી શકાય. 
ઈતિહાસ તો એનું કામ કરે છે, કરશે જ 


(ઈસુપંથીઓનો, સૌતો મહામૂલો તહેવાર) 
નાતાલ અને નવું વર્ષ 


ખ્રિસ્તીઓ ભગવાન ઈસુના જન્મદિનને નાતાલ'રૂપે 
મનાવે છે આજથી બે હજાર વર્ષ પૂર્વ ઈસરાવેલના બેથ્લેહેમ 
ગામે યોસેફ્ની પરણેતર મરિયમના પેટે કુંવારી અવસ્થામા 
ઇસુનો જન્મ થયો હતો. તેની કુમારાવરથાર્મા તેને. પતિત્ર 
આત્માએ ગર્ભ રહ્યો હતો. ધર્મનિષ્ઠ યોરેફને જાણ થતા તે 
ગભરાયો, પણ સ્વખમા દેવદૂતે આવીને તેમને મરિયમનો 
સ્વીકાર કરવાનું સૂચવ્યુ યોસેફ મરિયમને લઈ બેથ્લેહેમ ગામે 
ગયા. ગામમાં તેમને ક્યાંય ઉતારો ના મળ્યો. ઘણા દ્વાર 
ખખડાર્લા પણ કોઈએ તેમને આશરો આપ્યો નહી. છેવટે 
યૉસેફ અને મર્યિમે ગાયો બાધવાની ગભાણમાં આશ્રવ લીધો. 
ત્યા ડિસેમ્બરની કડકડતી ઠંડીમાં ખુલ્લામાં મરિયમે એક પુત્રને 
જન્મ આપ્યો. તેનું નામ “ઈસ્ુ' પાડવામાં આનુ. જેનો અર્થ થાય 
છે - ઉંગાર્રી વૈનાર ઈશર - મુક્તિદાતા. 

લૈટિન્‌ ભાષામાં પપદમાઢ)ક (નાતાલિસ) શબ્દ છે જેનો 
અર્થ થાય છે “જન્‍્મદિવસ' તેના પરથી પોર્ટ[ુગીઝમાં અને 
સ્પૅનિશમાં પઢા (નાતાલ) શબ્દ બન્યો છે આપજ્ણા દેશમાં 
પોર્ટુગીઝો (ફેરંગીઓ) અને સ્પેનિશોના આગમન સાથે આ 
શબ્દ સીધો જ નાતાલ ગુજરાતીમાં ઊતરી આવ્યો. સમય જતાં 
હવે તે ઈસુજન્મ એટલે નાતાલ એમ થઈ ગયું, 

નાતાલ સાથે સંકળાવેલાં ત્રણ નામો તે કિસ્મસ ટ્રી, 
સાન્તાક્લોસ અને ગભાણ. ઈસુનો જન્મદિવસ નાતાલ - રપમી 
ડિસેમ્બરે ભારે ઉત્તેજનાપૂર્વક યુરોપર્મા વરસોવરસ ઊજવાતો. 
આ તહેવાર સાથે સાન્તાક્લોસનું પાત્ર અજબ રીતે ભળ્યું. 

સાન્તાક્લોસનું મૂળ નામ સેંટ નિકોલસ. આ સનત 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૪૨ 





પ્રબોધ ર. જોશી, ૨૩ ૧ર ર૦૦૭ 


યોલેફમેક્વાન 


ફરફરતો લાંબો ઝભ્ભો પહેરતા અને મધુર સ્મિત સાથે કોઈ 
પણ જાતનો ભેદભાવ રાખ્યા વિના સહુને છુટે હાથે ભેટો ધરતા. 
સનત નિકોલસની ભાવનાએ લોકૌના દિલમાં જગા કરી લીધી. 
સદીઓ. જતાં મધ્ય ઘુગમા તેમના ત્યાગની વાતો આખા યુરોપમાં 
ફેલાઈ આ સનત નિકોલસ એ જ સાત્તાક્લોસના નામે આજે 
નાતાલ સમયે સૌને મળે છે ને ભેટ આપે છે 

એ જ રૈતે નાતાલ વખતે લોકો ઘરમાં - દીવાનખંડમાં 
ગભાણ બનાવે છે રંગબેરંગી તોરજ્ો બાંધૈ છે વળી કિસ્મસટ્રી 
શણગારે છે અને તારો લટકાવે છેં કેટલાક લોકો પોતાના ઘર 
ઉપર કે ફ્લેટની બાવ્કનીમાં મોટો તારો લટકાવે છે એની 
શરૂઆત બારમી સદીમાં સંત ફ્રાન્સિસ ઓફ એસીસીખે કરી 
હતી. 

ઈસુના કવ્મની બુશાવીય ઈસુર્મથીઓ ર હીસેમ્જર 
ખૂબ આર્નદપૂર્વક ઊજવે છે ૨૪મીની રાતે મીડનાઈટ માસમાં 
જાય છે ત્યાંબાઇબલની પ્રાર્થતા યાય છે બરોબર બારના ટકોરે 
ઈસુજન્મની વધાઈ માટે દેવળનો ધેટ રણકી ઊઠે છે અનેબર્ધ 
એકમેકને હાથ મિલાવી, ભેટી, હેપી કિસ્મસ કે નાતાલ મુબારક 
કડે છે 

આમ, આખું અઠવાડિયું આ માહોલ રહે છે દેવળોમાં 
સવાર-સાંજ પ્રાર્થનાઓ - ભજનો યતા રહે છે આમ, 
જાન્યુઆરીની પહેલી તારીખે નવું વરસ બેસે છે લોકો એને 
ત્ધાવર્તા “હેપી ન્યૂ ઇંપર કહી મનનો ઉમળકો પ્રગટ 


છે 
ઉત્સવો સૌને એકમેકની સાયે જોડે છે હાં 


હ્ટ્ણ 


ટૂંકી વાર્તાનું સ્વરૂપ 
મણિલાલ હ. પટેલ 


ટૂંકી વાર્તા એ પ્હાડ જેટલી પુરાણી છે; અર્થાત્‌ માનવજાતની ઉત્પત્તિ સાથે જ એ. શરૂ થઈ હશે ને માણસજાતે પૃથ્વી વિશે 
તારતાઓ માંડી હશે. વાર્તા અનેક રૂપે - સ્વરૂપે માનવસમાજોમાં વિહરતી રહી છે. માનવસમાજ કોઈ કાળે વારતાવિહોણો નથી. 
રહ્યો. વારતા માણસને અનેક સમાજોની યાત્રા કરાવે છે. વાર્તા એક બિરાદરીમાંથી બીજી અનેક બિરાદરીઓમાં લઈ જઈને 
જીવનનો પરિચય કરાવે છે. વાર્તાનાં પોતાનાંય અનેક રૂપો છે. વાર્તા પોતે પોતાની કથા કહે છે તે સાંભળીએઃ 


વાર્તા બોલે છે 


“દુનિયાના જન્મની સાથે મારો જન્મ; એના મૃત્યુની સાથે મારું મૃત્યુ. 
જ્ઞાની-અજ્ઞાની, અર્ધજ્ઞાની, કોઈને મારા વિના ચાલ્યું નથી; કોઈને મારા વિના 
ચાલશે પણ નહીં, ઉપનિષદકારથી માંડી ને ભાગવતકાર સુધી અને. 
ભાગવતકારથી માંડીને શામળ ને નર્મદ સુધી સઘળાએ મને એક કે બીજા 
રૂપે આરાધી છે. કોઈએ મને કથારૂપે વર્ણવી. કોઈએ ઉપકથા ગણી. કોઈએ. 
આડકથા માની. કોઈએ મને દષ્ટાંતરૂપે ઠરાવી. પણ એક કે બીજે રૂપે મોટા 
તત્ત્વજ્ઞાનીથી માંડીને અણઘડમાં અણઘડ બૈરાં સુધી સઘળાંએ. મારી. 
ચરણરજસ્વીકારી છે. જેણે મને તિરસ્કારી હોય એવો કોઈ પણ માણસ હજી 
સુધી મારા ધ્યાનમાં આવ્યો નથી... 

મારામાં નવતધૂની શરમ છે, વૌતનાની મસ્તી છે, ડોશીઓનું ડહાપણ 
છે; એટલે મને સર્વ વયના, સર્વ દેશના ને સર્વ કાળના મનુષ્યો ચાહે છે. 
લાખ્ખો રૂપિયાનાં હીરારત્નજાડેત કંકણ ધારનારી રાજરમણીઓએ મને 
જોઈને આનંદાશ્ષૃ સાર્યા છે, તો કંગાલમાં કંગાલ ઝૂંપડીને પણ મેં આશ્વાસન 
આપ્યું છે. ગજેન્દ્રનાયકોએ. જેમને જોઈને માનથી મસ્તક નમાવ્યાં, એવા 
રાજપુત્રોએ મને સાંભળીને નમ્રતાથી ભગવાં પહેર્યા છે, તો લંપટમાં લંપટ 
પુરુષોએ.મને જોઈને નારીમાત્રને જનની ગણવાનું અદ્દભુત પરિવર્તન દેખાડ્યું 
છે. હું પોતે કાંઈ નથી; જે મને ધારે, એનામાં જે હોય, તે મારામાં આવે છે. 
ભગવાન તથાગત મને બોલાવે, હું એમની પાસે જાઉં. અને એ કોણ જાણે 
કેવો સ્પર્શ મને કરે કે આખી દુનિયાનું દિલ ડોલાવનારું સામર્થ્ય મારામાંથી 
પ્રગટે; કોઈ ભગવાન કાઇસ્ટ જેવા મને ઇશારત કરે, અનેમારા નામે જનતાનું 
પથ્થર હૃદય પીગળીને પાણી થઇ જાય; એકાદ ચેખોવ, ગોર્કી કે ટોલ્સ્ટોય 
મને અડે અને જુવાનોને માટે જુગજુગાંતરનો જાણે હું દીપક બની જાઉ; 
ઢગોર શણગારે અનેમારો દેહ કવિતારૂપે સઘળાંના હદયમાં ઘર કરી બેસે; 
શરદબાબુ, બાલ્ઝાક, ઓ' હેદ્રી, મોપાસાં કે પો બોલાવે અને હું અમેરિકા, 
ફાનસ અને હિંદના ઘરઘરમાં ઘરની. રાણી થઈને વિચરું એવી સશક્ત 


બની જાઉ.' 
ધૂમકેતુ 
ઉસાહિત્યતિચારણા', ૧૯૧૯, પ.૨૫૧-૫૩) 


બટ્ટ ગ જાયુઆરીર૦ ૦૮: ૨૪૩ 


વાર્તાની પોતાની આ કેફ્યિતમાથી આપણને વાર્તાના 
સ્વરૂપ અને કાર્ય વિશે ઘણા સંકેતો મળે છે વાર્તાનો બાપ - 
વિસ્તાર તો ઘણો છે પણ આપણે જેને “ટૂકી વાર્તા' (૧10૦ 
5૫0790 કહીએ છીએ તે અર્લચીન કાળની નીપજ છે આપણે 
ત્યા એ પાશ્ચિમમાંથી આણવામા આવી છે એ. અર્વાચીન 
સંદર્ભમા અને કથારૂપની બાબતે સાચુ છે, પણ આપણી 
કધાકથનની અને કઘાલેખનની (પધમાં કથાલેખનતી) પરપરા 
તો ઘણી જૂની -પ્રાચીન છે આપણી પરપરાગત કથાઓ અને 
કંઘાકથનની પરંપરાઓમાંથી અનેક પ્રકારે બળ અને રચના 
ડળ મૈળવીને ટૂકી વાર્તા ગુજરાતીમાં ટકી, વિકસી અને 
લૌકપ્રિય બની છે જો આપણી પરપરાઓ એટલી સબળ ન 
હોત તો એ પક્ષિમનો છોડ મૂરઝાઈ જાત, પણ ટૂકી વાર્તાને 
આપણી કથાપરપરાઓએ.પોષી, ઉછેરી અને આપણી ભોંયનો 
છોડ બનાવી દીધી છે આજે એમા કશું 'પશ્ચિમનું' નથી રહ્યુ! 
પ્રો જ્યત કોઠારી, બીજા વિદ્વાનો અને અર્વાચીન 
વાર્તાકારોને ટાકીને ( ટૂકી વાર્તા અને ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા 
પૃ,૧/૧૨)પ્રાચીન વાર્તા અને અર્વાચીન ટૂંકી વાર્તા વચ્ચેના બે 
મહત્ત્વના પ્રભેદો બતાવે છે પહેલો પ્રભેદ છે કયાકથન અને 
નિરૂપણરીતિનો. પ્રાચીન વાર્તા 'એક રાજા હતો. ' એમ કહીને, 
માડીને શરૂ થતી હતી. અને “ખાધુ પીધુ ને રાજ કર્યું એમ 
વિધિસર રીતે પૂરી થતી હતી. અર્વાચીન વાર્તા તો એકદમ 
નૌખો, અર્થસભર, આકર્ષક, કુતૂહલપ્રેર્ક આરભ કરે છે અને 
રેખિક ગતિમાં ચાલવાને બદલે પોતાની આતરિક જરૂરિયાતને 
અને લેખકના દષ્ટિકોણને ઉજાગર કરવા સારુ થઈને 
નિજીચાલે ચાલે છે અર્વાચીન ટૂકી વાર્તાની વિશેષતા એની 
કથન-નિરૂપણરીતિની અનેક પ્રયુક્તિઓ દ્વારાપ્રગટતી રહે છે, 
ચાર પાંચ દૃષ્ટાતો ટાકીશુ તો વધુ સ્પષ્ટ થશે. 
૧ ધૂમકેતુની 'પૉસ્ટઓફિસ' વાર્તા 
૨ દિરેફની “સૌભાગ્યવતી' વાર્તા 
૩ પન્નાલાલ પટેલની 'વાત્રકને કાઠે' વાર્તા 
૪ સુરેશ જોષીની “અગતિગમન' વાર્તા 
પ. મધુ રાયની “સરલ અને શમ્યા! વાર્તા 
આવી બીજી પણ વાર્તાઓ જોતા સમજાશે કે પ્રત્વેક 
વાર્તા પોતાના કથાબીજના કથનકેન્દ્રને પ્રભાતકતાથી ખોલી 
ઊઘાડી આપવા સારુ જુદી જુદી રીતે કથન/ નિરૂપણ ડરે છે 
બાદ્ય વાસ્તવ યાને કે રોજિંદા જીવનમા બનતા પ્રસંગો/ 
બનાવોને વાર્તાકાર એની “વાર્તા ના કેન્દ્રને અનુરૂપ ઘટનાઓમાં 
રૂપાતરિત કરે છે ને એનું સર્જકદષ્ટિથી આકલન બલકે 
સંકલન કરીને રચનાવિધાન ગોઠવે છે 
પ્રાચીન કાળની - મધ્યકાળની પણ - વાર્તા કરતા 
અર્વાચીનકાળની વાર્તા વાસ્તવ-નિષ્ઠા/વાસ્તવ તરફ જોવાના/ 
વાસ્તવને આલેખવાના સંદર્ભે પણ જૂદી પડે છે આ બીજો 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૪૪ 





પ્રભેદ' પણ મહત્ત્વનો છે પ્રાચીન વાર્તાઓમાં નિરંકુશ કલ્પના 
વિહાર આવતો. એમા દૂર દૂરનો ભૂતકાળ ( 0ળત્લ ૫19041 
ત 111€') વર્ણવાતો રહેતો... અર્વાચીન વાર્તા સાંપ્રતને - 
નજીકના વ્યતીતને - રોજેરોજના જીવાતા જીતનને/ એના 
બહુઆયામી વાસ્તવને તાગવા તાકે છે ઓકોનર કહે છે તેમ 
અર્વાચીન વાર્તા (સાપ્રત) જીવન પ્રત્યેના પોતાના વલણને 
વિશેષત રજૂડરે છે 'વાર્તવસાદશ્ય' અને પ્રતીતિ કર્તાના 
ધોરણોથી એની સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ મપાય છે પમાય છે 
વિદ્રાનોએ એને બૌદ્ધિક યુગની/ વિજ્ઞાનના જમાનાની નીપજ 
કહી છે - એની વાસ્તવદષ્ટિ આપણા યુગને આભારી છે 
ટૂંકી વાર્તાનાં ઘટકતત્ત્વો પણ ગણાવી શકાશે 

» કથાસામગ્રી - ઘટના/ સવેદના (એને કેન્દ્રરૂપ તે 
કંથાબીજ - 170૫0 

*પાત્ર-ચરિત્ર મુખ્ય પાત્ર એક જ હોય, કાં નાયક, 
કાંનાવિકા. 

* ઇટના/ સવેદનાનુ આકલન વસ્તુવિધાન આદિ- 
મધ્ય-અત ક્મશ થતું ઘટનાગુંફન) 

* પરિસર/ પરિવેશ/ વાતાવરણનું જરૂર પૂરતું 
આલેખન 

» સંઘર્ષ - તનાવ -પરાકાષ્ઠા 

* ભાષારચના 

આમ, જોવા જઈએ તો આ બધ! ઘટકંતત્ત્વો 
નવલકથા, લઘુનવલ અરે, નાટકમાય હોય જ છે પણ ખરી 
વાત તો છે એ ઘટકતત્ત્તોના તિનિયોગની! ટૂડી વાર્તામાં 
ઘટકતત્ત્વો એના અનિવાર્ય ફ્લક પ્રમાણે પ્રયોજાય છે જેમકે 
અહીં- 

-પાત્રનું સમગ્ર જીવન કે જીવનના ઘણા પ્રસગો નહીં 
પણ એકાદપ્રસગ કે પરિસ્થિતિને કેન્દ્રમા રાખવામા આવે છે 

- ટૂંકી વાર્તામા મુખ્ય પાત્ર (નાયક અથવા નાયિકા) 
એક જ હોય છે 

- બનાવો/ પ્રસગોની સ્થૂળતા ગાળી નાંખીને એનું 
રૂપાંતરણ ઘટનારૂપે વાર્તા પ્રગટાવે છે 

- વા્તાંમા સ્થૂળ અનુભવો, 1િગતો કે પ્રસગો નહીં 
પણ એ બર્ધાના સૂક્ષ્મ પ્રતિભાવો/ સંવેદનોનુ કથાબીજને 
ખોલી આપતુ, આલેખન મહત્ત્વનું હોય છે 

- ભાષાનો કરકસરભર્યો પ્રયોગ, ટૂંકી વાતમાં, 
અનિવાર્ય બને છે એટલે સર્જકોપ્રતીકો/ સકેતો/ કલ્પનોનોપ્ર 
યોગ કરે છે આથી ટૂડી વાર્તાની ભાષા અન્ય કથાસ્વરૂપોને 
મુકાબલે વધુ સર્જનાત્મક અને આસ્વાધ લાગે છે 

ઘટકતત્તતોના વિશિષ્ટ વિતિયોગ બાબતે જ ટૂંકી 
વાર્તાની તુલના લઘુનવલ, લાંબી ટૂંકીવાર્તા તયા નવલકથા સાથે 
કરવામા આવે છે 


હ્ટ્ણ 


. એક કેન્દ્ર આલેખન, સૂક્ષ્મતાનો આગ્રહ, સંકેતપરક 
ભાષારચના તથા સંવેદનભાવોર્મિનું ઘૂંટાયેલું રૂપ ટૂંકીવાર્તામાં 
અપેક્ષિત છે એ જ બાબત્તો સૉનેટ, ખંડકાવ્ય અને એકાંકીમાં 
પણ વધતે ઓછે અંશે અપેક્ષિત હોવાથી ટૂંકી વાર્તાની તુલના 
આવાં સાહિત્ય સ્વરૂપો સાથે પણ કરવામાં આવે છે. 

આપણે ત્યાં તો “ઓરલ લિટરેચર” (સુખપરંપરાનું 
સાહિત્ય)ની પરંપરા પણ હતી. સૌરાષ્ટ્ર જેવા પ્રદેશોમાં વારતા/ 
કથાકથન પરંપરામાં છેલ્લા કથક કાનજી ભૂટા બારોટ 
જાણીતા રહ્યા છે. મહેમાનો વાસ્તે કે વારતહેવારે યા નવરાશે 
વારતા. કહેવાતી, દિવસો સુધી ચાલતી અને લોકો, ઢળતી 
ચાતોમાં એનું શ્રવણ/ રસપાન કરતા. મધ્યકાળમાં પણ 
આખ્યાનો તથા પઘ્યવાર્તાઓ ગાઈ-વગાડીને સાભિનય પણ 
રજૂથતાં હતાં. અર્વાચીન ટૂંકી વાર્તા આ બધાંથી જુદી છે. પણ 
એને ઉપરોક્ત પરંપરાઓનો ઘણો લાભ મળ્યો છે. આપણી 
કથાકથનની જિવિધરંગી મરંમરાઓ આપછદ અર્વાચીન 
કથાસ્વરૂપ માટે પ્રાણવાયુ સમાન રહી છે. તેમ છતાં નોંધવાનું 
એટલું જ કે ટૂંકી વાર્તા લખાય છે/ સર્જાય છે અને ભાવક એને 
નિરાંતે વાંચે છે. એકીબેઠકેય વાંચી શકે અને “સાચાં સમણાં' 
કે 'વિદુલા' જેવી લાંબી ટૂંકી વાર્તાઓ.એથીયવ વધુ સમય લે છે. 
છતાં વધુ રસપૂર્વક વંચાય છે એ. હકીકત. છે. ટૂંકી વાર્તામાં 
કદનો નહીં, લાઘવની કળાનો મહિમા છે. “સાચાં સમણાં'માં 
પન્નાલાલ પટેલ અને 'વેદુલા' જેવી લાંબી-ટૂંકી વાર્તામાં સુરેશ 
જોષી “લાઘવ'ની કળા સિદ્ધ કરવા સાથે એનું એકકેન્દ્રત્વ તથા 
મુખ્યપાત્રનું કેન્દ્રવર્તી તિકસન ચૂક્યા નથી. 

“ાર્તા - ટૂંકી વાર્તા બને છે... વૃત્ત “થવું', બનવું 
એમાંથી 'વાર્તા' શબ્દ વ્યુત્પન્ન થયો છે. એટલે એમાં યથાર્થનો 
મહિમા 'છે.' (ઉ. જો. શ્રતિશબ્દઃ' પૃ.૧ર૪) 'કથા' એટલે 


“કહેવું'. જે કહીએ તે સાચું પણ હોય, કલ્પિત પણ હોય. પણ. 


“ાર્તા' શબ્દ તો ઘણા ભાગે અકલ્પિત વસ્તુ માટે વપરાય છે. 


ઉમાર્શંકર જોશી કહે છે (એજન) કથા કાલિય-અકલ્પિત બંને * 


માટે વપરાય છે. “વાર્તા' કથાની અંતર્ગત બને છે... વાર્તા 
. વાસ્તવ જીવનનો મહિમા કહે છે. એમાંથી પ્રસંગો/ બનોવો 
લઈને “વાર્તા' બનાવે છે. સથૂનું સંકેતો દ્વારા સૂક્મમાં રૂપાંતર 
કરે છે. * ી 

રા. વિ. પાઠક મા કિકાને હી હતાને) તોંગવાની વાર્તા 
કહે છે. આ વાર્તા કહેવા બેસો'તો એમાં રસ ન પડે. અર્થાત્‌ 


ટૂંકી વાર્તાની કથન/, લેખનરીતિ વધારે ચોક્કસ છે; તેમાં * 
' વિવિધતા ઘણી બધી આવી શકે છે. ગમે તેવો નાજુક કે ઝીણો ' 


બનાવ એના એ રૂપમાં વૉર્તા સાચવી આપે છે.'બ. ક.'ઠાકોર 
“પણ નેવલિકામાં એક મુખ્યપાત્રનો જ મહિમા કરે છે. વળી એ. 
ક કંહે છે -“એક.જ છાપ મારે (પાડે) તે નવલિકા.' “સિંગલ 

ઇંફેક્ટ'ની આ વૉત મૂળે એડગર .એલન.-પોએ. કરેલી છ 


'દલતકાંત્ત પતાંત્પણાલ્ડડ'ની વાત કરતાં પો 'એકત્વ' 
ઊત્તટ્ાલલ્ડડ)નું પણ મહત્ત્વ દર્શાવે છે. લાઘવ માટે આ 
૧સેંગલનેસ' જરૂરી છે. 
ધૂમકેતુ નોંધૈ છેઃ 
“માનવજીવન નવલિકા જેવું છે; ઇતિહાસ નવલકથા 
જેવો છે. ઇતિહાસને જેમ કોઇ જાતની. ઉતાવળ. નથી, તેમ 
નવલકથાને પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરવામાં લેશમાત્ર પણ 
ઉતાવળ નથી. કમે ક્રમે એક પછી એક ગડી ઊકલતી આવે 
છે પણ નવલિકાને “રાત થોડી ને વેશ ઝાઝા' એ સ્થિતિમાં 
કામ કરવાનું છે. 
(સાહિત્યવિચારણાઃ પૃ.૨૬૧) 
ચંદ્રકાંત બક્ષી કહે છેઃ 
ટૂંકી વાર્તા 15 પડ 1102 તતવાત્તટુ 4 20000૯૯. 
જ્યારે નવલકથા લખવી એ... ત્તંતાત્તછુ ત ઈંત્ઝતજ, 
4119704! ત્તળ. ટૂંકી વાત કાં તો સારી લખી શકો અથશા 
તો પડી જાઓ, ગોઠણ છોલાઈ જાય અથવા ફાલતુ લખીને 
મૂકી દો. ટૂંકી વાર્તા મારી દષ્ટિએ સહેલામાં સહેલું લાગતું 
અઘરમાં અઘરું શેર્મ છે. 
(આભંગઃપૃ.૩૧૨) 
ટૂંડી વાતમાં સંકેતકલા તથા લાઘવને મહત્ત્વના 
ગણાવનાર સુરેશ જોષી નોંધે છેઃ 
“નવલકથામાં “સકલતા' અને “અખંડતા' હોય છે. 
એમ કહીને ટૂંકી વાર્તા “ખંડ' રૂપ હોય છે કે એમાં સોળ કળા 
પૈકીની એકાદ કળા હોય છે એમ કહેવું સાચું નથી. બીજની 
કલામાં પૂર્ણિમાનું ઇંગિત રહ્યું જ હોય છે.' 
ઉથોપકથનઃપૃ.-૩૧૨) 
ટૂંકી વાર્તામાં એનાં ઘટકોનો વિશિષ્ટ પ્રકારે વિનિયોગ 
થતો રહે છે એ વિશે વાર્તાકાર વિવેચકો પણ લખતા રહ્યા છે. 
વાર્તાઓનાં દષ્ટાંતો લઈને પણ આની. ચર્ચા કરી શકાય. 
જોઈએઃ 
જયંત ખત્રી જેવા વાર્તાકાર વાતાવરણના સજીવ અને 
સંકેતમય ચિત્રણ દ્વારા વાર્તાનો. બીજ વિસ્ફોટ કરી આપે છે. 
દા. ત., “ખરા બપોર' વાર્તા લઈએ. એમાં વાંઝણી ધરતી ને' 


લપંતી બપોરનું આલેખન એનાં ચરિત્રોના બાહ્યાર્ભ્યતરનેપણ 


રજૂ કરે છે. અહીં તો વાતાવરણ જ મુખ્ય પાત્ર છે જાણે! 

' પન્નાલાલ પટેલ બનાવો/ પ્રસંગોની લકીરો આલેખે 
છે -એ લકીરોનું નોખું આલેખન અને સંકલનકલા વાર્તાના 
કેન્દ્રને ઉજાગર કરે છે. બે પત્તિ છતાં યૌવનનાં વર્ષોને એકાકી 


' ગાળતી અને તરસતી 'વાત્રકને કાંઠે' ની નિઃસહાય નવલની _ 
'સંતેદનકથની કલાત્મક રીતે કહેવાઈ - છે. પ્રસંગો -અહીં 
' ભારરૂપ નથી બનતા બલકે એમાં “વાર્તા બની આવે' એવું એનું 


કથન/ રે છે. પરિવેશથી વાર્તા જીવંત બની છે. નાનકડી' 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮: ૨૪૫૦ 


ગૂચ રમતી મૂકીને વાર્તાકાર તનાવ ઊભો ડરે છે ને મનોર્મથન, 
પરાકાષ્ઠા સાથે વાર્તા પૂરી કરે છે 

સુરેશ જોષી ઘટનાને કાલવી (મિનીમાઇઝ) દેવા તરફ 
જાય છે ઘટનાને એમના શબ્દોમા કહીએ તો એ 'તેરોભૂત' 
કરી દે છે ઘટનાનો ચિત્ત પર પડેલો પ્રભાવ એમને વધુ 
ઉપયોગી લાગે છે ચૈતસિક સંચલનો અથતા ઘટનાએ 
જગવેલાં સંવેદનોનું સમુચિત સયોજન કરીને એ વાર્તા સર્જે છે 
દા ત., “એક મુલાકાત', “ફુરૂક્ષેત્ર' વગેરે કૃતિઓ. કથનના 
દ્રાવણમાં ઘટનાનો ગાંગડો ઓગળી જાય છે અગતિગમન' 
વગેરેમાં કૈક આધિભૌતિક સૃષ્ટિના સૂક્ષ્મ સંચલનોનો પ્રયોગ 
છે “ઘથીંગડું' જેવી વાર્તામાં ઘટનાઓને )ઘ0ત005૯ કરતામાં 
આવી છે કપોળકલ્યનાની પ્રયુક્તિ પણ આ વાર્તાકાર 
અજમાવે છે પરિચિતને વધારે અપરિચેત કરવા માટે સુરેશ 
જોષી વાર્તાની સંરચનાને વધારે સાંકેતિક પણ બનાવે છે 

અનુઆધુનિકો ઘટના પ્રસંગોનું ઉચિત આકલન કરે 
છે એ મનોગત તથા સંવેદનોને તથા એને અનુરૂપ 
કલ્નપ્રતીકને પણ પ્રયોજે છે પણ ટેકિનિક'ના બીબાં એમને 
નથી ખપતા જો કે વાર્તા સિદ્ધ કરવાના તો અનેક રસ્તાઓ 
હોવાના. વાર્તાકારે કથાબિન્દુ તથા દષ્ટિકોણને લઈને સઘળું 
સંયોજન સહજ રીતે કરવાનું હોય છે માથા પ્રમાણે પાઘડી- 
નો ન્યાય વાર્તાકારે લક્ષમાં રાખવાનો હોય છે 

ધૂમકેતુ જેવા સમર્થ વાર્તાકાર ટૂહી વા્તનિ પારિજાતના 
ફૂલ જેવી નાજુક ગણાવે છે એમાં એકપણ ડાઘ એના 
સૌન્દર્યને ઓછું કરે છે વાર્તાની પ્રકૃતિ સિસ્મોગ્રાફ જેવી હોય 
છે જરાક ધ્રુજારી પણ એમાં લિસોટો પાડી દે એમ બને. વળી, 
ધૂમકેતુ ટૂંકી વાર્તામાં અધ્યાહારને/ સંગોપનને પણ અનિવાર્ય 
ગણાવે છે 

ભાહિત્યવિચારણા પૃ.૨૬૩/૨૦) 

ગુલાબદાસ બ્રોકર ટૂકડી વાતમાં “સપ્રમાણતા'નો 
આગ્રહ રાખે છે સુંદર સ્ત્રી જો તસુ વધી જાય તો સ્થૂળ લાગે, 
ને તસુ પણ ઘટી જાય તો પાતળી લાનો! ટૂંકી વાર્તા અદ્લ 
માપોમાપ લાગવી જોઈએ એવો બ્રોકરનૌ અભિપ્રાય છે 

(આપણી શ્રેષ્ઠ નવલિકાઓ પૃ ૮) 

આ સપ્રમાણતાને દર્શાવવા સારુ જ જાણે, સુરેશ જોષી 
તાર્તાના લેખનને ડૂંબતા વહાણમાં મુસાફરી કરવા બરાબર 
મણાવે છે “કોઠા સુધી સહીસલામત પહોંચવા માટે જેટલું 
ફેંકી દેવાથી ચાલતું હોય તેટલું ફેંકી દેવું જોઈએ, નહીં તો વધુ 
પડતા ભારથી વાર્તા તળિવે બેસી જાય.' (સાહિત્યવિષયક 
વભાખ્યાનો ૧૯૭૩ પૃ.૮૫) ફ્રેન્ચ શિલ્પી રોર્દાને ટાંકીને 
સુરેશ જોષી વાતનિ, 'વધારાનો હિસ્સો કૌરી કાઢેલા -સરસ 
શિલ્પ જેવી ગણાવે છે ટૂકી વાર્તાના શિલ્પવિધાનમાં પણ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૪૧૬ 


વધારાના-બિનજરૂરી ભાગને દૂર કરવાની સર્જકમાં સૂઝ 
હોવી જોઈએ.' એમ તે ઉમેરે છે 
જેને આપણે “વાર્તાક્ષણ' કહીએ છીએ એ માટે સુરેશ 
જોષી (કથોપકથન પૃ.૨૧૫ ૧૭) નોંધૈ છે 
ટૂંકી વાર્તામાં તો એક લ્જીળક॥ા 10મા સ્થાન 
પામે છે એ ક્ષણના બિંદુએ ઊભા રહીને તમે પાત્ર પ્રત્યે એક 
દષ્ટિપાત કરી લો છો, ને છતાં એ અધૂરું દર્શન બની રહેતું 
નથી ટૂંકી વાર્તામાં વાર્તાકારે પસંદ કરેલી [ગવી 
4104માં ત્રણેય કાળનું 101૯500 તટ હોય છે ' 
મોહનલાલ પટેલ કહે છે કે “વાર્તાકાર બે ધ્યર્થને 
અનુરૂપ એવું સિઆ”ુએશન પસદ કરવું જોઈએ, આ 
સિચ્યુએશનના આશ્રયે પાત્રો, ઘટનાઓ, પરિવેશ વગેરે બધું 
સર્જાય ધ્યર્થને કોળતા દેવારનું કે ગૂંગળાવી મારવાનું કામઆ 
સિચઆઇએશન જ કરે છૈ વિચારને અનુરૂપ એનું ગુરૃત્ત ન હોય 
તો આખી વાર્તા કથળી જાય ' 
સંસ્કૃતિ ઓગસ્ટ ૧૯૭૩ પૃ.૨૯) 
ટૂંકી વાર્તામા કઘ્ય અને માળખાને અનુરૂપ કથનકેન્દ્રની 
પસંદગી કરવામા આવે છે જ્યોતિષ જાની નોંધ છે “તકાર 
નિવેદક (તદ્વ1101) બની કોઈ એક કેન્દ્ર ઉપર ઊભો રહી 
વાર્તાનું નિરૂપણ કરે છે આ કેન્દ્ર તે જ કથનકેન્દ્ર આ કેન્દ્ર 
સમગ્ર વાર્તાનું ચાલકબળ કે સ્વર્ય સત્તાનું કેન્દ્ર બની રહે છે 
સંજ્ઞા જૂન, ૧૯૭૩ પૃ-૩૪) સફળ વાર્તામાં બહુધા એક જ 
કથ્નકેન્દ્ર હોષ છે જરૂર પ્રમાણે વાર્તાકાર “સર્વનું કથનકેન્દ્ર 
ન107્તં 0૪501 મદ્રા7ત૦11' ત્રીજો પુરૃષ કથન કેનદ્ર 
પસંદ કરે અથવા કોઈ પાત્ર પાસે (પ્રથમ પુરૂપરીતિમા પણ 
કથા કહેવડાવે છે જેને પડા 1૯૪501 1111201 કંહે છે 
ઉચિત પસંદગી હોય તો બંનેના લાભ વધુ છે 
વાર્તામાં કશુંક બને છે એનો કહેનારો કઘક ત્યાં હોય 
છે એટલે વાર્તામાં, યશર્વત શુકલ કહે છે તેમ ઘટના 
આઇીપાતળી હોય, માત્ર ખપજોગી હોય.' પણ હોય જ 
ઘટનાલોપવાળી વાર્તા હજી સુધી મળી નથી. સમયના વારાફેરા 
પ્રમાણે વાર્તાની વિભાવનામાંવ બદલાવો આવતા રહે છે 
એ ઘટનાપ્રધાન પણ હોતાની અને ઘટનાના આછાપાતળા તંતુ 
પર નભીનેષ સફળ થનારી ય હોવાની. વાર્તાની મજા એની 
ભાષારચનામાંથી મળે છે છેવટે તો એ ભાષાભાતમા 
ઝિલાઈને આવે છે અભિવ્યક્તિની આવી કલા સર્વને સરખી 


સુલભ નથી હોતી. 
પણ- 
વાર્તા ગઈ ડાલે હતી, આજેય છે ને આવતી કાલે પણ 
હશે એમાં કશી શંકાને અવકાશ નથી 
ણ 





ઠ્ટ્શ 


ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તાની ગતિ-રીતિ 


કથા-વારતાનું આકર્ષણ માનવીને છેકથી રહ્યા કર્યું છે. 
કોઈપણપ્રદેશની પ્રજાને એના વાર્તા-સંસ્કાર ગળથૂથીમાંથી જ 
જાણે આપોઆપ મળે છે. કોઈપણ દેશની, કોઈપણ પ્રજા પાસે 
કથા-વારતાનો અઢળક ખજાનો, ભર્યો પડયો હોય છે. 
ગુજરાતી પ્રજા પાસે લોકકથા, આખ્યાન, પદ્યવાર્તા જેવાં 
પોતાનાં આગર્વાં કથારૂપો હતાં. આજે જેને ટૂંકી વાર્તા (400 
51017 તરીકે ઓળખીએ. છીએ તેનોપ્રદુર્ભાવ ઓગણીસમી 
' શદીમાં, યુરોપ-અમેરિકામાં થયો. આપણે ત્યાં, ગુજરાતીમાં, 
વીસમી સદીના આરંભથી ટૂંકી વાર્તા ઠીક ઠીક ખેડાવી શરૂ 
થઇ. ટૂંકી વાર્તાનું આ સ્વરૂપ પાશ્ચાત્ય સાહિત્યના, મુખ્યત્વે તો. 
અંગ્રેજી સાહિત્યના પરિચય પછી વિકસ્યું-વિસ્તર્યું એ હકીકત 
સર્વવિદિત્ત છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં આ સ્વરૂપે એના 
આરંભથી લઇને આજે સુધીમાં રૂપરચનાગત બાબતે ઘણી 
શક્યતાઓ. ઊભી કરી છે. બ 


ન ગુજરાતીમાં સાહિસક ગઘનો ર પ્રારંભ 
_ ઓગણીસમા શતકના મધ્યભાગમાં, ઈ.સ. ૧૮૫૦માં, 
દલપતરામના “ભૂતનિબંધ'થી થયો. એ પછીના સમયગાળામાં 
નિબંધ, નવલકથા, નાટક, ઓત્મચરિત્ર. અને જીવૅનચરિત્ર 
.' જેવાં સ્વરૂપો જન્મ્યાં એમાં વિવિધ સર્જકોનું અર્પણ કેટલુંક 
મૌલિક છે, કેટલુંક ભાષાંતરિત છે, તો કેટલુંક રૂપાંતરિત છે. 
આવા સમયમાં ગુજરાતી વાર્તા લખાવી શરૂ થઈ. એના 


આરંભે તો તે વાર્તા ડરતાં વાર્તાનામરૂપ રચનાઓ જ બની રહી. 
_'ગુણસુંદરી', 


. વાર્તાને પળોટવામાં' -“સુંદરીસુબોધ', 
'ાર્તાવારિધિ', “વીસમી . સદી', “ચન્દ્ર', “સાહિત્ય', 


જ્ઞાનસુધા” જેવાં સામવિકોનો. ળો અત્યંત નોંધપાત્ર છે.આ _ 


કાળમાં વાર્તાના કાચા-અધકચરા પ્રયોગો. આપણને મળ્યા: 
પણ જેને આપણે ટૂંકી વાર્તા કહી શકીએ. એવી કેટલીક 
છટાઓ. અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈની . 'શાંતિદાસ', 

' રણજિતરામ મહેતાની 'હીરા', ધનસુખલાલ મહેતાની “બા', 


' રમણલાલ નીલકંઠની 'ચેઠ્ઠી' અને કનૈયાલાલ મુનશીની 


“ગોમતીદાદાનું ગૌરવ' જેવી રચનાઓમાં છતી થાય છે. અહીં 


વાર્તાઘાટ | બંધાતો હોવા છતાં એનાં વાર્તાવિષય, 


. _પ્રસંગસંવિધાન, ભાષાશૈલી-એમ, સર્વ બાજુએથી, એની 


કશ- 


ઉત્પલ રમચન્દ્ર પટેલ 


સ્વરૂપરચના અધૂરી રહેતી જણાય છે. ક્રમશઃ ઉત્ક્રાંત થતા 
આવતા ટૂંકી વાર્તાના સ્વરૂપ માટે આ સર્જકોનું સર્જન ઘણું 
મપ્રાણપોષક બની રહ્યું. આ સમયની વાર્તાઓમાં વાર્તાકારોએ 
તત્કાલીન પ્રશ્રોને ચોડ્કસ આશયથી રજૂ કર્યા છે. તેમણે 
જીવનની કેટલીક બાજુઓ પર કે સમાજની જડ રૂઢિઓ અને 
માન્યતાઓ.પર વંગ-કટાક્ષ મૂકી હાસ્યભરી વાર્તાઓ રચી છે. 
ઉપદેશ, સંસારસુધારો અને હાસ્ય-વિનોદને લક્ષ્ય કરી રચાતી 
આવતી આ વાર્તાઓનો બંધ ક્યાંક ને ક્યાંક શિથિલ રહી જતો 
જણાય છે. આ ગાળામાં ને આવા સંજોગોમાં સંતોષ અપાવે 
એવો ટૂંકી વાર્તાનો પહેલો નમૂનો હાજી મહંમદ અલારખિયા 
શિવજીના “વીસમી સદી' સામવિકમાં, ૧૯૧૮માં, પ્રગટ 
થયેલી મલવાનિલની “ગોવાલણી'માં પ્રાપ્ત થાય છે. 


. સાહિત્યેતર હેતુની કોઈ આળપંપાળ કે સ્પષ્ટ બોધના ભાર 


વિનાની નિર્ભેળ વાર્તાફૃતિ પહેલવહેલી અહીં સિદ્ધ થાય છે. . 
કાવ્યાત્મક આરંભ, નાટ્યસભર અંત, સુમ્રથિત રચનાકૌશલ, . 


-ગોવાલણી અને ચંદનનાં પાત્રોનું સાહજિક ચિત્રણ એ વાર્તાને 


પ્રાપ્ત થતા તિશેષો છે. મલયાનિલમાં એક સૂઝ-સભાનતા 
ધરાવતા વાર્તાકારના સમૃદ્ધ સંકેતો આપણને. સાંપડ્યા પણ ત્યાં ' 


તો બીજે જ વર્ષે, ૧૯૧૯માં, સત્તાવીસ વર્ષની ભરી ભરી. 


જુવાનીમાં શક્યંતાવાળા આ વાર્તાસર્જકનું અકાળે અવસાંન 
થતાં ઘડાતી-સમૃદ્ધ થતી આપણી ટૂંકી વાતને મોટો ધક્કો 
પહોંઓ. 

* ધૂમકેતુપૂર્વે બટુભાઈ ઉમરવાડિયા, કનૈયાલાલ મુનશી, _ 
લીલાવતી મુનશી, મટટુભોઈ કાંટાવાળા નારદ, બે. ક. ઠાકોર, 
ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક દ્વારા વાર્તા એના બોધાત્મક વલણમાંથી 
વછૂટીને કંઈક ચુસ્તતા ભણી વળતી દેખાય છે. છતાં કોઈ 


પ્રબળ કલાકીય ઉન્મેષ દાખવતી નથી. કી 


,_ ધૂમકેતુનું વાર્તાક્ષેત્રે આગમન મહત્ત્વના વળાંક સમું . 
રહ્યું છે. પૂર્વના વાર્તાકારોની છતી થતી નબળાઈઓ અહીં _ 
વિરમે છે. ધૂમકેતુને હાથે માત્ર ટૂંકી વાર્તા જ નહિં પણ ટૂંકી 
વાર્તાનું જાણે આખું વિશ્વ રચાય છે. વાર્તાસર્જનની સુદીર્ઘ 
કારકિર્દીમાં, “તણંખા' મંડળ-૧ (૧૮૨૬)થી માંડીને “છેલ્લો ' 


ી ઝબકારો' પ્લ સુધીના, ચોવીસ. વાર્તાસંગ્રહની ત્રણસો. 


_-જાન્યુઆરી ૨૦૦૮: ૨૪૭ ક 


બાણુ જેટલી વાર્તાઓમાં એમણે વૈવિધ્યથી ભર્યું ભર્યું સર્જન 
કર્યું છે ટૂંડી વાર્તામાં વસ્તુગોંફ, પાત્ર અને પ્રસંગોની 
ખિલવણી, ભાષાશૈલી એ સર્વેના વૈચિત્ર્ય થકી અપૂર્વ એવી 
વિશાળતા અને વૈતિધ્યની સાથોસાથ એર્માં કળામયતા અને 
આસ્વાદ્યતાને આણીને તેમણે નવપ્રસ્‍્થાન આદર્યું આમ 
ગુજરાતી વાર્તા ધૂમકેતુ વડે, સાહિત્યિક ધોરણે, “ટૂકી વાર્તા' 
રેપેપ્રસ્‍્થાપિત્‌ થઈ ઉમાશકર જોશીએ ઉચિત રીતે નોંધ્યું છે 
કે, “ટૂંકી વાર્તાનો કલારોપ ગુજરાતી સાહિત્યમાં શ્રી ધૂમકેતુને 
હાથે હમેશ માટે રોપાયો અને દઢમૂલ થયો ' તેમણે અનેક 
માનતભાવોને પોતાની વાર્તાઓમાં પ્રત્યક્ષ કર્યા છે 
'પોસ્ટઓફિસ', “ભૈયાદાદા', “જુમો ભિસ્તી, “પૃથ્વી અને 
સ્વર્ગ', 'હૃદયપલટો', 'રજપૂતાણી', “આત્માના આંસુ', 
'સોનેરી પખી', “એક ટૂંકી મુસાફરી', વિનિપાત' જેવા ટૂંકી 
વાર્તાના ઉત્કૃષ્ટ નમૂનાઓ તેમની પાસેથી મળ્યા છે 

ધૂમકેતુએ ગ્રામજીવન અને શહેરીજીવનની વિવિધ 
બાજુઓના આલેખન વડે બને વચ્ચે જે વિસવાદ છે તેને 
ઉજાગર કર્યો છે ગ્રામજીવન પ્રત્યેનો તેમનો અહોભાવ 
અછતો રહેતો નથી. “ગોવિંદનુ ખેતર' કે “ભૈયાદાદા' જેવી 
વાર્તાઓમાં આવુ સધાન થતુ જોઈ શકાય છે પાત્રસૃષ્ટિ પણ 
ઘણી ભાતીગળ, છે કેન્દ્રસ્થ પાત્રનું પ્રધાનપણુ સઘળી 
વાર્તાઓમાં ઊતર્યું છે પાત્રો મોટેભાગે ધૂની અને લાગણીઘેલા 
છે આવા પાત્રો ભાવનાભર્યા હોવાથી વાસ્તવજગત સાથે 
એમનો મોટેભાગે મેળ ખાતો નથી ત્યારે ગૅભીર કટોકટી વચ્ચે 
કરુણતા સર્જાય છે અલગારી પાત્રો, મનભર પ્રકૃતિચિત્રણ, 
કાવળ્યગધી ગદ્ય, સ્વકીય દષ્ટિબિંદુ એ ધૂમકેતુની વાર્તાકલાની 
આગવી નીપજ છે ધૂમકેતુની વાર્તાઓમાં કેટલીક મર્યાદાઓ 
હોવા છતા એને નજરઅંદાજ કરવાનું પાલવે એમ છે, કેમ કે 
આ વાર્તાઓ ગુજરાતી ટૂકી વાર્તાના તિકાસની અણમોલ 
પ્રાપ્તિ છે 

રા વિ. પાઠક ડ્રિરેફ'નુ વાર્તાસર્જન ધૂમકેતુના 
વાર્તાસર્જનની લગોલગ, બે-એક વર્ષ પછી આરંભાયુ 
ઈયત્તાની દષ્ટિએ ધૂમકેતુ કરતા દસમા ભાગની, દ્રિરેફની 
વાતો ના ત્રણ ભાગની કુલ મળીને, ઓગણચાલીસ વાર્તાઓ 
તેમણે.રચી છે તોવે ઉભય વાર્તાકારોના સામર્થ્યની એક સરખી 
નોંધ લેવાઇ છે ધૂમકેતુની વાર્તારીતિથી જુદો ચીલો ચાતરીને 
એમણે આગવુ રચનાકૌશલ દાખવ્યુ છે વાર્તાના આલેખનમાં 
નરી ઊર્મિ-તિડ્તળતાને બદલે તાટસ્થ્યપૂર્વકનો એમનો 
બૌદ્ધિક અભિગમ વાર્તાને વાસ્તવની ભૂમિ પર ખોડાયેલી રાણે. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૪૮ 


છે દ્રિરેફપા એક જાગૃત ચિંતક લેઠેલો છે ને એથી એમની 
વાર્તાઓમાં બુદ્ધિપૂત સયમ ભળ્યો છે દિરેફ માનવચિત્તની 
વિવિધ ગતિવિધિનુ સૂક્ષ્મ આલેખન ડરે છે ઘટના પ્રસગ 
કરતા એમની નજર સબળ પાત્રોના નિર્માણમાં રહેલી છે 
દ્વિરેફ ટૂંકી વાર્તાના કલાત્મક સ્વરૂપ માટેની સૂઝ-સભાનતાને 
લઈને, વાર્તાને ઉપકારક બને તે રીતની, ઉચિત કથનરીતિના 
અવનવા પ્રયોગો કરતા જણાય છે 'મુડુદરાય', 'ખેમી', 
જક્ષણી', “જમનાનુ પૂર', “સૂરદાસ”, “છેલ્લો દાડક્ય ભોજ', 
“ઉત્તરમાર્ગનો લોપ' અને “બુદ્ધિવિજય' જેવી વાર્તાઓમાં 
દિરેફે આગવા કલાગત ઉન્મેષો પ્રગટાવ્યા છે 
ધૂમકેતુ અને ટ્રિફની વાર્તાઓમાં કેટલીક મર્યાદાઓ 
હોવા છતાં, ગુજરાતી ટૂકી વાર્તાના ઘડતરકાળમાં ઉભય 
વાર્તાકારોએ વાર્તાને પોતપોતીકી રીતે ખેડીને એના સમૃદ્ધ 
વિડાસપ્રતિ ગતિ કરી આપી એ એતિહાસિક ઘટનાને ઉવેખી 
શકાય એમ નથી. 


૩ 

ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તાના વિકાસમાં સુન્દરમ્‌ અને 
ઉમાશકર જોશીનુ વાર્તાસર્જન અતિ મહત્ત્તનો પડાત બને છે 
ગુજરાતી કવિતામાં આ સર્જકોનુ અર્પણ જેટલુ મહત્ત્વનુ છે 
તેટલુ જ મહત્ત્વ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા ક્ષેત્રે પણ રહ્યુ છે 
ગાધીયુગીન ગુજરાતી કવિતાના આ બે શીર્ષસ્થ કવિઓ 
કવિતામાં વિષય પરત્વે સમાજાભિમુખ અને આલેખન પરત્તે 
રસાભિમુખ રહ્યા છે તેમ ટૂકી વાર્તાના સર્જનમાં પણ તેમના 
થકી આમ જ બન્યુ છે વાસ્તવનિરૂપણ કરતા એમણે 
કલાતત્ત્વની બાબતમાં કશુ જ સમાધાન સ્વીકાર્યું નથી. 
એટલે તો, સુન્દરમ્‌ અને ઉમાશકર જોશીની. કેટલીક ઉત્તમ 
વાર્તાઓ સમગ્ર ગુજરાતી ટૂકી વાર્તામાં અગ્રસ્થાનની 
અધિકારિણી છે 

સુન્દરમે 'હીરાકણી અને બીજી વાતો', 'ખોલકી અને. 
નાગરિકા , પિયાસી', ઉન્નયન' અને “તારિણી” જેવા પાચ, 
વાર્તસંગ્રહોમા મળીને સત્તાવન જેટલી વાર્તાઓ આપી છે 
સાડા ચાર દાયકાની વાર્તાસર્જનની કારકિર્દીમા વિપુલતા 
ઓછી પણ ગુણવત્તા વિશેષ જણાય છે નિયતિની અવળ 
સવળ ગતિ, વાસ્તવદર્શી પાત્રાલેખન, માનવીની આતર-બાહ્ય 
પરિસ્થિતિમાં ચાલતા સ્થૂળ સૂક્ષ્મ સઘર્ષો, પરિસ્થિતિની 
વ્યંજકતા, વિગત બહુલ પરિવેશચિત્રણ, સચોટ સવાદ 
આદિનુ સબળ સજીવ નિરૂપણ સુન્‍્દરમ્‌ની વાર્તાના ધ્યાન 
ખેંચનારા લક્ષણો છે એમની કલમે તો અપૂર્વ સયમથી 


હ્ટ્શ 


જાતીયવૃત્તિનુંપ્રગલ્ભ વાસ્તવલક્ષી નિરૂપણ કર્યું છે. 'ખોલકી' 
વાર્તા આનો સમર્થ પુરાવો છે. સુન્દરમ્‌ જેને “હવા દાર કહે છે 
તેવા પ્રકારની કેટલીક વાતાવરણપ્રધાન વાર્તાઓ તેમણે સર્જી 
છે. 'માજા વેલાનું મૃત્યુ', “માને ખોળે', '“અંબાભવાની' અને 
“મીન પિયાસી' જેવી કલાત્મક અને હદય વાર્તાઓ ગુજરાતી 
ટૂંકી વાર્તામાં મોખરાનું સ્થાન પામે તેવી બળવાન વાર્તાઓ છે. 
વાર્તાઓમાં વર્ગવાસ્તવનું નિરૂપણ પણ તેઓ પૂરી નિષ્ઠા અને 
નિસબતથી કરે છે પણ ક્યાંય કલાત્મકતા અળપાતી નથી. 
“માજા વેલાનું મૃત્યુ'માં માજા વેલા જે રીતે મૃત્યુ પામે છે તેમાં 
વાર્તાનો કરૃણ ભવ્યમાં પરિણમીને આપણા સમસ્ત ચૈતન્યને 
ઝંકૃત કરી દે છે. આ વાર્તામાં નિરૂપણ તો છે રસ્તામાં પડી 
રહેનારાં સાવ નાચીજ માણસોનું. એ. રીતે આ નિમ્નવર્ગીય 
વાર્તા બને છે છતાં તેમાં સુન્દરમ્‌ ટૂંકી વાર્તાનો કલા-આંક પણ 
ઊંચે રાખ્યો છે. જીવનદષ્ટિનો વિકાસ “ઉન્નયન'માં સધાયો છે 
તો વાર્તાવિકાસ 'પિયાસી' વાર્તાસિંગ્રહમાં જોઈ શકાય છે. 

ધૂમકેતુ અને દ્વિરેફમાં રહેલાં અનુકમે ઊર્મિ અને 
વિચારના તત્ત્વને ઔચિત્યપૂર્વક સંયોજીને સુન્દરમ્‌ પોતાની 
વાર્તાઓમાં મૂકે છે. સુન્દરમ્‌ની ઉત્તરકાલીન વાર્તાઓ કરતાં 
પૂર્વકાલીન વાર્તાઓ કલાકીય રીતે સરસાઈ ભોગવે છે. એપણ 
નોંધવું જોઈએ કે કેટલીક વાર્તાઓના નિરૂપણની બાબતમાં 
તેઓ પ્રસ્‍તારી બન્યા છે છતાં એનો બંધ શિથિલ બનતો 
જણાતો નથી. સમગ્રપણે જોતાં સુન્દરમૂની વાર્તાઓએ. 
ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તાને કલાત્મક દિશામાં આગળ વધારી છે. 

ઉમાશંકર જોશીનું ય મહત્ત પ્રદાન તો કવિતાક્ષેત્રે છે. 
તેમ છતાં “શ્રાવણીમેળો', “અંતરાય”, “વિસામો' અને “્રણ 
અધું બે' એ વાર્તાસંગ્રહોમાં એમની સર્જકતાએ. તેજીલાં 
રફલ્લિંગો પ્રગટાવ્યા છે. તળ વાસ્તવને, લોકબોલીના સૂક્ષ્મ 
લયો અને માનવચિત્તની આંટીઘૂંટીને ઉજાગર કરતી એમની 
વાર્તાઓ ગુજરાતી વાર્તાના મહત્ત્વના વળાંક સમી છે. 
ઉમાશંકરની વાર્તાઓમાં વ્યક્ત થતા તળ વાસ્તવને ગમે તે 
નામ આપો, પણ એ વર્ગીય વાર્તાઓ જ છે. આ વાર્તાઓને 
એમણે. પૂરા ચાવ-ભાવથી આલેખી છે. ગ્રામીણ અને 
નગરપરિવેશ બંને પ્રકારની વાર્તાઓમાં તેમણે કલાસિદ્ધિ 
દેખાડી હોવા છતાં “'ઝાકળિયું”, “છેલ્લું છાણું', “લોહીતરસ્યો”, 
“મારી ચંપાનો વર', “પગલીનો પાડનાર' અને “શ્રાવણીમેળો' 
જેવી ગ્રામપરિવેશની વાર્તાઓ વિશેષ યાદગાર બની છે, ટૂંકી 
વાર્તામાં ઉમાશંકર જોશીએ આકૃતિસંવિધાન સંદર્ભે કરેલા 
પ્રયોગો સવિશેષ નોંધપાત્ર છે. _ 


લ્ર્શ 


સુન્દરમ્‌-ઉમાશંકરે પરિવેશ, ગ્રામીણમાનસ, પાત્રો, 
સંવાદ વગેરેનું કળાદષ્ટિએ આલેખન કર્યું. પરંતુ ગામડાનું 
વિશેષ સજીવચિત્રણ અને લોકબોલીનું કૌવત તો હજી 
પન્નાલાલ પટેલની રાહ જોતું રહ્યું. 

ઝવેરચંદ મેઘાણીએ લોકકથા-લોકવાર્તાઓને 
ભારોભાર શ્વસી છે. એથી એમની સર્જનાત્મક વાર્તાઓમાં 
તેવો ઢાળો પ્રવેશે તે સહજ છે. મેઘાણીની વાર્તનિ ઘડનારાં 
પરિબળોમાં પ્રગતિવાદની ઠીક ઠીક અસર અને 
લોડસાહિત્યના ઘનિષ્ઠ સંપર્કને જોઈ શકાય છે. દલિત, પીડિત 
અને શોષિત સમાજના માનવીઓનાં સુખદુઃખ, આશાનિરાશા 
જેવી તિવિધ ભાવપરિસ્થિતિઓમાં ઊઘડતી અનુકંપા અને 
માનવતાવાદી દષ્ટિકોણને લઈને એમની વાર્તાઓ સ્પર્શક્ષમ 
બની છે. જો કે વસ્તુવિધાનની માવજતમાં રહી ગયેલી 
શિથિલતાથી કેટલીક વાર્તાઓ લથડી છે. “વહુ અને ઘોડો*, 
“બુરાઈના દ્વાર પરથી', “ચોટલો ઝાલીને', “પાનકોર ડોશી', 
કેશુના બાપનું કારજ', “સદાશિત, ટપાલી' અને “કડેડાટ' 
જેવી વાર્તાઓમાં સોરઠની ધીંગી ધરાનાં માનવીનો સુખદુઃખ, 
વેર, દ્વેષ, યાતનાઓ અને સંઘર્ષોને તેમણે ઘેરા રંગે ઉપસાવ્યાં 
છે. સોરઠી બોલીની નજાકત અને વેગીલી ચિત્રાત્મક 
કથનશૈલી ઝવેરચંદ મેઘાણીની વાર્તાનાં સબળ અંગ છે. 

ગુલાબદાસ બ્રોકરે પોતાના સર્જકત્વને બહુધા 
વાર્તાસર્જન પાછળ કામે લગાડ્યું છે. સફળ અભિવ્યક્તિ વડે 
સક્ષમ વાર્તાકૃતિઓ તેમના હાથે નિર્માણ પામી છે. “લતા અને 
બીજી વાતો', “વસુંધરા અને બીજી વાતો', “ઊભી વાટે' અને 
“સૂર્યા” જેવા વાર્તાસંગ્રહોની વાર્તાસૃષ્ટિએ, એ. સમયે, નવી 
આબોહવા બાંધી. વિષય અને પરિવેશ સંદર્ભે સમકાલીન 
વાર્તાકારો કરતાં બ્રોકર તદ્દન નોખા પડે છે. શહેરના 
મધ્યમવર્ગનાં જનસામાન્ય અને જનવિશિષ્ટ એવાં સ્ત્રી- 
પુરૂષોના જીવનની રોજિંદી ને પરિંચેત લાગતી ઘટમાળમાંની 
વિધવિધ સ્થિતિ-પરિસ્થિતિને મનોવૈજ્ઞાનિક દષ્ટિએ નીરખીને 
તેનું તેમણે કુશળ વાર્તાલેખન કર્યું છે. બ્રોકરે પાત્રોનાં મનમાં 
ભીતરી સંચલનો અને જાતીય આવેગોને સંયતપૂર્ણ રૂપમાં 
ઉત્કૃષ્ટતાથી આલેખ્યાં છે તો તરુણ હૈયાનાં પ્રેમસંબંધો અને 
એમાંથી ઉદ્ભવતા સંઘર્ષોને સિફતતાથી વાર્તામાં સાંકળ્યા છે. 
“લતા શું બોલે ?', “ગુલામદીન ગાડીવાળો', “નીલીનું ભૂત', 
રૂપ', “બા', “સુરભિ”, “ઘૂમ્નસેર' અને “પ્રેમ પદારથ' જેવી 
વાર્તાઓમાં બ્રોકરના લાક્ષણિક સર્જકકર્મની વિશેષતાઓ 
દેખાય છે. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ : ૨૪૯ 





જ 
પન્નાલાલ પટેલે વિપુલ સાહિત્યસર્જન કર્યું છે 
નવલકથા, ટૂંકી વાત નાટક, એકાકી આદિ ક્ષેત્રે ગણનાપાત્ર 
ખેડાણ કરનાર પન્નાલાલ પટેલ વિશેષત નવલકથા અને ટૂકી 
વાર્તાના ઉત્કૃષ્ટ કોટિના સર્જક છે માત્ર આઠ ચોપડી ભણેલા 
પન્નાલાલે ગુજરાતી સા[હિત્યમા નિરાળું સર્જન કરીને મોટો 
ચમત્કાર સર્જ્યો છે સાહિત્યિક કારકિર્દી દરમ્યાન એમની 
પાસેથી સત્તાવીસ જેટલા વાર્તાસગ્રહો પ્રાપ્ત થયા છે 
ગ્રામજીવનના વિવિધ સ્તરના પાત્રોના સુખદ ખ, રાગ દ્વેષ, 
કજિયાર્કકાસ, વેરઝેર, કાવાદાવા, ખેંચતાણ, આશાનિરાશાને. 
વક્ત કરતી “વાત્રકને કાઠે', “ઓરતા', “ભાથીની વહુ', 
“એળે નહિ તો બેળે', ભ”, રરેશમડી”, “મહેણાની મારેલી”, 
નેશનલ સેવતિંગ% “ધરતી આભરનાં છેટા', 'સાચી 
ગાજિયાણીનું કાપડુ' જેવી ઉત્કૃષ્ટ વાર્તાઓ ઘણી મોટી 
સખ્યાર્મા મળે છે, તો, શહેરીજીવનને વકત કરતી “રગ વાતો”, 
તાતવાતમા', ભનહર', જાદાન છોકરી' જેવી સમર્થ વાર્તાઓ 
પન્નાલાલે રચી છે ગ્રામજીવન અને શહેરીજીવનના પાત્રો અને 
પ્રસંગોને લઈને તેમણે એકસરખી કુશળતાથી વાર્તાઓને 
આલેખી છે તેમ છતા પ્રામજીવનને વક્ત કરતી ટૂંકી 
વાર્તાઓમાં એના ઉત્તમ અંશોનુ પ્રગટીકરણ થયુ છે 
પન્નાલાલ પૂર્વે ધૂમકેતુ હિરેફ, સુન્દરમ્‌ અને ઉમાશંકર 
આદિની વાર્તાઓમાં જનપદ ધબકતુ હતુ પણ લોકજીવનનું 
સાચુ અને યથાર્થ ચિત્રણ પન્નાલાલમા સૌ પ્રથમ મળે છે 
સુન્દરમૂ. ઉમાશકરમાં ગાધીજીએ પ્રબોધૈલી વિચારણાનો 
સીધો પ્રભાવ હતો અને ટાગોર, માર્ક્સ અને ફોઈડ જેવા 
સર્જક-ચિંતકોની પણ તેમના સાહિત્ય પર વધતી-ઓછી અસર 
પડેલી છે જ્યારે પન્નાલાલની વાર્તાઓ પર કોઈ ચોક્કસ વાદ 
કે વિચારધારાની વ્યાપક કે ઊડી અસર નથી પડી. પ્રાપ્ત 
આત્મ્સૂઝણી એમણે.પોતાની તાર્સાક'પને તિક્સાતી છે આમા, 
જીવત અને સ્વાભાવિક કથનરીતિનો રણકો છે વાર્તાની 
માડણી અને માવજતમાં પન્નાલાલે કેવળ આંતરસૂઝથી 
આગવી ગઘેશૈલી ખડી કરી છે ભાષાને એમણે પોતીકી રીતે 
ખેડી છે,પળોટી છે અને તેનો સર્જનાત્મક વિનિયોગ સાધ્યો 
છે કહેવતો, રૂટ્પ્રિયોગો, બોલચાલના કાકુઓ અને 
લહેકાઓનો અસરકારક વિનિયોગ વાતઓને જીતંત બનાવે 
છે તળપદી બાનીમાં પાત્રોની આતર-બાહ્ય સ્થિતિ-ગતિનો 
યોગ્ય ચિતાર આપવામા તેઓ બેનમૂન છે કથન, વર્ણન, 
સવાદ અને સ્વગતોક્તિ એમ વિવિધ સ્તરોએથી પાત્રોના 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૫૦ 


મનોગતને, એર્ના વાણીન્વર્તનને, એના આઘાત પ્રત્યાઘાતોને 
તેઓ વિલક્ષણતાથી ઉદ્ઘાટિતિ કરે છે એમા તેમની 
સર્જકતાના અપૂર્વ ઉન્યેષો પ્રગટતા દેખાવ છૈ કારકિર્દીના 
પ્રારંભકાળે જેપ્રમાણમાં ઉત્કૃષ્ટ વાર્તાઓ પન્નાલાલ પાસેથી 
મળી એ ઉત્તરકાળમાં મળી નથી. ટૂંકી વાર્તાના સ્વરૂપની દૃષ્ટિ 
દિશા બદલાતી રહે તો પણ પન્નાલાલ પટેલની કેટલીક ઉત્તમ 
કૌટિની વાર્તાઓ ચિરકાળ સુધી અપીલ કરતી ઊભી રહેશે. 

પન્નાલાલ પટેલની અનન્ય સર્ગશક્તિથી અજાઈને 
અનેક વાર્તાકારો પ્રામજીવનને નિરૂપતી વાર્તાઓની રચના 
ભણી વળ્યા. એમની જ હેડીના ઈશ્વર પેટલીકર, ચુનીલાલ 
મડિયા અને પીતાબર પટેલે ગ્રામસમાજના માનવીના જીવનની 
નરી વાસ્તવિકતાને સચ્ચાઈપૂર્વક અને વફાદારીપૂર્વક તળપદી 
ભાષામાં ઢાળીને ઉશ્જવળ પરિણામ દાખવ્યુ છે જો કે સમય 
જૃત્‌ા। આ ત્રણેય વાર્તાકારોએ શહેરીસમાજના માનવીઓની 
વાર્તાઓનેપણ રસપ્રદ રીતે આકારી છે 

ઈશ્વર પેટલીકરે ચરોતરના ગ્રામસમાજખે પોતાની ટૂકી 
વાર્તાઓમાં આબેહૂબ મૂર્ત કર્યો છે એમા સામાજિક 
કુવવહારો અજ્ઞાન, અધશ્રધ્ધા, મનની સંકુચિતતા અને 
જડતાથી ઘેરાયેલા ગામડાના માનવીની વિવશતા અને 
વિષમતાનું મર્મસ્પર્શી આલેખન ધ્યાન ખેંચે છે પેટલીકરની 
વા્તશષક્તિનો વિશેષ એમની લોહીની સગાઈ', મધુર 
સ્વખો', “ચતુર મુખી', “કાશીનું કરવત , “મોટી બહેન”, “વટ' 
આદિ કલાત્મક ટૂંકીવાર્તાઓમાં પ્રગટ્યો છે ઘણી વાર્તાઓ 
બિનજરૂરી પ્રસ્‍તારને લઈને શિથિલ બની છે પેટલીકરમાનો 
સુધારક જ્યારે વાર્તામા માથુ ઊચકે છે ત્યારે વાર્તા સામાજિક 
જીવનના દસ્તાવેજ સમી બની બેસે છેં તેમ છતા સર્જકતાની 
તિશિષ્ટપળોમાં કેટલીક નમૂનેદાર વાર્તાઓ તેઓ સર્જી શક્યા 
છે તે ઉલ્લેખનીય છે 

ચુનીલાલ, મડિયા સશક્ત. વાર્તાકાર, છે નતલ્કઘા. 
કરતાય વિશેષ તો ટૂડી વાર્તાઓમાં એમનો સર્જકક્સબ પૂરા 
કદે-માપે ઊભર્યો છે ટૂંકી વાર્તાથી કથાલેખનનો પ્રારભ કરનાર 
મડિયાએ જીવનની છેલ્લી પળોમાં પણ ટૂંકી વાર્તાને કૌરાણે 
નહોતી મૂકી અગિયાર જેટલા વાર્તાસગ્રહોમાંની વાર્તાઓ 
વિષય અને આકારની દષ્ટિએ વિત્ત અને વૈતિધ્યભરી છે 
તેમણે રચનારીતિમાં દાખવેલી તરકીલો ધ્યાનાકર્ષક છે 
મડિયાની સર્જકપ્રતિભાના કેટલાક ઉત્તમ અને ચિરજીવ અશો. 
તો તેમની સોરઠી જનજીવનની વાર્તાઓમાપ્રગટ્યા છે “માઉ 
દીકરો', “વાની મારી કોયલ”, “'ગળચટાં વખ', “ચપૌો અને 


બ્ટ્ણ 


કેળ', “આરસીની ભીતરમાં', 'ઊજડેલો બાગ', 
“અંતઃસ્ત્રોતા', “કાકવંધ્યા' જેવી વાર્તાઓમાં તેમની 
સર્જનશક્તિ વિલક્ષણરૂપે કોળી ઊઠી છે. હાસ્ય-કટાક્ષને 
વક્ત કરતી એમની વાર્તાઓમાં એક આગવી ભાત ઊપસી 
છે.પુરોગામીઓની વાર્તાઓ ડરતાં મડિયાની વાર્તાઓ તિષય, 
ચરિત્રચિત્રણ, વાતાવરણ, ગદ્યશૈલી અને નિરૂપણરીતિની 
બાલતમાં અનેક રીતે-વાતે આકર્ષક લાગે છે. 


પ. 
બકુલેશ, જ્યંત ખત્રી અને જ્યંતિ દલાલનું વાર્તાસર્જન 
અનેકશઃ રીતે મહત્ત્વપૂર્ણ છે. તેમની વાર્તાઓથી આપણા 
પરંપરાગત સાહિત્યમાં એક નવો વળાંક આવે છે. નિજનિરાળી 
ભાવસંવેદનાઓ અને તેને આકારબદ્ધ કરી શકે તેવી સક્ષમ 
રચનારીતિઓના વિનિયોગ થકી આ વાર્તાકારોએ 
સ્તાતંત્યોત્તર ટૂંકી વાર્તાના ક્ષેત્રે વિષયવસ્તુની નવીનતા તેમજ 
ટેકનિકની સૂઝ-સભાનતા દાખવીને છદ્ઠા-સાતમા દાયકાની 
નવી ટૂંકી વાર્તાના અવનવા પ્રયોગો માટે આવશ્યક એવી 
પૂર્વભૂમિકા રચી આપે છે. 
વસ્તુ, પાત્ર, પરિવેશ અને ભાષાને લઈને બકુલેશની 
વાર્તાઓ જુદી તરી આવે. છે. સામ્યવાદી વલણવાળી 
વાર્તસિષ્ટિમાં નિમ્નવર્ગીય સમાજનાં માનવીઓના માનવીય. 
અંશોના નિરૂપણમાં એમની પ્રતિભા ખીલી છે. જીવનને 
જોવાનો એક આગવો દષ્ટિકોણ એમની પાસે છે. વસ્તુની 
સિત્ર-વિચિત્રતાને તેઓ આબેહૂબ ખડી કરે છે. પાત્રોને ગાઢા 
રંગે ચીતરવાનું કર્મ બકુલેશની ગમતીલી બાજુ છે. ઘટનાને 
બદલે સંવેદનને ઉભારતી આ વાર્તાઓએ, એ સમવે, નવી 
લીટી તાણવાનું શ્રેય બજાવ્યું છે. “કાદવનાં કંકુ', “કેમી-ચાન', 
“ંડિવેર', “ગોપીનું ઘર' એ બકુલેશની યશોદાયી વાર્તાઓ છે. 
વધતાપ્રસ્તારને લઈને ક્યારેક વાર્તા-બંધ કથળ્યો છે. બકુલેશ 
વાર્તાઓમાં ધારી કલાત્મકતા આણી ન શક્યા હોવા છતાં તેઓ 
વાર્તાનિ તિકાસશીલ સ્થિતિએ. જરૂર લઈ ગયા છે. 
જયત ખત્રીએ ટૂંકી વાર્તાના રચનાપ્રયુક્તિના અવનવા 
પ્રયોગોમાં તિશિષ્ટ ઉન્મેષો દાખવીને. ગુજરાતી વાર્તાને નવી 
ગતિ આપી. વાર્તાને સ્થગિતતામાંથી મુક્ત કરીને આવનારી 
આધુનિક વાર્તાની પૃષ્ઠભૂમિ તૈયાર કરવાનું એતિહાસિક કર્મ 
તેમણે નિભાવ્યું છે. “ફોરાં', “વહેતાં ઝરણાં' અને 
“ખસ બપોર'માંની એકતાલીસ વાર્તાઓમાં જયંત ખત્રીની 
વિલક્ષણ સર્જક-પ્રતિભાની અતનવી ઝાંય રેલાતી જોવા મળે 
છે. માનવજીવનની અસાધારણ વિષમ પરિસ્થિતિઓ તથા 


બ્ટ્શ 


બળાત્કાર, અવેધ જાતીય સંબંધો, ગાંડપણ, આપઘાત કે મોત 
જેવી ભારઝલ્લી ઘટનાઓને ઊડણમાં લઈને ચોક્કસ 
અભિનિવેશથી તેમણે વાર્તાઓ સર્જી છે. “લોહીનું ટીપું', “કાળો 
માલમ, “હું, ગંગી અને અમે બર્ધાં', “તેજ, ગતિ અને ધ્વનિ', 
'ધાડ', “ખરા બપોર”, “માટીનો ઘડો', “અમે બુદ્ધિમાનો”, 
“ખીચડી” અને “આનંદનું મોત' જેવી સંઘેડાઉતાર વાર્તાઓ 
જ્યંત ખત્રીએ આપી છે. પાત્રોનાં આંતર-લાહ્ય સંચલનોને 
ઉઘાડી આપવા પ્રકૃતિનાં ભિન્ન ભિન્ન રૂપોનાં સંદર્ભોનો 
વિનિયોગ વાર્તાને કળામયતા બક્ષે છે. પ્રકૃતિ અને પરિવેશ 
વાર્તાઓમાં એક જીવંત તત્ત્વ રૂપે તિકસે છે, તિલસે છે. 
કંલ્પનો;પ્રતીકો અને ભાષાનો કુશળ વિનિયોગ અભિવ્યક્તિમાં 
અનોખું પરિમાણ ખડું કરે છે. વિષયવૈવિધ્ય, પાત્રવૈવિધ્ય, 
વાસ્તવિકતા, જીવનની છબી - એ સર્વ પરત્વેનું ચિત્રણ જયંત 
ખત્રીની વાર્તાઓમાં વધારે યથાર્થ રીતે કોળ્યું છે. 

જ્યંતિ દલાલની ટૂંકી વાર્તાઓ ગુજરાતી વાર્તાનો. 
મહત્ત્વનો ઉઠાવ છે. સામાજિક અભિજ્ષતા અને 
પ્રયોગશીલતાના સંતુલનવાળી લાઘતપૂર્ણ વાર્તાઓમાં તેમણે 
આદરેલો. સભાન પ્રયત્ન ઘણો. ફળપ્રદ રહ્યો છે. આપણી 
પૂર્વવર્તી વાર્તાઓમાં જે કથાશ્રિતતા અને રંગદર્શીતાનાં તત્ત્વો 
વાર્તાને શિથિલ કરનારાં હતાં તે બધાંને જ્યંતિ દલાલની 
સર્જકતાએ સિફ્તતાથી દૂર કરી વાર્તામાં ચુસ્તતા આણી. 
“ઉત્તરા', “જૂજવાં', “કથરોટમાં ગંગા', “મૂકમ્‌ કરોતિ', 
“આ ઘેર, પેલે ઘેર', “અડખેપડખે' અને “યુધિષ્ઠિર ?' 
એ. સાત વાર્તાસંગ્રહોમાં એમણે કુલ એકસો, પાંત્રીસ વાર્તાઓ 
આપી છે. તેમણે વસ્તુવિષવ, રચનારીતિ અને શૈલીમાં 
અનેકવિધ પ્રયોગો દાખવીને વાર્તાને ધરમૂળથી બદલવાનો, 
સર્જકે પુરુષાર્થ આદર્યો. શહેરનાં મધ્યમવર્ગ અને 
નીચલાવર્ગનાં માનવીની વિચિત્રતા, પામરતા અને દાંભિકતાનું 
તેમણે વૈવિધ્યભર્યું નિરૂપણ કર્યું છે. સામાન્ય સ્તરનાં 
માનવીઓનાં અસામાન્ય પાસાંઓને તેમણે કુશળતાથી ઝીલ્યાં 
છે; પાત્રોના આંતરમનના આઘાત-પ્રત્યાઘાતો અને તેના 
સ્વભાવની ઊંડી ચિત્ર-વિચિત્ર ગતિવિધિઓને સમર્થતાથી 
આકારી છે. તો માનવીની વિડંબનાને કટાક્ષના કાકુમાં ઢાળીને 
વાર્તાને કલાઘાટ આપવામાં તેઓ સર્વાશે સફળ થયા છે. 
જયંતિ દલાલ ગુજરાતી વાર્તાના ગદ્યને એક નવતર પરિમાણ 
પણ બક્ષે છે. તેઓ સંવેદનને મૂકીને વાર્તાને મઢે છે એથી 
ઘટનાનો મેદ ઘણો ગળાય-ચળાય છે. આમ, ટૂંકી વાર્તાના 
કલેવરનું ચુસ્ત કાર્ઠું અહીં સવિશેષ બંધાયું છે. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ _ 


સમૃદ્ધ સર્જકતાની પિછાણ કરાવતી એમની “જગમોહને શું 
જોયુ ? , “'આભલાનો ટુકડો', 'ટપુભાઈ રાતડિય।', “દૂરબીન', 
હું એ ?એહું ? , લીલા લીલાં દસ આપ્યા, દસ આપ્યા”, 
“ઝાડ, ડાળ અને માળો' વાર્તાઓમાં તિતિધ ટેકનિકના પ્રયોગો 
ઘણા ધ્યાનપાત્ર છે ગુજરાતી ટૂકી વાર્તા સમકાલીન 
યુગબળની સપ્રજ્ઞના અને કળાકીય સભાનતા સાથે, એના 
આધુનિક સ્વરૂપે જયતિ દલાલ પાસે પહેલીવાર કળારૂપ 
પામે છે 

વીસમી સદીના ત્રીજા દાયકાથી લઇને છઠ્ઠા દાયકાના 
પૂર્વાધ સુધીના ગાળામા સ્નેહરશ્મિ, કિશનસિંહ ચાવડા, 
ભવાનીશકર વાસ, પુષ્કર ચદરવાકર, રસિકલાલ છો. 
પરીખ, દુર્ગેશ શુકલ, સારંગ બારોટ, જિતુભાઈ પ્ર મહેતા, 
મસ્તફકીર, સ્વખસસ્થ, ભોગીલાલ ગાધી, ઉમેદભાઈ મણિયાર, 
મુરલી ઠાકુર, અશોક હર્ષ, નિરુ દેસાઈ, ઈન્દુલાલ ગાધી, 
મોહનલાલ મહેતા સોપાન', વેણીભાઈ પુરોહિત, હીરાલાલ 
ફોફ્લિયા, કૈતન મુનશી આદિ વાર્તાસર્જકોનું સર્જન 
ઉલ્લેખપાત્ર છે 


હુ 

સુરેશ જોષીનો સાહિત્યિક પ્રવેશ એ ગુજરાતી 
સાહિત્યની યુગપ્રવર્તક ઘટના બની રહી. મોટા ગજાના 
આ સર્જકના સર્જનથી-વિવેચનથી સાહિત્યમાં ઘણી હલચલ 
મચી. સાહિત્યના કેટલાક સ્વરૂપોના સર્જનમાં જેપરપરાગત 
વિભાવના ઢસડાતી ચાલી આવતી હતી તેની સામે વારવાર 
પોતાના કડક, તીખા આક્રોશ વડે તેમણે નવા ઘાટ અને નવી 
દિશા ચીંધાં. જે ગાળામાં કથાશ્રિત ટૂકીવાર્ત લખવાનું વલણ 
ખૂબ જોરમા હતું એવે વખતે શુદ્ધ કળાના હિમાયતી આ મર્મજ્ 
સર્જકે 'ગૃહપ્રવેશ'ની વાર્તાઓ વડે ટૂકી વાર્તાના રૂપવિધાન 
પરત્તે તીવ્ર પ્રતિકિયાઓ આપીને આપણી બંધિયાર બની 
ગયેલી ટૂંકી વાર્તાને મુક્ત કરવાના મૂળગાપી પ્રયત્નો આદર્યા, 
ટૂંકી વાર્તામા તેમણે નવોન્મેષી પરિમાણોને લક્ષ્ય કરતી સકિય 
મથામણ ડરી. સુરેશ જોષીની ટૂકી વાર્તાઓ, આમ તો, શુદ્ધ 
કલાવિભાવનાનો પરિપાક છે “ગૃહપ્રવેશ', 'બીજી થોડીક', 
“અપિ ચ', “ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ' અને “એકદા નૈમિષારણ્યે' 
જેવા વાર્તાસગ્રહોની વાર્તાઓ થકી એમણે પ્રયોગશીલતાની 
જિકર ડરીને ટૂકીવાર્તાને એક જુદા જ રૂપમા મૂકી આપી 
સુરેશ જોષીએ ઘટનામહત્ત્વ અને સ્થૂળ વાસ્તવિકતાનો ત્યાગ 
કરી ઘટનાનુ તિરોધાન કર્યું -માનસિક સૂક્ષ્મ ઘટનાને પ્રયોજી 
સ્વખ, કલ્પન, પ્રતીક, પુરાકલ્પન, કપોળકલ્પિતને 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ર૨પર 


વાર્તાસર્જનમાં પ્રયોજ્યા સવેદન, ટેકનિક અને ભાપાની 
ગુજાયશ પ્રગટાવવાની પ્રક્રિયાને સર્જનવીલા સાથે 
અનિવાર્યતયા જોડી આપી, જૃહપ્રવેશ', 'કુરુક્ષેત્ર', 
લોહનગર', 'એક મુલાકાત', “તરપ્રાપ્તિ', 'પધ્મા તને, 
“થીગડું , “શક્ષસ', પુનરાગમન”, એકદા નેમિષારણ્વે આદિ 
ઘણીક રચનાઓ કોઈક ને કોઈક કોણના-દિશાના પ્રભાવક 
અશોને પ્રગટાવનારી છે સુરેશ જોષીએ વાર્તાના આકાર 
અગેના જેહાદ જગવનારા વિચારો અને ઘણાએક ઉત્કૃષ્ટ 
નમૂનાઓથી ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તાની રૂખ ધરમૂળથી બદલી. 
સુરેશ જોપીના વાર્તસિર્જનની લગભગ સમાતરે 
વાર્તાસર્જન કરતા ચન્દ્રકાન્ત બક્ષીએ વાર્તાકાર તરીકેપ્રબળ 
મુદ્રા અક્તિ કરી છે પરપરા સાથેનુ કેટલુક સંધાન અને 
આધૂનિકતા પ્રતિ્નું પ્રસ્થાન તેમની વાર્તાઓમાં જોવા મળે છે 
સુરેશ જોષીએ ઘટનાના હ્રાસ દ્વારા રૂપનિર્મિતનો ખાસ્સો 
મહિમા કર્યો, તો ચન્દ્રકાન્ત બક્ષીએ ચોંકાવનારા ઘટનાતત્ત્વને 
વાર્તાસર્જનની વિશેષતા તરીકે સ્વીકાર્યું ઘટનાનુ આલેખન 
એમનુફાવટનુ નિશાન રહ્યુ છે ઘટનાતત્ત્વના હ્વાસની બાબતને 
બાદ કરતાં સુરેશ જોષીએ પ્રબોધૈલી વિચારણા થકી તેઓ 
વાર્તાની સરચના કરે છે અસ્તિત્વવાદી વિચારધારા, 
મહાનગરમાં તિવિધ તિલક્ષણ જીતનરૂપો, સ્ત્રી પુરુષ સરબધોના 
સ્થૂળ-સૂક્મ પરિમાણો, જાતીય આવેગો, હતાશા, એકલતા 
એબધુ તેમની ટૂંકી વાર્તાઓમાં પ્રચુર ઘટનાવેગ અને અરૂઢ 
ભાષાભિજક્તિથી રસપ્રદ બનતું રહે છે “તમે આવશો ? , 
“સક્ષુ શ્રવ।!', 'ઝુડનાઈટ ડેડી , “મીરા', “બીજી સોહાગરાત', 
“એક સાજની મુલાકાત' જેવી ઉલ્લેખનીય વાતાઓ તેમલે 
આપી છે ચન્દ્રકાન્ત બક્ષીની વાર્તાની ગદયારૈલી કોઈ પુરોગામી 
કે સમકાલીન સર્જકોના પ્રભાવને ન ઝીલતી એવી લાક્ષણિક 
અને વિવક્ષણ છે ભાષા ખરબચડી અને અરૂઢ લાગે. હિન્દી, 
ઉદૂ, અંગ્રેજી શબ્દોના મિશ્રણ વડે ભાષાનું આગવુ એવુ 
બક્ષીશાઈ પોત રચાયુ છે એમની વાર્તાઓને જેકાંઈ નવીનતા, 
તાજગી અને પ્રભાવકતા મળી તે તેમની આતરસૂઝ-બૂઝનું 
પરિણામ છે 
સુરેશ જોષીની વાર્તાકલા અને વાર્તાવિચારણાએ મોટો 
ઊહાપોહ સર્જ્યો પરપરિત વાર્તાધોરણોથી સાવ જુદી જ 
આધુનિક વાર્તાતિભાવનાએ આખો નવતરયુગ પ્રગટાવો. 
સુરેશ જોષીના રચનામાર્ગને અનુસરનારી એક આખી પેઢી 
આવી. આ વાર્તાકારોએ વાર્તાને આધુનિક ઢંગે. ઢાળીને, 
અવનવી આકૃતિઓ વડે નભ પરિમાણો સિદ્ધ કરીને વિશિષ્ટ 


હ્ટ્ણ 


મુદ્રાઓ અંકે કરી છે. સુરેશ જોષીના આવા સમર્થ અનુગામી 
કિશોર જાદવ, મધુરાય, રાધૈશ્યામ શર્મા, જ્યોતિષ જાની અને. 
સુમન શાહ જેવા સક્ષમ વાર્તાકારોએપરંપરગત વાર્તાની સામે 
ભારેપ્રયોગશીલતા દાખવી છે. 
કિશોર જાદવે, સુરેશ જોષી પછી, ટૂંડી વાર્તાની આકૃતિ 
સંસિદ્ધ કરવા અભિવ્યક્તિના બળવત્તર પ્રયોગો વડે સૌનું 
ધ્યાનપોતાન તરફ ખેંચ્યું. તેમણે આધુનિક વાર્તાની દિશામાં 
એક સમુચિત કદમ ભર્યું. સુરેશ જોષીની વાર્તાવિભાવનાને 
અતિક્રમી જાય એવો વિશિષ્ટ અભિનિવેશ તેમણે દાખવ્યો છે. 
એમની વાર્તાઓ ઘટનાલોપથી વિસ્તરી ઘટક્લોપ સુધી લંબાતી 
જતી જાય છે. કિશોર જાદવ વાર્તાને એક વિકાસશીલ મોડ 
તરફ લઈ ગયા. બ્રાગૈતિહાસિક અને શોકસભા”, 
“સૂર્યારોહણ' અને “ઇધ્મવેશ' વાર્તસિંગ્રહોમાં ઊભી થતી 
એમની વૈશિષ્ટયસભર નિજી મુદ્રા ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તાની 
ઊજળી બાજુને ખોલી આપે છે. તેમની વાર્તાઓમાં 
પ્રયોગખોરીનું વલણ સતત વિકસતું ગયું છે, ભાપાસ્તરે પણ 
એમણે અપૂર્વ શક્તિ દાખવી છે. એમની કેટલીક વાર્તાઓ 
એવી છે જેપ્રત્યાયનના પ્રશ્રો જગવે છે. માનવમનનાં અતળ 
ઊંડાણો, મનની અચેતન અવસ્થા, છિન્ન છિન્ન થઈ ગવેલા 
વાસ્તવને લઈને સૂક્ષ્મ સ્તરેથી કલ્પન-પ્રતીકાદિના સહારે 
ભિન્ન ભિન્ન રીતમાં તેમણે વાર્તાઓ લખી છે. બ્રાગૈતિહાસિક 
અને શોકસભા”, “સોનેરી માછલીઓ', “સરકસના કૂવામાં 
કાગડા', 'સોગટાં, બસનું પંખી', “પોલાણનાં પંખી', 
“લેબીરીન્થ', “મદદનીશ' વગેરે વાર્તાઓમાં કિશોર જાદવે. 
આગવી વાર્તાકળા પ્રસ્‍થાપિત કરી છે. 
મધુ ચયનું વાર્તસર્જન તિતિધપ્રયોગોથી તાજગીસભર 
બન્યું છે. મધુ રાય આખેઆખા આધુનિક સર્જક છે. 
કંથનવર્ણન અને રચનારીતિની દષ્ટિએ એમની વાર્તાઓ 
ખારસી જુદી પડી જાય છે. આધુનિક સંવેદનાનો સક્ષમ 
આવિષ્કાર તેમની કૃતિઓમાં છે. “બાંશી નામની એક છોકરી', 
“ૃપકથા' અને “કાલસર્પ' વાર્તાસિંગ્રહોમાં મધુ રાયનો તિલક્ષણ 
અવાજપ્રબળપણે.પ્રગટ્યો છે. તિષાદનાં વિતિધ રૂપોને તાકતી 
અને ગઘદ્યનું અવનવું કામણ કરતી મધુ ચયની વાર્તાઓએ જુદી 
જ ભોંય રચી છે. “હાર્મોનિકા' અને “હરિયા' જૂથની વાર્તાઓનું 
કૌશલ ઘણું ન્યારું છે. 'પાનકોર નાકે જઈ, “ચ્ચયુમ્મબન્ન' અને. 
“કાચની સામે કાચ*માં થયેલો હાર્મોનિકાનો પ્રયોગ ઘણો 
નોંધપાત્ર છે. “હરિવા'ના વિલક્ષણ પાત્ર-વક્તિત્વની 
આસપાસ વંગ અને કપોલકલ્પિતનો તિનિયોગ કરીને મધુરાયે. 


બ્ટ્શ 


કાન', જંટોના સાત રંગ', “મકાનઃ, “ઊંટ' જેવી વાર્તાઓને 
ખરો કલાઘાટ અર્પ્યો છે. 

રાધેશ્યામ શર્માનું વલણ મુખ્યત્વે આધુનિકયુગમાં 
જીવતા મનુષ્યના મનોગતને આલેખવાનું રહ્યું છે. મનુષ્યના 
બાહ્યવાસ્તવની સામે આંતરવાસ્તવને મૂકીને ચિત્તના સંકુલ 
ભાવો અને વિધવિધ સૂક્ષ્મ અનુભૂતિઓને ટૂંકી વાર્તામાં તેઓ 
લઘુ ફ્લકને પસંદ કરીને સાંકળે છે. “બિચારાં', “પવનપાવડી', 
“તાતાવરણ' અને “ઘટનાલોક' જેવા વાર્તાસંચયોમાં એમની. 
પ્રભાવક મુદ્રા ઊપસી છે. 'બિચારાં'માં પરંપરિત વાર્તાટોન છે. 
જ્યારે “પવનપાવડી'માં જુદા જુદા સ્તરેથી પરિમાણોને 
ઉઘાડવાનો એમનો ઉદ્યમ પ્રશંસનીય છે. “વાતાવરણ'માં 
પ્રયોગશીલ વલણ વિવિધ સ્વરૂપે વિસ્તર્યું છે. વાસ્તવની સ્થૂળ 
ઘટનાઓને ગાળી-ચાળીને રાધૈશ્યામ શર્મા વાર્તાના વણાટને 
પ્રતીક, કલ્પન, કપોળકલ્પિતા આદિપ્રવિધિઓથી ઘટ્ટ કરતા 
રહે છે. વાગ્મિતા વિનાના ભાષાકર્મ વડે વાર્તાની 
વ્યંજનાત્મકતાને તેઓ બેખૂબીથી હાથમાં રાખે છે એ વિશેષ 
કાંઈ જેવો તેવો નથી. “રણ”, “ચર્ચબેલ', “સાડા ત્રણ ફૂટની 
ઘટના', 'હાથીપગો', “લીલા', “વવળાટ' જેવી રચનાઓમાં 
તેમની સર્જકતાના મૌલિક ઉન્મેષો આંજે તેવા છે. 

જ્યોતિષ જાનીને પ્રતીકાત્મક શૈલી વડે અનુભવોનું 
રસાયણ કરવામાં વધુ સફળતા મળી છે. અવનવી ટેકનિકથી, 
વિવિધ ભાષાભંગિઓથી વાર્તાઓમાં તેમણે નૂતન છટાઓ 
દાખવી છે. વાર્તાઓમાં ઉપહાસની સાથોસાથ તિષાદની 
કાળવણી કરવામાં વાર્તાકારની કુશળતા ઘણી ધ્યાનપાત્ર ઠરે 
છે. “ચાર દીવાલો એક હેંગર', “અભિનિવેશ' અને “પંદર 
આધુનિક વાર્તાઓ', સંગ્રહની “નાક', “મોરલી વાગી”, 
'સૂટકેઈસ', “એ. સાંજ ગઈ કાલની હતી', “પરસ્પર ચહેરા 
ઝૂંટવવાની રમત' જેવી વાર્તાઓના સંવેદનનો રચનાપ્રપંચ 
નિજી તરેહમાં ઢળાયો છે. 

પ્રબોધ પરીખે કોઈપણ જાતના કે કોઈપણ ભાતના 
સન્નિવેશ વિના વાર્તાઓ લખી છે. “કારણ વિનાના લોકો'માંની 
એમની બાવીસ વાર્તાઓમાં આખરે તો શબ્દપણું ગોઠવાયું છે. 
ઘટના, સંવેદન, પાત્રાદિની પરંપરાને ઉવેખીને કેવળ 
ભાષાલીલા વડે જ વાર્તાકાર નવોન્મેષ પ્રગટાવવા ચાહે છે. 
પ્રયોગખોરીના વધુ ભારને લીધે તેમની કેટલીક વાર્તાઓ 
તતડાઈ ગઈ છે. 

સુમન શાહ એ સમવે સુરેશ જોષીની સીધી અસર તળે 
આવીને એક પ્રયોગશીલ વાર્તાસર્જક તરીકે ખાસ્સા ઊભરી 





જાન્યુઆરી ૨૦૦૮,” 


આવા. અવનવીન આકાર અને નવીનવી રચનારીતિને તેમણે 
વાર્તાઓમાં સક્ષમતાથી ખપમાં લીધી છે “અવરશુકેલુબ' 
વાર્તાસગ્રહમા એમની સર્જકતાનો પ્રભાવક અભિનિવેશ પૂરી 
માત્રાએપ્રગટ્યો છે “પીળા વેન્ટીલેટર્સ', “દાદરા', “એ લોકો', 
કાચની બારી', “રીંછ' જેવી પ્રયોગસમૃદ્ધ વાર્તાઓ સર્જી છે 
તેઓ વાતનિ વશવર્તીને ભાષાને પ્રયોજે છે વાર્તાકળાનો 
અકાટ્ય સસ્પર્શ તો એમની બોધકથાઓમાં સવિશેષ 
અનુભવાય છે “કાકાજીની બોધકથા', હેબલની બોધકથા% 
'દવચકલીની બોધકથા', “બારીની બોધકથા માપ્રતીકાત્મક 
ઉઠાવ આપવામા સર્જક સફળ રહ્યા છે તેમની વાર્તાઓમાં 
કપોળકલ્પિતનો અર્થપૂર્ણ વિનિયોગ પણ રૂડી પેરે થયો છે 
'અવરશુકેલુબ'થી જુદો ચીલો ચાતરીને એમની સર્જકતાએ 
'જેન્તી-હસા સિમ્ફની'મા નવી નરવી કોર લબાવી છે આમા 
અનઆધુનિક વાર્તા સાથેનું સધાન જોઈ શકાય છે એમની 
વાર્તાનો આ બદલાતો વિભાવ અહીં ન્યારી રીતે કોળ્યો છે 
જેન્તી-હંસા-સિમ્ફની'માં એક જ નાયક-નાવિકાના 
દામ્પત્યજીવનની ઘટમાળમાની વિવિધ ક્ષણોને ખૂબીપૂર્વક 
ઉપાડીને વિતિધ ભાષાતદબીર વડે તેને અભિવક્ત કરી છે 
તો 'ફટફટિયુ' જેવી દીર્ઘફ્લકવાળી વાર્તાઓમાં વાતર્વિરૂપના 
પરિમાણોને ઉઘાડવાનો તેમણે મોટ ગજાનો સકળ પુરુષાર્થ 
ખેડ્યો છે 
આધુનિકતાના કોઈને કોઈ મરોડને પકડીને સર્જકકર્મ 
આદરનારા બીજા અનેક વાર્તાકારો આ ગાળામાપ્રયત્નશીલ 
રહ્યા છે એમની કોઈક ને કોઈક વાર્તા કશીક ને કશીક 
નવતાથી ભરી ભરી રહી છે આવા વાર્તાકારોર્માં મહેશ દવે, 
વિભૂત શાહ, ઈવા ડેવ, સુધીર દલાલ, સુરેશ દલાલ, ભારતી 
દલાલ, સૃવર્ણા, રોહિત પડ્યા, પવનકુમાર જૈન, શશી શાહ, 
સત્યજિત શર્મા, ચિનુ મોદી, મનહર મોદી, લાભશકર ઠાકર, 
રજનીકુમાર પડ્યા, તારિણીબેન દેસાઈ, મુકુન્દ પરીખ, 
પિતાંકેન દવે, નલિન રાવળ, કાન્તિ પટેલ, મફત ઓઝા, રમેશ 
પારેખ, ભરત નાયક, ભૂપેન ખખ્ખર, અશ્ચિન દેસાઈ વગેરેનો 
સમાવેશ થાય છે 


૭ 

આધુનિકતાવાદી તિચારસરણીના સીધા પ્રભાવમાં 
આવ્ા વિના, જીવનના અનુભવોને કળાગત ભૂમિકાએ લઈ 
જઈને,પરપરાગત રીતિમા અતિવાર્ય એતાં પરિવર્તનો કરીને 
વાર્તાસર્જન કરનારાઓમાં રઘુવીર ચૌધરી, સરોજ પાઠક 
ઘનશ્યામ દેસાઈ, રાવજી પટેલ, ભૂપેશ અધ્વર્યું વિજ્ય 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૫૪ 


શાસ્ત્રી, ધીરેન્દ્ર મહેતા અને વીનેશ અંતાણીએ ધારી 
કલાત્મકતા સિદ્ધ કરી છે 

રઘુવીર ચૌધરી કોઈપણ સ્વરૂપનેપોતાની પકડમાં લઈ 
શકે તેવા પ્રતિભાસપન્ન સર્જક છે નવલકથા એમનું માનીતું 
સ્વરૂપ ભલે હો પણ એમની સર્જકતાએ ટૂકી વાર્તામા પણ 
વૈશિષ્ટય દાખવ્યુ છે જીવન અને અનુભવને કાલવીને કળામા 
મૂકવાનુ વલણ એમની વાર્તાઓમાં જોવાય છે આકસ્મિક 
સ્પર્શ', “ગેરસમજ”, “અતિથિગૃહ' જેવા સત્રહોમાં વાર્તાની 
રચનારીતિનું વૈવિધ્ય સમૃદ્ધ માત્રામાં છે વાસ્તવના 
આલેખનમાં તેઓ પાત્રોની દ્રિધામય સ્થિતિને અસરકારક રીતે 
ખડી કરે છે પન્નાલાલ પટેલની રીતિ-શૈલી વધુ સાફસૂથરી 
રીતેઅહીં ઉત્કાત થતી જોઈ શકાય છે ઘટના, ટેકનિક, ભાષા 
અને બોલીનો સમુચિત વિનિયોગ વાર્તાને સબળ બનાવે છે 
શૂર્ણસત્ય', ચિતા', 'તમ્મર', “સાંકળ”, 'પોટ્કું' 'જગા 
ધૂળાનો જમાનો' વગેરે કળાદષ્ટિએ અને વસ્તુસવેદનાની 
માવજતની દષ્ટિએ ઘણી ઉલ્લેખનીય રચનાઓ છે 

સરોજ પાઠક આધુનિકતાના કે પરપરાના એવા કૌઈ 
અતિમે ગયા વિના, વચ્ચેના ભૂતળમા રહીને, વાર્તાસર્જન કરે 
છે ઈયત્તા અને ગુણવત્તાની નજરે એમણે ઠીકઠીકપ્રમાણમાં 
વાર્તાઓ આપી છે “સારિકા પિંજરસ્થા', “મારો અસબાળબ', 
“મારો રાગ', “દુશ્ષકં', “સ્વર્યવર', “ન ડૌસમા, ન કૌસ 
બહાર'માં માનતમનના ગહનતમ વ્યાપારોને તાગવાનોપ્રયત્ન 
પ્રશસ્ય છે આધુનિક પ્રયોગલક્ષી વલણ પણ તેમની 
વાર્તાઓમાં અવારનવાર ડોકાત્‌ રહ્યુ છે વિષયવસ્તુ અને 
રચનારીતિનુ અપાર વૈવિધ્ય છતાં શૈલીમાં પડઘાતી 
એકવિધતા સરોજપાઠકના સર્જકત્વને જાણે બાધી રાખે છે 

ઘનશ્યામ દેસાઈ બહુ ઓછુ લખતા આપણા 
પ્રતિભાશાળી વાર્તાકાર છે તેમના ટોળું' વાર્તાસંગ્રહમાં 
સર્જનાત્મક અભિભક્તિની દષ્ટિએ ઘણી કલાત્મક વાર્તાઓ 
આપણને સાપડી છે 'કાગડી”, “ૉળુ' અને “ગોકળજીનો 
વેલો' નામની વાર્તાઓમાં અનુક્રમે કપોળકલ્પિત, 
અર્ધપૌરાજિક, અસ્તિત્વમૂલક એમ ભિન્ન ભિન્ન શૈલીએથી 
થયેલો વિનિયોગ બળુકો છે 

રાવજી પટેલ અને ભૂપેશ અધર્વુ બહુ ટૂંકું આયુષ્ય 
ભોગવીને ચાલ્યા ગવેલા આપણા ગજાદાર વાર્તાકારો છે 
જો એ આપણી વચ્ચે હજુ વધુ જીવ્યા હોત તો ગુજરાતી ટૂંકી 
વાર્તાનો પૂરેપૂરો ક્યાસ વૈતિધ્યપૂર્ણ રીતે કાઢી શકે એવી ગુજાશ 
તેમનામાં હતી. રાવજી કોઈ પણ સ્વરૂપમાં બળકટતાપૂર્વક 


બ્ટ્થ 


વિસ્તર્યો છે. “વૃત્તિ અને વાર્તા'માં તેણે કેટલીક નમૂનેદાર 
વાર્તાઓ ખેડી બતાવી છે. “સગી', “છબીલકાકાનો બીજો 
પગ', “એક ઘડીના પંચોતેરમા ભાગનો ઉન્માદ'માં કોઈ ને 
કોઈ ઉન્મેષ છતી કરતી આ કલાત્મક વાર્તાઓ એક વિપુલ 
શક્યતાવાળા વાર્તાકારનું પ્રમાણ બની રહે છે. પ્રયોગ કે 
પરંપરાના ઢાંચાને ઓળંગી જઈને નિજી સર્જકત્વ વડે વાર્તા 
સિદ્ધ કરવાનું વલણ, રાવજી પટેલની જેમ, ભૂપેશ અધ્યર્યુંમાં 
પણ દેખાય છે. એમના મરણોત્તર વાર્તાસંગ્રહ 
“હનુમાનલવતકુશમિલન'માં તિશિષ્ટ સર્જકકર્મનો આહ્લાદક 
પરિચય થાય છે. “હનુમાનલવકુશમિલન', 'પેટ', “લીમડાનું 
સફેદ ઝાડ' જેવી વાર્તાઓમાં વર્ણન-કથન-ભાષા-રચનારીતિ 
વડે નવુંપરિમાણ રચવાનો સર્જક પુરુષાર્થ ખાસ્સો ખપ લાગ્યો 
છે. જીવતેજીવ તો તેમણે છ-સાત વાર્તાઓ પ્રગટ કરેલી. વાર્તા 
પ્રસિદ્ધ નહિ કરવાની કોઈ અકળ ગણતરીએ, એ. કાળે, 
એમની સર્જકતા તરફ વિવેચકોનું ખાસ ધ્યાન ન ગયું એ 
સ્વાભાવિક છે. એમના વાર્તાસંગ્રહના પ્રાગટ્ય પછી, એમની 
વાર્તાઓને.આપણા વતિવેચને પૂરી પુરસ્કારી છે. 
સાતમા-આઠમાં દાયકામાં સુરેશ જોષીની 
વાર્તાવિભાવનાએ ઘટનાહાસની હિમાયતથી પ્રભાવિત કેટલાક 
વાર્તાકારો પ્રયોગખોરીમાં રાચતા હતા તે કાળે વાર્તાક્ષેત્રે 
પદાર્પણ કરનાર વિજ્ય શાસ્ત્રીનું વાર્તાસર્જન ઈયત્તા અને 
ગુણવત્તા, ઉભય દષ્ટિએ નોંધપાત્ર અને વિત્તવાન છે. “મેસિસ 
શાહની એક બપોર', “અહીં તો', “હોવું એટલે હોવું', 
“તરેતર', જત્યાદિ', “અસારે ખલુ સંસારે', “શ્રવણની 
કાવડ' વગેરે વાર્તાસંગ્રહોમાં પરંપરાગત અને પ્રયોગશીલ, 
બેઉ ધાચાઓનાં ઉપકારક તત્ત્વોનો સમુચિત સમન્વય સધાયો 
છે. મધ્યમવર્ગીય માનવીના રોજિંદા જીવનની સામાન્ય 
ઘટનાઓના ઉપાદાનનું કળાની ભૂમિકાઓ સર્જનમાં રૂપાંતર 
સાધવાની કળાગત સૂઝ-સજ્જતા સ્પર્શી જાય તેવી છે. 
“તા. અ-જનન્‍્મ% “મેસ્ટર હુંનો દુઃખતો. દાંત', “ભઈલુ', 
“ડકાર', “ચકરાવો', “શ્રવણની કાવડ' જેવી કળાત્મક 
વાર્તાઓમાં તેમનો પ્રતિભાતિશેષ ચેતોહર રૂપમાં પ્રગટે છે. 
ધીરેન્દ્ર મહેતા અને વીનેશ અંતાણીએ. વાર્તામાં 
રચનારીતિના ઓછા-વત્તા પ્રયોગો વડે જીવનસંવેદનાને 
વિશિષ્ટ રીતે મૂર્ત કરી છે. ધીરેન્દ્ર મહેતાની “સમ્મુખ', “એટલું 
બધું સુખ', “હું એને જોઉં એ પહેલાં' સંગ્રહોની વાર્તાઓમાં 
ગ્રસરતું સંવેદનનું સંતુલિત આલેખન ધ્યાન ખેંચનારું છે. વીનેશ 
અંતાણી એમની વાર્તાઓમાં કેન્દ્રસ્થ સંવેદનાઓને કલ્પન, 


લ્ટ્શ 





પ્રતીક, કપોળકલ્પિત વડે ઉપસાવીને કલાસંધાન કરે છે. 
“હોલારવ', “રણઝણવું', “અહીં કોઈ રહેતું નથી' સંગ્રહોની 
વાર્તાઓ જૂદી રીતે-ભાતેપ્રસરતી-પ્રમરતી રહી છે. ભાષાની 
હળવાશ લોભામણી છે. “તરસના કૂવાનું પ્રતિબિંબ”, 
“સાંઢણી, “કોરો સારંગ', “બે સ્ત્રીઓ અને ફાનસ' અને 
“કરસનભાઈનો ઓયડો' તેમની સફળ વાર્તાઓ છે. હરિકૃષ્ણ 
પાઠકની “મોરબંગલો'ની વાર્તાઓમાં વર્તમાન અને અતીત 
વચ્ચેનો તણાવ વિશિષ્ટ રીતે વ્યક્ત થયો છે. 

પરંપરા કે આધુનિકતાના કશાય લેપન વિના, નિજી 
સંવેદનને યથોચિત અભિવ્યક્તિ આપીને સંનિષ્ઠ પુરુષાર્થ 
આદરનારા વાર્તાકારોમાં મોહનલાલ પટેલ, મોહમ્મદ માંકડ, 
શિવકુમાર જોષી, ભગવતીકુમાર શર્મા, કુન્દનિકા કાપડિયા, 
ધીરુબહેન પટેલ, વર્ષા અડાલજા, ઈલા આરબ મહેતા, 
તરુલતા મહેતા, રમણ પાઠક, ચંપૂ વાસ, ઉજમશી પરમાર, 
અભેસિંહ પરમાર, બાબુ છાડવા, ઉત્પલ ભાયાણીને ઉલ્લેખી 
શકાય એમ છે. 

૮. 

ગઈ સદીના આઠમા દાયકામાં વાર્તાસર્જન ક્ષેત્રે 
સ્થગિતતા વરતાવા માંડી હતી. છઠ્ઠા-સાતમા દાયકાની 
આધુનિક વાર્તામાં અવનવા પ્રયોગો થયા, ટેકનિકનો ભારે 
મહિમા થયો, ભાષા જીવંતપણે એની વિવિધ શક્તિઓ સમેત 
બહાર આવી. આ સર્વેથી વાર્તાને નવું ક્લેવર મળેલું. 
આ વાર્તાનો અવાજ ઘણો બલિષ્ઠ હતો તે પણ નિર્વિવાદ છે. 
આધુનિક વાર્તાકારોએ અનેક દિશાઓ પર પોતાની દષ્ટિ 
ખોડીને અનેક સ્તરેથી વાર્તામાં પોતાના મિજાજને ઠાલવ્યો 
હંતો. ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તાના આરંભથી લઈને આજ સુધીમાં 
સંખ્યાની દષ્ટિએ સક્ષમ વાતકારો આ ગાળામાં સાંપડ્યા છે. 
એનાં ઉત્તમ પરિમાણો ને પરિણામો વાર્તાને ઘણાં પ્રાપ્ત થયાં. 
તેમ છતાં આધુનિક વાર્તારીતિ, સમય જતાં, રેઢ્યાળ અને 
બંધિયાર લાગવા લાગી. એકનાં એક સંવેદનો, એકની એક 
તરાહ, એકનો એક અભિનિવેશ વધુ ને વધુ રીતે બેવડાતાં 
એની કૃતકતા સપાટી પર આવવા માંડી ને આધુનિક વાર્તા 
પુનરાવર્તનોના દાસત્વમાં ઠીંગરાઈ ગઈ, બન્યું એમ કે 
અનુકરણમાં રાચતા લેખકોની વાર્તારચનાની ગેરસમજે 
આધુનિક વાર્તામાં આદરેલી વધુ પડતી પ્રયોગખોરી, 
વાર્તામાંડણીમાં આચરેલી ફેશનપરસ્તી, ઘટનાને પાણીપાતળી 
બનાવવાની ઘેલછા, વાસ્તવથી ઘણે દૂર રહેવાની ડોળઘાલુ 
વૃત્તિને કારણે સુરેશ જોષી આદિ સબળ સર્જકોએ. બની- 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 


બનાવેલી વાર્તાને તહસનહસ કરી નાખી. ભાવક-વાચક પણ 
આવી વાર્તાઓ તરફથી પોતાનુ મોં ફેરવી લે છે આવા સક્ષુબ્ધ 
તાતાવરણે વાર્તાસર્જકને ખાસ્સો ઝખવાણો પાડી દીધો. 

આધુનિકતાવાદની મોટી ભરતી આ સમે ઓસરવ્‌ા 
માડે છે, ને નવમા દાયકાના મધ્યભાગ સુધી તો મંદપ્રાણ થઈ 
રહે છે આવા સુસ્ત દિવસોમાં મરાઠી દલિતસાહિત્યના 
સપર્કેપ્રભાવે ગુજરાતીમા દલિતવાર્તા કાઠું કાઢે છે 
સુમન શાહ શરેશ જોશી સાહિત્ય ફોરમ' અતર્ગત 
“આધુનિકતા. ઘિંક-રિ-થિંક' પરિસવાદ વોજીને આધુનિકતાની 
ફેરતપાસ આદરે છે ને નવા લક્ષણો વિશેની ચર્ચાને આરંભે છે 
નતા બદલાવ તરફની એક ચોક્કસ ગતિ અહીં જોવાય છે 
મણિલાલ હ, પટેલ, આદમ ઘોડીવાલા આદિ સર્જકો દિશાની 
નાડ પારખીને, જુદી જૂદી બેઠકો રચીને નવી વાર્તાની શોધ 
માડે છે “પરિષ્કૃતિ' નામે ઊભા થયેલા આ આદોલનમા 
નવતર વાતસિર્જકો જોડાઈ જઈને પુરોગામી વાર્તાના 
શુધ્ધીકરણને તાકતી અનુઆધુનિક વાર્તાની સ્થાપના માટેની 
એક આબોહવા લાધે છે 'સાહચર્ષ મુબઈના ઉપક્રમે 
વાર્તાપઠનન્નાર્તાસમીક્ષા કરતા સર્જકરિબિરો થવા લાગતા 
વાર્તાસર્જનમા તીત ગતિ આવે છે વધુમા તો ભસ્તનાયક 
ગીતાનાયકનુ અપૂર્વ ખોજ જેવુ વાર્તા અને મદ્યનુ સામવિક 
ગદ્યર્વ' આવતા ટકી વાર્તાને લિકસવાનુ મોટું પરિબળ મળે 
છે આ ભૂમિકા આધુનિકોત્તર ટૂકી વાર્તાને એના નવોન્મેષ 
સાથે પ્રગટાવે છે આધુનિક વાર્તાઓ કરતા આધુનિકોત્તર 
વાર્તાઓ વિષય, સવેદન અને અભિબક્તિની રીતિએ ખાસ્સી 
જુદી પડી જાય છે, આધુનિકોત્તર વાર્તાસર્જકો ઘટના, સવેદન, 
અનુભવ, અનુભૂતિને અનુરૂપ રચનારીતિ સહજ રીતે મૂકે છે 
વાસ્તવના અનેક રૂપોને સતુલિત કરીને નવા રૂપે પ્રગટાવે છે 
આવા નવતર ભાવવિશ્ચને પ્રગટાવવા એક આખી નવી પેઢી. 
ઊભી થઈ 

હિમાશી શેલતે આધુનિકતાના વાામોહમાં તણાયા 
વિના પોતીકી ઉકલતને અનુષગે વાર્તાસર્જન ક્યુ છે એમની 
સર્જનશક્તિ ટૂકી વાર્તામાં ઊભરી આવી અને એમા જ ઉત્તમ 
કૌતત પ્રગટાવ્યુ છે મર્યાદિત ફ્લકમા રહી અછડતા સ્કેચથી 
તીવ્ર અનુભૂતિને પ્રભાવકતાથી તેઓ વાર્તામા આકારે છે 
એમના આરભના વાર્તાસગ્રહો 'અતરાલ' અને “અધારી 
ગલીમાં સફેદ ટપકા'માં નારીસવેદના કેન્દ્રરૂપ છે 
નારીકદયની ગૂઢાતિગૂઢ ઊર્મિઓ, ઝખનાઓ, તૃષ્ણાઓ, 
વ્યથાન્વેદનાઓને હિમાશી શેલતે. જે કુશાગ્રતાથી પોતાની 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૫૬ 


વાર્તાઓમાં આલેખ્યા છે તેટલી કુશાગ્રતાથી આપણી બીજી 
વાર્તાલેખિકાઓ બહુ ઓછીવાર આલેખી શક્યા છે કશાય 
ભાર તિનાની ઘટનાઓ અને ચિત્તસંચલનોની રચનાથી બનતી 
ઘનીભૂતત આવલિ ખરે જ રોમાંચનો અનુભવ કરાવી રહે છે 
એ પછીના વાર્તાસગ્રહો “એ લોકો', 'સાજનો સમય' અને 
“આડણિયામાં માથુ'માં વાર્તાવિશ્વ બદલાય છે એમા પોતાના 
સમાજસેવાના કાર્યક્ષેત્રના અનુભવો મહત્ત્વનું સ્થાન લે છે 
કેટલાક સમકાલીન જીવનપ્રશ્નો અને જીવનરગોની 
સવેદનમૂલક વાર્તાઓ પણ સ્થાન પામી છે એમના સમપ્ર 
વાર્તાસાહિત્યમાં “ઈતરા', “અકબધ' 'આગતુક', 
સુવર્ણફળ', “બળતરાના બીજ', “અધારી ગલીમાં સફેદ 
ટપકાં', “ચૂડેલનો વાસો', 'ખાડણિયામા માથુ' વાર્તાઓ 
વિશિષ્ટ સ્થાન ભોગવે છે 
મોહન પરમાર આપણા નીવડેલા વાર્તાસર્જક છે , 
એમના આરંભિક વાર્તાસગ્રહ 'કોલાહલ ની વાર્તાઓએ કશો ! 
ખાસ. ઉન્મેષ દાખવ્યો નહોતો. એ પછીના “નકર્લક', બુંભી', 
*ોઠ' જેવા સગ્રહોની વાર્તાઓએ ઉત્તરોત્તર એક નવી ઊચાઈ 
સર કરી છે ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના 
ગ્રામજીવનનુ, પોતાના સમાજનુ અને એ સમાજની તિધવિધ 
સમસ્યાઓનુ વાસ્તવિક અને સૂક્ષ્મ આલેખન એમા 
અસરકારક રીતે ઝીલાય છે એમની વાર્તાઓમાં જિપિવવેતિધ્ય 
ભારોભાર છે “નઞકલક', “આધુ', “હિરવણુ', “વાયક”, “કોહ', 
'નેવા', “ચૂવો' જેવી વાર્તાઓ પાત્રના સવેદનની સૂક્ષ્મતાઓને 
કંડારીને તેનુ કળાત્મક મૂલ્ય છતુ કરે છે 
મણિલાલ હ, પટેલ પાસે ગ્રામજીવનનો વાપક અને 

ભરચક અનુભવ છે કરવટ બદલતા ગામને અને 
ગ્રામજીવનને ખૂબ નજીકથી, સવેદનસિક્ત નજરે તેમણે 
નિહાળ્યુ છે ગ્રામીણ સમાજ, એની પરપરાઓ અને એની 
રૂઢિજિડતાઓ સામે નવા જમાનાના પરિવર્તનોને વાર્તાઓમાં 
સાકળીને એમણે સઘર્ષમૂલક આલેખન ડર્યું છે આધુનિકોત્તર 
વાર્તાનેપળોટવામા મણિલાલનુ વાર્તાતિવેચન ઘણુ સાર્યક ઠરેલુ 
છે,તેમ ગુજરાતી વાર્તાના નવાં વલણોને સમજવામાં એમની 
વાર્તાઓ સવિશેષ ઉપકારક થઈ પડે છે મણિલાલમાં 
સમકાલીન વાર્તાસર્જકો કરતાય વાર્તાસર્જનની વિશેષ કાળજી 
ઉતરેલી છે “રાતવાસો', “હેલી' અને “બાપાનો છેલ્લો 
કાગળ'ની વાર્તાઓમાં ગામડાને એના સમગ્ર પરિવેશ સહિત 
લોકસવેદના અને લોકમાનસનું ઘેરુ ને સકુલ ચિત્ર તેઓ ખડુ 
કરે છે સવેદનવૈવિધ્ધ અને અભિવ્યક્તિની વિવિધ તરાહો 


હટ 


બળુકી રીતે પ્રયોજાય છે. ભાષા અને બોલીના રસ-કસ અહીં 
પૂરા ખેંચાય છે. “રાતવાસો', “માટીવટો', “માવર્ઠું', “હેલી, 
“બદલી', “ડમરી', “બાપાનો છેલ્લો કાગળ' એ એમની 
સશક્ત વાર્તાઓ છે. ી 

રામચન્દ્ર પટેલ સાવ જુદી રીતે-ભાતે સબળ. 
વાર્તાસર્જન કરે છે. નેસર્ગિક પરિવેશ એમની વાર્તાઓમાં પૂરી 
નિસબતે કોળે છે. એમની વાર્તારીતિ ન તો આધુનિકતાને ગાંઠે 
છે કે ન તોપૂર્વપરંપરાને અનુસરે છે. અરે !એ. તો સમકાલીન 
સર્જકોથી પણ ઘણા વેગવેગળા છે. ગદ્યના એમના એકદમ 
નોખા-અનોખા ને રસાત્મક લયતાલ વાર્તાને વધુ પુષ્ટ કરતા 
રહે છે. કાવ્યમય કલ્પન, પ્રતીકોનો વિનિયોગ કરી પાત્રનાં 
આંતરસંવેદનોને જગાવતી અભિવ્યક્તિ એમની સજ્જતા- 
સભાનતાની દ્યોતક છે. 'સ્થળાંતર' અને “બગલથેલો'ની 
મોટાભાગની વાર્તાઓ પ્રથમ પુરૂષ એકવચનની કથનરીતિમાં 
લખાયેલી છે. વાર્તાનાયકના. એક સ્થળેથી બીજે સ્થળના 
ભ્રમણમાં વાર્તા એના સમગ્ર પરિવેશમાં ખૂલે છે, તિકસે છે ને 
છાઈ રહે છે. એમના એક-બે લસરકાથી તો આખું વાતાવરણ 
ધબકતું-ધડકતું થઈ ચેતનાથી ફાટફાટ થઈ રહે છે. નીતિ- 
સદાચારને વક્ત કરતી રામચન્દ્ર પટેલની. વાર્તાઓ. 
માનવમનના ઊંડામાં ઊંડા સ્તરને ખોદી કાઢનારી છે. 
હયામલી', “રખોપો', “સહચર', 'શિલાજ્તિ', “તરસ', 
“શ્રીફળ', «કરી, 'પિછવાઈ' એ વાર્તાકથનરીતિનાં તિશિષ્ટ 
કળાતત્ત્વોની પિછાણ કરાવતી વાર્તાઓ છે. 

અજિત ઠાકોરે પરિષ્કૃત વાર્તાની કળાસંદર્ભે 
અભિનિવેશપૂર્વક સ્વકીય વિચારણા મૂકેલી. આ તિચારણાની 
સાથોસાથ એમણે એ રીતનું સૂઝપૂર્વકનું વાર્તાસર્જન કરેલું છે. 
અજિત ઠાકોરે વાર્તાઓમાં તખુના પાત્રને કેન્દ્રમાં રાખીને એના 
શૈશવ, કિશોર અને યુવાનવયના સ્વભાવગત અંશોનું અને 
એના વિવિધ અનુભવોનું વિશિષ્ટ ભાવવિશ્વ રચ્યું છે. સૂક્ષ્મ 
સંચલનોને કલ્પન-પ્રતીકથી આલેખવાની સૂઝભરી 
વાર્તારીતિમાં નવસંચાર જોવાય છે. “તખુની વાર્તા સંગ્રહમાં 
“ૂટી', “નખ”, “ગૂમડું, “ખરજવું”, “પોપડો' એ આધુનિકોત્તર 
ગાળાની કેટલીક જીવદેણ વાર્તાઓમાં સ્થાન પામે એવી છે. 

રજની મહેતા એવા છધ્મવેશી નામે શિરીષ પંચાલે 
કંળાકીય સૂઝબૂઝ વડે વાર્તાને નવતર ઘડતર બક્ષ્યું છે. 
“અંચઈ' સંગ્રહની ટૂંકી વાર્તાઓમાં બૃહદ ફ્લકને પસંદ કરી 
વાર્તા સ્વરૂપનાં વિશિષ્ટ પરિમાણોને ઉઘાડવાનો એમનો. 
ભર્યોભાદર્યો પ્રયત્ન માસ્ટરસ્ટ્રોક જેવો છે. “અંચઈ', “હવેલી', 


લ્ટ્શ 


“ભીંત અને ફંંપળ' અને “મજૂસ' જેવી વાર્તાઓમાં કથનકલા 
અને ભાષાભિવ્યક્તિ સબળ સ્વરૂપે આકાર પામી. છે. 
“આયનો વાર્તાસંગ્રહ એમની નિજી સર્જકશક્તિનો નમૂનો છે. 

અંજલિ ખાંડવાળા (“આંખની ઈમારતો”, “લીલો 
છોકરો”), માય ડિયર જ્યુ “જીવ'), કિરીટ દૂધાત (“બાપાની 
પીપર), રમેશ ૨. દવે (“શબવત્‌', “જલાવરણ”, હર્ષદ ત્રિવેદી 
(જાળિયું'), પ્રાણજીવન મહેતા (પ. કથન'), અનિલ વ્યાસ 
(સવ્ય-અપસન'), બિપિન પટેલ (“દશ્મન'), હરીશ નાગ્રેચા 
(“તું બોલને !, “અને છતાં... પણ”, “હેલો સૂર્યા !'), પરેશ 
નાયક (“પાંચ સારા જણ'), પ્રવીણસિંહ ચાવડા (“સુગંધિત 
પવન', “વનદેવતા'), બહાદુરભાઈ વાંક (પીછો”, “શફડો'), 
કનુ સુણાવકર (“અકસ્માતકાળ'), પુરુરાજ જોષી 
(માયાવિની'), યોગેશ જોષી (“હજીયે કેટલું દૂર', “ઉઘાડી 
બારી'), જનક ત્રિવેદી (“બાવળ વાવનાર અને બીજી 
વાર્તાઓ'), કનુ અડાસી (“પાવરગેમ'), રવીન્દ્ર પારેખ 
(સંધિકાળ', “સ્વપ્નવટો'), મનોહર ત્રિવેદી (“ગજવામાં 
ગામ!) પ્રાગજીભાઈ ભામ્ભી (ફરી પાછા પૃથ્વી પર”), 
જિતેન્દ્ર પટેલ (““ઉન્મેષ'), અઝીઝ ટંકારવી (“સનદ વગરનો 
આંબો”), નાઝીર મનસૂરી (“ઢાલ કાચબો'), મોના પાત્રાવાલા 
(રાની બિલાડો'), દીવાન ઠાકોર (%્રવેશદ્રાર'),, અજય ઓઝા 
(આરામખુરશી') વગેરે વાર્તાકારો પાસેથી ઉલ્લેખનીય 
વાર્તાસંગ્રહો પ્રાપ્ત થયા છે. 

તો વિવિધ સામવિકોમાં પ્રગટ થતી કાનજી પટેલ અને 
કલ્પેશ પટેલની વાર્તાઓ વાચકોને આકર્ષતી રહી છે. કાનજી 
પટેલની “પડાવ', “મધપૂડો”, “હું આવું છું', “ડેરો' જેવી 
વાર્તાઓમાં તળ વાસ્તવ એની અસલીયત સાથે બહાર આવ્યું 
છે. ભાષા અને લોકબોલીના નિરૂપણમાં તેમની સર્જકતાએ 
ન્યારુ રૂપ ખડું કયુ છે. નવોદિત વાર્તાકાર કલ્પેશ પટેલની 
“ાડ', “સોદો', “બલા' વાર્તાઓમાં તેમની સર્જકતાના સબળ 
પુરાવા સાંપડે છે. 

આધુનિકોત્તર કાળમાં દલિત વાર્તાકારોએ નોંધપાત્ર 
ખેડાણ કરીને તિવિધ ઉન્મેષો દાખવ્યા છે. દલિત વાર્તાકારોની 
આગવી ઓળખ એમની સ્વાનુભૂતિમાં રહેલી છે. 
મોટાભાગના દલિત વાર્તાકારો વાર્તા રચવાની મથામણ- 
માવજત કરતાં પોતાની વેદના-વ્વથાઓ, એની પડછેનો 
હડહડતો સામાજિક અન્યાય, સવર્ણો પ્રત્યેનો રોષ, તે પ્રત્યેની 
નફરત, સમાજ પરિવર્તન તરફની તેમની તરફદારીનો ઝૂકાવ 
સવિશેષ જોવા મળે છે. “પન્નાભાભી', “આગળો' (જોસેફ 





જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ : ૨૫૭ 


મેકવાન), “મૂંઝારો! (દલપત ચૌહાણ), 'તલપ' (હરીશ 
મંગલમ્‌), 'સાંકળ', 'રવેશ' (ધરમાભાઈ શ્રીમાળી) 
'વિલોપન' (ભી. ન. વણકર), 'અંતરવથા' ઉવીણ ગઢવી), 
“રાતી રાયણની રતાશ' (વી. કેશરશિવમ્‌), 'ારખું' (દશરથ 
પરમાર) જેવા વાર્તાસંગ્રહોમાં દલિત સંવેદનાનું ઘેરું ચિત્રણ 
જોવા મળે છે 'કોહ', “ક્લંક' (મોહન પરમાર), 'તલપ', 
'દાયણ' (હરીશ મંગલમ્‌), “કાતોર', 'મૂંઝારો' (દલપત 
ચૌહાણ), 'સિક્કો' (રાઘવજી માધડ), 'સૌમલી' (હરિ પાર) 
જેવી વાર્તાઓમાં દલિત-વીતક ભારોભાર રજૂથતાં હોતા છતાં. 
સંવેદનોને આબેહૂબ વાર્તાઘાટ પણ મળ્યો છે. સ્વ-તાની 
ઉત્કટતામાંથી ઊભી થયેલી આ સર્જકતાએ ગુજરાતી ટૂંકી 
વાર્તાની આગવી કેડી કંડારી છે 

સો જેટલાં વર્ષ થવાને આરે ઊભેલી ગુજરાતી ટૂંકી 
વાર્તાપર દષ્ટિપાત કરતાં જણાશે કે તે કેટલીક મર્યાદાઓથી 


(લઘુકથા) 
દૂધ પીવાના ફાયદા... 


શિવાનીનો પતિ અચાનક મૃત્યુ પામતાં તેને માથે જાણે 
આભ તૂટી પડ્યુ સાસરામાં કે પિયરમાં કોઈ એવું નહોતું જેનો 
સહારો મળી શકે પોતે એવી ભણેલ પણ નહોતી કે કોઈ 
નોકરીની આશા રાખી શકાય તે ગમે તે કામ કરવા તેયાર 
હતી. પણ કામ મળતુ એમ આસાન થોડું હતું ? વળી પાછી 
એમાં નાનાપુત્રની જવાબદારી, 

અંતે માડ માંડ એક જગ્યાએ પાપડ વણવાનુ કામ 
મળ્યું આખો દિવસ પાપડ વણ્યા પછી જેપૈસા હાથમાં આવતા 
તેમાંથી અડધા તો ઘરનું ભાડું ભરવામાં જ વપરાઈ જતા 
બાકીનાથી મા, દીકરાના પેટની આગ માંડ માંડ ઓલવાતી. 
પોતાની તો કયારેક એ પણ પૂરી છતાં, શિવાની એકલે હાથે 
જીવનસંગ્રામ લડ્વે જતી ઘણીવાર જાતજાતના અનુભવો થતા 
રહેતા. એકલી રહેતી રૂપાળી, યુવાન સ્ત્રીને સમાજમાં રહેવું 
આસાન થોડું છે ? 

શિવાનીને ગમે તેમ કરીને શિવમને ભણાવવો હતો 

નું-ભ[વિષ્પ ઊજળું બની શકૈ એ. આશાથી તે શિવમને 


શક્ય તેટલી સૉ! માં ભણાવતી હતી. અને સદ્નસીબે 
શિવમ પણ ભણવામાં હોંશિયારે હતો. 


શિવમ હવે તો બીજા ધોરણમાં ભણતો હતો એક 
દિવસ અચાનક સ્ડૂલેથી આવીને કહે “ મ્મી, આજથી મને 
રોજ દૂધ પીવા આપજે હોં. તું તો મને કોઈ-દી દૂધ આપતી જ 
નથી !મારા ટીચર કહે છે કે રોજ તમારે બધાએ સવારે ને રાતે 
દૂધ પીવું જોઈએ. તો જ હાડકા મજબૂત બને. બોલ, મમ્મી, તું 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ * ૨૫૮ 


મુક્ત ન હોવા છતાં, કળાદષ્ટિએ અનવદ્ય લેખાય તેવી 
પ્રભાવક રહી છે ગુજરાતી નવલકથાનું અવતરણ ગુજરાતી 
ટૂંકી વાર્તા કરતાં પાંચેક દાયકા પૂર્વે થયું હોવા છતાં, 
નવલકથાને મુકાબલે ટૂંકી વાર્તાએ નવાં ને આગવાં ઘણાંક 
સ્થિત્યંતરો અંકે કર્યા છે વિષયવસ્તુ અને કેન્દ્રવર્તી વિચારને 
વશવ્તીને લખાવેલી આરંભકાલીન વાર્તાઓમાં માતલર 
વૈવિધ્ય છે આ સ્વરૂપને હજુ વધુ ને વધુ રૂપકડું બનાવવાની 
આજના સર્જકોની અવિરત મથામણો નતનતા વળાંકો સર્જરી 
જણાય છે વિષયને અનુરૂપ ભાષાકર્મ, સમયસંવિધાન, 
ચરિત્રતિભાવન, કથનકેન્દ્ર અને રચનારીતિ પરત્તેની સભાનતા 
સાથે ટૂંકી વાર્તાએ આજે ધારી કલાત્મકતા સિદ્ધ કરી છે,એ 
જોતાં નિ સંકોચ કહી શકાય કે ગુજરાતી ટૂંકી શર્તનું ભારિ 


અવશ્ય ઉજળું છે 
છ 


નીલમ એચ. દોશી 


આપીશને દૂધ ?' 

શિવાની શું જવાબ આપે ? જમવા માંડ બે ટાઈમ મળતું 
હતું ત્યાં દૂધ, ? દૂધ સારુ એ તો પોતાને ષે ક્યાં ખબર 
નહોતી ? ને પોતાના બાળકને દૂધ પીવડાવવાની હોંશ કઈ મા 
ને ન હોય ? પણ. રૈ ગરીબી. આ મજબૂરી. આ બાળકને 
કેમ સમજાવાય 7 ભણાવવાનો ખર્ચો કેમ કાઢતી હતી.. તે તો 
એનું મન જાણતું હતું ! ત્યાં દૂધ ? આજના, એકવીસમી 
સદીના બાળકને અશ્વત્થામાની જેમ લોટમાં પાણી નાખીને 
ફોસલાવવો પણ ક્યા શક્ય હતો ? 

અને પરિસ્થિતિથી અજાણ શિવમ તો પોતાની ધૂનમાં જ 
બોલ્યે જતો હતો “ ભમ્મી, ઠું તો દૂધ પીવામાં તને જરાવે હેરાન 
નહીં ડર હોં. મારો ભાઈબંધ શોભિત છે ને. તે તો કહેતો હતો 
કે મારી મમ્મી રોજ મને પરાણે દૂધ આપે .. પણ મને જરાયે 
ભાવે નહીં એટલે હું તો મમ્મીનું ધ્યાન ન હોય ને ત્યારે બધુ 
ઢોળી નાખું ' 

પણ મમ્મી, હું એવુ નહીં કરું હોં ! મને તો દૂધ બહુ 
ભાવે છે એકવાર તેના ઘેર ગ્યો'તો.. ત્યાં મેં પીધુ હતું મમ્મી, 
કાલથી તું યે મને દૂધ આપજે હોં ! 

શિવાની ભીની. આંખે મૌન રહી પુત્રને જોઈ રહી હતી. 

અને થોડીવારે પુત્ર દૂધ પીવાના ફાયદા અને દૂધ શા 
માટે સંપૂર્ણ ખોરાક છે તે પ્રશ્નનો જવાબ મોટેથી ગોખી રહ્યો 


હુંતો 
ષી 


ટ્ટ્ણ 


મડિયાએ એમની કેફિયત “હું તાર્તા કેવી રીતે લખુ છું' 
(વાર્તાતિમર્શ',પૂ.૨૨૬ ૨૨૭)મા નોંધ્યુ છે - 

“ છમાઉ દીકરો'નો કિસ્સો કલ્યનામાથી ભાગ્વે જ 
સૂઝી શકે પણ આકડિયાથી મુબઈ જવા નીકળ્યો અને 
બળદગાડામાં બેસીને લુણીધર સ્ટેશને જતો હતો ત્યારે 
ગાડીવાને એ સાચો બનેલો કિસ્સો કહી સંભળાવેલો, 

પણ માત્ર કિસ્સો સાભળી લેવાથી વાર્તા ભાગ્યે જ 
તૈયાર થાય, માણસને સચિત કર્મોની જેમ સચિત અનુભવો 
પણ હોય છે '' (“તાર્તાવિમર્શ!, પૃ-૨૨૬-૨ર૭) 

આ કિરસાની સાથે કોઈ અઠવાડિકમાં વાચેલો બીજો 
એક કિસ્સો વાતકિારના ચિત્તમાં ચમકી ગયો - હોલિવુડની 
કોઈ ફિલ્મના શૂટિંગમાં નાયકે નાવિકાને અરધી મિનિટમાં 
ચુબન પૂરુ કરવાનું હતું, પણ દિગ્દર્શકની સૂચના છતા એણે 
એ પૂરુ ન કર્યું કામાવેશ કોઈની સૂચનાથી રોકાતો નથી 
આ બને કિસ્સાઓમાંથી “કમાઉ દીકરો' વાર્તાનો પિંડ બધાયો. 
મડિયાએ આ વાર્તા લખી ત્યારે પેલો હોલિવૂડવ।ળો કિસ્સો 
પણ સવિસ્તર મૂકેલો પણ પછી છપાવતી વેળા મડિયાએ 
આગળનો આખો કિસ્સો “કટ' કરી નાખેલો અને માત્ર 
પાડાવાળી વાત જ રાખેલી જે મડિયાની કલાસભાનતાની 
કૌઠાસૂઝ સૂચવે છે સાભળેલા આ કિસ્સાના આધારે 
“કમાઉ દીકરો' જેવી વાર્તા માત્ર મડેયા જ લખી શકે 

“કમાઉ દીકરો'માં ગલા શેઠનો લોભ, લખૂડાનુ 
પિતૃ-વાત્સલ્ય તથા કામવૃત્તિના પ્રાબલ્યનુ નિરૂપણ થયુ છે 
મડિયાની ભાષામાં તળપદુ જોમ, દેશ્યાત્મકતા અને માદકતા 
ભાવક ચિત્તમાં ઊડે સુધી ઊતરે છે કામાવેગથી વીફરેલા 
પાડાનુવર્ણન જુઓ. 

ધવરાવવાના ટાણે - જ્યારે હાયણી જેવી ભેંસ નજર 
સામે ઊભી હોય ત્યારે - રાણાની આંખ સામે મીટ માડવાની 
પણ કૌની છાતી ચાલે? ( મડિયાની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ', 
પૃ.૧૨૯) 

પાડા - રાણાનો કામાવેગ વધતો જતો હતો, પણ્‌ 
લોભી ગલાશેઠ ધવરામણના વધારે ભાવ માગ્યા કરતા હતા, 
ને ગામપટેલ એમની ભેંસ પાછી લઈ જતા વિચારતા હતા 
લખૂડો સમો પારખીને શેઠને વારતો હતો કે શેઠ રાણા સામુ 
તો જરાક જુઓ પણ શેઠ માનતા નથી, છેવટે લખૂડો 
અનિચ્છા છતા પાડાની નાકર એના તોડામ ભરાવીને ઊભો 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૬૦ 


થતા જાય ત્યા જ રાણો વીફરે છે એનું વર્ણન 

“એક છાકોટા સાથે એણે માથુ હવામાં વીંઝયુ અને 
નાકના ફોરણાનુ જાડુ ચામડું ચિરાઈ ગ્યુ. નાકરની કડી તોડા 
સાથે જ પડી રહી અને શણાના નાકમાંથી લોહીનો દદેડો 
છૂટ્યો, પણ અતૃપ્તિના દુખ આગળ આ નસેકોરીની વેદના 
શા હિસાબમાં. ? 

(મડિયાની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ', ૧૧મું પુનર્મુદ્રણ, 
જૂન ૧૯૯૯,૫.૧૩૧) 

રાણો લખૂડાની પાછળ પડે છે અને છેવટે રાણો 
લખૂડાને મારી નાખે છે એનુ ઝીણવટભર્યું દશ્યાત્મક વર્ણન 
કર્યા બાદ લેખક વાર્તાનો અત આ વાક્યથી આણે છે 

“આવળના એખાબોચિયામાં લખૂડાના ઊના ઊના 
લોહીનુ જેમાટોડું ભરાણુ એમા રાણાએ ખદખદતો પેશાબ 
કરીને બધુ સમથળ ડરી નાખ્યું.' 

(મડિયાની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ', ૫.૧૩૨) 

આ વાક્ય, આ અત ચદ્રકાંત બક્ષીને ખૂબ ગમે એવો 
છે વાર્તાનો અંત આવ્યા પછી, આ વાર્તા જરીકે વબાતી નથી, 
નહીંતર મડિયાની કેટલીક વાર્તાઓમાં, બે-ચાર વાક્યોમાં અંત 
આવવાને બદલે, બે ત્રણ ફકરા સુધી અત લબાય છે અને ચોટ 
વિખેરાઈ જાય છે “કમાઉ દીકરો'માપરિવેશની ઝીણી ઝીણી 
વિગતો, લખૂડાનું ચરિત્રચિત્રણ તથા પાડા રાજાનું આલેખન 
પણ નોંધપાત્ર બની રહે છે 

જીવનના. અંશને અખિલાઈમાં જોવાની અને 
અખિલાઈમા રજૂકરવાની સજાગતા મડિયામાં જોવા મળે છે 
વ્યક્તિનો અનુભવ સમષ્ટિનો અનુભવ બને એની સભાનતા 
તથા વાર્તાકારનુ તાટસ્થ્ય મડિયામાં જોવા મળે છે આ જ વાત 
એમણે “અમીરી લોકશાહી' નામના લેખમાં એક ઉદાહરણ 
દ્વારા કરી છે 

શોડાપૂરમાં તણાતા માણસને પૂછીએ કે પૂરનું દેશ્ય 
કેવુક લાગે છે? તો એ બિચારો નાસીપાસ થવાનો. પણ તીરે 
ઊભેલા લોકો પેલા માણસને તથા પૂરના આખાપ્રવાહને યોગ્ય 
અતરેથી અખિલાઈમા જોઈ શકવાના, અને એ દશ્યર્નું વર્ણન 
પણ કરીઆપવાના.' 

ઠોસ કથાવસ્તુમાથી તેમજ પરિસ્થિતિમાંથી વાર્તાનુ 
નિર્માણ કરવાનો કંસબ મડિયામા છે - જેમકે અંત.સોતા' 
જેવી વાર્તાઓ. અંત સોતા' વાર્તા પરથી કોઈને રેડિયો 


બ્ટ્શ 


નાટ્ય-રૂપાન્તર કરવું હોય તો મૂળ વાર્તામાં નહીં જેટલો જ 
ફેરફાર કરવો પડે એવું સંવાદો પાસેથી મડિયાએ આ વાર્તામાં 
કામ લીધું છે. સૌરાષ્ટ્રની બોલીનું યોગ્ય નિરૂપણ આ 
વાર્તાકારને સહજ છે. “અંતઃસ્ોતા'માં મડિયાએ 
નાટ્યાત્મકતાને ખપમાં લીધી છે, પણ તેઓ મેલોડ્રામામાં સરી 
પડતા નથી. અધરાતે ડેલીની સાંકળ ખખડતાં જાનબાઈ 
ઝબકીને જાગી જાય છે ને જુએ છે તો જેલ તોડીને, એકને 
ઢાળી દઈને પતતિ-બાર વરસ પછી ઘરે આષ્યો છે. જાનબાઈ 
જેને આંગળિયાત લઈને આવેલી એ દીકરા વાહણનો ગુખો 
પતિદેવાયતે પોતાના માથે લઈ લીધેલો ને કેદની સજા થવેલી. 
પણ ઘરે આવતાં ખબર પડે છે કે દીકરો સરકારમાં રહ્યો છે ને 
પસાયતું કરે છે... જાનબાઈ પતિને કાંસાની થાળીમાં મઢો 
શેટલો, દોણામાંથી તાંસળી ભરીને દૂધ ને કોઠલો ઉઘાડીને 

. ગરમરના અથાણાની ચીર પીરસે છે. દેવાયતે માંડ અડધો 
રોટલો ખાધો હશે ત્યાં જ વાહણ “બાપુ જેલ તોડીને ભાગ્યા'ના 
સમાચાર લઈને આવી ચડે છે. જાનબાઈ કહે છેઃ 

“આંયકણે રાંધણિવામાં જ છે... રોટલો ખાય છે -' 

પોલીસ આવી પહોંચે એ પહેલાં બાપુને ભાગી જવા 
માટે વાહણ વિનવે છે... જાનબાઈ કહે છેઃ 

“નથી ભાગવું!તમે રોટલો તો ખાઈ લ્યો પૂરો! 

“ત્યાં તો ખડકી બહારથી પોલીસપટેલ સાદ કરે છે. 
દેવાયત જાનબાઈને આંશ્વાસન - સાંત્વન આપી પાછલા 
બારણેથી ભાગી નીકળે છે -પણ જાનબાઈ જાળિયામાંથી 
જુએ. છે તો. દેવાયત ભાગી જવાને બદલે આંગળિયાત 
દીકરાની નોકરી બચાવવા પકડાઈ જવાનું પસંદ કરે છે. આવી 
નાટ્યાત્મક પરિસ્થિતિ પસંદ કરીને મડિયાએ. દામ્પત્યના 
વિલક્ષણ ભાવો નિરૂપ્યા છે. આ માટે ઢોલિયાનો સરસ 
ઉપયોગ કર્યો છે. પતિ જેલમાં ગયો ત્યારથી ઊભો કરી દીધેલો 
ઢોલિયો જેલ તોડીને પતિ પાછો આવતાં જાનબાઈ ફરી ઢોલિયો 
ઢાળે છે... પોલીસ આવતાં દેવાયત ભાગે છે. જાળિયામાંથી 
પતિ દેખાતો. બંધ થતાં જ જાનબાઈ આઘાતથી ઢોલિયામાં 

_ ઢાળી પડે છે... પણ પતિ “હાલી નીકળ્યો'નું ભાન થતાં જ 
ઢોલિયો પાછો ઊભો. કરી દે છે, ફરી સાંકળ ખખડતાં 
જાનબાઈ મનમાં શું બોલે છે - 

પાછા આવ્યા લાગે છે!અંતે મારું કહેવું માન્યા ખરા! 
લે પાછો ઢોલિયો ઢાળી રખું!' 


હ્ટ્શ 


પણ જુએ. છે તો પતિના બદલે વાહણ! દીકરાનો 
રોટલો ના ભાંગે એ માટે સામે ચાલીને પકડાઈ ગવેલા 
“વાહણના બાપુ' ખટારામાં જતાં જતાં છેલ્લે શું બોલ્યા?- 
જાનબાઈના આ સવાલના જવાબમાં વાહણ કહે છેઃ 

“તારી માને હવે ઝાઝેરા જૂહાર કહેજે... ને કહેજે 
કે હવે તો આવતા ભવ ભેગાં થાઈશું.' 

જાનબાઈ ગણગણે છેઃ “આવતે ભવ ભેગાં થાઈશું? 
ના, ના, ભવોભવ... ભવોભવ...' 

અને પછી જાનબાઈ આશાભરી નજરે ઢાળી રાખેલા 
ઢોલિયા ભણી તાકી રહે છે ત્યાં વાર્તાનો અંત આવે છે. સોળેક 
પાર્નાંની, દામ્પત્યના વિલક્ષણ ભાવોને નિરૂપતી આ વાર્તા 
થોડીક ટૂંકાવી શકાઈ હોત. બધું જ પ્રગટ કરવાના બદલે. 
કેટલુંક ભાવક ૫૨ છોડી શકાયું હોત. 

રઘુવીર ચૌધરીએ એમના પરિષદ-પ્રમુખના ભાષણમાં 
પાત્રોપર ભાર મૂકતાં કહેલું - “શિક્ષક તરીકેનો મારો અનુભવ 
પણ સૂચવે છે કે સર્જક અને ભાવકને ભાગીદાર બનાવવામાં 
પાત્રોનો ફાળો નોંધપાત્ર છે.' “કથાસાહિત્યના આસ્વાદ 
દરમિયાન પાત્ર એક ચાલક-બળ બની શકે છે.' 

મડિયાની વાર્તાઓમાંથી પણ ચિત્તમાં ટકી રહે તેવાં 
કેટલાંક પાત્રો મળે છે. જેમ કે, “શરણાઈના સૂર'નો. “રમઝુ 
ડોસો? પણ ખરો, શાળામાં આ વાર્તા અભ્યાસક્રમમાં હતી... 
શાળાના અભ્યાસકાળ દરમિયાન કેટલીક વાર્તાઓનાં પાત્રો 
ચિત્તમાં ઊંડે સુધી વસી ગયેલાં. “ખેમી' તરત સૌપ્રથમ આવે. 
આવાં પાત્રોમાં “રમઝુ ડોસો' પણ ખરો. પાત્રાલેખન અને 
ચસિત્રિચિત્રણનો મડિયાનો કસબ પાત્રોને જીવંત બનાવે છે. 

ટુંકાં ટુંકા ચલચિત્રાત્મક વાક્યોથી “શરણાઈના સૂર' 
વાર્તા ગતિ પકડે છેઃ 

«... અને ગાડાનું પૈડું સિંચાઈ ગયું. 

અને ડોસા રમઝુ મીરે શરણાઈનો સૂર છેડ્યો 
ઢોલીએ ઢોલ પર દાંડી પાડી. સુહાગણોએ ગીત ઉપાડ્યું અને 
ગવરીની જાન ઊઘલી ગઈ... 

ગવરીની જાનમાં શરણાઈના સૂર રેલાવતી વેળા 
રમઝુના ચિત્તમાં એની દીકરીની કન્યાવિદાય તથા સાસરે 
ગયાના આઠમે જ દિવસે એની આ દુનિયામાંથી પણ તિદાય... 
ઘુંટાતી જતી હત્તી... રમઝુ ડોસાનો આ આત્મલક્ષી અનુભવ 
સર્વાનુભવની કક્ષાએ પહોંચે એવું પાત્રાલેખન તથા 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ : ૨૬૧ 


ઘટનાઓની ગૂથણી કરવામા લેખક સફળ રહ્યા છે 
આખી વાર્તામા રમઝુ ડોસો શરણાઈ વગાડવા સિવાય 
કશુ જ કરતો નથી, એક શબ્દ પણ બોલતો નથી. એરનું દર્દ 
શરણાઈના સૂરોમા ઘુટાયા કરે છે વર્ણતશક્તિની કસોટીમા 
વાતકર પાર ઊતરે છે ઉદાહરણ જોઈએ, 
“અભણ રમ ડોસા પાસે શબ્દો ન હતા, કેવળ સૂર 
હતા. અને એ સૂર વડે જ આવી સૃષ્ટિખડી કરી જતો હતો.' 
જાન પાદરે પહોંચે છે પણ ત્રણ ત્રણ વાર દાદ પેટે 
રૂપિયા આપવા છતા રમઝુ ડોસો શરણાઈ બંધ કરતો નથી 
કેપાછો ફરતો નથી. વેવાઈ એને પૈસાનો લાલચુ સમજે છે, 
દાદ પેટે ફેંકાવેલા સિક્કા વીણીને પરાણે મીરને આપે છે ને 
હડસેલો મારીને, માગણ કહીને એને ઘરભેગો થવા કહે છે 
પણ કશુય રમરુ ડોસાને સ્પર્શતુ નથી, ઘરને મારગ જવાને 
બદલે એ તો શરણાઈના સૂરમાં એની પીડા ઘૂટતો જાનની 
સાથે સાથે સીમને મારગે ચાલ્યા કરે છે લોકો એને ગાડો 
ગણી કાઢે છે કબ્રસ્તાન આવતા જ એના પગ થભી જાય છે 
ગવરીમા એને પોતાની પુત્રી સકીના દેખાય છે તરત એનો 
હાથ ગજવા તરફ વળે છે દાદમાં મળેલા સિક્કા હાથમાં 
આવર્તા એ રાજી રાજી થઈ જાય છે ગાડા નજીક જઈને આ 
પૈસા આપતાં કહે છે “લે, ગગી, આ કાપડાના કરીને આપુ 
છુ' એપછીના ફકરાર્નું પહેલુ વાક્ય છે 
“અને હજી તો.આ રકમનો સ્વીકાર કે અસ્વીકાર થાય 
એપહેલા તો ઊતરતી સધ્યાના ઉજાશમાં રમઝુ કબ્રસ્તાનમાં 
દાખલ થઈ ગયો.' 
અહીં જ આ વાર્તાનો, મારા મતે અત આવી જાય છે 
પણ આ પછીવે લેખકે ત્રણેક ફકરા જેટલી વાર્તા લબાવી છે 
નગીનદાસ પારેખે પણ આ વાર્તાઓની પ્રસ્તાવનામાં નોંધ્યુ છે 
“ માદક ભાષાનો કેફ કોઈ વાર લેખકને પણ ચડતો લાગે 
છે ' 'કેટલીક વાર્તાઓમાં લેખકને અત સમેટવામા મુશ્કેલી 
પડી લાગે છે અને વાર્તા કેમ પૂરી કરવી. એ હોય છે પણ 
મુશ્કેલ. 
અંતની મુશ્કેલી ઉપરાંત કેટલીક વાર્તાઓમાં કેટલાક 
મસગો, ઘટનાઓપ્રતીતિજનક ન લાગે એતુયે બને છે કેટલુક 
સહજ લાગવાને બદલે લેખકે ચતુરાઈથી ગોઠવી કાઢેલ હોય 
તેવુવે લાગે છે 
મડિયાની ઘણી વાર્તાઓમાં સૌરાષ્ટ્રની બોલીનો 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ર4૨ 


નોંધપાત્ર ઉપયોગ થયો છે એ ઉપરાત 'તંડેલજી ધી 
જો પુતર'મા ખારવાની બોલીનો ઉપયોગ તથા ખારવાના 
દરિયાઈ જીવનની ઝીણી ઝીણી વિગતો અને વાત માડવાની - 
કહેવાની શૈલી પણ ધ્યાનપાત્ર બની રહે છે અ વાર્તાના અંતે 
ખારવાની બોલીના અઘરા શબ્દોની સમજૂતી પણ મૂકી છે 
મડિયાની ચરિત્રચિત્રણની કળા કસબની વાત ડરતાં 
“રઘડો નતોડ' વાર્તા પણ વાદ આવે હળવો વિનોદ પણ 
મડિયાને સહજ છે કાવ્યાત્મક ભાષાકર્મ આ વાર્તકારમાં 
ખાસ જોવા નથી મળતું, ક્યાંક બધ ન બેસે તેવી ઉપમાઓ 
પણ જોવા મળે છે જેમ કે, “કમાઉ દીકરો'મા વીફરેલા પાડાને 
લેખક છંછેડાવેલી નાગણી સાથે સરખાવે છે આમ છતા, 
પાત્રો, તળપદનુ જોમ, દશ્યાત્મક ભાષા અને વર્ણનશક્તિ 
વાર્તાને ગતિ અને બળપૂરા પાડે છે ઓટા પર રઘડો ચોપાટ 
રમતો ત્યારે જોનારાઓની કેવી ઠઠ જામતી એનું વર્ણન જુઓ 

“કામે જનારા દહાડિયાઓ ઘડીભર કામ તિસારે પાડી 
જોવા ઊભા રહેતા. નદીએ નહાવા જનારાઓ નાહવાર્નું મોડુ 
કરીને પણ રમત જોવાનો લહાવો લેતા. પરગામના 
ગાડાખેડુઓ પણ ઓટા સામે ગાડા ઊભાં રાખી, ઢાંઢા મૂતરી, 
રહે ત્યા સુધી આડામા રાશ ભરાવી રાખી, રમત જોયા કરતા.' 

આ વાર્તા વાચર્તાની સાથે, કદાચ “ચરિત્રિનિબધ'પણ 
લાગે એવુ સરસ ચરિત્રચિત્રણ મળે છે હરિકૃષ્ણ પાઠકે 
નોંધ્યું છે 

“વિજય પરાજયના ખ્યાલ સાથે જોડાવેલા 
આત્મગૌરવના ભગની આ કથા, ચોપાટની રમતની ઝીણી 
ઝીણી વિગતો અને રઘડાના ગર્વીલા ઉદ્ગારોથી સાર્ઘત રસિક 
બની છે ' ઉૂર્જર નવલિકાસચય, ૧૯૯૮,પૃ. ૨૫૩) 

આ વાર્તામ।, રઘડાની ભાણાભાઈ સાથેની રમત બાદ 
કરતા હમેશા રઘડાને ધાર્યાજ દાણા પડે એ માન્યામાં આવતું 
નથી. મડિયામાં લોકવ્યવહારનું સૂક્મ નિરીક્ષણ સારા 
પ્રમાણમાં જોવા મળે છે આથી ચોપાટની રમતની જ ઝીણી 
વિગતો નહીં, પણ કુંભાર, ખારવો, ગોવાળ, બાગબાન - સૌના 
બવહારનુ તાદંશ ચિત્ર જ નહીં, પણ તે તે ધધાની ઝીણી ઝીણી 
વિગતોપણ મડિયા આપે છે 

મડિયાની વાર્તાઓમાં મૂળભૂત માનવભાવોનુ નિરૂપણ, 
પાત્રો, તળપદું વાતાવરણ, ભાષામા તળપદું જોમ આદિ 


ભાવકના ચિત્તમાં ઊંડે સુધી ઊતરશે- 
1૪ 


ક્ટ્થ 


શ્રી રાધૈશ્યામ શર્માની એક અપૂર્વ રસરૂપસિદ્ધ વાર્તા 


કળા નિયતિકૃત નિયમરહિતા છે. તે એક 
અજબગજબનો પ્રપંચ છે. પ્રપંચનો; તંત્રનો, રચયિતા 
કળાસર્જક બે-પરવા બનીને સાહસ, શૌર્ય દાખવે. નથી પમાતું 


તે પામવું છે. નથી વંચાતું તે વાંચવું છે. તે વાચના પણ ઉત્કટ _ 


સર્જકચેતનાનેપ્રત્યક્ષ ફીલ કરવી છે. આ ભાવાત્મક પ્રત્યક્ષતા 
એનું «હા સત છે. સાહસના દુર્નિવાર શૌર્યમાં એને તલ- 
અતલમાં ડાઈ મારવી પડે; તો જખ મારીને, પોતાના સ્વાર્થમાં, 
સ્વ-ના અર્થની સંપ્રાપ્તિની તલપમાં ઝંપલાવે. સપાટી પરના 
વાસ્તવની દસ્તાવેજી વિગતોના થેલા ઠાલવવાના નિરર્થક 
આયામો એને શા માટે જરાય પ્રેરે? એને “આજ'ના માણસનું 
સપાટ સત્ય પામવું છે, “આજ'ના સંકેતને ભૂંસી નાખીને કહું કે 
એને માણસને, માણસના આંતરિકને પામવું છે. વ્હાય? 
એ, સર્જક, માણસ મૂઓ છે. મૂઓ છે પણ એમ કંઈ એ મર્યો 
નથી. મરવાનો પણ નથી. વ્ડાય? સર્જક (અને ભાવક) - 
પ્રતિભા સતત મરણ પામે છે. 01૯ 1૫5 10 તૉંટ ૮૦11 
40 ત૯તપં૫૦ #વ્ટ્લપ્તત્તંબા. ડાઇંગ ટુ એટેચમેન્ટ - 
ઇઝમ - બિલીફ - મેમરી. નિત્ય મરણના શીલ (સ્તભાવ) 
વગર કળાસર્જકની કારયિત્રી પ્રતિભા અનપૂર્વને, યથાર્થને 
પ્રત્યક્ષપામી શકે? 

પેન પકડવાની સાથે જ ભાવકે આરંભી દીધી માંડણી. 
શ્રી રાધૈશ્યામ શર્માના ચોથા વાતસિંગ્રહ “ઘટનાલોક' 
(૨૦૦૬)માં કમમાં બીજી વાર્તાનું શીર્ષક છેઃ “કથકનો કાનો, 
માતરમીડું'. ી 

કથક પોતાના સરવાળાને મીડું કહે છે! વાર્તાના 
આરંભમાં કથક પોતા તિશે કથન કરે છે. 

“કથક જ્યારે સર્વવ્યાપી હોય ત્યારે કેરળની કમનીય 
નૃત્યાંગનાના કદલીસ્તંભ પર પ્રસ્‍્વેદની પુષ્પમાળાનાં બુંદોમાં 
વીજપેઠે પોરવાઈ જાવ.' 

પોરવાઈ જાય એટલે પ્રોવાઈ જાય, પરોવાઈ જાય. 

કંથક આરંભમાં જ આ શું માંડીને બેઠો છે? કેવું 
પોએટિક વર્ણન કર્યું છે દશ્ય અને દ્રષ્ટાનું! તરત પછીના 
ખંડમાંય કથક કથકને સર્વવ્યાપી કહે છે. ત્રીજા ખંડમાં 
આત્મનિવેદન કરે છેઃ “- મસરેણુ ઊડતાં અને બૂડતાં 
સ્વખ્નોની કિન્નરકઠી જાતિઓના ચિત્રગુપ્ત' બનવું તે કથકનું 


ટશ 
ક જ 


લાભર્શકર ઠાકર 
કામ જ છે. 
“એય હસે છે?' ભાવક ભાવકને પૂછે છે. 
“હસાવે છે તેથી હસું છું.” 


“આ - આ--અઆવું પોએટિક પ્રોઝ હસાવે છે?' 
નહીંતો-' 

ભાવક ભાવનની કેફિયત આપે. એ તો. પછી મૂળ વાર્તા 
વાંચનારા, પછીના વાચક-ભાવકે હાસ્યના ઉદ્દીપન અને 
આલંબન વિભાવને પામવાના હોય. 

ત્રણ નાના નાના આરંભના ખંડો પછી કોઈનીય, 
પોતાનીય, પરવા કર્યા વગર વાર્તાકથક કહે છે. 

“તો સુનો નાઘિકાનું નામ સીતા. લક્ષ્મણ સાથે દેરવટું 
કર્યું હતું. કળજુગમાં અવતરેલા બનાસકાંઠાના ડીસાપતિ રામે 
છેડાછૂટકા કરી દીધા હતા. પતિ તરીકે પુરૂષના ધર્મકર્મથી 
કુદરતી રીતે, અથવા તો અકુદરતી રીતે તેઓ વંચિત હતા.' 

ચોથા ફકરામાં તો કથકે કથાનો સાર જ આપી દીધો. 
પણ પછી તે વિગત આપે છે, પળભરની. 

“લખમણ સાથે એની ભાભીને વળાવવા આવનાર, 
ભાગોળેથી એસ.ટી.ની રાહ જોતાં બંનેને કડક સ્પેશિયલ ચા 
પિવડાવી, આવજો વદનાર ડીસાના રામ એ. પળે સીતેને 
અંતરના આરામ લાગેલા.' 

સીતાનો એ. પળનો ભાવાંશ સર્જક કથકે કારયિત્રી 
પ્રતિભાના અદશ્ય ચીપિયાથી પકડીને કથાના ભાષાપટ પર 
જાણે અનાયાસ, તગ-તગ ચમકતો, મૂકી દીધો. 

આ લઘરવઘર શૈલીનો કથક વળી કથાપટમાંથી ડોક 
ઊંચી કરીને કહે છેઃ “આર. એસ. અને ઠાકરેસાહેબની બહુ 
જ બીક લાગતી હોવાથી ત્રિશૂળ, તરવાર, ભાલાનાં ફળાંફળું 
ઊંચાંનીચાં થતાં ભળાય છે - હરર... હરર... મ..હા-' 

કથક કહે છેઃ “સીતાને સ્થાને સલમાબહેન' રાખીએ 
તો કેવું? અલ્લા... અકબરનો અવાજ સંભળાતાં તે બબડે છેઃ 
“એર નથી, કુબુદ્ધિ નારી -કુલટા -કુબજા કે મંથરા જે કહેવું 
હોય તે કહો.' 

પછી ભાવકને પૂછે છે, કથક. 

“સીતાને નહીં, સલમા નહીં, સલૂણી નામ, રાખીએ 
તો? નાયક લખમણ અને નાયિકા સલૂણી.' 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ : ૨૬૩ 


હંજાર દિવસ લખમણ અને સલૂણી જપીને જીગા 
પણ એના પર એક દહાડો ગયો કે સલૂણી લખમણ પર 
આસમાનથી ઓસિંત્તા તોફાની તીડ ત્રાટક્યા. ચટાચટ 
ચટાચટ ચેપી એવા કે સલૃણીબાઈ રાતીચોળ કીડીની 
તીખાશથી જતિ લખમણને ચટકવા મંડયા. 

લખમણ દેશી લઠ્ઠાનો ગઠ્ઠો વણજારી કોઠીની ગોઝારી 
વાવમાં કોસની જેમ પાહવા માડયો, 

નોકરી ધધે બેકાર પણ એકાદ લક્ઠાની પેઢીની ગાદી 
શોભાવનારો સલૂણીના ખોળામા હસતો રમતો મેલી લખમણે 
રજાલીધી. 

ત્યારે બે વરસમાં સલૂણીના હેડે હેતના દૂધ ચડ્યા ને 
તમામ લક્ષ્મણરેખાના તાંતણા તોડી પહેલવારકી રુદને ચઢી, 

એવી રૂદને ચઢી કે 

મ્યુનિસિપાલિટીની ટૅન્ક પાણી વહેંચવા નાકે આવી ભોં 
ભોડરતી તોયે સલૂણીની કીકી - પાંપણની દદૂડી બધ નહોતી 
રે'્તી. 

નિર્જળ પ્રદેશમાં સ્વેચ્છાએ આમ, વગર એકાદશીવે 
નિર્જળા કરતી સલૂણી પેટના સતાનના પયપાનની પણ દરકાર 
કર્યા વિના નયણેથી લખમણ માટે ગંગાજળ વહાવે જતી, 
વહાવે જ જતી. 

લખમણ માટે નાઘિકા સલૂણીનું આવું અનિરુદ્ધ રુદન? 
પાણીની ટૅન્કનો અવાજ તો સમજ્યા પણ સતાનના પયપાનની, 
જનનીસહજ, દરકાર પણ સાવ સરી ગઈ છે? સલૂણીની 
અન્તાઅ આ દશા સર્જક કથકને બેચેન, અપસેટ કરી મૂકે 
છે? તેય કેવો? 

કથક જ કથકને વર્ણવે છે 

“કથક જમ્યા બાદ બપોરે આડા પડવાની કટેવને 
કચરી નાખી કૉંધૈ નેપ્કિન નાખી, પરસેવો પોંછતો પોંછતો 
સ્ટ બગાસકઇઝસરનાપુ'ઈલોપૂઈને એકે દગા 
સળિયા ઝલત્ો છોડતો છેક સલૂણીના લાબા શગદાર નાક 
નજર સમક્ષ ખડો થઈ ગ્‌યો.' 

સર્જક કથક ભોજનોત્તર વામડુક્ષિ્નું સુખ છોડીને 
તતાપના દિવસોમાં આવી લાલી ખેપ ડરે છે ? કંઈ દાટ્યુ છે, 
એના પૂર્વજોનું આ એક શગદાર નાક-નજરવાળી સલૂણીના 
ઇલુ -માં 

તે વગર આવી ખેપ કરે? 

અડાબીડ વનસ્થલીઓ -- તનસ્થલીઓ - 
મનસ્થલીઓમાં પૂર્વજોનું દટાયેલુ પામવા, આવા રેબઝેબ 
પુરુષાર્થોડરતા આળા નથી જગતના સાહિત્યકલાસર્જકો? 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૬૪ 


છે, ઉત્ખનનના હિસાબોનો અંત્‌? 

તેય પાછા આર એસ , ઠાકરેસાહેબ અને અનેક 
રગદ્ેષગ્રસ્ત પ્રમત્ત ચોકીદારોથી ડરતા ડરતા, 
યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી કરવાનુ - ઉત્ખનન. 

'કલમભીના, કાગળ કોરા સાથે અમારો ઇન્ટરવ્યૂ 
કલ્પો તો કલ્પના કળી ગઈ છે ભળી ગઈ છે, મારી 
તિસ્મરણશક્તિ સાથે એક રમ્વ કાવતરામાં. 

અને કોઈ નટની અદામાં સવાલોની “ગદા ઘુમાવુ છું 
એમ કથક કહે છે - હા, ઉત્ખનના પર્યાય જેવો “ઇન્ટર'નૂ 
ચાલે છે કથક સલૂણીને કહે છે 

'સલોની, મુઝે સચ કહતા ચાહિએ.' 

ભાવક મનમા ને મનમા પૂછે છે “ડાય? 

શા માટે સલૂણી કથકસર્જકને 'સચ' કહે? ભાવક 
પોતાને જનાબ આપે છે વારસદાર છે ખેપ કરીને આનો છે 
એ સ્વાધિકારપ્રમત્ત નથી હા, તેથી ગુપ્ત રહસ્યધનનો 
અધિકારી છે કથક સલૃણીને સ્પષ્ટ શબ્દોમા કહે છે 

ઘે રોનાધોના - હિન્દી હીરોઇનો જૈસા બંધ કર 
બંધ કરવેબકવાસ' 

ચલચિત્રકારોએ હિન્દી હીરોઇનો. ના આતર ધનને 
પામવાનો કાળપુરુષાર્થ જ નથી કર્યો? 

'સદીયોં સે તેરા રોના જારી હૈ તેરા હર રોના તેરે 
ઝમીર કો ધોના જૈસા નિકલા હે ઓર તેર હર ધોના રોને કે 
સાથ કંધા મિલાતા ચલા હે ' 

સીતા-સલમા-સલૂણી કહો કે નારીનું રોવાનું 
સદીઔથી ચાલે છે? પાછો કથક સાધિકાર કહે છે તારુ 
પ્રત્યેક રુદન તારા ઝમીરને ધોઈ નાખવા બરાબર છે 

ઝમીર એટલે? અત કરણ, મન, દિલ, સદીઓથી 
સ્ત્રીનુ રુદન અત કરણમાંથી, મનમાથી, હૃદયમાંથી વથાના 
પ્રેસ, -સકેલેનેધોઈનામે છે? દરો 
આ તો --રહર્યધનનું ધોવાણ છે 

ઝમીરનો બીજો અર્થ થાય છે, ગુપ્ત વિચાર, રહસ્ય, 
ભેદ સુગુપ્ત રહસ્યને પામવા તો સદીઓથી તલપે છે - એનો 
વારસદાર એવો કથક સર્જક 

આ અનન્ય કથક સર્જક અદશ્ય ચાવીઓ 
ખખડાવવાની કીડામાં લીલામાં તલ્લીન છે સાભળો 
વર્ણનીયના એણે કરેલા વર્ણનનો અવાજ 

'સલુણીએ ઓ. ઓ લઇમન કહીને મોટો હૂઠવો 
મૂકવા માડતા જ મેં અધવચ્ચે ચકલી બધ કરી દેતો હોઉ તેમ 
કહી દીધું' શું કહી દીધુ? 

હ્ટ્ણ 


1 


“તું ઇસ લછમનની સાથ પિછલે દો સાલો મેં કભી 
સુખકી નીંદ નહીં સોઈ, જીતની રામકે સાથ ચેનસે-* 

“રામ કા નામ મત લો. રામ તો હરદમ હસતા હી 
રહતા થા. ક્યોંકિ રુલાને કે લિયે તાકત-' 

ઉત્ખનનના સાતત્યમાં કથક કહે છે. 

“અરી બાવરી, તૂહી તો કહતી થી લછમન પીટ્યા મર 
જાય તો. બનાસકાંઠા સે અંબાજી કો નારિયેલ ચઢાને. 
જાઓગી.' 

શમ તો વનવાસમાં ક્યાંક ભાગી ગયા, નવનાથી 
સાધુઓની ટોળીમાં. લછમન જીવનકો હી તિદા કરકે ખુદ 
કૈલાસપત્તિ શિવજીનો દુલારો થઈ ગયો. 

કથક-સલોની વચ્ચેનો આ સંવાદ ક્યાં ચાલે છે? 
તાદાત્મ્યરત સર્જકચેતનામાં? 

“અબ તેરી ક્યા મનસા બાકી હે, સો તૂ રોતી હૈ કલ 
મૂઈ? 

સલૂણીને આમ પૂછીને કથક કહે છે, કોને? ભાવકને. 

“હું સલૂણી મારી સામે છે કે નહીં તે જોયા વિના, 
આંખો બંધ કરીને જાણે રોલ કરતો હતો.” 

આંખો બંધ કરીને કથક સલૂણીને કહે છેઃ રોજ રાતે 
લછમન સાથે ચાલતી “ફાઇટિગ' તેં ગુમાવી છે યા લહ્ઠાની 
વાસની તુંઆદિથઈ ગઈ હતી તે (આદત) તેંલછમનના જવા 
સાથે ગુમાવી છે. ગુમાવી ગુમાવીને તેં આટલું ગુમાવ્યું છે. 

“તુંને ક્યા ગંવાયા હે, જો ઇતના રોતી હે?' 

ઓર્ચિંતી સલૂણીની આંખોમાં ઝૂલતી આંસુવેલી સુકાઈ 
ગઇ. લૂછવાનીય જરૂર ન રહી. સલૂણી કથકને કહે છે. 

“આપણો નાતો. જુગજૂનો છે. તમારી વાત ખરી કે આ 
ચોંકાવનારી ઘટના છે. પણ તે કઈ તે જાણો છો, તમે કે તમારા 
વાંચનારા?' 

“કઈ?* 

“હું લખમણને ગુમાવવામાં નકામી નીકળી.” 

“સમજ્યો નહીં. આ કેવી વાત.' 

“હા, હાચી જ કહું છું વાત. એટલા હારુ હું રોતી હતી. 
કે લખમણને રામ જેટલું વા'લ ન દઈ હકી! હોવ્વ. પણ 
પથારીની પેલી કોર લખમણને તો થોડોક ટેમ જ હેત દઈ હકી, 
પણ ઈ પથારી પૂરતું. મારે લખમણને રામની ગોડ્ય 
ચાહવો'તો, પથારી બહાર. પણ હું તો. ઠામૂકી કરી 
નાહકી!--* 

પોતે લખમણને પથારી બહાર ચાહતી થાય તે 
આગમચ તો તે દારૂનો શિકાર બની હાલતો થયો. 


લ્ટ્શ 


“ઔર કુછ?” 

કથક સર્જકના પ્રશ્રના જવાબમાં, સ્ત્રીમાત્રની પ્રતિનિધિ 
બનીને (હાસ્તો સર્જકના) ક્લોઝ અપમાં, સ્ક્રીનપર સલુણીનો 
ચહેરો શું બબડી રહ્યો છે? 

“થારીની હદનો પ્રેમ લખમણ હારે, લક્ષ્મણરેખાને 
તોડ્યા વના ખેલવાની કસરત હતી.' 

આ ક્ષણોમાં આ - આ - સ્કીન, જગતપટ પર કોઈ 
કસરતનો પાર્ટનર સ્ત્રીના બબડાટનો વિરોધ કરવા આવશે? 
સદીઓની સદીઓના અતીતથી તે આ પ્રતીક્ષાની નીરવ ક્ષણો 
સુધી કોઈના આગમનનો, પદરવનો અવાજ ભાવકને 
સંભળાતો નથી? 

સ્વર્ગાદપિ ગરીયસિ કહી છે તે, જગતજનની, પુરુષની 
બેટરહાફ, લાઇફ પાર્ટનર, મનુષ્યજાતિની મા રામ વિશે શું કહે 
છે? 

“રામ હારે તો કશી સમસ્યા જ નહોતી. હું પથારીમાં 
જ હોઉં ને એ તો પથારી બહાર જાણે ધનુષ ભેળા મરક 
મરકત્ા ઊભા રહેતા. 

એક સ્ત્રીની મમતિક વ્થા-પીડા સલૂણીના 
અંતરતરમાંથી બહાર, વચનમાં પ્રગટ થતી સંભળાય છે હવે 
પછીની આત્મકથામાં. “દખ એનું છે કે લખમણને હું રામની ને 
રામને હું લખમણની ગોડ્ય વા'લ નો કરી હકી.' 

તનસ્થલી - મનસ્થલીના લોકને ખટ ખટ ખૂલતું 
સાંભળવું ભાવનની સક્રિયતામાં પ્રત્યક્ષ તે ટુ બી-ને, માનવીય. 
હોવાપણાને, વિસ્તારતી સંપદા છે? તે આશ્ચર્યથી વિસ્તારે છે 
અને ભાવનની અંજલિમાં જે છે તે સંપદાને, સત્યને મૂકી એને. 
રૂસિ-ત કરે છે કરુણથી અને એમ કરુણાથી? 

પણ એમ કંઈ કથક સર્જકને વિરામ છે ? સલૂણી કહે 
છેઃ “હાલ હું એકલી, ચાની કીટલી લારી પરથી ઉકાળી 
ઉકાળીને મલકને ચાનાં કપરકાબી મોકલી દા'ડા ભાંગું છું.” 
તે એમ પણ કહે છેઃ “એસ.ટી. સ્ટૅન્ડ પર તે દા'ડે રામજીએ, 
જેવી ચા પિવડાવી અમને વદાય કરેલાં તેવી ચા બનાતવા બઉ 
બઉ પળોજણ કરી પણ તેવી ટેસદાર ચા અટાણ લગણ 
હું નથી બનાવી શકી હો!” 

ચાહવા છે અને સહુને ચાહવા છે તેવો અંતર્નિહિત, 
ઈનેટ, ભાવ મનૃષ્યમાત્રમાં છે જ? 

નાવિકા સલૂણી એમ કહે છે તેના સંધાનમાં જ કથક 
કહે છેઃ “શબરીની જેમ ચા ચાખી ચાખીને સીતા ચા-ના 
કૌપરકાબી - ઘરાકોમાં મોકલતી રહે છે.' 

આ આત્મકથન અને કથનમાં “ચા નરી ચાહના લાગે 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ : ૨૬૫ 


છે, સીતાના અંતર્તિહેત ચૂલા પર ઊકળતી અને મલકને 
પહોંચાડતી? 

વાર્તાનો ઉત્તરાર્ધ હજી છે? હા. 

ચા ચાખ્યા કરતી સીતાને વારવાર લઘુરાકાએ જવુ પડે 
છે રાતનો સૂમસૂમકાર ધાબળો કસબાના ગામ ૫ર ઊતર્યો 
હતો ને સ્ટોપર ઊચી કરી ધીમેકથી કધાડ ખોલી સીતા બહાર 
પડી. એએકી અર્થે બહાર આવી હતી. એને ભૂખ લાગી હતી. 
આબલી, કચૂકા, કચુબરની કરચ મોંમાં જમા થઈ હતી. 

દૂરએક વખડો રુખડ અવધૂતની અદાથી ઊભો હતો. 
ચાદનીના ઉજાસમાં સલૂણી ધૂળમાં જ બેસી પડી. બેઠી કે રેલો 
ટોટીની સૂંઢમાંથી પૂરપાટ રેલાણો. ધીમો પ્રાઇમસ જલતો હોય 
એવી વાદળી જ્યોત ચારેકોર ફેલાઈ વળી. 

દૂરના દેરેથી રામ - લછમન - જાનકી, જ્ય બોલો 
હનુમાનકી- ની પતાસા સમી મીઠડી ગધ પર, ગલનકિંયા 
પ્રસગે પણ સલૂણીની સમસ્ત ચેતના ઝળૂંબી રહી 

સર્જક કથક, ઉપરના વર્ણન પછી, પિડ ચેતનાની 
એકત્તાને કેવા વિસ્તારમાં એકરૂપ થતી પ્રત્યક્ષ કરે છે! 
એએક્લી જ તો હતી અહીં. પણ સમસ્ત જગત, તારાખચિત 
બ્રહ્માડ સર્વસ્વ એની સાથે આ ક્રીડામા હળવુ થતું હતુ.' 

આવી તન્મયક્ષણો અને રપૃતિમા ઊપસે છે “ણેક 
વર્ષની હતી ત્યારે એના કો'ક વાઢા કાકા એને કચૂકી ડચૂકી 
કહી બોલાવતા ને બોરા અપાવત - તે ડ્યાયથીવે ભળાણુ-' 
આ સકુલ ભાવઘનતાની ક્ષણોમાં જ 'સલૃણીને થયું મારી 
પાછળ એક કૂતરો, કૂતરાની પાછળ ગધૈડો અને એની 
પાછળ, એનો પોતાનો જ પેટનો જણ્યો કદાચ ઊભો છે 

દોડીનેનાઠી ઘર ભણી. સ્ટોપર ચડાવી દીધી. હુ સીતા 


સલૂણીના બારણે ટકોરા માર્યાજ કરું છું થાકીને તમને પૂછું 
છ ક 

“તમને એટલે? અમને, વાચક ભાતકને, શુપૂછે છે - 
કથક સર્જક “હવે મારે શુ કરવુ? 

સલૃણી ભયથી દોડીને ઘરમાં પુરાઈ ગઇ છે 

સલૂણીના ગાઢ કરૂણને તો અનુભવો. પણ એના ભયનુ 
રહસ્યપમાતું નથી. હા, એ ગુપ્ત રહરવમાય કથક સર્જકના 
પૂર્વજોનું ધન છે અરે, એને કંઈ સખ (સુખ)છે? 

વાંઢા કાકાની સ્મૃતિ પછી સલૂણીને થયું પોતાની 
પાછળ એક કૂતરો, ફૂતરાની પાછળ ગધેડો અને એની પાછળ 
પોતાનો જણ્યો કદાચ ઊભો છે કહેવાય છે કે સ્ત્રીના મનમાં 
સિક્રેટ ગાર્ડન હોય છે, વળી એમા ગાઢ અડાબીડ વન પણ 
હોય છે? 

એક નારીના બંધ એકાતના બારણાને સર્જક ટકોરા 
મારી રહ્યો છે ભયથી દોડીને ઘરમા ભચઈ ગયેલી સવૂણીના 
ભયના રહસ્યધનને પામવા એ બેચેન છે કોઈ દુર્નિવાર 
આતરિક ભૂખ-તરસથી એ. ટકોરા મારી રહ્યો છે લગાર 
ઊઘડે છે ક્યારેક ક્યારેક અને અદશ્ય ભક્તિના હાથ લબાય 
છે બહાર, બટડુંક અન્ન અને ઘૂંટડોક પાન મળી જાય છે અને 
સર્જકની વૃત્તિ (અસ્તિત્વ) ટકી રહે છે ટકોરા માર્યાજ કરતો 
કથક સર્જક સ્વલ્પ અટકીને ભાવકને પૂછે છે 'હવે મારે શુ 
કરવુ? ભાવક કંહે છે ઊવઘડશે ઊઘડશે અને અન્નપાન 
મળશે. તુ ક્યારેય એકલપેટો ખાઇને ઊંઘી નથી જતો. તરત 
હાથ -ખોબો લબાવે છે અમનેય તુ ભોજ્યનો સહભોજક 
બનાવે છે અમે તો તારા અનુ-સર, અનુ-ચર છીએ. 


૨૪૫૨૦૦૩ 
દિ 


બારી 


રમેશ આચાર્ય 


(0) 


બારીના સળિયા 


બહુ જાડા ન નખાવવા 
જેથી તેને જોતાં 
જેલના સળિયા જેવા લાગે. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ર૨૬૬ 


ચિ 


વર્ષોથી મથુ છું મારી બારીના 

બે સળિયા વચ્ચેની જગ્યા વધારતા 
જેથી વધુ વિશ્વને હું 

અવરોધ વગર. જોઈ શકું 








રઝ 
પાછલી રાતે મારા શયનખંડની 
બારી ખોલીતો 
સદ્રમાનું સસલુ 
2૫ દઈને 
ફૂધી પડમુ મારા ઓરડામાં ! 


બ્ટ્શ્‌ 


નિશ્ચિત વિદાય માટેનો, “્રવેશ' 


માય ડિયર જ્યુની વાર્તા પ્રવેશ' દલિત ચેતનાને લીધે 
ચમકતી વાર્તા બની છે.પ્રસ્‍તુત છે એક અનોખા જ પ્રવેશ'નો. 
આસ્વાદ. 
આઝાદી મળ્યા પછીના સ્વરાજમાં હરિજનોને માટે 
સરકારે શિક્ષણ ફરજિયાત બનાવ્યું છે અને તેના લીધે અનેક 
ગામોમાં સવર્ણસમાજમાં જે સોપો પડી ગયો તેનું અહીં 
નિરૂપણ છે. આખી વાર્તા એક પ્રાથમિક શાળામાં ભણતા 
સમજદાર સવર્ણ છોકરા દ્વારા રજૂ થઈ છે. ઈન્સપેક્ટરની 
હાજરીમાં હરિજનોના છોકરાને સ્કૂલમાં પ્રવેશ કરાવવાનો 
હોવાથી મોટા માસ્તર, રાવજી માસ્તર, મુખી, દરબાર અને 
થાણદારને મોટી મુશ્કેલી થઇ પડી છે. રામજી માસ્તર તો. 
રાજીનામું આપી દેવાની વાત ડરે છે ત્યારે મોટા સાહેબ તેમને 
ધરપત આપતાં કહે છે - “હમણાં થાણદાર અને મુખી આવે 
છે. કદાચ દરબાર સાહેબનેય લેતા આવે. કંઈક રસ્તો કાઢશે.” 
(જીવ, માય ડીયર જ્યુ, પાર્થ પ્રકાશન, અમદાવાદ, પ્ર.આ. 
૧૯૯૯, પૃ. ૬૯) તો વળી રામભાઈ તાડુકે છે - “થાણદાર 
મોટો કે સરકાર મોટી ? સરકારે નક્કી કર્યું છે, ને એક પછી 
એક ગામમાં ઢેઢાને શાળા પ્રવેશ કરાવવા માંડયા છે 
એ તમારાથી અજાણ્યું છે ?' (એજન, પૃ. ૬૯) વળી સરકારી 
માણસ સામે તો હરિજનોને સરકારે આપેલા ગણવેશ સાથે 
પ્રવેશ આપવો જ પડે તેથી એકાદ-બે કલાકનું નાટક તો કરવું, 
જપડે તેમ છે. પણ સવર્ણોની ફૂરતાનો ડર એટલો. બધો છે કે 
આ એકાદ-બે કલાક માટેના નાટક માટે પણ દલિત 
મહોલ્લાનો વડીલ દેવો મેતર કે હરિજનના છોકરા તેયાર થતા 
નથી. અંતમાં ઈન્સપેક્ટર સામે તો આ બધાને પ્રવેશ મળે છે 
અને પ્રસાદ વહેંચાય છે, સાથે જ પાટીમાં અક્ષર પણ 
ચિતરાવાય છે. શિવા નામના હરિજન છોકરાને ભણવાની 
તમન્ના છે પણ ઈન્સપેક્ટરના જતાં જ આ હરિજનોને તગેડી. 
મૂકાય છે ત્યારે કથકની જોડે વાચકને પણ થાય છે કે સવર્ણો 
હરિજનોના વિદ્યાર્થીને જાણે કાયમી વિદાય આપી દે છે. 
જે થયું તે તો માત્ર નાટક હતું. શીવલો કથકને કહી જાય છે - 
“ાલ્ય આવશ' (એજન, પૃ. 9૮) ત્યારે કથકને ચક્કર આવી 
જાય એ સહજ છે. 
સસ્કારના નિયમો આગળ પોતાની લાચારી હોવાને 


લ્ટ્શ 


પ્રા. મનોજ માહ્યાવંશી 


લીધે જ મોટા માસ્તર સહિત ગામના સત્તાધારી લોકો 
આ હરિજિનોને એકાદ કલાક માટે પણ પ્રવેશ કાર્યક્રમમાં 
સામેલ કરે છે. બાકી દરબારે તો તિશુભાને હરિજનવાસમાં 
મોકલી કહેવડાવી દીધેલું - 'શૈતરને કહી આવ કે રાતો-રાત 
ઢેઢવાડો ખાલી કરીને બધાં વગડામાં ભાગી જાવ ને બાર પંદર 
દિ' દેખાણાં તો ખેર નથી.' (એજન, પૃ. ૬૯-૭૦) પણ 
થાણદાર સરકારના નિયમોથી વાકેફ હોવાને લીધે બાજી 
સંભાળી લે છે. જુઓ - “કાંઈક એવો રસ્તો વિચારીએ કે સાપ 
મરે ને લાકડી ભાંગે નહીં. પણ પહેલાં તિશુભાને પાછા બોલાવી 
લ્યો જલ્દી. નહીંતર ઊંધું વેતરાશે.' (એજન, પૃ. ૭૦) વળી 
મેરાભાઈની તો દાદાગીરી જ કંઈક જૂદી છે - “કાંઈ ટણપાશ 
કરે તો રાતે આખા ઢેઢવાડાને ડૂંભાણું મેલી દઈ... વારતા 
પૂરી... હાળા ઢેઢા ફાટ્યા સ...' (એજન, પૃ. ૬૭૩) આપણો 
બાલમિત્ર કથક આ બધું જોઈ-સાંભળીને સમસમી જાય છે. 
તેને ઢેઢવાડાની ચિંતા થઈ આવે. છે. જુઓ - “પણ મારા 
મગજમાં ઢેઢવાડાનું દશ્ય : એ છોકરો, રડતાં-કકળતાં 
હરિજનો, રાતમાં ભડભડ સળગતાં ઝૂંપડા - સિવાય કોઈ વાત 
આવતી નહોતી. એમાં ને એમાં પહેલીવાર આખી રાત અરધો 
સૂતો અને અરધો જાગતો પડ્યો રહ્યો હોઉં એવું લાગ્યું. નડકી, 
સવાર પડતાં કંઈક નવાજૂની થશે જ - એમ મારું મન દહેશત 
અનુભતતું રહ્યું.” (એજન, પૃ. ૭૩) ભણવું એ તો હરિજનોને 
મન જુલમ છે કારણ કે નિશાળને અભડાવે તો ગામવાળા 
હરિજનવાસને સળગાવી પણ મૂકે. તેથી જ આ નિમ્નવર્ગના 
લોકો સ્કૂલમાં પ્રવેશતાં કચવાય છે. વાલીઓની વ્યથા જુઓ - 
“અમીં ? અમી કિયા જોડાઈ, મા બાપ ? અમી ક્યાં ઈને 
લાયક સઈ, મા બાપ ?... અમી જાઈ... આ સોકરાવને લઈ 

જાવ... ઈનું જેમ કરવું હોય ઈમ કરો... સાય તો મારો, સાય તો. 
જીવાડો...' (એજન, પૃ. ૭૫) ઈન્સપેક્ટર કાર્યક્રમ પૂરો કરીને 
જતી વખતે મુખી - મોટા સાહેબને હાજરીનું ધ્યાન રાખવાનું 

કહી ગયા. પોતે રાઉન્ડ મારતા રહી ચેક્ગમાં આવશે તેવું પણ 

કહી ગયા. તેથી ગામના સત્તાધારીનાં મોં પડી જાય છે. 

સાહેબના ગયા પછી હરિજન બાળક શિવો કહે છે - “માર 

ભણવું સ...' (એજન, પૃ. ૭૭) તો દરબાર કોધથી ત્રાડ નાખે 

છે - ઉપાડો આને આહીંથી ઉપાડો - નહીંતર... ?' 


તક“, 


જાન્યુઆરી ર 


(એજન) દરબારના ્ઠોધથી એક હરિજન શિવાને ઢસડીને કહે 
- 'હાલ્ય, આપડે ભણવાનુ નો'ય. ' (એજન) કથકની 
નજરમાં આ શિવો વસી ગયેલો છે મોટા માસ્તર, શિવાને 
બીજા દિવસે અગિયાર વાગ્યે નિશાળે આવવાનું કહે છે ને 
કથક વિચારે છે - “કાલે ? કાલે દરબાર સાહેબ શુ ડરરો ? 
કાલે મેરાભાઈ શુ કરશે ? કાલે રામભાઈ શું કરશે ? કાલે 
મોટા માસ્તર શુ કરશે ? કાલે આ હરિજનો શુ કરશે ? કાલે 
ઇન્સપેક્ટર સાહેબ રાઉન્ડમાં નીકળશે તો ? કાલે આખો 
ઢેઢવાડો જ ભડભડ સળગાવી દેશે તો ?' (એજન, પૃ. ૭૮) 

હરિજનોને અપાયેલો શ્રવેશ' પૂર્વાયોજિત નિશ્ચિત 
વિદાય માટેનો પ્રવેશ હતો. શિવાનું “કાલ્ય આતીશ'નું સ્વપ્ન 
પૂરુ થાય તેમ નથી જ નથી. ગામનો એક પણ સત્તાધારી 
માણસ એવુ નથી ઈચ્છતો કે આ વર્ગ ભણે-ગણે વર્ષોથી 


શોષણનો ભોગ બનતો આવેલો આ વર્ગ પોતાની સ્વતંત્રતા 
ખોઈ ચૂકેલો છે તેથી જ ગામના લોકોની મરજી મુજબ જ 
જીવવામાં તેમની મજબૂરી અને લાચારી છે 

શ્રવેશ'મા વિદાયની વેદનાના સૂર સભળાય છે શિવા 
જેવા કેટલાય આશાસ્પદ છોકરાઓને આ રીતે તિશાળમાથી 
ફરજિયાત વિદાય આપવામાં આવી હશે ? મૂળભૂત હક્ક 
તરીકે શિક્ષણનો હક્ક આ દલિતવર્ગને ઘણો જ મોડો પ્રાપ્ત 
થયો તેનું કારણ અહીં ચિત્વિત થ્યું છે *્રવેશ' તો જે તે 
જગ્યાએ ટકવા માટે કરવાનો હોય, જ્યારે અહીં તો અટકવા 
માટેનો પ્રતેશ' છે જાણે કે સતર્ણધાકધમકી આપી કહી રહા 
છે - “બસ, અહીંથી જ અટકી જાઓ, વિદાય થાઓ.' 

“્રવેશ' દ્વાર વાચકને દલિતોના વિશ્વમા પ્રવેશ 


કરાવવા બદલ માય ડિયર જ્યુને અભિનંદન. 
ર 


નવી વાર્તાની નવીનતા 
છ 


પ્રત્યેક ક્રાતિમા કેટલાક મવાળ સમાધાનવાદીઓ પાકે જ છે એમ 
વાર્તાકાતિનું અનુસધાન શોધવાના પણ પ્રયત્નો થાય છે નવી વાર્તા નવી 
નથી એમ પુરવાર કરવાના ઝનૂનમાં સ્વ. જયતિ દલાલ તથા સ્વ. જયત 
ખત્રીના કેટલાક પ્રયોગો ટાકવાર્માં આવે છે આ બંને જર્યંતના વિજય 
ગણતર કૃતિઓમાં નોંધપાત્ર અવશ્ય છે, પરંતુ આ બને સર્જક સામાજિક 
રાજકીય સપ્રજ્ઞનાથી પિડાતા. આ કે તે વાદનો પથરો ગળે બાધીને 
તરવાની કોશિશ કરતા મરજીવા હતા. આવુ અનુસંધાન સિદ્ધ થાય કે 
નકારાય એથી. સાહિત્યદષ્ટિએ કશો ફરક પડતો નથી, કેવળ 
આત્મસંતોષનો એ પ્રયાસ છે એટલે એની વધુ ચર્ચા નહીં કરીએ, 
પ્રતીકરચના પરત્તે આવી મિથ્યા દલીલોનો આશરો લેવામાં આવે છે 
“પ્રતીકો તો છેક 'પચત્ત્ર'મા પણ હતા. 'જમનાનુ પૂર' ને 'બોલકી', 
આખી ને આખી પ્રતીકાત્મક વાર્તાઓ છે, “છેલ્લુ છાણું' ભારતીય 
પ્રણાર્લાનું પ્ર્તાતિકર, ઘરગથ્થુ પ્ર્તાક છે '' વગેરે... વગેરે. 'ઝનૂનમા 
અપ્રસ્તૃત પ્રશસાને જ પ્રતીક માની લેવામા આવી છે એ સ્પષ્ટ છે 
“ોલકી' કે “છલ્લુ છાણુ' જેવી કૃતિઓ સામાજિક સંપ્રજ્ઞતાર્માથી 
નીપજતી કથાઓ છે, જ્યારે 'જમનાનું પૂર' વાર્તાની બાખ્યામા બેસે કે કેમ 
એ જપ્રશ્ર રહે છે વક્તબને સીમાબદ્ધ કરે, જમનાનું પૂર એટલે જગતનુ 
પૂર એવાં સમીકરણો રચે એ પ્રતીક નહીં, પ્રતીક તો અર્થને વિસ્તારે, 


રહસ્યને અનંત પરિમાણો અર્પે. 


વાચસ્પતિ' 


શુજરાતી સાહિત્ય મરિષદ ૨૭મું અધિવેશન, 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૬૮ 


“સંભારણું , ૧૯૭૪ પૃ. ૮૫) 


હટ 


બ્ટ્શ 


રમણીક સોમેશ્વર 


તગતગે 

મારી આંખોમાં 

કયારનો. ઊગું ઊગું થવા કરતો 
સૂરજ. 

સળવળે 

મારી ભીતર 

થીજી ગવેલી હીમશિલાઓ. 
ટૂંઠવાય ઠંડીમાં ઓરડે 

બાળકે 

રમતાં રમતાં ફેંકી દીધેલી ઢીંગલી 
હીબકે ચડે એક ખૂણે 

એના નાકનું ટેરવું થાય લાલ 
એની નાનકડી નાસિકાના અગ્રભાગેથી 
પ્રગટે સૂરજ 

લાલ-પીળો 

નીકળે લટારવા 

વાદળની શાલ ઓઢીને. 


લૂલો તડકો, 

આરડે આંગણાંમાં 

ચાલે સડકને ઘસાઈને. 

લટકે ઝાડની ડાળે 

કરોળિયાનું જાળું થઈને. 

હવા 

ફરફરે ભીના કાગળ, જેવી. 

ટુકડો આકાશનો ફિક્કો 

જોયા કરે બધું 

ડંઘાયેલી આંખે. 

ઊડી જાય ધૂમાડો થઈને. 

ફૂતરાનું વાંઉ... વાંઉ... 
દ 


થાંભલો દિવસ 

મ્લાન આકાશને ટેકે. 
સમડી અને એરોપ્લેન 
ડંખોળાય આકાશે. 
કૌતુક જોવા 

ભેગા થાય વાંદરા 
મથે 

શીત દિવસને 
ગરમાવો આપવા. 


મટમેલો માહોલ - 

ચક્કીએ દળાતો લોટ 

જાણે ઊડયા કરે ચારેબાજુ - 
દિવસ 

ધૂંધળો એવો. 

યી 
જોયા કરે છોકરાં 
ખાંગી આંખે બધું જ 
પછી 
આકાશે પતંગ ચગાવીને 
મથ્યા કરે આકાશને ઉકેલવા 
મથું હું જેમ 
ઉકેલવા કાગળને. 
મનમારું- 
એકલદોકલ પંખી 
મંથર ઊડતું 
દોર વિનાના પતંગ જેવું 
આથડે અહીં-તહીં 
દૂર ઝબૂકતું વિમાન 
બની જાય ધૂમાડાનો ગોટો. 
ભટક્યા કરે સૂરજ 
ક્યારેક અથડાય. 
દોરીએ લટકી આકાશે ચડતી 
પતંગ સાથે. 
પતંગના પેચમાં 
ક્યારેક 
કપાઈ જાય સૂરજ. * 

દ 
સવારનો લાપતા થયેલો સૂરજ 
સાંજ પડતાં. ય 
ન નીકળે બહાર 


સાંજ 

ઊતરે ધીમે ધીમે 

મોતીયો પાકેલ આંખ જેવી 
દીવાબત્તી થાય 

મોતીયો ઉતરાવેલી આંખ જેવું 
અજવાળું 

ટોયા કરે. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮: ૨૬૯ 





શરદનો તડકો 
9 
ઉશનસ્‌ 


વસંતી ફૂલોની તરુણ અરૃણી તાજી વયમાં 
પ્રવેશ્યાં'તાં બન્ને પરિચય વિત્તાના સમયર્મા 
તું ને હું સંગાથે પુલકસહ પ્રીતિ તિષવમાં 
લવે નર્તન્તા તા અધલથડતે પાય મયમાં 
પ્રવેશ્યાં'ધતાં જાણે પ્રણયબુગદામાં ગહનમાં 
પછી ત્યાંન્હોતો કો'સમય, સ્થળ જેવું ય ન'તું કૈ 
ન'તું કો ત્રીજું વે, અધસપન જેવું જ હતું કૈ 
અડો, શી ઊઠી'તી ધૂળની ડમરીઓ ય મનમાં ! 


પછી તો ચૌમાસુ વરસ્યું અનરાધાર જ હતું 
ધડાકા, તોફાનો વીજ પવનના લાગટ રહ્યાં 
રહ્યાં ચારે માસે સઘન ઘમસાણો મહીં હિયા 
ધનાન્ધારે ન્હોતી તરડ, ઘુતિ નામે કશું ન'તું 


હવે આજાં બ્હારે સઘન બુગદાથી, વિમલ ડો 
પ્રિયે, જો આવ્યો છે નીકળી શરદે પકવ તડકો ! 


ભાળું છું 
ફર 
ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા 


ફૂલફ્લે ઇધ્મ ચ્હેરો ભાળું છું, 
સૌરભો પર સખ્ત પ્હેરો ભાળું છું 


બોલી ના શકાતું સરોવર તરફડે, 
તેથી અમળાતી આ લ્હેરો ભાળું છું ? 
ફૂટતાં તરણું સીમાડે કંપતું, 
પાસ ધસત્ો રણનો ઘેરો ભાળું છું 


કલરવો, સંગીત, તમરાં ના સુણે, 
કાળ વ્હેતો - સાવ બ્હેરો ભાળું છું 


વક્તિથી જે વિશ્ષને ઝીલે ઉરે, 
સ્નેહને સાગરથી ગ્હેરો ભાળું છું 


એમ તું શાનો મળે મંદિર મને ? 
જન્મ ચોરાસીનો ફેરો ભાળું છું ! 


ઓળખો છો ક્યાં તમે ? 


બ 
કાનપરિયા કેતન વિનુભાઈ 


આજ માર શ્વાસમાં ઊગી ગયા કંટકભર્યાં કંઈ થોર એને ઓળખો છો ડર્યા તમે ? 
રક્તમાં ઘોળ્યા હતા કાલે હજારો ખાખરા, ગુલમ્હોર એને ઓળખો છો કર્યાં તમે ? 
૧મી રઇ જિ, જાર ક રે શન જે ગઇ જરે સજ્જ, 
હાથમાં સોના સમો અણમોલ ત્યારે હોય છે જે પ્હોર એને ઓળખો છો ક્યાં તમે ? 


લાગણીઓ, ભાવ ને સંવેદનોને સાચવી રાખો હદયમાં એ તમારી ભૂલ છે, 
જાય ચોરી કોઈ મનગમતો, રૂપાળો ચિતડામો ચોર એને ઓળખો છો ક્યાં તમે ? 


ભરઉનાળે આપ્રફળના ભારથી નીચે નમેલી ડાળ પર કોયલ જરા ટહુકે અને 
ચોતરફ શરણાઈનો મીંઠ્ઠો મજાનો ગુંજતો કલશોર એને ઓળખો છો ક્યાં તમે ? 


મોરની જેવા બધ! લોકો બિચારા પ્રેમનાં જળ ભાળર્તા નાચી ઊઠે ધરતી ઉપર 
ને પછી તો વેદનામાં થાય લાખો વાદળાં ઘનઘોર એને ઓળખો. છો. ક્યાં તમે ? 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ * ૨૭૦ 


પ્હોંચવાનું ગેબી અણસારા સુધી 
આવવું સ્હેલું નથી, મારા સુધી. 


શોધવો છે એ જ નક્કી વાત છે 
હાથ લંબાવીશ અંધારા સુધી. 


મોરની બોલાશ ક્યાં પ્હોંચી ગઈ - 
વીજળીના એક ચમકારા સુધી ? 


તું, તણખલું છે, તું કેવળ તુચ્છ છે 
તું ધસી ક્યાં જાય અંગારા સુધી ? 


આંખ સામે કૈંક રસ્તાઓ હતા 
એક રસ્તો જાય છે તારા સુધી. 


હદ નથી 


9 
દિલીપ મોદી 


શહેરમાં લાગે છે કોઈને જરા ફુરસદ નથી. 
વાત મારી ખુદની છે ને તો ય હું ગદગદ નથી 
એટલે મુશ્કેલ મારી લાગણીની છે પિછાણ 
એને ચ્હેરો; નામ; આકૃતિ કે કદ નથી 
કેટલી લાગે. સરળ; લાગે સહજ કે હું હવે - 
સૌને મન સામાન્ય ઘટના છું ને ચચસ્પદ નથી 


દોટ ક્યારે પૂર્ણ થઈ શકશે નથી જાણ્યું “દિલીપ” 
ખૂબ ગમતી ચીજ હો તો નક્કી એની હદ નથી 


બ્ટ્શ 


બે ગઝલ 


૦ 
શિનુ મોદી 


જોઈશે, વ્હેલી પરોઢે એક તારો જોઈશે 
દૂરનો તો દૂરનો, તારો સહારો જોઈશે 


સાંકડું ને સાંકડું ઘર થાય છે વરસો. વરસ 
વૃધ્ધ બનતા શ્વાસને લાંબો પથારો જોઈશે 


સાવ કોરી આંખની એક જ હતી બસ માંગણી 
જે થવાનું છો થતું, અશ્રુ વધારો જોઈશે 


ચાલવા ને ચાલવામાં માર્ગ લંબાતો ગયો 
આર્તસ્વરમાં હુંય કહેતો કે ઉતારો જોઈશે 


સાંજ ટાણે હાટડી જો ખોલશે જં્શદિ' તો 
તો, પછીથી, સ્વપ્નના વિધવિધ પ્રકારો જોઈશે. 


ટેરવે 


9 
દિલીપ મોદી 


અપ્સરા જેવી છે એકલતા-ચૂમો 
રંગબેરંગી વિરહ-ઉત્સવ-ઝૂમો 


વર્થ સૌ અથડાઈ કાનોમાં બધિર 
ઉમ્રભર મેં કેટલી પાડી બૂમો ! 
નીકળ્યા છો નામ-સરનામા વગર 
લ્યો, હવે શોધો-નગર આખું ઘૂમો 
થાય છે - મનગમતું કેં સ્ય્શું “દિલીપ” 
ટેરવે કેવો ભરાયો છે ડૂમો ! 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ : ૨૭૧ 


(આસ્વાદ) 


ભાવકંની ધરતી પર કંપનો જન્માવતો ધરતીકંપ 


ધરતીકપ 


ધરતીકંપના 
એક 
જરા અમથા 
આંચકાથી 
શહેર 
ઘોડિયા શું હાહી ઊઠવું ' 
સત્યજિત શર્મા ('સંસ્કૃતિ' જૂન ૧૯૭૭) 


સ્થાનિક સમય સવારના ૮,૪૧૬, શુકંવાર, તારીખ 
૨૧મી જાન્યુઆરી ૨૦૦૧ : ૭.૯ના રિક્ટર સ્કેઈલ ઉપર 
ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં, ગુજરાતમાં ભૂજ્થી વીસેક 
ક્લોમીટરના અંતરેથી ઉદૂભવેલ ધરતીકંપ સારાય ગુજરાતમાં 
હોનારત સર્જીગયો. સાત વરસનાં વહાણાં વાયાં પણ હજુએ 
તારાજીનો બિહામણા દશ્યો સ્મૃતિપિટ પર જીવંત છે ત્યારે,આ 
ઘટનાના ઘણા ઘણા સમય પૂર્વે જૂન ૧૯૭૭માં પ્રકાશિત 
શ્રી સત્યજિત શર્માનું આ નાનકડું કાળ, 'સંસ્ફતિ'ના અંકોની 
ફાઈલો, કોઈ સંદર્ભ માટે ફંફોસતાં નજરે ચડયું અને સીધું જ 
સોંસરતું ઊતરી ગયું. કેમ્‌ ? કેવી રીતે ? 

કાભનું એપીસેન્ટર તો ખબર નથી પણ ત્યારે - જૂન 
૧૯૭૭માં રપેઈનમાં લોકોમાં ભૂર્કંપ થયેલો. 

15 દ ડાહણાતા॥ાં. કવિનું કથન એક વાક્યમાં 
સમાપ્ત થઈ જાય છે કે પછી અહીંથી જ તો એ આરંભાય 
છે ૪પ શર્પકને કારણે સ્વર્ય સ્પષ્ટ છે. કતિતે ઘરતીર્ડપ, 
વિષે એક સીધું સાદું વિધાન આપણી સમક્ષ મૂકવું છે, 

કવિએ આમ કહ્યું હોત તો ? 


ધરતીકંપના 
એક 


આંચકાથી 
શહેર 
હાલી ઊઠયું ! 
તો એ સમાસારપત્રોની હેડલાઈન બનત પણ કાહા 
બખ્યું ન હોત. એટલે કાવ્યને સમજવાર્માં ચાવીરૂપ શબ્દો છે 
ચાર. 
ધરતીકંપના આંચકાને 'જરા અમથો' આંચકો એવું 
કતિએ કહ્યું છે, કેલ ?એની પ્રતિકેયા ક્યાં ઘાય છે ? શહેર 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ : ર૭૨ 


પ્રબોધ ર્‌. જોશી 


શ્‌ 
કૌદુ!મ 
કાળતેકુટ 
ણ તૃૂળરયાતટ 
તાતે ઈટ ટ13 ઢ3%01:૯ - 
₹0તતિ1ુ 1૯ ઢ તઢર્વ૦ 
ઉપભહૉટધટ્તે 9૪ સાંકઝતી રિ. 1041૫) 


પર, અને પછી શું થાય છે શહેરનું ? એ હાલી ઊઠે છે.ના 
ના એ હાલી ઊઠે છે “ઘોડિયા શું ?' અને પછી ભાવકની 
ધરતી પર કેવાં કપનો જન્મે છે... 

ધરતીકંપ એ તો બહુ મોટો આંચકો - આઘાત. કવિએ 
એને 'જરા અમથો' કહેવાનું દુસ્સાહસ કેમ કર્યું હશે ? 
ધારો. 

સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં પળે-હરપળે ઘટતી ઘટનાઓના 
સંદર્ભમાં વિચારતા થઈએ. તો જ આ “એક જરા અપ્રથો 
આંચથકો' એવું ડવિ-કથન સમજાય, (કડવો ઘૂંટડો) ગળે 
ઊત્તરે. એને સમજવાનું છે ક ઊડ ડરલલ1૯ ૦ દાડમ. 
મને મારું એક કાવ્ય યાદ આવે છે સુનામી વખતે તારાજી 
સર્જતાં મસમોટાં દરિયાઈ મોર્જાનું ચિત્ર જોઈ લખાયેલું: 

પ્રલય 

પ્રચંડ 





લવ... ઇકવિતા' ? એપ્રિલઃમૈ ૨૦૦૫) 
જુઓ : “ધરતીકંપના એક' એમ શરૂઆતના બે 
શબ્દોમાં ઝડપથી ઝુમ આઉટ-ઈન થઈ આપણો ઈનર લેન્સ 
એ આંચકા ઉપર કેન્દ્રિત થવાનું કરે છે ત્યાં જ જરા અમથા 
શબ્દના આઘાતે કાવ્યમાં એક નવું પરિમાણ. ઊઘડે છે. એને 
એમ જ રહેવા દઈ ડવિપાછા 'શહેર' ઉપર કેન્દ્રિત થાય છે. 


જુએ છે કે શહેર હાલી ઊઠયું છે. ના, પણ એમણે તો એથી 
વિશેષ ર્ડંઈક જોયું-અનુભય્યું છેઃ 
શહેર ઘોડિયા શું હાલી ઊઠયું ! 
હ્ટ્ણ 


શહેર એ આગળ ઊઘડેલા સમગ્રના પરિમાણ સંદર્ભે 
આપણું સંકુચિત - સીમિત જગત - બાળકના ઘોડિયા શું - 
થઇને રહે છે. વળી એમાં 'ઘોડિયા'નો પરિવેશ અને “હાલી 
ઊઠયું' માંનો “ઊઠ્યું' શબ્દ ઊઠવાની - જાગી ઊઠવાની, 
આગળ જતાં વપ્જ્લાત્લપો1છીની ક્રિયાનો નિદર્શક બનતાં નવી 
નવી અર્થછાયાઓ રચાય છે અને ત્યારે આ “જાગીને જોઉ 
તો...'ની સ્થિતિમાં “જરા અમથો' આંચકો ય સમજાય છે. 

કાવ્માં જેમ ધરતીકંપનો કર્તા મોજૂદ નથી એમ 


ઉપસ્થિતિ ખસૂસ મહેસૂસ થાય છે. જે. કૃષ્ણમૂર્તિ કથિત 
1જી લ્તંલાવ્લ" જ કિતિઝલાનંલાત્ટ હોય તેવું ? ધરતીકંપ 
ક્યાં થાય છે ? બહાર કે ઘોડિયામાં ? કોણ હાલી ઊઠે છે ? 
શહેર, ઘોડિયું કે પેલું બાળક? કવિએ તો માત્ર શહેરને હાલી 
ઊઠતું જોયું-કહ્યું છે - પણ આપણે જોઈએ છીએ તો પે...લા 
ઘોડિયાને..., પેલા “જાગી' ઊઠેલા બાળકને... 

1ગંતપ૦ ૯ ્ત તો. બને જ છે. શોર્ટ ફિલ્મ - લઘુ 
ચલચિત્ર પણ. 


ઘોડિયામાં બિરાજમાન પણ મોજુદ નથી છતાં એ. બન્નેની ક 
કાવ્યાનુવાદ 
દક્ષા વાસ 
મારા પુકુર પર 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 


તું ઘણી રોકાયેલી હોય અને તારો ઘડો ભરવા માગતી હોય તો, અરે ઓ !આવ, મારા પુકુર પર આવ. 
જળ તારાં ચરણોને ઘેરી વળશે અને તેનું રહસ્ય તને કહેશે. 

તરસાદ આવવાનો છે. એનો પડછાયો રેતી ૫૨ પડી રહ્યો છે અને તારાં નેત્રોની ભારે પાંપણોની પેઠે વૃક્ષોની 
પછી તે ભૂરી રેખાઓ પર વાદળો વધુ ને વધુ નમીને ઝળુંબી રહ્યાં છે. 

હું તાર ચરણોની ગતિને સારી પેઠે જાણું છું; એ મારા હદયમાં ધબકે છે. 

તારે ઘડો ભરવો હોય તો આવ, અરે ઓ !મારા પુકુરપર આવ. 

તને આળસ આવતી હોય, ઉદાસ બેઠી હો અને ઘડો પાણીમાં તરતો મૂકી દેવા ચાહતી હો તો આવ, 


અરે ઓ !મારા પુકુરપર આવ. 


ઘાસ છાયો ઢોળાવ હરિયાળો બન્યો છે અને આ અસંખ્ય જંગલી ફૂલો ફૂટી નીકળ્યાં છે. 
પંખીઓ માળામાંથી ઊ.ડી જાય તેમ તારાં ઘેરાં કાળાં લોચનોમાંથી વિચારો અહીં તહીં ભટકવા નીકળી પડશે. 


તારા મુખનું આવરણ તારાં ચરણોમાં આવી પડશે. 


તું અલસ બેઠી રહેવા ઈચ્છતી હો તો આવ, અરે ઓ !મારા પુકુર પર આવ. 

તારે તારી ક્રીડા ત્યજી દેવી હોય અને પાણીમાં ડૂબકી મારવી હોય તો આવ, અરે ઓ !મારા પુકુર પર આવ. 
વાદળી ઝભ્ભાને કિનારા પર પડી રહેવા દે. ભૂરાં જલ તને આવરી લેશે અને છુપાવી દેશે. 

મોર્જા તારી ગ્રીવાને ચૂમવા ખડે પગે હશે અને તારા કાનમાં છાની છાની વાતો કરશે. 

તું જ્લરાશિમાં ગળાબૂડ ડૂબકી મારવા ઈચ્છતી હો તો આવ, અરે ઓ !મારા પુકુરે આવ. 

તારેપાગલ થઈ જવું હોય અને મોતના મોંમાં ભૂસકો મારવો હોય તો આવ, અરે ઓ !મારા પુકુરે આવ. 


એ. શીત છે અને એનું ઊંડાણ અતાગ છે. 
એ નિઃસ્વખ નિદ્રા સમું ઘેરું છે. 


એના અતલ ઊંડાણમાં રાત-દિવસ એક થઈ જાય છે. ગીતો શમી જાય છે. 
તું તારા અંતિમ વિરમમાં ગળાબૂડ ડૂબવા ઈચ્છતી હો તો આવ, અરે ઓ !મારા યુકુર યર આવ. 


("ડલ લતાત્વલાલ”, કૃતિ-૧ ર) 


હ્ટ્શ 





જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ : ૨૭૩ 


હ્તા) 
મલ્હાર 


કક્કડ કકક ----ક્ઝક--ઝકકકકક---- કરન 


ગામ ઉમતાની ભાગોળ છોડીને ઉગમણો રસ્તો 
પકડીએએ પહેલાં આઘે આછા અંધારામાં જોયું તો આગળ 
જતા છોટા વૈદ્ય દેખ્યા. સગાથ થશે એ હેતૃએ હું, પતુ, પૂજિયો. 
દોડ્યા. રૂપેણ નદી તટાવતાં વટાવતાં મેળાપ થયો એ દર 
સોમવારે, વડનગર હાટકેશ્રર મહાદેવનાં દર્શન કરવા જતા એ. 
ખબર. એ દહાડે સોમ અને શિવરાત્રી બંને સાથે. 
સારો સંજોગ સચવાઈ ગયો હતો. 

છોટા વૈધ દેખાવે ઊંચા પડછંદ, માથે આંટાવાળી 
પાઘડી, શરીરે લાંબો ડગલાવાળો કોટ, સફેદ ધોતી પહેરે. 
છોથમાં રાખે નેતરની સોટી. એ પોરબંદરથી પોતાના ગામ 
ઉમતા આવ્યા પછી લીધી હતી. દીન દુખિયાની સેવા. છૂટક 
ઘરગથ્થુ દેશી દવા કર્તા કર્તા નાયક - તરગાળાર્માયી વૈદ્ય 
અટક છપાઈ ગઈ હતી. 

- (શદ ઊપડ્યા છો, બધાં. ?' 

- વડનગર હાટકેશ્વરનાં દરશન, શિવરાત. ' પૂજિયો 
બોલી ઊઠ્યો હતો. 

-દોડો નહીં તો હું આગળ. 

ઉમર થઈ હોવા છર્તા છોટા વૈધની ચાલ ઝડપી. અમે 
ત્રણ જણા ઘડી આગળ તો ઘડી પાછળ પડી જતા હતા. 
એમજ્ઞે નો'તું રાખ્યું વચમા બેસવાનું કે ઊભા રહેવાનું. એ હેડે 
એકધારી ગતિમાં. સૂર્ય ઊચે ચડયો ને તડકો ખારસો છૂટ્યો. 
અધવચ્ચે આવતી વાવમાં ઊતરીને પાણી પીધું હતું, 
ત્યાંતિસામો હતો છતાં થાક ખાધા વિના પાછા. 

- “હયા, તમે વડનગર જાઓ છો ?' 

- હા, શમેળા જોવા, મેં કહ્યું હું 

“ શો નાગધરો, ઝમઝમયો કૂવો અને તાના-રીરીની 
દેરીઓ. * 

“ દેરીઓ ક્યાં આવી છોટાકાકા...' 

- માંકણેશ્વર મહાદેવ જોડે, સ્મશાનમાં. 

દિલ્હીના મોગલ શહેનશાહ અકબરના દરબારમાં. 
જુદા જુદા ભેજાવાળાં નવ નરરત્નો હતા. એમાં એક હતો 
તાનસેન ગવૈયો. એ ગાતા-બજાવવાનું ને બીજાઓને સંગીત 
શીખવાડવાનું કરે પૂરા ઠાઠમાઠથી માનભેર જીવતો 
સંગીતકાર, અકબર બાદશાહ એ ગાયકના ચાહક બેગમ 


જાન્યુઆરી ર૦૦૮ ૨૭૪ 


રામચન્દ્રપટેઢ 


સાયબા અને શાહજાદી પણ તાાનસેનને સાંભળ્યા વગર 
ના રહી શકે એનો કંઠ મીઠો હલકદાર. એપોતાનું ગળું છેડે 
એટલે આખા મહેલમાં સુગધ ફેલાય ગુલાબની. આખા દિલ્લી 
શહેરમાં ટાઢક પ્રસરે. દરેકના ઘર-મકાનમાં અજવાળું. 
કહેવાય છે કે ગુજરાતના બૈજુ બાવરા ગાયકે તાનસેનને 
હરાવેલો નીચાજોણું થયેલું, બાકી સૂરસંગીતમાં પૂરેપૂરો 
પાવરધો એક વેળા તાનસેનને જીવતો બચાળો હોય 
તો વડનગરની બે બાળાઓએ. એમનું નામ તાના-રીરી. 
તેથીસ્તો તાનસેન ગવૈયો ગુજરાતનો ઓશિયાળો. 

"છોટાડાકા કહો તો ખરા આગળ... 

સાભળો, પાંચસો વરસ થયાં એ વ્‌ત્તને. કોઈ 
કારણસર અકબર બાદશાહે સભા ભરી, તારે 
સાજ-સજાવટથી ઝુમ્મરો સાથે દરબાર ઝૂમી ઊઠયો, હતો. 
પેલા નવરત્નોય એમાં હાજર. બેગમ સાયબા સાથે શાહજાઈી 
આવીને બિરાજતાં હતાં દિલ્લી નગરના શાહ સોદાગરો 
પધાર્યા હતાં. બુધ્ધિમાં પારંગત હાજરજવાબી બિરબલ પણ 
એમાં સામેલ, નોકર ચાકર, ફકીર ફરિશ્તા, શાયરોથી 
સભાખંડ દબદબાથી શોભી ઊઠ્યો હતો. 

“ મિયાં તાનસેન... 

” “આદાબ જહાંપનાહ. ' 

ન 'સઘળા રાગ-આલાપો છેડ્યા છે, આપ જો દીપક 
રાગ. ' 

- દીપક રાગ આવડે છે પણ. તાનસેને મસ્તક 
નમાં, 

-તો ગાઈ નાખો, આપની ગાયક કીર્તિનો કેસલ... 

“ 'લાચાર જહાંપનાહ. ' 

- દિલ્લી દરબારે તાસક ભરીને સોનામહોરોનો પણ 
શિરપાવ આપ્યો છે તો... બેગમ સાયબાએ કહ્યું હતું. 

- સંગીતના વરદાનનું માન જાળવવું જાણું છું, 
પણપછી મલ્હાર ગાર્તા આવડતો નથી. 

- એમાં શું થઈ ગયું ? આ તાસકમાં રહેલી 
મીણબત્તીઓ ચેતાવી દો તો જાણીએ સંગીત સમ્રાટ બાકી..., 
શાહજાદી બોલી ઊઠી. 

મોગલ દરબારના ભાતીગળ જમીન-તળિયાને તાકી 


બ્ટ્ણ 


રહેલા તાનસેને ઊંચી ડોક કરીને અકબર બાદશાહ તરફ 
આંખ માંડી, પાછી દષ્ટિ ફેરવી બેગમ સાયબા બાજુ... 
શાહજાદીનેય બારીકીથી નીરખી લીધી. રાજ્હઠ અને સ્ત્રીહઠ 
એકબીજામાં દઢ થતાં ભાસ્યાં. કોઈ વેરીડાનું કાવતરું હોય 
એમ માની લીધું. જો દીપક રાગ નહીં ગાઉં તો પોતાની 
કમજોરી ને સંગીતકળાની ફજેતી થશે. વળી પોતાના પર 
ફિટકાર વરસશે એ જૂઠો. તાનરોન ઊભો થયો. કશુંય બોલ્યો 
નહીં. આખો દરબારખંડ મૃત્યુનો ઓછાયો બનીને અટ્ટહાસ્ય 
ફેંકી રહ્યો. આખરે લોકોનો આદરભાવ ઝીલી લઈ એ નીચે 
બેસી પડ્યો. “મારું જે થતાનું હશે એ ભલે થાય પણ બાદશાહી 
હઠને. દીપક મંત્રની છાંટ ચખાડી દઉં...' બબડીને સામે 
મોલામાં સળગતા દીતાને ઝાપટ મારી ઓલવી નાખ્યો, ને ગુરુ 
હરિદાસને સ્મરી તાનપૂરાને નમી રહ્યો. 
પછી સ્કંધે લીધેલા તાનપૂરાના તારતારની સાથે 
લલકાર કરી બેઠો. દીપક રાગ એવો આવ્યો કે મોગલ 
દરબારના ખંડખંડ ઊંચકાવા લાગ્યા. ગઢ-રાંગની દીવાલોમાં 
તિરાડો પડી. મહેલમહેલનાં છતછ્જાં, ઝરૂખા તેજ 
જ્વાળાઓમાં. આખો તાનપૂરો બની ગયો લાહ્યસ્થંભ. સહુ 
શ્રોતાઓ તો અચરજમાં. તાનસેનનો. કંઠ દીપક સ્વરોની 
હલકમાં ગુલાબ ગૂંજે, મઘમઘ ખુશબૂ... પાથરેલી જાજમો તો. 
સોના-રૂપાનો ચળકાટ નાખવા માંડી. ફ્લદાનીઓમાં લોબાન 
મ્હેકવા લાગી ગયો હતો. 
-પ્હેલાં પેલાએ ગાવાની કેમ ના પાડી છોટાકાકા... ? 
- “દીપક રાગ મૃત્યુદેવનો, જે ગાય એનું શરીર બળે, 
આંખોમાંથી અંગારા ઝરે, ચામડી ઉપર દોડે દોડે દેવતા, 
આગ લાગી હોય તો કોણ ઓલવે ભલા... 
-પોંણી 
- તો સમજ્યા, પાણી લાવે મેઘ. મેઘને ખેંચી લાવે 
મલ્હાર, એને મલ્હાર રાગ આવડતો નો'તો, એ.ખંચાયો હતો, 
- “બરબર...” 
ત્યારે છોટાકાકાના મુખમાંથી દીપક રાગના ત્રૂટક 
છૂટક શબ્દો, આખી કંડિકા અસર કરી ગઈ હતી. અમે જાણે 
અકબર બાદશાહના દરબારમાં પેસી ગયા ન હોઈએ !એણે 
છેડેલો, ગાયેલો રાગ, કંઠનો ભીનો ભીનો અતાજ, એ જમાનો 
સાંભરી આવ્યો હતો. અમને અસર કરી ગઈ હતી દીપકની 
હેરીભરી ગૂંજ... 
“સકલ જ્યોત અગ્નિસાગર જ્વાળા મેરુ મકાર, 
કૌટિકોટિબની છે મશાલ મ્યાન સમજ અંગાર 


બ્રશ 


તું અગમનિગમ પ્રથમ અગ્નિ ઉપજ અંગાર... 

મંદિરને માટીમાં સોનાને કોલસા... ડિમ ડિમ ડિમ 
ડમરું બાજે... 

ધીરે ધીરે તાનસેન દીપક રાગમાં દીપ જલાવો ઝગમગ 
ઝગમગ ગાતો તલ્લીન બની ગયો. સ્થળકાળનું ભાન ન રહ્યું. 
એણે આજ સુધીની સંગીત-તપસાધના હોડમાં મૂકી દીધી 
હતી. સ્થંભ સ્થંભ દીવાલો ડોલવા લાગી. ઝૂમ્મરો ટણિંગ 
ટણિંગ... એનો અહંકાર ઓગળીને ભસ્મ. લોકો વાહ વાહ... 
પોકારીને માથું હલાવતા હતા. તબલચીની આંગળીઓ તબલા 
પર સર્જી દેતી થનગનાટ... લય મોજાં રણ રેતનાં પણ 
માનવમાત્રને મધ મીઠાં લાગે. તાનસેનની જન્મજન્માતરની 
તપર્યા. આખું વૃંદાવન ત્યાં હાજર થઈ લહેરાવા લાગ્યું હતું. 
પોતે નાડી નાડી સાથે આખી દેહસૃષ્ટિનો નીભાડો સળગી 
ઊઠ્યો હતો, છતાં સન્મુખ ગુરુ હરિદાસ, કૃષ્ણ થઈને 
કૃપાદષ્ટિ વરસાવીને એના ગળે પહેરાવી દીધી દીપમાળા. 
તાનસેન વધુને વધુ અંતર્મુખ. એ. તાનપૂરા સાથે પોતાની. 
સંગીતદીક્ષાને દીપાવી રહ્યો હતો. રાગની અંતિમ ચોટ-છોળ 
આંખે વાગી બેઠી ત્યારે તાનસેન તંગ-ટટ્ટાર, કોરમોર તો તીક્ષ્ણ 
તેજનું વલય ફરવા માંડ્યું, ત્યારે ન રહેવાતાં ઓચિંતો એ. 
તાનપૂરા સાથે એકબાજુના તબલચી પ૨ ઢળી પડ્યો, ને પેલી 
મીણબત્તીવાળી તાસક દેદીપ્યમાન, જ્યોત જ્યોત... દરબાર 
તો ઝૂમ્મરો સાથે ઝૂમી ઊઠ્યો હતો. લોકો તો પોતપોતાની 
બેઠકો પર સ્તબ્ધ સ્થિર. શાહજાદી અને બેગમ સાયબા 
પ્રકટી ઊઠેલા દીવાઓને નિહાળી રહ્યાં હતાં. છેલ્લે પ્રસન્ન 
મુખે અકબર બાદશાહ બોલી ઊઠયા - 

- “કમાલ કર દીયા આપને, તુમસે અધિક ન દીઠા 
કોઈ !એક રાજા વિક્રમ ઔર તુમ દૂસરા નીકલે મિરજાંસેન.' 

- “અદ્ભુત સૂરીલો કંઠ ! આ રૂપસોન્દર્ય તો 
જનાનખાનામાં શોભે...' શાહજાદી બોલી ઊઠી હતી. 

- “જહાંપનાહ આપનું અંતઃકરણ ખિલખિલાટ થયું, 
એમાં મારી જાત ધન્ય માનું છું... ગુરૃભક્તિની દિવ્યશક્તિનું 
આ પરિણામ છે હજૂર...' 

- “મારા મુડદાલ મનને તમે ચેતનવંતુ બનાવ્યું...' 
અકબરે કહ્યું. 

- 'શાહઆલમ સો વરસના થાઓ... 

- “કંઈક માગો, શાહી ખજાનો તમારે માટે ખુલ્લો છે 
તાનસેન...' બેગમ સાયબાએ કહ્યું હતું. 

- 'જો કશુંક માંગવાની વેળા આવે, એટલે બાદશાહ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮' 


સલામત આ ધન્ય પળ યાદ રાખવી...' 
અકબર બાદશાહના અતિ આગ્રહથી ગાયૈલા દીપક 
રગથી અનેક મીણબત્તીઓના દીવા, મશાલ-કોડિયાં, સઘળું 
ઝળહળ જ્યોતમય. ચારેબાજુથી શંખઘોષની જેમ વાહ 
વાહ...ના પોકારો ગાજી ઊઠયા હતા. પણ તાનસેન એકલો 
પેટર્મા, હદયના ઊંડાણર્માં અગ્નિની ભટ્ટી. અંગઅંગ 
હોડ-પાંસળાંમાં બળતરા. નાડી નાડી લોહીમાં દાહ દોડે દોડે 
ને આખું મગજ બેચેનીમાં. તાનરોનની, બંને આંખોમાંથી 
અંગાર ટપકતો હતો. એ ઓર્ચિતો દોડયો. નીચે ભોંય પડતાં 
પડતાં દરબાર ખંડનાં નિર્જન સિસમનાં દાભડિયાં કમાડોએ 
પકડી લીધો. પાછી એ સ્વસ્થ. બહાર વૃક્ષોની હરિવાળી... 
પંખીઓન! ઝરતા મીઠા ટહુકા, એનીય પેલી પારથી 
અગ્નિકોણમાંથી આવતી શીતલ વાયુ લહેરખીઓ એના 
આખા શરીરને ઊંચકી લેવા તત્પર. એની ચામડી પર થતો 
હતો ઝાકળનો છંટકાવ... !તાનસેનને થયું કોક હળવાશથી 
બોલાવી રહ્યું ન હોય !એ ખુલ્લા ચોગાનમાં આવ્યો ત્યાં ધરાની 
લીલોતરીએ ઘેરી લીધો.પાછો એઆગળ આગળ શ્વાસભેર 
દોડ્યો... પણ આગળ દોડે શખનો પડછાયો. ઘડીવારમાં 
આગ્રા છોડી દીધું. ઊડતી ધૂળધૂળની ડમરીઓમાં ઘેરાઈ 
પડ્યો. વાટ વાટ, નેળિયાં વટાવતો મથુરા, કૃષ્ણ મંદિરના 
ઓટલે પછડાઈ પડે એ પહેલાં બંસરી સ્વરો સાથે અનેક 
મોરપીચ્છાં વળગી પડ્યાં. ધરતીથી એ જરાક ઊચકાયો હોય 
એવું લાગ્યું, પછી એ ત્યાંથી વૃંદાવન ગયો. કદંબ કંદંબના 
નૃત્યરત છાંયડા અડ્યા. તાનસેન, યમુનાના ઓવારે જઈને 
ઊઠો. એનું જળ વહેણ રાંગ-ચાગિણીના આલાપ ગાતું ગાતું 
વહેતું હતું. એણે એના પાણીર્મા પગ ઝબોળ્યા. થોડીક ટાઢક 
છલકી ઊઠી પણ લાહ્ય તો !બેચેનીને કાઢવા એ જલપાન 
કર્ય ગયો, યા ઝબકે. જલ.પી્‌ધા ઉપ એ ઊભો થઈ 
ગયો. એમાંથી દરબારી, દિલ્હીનો ઠાઠ, વૈભવ, દંભ-મોહની 
દુર્ગંધ આવતી હતી. તાનસેન બળ્યો બળ્યો પાછો તરૃતરુવરોને 
અડકતો ગોકુલ, ગોકુલ તો આખું દુષ્ઠાળના ભરડામાં હતું. 
ર 1મી હરિદાસના બિહારીધામમાં આવીને મંદિર-મંદિરના 
* “૦ સ્થૅભ સ્થૅભોને સ્પર્શી જોયા. બાળકૃષ્ણનાં દર્શન કર્યા. 
ગુરુને સમરી લીધા બાદ બહાર નીકળ્યો છતાં શાતા, ટાઢક હૈયે 
ના વળી. નાભિ તો સતત્ત બળી રહી હતી. 
તાનસેન દક્ષિણમુખે ઊભો રહ્યો, સામે આવતું મૃત્યુ 
ભાસ્યું, ચારે તરફ જ્વાળા જ્વાળા... !ઊંડા શ્વાસ ખેંચ, 
છોડ્યા... સાઈઠ વરસનો તાનસેન ડગુમગુ થઈ ઊઠયો હત્તો. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ : ર્ય 


આંખો મીંચાઈ, આખી ભોમકા ખાવા ધાતી હોય એવું લાગ્યું. 
આમતેમ એ ઘણું દોડ્યો. જમીન ૫ર પડયો, આળોટ્યો, ધૂળ 
ધૂળ... પાછો ઊભો. આઘે આઘેથી નેત્ડત્ય દિશામાંથી 
આવતી હતી એક મેઘવાદળી, મલય વાયુર્માં... તાનસેન 
એ બાજુબેફામ શ્વાસભેર દોડ્યો. આમ શતદિવસ દોડતો 
રહ્યો. ધોરીમાર્ગપકડી લીધો. અરવલ્લીની ડૅગરમાળ આવી. 
માળવ મેવાડ ક્યારે પસાર થઈ ગયાં એનો ખ્યાલ રહેલો 
નહીં. કેશરિયાજી, શામળાજી આંબ્યાં. સાબર ર્ઘાટીખૂંચોર્મા 
પડીને બહાર નીકળ્યો. કષ્ટાતો-પીસાતો કેટલાય દિવસની 
ખેપ, ભૂખ્યો-તરસ્યો એ એક આ. પડતા તળાવની 
માહિયાળી પાળ સાથે અથડાઈ પડ્યો, ગબડયો. પાછો એના 
પર ચઢીને તળાવકાંઠે ઊભેલા ઉંબરાના ઝાડને બાઝી પડ્યો, 
તો ઠંડક લાગી, ઉબરો એનો કોઈ પૂર્વજ ન હોય ! 

એ નીચે બેસી પડ્યો. સામે કાંઠે રહેલા ઊંચાંનીચાં, 
મકાનોના પછવાડે સૂર્ય, પોતાનાં કિરણોને આડાં પાથરીને 
એમાં ઊંઘમાં. જળ શાંત સ્થિર સમી-સાંજના અંધારાને 
હડસેલા મારતું મારતું ચળકી રહેલું. તાનસેનને લાગ્યું તળાવ 
જાણે મોરપિચ્છ, ને એમાં ટિલિડી થઈને શોભી ઊઠતી હતી 
સતીની દેરી. દેરીમાં દીવો પ્રક્ટ્યો. એના અજવાળાને જોતો. 
જોતો મુખ ઊંચે આકાશમાં અધ્ધર કર્યું તો એના ખોળામાં 
બે-ચાર ઉમરાં ટપક્યાં, બેઠાં બેઠાં ખાધાં, કેટલી બધી 
મીઠાશ !કલેજામાં જીવ સળવળ્યો, કંઈક રાહત. એ વૃક્ષને 
નિહાળ્યા કર્યું. એનાં ડાળડાળે, પાંદડે પાંદડે તારા-ગ્રહ-નક્ષત્રો 
ઝબકી રહ્યાં હતાં. વીંટળાઈ વળી હતી આકાશગંગા. છેક 
ઊંચે બ્રહ્માંડમાંથી કશાક તેજ-ઝબકારા ઊતરી આવતા હતા. 

ત્યાજઉમરાના વૃક્ષ થડે તાનસેને માથું ટેકવ્યું, ઘણા 
દહાડે એ નિદ્રામાં ઘસઘસાટ, રાત-મધરાત થઈ. તળાવના 
પ્યૂણી ઉપ્રશી લ્હેર અતર વ્યુપ્ધૂછો હંઠોળી.બેસતાં., 
જાગ્યો. જોયું તો માથ મધ્યાહ્ન, તળાવજળ ઉપર સતીની દેરી 
તપે. ભોંયતળિવે જળનો ફેલાય ચળકાટ, એમાં બે બાઈઓ, 
એકે પાનેતર પહેરૈલું, તો બીજીએ કાળી છીંદરી. બંને 
સંવાદમાં, નાગરકન્યા બોલી રહી હતીઃ 

“દુકાળમાં મારાં સાસુ-સસરાએ જીવ-જનાવરં, પહ્યી, 
મનખાદેહ માટે તળાવ ખોદાવ્યું. રાતદહાડો ઓડ મજૂર કામ 
કર્તા હ્તા. એમાં તારી આડખેલી નળ ફૂટવા દેતી ન હતી. 
સાતેય કોઠા ખોદયા છતાંય પાણી ના પ્રકટયું. અંતે કોક 
પટેલિયાએ કહ્યું દીકરો ને વહુપધરાવો... ત્યારે હું ઓડામાં, 
થાનલે ધાવતો છોકરો, મારું બાળક તરછોડી ચૂંદડી-મોડિયો 


6હટ્શ 


ને પાનેતર પહેરી સજોડે ઊતરી પડી તળાવમાં. મલ્હાર રાગ 
ગાતી ગાતી સમાઈ ગઈ ભૂખીભંદ માટીમાં. તેથીસ્તો જળથી 
છલકાયા હતા સાતેય કોઠા. તું યે કેવી વિષકન્યા ? મારા 
પગતળિયે હંમેશ બેસી પડી રહી. આજેજગાડી છે. તું જા હવે 
તળાવની પૂર્વપાળે, ભાગોળે ઉંમરાના ઝાડ હેઠળ તારો સ્વામી 
દીપક રાગ પીનેપડ્યો છે. પાયલાગણ કરી આવ. તારા સાતેય 
ભવના વિજોગ વછૂટે. હું એને મલ્હાર ગાઈને કરું છું બેઠો. 
તું મારી બેનડી છે નાગકન્યા.' 

તાનસેન ઝબ કરતો જાગ્યો. દેખ્યું તો પરોઢ પ્રકટી 
ચૂક્યું હતું. પોતાના પંડ-ખોળિયા પાસેથી એક સાપણ સરકતી 
ગઈ તળાવના પાણીમાં. એ દૂર પેલી તરતી દેવડીને તાકી રહ્યો. 
એની નીચે ઊંડે જળમાં દષ્ટિ નાખી લીધી. કોઈ હલચલ 
જણાઈ નહીં. ખાલી લીલછોયું પાણી હેલારા મારી મારીને 
મોજાં પર મોજાં ચઢાવી છલકાઈ રહ્યું હતું. તાનસેનને થયું 
સ્વપ્નમાં દેખાયું હતું એ દશ્ય. ક્યાં ગઈ બંને દેવાંગનાઓ. 
વ્યર્થ સ્વપ્નભ્રમણા. ખાલી ભણકારા વાગી રહ્યા. એ ઊભો 
થયો. પેલી દેરી તો બળતો. દીવો જાણે !એને એકગચિત્તે ભજી 
રહ્યો.. એવામાં એક મોરપીંછાંઓની ઝણઝણાટી છેડતો 
થનગનાટમાં આગળ દોડ્યો. તાનસેન એની પૂંઠળ થયો. સામે 
નાનાં મોટાં મકાન, હવેલીઓ પરોઢિયામાં ઊઘડી આવતી 
હતી. જળમાંય છલકાતાં હતાં એનાં પ્રતિબિંબ. ચારેકોર 
જાતજાતની વનસ્પતિ. પંખીઓના ટહુકા મધમીઠા ઝરતા 
હતા. 

એ એક કુંડ પાસે જઈને ઊભો રહ્યો. હતો નાગધરો. 
બંનેને એકમેક ભેટી પડ્યાની ઓળખ તાજી થઈ. નાગધરામાં 
તરતું હાડપિંજર ઉપર આવીને. ઊતરી ગયું ઊંડે, તરત 
નાગકન્યા ભૂગર્ભમાં વિલાપ કરી રહી હતી, ને સંભળાઈ 
આવતો હતો દીપક રાગ. તાનસેનને અંદર પડવાનું દિલ થઈ 
આવું. થોડેક નજીકના ઝરમરિયા ફૂવા-કાંઠડે પનિહારીઓ 
બેડલાંઓની મધુરી મધુરી સૂરાવલીઓ રણકાવતી હતી, 
તો જતી આવતી કેટલીક સ્ત્રીઓ ઘૂમટામાં, કંકણ-કાંબી, 
ઝાંઝરીઓના ખણખણાટ હલચલના નાદ વચ્ચે એ છેક 
અર્જુનબારીએ જઈને અટક્યો. દરવાજામાં કેટલાક ગોખલા. 
એકમાં તાનસેન ચઢી પેઠો-બેઠો, એમાં ગોઠવાયેલું 
વરાહીદેવીનું શિલ્પ. મા, મહિષાસુરને કાતિલ રીતે હણતી હતી, 
પછી પૂર્વ ક્ષિતિજમાંથી સૂર્ય પૂરેપૂરો નીકળી આવ્યો. તડકો 
આખા વડનગરમાં રેશમી વસ્ત્ર રૂપેપથરાઇ ચૂક્યો. એવામાં 
બાર-ચૌદ વરસની બે. સોહામણી કન્યાઓ આવતી દેખી. 


લ્ટ્શ 


એ. અચરજમાં પડ્યો. બંનેના માથે હતા તામ્રકુંભ. કેસરી 
કેસરી કમખા, ઘેર-ઘાઘરી સાથે ચળકતી હતી કસુંબલ 
ઓઢણીઓ, માથે દામણીઓ, કંઠે સુવર્ણ સુવર્ણ બોરમાળા, 
પગમાં હતી ઝાંઝરીઓ, ઠમક ઠમક છલકે... નાજુક 
પગપાનીઓના પગલે પગલે છલકાતાં જતાં હતાં પશ્મો. 
તાનસેન બંને કન્યાઓને એકીટસે તાકી રહ્યો, એ તો મલ્હારના 
લય-તાલમાં, શર્મિષ્ઠા તળાવનો ઓવારો ત્યજીને, પથ્થરનાં 
પગથિયાં ઊતરતી ઊતરતી લાંબા કાળા કેશ ગોઠણ સુધી 
હલાવતી છેક જળ-પગથિવે જઈને ઊભી, થંભી. બંનેની 
પીઠમાંથી મબલખ ચણોઠડીઓ ઝરી પડતી હતી. તળાવના 
જળ ઉપર જાણે ચીતરાતું જતું હતું અષાઢી પૂનમનું ચન્દ્ર 
અજવાળું... 

તાનસેન ધીમેકથી ગોખ પોલણમાંથી ઊતરી પડીને 
આવ્યો શર્મિષ્ઠા તળાવના ઘાટ ઓવારે. એક પથ્થર સ્થંભ 
સાથે સ્કંધ ટેકવીને ઊભો. ચોખ્ખું પાણી પેલા ઉમરના વૃક્ષની 
સમૃધ્ધિ ફેલાવીને છલકાઈ રહ્યું હતું. પેલી કન્યાઓની મુખ- 
મોહિની અદ્દભુત !દેદીપ્યમાન જળ. ભરેલી વાદળીઓ... 

- “ચાલને રીરી...' 

- “આવું છું...,' 

- “હાટકેશને પાણી ચઢાવવા.' 

- “કુંભ ભરું ભરું ખાલી, બુડ બુડ... બોલતું જળ 
મલ્હારગાતું નથી તાના...” 

-તોમોડું થશે, 

- “તું તારે ચડવા માંડ હું અબ્બી...' 

તાનાએ માથે કુંભ સાહ્યો, ને ઘાઘરીની કોર પકડીને 
શર્મિષ્ઠા તળાવનાં પગથિયાં ચડતાં ચડતાં પોતાની કાળી 
ભમ્મર આંખો. અધ્ધર માંડી તો બાદશાહના પહેરવેશમાં 
દાઢીધરા ઘનઘોર કોક પડછંદ આદમી. એના સોનાના 
કંમરબંધમાં રત્નજડિત સુવર્ણ મૂઠવાળી બરછી. બે આંખોમાં 
રતાશ તરે - ફુત્કારે.. આખો દેખાવ. તડકામાં બરછટ, 
ગંદવાડભર્યો. એમાંથી મૃત્યુની બદબૂ આવી રહી હતી. તાના 
એને દેખતાં જ ચમકીને પૂંઠ કેરવી અધવચ્ચે ઊભી રહી ગઈ, 
સ્થિર ચૂપ. તાનસેન પગથિયાં ઊતરતો છેક તાના નજીક... 
એપોતાના લાંબા હાથ કરી રોકીને ઠર્યો. એણે. એના તરફ 
ઊંચી આંખ પણ ન કરી. ત્યાં રીરી આવી ચઢી હતી. એ ડર્યા 
વગર તાનસેનને તાકીને રોફથી બોલી ઊઠી હતી. 

- કોણ છો તમે ? આટલા સુધી... 

- “વટેમારગુ તમારી પાસે...” 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ : ૨૭૭ 


- 'પાણી પીતુ હોય તો ધરો ખોબો, ' 
નના. 
તો 
ન્મલ્હાર 
ન ભલબર પડી, તમારો દેદાર, દીપક ગાયો છે તમે, 
લાકડુ થઈ જશો લાકડુ ' 
ન 'તો બચાવો મને. ' 
“પહેલા કહો જાસૂસ તો નથી 
“ના, બાળાઓ હુ તાનસેન પોતે. ' 
આટલુ સાંભળતા જ તાનાએ તાનસેન સામે જોયુ 
નાગર તાનસેન ગવૈયો પોતે કદીય દેખવા ના મળે 
એ શર્મિષ્ઠાના ઔવારે, પગથિયાં ઉપર અદબ જાળવીને 
બે બહેનોને આરાધી રહ્યો હતો, 'બચાવો મને બચાવો ' 
ના ભ્રહ્મનાદથી આખુ તળાવ છલકાતુ હતું. એ બોલે એમા દદે 
ઝમતુ હતુ, ખરેખર હાડહાડમાં હતો દાહ, આખો બની ગઈ 
હતી અગાર. તાના-રીરીને લાગ્યુ કે કોકના કપટમા પકડાયેલા 
નિર્દોષને બચાવવો એ ખરુ કર્તવ્ય. હાટકેશને જળ ચઢાવવા 
સરખુ ઉત્સવનુ કામ, પોતાને મલ્હાર આવડે છે એનો 
સદઉપયોગ. સાચુ ટાણુ એનો લાભ લઈ લેવો જોઈએ. 
તાનસેન તો. બને બાળાઓને કહી રહ્યો હતો 
- જે કુંભમાં ભરાતા જતા જળ 'ડુબ ડુબ'ના અવાજ 
વેગમાં મલ્હાર સાભળી શકે એ સાચ્ચે જ મલ્હાર, વ્ઠાલમૂઈ 
છો તમે. મારી બનેને અતરદુવા' 
- “તમે આર્નદપુરના અમારા ઘરના પરોણા...” 
- “તો ગાઈને છાંટો સંજીતનીમત્રો. ' 
 પ્હેલુ પિતા હાટકેશની જળધારીમા કુંભજળ 
ચઢાવવારનું... રીરી બોલી ઊઠી હતી. 
- 'બરાબર. ' 
ન 'તમેજાઓ મડલેશ્વરની હવેલીએ. અમે ઝટ આવી 
પહોંચીએ છીએ.. ' તાનાએ કહ્યુ હતુ. 
બસ શર્મિષ્ઠા તળાવની અધવચ્ચેથી સાઈઠ વર્ષનો 
તાનસેન પૂંઠ ફેરવીને પગથિયા. એની પાછળ તાના-રીરી, 
દાદાની પૂઠળ દીકરીઓ રમતી ઝમતી આનદમા ચઢવા 
લાગી. ઓવારોપૂરો થયો તરત નમસ્કાર ઝીલીને બંને બહેનો 
હાટકેશધામ તરફના નદીઓળ દરવાજાના રસ્તે ફરુકા લૈતી 
ઊડતી જતી દેવકલિકાઓ ન હોય !એ ધારી રહ્યો. પોતાના 
લોહીએ હવેસા માર્યા નગર હવેલીની વાટે. સામે જે કોઈ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૭૮ 





આવે એ વળાંક લઈને ઝટપટ ચાલી નીકળતું ને કોઈ 
ખૂણેખાચરે બોલી ઊઠતું કે 'જુઓ પાટણના મુશરફખાનનો 
જાસૂસ.' ઘણાખરાંએ પોતાના ઘર-બારણાં બંધ કરી દીધા 
હતા. રસ્તામા ભૂલેચૂકે કોઈક સ્ત્રી મળી જાય તો માથે ઘૂઘટ 
ખેંચી કાઢીને ધરી દેતા હર્તા બરડો. વિચિત્ર પહેરવેશને લીધે 
બાળકો તાનસેનને બાગડો માનીને કૌતકભરી નજરે જોઈ લેતાં 
ખરાં. આમતેમ દેખ્યા વગર એ વડનગરની ભોંય ઉપર સ્થિર 
દષ્ટિ રાખીને નાગરવાડાની ગલી-ઓળ વટાવતો જતો - છતાં 
ન કોઈની સાથે પ્ડપૂછ કે વાતચીત, ફક્ત એર્નાપગલાં ઠડા 
પડતા જર્તા હતા. 

છેવટે જાળીબધ લૌખડી દરવાજા આગળ આવીને 
ઊભો, અદર કોરમોર પઘ્થરિયુ જાજમવાળું ચોગાન, વચમાં 
ત્રણ મજલાના કઠેરા, ઝરૂખાબંધ હવેલી. સૂર્ય-તડકામાં ઊડી 
રહીન હોય કોઇં અપ્સસ 'એના બારણો ખૂલ્લા, ઘરમોથી 
જાજવલ્યમાન વૃધ્ધ બસીધરકાકા બહાર આવીને 
દિલ્લીપત્િના સેવકને સત્કારીને બોલી ઊઠયા હતા. 

“તાના રીરી દીકરીઓએ મોકલ્યા છે તમને ? 

ન હા. 

“તો આવો અદર, ભૂખ્યા-તરસ્યા લાગો છો - બહુ 
ખેપ ચોંટી છે કપાળે. ' 

એ ઘરમા આવી ચોગાન વચમાં પડેલી, તકિવા- 
બિછાનાથી શોભતી, ફૂલ-હિંડોળા પાટ પર બેઠો. પૂર્વમિખી 
હવેલીને નીરખી રહ્યો. એના સાગસિસમ મઢ્થા બારી-બારણા 
તથા સ્થભસ્થભ કાષ્ઠ કોતરણીથી ભરપૂર હ્તા. વેલબુ્ટાઓ 
વચ્ચે મયૂરનાચ કટબ કદંબના વૃક્ષો નીચે ધૈનુ ઘટડીઓ 
રણકી રહીન હોય 'આગણે તુલસીક્યારે મ્હેંકે ઘર-ઓરડા 
સુધી વૈષ્ણવ પિછોઈ ઢબની જાજમો ચળકાટ ફેંકી રહી હતી. 

તાના-રીરી હાટકેશદેવને જળ ધરાવીને આવી પહોંચી. 
જોયુ તો્બંસીધરકાકા અને તાનસેન ચાર પાંચ પેઢી પહેલાંના 
વારસાઈ કુટુબના કુલીન નાગર બ્રાહ્મણ વિશે વાતચીતોમા 
ડૂંબી ગવા હતા. 

- “દાદા, મીવા તાનસેને દીપક રાગ... ?' 

ખબરપડી છે મને, ઝટ તૈયારી કરો. લાવો તાબાનો 
ઘડો, આબાનાં પાન, ને શ્રીફળ. ક્યા ગયો શ્રીધર ? બોલાવો 
તબલચી રૂખી નાયકને. 

“હા, બાપુજી, રીરીએ તાનપૂરો સાહી લીધો છે અમે 
અગાસી ઉપર પરોણાને ઘર ચોગાન ખંડ વચમાં 


હ્ટ્ણ 


પાલખીમાંહ્ય બેસાડવાના હોં...' 

- “સમજ્યો, દીકરીઓ... બીજાના જીવતર માટે...' 

તાના-રીરી બંને એકદમ મજલાવાળી હવેલીની 
સીડીઓ, ચઢીને ગઈ અગાસીમાં. ઘરડાં રૂખીમા પણ 
ઉત્સાહમાં, આકાશ વાદળ વિનાનું કોરુંધાકોર હતું. 
આસપાસનાં મકાનો તડકો પીતાં હતાં તાપમાં. વડનગરની 
ચારેપા વરાળ ધૂળધૂળ ઊડે. વરસાદ વગર ખેતરો, પશુપંખી, 
વૃક્ષવૃક્ષ અકળાઈ રહ્યાં હતાં, પેલી હાટકી નદીનો દેહ કોકડું 
તળીને કણસતો હતો. 

રીરીએ કુળદેવતા હાટકેશનું ધ્યાન ધરીને, તાનપૂરાના 
તાર છેડયા. રૂખીમાની વૃધ્ધ આંગળીઓએ નરઘાં પર ઠમક 
મારી થાપ. ત્યાં તાનાના અણમોલ કંઠમાંથી, અંતરના 
ઊંડાણમાંથી મલ્હાર રાગની સ્વર લહેરીઓ સા, રે, પ, મય, 
નિનિ, સાં... ધીરે ધીરે એની ગૂંજ સવવા લાગી હતી. લૂખું 
હવામાન ધ્રૂજવા-કંપવા માંડ્યું હતું. 

“દિન સૂના સૂરજ સૂના... 

ઔર ચંદા બીન રેન, 

ઘર સૂના દીપક બીના 

જ્યોતિ બીન દો નેન... બરસોરે કાલે બાદલવા... પિયા 
પેબરસો...' 

ધ્ૂપદનો. આલાપ તાનાનો મધુર અવાજ ખીલવા 
માંડયો... જાણે અમૃત રેલા... રીરીનો તાનપૂરો પડ્જમાં... 
ઘરડાં રૂખીમાનાં તબલાંના ધ્વનિએ, ભૂતળને શીતલ 
ચળકાટમાં મૂકી દીધું હતું. ત્રણે જણાંની ખુમારીમાંથી માર્દવ 
ઝરવા માંડતાં જ કોમલ, શુધ્ધ સ્વર-ગૂંજન સૂર સુમેળ સધાતાં 
આભની છાબ વાદળીથી ભરાઈ ગઈ, પછી તો વરર્યો મેઘ - 
મલ્હાર અપરંપાર... ઠંડી ઠંડી જલધારાઓ... પેલા તાનસેનનો. 
દીપકઘેર્યો દેહ, દેહ તો. શાંત-ટાઢક. એનો જીવ, સંજીવની 
પીવા લાગ્યો હતો. 

તાનસેન ઉવાચ... 

- 'ક્ષમા કરો બાળાઓ... બસ ઘણું થયું... 

એ તો ઊભો થઈને ભાન ભૂલી કળાયેલ મોર નાચે 
એમ મેઘવેગ સાથે નાચવા લાગ્યો હતો. વોમ-ભોમ એકતાર, 
દિશાઓ ડમરુંવગાડવા માંડી હતી. ભીનુંભદ વાતાવરણ, હતા 
ઉલ્લાસમય વાતી હતી... તો. તાનસેન વરસાદમાં તરબતર 
મનનો. મેલ ધોઇને શુદ્ધ-પવિત્ર, રાગ દ્વેષરહિત બની ગયો હતો. 

હવેલીની ભીની અગાસી પરથી તાના-રીરી ઝટપટ 


બ્ટ્શ 


સીડીઓ ઊતરી આવીને તાનસેન ગવેયાના ચરણે ઢળી પડી. 
બંનેને હોંશ છલકાઈ ઊઠેલી કે મેઘભર્યા સમાન પોતાની 
દાદીમાનો, જે તળાવમાં ઊતરી સમાઈ ગયેલી, એમનો 
સાક્ષાત્કાર થઈ ચૂક્યો હતો. શર્મિષ્ડામા તો કેડથી વાંકાં એક 
હાથમાં રૂદ્રાક્ષની માળા ફેરવતાં ફેરવતાં બંને દીકરીઓના માથે 
હાથપંજો મૂકી વરસાદમાં પલળી રહ્યાં. શ્રીધરે, પોતાની સગી 
માવડીનું મુખ જોયું નથી એને વર્ષદિવીને બહુ માણી. પોતાની 
બેપુત્રીઓને બાહુમાં સમાવી લીધી. ધન્ય ધન્ય બની ગયો હતો. 
આખો નાગરવાડો. આનર્તદેશની પેલી હાટકી નદી બે કાંઠે 
ભરચક વહેવા લાગી હતી. 

- “આજેદેવપોઢી અગિયારસને દીપાવી દીધી...” 

- “દીકરીઓ, મને બચાવી લીધો દીપક લાહ્યમાંથી... 
તમે જીવદાન દીધું... !” 

- “તમને પગે લાગીએ. છીએ સંગીતગુરુ...' 

- “હું આજેખુશ છું.પ્રશંસા કરવા લાયક નથી. માંગો, 
માંગો જેમાંગવું હોય એ... તમારું નામ ચિરકાળ યાદ રહેશે.” 

મંડલેશ્વરની હવેલીના ચોગાનમાં આખું નાગરલોક 
જમા થયું હતું. તાના-રીરી નતમસ્તકે તાનસેન સન્મુખ 
ચૂપચાપ ઊભી હતી. બંનેએ કશુંય ના માંગ્યું, પણ શર્મિષ્ઠામા 
બ્રાહણનાત રિવાજ મુજબ ઠાવકાઈથી હળવાશ લાવી બોલી 
ઊઠ્યાં હતાં. 

- “તમે સંગીતકળાના મશહૂર ગાયક, ને એ નાગર 
બ્રાહ્મણ છે, એ કશુંય નહીં માગે. દાણો માટીમાં નાખીએ જો 
ઊંધો પડે તોય અધ્ધર ફણગો નાખી આભલું જુએ, એમ મેં 
મા વિના ઉછેરી છે. માંહ્ય કશોય દોષ નથી. મલમલ કાપડ 
જોઈ લો !મારી દીકરીઓએ તમારો મનખો સુધાર્યો એમ 
તમેય... બીજું શું કઉં ? હાટકીની સોગંધ ખાઈને કહું છું આ 
કિસ્સાને અમે મોઢે નહીં લાવીએ. બેલ્લાસક તમે દલ્લી જાઓ 
પણ આટલું દિલડામાં રાખજો કે તમારો દીપક રાગ, 
દાહ કોણે નિવાર્યો એ કોક પૂછે તો કહેતા નહીં. મલ્હાર 
ગાનારી બે બાળા આર્નદપુરમાં છે. વચનથી બંધાતા જાઓ ને 
આ બાદશાહી પહેરવેશ ઉતારીને સાધુનાં ભગવાં કપડાં 
અમારી બધાંની અરજ છે, મિયાં તાનસેન...' 

આટલું સાંભળતાં તો. એ બાદશાહી ઠાઠ, લેબાશ 
ઉતારીને ચંદનલેપથી ન્હાયો. પછી સાધુજનનો વેશ ધારણ 
કર્યો. હાથમાં લીધો ભેટ આપેલ તાનપૂરો. તાના-રીરી સાથે એ 
શર્મિષ્ઠા તળાવના કાંઠે કાંઠે ફ્યો, પછી નાગધરાએ રે 


ર 


જાન્યુઆરી ૨૦૦ ક 


એમા પેલો કાઢી નાખેલ મોગલ શહેનશાહી દરવેશ પધરાવી 
દીધો હતો. ત્યા સામેના ગોખલામાં રહેલી નાગણ સૌની નજરે 
પડી, એ બધા તરફ જોતી જોતી ડોલ્યા કરતી હતી એના 
દર્શન કરી “જ્ય હાટકેશ' બોલ્યો. એ જવઘોષ સહુએ ઝીલીને 
આકાશમા રેલાવ્યો આખરે તાનસેન ઉત્તર માર્ગે વળ્યો, 
સૌ કોઈ એને જતો જોઈ રહ્યા દહાડો ઝાખો ઝાખો સાથે 
વળાવવા જતા સેવકો તથા તાનરોન દેખાતા લધ થઈ ગયા. 
પોતાના દાઝેલા દેહને જળ, વાદળ, વાયુ વનસ્પતિ 
સાથે મેળ મેળવતો વૃદાવન પહોંચ્યો. ગુરુની સમાધિનો સ્પર્શ 
કર્યો, પોતાને લાગ્યુ કે સાધુ બની રહે તો સારુ. પણ વમુનામા 
જળથી સ્નાન કરીને બહાર નીકળ્યા બાદ તાનસેનને એવુ તે 
શુથઈગયુ કે એની કાયા પર બાદશાહી પહેરવેશ ચઢી બેઠો, 
ને સાધુના કપડાં તથા ભેટ મળેલો પેલો તાનપૂરો ત્યાના કોઈ 
વૈષ્ણવભક્તને ધરી દીધા એ પોતે આગ્રા-દિલ્લીની વાટે 
સચર્યો મોગલ દરબારમા પ્રવેશ કર્યો ત્યારે અકબર દ્વારા 
તાનસેનની વાહ, વાહ, પોકારાઈ ગઈ હતી. બેગમ સાયબા 
પણખુશ થઈ ગયા હતા. પેલી શાહજાદીને હરખનો પાર નહિ, 
એ થનગની મલકી ઊઠી હતી. તાનસેને પોતાની બેઠક લીધી. 
એ રવસ્થ તંદુરસ્ત, લીલા નારિયેળ સમો લાગવાથી કોકે તરત 
પ્રશ્ર કર્યો. 
“કા મિરજા તાનસેન આટલા દહાડા, ' 
ભાદરે જન્મભૂમિમા. ' 
- “દીપક ઠારવા, તમે કહેતા હતા કે હુ હવે. ? 
- શ્તાજામાજા થવા ગયા હતા, દેહ કેવો 
ખુરબુદાર... ?' શાહજાદી બોલી હતી. 
“ ભનને લાગ્યુ કે દલ્લી સલ્તનતમાં દાહ ઠારનાર કોઈ 
નથી.” 
- “તો કાં દીપક રાગ ઠાર્યો ? બોલો ખા સાહેબ. ' 
“હા હા કરવી બતાવો, ડયા મલ્હાર રગના 
ગાયકો ' અકબર બાદશાહે કહ્યુ હતુ. 
થોડીક રકઝક હઈ બોલાચાલી થઈ છતાં તાનસેન 
મડકમ. દરબારમાં બેઠેલા લોકોને લાગ્યું કે એ આપખુદ 
દીપકને ઠારનાર કોઈ નહીં હોય, એ અકબર બાદશાહ કરતા 
ચઢિયાતો થયાનુ હુપદ , કે કાંક લાંચ-લાલચ કે આંખની 
શરમ, આટલી આજીજી, કરગરવા છતાયે મલ્હાર ગાયકોના 
નામ સભા વચ રજૂકરતો નથી કશુક જૂઠ 
-“શોલો શામાટે અનાદર કરો છો 9 દિલ્લી શાસનમાં 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૮૦ 


નવરત્નોમા તમે દીપક રાગ ગાવ ત્યારે મલ્ડારનો ગાયક હોય 
તોફેરપડે ન હોય તો કલક, ખામી. દુનિયામાં શ્રેષ્ઠ સજીવ 
નિર્જીવ વસ્તુનુંમોગલ રાજ્ય સન્માન કરતુ આજું છે મિરજા 
તાનસેન, સગીતના સમ્રાટ શાના ? બોલો, જલ્દી બોલો...' 

-નહીંજહાપનાહ 

- “ત્યો તમારુ બિરૂદ ખેંચી લેતાશે ' 

ભલે, 

- “તો તમે નગુણા છો. આ સભાની અદબ ખાતર. ' 

આખરે તાનસેને વિચાર કર્યો. મલ્હાર ગાયકોના નામ 
દેવાશે તો સગીતની શાન વધશે. જો બૈને દિલ્લી આવશે તો 
હું અને નાગર ત્રિલોચન પડ્યા, પૂરી તાકાતથી કાળજી લઈ 
દીકરીઓની જીતથી કરશું રક્ષા. 

-બોલો દિલ્લીની શાન વધારો. 

“ગૂર્જર આનર્ત પ્રદેશનુ આનદપુર શહેર મધ્યે 
મડલેશ્વરની હવેલીમાં રહેતી તાના-રીરી નામે બે કન્યાઓએ 
મલ્હાર ચગ ગાઈને દીપકમાથી મને. ' 

આ સાભળીને તરત દરબારગઢના બારણે ઊભો 
રહેલો સલિમ સરફૂદીન શહેનશાહે અકબરને જાણ ના થાય 
એમ ફોજ તૈયાર કરી સરદારોને લઈને મારતે ઘોડે ધૂળના 
ગોટા ઉચાડતા આખુ રજપૂત-રથાના પર વીંધી હલધી થઈને 
સીધા વિજ્યનગરના જગલોમાં ઘૂસીને પાછા સાબરના 
કોતરોમાં. પાછા પાટણના મુઝફરશાહના જાસૂસો બનીને છૂપા 
વેશે શહેરમા પેઠા. શર્મિષ્ઠા તળાવ, મડલેશ્વરની હવેલી 
નિહાળી લીધા હતા. ખુદ સલીમે હાટકેશ ધામમાં શરદોત્સવ 
ટાણે તાના રીરીને એકીટસે દેખી લીધી બને જણીઓ 
જળતરગમાથી મેઘ મલ્ડાર નાદ ઉપસાવતી હતી. કેવી 
અદ્ભૂત પૂનમ રાત !પેલી બે કન્યાઓ તો શરદ:તુનું ચદન 
મઢ્યું મોંઘેરુ અજવાળુ. 

શહેરમા વહેમ પડતાં પડતા'ના દવસે આનદપુર 
શહેરના દસે દરવાજા બંધ. મંડવલેશ્વરની હવેલીમાં 
તાના રીરીને સતાડી દેવામા આવી. કોટકિલ્લા ઉપર લોક 
ચઢીને યુધ્ધસજ્જ થઈ બેઠું જે રીતે બાહ્ય હુમલો થાય એ રીતે 
સૌ નાનાં મોટા સ્ત્રી પુરુષોએ સામનો કર્યો ખૂનખાર જગ 
ખેલાયો. એમા નાગર કુટુબનો એક એક આદમી ખલાસ થઈ 
ગયો વડનગર તૂટ્યુ હાયું મોગલ સૈન્ય અંદર શહેરમાં 
આગલગાડતું, શેરી શેરી ઘરઘર સળગી ઊઠ્યા હતા. ઘણા 
નાનામોટા સ્ત્રી-બાળકો ઘાયલ, કેટલાય લોકો લડીને મરાયા 


લ્ટ્શ 


હતા. પેલો સરફદીન તો. મંડલેશ્વરની હવેલીને સખ્ત ઘેરીને 
બેઠો. આખરે બારી કમાડ તોડીને પેલી બે દીવાની દિવેટો જેવી, 
કન્યાઓને. જીવતી પકડી લીધી હતી. પેલી વૃદ્ધ દાદીમા 
શર્મિષ્ઠાએ તો તાનસેનને દગાખોર કહીને ફિટકાર વરસાવતાં 
એને જેસ્થાન પર બેસાડ્યો હતો એ જગ્યા ઉપર જ પછડાઈ 
પડીને મોતને વહાલું કર્યું હતું. લોહી છંટકાવથી મંડલેશ્વરની 
હવેલી સૂની ભેંકાર બની ગઈ હતી. 
તાના-રીરીને રોતી કકળતી ઉપાડીને મ્યાને એટલે 
પાલખીમાં નાંખી બંદીવાન બનાવી દીધી. આગળ-પાછળ 
હથિયારધારી ઘોડેસવારો. જોડેપહેરગીરો.મ્યાનાને અડીનેચાલે 
સૂબો. પાછળ મોગલ સૈનિકો તો સૌથી આગળ સરકૃદીન. 
આમ તાના-રીરી બે બહેનોને દિલ્લી લઈ જવા ઉપાડી હતી. 
શર્મિષ્ઠા તળાવના કાંઠેથી પાથોરી દરવાજામાંથી પાલખી 
નીકળીને ઉગમણા રસ્તે... આખો સીમાડો સુમસામ... 
બસ એકલા ગાજેઅરબી ઘોડાઓના અવાજો... વડનગરની 
હદપૂરીથવા આવી ત્યાંપાલખીમાં તન્મણિ (તાના) બોલી હતી. 
- “વો આફત આવી પડી ને... મલ્હારનો અંત...' 
- “તાના, બીજાને મોતમાંથી ઉગાર્યો એનું ફળ...' 
- “હા, સૂબો આપણને જનાનખાનામાં... 
-બેગમ બનાવવા 
- “એમાં આખું આનંદપુર ખાખ કર્યું પીટ્યાએ...' 
- “તો આપણે બે એકલાં જીવતાં...” 
-હાસ્તો નકામાં 
- “તો પછી તાના ચાલ... એમ કરી દઈએ...” 
-શું? 
- મોત વહાલું. મારું ગળું તું દબાવી દે, અને હું તારો 
હૈડિયો. એકબીજાને મારીને મરીએ. 
છેલ્લે બંને જણાં ભેટ્યાં, આંખમાં દડદડ આંસુએ. 
કુળદેવતા હાટકેશ્વરનુંસ્મરણ કરીને એકબીજાનાંપકડી લીધાં 
ગળાં.એવાંદબાવ્યાંકેનીકળી ગયાપ્રાણ.પાલખીમાં બંને સાથે. 
ઢળીપડતાંધબાકો થયો. સુબાએમ્યાનાનોપડદો ખોલીને અંદર 
દેખ્યું. તાના-રીરીને અડકી બરાબર ઢંઢોળી તો હાલે કે ના ચાલે, 


બંનેમડદાં.પ્રાણપંખેરુંઊડીનેચાલ્યાં ગયાં હતાં. 

- સરફદીન થોભો... મ્યાનો નીચે મૂકો, આવો. 

- શું થયું ? 

-ખલાસ 

સરફદીન પાલખીમાં મૃત પડેલી દેખાવડી 
બે બાળાઓને જોઈ, સ્પર્શીને સૂંઘી રહ્યો, પછી એકાએક 
હાકલ કરી બેઠો. હવે ઘોડા દોડાવી મૂકો દિલ્લી. જરાય 
થોભવાનું નથી, ચાલો... જોતજોતામાં મોગલ સૈન્ય - સરદારો. 
ઘડીકવારમાં ધૂળના ગોટેગોટા ઉરાડતા સાબરમતી નદીનાં 
કૌતરોમાં અદશ્ય થઈ ગયા. જાણે કોઈ આવ્યું નથી કે કશુંય 
બન્યું નથી. એવામાં સરહદની રક્ષા કાજે ઊંટો પર બેસી 
નીકળી પડેલી બે, મીરાણી આવી ચઢી. રસ્તામાં પાલખી પડેલી, 
દીઠી. ઊંટ ઊભાં રાખ્યાં. ઊતરીને પાલખી પાસો જઈને દેખ્યું 
તો મંડલેશ્વર હવેલીની બે નાગર કન્યાઓ. તરત પાલખીને બે 
ઊંટના કાંધે બાંધી, ઊંચકીને લાવ્યાં વડનગરમાં. સામે રૂખી 
નાયક મળી. એ. જાણી દુઃખી થતી રડતી રડતી શર્મિષ્ઠા- 
તળાવમાં કૂદી પડીને એણે આપઘાત કર્યો. ભેંકારે આખા 
વડનગર ૫૨ કબજો જમાવી દીધો હત્તો તો... તાના-રીરીને 
મારનાર કોણ સરફુદીન કે કોઈ બીજો ? કોઈને ખબર નથી, 
પરંતુ કાળુ ટીલું તો પેલી બે મીરાણીઓને માથે. માંકણેશ્વર 
મહાદેવવાળા સ્મશાનમાં બંને બાળાઓને અગ્નિદાહ 
આપવામાં આવ્યો, ને પેલી લે સીમરક્ષિકાઓએ નિર્દોષ 
હોવાના કારણે આરસ પથ્થર ઉપર તાના-રીરી એકબીજાના, 
ગળા પ૨ હાથ ભેરવીને બતાવતી મૂર્તિ કોતરાવીને ચાલી 
ગયેલી કચ્છ બાજુ... પાછળથી તાનસેન વડનગર આવ્યો 
હતો, પોતાનોપ્રાણ બચાવનાર ગુરુદેવિકાઓ તાના-રીરીને યાદ 
કરીને એ ઘણો રડ્યો હતો. પછી એણે મલ્હાર રાગ ગાનાર 
નાગરકન્યાઓની છતરીઓરૂપે પાસપાસે બે સમાધિઓ 
બનાવડાવી હતી. જુઓ આ રહી તાના-રીરીની છત્રીદેરીઓ. 

અમે નિહાળીને નમી રહ્યા. દૂર દૂર માંકણેશ્વર 
મહાદેવના શિખરની ફરકતી ધજાઓ પોતાનાં પ્રતિબિંબ 


પાસેના તળાવના પાણીમાં પાડી ચળકી રહી હતી. 
ણ 


ચૌદમી-પંદરમી સદીમાં વડનગર (ઉત્તર ગુજરાત)માં થઈ ગયેલી નાગર કન્યાઓ તાના-રીરીની સાંભળેલી દંતકથા પરથી 


સર્જાયેલી વાર્તા. 


આ વાર્તા કે એના અંશનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં કર્તાની લેખિત પરવાનગી લેવી, એવું લેખક દ્વારા જણાવાયું છે. 


લ્ટ્શ 


-તંત્રી 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ : ૨૮૧ 


ભારતના પુનરૃત્થાનના જ્યોતિર્ધરો 





દુ્ખંત પંડ્યા 


૪ $ સ્વામી અદ્ભુતાનન્દ 


શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસના સોળ 
સંન્યાસી શિષ્યોનુંમેઘધનૃષ્યકલ્યીએતો 
એને એક છેડે હતા સ્વામી વિતેકાનન્દ | 
અને બીજે છેડે હતા સ્વામી 
અદ્ભુતાનન્દ વિવેકાનન્દ ડુલીન | 
ખાનદાનના હત્તા, ઉર્‌ જ્ઞાતિના હતા 
તેજસવી મેધા અને તીૌત્વ 
સ્મરણશક્તિવાળા યુનિવર્સિટીના ! 
સ્નાતક અને અનેક શાસ્ત્રોમાં પારંગત 
હતા, સૃદઢ દેહવષ્ટિ અને આકર્ષક 
મુખાકૃતિવાળા હતા. તો, સામા છેડાના [યૂ 
હતા આ અદ્ભુતાનન્દ ભરવાડ જેવી ફૂ! 
પછાત જ્ઞાતિના, પૂરા નિરક્ષર, દેખાવે પ૮: 
પ્રતિભાહીન અને સાવ રંક કુટુંબના હતા પણ તાનો 
આધ્યાત્મિક વલણમાં પોતાના બીજા પંદર ગુરુભાઈઓના 
પૂરેપરા સમોતડિયા હતા શ્રી રમકૃષ્ણના એક સંસારી ભક્ત 
રામર્ચદ્ર દત્તના ઘર - નોકરમાંની આધ્યાત્મિક ચિનગારીને 
પોતાની પહેલી નજરે જશ્રી રામકૃષ્ણે પારખી લીધી હતી અને, 
એકપણ કિતાબ વંચાવ્યાવગરએ અભણ ભરવાડ જુવાનમાં 
અધ્યાત્નો,ત્યાગનો, સાધુતાનો પવિત્ર વલિ એમણે એવો તો 
અનન્ય પ્રગટવ્યો હતો કે સ્વામી વિતેકાનન્દે એ ઘટનાને 
શ્રીચમકૃષ્ણનો મહાન ચમત્કાર કહી હતી અનેઆ નિરક્ષરપણ 
અક્ષરનાપરમઉપાસક ગૂરૂભાઈનું નામ અદૂભતાનન્દ રાખ્યું 
હતું અને સાચે જએ અદભત હતા. 

બિહારના છપરા જિલ્લાના પછાત વિસ્તારના એક 
ગામડામાં એક ગરીબ ભરવાડ દંપતી રહે ખૂબ ગરીબ. ઢોર 
ચરાવીને નિર્વાહ કરે. એમને ત્યાં પુત્ર જન્મ્યો. ઘોડો મોટો થતાં 
એને શીતળા નીકળ્યાં એમાંથી એ ઉગરી ગયો. એટલે, 
'આ દીકરાને રામે રાખ્યો માટે રખ્તુરામ નામ પાડો' એમ 
તેચારી એ ભક્તઉદયી દંપત્તીએ દીકસર્નુ નામ “રખ્તુરાપ' 

! * પણકેમજાણેહિસાબ સરભરકરવોહોય, તેપણ વાજ 

સાથે તેરીતે, રામે એ ભરવાડ દંપતીને ઉપાડી લીધું. 

નિરાધાર બનેલા સાત-આઠવરસના રખ્તુનેએનાં કાકા- 
કાકીએ અપનાબો. એ તિ સંતાન હતાં અને થોડાં સુખી પણ 
હતાં. થોડાં વરસ ગાડુંચાલ્યું પણ મહાજનોનાત્રાસને પરિણામે 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ . ૨૮૨ 








 ત્તેમનેગામછોડવું પડ્યું કોલકાત્તામાંે 
શાતિભેદ હતો જપણ ત્યાંઆવાત્રાસનો 
સંભવ ન હતો. કાકા-કાકીએ અને 
રખ્તુરમે કોલકાત્તાની વાટપકડી. 

કોલકાત્તામાં કાકાનો ઓળખીતો 
કોઈફૂલચંદહતો.એ રમચૈદ્રદત્તનેર્ત્યા 
નોકરી કરતો હતો. રામચંદ્ર દત્ત 
દાક્તરીનું ભણ્યા હતા અને સંશોધનની 
વૃત્તિથી પ્રેરાઈને કોઈ દેશી 
વનસ્પતિમાંથી તેમણે મરડાની દળની 
શોધ કરી હતી પરિણામે એમને 
મિલિટરી હોસ્પિટલમાં સારે પગારે 
મૈ નિમણૂંકમળી હતી.એ કંઈ દવાની દુકાન 
પણચલાવત્ા, આરી આવેલા રખ્તુનેફ્લચંદની ભલામણથી 
રામચંદ્રે પોતાની દુકાનમાં રાખી લીધા. દવાની શીશીઓ 
લેતા-દેવામાં એ કંઈ કામઆવેતેતો નહતો એટલેથોડસમય 
પછી રામે એને દુકાનેથી બદલી પોતાને ઘેર રાખ્યો રામચંદ્રનાં 
ગૃહિણીપણ ઉદાર સન્નારી ડતાં.એમના ઘરમાં રખ્તુને ઓટલો 
અને રૌટલો બંને મળી ગયાં એનું શરીર કસરતી હતું અને 
કામચોર વૃત્તિનો એનામાં સદંતર અભાવ હતો રખ્તુને 
ગોઠવાતાવારેનલાગી. 

રામચંદ્ર કેટલાક સમયથી શ્રી રામકૃષ્ણના પરિચયમાં 
આજવા હતા અને શનિ-રતિએ તેમજ રજાને દિવસે 
એદક્ષિણેશ્વરજ્તા-ઠાકુરનાએટલા તોપ્રભાવ હેઠળએ આજા 
હતા કે, દક્ષિણેશ્વરથી પાછા આવ્યા પછી પોતાના હૈયાના 
ભંડારમાં જેઅમૂલ્યખજાનો એભરી લાવ્યા હોય તેપત્નીપાસે 
ઠાલવતા. “આજેઠાકુરે કાકીડાનો દાખલો આપી એવું તો સરસ 
સમજાવ્યું કે .' “સંસારમાં ગૃહસ્યે કેત રહેવું તે વાત કહેતાં 
આજેઠાકુરે એવી તોસરસવાત કરી કેપાણીમાં નાવહોયપણ 
નાતમાપાણીનજોઈએ 'દરેકવખતેદક્ષિણેશ્રથીપાછા 
આવી ઉત્સાહપૂર્વક રામચંદ્ર પોતાના આનંદમાં પત્નીને ભાગ 
પડાવે.આવી વાતો લાંબા સમય સુધી ચાલે.અનેઆ ઉમંગભરી 
રીતે કહેવાતી વાતો રખ્તુરામનેકાને પડે અને ત્યાંથી એમનેહેવે 
ઊતરે ધીમે ધીમે એ વાતોએ રખ્તુરામના ચિત્તમાં જડ ઘાલી. 

'ાણસો બૈરી છોકરાં માટેનેપૈસા માટે આંસુ સારે છે 


ક્ટ 


ઇશ્વરમાટેએમ કોણ રુવે છે (એકાંતમાં બેસી ભગતાનને માટે 
અશ્રુપાત કરે તેભગવાનનેપામી શકે.' ઠાકુરના આ મતલબના 
બોલ રામચંદ્રેકડી સંભળાવા ગૂહિણીને,પણ એની ચોટએમને 
કેવીવાગીતેખબરનથીપણ,બરાબરવાગી આ લવરમૂછિયા, 
અભણ સખ્તુરામને !શેઠના ઘરમાં નોકરે એકાંત ક્યાં શોધવું ? 
રખ્તુરામની બુધ્ધિએ તે આબાદ શોધી કાઢ્યું. જમીને રામ 
નોકરીએ જાય, ગૃહિણી જમી લે પછી રખ્તુ જમે ને વાસણ 
ઉટકવાનું ને બીજુંઘરકામ પતાવી એ જમીન પર વાંસો લંબાવે 
ત્યારે, ગૃહિણીએ આપેલા ધાબળા નીચે પગથી માથા સુધી 
જાતને એ ઢબૂરી દે. ભક્તિના આવેગમાં એટલો તણાઈ જાય 
કેએનાંડ્સકાં ધાબળાનું આવરણ ભેદીનેબહાર ગૃહિણીને કાને 
પણ પડે. ઘર અને કુટુંબ છોડવાને કારણે આ રુદન છે એમ 
ગૃહિણીનેલાગ્યું. પણ રખ્તુના અંતરમાં દક્ષિણેશ્વરના એસંતના 
દર્શને જવાની ઈચ્છા દઢમૂળ થવા લાગી. 
દક્ષિણેશ્વર જતાં રામચંદ્ર, શાસ્ત્રાશ્ા અનુસાર, 
રિક્તપાણિ ન જતા. એક રવિવારે જતી વેળાએ એમણે 
રખ્તુરામનેબૂમપાડી અનેપોતે લઈ જતા હતા તેફળનો કરંડિયો 
ગાડીમાં મૂકવા કહ્યું. રખ્તુરામે તેમ કર્યુ અને પછી પૂછ્યું : “આ 
કરંડિયો ઉતારી દેવા ત્યાં આપની સાથે આવું ?' શેઠે હાપાડતાં 
તરત એઘોડાગાડીમાં ચડી ગયા અનેએમનું મન ઘોડાના વેગ 
કરતાંપણ અનેકગણા વેગેદક્ષિણેશ્વરપહોંચી ગયું. 
બંને કાલીમંદિરે પહોંચ્યા ત્યારે શ્રી રામકૃષ્ણ પોતાના 
ઓરડામાં નહતા. રીતભાતના ખાં હોય તેવા રખ્તુરામ, કરંડિયો 
અંદર મૂકી, ઓરડાની બહાર ઊભા રહ્યા. થોડી વેળા પછી 
શ્રી રામકૃષ્ણ આવ્યા અને ઓરડામાં પ્રવેશ કરતાં, બહાર 
ચાડિયાની જેમ ઊભેલા રખ્તુરામપર ઊડતો દષ્ટિપાત તેમણે 
કર્યો, તરત જ દત્ત મહાશયે એમને પ્રણામ કર્યાં. બીજી જ ક્ષણે 
શ્રી રામકૃષ્ણે પૂછ્યું : “રામ, આ બહાર ઊભો છે તે છોકરો 
તમારી સાથે આવ્યો છે શું ? એનામાં ઉચ્ચ સાધુનાં લક્ષણ છે.' 
માણસનાં લક્ષણપારખવાની શ્રી રામકૃષ્ણની આ તિશિષ્ટશક્તિ 
હતી. કેવળ દષ્ટિપાતેજપોતાની સામેની વ્યક્તિના માંહ્યલાને એ. 
જોઈશકતા અને રખ્તુરામના અંતરમાં પણ ઝબકારો થયોઃ “આ. 
એ. જ ચિત્તવાછિત મહાત્મા છે.' એમને અંદર બોલાવતાં એ 
ઓરડાર્માં ગયા.એમણે ઠાકુરનાં ચરણકમલને સ્પર્શીને-ઠાકુર 
ગમે તેનેપોતાનો ચરણસ્પર્શ કરવા દેતા નહીં. આ રખ્તુરામને 
એમણે રોક્યા નહીં -પ્રણામ કર્યા અને રામની સમક્ષ ખડે પગે 
ઊભા રહેતા હનુમાનની માફક, ઊભા રહી ઠાકુરના બોલ 
સાંભળવા લાગ્યા-એબોલનાપ્રેરક પોતે છે એભાન રખ્તુરામને 
ન હતું. ઠાકુરની અંતઃસ્ફૂરિત વાણી આ મતલબની હતી : જે 
નિત્યસિધ્ધ હોય છે તેમને પ્રત્યેક જન્મમાં જ્ઞાન હોય છે. તેઓ 


લ્ટ્શ 


જાણે પથ્થરોથી રંધાયેલો ફ્વારો છે. કોઈ આમ તેમ ખોદતાં 
પથ્થરહટાવેકેતરતજપેલો ફકુવારોપાણી ઉછાળતો ફૂટી નીકળે. 

અને આમબોલતાં એમણે રખ્તુરામને, અચાનકસ્પર્શ 
કર્યો, જાદુ !રખ્તુનાં રુંવાડા ઊભાં થઈ ગયાં.એના હોઠ જોરથી 
કંપવા લાગ્યા. આંખોમાંથી અશ્રુધારાવહેવા લાગી. રખ્તુરામનું 
સમગ્ર વક્તિત્વ પલટાઈ ગયું. એમના અંતર પરનો પથ્થર 
શ્રી રામકૃષ્ણના સ્પર્શે દૂર કૅંકાઈ ગયો અને એમનો અધ્યાત્મનો 
ફુવારો ફૂટી નીકળ્યો. આ જગતની પારનાપ્રદેશમાં એ વિહાર 
કરવાનીકળી પડ્યા. કેટલાક સમય પછી ઠાકુરેફરી રખ્તુરામને 
સ્પર્શકર્યોઅનેબીજુંઆશ્ચર્ય સર્જાયું. રખ્તુરામ દિવ્ય ભાવમાંથી 
પાછાસાધારણ ભાવમાં આવી ગયા.પોતાનાપાર્ષદને,પોતાના 
લીલાસહચરને આમ સહજમાં શ્રી રામકૃષ્ણે ઓળખી લીધો 
અને રામચંદ્રને કહ્યું : “આ છોકરાને અવારનવાર મોકલતા 
રહેજો' અને રખ્તુરામને કહ્યું : “અહીં આવતો રહેજે વચ્ચે 
વચ્ચે. સમજ્યો ને !” 

રખ્તુરામસમજી ગયા હતા, બરાબર. 

દક્ષિણેશ્વર જવું, એ રટણા રખ્તુરામના હદયપર સવાર 
થઈ ગઈ. અને એક દિવસે એ તક એમને સાંપડી પણ. બનતાં 
સુધી એ સને ૧૮૮૦નો ફેબ્રુઆરી હતો. રામચંદ્રને કશુંક 
ઠાકુરને મોકલવું હતું. આ વાત પોતાની પત્ની સાથે કરતાં જ 
વચ્ચે રખ્તુરામ ફૂદી પડ્યા : “લાવો, હું લઈ જઉં. બધું ત્યાં 
બરાબરપહોંચાડી દઈશ.' ફળની ટોપલી, મિઠાઈ વગેરે જેર્કઈ 
હતું એ લઈ, આનંદ સાગરમાં. તરતા રખ્તુરામ દક્ષિણેશ્વર 
પહોંચ્યા. લોખંડની સોય જાણે લોહચુંબક તરફ ખેંચાઈ. 

શ્રી રામકૃષ્ણ દીર્ઘ નામમાં ફેરફાર કરી એમને “લાટ? 
કહેતા. લાટ્નું કોઈ વાર “લેટો” તો કોઈ વાર “નેટો' પણ થતું.આ 
ફેરફારની પાછળ લાડ હતું. સ્તામી વિવેકાનંદે ગમ્મતમાં 
“લેટો'ની આગળ અર્ધો “પ' લગાડી પ્લેટો' કર્યું હતું. ફરક 
એટલો હતો કે સોકેટિસનાપ્લેટોમાં હતી તેના કરતાં ક્યાંય વધારે 
આધ્યાત્મિકતા કદાચ આરામકૃષ્ણનાપ્લેટોમાં હતી. 

લાટૂબીજીવાર દક્ષિલેશ્વરગયા ત્યારે, આશરે અગ્યાર 
વાગ્યેએત્યાંપહોંચ્યા અનેબગીચામાં જશ્રી રામકૃષ્ણ એમને 
મળ્યા. ઠાકુરને જોતાવેંત જ લાટૂએ દંડવત્‌પ્રણામ કર્યા. ઓરડે 
ગયા પછી ભોજનનો સમય થવે ઠાકુરે લાટૂને મંદિરનો પ્રસાદ 
જમવા કહ્યું તો લાટૂબોલ્યા : “હું તો આપનો પ્રસાદ જ લઈશ. 
બીજું કંઈ મને ન ખપે.' આ સાંભળી હસતાં હસતાં ઠાકુરે 
પોતાના ભત્રીજા રામલાલને કહ્યું: “દીકરો કેવો ચાલાક છે ?હું 
લઈશ તેમાંથી એ ભાગ પડાવવા ઈચ્છે છે ₹ આખો દિવસ 
ઠાકુરના સાન્નિધ્યમાં ગાળ્યો અનેપાછા ઘેર જવાનું જાણે કે એ 
ભૂલી ગયા.ઠાકુરેએયાદ કરાવ્યું અનેપૂછ્યુંઃ 'પાછાજવા માટે 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮: ૨૮૩ 


પૈસા છે ને 9” ચતુર લાટૂએ કશું બોલવાને બદલે ગજવું 
ખખડાવ્યું ને પૈસાના ખણખણાટથી જવાબ આપી દીધો આ 
ચાલાકીથી ઠાકુર હસી પડયા. 
ઠાકુરના આ બીજા દર્શન પછીથી લાટ્નું મન 
સંસારમાંથી ઓસરી ગયું લાટૂની ઠાકુર માટેની વ્યાકુળતા 
રામચંદ્રથી પણ છાની ન રહી. ઠાકુરે એ સાંભળી રામબાબુને 
કહ્યું” 'ફરીએકવારમોકલજો.' અને લાટૂફરી ત્યાં આવા ત્યારે 
ઠાકુરને કહેવાલાગ્યા “હવે હું આપની પાસેજ રહીશ હવેમારે 
નોકરીને રામરામ કરવા છે ' પણ અનાસક્ત ભાવે શેઠને ઘેર 
કેવી રીતે રહેવું તે ઠાકુરે સમજાવતાં એ પાછા તો ગયા પણ 
એમનું હેયું દક્ષિણેશ્વર મૂકીને. 
પછી શ્રી રામકૃષ્ણ થોડા મહિનાઓ માટે વતન 
કામારપુકુરગયા ત્યારે લાટૂની દશા વૃંદાવનની ગોપી જેવી થઇ 
એનેઝુરાપોપીડવા લાગ્યો અનેદક્ષિણેશ્વર જઈ, ઠાકુર વિનાની 
એ ભૂમિમાં એ. તીત્ર વિરહ અનુભતવા લાગ્યા રિસાયેલા 
બાળકની માફક એ. પંચવટીમાં ગુપચુપ બેઠા રહેતા ઠાકુર 
વિનાના એમના ઓરડામાં એ પગ પણ મૂકતા નહીં અને 
ગંગાકાંઠે બેસી પોતાની નયનગંગાને છૂટથી વહેવા દેતા 
લાટ્માંનું આપરિવિર્તન એના શેઠ બરાબર સમજી ગયા 
અને ઘરકામ માટે બીજો નોકર રાખી લીધો ઉત્સવ પ્રસગે 
ભક્તમિત્રોને આમંત્રણ દેવા જવાનું તથા ઠાકુર પાસે ફળ, 
મિષ્ટાન્ન તગેરે લઈ જવાનું કામ જ લાટૂમાટે રાખ્યું રામચંદ્રના 
પરિવારમાં રહેતા જ્ઞાનાનંદ અવધૂતને ટાઈફોઈડ થયો દિલ 
દઇને લાટૂએપની સેવા કરતા. અવધૂત વારંવાર ભાવાતેશપાં 
સરીપડતા એવે દરેક સમવેલાટૂતેમનેપ્રભુનામ સંભળાવતા, 
સંધ્યાકાળે રામબાબુ 'ૈતન્યચરિતામૃત્ત' સંભળાવતા એ 
વાચન દરમિયાન ઠાકુરનાં બોધવચનોનો અને એમની 
દેષ્ટાતકથાઓનો ઉલ્લેખ એ કરતા. લાટૂ એકચિત્તે આ બધુ 
સાંભળતા એમની ભક્તિનાં મૂળ દંઢ બનતાં. 
ચૂર ગાઠ યાહિન્ટ યી કકુંરયાઇ ઝક એક ઈસ્તે 
સાજેલાટૂઠાકુરપાસે ગયા. ઠાકુરે એમને ત્યાંજરોકાઈ જવાનું 
કહેતા લાટૂઆનેરદાવિભોર બની ગયા. વાળુ કર્યા પછી ઠાકુરે 
લાટૂને પોતાના પગ દબાવવા કહ્યું લાટૂને જાણે સ્વર્ગમળ્યું એ 
દિવ્સ્પર્શેપ્રથઘમ એ અશ્રુપાત કરવા લાગ્યા, પછી બની ગયા 
શાંત, નિર્પંદ, અપલક એ સમાધિની દશા હતી. આખી રાત 
અને વળતી સવારએમ જવીતી.બપોરનોસમય થતો મંદિરમાં 
ભૌગઆરતીનો રવ સંભળાયો ત્યારે ઠાકુરે લાટૂને વ્યવહારિક 
જગતમાં આણ્યા. આટલા ટૂંકા ગાળામાં આધ્યાત્મિક 
હિમાલયની સારીએતી ઊચાઈએ લાટૂપહોંચી ગયા. 
દક્ષિણેશ્ષરના કાલીમંદિરના લગભગ આરંભથી જુ, 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ . ૨૮૪ 


શ્રી રામકૃષ્ણની સાથે પૂજારી તરીકે જોડાયેલા એને પછીથી, 
રમકૃષ્સની સંભાળ રાખતા, એમના સમવયસ્ક ભાણેજહદયને 
૧૮૮૧ના જૂનમાં મંદિરમાંથી તત્કાલ છૂટો કરવામાં આજો 
અને ઠાકુરને તકલીફ જણાવા લાગી આથી એક દિવસ દત્ત 
મહાશય દક્ષિણેશ્વર આવતાં, ઠાકુરે એમની પાસે લાટ્ની 
માગણી કરી. “આ છોકરો અત્યંત શુધ્ધ સત્ત્વ છે. તેને અહીં 
રહેવું ગમે પણ છે રામ,એનેમારી પાસે રહેવા દો.' રામચંદ્રેએ 
વાત તરત જ સ્વીકારી લાટૂને જાણે ગોળનાં ગાડા સાંપડ્યા. 
ભોજપુરી મિશ્રિત બંગાળી બોલતા ગામડિયા ભરવાડબાળમાંનું 
વિશુદ્ધ સત્ત્વ શ્રી રામકૃપ્ણે પારખ્યું અને એને પરિપોષીને 
વિશુધ્ધત્તર કરવા માટેલાટૂતે પોતાના અંતેવાસી બનાવી દીધા. 
કાળકમની દષ્ટિએશ્રી રામકૃષ્ણનાપહેલા શિષ્ય આ લાટૂ એનું 
રામકૃષ્ણ પાસેનું આવવું ભલે સેવક તરીકેનું હતુંપણ એ ઠાકુરના 
શિષ્ય હતા,પુત્ર પણ હતા. એમનું ઘડતર આરંભાયું 

ઠાકુરેલાટૂમહારાજને અક્ષરજ્ઞાન આપવા કોશિશ કરી. 
પણ હ'નો ઉચ્ચાર એ 'ક!' જ કરતા ઠાકુરના અનેક પ્રયત્નો 
છતાં લાટૂ મહારાજના મુખમાંથી કાનો ગયો જ નહીં. કક્કો 
ભણ્યાવિનાએઅક્ષરજ્ઞાનનેપંયે ચડી ગયા હતા 

ખૂબ દડ-બૈઠક કરતા હોઈ એમનો આહાર જબરો હતો. 
લીજાશિષ્યયોગી્‌ન-પછીના સ્વામી યોગાનન્દ-ને અતિ આહાર. 
તજવા ઠાકુર કહેતા હતા તે લાટૂએ સાંભળ્યું અને પૌતાના 
આહારની માત્રા ખૂબ ઓછી કરી. નાંખી, એની અસર 
નબળાઈરૂપે તથા પેટની પીડારૂપે દેખાઈ આ જોઈ લાદૂને 
પોતાની પાસે બેસાડી ઠાકુર એમને ખવરાતવા લાગ્યા, પછી 
લાટૂએ મધ્યમ માર્ગ અપનાવ્યો દડ-બેઠક ઓછાં કર્યા અને 
કુસ્તી સાવ છોડી દીધી. 

ઠાકુરે એમને લાગણીઓ ઉપર સંયમ રાખતાં પણ 
શીખવ્યું બીજા રિષ્ય રાખાલને પોન. બનાવવાનું કલ્યુ અને 
ઠાકુરનાએ લાડકા રાખાલે (વામી બ્રહ્માનંદે) નાપાડ્તાં રાખાલ 
હર વૂ ડો ભરાઈ ગય ગેય સી ગગ હડુરે 
રાખાલને “વધારે મોટો ભક્ત કહેતાં', લાટૂના કોધની ઝાળમાં 
જાણે તલ ફેંકાયા. પછી ઠાકુરે એમને સમજાવીને કહ્યું કે ” 
“ોધથી શ્રધ્ધા, ભક્તિ બધુંય ઊડી જાય છે.' 

લાટૂની ગુરુભક્તિ એવી ઉત્કટહતતી કે ઠાકુર પ્રત્યે કોઈ 
જરા જેટલું અસભ્ય વર્તન કરે તો લાટૂનું મગજ છટકે એક વાર 
કીઈભક્તેએવું હીન વર્તન કરતાં લાટૂમહારાજની કમાન છટકી 
અને એમણે પેલા ભક્તની બરાબર ખબર લીધી. એને માર્ઠુ 
લાગ્યુંકેનહીતેખબરનથી પણ,એના ગયાપછી ગુરુએ લાટ્ને 
કહ્યું કે' “અહીંઆવનાર સંસારથી બળ્યોઝળ્યોહોય તેનેકઠોર 
વૈણ કહેવાં તે ઘા ઉપર મીઠું ભભરાવવા જેવું થાય, તમે એમ 


હટ 


કરશોતો એ બિચારાક્યાં જશે ?' ઠાકુર એટલેથી ન અટક્યા. 
બીજીસવારેએ.ભક્તને ત્યાં લાટૂને મોકલ્યા, જેથી એનું દુઃખ દૂર 
થાય. ત્યાંથી પાછા આવેલા લાટ્ને ઠાકુરે પૂછ્યું : “કેમ રે !તેં 
અહીંના (મારા) પ્રણામ કહ્યા હતા ?' લાટૂને અચરજ થયું. 
ઠાફુરનાપ્રણામને તે કોઈ કજ્યાળા ભક્તને ?જવાબમાં મૂંગા 
ઊભેલા લાટ્ને બીજો આંટો ખાવો પડ્યો અને ઠાકુરના 
પ્રણામ'ની વાતસાંભળતાં જએ ભક્તનુંહદય પરિવર્તન થઈ 
ગયું અનેએની આંખોમાંથી પશ્ચાતાપનાં આંસુ સરી પડ્યાં. 
ભક્તોની સંખ્યા વધતાં પૂજ્ય શ્રી માનો રસોઈનો બોજ 
વધી ગયો. એમની પાસે લાટૂને લઈ જઈને ઠાકુરે કહ્યું : 
આ છોકરો શુધ્ધ સત્ત્વ છે. તમને રસોઈમાં ને બીજા કામમાં 
મદદકરશે. અને ઉચ્ચ ચટ્ટોપાધ્યાય કુટુંબની એપુત્રવધૂએઆ 
ભરવાડયુવકનેપ્રેમથી અપનાવી લીધો. બધી જ્ઞાતિઓને ભેદતી 
અને બધી જ્ઞાતિઓથી પર, એક નવી, સર્વસ્વીકાર્ય - બધાનો 
સ્વીકાર કરે તેવી જ્ઞાતિ એદપતીએ.ઊભી કરી હતી-ભક્તોની 
જ્ઞાતિ. 
લાટૂનું ઘડતર એવી વિશિષ્ટ રીતે ઠાકુરકરી રહ્યા હતા, 
ઠાકુરે એમને મિતાહારી બનાવ્યા હતા તેમ, બપોરે લાંબી ઊંઘ 
તાણતા લાટૂમહારાજને નિદ્રાજ્તિ બનાવી દીધા હતા. એકવાર 
સાંજેએઝોલેચડી ગયા હતા તો ઠાકુરે એમૅનેટપાર્યાહતા અને, 
રાત્રીની નિદ્રા ઉપર અંકુશ મેળવી, ગીતાના 'સંયમી'ની માફક 
એ.રાતે જાગતા અને ધ્યાનકરતા બની ગયા હતા.પણ એમની 
પણ કસોટી બાકી હતી. એકવાર લાટૂના અંતરમાં આસક્તિનો 
તણખો ભડકો કરી ગયો.નામજપ વેળાએપોતાના મનનેકેન્દ્રિત 
કરી શક્યા નહીં. ઈલાજ શો કરવો ? ઠાકુરનું શરણ લીધું. ઠાકુરે 
લાંબું પ્રવચન ન આપ્યું. ગીતાનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના એમણે 
ગીતાના બીજા અધ્યાયના નવમા શ્લોકની જવાત કરીઃ “એતો. 
આવે ને જાય, એનાથી ગભરાવું નરહીંપણ નામ ન છોડવું.' એ. 
નામજતોસાચું રક્ષણહાર છે નેએજત્તો ધ્યેય છે.પોતાનાઆ 
ધ્યેય તરફ પ્રગતિ કરવા માટે લાટૂઊઠતાં વેંત જ પ્રવૃત્ત થતા. 
સવારે જાગીનેપ્રથમ દર્શન ઠાકુરનું જ કરવાનું. પોતે ઊઠે ત્યારે 
ઠાકુર ઓરડામાં ન હોય તો, આંખો બંધ !ઉઘાડી આંખે કોઈ 
બીજું દેખાઈ જાય તો !કદાચ ઠાકુર ન હોય તો, “આપ ક્યાં 
ચાલ્યાગયા ?' નોસાદપાડવાનો. અનેઠાકુરનેવારલાગી તો 
એસાદબરાડોપણ બની જાય. આવી અનન્ય ભક્તિ. 
લાટૂની અનન્ય ભક્તિનું બીજુઉદાહરણપણ એમણેપૂરું 
પાડયું હતું. ઠાકુરપાસેથી ભિક્ષાની પ્રશંસા સાંભળી એકોઈ વાર 
બહારભિક્ષા લેવા જતા. તીર્થોના માહાત્મ્યની વાત ઠાકુરે કરી તો 
લાટૂમહારાજની ઈચ્છા તીર્થાટનની થઈ. શ્રી રામકૃષ્ણે એમને 
તીર્થાટન અને ભિક્ષાટનના બેઉ લાભ સરળતાથી મળે એવું 


બ્ટ્શ 


કૌલકાત્તામાંનું રામનું ઘર સૂચવ્યું. લાટૂગયા પણ રામને ઘેર 
એમને ગોઠયું નહીં. અને થોડા દિવસમાં ટિકિટ ચોંટાડ્યા 
વગરના પત્રની જેમ, એ પાછા રામકૃષ્ણ પાસે આવી ગયા. 
શિષ્યની પરીક્ષા કરવાના હેતુથી ઠાકુર એમની દેખીતી ઉપેક્ષા 
કરવા અનેપોતાનાથી દૂર રાખવા લાગ્યા. લાટૂની દશા પાણીની 
બહારકાઢેલી માછલી જેવી થઈ. એમણે માતાજીનું શરણ લીધું 
અને એમને સાંત્વન સાંપડ્યું. પણ થોડા સમય બાદ ઠાકુરે જ 
એમને પૂર્વવત્‌ પોતાની પાંખમાં લઈ લીધા. ઠાકુર જગદંબાને 
પ્રાર્થના કરતા, કીર્તન કરતા ત્યારે લાટૂમહારાજ એટલા તો 
જોરથી નાચવા લાગતા અને ભાવાવેશથી હુંકારકરવા લાગતા કે 
એના પડઘાથી આખું મંદિર ધણધણી ઊઠતું. પણ ઠાકુરે જ 
લાટૂને ચેતવી દીધા : “ઝાઝું નાચવું ફૂદવું નહીં. ભાવને વશમાં 
રાખવો. ભાવને ગોપિત રાખવાથી જ અંતર્મુખ બની શકાય.' 
એકદિવસે ઠાફુરપોતાના ઓરડામાં સૌને બેસાડીને બ્રાહમમૂહુર્તે 
ગાવાલાગ્યાઃ “જાગોમા, કુલકુંડલિની.....' જાણે કોઈએ.ગોદો, 
માર્યો હોય એમ “ઊંહું, ઊંહું'? એમ લાટૂ મહારાજ બૂમ મારી 
ઊઠ્યા. પ્રેમાળ ગુરુએ. પોતાના. બંને હાથ એમને ખભે મૂકી 
એમને સ્થિરરાખવા લાગ્યા.પણ લાટૂઆસને દઢ રહીન શક્યા 
અનેએમણેબાહ્ય ભાનગુમાવી દીધું. એસમાધિમાં સરી પડ્યા. 
ઠાકુરનો મધુર કંઠ ભજન વહાવતો જ રહ્યો. 

એકવારઠાકુરેએમને શિવમંદિરે ધ્યાનકરવા મોકલ્યા. 
તરત જ એ સ્થલકાલથી અતીત દશામાં પહોંચી ગયા. ત્રણ 
પ્રહરવીતી ગયાપણલાટૂમહારાજબાહ્ય ભાનમાં ન આવ્યા ત્યાં 
જઈ ઠાકુરએમનેપંખો નાખવા લાગ્યા.માંડ એભાનમાં આવવા 
લાગ્યા. “શેવ પર દષ્ટિ સ્થિર કરતાં મારી સામે જ્યોતિ પ્રગટ 
થયો, એ આખા મંદિરમાં વ્યાપી ગયો. પછી શું બન્યું તે ખબર 
નથી.' આ સાંભળી ઠાકુરબોલ્યાઃ “બેટા !ઘણુંસરસ !હજીતું 
ઘણુંબધું જોઈશ. લે, થોડુંપાણીપી લે.'પાણીપ્રેમથી સભર હતું. 

બીજી એકવાર ધ્યાનમાં બેસતાં ભેગા જ એ. માટીમાં 
મોઢું ઘસવા લાગ્યા, ગુંગળાવા લાગ્યા. ઠાકુર તરત જ દોડી 
આવ્યા. લાટ્ને ચત્તા સુવડાવી એમની છાતી પસવારતાં ઠાકુરે 
કહ્યુઃ “શાંતથા,બેટા, શાંત થા. આજેતનેમાકાલીનાં દર્શન થયાં 
ને ?' ઠાકુરના ભાવિના સંન્યાસી પુત્રોમાંથી કેટલાક એક રાતે 
દક્ષિણેશ્વરમાં સૂતા હતા. પણ ત્યાં કંઈ આરામથી સૂવાનું હોય ? 
સૌને જગાડીને દરેકને જુદી જુદી જગ્યાએ ધ્યાન માટે ઠાકુરે 
મોકલી દીધા. લાટૂબેલતળામાં ગયા હતા. સૌ પાછા આવયા. 
ત્યારે ઠાકુરેકદ્યું કેઃ “લાટૂનો આજેપુનર્જન્મ થયો છે.' એએટલા 
તો સતત ભાવાવેશમાં રહેતા કે ઠાફુરે કહેલું કે, “લાટૂ હંમેશાં 
ચડેલો જ છે. જલ્દીથી લીન થાય તેવી સંભાવના છે.' 

ઉમશઃ) 


જાન્યુઆરી :૨૮૫ 


શાસ્ત્રીય સંગીત : મારી નજરે 





નિર્મિશ ઠાકર 


૪ સૂર્પરિચય 


ખરેખરતો, કસ્તૂરીમૃગ કસ્તૂરી શોધવા વન વન ભટકે, 
એમઆપણે જૂર' શોધવાનીકળ્યાછીએહોં !કુદરતની કૃપાથી 
સૂર તો આપણી અંદર વહે છે, એથી જ તો કવિ 'કલાપી'એ. 
લખ્યુછે 

આખૂનનેરરખેઅનેરાતે અમારી ગોદમાં, 

આદમ-બ દમ બોલી રહી ઝીશી સિતારી આપની ! 

આથીખુદસૂરઆપણનેકહી શકે 'મોકો કહા ઢૂટે રે 
બંદે,મૈતો તેરેપાસ મેં ! 

એટલેતોપ્રાચીનકાળથી માણસ સૂરનાઅતુભવ કરતો. 
રહ્યો. ક્યારેક વીજળી-વાદળના ગડગડાટમાં તો ક્યારેક 
તાસનાવનોમા વહેતા પતન દ્વારા !પશુ પળીની બોલીઓમા અને 
જલપ્રવાહોના તરંગિત ધ્વનિમા વે મનુષ્યને માધુર્યની અનુભૂતિ 
થતી રહી. 

મનુષ્યનેપશુ પખી તો પહલેથી જ ગમે. એટલે તો દેવ 
દાનવના રૂપોમાં,વાજિંત્રોના આકારોમાં,યોગના આસનોમા, 
નૃત્યની મુદ્રાઓમા, દેવોના વાહનોમાં, માણસોના સ્વભાવોમાં. 
મનુખેપશુ પખીઓનેજ કલ્યા છે !ભારામાએકપશુવસે છે' 
એમ કોઈ કહે,તો એનેધમકી ગણવી કે ગૌરવ,એ અંગેપણહુ 
દિધામાં રહું છું મન-મરકટ,મૃગનયની,નરકેસરી,કાક-વઝા, 
ભ્રમરવૃત્તિ, ગજગામિની, ઘોડાપેટું નરપશુ, મીનાક્ષી, નરપુગવ, 
કૌકિલર્કઠી, ગરુડાસન, ઘુવડમુખ, મગરમસ્ત, પોપટવિદય, 
વૈશાખનંદન,ગોમુખાસન, માજરમુખુ જેવા કૈક શબ્દો મને 
આક્ષણેયાદઆવે છે, જેમનૃષ્ય-સદર્ભેપ્રયોજાતા રહે છે ! 

બેસૂરાપણા માટેઆપણે કાગડા અને ગર્દભને ભાતપૂર્વક 
યાદ કરીએ છીએ. સૂર માટેપણ શાસ્ત્રકારો પશુ પખીને જ 
જન્મદાતા પદે સ્થાપે છે ! ષડ્જ (સા) મોરની નાભિમાંથી, 
ત્રપભ (રે) ગાયના હૃદયમાંથી, ગધાર (3) બકરાની 
છાતીમાથી,મધ્યમ (મ)કૌચના કંઠમાંથી,પચમ (ધ)કૌયલના 
મુખમાથી,ધૈવત (ધ) ઘોડાના હણહણાટમાથી અને નિષાદ (નિ) 
હાથીના નાકમાથીપ્રગટેછે,એમ સગીતના શાસ્ત્રોમાં કહેવાયુ 
છે આ સાતશુદ્ધસ્વરો છે જા અને “૫ રૂઢિચુસ્ત વડીલ જેવા 
સૂરછે,તેઓ હઠીલા હોતાનેકારણેપોતાના સ્તરથી ઉપરકેનીચે 
જવા તૈયાર નથી હોતા, માટે તેમને અચલ સ્વર કહે છે 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૮૬ 


તેઓપોતાની સરખામણીએ બાકીનાપાચ સ્વરોને વિકૃત 
ગણતા હોય એમ લાગે છે જો કે આ પાચે સ્વરો પોતાના 
આસનથી નથી ડોલતા. (આસન સે મત ડોલ ? ત્યાંસુધી શુધ્ધ 
જગણાય છે,પણ જ્યારેતેઓપોતાના સ્તરમાચડ-ઉતરડરેછે 
તારેવટલાય છે,મતલબ કેવેકૃત' બને છે અહીં વિકૃત સ્વરને 
નકારાત્મક ભાવે જોવાની જરૂર નથી. અહીંશુધ્ધ હોવુંએજ 
સૌભાગ્ય છે,એવુ નથી !કવિ કલાપી એપણ લખેલુ. 
છેવૈધનેવધુતિમલતા, બેન સૌભાગ્યથીઝે' 
ભારીપત્ની આર્પક્તિથી અત્યતપ્રભાવિત થઈ ગવેલી, 
ત્યારે મારે કહેવુ પડેલુ કે ભલે વિમલતા વધુ હોય પણ હુતને 
વૈધનેજોઈનહીંશકું, તુંઅખંડ સૌભાગ્યવતી રહેએમ જહુતો 
ઇચ્છીશ 9 ટૂંકમાં, સૂરભલે શુધ્ધ હોય કે વિકૃત, એમનાં મહત્તત 
સરખાંજરહેછે છતાયાદ રાખવાપૂરતું તમેએમતિચારી શકો 
કેમાણસ નમે તોનપ્રતાનેએટલે કેકોમળતાનેપામે છે,એરીતે 
શુધ્ધસ્વરજો નીચ! સ્તરે ઊતરે તોકોમળ બને છે એજ રીતે 
ઊચુ માથુ રાખી ફરતો માણસપોતાની કંડકાઈપ્રગટ કરે છે 
શુધ્ધસ્વરપણ ઊચેસ્તરેજાયતો તીવ્રબનેછે રે,ગ,ધ અનેનિ 
સ્વરોતેના મૂળસ્થાનકરતાનીચેથી ગાઈ શકાય છે અનેત્યારે 
એ.કોમળબને છે મ-એવોસ્વરછેજેમૂળ સ્થાનથી ઊચે જઈ 
શકે છે અને ત્યારે તે તીવ્રબને છે આમ સાત શુધ્ધ સ્વરો,ચાર 
કોમળ સ્વરો અને એક તીવ્ર સ્વર, એટલે કુલ બાર સ્વરોથી 
વિવિધ રાગોની રચના શક્ય બને છે 
આરંભેતોમનુષ્યનેચારસ્વરોજ જડેલ!,તે.. સા, રેગ, 
મ.વેદમા પણ ચાર સ્વર જછે પણ તમે જાણો છો કે મનુષ્ય 
પહેલેથી દોઢડાદ્યો છે !એટલે એણે શોધી કાઢ્યું કેઆ ચારેય 
સ્વરોથી દોઢ ગણા ઊચા જઈએ તોવધુ સ્વરોમળી શકેએમ 
છે એણે “સા'થી દોઢ ગુણા ઊચે જઈ “૫' મેળવ્યો આ જ 
પ્રમાણે દોઢ-ડહાપણ દાખવી એણે “ે”માથી “ધ', 'ગ”માથી 'તે' 
અને *મ'માથી નવા સપ્તકનો 'સા' મેળવા. 
કયા પશુ પખીએ આપણને કયા સ્વર આપ્યા, એનું 
લીસ્ટતો હુંઅગાઉ આપી ચૂઠયો છું પણ જ્યારે તમને ગાવાનું 
મન થાય, ત્યારે સ્વરોનેઉધાર માગવા તમારે પશુ પંખીઓની 
પાછળ દોડવાની જરૂર નથી (જો દોડવામાં જ એટલો શ્રમ 


હ્ટ્ણ 


કરશો, તોપછી ગાશો કઈ રીતે 9 ઈશ્વરનેપણ “બનાવી' શકે, 
એટલોસ્વાવલંબી બનાવવા મનુષ્યનેવેકલિક વવસ્થા અપાઈ 
છે, ઈશ્વર દ્વારા !મનુષ્ય ધારે તોપોતાના શરીરમાંથી જ સ્વરો 
મેળવી શકેછે. શાસ્ત્રકારોકહે છે તેમુજબ મનુષ્યની નાભિમાંથી 
ષડજ (સા), હદયમાંથી રિષભ (રે), છાતીમાંથી ગંધાર (ગ), 
કંઠમાંથી મધ્યમ (સ), મુખમાંથી પંચમ (૫), તાળવામાથી ધેવત 
(ધ) અને નાસિકામાંથી નિષાદ (નિ) પ્રગટ થાય છે. “સંગીત- 
સમયસાર'માં જણાવાયું છે કે નાભિજન્ય નાદ અતિ સૂક્ષ્મ, 
હૃદયજન્ય નાદ સૂક્ષ્મ, કંઠજન્ય નાદ પુષ્ટ, શિરજન્ય નાદ અપુષ્ટ 
અને મુખજન્ય નાદ કૃત્રિમ હોય છે. 

જૈન ધર્મના ગ્રંથ “આગમો' (ઈ.સ. પૂર્વે ૨૦૦)ના 
જ્થાનાંગ સૂત્ત'માં સાત સ્વરોનાં લક્ષણો પરપ્રકાશ પડાયો છે. 
તે મુજબ... 

(1) ષડ્જથી આજીવિકાની પ્રાપ્તિ થવા ઉપરાંત સ્ત્રી, 
ગાય,પુત્ર, મિત્રવગેરેપણ જોવા મળે છે. (નોકરી અને છોકરીના 
વિરહમાંઝૂરતા પુરુષોએ દોડધામમાંથી સમય મળે ત્યારેષડ્જ- 
સાધનાપણ ડરવી ! 

(૨)ત્ર્કષભથી સેનાપત્િપદ, ધન, વસ્ત્રોવગેરેપ્રાપ્તથાય 
છે. (લશ્કર ઉર્ફે આર્મીની કવાયતમાં “ત્રકષભગાન'નો પણ 
સમાવેશ કરવો જોઈએ.) 

(૩ ગાંધાસ્પ્રેમીઓ કતિ, કલાકાર અને શાસ્ત્રજ્ઞ બને 
છે. આલોકોએ “ભૂખ્યા રહેવા'નીપ્રેકટીસ કરવી.) 

(૪) મધ્યમ હંમેશાં સુખ અને સમૃધ્ધિ આપે છે. 
(ઈન્કમટેક્સ ખાતાએ “ભધ્યમ' ગાનારપરસરચાર્જલગાડવો.) 

(પ)પંચમથી માણસ વીર, નાયક અનેસંત્રાહક બને છે. 
(આ સૂરગાતી વખતેપત્તિઓએપત્નીની પરવાનગી ન લેવી.) 

(ઉ) ધૈતતસ્વરગાનારદુઃખીથાય છે અનેખરાબ વસ્ત્રો, 
ખરાબ આજીવિકા, ચોરવગેરેનેપ્રાપ્ત કરે છે. પોલીસખાતામાં 
જવું હોય તોજ આ સ્વરગાજો ) 

(9) નિષાદ ગાનારાનેપગે. દોડવાનું પ્રાપ્તથાય છે અને 
એસંદેશવાહક, ભટકનાર અને ભારવાહક બને છે. (હે “પોરટ' 
અને “કુરિયર'-વાળાઓ, નિષાદ ગાઈને પગ પર કુહાડો 
નમારતા 9 

નારદ મુનિએ રચેલ ગ્રંથ “નારદીય શિક્ષા'માં સ્વરોનાં 
રંગ, સ્થાન અને દેવતા વિશે માહિતી અપાઈ છે. .. 

મેઘધનુષની જેમ સ્તરોનેપણ રંગ હોય છે.ક્લાકારો તો. 
હમેશાં રંગીન હોય છે,એટલેકેટલીક વારતોપોતાના કલાક્ષેત્રની 
બહારજઈનેપણ અવનવાંપ્રદાનોકરી આવતા હોય છે, ગઝલ 


લ્ટ્શ્‌ 





જેવા રંગીન-કાન્પ્રકારમાં કેવીકેવી રંગછટાઓ ઉતરી છે,જરા 
આચમનતોડરે... 


આંખમાં ભીનો ભેદ છેકેશું ? 
લાગણીપણ સફેદ છેકેશું ? 

-શોભિતદેસાઈ 
પાગલઆગુલાબી મોસમમાં 
વાદળનુંવિસર્જન કોણ કરે ? 

-સૈફપાલનપુરી 
રંગપી, રોશનીપી, લાલીપી, 
એકશુંકામલાખપ્યાલીપી. 

-અમૃતઘાયલ 
રૂપેરીચાંદનીમાંશ્યામકેશલહેરયા, 
પૂનમની રાતમાંખીલી ઊઠી અમાસ હતી. 

-ગનીદહીવાલા 
ભૂંસોરંગઘેરાલીલાલાલબ્લ્યુ 
બનેજર્દચહેરા લીલાલાલળ્લ્યુ 

-રમેશપારેખ 
ઊંઘે છેકાળા માંસનાંપ્રેતોનગરનગર 
જાગે છેપીળા રક્તની ખુશ્બૂગલી ગલી 
“આદિલ મન્સૂરી 
અહીંયાઉજાગરાની નયનમાં રતાશ છે, 
નેઆભર્માં છવાય છે લાલી સવારની. 

-'બફામ' 
આમતોપાંદર્ડુએક જખર્યું'તું ડાળેથી, 
પરંતુઆખીયેલીલાશપરઉઝરડો છે. 

-રમેશપારેખ 
હવે્સાજથઈ, દૂર ઝાલરબજેને- 
ક્ષિતિજેક્ષણોનો ઊડે રંગ ગેરુ. 
-મનોજખંડેરિયા 
મને તો એક વખત સતત રંગ બદલતા નેતાઓયાદ 
આવી ગવેલા, એટલે મેં આ શે'રલખેલો... 
કૈંક કાર્ચડા થયા છે સ્તબ્ધ, જો ! 
રંગતારી જિંદગીના જોઈને ! 
ગૌણ બાબતોને વિસ્તારથી અને મુખ્ય બાબતોને 


ટૂંકાણથી રજૂ કરતી નિર્મિશ-શૈલીથી હવે તો તમે પરિચિત 

છોજ !તોચાલોસ્વરોના રંગ વિશે ટૂંકમાં જાણી લઈએ ! 
શાસ્ત્રકારો કહે છે (એમાં વાંક મારો નથી 9 એ મુજબ 

પડ્જ સફેદ મિશ્રિત લાલ રંગનો, રિષભ લીલા રંગનો, ગંધાર 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮: ૨૮૭ 


શાસ્ત્રીય્સગીત : મારી નજરે 





નિર્મિશ ઠાકર 


૪ : સૂરપરિચય 


ખરેખરતો, કસ્તૂરીમૃગ કસ્તૂરી શોધવા વનવન ભટકે, 
એમ આપણે 'સૂર' શોધવા નીકળ્યા છીએહોં કુદરતની કૃપાથી 
સૂર તો આપણી અંદર વહે છે,એથી જ તો કવિ “કલાપી એ 
લખ્યુ છે 

આખૃનનેચરખે અનેરાતેઅમારી ગોદમાં, 

આદમ-બ-દમબોલીરહીઝીણી સિતારીઆપની ! 

આથીખુદસૂરઆપણનેકહીશકે મોકોડહાઢૂટે રે 
બદે,મૈતો તેરેપાસ મે 9 

એટલેતોપ્રાચીન કાળથી માણસ સૂરના! અનુભવ કરતો 
રહ્યો. ક્યારેક વીજળી-વાદળના ગડગડાટમાં તો ક્યારેક 
વાંસર્નાંવનોમાવહેતાપતનદ્ઠારા !પશુ પખીની બોલીઓમા અને 
જલપ્રવાહૌના તરંગિત ધ્વનિમા વે મનુષ્યને માધુર્યની અનુભૂતિ 
થ્તી રહી. 

મનુષ્યને પશુ પખી તો પહલેથી જ ગમે. એટલે તો દેવ 
દાનવના રૂપોમા,વાજિંત્રોના આકારોમા, યોગનાં આસનોમા, 
નૃત્યની મુદ્રાઓમા, દેવોના વાહનોમા, માણસોના સ્વભાવમાં. 
મનુષ્યેપશુ પખીઓનેજડલ્યા છે ! મારામા એક પશુ વસે છે 
એમ કીઈ કહે,તોએનેધમકી ગણવી કેગૌરવ, એઅંગેપણહુ 
દિધામારહુંછું મન મરકટ,મૃગનયની,નસ્કેસરી, કાક-વઝા, 
ભ્રમરવૃદ્દિ, ગજગામિની, ઘોડાપેટું નરપશુ, મીનાક્ષી, નરપુગવ, 
કૌકિલર્કઠી, ગરુડાસન, ઘુવડમુખ, મગરમસ્ત, પોપટવિદ્યા, 
વૈશાખનદન, ગોમુખાસન,્માંજરમુખું જેવા કેક શબ્દો મને 
આક્ષણેયાદ આવે છે, જેમનુષ્ય-સંદર્ભેપ્રયોજાતા રહે છે ! 

બેસૂરાપણા માટેઆપણેકાગડા અનેગદભનેભાવપૂર્વક 
યાદ કરીએ છીએ. સૂર માટેપણ શાસ્ત્રકારો પશુ પખીને જ 
જન્મદાતા પદે સ્થાપે છે ! પડ્જ (સા) મોરની નાભિમાંથી, 
ત્રદષભ, (ર) ગાયના, હૃદયમાંથી, ગ્ધાર (ણ) બકરાની, 
છાતીમાથી,મધ્યમ (ભ) ક્રોચના કંઠમાથી,પંચમ (૫) કોયલના 
મુખમાથી, ધૈવત (ધ) ઘોડાનાહણહણાટમાથી અને નિષાદ (નિ) 
હાથીના નાકમાથીપ્રગટે છે,એમ સગીતના શાસ્ત્રોમા કહેવાયુ 
છે આરાત શુદ્ધસ્વરોછે “સા, અને પ' રૂથ્ચિસ્તવડીલ જેવા 
સૂરછે,તેઓ હઠીલા હોવાનેકારણેપોતાના સ્તરથી ઉપર કેનીચે 
જવા તેયાર નથી હોતા, માટે તેમને અચલ સ્વર કહે છે 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ર૨૮૬ 


તેઓપોતાની સરખામણીએ બાકીના પોંચ સ્વરોને વિકૃત” 
ગણતા હોય એમ લાગે છે જો કે આ પાંચે સ્વરો પોતાના 
આસનથી નથી ડોલતા. (આસન સેમત ડોલ ? ત્યાસુધી શુધ્ધ 
જગણાયછે,પણજ્યારેતેઓપોતાના સ્તરમાચડ-ઉતર કરેછે 
ત્યારેવટલાય છે, મતલબ કે તિકૃત' બનેછે અહીંવિક્ત સ્તરને 
નકારાત્મક ભાવેજોવાની જરૂરનથી. અહીં શુધ્ધ હોવુ એજ 
સૌભાગ્ય છે, એવું નથી !કતિ 'કલાપી'એ પણ લખેલુ. 

છેવૈધનેવધુતિમલતા, બેન સૌભાગ્યથીઝૈ' 

ભારીપત્નીઆપક્તિથી અત્યતત્રભાતિત થઈ ગયેલી, 
ત્યારે મારે કહેવુ પડેલુ કે ભલે વિમલતા વધુ હોય પણ હુ તને 
તૈધબેજોઈનહીંશકું, તું અખંડ સૌભાગ્યવતી રહેએમજહુંતો 
ઈચ્છીશ ) ટૂઠમાં,સૂરભલે શુધ્ધ હોય કે વિકૃત, એમના મહત્ત્વ 
સરખાજરહેછે છતાયાદ રખવાપૂરતુતમેએમ વિચારી શકો 
કેમાણસનમેતોનપ્રતાને એટલે કેડોમળતાનેપામે છે,એરીતે 
શુધ્ધ સ્તરજોનીચા સ્તરે ઊતરે તો કોમળ બનેછે એજરીતે 
ઊંચુ માથુ રાખીફરતોમાણસ પોતાની કડકાઈ પ્રગટ ડરે છે 
શુધ્ધસ્વરપણ ઊચેસ્તરેજાયત્ો તીદ્ર બનેછે રેગ,ધઅનેનિ 
-સ્વરેતેના મૂળ સ્થાન કરતાં નીચેથી ગાઈ શકાય છે અનેત્યારે 
એકોમળબને છે મ એવોસ્વરછે જેમૂળ સ્થાનથી ઊચેજઈ 
શકે છે અનેત્યારે તે તીવ્રબને છે આમ સાત શુધ્ધ સ્વરો,ચાર 
કીમળ સ્વરો અને એક તીદ્ર સ્વર, એટવૈ કુલ બાર સ્વરોથી 
તિવિધ રાગોની રચના શ્વ બને છે 

આરભેતો મનુષ્યનેચારસ્વરોજ જડેલા, તે. સ, રેગ, 
મ.વેદ્માંપણ ચાર સ્વર જ છે પણ તમે જાણો છો કે મનુષ્ય 
પહેલેથી દોઢડાલ્યો છે 'એટલેએણે શોધી કાઢ્યુ કેઆ ચારેય 
સ્વરોથી દોઢ ગણા ઊચા જઈએ તો વધુ સ્વરો મળી શકૅએમ 
છે એણે “સા'થી દોઢ ગુણા ઊચે જઈ “પ” મેળત્યો. અ જ 
પ્રમાણે દોઢ-ડહાપણ દાખવી એણે “રે'માંથી ઘ', ગ'માંથી ને' 
અને ભ'માથીનવા સપ્તકનો જા' મેળવ્યા. 

કયા પશુ પખીએ આપણને કયા સ્વર આપ્યા, એનું 
લીસ્ટતોહુંઅગાઉ આપી ચૂક્યો છું પણ જ્યારે તમને ગાવાનું 
મન થાય, ત્યારેસ્વરોને ઉધાર માગવા તમારેપશુ પખીઓની 
પાછળ દોડવાની જરૂર નથી. (જો દોડવામાં જ એટલો શ્રમ 


હ્ટ્ણ 


કરશો, તોપછી ગાશો કઈ રીતે 9) ઈશ્વરનેપણ “બનાવી' શકે, 
એટલોસ્વાતલંબી બનાવવા મનુષ્યનેવેકલ્પિક વવવસ્થા અપાઈ 
છે, ઈશ્વરદ્દારા !મનુષ્ય ધારે તો પોતાના શરીરમાંથી જ સ્વરો 
મેળવી શકે છે. શાસ્ત્રકારેકહે છે તેમુજબ મનુષ્યની નાભિમાંથી 
ષડજ (સા), હૃદયમાંથી રિષભ (રે), છાતીમાંથી ગંધાર (ગ), 
કંઠમાંથી મધ્યમ (મ), મુખમાંથી પંચમ (૫પ), તાળવામાથી ધૈવત 
(8) અને નાસિકામાંથી નિષાદ (નિ)પ્રગટ થાય છે. “સંગીત- 
સમયસાર'માં જણાવાયું છે કે નાભિજન્ય નાદ અતિ સૂક્ષ્મ, 
હદયજન્ય નાદ સૂક્ષ્મ, કંઠજન્ય નાદ પુષ્ટ, શિરજન્ય નાદ અપુષ્ટ 
અનેમુખજન્ય નાદ કૃત્રિમ હોય છે. 

જૈન ધર્મના ગ્રંથ “આગમો' (ઈ.સ. પૂર્વે ૨૦૦ના 
“્થાનાંગ સૂત્ર'માં સાત સ્વરોનાં લક્ષણોપરપ્રકાશ પડાયો છે. 
તેમુજબ... 

(૧)ષડ્જથી આજીવિકાની પ્રાપ્તિ થવા ઉપરાંત સ્ત્રી, 
ગાય,પુત્ર,મિત્રવગેરેપણ જોવા મળે છે. (નોકરી અને છોકરીના 
વિરહમાં ઝૂરતા પુરૂષોએ દોડધામમાંથી સમય મળે ત્યારેષડ્જ- 
સાધનાપણ ડરવી 

(ર)ત્ર્ક્ષભથી સેનાપત્િપદ, ધન, વસ્ત્રોવગેરેપ્રાપ્ત થાય 
છે. (લશ્કર ઉર્ફે આર્મીની કવાયતમાં “કષભગાન'નો પણ 
સમાવેશ કરવો જોઈએ.) 

(૩)ગાંધાસ્પ્રેમીઓ કવિ, કલાકાર અને શાસ્ત્રજ્ઞ બને 
છે. આ લોકોએ “ભૂખ્યા રહેવા'નીપ્રેકટીસ કરવી.) 

(૪) મધ્યમ હંમેશાં સુખ અને સમૃધ્ધિ આપે છે. 
ઉન્કમટેક્સખાતાએ “ભધ્યમ' ગાનારપરસરચાર્જલગાડવો.) 

(પ)પંચમથી માણસ વીર,નાયક અને સંગ્રાહક બને છે. 
ભઆસૂરગાતીવખતેપત્તિઓએપત્નીની પરવાનગી ન લેવી.) 

(૧)ધૈવતત સ્વરગાનારદુઃખી થાય છે અનેખરાબ વસ્ત્રો, 
ખરાબ આજીવિકા, ચોરવગેરેનેપ્રાપ્ત કરે છે. ભોલીસખાતામાં 
જવું હોય તોજ આ સ્વર ગાજો 

(9) નિષાદ ગાનારાનેપગે દોડવાનું પ્રાપ્ત થાય છે અને 
એસંદેશવાહક, ભટક્નાર અને ભારવાહક બને છે. (હે 'પોસ્ટ' 
અને “કુરિયર'-વાળાઓ, નિષાદ ગાઈને પગ પર કુહાડો 
નમારતા !) 

નારદ મુનિએ રચેલ ગ્રંથ “નારદીય શિક્ષા'માં સ્વરોનાં 
રગ, સ્થાન અનેદેવતા તિશે.માહિતી અપાઈ છે. .. 

મેઘધનુષની જેમ સ્વરોનેપણ રંગ હોય છે. કલાકારો તો 
હંમેશાં રંગીન હોય છે, એટલેકેટલીક વાર તોપોતાના કલાક્ષેત્રની 
બહારજઈનેપણ અવનવાંપ્રદાનોકરી આવતા હોય છે. ગઝલ 


લ્ટ્શ 


જેવા રંગીન-કાજપ્રકારમાંકેવી કેવી રંગછટાઓ ઉતરી છે, જરા 
આચમનતોકરે... 


આંખર્માંભીનોભેદછેકેશું ? 
લાગણીપણ સફેદ છેકેશું ? 

-શોભિતદેસાઈ 
પાગલઆગુલાબી મોસમમાં 
વાદળનું વિસર્જન કોણ કરે ? 

-રૈફપાલનપુરી 
રંગપી,રોશનીપી, લાલીપી, 
એકશુંકામલાખપ્યાલીપી. 

-અમૂત ઘાયલ. 
રૂપેરીચાંદનીમાં શ્યામકેશલહેરાયા, 
પૂનમની ચતમાંખીલી ઊઠી અમાસ હતી. 

-ગનીદહીવાલા 
ભૂંસો રંગ ઘેગા લીલાલાલબ્લ્યુ 
બનેજર્દચહેરાલીલાલાલળ્લ્યુ 

-રમેશપારેખ 
ઊંઘે છેકાળામાંસર્નાપ્રેતોનગરનગર 
જાગેછેપીળા રક્તની ખુશ્બૂગલી ગલી 
-આઠદિલ મન્સૂરી 
અહીંયાઉજાગરાની નયનર્માં રતાશ છે, 
નેઆભમાં છવાય છે લાલી સવારની. 

- બફામ્‌' 
આમતોપાંદડુંએક જખર્યું'તુંડાળેથી, 
પરંતુઆખીવેલીલાશપરઉઝરડો છે. 

-રમેશપારેખ 
હવેસાંજથઈ, દૂર ઝાલર બજેને- 
ક્ષિતિજેક્ષણોનો ઊડે રંગ ગેરુ. 
-મનોજખંડેરિયા 
મને તો.એક વખત સતત રંગ બદલતા નેતાઓ યાદ 
આવી ગયેલા, એટલે મેં આ શે'ર લખેલો... 
કૈંકકાચંડાથયા છે સ્તબ્ધ, જો ! 
રંગતારી જિંદગીના જોઈને. ! 


ગૌણ બાબતોને વિસ્તારથી અને મુખ્ય બાબતોને 
ટૂંકાણથી રજૂ કરતી નિર્મિશ-શૈલીથી હતે તો તમે પરિચિત 
છોજ !તો ચાલો સ્વરોના રંગ વિશે ટૂંકમાં જાણી લઈએ ! 

શાસ્ત્રકારો કહે છે (એમાં વાંક મારો નથી ) એ મુજ્બ 
ષડજ સફેદ મિશ્રિત લાલ રંગનો, રિષભ લીલા રંગનો, ગંધાર 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ : ૨૮૭ 





ઘેરાલાલ રગનો, મધ્યમ શ્યામ મિશ્રિતલાલ રંગનો,પચમ લહી 
જેવા લાલ રગનો, પૈતત રફેદમિક્રિતપીળા રંગનો અને નિષાદ 
શ્યામરગનો હોય છે શાસ્ત્રકારોખોટુંના જબોલે,એમ દંઢપણે. 
માનીતમેજોસ્વરોના રગોજોશો તો કદાચ દેખાશે. 

એકવાર તો આખના ડોક્ટર પાસે જઈ મેં પૂછેલુ 
'સાહેબ,મનેએતુતેશુથયુ છે કેસ્વરોના રગ દેખાતા જ નથી ? 
ડોકટરેકહેલુ કલર-બ્લાઈન્ડનેસ ” 

શાસ્ત્રોમા તો દરેક સ્તરને ગાવાનોયોગ્ય સમવપણ 
દર્શાવાયો છે,પણ આપણે શહેરની આ ધમાલભરી જિંદગી સાથે 
એનોમેળબૈસાડી શકીએ તેમ નથી. સૂર્યોદય થતો હોય ત્યારે 
પડ્જ શોભી ઊઠે, પણ બાર માળના ફ્લેટમાં ત્રીજે માળેથી 
આપણે સૂરજને શોધી શકતા નથી. અલબત્ત, તમારા નોકરને 
ધાબે મોકલી તમે તમારા વતી પડ્જ ગાવા ફરજપાડી શકો. 
(અને એપગારવધારાની ફરજપાડશે. ) રિષભ ગાવા માટે 
બપોરયોગ્ય છે,પણ ત્યારેતમેતો.ઓફિસમા ઊઘતા હોત છો ! 
મધાહ્મપછી ગધાર ગવાય છે,પણ ત્યારે તમનેબોસ ઝાપટતા 
હોયછે !સધ્યાઢાણે મણમ ગવાવો જોઈએ, પણ ત્યારે તમે ઘેર 
પહીંચવા માટે ભીડમાં ગોયા ખાતા હોવ છો. રાત્રિના પ્રથમ 
મહરમાપચમ ગાવાનું કહેલુ છે,પણ ત્યારે તમારોપપ્મુખોળામા 
ચડી 'પપ્પ,વાર્તાકહો ની જીદ કરતો હોવ છે !મધ્યરાત્રિએ 
તમેનસકોરાંઘરડતા હોત્‌ છો, તયારેતેના દ્વારાધૈવતગાવો.શક્ય 
બનતો.નથી !ઉત્તર રાત્રિમાં નિષાદગાતાનો તમે દઢ નિશ્ચય કરો, 
પણએલાર્મન વાગતાને કારણે... 

હમાવૈદિકકાળમાંત્રરષિઓએસ્વરોગાવા માટેપોતાને 
અનુફૂળએવુ ટાઈમટેબલ બનાવેલુ, જે આપણા પર ફીટ બેસતુ 
નથી.માટેતમેભારે હૈયે આ ભજન યાદ કરો. 

રાત્રે નિદ્રાદિવસેકામ ! 

ક્યારેભજ્શોસીતારામ ? 

જોકે સીતા કે શમનેભજવાથી તમનેસૂરલાબતેખાસ 
ફાયદોનહીંથાય.હા,લવ કુશ અનેહનુમાનજી સૂગીતનાપ્રખર 
શાતાઓ હતા,એમ કહેવાય છે !હનુમાનજીએ.ઘણા રાગોનું 
સર્જન પણ કરેલુ. રાગ રાગિણ્ીઓનું વર્ગીકરણ આપતો 
“હનુમન્તમત' સંગીતક્ષેત્રે આગવુ મહત્ત્વ ધરાવે છે સગીત 
વિશારદએવી મંદોદરીનોપતિ અનેપુલત્સ્ય ત્કપિનો પુત્ર એવો 
રાવણશ્રેષ્ઠ ગાયક અને ઉત્તમવીણાવાદક હતો !કદાચ, રામે 
એની સામે “સગીતયુદ્ધ' કર્યુહોત,તો તેઓ શો ટકા હારી ગયા 
હીત 1 જેને આજે આપણે રાવણહથ્થો કહીએ છીએ એના 
ઉલ્લેખ સગીતના શાસ્ત્રોમાં 'રાવણહસ્તકા-વીણા' તરીકેજોવા 


જાન્યુઆરી ર૦૦૮ ૨૮૮ 





મળે છે શિવ આરાધના માટે રાવણે પોતાના દેહમાથી જ 
“રાવણહથ્યા'નું સર્જન કરેલુ. એણે પોતાના મસ્તકમાંથી તુંલી, 
શરીરની નસોમાંથી તાર, એક હાથમાંથી હાથો અને બીજા 
હાથમાંથી રાવણહથ્થાનેવગાડવાનો ગજ બનાવેલાં, (મારા 
મૃત્યુપછી,મારીપાસળીમાથી પિપૂડી બનાવજો ₹ એવી ઈચ્છા 
મેરજૂકરી, તારેમાશપત્નીએપૂછેલું કે એનેવગાડશે કોણ ?) 

ઈશ્વરએક જ હોત તો સાત સૂરોની વહેંચણીમાં કદાચ 
સેમાંચકતા ઊભી ન થાત,પણ સદ્ભાગ્યે આપણી પાસે અનેક 
દેવી દેવતાઓ છે !દરેક સૂરના અધિષ્ઠાતા અલગ છે, એથી 
ફાયદોએકેએક દેવ નારાજ થાય તો એમના એક સૂરનેવર્જર્ય 
ગણી, તમેબીજાદેવપાસે 'સૂરસાધના' ચાઉુરાખી શકો,પણ 
એમાટેતમારી પાસેનીચેનું લીસ્ટ હોવું જરૂરી છે જલ્દી નોંધી 
લો,પ્લીઝ! 


સૂર અધિષ્ઠાતા 

ષડજ (સા) બ્રહ્માજીઅને અગ્નિદેવ 
રિષભ છે) બ્રહ્માજી અને સૂર્યદેવ 
ગધાર(ણ) સરસવતી અનેઅગ્નિદેવ 
મધ્યમ (મ) નારદજીઅનેપશુપતિ 
પચમ (૫) વિષ્ણુજી 

ધેવત (ધ) વિષ્ણુજી 

તિષાદ (નિ) સૂર્યદવ અનેરુદ્ર 

અલબત્ત, સગીતમાંયે સૌથી મોટા તો મહાદેવજી જ 


કહેવાય. એમણે મૃદગનુ સર્જન કરી “તાલ' આપ્યો અનેપાચ 
રગોનુસર્જન કર્યું. લાસ્યનૃત્યના સર્જક પાર્વતીજીએ છઠ્ઠો રાંગ 
પણ બનાવેલો ટૂકમાં, સાત સૂરો દેવતાઓને આધીન હોઈ 
સગીત દૈવીકલા ગણાય છે.જેને વિષે આ મનુષ્ય લખી રહ્યો છે ! 
'શાસ્ત્રીય સગીત'ને વિષય બનાવીને મેં હાસ્યરસ 
પીરસવાનુવિચાર્યું ત્યારે કેટલાક ઔરગઝેબોને આશ્ચર્યથયેલું. 
પછી મેં એમને સમજાવેલુ કે હે શ્રુતિદુષ્ટ-રાગજીવવિઘાતકો, 
સૂરદ્ઘારાઉત્પન્નથતારસોમાપ્રથમ મેહાસ્યરસ આવે છે ! 
પડ્જ,ગધાર,મધ્યમ, ધૈવત અને તિષાદવડે હાસ્યરસજન્મે છે 
પડ્જીરિષભ,મધ્યમ, ધૈવત અને નિષાદ દ્વારા શૃગારરેસપ્રગટ 
થાય છે એક “પચમ' જએવો સૂર છે જેકરુણ અને બીભત્સ 
રસપ્રગટકરીશકેછે આ શાસ્ત્રોક્તબાબતો હોઈ કોઈ સૂર 
દ્વારાકદાચરનપેક્ષિત રસપ્રગટથાય,તો એલાબતેમારી સાથે 
ઝઘડવાન આવવુ પ્લીઝ! 
હમશ) 


હ્ટ્શ 


ઉ્રંથ ગરિમા) 
આત્માનો અસુર 


આનાતોલ ફ્રાન્સની અમર કૃતિ “થાઈ” 
















િતપાજતટ . સૌ પહેલાં કથા, 
જ. ૨116 .. | હકમાં: પેફનુશિયસ (પફ) 
બારા. ,' અને નિસિયાસ (નેસિ) 
અ હ : મિત્રો છે. બંને ધનાઢય છે. 
.- ) બંને મોજ-શોખમાં ડૂબેલા 

“5 તો.છે.પણ પફ માતાપિતાના 

નિયંત્રણથી કેટલાંક 


ગ દૂષણોમાંથી બચ્યો છે. 
ક ફૂ] નાટકશાળામાં પેફે એક 
નૂ ૭ ! અદ્ભુત, સૌંદર્યવાન અને 
જાજરમાન નટીને અભિનય 
કરતાં જોઈ છે. થાઈ એનું નામ. નટીનું પૅફને ભારે આકર્ષણ 
થયું. નિસિને તો થાઈ સાથે સંબંધ પણ ખરો. પૅફ ખૂબ વાંચતો, 
ચિંતન કરતો. અંતે સંન્યાસ લેવાનો નિર્ણય કરે છે. નિસિ. 
પોતાના મોજીલા જીવનમાં જીવ્યે જાય છે. બીજે પક્ષે 
રણપ્રદેશમાં પૅફ એક અન્ય સાધુ સાથે ત્યાગનું કઠોર જીવન 
જીવે છે. મઠનો અધિષ્ઠાતા બને છે. પોતાનું પૂર્વજીવન યાદ 
કરતાં પૅફને થાઈ યાદ આવે છે. તેને થાય છે બદચાલ 
જીવનમાંથી થાઈને ઉગારવી એ તેનો ધર્મ છે. પટ્ટશિષ્યને મઠ 
ભળાવી પૅફ પાછો. નગરમાં પહોંચે છે. નિસિને ત્યાં જઈ 
પોતાનો નિર્ધાર જણાવે છે. નિસિને એક સમયે થાઈ સાથે 
લગાવ હતો, તેની પાછળ ખર્ચાઓ પણ કર્યા હતા, પણ હવે. 
તે એનાથી મુક્ત થઈ ગયો છે. 
પેફ થાઈને મળે છે. થાઈ નાનપણથી દુઃખમાં ઉછરેલી, 
કિશોરવયમાંથી જ તેને ઘરની બહાર નીકળી જવું પડેલું; 
રખડતાં રખડતાં તેનું સૌંદર્ય જોઈ મોરા નામની વૃદ્ધા તેને 
પોતાના પડખામાં લે છે. કડક શિસ્તની સોટીથી વાદન, ગાયન. 
અને નૃત્ય શીખવાડે છે. થાઈ પુષ્કળ ધન કમાવી આપે છે ને 
કમાય છે, પરંતુ તેનો જીવ સાદગીનું ધર્મમય જીવન ઝંખે છે. 
તેવામાં પૅફ આવી ચડે છે અને થાઈ તેની સાથે ત્યાગી સાધ્વીનું 
કઠોર જીવન જીવવા ચાલી નીકળે છે. પૅફના કહેવાથી તેનો 
તમામ વૈભવ, કલાકૃતિઓ, રાચરચીલું થાઈ બાળી નાખે છે. 
પૅફ થાઈને નારીઓના મઠમાં લઈ જાય છે. મઠમાં રોજિંદુ કામ 


લ્ટ્શ 





મહેશ દવે 


કરતી બહેનો “માર્થા” કહેવાતી અને ધ્યાન-ચિંતનમાં મગ્ન 
રહેતી બહેનો “મેરી' તરીકે ઓળખાતી. પૅફ થાઈને મઠ- 
સંચાલિકા અલ્બિનાને સોંપી દે છે. પહેલાં એને એકાંત ખંડમાં 
પૂરી રાખવાની છે અને પછી તેને “ભેરી” વૃંદમાં ભેળવી દેવાની 
છે. 

પેફપોતાના રેતપ્રદેશના આશ્રમમાં પાછો પહોંચી જાય 
છે.પણ હવે તેનું, જીવન બદલાઈ ગર્યું છે. તેને ક્ષણેક્ષણ થાઈ 
યાદ આવે છે. થાઈની મૂર્તિ આંખો સામે દેખાયા કરે છે. 
તે ટાળવા પૅફ બહુ ધર્મ-ધ્યાન કરે છે, કઠોર તપ કરે છે, પણ 
પરિસ્થિતિ બદલાતી નથી. હવે તો રાત્રે સપનામાં પણ થાઈ જ 
થાઈ ! ગંદાં-ગલીચ સ્વપ્નો-દુઃસ્વપ્નોથી અકળાઈ પૅફ 
અંતરિયાળ પ્રદેશમાં ચાલ્યો જાય છે. એક ખંડેર દેવળના 
સાઠેક ફીટ ઊંચા સ્તંભ પર બેસી વરસતા વરસાદમાં, 
કડકડતી ઠંડીમાં અનેપ્રખર તાપમાં તપ કરે છે. આજુબાજુના 
લોકોમાં વાત ફેલાઈ જાય છે. ત્યાં લોકો આવવા માંડે છે, પૅફને 
રોજપ્રસાદ ચઢે છે. રોગ મટાડવા, પુત્ર પ્રાપ્ત કરવા કે બીજી 
કોઈ સમૃધ્ધિ માગવા ટોળાંનાં ટોળાં આવે છે. આસપાસ 
દુકાનો, રહેવા-જમવાની સગવડો એમ બધો સંસાર વસી જાય 
છે. હજી પૅફના ચિત્ત અને હૃદયમાંથી થાઈ ગઈ નથી. એક 
દિવસ તેને સ્વપ્ન આવે છે : “થાઈ મરણ પથારીએ છે.' ભીડ 
અને સામાન્યતાથી પૅફ અકળાવેલો હતો જ. એક રાતે 
એ છાનોમાનો નીચે ઊતરી ચાલી નીકળે છે, થાઈને મળવા. 
એ અભ્બિનાના મઠ પર પહોંચે છે. અંજીરના ઝાડ નીચે થાઈ 
ઊભી છે. પેફ્ને જોઈ થાઈ ખુશ થાય છે. પૅફ કહે છે, 
“થાઇ, ત્યાગ વગેરે ખોટું છે. જીવન અને ઉપભોગ જ સત્ય છે. 
તું મરીશ નહીં.' પેફ થાઈને આલિંગનમાં વળગી પડ્યો, પણ 
છેલ્લો શ્વાસ લઈ થાઈ તો અર્નતની યાત્રાએ ચાલી નીકળી છે. 

અબ્યિના પેફને ધુત્કારી કાઢે છે અને બરડી ઊઠે છે, 
“ીચ, અધમ, નીકળ અહીંથી.” 

થાઈ વિખ્યાત ફ્રેન્ચ નવલકથાકાર ફ્રાન્સ આનાતોલની 
બહુવખણાયેલી અને ચર્ચાયેલી પ્રશિષ્ટ (ત8ડકત્તા) કૃત્તિ છે. 
તાજેતરમાં વિચારવલોણું પરિવારે આ નવલકથાનો સારાનુવાદ 
પ્રગટ કર્યો છે. મૂળ અંગ્રેજી લઘુનવલ ૧૫૫ પાનાંની છે. 
સારાનુવાદ માવજી સાવલાએ. કર્યો છે. આ મૂળ કૃતિ કવિ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ : ૨૮૯ 


ઘેરા લાલ રગનો, મધ્યમ શ્યામ મિશ્રિત લાલ રગનો,પચમ લોહી 
જેવા લાલ રગનો, ધૈવત સફેદમિશ્રિતપીળા રગનો અને નિષાદ 
શ્યામ રંગનો હોય છે શાસ્ત્રકારોખોટુંના જલોલે,એમ દઢપણે 
માની તમે જો સ્વરોના રગોજોશો તો.કદાચ દેખાશે. 

એકવાર તો આખના ડોક્ટર પાસે જઈ મેં પૂછેલુ 
“ાહેબ,મનેએવુતેશુથયુછે કેસ્તરોના રગ દેખાતા જનથી ? 
ડોકટરે કહેલુ 'ક્લર-બ્લાઈન્ડનેસ ” 

શાસ્ત્રોમાં તો દરેક સ્તરને ગાવાનો યોગ્ય સમયપણ 
દર્શાતાયોછે,પણઃ આપણેશહેરનીઆ ધમાલભરી જંદગી સાથે 
એનોમેળ બેસાડી શકીએ તેમ નથી. સૂર્યોદય થતો હોય ત્યારે 
પડ્જ શોભી ઊઠે, પણ બાર માળના ફ્લેટમાં ત્રીજે માળેથી 
આપણે સૂરજને શોધી શકતા નથી. અલબત્ત, તમારા નોકરને 
ધાબે મોકલી તમે તમારાવતીષડ્જ ગાવા ફરજ પાડી શકો, 
(એને એ.પગારવધારાની ફરજપાડશે 9 રિષભ ગાવા માટે 
બપોરયોગ્ય છે,પણ ત્યારે તમેતો ઓફ્સિમા ઊઘતા હોવ છો ! 
મધ્યાહ્પછીગધારગવાય છે,પણ ત્યારે તમનેબોસ ઝાપટતા 
હોય છે 'સધ્યાટાણે મમ ગવાતો.જોઈએ, પણ ત્યારે તમે ઘેર 
પહોંચવા માટે ભીડમા ગોથા ખાતા હોવ છો રાત્રિના પ્રથમ 
મ્હરમાપચમગાવાનુંકહેલુ છે,પણ ત્યારેતમારોપપ્યુખોળામા 
ચડી “પપ્પા, વાર્તા કહો'ની જીદ કરતો હોય છે !મધ્યરાત્રિએ 
તમેનસકોરા ઘરડતા હોત છો, ત્યારે તેના દ્વારા ધૈવત ગાવો શક્ય 
બતતોનથી !ઉત્તરરત્રિમાનિષાદગાવાનો તમે દહનિશ્રયકરો, 
પણએલાર્મનવાગવાનેકારણે. 

ટૂંકમાવૈદિકકાળમાંત્ર્કપિઓએસ્વરોગાવા માટેપોતાને 
અનુકૂળ એવુ ટાઈમટેબલ બનાવેલુ, જેઆપણા ૫ર ફીટબેસતુ 
નથી-માટે તમે ભારે હૈવે આ ભજનયાદ ડરો. 

રાત્રેનિદ્રાદિવિસો કામ્‌ ! 

ક્યારેભજશોસીતારામ ? 

જોકે સીતા કેરામને ભજવાથી તમને સૂર બાબતે ખાસ 
ફાયદોનહીંથાય.હા,લવ કુશ અનેહનુમાનજીસગીતનાપ્રખર 
જ્ઞાતાઓ હતા, એમ કહેવાય છે !હનુમાનજીએ ઘણા રાગોનુ 
સર્જન પણ કરેલુ રાગ રાગિણીઓનુ વર્ગીકરણ આપતો 
“હનુમન્તમત' સગીતક્ષેત્રેઆગતુ મહત્ત્વ ધરાવે છે સગીત 
વિશારદએવીમદોદરીનોપતિ અનેપુલત્સ્ય ત્રડપિનો પુત્ર એવો 
રવણ શ્રેષ્ઠગાયક અને ઉત્તમ વીણાવાદક હતો !કદાચ, રામે 
એની સામે 'સંગીતયુદ્ધ' કર્યુહોત,તો તેઓ સો ટકા હારી ગયા 
હોત ! જેને આજે આપણે. રાવણહથ્થો કહીએ છીએ એના 
ઉલ્લેખસગીતનાશાસ્ત્રોમાં શાવણહસ્તકા-વીણા' તરીકે જોવા 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૮૮ 


મળે છેં શિવ આરાધના માટૈ રાવણે પોતાના દેહમાથી જ 
'રાવણહથ્થા'નુ સર્જન કરેલુ. એણે પોતાના મસ્તકમાથી તુબી, 
શરીરની નસોમાથી તાર, એક હાથમાર્થી હાથો અને બીજા 
હાથમાંથી રાવણહથ્થાને વગાડવાનો ગજ બનાવેલા. (મારા 
મૃત્યુપછી,મારીપાસળીમાથી પિપૂડી બનાવજો ! એતી ઈચ્છા 
મેંરજૂકરી,ત્યારેમારીપત્નીએપૂછેલુકે એનેવગાડશે કોણ ?) 

ઈશ્રરએકજડહોતતો સાત સૂરોની વહેંચણીમાં કદાચ 
સેર્માચકતા ઊભી ન થાત,પણ સદ્ભાગ્યે આપણી પાસેઅનેક 
દેવી દેવતાઓ છે !દરેક સરના અધિષ્ઠાતા અલગ છે,એશી, 
ફાયદોએકેએક દેવનારાજ થાય તોએમના એક સૂરનેવર્જ્ય 
ગણી, તમેબીજા દેવપાસે “સૂરસાધના' ચાલુ રાખી શકો,પણ 
એમાટેતમારીપાસે નીચેનુ લીસ્ટડોવુ જરૂરી છે જલ્દી નોંધી 
લો,પ્લીઝ ! 


સૂર અધિષ્ઠાતા 

ષડજ (સા) બ્રહ્માજી અને અગ્નિદેવ 
રિષભ ણે) બ્રહ્માજી અને સૂર્યદેવ 
ગધાર(0) સરસ્વતી અને અગ્નિદેવ 
મધ્યમ(મ) નારદજીઅનેપશુપતિ 
પંચમ (૫) વિષ્ણુજી 

ઘેવત (ધ) તિસ્ણુજી 

નિષાદ (નિ) સૂર્યદેવ અને રૃદ્ર 


અલબત્ત, સગીતમાયે સૌથી મોટા તો મહાદેવજી જ 
કહેવાય.એમણે મૃદંગનું સર્જન કરી 'તાલ' આપ્યો અનેપાચ 
રાગોનુસર્જન કર્યું લાસ્યનૃત્યરનાં સર્જક પાર્વતીજીએ છઠ્ઠી રાગ 
પણ બનાવેલો. ટૂકમા, સાત સૂરો દેવતાઓને આધીન હોઈ 
સગીત દૈવીકલા ગણાય છે,જેને વિષે આ મનુષ્ય લખી રહ્યો છે ! 

“શાસ્ત્રીય સગીત'ને વિષય બનાવીને મેં હાસ્યરસ 
પીરસવાનુ વિચાર્યું ત્યારે કેટલાક ઔરંગઝેબોને આશ્ચર્યથયેલુ. 
પછીમેંએમને સમજાવેલુ કે હેશ્રુતિદુષ્ટ-રાગજીવવિઘાતકી, 
સૂરદ્વારા ઉત્પન્ન થતા રસોમાંપ્રથમ કમે હાસ્યરસ આવે છે ! 
પડ્જ,ગંધાર,મધ્યમ,ધૈતત અનેનિષાદવડે હાસ્યરસ જન્મે છે 
ષ્ડ્જ સ્ષિભ, મધ્યમ,ધૈવત અને નિષાદ દ્વારા શુગારરસપ્રગઢ 
થાયછે એક “ચમ' જએવો સૂરછે જેકરૃણ અને બીભત્સ 
રસપ્રગટકરીશકેછે આ શાસ્ત્રોક્ત બાબતો હોઈ કોઈ સૂર 
દ્વારાકદાચટનપેક્ષિત રસપ્રગટથાય,તોએલબાબતેમારી સાથે 
ઝઘડવા નઆવવુ.પ્લીઝ ! 

હમશ) 


હ્ટ્શ 


હંંથ ગરિમા) 
આત્માનો અસુર 


આનાતોલ ફાન્સની અમર ડતિ “થાઈ' 
સૌ પહેલાં કથા, 
: ટૂંકમાં : પૅફ્નુશિયસ (પૅફ) 
અને નિસિયાસ (નેસિ) 
મિત્રો છે. બંને ધનાઢ્ય છે. 
. “ બંને મોજ-શોખમાં ડૂબેલાં 
ક ક '. તો છે. પણ પૅફ માતાપિતાના 
“““« “ નિયંત્રણથી કેટલાંક 
દ ન ન $ દૂષણોમાંથી બઓ છે. 
1 નાટકશાળામાં પૅફે એક 
_! અદ્ભુત, સૌંદર્યવાન અને 
જાજરમાન નટીને અભિનય 
કરતાં જોઈ છે. થાઈ એનું નામ. નટીનું પૅફને ભારે આકર્ષણ 
થયું. નિસિને તો થાઈ સાથે સંબંધ પણ ખરો. પૅફ ખૂબ વાંચતો, 
ચિંતન કરતો. અંતે સંન્યાસ લેવાનો નિર્ણય કરે છે. નિસિ 
પોતાના મોજીલા જીવનમાં જીવ્યે જાય છે. બીજે પક્ષે 
રણપ્રદેશમાં પૅફ એક અન્ય સાધુ સાથે ત્યાગનું કઠોર જીવન 
જીવે છે. મઠનો અધિષ્ઠાતા બને છે. પોતાનું પૂર્વજીવન વાદ 
કરતાં પૅફ્ને થાઈ યાદ આવે છે. તેને થાય છે બદચાલ, 
જીવનમાંથી થાઈને ઉગારવી એ તેનો ધર્મ છે. પટ્ટશિષ્યને મઠ 
ભળાવી પૅફ પાછો નગરમાં પહોંચે છે. નિસિને ત્યાં જઈ 
પોતાનો નિર્ધાર જણાવે છે. નિસિને એક સમયે થાઈ સાથે 
લગાવ હતો, તેની પાછળ ખર્ચાઓ પણ કર્યા હતા, પણ હવે 
તે એનાથી મુક્ત થઈ ગયો છે. 

પૅફ થાઈને મળે છે. થાઈ નાનપણથી દુઃખમાં ઉછરેલી, 
કિશોરવયમાંથી જ તેને ઘરની બહાર નીકળી જવું પડેલું; 
રખડતાં રખડતાં તેનું સૌંદર્ય જોઈ મોરા નામની વૃદ્ધા તેને 
પોતાના પડખામાં લે છે. કડક શિસ્તની સોટીથી વાદન, ગાયન 
અને નૃત્ય શીખવાડે છે. થાઈ પુષ્કળ ધન કમાવી આપે છે ને. 
કમાય છે, પરંતુ તેનો જીવ સાદગીનું ધર્મમય જીવન ઝંખે છે. 
તેવામાં પૅફ આવી ચડે છે અને થાઈ તેની સાથે ત્યાગી સાધ્વીનું 
કઠોર જીવન જીવવા ચાલી નીકળે છે. પૅફના કહેવાથી તેનો 
તમામ વૈભત, કલાકૃતિઓ, રાચરચીલું થાઈ બાળી નાખે છે. 
પેફ થાઈને નારીઓના મઠમાં લઈ જાય છે. મઠમાં રોજિંદુ કામ 


લ્ટ્શ 





મહેશ દવે 


કરતી બહેનો “માર્થા' કહેવાતી અને ધ્યાન-ચિંતનમાં મગ્ન 
રહેતી બહેનો “મેરી' તરીકે ઓળખાતી. પૅફ થાઈને મઠ- 
સંચાલિકા અલ્ખિનાને સોંપી દે છે. પહેલાં એને એકાંત ખંડમાં 
પૂરી રાખવાની છે અને પછી તેને “મેરી' વૃંદમાં ભેળવી દેવાની 
છે. 

પૅફ પોતાના રેતપ્રદેશના આશ્રમમાં પાછો પહોંચી જાય 
છે. પણ હવે તેનું જીવન બદલાઈ ગયું છે. તેને ક્ષણેક્ષણ થાઈ 
યાદ આવે છે. થાઈની મૂર્તિ આંખો સામે દેખાયા કરે છે. 
તે ટાળવા પૅફ બહુ ધર્મ-ધ્યાન કરે છે, કઠોર તપ કરે છે,પણ 
પરિસ્થિતિ બદલાતી નથી. હવે તો રાત્રે સપનામાં પણ થાઈ જ 
થાઈ ! ગંદાં-ગલીચ સ્વખો-દુઃસ્વપ્નોથી અકળાઈ પૅફ 
અંતરિયાળ પ્રદેશમાં ચાલ્યો જાય છે. એક ખંડેર દેવળના 
સાઠેક ફીટ ઊંચા સ્તંભ પર બેસી વરસતા વરસાદમાં, 
કડકડતી ઠંડીમાં અનેપ્રખર તાપમાં તપ કરે છે. આજુબાજુના 
લોકોમાં વાત ફેલાઈ જાય છે. ત્યાં લોકો આવવા માંડે છે, પૅફને 
રોજ પ્રસાદ ચઢે છે. રોગ મટાડવા, પુત્ર પ્રાપ્ત કરવા કે બીજી 
કોઈ સમૃધ્ધિ માગવા ટોળાંનાં ટોળાં આવે છે. આસપાસ 
દુકાનો, રહેવા-જમવાની સગવડો એમ બધો સંસાર વસી જાય 
છે. હજી પૅફના ચિત્ત અને હૃદયમાંથી થાઈ ગઈ નથી. એક 
દિવસ તેને સ્વપ્ન આવે છે : “થાઈ મરણ પથારીએ છે.' ભીડ 
અને સામાન્યતાથી પૅફ અકળાવેલો હતો જ. એક રાતે 
એ છાનોમાનો નીચે ઊતરી ચાલી નીકળે છે, થાઈને મળવા. 
એ અલ્મિનાના મઠ પર પહોંચે છે. અંજીરના ઝાડ નીચે થાઈ 
ઊભી છે. પેફ્ને જોઈ થાઈ ખુશ થાય છે. પૅફ કહે છે, 
“જાઇ, ત્યાગ વગેરે ખોટું છે. જીવન અને ઉપભોગ જ સત્ય છે. 
તું મરીશ નહીં.' પેફ થાઈને આલિંગનમાં વળગી પડ્યો. પણ 
છેલ્લો શ્વાસ લઈ થાઈ તો અનંતની યાત્રાએ ચાલી નીકળી છે. 

અભ્તિના પૅફ્ને ધુત્કારી કાઢે છે અને બરાડી ઊઠે છે, 
“નીચ, અધમ, નીકળ અહીંથી.” 

થાઈ વિખ્યાત ફ્રેન્ચ નવલકથાકાર ફ્રાન્સ આનાતોલની 
બહુ વખણાવેલી અને ચર્ચાયેલી પ્રશિષ્ટ (ત૧૩૮1) કૃતિ છે. 
તાજેતરમાં વિચારવલોણું પરિવારે આ નવલકથાનો સારાનુવાદ 
પ્રગટ કર્યો છે. મૂળ અંગ્રેજી લઘુનવલ ૧૫૫ પાનાંની છે. 
સારાનુવાદ માવજી સાવલાએ કર્યો છે. આ મૂળ કૃતિ કવિ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ : ૨૮૯ 


ઘેરાલાલરંગતો,મધ્યમ શ્યામ મિશ્રિત લાલ રંગનો,પંચમ લોહી 
જેતા લાલ રંગનો,ધૈતત સફેદમિત્રિતપીળા રંગનો અને નિષાદ 
શ્યામ રંગનો હોય છે. શાસ્ત્રકારોખો્ટુંના જબોલે, એમ દઢપણે 
માનીતમેજોસ્વરોના રંગોજોશોતો કદાચ દેખાશે. 

એકવાર તો આંખના ડોક્ટર પાસે જઈ મેં પૂછેલું : 
શ્ાહેબ,મનેએવુંતેશું થયુંછે કેર્વરોના રંગ દેખાતા જનથી ? 
ડોક્ટરે કહેલું: “કલર-બ્લાઈન્ડનેસ ! 

શાસ્ત્રમાં તો દરેક સ્વરને ગાવાનો યોગ્ય સમવપણ 
દર્શાવાયો છે,પણ આપણે શહેરની આ ધમાલભરી જિંદગી સાથે. 
એનો મેળ બેસાડી શકીએ તેમનથી. સૂર્યોદય થતો હોય ત્યારે 
ષડ્જ શોભી ઊઠે, પણ બાર માળના ફ્લેટમાં ત્રીજે માળેથી 
આપણેસૂરજને શોધી શકતા નથી. અલબત્ત, તમારા નોકરને 
ધાબે મોકલી તમે તમારા વતી પડ્જ ગાવા ફરજપાડી શકો. 
(અને એપગારવધારાની ફરજપાડશે ) રિષભ ગાવા માટે 
બપોરયેગ્વ છેં,પણ ત્યારે તમેતો ઓફ્સિમાં ઊંઘતા હોવ છો ! 
મધાહપછીગંધારગવાય છે,પણ ત્યારે તમનેબોસ ઝાપટતા. 
હોય છે !સંધ્ધાટાણે મધ્ધમ ગવાતો જોઈએ,પણ ત્યારે તમેઘેર 
પહોંચવા માટે ભીડમાં ગોથાં ખાતા હોવ છો. રાત્રિના પ્રથમ 
પ્રહરમાંપંચમ ગાવાનું કહેલું છે,પણ ત્યારેતમારોપપ્મુખોળામાં 
ચડી “પપ્પા, વાર્તા કહો'ની જીદ કરતો હોય છે !મધ્યરાત્રિએ, 
તમેનસકોરાંઘરડતાહોત્‌ છો, ત્યારેતેના દ્વારાધૈતત ગાવો શક્ય 
બનતોનથી !ઉત્તર રાત્રિમાંનિષાદગાવાનો તમે દેઢનિશ્ચય કરો, 
પણએલાર્મનવાગવાને કારણે. 

ટૂંડમાંવૈદિકકાળમાં ત્યષિઓએ સ્વરો ગાવા માટેપોતાને 
અનુકૂળ એવું ટાઈમટેબલ બનાવેલું, જેઆપણા પર ફીટબેસતું 
નથી.માટેતમે ભારે હૈયે આ ભજનયાદ ડરો... 

રત્રેનિદ્રાદિવસેકામ ! 

ક્યારેભજરો સીતારામ ? 

જો કે સીતા કે રામનેભજવાથી તમને સૂરબાબતે ખાસ 
ફયદોનહીંથાય. હા, લવ-કુશ અનેહનુમાનજી સંગીતનાપ્રખર 
જ્ઞાતાઓ હતા, એમ કહેવાય છે !હનુમાનજીએ ઘણા રાગોનું 
સર્જન પણ કરેલું રાગ-રગિણીઓનું વર્ગીકરણ આપતો 
“હનુમન્તમત' સૈગીતક્ષેત્રે આગવું મહત્ત્વ ધરાવે છે. સંગીત 
તિશારદએવીર્મદોદરીનોપતિઅનેપુલત્સ્ય ત્રરષિનોપુત્ર એતો. 
રાતણ શ્રેષ્ઠ ગાયક અને ઉત્તમવીણાવાદક હતો !કદાચ, રામે 
એની સામે સંગીતયુદ્ધ' કર્યુહોત,તો તેઓ સો ટકા હારી ગયા 
હોત ! જેને આજે આપણે રાવણહથ્થો કહીએ છીએ એના 
ઉલ્લેખ સંગીતનાં શાસ્ત્રોમાં 'રાવણહસ્તકા-વીણા' તરીકે જોવા 


જાન્યુઆરી ર૦૦૮ : ૨૮૮ 


મળે છે. શિવ આરાધના માટે રાવણે પોતાના દેહમાંથી જ 
'રવણહથ્થા'નું સર્જન કરેલું. એણે પોતાના મસ્તકમાંથી તુંબી, 
શરીરની નસોર્માંથી તાર, એક હાથમાંથી હાથો અને બીજા 
હાથમાંથી રાવણહથ્થાને વગાડવાનો ગજ બનાવેલાં, (મારા 
મૃત્યુપછી,મારીપાંસળીમાંથી પિપૂડી બનાવજો ? એવી ઈચ્છા 
મેંરજૂકરી, ત્યારેમારીપત્નીએપૂછેલું કે એનેવગાડશેડોણ 9) 

ઈશ્વરએકજહોત તો સાત સૂરોની વહેંચણીમાં કદાચ 
રેમાંચકતા ઊભી ન થાત,પણ સદ્ભાગ્વેઆપણીપાસેઅનેક 
દેવી-દેવતાઓ છે !દરેક સૂરના અધિષ્ઠાતા અલગ છે,એથી 
ફાયદોએકેએક દેવ નારાજથાય તો એમના એક સૂરનેવર્જ્ય 
ગણી, તમેબીજા દેવ પાસો ૂરસ્રાધના'ચાલુ રાખી શકો,પણ 
એમાટેતમારીપાસે નીચેનુંલીસ્ટહોવું જરૂરી છે.જલ્દીનોંધી 
લો,પ્લીઝ ! 


સૂર અધિષ્ઠાતા 

પડ્જ (સા) બ્રહ્માજીઅને અગ્નિદેવ 
રિપભ ઉ) બ્રહ્માજી અને સૂર્યદેવ 
ગંધાર(૩) સરસ્વતી અનેઅગ્નિદેવ 
મધ્યમ (મ) નારદજીઅનેપશુપતિ 
પંચમ (૫) વિષ્ણુજી 

ધૈવત (ધ) વિષ્ણુજી 

નિષાદ (નિ) સૂર્યદેવ અનેરેદ્ 


અલબત્ત, સંગીતમાંયે સૌથી મોટા તો મહાદેવજી જ 
કહેવાય, એમણે મૃઇંગનું સર્જન કરી 'તાલ' આપ્યો અનેપાંચ 
રાગોનું સર્જન કર્યું. લાસ્યનૃત્યનાં સર્જક પાર્વતીજીએ છઠ્ઠો રાગ 
પણ બનાવેલો. ટૂંકમાં, સાત સૂરો દેવતાઓને આધીન હોઈ 
સગીતદૈવીકલા ગણાય છે,જેનેવિષેઆ મનુષ્ય લખી રહ્યો છે ! 

“શાસ્ત્રીય સંગીત'ને વિષય બનાવીને મેં હાસ્યરસ 
પીરસવાનું વિચાર્યું, ત્યારે કેટલાક ઔરંગઝેલોને આશ્ચર્ય થયેલું. 
પછીમેંએમને સમજાવેલું કે હે શ્રુતિદુષ્ટ-રાગજીવતિઘાતકો, 
સૂરદ્રારા ઉત્પન્ન થતા રસોમાં પ્રથમ કમે હાસ્યરસ આવેછે ! 
પડ્જ,ગંધારુમધ્યમ,ધૈવત અનેનિષાદવડે હાસ્યરસજન્મે છે 
પડ્જ, રિષભ, મધ્યમ, ધૈવત અને નિષાદ દ્વારા શુંગારરસપ્રગટ 
થાય છે. એક પંચમ' જએવો સૂર છે જેકરુણ અને બીભત્સ 
રસપ્રગ્ટકરીશકેછે.આશાસ્ત્રોક્તબાબતો હોઈ, કોઈ સૂર 
દ્વારાકદાચક્ટનપેક્ષિત રસપ્રગટથાય, તોએબાબતેમારી સાથે 
ઝઘડતા ન આવવું, પ્લીઝ ! 

ઉમશ” 


બ્ટ્શ 


હબંથ ગરિમા) 
આત્માનો અસુર 


આનાતોલ ફ્રાન્સની અમર કૃતિ “થાઈ” 
હા સૌ પહેલાં કથા, 
[.. ટં ટૂંકમાં: પૅફ્નુશિયસ (પેફ) 
હો : અને નિસિયાસ (નિસિ) 
5. [ મિત્રો છે. બંને ધનાઢ્ય છે. 
* “* 32... ., બંને મોજ-શોખમાં ડૂલેલાં 
(4 ફં... તો છે.પણ પૅફ માતાપિતાના 
_ૂ ' «7 નિવંત્રણથી કેટલાંક 
જ દૂષણોમાંથી બચ્યો છે. 
ન નાટકશાળામાં પૅફે એક 
₹ અદ્દભુત, સૌંદર્યવાન અને 
જાજરમાન નટીને અભિનય 
કરતાં જોઈ છે. થાઈ એનું નામ. નટીનું પૅફને ભારે આકર્ષણ 
થયું. નિસિને તો થાઈ સાથે સંબંધ પણ ખરો. પૅફ ખૂબ વાંચતો, 
શિંતન કરતો. અંતે સંન્યાસ લેવાનો નિર્ણય કરે છે. નિસિ. 
પોતાના મોજીલા જીવનમાં જીવો જાય છે. બીજે પક્ષે 
રણપ્રદેશમાં પૅફ એક અન્ય સાધુ સાથે ત્યાગનું કઠોર જીવન 
જીવે છે. મઠનો અધિષ્ઠાતા બને છે. પોતાનું પૂર્વજીવન યાદ 
કરતાં પૅફને થાઈ યાદ આવે. છે. તેને થાય છે બદચાલ 
જીવનમાંથી થાઇને ઉગારવી એ. તેનો ધર્મ છે. પટ્ટશિષ્યને મઠ 
ભળાવી પેૅફ પાછો નગરમાં પહોંચે છે. નિસિને ત્યાં જઈ 
પોતાનો નિર્ધાર જણાવે છે. નિસિને એક સમયે થાઈ સાથે 
લગાવ હતો, તેની પાછળ ખર્ચાઓ પણ કર્યા હતા, પણ હવે 

તે એનાથી મુક્ત થઈ ગયો છે. 

પૅફ થાઈને મળે છે. થાઈ નાનપણથી દુઃખમાં ઉછરેલી, 
કિશોરવયમાંથી જ તેને ઘરની બહાર નીકળી જવું પડેલું; 
રખડતાં રખડતાં તેનું સૌંદર્ય જોઈ મોરા નામની વૃદ્ધા તેને. 
પોતાના પડખામાં લે છે. કડક શિસ્તની સોટીથી વાદન, ગાયન 
અને નૃત્ય શીખવાડે છે. થાઈ પુષ્કળ ધન કમાવી આપે છે ને 
કમાય છે, પરંતુ તેનો જીવ સાદગીનું ધર્મમય જીવન ઝંખે છે. 
તેતામાં પેફ આવી ચડે છે અને.થાઈ તેની સાથે ત્યાગી સાધ્વીનું 
કઠોર જીવન જીવતા ચાલી નીકળે છે. પૅફના કહેવાથી તેનો 
તમામ વૈભવ, કલાકૃતિઓ, રાચરચીલું થાઈ બાળી નાખે છે. 
પૅફ થાઈનેનારીઓના મઠમાં લઈ જાય છે. મઠમાં રોજિંદુ કામ 


લ્ટ્શ 









ઝે નડ્સ્ક કિ 


કની 


મહેશ દવે 


કરતી બહેનો. *માર્થાં' કહેવાતી અને ધ્યાન-ચિંતનમાં મગ્ન 
રહેતી બહેનો “મેરી' તરીકે ઓળખાતી. પૅફ થાઈને મઠ- 
સંચાલિકા અલ્બિનાને સોંપી દે છે. પહેલાં એને એકાંત ખંડમાં 
પૂરી રાખવાની છે અને પછી તેને “મેરી વૃંદમાં ભેળવી દેવાની 
છે. 

પૅફપોતાના રેતપ્રદેશના આશ્રમમાં પાછો પહોંચી જાય 
છે. પણ હવે તેનું જીવન બદલાઈ ગયું છે. તેને ક્ષણેક્ષણ થાઈ 
યાદ આવે છે. થાઈની મૂર્તિ આંખો સામે દેખાયા ડરે છે. 
તે ટાળવા પૅફ બહુ ધર્મ-ધ્યાન કરે છે, કઠોર તપ કરે છે, પણ 
પરિસ્થિતિ બદલાતી નથી. હવે તો રાત્રે સપનામાં પણ થાઈ જ 
થાઈ ! ગંદાં-ગલીચ સ્વપ્નો-દુઃસ્વપ્નોથી અકળાઈ પેફ 
અંતરિયાળ પ્રદેશમાં ચાલ્યો જાય છે. એક ખંડેર દેવળના 
સાઠેક ફીટ ઊંચા સ્તંભ પર બેસી વરસતા વરસાદમાં, 
કડકડતી ઠંડીમાં અનેપ્રખર તાપમાં તપ કરે છે. આજુબાજુના 
લોકોમાં વાત ફેલાઈ જાય છે. ત્યાં લોકો આવવા માંડે છે, પેફને 
રોજ પ્રસાદ ચઢે છે. રોગ મટાડવા, પુત્ર પ્રાપ્ત કરવા કે બીજી 
કોઈ સમૃધ્ધિ માગવા ટોળાંનાં ટોળાં આવે છે. આસપાસ 
દુકાનો, રહેવા-જમવાની સગતડો એમ બધો સંસાર વસી જાય 
છે. હજી પૅફના ચિત્ત અને હદયમાંથી થાઈ ગઈ નથી, એક 
દિવસ તેને સ્વપ્ન આવે છે : “થાઈ મરણ પથારીએ. છે.' ભીડ 
અને સામાન્યતાથી પૅફ અકળાવેલો હતો જ. એક રાતે 
એ છાનોમાનો નીચે ઊતરી ચાલી નીકળે છે, થાઈને મળતા. 
એ અલ્બિનાના મઠ પર પહોંચે છે. અંજીરના ઝાડ નીચે થાઈ 
ઊભી છે. પેફને જોઈ થાઈ ખુશ થાય છે. પૅફ કહે છે, 
“ાઈ, ત્યાગ વગેરે ખોટું છે. જીવન અને ઉપભોગ જ સત્ય છે. 
તું મરીશ નહીં.' પૅફ થાઈને આલિંગનમાં વળગી પડ્યો. પણ 
છેલ્લો શ્વાસ લઈ થાઈ તો અનંતની યાત્રાએ ચાલી નીકળી છે. 

અહિના પેફને ધુત્કારી કાઢે છે અને બરાડી ઊઠે છે, 
“રીચ, અધમ, નીકળ અહીંથી.' 

થાઈ વિખ્યાત ફેન્ચ નવલકથાકાર ફ્રાન્સ આનાતોલની 
બહુ વખણાયેલી અને ચચયિલી પ્રશિષ્ટ (તદ્રક્વંત્તા) કૃતિ છે. 
તાજેતરમાં વિચારવલોણું પરિવારે આ નવલકથાનો સારાનુવાદ 
પ્રગટ કર્યો છે. મૂળ અંગ્રેજી લઘુનવલ ૧૫૫ પાનાંની છે. 
સારાનુવાદ માવજી સાવલાએ કર્યો છે. આ મૂળ કૃત્તિ * ર 


સિ 
જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ :* 


રમણીક સોમેશ્વરે તેમને લભ્ય કરી આપી એતું તેમણે કહ્યું છે. ન વાંચી શકનારાને સારાનુવાદ પ્રશિષ્ટ સાહિત્યમાં પ્રવેશ 
આપ્રકાશન આપણી બે વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતાઓ છતી કરે છે. કરાવી આપે છે. 

આંપણે ત્યાં ખૂણે ખૂણે નાર્ના નાનાં મંડળો કે કોઈ એકલદોકલ, કોઈનેપ્રશ્ર થશે 'થાઈ'માં લેખક શું કહેવા માગે છે ? 
બક્તિસારા ને ઉચ્ચ સાહિત્યનાં પુસ્તકો સ્વાન્તઃસુખાય પ્રગટ લેખક કશું કહેવા નથી માગતા.પ્રશ્ન એ છે કે તમે શું સમજવા 
કરે છે. પુસ્તકની કોઈ કિંમત નહીં, વિના મૂલ્યે માંગો છો ? માણસ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે વર્તે એ જ ઠીક,કે 
વાચનપ્રેમીઓમાં વિતરણ. વિચાર વલોણું પરિવાર આ રીતે પછી સંસારી જીવન જ સારું કે પછી કઠોર તપ અને બેફામ 
વર્ષની છ પુસ્તિકા કરતું હોય એવું લાગે છે. પુસ્તિકામાં પ્રાપ્તિ મોજમજા એ બે વચ્ચેનો મધ્યમ માર્ગ ઉત્તમ ? આવાપ્રશ્વો 
સ્થાન કે કિંમતનો કોઈ નિર્દશ નથી. જાણીતા ઉદ્યોગપતિ તમારા ચિત્તમાં ઊભા કરવાનું લેખકનું કામ છે. જવાબ 
બળવંત પારેખ વર્ષેબે વર્ષેગમતાનો ગુલાલ પ્રગટ કરી તેમનું આપણે મેળવવાનો છે.પ્રશિષ્ટ કુતિ છેલ્લા પ્રકરણના છેલ્લા 
પોતાનું વાંચન બીજા વાચકો સાથે વહેંચે (ટટ કરે) છે. વાક્યથી પૂરી નથી થતી. એ આપણા ચિત્તમાં ત્યાંથી જ શરૂ 
આવાં બીજાં મંડળો પણ હશે. બીજી લાક્ષણિકતા એ છે કે ઘાય છે... આપણે તેનો ઉત્તર સ્વયં મેળવી એ કથાને પૂરી 
માવજીભાઈ સાવલા જેવી વ્યક્તિ એક ખૂણે બેસી ઉત્તમ કરવાની છે. 

મકારનું સાહિત્યકામ કર્યા કરે છે. થોડો વખત પ્રાધ્યાપક અને. (પતિત પાવના થાઈ : આનાતોલ ફાંસ, સારાનુવાદઃ 
પછી જીતનભર વાપારી એતા માતજીભાઈએ અત્યંત મનનીય માવજી કે. સાત્લા, પ્રકાશક : વિચારવલોણું પરિવાર વતી, 
એવાં સાતેક પુસ્તકો આપ્યાં છે. આવાં બીજાં પણ ઘણાં છે. જ્યેશ સોમપુરા, ૧૦૩, સુયોજન કોમ્પલેક્ષ, સ્વસ્તિક ચાર 
સારાનુવાદનું કામ એક ઉત્તમ કામ છે. અંગ્રેજીન જાણનારા રસ્તા પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯, 
કેઓછુંજાણનારા તથા સમય, વસ્તતા કે બીજા કારણે લાંબુ ફોનઃ ૦૭૯-૨૬૫૬૧૫૬૦, મૂલ્ય લખ્યું નથી.) 


ઘિ 
ધ્યાન -સંકેત 
ધ્યાનમાં શું કરવું જોઈએ ? ખરી વાત તો એ. છે કૅ 
ધ્યાનમાં કશું તથી કરવાનું, સાવ સાદી, ભાષામાં કડીએ. તો 
જતાઆવતા શ્વાસને જોતાં શીખવાનું છે. દરિવાકિનારે ક્યારેક 
શાંત ચિત્તે બેઠા હોઈએ તો કેવું લાગે છે ? એક પછી એક એમ 
એકની પાછળ એક મોજાંઓ ઊછળતાં, ધસમસતા આવતાં 
અને શાંત થતાં દેખાય છે, શ્વાસ પણ શરૂશરૂમાં એકબીજાની મી કા કા રુ. ર 
પાછળ ઊછળતા જણાશે. આ શ્વાસને જોનારો જે ભીતર બેઠો ૬રેયારનાં મોજાની માફક, શાસ શરૂમાં લાગે, 
છે. હવે તેનું ધ્યાન ધરવાનું છે. સતત ઊછળતાં, એકબીજાની પાછળ કાયમ ભાગે, 
જ્તાઆવત! શ્વાસોને જોતાંજોતાં કોઈ શ્વાસ જાશે ”ૌનારો ભીતર જે બેઠો, ધ્યાન હંમેશાં એનું ધરવું.. 
હવાની લહેરની જેમ ભીતર ખૂબ ઊંડે સુધી સ્પર્શતો લાગશે. કેવળ બેસી જોયા કરવું... 
અહારની હવા કેવો અચાનક જોસ બની જાય છે એ અદ્ભુઉ ધીરે ધીરે કોઈ લ્હેરખૌ, થાવ હવાની શ્વાસ, 
વાત લાગશે. અને અચાનક ત્યાંથી થાતો, ભીતર શરૂ પ્રવાસ, 
હવે ઔંખ મીંચીને બેસતાં ઊંડે ઊતરી જાવ છો એવું ઊંડાં અંધારાં છો લાગે, ઊંડે ને ઊંડે ઊતરવું... 
લાગવાની શરૂઆત થાય છે. હજુકોઈ અજવાળું દેખાવાનું નથી. કેવળ બેસી જોયા કરવું.. 


કશું વાંચેલું કામમાં આવવાનું નથી, ભલે આંખ મીંચી ઊંડે 
ઊતરતા ઊતરતાં અંધાર્સ પણ્ધ ઊંડાં લાગે, પરંતુ ઊંડે ને ઊંડે 
ઊતરતાં જવાનું છે. એ જ એકમાત્ર લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. આ જ 
રૂપાંતરનું એક મહત્તતનું સોપાન છે, 


રાજેશ વાસ 1મેસ્કીન' 
તાજેતરમાં જેનું વિમોચન થયું તે આધ્યાત્મિક કાવ્યોના સંપુટ “કાવ્યસત્સંગ'માંથી 
ધ્યાન-સંકેતઃ દીવાલની બંને બાજુમાંથી 


હ્ર્ણ 


ન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૬ ૨૯૦ 





ઉર્ણ૦ 


બંટુડો 


ગુલાબદાસ બ્રોકર 


આબંટુડો બેટો, તોજઞાનીનો સરદાર, આજ સવારથી મારો 
જીવ લઈ ગયો છે. બહુ લાડ કર્યા માળાને, બેટા, બેટા, ભાઈ, 
ભાઈ, કરીકરીને, પણ આજ તો હવે એને પણ બતાવી દઉં કે 
મમ્મીએમ સાવ ઢીલીપોચી નથી કે એ નચાવ્યા કરે એમ નાચ્યા 
કરે. 

એક તો માંડ માંડ દૂધ પિતડાવવા માટે ગમે તેમ કરીને 
ખેંચી લાવી તેની રમતમાંથી ને દમ મારીને બેસાડ્યો બાજુમાં ને 
જેવી જરીક દૂધ લાવવા રસોડામાં ગઈ કે ભાઈ ગાયબ ! બૂમો 
પાડી, દોડીપણ કેમે આવે જનહિને !“મમ્મી આવું છું હોં !આવું 
હોં, કરતો જાય ને એની રમતમાં જ મશગૂલ રહે. મમ્મી સામે 
જૂએતો એની આંખો દેખી ગભરાય ને !પણ ગભરાવાનું શીખ્યો 
હોયતોને ! 

બાવડેથી પકડીને ખેંચી લાવી અંદર. એના સાથીદારો તો 
બધા રફુચક્કર. પણ આ ભાઈ ? એ તરત એમ હાર સ્વીકારે ? 
એતો મંડ્યોપગપછાડવા નેધમાધમ કરવાઃ “મારે દૂધ નથી પીવું 
જા !કોઈ દી નહિપીઉ હવે. એવી ખરાબ છે !મારો દાવ...' રડતો. 
જાય ને બોલતો જાય. 

પણ હું પણ વીફરી હતી આજ તો. એનું કશુંય ગણકાર્યું 
નહિ, ને ખેંચી ગઈ રસોડાની બહારના ઓરડા સુધી પણ જેવો 
દૂધનો પ્યાલો લીધો કે ભાઈ તોફાને ચડયા. “ઊંહ ઊંહ' કરતો 
જાય, ને નાચતો જાય, “નથી પીવું જા, નથી પીવું જા' કરતો કરતો. 

ને હુંતે દૂધને સંભાળું કે એને ? બેય ગયાં. હાથમાંથી દૂધ 
ઢોળાઈ ગયું, ને પ્યાલો નીચે પછડાતાં ધબ્બ કરીને ફૂટી ગયો. ને 
' બંટુડો ? હાથમાંથી છૂટ્યો ને દોડવા લાગ્યો. પણ પાંચ વરસનો 
છોકરો. એમ દોડી દોડીને કેટલેક જાય ? હું પણ એની પાછળ 
દોડી, ને પકડી પાડ્યો. ખેંચતી ખેંચતી એને પાછી લાવી, ને માંડ 
બેસાડ્યો ત્યાં બોલ્યોઃ “બીજુંદૂધપણ ઢોળી નાખીશ.” 

“જોઉ છું હું હવે તું કેમ ઢોળે છે એ' મેં કહ્યું. ત્યાં તો એણે 
મારા ખોળામાં મેં દાબી રાખ્યો હતો ત્યાંથી જ લાત ઉછાળી 
“આપ' કહેતાં, પ્યાલો. તો ત્યાં નહોતો કે એને વાગે પણ એની. 
લાતથીમારાસાડલાની પાટલી છૂટીગઈ અનેમારા ઉપરથી મારો 
કાબૂપણ છૂટી ગયો. 

ધડદઈનેએક લાફો ચોડી દીધોએના નાનકડાગાલપર, 
તેવો જએ તો કાબૂબહાર જવા નાચકૂદ કરવા લાગ્યો કે મારાથી 


લ્ર્શ 


ક 


ન રહેવાયું. મેં એને જોર કરીને મારી સામે ઊભો કરી દીધો ને 
ફટાફટ એને મારવા માંડી. “મમ્મીને પણ મારતાં શીખ્યો, કાં ? 
આજે તારી બધી ખો ભૂલાવી દઉં નહિ, તો હું તારી મમ્મી નહીં” 
કહી ફટાફટ તમાચા ને ઘુમ્મા હું લગાવવા માંડી. 

પહેલાં તો એ. સામો થવા લાગ્યો; પણ પછી એનું જોર 
કેટલુંચાલે ?રડ્યો.પણ પછી તો એ રડીપણ શકે નહિ, ને હું એને 
મારતી અટકી પણ શકું નહિ. 

બેસી પડ્યો બાપડો જમીન પર, મારા સામે ભયભરેલી 
આંખે જોતો; પણ હું એને કહેતી જાઉ “આજ હું તને જરી પણ 
છોડવાની નથી. જોઉ છું તું કેમ મારું માનતો નથી એ' ને ફરી બે 
સપાટા. 

ઊંહુ ઊંહુ થાય, પણ રડી ન શકે એ, ને હું એને મારતી 
અટકી શકુ નહિ. 

અમારી એધમાચકડી બાજુના ઓરડામાં પણ સંભળાઈ 
હશે એટલે એ દોડી આવ્યા 'શું છે, શું છે આ બધી રડારોળ ને 
ધમાલ ?' કરતા કરતા. 

એમનો અવાજ સાંભળી મારા હાથ અટક્યા. ને મારું 
ધ્યાન એમની તરફ ખેંચાયું. બંટુડો તો નીચે લાંબો થઈને પડ્યો. 
હતો ને ડૂસકાં સિવાય બીજું કશું કાઢતો નહોતો. એના તરફ 
આંગળી ચીંધી મેંકહ્યું: 

“જુઓ આ તમારા કુંવરનાં પરાકમ. હવે મને પણ લાતો 
મારતો થયો છે, ને દૂધના પ્યાલા પણ કડી નાખે છે.” 

એમણે પડેલા ગ્લાસ તરફ જોયું. ને મારી સાડીની 
અસ્તવ્યસ્ત હાલત તરફ પણ જોયું. ને એ લાલચોળ થઈ ગયા. 
લેટીગવેલા બંટુને એક ઝાટકો મારીનેએમણે ઊભો કરી દીધોને 
પોતાની તરફખેંચતાં બોલ્યાઃ 

“મમ્મીને મરાય ?' 

અર્ધાડૂસકાભર્યા કંઠે એણે એનું આંસુભર્યું મોઢું હલાવ્યું 
નેગરદનથીજનાપોકારી. 

ત્યાં તો એને ઢંઢોળી નાખતાં એ બોલ્યા : “હરામખોર, 
ક્યાંથી શીખ્યો આવું બધું ? દઈ દઉ બે થપ્પડ ?' મેંજોયું કે બંટુ 
ધ્રૂજ્તો હતો.અને એમના હાથમાંથી છૂટવા તરફડતો હતો.પણ એ. 
પણ હવે રંગમાં આવી ગયા હતા. માર્યો નહિ એમણે એને, પણ 
એવો દમ ભિડાવ્યો કે બંટુ બાપડો તદ્દન શિયાવિયા થઈ ગયો. , 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮: ૨ 


દ 


હવે મને એની દયા આવી ગઈ ફૂલ હતું બિચારું એનેમેં 
આટલું બધુ કચડી નાખ્યું ? અને હવે એએના ઉપર પગ દબાવી 
રાખે છે ! 

દયા બતાવતી હોઉ તેમ મેં કહ્યુ “હવે છોડો એને. ને 
એનેકલ્યુ કરીશ હવે કોઈ દી તોફાન ? ને મમ્મીને સામે થઈશ 
ડીઇઈ દીએ ? 

તેનુંગળુ અને મોઢુ બન્‍ને રદનથી એટલા ભરેલા હતાં કે 
એમોંએથી હા કેના કશુય બોલી શકે તેમ નહતો. તેજ્ઞે દયા આવે 
એવી રીતેગરદનહલાતીનેનાપાડી,નેમોટુંપાછું રડીન્‌ શકાતુ 
હીય છતાં રડવુ હોય એવુ કરી દીધું 

દયા આવતી હતી મને,પણ એમ દયા બતાવી મારે એને 
બગાડવો નહોતો એટલે મેંફરી ડરામણા સ્વરે પૂછયુ 

“હવે ચુપચાપ દૂધ પી લેતુ છે ? 

એમારું કહેવુ કંઈ સમજ્યો કે નહિ તે ખબર ન પડી પણ 
પાછું એનું મોં એવી જ દયામણી રીતે 'ના'મા ફેરેતાતું રહ્યુ 

“બી ગયો છે બાપડો' મને ઘયુ ને આવા દુખર્માયે મને 
હસવુ આવી ગવુ. કલ્યુ 

તો જા છાનોમાનો, ને મોઢું બોઢુ ધોઈ આવ.' ને ઉમેર્યું 
“જે જો હવે પછી તોફાન કર્યું છે ને મારી સામે, ' 

“તો તારું ચામડુ ફાડી નાખીશ, હરામખોર.' એ બરાડ્યા 
નેએને ધક્કો મારતાં બોલ્યા જા ! 

માડ માંડ બચીને એ. બાથરૂમમાં ઘૂસી ગયો, હાંફતો 
હાંફ્તો,નેમાડ શ્વાસ ખાતો ને ડૂસકું શમાવતો 

એ અદર ગયો. કે અમે એકબીજાની સામે જોયું 
બાથરૂમનું બારણુ ફયક દઈને બધ થઈ ગયું હતુ ને અંદરથી 
એકધારા ડૂસકાભર્યા રૂદનનો અવાજ આતતો હતો. 

હુઊભી થવા જતી હતી એ બારણુ ખોલવા, ત્યા એમણે 
મને રોકી. “એને હમણાં બોલાવ મા રોઈ લેવા દે પૂરુ' 

“બહુવધારે થઈ ગ્યુ, નહિ ? મેંતરડાતે અવાજેપૂછયુ 

'મારાથી ધક્કો જોરથી મરાઈ ગયો એમણે કહ્યુ પણ 
મારી સામે જોયુ નહિ 

હુય એમની સામેજોઈ શકી નહિ,નીચે બેસી મારા નખથી 
જમીતખોતરતા હગીએદરસીહતેજોર્જોરથીરડવાનોઅતાજ 
આવતો હતો. 

પણ અમે બને એકબીજાને ચૂપ રહેવાની નિશાની કરી 
મૂગા બેસી રહ્યા મારો જીત તો એવો વલોનાતો હતો, પણ હવે 
એમને કે કોઈનેય ન ગમે એવુ કશુકરવાની મારી હિંમત નહોતી 
રહી. અદરના રોવાન! અવાજની સાથે મારી આખમાંથી અવાજ 
કર્વાવિના આસુ સરી રહ્યાં હતા. અને જરા જોઉ છું તો એમના 
નીચાનમી ગવેલા ચહેરા ઉપરક્રાત્ર ગમગીની ભરી હતી. 

આવડો ગુસ્સો, ને એપણ આવડા નાના છોકરા ઉપર' 

એગણગણત્ા હતા, ને હુ મને પોતાનેમારી નહોતી શકતી એટલે 
બિચારા બંટુના શરીરઉપર પડેલા મારનો વ્યાધિ મારાશરીરમાં 
ભોગવી રહી હતી. 


જાન્યુઆરી ર૦૦૮ ર૯ર 


પણ ત્યાં. નસીબદાર ! અંદર રોવાનો અવાજલંધ થયુ. 
અમે બેઉએ.એકબીજા સામ જોયુ, તે “હાશ' એવી કંઈક લાગણી 
અનુભવી. 

ત્યા તો અદરથી નળ ખૂલતાનો અવાજ આવ્યો,નેચાલુ 
રહ્યો કૈટલીવે વાર સુધી ! કેટલું બધું પાણી ઢોળી નાખે છે આ 
છોકરો, એવુ થયુ તો ખરુ પણ કશુ બોલવાની હિંમત ચાલી નહિ 
માત્ર મારી નજર એ બાથરૂમના બંધ બારણા તરફ ચોંટેલી રહી. 

કેટલીયે વાર થઈંગઈ કોણજાણે એનળ બંધ થતાંતો.ને 
તોય બંટુ નીકળતો નહોતો બહાર. હું ઊભી થઈ બારણુ ઠોકવા 
જતી તી, કેટલીય વાર પછી, ત્યા ઓચિંતુ જ બારણુ ઊઘડ્યુ ને 
બંટુભાઈ બહાર આવ્યા. 

રોતા રોતાનહિ,હસતા હસત. મોં બરોબર સાફ કર્યુંહતું 
ને વાળ બરોબર ઓળ્યા હતા. ને કપડાં ઉપરપણ ઈસ્ત્રી કરતો 
હોયતેમહાથ ફેરવ્યો હશે એટલે એપણ બહુચોળાયેલા નહોતા 
લાગતા. 

એવો રૂપાળો લાગતો હતો બંટુડો 1મને તો જઈને એને 
ભેટીપડવાની ઈચ્છા થઈ પણ હતે એશુ કરે છે એ જોવાનું એટલું 
મન થયુ કૅ એ ઈચ્છાતે મેંમાંડ માડ રોકી. 

એ તો જાણે કરું જ ન બન્યું હોય તેમ, દોડતો હોય તેમ 
મારીપાસે આવી ગયો ને મને વળગી પડ્યો મેં હેતથી તેને ગાલે 
હાથ ફેરવી તેને જુદો કર્યો, કે એણે પોતાને ગાલે હાથ ફેરવ્યો, ને 
માથેવાળ સરખા કરતો હોય તે રીતે ત્યા પણ હાથ ફેરવ્યો.પછી 
મારી સામે ઊભો રહ્યો. ટટ્ટાર, આખમાં આનદ ભરીને, 
ને મનેકદ્યુ 

જોયો મમ્મી, મને ? સરસ થઈ ગયો છું નહિ ? 

હુ તો. એને વળગી જ પડી.નૈ એને એમ્‌ બાથમાં લઇને 
ધબ્બ કરતી જમીન ઉપર બેસી ગઈ ત્યાતોએ એનાપપ્યા સામે 
જોઈને બોલ્યો જોયો પપ્પા, મને ? કેવો લાગું છું 
હુવે ? 

અપત્ટુ-ડેટ પપ્પા હસવાનો પ્રયત્ન કરતા માંડ માંડ 
બોલ્યા,પણ્ઞ મારાથી તો રોવાઈ જગયુ 

બંટુતરત મારાચહેરા તરફ ફર્યો ને એક ૫ળ આશ્ચર્યયી 
જોઇ રહ્યો. પછી.એની નાનકડ, સુંતાળી સુતાળી આંગળી મારી 
પાંપણો નેગાલ ઉપર ફેરવતાં આશ્ચર્યભર્યાઅવાજે કહે 

“મમ્મી, તું રડે છે ? 

“હા, બેટા, હુ માડ માંડ બોલી. “તને કેટલો બધો મારી 
લીધો મેં ? 

તેહસી પડ્યો કહે એમા રોવે છે તું ? એમાં શું ? 

“કેમ ભાઈ, એમાં શું એટલે ? એને ફરી મારી બાથમાં 
જકડતા મેંપૂછયું. 

“તો મમ્મી તો મારે જ ના ? એમાં મમ્મી રડે કંઈ ? 

અમે બન્ને હસી પડ્યા, એના પપ્પાએ હસર્તા હસત્તા 
પૂછયું શમમ્મી તો મારે, બટુ પણ પપ્પા શુ કરે ? 

ધમકાવે.' ને પછી ચાળા પાડર્તા 'હવે આવું કર્યું છે તો 


હ્ટ્શ 


ચામડું ફાડી નાખીશ, હરામખોર. ને એવું એવું કહે. 


એ એટલું બોલી રહ્યો ત્યાં અમારા બન્ને વચ્ચે એને 
પોતાની પાસે ખેંચી લેવાની ખેંચતાણ થઈ પડી. ને ત્યાં, અર્ધો 
એમના હાથમાં અને અર્ધો મારા ખોળામાં ઝૂલતો ઝૂલતો બંટુડો 


બોલ્યોઃ 
“મમ્મી દૂધ પાને. એવી ભૂખ લાગી છે !' 
સાતે સ્વર્ગના દરવાજા અમારી સામે ખૂલી ગયા. 
ણ 


ઇઉદ્દેશ' વર્ષ : ૧, અંક : ૧, ઓંગસ્ટ ૧૯૯૦માંથી) 


વાઈલ્ડ લાઈફ વોચ - ૧૧ 
કસ્તુરીમૃગ : 100 ળ0ડ1૬ [લ્લા 


ભારતમાં જોવા મળતી જાત - 1/0ડતમંઈિપડ 14ળાવલાડ 


ગુજરાતમાં આપણે કર 2 
જેને કસ્તૃરીમૃગ કહીએ 
છીએ તેને હિંદીમાં કસ્તુરો - 
કાશ્મીરીમાં શઓસ. 
કહેવાય છે. કાશ્મીર સિવાય 
તે નેપાલ અને સિક્કીમમાં [ટે 
જોવા મળે છે. કાશ્મીરના [| 
શ્રીનગરથી ૫૦ કિ.મી. દૂર શિ 
આવેલા દાચિગામના “ડઝ 
જંગલમાં તે જોવા મળે છે. ફં 

આપણા સંતો અને 
ધાર્મિક - આધ્યાત્મિક 
પુરૂષો કહે છે કે ઇશ્વર માણસના પોતાનામાં જ રહેલો છે. તેને 
બહાર શોધવાની. જરૂર નથી. આરાધના કરી, ધ્યાન ધરવાથી, 
તપશ્ચર્યા કરવાથી, કુંડલિની શક્તિ જગાડવાથી ઈશ્વરની 
અનુભૂત્તિ થઇ શકે છે. આ પ્રમાણે તેનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. 
આધ્યાત્મિક પુરુષો આ મુદ્દો પુરવાર કરવા માટે કસ્તુરીમૃગનો 
દાખલો આપે છે. અલભ્ય કસ્તુરી, કસ્તુરીમૃગમાં પોતાનામાં 
હોવા છતાં તે વનમાં, જંગલોમાં તેને શોધવા ધમપછાડા કરે છે 
અને દિશાવિહીન થઇ જંગલોમાં ભટક્યા કરે છે, કારણ કે આ 
અજ્ઞાન પ્રાણીને ખબર નથી કે કસ્તુરી તેની નાભિમાં જ 
અસ્તિત્વ ધરાવે છે. 

ઈશ્વરે બક્ષેલી આ વિશેષ દેણ તેના મૃત્યુનું કારણ બની 
ગયું છે. કાળા માથાનો માનવી પોતાનાં અજ્ઞાન અને 
અંધશ્રધ્ધાથી માને છે કે કસ્તુરી ખાવાથી તે કદી માંદો પડશે. 
નહીં અને અત્યંત લાંબુ જીવન જીવી શકશે, અમરત્વ પ્રાપ્ત 
કરી શકશે. સ્વાર્થી, બુદ્ધિહીન માનવી આવી અંધશ્રધ્ધાને લીધે 
મોટું પાપ કરી કસ્તુરીમૃગની હત્યા કરે છે અથવા પૈસા આપી 
કરાવે છે. આ કારણસર કસ્તુરીમૃગની સંખ્યા અત્યંત ઓછી 
થઈ ગઈ છે. 

કસ્તુરીમૃગ કદમાં નાનું છે. ફક્ત પર સે.મી. જેટલું 


બ્ટ્શ 














હેમેન્દ્ર એ. શાહ 


“] (આશરે ૨૦” જેટલું). નાનું 
સસ હોય છે ત્યારે તેના શરીર 
ઉપર રૂંવાટી જેવા મખમલી 
વાળ. હોય છે. તેની ઉંમર 
વધે છે પછી આ વાળ 
સુંવાળા રહેતા નથી અને 
કડક-સખ્ત બની જાય છે. 
કસ્તુરીમૃગ નથી ડીયર 
કેટેગરીનું કે નથી એન્ટીલીપ 
 કેટેગરીનું. તે આ બે વચ્ચેનું 
ધા  -. ગણાય છે. કસ્તુરીમૃગમાં, 
કસ્તુર ફક્ત નર જાતિમાં - 
પુરુષ વર્ગમાં જ થાય છે. નારીમાં - સ્ત્રીવર્ગમાં થતી નથી. બીજી 
ખાસિયત એ છે કે કસ્તુરીમૃગને શિંગડાં થતાં નથી. તેની પૂંછડી 
મળદ્વાર પાસે આવેલા વાળ નીચે દબાયેલી રહે છે તેથી તે 
જલ્દીથી દેખાતી નથી. કસ્તુરીનો રસસ્ત્રાવ તાજો હોય છે ત્યારે 
પેશાબ જેવી દુર્ગંધ મારે છે. પરંતુ તે સૂકાય છે ત્યારે તેની મધુર- 
સુગંધી, અત્તર જેવી સુવાસ, ચારે તરફ ફેલાઈ જાય છે. કસ્તુરી, 
નર મૃગની પેટના નીચેના ભાગમાં (એબ્ડોમેન પાસે) થાય છે. 
કસ્તુરી એક વ્યાપારની વસ્તુ બની ગઈ હોવાથી આ 
વિશેષ મૃગનું નિકંદન નીકળી ગયું છે. 
તે ઊંચાઈવાળા, સુંવાળા થડવાળા અને પાતળી 
ડાળીવાળા વૃક્ષોના જંગલમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. ઘાસ, 
પાંદડાં, સુકા જેવા છોડ, ફૂલ વગેરે તેનો ખોરાક છે. ખોરાક લેવા 
પહાડી પરથી બે વાર નીચે ઉતરે છે. સવારે અને સાંજે. જંગલમાં 
એવી રીતે પડી રહે છે કે તે જલ્દીથી શોધી શકાતું નથી. તે 
એકલું અથવા બેની જોડીમાં રહેવું પસંદ કરે છે. ઘણાં 
પ્રાણીઓની જેમ ટોળામાં રહેવું પસંદ કરતું નથી. તેનો સંવનનનો 
મહિનો જાન્યુઆરીમાં છે. બચ્ચાંનો જન્મ છ મહિને થાય છે. 
તેના વિશેષ પ્રકારના પગને લીધે બરફ પ્રદેશમાં અને ઢાળવાળા 
લપસણા પર્વતીય પ્રદેશમાં પણ તે ઝડપથી દોડી શકે છે. 


ન 


જાન્યુઆરી રઃ ” 


બનાવવાનું છે એક સો વર્ષ જૂની આ સંસ્થાએ ગુજરાત 
વિદ્યાપીઠના ૮૨ વર્ષના બાળકને દત્તક લીધો છે... દલિત, 
મુસ્લિમ અને આદિવાસી સાહિત્યની સંકુચિતતાને તોડીને 
ગુજરાતી સાહિત્યનો એક માંડવો રચવો જોઈએ. આપણે 
આપણા ડુંડાળા-્વાડાઓમાંથી બહાર આવવું પડશે, આપણે. 
ભારતીય સાહિત્ય રચવું પડશે. અને એ માટે દેશની વિવિધ 
ભાષાઓ શાથે નાતો જોડવો પડશે વિશ્ચગુર્જરી ત્યારે જ થઈ 
શકશે જ્યારે સાહિત્યકારોને છેવાડાના માણસ અંગે નિસબત 
હશે 
ગુણવંત શાહનું પ્રવચન 

જાણીત્તા ચિંતક ડૉ ગુણવંત શાહે શુભેચ્છા પ્રવચન 
આપતાં કહ્યુ હતું કે માતૃભાષા એ માના ધાવણ પછી સૌથી 
મહત્ત્વની છે ભાષા સાથે સંસ્કારિતા ખતમ થતી હોય છે તેમણે 
અઘરી ભાપામાં લખતા લેખકોની ટીકા કરી હતી 

રઘુવીર ચૌધરી અને ધીરુબહેન. પટેલના પ્રાસંગિક 
પ્રવચન પછી નિરંજન ભગતે “લાવો તમારો હાથ' એ કાવ્ય રજૂ 
ક્યું હતું 
મોરારિબાપુર્નુપ્રવચન 

પૂ મોરારિબાપુએ જણાવ્યું હતું કે મારી ભાષાના 
ગૌરવનું દર્શન કરવા હું અહીં આવ્યો છું તમે ગમે ત્યાં હો પણ 
મા, માતૃભૂમિ, માતૃસંસ્થા અને માતૃભાષાને ભૂલશો નહીં. 
ગુજરાતી ભાષા છેવાડાના માણસ સુધી નહીં પહોંચે તો ભુલાઈ 
જરો. 

પરિષદનાં ઉપપ્રમુખ વર્ષા અડાલજાએ આભાર માન્યો 
હતો. ઉદૂઘાટન બેઠકનું સંચાલન પ્રકાશ લાલા અને પરિષદના 
કૌષાધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર પટેલે કર્યું હતું 
પ્રથમ બેઠક 

બપોરે મળેલી પ્રથમ બેઠકનો વિષય હતો “નવલકથ॥ા' 

આ બેઠકના અધ્યક્ષસ્થાનેથી બોલર્તા દિનકર જોશીએ 
જણાવ્યું હતું કે રામાયણ અને મહાભારત પછી આપણ કથા 
સાહેત્વ ઉપર સૌર્થા વધુ પ્રભાવ પાડનાર ગ્ય એ ગુણાઢય 
રચેત “બૃહદ કથા મંજરી' છે આ બેઠકમાં મોહનલાલ પટેલે 
એતિહાસિક નવલકથા ઉપર પ્રવચન આપ્યું હતું બિંદુ ભટ્ટ 
પૌતાની નવલકથાઓ શ'મીરાં યાસ્િકની ડાયરી' અને 
*અખેપાતર”ની વાત કરી હતી સંચાલન રમેશ ર દવેનું હતું 

આસ્વાદની રાત્રી બેઠક સુંદરમ્‌ અંગેની હતી. પરેશ 
નાયકે દિગ્દર્શિત કરેલ સુંદરમ્‌ની વાર્તાઓનું નાટ્યાત્મક પઠન 
તથા ગીતો વગેરે રજૂથર્યાં હતાં. સંકલન ઉષા ઉપાધ્યાયનું હતું 
બીજી બેઠક 

તા. રરમીના રોજ સવારે મળેલી બેઠકનો વિષય હતો. 
“વિવેચન' પ્રમુખ હતા રમણ સોની. રમણભાઈ સોનીએ. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ “ ર૯૧ 


જણાવ્યું હતું કે છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી આપણી જો કોઈ 
નોંધપાત્ર ઘટના હોય તો એ વધી રહેલાં પુસ્તક પ્રકાશનની 
ઘટના છે સર્જનાત્મક સાહિત્યનાં જનહીં, તિવેચન-સંશોધનના 
પણ ઘણાં પુસ્તકો પ્રગટ થાય છે ., હવે કેટલાંક વર્ષોથી, સાહિત્ય 
સંસ્થાઓની પ્રકાશનયાદીઓ પણ વિસ્તૃત થતી ગઈ છે વળી 
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી જેવી સંસ્યાઓ આર્થિક અનુદાન 
દ્રારાવક્તિગત પ્રકાશકોને પ્રેરતી રહી છે એ કારણે પણ ર્રય- 
પ્રકાશન વધ્યું છે ચવસાયી પ્રકાશકો, સંસ્થા પ્રકાશકો અને 
વ્યક્તિગત લેખક પ્રકાશકો એવા ત્રણે સોતોમાથી વિપુલ 
ગ્રંથરાશિ આપણી સામે આવી રહ્યો છે વક્તા હતા રમેશ 
ઓઝા (તેમની અનુપસ્થિતિમાં “વિવેચનની દિશા ભૂલ - જૂદા 
સંદર્ભમાં' વિષયક તેમનું પેપર ઉષા ઉપાધ્યાયે વાંચ્યું હતું અને 
બાબુ સુથારનું પેપર પ્રફુલ્લ રાવલે વાચ્યું હતું. વિષય હતો. “નવા 
કાયશાસ્ત્રની શોધમાં' કે બી. શાહે 'મધ્યકાલીન સાહિત્યની 
પ્રતીક્ષા, પડકાર અને સંપ્રાપ્તિ' ઉપર કંદ્યું હતું ભૂમિકા પ્રકાશ 
લાલાએ બાંધી હતી. સંચાલન અનિલા દલાલે કર્યું હતું 
ત્રીજી બેઠક 

સુંદરમ્‌ શતાબ્દી વંદના નામક ત્રીજી બેઠકના પ્રમુખ 
હત્તા હરિકૃષ્ણ પાઠક તેમણે જણાવ્યું હતું કે કવિને પ્રારંભથી જ 
તેમના ઉછેર અને શિક્ષણ દરમિયાન સ્વતંત્ર ભાવના, માનવપ્રેમ 
અને કલા સાહિત્યના સંસ્કાર મળતા રહ્યા. અભ્યાસકાળે જ 
ચિત્ર-સંગીતર્મા રસ લેતા ગ્રામજીવતનાં ભજન કીર્તન અને 
ધાર્મિક ઉત્સવોમાં પણ તેમની રુચિ રહેતી. વળી મિવાં માતરના 
તેમના વતનના) સંતપુરૃષ ગુલાબગુરૂનો અનુગ્રહ તેમના ૫ર 
ઊતરેલો અને એમના પ્રતાપે પોતાને 
શ્રી અરવિંદ અને શ્રી માતાજીનો યોગ થયો તેવું તેઓ માનતા. 

ભારતીબેન દવેના સંચાલનમાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં 
પ્રકાશ લાલાએ ભૂમિકા બાંધી હતી. હર્ષદ ત્િવેદીએ 'સુંદરમૂના 
ગીતો' પર, વિનોદ જોશીએ “સુંદરમ્‌ની કતિતા' પર, યોગેશ 
જોષીએ '“સુંદરમૂની વાર્તાઓ” પર, રવીન્દ્ર પારેખે “સુંદરમ્‌ના 
ઉવેચન” વર ડ્રકારા વાડ્યો હતપે. 
અંતિમ બેઠક 

અંતિમ બેઠકમાં યજમાન સંસ્થા કલ્ચરલ ફોરમ વતી 
કૃષ્ણકાન્ત જહાએ તથા પરિષદ વતી રાજેન્દ્ર પટેલે આભાર- 
દર્શન કર્યું હતું નારાયણભાઈ દેસાઈએ પણ પોતાની લાગણી 
વક્ત કરી હતી. સમાપન બેઠકના પ્રારંભમાં દિવંગત થયેલા 
સાહિત્યકારોને શ્રધ્ધાંજલે અર્પણ કરાઈ હત્તી તથા ગુજરાત 
રાજ્ય સાહિત્ય અકાદમીના કાર્ય માટે તેમજ રાષ્ટ્રીય એકતા 
સાધવા માટેનું પ્રથમ પગલું એવા 'અનુવાદ' દ્વારા સમગ્ર 
ભારતીય સાહિત્યને ગુજરાતી ભાષામાં ઉતારવા માટે ગુજરાતી 
સાહિત્ય અગ્રેસર બને તેવો ઠરાવ સર્તાનુમતે પસાર થવો હતો. 


બટ 


આ બેઠકમાં ઠરાવોનું વાચન રતિલાલ બોરીસાગરે કર્યું હતું. 


સંમેલન સર્વ રીતે સફળ. રહ્યું હતું. યજમાન સંસ્થાનું 


અંતમાં અધિક માહિતી નિયામક અને કવિ સ્વાગત ઉષ્માભરયું હતું. 


ડૉ. દલપતભાઈ પઢિયારે બે ભજનો રજૂ કર્યા હતાં. ના 
ભાવના તેવી સિધ્ધિ 
ઉ. સા. પરિષદના નવા પ્રમુખની ભાવના) 

ગેર ગુર્જરી, આ બને વિશ્વભાષા' ધરી ધન્ય આ ધ્યેયને ભીતરે જો 

નવા પ્રમુખે કરી, વ્યક્ત આશા. કરે ભવ્ય ઉદ્દેશથી સર્જનો તો. 

ચુમાલીસમા જે અધિવેશને ત્યાં થશે દાયકામાં જ એ સિધ્ધ નિશ્ષે 

રજૂ તો કરી ભવન આ ભાવના જ્યાં... ભલી ભાવના ભવ્ય આ નિત્ય વિશ્વે 

અહો અગ્નિકુંડે ઉગાડી ગુલાબે નિસ્બત અંતિમ જન વિષે, ધરે સર્જકો સર્વ 

*મહાનામ શ્રી' આમ આહ્વાન આપે ગિરા ગુર્જરી કાજ તો, વિશ્વ આ ધરશે ગર્વ 

હવે ગુર્જરી સૌ કવિ-લેખકો આ 

સદા ભીતરે ખેવના રાખશે આ 

% 
જર્યત જી. ગાંધી “કુસુમાયુધ' 
(પરિષદ પ્રમુખ શ્રી નારાયણ દેસાઈના ઉદ્બોધનથી પ્રેરિત...) 
સાહિત્યવૃત્ત 
મુકુન્દ પી. શાહ 

કવિશ્રી શજેન્દ્ર શુકલને સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ સાહિત્યકાર ડૉ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાને તેમના પુસ્તક 'સહવર્તી 


ડવિશ્રી રાજેન્દ્ર શુકલને સાહિત્ય અકાદમી, દિલ્હી દ્રારા 
તેમના કાવસંપુટ 'ગઝલ સંહિતા' માટે ૨૦૦૭ના વર્ષનો સાહિત્ય 
અકાદમી એવોર્ડ આપવાની જાહેરાત થઈ છે. તારીખ 
૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ના રોજ દિલ્હીમાં યોજાનાર સમારંભમાં 
કવિશ્રીનેએવોર્ડ-પ્રતીક રૂ. ૫૦ હજાર તથા તામ્રપત્ર રાષ્ટ્રપતિના 
વરદહસ્તે એનાયત થશે. 
સિતાશૃ યશર્શ્ચદ્રને ચંદ્રવદન મહેતા એવોર્ડ 

તા. ૮મી ડિસેમ્બરેગુજરાત વિશ્વકોષ ભતનખાતે સિતાંશુ 
યશશ્ચંદ્રને ઈ.સ. ૨૦૦૫-૨૦૦૬ના વર્ષ માટેનો “ચંદ્રવદન મહેતા 
એવોર્ડ' સમારંભનાપ્રમુખ ધીરુભાઈ ઠાકરે અર્પણ કર્યો હતો.આ 
મસંગેયજ્ઞેશ દવેએ 'સેતાંશુના સર્જક વ્યક્તિત્વ' અને માર્કડ ભટ્ટ 
“સિતાંશુના નાટ્યપ્રદાન'ની વાત કરી હતી. અરુણ શ્રોફેપ્રાસંગિક 
પ્રવચન કર્યું હતું. ધીરુબહેન પટેલે સાહિત્ય સંગમ, સુરત પ્રકાશિત 
ચં. ચી.મહેતાની ૧૫ ગઠરિયાનું (છ ગ્રંથોમાં) વિમોચન કર્યું હતું. 
સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર મહેતાએ પ્રતિભાવ આપ્યો હતો. ડૉ. કુમારપાળ 
દેસાઈએ સ્વાગતપ્રવચન અને આભારદર્શન કર્યું હતું. નિમેષ 
દેસાઈએ સિતાંશુનાં નાટકોનાં ગીતો અને નાટ્યાંશનું પઠન કર્યું 
હતું. સમગ્ર સમારંભનું સંચાલન “નવચેતન'નાં સંપાદક 
ડૉ. પ્રીતિબહેન શાહે કર્યું હતું. 
હો.ચંદ્રકાન્ત ટોપીવ્ળાને એવોર્ડ 

ભારતીય ભાષા પરિષદ, કોલકાતા દ્વાર અપાતા 
સાહિત્પિક એવોર્ડ્ઝમાં ૨૦૦૦ના વર્ષ માટે સુપ્રસિદ્ધ 


લ્ય્શ 


પરિવર્તી' માટે એવોર્ડ અર્પણ કરવાનું જાહેર કરાયું છે. 
પ્રતિભાબહેન દવેને “ભાષા-ભારતી એવોર્ડ' 

સેન્ટ્રલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયન લેંગ્વેજીસના ઉપક્રમે 
ભાષાભારતી સન્‍માન એવોર્ડ અપાય છે. ૨૦૦૪-૨૦૦૫ના 
એવોર્ડ્ઝ પૈકી મરાઠીમાંથી ગુજરાતીમાં ભાષાંતર માટે 
પ્રતિભાબહેન દવેને આ એવોર્ડ એનાયત કરાશે. 
ધૂમકેતુ નવલિકાપુરસ્કારએનાયત થયા 

તા. ૧૫મી ડિસેમ્બરે ભાઈકાકા હોલ ખાતે ગૂર્જરપરિવાર 
અને ધૂમકેતુ પરિવારના ઉપક્રમે વર્ષ ૨૦૦૧થી ૨૦૦૬ 
દરમિયાન પ્રકાશિત થયેલ શ્રેષ્ઠ ચાર નવલિકા સંગ્રહના લેખકો 
વિનેશ અંતાણી, ધીરેન્દ્ર મહેતા, શિરીષ પંચાલ તથા ઈવા ડેવને 
પુરસ્કાર અર્પણ કરવાનો સમારંભ યોજાયો હતો. શિરીષ પંચાલ 
અને ઈવા ડેવે સૌજન્યપૂર્વક પુરસ્કારનો અસ્વીકાર કર્યો હોવાનું 
પત્રથી જણાવ્યું હતું. આ પ્રસંગે સમારોહ-ગૌરવ તરીકે પધાર્યા 
હતા સ્વામી સચ્ચિદાનંદ, ચિમનલાલ ત્રિવેદી, ભોળાભાઈ પટેલ, 
રઘુવીર ચૌધરી, મનુભાઈ કોઠારી, નિરુપમા આર. મારુ તથા 
ચંદ્રકાન્ત શેઠ, ધીરેન્દ્રમહેતાએપ્રતિભાવમાં ધૂમકેતુની વાર્તાકળા 
વિશેવાત કરી હતી,તો વિનેશ અંતાણીએ.પોતાની વાર્તાસર્જનની 
પ્રકિયા જણાવી હતી. આ પ્રસંગે ધૂમકેતુની કેટલીક વાર્તાઓના 
નિરૂપમાં મારુએ કરેલા અંગ્રેજી અનુવાદ '61૦૪૪ 
*ત્વ?લડ'નો ગ્રંથ જન્મોત્સવ પણ ઉજવાયો હતો. ગૂર્જરના 
મનુભાઈ શાહે સ્વાગત પ્રવચન, ધૂમકેતુનાં પૌત્રી કલ્યાણીએ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮: ૨૯૭ 


આભારદર્શન અને તુષાર શુકલે સંચાલન કર્યું હતું 
એનીબહેન સરેયાવાર્તાલેખન-સ્પર્ધાર્નાપાર્તોપિકો અપાર્યા 

તા. ર૪મી નવેમ્બરના રોજગુજરાતી સાહિત્યપરિષદના 
રા. વિ પાઠક સભાખંડ ખાતે 'એનીબહેન સરેયા લેખિકા 
પ્રોત્સાડત નિધિ'ના ઉપકમે તત્કાલીન પરિષદ-પ્રમુખ 
ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈના અધ્યક્ષપદે વાર્તાલેખનસ્પર્ધાનાં વિજેતા 
બહેનોને પારિતોષિકો આપવાનો સમારંભ યોજાયો હતો જેમાં 
શ્રીઅનિલા દલાલે સૌનુંસ્તાગત કરી ભૂમિકા બાંધી હતી. વાર્તાના 
એક નિર્ણયિક હર્ષદ ત્રિવેદીએ રેણુકા પટેલની વાર્તા “હું આલોક 
જોશી', નિર્જરી મહેતાની વાર્તા ક્લોટ' અને પ્રજ્ઞા પટેલની વાર્તા 
્રયાણ' વિષે સંક્ષિપ્તમાં ચર્ચા કરી હતી. ત્યારબાદ આ ત્રણેય 
ઇનામપ્રાપ્ત વાર્તાઓ વિશે સમારંભનાં અત્તિથિવિરોષ ઈલાબહેન 
પાઠકે પોતાનો પ્રતિભાવ આપી વાર્તાઓની છણાવટ કરી હતી 
અને લેખિકાઓને કેટલાંક સૂચનો કર્યા હતાં મુખ્ય વક્તા 
ધીરુબહેન પટેલે એનીબહેન સરૈયા વાર્તા લેખિકા પ્રોત્સાહન 
નિધિની વાત કરી હતી. ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈએ અધ્યક્ષીય 
પ્રવચન આપ્યું હતું. પરિષદમત્રી ભારતીબહેન ર દવેએ 
આભારદર્શન કર્યું હતું 

ત્યાર પછી અદિતિ દેસાઈ દિગ્દર્શિત સુધા મહેતાનું 
એકાંકી “અને રસ્તો વળી ગયો', ઊર્મિપંડિતનું એકાંકી પ્રેમ ??' 
અને પૂર્વી ઓઝાનું એકાંકી 'કાગડો'નું મંચન કરાયું હતું આ 
ત્રણેય એકાંકીના મંચનને પ્રેક્ષકોએ વધાવી લીધું હતું. 
શ્રીરાજેશબાસ 1મેસ્કીન'ના હાવ્યસત્સંગ”નું તિમોચન 

જાણીતા કવિ શ્રી રાજેશ વાસ 'મિસ્કીન' રચિત 
આધ્યાત્મિક કાવ્યોના સંપુટ “કાવ્યસત્સંગ' શ્રેણીનાં પ્રથમ પાંચ 
પુસ્તકો સત્સંગ પ્રકાશન, (૧, સરસ્વતી સોસાયટી, પાલડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ ફોન ૨૬૬૦૨૧૫૪) દ્વારા પ્રકાશિત 
થયાં. ગ્રંથ પ્રાગટ્ય સમારોહ શુઠ્વાર તારીખ ૨૧ ડિસેમ્બર 
૨૦૦૭ના રોજ સાંજે ૭ કલાકે ભાઈકાકા હોલ, અમદાવાદમાં 
શ્રી મોરારિબાપુની નિશ્રાર્મા યોજાયો. એમણે મનનીય પ્રવચન 
કરતાંકલ્યું કે 'નભવાણી અને નાભીવાણી ભેગી થતાં નિજવાણીથી 
જે સર્જન થાય છે તે ઉત્તમોત્તમ જ હોય.' અતિથિ વિશેષ 
શ્રી ગુણવંત શાહે પુસ્તકપ્રેમ અને સાહિત્યપ્રેમની વિચારપ્રેરક 
વાતો કહી તો રાજેશ વ્યાસ 'પિસ્કીન' દ્વારા આરભમાં પોતાની 
કૈફ્યિત રજૂથઈ કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં સદ્ગુરુ પરમભટ્ટારક 
શ્રીઆનંદાનંદનાથજીએ આશીર્વચન કર્યા. 

અનુભૂતિનાં રહસ્યોને ઉજાગર કરતાં કાયોના આ 
સંપુટમાં અધ્યાત્મના રગે રંગાવેલી કતિની કાવ્ય રચનાઓ અને 
એવી જ રીતે રસાવેલું રસદર્શન સરળ. ભાષામાં ઉપાસનાનાં 
રહસ્યો અને સાધનાપધાતિની સમજ વાચકોને આપે છે 
જનકલ્યાણ'નાચરિત્રવિશેર્ષાંકનું તિમોચન 

તા. ૧૮મી નવેમ્બરે શિશુતિહાર, ભાવનગરના ઉપકમે 
યોજાવૈલ કાર્યઠમમાં જાણીતા માસિક “જનકલ્યાણ'ના ચરિત્ર 
“વિશેષાંક” અંતર્ગત શ્રી માનભાઈ ભટ્ટ ચરિત્ર અંકનું વિમોચન 
મીરાબહેન ભટ્ટના મુખ્ય અતિથિવિશેષપદદે “જનકલ્યાણ'ના 
સંપાદક દેવેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી અને “વવચેતન'ના તંત્રી મુકુન્દભાઈ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ' ર૯૮ 





શાહના અતિથિવિશેષપદે પ્રો. તખ્તર્સિંહ પરમારે કર્યું હતુ. 
ડૉ. નાનકભાઈ ભટ્ટે ભૂમિકા બોંધી હતી, દેવેન્દ્રભાઈ તિવેદીએ 
ચરિત્ર અંકનો ખ્યાલ આપ્યો હતો. મીરાબહેન ભટ્ટે 
શિરુવિહારના સ્થાપક સ્વ. માનભાઈ ભટ્ટના જીવન અને કર્ય 
વિશે વાત કરી હતી. આયોજન શિશુવિહારના પ્રમુખ 
ડૉ. નિર્મળભાઈ વકીલ અને મંત્રી ઈન્દિરાબહેન ભટે કર્યું હતું. 
અખિલભારતીય કાલિદાસસમાગેહ 

તા ૨૦ થી ૨૭ નવેમ્બર દરમિયાન ઉજ્જૈનમાં અખેલ 
ભારતીય કાલિદાસ સમારોહની સુવર્ણજ્યન્તી દેશભરના 
સંસ્કૃતના મૂર્ધન્ય વિદ્વાનોની ઉપસ્થિતિમાં ઉજવાઈ અડવાણીજી 
અને પુરીના શંકરાચાર્યજીની નિશ્રામાં વિવિધ કાર્યક્રમોનું 
આયોજન થયું હતું ડૉ. હર્ષદેવ માધવે અખિલ ભારતીય સસ્કૃત 
કંવિ સંમેલનમાં સંસ્કૃતના આધુનિક કવિ તરીકે ગુજરાતનું 
પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને 'શાકૃન્તલનું તાત્િક અર્થઘટન' નામે 
શોધપત્ર રજૂ કર્યું હતું ગુજરાતના ડૉ. મનસુખ પટોલિયા, 
મહાકાન્ત્‌ જોશી, પ્રા. આશાબહેન મકવાણા અને અન્ય સર્જકો - 
અધ્યાપકોએતેમાં ભાગલીધો હતો.હરિકૃષ્ણ પાઠક તથા વિનોદ 
જોશી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 
મોડાસામાં રમણલાલસોનીજન્મમહોત્સવ 

બાળસાહિત્યમાં અમોલું પ્રદાન કરનાર સદ્ગત 
રમણલાલ સોનીના વતન કોકાપુરના નગર મોડાસામાં ૭મી 
ડિસેમ્બરના રોજ એમની જન્મ શતાબ્દીનો પ્રારંભ અનેકવિધ 
કાર્યક્રમો દ્રાર થયો ત્યાંની સરસ્વતી વિઘાલય તઘા કલરવ 
શાળાનાં આઠસો જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અને બસો જેટલા વાલીઓ - 
શિક્ષકોની સક્રિયતાવાળા આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન યશવંત 
મહેતા હતા. આપ્રસંગે રમણલાલ સોનીના સુપુત્ર શ્રીરામ સોની 
તથા પુત્રવધૂ રેણુકાબહેન સોની ઉપરાંત પ્રો સુરેશભાઈ શાહ, 
ડૉ. કિશોર પંડ્યા વગેરે પણ સકિય રહ્યાં હતાં 
ધરમપુરમાં સાહિત્ય-પર્વ 

તા. ૧ અને ર ડૅસેમ્બરના રોજગુજરાતી સાહિત્યપરિષદ 
અને શ્રીમદ્‌ રાજચંદ્ર આશ્રમ, ધરમપુર (જિ વલસાડ) ખાતે 
ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાવેલ સાહિત્યપર્વનું 
ઉદ્ઘાટન શ્રી રાકેશભાઈ ઝવેરી અને અન્ય મહાનુભાવોએ કરી 
મંગલ પ્રવચન આપ્યું હતું ભૂમિકા ડૉ. અનિલા દલાલે બાંધી 
હતી. આ પ્રસંગે મુખ્ય વક્તવ્યડૉ.ભોળાભાઈ પટેલે આપ્યું હતું. 
“આ પર્વમાં ડૉ કુમારપાળ દેસાઈ, રઘુવીર ચૌધરી, 
સુભાષ ભટટ આલોડ ગુપ્ત, ભાલચંદ્ર નીમાડે, અનિલા દલાલ, 
ગુલાબ દેઢિયા, કે બી. શાહ, સુધીર દેસાઈ, પ્રદીપ ખાંડવદલા, 
નિરંજન રાજ્યગુરુ, અંબાદાન રોહડિયા વગેરેએ નાખ્યાનો 
આપ્યાં હતાં. લાભર્શકર પુરોહિત, રકેશભાઈ ઝવેરીએ ભક્તિ 
સંગીત પીરસ્યું હતું રાજેન્દ્ર શુકલે ગઝલોનું ગાન કર્યું હતું 
હરિકૃષ્ણ પાઠકે પરિષદ વતી અને અતુલભાઈ શાહે યજમાન 
સંસ્થા તતી આભારદર્શન કર્યું હતું. નિરંજન ત્રિવેદીએ હળવી 
હવા જમાવી હતી. 
આદિવાસી અકાદમીનુંપાવાનુંપ્રવચન 

દરવર્ષેનવેમ્બરમાસમાંઆદિવાસીઅકાદમી,તેજગઢર્મા 


હ્ટ્શ 


અપાતું “પાયાનું પ્રવચન' (ફાઉન્ડેશન લેક્ચર) આ વર્ષે તા. ૧૭- 
૧૧-૨૦૦૭ના રોજ ડિસેમ્બર-૨૦૦૭થી વરાયેલા ગુજરાતી 
સાહિત્ય પરિષદના અધ્યક્ષ નારાયણ દેસાઈએ આદિવાસી 
અકાદમીના પ્રાંગણમાં વિશાળ આદિવાસી સમાજ વચ્ચે આપ્યું 
હંતું.પ્રવચનનોપ્રધાનસ્વરહતો.ઃ “લોકક્યારેયહિંસકહોતાનથી 
અનેલોકનાસહયોગવિનાઅહિંસાસફળથતીનથીતથાલોકની 
પૃષ્ટભૂમિમાંથી પ્રગટેલું સાહિત્ય જ ચિરંજીવ બને છે.' આ પ્રસંગે 
ગણેશ દેવી, ભગવાનદાસ પટેલ, કાનજી પટેલ, વિક્રમ ચૌધરી, 
આર.ચિતારઆદિસાહિત્યકારોસહભાગીથયા હતા. 
મુંબઈમાં સાહિત્યગોષ્ઠિ 

તા. રજી ડિસેમ્બરે ગુજરાતી. સાહિત્ય પરિષદ અને 
ભવન્સ કલ્ચરલ સેન્ટરના ઉપક્રમે “શારદા સાહિત્યગોષ્ઠિ'નું 
આયોજનપ્રાણગંગા હોલ, અંધેરી (પશ્ચિમ) ખાતે કરવામાં આવ્યું 
હતું. મહેન્દ્રકુમાર રિખવચંદ શાહ પ્રેરિત આ કાર્યક્રમમાં બે 
નવલકથાકાર ઈલા આરબ મહેતા તથા વર્ષા અડાલજાએ ભાગ 
લીધો હતો. વાર્તાલાપ ઉપરાંત સર્જકો માટે કાર્યશાળાનું આયોજન 
કરવામાં આવ્યું હતું. 
મોડાસાર્માં “શબ્દ-સેતુ' સાહિત્ય સંસ્થાનું મંગલાચરણ 

વિદ્યાનગરી મોડાસા ખાતે સાહિત્ય સંસ્થા “શબ્દસેતુ'નું 
વિધિસર રીતે મંગલાચરણ કરાયું છે. આ પ્રસંગે રાજેશ વાસ 
“મેસ્કિન', મણિલાલ હ. પટેલ, “માય ડિયર જ્યુ'ની ઉપસ્થિતિ 
ધ્યાનખેંચતી હતી. આપ્રસંગે “કાવ્ય- ગોષ્ઠિ' પણ યોજાઈ હતી. 
જેનું સંચાલન રમેશ પટેલ 'ક્ષ'એ કર્યું હતું. 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના કાવ્યપરવક્તવ્યો 

તા. પમી ડિસેમ્બરે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ગોવર્ધન 
સ્મૃતિ મંદિર ખાતે રવીન્દ્રનાથ ટાગોર રચિત કાવ્ય 'શોનાર તરી' 
પરગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ કવિ -ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા અને નિરંજન 
ભગતે વક્તવ્યો આપ્યાં હતાં. આયોજન “રવીન્દ્ર ભવન' તરફથી 
શૈલેશ પારેખે કર્યું હતું. 
બાળ-પુસ્તકાલય યોજના 

વિખ્યાત ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી સંસ્થા ઈન્ફોસિસના વડા 
નારાયણ મૂર્તિનાં પત્ની અને લેખિકા શ્રી સુધા મૂર્તિએ કર્ણાટકનાં 
ગામડાંઓમાં ૧૦,૦૦૦બાળ-પુસ્તકાલયો ખોલી આપ્યાં,એથી 
પ્રેરાઈને ગુજરાતમાંય આ સ્તુત્ય પ્રવૃત્તિ આરંભાઈ છે. સુધા 


મૂર્તિનાં આ પુસ્તકોના ગુજરાતી અનુવાદો કરનાર બહેન સોનલ 
મોદીએ પોતાનો પુરસ્કાર જતો. કરીને બાળ પ્રવૃત્તિઓ કરનાર 
દપતીઓને વહેંચી આપ્યો. એમાંથી જીવનતીર્થ, કોબાનાં દીપ્તિ- 
રાજુએ. શક્ય તેટલાં ગામોમાં બાળપુસ્તકાલયો શરૂ કરવાની 
યોજના કરી છે. આ યોજનાના પ્રારંભરૃપે, ૨૦ ગામોમાં ૧૦૦- 
૧૦૦પુસ્તકોની પેટીઓ અર્પણ કરવાનો નાનકડોપણ મહત્ત્વનો 
કાર્યક્રમ તા. ૩ડિસેમ્બરે ગાંધીનગરખાતે યોજાયો હતો.પુસ્તક- 
પેટીઓ જાણીતા લેખક અને બાળસામવિકોના સંપાદક યશવન્ત 
મહેતાને હસ્તે અપાઈ હતી. રાજુભાઈએ. પ્રાસંગિક ભૂમિકા 
સમજાવી હતી. 
નવનીતમદ્રાસીનું મરણોત્તર સન્માન 

આદર્શ પ્રકાશનના મૂલ્યનિષ્ઠ પ્રકાશક અને સુપ્રસિદ્ધ 
અનુવાદક નવનીતભાઈ મદ્રાસીનું તમિલ ભાષાની સાહિત્ય- 
કૃતિઓનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવા બદલ ચેનૈની સાહિત્યિક 
સંસ્થાનેલ્લી-દિસાએટ્ટમ તરફથી રૂ. ૧૦,૦૦૦નો એવોર્ડઆપી 
મરણોત્તરસન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ એવોર્ડ તેમના સુપુત્ર 
કૃષ્ણકાન્ત મદ્રાસીએ સ્વીકારી આ રકમ અમદાવાદની કીડની 
હોસ્પીટલમાં દાન રૂપે આપી હતી. 
શ્રીમફત ઓઝાને વાદ કરતાં- 

જાણીતા કવિ-નવલકથાકાર-સાહિત્યકાર શ્રી મફત 
ઓઝાની દસ વાર્ષિકી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે તેમના સર્જન અંશોની 
પ્રસ્તુતિ કરતો કાર્યક્રમ શુક્રવાર તા. ૨૮-૧૨-૨૦૦૭ના રોજ 
ગોવર્ધન સ્મૃતિ મંદિર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં યોજાઈ ગયો. 
શ્રી મફત ઓઝાના ચાહકો-પ્રશંસકો અને પરિવારે આ રીતે 
એમને યાદ કય. સર્જન અંશોનીપ્રસ્તૃતિશ્રી ભરતસિંહઝાલાએ 
કરી હતી. 
શ્રીસુન્દરમ્‌શતાબ્દીપ્ર્સગે વિજ્ષપ્તિ 

શ્રીસુન્દરમ્‌ જન્મ શતાબ્દીપ્રસંગે શ્રી સુન્દરમ્‌ના સાધક- 
જીવન, કાર્ય અનેપ્રદાન વિશે “અર્પણ' માસિક એક પુસ્તક પ્રગટ 
કરી રહ્યું છે. આ માટે શ્રી અરવિંદયોગના સૌ સાધકોને વિનંતી 
કરતાં જણાવાયું છે કે શ્રી સુન્દરમ્‌ સાથેના આધ્યાત્મિક પ્રસંગો, 
સંસ્મરણો, પત્રો વગેરે નીચેના સરનામે સત્વરે મોકલી આપવાં: 
શ્રીકિરીટભાઈ ઠક્કર, સંપાદક : “અર્પણ',શ્રી અરવિંદ સોસાયટી, 
શ્રી અરવિંદ નિવાસ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૧. 

ણ 


પ્રતિભાવ 


ઉદ્દેશનાં રૂપ-રંગ વધારેને વધારે આકર્ષક થતાં જાય છે. 
અભિનંદન. કેટલીક ન ગમતી વાતો લખું ? પણ પહેલાં જે ખૂબ 
ગમે છે તે જણાવું. આદરણીય શ્રી દુર્ષ્પતભાઈ પંડ્યાના લેખો ખૂબ 
ગમે છે. તેમની ભાષા મને શ્રી રમણભાઈ અને એ. પેઢીના 
વિદ્ઘાનોની યાદ આપે છે. મારા ગુરુ શ્રી રસેકલાલ છો. પરીખ 
અને ગુરુતુલ્ય શ્રી ડોલરરાય માંકડસાહેબની પણ ! “ગ્લોબિશ 
ઇગ્લિશ' - 'ગ્લોબિશ' પ્રયોગ પણ અંગ્રેજીના વ્યાપ - આધુનિક 
વ્યાપ-માં જ આવતો હશે ? 


લ્ટ્શ 


શ્રી પ્રવીણ દરજીના લેખમાં સાહિત્યના “૦૦1૯ 
ધ્ાબ્પર્ટ્દાપ? અંગેના તેમના વિચાર સાથે હું સંમત છું. અમે- 
સંસ્કૃતભાષામાં જે સાહિત્યમીમાંસા થઈ છે તેના સંદર્ભમાં - 
સાહિત્યને, કલામાત્રને જીવનલક્ષી માનીએ. છીએ. કલામાત્ર 
ઊપળાતળમાંથી તાપતતતટ તરફની યાત્રા છે એવું આ પ્રાચીન 
આચાર્યોને અભિપ્રેત છે. 

“'સાહિત્યસંકેત-અભ્યાસપૂત વિવેચન ગ્રંથ'-એ લેખના 
લેખક “અભ્યાસપૂત'નો શો અર્થ કરે છે ? “અભ્યાસ'નો અર્થ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૯૯ 


'ઝતતાત્#' થાય છે ડપત)-અધ્યયન નહિ. આજના વિદ્વાનો 
વિવેચનની ભાષા શાસ્ત્રીય હોવી જોઈએ એવું સ્વીકારતા લાગતા 
નથી. સર્જનાત્મક સાહિત્ય અને વિવેચનમાં ભાષાપ્રયોગ અલગ 
હોવા જોઈએ. લેખનો છેલ્લો પેરા (પૃ ૨૦૭) મને સ્વીકાર્ય નથી. 
આનન્દવર્ધન કે આદિ શંકરાચાર્યની શાસભાષા ગગાનાં નીર 
જેવી નિર્મળ છે - આડબરી નહિ. “શાસ્ત્રીય સગીત' વિશેના 
લેખમાં “સંગીત મકરંદના ઉધ્ધરણ'મા પતતે' છાપ્યુ છે 'પતતિ” 
હશે ? 

કવિતાઓ (પૃ ૨૧૭થી ૨ર૦) આવી કવિતાઓ દરેક 
અકમા આવે છેપણ જે 'કાવ'મા 'અભિધાર્થ'નીપણ ઓળખ ન 
થાય તેને શું કહેવુ ? કાલિદાસ, ભારવી કે માઘ કે જયદેવ કે 
જગન્નાથ જેલો તે. અભિધાર્થ/વાક્યાર્થ સ્પષ્ટ હોય જ આપણા 
આજના કતિઓ અંગત -એટલે અત્યંત અંગત, જેપોતે જ સમજે, 
તેવા ગૂઢ કે અતિગૂઢ જંગ્યના દોષથી પીડાય છે અથવા શક્તિ 
નિપુણતા-અભ્યાસ' એકાબહેતુની સાધના વગરજકાવ્યરચના 

કાળાભાસ રચનામાં મશગૂલ થઈ જાય છે ! 


નવાં પુસ્તકો, 


ણ [ભિન્ન પડ્જ હંરેશ્રેદ્ર ભટ્ટનો તાજેતરમાં પ્રગટ 
કાવ્યસંગ્રહ, શ્રી મોરારેબાપુએ. કહ્યુ છે 'હરીશભાઈની, 
ગઝલો કે કોઈપણ કાવ્ય રચનાઓમાં મારા માંહ્યલાને ઘણું 
ઘશું દૂરનુ બહુ જ નજીકથી સભળાર્યું છે ' અર્થશાસ્ત્રના 
અધ્યાપક કવિની અહીં સગ્રહસ્થ ૯ર રચનાઓમાં ગીત, 
સાયાગીતિ, અવધૂંગાન અને ૬૧ ગઝલો સમાવિષ્ટ થયાં છે 
પ્ર. આ. ૨૦૦૦, પ્રકાશક સુનીતા ચૌધરી, રંગદ્વાર 
પ્રકાશન, જી-૧૫, યુનિવર્સિટી પ્લાઝા, નવરગપુરા, 
અમદાવાદ - ૭૮૦૦૦૯ પૃષ્ઠ ૧૧૧, મૂલ્ય રૂ ૮૦ 

જ પ્રા. પ્રત્યક્ષ પ્રાણજીવન મહેતાનો “કાનોમાતર , (૭૯”- 
૮૦) પ્રા. કૃત' (૨૦૦૨) અને બ્રા. વચન' (૨૦૦૨) 
પછીનો આ ચૌથો કાનસંગ્રહ, પ્ર. આ જુલાઈ ર૦૦૭ 
પ્રકાશક ઈમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ, ૧૯૯૪૧, 
ગોપાલભુતન, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ મુબઈ - ૪૦૦૦૦૨ 
પૃષ્ઠ ૧૬૪, મૃત્ય રૂ ૧૫૦ 

ણ ગઝલ સંરચતા અને છંદ-તિધાન પ્રો. સુમન અજમેરી. 
ગઝલની સંરથના અને ઇંદોની શાસ્ત્રીય ચર્ચા કરતુ 
લેખકનું પ્રથમ પુસ્તક શ્વેમણે માત્ર ગઝલ્‌ શાસ્ત્રના સદર્ભ 
ગ્રંથો જ ખપર્મા નથી લીધા પરતુ ગઝલ સત્રહો અને કાવ્ય 
સગ્રહોની સૂરિ પણ આપી છે એવુ શકીલ કાદરી લખે. છે 
પ્ર. આ. ૨૦૦૭ પ્રકાશક પ્રવીણચંદ્ર એમ. પટેલ, પ્રવીણ 
પ્રકાશન પ્રા. હિ.. લાભ ચેમ્બર્સ, મ્યુ. કોર્પો સામે, ઢેબર 
રોડ રાજકોટ પૃ. ૩૦૪ મૂલ્ય રૂ ર૫૦ 

ક ગઝલ શીખીએ ડૉ. પ્રફુલ્લ દેસાઈએ અહીં બાર 
પ્રકરણોમાં ગઝલના સ્વરૂપની તેમજ તેની રચનાની વિગતે 


ક દમ ૨૦૦૮ ૩૦૦ 


'પરમાણું' વાર્તામા જે ભાષા છે તે ભાષા બોલનારા આ 
તાર્તાવાંચે ખરા ? “સાહિત્ય' કોને માટે રચાય છે ?વળી ગ્રામીણ 
પ્રયોગો કદાચ શુધ્ધ ન પણ હોય ! પન્નાલાલ પછી આવુ 
લખનારાઓમા સાહજિકતા નથી જણાતી. બૂંચમણી'માં પણ 
આત્મલક્ષિતા ખૂબ છે 

અમદવાદ,૧૭૩િસેમ્બર ૨૦૦૬ પ્રો.ડોતપરવીનાન્દી 

શ્રી હેમેન્દ્ર એ. શાહે 'વાઈત્ડ લાઈફ વોચ'માં [ડેસેમ્લર 

૨૦૦૭ના અંકમાં સુગરી વિષે સરસ લખ્યું છે આ લેખમાં એક 

સ્થળેએમણે- “સામાન્ય માણસ સુગરીને ઘણીવાર સુગ્રીવ કહેછે 

તે ખોટું છે સુગરી એટલી બાયા વિવર બર્ડ મહાભારતમાં જેનો 

ઉલ્લેખ છે તેપાત્ર નહીં -એવું લખ્યુ છે શરતચૂકથી લખાયું લાગે 
છે સુગ્રીવનો ઉલ્લેખ રામાયણમાં આવે છે 

'સુગરી'નું મૂળ સુશુરી છે તેનો અર્થ સુદર ઘરવાળી (કે 
ઘરવાળો). સૃગરી નર પક્ષી માદાને લલચાતતા માટે માત્ર 
પ્રેમસ્વરો જ આલાપવાથી વિશેષ સુંદર ઘરની માળાની રચના 
કરતું હોવાનું લેખકે લખ્યુ જ છે 

ભાવનગર, ૨૪ ૧૨ ૨૦૦૦ પ્રા. અરુજ્ન જોષી કિં 


અને સદેૅષ્ટાત ચર્ચા કરી છે લઘુ-ગૂરૃની સમજણ, ગઝલના 
છંદ છંદમાં સ્વીકાર્ય છૂટ, છંદદોષો, શૅરિયત, રદીફ 
કાફ્યા, મત્લા, મક્તા, શેર વગેરેની ફિલ્મી ગઝલો તથા 
બીજા અનેક દેષ્ટાતો દ્વારા સરળ ભાષામાં સમજણ આપતું 
પુસ્તક પ્ર આ. ૨૦૦૭,પ્રકાશક સાહિત્ય-સંગમ, બાવા 
સીદી, પંચોલી વાડી સાધે, ગોપીપુરા, સુરત - ૩૯૫૦૦૧ 
પૃ ૮૦મૂલ્ રૂ ૭૦ 

ણ રાધા કૃષ્ણ તિષયક ગુજરાતી ગીત કવિતા ડો. મનોરમા 
ડી. પટેલે આ વિષયનું સશોધનાત્મક અને આલોચનાત્મક 
અધ્યયન કવિ ઉશનસૂના માર્ગદર્શનમાં દક્ષિણ ગુજરાત 
યુનિવર્સિટી (સુરત)ની પી.એચ.ડી.ની પદવી માટે કર્યું હતું. 
આ શોધપ્રબધ અહીં ગ્રથસ્થ થયો છેં એમા ભારતમાં 
રાધા કૃષ્ણની ભક્તિના મૂળ સ્ત્રોતથી લઈને મધ્યકાલીન 
અને અર્વાચીન સમયમાં લખાવેલાં રાધાકૃષ્ણ વિષયક 
ગીતો વિષે સશોધન-વિવેચન્‌ થયું છે પ્ર. આ. મે ૨૦૦૬ 
પ્રકાશક ડો, મનોરમા ડી. પટેલ, માતૃકા' - ૩૧ 
દત્તનગર સોસાયટી, સિવિલ હોસ્પિટલ, રોડ નનકવાડા, 
તલસાડ - ૩૯૧૦૦૧ પૃ ૮૩૫૮૬, કિ રૂ ૩રપ. 

ણ બંદિશ અભિજિત વ્યાસના સંગીત અને નૃત્ય વિષયક 
લેખોનો. સગ્રહ,સગીત અને નૃત્યના પારિભાષિક શબ્દોની 
સૂચિ પણ આપી છે પ્ર આ. ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૭ પ્રકાશક 
અભિજિત બાસ, ગુલાબર્કુજ, રણજિત મેમોરિયલ પાછળ, 
જામનગર ૩૬૧૦૦૧ મુખ્ય જિઝેતા રન્નાદે પ્રકાશન, 


અમદાવાદ પૃ ૨૧૪, કિ રૂ ૧૩૫. 
ણ 


હટ 


-કલ્ક. 








શ્રી સુન્દરમ્‌ની જન્મ શતાબ્દી વર્ષે 
એમના તંત્રીપદે પ્રગટ થતા રહેલા શ્રી અરવિન્દના જીવનદર્શનનું અનુશીલન કરતા 
ત્રેમાસિક “દક્ષિણા'ના વર્ષ ૧૯૪૭ અને વર્ષ ૧૯૪૮ના અંકો “ઉદ્દેશ'ની વેબસાઈટ 
૫7373%7.પતંવલ્ડા.બાછુ પર મુકાયા છે. “હોમ પેજ' ઉપર જમણી બાજુએ. આવેલા 
દક્ષિણા'ના આઈકનને. ક્લીક કરવાથી તે જોઈ શકાશે. 
બ 
લવાજમ ભરવું 
એટલે 
એ. સામયિક વાંચવા માટે વિચારપૂર્વક કરવાનું “કમિટમેન્ટ” 
બ્ર 
જુઓ ઉદ્દેશ ઓન લાઈન : %7૪707.ઘવંવલ્ડાંપ્બત૪ 








“કડ 


આ અંકના સર્જકો 








સુરેન્દ્રનગર - ૩૬૩૦૦૧ પ્રા. મનોજ માહ્યાવંશી : મુ.પો. મિરજાપુર, તા. જલાલપોર, જિ. નવસારી - ૩૯૧૪૩૧ 


# કોટ, વ્યારા, જિ. સુરત - ૩૯૪૧૫૦ શમચન્દ્ર પટેલ : ચોતરા બજાર, ઉમતા - ૩૮૪૩૨૦, જિ. મહેસાણા (ઉ.ગુ.) 


ગુલાબદાસ બ્રોકર હેમેન્દ્ર એ. શાહ : ૪૭-બી, પ્રેમચંદનગર, જજીસ બંગલો રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ 





| જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ 


ઉદ્દેશ નવ વર્ષ વિશેષ. - નવેમ્બર ૨૦૦૭ના અંકનાં ચિત્રાંકન અને સુશોભન શ્રી અંકુર સૂચક દ્વારા કરાયાં હતાં. .. 


1. યોસેફ મેકવાન : સી-૪, સનશાઈન એપાર્ટમેન્ટ, ડૉ. રાધાક્રિષ્ણન માર્ગ, પોલીટેકનીક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ મણિલાલ હ. 
પટેલ : 'સહજ' બંગલો, ઓક્‌ બાકરોલ રો.ડ, વલ્લભવિઘાનગર - ૩૮૮૧૨૦ ઉત્પલ શમરન્દ્ર પટેલ : “કવચ, ૧૩, રામેશ્વર 
સોસાયટી, મહાવીરનગર વિસ્તાર, હિંમતનગર - ૩૮૩૦૦૧ નીલમ એચ. દોશી : ૨૦૩, પરિચય એપાર્ટમેન્ટ, મધર ડેરી મિલ્ક 
પેલેસ પાછળ, જીજ્સ બંગલો કોસ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ યોગેશ જોષી : કે-૩૧/૩૭૨, શિવશક્તિ એપાર્ટમેન્ટ, નવા 
વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ લાભશંકર ઠાકર : સી-૧૮, જ્લદર્શન સોસાયટી, પાંચમો માળ, એચ. કે. કોલેજ પાસે, 
આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ રમેશ આચાર્ય : “કવિતા', ૧૦, અંકુર સોસાયટી, નતા જંક્શન માર્ગ, 


રમણીક 


સોમેશ્વર : “'પલ્લવ', ફોરેસ્ટ ઓફિસ પાસે, માનવ કોમ્પલેક્ષ પાછળ, નવા અંજાર ઉચ્છ) - ૩૭૦૧૧૦ ઉશનસ્‌ : લક્ષ્મી શેરી, 
મદનવાડ, વલસાડ - ૩૯૬૦૦૧ ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા : ૨૪/એ, સૌરભ બંગલોઝ, સત્યસાંઈ હોસ્પિટલ રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૫ 
કાનપરિયા. કેતન વિનુભાઈ : મુ. સલડી, તા. લીલીયા, જિ. અમરેલી ચિનુ મોદી : ૧૬, જિતેન્દ્રપાર્ક, નારાયણનગર રોડ, 
પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ દિલીપ મોદી : ૧૦, નવનિર્માણ સોસાયટી, ટિમલિયાવાડ, નાનપરા, સુરત - ૩૯૫૦૦૧ 
મબોધ ૨. જોશી : “કલલા૦', સેક્ટર બી-૨૭, સ્ટર્લિંગ સિટી, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર / દક્ષા વ્યાસ 


દુષ્યંત 


પંડ્યા : “સન્નિધિ', ૫, પટેલ કોલોની, માર્ગ-૪, જામનગર - ૩૬૧૦૦૮ નિર્મિશ ઠાકર : બી-૯-૩૧, ઓ.એન.જી.સી. કોલોની-૧, 
મગદલ્લા, સુરત - ૩૯૪૫૧૮ મહેશ્‌ દવે : ૧, વનશ્રી સોસાયટી, ડ્રાઈવ ઈન રોડ, ઘલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ 


રમેશ ૨. 


દવે : “વૈશાખ', ૨/૨, વીમાનગર, સેટેલાઈટ માર્ગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ મુકુન્દ પી. શાહ : ૧૧-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, 


1 
| 
1 


1તહા (4 તટ” દરસ 320 ) 3871210 2008 1ટકાડટા્ઉ॥0તન દિપ 00 €ઇ 010:2006/16830 [સાળા ॥દ્વં 101058 81811 પિ સડ દ પ0 ક.90115*07 
૧000 10ઈલ ?0ડારા દિસે પઠ ઉ 156 કડાયાં 09 397 1 લંગણતે ઢાં 710 31 12 2008 જી કા 





ર1 


ક. 















પ્રકાશ વિના 


વિના પ્રકાશ મારે અજવાળું પાથરી 
અજવાળે કલિકા વિકસાવવી જી રે ! 


જામ્યા કરાલ ઘન ઘેરા વિદારી 
અતરની વેદના ઝળકાવવી જી રે ! 
ચુબતા મોજા ન જાય દૂર ભાગી 
રડતી ભેખડને ઉલ્લાસવી જી રે ! 
સવેદના-ઝાળે જળબિંદુ-ઉછાળી 
ભન નદી-ઉર ઠારવી જી રે ! 
સૂરજના તાપથી ધખતી ધરાને 
શીતળ ઝરીએ છટકારવી જી રે ! 
તસતથી રૂઠેલી કોકિલા કનેથી 
અતરની વેદના જગાડવી જી રે ! 


પ્રસરાવી મારે નવલા અજવાળા 
હેયાની આખડી ઉઘાડવી જી રે ! 





રમણભાઈ બી. પટેલ 
ડાળસત્રહ કતઈ માથ 





સ્થાન સમર્પણ 
2/તપક 
તંણતત 1૯૭1૯ તજ ઈ 


29405 109૯0 54 € દ (5૩ રિ0તઉંડ &3ળાણતમાંપરત 380 615 ભાટ 26868100 (20 દ તત5) £2% 26862365 ૧૪૦% 2ઉણ૦3હં 1 600 


“્્્્ 








બટ્શ -- 


સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું સામવિક 





આદતંત્રી જી 
રમણલાલ જોશી વર્ષ અઢારમું : અંક : હ 


ટ 


મારી ભવિષ્ય માટેની યોજનાઓ 


એક સુખી માણસ વર્તમાનથી એટલો તો સંતુષ્ટ હોય છે કે તે 
ભવિષ્યનો એટલો બધો વિચાર કરતો નથી. બીજી બાજુ, યુવાન લોકોને હિંમતપૂર્વક 
નવી યોજનાઓ બનાવવાનું ગમે છે. વળી એક ગંભીર યુવાન માણસને માટે 
એના ઈચ્છિત ધ્યેયનો શક્ય તેટલો ચોક્કસ વિચાર કરવાનું સ્વાભાવિક છે. 


જો હું સારા નસીબે પરીક્ષામાં પાસ થઈ શકીશ તો ઝુરીક જઈશ. 
ત્યાં હું ચાર વર્ષ ગણિત અને ફિઝીક્સ-પદાર્થ વિજ્ઞાનના અભ્યાસ માટે રહીશ. 
કુદરતી વિજ્ઞાનની શાખાઓના આ વિષયોમાં એનાં 
સૈધ્ધાંતિક પાસાંઓના શિક્ષક તરીકે હું મારી જાતને જોઈ રહ્યો છું. 


મને આ યોજના તરફ દોરી જતાં કારણો આવાં છે : 

“* સૌથી અગત્યનું કે મને કેટલીક અમૂર્ત બાબતો અને ગણિતના વિચાર માટે 
સ્વાભાવિક લગાવ છે, મારામાં વ્વવહારિક બાબતો અને શક્તિઓનો અભાવ છે. 
મારી ઈચ્છાશક્તિ મારા આ નિર્ણયને દઢ બનાવી રહી છે. 
અને એ સ્વાભાવિક પણ છે. દરેકને જેમાં પોતાની શક્તિ છે એ કામ કરવું હોય છે. 
વળી વિજ્ઞાનના વ્યવસાયમાં કેટલીક સ્વતંત્રતા પણ હોય છે, જે મને ખૂબ ગમે છે. 
આલ્બર્ટઆઈન્સ્ટાઈન 


(લ્ડ [270] લ્લડ તં'વપ લામ) 
(૧૮૯૬ના અરસામાં શાળામાં ભણતાં “હોમવર્ક'ના ભાગરૂપે આ લઘુનિબંધ આઈન્સ્ટાઈને સત્તર વર્ષની વયે ક્રેન્ચ ભાષામાં લખેલો.) 





ફૂ. કઝ 


દ-૭-ન્ન્ન--૦--------------- --૦----------- 


25% ર 
5-૬“ ”“*-- 


હ 


ર૦૯ 


હ. 4 


શ્‌ 

















સળગએઅંક ર૭6૯ 





વર્ષ અઢારમું અંક સાતમો 
અનુકંમ : ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 

અમાસના તારા ત્ત્રી 

મોર્નિંગ રાગ અભિજિત વ્યાસ 

શ્રુતિ પ્રગટો હતે (કાથાનુવાદ અગ્રેજીમા) લક્ષિત ત્રિવેદી/જ્ઞેરમ ચદારાણા 

ધૂળમાની પગલીઓ ઉપર પ્રૌઢ પદવિન્યાસ ઉશનસ્‌ 

ઈતિઝાર હુસૈન એક પરિચય ડૉ વારિસ અલવી 

ઉતિઝાર હુસૈન સાહિત્ય અને જીવનકમ શરીફા વીજળીતાળા 

અનોખા વાર્તાકાર ઈતિઝાર હુસૈન શરીફા વીજળીવાળા 

સપ્તપદી (કવિતા) પ્રજ્ઞા વશી 

કેવી ઊગશે આવતી કાલ ? (કવિત!) ભાનુપ્રસાદ પડયા 

પિનાગ હિલ (કવિતા) ખલિન રાવળ 

બૈ ગઝલ ઉર્વીશ વસાવડા 

આપજે (ઝલ) અશ્વિન ચદારાણા 

જીવનને ધાવવુ (ગઝલ) મીતાક્ષી ચદારાણા 

ચકરાવો (વાત ઈતિઝાર હુસૈન 

શસ્દબાબની, પારેઝીતા, પ્રસાદ બ્રહ્મભ્ટ 

ભારતના પુનરૃત્યાનના જ્યોતિર્ધર દુષ્ધયત પડયા 


જ ર સ્વામી અદ્ભુતાનન્દ 
જીવમરેખ હાવ્યાનુવાદ અગ્રેજીમા) 
રસિકતા અને વિદ્રત્તાનો સુયોગ - 

પવ્રશ્રી ભોળાભાઈ પટેલ, 
શાસ્ત્રીય સગીત મારી નજરે 

જ ર સૂરપરિચય 
દાઈલ્ડ લાઈફ વોચ ૧૨ 








ઈન્દ્ર શાહ/ફારૂક સલાટ 
રઘુવીર ચૌધરી 


નિર્મિશ ઠાકર 


હેમેન્દ્ર એ શાહ 


કાળિઘર કાઇટ દણતખવલ[78 દી. કાળઢલાડ) 


અતિસમૂધ્ધ હુ કારની કા કથા (ગંથ ગરિમા) 
સાહિત્યવૃત્ત 
પ્રતિભાવ 


જગદીશચન્દ્ર ચ, પટેલ 
મુકુન્દ પીં શાહ 





આધ્તંત્રી રમણલાલ જોશી 





૩૧ 
૩૦૩ 
૩૮૯૫ 
૩૦4 
૩૧૧ 


૩૧૪ 
૩રપ 
ગ્ર 
૩ર 
૩ર૭ 
૩ર૭ 
૩ર૭ 
૩૨૮ 
૩૩૮ 
૩૨ 


૩૪૪ 
૩૪પ 


૩૪૭ 


૩૪૯ 


૩૫૯૦ 


૩૫૧ 
૩પ૫ર 











વાચકો-ગ્રાહકો-લેખકો માટે સૂગનાઓ 

૯ “ઉદેશ દર માસની પદરમી તારીખેપ્રગટ થય છે 

9 “ઉદ્દે? ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ શકાય છે લર્પિક લવાજમ ભરના? 
ગ્રાહકને જે અંકથી ગ્રાહક થયા હશે તે એકથી ગાહક ગણવામા આવશે. 

૬ વાર્પિક લવાજમ (દેશમાં) ર્‌ ૨૦૦ હિદેશમાં (એરમેળ) યુ.એસ. ડાઉર 
૨૫, આ અકની છૂટક નકલ રૂ રપ, પોસ્ટેજ સાથે, અંક સિલકમાં હશે 
લાંસુધી મોકલાશે. 

# 'ઉદ્ેબા ધોરણ અનેસ્વરૂપને અતુવથીને તેખકેએપોતાની કિએ મેકવી, 
અન્યત્ર મોકલેલી કે પ્રકાશિત કૃત્મોકલતી નરહી,સામાન્યરીતેસ્તીફ્ય 
ડૂતિનો જવાબ એક મહિનામાં આપવામા આદે છે અન્‍્વયા ફૂતે અસ્વીફ્ 
સમજવી, અસ્વીફ્ત કૂતિપાઈી મોકલાતી નમી. લેખકોએપોતાનીકૂતિની 
તકલ જાળતી રાખતા વિનંતી છે લખાણ કાગળની એક બાજુએ સુવા 
અકરોમા લખનુ. સરનામુ અવર4 લખશો. 

૦ “ઉદ્દેશ પુરસ્કારનુ ધોરણ સ્વીકારે છે વપતિપ્રસિધધ કૂતિઓમાટેનોડ્રતીક 
પુરસ્કાર કાર્યાલય તરફધી મોકવી આપશમાં આવશે. 

9 'ઉદ્દેશ'માપ્રસિદ્ યતા લખાશની જગબદારી જે તે લેખકની છેં અહીં 
પ્રકાશિત લેખકોના બધા અભિપ્રાયો સાથે તત્રી સમત છે એમ 
માની વૈતુનહીં' 

ક ડતિઓપોકલવા, લવાજમ મોકઉવા તથા અન્ય પત્રભળહારમાટેનુસરર્યુ 

“ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, 

૪૦પ્રબોધ ર. જોશી, 

'5૦તાટ સેક્ટર બી ૨ સ્ટર્લિંગ રિટિ, 
બોપત, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ 

ફોન (૦ર૭૧૭) ૨૩૧૮૮૦ 
(અનિવાર્ય સજોગોમાં રાત્રે ૮૦૦ પછી) 

૦ 'ઉદ્દેશ ઝુ લવાજમ આ સ્થળે ઘણ ભરી શકાશે તેમજ છૂટક નકલ પણ 
અહીંથી મળી શકશે. 

૧ વિજ્ય મેગેઝિન વર્લ્ડ, ૧૨ કલ્યાણ ભુવન, બીજો માળ, 
રિલીફ રોડ અમદાવાદ ૩૮૦૦01 
ફોન ર૫૩૫ ૬૪૭૮ ર૧૮૭ ૦૭૯૬. 

ર સૌરભપુસ્તક ભંડ્ર બી ૨૦ સ્થાપત્ય આાર્ટમન્ટ સગ 
હોસ્પિટલની બાજુમા, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ 
શન ર૭૪૫ ૧૪૦૦, ૩૧૦૦૦૬૧૮ 

૩ મગેઝિન વર્લ્ડ સ્ટેશન રેડ આખ્રદ-૩૮૮૦૦૧ 
ફોન ર૪૪ ૧૩૫, ૨૪૪ ૫૮૨ 

૪ ઈમેજપબ્ડિકેશન્સપ્રા. વિ. 3 ર સેન્ચુરી બજાર, 
યલો માળ, આબા) સર્કલ, અમદાવા૬-૩૮૦૦૦4 

ફોન ૨૬૫૬ ૦૫૦૪ ર5૪૪ ૨૮૩૧ 

પ. ધીઓએસિસ શોપ,જીએફ ૧૦-૧૧ હાર્મની કામ્પલેથ, 
એમકે હાઈસ્કૂલ પગે, એચડીએફસી રોડ અલકાપુરી, 
વડોદર-૩૯૦૦૦૭ ફોન (૦૨5૫) ૨૩૫૧૮૧૨ 
છતા! ઇડલ્ાતડાડડી ૦0 60 £0 11 

૬ પીયુષ મેગેઝિન વર્લ્ડ એફ/૮ ગ્રથમ માળ, મુલ્કી ભવન, 
એસ. ટી. બસ સ્ટેન્ડની પાગે, મહેસાણ!-૩૮૪૦૦૧ (ઉ ગુ) 
ફૌન (૦ર૭4ર] ૨૨૦૩૫૦/ ૬૮૨૫૮૮૮૨૭૩૮ 


તંત્રી પ્રબોધ ર. જોશી 











મુદ્રક અને પ્રકાશક પ્રબોધ ર. જોશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉ ડેશન, ૨ અચલાયતન સોસાપટી, સન્ટ ઝેવિપર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦: 
ટઈપસેટિંગ ઈમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા.લિ ૧ ર સેન્ચુરી બજાર, ૧લો માળ, આંબાવાડી સર્કલ, અમદાવાદ 5 ફોન ૨૬૫૬૦૫૭૪ ૨5૪૪૨૮૩૬ 
મુદ્રણરથાન ભગવતી આફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૪ ફૌન ૨૨૧૧ ૭૧૦૩ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 


૯૧5 


૨૦૯ 
અમાસના તારા 


કેટલા વાગ્યા હશે ? - એ વિચાર મનમાં ફરકે અને પડખું ફેરવાય. આંખ ઊઘડે અને 
બરાબર સામે વૉલ ક્લોક સાક્ષાત્‌... પછી વોકિંગ ટ્રેક ઉપર કોઈક મળી જાય તો લાગલું જ પૂછી બેસે 
જેટલા રાઉન્ડ થયા ?' હેલ્થ ક્લબમાં સરસ ગીત વહેતું હોય અને કોઈક હોઠ ફફડતા જણાય પણ 
જરાક ધ્યાનથી જોતાં એ ગીતની પંક્તિઓ અને હોઠના ફફડાટનો મેળ જામતો ન જણાય. એથી 
સમજાય કે એ બધાં તો પોતપોતાના “કાઉન્ટ'ની ગણતરીમાં પડ્યાં છે. એક... બે... વીસ અને પત્યું ! 
સાઈકલ કે વોકર કરતાં ય નજર સમક્ષ સતત અથડાતા રહે સેકન્ડ્સ, મિનિટ્સ, સ્પીડ અને કેલેરીના 
કાઉન્ટ્સ. પાછા વળતાં વળી પાછું કોઈક મળી જાય તો પૂછે “વજન સારું ઉતાર્યું... કેટલો 
ટાર્ગેટ છે ?' 

આ ગણ ગણ કરવાનું વળગણ દિવસ પતે ત્યાં સુધી કેડો છોડતું નથી. એ ક્યાં ક્યાં 
નથી ? શાળા કોલેજોમાં માર્કસની અને ઓફિસોમાં વેચાણ નફાની ટકાવારીઓમાં, શેર માર્કેટના 
સેન્સેક્સમાં અને છેવટે હૉસ્પિટલ્સમાં પણ બ્લડ પ્રેશર, પલ્સ અને કાર્ડિયોગ્રામના ચઢાવ ઊતારમાં... 

કંઈક સમજવા માટે એને “ક્વોન્ટિફાય' કરવું જરૂરી તો ખરું. પણ પછી એ જ કર્યા કરવામાં 
સમજવાનું જ બાજુ પર રહી જાય, પ્રક્રિયામાંથી ખસી ઝાઝું પરિણામ ઉપર જ કેન્દ્રિત થતા થઈ 
જઈએ. અનેપછી એની પાછળ સમજણ વગરની દોટ મૂકવાની વૃત્તિ ઘર કરી જાય તો સરવાળે ઘણું 
ઘણું ગુમાવવાનું જ આવે. 

.* એક કિશોર વર્ગમાં બારી બહાર તાકી રહે છે. બ્લેક બોર્ડપર ધોળા ચોકે લખાતા અક્ષરો 
એને ઊકલતા નથી. ત્રણ અને નવના ગુણાકારમાં ત્રણ જ ચિતરે છે. ગરબડિયા અક્ષરે અરધું પરધું 
પેપરલખી ઊભો થઈ જાય છે... એને તો રસ છે બારી બહાર ઊડતાં પતંગિયાં જોવામાં, આકાશના 
તારાઓ શું કહે છે તે સમજતા રહેવામાં, પરોઢના અટપટા રંગોની ભાષા ઉકેલતામાં અને પછી એને 
કાગળ પરચિતરવામાં... 

પણ કોઈ એને એમ કરવા દે એ. પહેલાં કેટકેટલી યંત્રણામાંથી એને પસાર થવું પડે 
છે !એના એ શિક્ષકને કેટલો પરિશ્રમ - સંઘર્ષ કરવો પડે છે !એ બાળક અસામાન્ય છે. એની 
પ્રતિભા આપણાં રોજ બ રોજનાં ગણતરીમાં ઝૂલતાં ત્રાજવાંમાં ફિટ થાય એમ નથી. આવાં બાળકોનું 
અસામાન્ય હોવું કેમ સમજાય ? એમની પ્રતિભા શક્તિ કેમ ખિલવી શકાય ? 

આ બધું સોંસરવું સમજવું હોય તો જુઓ 1ઝુડૉબ્વંદ્રને વિષયવસ્તુ બનાવી તાજેતરમાં રજૂ 
થયેલી હિંદી ફિલ્મ “તારે જમીં પર'. આમિરખાન નિર્મિત-દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મને કલા દંપતિ દીપા 
ભાટ્યિ (પરિકલ્પના, સંશોધન-સંપાદન) અને અમોલ ગુપ્તે (લેખન-નિદર્શન) તેમજ ગીતકારપ્રસૂન 
જોશીનો ઉત્કૃષ્ટ સર્જક સ્પર્શ મળ્યો છે. ઈશાનની ભૂમિકામાં નાનકડા દર્શિલ ઝાફરીનો અભિનય તો 
અનુપમ છે. 

175વદ્ર એટલે, કહી શકાય કે, “લર્નીંગ ડિસેબીલીટી', પરંપરાગત રીતે શીખવાની 
ક્ષમતાનો અભાત. આવાં બાળકોપ્રચલિત શિક્ષણ પધ્ધતિઓના માળખામાં રહીને શીખી શકતાં નથી 
એથી તેઓ, ટકાવારીનું ગણિત સારી પેઠે સમજતા આપણા અસમજ સમાજના ઉપહાસ અને ઉપેક્ષા, 


બ્રશ “્ઝઝડડ----ડઝ્ડક્ટડડડ-----્ડડ ઓર ર૦૦ટ૬ ૩૦૧: 


અવગણના ને અવમાનનાનુ કારણ બને છે તેઓમાં અસાધારણ અને વિલક્ષણ બુદ્ધિપ્રતિભા હોય છે 
જેને સકોરવામા સૌ સંલગ્નો અને સ્રમાજ સહકાર આપે તો સમાજને પણ વિરલ લાભ થાય. આવાં 
બાળકો અવમ્‌ાનનાના નહે નહિ અનુર્કપાના, પણ આદરના અધિકારી છે, આપણી ધીરજ અને 
સમજમાં અધિકારી છે 

આ વિષયની સમજણનો અભાવ આપણા સામાજિક જીવનને પાગળું બનાવવા માટેપૂરતો 
સક્ષમ છે લિઓ-નાર્દો દ-તિંચી, ઘોમસ આલ્તા એડિસન, આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન, ટોમ કૂઝ, 
આગાથા ક્િસ્ટી, જ્યોર્જ બર્નાડ શો જેવી અનેક ક્ષેત્રનીપ્રતિભાશાળી ગક્તિઓના જીવનમા કીઈક ને 
કોઈક તબક્કેપરપરાગત પધ્ધતિએ શીખવાની શક્તિની ઊણપ હોવા છતા જગતને એમણે મૂલ્યવાન 
અર્પજ્ કર્યું. એમની અસામાન્યપ્રતિભાએ પોતાનો રસ્તોપણ શોધ્યો. 

બધા માટે એ શક્ય ન પણ બને. આવાં બાળકોને શીખવા-શિખવવા માટેની વૈકલ્પિક 
પધ્ધતિઓ છે અને આ વિષયમાં સતત સશોધન થઈ રહ્યુ છે વેલ યુનિવર્સિટીના ન્યૂરો સાયન્ટીસ્ટ 
ડો. સેલી શૈવિત્ઝ દ્વારા તાજેતરમાં પ્રગટ થયેલ પુસ્તક '0૪૯૮૦॥ળ૪ ઝે/ડૉબ્વત' આ વિષય 
ઉપર સારોપ્રકાશ પાડે છે અમેરિકન સરકારે તો ૨૦૦૧માં ૧૫૦ તાત 1ણ ઇટાપાત'ના સૂતર 
સાથે શિક્ષણ અભિયાન શરૂ કર્યું. આપણે ત્યા પણ મદ્રાસ ડિસ્લેક્સીયા એસોસીએશનની સ્થાપના 
વર્ષો પૂર્વે થયેલી, બીજી થોડીક શૈક્ષણિક સસ્થાઓએ પણ આ [િષયમા જાગૃતિ લાવવા પ્રયાસ કર્યો 
છે પણ એ પૂરતો સાબિત થયો.નથી. આપણા સમાજનો બહુ મોટો તર્ગહજુપણ આપ્રશ્વ પરત્વે કા 
તો અજાણ છે કૉં ઉદાસીન ! 

ફ્લ્મિ રિલીઝ થયા પછી આપણા શૈક્ષણિક સત્તાવાળાઓમાં ચેતનનો કંઈક સચાર થયો હોય 
એવુ લાગે છે શિક્ષકનશિક્ષિકાઓ માટેના અભ્યાસક્રમમાં આ વિષય આમેજ કરવાની હિલચાલના 
અખબારી અહેવાલો આવ્યા તો છે કલાના માધ્યમો સામાજિક જાગરૂકતા લાવવાની દિશાર્માં બહુ 
મોટું કામ કરી શકે તેમ છે પણ તે થાય એ માટે કલાકારની પોતાની જાગરૂકતા ય મહત્ત્વની છે 
“કલાના ઉચ્ચ ધૌોરણો' અને 'સામાજિક જાગરૂકતા અર્થે કલા - આ બે વિષયોને સામે છેડે મૂડી 
વિવેચકો ક્યારેક «દ લડાવે છે પણ આપણી સવેદના સૂક્મ હશે તો તે સક્ષમ પણ થશે અને કલાનાં 
ઉચ્ચ ધોરણો પણ એથી આપોઆપ જ જળવાશે. 

જો કે એય નોંધવુ જોઈશે કે આપણી સાહિત્યિક સવેદનાને હજુ આ તિષય સ્પર્શ્યો નથી 
લાગતો. આ વિષયને લઈ લખાયેલ કોઈ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, નવલકથા કે નાટક મારી જાણમાં નથી. 

અમાસના તારા અનેક છે બાળક તો કહેશે 

ગણ્યા ગણાય નહિ, 

વીણ્યા તિણાય નહિ, 

તો ય મારા આભલામા માય ! 

પણ આપણી દષ્ટિ હશે, હશે આપણુ આભલુ તિશાળ તો જ એમના પ્રકાશને આપણે પામી 
શકીશુ આજના સ્પર્ધાત્મક પરિબળો વચ્ચે જીવતા અને એ રફતારમા ગતિ કરવાર્નું શીખવા - 
શિખવવામાં, આપણે જે સારી પેઠે હતે શીખી ગયા છીએ તે એક માત્ર ગણતરીનું ગણિત લાબે લઈ 
જવાનું નથી. મીંડાને કારણે જ મૂલ્યની સમજણ આવે છે એ ખરુ પણ હજુ આપણે ખરો એકડો 
ઘૂટવાનો બાકી છે માત્ર મીડા જ ઉમેર્યા કરવાથી -ગણ્યે જવાથી ઊલટી ગણતરી ક્યારે શરૂ થઈ 


જરો એની ખબર નહિ રહે. 
ભણાતતાપહેલા શોર્ડુક ભણીએ.અને.ગણ ગણ કરવા કરતાં ક્યારેક ગણગણ.પણ કરીએ. 
૧૪૧ ૨૦૦૮ પ્રબોધ ર. જોશી 


ઇટ 


ફેબ્રુઆરી ર૦૦૮ ૩૦૨ 





મોર્નિંગ રાગ 


પ્રાતઃકાળેકોનુંસ્મરણકરવુંગમે ?કોઈ ઈશ્વરનેસ્મરણ 
કરતાં ઊઠે છે.પણ આજેતોપ્રાતઃકાળેકોણ ઊઠે છે અનેતેપણ 
કેવી રીતે એ જપ્રશ્ન છે. વહેલા ઊઠવાની એક સમયે સારી 
કહેવાતી ટેવહતે લગભગ લોકોમાં જોવા મળતી નથી. ઊઠવા 
અંગે કોઈનેપૂછીએ એટલે કહેશે “અમે તો સૂર્યવંશી છીએ.' 
આવા બધા સૂર્યવંશીઓની ઊઠતાં જ નજર વિનસનાં અલગ 
અલગ સ્વરૂપો ઉપર પડતી હોય છે. એટલે સૂર્યોદય કેટલો 
સૌંદર્યમય હોય છે તેની તેઓને કયારેય ખબરનથી હોતી. અને 
જેમણે સૂર્યોદય-નથી જોયો તેમણે જીવનમાં કંઈ નથી જોયું તેમ હું 
માનું છું. એટલે જેને સૌંદર્યાનુભવ કહીએ તેનાથી મોડા ઊઠતા 
લોકોવંચિત રહેછેતેમહુંમાનુંછું . 

સવારના વહેલાં ઊઠીને સૂર્યોદય જોવાનો આનંદ જ 
અનેરો છે. સૂર્યોદય સમયે કુદરતી રીતે જ વાતાવરણમાં એક 
સંગીત સર્જાય છે. રાગ ભૈરવીના સૂરો જાણે આકાશમાંથી કેમ 


ન પ્રગટ્યા હોય તેમ ચારેકોર એક નવું પ્રભાત જોવા મળે. ' 


આજેજોયેલો સૂર્યોદય કાલે ફરી તમને એવો જ ન જોવા મળે. 
એ તો રોજ રોજ નવા સ્વરૂપે જોવા મળે. એટલે કે કુદરત 
દરરોજ એક નવો લેન્ડસ્કેપ સર્જે છે. રોજ એમાં નવા નવા 
રંગો પૂરે છે. એટલે જેને કંઈક નવું જોવાનો શોખ છે એમણે તો. 
પ્રેરણા માટે રોજ સૂર્યોદય જોવાનો આનંદ લેવો જોઈએ. 

મારુંપ્રભાત તો રોજ રાગ ભૈરવીના સ્વરોથી પડે છે. 
એટલે. કે મારા મનમાં જ્યારે સવાર પડે છે ત્યારે કુદરતી 
સંગીતની સાથે સાથે કંઈક સાંભળવાનું પણ હું રાખું છું. અને 
સતાર સવારમાં સાંભળવામાં તો ભૈરવી જેવો સુંદર રાગ બીજો 
એક પણ નથી. આમ પપણ.આપણા શાસ્ત્રમાં એમ કહેવાયું છે 
કે “ભૈરવી સદા સુખ દાઈની'. અને એટલે જ સવારના 
“પહોરમાં ભૈરવી સાંભળવાનો આનંદ લેવા જેવો છે. પરવીન 
સુલતાનાના કંઠે ભૈરવીમાં “દયાની ભવાની, મહાકાલ' જેવી 
સુંદર સ્તુતિ કે ભીમસેન જોશીનું રાગ ભૈરવીમાં ગાયેલું ભજન 
“જો ભજે હરિ કો સદા' સવાર સવારમાં સાંભળીએ. તો પછી 
પ્રભુપૂજા કરવાની જરૂર નહીં. 

આમ તો સવારના બધા રાગો મને ગમે છે. આપણા 


લ્ટ્શ 


અભિજ્તિ વાસ 


સંગીતમાં કેટલા બધા રાગો સવારના પ્રહરમાં ગાવાને માટે 
સર્જાયા છે. ભૈરવી, લલિત, ભટ્વાર, બૈરાગી, તોડી, સારંગ - 
આ બધા સવારના રાગો છે છતાં કેવા એક બીજાથી ભિન્ન 
છે !અને તેમાં પણ વળી કેટલા અન્ય પ્રકારો ? ભૈરવી તો. 
ખરી, પછી સીધી ભૈરવી, ઈરમાણી ભૈરવી, તો ભૈરવ પણ 
ખરો. તોડી પછી બીલાસખાની તોડી, ગુર્જરી તોડી. આમ 
સવાર સવારમાં સાંભળવા અને મનનેપ્રસન્ન કરવા માટેઆ 
બધા ઉત્તમ રાગો છે. અને આ બધા રાગો આપણા દિગ્ગજ 
કલાકારોએ ગાયન અને વાદનંમાં રજૂકરેલા છે. 

આપણે સવારના કેટલાક રાગોની બંદિશ ગણગણીએ. 
તો પહેલાં આપણે રાગ આહિર ભૈરવીથી શરૂ કરીએ. અને 
મને યાદ આવે ઉસ્તાદ સુલતાનખાન અને કવિતા કૃષ્ણમૂર્તિએ 
ગાવેલું ગીત “અલબેલા સજન આયો'. ફિલ્મ “હમ દિલ દે ચૂકે 
સનમ'માં આ ગીતની રજૂઆત પણપ્રાતઃકાળના સમયે જ કરી 
છે. અને તેનું ટેકીંગ પણ સરસ થયું છે. આજે તો કોઈ ફિલ્મનું 
ગીત સારું હોય અને તે પણ મનમાં વસી જાય તેવું હોય તે વાત 
જરા આશ્ચર્યજનક છે. આ ગીતમાં તો શાસ્ત્રીય શૈલીને 
અપનાવવામાં આવી છે. પણ એવાં ઘણાં ગીતો છે જેમાં ફક્ત 
રગનો આધાર જ લેવામાં આવ્યો હોય. પૂછો ના કેસે મેને રેન 
બિતાઈ... ! (ફિલ્મ : મેરી સૂરત તેરી આંખે, સંગીત : 
સચિનદેવ બર્મન), “મેરી બીના તુમ બિન રોવે' (ફિલ્મ : દેખ 
કબીરા રોયા), '“સોલહ બરસ કી બાલી ઉમર કો સલામ' 
(ફિલ્મ * એક દૂજે કે લિયે), “રામ તેરી ગંગા મૈલી હો ગઈ* 
જેવાં ગીતો રાગ આહિર ભૈરવ ઉપર આધારિત છે. પણ કોઈને 
કદાચ એમ થાય કે સવાર સવારમાં કયાં ફિલ્મનું ગીત 
સાંભળવું ? તો તેના માટે લતા મંગેશકરે ગાવેલું મીરાનું ભજન 
“માઈ માઈ કૈસે જીઉ રી' (ચલા વાહી દેશ) પણ એ સાંભળી 
શકે. 

જૂના સમયમાં ગામડા ગામમાં પ્રભાતિયાં ગવાતાં હતાં. 
હવે તો ગામડાંમાંથી પણ આ ચાલ ચાલ્યો ગયો છે. અને ત્યાં 
પણ ટ્રાન્ઝીસ્ટર આવી ગયાં છે. પણ જે સમવે પ્રભાતિયાં 
ગવાતાં, તેમાં લોકને જગાડવાની વાત આવતી. “જાગને _,_ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮: ૩ 


જાદવા, કૃષ્ણ ગોવાળીયા એ એક બહુપ્રચલિતપ્રભાતિયુ છે 
પ્ણ હવે તો આવતુ બધુ કોણ ગાય કે સ્ાભળે ? એટલે ટેપ 
રેકોર્ડર કે રેડિયો ઉપર કંઈક સાભળી લેવાર્નું. અને ટેપ મૂકીને 
જો સાંભળવાનુ હોય તો ફિલ્મ જાગતે રહો નું એક ગીત 
જાગો મૌહનપ્યારે, જાગો ખૂબ સરસ અને મનપ્રસન્ન કરી 
દેનાર ગીત છે આ પણ પ્રાત કાલીન રાગ ભૈરવ પર 
આધારિતિ છે અને શાસ્ત્રીય સગીત સાભળવાનો શોખ હોય 
તો તો પછી આશિષખાએ સરોદ ૫૨ વગાડેલો ભૈરવ પણ 
સાભળી શકાય. 

સવાર સવારમાં આકાશને જોવાની મજા જ કંઈક 
ઔર છે સવારના સૂર્ય કિરણો સફેદ દૂધ જેવા હોય છે બપોરે 
કે સાજે એટલાં સરસ નથી હોતાં ફોટોગ્રાફી કરવા માટે તો 
સવારનો પહોર શ્રેષ્ઠ સમય છે અને આકાશ પણ આખુ 
પખીઔથી ભરાયેલુ હોય છે બધા પખીઓ પણ જાણે કેમ 
સૂર્યને મળવા જતા હોય તેમ પૂર્વ ભણી ઊડતા હોય છે એમની 
બધી જ ઉડાન પૂર્વાભિમુખ. 

જેમને શાસ્ત્રીય સગીતમા રસ છે એમના માટે તો 
અનેક કલાકારોની અનેક બદિશો સવાર સવારમા સાભળવા 
જેવી છે આમા ગાયન અને વાદન એમ-બન્નેમા કેટકેટલા 
કલાકારોએ ખૂબ સુદર રજૂઆત કરી છે ! જેમ કે રાગ 
લલિતની રજૂઆત ઉસ્તાદ અમીરખા સાહેબે કરી છે તેમ 
પડડિત નિખિલ બેનર્જીએ પણ ખૂબ સરસ કરી છે સિતાર 
ઉપર નિખિલ બેનર્જીનો લલિત સાભળીએ એટલે ખરે જ 
આપણા દિલમા સૂર્યોદય થાય છે આ સૂર્યોદય એવો 
પ્રસન્નકર હોય છે કે જાણે મનમા જ ઉજાશ અનુભવાય. એવુ 
જ ઉસ્તાદ અમીરખા સાહેબના લલ્તિનુ તેઓ, ગાત! હોય, 
અને તાન મારે ત્યારે કૌઈ દારેયા [કનાર બર્સાને સૂર્યાદય 
નિહાળતા હોઈએ એવુ જ લાગે, દરિયાના ઊછળતા 
મોજાઓમાંથી જાણે અભિષેક કરીને નીકળતો સૂર્ય ! કેવો. 
સરસ લાગે !શુક્નમા માનતા લોકોને માટે આથી સારા શુકન 
બીજા કયા હોઈ શકે ? 

આપણી ટેલિવિઝન ચેનલોને પણ કોઈ સારો ટેરટ હોય 
લેતુ લાગતુ નથી, અન્યથા એ.પણ સવારની શુભ શરૂઆત 
કૌઈ મનપ્રસન્ન ઠરી દે તેવા સવારના રાગનીપ્રસ્તુતિની સાથે 
કરી શકે તેને બદલે આજે તો ટેલિતિઝન ઉપર પણ સવારના 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૦૪ 





પહોરમાં રીમીક્સ સાંભળતા મળે. એટલે પછી ટીવી જોતાની 
ઈચ્છા જન થાય.આમ,પણ હવે.શાસ્ત્રીય સંગીતના જન્હીં, 
સુગમ સગીતના કાર્યક્રમો પણ ટીવી ઉપર બહુ જવલ્લે જુ 
જોવા-સાભળવા મળે છે 

આજ તો સૂર્યોદય કે સૂર્યાસ્ત જોવા માટે ખાસ સેન્ટરો 
ઊભાં થયા છે આબુ કે મહાબળેશ્વર ઉપર લોકો સનસેટ 
પોઈન્ટપર આ બધું જોવા જાય છે અનેએક ફેશન તરીકે તેને 
માણે છે આ લોકોની સાથે નાસ્તા પાણીના ડબરા હોય છે 
અને તેમને આપોઈન્ટઉપરપીકનીક ગોઠવ્યાનો આર્નદ લેવો 
એ જમુખ્ય હોય તેમને સનસેટ થતો જોવા કરતા એમની 
સાથેની સામગ્રીના ઉપભોગમાં જાણે વધુ રસ હોય છે 

ચેત્રકળામા પણ કેવા સરસ ચિત્રો સવારના રાગના 
જોવા મળે છે લઘુ ચિત્ર (ભીનીએચર પેઈન્ટીંગ) શૈલીમાં 
સવારના ચિત્રોમા લલિત, ભટ્વિર કે ભૈરવ જેવા રાગના 
ચિત્રો અનેક સર્જાયા છે કૃષ્ણ આ ચિત્રોનું પ્રિય પાત્ર છે 
આપણા શ્રીનાથજી પણ સવાર સવારમાં સગીતના સૂરો 
સાભળીને ઊઠે છે ભગવાનને માટે ખાસ, ભૈરવીમાં કેટલીક 
સ્તૃતિઓ ગાવામાં આવે છે આમ સગીતમાં સવારના રાગો 
ખૂબ આનદવર્ધક છે 

સવારના અન્ય કેટલાક રાગોના ઉત્કૃષ્ટ ગીતોને યાદ 
કરીએ તો અપને જીવન કી ઉલઝન કો (રાગ આહિર 
ભૈરત,ફ્લ્મિ ઉવઝન), હૈ ઈસી મેંપ્યાર કી આબરૂ વોજફા 
કરે મૈવફ કરું (રાગ આહિર ભૈરવ) જાગો મોહન પ્યારે 
(રાગ ભૈરવ, ફિલ્મ જાગતે રહો) સુન રી પવન પવન 
પુરવૈયા (રાગ ભૈરવ, ફ્લ્મિ અનુરાગ), વો ભૂલી દારા લો 
ફિરયાદ આગઈ (રાગ, ભૈરત,ફ્લ્મિ સંજોગ) રાગ 
ભૈરવ ગુર્નાજન ગાવત (રાગ ભૈરવ, ફે સ્ગાત સમાઈ 
તાનસેન) “જ્ય નદલાલા જય જય ગોપાલા (રાગ ભટ્યિરુ 
ફ્લ્મિ ઘરઘર કી કહાની) 'નેસદિન બરસે રાત (ગાયક 
ઉસ્તાદ અમીરખા સાહેબ, રાગ ભટિયાર, ફિલ્મ ગુજ ઊઠી 
શહનાઈ) "રૈના બીતી જાવે શામ ન આવે (રગ તોડી,ફ્લ્મ 
અમરપ્રેમ) મૈ તો એક ખ્વાબ હું ઈસ ખ્વાબ સે તૂપ્યારન 
કર (શગ તોડી, ફિલ્મ હિમાલય ડી ગોદ મેં) ઝુઠે નૈના 
બોલે સાચી બતિયા (રાગ તોડી, ફિલ્મ લેકિન) બાબુલ 
મોરા નૈહર છૂટો જાય (આ ગીત બધા ગાયકોએ અલગ 


હટ 


અલગ રીતે ગાયું છે. એ બધામાં રાગ ભૈરવીના સ્વરો મુખ્ય 
છે. કેટલાકે તેને ઈરવાણી ભૈરવી તરીકે ઓળખાવ્યું છે. 
કે. એલ. સાયગલે ફિલ્મ “જટ સીંગર'માં એ ભૈરવીમાં ગાયું 
છે. આ ઉપરાંત ફિલ્મ “આવિષ્કાર'માં જગજિતરસિંગ-ચિત્રાએ 
પણ આજ ગીત અલગ બંદિશમાં પણ ભૈરવીમાં જ રજૂડકર્યું 
છે), “લાગા ચુનરી મેં દાગ' (રાગ : ભૈરવી, ફિલ્મ : દિલ હી તો 
હૈ) “ધન્યભાગ સેવા કા અવસર આયા (રાગ : ભૈરવી, ફ્લ્મિ 
: સૂરસંગમ), “દિલ કા ખિલૌના હાયે ટૂટ ગયા' (રાગ : ભૈરવી, 
ફિલ્મ : ગુંજ ઊઠી શહનાઈ), જૈસે જાઉં જમુના કે તીર” 
(કિરાના ઘરાનાની રાગ ભૈરવીની આ એક ઉત્તમ બંદિશ છે. 
જેને ઘણા ગાયકોએ ગાઇને રજૂ કરી છે), “આપ કી યાદ 
આતી રહી રાત ભર' (રાગ : ભૈરવી, ફિલ્મ : ગમન), “જીયા 
જલે જાન જલે' (રાગ ઃ મિશ્ર ભૈરવી, ફિલ્મ : દિલ સે), “તુ હૈ 
મૈરાપ્રેમ દેવતા' (રાગ : લલિત), બ્રેમ જોગન બન કે' (રાગ: 
લલિત, ફિલ્મ : બૈજુબાવરા), “ઘુંઘટ કે પટ ખોલ રે તોહે પિયા 
મિલેંગે' (રાગ : જોનપુરી, ફિલ્મ : જોગન), “મહોબત કી ઝુઠી 
કહાની પે રોએ' (રાગ : જોનપુરી, ફિલ્મ : મુગલ-એ-આઝમ) 
વગેરે અનેક ગીતો અવિસ્મરણીય છે. આ ઉપરાંત પણ 
કેટલાંય ગીતોને અહીં યાદ કરી શકાય. 


શ્રુતિપ્રગટો હવે “ 


સંગીત એટલે એક પ્રકારનો ધ્વનિ, સત્યજિત રાવે 
સંગીતની વાખ્યા કરતાં કહ્યું છે કે ્વનિનુંઅમૂર્તસ્વરૂપ એટલે 
સંગીત' (મ્યુઝીક ઈઝ એન એબસ્ટ્રેક ફોર્મ ઓફ સાઉન્ડ). 
આપણેભારતીય સંગીતનેનાદમાં સમાવિષ્ટકરીએછીએ. અને 
નાદ વિશેપ્રાચીન ગ્રંથ “સંગીત દર્પણ'માં કહ્યું છે - 

નાદેન ભજયતે વર્ણઃ પદ વર્ણાત્‌ વચઃ | 

વયસો જવહારોડર્ય નાદાધીનમ્‌ ઈદ જગત્‌ ॥ 

તનાદમાંથી વર્ણની, વર્ણમાંથી પદની અને પદમાંથી 
વાણીની ઉત્પત્તિ થાય છે. વાણીથી જ સમસ્ત સંસારનો 
વ્વવહાર ચાલે છે. આથી આ સંપૂર્ણ જગત નાદને 
આધીન છે.) 

પંડિત હરિપ્રસાદ ચોરસીયાએ વગાડેલ રાગ 
પ્રભાતેશ્વરી સાંભળતાં આ લેખ લખી રહ્યો છું. બંસરીના 
સૂરોમાંથી પણ એક નવ પ્રભાત મારા મનમાં સર્જાઈ રહ્યું છે. 
સવારના રાગો બધા જ બહુ સુંદર છે. માત્ર ભૈરવ કે ભૈરવી જ 
નહીં, અહીં મને એક સરસ ફિલ્મ પણ યાદ આવે છે. જેનું 
નામ છે “મોર્નિંગ રાગ'. દિગ્દર્શક મહેશ દત્તાણીની આ 
અંગ્રેજી ફિલ્મમાં કર્ણાટક સંગીતની એક ગાવિકાની વાત થઈ 


છે. આ ફિલ્મ પણ ખૂબ સરસ અને જોવા જેવી છે. 
દ 


1.૯ 51પતપપં 1 દાંડ 3૫૦૫૪ ! 


0 ! ડતઢજલ્તે 11001લાધડ 07 ધતળલ્ણ, 101 દલ છત તળે અડ 5પપપ*, 


આ સમાધિની ક્ષણો, શ્વાસો, શ્રુતિ પ્રગટો હવે, 
વેદની ત્ર્કચા સમી કોઈ કૃતિ પ્રગટો હવે. 


શંખ ફૂંકું આ શ્વસનગંગોત્રીના નભ સુધી, 
નાભિમાંથી શ્વાસની અંતિમ ગીતિ પ્રગટો હવે. 


તત1પ?્ડિદ 10157, 

121 ત'૯0%5 11:૯2 દઘટ #લાડલ્ડ ૦ ઇલ્વઢડ, 

1મતાપં્ડિ8 103% ! 

11૫5 ૮૦॥ર્ત 1 101% ૪૦1 ધૌીલ ૫૯13 ઇદ્ડડટ 0 ઊલ ૦તંછાં1 ૦ ધાર પંઇલ 0 
લવ ૬૦ દાલ ડૉ, 

કોઈ ધટ શિર 5045 ૦) 2૮૯403 7૦/00 1100 શટ ત૦૪ પક, 


ત્તં(ડદ 10૫% ! 


ચીપિયો ખખડે ને દ્વારો ખટખટે બ્રહ્માંડનાં, 
કે ધખે બ્રહ્માંડલગ ધૂણી, ઘુતિ ! પ્રગટો હવે. 


1૯ (10 1** તઢલાડ, 1૦્લવ ૦૧ ધીર તૈ૦07ડ ૦1 પ૯ પાપંઇટાડ૯... 
444 ધોલ 1છા1દ 1છાપલ્ત 8) ધટ પાપઇલડટ'5 101015૯ લાલ), 


4વાપલ્ડિદ 10૫૪ ? 


ચર્મમાંથી મર્મમાં પ્રગટું.. ચરમસીમા વટું, 
હે સકળ અખિલાઈની ગેબી સ્થિતિ, પ્રગટો હવે ! 


1૧001 ધો 410 10 લાલા લા, 1 €૫૦પ્ટ વત્તવં ૦૦5૭૩ પલ 1૪01તા) 
ઇ૦પ॥વંવતાલ્ડ, 


ધૌપટ 11751219 વંટલ[», ધપ ૭11₹0પર્વંડ દૌ૯ પાપંપ્ટ/ડ૦, 


આભમય અવકાશની ગહેરાઈમાં બોળું કલમ ! 
કે અગોચરનો અરથ અથથી ઈતિ પ્રગટો હવે ! 


લલિત ત્રિવેદી 





ત્ત॥1/્ડદ 103% ! 

110 ધોઈ ૪૯૧37 ૪ત5 ૯% ડટ ૦ 5૦11પતલ'ડ 10112701, 1 તૉ] 119 લા, 
11 ધટ શણ્વાપંત્રઠુ ૦ (1૯ 1069411 વ્વ, (1૦1 દં ઇલ્છાળપપંળઇ ધ૦ લાત, 
3 તાતા લ્ડ 10157 ! 


1તતર્ડોરાલ્તે છેડ 4 €પ્વાવંટતતડવળ 


*ડ॥તતાધં કટલ 1૦ પલ 50010 લ્ડ ૦૬ ધટ 0૮₹010તલ૯્ડ 7પતત 1 લ્તર્લા ત્તપત 108૯ પંપ્ટા તણ્ટાધલ્ડ 1૫4311201પંત્ડ 
** (11 લડ (0 પલ ૫૬૦૦તલળ તેટલા ધપ 15 કોલે ડા ધટ ૪૩05 ૦ ધેમ રળે તત ૦ લદ ઇડ્લ્વે ટક ૩4 ૩૮૮૦ %૪રાપંઝલાદ સ તેલ્જધળપ્ર 1૪ તાત 
લૌપ્તતાડ. 1તપલ્છીલ્તા [23૮ ૦ પલટ 508૯ કપેરપ્તલટ'ડ લાડણાટ 10 પતતાંગત 01341૫0105) 


લ્ટ્ણ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ : ૩૦૫ 


'ધૂળમાંની પગલીઓ' ઉપર પ્રૌઢ પદતિન્યાસ્ર 


ડો શ્રી ચન્દ્રકાન્ત શેઠ આપણા અર્વાચીન ગુજરાતી. 
સાહિત્યનુ એક સૌષ્ઠવપૂર્ણ અને ગૌરવપૂર્ણ એવુ નોંધપાત્ર 
નામ છે એ એક સર્વતોભદ્ર સફળ એવા સાહિત્યકાર છે 
એમના લખાણો અનેપ્રકાશનો જોતા એમનો આ સર્વતોભદ્ર 
બાપને ઊંડાણ તરત જ નેત્રદીપક નીવડે છે શુ સર્જક પદ્મા 
કે શુ સર્જકેતર ગદ્યમાં તે એકસરખી કુશળતાથી વિહરે છે, 
પ્રવર્તે છે તે આપણા આધુનિક 








ઉશનસ્‌ 


સન્માન્યા છે આમ ડો. ચદ્રકાન્ત શેઠ અખિલ ગુજરાતનુ એક 
મોંઘુ સુવર્ણ ઘરેણું છે, કહો કે, માતા ગુર્જરીનુ, ભાષા ગુર્જરીનુ 
એક શોભાયમાન અલકરણ છે શ્રી ચદ્રકાન્ત શેઠ જેવા 
મહેનતુ ને ધીંગા અભ્યાસી સાહિત્યકારો આપણે ત્યા જૂજ 
હશે, એમનો આ અભ્યાસ શ્રી ઉમાશકર જોશી ઉપરના 
સ્શાધ્યાયમાં તો ખરો જ, પણ તે આપણા ગામોના નામ, 

આપણાં વિરામચિહ્દો જેવી 






કાળના એક ઉત્તમ કવિ ને વિવેચક ઝા અધયાવધિ અલ્યસ્મૃષ્ટ બાબતોમાં 
ઇં, તો આપણા એક નોંધપાત્ર ને ન યુ પણ વિસ્તર્યો છે | 
ત્તેશિષ્ટ એત॥ સર્જક ગરાડાર પણ, ઉછીની 1 પઉતાત્રિક્મણાલ (ભમ) 
છે એ કશુ જ શિથિલ કે ફૌડું દાદા શેઠ ચુસ્ત મરજાદ વૈષ્ણવ હતા 
વેરવિખેર કે વેરાઈ જાય તેતુ લખતા તેતા ચોખલિયા કુળમાં ઊછર્યાછતા 
નથી. જે લખે છે તે વસ્તુ િશે એમને ! ચદ્રકાન્ત ઉપર એ ચુસ્તીની અસરો 
વીગતપૂર્ણ ને લગભગ સંપૂર્ણ કહી 1 ખાસ નથી પ્રમાણમાં એ ખુલ્લા 
શકાય તેવા માહિતી જ્ઞાન ને સૂઝ મનના છે,પોતે એક ગાંધી્‌યુગનુ જ 
હૌય છે કોઈ પણ પ્રકારની વાત ; સંતાન કહી શકાય એવા છે છતા 
હોય, તેમા તે ઊડા અભ્યાસી રૂપે । ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં જ વર્ષો સુધી 
પ્રગટ્યા છે ! સેવા આપી છે છતા, ગાધીની ખાદી 
ઈ સ ૧૯૩૮માં જન્મેલા 1 જ પહેરે છે છતાં, એ ચુસ્ત 
શ્રી ચદ્રકાન્ત શેઠ એક ચુસ્ત વૈષ્ણવ : ગાંધીવાદી પણ નથી એ એક 
ખાનદાનનુ સતાન છે કંજરી, હાલોલ  સર્વતોભદ્ર ખુલ્લા ડહીં શકાય તેવા 
ને પછી અમદાવાદમા રહીને શિક્ષણ | ભક્તિત્તના સ્વામી છે 
લઈને ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી ક રન ગાધીયુગમા કાકા કાલેલકરે 
પ4. થયા છે વિવિધ કૉલેજોમાં ગુજરાતી પ્રાધ્યાપકી કરતાં પોતાની એક સ્મૃતિકથા “સ્મરણયાત્રા' નામેપ્રગટ કરી છે તે 


કરતા તે છેવટે, અમદાવાદની ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં 
ગુજરાતીના પ્રાધ્યાપકપદે આરૂઢ થાય છે આ ગાળામા તે 
પ્રો. મોહનભાઈ શ. પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ ઉમાશકર જોશી 
ઉપર ગહન ને સઘન સ્વાધ્યાય પૂરો કરી ડૉક્ટરેટની પદવી 
પ્રાપ્ત કરે છે ( જે હવેપુસ્તક રૂપે પ્રગટ થનાર છે ) હાલ તે 
અમદાવાદમાં સેવાનિવૃત્ત જીવન ગાળે છે, પણ ડો. ધીરુભાઈ 
ઠાકર સાથે. ગુજરાતી વિશ્કોશ'ની ઓફિસમાં સ્વૈચ્છિક 
સેતા આપે છે એમણે ગદ્યપદ્યના અનેક પ્રકારો અજમાવી 
અનેક ગ્રથોપ્રગટ કર્યા છે જેની યાદી ઘણી લાબી થવા જાય છે 
ને પરિણામે ગુજરાતે પણ એમને પોંખ્યા છે ને અનેક રીતે 


ફેબ્રુઆરી ર૦૦૮ ૩૦૬ 


પછી અનુ-ગાધીયુગમા ને આધુનિક યુગમાં એકાધિક 
સ્મૃતિકથાઓ પ્રગટી છે !ડૉ શ્રી સૃરેશ જોષીએ શૈશવના 
સ્મરણો લખ્યા છે, જયત પાઠકે (ઈ સ. ૧૯૧૪) “વનાચલ' 
નામે ર્મૃતિકથા લખી છે શ્રી ચદ્રકાન્ત પંડ્યાએ “બાનો ભીખુ 
નામે સ્મૃતિકથા લખી છે, શ્રી ચંદ્રકાન્ત શેઠે ધૂળમાની 
પગલીઓ' (ઈ સ. ૧૯૮૪) લખી છે તો મેં ઉશનસ્‌ પણ 
“સદ્માતાનો ખાચો' (ઈ સ. ૧૯૮૮)મા લખી છે આ સૌનુ 
થોડુક પૃથક્કરણ અને વર્ગીકરણ કરીએ. તો આમ જણાય છે 
કે દરેકે મોટી ઉમરે જ્યારે તે પરિપકવ થયા છે ને ભણીગણીને 
નગરોમાં સ્થાયી થયા છે ત્યારે આ સિંહાવલોકન જેવી પ્રવૃત્તિ 


ક્ટ 


કરી છે. આથી આ નગરવાસી થયેલા લેખકોમાં તીવ્ર 
અતીતરાગીયતા (નોસ્ટેજિયા) પ્રગટ થયો છે ને તેમણે પોતાનું 
શૈશવ ફંફોળ્યું છે ને કહો કે આ દરેકે પોતાની “ધૂળમાંની 
પગલીરઓ 'ને ઢંઢોળી છે. મારા “સદ્દમાતાનો ખાંચો' (૧૯૮૮) 
સિવાયની આ ઇતર સ્મૃતિકથાઓમાં કોઈ ને કોઈ “વન'નો 
સંદર્ભ છે. સુરેશ જોષીમાં સોનગઢ-વ્યારા-વાલોડનાં જંગલોનાં 
સ્મરણો છે; તો. જયંત, ચંદ્રકાન્ત શેઠમાં પંચમહાલનાં 
જંગલોની વાત છે, જ્યારે ચંદ્રકાન્ત પંડ્યામાં ધરમપુરનાં 
જંગલોની સ્પર્શરેખા છે. ચંદ્રકાન્ત શેઠ, જયંત પાઠક અને 
ચંદ્રકાન્ત પંડ્યા ત્રણેયમાં પંચમહાલની મિલનભૂમિ. છે. 
હાલોલ નજીકનું કાલોલ આમ તો મારુંય મોસાળ થાય એટલે 
આ પંચમહાલની ભૂગોળનો હું પણ થોડો પરિચિત ગણાઉં. 
“નાંચલ'ના જ્યંત પાઠક તો મારા સગા મસિયાઈ ભાઈ. 
એટલે “વનાંચલ'ની ગોમા ને કરણગંગા જેવી નદીઓ તો મારા 
વતન સાવલીને લગભગ અડીને જ વહે છે. “વનાંચલ' અને 
“સદ્માતાનો ખાંચો'માં જે ભૂતપ્રેતની વાતો આવે છે તેમાં 
લગભગ મસિયાઈ કહેવાય એવું સામ્ય છે. આ બધા જ 
સ્મૃતિકથાકારો ગાંધીયુગ, અનુગાંધીયુગ ને આધુનિક યુગમાં 
સક્રિય છે કે હતા; પણ સુરેશ જોષી ને ચંદ્રકાન્ત શેઠમાં ગાંધી- 
ચળવળનો સ્પર્શ લગભગ નથી. જયંત પાઠકમાં, ચંદ્રકાન્ત 
પંડ્યા અને ઉશનસૂમાં એનો સ્પર્શ છે. ચંદ્રકાન્ત શેઠમાં ભીલ 
લોકોની વાત તો આવે છે, પણ એના દલિત જીવનના પ્રશ્ચોની 
કૌઈ વાત નથી એ. જરા વિચિત્ર લાગે છે. જયંત, ઉશનસૂ, 
ચંદ્રકાન્ત શેઠ ને ચંદ્રકાન્ત પંડ્યાના વતન/ગામ દેશી 
રજવાડાઓમાં છે. 

આમાં મોટાભાગની કથાઓમાં વનપ્રદેશ હોવાથી વન- 
પ્રકૃતિ, પહાડો, ઝાડો, નદીઓની વાત આવે છે. જ્યંતમાં 
ગોમા-કરડ નદીઓ, સુરેશ જોષીમાં સાતકાશીનાં વન, ઝાંખરી 
નદી વગેરેની વાત આવે છે, તો ચંદ્રકાન્ત પંડયામાં ધરમપુર 
નજીકના મરગમાળ ને સ્વર્ગવાહિની નદીની વાત આવે છે. 
ઉશનસૂના સાવલી તાલુકાને અડીને મહીસાગર ને રંગલી નદી 
વહે છે; તેનો ભલે અછડતો પણ ઉલ્લેખ આવે તો છે જ. 

શ્રી સુરેશ જોષી ને જ્યંત પાઠક સિવાય સૌમાં 
ગામડાંની જાણીતી દેશી રમતો તો. ખરી જ. પણ અંગ્રેજી 
સ્કૂલના ભણતરને કારણે. “ક્રિકેટ'ની પણ વાત આવે છે. આ 
બધાએ. 'કેકેટ'ની રમત ભલે દેશી ઢબે પણ બરાબર રમી છે. 
આ બધા જ - તેમાં મોટા ભાગના તો દક્ષિણ ગુજરાતના 
લેખકો છે ને દક્ષિણ ગુજરાતનાં નગરોમાં સ્થાયી થયા છે; તો 


લ્ટ્શ 


દ. ગુજરાતના સુરેશ જોષી છેવટે વડોદરામાં, ચંદ્રકાન્ત શેઠ 
અમદાવાદમાં સ્થાયી થયા છે. આ બધા જપ્રોઢ ઉંમરે ગ્રામ/ 
વતન છોડી નગરોમાં વસ્યા તેથી તેમને “ગામડાં વિરુદ્ધ શહેર' 
વિષય ઉપર તુલનાત્મક રીતે બોલવાની તક હતી જ; પણ 
આમાંનો એક પણ જણ નગરપક્ષે અહોભાવથી અભિભૂત 
નથી. એટલે તો તેઓ શૈશવની વયમાં “કાયાકલ્પ' કરીને, 
નગરની કાંચળી કાઢી નાખીને પોતાની શૈશવની ગ્રામ કે વન્ય- 
સ્મૃતિઓમાં ગળાબૂડ રીતે ખાબકે છે ને જાણે કે એ અતીત 
સ્મૃતિઓમાં ફરી રાગીયતાપૂર્વક શ્વસે છે; કહો કે, જીવી લે છે. 
આવું સમયના એક જ ગાળામાં - “સ્મરણયાત્રા'ના 
ગાંધીયુગથી તે ૧૯૮૮ના “સદ્દમાતાનો ખાંચો' સુધીના 
ગાળામાં કેમ એકજથે દેખાય છે ? શું કારણ હશે, વારુ ? 
વિચારીએ પશ્ષિમમાં ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિ થતાં યંત્રો, તંત્રો વધ્યાં 
ને નવી નગરસંસ્કૃતિ અસ્તિત્વમાં આવી. આપણે ત્યાં વળી 
પૂ. ગાંધીજીનોયે સૂક્ષ્મ રીતનો “બેક ટુ નેચર', “બૅક ટુ વિલેજ” 
એવા આંદોલનનો પ્રભાવ પણ ખરો. ટૂંકી વાર્તામાં તો આ 
પ્રભાવ છેક ટૂંકી વાર્તાના આરંભગાળામાં, શ્રી ધૂમકેતુની ટૂંકી 
વાર્તા - “ગોવિંદનું ખેતર'માં તથા 'ટ્રેરેફ'ની “મુકુન્દરાય' 
વાર્તામાં દેખાય છે. ધૂમકેતુની જ “સ્વર્ગ અને પૃથ્વી' ટૂંકી 
વાર્તામાં આ ભેદનો વધુ વિસ્તાર-પ્રસાર થયો છે એમ પણ 
લાગશે. ગુજરાતી આધુનિક કવિતામાં તો નિરંજન ભગતમાં 
“શહેર કુરૂપની કથા, શહેર વિરાટ કો વ્યથા' જેવી પંક્તિમાં તો 
શ્રી રઘુવીર ચૌધરી નેશ્રી મફત ઓઝામાં તે તારસ્વરે ઉદ્ગાર 
પામ્યો છે;પણ નવલકથામાં તો તે ભેદ પન્નાલાલ, પેટલીકર કે 
રઘુવીરમાં “નગર વિરુદ્ધ શહેર' એવો નિબંધના વિસ્તાર જેવો 
રહ્યો, જ નથી. પાછળથી શ્રી ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ કે 
શ્રી મણિલાલ, હ. પટેલમાં તે પાછો. લલિત અંશોવાળો નિબંધ 
થઈને દેખા દે છે. આપણી કવિતાને જેમ “ચલ મન 
મુંબઇનગરી' નું કાર્કશ્ય ગમ્યું જ નથી. એટલે એ જેમ રમેશ 
પારેખ આદિની કતિતામાં ગ્રામપરિવેશમાં પુનરાગમન કરે છે 
તેમ જ નગરચેતનાની નવલકથા-નવલિકા પાછી પોતાના દેશી 
વેશમાં પાછી ફરે છે. 

ગાંધીયુગના સાહિત્યના પ્રથમ તબક્કામાં તે “ગામડા 
વિરુદ્ધ શહેર' જેવા નિબંધાત્મક વિચારો રૂપે પ્રગટે છે; પણ 
ગાંધીયુગના બીજા તબક્કામાં પ્રહ્લાદ પારેખના “બારી 
બહાર કાવ્સંગ્રહમાં ગુજરાતી કવિતા જાણે ગાંધી-ઠાકોરનો 
ભાર ઉતારી નાખે છે ને તે હવે કાન્ત ને રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર તરફ 
ગતિ કરે છે. આપણે જેને અનુગાંધીયુગ કહીએ છીએ તે 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮: ૩૦૭ 


ચજેન્દ્રનિરજનયુગની કતિતામા આ વલણ સ્પષ્ટ રીતે દેખાય 
છે જાણે કે હવે ગાધી-ઠાકોરયુગ પૂરો થયો છે ને કાન્ત 
રવીન્દ્રયુગ બેઠો છે આ યુગની કવિતા હવે ભારેખમ ને 
ઠાકોરી અર્થઘન રહી નથી, પણ સૌન્દર્યમડિત આનદ તરફ 
વળી ગઈ છે આ યુગના લગભગ તમામ કાન્તની બાની ને 
રવીન્દ્રનાથના સૌદર્યવાદથી પ્રભાવિત દેખાય છે રાજેન્દ્ર 
નિરજન ઉપર રવીન્દ્રપ્રભાવ સ્પષ્ટ છે તો શ્રીધરાણી, મકરદ 
દવે, જ્યત પાઠક ને ઉશનસ્‌ પણ એવા જ રવીન્દ્રપ્રભાવિત છે 
જાણે કેઆ ઠાકોરયુગ નહીં, પણ ઠાકુરયુગ છે ગાધીગાળાના 
ઝવેરચદ મેઘાણી ને ગાધીજીએ જેમને “સવાઈ ગુજરાતી” 
કહ્યા છે એવા કાકાસાહેબ. પણ રવીન્દ્રરગે રગાયેલા છે 

એટલે ગાધીયુગના આ બીજા ગાળામા હવે ગામડું એ 
કોઈ રાષ્ટ્રીય ગ્રામોદ્ધાર કાર્યકંમનુ એકમ - ઘટક નથી. હતે 
ગામર્ડુએક એરથેટિકિ દષ્ટિનૂં, આનદાત્મક ઘટક બન્યુછે એ 
જેવુ છે તેવુ પણ આહૂલાદક એકમ છે પ્રહ્લાદ પારેખની જ 
એક ગ્રામવિષયક કૃતિ છે તે આમ ઊપડે છે 

“હે મારા બાલપણાના ગામ્‌ ? 

એમા રઘુવીરમાં જેમ “મને કેમ ના રોક્યો? એમ જે 
ગામ ભણીની ઠપકાની ઉક્તિ છે, તેથીય પૂર્વેપ્રહ્લાદમા “મને 
શહેરમા જતાં તેં 'આમ' રોકી રાખ્યો'' એવી હઘ ઉક્તિ છે 
જોઈ શકાય છે કે આપણી આ ચાર પાચ સ્મૃતિકથાઓ આ 
અનુગાધીયુગમા જ, ગાધીયુગના બીજા તબક્કામા જ કેમ 
પ્રગટે છે - તે કઈક હવે સમજી શકાય છે આવુ કંઈક આ 
સ્મૃતિકથાઓની ભાષામા પણ બન્યુ છે તળ ગાધીયુગના જ 
કાલેલકરની કૃતિમાં ગાધીજીની કે કોશિયા સમજે તેવા 
આગ્રહવાળી ભાષા નથી. તો આ ચાર પાચ સ્મૃતિકથાઓની 
ભાષા પણ ગાધીપ્રભાવિત ગુજરાતી ભાષા નથી. સુરેશ 
જોપીના વતનપ્રેમની ભાષા તો 'જનાન્તિકે' ગદ્યમાં છે જેમા 
સસ્કૃત તત્સમનો પ્રભાવ વર્તાય છે પણ તે ગોતર્ધનયુગની કે 
મન સુખરામ ત્રિપાઠીની ભદ્રભદ્રીય ભાષા નથી. આ બધી 
સ્મૃતિક્થાઓના ગદ્યની તપાસ થાય, તુલનાત્મક અભ્યાસ પણ 
થાય તોતે એક હદયગમ તપાસ - ભાપાપ્રવાસ બની શકે તેમ 
છે તે દરેકમાં ગઘ્યે ધ્યાનાર્હ કર્મ કર્યું છે, બત્કે એમ કહી 
શકાય કે આ સ્મૃતિકથાઓમા ખુદ ગદ્ય પણ એક રસાત્મક 
પ્રભાવક અગ બની રહ્યુ છે અલબત્ત થોડુક વિષયાન્તર કરીને 
આ સ્મૃતિકથાસમૂહને લગતી કેટલીક સર્વસાધારણ વાતો કરી 
છે, પણ મને લાગે છે કૈ તે સાવ અસ્થાને નથી જ એમાથી 
ચદ્રકાન્ત શેઠની આ “ધૂળમાની પગલીઓ'ની સ્મૃતિકથાના 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૦૮ 





તળ સુધી જવાની સૂક્મ કેડીની ભાળ મળે છે કશુક આ 
કંથાને સ્યર્શતૃ વલય ઊઘડે છે ખરુ તો હવે શ્રી ચદ્રકાન્ત 
શેઠની આ સ્મૃતિકથા 'ૂળમાની પગ્લીઓ' દિશે વાત કરીએ. 

આ 'ધૂળમાંની પગલીઓ'ની પ્રેરણા, દશા ને દિશા 
વિશે એના કર્તાની વાત જ સાંભળીએ. એની પ્રગટ્યા સાલ 
ઉરથમ આવૃત્તિ) ૧૯૮૪ છે પછી એની સુધારેલી આવૃત્તિ 
૧૯૮૭માપ્રગટથઈ છે પણ પછી તેની લોકપ્રિયતાના કારણે 
તે વારવાર પુનર્મુદ્રણ રૂપે પ્રગટ થતી રહી છે, એટલુ જનહીં, 
૧૯૮૭માં જ દિલ્હીની સાહિત્ય અકાદમીથી તથા ગુ સા. 
પરિષદના સર્વોચ્ચ 'ઉમા-સ્નેહરશ્મિ' પુરસ્કારથી પણ 
પુરસ્કૃત થઈ છે અનેગગુજરાતની વિવિધ વુનિવર્સિટીઓમાં તે 
પાઠયપુસ્તક તરીકે પણ પસદગી પામી છે કહેતાની જરૂર 
નથી કે આ બધું એની ગુણસમૃદ્ધેના કારણે જ, પ્રતાપે જ 
થયુ છે 

લેખક પોતાના નિવેદનમાં આમ લખે છે 

છેતાલીસ વરસે થયું ચાલો આપણે પેલા નાનકડા 
ચદ્રકાન્તને મળીએ. જવાનુ છે પાછા. જ્યાં થઈને આવ્યા ત્યા. 
ચાલવાનું છે પેલા ઊબડખાબડ ધૂળિયા રસ્તે... તેમાય પાછા પગલે 
ભૂતને પગલે ચાલવાનું વળી સવિશેષ છે મારે તો વળી જે પગલાં 
ભૂતકાળની શૈશવની કે કૈશોર્યની ધૂળમાં દટાઈ ગવેલા એમને જ 
સ્મૃતિ ને કલ્પનાના ડીમિયાએ બહાર કાઢીને જોવાર્ના હતાં. મારે 
એ પગલાની લિપિ ઉકેલી, તે ઉકેલતાં ઉકેલતાં જે ભાવરસ સ્ફૂરે 
એની લિજ્જત લેવી હતી. અમરતા મારી ફરે અહીં તો. જીવેલુ ફરી 
જીવવાનો અથવા તો, વધુ દિલચસ્પ રીતે જીવવાનો ઉપક્રમ રહ્યો 
છે આ પગલીઓ એવા આસ્વાદલક્ષી ઉપક્રમનું જ પરિજ્ઞામ. 

આ નિવેદનમાં લેખક આ લખાણના ઉપકમમાં પોતાની 
ગતિવિધિ સ્પષ્ટ કરે છે આ લખીને “અમરતા' પ્રાપ્ત કરવાની 
વાત તો તે હસી જ કાઢે છે ધૂળમા દટાઈ ગવેલી પગલીઓને 
સ્મૃતિ અને કલ્પના'એ બહાર કાઢીને, પગલીની લિપિને 
ઉકેલતા ઉકેલતા જે ભાવરસ સ્કુરે એની. લિજ્જત' લેવાનો જ 
લેખકનો હેતુ રહ્યો છે જાણે કે અતીત એ એક જુદો રવર્તત્ર 
રસ ઈ તેનો રસાસ્વાદભોગ એ જ કેવળ આ પુસ્તકમાં 
કર્તાનો ઉપક્રમ છે અહીં સત્ય પણ કલ્પનાયુક્ત છે અહીં 
કોઈ સુધારાવાદી ટીકાટિપ્પણ નથી, સારું ખરાબના, નીતિ 
અનીતિનાપ્રશ્ો નથી, અહીં તો છે કેવળ અતીતનો સૌદર્યવાદી 
નીતિનિરપેક્ષ નર્યો ઉપભોગ જ 

આવા અભિગમને કારણે જ કર્તાએ જે જે ઘટનાઓ, 
પ્રસગો,પાત્રો અહીં રજૂકર્યાં છે તે બધુ વીગતપ્રચુર છે કર્તાની 
કલમમાંથી તે ખીચોખીચ અનુસધાનેપ્રરવે છે ને પ્રવર્તે છે 
કોઈ વીંગત જાણે બાકી રહેતી નથી એવી નિ.શેષ પૂર્ણતા પેદા 


ક્ટ્ણ 


થાય છે. એમાં કર્તાની ભાષાશક્તિ ને ચિત્રનિર્માણશક્તિનો 
આસ્વાદ કરી શકાય છે અને એ.જ તો એમનોપ્રધાન હેતુ છે. 
આથી જ ગાંધીયુગીન અન્ય સ્મૃતિકથાઓમાં જે સામાજિક 
વિચાર-તિવાદ-ચિંતન આવે છે એવી અહીં કોઈ ટીકાટિપ્પણી 
નથી. બસ, તમે આ ચિત્રો જોતા જાઓ, ચંદ્રકાન્તની ભરપૂર 
ભરચક્ક ભાષામાં વેગે વહી જાઓ એટલે બસ, ભયોભયો. 
લેખક પોતે ચુસ્ત વૈષ્ણત કુળની પેદાશ છે. ચુસ્ત વૈષ્ણવ કુળનાં 
કુલીન એવાં માવતરની રૂઢિચુસ્તતા આજે તો વિચિત્ર લાગે 
તેવી ઘટના, તેવી વર્તણૂક ઉપર પણ કર્તાનો કોઈ શોચ-બાધ- 
વિચાર નથી. એ કહે છે તેમ “તેનો વિરોધ કરવાનું મન થતું 
નથી.' તે વખતના ચિત્ર સાથે આ વિસંવાદી લાગતું નથી. 
ચિત્રની સંપૂર્ણતાને અનુરૂપ મેસિંગ હોઈ, હાનિ કરતું લાગતું 
નથી. પણ ભોગ્ય - હદ્ય બને છે. 

આ સ્મૃતિકથામાં “ધૂળની પગલીઓ'” ફંફોસતાં - 
ઢંઢોળતાં આખો એક “પગલીલોક' પ્રગટી ઊઠ્યો છે, “લોક- 
પગલાં' થઈને. લેખક એ અંગે આમ કહે છે : “એક એક 
પગલીમાંયે કેટકેટલા જણની પગલીઓની ભાત ભળતી- 
મળતી લહાય છે ! લેખકને જાણે આ ઉત્ખનના- સાહસમાંથી 
એક આખી જૂની 'શોએ-જો દડો' જેવી દટાયેલી નગરી હાથ 
લાગી છે. “છીડું શોધતાં લાધી પોળ' અને “કર અખા હવે 
ઝાકમઝોળ'ની જેમ આ લેખકના સંવિતમાં ઝાકમઝોળ અને 
છાકમછોળ થઈ ગઈ છે ! એક આખા અતીતકાલીન 
સ્મૃતિલોકના ઉત્ખનનને કારણે નર્યો સ્મૃતિમૂલક આનંદલોક, 
સૌંદર્યલોક હાથ લાગ્યો છે, જે ઊછળતાં ભરતીનાં મોજાની 
જેમ અહમહમિકા કરતો આપણા ચિત્તના તટને પ્લાવિત કરી 
જાય છે. 

લેખક અહીં પોતાને “હું'-રૂપે - કથાનાયક-રૂપે મૂકે 
છે, જે વિશે તે આમ કહે છે : “આ પગલીઓમાં - એના શબ્દે 
શબ્દમાં હું અવશ્ય છું; પણ તે “હુંપદ'ની રીતે નહીં.' આ 
સૌંદર્યાનંદલોકમાં લેખકનો હુંકાર તો ખરેખર ઓગળી જ 
ગયો છે એ એક મોટી કલાની ઉપલબ્ધિ છે. દરેક સિદ્ધ 
થયેલી કલાકૃતિમાં જેમ “હું' નું તિગલન થાય છે તેમ જ અહીં 
થયું છે. લેખકનો “હું? આપણા સંવિતમાં કોઈ વિઘ્ન ઊભું 
કરતો નથી; બલ્કે તેનો કોઈ અલગ “બોધ' ન હોવાથી તે 
બાધક બનતો નથી. 

આ સ્મૃતિકથામાં એમ પણ તારવી શકાય છે કે આ 
“હું' જ્યાં એકલો જ આવે. છે ત્યાં તે બહુધા ભીરુ, કંઈક 


લ્ટ્શ 


ડરપોક, અસાહસિક ને સલામતી-શોધક એવો લાગે છે; પણ 
આ “હું' ભેરુબંધોની ટોળીઓમાં વિલીન થઈ જાય છે ત્યારે તે 
“અમે' થઈ જાય છે ને પછી એવો સામૂહિક પ્રભાવ ન હોય 
ત્યારેય તે પોતાને “અમે' જ કહી વર્ણનપ્રવાહમાં વેગથી 
આપણને ખેંચી જાય છે. આવા “અમે' - વાચક પેરેગ્રાફોમાં 
લેખકનું વ્યક્તિત્વ જાણે ખીલી ઊઠે છે ને “હું' ને “અમે” 
એકાકાર થઈ જાય છે. એકલા “હું'માં જે ડરપોકપણું છે તે, 
તેને હર લીલા-કીડા-સાહસમાં થોડોક પાછળ રાખે છે; પણ 
એ. જ સ્થગિત્તતા. આ લેખકને ફળી છે. લેખક આથી આ 
ઝંપલાવ્યાપણાનેપાછળથી બરાબર જોઈ-તપાસી-માણી શકે 
છે. જો કદાચ એમાં યાહોમ કરીને ઝંપલાવ્યું હોત તો થોડીક 
સ્થિરતા જોખમાઈ પણ હોત્‌. 

લેખક પોતાના પિતા જે ચુસ્ત વૈષ્ણવ હતા, તેમનાથી 
થોડાક દૂર ભાગતા હતા, કંઈક ડરતા હતા. પિતા થોડાક ક્રોધી 
ને અસહિષ્ણુ સ્વભાવના હતા; પણ માનું પાત્ર પિતાના પાત્ર 
પડખે વધુ વત્સલ, દરેક “મા'માં હોય છે તેવા પ્રેમાળ 
વ્યક્તિત્વવાળું છે. રવીન્દ્રનાથની પેલી કૃતિમાં આવે છે તેમ, 
પિતાના બાળક ઉપરના ક્રોધ વખતે માની આંખોમાં જે સંતાન 
માટે કરૃણા ઝમતી હોય છે એવું કંઈક ચંદ્રકાન્તની માતાનું 
વ્યક્તિત્વ છે. 

આ સ્મૃતિકથામાં બીજાં પણ અનેક પાત્રોનું ચિત્રણ 
આવે છે. પણ તેમાં સૌથી વધુ નોંધપાત્ર બાલસખી ગૌરીનું છે. 
ચંદ્રકાન્ત શેઠ જેવા વૈષ્ણવકુલાવતંસની આ ગૌરી બાલવયની 
સખી - ગર્લફ્રેન્ડ છે. બન્ને વચ્ચે જે સખ્યભાવ છે તે વિકસતાં 
જીવનસંગિની જેવું પાત્ર તે બની શકી હોત; પણ તેનું અકાળે 
મૃત્યુ થાય છે. એટલે શુંગારરસ સુધી તે જતું નથી. એમાં 
કર્તાની કલાનું ઔચિત્યભાન બરાબર સચવાયું છે. એક 
ભારતીય વૈષ્ણવ કવિની વિકસિત કલાને કારણે નિર્દોષ ને 
નિર્મળ એવી “ગૌરી'નું પાત્ર જેમ ચંદ્રકાન્તના ચિત્તમાં સૂક્ષ્મ 
રૂપે સદા માટે અંકાઈ રહે છે તેમ જ તે સૌ ભાવકોના ચિત્તમાં 
પણ અંકાઈ જાય છે. તે તેના મૃત્યુ પછી તો કર્તાથી સર્વત્ર 
સર્વદા અનુભવાય છે. “ગૌરી'નું પત્રલેખન ચંદ્રકાન્તની કલાનો 
ઉત્તમ નમૂનો બની રહે છે. 

આ સ્મૃતિકથામાં 'વૂળની પગલીઓ'ને ર્ફફોસતાં જ જે 
અતીતલોક ઊઘડી આવ્યો છે તેને માણવામાં લેખકની સાથે 
ભાવકનેપણ એમનો જ શબ્દ વાપરીએ તો. 'લિજ્જત' પડે છે. 
આ અતીતલોકમાં, અલબત્ત ગામઠી, પણ કેટલું બધું વૈવિધ્ય 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ : ૩૦૯ 


છે ! શરૂઆત દાહોદથી થાય છે, પણ કમશ તે હાલોલ 
કંજરીમાં આવી વિસ્તરે છે ને પ્રસરે છે ને ઠરે છે લેખકના 
શૈશવ કેશૌર્ય સમયના તહેવારો, ઉત્સવો, રમતગમતો વગેરે 
લેખકની કલમમાં પૂરી વીંગતથી આવે છે, વેગભર આવે છે ને 
એના વર્ણનનો સઘન પેરૈગ્રાફી પ્રવાહ આપણને ખેંચી જાય છે 
અહીં પ્રજાસમૂહોમા ભીલ, મુસ્લિમો, હરિજનો, વસવાયા 
વગેરે આવે છે વિતિધ ભેરુઓના સમૂહો આવે છે ને તે વિશે 
કર્તાનુ ગધ સઘન પેરેગ્રાફોમા રમણે ચઢે છે “ધૂળમાની 
પગલીઓ'નુ એક સ્વતત્ર આસ્વાઘ લક્ષણ છે કર્તાનો 
ભાપાવૈભવ. આઓ કર્તા જોકે ગાધીયુગનુ સતાન છે છ્તાં 
હોસિયા સમજે' તેવી ગાધીની લાગણીની માગણીની ભાષા 
નથી તો તે નથી સાક્ષરયુગની પણ. લેખક ચાલતી કલમે 
ભાષાને પ્રયોજતા, ઘડતા ને ઘડાતા જાય છે કોઈ શબ્દ 
શોધવો પડતો નથી ભાષાપ્રવાહના વેગમાં તે આપમેળે 
આવીને ગોઠવાઈ જાય છે કર્તાએ.પોતાની ૪૧ વર્ષની ઉમરે 
આ અતીતરાગીવ કથા કહી છે ત્યારે તે પૂરતા પ્રૌઢ છે, 
નગરવાસી છે ને સુશિક્ષિત એવા પ્રાધ્યાપક છે ને જીવનની 
ગતિવિધિના પૂરા જાણકાર ને સમજદાર છે,પણ એમને આ 
સ્મૃતિકથા દ્વારા કોઈ સંદેશ આપવાનો નથી કોઈ એવી 
અમરતા'ના ઓરતા નથી. બસ, અતીતને ફરી જીવી લેવો છે 
એની લિજ્જત' માણવી છે “બસ, આવુ આવું હતુ ને મઝા 
આવતી હતી તેમાં.' એટલી જ વાત ઠરવી છે, એટલે કે આ 
ર્મૃતિકથાકાર પોતાની આ આધૈડ કહેવાય તેવી ઉમરે 
અતીતનેજાણે કે પાત્ર દ્રષ્ટ તરીકે, સાથ્યીભાતેપેલા અતીતમ્‌ા 
રમમાણ બાલચદ્રકાન્તન! દુર્વિલસિતો, ચેષ્યઓ, ક્રીડાઓને 
જુજ છે એક વિદગ્ધ' ચદ્રકાન્ત પોતાને જ શિશુમૂર્તિમાં 
મુગ્ધભાતે જૂએ છે ને માણે છે પરિણામે એક જાતની 
રમૂજવૃત્તિ આખા લખાણમાં આરપાર ઓતપ્રૌત થતી પમાય 
છે ચદ્રકાન્ત શેઠે આ અગાઉ “નદ સામતેદી' નામે ગદ્ય 
ખેડ્યુ જ છે એ ગઘ તેમને અહીં ફળ્યુ છે, તો પાછળથી 
ચંદ્રકાન્તે જેહાસ્યરસિક સગ્રહો આપ્યા છે તેનાં મૂળિયા પણ. 
અહીં છે પોતે નાનપણમાં કેતા કેવા ખેલ કર્યા હતા તે ઉપર તે 
પ્રૌઢવવે જાણે હસી લે છે, મૂછમા જાણે કે મરકી લે છે 

કર્તા પચભૂતોનુ પૂતળું જ નથી એને આ વિશ્વના 
પચભૂતોમા અઢળક રસ છે તે લખે છે ' માટી હોય કે 
પાણી, પવન હોય કેપ્રકાશ અથવા આસપાસ્ર અસીમ આકાશ 


હોય ત્યારે તેમના સપર્કે મારામાયે પૃથ્વી, જલ, તેજ વાયુ નૈ 
આકાશ -આપાશેય તત્તો હેલે -હિલ્લોળે ચડે છે ₹ઃ આ 
હિલ્લોળા જોવા એમના ગ8તુવર્ણનમાં ખાસ જવુ જોઈએ. 

કર્તાએ શિયાળો, ઉનાળો, વર્ષાને છેવટે શરદ સુધીનો 
*તુભોગ માણ્યો છે એક આખો “તુસહાર અહીં નિરૂપિત 
છેનેએમ આ જ્મૃતિસહાર પણ પૂર્ણત્વ પામે છે ને પૂરો પણ 
થાય છે જોઈ શકાય છે કૅ ચદ્રકાન્ત શેઠ ગાધીયુગના હોવા 
છતા ગાધીજીની જેમ ભારવાહક ને ભારેખમ નથી, પણ 
રવી્દ્રનાથની જેમ પંચભૂતોના પચામૃતના' રસિયા છે નહેરુ, 
કાલેલકર માટેપણ એમ જ હતુ ને 113૯) કણ 0012 
ઊ પ1 પ1) 1તિટુળ ટ ધોતા 0ર0ત10 કાલેલડરની 
'સ્મરણયાત્રા' પછી આવતી આપણી ગુજરાતી 
રમૃતિયાત્રાઓમા પચભૂતોના આનદનુ તત્ત્વ ચદ્રકાન્ત શેઠ 
તથા સુરેશ જોપીમાં સતિશેષ છે જયતના “નારાલ'મા લેખક 
વનની વચ્ચે છે તોપણ “નષ્ટતી,ડ'ની વતનતિચ્છેદની વેદનાના. 
ભારથી તે લદબદ છે ને હુંતો 'વનાચલ'તો માણસ છું, વનની 
તાત “સદ્માતાનો ખાચો'મ્‌ા ખાસ નથી, પણ ઘર બંધ થવાનુ 
દુઃખ છે જ ચદ્રકાન્ત પંડ્યામા પણ ધરમપુરના જગલની વાત 
છે,પણ પંચભૂતોના પચામૃતની વાત તેમા નથી. આ બધા 
અતીતને તે હિ સો હિવસા પતા | - કહીને મનહિમન 
ગમગીન છે એક ચદ્રકાન્ત શેઠ જ છે જે આ આખા અતીતને 
પુનર્જીવેત કરી તેમા ખાબકીને જીવી લે છે ને લિજ્જત માણે 
છે,ડશાય નિસાસા ને આહ વગર જ, જાણે કે અતીત નામના 
કોઈનવા રસની સ્થાપના થાય છે 

કાજોપથ ગધે તો “વનાચલ'મા ઘણ છે, પણ એનો 
સ્થાયી ભાવ કરુણ છે પણ 'ધૂળમાની પગલીઓ'નુ ગદ્ય 
ઓછેવત્તઅશે આખા પુસ્તકમાં કાભોપમ તો છે જ, પણ તેનો 
સ્થાયીભાવ કરુણ નથી, પણ વિસ્મય' છે, “આવું આવુ હતું 
ને કેવુ કેવુ હતુ !' એવો વિસ્મ્યભાવ લૈખક માણે છે 
લિજ્જતથી તેથી એક પ્રકારનો આનંદ આવે છે વધુમા તે 
ગુજરાતી કવિતાને પણ યાદ કરવાનું ચૂકતા નથી, ધૂળમાની 
પગલીઓ' ગુજરાતી ભાષાની સ્મૃતિકથાઓમાં તેના આવા 
વેશેષોથી ચિરસ્મરણીય રહેશે, એક વાગ્વિશોષરૂપે પછી 
લેખક ડહે છે તેમ, હુ હજ્ય આગળ જઈશ.' આપણે કહીશું 
“ભલે, પધારો, તથાસતુ.' 


તા. ૮૧૦-૨૦૦૭ના તેજ વતરાડધાં બુજરાતીનો અધ્યાપક સંઘ ના દ 


ક 25%. કપ ૧૮૭ 55૫5: ૬5 --5--. 44-55-4 
ધૂણમાંની પગલીઓ (શૈશતના સંસ્મરણો) ચન્દ્ર્કાત શેડ છઠી આર્ત - સપ્ટેમ્બર, ૨૦૦૩ પ્રકાશક આર.આર. રોઠની કપની પૃ ૧૬૦ મૂલ્ય રૂ ૯૦ 


ફેબ્રઆરી ૨૦૦૮ ૩૧૦ 





હટ 


ઈંતિઝાર હુસૈન - એક પરિચય 


આઝાદી. પછીના હિંદ-પાક ઉર્દૂ સાહિત્યમાં ઈતિઝાર 
હુસૈન એક પ્રતિભાશાળી લેખક તરીકે સમગ્ર ઉપખંડમાં 
સ્વીકૃતિ પામ્યા. આજ સુધીમાં ઈંતિઝાર હુસૈનના કથાસાહિત્ય 
વિશે જેટલું લખાયું છે એટલું ભાગ્યે જ ભારતીય ઉપખંડના 
કૌઈ સર્જક વિશે લખાયું હશે. ઉર્દૂ ભાષાના અમેરિકન અને 
ઈંગ્લેન્ડના વિદ્વાનોએ પણ ઈંતિઝાર હુસૈનના સાહિત્ય વિશે 
પુષ્કળ લખ્યું છે. એક રીતે જોવા જઈએ. તો ઈંતિઝાર હુસૈન 
માત્ર વાર્તાકાર નથી. તે એક સાહિત્યિક ફ્નોમિના બની 
ગયા છે. 
છેલ્લાં પચાસ વર્ષોમાં તિપુલ માત્રામાં લખનાર હુસૈને 
વાર્તા, નવલકથા ઉપરાંત વિવેચન સાહિત્યમાં પણ મહત્ત્વનું 
પ્રદાન કર્યું છે. એમનું વિવેચન પણ જક્તિગત નિબંધનું રૂપ લે 
છે. ગંભીર વિષયોને પણ હુસૈન એમની આગવી શૈલીમાં 
એટલા રસાળ. બનાવી દે છે કે એમની સામે ધંધાદારી, 
પ્રણાલિકાગત વિવેચન કરનારાઓ ભોંઠા પડી જાય છે. 
વિવેચનની ચવાઈ ગયેલી ]ત્ર"છબાથી દૂર રહી વાતચીતની 
સુંદર ભાષામાં સાહિત્યના ગૂંચવણ ભરેલા કોયડાઓને તેઓ 
સરળતાથી ઉકેલે છે. ઉર્દૂ અને અંગ્રેજી સમાચારપત્રોમાં 
એમણે લખેલ વિવિધ સાંસ્કૃતિક વિષય પરની કોલમ અને 
સાહિત્યકારોનાં રેખાચિત્રો ખાસ્સાં લોકપ્રિય નીવડેલાં. આજે 
૮૦ વટાવ્યા પછી પણ એમની કલમ અવિરત ચાલે જ છે. 
ઉત્તરપ્રદેશના મેરઠ પાસેના ડિબાઈ નામના ડસ્બામાં 
જન્મેલા ઈંતિઝાર હુસૈનનું આખું વ્યક્તિત્વ ઘડતર ભારતીય 
છે. ઉત્તરપ્રદેશનાં મેદાનો, ગોચર, ખેતર, પશુ-પંખી, લોકો, 
આ દેશની ત્રક્તુઓ બધું જ એમને ગમે છે. એમાંય વરસાદની 
મોસમ અને એ મોસમમાં વણઝારની જેમ આવતા હિંદુસ્તાની 
તહેવારો એમને આજે પણ એવા ને એવા યાદ છે. ગામમાં 
આવતી રામલીલા અને નવટંકી એમણે બહુ જોઈ છે. 
૧૯૪૭માં દેશ છોડ્યો ત્યારે અનેક લોકોની જેમ લાંબો 
તિચાર કર્યા વગર જ નિર્ણય લેવાયેલો. સંસ્કૃતિનું કે ઈતિહાસનું 
વિભાજન નથી કરી શકાતું એવી સમજ ત્યારે નો'તી. વળી 
એમની ઉંમરના લોકોને તો. ઈસ્લામિક રાજ્યની રચના થાય 
એમાં પણ કોઈ રસ નો'તો. એટલે ભારત છોડવા પાછળ 
ક્ષણિક આવેશ અને ચોતરફનો. ભયભર્યો માહોલ જ 
જવાબદાર પરિબળ ગણી શકાય. 
લેખનના આરંભકાળમાં હુસૈને વાસ્તવવાદી વાર્તાઓ 


લ્ટ્શ 


ડૉ. વારિસ અલવી 


લખી હતી. આરંભગાળાની એમની વાર્તાઓમાં કોઈ પ્રકારની 
નવીનતા કે તાજગી નો'તી. એમનું ફલક અતિશય સાંકડું હતું 
અને વાર્તાઓ લગભગ રેખાચિત્રો જેવી હતી. જો આ જ 
પ્રકારની વાર્તાઓ તેઓ લખતા રહ્યા હોત તો આજે ઈંતિઝાર 
હુસૈનનું સાહિત્ય જગતમાં કોઈ સ્થાન જ ન હોત, કારણ કે 
વાસ્તવવાદી ધારાની વાર્તાને પ્રેમચંદ પછી સઆદત હસન 
મંટો, ઈસ્મત ચુગતાઈ, રાજેન્દ્રસિંહ બેદી અને કૃષ્ણચંદરે જે 
ઊંચાઈએ. પહોંચાડી દીધી હતી ત્યાં સુધી પહોંચવાની પ્રતિભા 
કે કલ્પનાશક્તિ ઈંતિઝાર હુસૈન પાસે નો'તી. એ પાકિસ્તાન 
પહોંઆ। ત્યારે સાત સામાન્ય વાર્તાકાર હતા. પણ આજે ૫૦- 
પપ વર્ષપછી તેઓ એક આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ ધરાવતા સર્જક 
છે. એમની સર્જકતાને સંકોરનાર સૌથી મહત્ત્વનું પરિબળ 
બન્યું ભારત-વિભાજન. પાકિસ્તાન અંગેની નિર્ભાન્તિ, 
પાકિસ્તાનની રાજકીય, સામાજિક અને ધાર્મિક પરિસ્થિતિ 
અને ભારતની સ્મૃતિઓએ. હુસૈનને એમનું મૌલિક અને 
લગભગ વિરલ કહી શકાય એવું વાર્તામાળખું આપ્યું. 
વિભાજન પછી હુસૈન જેવા ઘણા શિક્ષિત અને 
બુદ્ધિજીવી યુવાનો ભારતમાંથી પાકિસ્તાન ગયા. આ બધા ગયા 
હતા ઉન્નતિ અને પ્રગતિની આકાંક્ષા લઈને, એક નવા દેશનું 
નિર્માણ કરવાના આદર્શ સાથે. શ્રી ઝીણાએ “પાકિસ્તાન એક 
સેક્યુલર દેશ રહેશે' એવું કહેલું. પણ ટૂંક સમયમાં જ ત્યાં 
પાકિસ્તાનને એક ઈસ્લામિક રાજ્ય બનાવવાની અને. 
શરિયતના સિધ્ધાંતો ઉપર બંધારણ રચવાની વાતો થવા લાગી, 
રાજકીય ખૂન થવા લાગ્યાં, લશ્કરી બળવા થયા, લશ્કરી 
શાસન લદાયું. કટ્ટરપંથીઓ સખ્ત ઈસ્લામી ધારાધોરણોની 
માગણી કરવા લાગ્યા. એહમદિયા પંથને બિનમુસ્લિમ હાફર) 
જાહેર કરવામાં આવ્યો, એમની વિરૃધ્ધ રમખાણો થયાં, 
એમનાં માલ-મિલકત બાળી દેવામાં આવ્યાં. શિયા અને સુન્ની 
વચ્ચે પણ રમખાણો થયાં. ભાષાકીય અને આંતરપ્રાંતીય 
રમખાણો પણ થયાં. હવે લડાઈ કોઈ બીજી પ્રજા સાથે નો'તી. 
મુસ્લિમ જ મુસ્લિમ સામે લડતા હતા એટલે મનોમંથન વધુ 
પીડાદાયક હતું. ભારત સાથેનાં યુધ્ધો અને કારમી હાર, 
બાંગ્લાદેશની રચના, ભુટ્ટોને ફાંસી જેવી ઘટનાઓએ. 
પાકિસ્તાનને સંપૂર્ણ અરાજકતા તરફ ધકેલી દીધું. ભારતથી 
ગયેલા મુહાજીરોએ અલગ પ્રાંતની રચના કરી. પખતુન અને 
બલુચો પણ જુદો પ્રાંત માગવા લાગ્યા. સિંધની પણ અલગ 


સ 


પ્રાતતી માગણી છે જ અડઘાનિસ્તાન સાથેના 
મેળાપીપણામાથી તાલેબાનનો જન્મ થયો અને આતકવાદ વધુ 
ને વધુ વકરતો ગયો. પાકિસ્તાનની પ્રજાની સલામતી ઘટતી 
ગઈ અને દૈશનો ચહેરો વધુ ને વધુ વરવો થતો ગયો. 
પરિસ્થિતિ જ્યારે અ હદે વણસેલી હોય ત્યારે કંયા 
માનતસબધો કે સામાજિક સુધારા કે માનવતાવાદી 
સમસ્યાઓ પર વાસ્તતવાદી ધારાની વાર્તા રચાહ શકે ? 
હુસૈન પૌરાણિક કથાસાહિત્યમાંથી પ્રતીકો લઈ આધુનિક 
સમસ્યાઓને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા, પરિણામે સાવ 
નવા પ્રકારની વાર્તા અસ્તિત્વમાં આવી, જે સેંકડો વર્ષ જૂની 
અનેપ્રાચીન હતી, પણ વાત આપણા જમાનાની. કરતી હતી. 
આજના માનવીને, એની સમરયાઓને સમજવા હુરૌનપ્રાચીન 
કથાઓનો /10૪01) તરીકે ઉપયોગ કરે છે કેટલીક વાર 
કથાનું સ્વરૂપ પ્રાચીન બની જતુ પણ ઘટનાકમ આધુનિક 
રહેતો, કેટલીકવાર ટાઈપ અને આર્કીટાઈપ સમાતર ગતિ 
કરતા. કેટલીકવાર અર્વાચીન વાતાવરણમા કોઈ પ્રાચીન 
ખલનાયકની ઝલક જોવા મળતી અને લાગતુ કે જે કંઈ 
અત્યારે થઈ રહ્યુ છે તે બધુ પહેલા પણ થતુ જ આવ્યુ છે અને 
જ્યાં સુધી માનવી પોતાની આતરિક શક્તિઓથી તેનો. 
મુકાબલો નહીં કરે ત્યા સુધી એતિહાસિક ઘટનાક્રમમાં કોઈ 
ફેર પડવાનો નથી. એક બાજુ વિભાજન પછી મૂળિયામાથી 
ઉખડી ગયેલા લોકોની હિધા હતી, એમનો અતીતરાગ હતો 
ભારતમા જોયેલી-અનુભવેલી ગગા જમની મિશ્ર સસ્કૃતિનો 
પાકિસ્તાનમાં સદેતર અભાવ હતો. બધા જ સપનાઓ અને 
આદર્શો પાકિસ્તાનના અરાજકતાભર્યાં અસહિષ્ણુ 
વાતાવરણમાં ઠગારા નીવડ્યા હતા. નિર્ભાન્તિ અને મૂલ્યહ્વાસનું 
વાસ્તવિક ચિત્ર રજૂ કરવામા અનેક ભયસ્થાનો હતા એટલે 
હુસૈને કલ્યનો, પ્રતીકો, અને પુરાકલ્યનોનો ઉપયોગ કર્યો 
પ્રાચીન સૂફીવાદી ગ્રથો, પેગબરની હિઝરત, કરબલામાં 
ઈમામ હુસેનની શહાદત. કુરાન. બાઈબલ, રામાયણ. 
મહાભારત વગેરેમાથી ચૂટેલી વાર્તાઓ વડે હુરીને આજના 
માનવીની આતરિક સમસ્યાઓનુ નિરૂપણ ફર્યું આ ભગીરથ. 
કામ માટે હુસૈન પૂરા સુસજ્જ હતા. ઉર્દૂ ભાપાની જુદી જુદી 
શૈલીઓ. ઉપર એમનુ ગજબનું પ્રભુત્વ હતુ હુસૈન જે ભાષા 
પ્રયોજે છે એને ટકશાલી ઉર્દૂ કહે છે (એ ભાષા જેના શબ્દો 
અને વાક્યપ્રયોગો ઉર્દૂની પ્રાચીન પરપરાગત ટકશાળમા 
ઘડાયેલા હતા) આ ટકશાળી ઉદૂનો આધુનિક યુગની નવી 
વાર્તા માટે ઉપયોગ કરવાનુ ઈંતિઝાર હુસૈનનુ પરાકંમ વિરલ 
અને અદ્‌ભુત છે દાસ્તાન - ઉત 510તલ્ડની રૌૈલી પણ 
હુસૈનના કઘા-સાહિત્યમાં છે કારણ કે એમણે નાનપણમાં આ 
દાસ્તાનો બહુ સાભળી હતી. અરેબિયન નાઈટ્સની, 


ફેભ્રઆરી ૨૦૦૮ ૩૧૨ 





બાઈબલની, કુરાનની, જાતકની શૈલી અજમાવતા હુરૈન 
એટલી હદે મૌલિક છે કે એમની નકલ કરનારા ડોઈ સફળન 
થયા. એમની શૈલીમાં લખવાની ડોશિશ ઘણાએ કરી પણ 
કશ્તી કે શહરે અફસોસ માત્ર હુસૈન જ લખી શકે એવું 

બધાએ કબૂલવુ પડ્યુ 112 પ્ત વાળક હ પાપત કાલ 
૦1૫15 તાલ સુફીઓના મલફુઝામ એટલે એમની વાણીની 
વિશિષ્ટતાઓન સર્જનાત્મક ઉપયોગથી એમણે વાચકને 
દિગ્મૂઢ કરી દીધેલ છે 1હછાલ્ક એટલે જેને ઉર્દૂ ફારસીમાં 
હિકાયત કહેવાય છે એ પ્રકારમા પણ એમણે સુદર વાર્તાઓ 
લખી છે હજારો પાનાઓમાં પથરાયેલી દાસ્તાનોની વિશાળ 
અને સમૃધ્ધ શબ્દભડોળ ધરાવતી પ્રશિષ્ટ ઉરનો તિનિયોગ 
હુસૈનની બહુ મોટી સિદ્ધિ છે 

પશ્ચિમનુ કથાસાહિત્ય હુસૈને વાચ્યુ છે અનુવાદ પણ 
પુષ્કળ કર્યા. ચેખત તો એમનો પ્રિય સર્જક છે પણ જ્યા વાત 
સર્જનની આવે છે ત્યા એ પશ્ચિમના આકર્ષણ કે વળગણથી 
એકદમ જ મુક્ત છે કહેવાતુ આધુનિક સાહિત્ય એમને નથી 
ગમતુ વાસ્તવતાદી સાહેત્ય તરફ પણ એમને ખાસ આદર 
નથી. પ્રેમચદજીની હેતુલક્ષી, વાસ્તવવાઇ વાર્તાઓ પર સખ્ત 
ટિષણી કરી એમણે એક જમાનામાં સાહિત્યજગતમા ખાસ્સો 
ઊહાપોહ મચાવેલો. હુરૈનનુ કહેવુ એમ છે કે ભારતીય 
ઉપખંડનુ ખરુ સાહિત્ય આપણી પૌરાણિક કથાઓ, 
કથાસરિત્સાગર, જાતક કથાઓ, પંચતત્ર, અરેબિયન નાઈટ્સ 
અને ઉર્દૂમા લખાવેલી દાસ્તાનોના વિશાળ ભડારમાં સચવાયુ 
છે વાર્તાઓની આપણી તો એ જ પરપરા હતી. જેને આપણે 
પશ્ચિમી સાહિત્યના આધળા અનુકરણમા ત્યજી દીધી. એ 
તારસાને લઈને આપણે આગળ ધપ્યા હૌત તો કંદાચ આપણા 
વાર્તા સાહિત્યને નવો અવકાશ સાપડયો હોત. આ પ્રાચીન 
વાર્તાઓ અને વાર્તાકથનની શૈલી દ્વારા હુસૈને માત્ર ભાક્તગત 
વેદના જ નથી ઠાલવી પણ સાથે સાથે આપણા યુગની 
સમસ્યાઓનુ કલાત્મક નિરૂપણ પણ કરી બતાળું છે 

ખરેખર ઈતિઝાર હુસૈનનું કથાસાહિત્ય એક એવા 
સાગર જેવુ છે જેર્માં તિતિધ પ્રકારની. કથનરૈલીના અનેક 
પ્રવાહો ભળીને એક થઈ જાય છે એ સાગરમાંથી અદ્ભૂત 
વાર્તાના ચમકદાર મોતી મળ્યા છે એમા એક આખા યુગના 
ઔતિહાસિક અને સાસ્કૃતિક તોફાનો સમાઈ જાય છે 
કવિતાની ભાષામા કહીએ તો ગૌહર મેં કેદ હુઆ ઈઝતિચાઝ 
દરિયા કા * ની જેમ સમાઈ જાય છે 

('જેવી રીતે મોતીમા સમુદ્રોની વિશાળતા સમાઈ જાય 
છે તેવી જ રીતે ઈૈતિઝાર હુસૈનની શૈલીમાં કલા અને જગતની 


અસખ્ય ચળવળો સમાઈ ગઈ છે) ક 


હ્ટ્શ 


ઈંતિઝાર હુરૈન : સાહિત્ય અને જીવનક્રમ 


જન્મ : ૨૧ ડિસેમ્બર, ૧૯૨૩ કે ૧૯રપ (ખૂદ હુસેન પણ 
આ બાબતે ચોડક્સ નથી) 

જન્મ સ્થળ : ડિબાઈ, જિ. બુલંદ શહેર, ઉત્તરપ્રદેશ 

પિતા : મૌલવી મંજરઅલી 

શિક્ષણ : એમ. એ. (ઉર્દૂ) ૧૯૪૧માં મેરઠથી. પછીથી 
અંગ્રેજીમાં પણ એમ.એ. કર્યું. 

પ્રથમ વાર્તા : “કય્યુમા કી દુકાન ' ૧૯૪૮માં. 

લગ્ન : ૧૯૧૬માં. સંતાન નથી. પત્નીનું હમણાં ૧૯૦૪માં 
અવસાન થયું. અત્યારે લાહોરમાં એકલા જ રહે છે. ' 

ઈંતિઝાર હુરૈનનો જન્મ 
રૂઢિચૂસ્ત શિયા પરિવારમાં થયેલો, («. 
પિતા મૌલવી હતા અને ખાસ્સા 


દિ વઃ હ કડ - સ. દ. 
ખઈ 5 ઉ" તે કી 


સંકલનઃ શરીફા વીજળીવાળા 


કવિતાઓ વાંચી. એમને પ્રતીતિ થઈ ગઈ કે આ એ જ અવાજ 
હતો જેની તેઓ અત્યાર સુધી રાહ જોતા હતા. એવો અવાજ “જે 
પેલા અનુભવના ઊંડાણ-તળ સુધી લઈ જાય. એના દર્દ સુધી 
પહોંચાડી શકે.' એ બેઉએ. એકમેકને શોધી કાઢ્યા. એમના 
વિચારો એટલી હદે મળતા હતા કે હુસૈને તો જાહેર કર્યું કે તેઓ 
“પાકિસ્તાનની પહેલી સાહિત્યિક પેઢી' હતા. અને “નવી જાગૃતિ - 
સભાનતાના પ્રતિનિધિ' હતા. “બસ્તી' નવલકથામાં ઝાકીરના 
નિકટતમ મિત્ર અફઝલમાં ઘણાએ નાસીર કાઝમીના પાત્રને 


પ્રતિબિંબિત થતું જોયું છે. હુસૈનની વાર્તાઓ અને નાસીર 


ર * કાઝમીની સાથેનો સાહિત્યિક વાર્તાલાપ 


લી ક, ભારતીય અને પાકિસ્તાની સામયિકોમાં 


ન 4. નિયમિતપણે પ્રગટ થતાં રહ્યાં છે. 


જુનવાણી વિચારો ધરાવતા. પોતાના શ ડ પ્રકાશિત પુસ્તકો : 

દીકરાને આધુનિક કેળવણીથી બરબાદ ક જું પ ૧. વાર્તાસંગ્રહ : () ગલીકૂચે 
થવા નહોતો દેવો એટલે નિશાળે જ ન જ 79... ક (૧૯૫૨), (0 કંકરી (૧૯૫૩), હ 
મોકલ્યો. હુસૈનને ઘરમાં જ ક: ર. આખિરી આદમી (૧૯૧૭), (૫) શહર- 
ભણાવવામાં આવતા. જેમાં જ “ : પ એ-અફસોસ (૧૯૭૨), (ઉ કછુએ 


ધર્મગ્રન્થોનો સમાવેશ જ વધારે થતો. 
પણ હુસૈને દાદી પાસેથી વાર્તાઓ [(; 
સાંભળવાની સાથે “અરેબિયન ૬. 
નાઈટ્સ', “હાતિમતાઈ' વગેરે વાંચી / 
કાઢ્યું. હાપુરની નિશાળમાં એમને 
સીધા આઠમા ધોરણમાં દાખલ 
કરવામાં આવ્યા, કોલેજ શિક્ષણ એમણે મેરઠમાં લીધું. 
વિભાજનની ઘટનાએ એમની જિંદગીને બદલી નાંખી. ધર્મના નામે 
થતી હિંસા જોઈને સ્તબ્ધ બની ગયા. આમ પણ ઘરના બંધનથી 
છૂટવું હતું. પળના આવેશમાં લાહોર ગયા ત્યારે ધાર્યું નો'તું કે આ 
કાયમી દેશવટો છે ને વતનમાં ફરીથી વસી નહીં શકાય. 

આરંભના ગાળામાં અલ્લામા ઈકબાલથી અને નૂન મીમ 
રાશિદથી પ્રભાવિત થઈને શાયરી બાજુ વળ્યા. પણ થોડીક નઝમ 
લખ્યા પછી એ દિશા સદંતર બંધ જ થઈ ગઈ. ઓક્ટોબર 
૧૯૪૭માં ભારત છોડી પાકિસ્તાન ગયા અને પત્રકારત્વનો 
વ્યવસાય સ્વીકાર્યો. સાપ્તાહિક '“નિઝામ'ના સંપાદક તરીકે કામ 
કર્યું. ૧૯૪૯માં દૈનિક “ઈમરોઝ' અને ૧૯૫૨માં દૈનિક “આફાક' 
સાથે સંકળાયા. થોડોક સમય પ્રસિદ્ધ ઉર્દૂ માસિક '“અદબ-એ- 
લતીફ'નું સંપાદન પણ કર્યું. ત્રણેક દાયકા સુધી “મશરીક' ઉર્દૂ 
દૈનિકમાં કટારલેખક રહ્યા. ૧૯૮૯માં “12 *િબાઉંલ 09૦5ઇમાં 
જોડાયા. 

૧૯૪૭માં જ્યારે લાહોરમાં ઠરીઠામ થયા ત્યારે હુસૈનને 
સમજાયું કે નવા દેશમાં પણ સર્જનાત્મક સાહિત્યનું વલણ 
પ્રગતિવાદી સર્જકો જેવું જ હતું. હુસૈન ખાસ્સા નિરાશ થયા પણ 
એ. દિવસોમાં એમણે નાસિર કાઝમી (૧૯૨૫-૭૨)ની થોડીક 


હ્ટ્શ 





"./ (૧૯૮૧), (પત) ખેમે સે દૂર (૧૯૮૬), 
(ળૉ) ખાલી પિંજરા (૧૯૯૩), (છ) 
શહરઝાદ કે નામ 

૨. નવલકથા : (1) ચાંદગહન 
: _ ટ (૧૯૫૩), (1) દિન ઔર દાસ્તાન 
(૯૫૯), ઉ) બસ્તી (૧૯૮૦), (|) 
તઝિકરા (નયા ઘર) (૧૯૮૭), (૪) આગે સમંદર હૈ (૧૯૯૫), 

૩. નાટક : (10) ખ્વાબોં કા સફર (૧૯૧૮), (1) નફરત કે 
પર્દે મેં (૧૯૭૦), (11) પાની કે કેદી (૧૯૭૩) 

૪. પ્રવાસ : () ઝમીન ઔર ફલક ઔર... (૧૯૮૭), 
(છે નએ શહર પુરાની બસ્તિ્યાં 

પ. સંસ્મરણ : (1) ચરાગોં કા ધુઓં, () દિલ્લી જો એક 
શહર થા 

૬. અનુવાદ : (|) ઘાસ કે મૈદાનોં મેં : ચેખવ (નવલકથા), 
(1) નઈ પૌધ : ઈવાન તુર્ગનેવ (નવલકથા - ૧૯૫૨), (11) નાવ 
ઔર દૂસરે અફસાને ઃ (અમેરિકી વાર્તાઓ - ૧૯૫૮), (૪ સૂર્ખ 
તમગા : (્ટીફ્ન કેનની નવલકથા - ૧૯૬૦), (પ૪) ફ્લસફે કી નઈ 
તશ્કીલ : જાન ડેવી (દર્શનશાસ્ત્ર - ૧૯૬૧), (પ4) સારા કી બહાદુરી 
: (નવલકથા - ૧૯૧૩), (પ) માઓ ત્સે તુંગ : (જીવનકથા - 
૧૯૬૩), (પણ) હમારી બસ્તી : થાર્નટન વાઈલ્ડર (નાટક - ૧૯૬૯) 

૭. એમની વાર્તાઓના અંગ્રેજી અનુવાદો તો ઘણા થયા 
છે. નીચેના વાર્તસિંગ્રહો પણ પ્રકાશિત થયા છે. 

ઉ) 4 ઇંધણ “પંત તપ્ત ૦ર 50 ંલ્ડ (1) 
1લ્ઢઇલ્ડ (1) ઉતતલ ઢળાત ૦ર 5૫00 લ્ડ (પ) 7 લા૦ાપંતટ 
૦1 ઘાલ 0૯૮૦૩ _| 





ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮: ૩૧૩ 


અનોખા વાતકાર : ઈતિઝાર હુસૈન 





ભારત અને પાકિસ્તાન બેઉના વીત્યા ચાર પાચ 
દાયકાના ઉદૂસાહિત્યમાં ઈતિઝાર હુરૌનનુ નામ અતિ આદર 
સાથે લેવાય છે મટો કૃષ્ણચદર, રાજેન્દ્રસિંહ બેદી, ઈસ્મત 
ચુગતઇાઈ પછીથી આવનારી પેઢીના એ મુખ્ય ગદ્યકાર છે 
એપની વાર્તાઓના અનેક ભાષાઓમાં અનુવાદ થયા છે ઉર્દૂ 
ભાષાના અમેરિકા અને ઈગ્લેન્ડમા વસતા વિદ્દાનોએ એમના 
સાહિત્ય વિશે પુષ્કળ લખ્યુ છે ઉર્દૂ અને અગ્રેજી 
સમારારપત્રોમાં સાહિત્યિક અને સાસ્કૃતિક પ્રશ્નો પર સતત. 
લખતા રહેલા હુસૈન પાસેથી અત્યાર સુધીમાં “ચોંદગહન', 
“બસ્ત!', “આગે સમદર હૈ', “તઝિકરા' (નયા ઘર) જેવી 
પાચેક નવલકથા તથા “ગલી ફૂચે', 'કંકરી', આખિરી. 
આદમી', 'શહરે અફસોસ' “કછએ', “એમે સે દૂર', “ખાલી 
પિજરા', 'શહરઝાદ કે નામ' જેવા આઠેક વાર્તાસંગ્રહ મળ્યા 
છે રગમચ, રેડિયો તથા ટેલિવિઝન માટે નાટકો લખનાર 
હુસૈને પુષ્કળ અનુવાદો પણ કર્યાં છે અને પ્રાચીન ઉર્દૂ 
કથાઓનુ સંપાદન પણ કર્યું છે વ્ક્તિગત નિબધનુ રૂપ 
ધારણ કરતા એમના વિવેચનમાં પરપરાગત 21016 ભાગ્યે 
જ દેખાય છે આજે ૮૦ વટાવી ચૂકયા પછી પણ સતત 
લખતા રહેલા હુરૈન બસ્તી' નવલકથા માટે મળેલો 
પાકિસ્તાનનો સર્વોચ્ચ સાહિત્વિક પુરસ્કાર (આદમજી 
પુરસ્કાર) પાછો વાળી ચૂક્યા છે 

ઇૈતિઝાર હુસૈન કદાચ મટો અને ફૈઝ પછીના એવા 
પાકિસ્તાની સર્જક છે જે આખા ભારતીય ઉપખડમા લોકપ્રિય 
અને પ્રતિષ્ઠિત હોય અખડ હિંદુસ્તાનમાં યુ પી.ના ડિબાઈ 
નામના કસ્બામાં જન્મેલા આ લેખકે હિંદુ-મુસ્લિમ સહજીવનને 
સાવ નજીકથી જોયું છે અનુભવુ છે ગામમાં આવતી 
રામલીલા અનેનૌટંકીનો આનદ નાનપણમાં ભરપૂર માણ્યો છે 
દિવાળીના દીવા ચોરેલા એ તેઓ હજી આજેય નથી ભૂલ્યા, 
ઘરને અડીને આવેલા મદિરની વહેલી સવારની આરતીનો 
ઘટારવ આજે આટલા વર્ષો પછી પણ એમના કાનમાં એવોને 
એવો ગૂજે છે આજે પણ વરસાદી મોસમમાં વણઝારની જેમ 
આવતા હિંદુસ્તાની તહેવારોની એમને ખોટ સાલે છે એક 
મુલાકાતમાં એમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમા કહ્યુ છે “આપણી 
માન્યતાઓ ઈસ્લામમાથી આવી છે પણ સસ્કૃતિ ભારતમાંથી 
આવી છે અને મને ધર્મમાં નહીં, સસ્કૃતિર્મા વધુ રસ છે ' પોતે 
જેમા ઉછર્યા છે તે સહિયારી હિંદુ મુસ્લિમ સસ્કૃતિ માટે એમને 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૧૪ 





શરીજ્ઞ વીજળીતાળા 


ખૂબ આદર છે, લગાવ છે તેઓ દઢપણે માને છે કે હિંદુ 
મુસ્લિમ સસ્કૃતિ, આરબ મુસ્લિમ સસ્કૂતિ કરતાં ચડિયાતી છે 
કારણ કે હિંદુ મુસ્લિમ સસકૃતિમાં સમન્વય સાધવાની સહજ 
શક્તિ છે, મનની મોકળાશ છે, વાપકંતા છે એમા અપાર 
સર્જનાત્મક શક્યતાઓ પડેલી છે એવી હુરૌનને શ્રધ્ધા છે 
પોતાના સર્જનને મૂલવત॥ ઈંતિઝાર હુસૈન કહે છે “મારામાં 
પ્રાચીન ભારતીય પરંપરા, ઈસ્લામિક પ્રવાહ અને પશી 
તેચાણોનો આધુનિક પ્રવાહ આ ત્રણેયનુ મિશ્રણ છે ' એમની 
વાર્તાઓએમના આ વિધાનનીપુષ્ટિકરે છે 

૧૯૪૭ પછી ભૌગોલિક દષ્ટિએ પાકિસ્તાની બની 
ગયેલા હુસૈન, જેવા અનેક સર્જક વિવેચકોને. આ પ્રશ્નો 
મૂંઝવતા હતા હવે પાકિસ્તાની સાહિત્યની ઓળખ શી ? 
હિંદુસ્તાનમાં તો પરમ્પરા અને ઈતિહાસ અતૂટ હતા. પ્રશ્ન નવા 
સર્જાયેલા પાકિસ્તાન સામે ડાચા ફાડીને ઊભો હતો. અહીં 
પેલી નિરન્તરતા તૂટી ગઈ હતી. જો એ લોકો હવે એક અલગ 
પ્રજા હોય તો એમની સામાજિક, સાંસ્કૃતિક ઓળખ શી ? 
એમનો ઈતિહાસ ક્યાથી શરૂ થાય છે ? હિંદુસ્તાનનો જે 
પ્રાચીન ઈતિહાસ છે એની સાથે એમનો કોઈ નાતો ખરે કે 
નહીં ? આખરે એમના મૂળિયા ક્યા છે ? દેશ એક અને વતન 
બીજુ એવી બેવડી વશ્ષદારીમાં વહેંચાઈ ગવેલી પ્રજાના આ 
પ્રશ્નો છે આ લેખકની આવી મૂંઝવણ, અકંળામજ્ઞને દિવસે 
દિવસે વધુ ને વધુ તગ થતું જતું સંકુચિત થતું જતું 
પાકિસ્તાનનું વાતાવરણ વધારે છે પોતાની અકળામણને 
સર્જનાત્મક કૃતિઓ દ્વારા વાચા આપતા ઈતિઝાર હુસેન 
પોતાના કથા સાહિત્યમાં હિંદુ મુસ્લિમ પુરાકથાઓ જાતક 
કથાઓ, બોધકથાઓ, લોકજીવન અને બવહારની સંચિત 
સ્મૃતિઓને વારંવાર પ્રયોજીને આડકતરી રીતે જવાબ આપી દે 
છે કે એક મુલકના લોકોને જમીન ૫૨ એક લકીર દોરી અલગ 
કરી દેવાથી એમની સસ્કૃતિ, ઈતિહાસ, પુરાકથાઓ કૈ 
લોકજીવનની વર્જેચણી નથી ઘઈ જતી, 

રાજકારણીઓ ભલે નિજી સ્વાર્થ માટે હિંદુ મુસ્લિમને 
લડાવ્યા કરે પરતુ સત્ય તો એ છે કે આ ઉપમહાઠ્ઠીપમાં હિંદુ 
કે મુસ્લિમ અસ્મિતા એકમેક વગર કલ્પી જ નથી શકાતી 
આ બેઉ ધર્મના લોકો ૧૨૦૦ વર્ષથી એકમેકના પડોશમાં 
રહેતા આવ્યા છે એમનાં ભાષા, સાહિત્ય, સંગીત, સ્થાપત્ય 
સઘળું સહિયારું જ છે એમના ધર્મ અલગ છે પણ સંસ્કૃતિ 


હ્ટ્ણ 


એક જ છે અને ઈંતિઝાર હુસૈન ધર્મ કરતાં સંસ્કૃતિને વધુ 
મહત્ત્ત આપે છે. પાકિસ્તાનના જોખમી, અંતિમવાદી 
માહોલમાં રહેવા છતાં હુસૈન આ સત્ય વારંવાર કહેતા રહ્યા 
છે. એમની વાર્તાઓ કહે છે કે ૧૯૪૭માં હુસૈને ભલે ભારત 
છોડ્યું હોય પણ ખરેખર આજે પણ હજી ભારત છૂટ્યું નથી. 
એટલે જ એમના કથાસાહિત્યમાં વારંવાર વિભાજનને કારણે 
પાછળ છૂટી ગવેલા ઘર-વતન, વતનની ગલીઓની વાત આવે 
છે. એમના કથા સાહિત્યમાં વિભાજન નિમિત્તે થયેલ કોમી 
દંગા ફસાદ કે વરવી કત્લેઆમ સીધી ઘટના તરીકે નથી 
નિરૂપાયાં. પણ આ બધાને કારણે અનુભવેલી તીવ્ર પીડાના 
ઓયથારને આ કથાસાહિત્ય નિરૂપે છે. એમની વાર્તાઓ 
વિભાજન પહેલાનાં સ્થળ-કાળમાં વિહરે છે. સપનું બની 
ગયેલાં ગામ-ઘર, ગામની ગલીઓ, ત્યાં વીતેલું બાળપણ વગેરે 
આલેખતા હુસૈન જાણે કે વાર્તા-નવલકથા દ્વારા જીવાયેલા 
જીવનને ફરીથી જીવે છે. એમના. કથા-સાહિત્ય દ્વારા તિભાજન. 
પછીના પાકિસ્તાનની અરાજક હાલત આલેખતા સર્જક 
વારંવાર આ મહાદેશ શા માટે બે ટુકડામાં વહેંચાયો ? જેવા 
પ્રશ્નો પર જઈ ચડે છે. સદીઓના સહજીવનથી જે ટેવાયેલા 
હતા એવા સામાન્ય માણસના દષ્ટિબિંદુથી સતત આ ઘટના 
પાછળનાં કારણો કંકોસતા હુસૈન માને છે કે વિભાજન જેવી 
કારમી ઘટનાનો ખુલાસો તો કદાચ સમય પાસે પણ નહીં હોય. 
પોતાના કથાસાહિત્ય દ્વારા, વાતચીત દ્વારા હુસૈન સતત આ 
સહિયારી સંસ્કૃતિમાંની પોતાની આસ્થા દ્રઢાવતા રહ્યા છે. 
એમના સાહિત્યમાંથી આપણે ભાષા અને સાંસ્કૃતિક 
વિભાજનનો અસ્વીકાર પામી શકીએ છીએ. ઈંતિઝાર હુસૈન 
જેવા સર્જકોનું સાહિત્ય આપણને દિલાસો આપે છે કે ભારતનું 
વિભાજન રાજનૈતિક વિભાજન હતું, સાંસ્કૃતિક નહીં, કારણ કે 
સંસ્કૃતિને કોઈ વિભાજિત કરી શકે જ નહીં. 
પ્રગતિવાદી સર્જકોએ વિભાજનને પ્રમાણમાં મર્યાદિત 
દષ્ટિકોણથી જોયું હતું. આર્થિક, રાજકીય, એતિહાસિક... 
એમ સમગ્ર પરિપ્રેક્યમાં આકલન નહીં કરી શકવાને કારણે 
એમની વાર્તાઓમાં વિભાજનના સીધા પરિણામરૂપ કોમી 
હિંસા - રમખાણો કેન્દ્રમાં રહ્યાં, જેપરિબળોએ તિભાજન અને 
રમખાણોને જન્મ આપ્યો તે મોટાભાગે વણસ્પશ્યા જ રહ્યાં. 
પરંતુ ભારત અને પાકિસ્તાન બેઉ જગ્યાએ એવા સર્જકો હતા 
જે વિભાજનને. સહેલાઈથી લખી વાળી શકે એમ નો'તા. 
કુર્તલેન હૈદર, રાહી માસૂમ રઝા, ઈન્તઝાર હુસૈન વગેરે આવા 
સર્જકો છે. આ બધામાં ભારતીય ઉપખંડના મુસ્લિમોના 
ઈતિહાસ બાબતે ઈંતિઝાર હુસૈન સૌથી વધુ સભાન અને 
મગરૂર લેખક છે. પોતાની મોટાભાગની કૃતિઓમાં હુસૈન 
હિંદુસ્તાની હોવાની અને મુસ્લિમ હોવાની પ્રબળ છાપ પાડે 


લ્ટ્શ 


છે. ઈતિહાસે એમને ભારતીય હોવું અને મુસ્લિમ હોવું એ બે 
વચ્ચેની પસંદગી સામે મૂકી આપ્યા છે. બંને પક્ષે એક સાથે 
વફાદારી નિભાવવાની, બંને વચ્ચે તાણાવાણાની નાજુક જાળ 
ગૂંથવાની તક વિભાજને કમનસીબે એમની પાસેથી ઝૂંટવી 
લીધી છે. પોતાની જાતને હિંદુ-મુસ્લિમ સંસ્કૃતિના સંતાન 
તરીકે ઓળખાવતા હુસૈનના ભારતીય-મુસ્લિમ સંસ્કૃતિ 
વિશેના, પાકિસ્તાન બનવા વિશેના, હિઝરત વિશેના વિચારો 
મૌલિક છે, આગવા છે. એમણે કહ્યું છે : “મને સમજાતું નથી 
કે શુધ્ધ ઈસ્લામિક સંસ્કૃતિ કોને કહેવાય. હું તો એ. હિંદુ- 
મુસ્લિમ સંસ્કૃતિનું સંતાન છું જેણે એક ઈતિહાસને આકારિત 
કર્યો છે.' હુસૈન સ્પષ્ટપણે માને છે કે “ભારતીય-મુસ્લિમ 
સંસ્કૃતિ અહીંના બૌદ્ધિક અને ભાવાત્મક માહોલના 
પ્રતિભાવરૂપે જન્મેલી-તિકસેલી મિશ્ર સંસ્કૃતિ છે. નિઝામુદ્દીન 
ઓલિયા અને અમીર ખુસરો આ સહિયારી સંસ્કૃતિનાં પ્રતીકો 
છે. નિઝામુદ્દીન ઓલિયાએ. એકવાર કહેલું કે હું અલાસ્તનું 
ગીત (ઈશ્વર એક છે એવું ગીત) રાગ પૂર્વીમાં સાંભળું છું.' 
હુસૈન માટે સહિયારી સંસ્કૃતિનો અર્થ આ છે. એ કહે છે : આ 
માનસમાંથી એકતા સર્જાઈ જેણે ભારતીય-મુસ્લિમ સંસ્કૃતિને 
આકાર આપ્યો. પણ આપણે. આ એકતાને લાંબો સમય ટકવા 
ન દીધી. સંસ્કૃતિના આ સર્જનાત્મક મિશ્રણની પ્રક્રિયા પ્યુરિટન 
માનસનો ભોગ બની. હું માનું છું કે આ સતત ચાલતી રહેલી 
સાંસ્કૃતિક પ્રક્રિયાને સાવ અકુદરતી રીતે અટકાવી દેવામાં 
આવી. એક તરફ એવો રૂઢિચુસ્ત મુસ્લિમ સમૂહ હતો જે 
પોતાનો તત્કાલીન ઈતિહાસ સાવ ભૂંસી નાખવા માગતો હતો 
અને મુસ્લિમો ભારતમાં આવ્યા એ પહેલાંના યુગમાં જીવવા 
માગતો હતો. બીજી બાજુ એવા રૂઢિચુસ્ત હિંદુ હતા જે આ 
આંતરપ્રક્રિયાની ઉપેક્ષા કરવા મથતા હતા અને એપ્રકિયા શરૂ 
થવા પૂર્વેના કોઈક સમયમાં પાછા ફરવા માગતા હતા. બંને 
તરફનાં આ પ્રત્યાઘાતી, અંતિમવાદી તત્ત્વોએ આ મિશ્ર 
સંસ્કૃતિના માર્ગને રુંધ્ધો, આપણને અભૂતપૂર્વ પીડા, દારુણ 
યાતના આપી. મને લાગે છે કે આ ઉપખંડની પ્રજાની બધી જ 
વિટંબણાઓ અને પીડાઓનું પાયાનું કારણ એ છે કે 
ગણ્યાગાંઠ્યા માણસો પ્રગતિ અને સંસ્કૃતિના. ઉત્થાનને 
થંભાવી દેવામાં સફળ-સમર્થ નીવડ્યા.' હુસૈનની દષ્ટિએ 
હિંદુ-મુસ્લિમ સંસ્કૃતિ સિંધુ-ગંગાનાં મેદાનોની સંયુક્ત 
સંસ્કૃતિ છે. આ સંસ્કૃતિ બંને ધર્મપરંપરાઓનાં ઉત્તમ તત્ત્વોનું 
પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ એવી સંસ્કૃતિ છે જે મહાભારત- 
રામાયણ હોય કે કરબલાની દારૂણ ઘટના હોય, કશાની ઉપેક્ષા 
નથી કરતી. 

પણ ૧૯૪૭માં આ બધાનો નિર્ણયાત્મક અંત આવો. 
૧૯૪૭ની ઘટનાઓ એક રીતે હિંદુ-મુસ્લિમ એકતાની સામે 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮: ૩૧૫ 


કામ કરી રહેલી વિભાજક વૃત્તિઓની પરાકાષ્ઠા અને છેવટની 
જીતનુ પ્રતિનિધિત્ત કરે છે ગુમાવેલા સ્તર્ગની પાછળ રુદન 
કરવામાં રોદણા રડવામાં નહીં પણ તેને સ્થાને નવુ સ્વર્ગ 
રચવામાં સર્જન સમાવેલુ છે એવુ માનતા હુસૈન શરૂઆતના 
ગાળામા ૧૯૪૭ની ઘટનાઓના પરિણામને એટલે કે 
પાકિસ્તાનની રચનાને સ્વીકારી લેવાના મતના હતા. જો કે એક 
તાત નોંધવી જરૂરી લાગે છે કે શરૂઆતના ગાળામાં 
પાકિસ્તાનના નિર્માણને એતિહાસિક જરૂરિયાત માનતાર હુસૈન 
ચાર પાંચ દાયકા પછી કબૂલે છે કે પોતાની એ માન્યતા 
ભૂલભરેલી હતી, મુસ્લિમ પ્રજાના ઈતિહાસમાં હિઝરત એના 
વ્યાપક અર્થમાં એના તમામ સૂચિતાર્થો સાથે આગવુ સ્થાન 
ધરાવે છે એટલે હુસૈનને ૧૯૪૭ની હિંઝરતના અનુભવ પછી 
કશાક સર્જનાત્મક પરિણામોની આશા હતી પણ ૧૯૪૭ની 
હિઝરતનો અનુભવ ચિરંજીવ સાહિત્યકૃતિઓ સર્જવાની 
પ્રેરણા આપવામા નિષ્ફળ નીવડ્યો હુસૈન આ નિષ્ફળતાને 
રાજકીય સ્તરે મળેલી નિષ્ફળતાઓ સાથે જોડે છે પાકિસ્તાન 
બનવા સાથે મળ્યુ કશુ નહીં, માત્ર ગુમાવ્યુ જ આવુ થાય ત્યારે 
પેલો સામાન્ય માણસ તો જરૂર પૂછવાનો જો કશુ જ 
બદલાવાનું ન ડોય, પ્રજાને અલગ દેશની જરૂર જ ન હોય, 
માત્ર થોડાક નેતાઓની લાલસાનુ આ પરિણામ હોય તો પછી 
આ અકલ્ય માનેવયાતનાની કિંમત પ્રજાએ શા માટે 
ચૂકવવાની થઈ ? જો કે હુસૈન માને છે કે હિંદુસ્તાનના 
ભાગલા શા માટે થયા એ પ્રશ્નનો જવાબ ન તો સમય પાસે છે 
ન જમાના પાસે છે 
હુસૈન માને છે કે કોઈપણ કોમના બુદ્ધિજીવીઓની 
જેમ મુસ્લિમ બુદ્ધિજીવીઓ પણ સતૃતત્ત્તતા ચાહક હતા 
તેઓ સમજતા હતા કે જ્યા બહુદેવતાવાદ અનેકસત્યતાવાદ 
પૌષાતો હોવ, એવા ભારતીય ઉપખડમાં નૈતિકતા અને 
ધાર્મિકતા એ કોઈ ખાસ કોમની કે સંપ્રદાયની જાગીર નો તી 
િઝામુદીન ઓલિયા, અમીર ખુસરો બાબા ફરીદ ગાલીબ, 
આઝાન અને કુરાન હિંદુઓની નૈતિકતા અને ધાર્મિક શ્રધ્ધાનો 
એટલો જ મહત્ત્વનો ભાગ હતાં જેટલા રામાયણ મહાભારત 
બુદ્ધ જાતક મીરાબાઈ અને તુલસીદાસ અગત સ્મૃતિઓ, 
રાજકીય ઈતિહાસ અને તાત્વિક વિચારણાનુ લાક્ષણિક 
સયોજન કરતા હુસૈન કબૂલે છે કે “હુ મુસ્લિમ છું પણ મને 
હમેશા એતુ લાગે છે કે મારી અંદર એડ હિંદુપણ વસે છે (1 
(77 4 11/51/70 1/7 7 41૮041/5 /૮7 (747 £1૮72 
5 & ઝાળ / ૬1/7૪ 17542 #1૮ ) હુસૈન ભાર મૂકીને 
કહે છે કે જ્યા કાયદેસર રીતે પોતે નાગરિક તરીકેના અધિકાર 
ભોગવી શકે એવી જગાને જ વતન કહેવાય એવી વતનની 
લાખ્યા મર્યાદિત છે ખરેખર તો વતનનો ખ્યાલ વ્યાપક છે 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૧૬ 





જેમાથી એમને કલ્યનાનુ બળ મળ્યુ એવો વયાપક સાસ્કૃતિક 
પ્રદેશ તે તતન છે એમની વાર્તાઓમાં આપણને વૃતનનો 
એમનો આ બૃહત્‌ ખ્યાલ ચરિતાર્થ થતો લાગે છે વિભાજનને 
કારણે જેમને હિઝરત કરવી પડી હોય એવા વિશિષ્ટ 
સંવેદનશીલતા અને સાસ્કૃતિક સભાનતા ધરાવતા કેટલાય 
લોકોની લાગણીઓનો પડઘો પાડતા હોય એમ એમણે વિષાદ 
સાથે કહ્યુ હતુ કે મને હજી પણ લાગે છે કે હુ જાણે કરબલા 
અને અયોધ્યા વચ્ચે રઝળપાટ ડરતો હિઝરતી હોઉ (5111 
[લ્લ દા 1 વ ત છાલ ૫710 17તાળતેણડ ઝબંપલ્તા 
તતવ તાતે 43 0તીા/ત) ડૉ, આલોક ભલ્લા કહે છે 
તેમ શ્રી હુસૈનનું અયોધ્યા રાજકીય નકશા પરનુ એક 
ભૌગોલિક સ્થળ નથી પણ જ્યા સત્ય અને નેતિકતાનો કાયદો 
પ્રવર્તતો હોય એવા આદર્શ રામરાજ્યનું પ્રતીક છે અને એમનું 
કરબલા માત્ર વિશિષ્ટ ભૌગોલિક વિસ્તાર નથી પણ જ્યા 
પેગબરની પરંપરાઓએ એક પ્રકારની સવાદિતા બૌદ્દિકતા 
અને સમતુલાનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું હોય એવો કાલ્યનિક 
સમૃદ્ધ પ્રદેશ છે 
ઈતિગઝાર હુસૈન આપણા સમયનાએક મહત્ત્વના સર્જક 
છે પોતાની રૂપકાત્મક શૈલી તડે એમણે ઉર્દૂવાર્તાને કલનાત્મક 
અને અર્થગત નવી સંભાવનાઓ બક્ષી છે ઉદૂ વાર્તાને એમણે 
પ્રાચીન વાત, જાતકકથા, દંતકથા, પુરાણકથા સાથે જોડી 
આપી છે વાર્તામાં વાર્તાને આલેખતી કથનપરંપરાનો જાજ્રીતો 
પ્રયોગ તેઓ વારંવાર કરે છે આપણા સમયના આ અનોખા 
વાર્તાકારમા લખાતી વાર્તાને બદલે કહેવાતી વાર્તાની શૈલી વધુ 
જોવા મળે છે ભારતીય ઉપમહાઠીપે માણસ, જીવન, સમય, 
કાળ, અસ્તિત્વ વગેરે વિશે જે કંઈ જાણ્યુ સમજ્યુ એ બધાને 
હુસૈન સાવ સહજપણે એમના કથાસાહિત્યમાં પુનર્જીવેત કરે 
છે અશોક બાજપાઈ લખે છે સાહિત્ય શ ૨% જમે 
3મર જિત રમન જી ખતીય સ્મતિ જો બીવિત શૌર 
શિત રતના હૈ તો ૧૪ દનાર દુસેન જ સાહિત્ય જર 
«શવ સે રતા મવા હૈ | છ રેસે સપને ખદ 
રાળમીતિ મૌર તત્ર ઝતીય સ્મૃતિ મિટાને મે મુજતા (સિવ) 
દો 1ર સાઇસ જાજમ મીટે | હુસૈનની વાર્તાઓમાં 
વ્યક્તિની પીડા નિમિત્તે સમૂહની પીડાની વાત અતિશયપ્રભાવક 
ઢબે નિરૂપાઈ છે આ વાર્તાઓમાં દુનિયાભરના વિર્થાપિતો 
પોતાની પીડાજોઈ શકશે. આ વાર્તાઓનો અતીતરાગ, અહીં 
નિરૂપાવેલહિઝરતની પીડા,વતનનોમોહ કોઈ એક ભક્તિના કે 
કોઈએક દેશનાવતનીના નથી'રહેતા. દુનિયાના કોઈપણ ખૂણે 
થતી હિઝરત, વતનથી બેવતન થતા માણસની પીડાનું આ 
વાર્તાઓ પ્રતીક બની જાય છે કદાચ એટલે જ આજે 
દુનિયાભરમાં આ સર્જક સ્વીકૃતિ પામી રહ્યા છે 
ક્ટ 


હુસૈનની વાર્તાઓમાં સમયનું પરિમાણ બહુ મહત્ત્વનું 

છે. એ કાળને અલગ વહેંચીને જોઈ જ નથી શકતા. એટલે જ 
કદાચ એમના કથા-સાહિત્યમાં સમય અતૂટ છે. સમયનું 
પરિમાણ અહીં કેટલું તો બૃહત્‌ ફલક પર વિસ્તરેલું દેખાય 
છે !આ સમય શ્રાવસ્તીમાં ઘૂમે છે, પોતાના વતનમાં જઈને રડે 
છે, હસ્તિનાપુર પણ જઈ ચડે છે અને કુરુક્ષેત્રમાં પણ ચક્કર 
મારી આવે છે. ગતકાળના પ્રચ્છન્નપટ ૫૨ મોટાભાગે એ. 
વર્તમાનને આલેખે. છે. ન સમજાય તે રીતે આ પાછળનો સમય 
આગળનો અને આગળનો સમય. પાછળનો થઈ જાય છે. 
રક્ષન્દા જલીલના એક પ્રશ્નના જવાબમાં હુસૈને કહ્યું છે : મારા 
માટે ભૂતકાળ અને વર્તમાન એ બે સ્પષ્ટપણે અલગ ખાનાં 
નથી. જ્યારે હું ભૂતકાળમાં જાઉં છું ત્યારે વર્તમાન મારી 
પાછળ આવે છે અને જ્યારે હું વર્તમાન વિશે વિચારું છું ત્યારે 
મને એ. એબ્સર્ડ નાટક જેવો લાગે છે. હું એમાં અર્થ ખોજવા 
મથું છું પણ મને કોઈ અર્થ મળતો નથી. એટલે હું ભૂતકાળમાં 
જતો રહું છું અને એક સમયે મારા માટે જે અર્થપૂર્ણ હતું તેની 
હું એમાં ખોજ કરું છું. એક પછી એક વાર્તામાં હું ભૂતકાળ ૫ર 
કબજો જમાવવા મથામણ કરું છું અને એના જંગાલિયતભર્યા 
શરમજનક અંશોનો અર્થ પામવા પ્રયત્ન કરું છું. પણ વિષાદ 
મને એ વાતનો થાય છે કે ભૂતકાળમાં હું જેનાથી ભાગી છૂટ્યો. 
હતો તે તો. મારા વર્તમાનમાં પણ છે જ...' આ લેખક દઢપણે 
માને છે કે વ્યક્તિનો વર્તમાન એના ભૂતકાળથી પ્રભાવિત, 
વ્યાપ્ત અને વધુ સમૃધ્ધ બનતો હોય છે. ભૂતકાળ માણસને 
પોતાના સામૂહિક વ્યક્તિત્વને સમજવામાં મદદ કરી શકે છે. 
અને એ સમજ દ્વારા એપોતાના અંગત જક્તિત્વને વધુ સારી 
રીતે સમજી શકે છે. પણ હુસૈન એક બાબતે સ્પષ્ટ છે કે 
ભૂતકાળને યાદ કરવો. એનો અર્થ એની પૂજા કરવી એવો 
હરગિઝ નથી. હુસૈને કદી પણ સાંસ્કૃતિક વ્યક્તિત્વ અને 
ભૂતકાળ વિશેની સભાનતાને અતીતરાગ સાથે એક નથી 
ગણ્યાં. એ બરાબર સમજે છે કે કોઈ પણ સર્જનાત્મક કોશિશ 

કેવળ અતીતરાગ ૫૨ નભી. ન શકે. (હકીકતે હુસૈનનો જે 
અતીતરાગ છે એમાં રોમેન્ટિસિઝમની માત્ર રાખ જ મળે) 

ભૂતકાળ વિશેની હુસૈનની સભાનતાને અતીતરાગમાં ખપાવી 

દેતા વિવેચકો હુસૈનને સીધા સાદા પ્રત્યાઘાતી લેખક ગણી 

બેસે છે. આમ પણ. જો તમારી પાસે અખંડ હિંદુસ્તાનની 

સહિયારી સંસ્કૃતિ, ઈતિહાસ, સહજીવન અને કથાસાહિત્યના 

સંદર્ભો નહીં હોય તો તમે હુસૈનની વાર્તાઓની સંકુલતાને નહીં 

પામી શકો, એની તવ્યાંછુળને નહીં ઉકેલી શકો, કારણ કે આ 

સમૃધ્ધ પરંપરાનો. ઉત્તરોત્તર હ્રાસ જ થયો છે. એટલે જ આ 

વાર્તાઓને સપાટી પરથી તપાસીને છોડી દેનાર હુસૈનની 

સર્જકતાને નહીં પ્રમાણી શકે. પરંતુ ઈતિહાસબોધ અને 


લ્ટ્શ 


સંસ્કૃતિબોધના સંદર્ભે આ વાર્તાઓ, વાંચનાર ભાવકના 
સંવેદનાતંત્ર પર ગજબનો પ્રભાવ છોડવા સક્ષમ છે. 

લેખનના આરંભકાળમાં હુસૈને વાસ્તવવાદી વાર્તાઓ 
લખી હતી. એમની આરંભના ગાળાની વાર્તાઓમાં કોઈ ખાસ 
વિશેષતા નો'તી. એ વાર્તાઓનું ફલક અતિશય સાંકડું હતું. 
અને એ વાર્તાઓ લગભગ રેખાચિત્રો જેવી હતી. હુસૈનની 
સર્જકતાને સંકોરનાર સૌથી મહત્ત્વનું પરિબળ બન્યું ભારત 
વિભાજન. એણે એમના સમગ્ર સંવિત્ને ખળભળાવી નાખ્યું. 
આ સાંસ્કૃતિક હિઝરતને કારણે ૧૨૦૦ વર્ષના સહિયારા 
ઈત્તિહાસ, સંસ્કૃતિ અને સહજીવનને પાછળ છોડીને જવાનું 
થયું, પાછળ છોડેલ સંદર્ભોની સ્મૃતિઓએ હુસૈનને એમનું 
વિરલ કહી શકાય એવું વાર્તામાળખું આપ્યું. વિભાજન જેવી 
મોટી ઘટના વગર હુસૈન જેવા વાર્તાકાર કદાચ સંભવે પણ 
નહીં. વિભાજનની ઘટનાએ. એમના જીવનને વિક્ષુબ્ધ બનાવ્યું 
અને એમની સર્જનાત્મકતાને આકાર આપ્યો. શાયર બનવાના 
મનસૂબા મનમાં જ રહી ગયા અને હુસૈન કથાસાહિત્ય તરફ 
વળી ગયા. (એક કવિનું મરવું અને એક ગદ્યકારનું જન્મવું એ 
આપોઆપ એક મેટાફર બની શકે) પાછળ જે કંઈ છૂટી ગયું 
એના માટેનો ઝૂરાપો વ્યક્ત કરવા એમને અનંત કથાઓ 
માંડવી છે અને એટલે ગદ્યલેખન એમની. અનિવાર્યતા બની 
ગયું. જીવાયું તે જીવન અને જીવવાની આવી પડી તે નિયતિ 
વચ્ચે તેઓ કોઈ જાતનો મેળ પાડી શકતા નથી. એટલે 
સ્મૃતિના સહારે ગતકાળને પામવા મથે છે. જેમ જેમ 
ભૂતકાળમાં પ્રવેશે છે તેમ તેમ ગુમાવવાની પીડા, આઘાત 
વધતાં જાય છે. જેમ જેમ સંદર્ભો ઊઘડે છે તેમ તેમ વર્તમાન 
જીરવવો વધુ અઘરો થતો જાય છે. આ એક હિઝરતીનું લેખન 
છે એટલે અનુભૂતિ વ્યક્તિની નહીં રહેતાં સમૂહની બની જાય 
છે. હુસૈને વિભાજનની ઘટનાને બૃહત્‌ ફલક પર, ઈતિહાસના 
લાંબા પટ પર મૂકીને જોઈ છે. એટલે જ એમની વાર્તાઓ બે 
રાષ્ટ્રના વિભાજનની વાર્તા મટી જઈને સામાજિક-સાંસ્કૃતિક 
સંઘર્ષનું મેટાફર બની. જાય છે. પાછળ. છૂટી ગવેલી વિરાટ 
પરંપરા એમને છોડતી જ નથી એટલે. જાતકકથાઓ, 
ત્કષિકથાઓ નવાં અર્થઘટનો સાથે આલેખાય છે. એમની 
પીડા, ઝૂરાપો, હતાશા વગેરે સમજવા માટે વિભાજનને કારણે. 
તૂટી ગવેલ એતિહાસિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક સાતત્યનો 
સંદર્ભ જરૂરી બની જાય છે. કારણ કે હુસૈન માણસ, મિલકત 
કે દેશની જમીનના વિભાજનની વાત નથી કરતા. એ સંસ્કૃતિ 
અને સહજીવનના વિભાજનની, હૈયાના સહિયારા ગીતના 
વિભાજનની વાત કરે છે. કદાચ એટલે જ દેખીતા રાજકીય 
સંદર્ભો વગર જ એમની વાર્તાઓ આટલી ધારદાર ્બાપંત્તા 
5ઢધલાલાદ બની શકી છે. * 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ : ૩૧૭ 


કામ ડરી રહેલી વિભાજક વૃત્તિઓની પરાકાષ્ઠા અને છેવટની 
જીતનુ પ્રતિનિધિત્વ ડરે છે ગુમાવેલા સ્વર્ગની પાછળ રુદન 
કરવામાં રોદણા રેડવામાં નહીં પણ તેને સ્થાને નવુ સ્વર્ગ 
રચવામાં સર્જન સમાયેલુ છે એવુ માનતા હુરૈન શરૂઆતના 
ગાળામા ૧૯૪૭ની ઘટનાઓના પરિણામને એટલે કે 
પાકિસ્તાનની રચનાને સ્વીકારી લૈહાના મતના હતા. જો કે એક 
તાત નોધવી જરૂરી લાગે છે કે શરૂઆતના ગાળામા 
પાકિસ્તાનના નિર્માશને એતિહાસિક જરૂરિયાત માતનાર હુરૈત 
શારપાચ દાયકા પછી. કબૂલે છે ડે પોતાની. એ. માન્યતા 
ભૂલભરેલી હતી. મુસ્લિમ પ્રજાના ઈતિહાસમાં હિઝરત એના 
જાપક અર્થમાં એના તમામ સૂચિતાર્થો સાથે આગવુ સ્થાન 
ધરાવૈ છે એટલે હુસૈનને ૧૯૪૭ની હિઝરતના અનુભવ પછી 
કશાક સર્જનાત્મક પરિણામોની આશા હતી. પણ ૧૯૪૭ની, 
હિઝરતનો અનુભવ ચિરજીવ સાહિત્યકૃતિઓ સર્જવાની 
પ્રેરણા આપવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો હુસૈન આ નિષ્ફળતાને 
રાજકીય સ્તરે મળેલી નિષ્ફળતાઓ સાથે જોડે છે પાકિસ્તાન 
બનવા સાથે મળ્યુ કશુ નહીં, માત્ર ગુમાવુ જ આવુ થાવ ત્યારે 
પેલો સામાન્ય માણસ તો જરૂર પૂછવાનો જો ડશુ % 
બદલાવાનુ ન હોય, પ્રજાને અલગ દેશની જરૂર જ ન હોય, 
માત્ર થોડાક નેતાઓની લાલસાનુ આ પરિણામ હોય તો પછી 
આ અકલ્પ્ય માનવયાતનાની કિમત પ્રજાએ શા માટે 
ચૂકતવાની થઈ ? જો કે હુસૈન માને છે કે હિંદુસ્તાનના 
ભાગલા શા માટે થયા એપ્રશ્નનો જનાબ ન તો સમય પાસે છે 
ન જમાના પાસે છે 

હુસૈન માને છે કે કોઈપણ કોમના બુદ્ધિજીવીઓની 
જેમ મુસ્લિમ બુદ્ધિજીવીઓ પણ સતૂતત્ત્તના ચાહક હતા 
તેઓ સમજતા હતા કે જ્યા બહુદેવતાવાદ અનેકસત્યતાવાદ 
પોષાતો હોય, એવા ભારતીય ઉપખડમાં નેતિકતા અને 
ધાર્મિક્તા એ કોઈ ખાસ કૌમની કે સપ્રદાયની જાગીર નો તી. 
નિઝામુદીન ઓલિષા અમીર ખુસરો બાબા ફરીદ ગાલીબ, 
આઝાન અને કુરાન હિંદુઓની નૈતિકતા અને ધામેક શ્રધ્ધાનો 
એટલો જ મહત્ત્વનો ભાગ હર્તા જેટલા રામાયણ મહાભારત, 
બુદ્ધ જાતક મીરાબાઈ અને તુલસીદાસ. અગત સ્મૃતિઓ, 
રાજકીય ઈત્તિહાસ્‌ અને તાસ્તિક તિચારણાનુ લાક્ષણિક 
સયોજન કરતા હુસૈન કબૂલે છે કે હુ મુસ્લિમ છુ પણ મને 
હમેશા એવુ લાગે છે કે મારી અદર એક હિંદુ પણ વસે છે 6 
477? હ //5/177 1/7 7 0/:943/5 /« 7147 // ૮/૪ 
25 1 ૌ//! 514/£177૪ 15442 17૮7 હુસૈન ભાર મૂકીને 
કહે છે કે જ્યા કાયદેસર રીતે પોતે નાગરિક તરીકેના અધિકાર 
ભોગવી શકે એવી જગાને જ વતન કહેવાય એવી વતનની 
વાાખ્યા મર્યાદિત છે ખરેખર તો વતનનો ખ્યાલ વ્યાપક છે 


ફેબ્રુઆરી ર૦૦૮ ૩૧૬ 





જેમાથી એમને કલ્મનાનુ બળ મળ્યુ એવો વ્યાપક સાસ્કૂતિક 
પ્રદેશ તે વતન છે એમની વાર્તાઓમાં આપણને વતનનો 
એમનો આ બૃહત્‌ ખ્યાલ ચરિતાર્થ થતો લાગે છે વિભાજનને 
કારણે જેમને હિઝરત કરવી પડી હોય એવા વિશિષ્ટ 
સંવેદનશીલતા અને સાંસ્કૃતિક સભાનતા ધરાવતા કેટલાય 
લોકોની લાગણીઓનો પડઘો પાડતા હોય એમ એમણે વિષાદ 
સાથે કહ્યુ હતુ કે મને હજી પણ લાગે છે કે હુ જાણે કરબલા 
અને અયોધ્યા વચ્ચે રઝળપાટ કરતો હિઝરતી હોઉ (ડ11 
લટો દ 1 હ ટપ છાટ પ0 પ તારલલાડ ઇર્લપઝસ્ણા 
12414 તાતે /.)/0તઢ) ડૉ. આલોક ભહ્લા કહે છે 
તેમ શ્રી હુસૈનનુ અયોધ્યા રાજકીય નકશા પરનુ એક 
ભૌગોલિક સ્થળ નથી પણ જ્યા સત્ય અને નૈતિકતાનો કાયદો 
પ્રવર્તતો હોય એવા આદર્શ રામરાજ્યનું પ્રતીક છે અને એમતુ 
કરબલા માત્ર વિશિષ્ટ ભૌગોલિક વિસ્તાર નથી પણ જ્યા 
પેગંબરની પરપરાઓએ એક પ્રકારની સવાદિતા, બૌદ્વિકતા 
અને સમતુલાનુ વાતાવરણ ઊભુ કર્યું હોય એવો કાલ્યનિક 
સમૃદ્ધ પ્રદેશ છે 
ઈતિઝારહુસૈન આપણા સમયના એક મહત્તના સર્જક 
છે પોતાની રૂપકાત્મક શૈલી વડે એમણે ઉર્દૂવાર્તાને કલ્પનાત્મક 
અને અર્થગત નવી સભાવનાઓ લક્ષી છે ઉર્દૂવાર્તાનિ એમણે 
પ્રાચીન વાતા, જાતકકથા, દતકથા, પુરાણકથા સાથે જોડી 
આપી છે વાર્તામા વાર્તાને આલેખતી કથનપરપરાનો જાણીતો 
પ્રયોગ તેઓ વારવાર કરે છે આપણા સમયના આ અનોખા 
વાર્તાકારમા લખાતી વાર્તાને બદલે કહેવાતી વાર્તાની શૈલી વધુ 
જોવા મળે છે ભારતીય ઉપમહાદ્ઠીપે માણસ, જીવત, સમય, 
કાળ, અસ્તિત્વ વગેરે વિશે જે કંઈ જાણ્યુ-સમજ્યુ એ બધાને 
હુસૈન સાવ સહજપણે એમના કથાસાહિત્યમાં પુનર્જીવિત કરે 
છે અશોક બાજપાઈ લખે છે સાહિત્ય જા ૨% જમ 
શર જિત્તી સમાન જી ખાતીવ સ્મૃતિ એ ખોધિત હર્‌ 
ઝહ્‌પિત રસના હૈ તો થઇ ફના સત % સહિ વડુ 
જશો સે રતા ગાળ રૈ | ₹૪ રેસ સમન ખે 
રાગનીતિ ગૌર તત્ર ગાતી૧ સ્મૃતિ મિટાને મે મુવા (સજય 
દો [મર સાણ્સ જ ળમમીરે | હુસૈનની વાર્તાઓમાં 
લક્તિનીપીડાનિમિત્તે સમૂહની પીડાનીવાત અતિશયપ્રભાવક 
ઢબે નિરૂપાઈ છે આ વાર્તાઓમાં દુનિયાભરના વિસ્થાપિતો 
પોતાની પીડા જોઈ શકશે આ વાર્તાઓનો અતીતરાગે, અહીં 
નિરૂપાયેલહિઝરતની પીડા,વતનનો મોહ કોઈએક વ્યક્તિના કે 
કોઈએકદેશના વતનીના નથી'રહેતાં. દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે 
થતી હિઝરત, વતનથી બેવતન થત! માણસની પીડાનું આ 
વાર્તાઓ પ્રતીક બની જાય છે કદાચ એટલે જ આજે 
દુનિયાભરમાં આ સર્જક સ્વીકૃતિ પામી રહ્યા છે 
બ્ટ્ણ 


હુસૈનની વાર્તાઓમાં સમયનું પરિમાણ બહુ મહત્ત્વનું 

છે. એ કાળને અલગ વહેંચીને જોઈ જ નથી શકતા. એટલે જ 
કદાચ એમના કથા-સાહિત્યમાં સમય અતૂટ છે. સમયનું 
પરિમાણ અહીં કેટલું તો બૃહત્‌ ફલક પર વિસ્તરેલું દેખાય 
છે !આ સમય શ્રાવસ્તીમાં ઘૂમે છે, પોતાના વતનમાં જઈને રડે 
છે, હસ્તિનાપુર પણ જઈ ચડે છે અને કુરુક્ષેત્રમાં પણ ચક્કર 
મારી આવે છે. ગતકાળના પ્રચ્છન્નપટ પર મોટાભાગે એ 
વર્તમાનને આલેખે છે. ન સમજાય તે રીતે આ પાછળનો સમય 
આગળનો. અને આગળનો. સમય પાછળનો. થઈ જાય છે. 
રક્ષન્દા જલીલના એક પ્રશ્નના જવાબમાં હુસૈને કહ્યું છે ઃ મારા 
માટે ભૂતકાળ અને વર્તમાન એ બે સ્પષ્ટપણે અલગ ખાનાં 
નથી. જ્યારે હું ભૂતકાળમાં જાઉ છું ત્યારે વર્તમાન મારી 
પાછળ આવે છે અને જ્યારે હું વર્તમાન વિશે વિચારું છું ત્યારે 
મને એ એબ્સર્ડ નાટક જેવો લાગે છે. હું એમાં અર્થ ખોજવા 
મથું છું પણ મને કોઈ અર્થ મળતો નથી. એટલે હું ભૂતકાળમાં 
જતો રહું છું અને એક સમયે મારા માટે જે અર્થપૂર્ણ હતું તેની 
હું એમાં ખોજ કરું છું. એક પછી એક વાતમિં હું ભૂતકાળ પર 
કંબજો જમાવવા મથામણ કરું છું અને એના જંગાલિયતભર્યા 
શરમજનક અંશોનો અર્થ પામવા પ્રયત્ન કરું છું. પણ વિષાદ 
મને એ વાતનો થાય છે કે ભૂતકાળમાં હું જેનાથી ભાગી છૂટ્યો 
હતો તે તો મારા વર્તમાનમાં પણ છે જ...' આ લેખક દઢપણે 
માને છે કે વ્યક્તિનો વર્તમાન એના ભૂતકાળથી પ્રભાવિત, 
વાપ્ત અને વધુ સમૃધ્ધ બનતો હોય છે. ભૂતકાળ માણસને 
પોતાના સામૂહિક વ્યક્તિત્વને સમજવામાં મદદ ડરી શકે છે. 
અને એ સમજ દ્વારા એપોતાના અંગત વ્યક્તિત્વને વધુ સારી 
રીતે સમજી શકે છે. પણ હુસૈન એક બાબતે સ્પષ્ટ છે કે 
ભૂતકાળને યાદ કરવો. એનો અર્થ એની પૂજા કરવી એવો 
હરગિઝ નથી. હુસૈને કદી પણ સાંસ્કૃતિક વ્યક્તિત્વ અને 
ભૂતકાળ વિશેની સભાનતાને અતીતરાગ સાથે એક નથી 
ગણ્યાં. એ બરાબર સમજે છે કે કોઈ પણ સર્જનાત્મક કોશિશ 

કેવળ. અતીતરાગ પર નભી ન શકે. (હકીકતે હુરૈનનો જે 

અતીતરાગ છે એમાં રોમેન્ટિસિઝમની માત્ર રાખ જ મળે) 

ભૂતકાળ વિશેની હુસૈનની સભાનતાને અતીતરાગમાં ખપાવી 

દેત્તા વિવેચકો હુસૈનને સીધા સાદા પ્રત્યાઘાતી લેખક ગણી 

બેસે છે. આમ પણ જો તમારી પાસે અખંડ હિંદુસ્તાનની 

સહિયારી સંસ્કૃતિ, ઈતિહાસ, સહજીવન અને કથાસાહિત્યના 

સંદર્ભો નહીં હોય તો. તમે હુસૈનની વાર્તાઓની સંકુલતાને નહીં 

પામી શકો, એની તત્ડાંદણને નહીં ઉકેલી શકો, કારણ કે આ 

સમૃધ્ધ પરંપરાનો ઉત્તરોત્તર હાસ જ થયો છે. એટલે જ આ 

તાર્તાઓને સપાટી પરથી તપાસીને છોડી દેનાર હુસૈનની 

સર્જકતાને નહીં પ્રમાણી શકે. પરંતુ ઈતિહાસબોધ અને 


લ્ટ્શ 


સંસ્કૃતિબોધના સંદર્ભે આ વાર્તાઓ, વાંચનાર ભાવકના 
સંવેદનાતંત્ર પર ગજબનો પ્રભાવ છોડવા સક્ષમ છે. 

લેખનના આરંભકાળમાં હુસૈને વાસ્તવવાદી વાર્તાઓ 
લખી હતી. એમની આરંભના ગાળાની વાર્તઓમાં કોઈ ખાસ 
વિશેષતા નો'તી. એ વાર્તાઓનું ફલક અતિશય સાંકડું હતું. 
અને એ વાર્તાઓ લગભગ રેખાચિત્રો જેવી હતી. હુસૈનની 
સર્જકતાને સંકોરનાર સૌથી મહત્ત્વનું પરિબળ બન્યું ભારત 
વિભાજન. એણે એમના સમગ્ર સંવિત્‌ને ખળભળાવી નાખ્યું. 
આ સાંસ્કૃતિક હિઝરતને કારણે ૧૨૦૦ વર્ષના સહિયારા 
ઈતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને સહજીવનને પાછળ છોડીને જવાનું 
થયું. પાછળ છોડેલ સંદર્ભોની સ્મૃતિઓએ. હુસૈનને એમનું 
વિરલ કહી શકાય એવું વાર્તામાળખું આપ્યું. વિભાજન જેવી 
મોટી ઘટના વગર હુસૈન જેવા વાર્તાકાર કદાચ સંભવે પણ 
નહીં. વિભાજનની ઘટનાએ એમના જીવનને વિક્ષુબ્ધ બનાવ્યું 
અને એમની સર્જનાત્મકતાને આકાર આપ્યો. શાયર બનવાના 
મનસૂબા મનમાં જ રહી ગયા અને હુસૈન કથાસાહિત્ય તરફ 
વળી ગયા. (એક કવિનું મરવું અને એક ગઘકારનું જન્મવું એ 
આપોઆપ એક મેટાફર બની શકે) પાછળ જે કંઈ છૂટી ગયું 
એના માટેનો ઝૂરાપો વક્ત કરવા એમને અનંત કથાઓ, 
માંડવી છે અને એટલે ગદ્યલેખન એમની અનિવાર્યતા બની 
ગયું. જીવાયું તે જીવન અને જીવવાની આવી પડી તે નિયતિ 
વચ્ચે તેઓ કોઈ જાતનો મેળ પાડી શકતા નથી. એટલે 
સ્મૃતિના સહારે ગતકાળને પામવા મથે છે. જેમ જેમ 
ભૂતકાળમાં પ્રવેશે છે તેમ તેમ ગુમાવવાની પીડા, આઘાત 
વધતાં જાય છે. જેમ જેમ સંદર્ભો ઊઘડે છે તેમ તેમ વર્તમાન 
જીરવવો વધુ અઘરો થતો જાય છે. આ એક હિઝરતીનું લેખન 
છે એટલે અનુભૂતિ વ્યક્તિની નહીં રહેતાં સમૂહની બની જાય 
છે. હુસૈને વિભાજનની ઘટનાને બૃહત્‌ ફલક પર, ઇતિહાસના 
લાંબા પટ પર મૂકીને જોઈ છે. એટલે જ એમની વાર્તાઓ બે 
રાષ્ટ્રના વિભાજનની વાર્તા મટી જઈને સામાજિક-સાંસ્કૃતિક 
સંઘર્ષનું મેટાફર બની જાય છે. પાછળ. છૂટી ગવેલી વિરાટ 
પરંપરા એમને છોડતી જ નથી એટલે જાતકકથાઓ, 
ત્રકષિકથાઓ નવાં અર્થઘટનો સાથે આલેખાય છે. એમની 
પીડા, ઝૂરાપો, હતાશા વગેરે સમજવા માટે વિભાજનને કારણે 
તૂટી ગવેલ એતિહાસિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક સાતત્યનો 
સંદર્ભ જરૂરી બની જાય છે. કારણ કે હુસૈન માણસ, મિલકત 
કે દેશની જમીનના વિભાજનની વાત નથી કરતા. એ સંસ્કૃતિ 
અને સહજીવનના વિભાજનની, હૈયાના સહિયારા ગીતના 
વિભાજનની વાત કરે છે. કદાચ એટલે જ દેખીતા રાજકીય, 
સંદર્ભો વગર જ એમની વાર્તાઓ આટલી ધારદાર 2બાપંત્તા1 
5દધલળલળાદ બની શકી છે. * 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮: ૩૧૭ 


ઈતિઝાર હુસૈને પશ્ચિમનું ડથાસાહિત્ય વાચ્યુ છે 
અનુવાદો પણ પુષ્કળ કર્યા છે ચેખોવ એમના પ્રિય સર્જક છે 
પણ સર્જન બાબતે એ પશ્ચિમના આકર્ષણ કે વળગણથી 
એકદમ જ મુક્ત છે કહેવાતૃ આધુનિક સાહિત્પ એમને 
બિલકુલ નથી ગમતું વાસ્તવવાદી સાહિત્ય તરફ પણ એમને 
ખાસ આદર નથી. પ્રેમચદજીની હેતુલક્ષી, વાસ્તવવાદી 
વાર્તાઓ પર સખ્ત ટિપ્પણી કરી એક જમાનામાં એમણે 
સાહિત્યજગત્તમા ખાસ્સો ઊહાપોહ મચાતેલો હુરૌન માને છે 
કે ભારતીય ઉપખડનું ખરું સાહિત્ય તો આપણી પૌરાજ્તિક 
કથાઓ કથાસરિત્સાગર જાતક કથાઓ પંચતંત્ર, 
અરેબિયન નાઈટ્સ અને ઉર્દૂમા લખાયેલી દાસ્તાનૌમા છે 
વાર્તાઓની આપણી તો એ જ પરપરા હતી જેને આપણે. 
પશ્ચિમી સાહિત્યના આધળા અનુકરણમાં ત્યજી દીધી. એ 
વારસાને લઈને આપણે આગળ વધ્યા હોત તો કદાચ આપણા 
વાર્તા સાહિત્યને નવુ આકાશ સાપડ્યુ હોત. કદાચ એટલે જ 
આપણે જેને ટૂંકી વાર્તા તરીકે ઓળખીએ. છીએ તેનાથી 
હુસૈનની વાર્તાઓ સાવ અલગ છે વાર્તામાં વાર્તા ગૂથતા, 
એકની એક વાત અનેક રીતે કહેતા, કલ્યના નહીં પણ 
સપનાની રીતે વાર્તા કહેતા હુસૈન પોતાની રીતના એક અનોખા 
વાર્તાકાર છે આ પ્રાચીન વાર્તાઓના વિનિયોગ વડે 
વાર્તાકથનની આ અનોખી શૈલી વડે હુસૈને માત્ર વક્તિગત 
વેદના જ નથી ઠાલવી સાથે સાથે આપણા યુગની 
સમસ્યાઓનુ પણ કલાત્મક નિરૂપણ કરી બતાવ્યુ છે એક 
કરતા વધુ બાબતે હુસૈન પ્રગતિવાદી સર્જકોથી પણ સાવ જુદા 
પડે છે એમના પાત્રો બીબાંઢાળ નથી. હુસૈન ક્યારેય 
વક્તિમા રહેલા વિરોધાભાસ અને વિસગતિઓને દૂર કરી 
દેવાનો પ્રયાસ નથી કરતા. વ્યક્તિની વૈવક્તિકતા ઝૂટવી લઈ 
એને એક અવાસ્તવિક આદર્શમાં નથી ધકેલી દેતા. ઉર્દૂ અને 
હિન્દીના પ્રગતિવાદી લેખકોની જેમ હુરૈનનુ કથન ભાગ્વે જ 
રૈખાયિત હોય છે પ્રગતિવાદી લેખકોની વાર્તાઓમાં ઉજળા 
ભાના આરા ઉરૂપાવ છે વણ ઈલિઝાર હુ્સૈનર્ના 
વાર્તાઓમાં આશા કે શાતિની ઝાખી ભાગ્યે જ થાય છે 

ઇતિઝારહુરૈનની વાર્તાઓમાં તિભાજનપહેલાનું ભારત 
છે અને તિભાજન પછીનુ પાકિસ્તાન છે એક નવા દૈશમા 
૩ઝન્નતિ,પ્રગતિનીઆશા સાથે ગયેલા અનેક સ્તખસેવી લોકોને 
બહુ ટૂક સમયમા જ તમામ દિશાએથી નિર્ભાન્ત થવા વારો 
આવો રાજઠીય, ખૂન, લશ્કરી બળતા અને લર્કરી શાસન, 
ઈસ્લામી ધારાધોરણ, વકરતો કટટરવાદ ભાષા પ્રાતના નામે 
થતાં મુસ્લિમ મુસ્લિમ વચ્ચેનાં રમખાણોએ ભયાનક 
સ્વખ્ખભભગનો આઘાત્ત આપ્યો હવે લડાઈ બીજી પ્રજા કે કોમ 
સાથે નો તી પણ મુસ્લિમ જ મુસ્લિમ સામે લડતા હતા એટલે 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૧૮ 





મનોમથન વધુ પીડાદાયક હતું એક બાજુ ઘર-બાર વતન, 
અસ્તિત્વની ઓળખ, ઈતિહાસ, સસ્કૂતિ. સઘળું ગુમારીને 
આબા અનેબદલામાં મળ્યુ શુ ?જાતપ્રશ્રોપૂછે છે વતનશા 
માટેછોડ્યુ ? હવે ક્યા જવાના ?આ ર્માઝેલ વગરની દોટઅને 
પછીથી પાકિસ્તાનની અરાજક પરિસ્થિતિ પ્રજાને કારમી 
નિર્ભાન્તિ તરફ લઈ જાય છે આ નિર્ભાન્તિ, અનઅર્થકતા, 
ઓળખગુમાવી દેવાની પીડા, બધુ જપોતીકા પરિવેશમાથીજ 
પ્રગટે છે અર્હી ક્યાંય કર્શું ઉછીનું કે આરોપિત નહીં લાગે. 
પોતીકા પરિવેશમાંથી, પોતીકા અનુભવ જગતમાથી જો 
આધુનિક બોધ પ્રગટે તો કેવો હોય તેનો જવાબ હુસૈનનું 
કથાસાહિત્ય આપે છે 

પરિસ્થિત્તિ જ્યારે આ હદે વણસેલી હોય ત્યારે કયા 
માનતસબધો કે સામાજિક સુધારા કે સમસ્યા પર વાસ્તવવાદી 
ધારાની વાર્તા રચી શકાય ? હોઈને કદાચ નવાઈ લાગે પણ 
સ્ત્રી પુરુષ સબધ, લગ્નેતર સબંધ, પ્રેમ કે પ્રેમભંગ જેવા 
વાર્તાકારોના પ્રિય વિષયો પર હુસૈને ભૂલમાં પણ કદી નથી 
લખ્યુ એ સમગ્ર પરિવેશને લઈને જ વાત માડે છે) એટલે 
હુરૈને પોતીકો રસ્તો શોધ્યો, એ પૌરાણિક કથાસાહિત્યમાથી 
પ્રતીકો લઈ આધુનિક સમસ્યાઓને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવા 
લાગ્યા. પરિણામે સાવ નવા પ્રકારની વાતા અસ્તિત્વમાં આવી, 
શૈલી અને સદર્ભોની દષ્ટિએ આ વાર્તા સેંકડો વર્ષ જૂની હતી 
પણ વાત આપણા જમાનાની કરતી હતી. આજનાં માનવીને, 
એની સમસ્યાઓને સમજાવવા હુરૈન પ્રાચીન કથાઓનો 
કાબ તરીકે ઉપયોગ કરે છૈ એક બાજુવિભાજન પછી 
મૂળિયામાંથી ઊખડી ગયેલા લોકોની દ્વિધા હતી, એમનો 
અતીતરાગ હતો. ભારતમાં જોયેલી-અનુભવેલી ગગા જમની 
મિશ્ર સસ્કૃતિનો પાકિસ્તાનમાં સદંતર અભાવ હતો બધાં જ 
સપનાંઓ અને આદર્શો પાકિસ્તાનના અરાજકતાભર્યા, 
અસાંહેષ્ણુ વાતાવરણમાં ઠગારા નીવડ્યા હતા. વળી નિપ્ન્તિ 
અને મૂત્યહ્રાસનું વાસ્તવિક ચિત્ર રજૂ કરવામાં અનેક 
ભ્વરમાનો હતા. એટવો હુસૈને કંલ્વને ગતિઝો ગે 
પુરાકલ્યનોનો વિનિયોગ કર્યો પ્રાચીન સુફીવાદી ગ્રથો, 
પેગબરની હિઝરત, કરબલામાં ઈમામ હુસેનની શહાદત, 
કુરાન, બાઈબલ, રામાયણ,મહાભારત વગેરેમાંથી ચૂટેલી 
વાર્તાઓ વડે હુશૈને આજના માનવીની આતરિક સમસ્યાઓનું 
નિરૂપણ કર્યું આ ભગીરથ કામ માટે હુસૈન પૂરા સુસજ્જ 
હત્‌ ઈસ્લામિક તિધિ-થવહાર અને. સાહિત્વે બક્ષેલી, 
ભારતના વિવિધ પ્રદેશોમાં બોલાતી ઉર્દૂ ભાષાની તિવિધ 
શૈલીઓ ઉપર એમનુ ગજબનુ પ્રભુત્વ હતું હુસૈન જે ભાષા 
પ્રયોજે છે તેને ટકશાળી ઉર્દૂ કહે છે વારિસ અલવી કહે છે 
તેમ આ ટકશાળી ઉર્દૂનો આધુનિક યુગની નવી વાર્તા માટે 


હટ 


ઉપયોગ કરવાનું હુસૈનનું પરાકમ વિરલ અને અદ્ભુત છે.' 
દાસ્તાન - 0 3૦તલ્ડની શૈલી પણ હુરૈનના કથા- 
સાહિત્યમાં છે. અરેબિયન નાઈટ્સ, બાઈબલ, જાતક, 
દાસ્તાન વગેરેની શૈલીઓનો વિનિયોગ કરતા હુસૈન એટલી 
હદે મૌલિક છે કે એમની નકલ કરનાર કોઈને સફળતા ન 
. મળી. એમની શૈલીમાં લખવાની કોશિશ ઘણાંએ કરી પણ 
“કશ્તી' કે “શહરે અફસોસ' કે “ઝદ કૂત્તા' જેવી વાર્તા માત્ર 
ઇંતિઝાર હુસૈન જ લખી શકે એવું બધાંએ કબૂલવું પડ્યું. 

૧૯૪૮માં પાકિસ્તાન ગયા પછી તરત એમણે “કય્યૂમા 
કી દુકાન' અને “ઉસ્તાદ' જેવી બે વાર્તાઓ લખી. ત્યારથી 
લઈને આજ સુધીમાં એમણે લગભગ સવાસો જેટલી વાર્તાઓ 
લખી છે. એમની મોટાભાગની વાર્તાઓમાં પાત્રો, પરિસ્થિતિ, 
સમસ્યાઓ - આ બધાનો મર્મ વતિભાજનના અનુભવમાં અને 
પાકિસ્તાનની અરાજક પરિસ્થિતિમાં પમાય છે. જરાક જાડી 
રીતે ઇંતિઝાર હુસૈનની વાર્તાઓને નીચે પ્રમાણે વર્ગકિત કરી 
શકાય. 

૧. વાર્તાઓનો એક મોટો સમૂહ જાતકકથાઓ, 
પ્રાચીન ત્ઇકષિકથાઓ, હિંદુ-મુસ્લિમ પુરાકથાઓ પર આધાર 
રાખે છે. દા.ત. “પછતાવા', “નિરાલા જાનવર', “પૂરા જ્ઞાન', 
“જાબાલા કા બેટા', “મુશ્કંદ', “નર-નારી', “પત્તે', “કછુઆ', 
“કશ્તી” વગેરે... 

૨, નાનપણમાં સાંભળેલી વાર્તાઓ, અલીફ લૈલા તથા 
હાતિમતાઈની વાર્તાઓમાંથી જે કંઈ યાદ હતું તેમાંથી નીપજેલી 
વાર્તાઓ પોતાની આસપાસ સામૂહિક રૂપે જે કંઈ બની રહ્યું 
હતું તેના સાક્ષી થવાને કારણે આ વાર્તાઓ સાવ જુદા જ 
રૂપરંગે સામે આવીને ઊભી રહી ગઈ. દા.ત. “શહરઝાદ કી 
મૌત', “આખિરી આદમી', “ઝઈ ફૂત્તા' વગેરે... અહીં 
માણસના હ્રાસ અને નૈતિક અધઃપતનની કથા વ્યંજનાસ્તરે 
પામી શકાય છે. 

૩, ઈતિઝાર હુસૈનને દુનિયાભરમાં યશ અપાવનાર, 
અનોખા વાર્તાકાર પુરવાર કરનાર વિલક્ષણ અતીતરાગની 
વાર્તાઓ. વિભાજનને કારણે પાછળ, છૂટી ગયેલ ઘર, ગલી, 
તસ્તી અને વતનની યાદોને જીવંત કરી આપતી વાર્તાઓ 
ઈંતિઝાર હુસૈનને આગવી ઓળખ બક્ષે છે. વિભાજન જેવી 
કરુણાંતિકાએ સામાન્ય માણસને ક્યાંયનો ન રાખ્યો. મૂળિયાં 
ઉખડી ગયા પછી આ માણસ પોતાની જાતને ફરીથી ક્યાંય ન 
રોપી શક્યો. આ વાર્તાઓમાં ક્યાંય લૂંટફાટ કે કત્લેઆમની 
વાત નથી. અહીં તો આ માણસની અંદર જીવતું એનું વતન, 
ત્યાંની ગલીઓ, ઘર, લોકો ટોળે વળે છે. જેનાં મૂળિયાં ઊખડી. 
ગયાં છે એવા દરેક હિઝરતીની પીડાનું આ વાર્તાઓ પ્રતીક 

બની રહે છે. '“દાયરા', “અંધી ગલી', '*પ્લેટફોર્મ', 


લ્ટ્શ 


'હિંદુસ્તાનસે એક ખત' જેવી વાર્તાઓ આપણને પોતાનું 
સઘળું ગુમાવી બેઠેલા સામાન્ય માણસની પીડાની સાવ પડખે 
લાવી મૂકે છે. 

૪. પાકિસ્તાનની બદથી બદતર થતી જતી હાલત, 
હિંસા તથા અરાજકતાનું નિરૂપણ કરતી વાર્તાઓ પણ ખાસ્સી 
પ્રભાવક બની છે. દા.ત. રિઝર્વ સીટ', “ગૌડ કા જંગલ', 
“શહરે અફસોસ', “બેરિયમ કાર્બોનેટ', “બખ્તમારોં' વગેરે... 

પ. આધુનિક બોધ પ્રગટ કરતી “ઈન્તઝાર' કે “વે જો 
ખો ગયે' જેવી વાર્તાઓ ઉપરાંત માણસે વિકાસ માટે મૂકેલી 
આંધળી દોટના પરિણામે પૃથ્વીની, પર્યાવરણની બગડી રહેલી 
સિકલને નિરૂપતી “મેના પોપટની વાર્તા', કે “'મોરનામા' જેવી 
વાર્તાઓ આપણને સમજાવે છે કે આ એક સતત વિકસતો 
રહેલો સર્જક છે. રાજકીય, સાંસ્ફુતિક, પર્યાવરણીય સમસ્યાને 
તે વૈશ્વિક સ્તરે જોઈ શક્યા છે. આ લેખકને માત્ર 
અતીતરાગના લેખક તરીકે જોવામાં એમની સર્જકતાના અન્ય 
આયામો આપણે ચૂકી જવાના. ઉર્દૂ ભાષામાં લખતો તે વૈશ્વિક 
સ્તરનો સર્જક છે એવું એની વાર્તાઓ સમજાવે છે. 

ઈંતિઝાર હુસૈનની વાર્તાઓને એક બેઠકે વાંચનાર 
ભાવક નોંધી શકશે કે આ વાર્તાઓ ચક્રાકાર છે. “આંધળી 
ગલી', “દાયરા', “વે જો ખો. ગયે', “શહરે અફસોસ' જેવી 
વાર્તાઓમાં એક વિશિષ્ટ ચક્રાકાર ગતિ જોઈ શકાશે. એક જ 
વાત એકથી વધુ વાર કહેવાતી આવે. આવું જ ચક એમની 
જાતક આધારિત 'પત્તે', “કછુએ'માં પણ જોવા મળે છે. 
વાર્તામાં વાર્તા ગૂંથવાની આપણી પુરાણી કથન પરંપરા સર્જક 
વારંવાર પ્રયોજે છે. ભારતીય ઉપખંડની સમૃદ્ધ કથન- 
પરંપરામાંથી જડતી વાર્તાઓ એમાં ગૂંથાતી આવે. એ 
કથાઓમાંનાં કલ્પનો, પ્રતીકો શબ્દો કરતાં અનેકગણું કહી 
જતાં હોય. એમની વાર્તાઓમાં ભાષા, સાંસ્કૃતિક-સામાજિક 
સંદર્ભો સાથે પ્રયોજાઈ છે. માછલીનો વાળ, નૂહનો ચૂલો, 
મસ્જિદે કર્તબા, ઝટકાનું માંસ વગેરે સંદર્ભો ભારતીય 
ઉપખંડના વાચક માટે વ્યંજનાને વિસ્તારવાનું કામ કરે છે. 
હુસૈનની પ્રતીકાત્મકતા, સંકુલતા અને સંકેતાત્મકતાને ઉકેલતા 
માટે આ ઉપખંડની સહિયારી સંસ્કૃતિનો સંદર્ભ અનિવાર્ય 
બની રહે છે. પારિજાતનાં ફૂલોની સુગંધ, તૂટી ગયેલી કબર, કે 
હવેલી, વરરાજાના ચહેરા પર લટકતી સહેરાની સેરો, વરસાદ 
વગરના પ્રદેશમાં વાદળાની રાહ જોતા લોકો, મરિજિદ પાસે 
ઊગેલ પીપળાનું વૃક્ષ... આ બધું સમજવા માટે સામાજિક, 
સાંસ્કૃતિક ઉપરાંત આધ્યાત્મિક સંદર્ભ પણ જરૂરી બની 
જાય છે. 

“ચકરાવો' (દાયરા) ઘણી બધી બાબતે ઈત્તિઝાર 
હુસૈનની લાક્ષણિક વાર્તા છે. આ વાર્તા દ્વારા લેખક તરીકેપણ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮: ૩૧૯ 


જાણે કેતેઓ એક વર્તુળપૂરું કરતા હોય એવુ લાગે લેખકે ૫૦ 
વર્ષ પહેલાં લખેલી “કય્યૂમાની દુકાન વાર્તાના ઉલ્લેખથી 
દાયરા' શરૂ થાય છે લેખક માટે એ વાર્તા ફરીથી લખવી 
અનિવાર્યબની ગઈ છે ૫૦વર્ષપહેલા છોડેલવસ્તીમાપાછળ 
છૂટી ગયેલ માણરનેશોધવો અને કરબલાપહોંચવું એમતા માટે 
અનિવાર્ય છે ૫૦-૫૦ વર્ષ સુધી સપનાંઓ દ્વારા એ પોતાની 
તસ્તીના ચક્કર મારતા રહ્યા છે કલ્પનાની આંખે જીવત થઈ 
ઊઠતી વસ્તીને સાચા અર્થમાં જ તેઓ રૂપનગર કહે છે આ 
વાર્તા લખાઈ ન રહે ત્યા સુધી આ ચકરાવામાં જ ઘૃમરાતા 
રહેવાનું એમના કપાળે લખાવેલ છે 'ચકરાવા'નું કથાઘટક 
આખી વાર્તામાં પુનરાવર્તન પામતુ જોઈ શકાય છે એકધારી 
પ્રવાહી શૈલીમાં લખાયેલી આ વાર્તા “ત્યારે અને અત્યારે'ની 
વ્ચ્ચે,વતનના ઘરના આનદ અને નવી જમીનમા આવ્યાપછી 
વતનના ઘરમાટેના ઝૂરાપાની પીડા વચ્ચે, નિદ્રા અનેઉજાગરા 
વચ્ચે વહે છે એક જીવતુ જાગતુ નગર સપનુ બની જાય અને 
સપનામાપણ એનગરપ્રવેશ વખતેવીઝા યાદ આવે ત્યારેવતન 
પારકો દેશ બની ગયાની પીડા કેટલી કારમી હશે તે સમજી 
શકાશે, સામાન્ય માણસની કમનસીબી ત્તો એ છે કે એણે જે્ડંઈ 
ગુમાવ્યુએની ઈતિહાસે તો નોંધ સુધ્ધા ન લીધી. 

અખડ હિંદુરતાનનુ વિભાજન કેટલી તો ત્રઇડપત્તં 
ઘટના હતી એની કારમી પીડા હિંદુસ્તાન સે એક ખત' 
તાર્તામા બક્ત થઇ છે આ એડ જ વાર્તા એવી છે જ્યા 
વિભાજન પછી ભારતમા રહી ગયેલા મુસલમાનની વાત થઈ 
છે પત્ર રડિદુસ્તાનથી છે, લખાય છે '૭૧ના યુધા પછી. 
એટલે કે લખનારે આ દેશનુ વિભાજન સ્વીકાર્યું નથી. એના 
માટે હજીવે પોતે હિંદુસ્તાનનો જ રહેવાસી છે !જમીનના એક 
જ ટુકડા પર રહેનારાં ૧૯૪૭માં બે અને ૧૯૭૧માં ત્રણ 
ટુકડામાં વહેચાઈ ગયા '૪૭માં ધર્મના નામે થયેલુ વિભાજન 
કેટલુ તો. ખોટુ હતુ એ બાંગ્લાદેશના જન્મ સાથે સાબિત થઈ 
ગયુ ધર્મજોડે નહીંપણ તોડે એ વાત પર બાગ્લાદેશના જન્મે 
મહોર મારી આપી ખાનદાન હવે ત્રણ દેશોમાં વેરવિખેર 
ભટકે છે વશાવળી ખોવાઈ જવાની પીડાને રડતો આ વૃદ્ધ 
વારેવારે ભવ્ય ભૂતકાળની વાત કરે છે સહિયારી સંસ્કૃતિના 
આ પાત્રો કોઈ દશા કે દિશા વગર ભરમણાઓના દેશમા ભટકે 
છે મૂલ્યડ્ાસની વાત કરતો આ વૃદ્ધ તેતર-બટેર જેવી મિશ્ર 
પ્રજાની વાત દ્વારા તગર કલ્લે સમજાવે છે કૈ દેશના વિભાજન 
જેવી ઘટનાથી પ્રજાઓ પર શી વીતે છે ? વશાવળી, ખાનદાન 
બધુ જ ગુમાવી દીધા પછી આ વૃદ્ધ હવેલી ખાતર શા માટે લડે 
છે ? પાછળ કોઈ બચ્યુ નથી છતા આ પડીને પાધર થવેલી 
ખખડધજ હવેલી માટે એ કેમ કોર્ટના ધક્કા ખાય છે ? 
હકીકતે હવેલી માટેની એની લડત પોતાની સાસ્કૃતિક ઓળખ 


ફેબ્રુઆરી ર૦૦૮ ૩૨૦ 





માટેની લડત છે પોતે આ જ જમીનનો રહેવાસી છે આ ઘર 
એનું જ છે, આ એનું વતન છે, એટલુ જ પુરવાર કરવા આ 
સાવ એકલો માણસ કારમો સઘર્ષ કરી રહ્યો છે *આધળી 
ગલી'ની જેમ આ વાર્તાના પાત્રનેપણ ઓળખાઈ જવાની લીક 
લાગે છે અને ન ઓળખાયાની પીડા થાય છે પોતાના જ 
વતનર્માં હવે આ પાત્રો દિવસના અજવાળામાં બહાર નથી 
નીકળી શકતા તેની પીડા કેવી તો કારમી હોય ! 
વિભાજનને કારણે સર્જાયેલી મોટાભાગની 
સમસ્યાઓની વેધક અભિવ્યક્તિ કોઈ એક જ વાર્તામા થઈ 
હોય તો તે છે એમની બિનલીખી રઝમીઆ' (411 
ઘાપ/1દલા €[ઝ10 વણલખી વીરગાથા) આ વાર્તા બે સ્તરે 
ચાલે છે અલેખક નિરૂપકનો પ્રશ્ર અને એના પાત્રનો પ્રશ્ન. 
સહિયારી સસ્કૃતિ, સહજીવન એક મહાકાવ્યને જન્મ આપી 
શકે એમ હતુ પણ એવુ થઈ ના શક્યુ સર્જકના સ્વખ્નભગની 
આ કથા છે જે સર્જક અખંડ મહાકાળ રચવાનો હતો એ 
સર્જક ખંડખંડમાં ટુકડા રચતો થઈ ગયો વિભાજનનો 
આઘાત, એની હતાશા સર્જકની સર્જનાત્મકતાને વસૂકાવી દે 
છે પરંપરાથી સસ્કૃતિથી વિચ્છેદાઈને, સમાધાનો રવીકારીને 
સર્જક ભલે ટકી જવાના પ્રયત્નો કરે પણ એની તલત 
કલાનું મૃત્યુ એનુ પણ મૃત્યુ જ છે ને ? હવે જે સમય સામે 
આવીને ઊભો છે તેમા મહાકાવ્ય કૈ વીરગાથાના સર્જનને કોઈ 
અવકાશ નથી એવુ પણ અહીં સૂચવાય છે કોઈને પછવાના 
પાત્રાલેખનમાં લબાણ લાગે પણ આ પાત્ર મહાકાબનુ, 
વીરગાથાનુ પાત્ર હતું એ યાદ રાખીશું તો.લબાણ નહીંલાગે 
બદલાયેલા સજોગોમા વીરગાથા લખી ન શકાઈ એ જૂદી વાત 
છે ડાયરી દ્વારા લેખકનો સીધો કથા પ્રવેશ થાય છે ડાયરી 
એમની કથનશૈલીનો જ એક ભાગ છે વિભાજન પછીના 
થોડા વર્ષો બાદ લખાયેલી આ વાર્તામાં એક આખી પ્રજાને 
થવેલા અનુભવના મૂઝવી નાખે એવાં સ્વરૂપો આલેખવાની 
કૌશિશ થઈ છે હુસૈન અહીં વિભાજન તથા કોમી હિંસાને 
વિશાળ સામાજિક રાજકીય પાર્શ્ભૂના વિરોધમાં આલેખે છે 
વાર્તાના મર્યાદિત ફલક પર અર્યના અનેક પરિમાણોની ભાત 
આલેખતા સર્જકે અહીં સામાન્ય માણસની પીડા, હિધા, 
દહેશતના એટલા બધા પાસાં ગૂથી લીધાં છે કે વાર્તા એક 
આખા યુગને આવરી લે છે આ વાર્તા બે ભાગમાં કહેવાઈ છે 
પ્રથમ ભાગ રૈખાવિત કથનપધાતિમા છે એમા કાદીરપુરમાં 
જીવાતા સ્થિર જીવનની સામાન્‍ય ઘટનાનું બયાન છે કાદીરપુર 
વિભાજન પહેલાના ભારતનો નાનો સરખો કસ્બો છે 
વાર્તાનાયક પછવા પહેલવાન છે સ્થાનિક ગુંડો કહી શકાય 
એવી એની પ્રકૃતિ છે પાકિસ્તાન બનવાના ખ્યાલથી જ 
ઉત્સાહમા આવી જનારા પછવા જેવા તમામ લોકોને 


હટ 


પાકિસ્તાન ક્યાં બનશે તેની ગતાગમ ન હતી. વાર્તાનો આરંભ 
વિભાજન પૂર્વેના દિવસોમાં મુસ્લિમોમાં પ્રવર્તતા આશાવાદને 
દર્શાવિ છે. એ લોકોને પાકિસ્તાનના ખ્યાલ પરત્વે ઊંડું મમત્વ 
હતું, લેખક આ ખ્યાલનું સ્વરૂપ બાંધવાનો સહેજ પણ પ્રયત્ન 
નથી કરતા. એના કારણે વાર્તાની સંકુલતા નથી જોખમાઈ. 
પાકિસ્તાન તિશેનો ખ્યાલ ગમે તેટલો સંકુલ અને ભ્રામક હોય 
પણ એખ્યાલથી મોટાભાગના મુસ્લિમો ત્યારે પ્રભાવિત થયેલા 
એ હકીકત છે. કાદીરપુરની બીજી બધી રીતે મામૂલી ગણાતી 
વસાહત પણ એવા જ ઉત્સાહમાં હતી. પરિસ્થિતિની વક્તા તો 
એ. છે કે “બંટ કે રહેગા હિંદુસ્તાન, બન કે રહેગા 
પાકિસ્તાન'ના નારા લગાવનારા આ સામાન્ય માણસોને 
પાકિસ્તાન ક્યાં બનતાનું છે એખબર નો'તી. પછવા જેવાને તો 
ખાતરી છે કે કાદીરપુર નામ જ સૂચવે છે કે એ તો 
પાકિસ્તાનમાં જ હોય ! આ વકતા ઘેરી ત્યારે બને છે જ્યારે 
પાકિસ્તાન ખરેખર બન્યું ત્યારે આ નારાઓ પોકારનારામાંના 
કોઈ જ ઘર-બાર, જમીન, વતન છો.ડીને જવા તેયાર નો'તા. 
ઈતિહાસ માટે, મુસ્લિમલીગ માટે, બૌદ્ધિકો અને ઉલેમાઓ 
માટેપાકિસ્તાનનો અર્થ ગમે તે હોય પણ સામાન્ય માણસ માટે 
પાકિસ્તાન સપનું હતું. એવો સ્વખ્નપ્રદેશ જ્યાં એમને 
સુવર્ણતકો મળશે, જિંદગી સુખમય બની જશે એવી એમની 
ધારણા હતી. આ સામાન્ય માણસને માટે પાકિસ્તાન માત્ર 
ખયાલી પુલાવ હતું. પછવા અને એના સાથીઓ માટે 
પાકિસ્તાન એટલે કાદીરપુર હતું. દેશના તમામ આમ 
ઈન્સાનની આ. જ હકીકત હતી. પાકિસ્તાન ક્યાં બનશે ? 
એના માટે દેશ-વતન છોડવું પડશે, ઘર-બાર, ઢોર-ઢાંખર, 
જમીન બધું જ છોડી રાન રાન ને પાન પાન થઈ ભટકવું પડશે 
એવી કલ્પના તો કોઈએ કરી જ નો'તી. પ્રજાને જો જરાક પણ 
અંદાજ આવ્યો હોત તો પાકિસ્તાનનો કટ્ટર વિરોધ થયો જ 
હોત. અને તો કદાચ પાકિસ્તાન કાયમી ધોરણે ખ્યાલ જ રહ્યું 
હોત. પછવાને પાકિસ્તાન બની ગયા પછી આ સમજાય છે. 
કાદીરપુરને કોઈ રીતે પાકિસ્તાનમાં ભેળવી શકાય એમ નથી 
એવું સમજાય છે ત્યારે એ ભારે નિરાશ થઈ જાય છે. ગામની 
ઈદગાહની બાજૂમાં ઊગેલા પીપળા પર પોતાની ઈસ્લામિક 
પાર્ટીના ઝંડાને ફરકાવી પોતાની હતાશાને હળવી કરી એ બોલે 
છે : “પાકિસ્તાને દેશનિકાલ કર્યા તો શું થયું ? આપણે અહીં 
કાદીરપુરમાં જ આપણું પાકિસ્તાન બનાવીશું.' આમાં એની 
અંગત કરણતા અને હતાશા પ્રગટ થાય છે અને વ્યંજનાસ્તરે 
એવા અનેક લોકોની હતાશા પ્રગટ થાય છે. જે લોકો છેવટની 
ઘડી સુધી ઈસ્લામ અને પાકિસ્તાનને વળગી રહ્યાં છતાં જેમને 
અહીં જ વસવાની ફરજ પડી હોય. પાકિસ્તાનની રચના સાથે 
જ જે મુસ્લિમોએ અદમ્ય ઉત્સાહ, ઉત્તેજના અને આશાઓ. 


લ્ટ્શ 


સાથે નારાબાજી કરેલી એ બધાએ કારમી હાર, હતાશા અને 
વિશ્વાસઘાતની લાગણી અનુભવી. ભયાનક કડવાશ. અને 
નિરાશાની લાગણી એમને ઘેરી વળી. આ પરિસ્થિતિ આમ તો 
આખા રાષ્ટ્રેઅનુભવી હતી. પછવા લાખો માણસોની હતાશાનું 
પ્રતીક બની જાય છે. જે પછવામાં એક મહાકાવ્ય કે 
વીરગાથાના નાયક બનવાની ગુંજાઈશ હતી તે પાકિસ્તાન જઈ 
કેવો રાંક બની જાય છે ? કાદીરપુર જાટનગર બની જાય ત્યાં 
આગળ વાર્તા પૂરી નથી થતી. વાર્તાના બીજા ખંડમાં 
પાકિસ્તાનના કોઈ નામ વગરના ગામમાં જઈ વસેલા પછવાની 
કથા છૂટીછવાઈ ડાયરીની નોંધરૂપે કહેવાઈ છે. મૂંઝાયેલો, 
હતાશ થયેલો, વિષાદમાં ડૂબી ગયેલો પછવા આ અજાણ્યા 
દેશમાં જ્યાં ત્યાં ભટકતો ફરે છે. ટકી રહેવા માટે એણે જે 
સમાજ પસંદ કર્યો હતો તે સમાજમાં, એ દેશમાં એના માટે 
જગ્યા જ નો'તી, જે વિભાજન એને સલામતી અને નિજી 
ઓળખ આપશે એવી એને ધારણા હતી તે જ વિભાજને એની 
સલામતી અને નિજી ઓળખ છીનવી લીધી. કદાવર અને 
બહાદુર પછવા હવે આત્મદયામાં રાચતો બેવફૂફ બની ગયો. 
એના પોતાના ગામમાં એની આગવી ઓળખ હતી, જિંદગીનો 
કોઈ હેતુ હતો, એ નાયક હતો. એને ખ્યાલ હતો કે પાકિસ્તાન 
બન્યા પછી પોતાને જે કરવું હશે તે કરી શકશે. એટલે જ તો 
એ જમીન ખેડવાના અને આંબા વાવવાનાં શેખચલ્લી જેવાં 
સપનાં જુએ છે. પણ વાસ્તવિકતા તો એ હતી કે માઘું 
છુપાવવા માટે છત પણ ના મળી. ઊલટા ભારત પાછા ફરવાનું 
ફરમાન મળે છે. બદથી બદતર હાલતમાં પહોંચેલ પછવા 
નૈતિક હ્વાસની પ્રક્રિયા પૂરી થાય તે પહેલાં પ્રતિકૂળ સંજોગો 
હોવા છતાં કાદીરપુર પાછો ફરે છે. એ જૂએ છે કે ઉપખંડના 
નવા નકશામાંથી એનું ગામ તો સાવ ભૂંસાઈ ગયું છે. હવે એનું 
નામ જાટનગર હતું. એને મારીને એનું માથું મઝારની બાજુના 
પીપળાના ઝાડ પર લટકાવી દેવામાં આવે છે. હિંદુઓ અને 
મુસ્લિમો વચ્ચેના આંતરસંબંધોના સદીઓ જૂના ઈતિહાસની 
પ્રતીતિ કરાવવા માટે હુસૈન સહેતુક રીતે હિંદુઓ જેને પવિત્ર 
માને છે તેવા જીર્ણ પીપળાના વૃક્ષને કાદીરપુરના સીમાડે 
આવેલી મુસ્લિમ મઝાર પાસે વર્ણવે છે. 

પતનનું ચક્ર ત્યાં પૂરું થાય છે જ્યાં વાર્તાકથક મહાકાવ્ય 
લખવાને બદલે સ્થાનિક નેતાઓ સાથે ઘંટી એલોટ કરાવવા 
સમાધાન કરી લે છે. નવા દેશમાં આવ્યા પછી ગૂંગળાવા 
લાગેલી એની સર્જનાત્મકતા હવે સંપૂર્ણપણે સૂકાઈ ગઈ છે. 
પછવાની કથા હવે તે લખી શકે તેમ નથી. કારણ કે પછવાના 
સહજ વ્યક્તિત્વ વિકાસમાં વિભાજન અવરોધરૂપ નીવડ્યું છે. 
હવે તે મહાકાવ્યનો નાયક ન બની શકે એટલી હદે એનો હાસ 
થયો છે. કથકનું માનસ પણ નવી પરિસ્થિતિ અને 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ * 


સમસ્યાઓથી પલટાયુ છે પ્રેરણાના સ્ત્રોત સાવ સૂકાઈ ગયા 
છે હવે પોતે. ગમે તેટલુ ઈચ્છે તો પણ લખી શકે એમ નથી 
સર્જનાત્મક ભક્તિત્વ - જલ્યધખ્ટ ડટોનિં મૃત્યુ કરૃણ છે 
કથકને હતે એક નવી પ્રતીતિ થાય છે સાહિત્યનો કોઈ અર્થ 
નથી. આ પ્રતીતિને કારણે સર્જનશીલ વ્યક્તિત્વનું મૃત્યુ વધુ 
ઘ્ેરુ કારુણ્ય ધારણ ડરે છે એને લાગે છે કે સાહિત્ય સર્જન 
સાવ નિરર્થક પ્રવૃત્તિ છે એટલે જ હવે લખવાને બદલે એ 
માત્ર આર્થિક પ્રવૃત્તિમા રસ લે છે 

અહીં એક બીજી વાત પણ વ્યંજનાસ્તરે કહેવાઈ છે 
અને એ છે મુસ્લિમોની નિયતિ, ન એમને અખડ હિંદુસ્તાનર્મા 
કોઈ યોગ્ય નેતા મળ્યા, ન ભાગલા પછી. પરિણામે આ પ્રજા 
આમથી તેમ ફંગોળાતી રહી. બધુ ગુમાવવાના કારણમાં 
પોતાના નેતાઓ હતા એ સમજવા જેટલી સમજ ન ત્યારે હતી 
ન પછી એવી સમજ કેળવાઈ ઘેટાના ટોળાની જેમ મુસ્લિમ 
પ્રજા કા રાજનેતા કા ધાર્મિક નેતા પાછળ દોરવાતી રહી 
આજેય એની નિયતિમા ઝાઝો ફરક નથી પડ્યો. 

હહર-એ-અફસોસ અને “તે જો ખો ગયે' નિજી 
ઓળખના હાસન દષ્ટાતો છે ૧૯૭૧મા થયેલા પાકિસ્તાનના 
વિભાજન પછી. ભૂતકાળની લોપ થતી જતી સ્મૃતિ “વે જો ખો 
ગયે નો વિષય છે ચાર બક્તિઓ, જેમને નામ નથી આપવામા 
આવ્યા, માત્ર થેલાવાળો, દાઢીવાળો જેવી શારીરિક 
નિશાનીઓથી જ તેઓ ઓળખાય છે આ પ્રતીકાત્મક ઢબને 
કારણે વક્તિગત. ઓળખને ગુમાવી દીધાની લાગણીને ધાર 
નીકળે છે સાથે તેમના હોવા' વિશે શકા રજૂકરવાની પણ એ 
એક રીત છે આ બધા નક્કર ઓળખ વિનાના, સ્પર્શી ન 
શકાય તેવા, નિજી ઓળખ વગરના પડછાયા છે આપણને 
એમના વિશે એટલુ જ જાણવા મળે છે કે આ બધા કોઈક રીતે 
બહુ મોટા, પીડાદાયક અનુભવમાંથી ઊગરી શક્યા છે 
એમના ઘરબાર માલ મિલકત ઝૂટવી લેવાયા છે પણ આ 
બધા ક્યાથી આવે છે ? અને કયા જઇ રહ્યા છે ? આપ્રશ્રોનો 
કોઈ ચોક્કસ જવાબ નથી અને ધારો કે જવાબ હોય તો 
વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં એ જ્વાબનો કોઈ અર્થપણ નથી. એનો 
જવાબ સદીઓથી તારવાર હાકી કઢાયેલા મુસ્લિમો (કે પછી 
કોઈ પણ પ્રજા)ની હયાતીમાં છે સ્પેનમાં ગ્રેનેડા અને 
કોર્દોલામાંથી, ઈઝરાયલમા બૈત્ત-અલ. મકદીસમાથી, ભારતમાં 
કાશ્મીર જહાનાબાદમાથી કે ગમે ત્યાથી ઘાયલ માથાવાળો 
માણસ કહે છે હું મૂળ સોતો ઉખડી ગયો છુ અને એ જ 
મહત્ત્તનુ છે હવે એ યાદ કરવાથી શો ફરક પડે છે કે મને 
ગ્રેનેડામાથી કે બૈત-અલ મકદીસમાથી કે જહાનાબાદમાથી 
ઉખેડી નાખ્યો હોય ? 

રમૃતિ ગુમાવી દેવી અને પરિણામે વૈયક્તિક 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૨૨ 





અસ્તિત્વનો અંત - આ બ્ેઉનું નિરૂપણ આ વાર્તામાં કુશળતાથી 
થયુ છે આ ચારેય માણસને શકા થવા માડે છે કે એમનારમાંનો 
એક ગુમ થયો છે ફરી ફરી ગણતરી કરતી વેળાએ દરેક 
બક્તિપોતાની જાતને ગણતરીમાં લેતાનુ ચૂકી જાય છે એમને 
માત્ર એટલુ જ યાદ રહે છે કે એમનામાંનો એક ગુમ થયો છે 
પણ કોણ ? એમને એખોવાવેલા માણસનું નામ કે ચહેરો યાદ 
નથી આવતા. એ સ્ત્રી હતો કે પુરુષ એ પણ યાદ નથી, 
અચાનક માથે પાટાવાળો કહી ઊઠે છે કે પોતે પોતાની 
ગણતરી કરવાનું કદાચ ભૂલી ગયો છે એની અ। શકા જાહેર 
થતાંની સાથે દરેકને લાગે છે કે હકીકતે પોતે જ પેલો 
ખોવાયેલો માણસ છે આમ જીવતા જાગતા માણસો સ્મૃતિ, 
સભાનતા ગુમાવી દેવાને કારણે ન હોવાના રગહીનપ્રદેશમા 
ખોવાઈ જાય છે 

માથે પાઢાવાળાને ભાન થાય છે કે એનું હોવું એના 
પોતાના ખ્યાલ, વિચાર કે જાત વિશેની જાગરૂકતા પર 
અવલબિત નથી. જો બીજા એના હોવાની સાક્ષી આપે, સાખ 
પૂરે તો જ એનું હોવુ સાર્થક ઠરે છેં એ પોતે પોતાના હોવા વિશે 
નિશ્ચિત હોય તેનો કોઈ અર્થ નથી. આ શકા એના કરૃણ 
અજામ તરફ જ સંકેત કરે છે ધારો કે પેલા એના હોવા 
વિશેની ખાતરી પાછી ખેંચી લે તો એનું હોવુ મટી જાવ કે બીજુ 
કંઈ ?અને આવી શકા આ ચારેયના હોવા ને નિરર્થક બનાવી 
દે છે આમ અસ્તિત્વના લોપ વિશેનો “એક બિનલિખિ 
રઝમીયા નો કેન્દ્રવર્તી વિચાર એક મોટો વળાક લઈ જીવનના 
ફુવારાઓમાં થઈ, આશાવાદની અભ્યક્ષણોમા થઈ ફરી પાછો 
વાર્તામાં નિરૂપાષ છે, અને વે જો ખો ગવે મા તાર્કિક 
ઉપસંહાર પર પહોંચે છે આ બધાની વચ્ચે અનેક વાર્તાઓમાં 
માણસના નૈતિક હ્રાસ, સ્મૃતિલોપ, સ્મૃતિને પાછી મેળવવા 
માટેની મથામણ, સહિયારી અને વૈવક્તિક ઓળખનો લોપ 
અને છેવટે સર્જનશીલ 'સ્વ'નો લોપ... આ બધાંનું નિરૂપણ 
થતુ રહે છે 

'શહરે-અફસોસ' જેવી વાર્તામા જગાલિયતભર્યા, 
હેવાનિયત કક્ષાના આતકના બનાવો પુનરાવર્તન પામે છે 
બાંગ્લાદેશના યુધ્ધ પછી લખાયેલી આ વાર્તા એવા લોકોની 
કથા છે જેમને હવે પોતાના દુષ્કર્મો બદલ કોઈ શરમ નથી, 
અફસોસ નથી નામ અને ચહેરા વગરના ત્રણ પુરુષો પૂર્વ 
પાકિસ્તાનના યુધ્ધ દરમ્યાન પોતે કેવી રીતે બળાત્કાર કર્યો 
અને પછી હત્યા ડરી તેનુ વર્ણન કરે છે અફસોસ જતાવવા કે 
પસ્તાવો કરવા માટે અસમર્થ એવા આ પુરુષો પોતાની જાત 
માટે જપ્રેત બની જાય છે કોઈ પણ સમાજમાં એમને સ્થાન 
નથી મળતુ દુનિયામા એવી કોઈ જગ્યા નથી મળતી જ્યા 


હટ 


તેઓ પોતાના શબને દફનાવી શકે. ત્રણમાંનો એક, એમના 
રઝળપાટના વિસ્તારમાં જન્મેલા બુદ્ધને યાદ કરે છે. પણ 
બુદ્ધની સ્મૃતિ તરત સરી જાય છે, કારણ કે બુદ્ધનો નૈતિક 
પ્રદેશ તો એમના વર્તમાનના અનુભવોના પ્રદેશથી ઘણો દૂર છે, 
અને એમાં તેમને આશરો મળી શકે તેમ નથી. અહીં જેની પાસે 
ઊભા રહેવાની જમીન નથી. બચી એવા માણસની વાત છે. 
લેખક એને હિન્દુ કે મુસલમાન એવાં ખાનાંમાં વહેંચ્યા વગર 
જ વાત કરે છે. આ ભૌગોલિક હિઝરતની નહીં પણ નૈતિક / 
આધ્યાત્મિક હિઝરતની. વાત છે. બધા જ સંદર્ભો ગુમાવી 
દીધેલા માણસની આ વાત છે. 
જે પ્રજા અમન અને ચેન માટે સદીઓની સહિયારી 
સંસ્કૃતિ, ઘર-બાર, વતન બધું છોડીને પાકિસ્તાન ગઈ હતી એ 
પોતાની ઝોળીમાં અનેક સપનાંઓ લઈને ગઈ હતી. પણ 
એમના હાથમાં આવ્યું શું ? રાજકીય ખૂન, લશ્કરી શાસનના 
કારણે ત્યાં કદી લોકશાહીનાં મૂળિયાં ઊંડાં ઊતર્યા જ નહીં. 
“ગૌંડ કા જંગલ', “રિઝર્વ સીટ', “બખ્તમારોં' જેવી વાર્તાઓ. 
દ્વારા લેખક પોતે જે સ્થળ-કાળમાં જીવી રહ્યા છે તેમાં વ્યાપ્ત 
અસલામતી, અરાજકતા અને હિંસા પ્ર શારી નાખે એવો 
વ્યંગ કરે છે. “હિંદુસ્તાનમાં હિંદુઓ વચ્ચે રહેવા છતાં ડર 
નો'તો લાગતો પણ હવે મુસ્લિમો વચ્ચે હોવા છતાં ડર લાગે 
છે ! “ગૌડ કા જંગલ' વાર્તાના વૃદ્ધનું આ વાક્ય કેટલું તો 
સૂચક છે !પારાવાર પીડાથી એ બોલી ઊઠે છે : “પાકિસ્તાન 
હારી ગયું' બધા જ મોરચે નિષ્ફળ ગયેલા દેશની હતાશ 
પ્રજાનો આ આર્તનાદ છે. પણ કમનસીબે નવી પેઢીને આ પીડા 
સ્પર્શતી નથી. એ. તો ક્રિકેટની જીતને ઉજવવામાં મગ્ન છે. 
ઈંતિઝાર હુસૈન પાકિસ્તાનના તંગ અને સંકુચિત 
વાતાવરણમાં જોખમ લઈને પણ આપ્રકારની વાર્તાઓ લખતા 
રહ્યા છે. પોતીકા પરિવેશમાંથી જ આધુનિક બોધ પ્રગટાવતા 
આ સર્જકની વાર્તાઓના લખવા પાછળ ખાસ પ્રયોજન છે. 
પણ વાર્તાની કલાત્મકતાને ભોગે પ્રયોજન નથી પાર પડાયું. 
પોતે 'જે સ્થળ-કાળમાં જીવે છે એના શક્ય તેટલા તમામ 
પ્રશ્નોને-સમસ્યાઓને દેશકાળની સીમાને અતિક્રમી જઈને 
વાચા આપતા હુસૈન વાર્તાઓ એટલા માટે પણ લખે છે જેથી 
બે પ્રજા એકબીજા પ્રત્યેનો ધિક્કારનો ભાવ સમજી શકે અને 
એને દૂર કરવાની કોશિશ કરી શકે. બદલાની ભાવના ઓછી 
થાય, જિંદગી જીવવા જેવી લાગે એવી રોજિંદી માનવતાવાદી 
ઘટનાઓમાં વિશ્વાસ જાગે, વાગેલા ઘા જરાક રૂઝાય. પોતે 
ગુમાવેલ સરસવનાં ખેતરો, પોપટોનાં ટોળાંથી ગૂંજતાં વૃક્ષો, 
ખોવાઈ ગવેલી શેરીઓમાં વેચાતી મીઠાઈઓ, અગાશીમાં 


લ્ટ્શ 


ચગતા પતંગો, અને બે. કોમે સાથે મળીને માણેલા નિર્દોષ, 
આનંદની સ્મૃતિઓમાંથી જરાક સાંત્વના મળે. રોજિંદી 
જિંદગીમાં બે કોમ વચ્ચે ચાલતા વ્યવહારો ફરી પાછા હતા 
તેવા ચાલતા થાય. જીવન જરાક જીવવા જેવું લાગે એટલી 
માનવતા ફરી કેળવાય એ હેતુથી તેઓ વાર્તા લખે છે. જો કે 
હુસૈન જાણે છે કે આ કામ ખાસ્સું મુશ્કેલ છે. એટલે જ 
એમની વાર્તાઓનો સૂર નિરાશાવાદી વધુ છે. 

ફરીથી જાતકકથા માંડતા આ લેખક બતાવે છે કે 
વર્તમાનમાં સાચાની ખોજ કરવી અતિ મુશ્કેલ છે. સત્યની 
શોધ અને ઉચિતકાર્ય આ બેઉ કરવામાં જૂની જાતકકથામાં 
કોઈ સમસ્યા નો'તી. બોધિસત્ત્વમાં અસંદિગ્ધપણે એ 
સતૂતત્ત્વ દેખાય છે. બોધિસત્ત્વનો દરેક અવતાર પુનઃ પુનઃ 
પ્રતીતિ કરાવે છે કે સતૂતત્ત્વ શાશ્વતકાળ સુધી લભ્ય હોય છે. 
જૂની જાતકકથાઓમાં આપણે નીરવતાનો અનુભવ કરીએ 
છીએ. જ્યારે અહીં કોલાહલથી ભરેલી ક્ષુબ્ધ દુનિયામાં મૂકાઈ 
જઈએ. છીએ. જૂની જાતકકથાઓમાં લોકો પોતાની 
આસપાસનાં વિશ્વનાં દિવ્ય-તત્ત્વોનાં ચિહ્યો જોતા થાય એટલા 
ઉપદેશથી વાત પૂરી થઈ જતી પણ ઈંતિઝાર હુસૈનની 
વાર્તાઓના ભિક્ષુઓ સમજવા છતાં એમના પાઠ કે ઉપદેશને 
અમલમાં નથી મૂકી શકતા. મૂળ જાતકકથામાં બોધિસત્ત્વના 
સાનિધ્યમાં રહેનારા ભિક્ષુઓ પોતાના મોહ અને અજ્ઞાનભર્યા 
પૂર્વજીવનમાં કદી પાછા ન ફર્યા. ઈંતિઝાર હુસૈનની વાર્તાના 
ભિક્ષુઓને અસંખ્ય નૈતિક બોધકથાઓ સંભળાવાય છે. છતાં 
તેઓ એના હાઈને પચાવી શકતા નથી. પોતે જે દુનિયામાં જીવી 
રહ્યા છે તે દુનિયામાં “સત્તત્ત્વ'ને કેવી રીતે પામી શકાય તેની 
એમને સમજ નથી પડતી. ઈન્દ્રિયોનો વિલાસ અને વિશ્વનું 
સૌન્દર્ય એમને આકર્ષે છે. ભરમણાઓની વિશાળ જાળમાં 
ફસાઈ જવાનો એમને સતત ભય રહે છે. એમની વિભાજન 
વિષયક વાર્તાઓના મોટાભાગના નાયકોની જેમ આ ભિક્ષુઓ 
પણ નિજી ઓળખને સાવ ગૂંચવી નાખતા શૃન્યાવકાશમાં 
તાકતા રહી જાય છે. છેવટે તેઓ પોતાની ખોજને છોડી દે છે. 
જંગલ અને નગર, તાર્કિક જ્ઞાન અને અસંગત આવેગ, 
ધર્મશ્રધ્ધા અને નિરાશા - આ ઠદ્ંદ્રોની સરહદ પર 
કિકર્તવ્યમૂઢની જેમ તેઓ ઊભા રહી જાય છે. “કાચબો” 
વાર્તાનો શાણો જિજ્ઞાસુ શોધક જેગલની ધારે એકલો અટૂલો 
ઊભો રહી જાય છે. કારણ કે એ શાન્તિ મેળવવામાં નિષ્ફળ 
ગયો છે અને હવે કયા રસ્તે જવું એની એને સૂઝ પડતી નથી. 
“પાંદડાં' વાર્તાનો ભલો ભિક્ષુ અંતે હાથમાં પીળાં સૂકાં પાંદડાં 
લઈને બેસી રહ્યો છે. એને ઉત્સુકતા એ છે કે ત્કતુઓનું નવું 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ * 


ચક કયારે શરૂ થશે અથતા પૃથ્વી પર દિવ્ય તત્ત્તનતો અવતાર 
ફરી ક્યારે થશે આ વાત ઓમાં અતીતરાગ નથી, માત્ર ઊડો 
વિષાદ છે અને આપણે પોતે સર્જેલા વિશ્વ કરતા સાત જુદા 
વિશ્વ માટેની કદી પૂરી ન થનારી આરત છે 

અતિશય ઉત્કટતાથી ભૂતકાળને જીવતા ઈતિઝાર 
હુરોનનું લેખન મહત્તમ અર્થમાં એક હિઝરતીનું લેખન છે 
ર્મૃત્તિના જગતમા ખોવાઇ જઈ એ ગુમાવેલુ જીવન ફરીથી 
પામતા મથે છે મટો કરતાં એપનું કથાસાહિત્ય સાત અલગ 
પડે છે મટોમાં તીત્ર પ્રતિક્રિયા હતી પરતુ એને વિભાજન 
પછીના પાકિસ્તાનની પરિસ્થિતિ, અસલામતી, હતાશા, 
મૂલ્યડ્રાસ, સ્તપ્નભંગ જોવાનો વારો નો તો આબો પણ 
વિભાજન પછીની પાકિસ્તાનની દરેક ક્ષેત્રની પડતી જોવાનું 
જેમના કપાળે લખાવેલ છે તે હુસૈનના કથાસાહિત્યમા 
ઇતિહાસબોધ સાઘેની સાવ નોખી ભાત રચાતી આવે છે 
પોતાની પાછળ ૧૨૦૦ વર્ષનો સહિયારો ઈતિહાસ, મિશ્ર 
સંસ્કૃતિ છોડીને જનાર હુરૌન માત્ર “મુસ્લિમ' તરીકે જીવી શકે 
એમ જ નથી એમની પીડા, વતન માટેનો ઝૂરાપો અગત નહિ 
રહેતા આવા દરેક હિઝરતીનો બની જાય છૈ અતરમા 
તલોવાતી આ બધી વાતો, ખોવાઈ ગવેલુ આખું જીવન, સપનું 
બની ગયેલ ઘર ગલી ને નગર તહેવારો, ઉત્સવો .. આ 
બધાની અનત વાતો માડતા હુસૈન આખા ઠલવાઈ જાય છે 
સ્વાભાવિક છે કે અંતર ઠલવાતુ હોય ત્યારે વાર્તા કોઈ ચુસ્ત 
માળખામા-ઢાળામાં ન જ ઢળે. 

પાકિસ્તાની ટૂંકી વાર્તાને વિલક્ષણ અર્થમાં આધુનિક 
વળાંક આપનાર હુસૈનની આધુનિકતા, અન્અર્થકતા, 
મૂલ્યહ્રાસ સઘળું પોતીકી જમીનમાંથી, પોતીકા પરિવેશમાથી 
ઊભુ થયુ છે એટલે આ વાર્તાઓ આપણને વધુ સ્પર્શેછે આ 
વાર્તાઓ લાક્ષણિક આરભ મધ્ય-અંતવાળી નથી વાર્તા વાર્તા 
જેવી ઓછી અને સપનાની સ્મ્તિ જેવી વધૂ, લાગશે એમની 
વાર્તાઓ ભૂતકાળમાં જઈને યાદોના જગલમાથી સામગ્રી લાવે 
છે પણ આ યાદો એટલી તાદશ છે કે વર્તમાન કરતાં પણ વધુ 
જીવત લાગશે આ વાર્તાઓની પીડાથી હલી ઊઠતા દરેક 
ભાવકને આજે આટલાં વર્ષો પછી પણ એ પ્રશ્ચ થવાનો કે 
અખડ હિંદુસ્તાનના વિભાજનથી. આપણે પ્રજા તરીકે શુ 
મેળવ્યુ ? અને જેમના ભાગે ગુમાવવાનું આવ્યુ એમા એમનો 
કોઈ વાક હતો ખરો ? 

કૌઈ પણ અનુવાદક માટે હુસૈનની ભાષા અને શૈલી 
બૈઉ મોટો પડકાર બની રહે છૈ જો અનુવાદક સાવધાન ન રહે 


તો એ હુસૈનની ઉર્દૂ ભાષાની સરળતાથી છેતરાઈ જશે, જો 
જરાક સંદર્ભ ચૂકી જરો તો કધનના મર્મને નહીં પામી શકે 
દા.ત “હવે અહીં ઝટકાનું માસ મળે છે એ વાક્યનો અર્થ 
શું ? મુસ્લિમ પ્રજા ઝટડાનુ માંસ ન ખાય, શીખ ખાય અહીં 
આખા ગામની વસ્તીની ફેરબદલ થઈ ગઈ છે અને હવે 
કાદીરપુરમાં કોઈ મુસ્લિમ નથી બચ્યો તે વાત આ એક જ 
વાક્યથી સચવાય છે કાશ્મીર, જેર્સલૈમ કે મસ્જિદે કર્તબા 

આ. બધા ઉલ્લેખો. પાછળ પૂણિર્યામાથી ઊખડી ગયેલા 
મુસ્લિમોની કથાઓ પડેલી છે હુરૈનની ભાષાની ભાત 
ઉકેલવા માટે શબ્દકોશ બધે મદદ નથી કરતો અહીંમુસ્લિમ 
પરિવેશ અને મુસ્લિમ પ્રજાના ઇતિહાસથી વાકેફ ગક્તિ જ 
બધા સદર્ભો સમજાવી શકે છે ડૉ. વારિસ અલવીએ બધાજ 
સદર્ભ સાથે બૈસીને ન સમજાવ્યા હોત તો કદાચ હું પ આ 
અનુવાદ* પૂરી સચ્ચાઈ અને વફાદારીથી ન કરી શકી હોત, 
“કશ્તી' જેવી વાર્તાનો લય પકડીને અનુવાદ કરવાની મારી 
મથામણ નિષ્ફળ રહી. હુસૈન અતીતરાગની વાર્તાઓમાં 
ચકરાવે ચડાવે તેવી ઉર્દૂ પ્રયોજે છે પણ પ્રાચીન ત્ઃપિકથાઓ 
અને જાતકકથાઓમા સસ્કૃતપ્રચુર હિન્દી વાપરે છે “શતી 
જેવી વાર્તામા જ્યા મુસ્લિમ પુરાકથા આવે ત્યા ઉર્દૂ અને જ્યાં 
હિંદુપુરાકથા આવે ત્યા સસ્કૃતશાઇ હિન્દી એવી ભાતમાં કશે 
ચૂક નથી પણ આ ભાત ગુજરાતીમાં જાળવી ચખવામા મને 
મુશ્કેલી પડી છે અહીં ભાષા ઉપરાંત ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક 
મથામણ હંફાવી જાય છે ઘણીવાર સંકૈતોથી કામ લેતા સર્જક 
કશુ કદ્યા વગર પણ ઘણું સૂચવી જાય છે દક્ષિણ એશિયાના 
વાચકને ભાષા અવરોધરૂપ ઓછી લાગશે. આમ પણ હુસૈન 
શબ્દો કરતાં પ્રતીક કલ્પન પાસેથી વધુ કામ લૈ છે પણ 
અનુવાદક માટે એમની 11૪ુપાડા1ત તંત્ડાટુસને ઉકેલવી 
કસોટીરૂપ બની રહે છે એમની સાકૈતિક કલ્યનોની ભાષા, 
એમાં કરિયાપદના ગૂંચવી નાખે એવા, વારંવાર આવતા કાળના 
પરિવર્તનો અનુવાદકને મૂઝવે છે વાર્તા સતત ભૂતકાળ અને 
વર્તમાન વચ્ચે સરકતી રહે છે યાદો અને અપેક્ષાઓ, 
ઈચ્છાઓ વચ્ચે અટવાતી રહે છે મુખોપમુખ વાર્તાકલાની 
શ્રેષ્ઠ પરંપરામાં વાર્તાકળા અને ટેકનિક પાછળ ધકેલાય છે 
બોલાયેલો શબ્દ જ સર્તોપરી બની રહે છે આમ પણ હુરૌનની 
વાર્તાઓમાં લખાતી વાર્તા કરતા કહેવાતી વાર્તાના લક્ષણો જ 
વધારે છે આ દૃષ્ટિએ પણ તમામ આધુનિક વાર્તાકારો વચ્ચે 


ઈતિઝાર હુસૈન નોખા છે, અનોખા છે ક 


ક -₹૬“--5:-5---.:-..ડડડઝકર:“- - ૬“ ઝડ કડ 
*કી ઈતિઝાર હુરૈનની ટૂંડી વાર્તાઓ 'મોરનામા. “આંધળી ગલી “હિન્દૂસ્તાનથી એક કાગળ ના શરીફા વીજળીતાળાએ કરેલા અનુવાદો ઉદ્દેશર્માં કમશ.પ્રગટ પૂજો. 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૨૪ 


ક 


ત્યારે 

આપણે 

પવિત્ર સપ્તપદીની ચોરી સામે 
બ્રાહ્મણ તેમજ અગ્નિની સાક્ષીએ. 
હાથમાં હાથ મિલાવી 

પરમ સુખ-શાંતિનો અનુભવ કરતાં 
સાત જન્મોની સફર 

એકબીજાની સાથે કરવાના 

શપથ લીધા હતા 

આમ પણ તું 

મારાથી વયમાં નાની 

એટલે. 

દરેક દોડમાં હંમેશાં 

આગળ રહેવાનો 

અને 

તને હરાવવાનો 

મને ખૂબ જ ગર્વ રહેતો. 

પણ... 

આજ જ્યારે 

જિંદગીની હરણફાળમાં દોડી... થાકી... હારી 
જરા થોભીને પાછળ જોઉ છું 

ત્યાં અચાનક 

હોસ્પિટલ, આઈ.સી.યુ., બ્લડ, સ્કેન 
તેમજ અસ્ત્ર-શસ્ત્રો વચ્ચે ઘેરાયેલ... 
એવી તારી સામે 

બરાબર 

પેલી સપ્તપદીની જેમ જ બેઠો છું 
રાહ જોતો 

કે ક્યાંક 

મને તારો પહેલાં જેવો જ 


બંગડી રણકાવતો, અસ્સલ, ભરેલો ભરેલો... 


રંગીન હાથ મળી જાય 

પણ... 

આ કાળમુખા કાળે 

બંગડીઓ ફગાવી દઈ 

એના વિકલ્પરૂપે અનેક સોંય ભોંકી દીધી છે 
હવે 

એક એક સોંયને છેડે લાગેલ 


મોનિટરના ધબકારા 

નથી દાક્તર કંટ્રોલ કરી શકતા 
કે નથી હું 

ને હવે જ્યારે 

ધીરે... ધીરે...ધીરે... 

તેં તારો હાથ 

હંમેશને માટે 

માર હાથમાંથી 

છોડાવવો શરૂ કરી દીધો છે 

ને 

બધાં જ મોનિટર પણ 

ટક... ટક... ટક... 

કરતાં મંદ પડવા લાગ્યાં છે 
ત્યારે 

મારે 

યેન કેન પ્રકારેણ 

આપણી આ આખરી દોડમાં 
ખુદ 

હારી જઈને પણ, તને જ જીતાડવી છે 
અને હવે જ્યારે “ 
મને મારી વ્યર્થ દોડનો તેમજ 
હારજીતનો ખરો અર્થ સમજાવા લાગ્યો છે 
ત્યારે 

હંમેશ પોતે જ હારી જઈને પણ 
મને જ જીતાડનાર 

હે દેવી ! 

તને ક્યાં ખબર છે 

કે 

આ છેલ્લા શ્વાસની દોડમાં 

તો... 

લું 

હારીને પણ 

જીતી જાય છે ! 

અને 

હુ 

.* પણ 

હારી જાઉ છું... 

સપ્તપદીને પહેલે ફેરે જ... !! 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ : ૩૨૫ 


કેવી ઊગશે આવતી કાલ ? 
બ 


ભાનૃપ્રસાદ પંડરા 


નેગરમ॥ હવે તો 

અત્તરો પણ ફૂલોની 

રપર્ધામા ઊતય ભાસે ! 

બૂચમાં બધ સુગધ 

પેલી ફોરમની જેમ 

ધસવા સળવળે પણ 

વાયરો કહે સ્રેયર દ્વારા 

ઇંટાયે જા ! તો કંઈક મળે ! 

જો પેલી કલ્‌બો ટળવળે ! 

નગરના શ્રીસંચાલિત 

શારદાલયૌમાં ઊંચી ભીંતે 

દૂર દૂર વીણાવાદિનીની છબિ પાછળ 
અષ્ટપાદ બિછાવી રહ્યો જાળ, 

(પેરી તારની માયાજાળ 9 
હથેળીના પોલાણ દ્રચ્ચે 

પિસાતી પડીકીમા મસળાઈ રહ્યુ 
યૌવન ! 

ઉદ્યાનોમા અધ-ઊઘડી કળીઓ પર 
શર તાકી રહ્યો મદન ! 

ગ્રથાલયની ગમાણોમા નત્મુખી મુદ્રામા 
છાર્પા ચરી રહ્યા નાગરિક ! 

રાત્રે, પેલા નૃત્યગૃહીમાં મોડી રાત સુધી 
તાચી રહ્યુ ડંદર્પનું કંકાલ, 

હવે કેવી ઊગશે આવતી કાલ ? 


ફેબ્રઆરી ૨૦૦૮ ૩૨૬ 


પિર્નાંગ હિલ 
6 
નલિન રાવળ 


ગમ્રશાન્ત સમુદ્રથી 

ઊર્ધ્વ 

ઉત્તુંગ મહાલયોથી 

ઊર્ધ્વ 

બુદ્ધની અધ્યાત્મ મુદ્રાઓથી સોહતી 
સૂવર્ણપ્રતિમાઓથી ઝળાંઝળાં મંદિરેથી 
ઊર્ધ્વ 

પ્રવાસી વૃદના આહ્લાદમય નેત્રો 
આનન્દમય વાર્તાલાપોથી 

ઊર્ધ્વ 

વનરાજિથી હરી ભરી પિનાગ હિલની 
અકળ ભીંજી ભૂમિ 

પર 

ઝૂલતી કૂલ ડાળ નીચે ઊભો 

નિહાળું સાભળું 

ક્ષિતિ પાર આકાશમાં ઊડ રહ્યાં પંખીનો ટ્હુકાર 


ટહુકાર 
આકાશ થઇને મનમાં ઝળુંબે 


એક મોતી ખોળવામાં જિંદગી વીતી ગઈ 
દોસ્ત, દરિયો ડહોળવામાં જિંદગી વીતી ગઈ 


પાત્ર ઈચ્છાઓ તણું ખાલી કરી હું ના શક્યો 
નીર સઘળું ઢોળવામાં જિંદગી વીતી ગઈ 
ડાઘ સૌ એના સ્મરણના જે દીવાલો પર હતા 
એ. દીવાલો ધોળવામાં જિંદગી વીતી ગઈ 
આત્મહત્યા થઈ શકી ના એટલે છેવટ સુધી 
વિષકાતિલ ઘોળવામાં જિંદગી વીતી ગઈ 


બીજ વાવી. શબ્દનું બેસી રહ્યો ધીરજ ધરી 
ને કવિતા કોળવામાં જિંદગી વીતી ગઈ 


આપજે 
9 
અશ્વિન ચંદારાણા 


વાયરા ઊના, ને ભીંજવતો. વિસામો આપજે, 
જાત સાથે પણ લડું એવો તકાજો આપજે. 


ભરજવાનીમાં મને નમણો ઝૂરાપો આપજે, 
ને વ્યથા જીરવી શકું, ગરવો બૂઢાપો આપજે. 


જિંદગીના તું ભલે અઘરા સવાલો આપજે, 
પણ પછી હું જે પૂછું એના જવાબો. આપજે. 


કૂંપળોને માર્ગ દેવા પાંદડાં ખરતાં રહે, 
આ ઉછરતી પેઢીને વળતો મલાજો આપજે. 


ટાઢ-તડકા આપજે, છાંયોય થોડો આપજે 
બાળપણ મહોરી શકે એવી નિશાળો આપજે. 
કાગડોળે વાટ જોતી આંખનું આંસુ બની, 
વ્ડેમમાં સરકી શર્કું એવી ટપાલો આપજે. 


લ્ર્શ 


બે ગઝલ 
9 
ઉર્વીશ વસાવડા 


તું જરા આવીને દીવો ધર, પરિચિત માર્ગ પર 
હું સતત ખાધા કરું ઠોકર, પરિચિત માર્ગ ૫૨ 
ના સલામત લાગતું'તું ક્યાંય પણ રહેવું મને 
બાંધવું'તું એટલે તો ઘર, પરિચિત માર્ગ પર 
આ બધે રસ્તે સતત ભટક્યો અને થાક્યા પછી 
આજ ચાલું છું હવે આખર, પરિચિત માર્ગ ૫૨ 
બીક અથડાઈ જવાની વ્યર્થ છે એથી જ તો 
રાખ મા તું આટલું અંતર, પરિચિત માર્ગ ૫ર 


શા વિચારોમાં તું અટવાયો એ સમજાયું નહીં 
કેમ છે તારી ગતિ મંથર, પરરિંચેત માર્ગ પ૨ 


જીવનને ધાવવું 
ટ્ર 
મીનાક્ષી ચંદારાણા 


એ જ, એનું એ જ પાછું ચાવવું ? 
રોજ લણવું, રોજ પાછું વાવવું ? 
સૂર્ય જેવા સૂર્યની ફરિયાદ છે, 
એ. જ જાવું, એ જ પાછું આવવું ! 
ક્યાં કદી નિરાંત મળવાની મને ? 
ક્યાં કદી અટક્યું છે તારું તાવવું ! 
થાળમાં પીરસી તેં વાની અવનવી, 
તેં જ તો દુષ્કર કર્યું છે ભાવવું. 
પ્રશ્ર સાથે યક્ષપ્રશ્રો પણ ઊભા, 
જાત સાથે ફાવવું, ના ફાવવું. 
આપણા વશમાં છે ક્યાં કંઈ લઈ જવું ? 
આપણા વશમાં હતું ક્યાં લાવવું ! 


ના હદય ખારું, ન તો ખાટું થજો, 
એક બાળક થઈ જીવનને ધાવવું. 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮: ૩૨૭ 


ચકરાવો 





ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૨૮ 


ઈૈતિઝાર હુસૈન 
અનુવાદ શરીફા વીજળીવાળા 


વાર્તા વિશે 


“ચકરાવો' (દાયરા) ઘણી બધી બાબતે ઈંતિઝાર હુશૈનની લાક્ષણિક વાર્તા છે આ વાર્તા દ્રારા લેખક 
તરીકે પણ જાણે કે તેઓ એક વર્તુળ પૂરું કરતા હોય એવું લાગે *દાયરા' લૈખકૈ ૫૦ વર્ષ પહેલાં લખેલી 
“કય્યૂમાની દુકાન' વાતના ઉલ્લેખથી શરૂ થાય છે એ વાર્તા જે રીતે લખાવી જોઈતી હતી એ રતે નો તી 
લખાઈ એ વાર્તા વેડફાઈ ગઈ હતી. લૈખક માટે આ વાર્તા ફરીયી તખવી અનિવાર્ય બની ગયેલ છે ૫૦ વર્ષ 
પહેલા છો.ડી દીદૈલા વતનના. ગામમાં લેખક સપનાંઓમાં રખડતા રહે છે ૫૦ વર્ષ પહેલાં છોડેલ વસ્તીમા 
છૂટી ગવેલા માણસને શોધવો અને કરબલા પહોંચતુ એમના માટે અનિવાર્ય છે ૫૦-૫૦ વર્ષ સુધી સપનાંઓ 
દ્વારા પોતાની એ વસ્તીનાં તેઓ ચક્કર મારતા રહ્યા છે કલ્પનાની આંખે જીવત થઈ ઊઠતી વસ્તીને સાચા 
અર્થમાં જ તેઓ રૂપનગર કહે છે આ વાર્તા લખાઈ ન રહે ત્યાં સુધી આ ચડરાવામાં ઘૂમરાતા રહેવાનું 
એપના કપાળે લખાવેલ છે “ચકરાવા'નું કથાઘટક આખી વાર્તામાં પુનરાવર્તન પામતું જોઈ શકાશે. હતાર્મા 
સરકતા કપાવેલી દોરીવાળા પતંગમાં, ધીમે ધીમે ઘૂમતા રેંટમા, મદારીની ફરતે ઢોળે વળેલા છોકરાઓના 
ઝૂંડમાં, કરબલાથી શરૂ થતા અને અત્‌ પામતા રૂપનગરના નકશામાં, વાક્યોના એકધારાપણામાં પણ એ 
જ કથાઘટક છે 

ઇતિઝાર હુસૈનના સર્જનમાં સ્વપ્ન જેવા લક્ષણે વારવાર જોવા મળે છે “ચકરાવો'મા તેઓ કહે છે 

હું એવું દઢપણે માનું છું કે પદ્યાર્થોનું વાસ્તવ-સાચુ સ્વરૂપ સ્વપ્નમાં જ પ્રગટ થતું હોય છે દીવાલો, ગોખલા, 
શેરીઓ, ગલીઓ, વૃક્ષો, પખીઓ, જમીન અને આકાશ.. અ! બધી વસ્તુઓને આપણે નરી આંખે જોવાનું 
બધ કરીએ પછી એ બધું આપણા સપનામાં દેખાવા લાગે અને આપણને પોકારે ત્યારે જ આપણે એના 
સાચા રૂપને પારખીએ છીએ. સપનામાં દેખાતી વસતીની વિગતો, કરબલા તરફ જતા રસ્તાને એ કેટલી તો 
ઝીણવટથી આલેખે છે !આ બધા દશ્યો જાણે કે સમયમાં ઠરી ગર્યા છે કારણ કે આ દશ્યૌને તેઓ વારંવાર 
સપનાંઓમાં જોઈ ચૂક્યા છે તમે કોઈ પાસે એના વાસ્તવનું જગત છોડાવી શકો પણ એના સપનાના પ્રદેશ 
પરનો હક્ક તમે કઈ રીતે છિનવી શકવાના ? એકધારી પ્રવાહી શૈલીમાં લખાયેલી આ વાર્તા “ત્યારે અને 
અત્યારે'ની વચ્ચે, વતનના ઘરના આર્નદ અને નવી જમીનમાં આવ્યા પછી વતનના ઘર માટેના ઝૂરાપાની 
પીડાની વચ્ચે, નિદ્રા અને ઉજાગરા વચ્ચે વહે છે સપનાંઓમાં અનેક રૂપોમાં દેખાતું બાળપણનું ગામ યોગ્ય 
રીતે રૂપનગર કહેવાયું છે વાસ્તવ અને કલ્પનાની વચ્ચે જગ્યા કરી લેતું આ નગર ક્યારેક બાળક જેવા 
તિસ્મય સાથે. મનમાં પ્રગટ થાય છે એની નાની નાની તિગતો રખેને યાદમાંથી છટકી, ન જાય, કાયમ માટે 
ખોવાઈ ન્‌ જાય એવી દહેશતથી, તીવ્ર આરત્‌થી એમણે આલેખી છે 

જે જમીન પર રમીને મોટા થયા હો એ જમીન, એ વતન છૂટી જાય પછી માણસ દુનિયાની કોઈ 
જમીનમાં રોપાઈ નથી શકતો. ઈત્તિઝાર હુરૈન વારંવાર આ વાત કહેતા રહ્યા છે એમની બહુ જાણીતી વાર્તા 
વાહરે અફસોસ'નું એક પાત્ર કહે છૈ “જેની, જમીન છૂટી જાય એને દુનિયાની બીજી ડોઈ જમીન કદી નથી 
સ્વીકારતી.' જે જમીન, વતન છૂટી ગયા ર્ત્યાં જવા માટે હવે તો પાસપોર્ટ અને વીઝા જોઈએ. જે નગરમાં 
નાળ દયઈ હોય ત્યાં જવા માટે પણ હવે પાસપોર્ટ-નીઝા જોઈએ. એક જીવતું જાગતું નગર સપનુ બની જાય. 
અને સપનામાં પણ એ નગર પ્રવેશ વખતે જો વીઝા વાદ આવે તો એ વતન પારકો દેશ બની ગયાની પીંડા 
કેટલી કારમી હશે એ સમજી શકાય. સામાન્ય પ્ણણસની પીડા એ. છે કે એજ્ઞે જે કંઈ ગુમાર્યયું એની તો. 
ઈતિહાસે નોંધ સુર્દ્ધા ન લીધી. 

ઇઈતિઝાર હુસૈને એક પળના આવેશમાં દેશ છોડી તો દીધો પણ હકીકતે અહીંથી ગવા પછી કદી 
તેઓ વતનને ભૂલી શક્યા જ નથી, પડોશ, મંદિરની આરતી, અહીંના તહેવારો. ઝીણામાં ઝીણી વિગત 
એમને એવી ને એવી યાદ છે એક ઈન્ટરવ્યૂમા એમણે ઈકબાલ રિઝ્વીને કહ્યુ છે 'જબ તેક આપ કહી 
રહતે હે આપ ઉસ જગહ કૌ શિદ્દત (તીવ્રતા) કે સાથ નહીં મહસૂસ કરતે |! વો તો આપ જબ કહીં સે ઉખડતે 
શૈ તબ અપની જમીન, અપની મિટ્ટી, વર્હા કે રસ્મોરિવાઝ શિદ્ત કે સાથ યાદ આતે હૈ | અગર આપ. 
સંતેદનશીલ હૈ તો જીવનભર વો યાર્દે આપકે સાથ બની રહતી હૈં !' 

છઠ 





લ્ટ્શ 


આ સમય. ભૂતકાળ પરથી રાખ ઊડાડવાનો. છે એવું 
જાણે મને કોઈ આગ્રહપૂર્વક કહી રહ્યું છે અને જાણે કોઈએ 
ફરજપાડી હોય એમ ઉત્તેજ્તિ થઈને હું પચાસ વરસ જૂની રાખ 
ઉડાડવા બેસી જાઉં છું. એમ તો ફંફોસવા માટે ત્યાં ક્યાં કંઈ 
બચ્યું છે ? પણ મને રાખ ઉડાડવાની લત લાગી ગઈ છે તેનું 
શું ? કેટલીક ધૂળભરી ગલીઓ, કોઈ ઝાંખા-પાંખા ચહેરાઓ, 
કેટલાક અવાજો, કોઈક લીલ. લાગેલી છત, કોઈ તૂટેલ ફૂટેલ, 
બૂરજ, કેટલાંક વૃક્ષો, કેટલાંક પક્ષીઓ... બસ આવું જ બધું 
મારા મનમાં, મારી કલ્પનાની નજર સામે છવાઈ જાય છે. ધીમે 
ધીમે એમાંથી એક નકશો નજર સામે ઊઘડતો જાય છે. એક 
દુકાનનો થડો, થડા પર બેઠેલા હસતા-ગપાટા મારતા કેટલાક 
લોકો, કડાઈમાં ઉકળતા દૂધને કડછાથી હલાવતો કંદોઈ... 
અરે !આ તો મારી સૌથી પહેલી વાર્તાનું દશ્ય છે !! 

હવે છેક મને સમજાયું કે આમાં તો ઘણું બધું ખૂટે છે. 
હકીકતે આ તો એ વાર્તા છે જ નહીં જે મેં લખવા ધારી હતી. 
અને સૌથી મહત્ત્વની વાત તો એ છે કે આ વાર્તાનું મુખ્ય પાત્ર જ 
ગાયબ હતું. કય્યૂમા તો આ વાર્તાનું મુખ્ય પાત્ર હતું જ નહીં, 
મુખ્યપાત્ર તો કોઈ બીજું જ હતું. વાર્તા લખતી વખતે કોણ જાણે 
કઈ રીતે હું એને ભૂલી ગયો !હવે, છેક પચાસ વરસ પછી મને 
યાદ આવી રહ્યું છે ! અને હવે. જ્યારે યાદ આવ્યું છે ત્યારે બધું 
જ યાદ આવ્યું છે : એ થડા પાસે બેસીને ગપાટા મારતી આખી 
ટોળી, એ. બધાં પાત્રો એકદમ બરાબર યાદ આવી ગયાં છે. એ 
દિવસોમાં મારું ભેજું બિલકુલ જ કામ નો'તું કરતું. આટલાં વર્ષો 
પછી, હવે છેક મારું ભેજુએકદમ જ તેજ ચાલવા લાગ્યું છે. હવે. 
એ ચિત્રો સ્પષ્ટપણે મારી કલ્યનાની આંખ સામે તરવરવા 
માંડયાં છે. 

શુંમારેપચાસ વરસ પહેલાં લખેલી વાર્તા ફરીથી લખવી 
જોઈએ. ? પણ મને કર્ણે કહેલી એક વાત યાદ આવી રહી છે. 

અશ્વસેન નાગની માને અર્જુને ખાંડવ વનમાં મારી નાખી હતી. 
જ્યારે કર્ણે અર્જુન તરફ તીર તાક્યું ત્યારે અશ્વસેને વિચાર્યું કે 
આ જ મોકો છે બદલો લેવાનો... એ સરસરાટ કરતો 
પાતાળમાંથી આવ્યો અને કર્ણના તીરની ફરતે વીંટળાઈ ગયો. 
પણ કૃષ્ણ ભગવાનની એક યુક્તિને કારણે કર્ણે તીર છોડયું 
ત્યારે જ બરાબર અર્જુનનો રથ જમીનમાં ધસી ગયો અને કર્ણનું 
તીર નકામું થઈ ગયું. અશ્ચસેન નાગે કર્ણને વિનંતી કરી કે મને 
ફરીથી તીરમાં જોડ અને ફરીથી અર્જુન પર બાણ ચલાવ. કર્ણે 
કહ્યું : હું ધનુષમાંથી એક વાર છૂટી ગયેલા તીરને ફરીથી 
છોડવામાં માનતો નથી. એ તીર નકામું ગયું તો એ એનું નસીબ. 
એ નકામું જવા જ સર્જાયું હશે. હું તિચારમાં પડી જાઉં છું. જે 
વાર્તા નકામી થઈ ગઈ છે એને ફરીથી લખવાની કોશિશ કરવી 
જોઈએ.ખરી ? ખાસ્સી અવઢવ પછી હું નક્કી કરું છું કે લખવી 


બ્ટ્શ 


જોઈએ. કર્ણની વાતો કર્ણ સાથે ગઈ. મારે આ વાર્તા ફરીવાર 
લખવાની કોશિશ કરવી જ જોઈએ. 

“ના, આ વાર્તા તારા હાથમાંથી નીકળી ચૂકી છે. હવે 
કોઈ બીજું જ એને લખશે.” 

હું આ અવાજ સાંભળું છું અને મૂંઝવણમાં પડી જાઉં 
છું. આ અવાજ ક્યાંથી આવ્યો ? કોણ બોલ્યું આ ? આ અવાજ 
વાર્તામાંથી આવ્યો કે પછી વાતનિં પાત્રો બોલ્યાં ? કંઈ વાંધો 
નહીં. જે બોલ્યું હોય તે. ભલે કોઈ બીજું આ વાર્તા લખે પણ આ 
વાર્તા કરી એકવાર લખાવી તો જોઈએ. જ. પણ બીજું કોણ 
લખશે આ વાર્તા ? એમ તો એ બીજું કોઈ પણ હોઈ શકે. 
આમ પણ હું એકલો તો ત્યાં હતો નહીં. કેટલાં બધાં હતાં 
ત્યાં ? જો કે બધાં એક એક કરીને ત્યાંથી નીકળી ગયાં હતાં. 
બસ પેલા એક શખ્સને બાદ કરતાં બધાં ત્યાંથી નીકળી પડેલાં. 
એ બીજો કોણ હશે ? એ બીજો હું છું. હવે આ વાર્તાને હું જ 
લખીશ. તું ? હા, હું લખીશ. એમ તો હું પણ એમાંનો જ એક 
છું જેને છોડીને સૌ નીકળી ગયાં હતાં. બાકીનાં બધાં તો નવી 
જગ્યાએ જઈને ઠરીઠામ થઈ ગયાં. બસ એક મને જ કશે શાંતિ 
ન મળી, હું જ કશે ઠરીઠામ ન થઈ શક્યો. ક્યારેક તો મને શંકા 
પડે છે કે હું ખરેખર ત્યાંથી નીકળ્યો હતો કે નહીં ? એવું લાગે 
છે કે પેલી બીજી વ્યક્તિ કદાચ ત્યાં જ રહી ગઈ. અને બાકીનાં 
બધાં અહીં આવી ગયાં. અને હું ? હું ન તો ત્યાં છું ન તો અહીં. 
એક વ્યાકુળ જીવ, ભટકતા આત્મા જેવો... પણ જવા દો, અહીં 
મારે મારી વાર્તા નથી સંભળાવવી. મારે તો એ શખ્સની વાર્તા 
કહેવી છે જે આ વાર્તાનું મુખ્ય પાત્ર છે. 

પણ વાર્તા સંભળાવતાં પહેલાં મારે તમને એ નગરનો 
નકશો જરાક સમજાવવો પડશે. (ઈતિઝાર હુસૈન કસ્બા કે નગર 
માટે “બસ્તી' શબ્દ પ્રયોજે છે. એમની નવલકથા બસ્તીમાં આ 
શબ્દ પ્રતીકાત્મક અર્થ ધારણ કરે છે. મેં અહીં સરળતા માટે 
વસ્તી -નગર કર્યું છે. બાકી એમને અભિપ્રેત અર્થ તો “બસ્તી 
શબ્દ રહેતા દઈએ. તો જ પ્રગટે) પણ એ નકશો સમજતાં પહેલાં 
એવાતયાદ રાખવી જરૂરી છે કેનગરોને માત્ર ભૂગોળ નથી હોતી 
અનેનગરમાત્રજમીનપરજનથી વસેલાં હોતાં. અર્ધાએજમીન 
પર વસેલાં હોય છે અને અર્ધા દિલોદિમાગમાં વસેલાં હોય છે. 
એટલે એ વસ્તી કે નગરનું ભૌગોલિક નામ કહેવાનો કોઈ અર્થ 
નથી. જે નરી નજરે દેખાય છે તે જમીન પર વસેલું નગર છે પણ 
એના સિવાયપણએમાં ઘણુંબધું છે જેનરી નજરે નથી દેખાતું.મેં 
તોઆ વસ્તીનાં એટલાં બધાં રૂપો જોયાં છે કે હુંએને રૂપનગરજ 
કહેવા લાગ્યો છું. કેવી હતી એવસ્તી ?મારા કહેવાનો મતલબ છે 
કે બહારથી નજર નાખો તો બાકી બધી સામાન્ય વસ્તી જેવી જ 
હતી. નાનાં નગરોના નસીબે હોય છે એવું જબેરંગ એનગર હતું. 

કરિયાણાવાળી બજારમાં કેટલી ભીડ રહેતી ? 


ફેબ્રુઆરી ર 


વાતાવરણમા હીંગની ગધ ફેલાયેલી રહેતી હીંગ, હળદર 
મરચુ મી્ઠુવગેરેની ગુણીઓ દુકાનોમાં ૫ડી રહેતી. એમ જુઓ 
તો આ બજારમા શું નો તુ મળતું ? અમારા ઘરમાં જ્યારે કોઈ 
મહેમાન માટે પુલાવ ખીમો બનતા ત્યારે હુ નાની મોટી 
પડીકીઓમાં બંધાવીને એલચી, જાયફળ, તજ લવિંગ, 
તતેજપત્તા, કેસર જેવી ચીજવસ્તુઓ અહીંથી જ તો લઈ જતો 
હતો કરિયાણા બજારથી તધુ ભીડ મુખ્ય બજારમાં થતી હતી. 
ત્યા કપાસના ઢગ ખડકાયેલા રહેતા અને ઘઉ ભરેલાં ગાડા 
ગોળની. થેલીઓ, અને ગ્રાહકોની એવી હૈવેહેયું દળાય એવી 
ભીડ રહેતી કે યા ખુદા તોબા ! ગ્રાહકોથી વધારે જગ્યા તો 
ગૌળની થેલીઓ રોકતી એમા આમતેમ ઊડતી ચકલીઓ 
કબૂતરા અને એકાદું તેતર પણ ખરુ ! આ મોટી બજારથી વધારે 
ભીડ તો મુખ્ય હાટ ભરાતું ત્યા જોવા મળતી. તળાવની બરાબર 
બાજુના ખુલ્લા મેદાનમાં એ હાટ ભરાતું એ હાટમાં ભારે ભીડ 
રહેતી. ધૂળ પણ કાળા કોપતી ઊડતી. સાંજ પડતા પડતા તો 
મૂળા, કોબીજ ફ્લાવર પાલખ, મેથી, કોળું, બટાકા, રતાળુ 
કંમરખ, દૂધી બધાં પર ધૂળની પરત જામી જતી. હતી. 
આમ તો. એ. તળાવમાં માત્ર ચોમાસાની ત્રકતૃમા જ 
પાણી ભરાતું એ તળાવ કેટલુ મોટું અને ઊડું હતું 'અને ચારે 
બાજુપગધિયાં જ પગથિયા. ચોમાસામાં એવું લાગતું જાણે સમુદ્ર 
ઊમટી આજો હોય પણ ચોમાસા પછી પાણી મટમેલામાંથી 
લીલા રગનુ થઈ જતુ સૂકાતાં સૂકાતાં સૌથી નીચેર્ના પગથિયા 
સુઘી રહી જતુ અને પછી ધીમે ધીમે એ પણ સૂકાઈ જતુ બસ 
પછી તો ત્યાં માત્ર ધૂળ ઊડતી. આ તળાવ ઉનાળાના દિવસોમાં 
તો બસ એના બે સાઢ દ્વારા જ ઓળખાતું એમાનો એક ખૂંટ 
માખણ જેવો ધોળો ફૂલ હતો અને બીજો કાળો હતો બેઉ 
નવતરાધૂપ જેવા તળાતમા ચૂપચાપ ઊભા રહેતા. એક તળાવની 
જમણી બાજૂએ, બીજો એની બરાબર સામે ડાબી બાજુએ 
ઊભો રહેતો સફેદ ખૂંટ વધુ તોરીલો હતો કોઈ પણ ક્ષણે એ 
રેંકવાર્નું શરૂ કરી દેતો પછી એમ રેંકતો રેંકતો ફૂત્કાર નાખત્તો 
બજાર તરફ ચાલવા માંડતો. શુ એનો રૂઆબ હર્તો ? એની 
સામેની ભીડ પાણી પરની લીલની જેમ ફાટી જતી અને એ 
પોતાની ધૂનમાં, મસ્તીથી ચાલ્યો જતો ક્યારેક ક્યારેક કાળા 
ખૂટને પણ મસ્તી ચડતી એ પોતાની અદામા રેંકતો કૂત્કારતો 
તળાવથી ચાલવા માડતો અને પોતાના વિચારોમાં મસ્તાન 
કરિયાણા બજારથી મોટી બજાર અને ત્યાથી નાની બજાર તરફ 
આગળને આગળ ચાલ્યે રાખતો નાની બજારની વાત પરથી 
યાદ આવ્યુ કે એકવાર આ બેઉ ખૂંટ ત્યાં સામસામાં આવી ગયા 
હતા બસ સમજો કે કયામત જ આવી ગવેલી ! કેટલી બધી 
વાર સુધી શીંગડે શીંગડા ભટકાતા રહ્યા સફેદ ખૂંટ કાળાને 
ડયાય દૂર સુધી ધકેલતો ગયો. પણ પછી કાળા ખૂટે એક જ વાર 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૩૦ 





એને એવો તો ધકેલ્યો કૈ મિઠનલાલ કંદોઈની બધી થાળીઓ 
ઊધી વળી ગયેલી 
મિઠનલાલ કંદોઈની શું વાત કરુ ! માવો અને બરફી તો 
એવા બનાવતો હતો કે મથુરા અને બદાયૂના પેંડાવાળા આવીને 
એના હાથ ચૂમી જતા. દિવાળીની રાતે એની દુકાનની શુ શોભા 
રહેતી !ફરસથી લઈને છત સુધી એની દુકાનમાં મિઠાઈના થાળ 
ખડકેલા રહેતા. કઈ મીઠાઈ એવી હતી જે અહીં ન મળતી ? 
બરફીથી માંડીને તમે જે માગો તે. મિઠનલાલ કંદોઈને ત્યાં 
મળતું 
અને ડય્યૂમાની દુકાન પર શુ મળતું હતું 7 ખાલી પેંડા. 
અને એ પણ પાછા એવા નહીં કે મિઠનલાલની બરફી કે પેંડાની 
તોલે આવી શકે આમ પણ આ કંઈ બજાર થોડી જ હતી ? 
હાકિઝજીના ફળિયા સામે આ એક જ તો દુકાન હતી. એટલે 
અહીં કોઈ પ્રકારની ગિરદીનો તો સવાલ જ નો તો ઊઠતો. છ 
આઠ મહિને કે ક્યારેક આઠ દસ દિવસે એક અવાજ ર્સભળાતો 
રામ નામ સત્ય છે રામ નામ સત્ય છે અને એક ઠાઠડી 
જલ્દી જલ્દી પસાર થઈ જતી. એની પાછળ હિંદુઓના શોકમાં 
ડૂંબેલ ટોળાં (ડાઘુ) હાથમા લાકડાં લઈ વેણ બોલતા બોલતા 
પસાર થતા આમ તો. આ મુસલમાનોનો મહોલ્લો હતો, પણ શુ 
કરી શકાય ? લાચારી હતી. કારણ કે ચામુંડા (સ્મશાન) જવાનો 
રસ્તો અહીંથી જ જતો હતો. બાકી તો હિન્દુઓનું કોઈ સરઘસ, 
જાન કે એવુ કંઈ આ બાજૂથી કદી પસાર ન થતું જેની 
આગળના ભાગે રગીન, ચમકતા કાગળથી સજાવેલા બૈ ઘોડા 
રહેતા એવી બધી લગ્નની જાન આ ગલીના નાકા સુધી આવી 
ત્યાથી પાછી ફરીને લાલ મદિરવાળી ગલીમાં વળી જતી હતી. 
ભગવાન રામચંદ્રજીની જાન પણ એ જ ગલીમાં વળી જતી હતી. 
એટલે કય્યૂમાની દુકાનના ઓટલા પર બેસવાવાળાઓને પણ, 
માથા પર લાલ પીળા પટ્ટા ચીતરેલા હાથી અને તેના પર મૂકેલી 
અબાડીમા વર-વહુના વેશમાં બેઠેલા રામચદ્રજી અને સીતાજીને 
જોવા માટે દુકાનના ઓટલા પરથી ઊઠીને ગલીના નાકા સુધી 
આવવું જ પડતું હોળ રમતારા ઘરૈયાર્ઓર્ના રસ્તો પણ એ જ 
તરફ હતો સૌથી વધારે ધામધૂમ તો રમચદ્રજીની જાન 
નીકળતી ત્યારે થતી. એનાથી મોટું સરઘસ તો અહીં બસ એક 
જ નીકળ્યુ હતુ જ્યારે માસ્ટર પ્યારેલાલ પકડાયા ત્યારે 
રામચદ્રજીની જાનથી પણ મોટું સરઘસ નીકળેલુ ટોળું એટલુ 
મોટુ હતુ અને લોકો એટલાં ગુસ્સામાં હતા કે જો ઘાણા પર 
હુમલો કરી દેત તો સિપાઈઓના ટુકડેટુકડા કરી દેત. એમ 
જોવા જાઓ તો સિપાઈઓએ પણ બંદૂકો તૈયાર રાખી જ હતી. 
પણ થાણામાં અંદર જતાં પહેલા માસ્ટર પ્યારેલાલ ઊભા રહ્યા 
અને ઊચા અવાજે લોકોને કલ્યુ સજ્જનો, મહાત્મા ગાંધીના 
આદેશને ભૂલશો નહીં આપણે હિંસક આદોલનની તરફેણ 


હટ 


નથી કરતા. આપણે તો અહિંસાના પ્રચારકો છીએ. ગાંધીજીએ 
આપણને આ જ તો શીખવ્યું છે. એ જ આપણો નિયમ છે અને 
એના પાલનમાં જ આપણી જનતાની સફળતા. છે. મહાત્મા 
ગાંધીની...' અને ટોળાએ પડઘો પાડ્યો : “જય...' પછી 
“ઈન્કિલાબ ઝિંદાબાદ' અને. “મહાત્મા ગાંધીની જ્ય'ના નારા 
ગૂંજવા લાગ્યા. માસ્ટર પ્યારેલાલે હાથ જોડી બધાંને પ્રણામ કર્યા 
અને થાણાની અંદર ચાલ્યા ગયા. લોઢાના સળિયાવાળો ઊંચો- 
પહોળો દરવાજો તરત જ બંધ થઈ ગયો. આ વસ્તીના 
રહેવાસીઓ માટે પેલા બે ખૂંટની લડાઈ પછીની આ બીજી 
મહત્ત્વની ઘટના હતી. 
કય્યૂમાની દુકાન સામેથી તો બસ એક જ સરઘસ 
નીકળતું હતું. અને એ પણ ક્યાં એવું મોટું સરઘસ હતું ? શાહ 
મદારની છડીનું સરઘસ. એમ જોવા જાઓ તો એમાં છડીઓ 
ક્યાં દેખાતી ? બસ મોહરમમાં જે સૌથી ઊંચી ધજા હોય છે 
એટલી ઊંચી એક છડી અને સાથે ઢોલ-ત્રાંસાં વાગતાં હોય. 
સાથે એક લાંબા વાળ, માથા પર લીલો ફટકો, ગળામાં કાળી- 
પીળી તસ્બીવાળો ફકીર જેવો માણસ ચાલતો હોય. એ શાહ 
મદારનો મુજાવર' હતો. એ ફારૂખચાચાના ફાટક પાસે છડી 
ખોસી દેતો. એ સમવે જોરશોરથી ઢોલ-ત્રાંસાં વાગતાં. પછી કોઈ 
દિલેર જીવ આવીને મલીદો* વહેંચવાનું શરૂ કરી દેતો. 
લ્યો કરો વાત !મોટા સરઘસને તો હું સાવ ભૂલી જ રહ્યો 
છું. જૂલજિનાહગનું સરઘસ પણ આ જ રસ્તે નીકળતું હતું. ને 
એમ તો કરબલા” જવાનો રસ્તો પણ આ તરફથી જ જતો હતો. 
સીધા ચાલ્યા જાઓ તો ચામુંડા (સ્મશાન) પાસે નીકળશો ને જો 
ડાબી બાજુ વળી જશો તો થોડે દૂર જતાં જ કરબલા 
ઉબ્રસ્તાન)ની લીલ લાગેલી બુરજ દેખાવા લાગશે. પણ હમણાં 
કરબલાની વાત જવા દો. જો એ તરફ નીકળી જઈશ તો પાછો 
નહીં ફરું. ચામુંડા તરફ જવામાં કોઈ વાંધો નથી. એની 
આસપાસ તો હું ઘણું રખડ્યો છું. બળબળતા બપોરે અહીંથી 
લઈને નાળા સુધી બહુ ધૂળ ઉડાડી છે. જ્યારે ગરમીથી હાલ 
બેહાલ થઈ જતા અને તડકામાં ચાલવું અશક્ય થઈ જતું ત્યારે 
અમે ચામુંડાની છત પર ચડીને બેસતા. વર્ષો જૂના એક 
ખખડધજ પીપળાએ. એના પર છાંયો કરેલો હતો. લઈ દઈને 
બસ આ એક જ તો ઘટાદાર ઝાડ હતું અહીં. બાકી દૂર દૂર સુધી 
ન તો કોઈ વડ, ન કોઈ આંબો, ન આંબલી... એકદમ જ વેરાન 
જગા હતી. ચામુંડાએ આ જગ્યાને હતી એના કરતાં પણ વધુ 
ઉજ્જડ બનાવી દીધી હતી. એવું લાગતું હતું કે કોઈ જમાનામાં 
અહીં મોટું મંદિર હશે પણ સમય આખા મંદિરને હડપ કરી 
ગયો હતો. બસ લીલ લાગેલી એકાદ-બે દીવાલ અને છત રહી. 
ગઈ હતી. છત હેઠળ એક મૂર્તિ હતી. પણ અમે તો કદીયે 
મૂર્તિનાં ચરણોમાં તાજાં ફ્લ જોયાં નો'તાં. પછવાડે આવેલું 


લ્ટ્શ 


સ્મશાન પણ વેરાન-સૂમસામ દેખાતું હતું. કોણ જાણે ક્યારે 
ઠાઠડી આવતી હતી અને ક્યારે ચિતા સળગતી હતી. ! આવી 
બળબળતી બપોરે ભાગ્યે જ કોઈ માણસ અહીં નજરે પડતો. 
હા, તમે ચામુંડાની છત પરથી, પીપળાની છાયામાં બેઠા બેઠા 
જુઓ તો દૂર દૂર પીળી માટીના ટેકરા વચ્ચે પાવડાથી માટી 
ખોદીને ગધેડા પર લાદતા કેટલાક મજૂર તમને ચોક્કસ દેખાય. 
છત પરથી જોતાં એવું લાગતું જાણે એ કોઈ બીજી જ દુનિયા છે. 
ચામુંડાની આસપાસ માણસનું મોઢું પણ જોવા ન મળતું. બસ 
એક અમે હતા અને બીજા, પીપળાની ડાળ પર ફૂદતા વાનરો. 
તો યે અમને જરાય બીક નો'તી લાગતી. ડર તો રાત્રે ત્યારે 
લાગતો જ્યારે ચામુંડા બાજુથી શિયાળવાંની લાળી સંભળાતી. 
રાતના સન્‍્નાટામાં એ લાળી એવી સંભળાતી કે મારા ખાટલામાં 
સૂતાં સૂતાં મારું હદય ધડક-ધડક થવા લાગતું. મને એવું લાગતું 
જાણે દૂરદૂરનાં જંગલોમાંથી નીકળીને બધાં શિયાળ ચામુંડા પાસે 
ભેળા થયાં અને અમારા ઘર બાજુ મોઢું કરીને રડી રહ્યાં છે ! 

દિવસે તો મને બસ એક જ વાર ડર લાગ્યો હતો. પણ હું 
એકલો જ ડર્યો હતો એવું થોડું હતું ? આખી ટોળકી હતી. એક 
બળબળતી બપોરે, ચામુંડાથી નીકળીને અમે બધા ધૂળના 
ઢફામાં ચાલ્યા હતા ત્યાં અચાનક જ સદવા અચરજભર્યા 
અવાજે બોલ્યો : “હે !ઓરત !' 

અમે બધા હેબતાઈ જઈને ઊભા રહી ગયા : “યાં ?' 

“એ... પેલી જાય...' 

અમારાથી ખાસ્સી આગળ ધૂળિયા રસ્તાની એક બાજુ 
થઈને એક ઓરત જઈ રહી હતી. આછા લાલ રંગનો ઘાઘરો, 
એ. જ રંગની ચોળી, નાકમાં વાળી, કાનમાં મોટી મોટી કડીઓ... 

“અરે મૂરખના જામ એ ઓરત નથી.' 

“તો કોણ છે ?' 

“એના પગ સામે જોઈ લે જરાક, આપોઆપ સમજાઈ 
જશે.' 

પછી જેવું અમે એ બાજુ જોયું તો ઓરત ગાયબ... 

“ણ વાર, એ ગઈ ક્યાં ?' 

બરાબર એ જ ક્ષણે આકાશમાં ઘૂમરાતી એક 
સમળીએ કર્કશ અવાજ કર્યો. જાણે આખા વાતાવરણને ચીરતો. 
હોય એવો વિચિત્ર અવાજ હતો એ... 

“અરે ભાગો !...' 

અને અમે બધા ભાગ્યા. કેટલે દૂર સુધી સમળીના એ 
કર્કશ અવાજે અમારો પીછો કર્યો હતો. 

પણ હું આ બધી વાતો ભૂતકાળની હોય એમ શા માટે 
કહી રહ્યો છું ? એ આખો નકશો, એ દશ્યો તો મનમાં એવાં ને 
એવાં છપાઈ ગયાં છે. હજી થોડાક દિવસો પહેલાં જ તો હું ત્યાં 
ચક્કર મારી આવ્યો છું. ભલા મેં છેલ્લું સપનું ક્યારે જોયું હતું ? 


સ 


7. ૩૩૧ 


મારાએ સપનામાં મેં આ બધુ જેમ હતુ તેમનુ તેમ જ જોયુ હતું. 
મને એવુ લાગ્યુ ડે એ બધું પહેલા કરતાં પણ વધુ સ્પષ્ટ દેખાતુ 
હતું એ બધી જગ્યાઓને આટલી ઝીણવટથી તો હુ છેક હવે 
જોઈ શક્યો છું હવે સમજાયું કે ચીજો એનું અસલ રૂપ 
સપનામાં જ દેખાડે છે ઘર અને દીવાલો, ગલીઓ શેરીઓ, 
ઝાડવા જમીન અને આસમાન એકવાર આખથી ઓઝલ થઇ 
જાય પછી જ્યારે આપણા સપનામાં આવીને આપણને પોકારે 
છે ત્યારે એપોતાના સપૂર્ણ રૂપનાં દર્શન કરાવે છે એક સપનું 
પછી બીજુસપનું પછી ત્રીજુ પછી ચોધુ એમ એક પછી એક 
કેટલા બધા સપનાં આવે પછી. આખું નગર આખ સામે જીવતુ 
થઇ ઊઠે છે અને એના સપૂર્ણ દર્શન થાય છે 
સંપુર્ણ દર્શન !! મેં ખોટું કહ્યુ હજી સંપૂર્ણ દર્શન ક્યા 
થયુ છે 9 કારણ કે કરબલા સુધી તો હુ હજી પહોંચ્યો જ નથી 
હું કેટલા તો ઉત્સાહથી એ દિશા તરફ જવા નીકળું છુ 'પછી 
ખબર નહીં રસ્તામા શુ થઈ જાય છે અને તરત મારી આખ 
ખૂલી જાય છે કરબલા વગર તો આ આખુ ચિત્ર અધૂરુ જ છે 
કરબલા જ અમારા નગરના તમામ બનાવોનુ ઉદભવસ્થાન 
હતું કરબલા પહોંચીને જ આ ચિત્ર સપૂર્ણ બનતું હતું મારી 
આ મોહમયી સફરની અવલમઝિલ પણ કરબલા જ તો હતું 
ખતમ થવાનું નામ જ ન લેતી હોય એવી કોઈ લાબી સૂમસામ 
બળબળતી બપોરે જ્યારે અમે ગલીએ ગલીએ. રખડતા ફરતા 
ત્યારે ચામુડાથી ચાલીને નાળા સુધી જઈ જેવા પાછા ફરવા 
લાગતા કે અમારામાંથી કોઈ અચાનક જબોલી ઊઠતુ યાર 
ચાલ.કરબલા જઈશુ, રે અને.જાણે.એ અમાર! બધાના હૈયાની 
ઊડી આરત હોય એમ અમારાં બર્ધાના પગ તરત જ એ બાજુ 
વળી જાય. ચામુંડાથી ચાલ્યા જૂના કિલ્લા તરફ જૂના કિલ્લાની 
બાજુના ટેકરા પાસેથી નીકળ્યા કે શેખ મદદૂના ખેતરો આવી 
લાગ્યાં ત્યાં રેટ ચાલી રહ્યો હોય, એની આગળ નીકળો એટલે 
લાલ આબલી આવે લાલ આંબલીથી જરાક આગળ ચાલો 
એટલે બબુઓ, પહેલવાનનો અખાડો બબુઓઆ પહેલતાનના 
“જરાક ખાર બોરડા જ ટ એનિજરક 
આગળ. ફિરગીઓની કબર ફિરગીની કબરથી આગળ 
સભલવાળાની વાડી. બસ, એ વાડીથી આગળ નીકળો કે 
બરાબર સામે જ કરબલા છે ચારે બાજુ લાંબી પહોળી દીવાલ. 
વચ્ચે એક ઉજ્જડ વેરાન મેદાન, મેદાનના એક ખૂણામાં 
ઊંડા ખાડા, એક ખાડામાં શિયાઓના તાજિયા દફન થતા તો 
બીજા ખાડામાં સુન્નીઓના તાજિયા દફન થતા એનો દરવાજો 
કેવો તો ઊચો અને ભવ્ય હતો ! લોઢાના સળિયાતાળું ફાટક 
હતું ડાબે જમણે બે ઊચા-તોતિંગ થાંભલા હતા. બેઉ 
થાભલાની ટોચ ધૂળ, વરસાદ અને વાવાઝોડાનો માર ખાઈ 
ખાઈને એવી કાળી પડી ગઈ હતી કે જાણે લોઢાની બની હોય 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૩ર 





અને એના પર કાટ લાગ્યો હોય એવી લાગતી હતી, ફાટક તો 
મોહરમના દિવસો સિવાય ભાગ્વે જ ક્યારેક ખૂલતું હતું બાકી 
તો એ ફાટકને મોટું મસ તાળું મારેલું રહેતું હતું ક્યારેક ખરા 
બપોરે લોઢાના સળિયાઓ વચ્ચેથી અમે એ બળબળતા ઉશ્જડ 
મેદાનને જોતા ત્યારે એ મેદાન ખરેખર જ કરબલાનુ રણમેદાન 
હોય એવુ લાગતું હતું ભડ્ઠામાંથી આવતી હોય એવી 
બળબળતી લૂ એવી લાગતી હતી જાણે ખરેખર કરબલાની લૂ 
ન હોય !એ તો એટલુ સારું હતુ કે ફાટકની સામેના ઓટલાની 
પેલી બાજુએ ભોલુની ઝૂપડી હતી ઝૂપડીની બહારની બાજુએ 
માટીની પાળી પર કૈથાના ઝાડ હેઠળ પાણી ભરેલુ માટલુ પડ્યુ 
રહેતુ માટલા સાથે દોરીથી બાધેલી નારિવૈળની કાચલી પણ 
રહેતી. અમે તૈ કાચલીથી પાણી કાઢી ખોબે ખોબે ધરાઈ 
ધરાઈને પીતા અને પછી ઓટલા પર આવીને બેસતા 

ઓટલાની વચ્ચોવચ્ચ એડ ઘેઘૂર પીપળો હતો. એ પીપળાને 
કારણે ઓટલા પર કાયમ છાંયો જ રહેતો, બાકી આબલીનાં 
બધા ઝાડ તો કરબલાની ડાબી બાજુની દીવાલની બાજુમાં 
ઊગેલા હતા. એ બધી આબલી કેટલી તો ઊંચી હતી !ને કેવી 
તો ઘટાદાર ! એટલા બધા કાતર ખરતા કે તમે ભેળા કરતા 
થાકી જાઓ, તો ય બધા તો ભેળા ના જ કરી શકો. કરબલાની 
દીવાલથી લઈને હાથીની કબર સુધી બસ આબલીઓ જ 
આંબલીઓ હતી. લાલ આંબલી તો બસ એક જ હત જે 
હાથીની કબરની બરાબર બાજુમા ઊભી હતી. એતા કાતરા 
ચાવતા ત્યારે સાચ્ચે જ એવુ લાગતુ કે એમાથી લોહી નીકળી 
રહ્યુ છે !મોહું લાલ થઈ જતું એના રસથી, હું નો તો કે તો કે જો 
એકવાર હું કરબલા તરફ નીકળી ગયો તો પછી પાછો નહીં 
ફરી શકું એ જગ્યા છે જ એવી !પણ એ જગ્યા વિશે હવે હુ 
કશુ નથી કહી શકતો કારણ કે છેલ્લાં પચાસ વરસથી મેં એ 
જગ્યા જોઈ જ તથી હુ ત્યા સુધી પહોંચી જ નથી શકતો. બહુ 
બહુ તો બબુઆના અખાડા સુધી પહોંચી જઉ છું ત્યા સુધી 

પહોંચતામા તો. રાજી થઇ જાઉ છું કે લો બસ આવી ગયુ 
કર ા.. સભ?” ભા, જરાક અપ. જઈશ. દે 
તરત જ કરબલા પહોંચી જઈશ, પણ બરાબર એ જ ક્ષણે ઊઘ 
ઊડી જાય છે અને હુ જાગી જાઉ છું હા, એક વાર તો હું 
સંભલવાળાઓના બાગ સુધી પહોંચી પણ ગયેલો શેખ 
મદદઅલી સભલીની કબર કેવી તો મહેકી રહી હતી 'કબરના 
માથા બાજુઊભેલ પારિજાતના મીઠી સુગધવાળાં એટલા બધા 
ફૂલ ખર્યા હતા કૈ કબર પર પારિજાતના ફૂલની પથારી પથરાઈ 
ગઈ હતી મરહુમ રવર્ગસ્થ) શેખ ્સભલી કેવા તો દઈભર્યા 
અવાજે મરશિયા બોલતા, માતમ ડરતા કે પઘ્થર જેવા 
હૈયાવાળાઓ પણ આસુથી પલળેલા રૂમાલ સાથે 
મજલિસપમાથી વિદાય થતા. એમના ઈમામવાડા'મા સૌથી વધુ 


લ્ટ્શ 


ભાવુકતાભર્યું વાતાવરણ મહોરમની આઠમા દિવસની સાંજે 
સર્જાતું. બરાબર મધરાતે મોટા અલમ*ની મજલિસ શરૂ થતી 
અને શેખસાહેબ એકદમ જ દર્દભર્યા અવાજે ગાવાનું શરૂ 
કરતા... 

જબ કિસ્સા કહા નહર કા સક્કા-એ-હરમને 

પહેલી કડી પર લોકોનાં ધૂસકાં શરૂ થઈ જતાં અને 
મરશિયું પૂરું થાય ત્યાં સુધી તો લોકો. છાતી ફૂટવા લાગતા. 
જ્યારે ધજાને બહાર લઈ જતા ત્યારે તો લોકો કેવી ધડાપીટ 
કરતા !બહાર ઢોલ-ત્રાંસાના અવાજ અને અંદર રડવા-ફૂટવાની 
ધડાપીટ બોલતી હોય... ઈમામવાડાની દીવાલો સુદ્ધાં આ 
માતમથી હલી ઊઠતી. માતમ કરવાવાળા રડતા-ફૂટતા, ઢગલો 
થઈ જ્તા. અને ચપળ સ્વયંસેવકો તરત જ પડવાવાળાને 
ટીંગાટોળી કરીને બહાર લઈ જતા અને ખાટલા પર સુવડાવીને 
ગુલાબદાનીમાંથી, એટલું ગુલાબજળ. છાંટતા કે પડવાવાળાનો 
ચહેરો, ડોક, છાતી બધું ગુલાબની મહેકથી તરબતર થઈ જતું. 
પણ જેવી સવારની નમાજની બાંગ સંભળાતી એ. સાથે જ 
ત્રાંસાવાળા છેલ્લીવાર બરાબર વગાડીને ગળામાંથી ઢોલ-ત્રાંસા 
ઉતારતા. માતમ કરવાવાળા માતમ ડરવાનું બંધ કરતા. 
મોટાઅલમ એમના ચમકતા પંજા અને લાલ છીંટવાળા ફટકા 
સાથે અલમવાળી ઓરડીમાં પાછા ફરતા અને આંખ સામેથી 
ઓઝલ થઇ જતા. એ સાથે જ રડવાનો અવાજ ધીમો પડતો. 
ધીમાં ધીમાં ધ્રુસ્કાં સંભળાતાં અને પછી તરત જ શીરમાલ”# 
વહેંચવાની શરૂ થઈ જતી. મોટા અલમની મજલિસમાંથી હંમેશાં 
શીરમાલની લાણ (પ્રસાદ) વહેંચાતી. મોંસૂઝણા અજવાળે હું 
હાથમાં શીરમાલ લઈ ઘર તરફ ચાલવા લાગતો. ઘરે પહોંચતાં 
સુધીમાં તો ખાસ્સું અજવાળું થઈ જતું. 

ઈતિહાસમાં પણ ક્યારેક ક્યારેક આવો - અજવાળા- 
અંધારાના સંધિકાળ જેવો સમય આવે છે. એ વર્ષે મોહરમ 
બરાબર એવા જ સમયે આવેલા. શેખ મુહમ્મદઅલી સંભલીની 
જિંદગીના તો એ છેલ્લા મોહરમ હતા. દીકરાએ પહેલેથી જ 
કહી દીધું હતું કે હવે અહીં રહેવામાં સાર નથી. બસ મોહરમ 
પછી તરત જ અહીંથી નીકળી જઈશું. ચાંદરાતની (મોહરમની 
પહેલી તારીખ) મજલિસમાં શેખસાહેબે હંમેશથી ચાલી આવતી 
પરંપરા અનુસાર એ, જ મરશિયું ગાવાનું શરૂ કર્યુઃ 

જબ કૂચ કી શબ કબ્ર-એ-નબી પર ગએ શબ્બીર 

પણ પહેલી જ કડી પર એમનું હૈયું એવું તો ભરાઈ 
આવ્યું કે બીજી કડી ગાઈ જ ન શક્યા. બાકીનું મરશિ્યું એમના 
દીકરાઓએ પૂરું કર્યું. પછી મોહરમેની આઠમી સાંજે પણ મોટા 
અલમની મજલેસમાં શેખસાહેબ હંમેશાં જે મરશિયું ગાતા એ. 
એમના બદલે એમના દીકરાઓએ જ ગાવું પડ્યું. શેખસાહેબે 
એવો તો ખાટલો પકડ્યો કે પછી કદી ઊભા જ ન થયા. બસ 


લ્ટ્શ 


એકાદ-બે અઠવાડિયામાં તો અવલ મંઝિલે નીકળી ગયા. 
સંભલ કુટુંબે એમના વડીલને અહીંની માટીમાં દફન કર્યાં પછી 
હંમેશ માટે આ નગરને અલવિદા કરી. 

જોયું ? હું ક્યાંથી ક્યાં નીકળી ગયો ? કહી હું એ રહ્યો 
હંતો કે આ વખતે હું સંભલવતાળાના બાગ સુધી પહોંચી ગયો 
હતો. એની પહેલાં તો કાયમ હું ત્યાં જ ક્યાંક કય્યૂમાની 
દુકાનની આસપાસની કોઈક ગલીમાં જ ભટકતો. રહી જતો અને 
મારી આંખ ઊઘડી જતી'તી. આ ગલીઓએ મને બહુ હેરાન 
કર્યો છે. આ બધી ગલીઓમાં ભટકવામાં મારો બહુ સમય 
વેડફાઈ જતો હતો. એકવાર એવી તો ભયાનક ઘટના બની !હું 
રસ્તો જ ભૂલી ગયો... એક ગલીમાંથી નીકળું તો બીજી ગલીમાં 
જઈ પહોંચું અને બીજી ગલીમાંથી બહાર નીકળું તો ત્રીજી 
ગલીમાં... ! યા ખુદા ! રહેમ કરજે. હું આ કેવા ઝમેલામાં 
ફસાઈ ગયો ? આ તો ગલીઓનું જાળું છે. અમારા નગરમાં તો. 
આટલી ગલીઓ હતી જ નહીં ! તો શું હું કોઈ બીજા નગરમાં 
જઈ પહોંઓ છું ? પણ ના, આ લાગે છે તો મારું જ નગર !પણ 
આ ગલીઓ !આટલી બધી ગલીઓ ક્યાંથી પેદા થઈ ? અરે ! 
હું ક્યાંક કાઝીખેલમાં તો નથી નીકળી આવ્યો ને ? જો આ 
કાઝીખેલ હોય તો પછી શાબેલાત ક્યાં છે ? મેં બહુ શોધ્યું પણ 
મને શાબેલાત ક્યાંય ન દેખાઈ. ના, તો પછી આ કાઝીખેલ ન 
હોઈ શકે. તો પછી હિંદુવાડો હશે. હિંદુવાડામાં ગલીઓ બહુ 
સાંકડી હતી. પણ ત્યાં લગભગ દરેક ઘરના બારણા પાસે 
ચૂનાથી રંગેલી દીવાલ પર ગેરુથી હનુમાનજીની તસવીર 
આળખેલી રહેતી હતી. પછી જરાક આગળ ચાલો એટલે એક 
ચોક આવતો હતો. ત્યાં વચ્ચોવચ્ચ લાલ પથ્થરવાળો એક કૂવો 
હતો. ત્યાંથી જરાક આગળ વધો એટલે ગલી પૂરી. બસ ત્યાંથી 
જરાક આગળ જાઓ એટલે જ્યાં હાટ ભરાતું એ સડક પ૨ 
આવી જવાતું હતું. ત્યાંથી બરાબર સામે જ તળાવ દેખાતું હતું. 
જો આ બધું ન દેખાતું હોય તો પછી આ હિંદુવાડો ન હોવ. હું 
કેટલી બધી વાર સુધી એ ગલીઓમાં ભટકતો રહ્યો. મને ચિંતા 
એ વાતની હતી કે મારે તો કરબલા પહોંચવાનું છે. આમને 
આમ ક્યાં સુધી ગલીઓમાં ભટકતો રહીશ ? જરાક આગળ 
વધ્યો તો આગળ રસ્તો બંધ. અરે આ શું ? આ તો બંધ ગલી 
છે. બંધ ગલી ? અમારા મહોલ્લામાં તો કોઈ આંધળી ગલી 
હતી જ નહીં ! જ્યાં સુધી મને ખબર છે ત્યાં સુધી આખા 
નગરમાં કોઈ બંધ ગલી હતી જ નહીં. હું હેરાન-પરેશાન... આ 
ક્યાં આંધળી ગલીમાં ફસાઈ ગયો ! હવે અહીંથી બહાર કેવી 
રીતે નીકળીશ ? કરબલા કઈ રીતે પહોંચીશ ? અને જરાક 
વાર રહીને નજર નાખી તો મેં શું જોયું ? મેં જોયું કે બંધ ગલી જ 
ગાયબ હતી !સામે જુવો તો એક મોટું મેદાન પડ્યું હતું. સાવ 
ખાલીખમ અને સૂમસામ... ન કોઈ માણસ, ન કોઈ જીવજંતુ... 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮: ૩૩૩ 


સાવખાલીખમયાખુદા !હુ આ કઈ જગ્યાએ આવી ચડ્યો ? 
આ કઈ જગ્યા છે ? મેં એક ગામડિયા જેવા માણસને ઘાસનો 
ભારો લઈને જતો જોયો. આગળ જઈને મેં એને પૂછયુ 
સાભળો ભાઈ કરબલા ક્યાં છે ? 

કરબલા 7 અચ્છા જ્યાં મૃસલા એના તાજિયા લઈને 
જાય છે તે જગ્યા ? 

હા. હા એ જ જગ્યા. 

લાલા, કોઈ મુસલાને જ પૂછો. ને એમ જુઓ તો આ તો 
રાવણની પટપડી છે 

રાવણની પટપડી ? પણ એ મેદાનમાં તો આંબલીનું 
એક તોતિંગ ઝાડ હતું એ ઝાડ ક્યા ગયુ ? 

સૂમસામ બપોરે રખડતા રખડતા અમે ક્યારેક એ બાજુ 
જતા તો પણ બસ ધરમશાળા સુધી જઈને અટકી જતા. 
રાવણની પટપડીને અમે દૂરથી જ જોતા. એ એક સૂમસામ, 
ખાલીખમ મેદાન હતું એમા ન તો કોઈ છોડ હતો, ન ઝાડી 
ઝાખરા. ઘાસનું એક તણખલુ પણ એમા નોતું ઊગતું 
મેદાનની વચ્ચોવચ્ચ બસ એક આબલીનુ તોતિંગ ઝાડ ઊભુ 
હતુ એ ઝાડ એવુ લાગતુ હતુ જાણે રાવણ ઊભો હોય !મારું 
હૈયુ ઘડક થડક થવા માંડ્યુ હું તરત જ ત્યાંથી પાછો ફરી જાઉ 
છુ અરે !આ તો ડય્યૂમાની દુકાન આવી ગઈ !લ્યો રસ્તો જડી 
ગયો અહીંથી સીધા જવાને બદલે જો હુ ડાબી બાજુએ વળી 
જાઉ તો પહેલા ભરવાડોનુ ફળિયું આવશે. પછી આવશે તૂટેલી 
મકબરો, પછી જૂનો કિલ્લો, એની પાસેની ટેકરી. અરે પણ 
આ ભરવાડોવાળું ફળિયુ ક્યા ગયુ ? ભરવાડ ક્યાં ગયા ? હું 
અકળાઈ જાઉ છું અને આ બધી ભાજગડમાં મારી આંખ 
ઊઘડી ગઈ 

વળી પાછો જાણે હુ ત્યા જ પહોંચ છું વળી નવાઈ 
પામું છું હા, અહીં તો અક્કુનો અડો હતો અને અહીં 
ઈસ્માઈલ મોચીની દુકાન ! કેટલા બધા ચપલ લાઈનમાં 
ગોઠવાવેલા રહેતા અને ઈસ્માઈલની રાપી સતત ચાલ્યે જુ 
રાખતી. એની આસપાસ કાળા અને બદામી ચામડાના ટુકડા 
આમતેમ વેરાયેલા રહેતા. એ. દુકાન ક્યાં ગઈ ? મદારી એના 
બંધ કરંડિયા સામે મોરલી વગાડી રહ્યો છે નાના અને મોટા 
બધા લોકો વાદી ફરતા ટોળુ વળીને ઊભા રહી ગયા છે હુ પણ 
એ ટોળામાંનો એક થઈને ઊભો રહી જાઉ છુ છેવટે કરડિયો 
ખૂલે છે બે કાળા ભમ્મર સાપ ફેન્સ માડીને ઝૂમવા લાગે છે 
એમની સોઈ જેવી પાતળી જીભો કેટલી ઝડપે લપકારા મારૈ 
છે !'આ તો મારી તરફ ફેણ લબાવી !આ બેઉ તો ફેણ ઊચી 
ને ઊંચી કર્યે જ જાય છે ! કેટલીક ઊચી કરશે ફેણને ! હું 
બીડનો માર્યો સકોડાતો જાઉ છું અચાનક મારી. નજર, સામે 
ઊભેલા મેલાઘેલા છોકરા પર પડે છે એ છોકરો સાપોને 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૩૪ 


જોવાને બદલે મને ઘૂરકતો હતો. હુ મૂઝાઈને આમતેમ જોતા 
માંડું છું અને ચૂપચાપ ત્યાંથી ખસી જાઉં છું અને અચાનક જ્‌ 
મને યાદ આવે છે કે મારી પાસે પાસપોર્ટ તો છે જ નહીં હુ 
વગર પાસપોર્ટે જ અહીં ફર્યે રાખુ છું બસ આ વિચારથી મારા 
પર ભય સવાર થઈ જાય છે અને હવે મને મારી સામે ઘૂરતા 
છોકરાની વધારૈ બીક લાગવા માંડી. શું એણે મતે ઓળખી 
લીધો હતો ? મારુ હૈયુ ભયથી થડક થડક થવા માંડે છે હુ 
એકદમ ઝડપભેર ચાલવા માડું છું એણે મને ત્યાંથી ખસકતો 
જોયો હતો ખરો !ક્યાક એ મારો પીછો તો નહીં કરી રહ્યો હોય 
। મારી ચાલ વધુ ઝડપી થઈ જાય છૈ એક ગલીમાંથી વળીને 
બીજી ગલીમાં છટકી જાઉ છું બીજી ગલીમાંથી ત્રીજી ગલીમા 
જાઉં તો ત્યાં ચામુડા છે સૂનકાર. ન કોઈ માણસ ન કોઈ 
જીવજતુ, એકદમ જ વેરાન. પીપળા પાસે ચૂપચાપ ઊભેલાં બે 
શિયાળ મને તાકી રહ્યાં છે પગ જાણે સો-સો મણનુ વજન મૂક્યુ 
હોય એવા ભારેખમ થઈ જાય છે એક ડગલુ આગળ ઉપડતું 
નથી ને બસ આખ ઊઘડી જાય છે સારું જ થયું કે આખ ઊઘડી 
ગઈ !કોને ખબર હજી આગળ ઉપર શુ શુ થવાનું હતું !બસ 
હું બચી ગવો, કારણ કે વીઝા કે પાસપોર્ટજેવી ડોઈ જરૂરી ચીજ 
ખરેખર જ મારી પાસે નો તી. મારો તો રૂપનગરપર લસ એક 
જ કારણે હક્ક છે કમ સે કમ મારી સમજ પ્રમાણે તો મારો 
હડક છે જ કારણ કે હું ત્યાની માટીમાં જ પેદા થયો છું ત્યાની 
માટીમાં જ મારી નાળ દટાવેલી છે પણ નાળ દાટી હોય તેથી 
શુ ? અને તમે તમારા રૂપનગરની માટીમાં પેદા થયા હો તો ભલે 
થયા. એનાથી શું થઈ જાય ? મહત્ત્વની ચીજ તો ભાઈ વીઝા 
છે એકવાર નગરમાંથી નીકળી ગયેલો માણસ સપનામાં પણ 
વીઝા વગર એના એ નગરમા દાખલ નથી થઈ શકતો. એટલે 
સારુ જથયુ કે મારી આંખ ઊઘડી ગઈ બસ આ એક જ સપનુ 
એવુ હતુ જેમા આખ ઊઘડી જવાને કારણે મેં નિરાતનો શ્વાસ 
લીધો હતો. બાકી તો કાયમ દરેક સપના પછી અફસોસ જ થતો 
કે કમબખત આ આંખ ઊઘડી કેમ ગઈ ? થોડીક વાર હજી 
સૂતેલો પડયો રહ્યો હોત તો સારુ થાત. સપનામાં હજી થોડા 
આગળ જઈ શકાત. ઘણીવાર એવી ઈચ્છા થઈ આવતી કે પેલી 
કથામાં આવતા પાચ, સાત કે નવ માણસ કે હજારો વરસની 
ગુફ્મા સૂતેલા છે અને. કયામતના દિવસે છેક ઊઠવાના છે 
એમના જેવી ઊઘ થઈ જાય તો કેવુ સારુ ! આમ પણ હુ કંઈ 
વણઅધિકારે તો આ નગરમા પ્રવેશતો નો તો હું તો મારા 
પોતાના નગરની ગલીઓમાં રખડતો હતો. શા માટે હું ના રખડી 
શકું ? મને આ ગલીઓપા ભટકવું ગમતુ હતું આમ 
સપનાઓમા રખડી રખડીને જ તો મેં મારા નગરને આટલુ 
ઓળખ્યુ છે ત્યા રહેતો હતો ત્યારે ઊંઘાડી આખે મેં એને જેટલુ 
જોયુ જાણ્યુ હતું તે તો ન જાણવા બરાબર જ હતુ આમેય નરી 


ઈટ 


આંખે આપણને કેટલું દેખાય છે ? ચીજો એના અસલી રૂપ-રંગ 
સપનામાં જ દેખાડે છે. એટલે જ તો હું કહેતો હતો. કે જેણે પણ 
“કય્યૂમાની દુકાન' નામની વાર્તા લખી હતી એ અધૂરી હતી. એ. 
વાર્તા મારે લખવી છે અને હવે લખવી છે. કારણ કે પચાસ 
વરસમાં સપનામાં મેં એ નગરને આખે આખું ખૂંદી નાખ્યું છે. 

પચાસ વરસ કંઈ ઓછાં તો ન જ કહેવાય ! મારો. 
કહેવાનો મતલબ છે કે પચાસ વરસનાં સપનાં એટલાં બધાં છે 
કે હવે તો એની ગણતરી કરવી પણ અઘરી છે. જેમાં મારી પાસે 
પાસપોર્ટ નો'તો એ એક સપનાને બાદ કરો તો બાકીનાં બધાં 
સપનામાં મને એવું જ થતું કે બસ આ સપનું કદી પૂરું ન થાય. હું 
જોવે જ રાખું... જ્યારે પણ આંખ ઊઘડી ગઈ ત્યારે અફસોસ જ 
થયો છે કે આંખ કેમ ખૂલી ગઈ !કારણ કે જાગ્યા પછી તો દુઃખ 
અને યાતનાઓ જ સહેવાં પડે છે. સૂતા રહેવામાં જ શાંતિ છે. 
એટલે જ્યારે પણ આંખ ઊઘડી જતી ત્યારે અફસોસ પણ થતો 
અને ખુશી પણ થતી. ખુશી એ વાતની થતી કે એક રાતની 
ઊંઘમાં કેટલું બધું મળી ગયું ! જાણે કે ખોળો ભરાઈ ગયો ! 
પછી. અફસોસ એ. વાતનો. થતો. કે બીજું શું મળતાં મળતાં ન 
મળ્યું ? બસ હાથવ્હેંતમાં હોય અને ન મળે ! એક સવારે તો 
સપનામાંથી ઊઠી જવાને કારણે ખરેખર જ હું બહુ ગુસ્સે થયો. 
એ. રાતે મેં બેલાને જોઈ હતી. મને એવું લાગ્યું જાણે કે હું મારા 
ઘરે ગયો છું. ઘર ઊઘાડું ફટાક પડ્યું હતું. ખાલીખમ, ઉજ્જડ. 
અરે ! અહીં તો કોઈ નથી !બધાં ક્યાં ગયાં ? હું દાદર ચડીને 
મેડીએ જાઉ છું. પાછળની ગલીમાં ખૂલતી બારી ઊઘાડું છું. 
સામે જ લાલા પ્યારેલાલનું ઊંચું મકાન ઊભું હતું. તો ? હું 
બારી ખોલું છું અને શું જોઉં છું ? જોઉં છું કે સામેની મેડી પર 
ઊભેલી બેલા એના વાળ સૂકવતી હતી. બેલા કેવી રૂપાળી 
લાગતી હતી !એ આટલી બધી રૂપાળી હતી તો નહીં !આ તો. 
જાણે કોઈ પરી હોય એવી લાગતી હતી. જાણે કે પરીઓના 
દેશમાંથી ઊડીને લાલા પ્યારેલાલની મેડી ૫ર ઊતરી આવી ન 
હોય ! ઈચ્છા તો થઈ કે ફૂદીને એની મેડી પર જાઉં અને એને 
અડીને ખાતરી કરી લઉં કે એ ખરેખર બેલા જ છે કે પછી... 

હું બાઘાની જેમ એને જોતો રહ્યો... પછી પાસે ગયો અને 
બોલ્યોઃ 

“લા !!તું બેલા જ છે ને ?' 

“ના, હું બચિયા છું” ખિલખિલાટ હસીને એણે ધડામ 
કરતો દરવાજો બંધ કરી દીધો. દરવાજો એટલા જોરથી બંધ 
થયો કે મારી આંખ ફટાક દઈને ખૂલી ગઈ. 

પછી કદી મેં બેલાને નથી જોઈ. મેં કેટલી તીવ્રતાથી 
ઝંખ્યું કે હું ફરી કોઈ રાતે એને સપનામાં જોઉં. પણ સપનાં તો 
પોતાની મરજીનાં માલિક. ઈચ્છા થાય ત્યારે આવે અને આવે. 
ત્યારે પાછાં કહીને થોડાં જ આવે ? સાવ અચાનક આવી ચડે. 


બ 


એ પછી કેટલી બધી વાર મને બેલાના વિચાર આવતા. એના 
વિચારથી અફસોસ પણ થતો કે કેમ એ દિવસોમાં એખબર ન 
પડી કે બેલા આટલી બધી દેખાવડી હતી. !એની સુંદરતા જોઈ 
શક્યો હોત તો હું એને ચિડવત ખરો ? જેવી એ મેડી પર 
આવતી કે હું મોં ના ચાળા કરી એને ચિડવતો, અને તરત જ 
ગુસ્સે થઈ એ એની માને બૂમ પાડતી : મા, જો ને આ મુસલો 
મારા ચાળા પાડે છે અને તરત જ હું બારી પછવાડે સંતાઈ જતો. 

એકવાર શું થયું કે ગલીમાં ચૌપાઈ“ થઈ રહી હતી. 
હોળી પછી નજીકનાં ગામડાઓમાંથી લોકોનાં ટોળાં નાચતાં- 
ગાતાં, ઢોલ વગાડતાં આવતાં. અમે એમને ચૌપાઈવાળા કહેતા 
હતા. તો, એ દિવસે ગલીમાં ચૌપાઈ થઈ રહી હતી. મેં જોયું કે 
જોવા ભેળા થયેલા ટોળામાં બેલા પણ ઊભી છે. હું એની સાવ 
પાસે જઇને ઊભો રહી ગયો. પણ એને ખબર જ ન પડી. એ તો 
ચૌપાઈના નાચ-ગાનમાં ખોવાઈ ગઈ હતી. એની આટલી નજીક 
ઊભા રહેવાનો મોકો મને આજે પહેલીવાર મળ્યો હતો. મેં 
કેટલા મીઠા અવાજે એને બોલાવી : “બેલા...' ચોંકી જઈને એણે 
પાછળ જોયું. મને જોતાંની સાથે જ એ. ભડકી ઊઠી : “ભાગ 
સાલ્લા મુસલા !' એવું કહી એ દોડતીક જતી રહી ત્યાંથી. 

એક સપનું એવું હતું જેના પર હું હસેલો પણ ખરો અને 
ઉદાસ પણ થઈ ગયેલો. જાણે અમે રૂપનગર છોડીને જઈ રહ્યા 
છીએ. ગલીના નાકે પહોંચીને એકકો. વળવાની તૈયારીમાં હતો. 
ત્યારે જ બરાબર મારી નજર ઘરની છત પર પડી. વરસાદ અને 
વાવાઝોડાને કારણે એ કેવી તો કાળીમેશ થઈ ગઈ હતી !કેવી 
તો તૂટી ફૂટી ગઈ હતી ! એની તૂટેલી પાળી પર એક સમળી 
ઊડતી. ઊડતી આવીને બેઠી હોય એવું લાગતું હતું ! એક 
કપાયેલી પતંગ પવનમાં ડોલતી ડોલતી આવી રહી છે. એની 
દોરીનો લાલ માંઝો પાળીને ઘસાયો અને પતંગ આગળ નીકળી 
ગઈ. મારું હૈયું બેસી જવા લાગે છે. એક્કો ગલીના નાકેથી વળી 
જાય છે. મારા ઘરની એ પડું પડું થતી કાળીમેશ ઉદાસ, છત 
પળવારમાં મારી આંખ સામેથી ઓઝલ થઈ જાય છે. 

હું હસી પડ્યો. શું ગજબનું સપનું હતું ! એ અમારા 
બાપદાદાના વખતના ઘરની લીલ લાગેલી તૂટીફૂટી છત હતી. 
કંઈ અલ-હમરા” મરિજિદનો મિનારો તો હતો. નહીં ! અને હું 
પ્ણક્યાં કોઈ કર્તબાષપ જેવું નગર છોડીને જઈ રહ્યો હતો ? એ. 
રૂપનગર જ તો હતું જેને છોડીને હું જઈ રહ્યો હતો. માણસ 
ખરેખર એની પાછળ કંઈ મૂકીને જતો હોય અને નિઃસાસા નાખે 
તો વાત બરાબર છે. પણ અહીં તો હું પાછળ સાવ સામાન્ય 
રૂપનગર છોડીને જતો હતો ! અને રૂપનગર છોડીને 
જનારાઓના નિઃસાસા પણ ઈતિહાસમાં કોઈ સ્થાન બનાવી 
શક્યા નથી !હું કેટલું તો હસ્યો હતો !પણ વળી પાછો ઉદાસ 
થઈ ગયો. એ લીલ બાઝેલી, તૂટેલ ફૂટેલ છત કેટલી બધીવાર 


ફેબ્રુઆરી ર૦૦૮: ૩૩૫ 


સુધી મારી કલ્પનામાં ઘૂમરાતી રહી અને પછી મને વિચાર 
આવ્યો ફરીથી હુ શંકામાં પડી ગયો કે ખરેખર હું ત્યાથી 
નીકળી આશો હતો કૈ પછી ત્યા ને ત્યા રહી! ગયો હતો !વર્ષો 
પછી આજે હવે મને હસવુ આવી રહ્યુ છે એ લીલ લાગેલી, 
તૂટેલ ફૂટેલ છત કેટલો બધા સપનાઓ પછી આખરે મારી સામે 
સ્પષ્ટપણે પ્રગટ થઈ ! અને પાછી હતી એવી ને એવી ઉદાસી ! 
એ બધી જ કપાવેલી પતગો મારા મનમા ઘૂમરાવા લાગી જે મેં 
એ છત પર ઊભા રહીને લૂંટી હતી એ બધી પતંગો પણ યાદ 
આવી જે એટલી ઊંચી હતી કે મારો હાથ નો તો આબી શક્યો 
ને એ બધી એમને એમ પસાર થઈ ગવેલી એ બધી પતંગો 
મારા નગર છોડ ગયા પછી, એના લાંબ!, લટકતા દોરા સાથે 
મારી એ છતને સ્પર્શતી પસાર થઈ હશે ને !એ પતગોને પણ 
કોઈકે તો લૂટી જ હશે ને ! જે પર્તંગ કપાઈ જાય છે એ કોઈને 
કોઈ દ્વારા તો લૂટાય જ છે કંપાવેલી પર્તગના ભાગ્યમાં લૂંટાવાનુ 
લખાયુ જ હોય છે એવી કોઈ એકલ દોકલ પતગ હોય છે જે 
કપાઈ ગયા પછી પણ લૂટવાવાળાઓની લાલચુ નજર અને 
એમના લબાવેલા હાથની આંગળીઓમાંથી છટકી જઈ કોઈ 
ઊચા ઝાડની ડાળીઓમાં આરામથી જઈને બેસી જાય છે 
ખેર જવા દો. પતગોની ઉન્નતિ અને પતનની મહાગાથા 
લખવાનો મારો જરાય ઈરાદો નથી, એ કથા લાંબી પણ છે અને 
કાળજુ કોરી નાખે એવી પણ છે ન તો અહીં મારા પચાસ 
વરસના સપતાઓનો ઈતિહાસ લખવાનો ઈરાદો છે કારણ કે 
એમાથી એક પણ સપનું મને આખેઆખું યાદ નથી મારી 
યાદમાં દરેક સપનુ એવી રીતે ઊપસે છે જાણે એની પહેલા હું 
ઘણુ બધુ જોઈ ચૂક્યો હોઉ અને જે કંઈ અત્યારે જોઈ રહ્યો છું 
એ પણ જાણે કે સપનું હોય એવુ જ લાગે છે હુ જાણે કે બુદ્ધિ 
અને સમજણનું ભાન ગુમાવતો જતો હોઉ એવુ લાગે છે 
બધાનો. સપનામાં જ જાણે કે અંત આવે છે અંત ક્યા આવે 
છે ? બસ સપનું તૂટી જાય છે આમ પણ સપનુ કોઈ વાર્તા કે 
નવલકથા તો છે નહીં કે એનો સ્પષ્ટ આરભ મધ્ય-અત હોય. 
પણ જો કે મારા સપના જરાક વધારે પડતા અરાજક અને 
ઢગધડા વગરના હોય છે મારા કહેવાનો મતલબ છે ડં મેં 
છેલ્લાં પચાસ વરસોમાં જે સપનાં જોયાં છે એ બંધા આમ એક 
જ સાકળની. કડીઓ હોય એવા લાગે છે અને તે છતા પાછા 
બધા સપના પોતપોતાની રીતે સ્વતંત્ર છે અધૂરાં છે હુ જે પેલી 
કય્યૂમાની દુકાન વાળી વાર્તા ફરીથી લખવા માગુ છું એ પણ 
ડર્યાક આતુ જ અધૂરું સપનુ ના નીકળે !એટલે ડે ખરેખર એ. 
વાર્તા હોય જ નહીં !કોઇં સપનાની વાત જ હોય !આમ તો એ 
કેવી કારમી વાત છે કે એક જીવતુ જાગતું નગર સપનું બની 
જાય ! કારણ કે રૂપનગર તૌ પચાસ વરસ પહેલા પણ હંતુ જ 
અને આજે પચાસ વરસ પછી પણ છે જ કહો કે હવે એનુ 
અસ્તિત્વ વધુ નક્કર છે આ પચાસ વરસોમાં મારાં 


ફેબ્રુઆરી ર૦૦૮ ૩૩૬ 





સપનાઓએ એને બહુ સજાવ્યું છે છેલ્લા પચાસ વરસૌમા આ 
ઉપમહાદીપના બીજા બધા શહેરોએ ઔદ્યોગિક દેણિએ અને 
વેપાર ધધાની દષ્ટિએ બહુ પ્રગતિ કરી છે એ બધા શહેરોમા 
નર્વાં સિનેમાઘરો નવા બજારો, નવી સોસાયટીઓ, નવા 
એપાર્ટમેન્ટ્સ અને નવા બગલાઓ બન્યા છે પણ રૂપનગરે તો 
મારાં સપર્નાઓની યોજના અનુસાર પ્રગતિ કરી છે એનો અર્થ 
એ જ કે હવે એ કય્યૂમાના સમયનુ રૂપનગર નહીં હોય હવૈ 
આ નગર એટલી હદે વિસ્તરી ગયુ છે કે એને વાર્તા કે 
નવલકથાના ચોકઠામાં ઢાળવુ કૈ સમાવવુ મુશ્કેલ છે આ બધું 
જે હોય તે, મારે તો આ વાર્તા ફરીથી લખતી છે આખી ક 
અધૂરી. કારણ, કે લખવાવાળો આરંભે. જ કહી ચૂક્યો છે કૈ 

કય્યૂમાની દુકાન વાર્તા લખતી વખતે એ મુખ્ય પાત્રતી વાત 
કરવાની જ ભૂલી ગયો હતો. જે પાત્રોની એ વાર્તામા વાત થઈ છે 
એ બધા તો ગૌણ પાત્રો હતા. કય્યૂમા પોતે જ ગૌણ પાત્ર 
નીકળ્યો !! જ્યારે એણે એની દુકાન બંધ કરી દીધી અને એ 
રૂપનગરને છોડીને ચાલી નીકળ્યો લસ એ જ ક્ષણે એ ગૌણ 
પાત્ર બની ગવો. 

આ વાર્તાનું મુખ્ય પાત્ર એ માણસ છે જે ત્યા જ રહી 
ગયો એ સમયે અમારામાંથી કોઈને એ ખ્યાલ જ ન આવો કે 
એ માણસ અમારી સાથે નથી નીકળ્યો એના મૂળિયા જમીનર્મા 
રેપાયેલા હર્તા. એણે જમીન પકડી, ધરાર એ ર્ત્સાથી હલ્યો 
નહીં. વાતા લખતી વખતે પણ લખવાવાળાને એનો વિચાર ના 
આવ્યો. એ તો બસ કય્યૂમાની વાતો જ કરતો રહયો. એ તો 
ધીરે ધીરે અમને સમજાયું કે અમારામાનો એક માણસ અમારી 
સાથે નો તો ચાલો માની લઈએ કે એ ત્યા જ રહી ગયો હત્તો 
પણ તો પછી એ ગયો ક્યા ? એ તો આખો વખત કંષ્યૂમાની 
દુકાન પર જપડ્યો પાથર્યો રહેતો, પણ હવે તો કવ્યૂમાની દુકાન 
બંધ પડી હશે તો પછી એ માણસ ગયો ક્યા ? શુ એણે નવુ 
ઠેકાણું શોધી કાઢ્યુ હશે ? કોઈને એના વિશે કંઈ ખબર નો તી. 
મને તો એ નગરના તમામ સમાચાર મારાં સપનાઓ દ્વારા 
મળ્યા પણ અચરજની વાત એ છે કે આજ સુધીના મારા કોઈ 
સપનામાં એ માણસ દેખાયો જ નથી. આ એક જ માણસ એવો 
હતો જે કદી પણ મને સપનામાં નથી દેખાયો એને બાદ ડરતા 
રૂપનગરમાં વસનારું એવુ કોઇ નો તું જે એક યા બીજા સમયે 
મારા સપનામાં ન દેખાયુ હોય અરે ! એકવાર તો. બેલા પણ 
સપનામાં મને એની ખૂબસૂરત અદા દેખાડી ગયેલી !વાહ !શુ 
લાગતી હતી ! એની છત પર ઊભી રહીને એ એના વાળ 
સૂકાવી રહી હતી. કૈટલા લાબા વાળ !આવા લાબા, રેશમ જેવા 
વાળ તોપરીઓના હોય !અને કેવુ ભરાવદાર માસલ શરીર ! 
હું ત્યા રહેતો હતો ત્યારે મારી આંખ પર પર્દો પડેલ હતો હું 
એના ચાળા જપાડતો રહ્યો. ક્યારેય નજર માડીને જોયું જ નહી 
કે બેલા કેટલી સુંદર હતી ! ખેર, જવા દો. ધારો કે મેં ત્યારે 


હ્ટ્શ 


' ઊૈલાને જોઈ લીધી હોત તો પછી આ વાર્તા લેલાની વાર્તા બની 
જાત. ચાલો જે થયું તે ઠીક જ થયું. પણ પેલો માણસ હજી સુધી 
મને સપનામાં કેમ નહીં દેખાયો હોય ? 

મેં મારાં સપનાંઓમાં બે જ બાબતે ખત્તા ખાધી છે. એક 
તો હું કદી કરબલા નથી પહોંચી શક્યો અને બીજું હું હજી સુધી 
પેલા ત્યાં રહી ગયેલા માણસને નથી શોધી શક્યો. પચાસ વરસ 
થઈ ગયાં મને સપનાંઓની દુનિયામાં ભટકતાં ભટકતાં. આ તો 
મારાં સપનાંઓ છે કે પછી દુનિયાનો ચોથો ખૂણો છે ? 
દુનિયાદારીના અનુભવી બાદશાહે એકવાર એના દીકરાને કહ્યું 
હતું : “શેકાર પર જવું એ હંમેશાં બાદશાહોની પરંપરા રહી છે 
ખુશી ખુશી શિકાર કરવા જાઓ.' પણ જમાનાની ચડતી-પડતી, 
એના તમામ રંગ જોઈ ચૂકેલો વૃદ્ધ બાપ દીકરાને સલાહ આપે 
છે : “દુનિયાના ત્રણેય ખૂણે જજે પણ ભૂલે ચૂકેય કદી ચોથા 
ખૂણામાં પગ ના મૂકીશ. કારણ કે આ ચોથા ખૂણાની સફરમાં 
ભલભલા શિકારી પણ ખુવાર થઈ જાય છે... એ રસ્તે એટલી 
તો મુશ્કેલીઓ છે કે માણસ માણસ નથી રહેતો.' શાહજાદો 
બાપની શિખામણ ગાંઠે બાંધીને નીકળી પડ્યો. પણ એકવાર 
એક હરણનો પીછો કરતો કરતો એ ચોથા ખૂણામાં દાખલ થઈ 
ગયો. હરણ તો તરત જ અલોપ થઈ ગયું. હવે હેરાન-પરેશાન 
શાહજાદો હતો અને બીજી બાજુ હતું થથરાવી દે તેવું નિર્જન 


જંગલ. મારાં સપનાંઓ મારા માટે એવું જ નિર્જન જંગલ છે. હું 
આ ભયાવહ જંગલમાં કેટલાં બધાં વર્ષોથી સાવ એકલો ભટકી 
રહ્યો છું. પણ મારી મંઝિલ હજી યે એટલી ને એટલી જ દૂર છે 
જેટલી એ સૌથી પહેલા સપનામાં દૂર હતી. કરબલાના મિનારા 
દેખાય છે પણ રસ્તામાં હોઉ છું ત્યાં જ સપનાનો તાર તૂટી જાય 
છે. અને પેલો ખોવાઈ ગયેલો માણસ ? એની તો કદી કોઈ 
ખબર મળી જ નથી. 

આહ કો ચાહિએ ઈક ઉમ્ન અસર હોને તક... 
(ગાલિબનો જાણીતો શે'ર છે. તને મારા પ્રેમની, મારી પીડાની 
પ્રતીતિ થશે એટલામાં જમાનો વીતી ચૂક્યો હશે... હું હઈશ કે 
નહોં હોઉં કોને ખબર છે 9 

પણ એક જૂગ તો પૂરો થઈ ગયો. પચાસ વરસ એક 
આખી જિંદગી જ કહેવાય. હવે તો જિંદગી દેવાવાળા પાસેથી 
મારે બીજી એક જિંદગી માંગવી પડશે. કરબલા હજી કેટલું દૂર 
છે ? પેલો અમારામાંથી જે ઓછો. થઈ ગયો છે તે માણસ ફરી 
ક્યારે મળશે ? હંમેશાં મને છેતરી જાય છે તે સપનું ક્યારે 
દેખાશે ? ક્યારે એ સપના સાથે મારો મેળાપ થશે ? ક્યારે હું 
આ વાર્તા લખીશ ? કે પછી હું આમને આમ આ ચકરાવામાં 


ગોળ ગોળ ફરતો જ રહીશ ? 
ણ 


મૂળ શીર્ષક : «યર! (અંગ્રેજીમાં એક અનુવાદકે 'ભત્તટ' કર્યું છે પણ મને “ચકરાવો” જ વધુ યોગ્ય લાગે છે) 


૧, મુજાવર : જે રીતે મંદિરની દેખભાળ કરનાર વ્યક્તિને પૂજારી કહેવાય છે એ રીતે કોઈ પીર કે ઓલિયાની દરગાહ પર લોબાન- 


બત્તી કરનાર મુજાવર કહેવાય. 
૨. મલીદોઃ મોહરમમાં બનતું છૂટું ચૂરમું. 


૩. જુલ જિનાહઃ હઝરત ઈમામ હુસેનનો ઘોડો. અતિઝડપે દોડવાને કારણે એને પાંખાળો ઘોડો પણ કહે છે. 
૪. કરબલા ઃ ઈરાકમાં આવેલું ધર્મસ્થાન. કરબલાના મેદાનમાં મુહમ્મદ પેગંબરના દોહિત્ર ઈમામ હુસૈન જુલમી રાજા યઝીદ સામેના 
ધર્મયુદ્ધમાં શહીદ થયા હતા. શિયા મુસ્લિમોની જ્યાં વધુ વસ્તી હોય એવા કોઈ પણ શહેરમાં કરબલા હોય જ. શિયા લોકો 


કરબલામાં તાજ્યા ટાઢા કરે છે. 


૫. મજલિસઃ ઈમામ હુસૈનના મૃત્યુની યાદમાં મોહરમ મહિનામાં મુસ્લિમ લોકો ભેગા થઈ માતમ મનાવે તે સભાને મજલિસ કહે છે. 
શિયા મુસ્લિમોમાં મોહરમનું માહાત્મ્ય ઘણું વધારે છે. આ મજલિસમાં જે મરશિયા ગવાય તેને સોજખાની કહેવાય. 


5 ૭ : 


શીરમાલ : દૂધમાં બાંધેલ મેંદાની મીઠી પૂરી. 


ક 


ઈમામવાડો : જે મકાનમાં મજલિસ ભરાય, માતમ થાય તે જગ્યા. 
અલમ : મોહર્રમમાં કરબલાના શહીદોની યાદમાં નીકળતી ધજા કે ઝંડો. 


ચૌપાઈ : આમ તો ચૌપાઈ એટલે ચતુષ્પદી, એક છંદ. રૂબાઈ અથવા ચાર મિસરાની નઝમ માટે પણ એ વપરાય. હિન્દી 


સાહિત્યમાં તુલસીદાસકૃત “હનુમાન ચાલીસા' એ પણ ચૌપાઈ કહેવાય. હોળી પછી ગીતો ગાતી, ઢોલ વગાડતી જે ટોળીઓ નીકળે 


તે ચૌપાઈ ગાતી નીકળત્તી હશે. 


૧૦. અલહમરા : સ્પેનમાં આવેલી અતિશય જાણીતી મસ્જિદ. ગ્રેનેડા શહેરમાં આવી છે. 

૧૧. કર્તબા : સ્પેનની અત્તિ જાણીતી મસ્જિદ “મસ્જિદે કર્તબા' જ્યાં છે તે નગર. સ્પેનમાં ૭૦૦ વર્ષ સુધી મુસ્લિમ શાસન રહ્યું હતું. 
પછીથી મુસ્લિમોએ શાસન અને દેશ બેઉ ગુમાવ્યાં. ખિસ્તી શાસન તળે મોટાભાગની મસ્જિદો તોડવામાં આવી. આ જાણીતી 
વિશાળ મસ્જિદના અમુક ભાગને તોડીને એમાં ચર્ચ બનાવેલ છે. એકમેકનાં દેવસ્થળો તોડવાં એ માણસનો મૂળભૂત સ્વભાવ 
હશે ? આપણા જાણીતા શાયર અલ્લામા ઈકબાલની “મર્જિદે કર્તબા' શીર્ષકની એક નઝમ છે. 


લ્ટ્શ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮: ૩૩૭ 


ક ક 
કે 

* ન ૧* 
મ 


શરદબાબુની “પરિણીતા 





શરતર્ચદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય (ઈ સ. ૧૮૭૬ ૧૯૩૮) કૈવળ 
બંગાળ કે ભારતના જ નહિ, વિશ્વના શ્રેષ્ઠ નવલકથાકાર છે 
ગુજરાતમાં તેમના જેટલી લોકપ્રિયતા બીજા કોઈ ભારતીય 
લેખકને ભાગ્યે જ સાપડી છે તેમની નવલકથાઓએ ગુજરાતને 
ઘેલું ક્યું છેં એમ કહેવામાં જરાય અતિશયોક્તિ નથી. 
'સંસ્કૃતિ*ના 'શરતચંદ્ર શાતાબ્દીઅંક'માં ઉમાર્શકર જોશીએ 
સાચુ જ કહ્યુ છે, 'શરદબાબુ દેશને ખૂણે ખૂણે, ભાષાઓના 
અંતરાય વટાવીને, અસંખ્ય વાચકો સુધી પહોંચી ગયા આજે 
શતાબ્દીવર્ષમાં પણ એ જાદુ કાયમ છે એ જાદુ વાસ્તવ 
આલેખનનું છે, સામાન્ય માનવીની વાતોમાં ધબકતા 
માનવહૃદયનુ છે શરદબાબુ બંગીય નારીના, ભારતીય નારીના 
શ્રેષ્ઠ આલેખક છે, ડેમ કે નારીહદયના એ એક શ્રેષ્ઠ આલેખક 
છે? (સંસ્કૃતિ', જાન્યુ '૭૭) 

જુદાં જુદાં કારણોસર શરદબાબુના બાળપણના અને 
કિશોરાવસ્થાના દિવસો સુખમા વીત્યા નહોતા, આ બાબત 
તેમનામાં કડવાશ તો ના લાવી પણ જીવનને તિર્યક રીતે જોવા 
તતેમતે અસમર્થ કર્યા. તેમની વાર્તાઓમાં ગેરસમજ, વિખવાદ 
અને કટુતા દેખાય છેં પણ અંતે બધુ વિધરરહિત બને છે 
તેમની વાર્તાનો અંત, સુખદ હોય કે ન હોય, પણ હમેશાં ગમે 
તેવો હોય છે આ વિશેષતા સાથે, ઉપેક્ષિત નારીત્વ પ્રત્યેનો 
તેમનો સમભાવ અને તેમની સીધી સરળ રસિક વર્ણનશૈલી 
તેમની વાર્તાઓનુ વાચન રસપ્રદ બનાવે છે 

શરદબાબુની શરૂઆતની કૃતિઓ પર બંકિમચદ્ર 
ચટ્ટોપાધ્યાયનો પ્રભાવ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે 'દૈવદાસ' (ઈ સ. 
૧૯૦૧માં લખાયેલી, પણ ૧૯૧૭માં પ્રકટ થયેલી) 
“'પરિણીતા' ઈસ. ૧૯૧૪) અને 'તેરાજતહુ' (૧૯૧૪માં 
કથ્ય તથા તેની અભિન્ક્તિ બકિમચદ્ર કરતા ખાસ જુદાં નથી, 
પરતુ તે આધુનિક ભૂમિકામાં અને વધુ સરળ તેમજ વાસ્તવિક 
ભાષામાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે શરદબાબુ ઘરમાં દમન 
પામતી અને બહાર બળાત્કારનો ભોગ બનતી નારી પ્રત્યે 
સમભાવી હતા. વળી પોતે કંઈ ન્‌ કર્યું હોય છતા સમાજ અને 

“અની ખફગી કે નારાજગી પામતી નારી પ્રત્યે તેમને પક્ષપાત 
પે શરદચદ્રના કથાસાહિત્યમાં સામાજિક અને કૌટુંબિક 

વાતાવરણ સમગ્રપણે જોતા દૂરના ભૂતકાળનુ છે, પરંતુ વાર્તાનો 
રસ આવા વાતાવરણની પ્રામાણિકતાને કે બીજી બાબતોને 
ભૂલાવી દે છે જ્યારે પોતાના વિચારો સાઘે સમાજનો મેળ 
બેસતો નથી ત્યારે તે નિશ્ચિતરૂપમાં એ સમકાલીન સમાજની 


ફૅબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૩૮ 


ઝેસાદ ભહ્ોભટ્ટ 


ટીકા કરે છે, પરંતુ ક્યારેય તેઓ હિન્દુ સમાજના સ્વીકૃત વૈત્તિક 
પાયાની અવજ્ઞા કરતા નથી. 

શરદબાબુ જ્યારે પોતાના અનુભતમાંથી કથાની સામગ્રી 
લે છે ત્યારે તેમનું સર્વોત્તમ રૂપ પ્રકટ થાય છે આવી ઉલ્લેખનીય 
કૃતિઓમાં “શ્રીકાન્ત', “ચરિત્રહીન', વિરાજવહુ', “પલ્લી 
સમાજ”, 'દેવદાસ' અને 'પરિણીતા'નો સમાવેશ કરી શકાય, 

'પરિણીતા' શરદબાબુના સાહિત્યસર્જનના પ્રથમ 
તબક્કાની લોકપ્રિય કૃતિ છે તેના સર્જન પછી લગભગ નવ 
દાયકા બાદ હિન્દીમાં ફિલ્મનું તિર્માશ થયા પછી તેની 
લોકપ્રિયતા વધી ગઈ છે સાહિત્વિક દષ્ટિએ પણ આ રચના 
સતર્પક છે રા. વિ. પાઠક લખે છે, આ વાર્તા અનેક દષ્ટિએ 
સુદર છે તેનાપ્રસગોની ગૂંથણી સુંદર છે તેના અગપ્રત્યગના 
પરસ્પર પ્રમાણો સૂંદર છે વાર્તાની નાવિકા લલિતાના માનસનો 
વિકાસ, તેની લાગણીના પરિવર્તનો અને તેને લીધી વાર્તાના 
બદલાતા જતા ભાવો અને સમગ્રનો રસ - બીજી તરફથી 
વાતનિ પાત્રો, સ્વભાવોનુ વૈવિધ્ય અને તેની ફૂલગૂથણી આ 
બનેમાં કવિએ વિશિષ્ટ શક્તિ બતાવી છે ' 

'પરિ્ીતા'નું કથાવસ્તુ નાવિકા લલિતાના લગ્ન સાથે 
સંકળાયેલુ છે મા-બાપ વિહોણી લલિતા બેન્કમાં સાઠ રૂપિયાના 
પગારથી કારકૂની કરતા નિમ્ત મધ્યમવર્ગીય અને પાથ પાચ 
કન્યાઓનો બોજ વહેતા ગુરુચરણ મામાને પનારે પડી છે 
પોતાની બે પુત્રીઓને માડ માંડ પરણાવ્યા પછી દેવાદાર થઈ 
ગયેલા ગુર્ચરણ માટે પોતાની બાકી રહેલી ત્રણ કન્યાઓને 
પરણ્ાવવી પણ દુષ્કર છે ત્યાં ગુણવાન પણ નિર્ધન અને 
શ્યામળી ભાણીને પરણાવવી તો દુ સ્વપ્ન સમુ છે લલિતા 
જીર્ણશીર્ણ, મહાભારથી, દબાઈ ગવેલા, અકાલવૃદ્ધ મામાની 
હદયની ગુપ્ત ગંભીર થા સુપેરે સમજે છે 

ગુરૂચરણના શ્રીમંત અને ધનલોભી પડોશી નવીનરાયના 
એમ.એ. થયેલા બળવાન સુંદર પચીસેક વર્ષના ઘુવાન 
અપરિણીત પુત્ર શેખર સાથે લલિતાને સહજ સ્નેહ સંબંધ છે 
આઠ વર્ષની નાની વવે અનાથ થઈ મામાને ત્યાં આવેલી 
લંલિતાને શેખરે જ ભણાવી હોશિયાર બનાવી છે હવે તેરેક 
વર્ષની થવેલ લલિતા કેવી બુદ્ધિશાળી, સમજણી અને ઠરેલ છે તે 
શેખર બરાબર જાણે છે 

નવીનરાયનું ત્રણ માળનું આલીશાન મકાન હતુ. તેની 
એક ખુલ્લી અગાસી સાથે ગુરૂચરણના બે માળના મકાનની 
અગાસ્રી મળી જવાથી બન્ને કુટુંબ વચ્ચે બહુ આત્મીયતા જામી 


હ્ટ્શ 


હતી. બંને ઘરનો સ્ત્રીવર્ગ આ રસ્તે જ આવજા કરતો. બીજી 
દીકરીના લગ્ન પ્રસંગે નવીનબાબુ પાસેથી પેસા ઉધાર લેવા માટે 
ગુરૂચરણે પોતાનું મકાન ગીરો મૂક્યું હતું. આર્થિક સંકડામણમાં 
સપડાયેલા ગુરુચરણ છ મહિનાથી વ્યાજ પણ ભરી શકતા ન 
હતા. તેમને લાગી રહ્યું હતું કે નવીનબાબુ મકાન હડપી લેશે. 
બીજી બાજુ અન્ય પાડોશી અને લલિતાની સખી 
ચારુબાળાને ત્યાં તેના મામા ગિરીનનું આગમન થાય છે. 
બી.એ.નો અભ્યાસ કરવા આવેલ ગિરીન સંપન્ન પરિવારનો છે. 
તે લલિતા પ્રત્યે આકર્ષાય છે. ગુરૃચરણ સાથે તે નિકટનો સંબંધ 
સ્થાપિત કરે છે અને આર્થિક સંકડામણ વિશે જાણી તેમનું ગીરો 
મૂકેલું મકાન છોડાવવા જરૂરી પૈસા કશી શરત વિના આપે છે. 
ગિરીન લલિતાને પોતાની તરફ આકર્ષવા મથામણ કરી 
રહ્યો છે એ સમજી ગયેલો શેખર લલિતાને વ્યંગવચનો 
સંભળાવી પોતાનો અણગમો પ્રદર્શિત કરે છે. બાળપણથી 
સહજપણે શેખર સાથે સ્નેહસંબંધથી જોડાયેલી લલિતા પોતાના, 
પરિવાર પ્રત્યે ઘણો મોટો ઉપકાર કરનાર ગિરીન પ્રત્યે 
કૃતજ્ઞભાવે ખેંચાય છે. પોતાની દોલાયમાન મનઃસ્થિતિમાં 
અચાનક લલિતા દ્વારા એક એવું કૃત્ય થઈ જાય છે જે તેના 
જીવન પર દૂરગામી પ્રભાવ પાડે છે. 
શેખર પોતાની માતા સાથે બહારગામ જવાની તૈયારી 
કરતો હોય છે ત્યાં રાત્રે લલિતા તેની ટેવ મુજબ એક બેગમાં 
શેખરનાં ગરમ કપડાં ગોઠવે છે. પછી અગાશીમાં જઈ જુએ છે 
તો તેના મામાની દીકરી અન્નાકાલી ફૂલની માળા ગૂંથતી હતી. 
લલિતા કારણ પૂછે છે ત્યારે તે કહે છે, “હમણાં જ બાપુજીએ 
ટીપણામાં જોઈને કહ્યું કે આજની રાત સિવાય આ મહિનામાં 
બીજો એક્કે દિવસ સારો નથી.' આમ કહી તે લલિતા પાસે એક 
માળા મંગાવે છે. કાલી લલિતાને માળા આપવા મોકલે છે. 
લલિતાએ જઈને જોયું તો શેખર એકચિત્તે કાગળ 
લખતો હતો. લલિતા બારણું ખોલીને પાછળ આવીને ઊભી તો 
પણ શેખરે જાણ્યું નહિ, ત્યારે થોડીવાર ચૂપ રહીને તેને 
ચમકાવવાને માટે તે માળા સાવધાનપણે શેખરના માથા પરથી 
ગળામાં પહેરાવી દઈ ખુરશી પાછળ બેસી ગઈ. 
શેખર ચમકી ઊઠીને બોલ્યો, “આ શું કર્યું, લલિતા !” 
જરા શંકિત થઈને લલિતા કહે છે, “કેમ શું કર્યું છે ?' 
શેખર ગંભીરતા જાળવી રાખીને બોલ્યો, “જાણતી નથી 
શું તે ? કાલીને પૂછી આવ, આજે રાતના ગળામાં માળા 
પહેરાવવાથી શું થાય તે ! 
હવે લલિતા સમજી. પલકારામાં તેનું મોં અત્યંત 
લજ્જાથી લાલ થઈ ગયું. તે “નહિ-કદી નહિ' બોલતી દોડતી 
ઓરડામાંથી ચાલી ગઈ. શેખર તેને બોલાવે, છે પણ હવે તેને 
પાસે જતાં ભય લાગે છે. તે પોતાની અને શેખરની સામાજિક- 
આર્થિક સ્થિતિનો વિચાર કરતી હતી ત્યાં શેખર તેની પાસે 


બ્ટ્શ 


આવી તેને માળા પહેરાવી દે છે. લલિતા થરડાયેલ સ્વરે જોર 
કરીને બોલે છે, “શા માટે આમ કર્યું ?' 

થોડીવાર પછી શેખર તેને છાતી સરસી ખેંચી તેના 
અધરને ઓષ્ઠનો સ્પર્શ કરી કહે છે, “કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. 
લલિતા, આજથી તું જાતે જ બધું સમજી શકશે.' 

લલિતાનું આખું શરીર રોમાંચિત થઈને કંપી ઊઠયું. તે 
ખસી જઇને બોલી, “મેં ભૂલમાં તમારા ગળામાં માળા પહેરાવી 
દીધી એટલે જ શું તમે આમ કર્યું ?' 

શેખરે હસીને માથું ધુણાવી કહ્યું, “ના, હું ઘણા દિવસથી 
વિચાર કરતો હતો, પરંતુ નક્કી કરી શકતો ન હતો. આજ નક્કી 
કર્યું, કારણ કે તારા વિના રહેવાય એમ નથી. 

સાતમા પ્રકરણમાં ઘટતી આ ઘટના પછી કૃતિ થોડો 
વળાંક પામે છે. નાયક-નાયિકા વચ્ચે એકાંતમાં ઘટતી આ 
ઘટનાનો કોઈ સાક્ષી નથી. કોઈને પણ આ ઘટનાની ગંધ જતી 
નથી. માત્ર આ બે પાત્રોનાં માનસ પર આ ઘટનાની અસર 
પડે છે. 

ઉપર્યુક્ત ઘટનાથી નિરપેક્ષપણે બાહ્ય ઘટનાઓ તો ઘટે 
છે. ગુરુચરણ ત્રણેક મહિના પછી દીક્ષા લઇને બ્રાહ્મ બને છે. 
તેના ઘરમાં રડારોળ અને અશાંતિનો પાર રહેતો નથી. પાડોશી 
નવીનરાય પણ ગુસ્સે થાય છે. તેને ફરી મોં બતાવવાની મના 
કરતાં બરાડીને કહે છે, “છોકરીને ચમાર-મોચીને ઘેર 
આપજે - જા.' 

નારાજ થયેલા નવીનરાય તે જ દિવસે કડિયાને 
બોલાવીને અગાશીનો જવા-આવવાનો રસ્તો બંધ કરાવી એક 
મોટી ભીંત ઊભી કરાવી દે છે. 

બીજી બાજુ ગિરીન સાથે લલિતાનાં લગ્નની વાત ચાલે 
છે. શેખરને લાગે છે કે ગુર્ચરણે પૈસા માટે લલિતાને વેચી નાખી 
છે. લલિતા આ બાબતનો ઈન્કાર કરે છે પણ શંકાશીલ અને 
કાયર શેખર તેની વાત માનતો નથી. પિતાને સંમત કરવા શક્ય 
નથી એમ લાગવાથી શેખર લલિતાની આશા છોડી દે છે. 
લલિતા ખાનગી લગ્નની વાત જાહેર કરશે એવો ભય તેને છે 
પણ એવું થતું નથી ત્યારે તે મનમાં કહે છે, ગમે તેમ પણ 
સ્ત્રીજાતને લાજ શરમ હોય છે, આ બધી વાત તે બહાર પાડી 
જ ન શકે. 

દિવસે દિવસે લલિતાની ગિરીન સાથેની નિકટતા જોઈ 
શેખર સમજી જાય છે કે લલિતાએ તેને વિકટ બંધનમાંથી 
હંમેશને માટે મુક્ત કર્યો છે. હવે તે નિર્ભયે છૂટકારાનો દમ 
ખેંચી શકે. 

ગુરુચરણનું સ્વાસ્થ્ય કથળતાં ગિરીન તેમને સપરિવાર 
પોતાને ત્યાં મુંગેર લઈ જાય છે. લલિતા વિદાય. લે છે ત્યારે 
શેખરથી કશું બોલાતું નથી. ગુરુચરણનું ખખડી ગયેલું શરીર 
મુંગેરનાં હવાપાણીથી ટટ્ટાર થતું નથી. વર્ષેક પછી તે મૃત્યુ પામે 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮: ૩૩૯ - 


છે બીજી તરફ નવીનરાય પણ અણધાર્યા અવસાન પામે છે 
તેમણે શેખરનો લગ્ન સબધ નકકી કર્યો હતો. પણ તેમના મૃત્યુને 
લીધૈ લગ્ન એક વર્ષ મુલતવી રાખવું પડ્યુ 
લલિત્ાને ગયે ત્રણ વર્ષ થઈ ચૂક્યા હતા તેમના કોઈ 
સમાચાર શેખરને મળ્યા ન હતા તેને જાણવાની ઈચ્છા પણ 
આપ ત્તો કદાચ ન હતી. પરંતુ એકાએક તેને લલિતા વિશે 
જાણવાની ઈચ્છા થઈ થોડા દિવસમા તેને જાણવા મળ્યું કે 
ગુર્ચરણનો પરિવાર પાછો આવ્યો છે ગુર્ચરણની વિધવા સ્ત્રી 
પાસે જઈ તે શોક વક્ત કરી આવ્યો ગુરુચરણની વિધવાએ 
પોતાનુ મકાન વેચવાની ઈચ્છા શેખર આગળ વયત કરી 
લલિતાને દૂરથી જોવા છતા તે પરસ્ત્રી થઈ છે એમ માની શેખરે 
તેની સાથે વાત ન કરી. લલિતાએ વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો 
ત્યારે તેણે હા-નામા જનાબ આપી વાત પતાવી દીધી. લેખક 
લખે છે લલિતાની વિષમય સ્મૃત્તિને બાળીને ભસ્મ કરી 
નાખવાની પ્રતિજ્ઞા લઈ તેણે હદયર્નાં છિદ્રે છિદ્રે ધૃણાનો દાવાનળ 
સળગાવી દીધો. 
પતિના મૃત્યુ પછી કાશી જતી રહેલ ભુતનેશ્વરીને શેખર 
લઈ આવે છે તેના લગ્નને દસબાર દિવસની તાર હતી ત્યારે 
ગિરીન પાસેથી તેને જાણવા મળે છે કે લલિતા પરિણીતા છે 
એમ જાણ્યા પછી તેણે તેની મામાની દીકરી કાલી સાથે લગ્ન 
કર્યા હતાં. આ જાણ્યા પછી જે ગિરીન પ્રત્યેનો પોતાનો 
અણગમો અતિશય ધૃણામા પરેણમ્યો હતો. તેના ગયા પછી 
શેખર ઊઠીને વારવાર માથુ ભોંયે અડાડીને આ અપરિચિત 
બ્રાહ્મ યુતકને પ્રણામ કરવા લાગ્યો. મનુષ્ય વગર બોલ્યે કેવો 
મોટો સ્વાર્થત્યાગ કરી શકે છે હસતે મુખે કેવી કઠોર 
કબૂલાતોનું પાલન કરી શકે છે તે આજે તેણે પહેલવહેલું જોયુ 
બપોર પછી ભુવનેશ્વરી પોતાના ઓરડામાં જમીન પર 
બેસીને લલિતાની મદદથી નવા વસ્ત્રોને જાતવાર જૂદા પાડી 
ગોઠવતા હતા ત્યારે શેખર ત્યા જઈ પોતે આ લગ્ન નહે કરી શકે 
એવુ કહેછે એસાભળી માગભીરથઇનેબોલી ઊઠેછે આશુ 
બોલે છે 'આવી ઢંગધડા વિનાની વાત કરીશ નહિ. 
શેખર કહે છેં આજ સુધી તો ન બોલ્યો પણ હવે 
બોલ્યા વિના ચાલે એમ નથી. હવે જો મૂંગો રહુ તો મહાપાપ 
થરો મા. 
આમ બોલ્યા પછી શેખર માને સ્પષ્ટ શબ્દોમા કહી દે 
છે એ તારી પુત્રવધૂ છે આ સાંભળી ચોંકી ગવેલી 
ભુવનેશ્વરીને શેખર તેમણે ચાર વર્ષ પહેલા જ લગ્ન કરી લીધાં 
છે એ. પણ જણાવી દે છે લલિતાને પહેલેથી જ ખૂબ ચાહતી 
ભુવનેશ્વરી આ જાણી પ્રસન્ન થાય છે અને લલિતાને આશીર્વાદ 
આપી કહે છે 'જરા બેસ મા, હું અવિનાશને જણાવી આવું કે 
લગ્નની ડન્યા બદલાઈ ગઇ છે આમ કહીને તેઓ હસતા 
હસતા મોટા છોકરાના ઓરડા તરફ ચાલ્યાં ગયા. આ સાથે કૃતિ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૪૦ 





સમાપ્ત થાય છે 

પાંચમી પુત્રીના જન્મના સમાચારથી ગુરુચરણને થતા 
આઘાતના ઉલ્લેખથી શરૂ થયેલી વાર્તા ગુરચરણ જેના લગ્નને 
મોટો બોજ માનતા હતા તે લલિતાના લગ્ન શ્રીમંત શેખર સાથે 
વિધિવત્‌ થવાની સંભાવના સાથે પૂરી થાય છે 

વાર્તા વાં પછી ર. વિ. પાઠકની જેમ પ્રત્યેક વાચકને 
પ્રશ્ર થાય છે કે લલિતા જેવી મનસ્વિની માટે કાયર શેખર કરતા 
ઉદારચરિત ગિરીન વધુ લાયક નહિ ? આ પ્રશ્ન ખરો છે છતા 
દુનિયામાં જે નિયતિ કામ કરતી જણાય છે તે જ નિષત્તિ 
સાહિત્ય-સૃષ્ટિમાં પણ હોય છે લલિતા મનસ્વિની છે માટે જ 
જેની સાથે એકવાર પરણવાનો સંકલ્પ કરી ચૂકી તે સિવાય 
બીજાને કદી પરણે નહિ. ગિરીન લલિતાને પરણી ન શક્યો,પણ 
જગતમા પરણવુ એ જ શુ એક માત્ર સારા કામનો બદલો છે ? 
જેઉદાત્તતા ગિરીને બતાવી તે જ શું એક મોટો લાભ નથી ? 

આટલો જવાબ આપ્યા છતા કંઈક ખુલાસા વિનાનું રહી 
જાય છે પણ એમા તો શરદબાબુની સાચી કલા છે પ્રો પાઠક 
કહે છે તેમ કવિનિર્મિત જગત પણ આ ખરા જગત જેવું છે તે 
આખુ ન સમજાય, પણ તે જે છે તે સાચુ છે એવીપ્રતીતિ થાય છે 
એમાં જ કવિની નિર્માણ શક્તિ રહેલી છે 

પરંપરાગત રીતે વિચારતા કોઈને આ પ્રણયત્રિકોણ 
વાર્તા લાગે, અને એવું છે એનો ઈન્કાર થઈ શકે તેમ નથી. 
નાયિકા લલિતાને શેખર અને ગિરીન બન્ને ચાહે છે પામવા 
પણ ઈચ્છે છે કદાચ તેથી જ શેખરે પોતાના પૈસાના કબાટની 
ચાવી લલિતાને આપી છે તે તેની જરૂરિયાત મુજબના પૈસા 
તેમાંથી લઈ શકે છે શેખર એ અંગે ક્યારેય પૃચ્છા કરતો નથી. 
બીજી બાજુ ગિરીન લલિતાના મામાની આર્થિક વિટંબણાઓ 
વિશે જાણ્યા પછી તેઓ ગીરો મૂકેલુ મકાન છોડાવી શકે એટલા 
બધા પૈસા વ્યાજની કૈ પાછા આપવાની કશી શરત વિના આપી 
દે છે આવી ઉદારતા પાછળ બંનેનું મુખ્ય પ્રયોજન તો લલિતાને 
પ્રસન્ન કરી પામવાનું જણાય છે ફેર એટલો છે કે શેખર લોભી 
પિતાથી ડરતો હોવાથી લલિતાને કે તેના પરિવારને મોટી મદદ 
કરી શકતો નથી, ગિરીન સ્વતંત્ર હોવાથી એવી મદદ કરી શકે 
છે પરતુ ગિરીનના આગમન પૂર્વે લલિતા શેખર પ્રત્યે આકર્ષાઈ 
ચૂકી છે કદાચ મનોમન તેને પોતાનો પ્રિયતમ માની ચૂકી છે 
તેથી જ તો શુભ મુહૂર્તવાળી રાત્રે શેખરને માળા આપવા ગયેલી 
લલિતા અરસંપ્રજ્ઞાતપણે ફ્લમાળા તેના ગળામાં પહેરાવી દે છે 
એ સમયે સભાનપણે, પોતે શુ કર્યું એનું એને ભાન નથી પણ 
શેખરના કહ્યા પછી, તેણે પણ માળા પહેરાળજા પછી 
પરિસ્થિતિનો તે સહજપણે સ્વીકાર કરી લે છે અને શેખરના 
બાહુપાશમાં સ્વેચ્છાએ સમાઈ જાય છે એ પછી ગિરીન સાથે 
પરણવાની સ્થિતિનું નિર્માણ થવા છતા, શેખરથી આતરબાલ્ 
ઉભય રીતે દૂર થવા છતાં લલિતા ગિરીન સાથે લગ્ન કરતી નથી. 


હટ 


એમાં એની અડગતા અને હૃદયધર્મનો સ્વીકાર કરવાની વૃત્તિ 
છતી થાય છે. શેખર અને. ગિરીન કરતાં પણ લલિતાનું પાત્ર વધુ 
પ્રભાવક લાગે છે. 
ઉમાશંકર જોશી કહે છે તેમ “પહેલી નજરે બંગીય નારી 
એ શરતચંદ્રની કથનકલાનો મુખ્ય રસનો વિષય લાગે છે. એમ 
કહી શકાય કે શરતચંદ્ર ભારતીય નારીના શ્રેષ્ઠ નવલકથાકાર 
છે.' “સંસ્કૃતિ', જાન્યુ. 9૭, પૃ. ૬) શ્રી ફણીન્દ્રનાથ “રેણુ' પોતાની 
નવલકથા જૌલા આંચલ'ને અંતે યોગ્ય રીતે જ મમતાને 
શરતચંદ્રની નવલકથામાંથી ટપકી પડેલી કહે છે, “શરદબાબુની 
નવલકથાની આ નારી પોતાના વિશ્વાસ પર અડગ રહીને આજે 
પણ આગળ વધી રહી છે. રૂપ બદલી લો, નામ બદલી દો, સમય 
બદલી દો, જગત બદલી દો, પણ એ. કદી બદલાવાની નથી.” 
શરદબાબુના એક વિશિષ્ટ નારી-નમૂના માટે આ સાચું છે. તે નારી 
પુરુષને જનનીની વત્સલતાથી નવરાવી દેવામાં રાચે છે અને એમાં 
પોતાના વ્યક્તિત્વની પૂર્ણ અભિવ્યક્તિ એને મળી રહેતી હોય છે. 
તેમ છતાં, શરતચંદ્રની ખોજ ત્યાં પૂરી થતી નથી. શરતચંદ્રની 
નારીઓ એમના ઉત્તમ સ્વરૂપમાં માનવલાગણીના સત્યની, 
માનવહદયના સત્યની ખોજમાં લાગેલી જોવા મળે છે, 
શરદબાબુમાં પાત્રો તથા પ્રણયાલેખનની. એકવિધતા, 
પાત્રોની લાગણીશીલતા, વસ્તુસંકલનાની શિથઘિલતા, પ્રસંગોની 
આકસ્મિકતા જેવી મર્યાદાઓ નથી એમ નહિ, પણ તેમની પાસે 
એવું બળ પણ છે જે આ મર્યાદાઓને ઢાંકી શકે છે. ક્યું છે એ 
બળ. ? જયંત કોઠારી કહે છે તેમ “શરદબાબુનું બળ છે 
માનવલાગણીનાં અને માનવસંબંધનાં જે અવનવાં ગૂઢ-અગૂઢ 
પરિમાણો એ.જ્ક્ત કરે છે એમાં. સાહસિક લાગતા પ્રસંગો પણ 
એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરે છે જેમાં કોઈ ને કોઈ 
માનવલાગણી કે માનવસંબંધ આવિષ્કાર પામે છે, વિકસે છે કે 
વળાંક લે છે. આ માનવતત્ત્વ કહો કે જીવનતત્ત્વ શરદબાબુમાં 
એટલું પ્રબળ અને પ્રભાવક હોય છે કે પ્રસંગોની આકસ્મિકતા 
એમાં વિસરાઇ જાય છે. એક સ્થૂળ, જરૂરિયાત લેખે આપણે 
એને સ્વીકારી લઈએ છીએ. અને માનવતત્ત્વમાં ઓતપ્રોત 
બનીએ છીએ.' (એજન, પૃ. ૪૪) 
સંયમ શરદબાબુના સાહિત્યનો મોટો ગુણ છે. તેમનાં 
પાત્રો તથા તેઓ પોતે પણ (લેખક તરીકે) સંયમની પાળ ક્યાંય 
ઓળંગતા નથી. આને લીધે જ તેમણે સ્ત્રીનું રંભાપાસું તેમની 
કૃતિઓમાં અવગણ્યું છે. જો કે એનો અર્થ એવો તો હરગિજ 
નથી કે તેમનાં સ્ત્રીપાત્રો પ્રેમ કરી જાણતાં નથી. તેમની અનેક 
કૃતિઓમાં સ્ત્રીનું પ્રેયસીરૂપ નિરૂપાયું છે જ. પરંતુ સ્ત્રીપુરૃષના 
પ્રણયને તેમણે બાહ્ય સ્થૂળ ભૂમિકાએ નહિ પણ આંતરિક સૂક્ષ્મ 
ભૂમિકાએ આલેખ્યો છે. શરદબાબુના પ્રેમવિશ્વમાં કામુકતાને 
સ્થાન નથી, તેમનો પ્રેમ મહદંશે ભાવકોટિનો હોય છે. 
પ્રણયકથાના કરુણમંગલ અંતથી લેખક ભાવકને ભાવાર્દ્ર 


લ્ટ્શ 


બનાવી દે છે. વાસ્તવમાં શરદબાબુની કૃતિઓનો મુખ્ય રસ 
કરુણ છે. પોતાનાં ઘણાં પાત્રોના જીવનમાં કરુણતા વણીને 
શરદબાલુએ જીવનકારૃણ્ય (ટ પત્વટ્ાંલ લંલળલા 1 
॥12)નું પોતાની રીતે. આગવું નિરૂપણ કરી પોતાની કલાદષ્ટિ 
તેમજ માનવતાપ્રીતિ પ્રગટ કરી છે. 

શરદબાબુની કૃતિઓમાં બંગાળનું તત્કાલીન 
સમાજજીવન સુપેરે ઝિલાયું છે. “પરિણીતા'માં પ્રારંભથી જ 
તત્કાલીન સમાજનું દર્શન થાય છે. દહેજપ્રથા અને તેને લીધે 
છોકરીના જન્મને બોજરૂપ માનવાનું વલણ જોવા મળે છે. 
સમાજમાં સ્ત્રીનું સ્થાન કેવું ઉતરતી કક્ષાનું છે એ પણ સમજાય 
છે. એ સમયે બંગાળમાં નાની ઉમરે જ છોકરીઓનાં લગ્ન મોટી 
ઉમરના પુરૃષ સાથે થતાં એ બાબત નિરૂપાઈ છે. ગરીબ વર્ગ 
કેવી રીતે વાજના બોજ તળે કચડાઈ ધનિકોના શોષણનો ભોગ 
બનતો એનો ખ્યાલ પણ આવે છે. વિધવા સ્ત્રીની સમાજમાં કેવી 
ઉપેક્ષણીય દશા હતી એનો આછો નિર્દેશ પણ ભુવનેશ્વરી 
પતિના અવસાન પછી પુત્ર પરિવાર છોડી કાશીવાસ કરે છે 
એવા આલેખનમાં જોઈ શકાય. બ્રાહ્મસમાજ અને હિન્દુ સમાજ 
વચ્ચે કેવી ઊંડી ખાઈ હતી એ ગુરુચરણ બ્રાહ્મ બન્યા પછી 
નવીનરાય તેમની સાથે જે વ્યવહાર કરે છે એ પરથી 
સમજાય છે. 

“પરિણીતા'માં નાટ્યાત્મકતાના અંશો જોવા મળે છે. 
શરદબાબુ પ્રસંગોનું નિરૂપણ નાટ્યાત્મક રીતે કરે છે. 
શરદબાબુના કથાસાહિત્યમાં નાટ્યાત્મકતા સઘળે જોવા મળે 
છે. એને કારણે એમની નવલકથાઓ-નવલિકાઓનાં 
નાટ્યરૂપાંતર થયાં છે અને તે સફળતાપૂર્વક રંગભૂમિ ૫૨ 
ભજવાયાં પણ છે. આ વિશેષતાને કારણે તો તેમની કૃતિઓ 
પરથી ઘણી બધી ફિલ્મો બની શકી છે. સંવાદકળામાં 
શરદબાબુએ. સારી એવી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. ટૂંકા, ધારદાર, 
સચોટ, તેજસ્વી સંવાદના ટુકડા “પરિણીતા'માં ઠેર- ઠેર વેરાયેલા 
જોવા મળે છે. તેમની કૃતિને નાટ્યાત્મક બનાવવામાં સંવાદોનું 
આધિક્ય પણ જવાબદાર છે. 

“પરિણીતા'ને કથાસાહિત્યના કયા પેટા પ્રકારમાં મૃકવી 
એ પ્રશ્ર થવાનો. તેને લાંબી વાર્તા 0.૦૪૪ 5107 510439 
તરીકે ઓળખાવવામાં આવી છે. કેટલાક તેને લઘુનવલ કે 
નવલકથા કહેવા પણ પ્રેરાય છે. એમ કહી શકાય કે 
“પરિણીતા' શરદબાબુની “બડી દીદી”, 'બેંદુનો બેટો”, “વૈકુંઠેર 
વીલ', “અરક્ષણીયા', 'નિષ્કૃતિ' જેવી અન્ય લાંબી ટૂંકી 
વાર્તાઓની જેમ લઘુનવલની દિશામાં ગતિ કરતી કૃતિ છે. તેને 
નવલકથા કહેવી યોગ્ય નહિ ગણાય. શરદબાબુની શ્રેષ્ઠ 
કલાત્મક કૃતિઓમાં કદાચ તેને સ્થાન નહિ મળે પણ તેમની 


લોકપ્રિય કૃતિઓમાં તો તેણે સ્થાન મેળવી જ લીધું છે. 
શ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ : ૩૪૧ 


છે બીજી તરફ નવીનરાય પણ અણધાર્યા અવસાન પામે છે 
તેમણે શેખરનો લગ્ન સબધ નક્કી કર્યો હતો. પણ તેમના મૃત્યુને 
લીધ લગ્ન એક વર્ષ મુલતવી રાખવું પડ્યું 
લલિતાને ગયે ત્રણ વર્ષ થઈ ચૂક્યાં હતાં, તેમના કોઈ 
સમાચાર શેખરને મળ્યા ન હતા. તેને જાણવાની ઈચ્છા પણ 
આમ તો કદાચ ન હતી. પરંતુ એકાએક તેને લલિતા વિશે 
જાણવાની ઈચ્છા થઈ થોડા દિવસમાં તેને જાણવા મળ્યું કે 
ગુરુચરણનો પરિવાર પાછો આવો છે ગુરુચરણની વિધવા સ્ત્રી 
પાસે જઈ તે શૌક બક્ત કરી આવ્યો ગુરુચરણની વિધવાએ 
પૌતાનું મકાન વેચવાની ઈચ્છા શેખર આગળ વ્યક્ત કરી 
લલિતાને દૂરથી જોવા છતાં તે પરસ્ત્રી થઈ છે એમ માની શેખરે 
તેની સાથે વાત ન કરી. લલિતાએ વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો 
ત્યારે તેણે હા-નામાં જવાબ આપી વાત પતાવી દીધી. લેખક 
લખે છે શલલિતાની વિષમય સ્મૃતિને બાળીને ભસ્મ કરી 
નાખવાની પ્રતિજ્ઞા લઈ તેણે હદયર્ના છિદ્રે છિદ્રે ધૂણાનો દાવાનળ 
સળગાવી દીધો.' 
પતિના મૃત્યુ પછી કાશી જતી રહેલ ભુવનેશ્વરીને શેખર 
લઈ આવે છે તેનાં લગ્નને દસબાર દિવસની વાર હતી ત્યારે 
ગિરીન પાસેથી તેને જાણવા મળે છે કે લલિતા પરિણીતા છે 
એમ જાણ્યા પછી તેણે તેની મામાની દીકરી કાલી સાથે લગ્ન 
કયાં હતાં આ જાણ્યા પછી જે ગિરીન પ્રત્યેનો પોતાનો 
અણગમો અતિશય ધૃણામાં પરિણમ્યો હતો તેના ગવા પછી 
શેખર ઊઠીને વારંવાર માથું ભોંથે અડાડીને આ અપરિચિત 
બ્રાહ્મ યુવકને પ્રણામ કરવા લાગ્યો મનુષ્ય વગર બોલ્યે કેવો 
મોટો સ્વાર્થત્યાગ કરી શકે છે, હસતે મુખે કેવી ડઠોર 
કંબૂલાતોનું પાલન કરી શકે છે તે આજે તેણે પહેલવહેલું જોયું 
બપોર પછી ભુવનેશ્વરી પોતાના ઓરડામાં જમીન પર 
બેસીને લલિતાની મદદથી. નવા વસ્ત્રોને જાતવાર જુદાં પાડી 
ગોઠવર્તા હતાં ત્યારે શેખરત્યાં જઈપોતે આ લગ્નનહિડરી શકે 
એવું કહે છે એ સાંભળી મા ગંભીર થઈને બોલી ઊઠે છે “આશું 
બોલે છે 'આવી ઢંગધડા વિનાની વાત કરીશ નહિ.' 
શેખર ડહે છે, “આજ સુધી તો ન બોલ્યો, પણ હવે 
બોલ્યા તિના ચાલે એમ નથી હવે જો મૂંગો રહું તો મહાપાપ 
થશો, મા' 
આમ બોલ્યા પછી શેખર માને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દે 
છે, “એ તારી પુત્રવધૂ છે' આ સાંભળી ચોંકી ગવેલી 
ભૂવનેશ્વરીને શેખર તેમણે ચાર વર્ષ પહેલાં જ લગ્ન કરી લીધાં 
છે એ પણ જણાવી દે છે લલિતાને પહેલેથી જ ખૂબ ચાહતી 
ભુવનેશ્વરી આ જાણી પ્રસન્ન થાય છે અને લલિતાને આશીર્વાદ 
આપી ડહે છે, 'જરા બેસ મા, હું અવિનાશને જણાવી આવું કે 
લગ્નની કન્યા બદલાઈ ગઈ છે ' આમ કહીને તેઓ હસતાં 
હસતા મોટા છોકરાના ઓરડા તરફ ચાલ્યાં ગયા. આ સાથે કૃતિ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૪૦ 





સમાપ્ત થાય છે. 

પાંચમી પુત્રીના જન્મના સમાચારથી ગુરુચરણને થતા 
આઘાતના ઉલ્લેખથી શરૂ થયેલી વાર્તા, ગુરુચરણ જેનાં લગ્નને 
મોટો બોજ માનતા હતા તે લક્િતાનાં લગ્ન શ્રીમંત શેખર સાથે 
વિધિવત્‌ થવાની સંભાવના સાથે પૂરી થાય છે 

વાર્તા વાંચ્યા પછી રા. વિ. પાઠકની જેમ પ્રત્યેક વાચકને 
પ્રશ્ર થાવ છે કે લલિતા જેવી મનર્વિની માટે કાયર શેખર કરતાં 
ઉદારચરિત ગિરીન વધુ લાયક નહિ ? આ પ્રશ્ન ખરો છે છતાં 
દુનિયામાં જે નિયતિ કામ કરતી જણાય છે તે જ નિયતિ 
સાહિત્ય-સૃષ્ટિ્માં પણ હોય છે લલિતા મનસ્વિની છે, માટે જ 
જેની સાથે એકવાર પરણવાનો સંકલ્પ કરી ચૂકી તે સિવાય 
બીજાને કદી પરણે નહિ. ગિરીન લલિતાને પરણી ન શક્યો,પણ 
જગતમાં પરણવું એ જ શું એક માત્ર સારા કામનો બદલો છે ? 
જે ઉદાત્તતા ગિરીને બતાવી તે જ શું એક મોટો લાભ નથી ? 

આટલો જવાબ આપ્યા છતાં કંઈક ખુલાસા વિનાનું રહી 
જાય છે પણ એમાં તો શરદબાબુની સાચી કલા છે પ્રો પાઠક 
કહે છે તેમ કવિનિર્મિત જગત પણ આ ખરા જગત જેવું છે તે 
આખું ન સમજાય, પણ તે જે છે તે સાચું છે એવી પ્રતીતિ થાય છે 
એમાં જ કવિની નિર્માણ શક્તિ રહેલી છે 

પરંપરાગત રીતે વિચારતાં કૌઈને આ પ્રણયત્રિકોણ 
વાર્તા લાગે, અને એવું છે એનો ઈન્કાર થઈ શકે તેમ નથી. 
નાયિકા લલિતાને શેખર અને ગિરીન બન્ને ચાહે છે, પામવા 
પણ ઇચ્છે છે કદાચ તેથી જ શેખરે પોતાના પૈસાના કભાટની 
ચાવી લલિતાને આપી છે તે તેની જરૂરિયાત મુજબના પૈસા 
તેમાંથી લઈ શકે છે શેખર એ અંગે ક્યારેય પૃચ્છા કરતો નથી. 
બીજી બાજુ ગિરીન લલિતાાના મામાની આર્થિક વિટબણાઓ 
વિશે જાણ્યા પછી તેઓ ગીરો મૂકેલું મકાન છોડાવી શકે એટલા 
બધા પૈસા વ્યાજની કે પાછા આપવાની કશી શરત વિના આપી 
દે છે આવી ઉદારતા પાછળ બંનેનું મુખ્ય પ્રયોજન તો લલિતાને 
પ્રસન્ન કરી પામવાનું જણાય છે ફેર એટલો છે કૈ શેખર લોભી 
પિતાથી ડરતો હોવાથી લલિતાને કે તેના પરિવારને મોટી મદદ 
કરી શકતો નથી, ગિરીન સ્વતંત્ર હોવાથી એવી મદદ કરી શકે 
છૈ પરંતુ ગિરીનના આગમન પૂર્વે લલિતા શેખર પ્રત્યે આકષરઈિ 
ચૂકી છે કદાચ મનોમન તેને પોતાનો પ્રિયતમ માની ચૂકી છે 
તેથી જ તો શુભ મુહૂર્તવાળી રાત્રે શેખરને માળા આપવા ગવેલી 
લલિતા અસંપ્રજ્ઞાતપણે ફૂલમાળા તેના ગળાર્મા પહેરાવી દે છે 
એ સમવે સભાનપણે, પોતે શું કર્યું એતું એને ભાન નથી પન્ન 
શેખરના કહ્યા પછી, તેણે પણ માળા પહેરાળા પછી 
પરિસ્થિતિનો તે સહજપણે સ્વીકાર કરી લૈ છે અને શેખરના 
બાહુપાશમાં સ્વેચ્છાએ સમાઈ જાય છે એ પછી ગિરીન સાથે 
પરણવાની સ્થિતિનું નિર્માણ થવા છતાં, શેખરથી આંતરબાહ્ય 
ઉભય રીતે દૂર થવા છતાં લલિતા ગિરીન સાથે લગ્ન કરતી નથી, 


હટ 


એમાં એની અડગતા અને હદયધર્મનો સ્વીકાર કરવાની વૃત્તિ 
છતી થાય છે. શેખર અને ગિરીન કરતાં પણ લલિતાનું પાત્ર વધુ 
પ્રભાવક લાગે છે. 
ઉમાશંકર જોશી કહે છે તેમ “પહેલી નજરે બંગીય નારી 
એ. શરતચંદ્રની કથનકલાનો મુખ્ય રસનો વિષય લાગે છે. એમ 
કહી શકાય કે શરતચંદ્ર ભારતીય નારીના શ્રેષ્ઠ નવલકથાકાર 
છે.' (“સંસ્કૃતિ', જાન્યુ. ૦૭,પ. ૧) શ્રી ફણીન્દ્રનાથ “રેણુ' પોતાની. 
નવલકથા “ભૈલા આંચલ'ને અંતે યોગ્ય રીતે જ મમતાને 
શરતચંદ્રની નવલકથામાંથી ટપકી પડેલી કહે છે, “શરદબાબુની 
નવલકથાની આ નારી પોતાના વિશ્ચાસ પર અડગ રહીને આજે 
પણ આગળ વધી રહી છે. રૂપબદલી લો, નામ બદલી દો, સમય 
બદલી દો, જગત બદલી દો, પણ એ કદી બદલાવાની નથી. 
શરદબાબુના એક તિશિષ્ટનારી-નમૂના માટે આ સાચું છે. તે નારી 
પુરુષને જનનીની વત્સલતાથી નવરાવી દેવામાં રાચે છે અને એમાં 
પોતાના વક્તિત્વનીપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ એને મળી રહેતી હોય છે. 
તેમ છતાં, શરતચંદ્રની ખોજ ત્યાં પૂરી થતી નથી. શરતચંદ્રની 
નારીઓ એમના ઉત્તમ સ્વરૂપમાં માનવલાગણીના સત્યની, 
માનવહૃદયના સત્યની ખોજમાં લાગેલી જોવા મળે છે. 
શરદબાબુમાં પાત્રો તથા પ્રણયાલેખનની એકવિધતા, 
પાત્રોની લાગણીશીલતા, વસ્તુસંકલનાની શિથિલતા, પ્રસંગોની 
આકસ્મિકતા જેવી મર્યાદાઓ નથી એમ નહિ, પણ તેમની પાસે 
એવું બળ પણ છે જે આ મર્યાદાઓને ઢાંકી શકે છે. કયું છે એ 
બળ. ? જયંત કોઠારી કહે છે તેમ “શરદબાબુનું બળ. છે 
માનવલાગણીનાં અને માનવસંબંધનાં જે અવનવાં ગૂઢ-અગૂઢ 
પરિમાણો એ વ્યક્ત કરે છે એમાં. સાહસિક લાગતા પ્રસંગો પણ 
એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરે છે જેમાં કોઈ ને કોઈ 
માનવલાગણી કે માનવસંબંધ આવિષ્કાર પામે છે, વિકસે છે કે 
વળાંક લે છે. આ માનવતત્ત્વ કહો કે જીવનતત્ત્વ શરદબાબુમાં 
એટલું પ્રબળ અને પ્રભાવક હોય છે કે પ્રસંગોની આકસ્મિકતા 
એમાં તિસરાઈ જાય છે. એક સ્થૂળ. જરૂરિયાત લેખે આપણે 
એને સ્વીકારી લઈએ. છીએ અને માનવતત્ત્વમાં ઓતપ્રોત 
બનીએ છીએ.' (એજન, પૃ. ૪૪) 
સંયમ શરદબાબુના સાહિત્યનો મોટો ગુણ છે. તેમનાં 
પાત્રો તથા તેઓ પોતે પણ (લેખક તરીકે) સંયમની પાળ ક્યાંય 
ઓળંગતા નથી. આને લીધે જ તેમણે સ્ત્રીનું રંભાપાસું તેમની 
કૃતિઓમાં અતગણ્યું છે. જો કે એનો અર્થ એવો. તો હરગિજ 
નથી કે તેમનાં સ્ત્રીપાત્રો પ્રેમ કરી જાણતાં નથી. તેમની અનેક 
કૃતિઓમાં સ્ત્રીનું પ્રેયસીરૂપ નિરૂપાયું છે જ. પરંતુ સ્ત્રીપુરુષના 
પ્રણયને તેમણે બાહ્ય સ્થૂળ ભૂમિકાએ નહિ પણ આંતરિક સૂક્ષ્મ 
ભૂમિકાએ. આલેખ્યો છે. શરદબાબુના પ્રેમતિશ્વમાં કામુકતાને 
સ્થાન નથી. તેમનો પ્રેમ મહદંશે ભાવકોટિનો હોય છે. 
પ્રણયકથાના કરૃણમંગલ અંતથી લેખક ભાવકને ભાવાર્દ 


લ્ય્શ 


બનાવી દે છે. વાસ્તવમાં શરદબાબુની કૃતિઓનો મુખ્ય રસ 
કરુણ છે. પોતાનાં ઘણાં પાત્રોના જીવનમાં કરુણતા વણીને 
શરદબાબુએ જીવનકારુણ્ય (પાટ પત્ર લંલળલા 1 
॥2)નું પોતાની રીતે આગવું નિરૂપણ કરી પોતાની કલાદષ્ટિ 
તેમજ માનવતાપ્રીતિ પ્રગટ કરી છે. 

શરદબાબુની કૃતિઓમાં બંગાળનું તત્કાલીન 
સમાજજીવન સુપેરે ઝિલાયું છે. “પરિણીતા'માં પ્રારંભથી જ 
તત્કાલીન સમાજનું દર્શન થાય છે. દહેજપ્રથા અને તેને લીધે 
છોકરીના જન્મને બોજરૂપ માનવાનું વલણ જોવા મળે છે. 
સમાજમાં સ્ત્રીનું સ્થાન કેવું ઉતરતી કક્ષાનું છે એ પણ સમજાય 
છે. એ સમયે બંગાળમાં નાની ઉંમરે જ છોકરીઓનાં લગ્ન મોટી 
ઉંમરના પુરુષ સાથે થતાં એ બાબત નિરૂપાઈ છે. ગરીબ વર્ગ 
કેવી રીતે વ્યાજના બોજ તળે કચડાઈ ધનિકોના શોષણનો ભોગ 
બનતો એનો ખ્યાલ પણ આવે છે. વિધવા સ્ત્રીની સમાજમાં કેવી 
ઉપેક્ષણીય દશા હતી એનો આછો નિર્દેશ પણ ભુવનેશ્વરી 
પતિના અવસાન પછી પુત્ર પરિવાર છોડી કાશીવાસ ડરે છે 
એવા આલેખનમાં જોઈ શકાય. બ્રાહ્મસમાજ અને હિન્દુ સમાજ 
વચ્ચે કેવી ઊંડી ખાઈ હતી એ ગુરુચરણ બ્રાહ્મ બન્યા પછી 
નવીનરાય તેમની સાથે જે વ્વહાર કરે છે એ પરથી 
સમજાય છે. 

“પરિણીતા'માં નાટ્યાત્મકતાના અંશો જોવા મળે છે. 
શરદબાબુ પ્રસંગોનું નિરૂપણ નાટ્યાત્મક રીતે કરે છે. 
શરદબાબુના કથાસાહિત્યમાં નાટ્યાત્મકતા સઘળે જોવા મળે 
છે. એને કારણે એમની નવલકથાઓ-નવલિકાઓનાં 
નાટ્યરૂપાંતર થયાં છે અને તે સફળતાપૂર્વક રંગભૂમિ પર 
ભજવાયાં પણ છે. આ વિશેષતાને કારણે તો તેમની કૃતિઓ 
પરથી ઘણી બધી ફિલ્મો બની શકી છે. સંવાદકળામાં 
શરદબાબુએ સારી એવી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. ટૂંકા, ધારદાર, 
સચોટ, તેજસવી સંવાદના ટુકડા “પરિણીતા”માં ઠેર- ઠેર વેરાયેલા 
જોવા મળે છે. તેમની કૃતિને નાટ્યાત્મક બનાવવામાં સંવાદોનું 
આધિક્ય પણ જવાબદાર છે. 

“પરિણીતા'ને કથાસાહિત્યના કયા પેટા પ્રકારમાં મૂકવી 
એ પ્રશ્ર થવાનો. તેને લાંબી વાર્તા (.બાછ 5107 510149 
તરીકે ઓળખાવવામાં આવી છે. કેટલાક તેને લઘુનવલ કે 
નવલકથા કહેવા પણ પ્રેરાય છે. એમ કહી શકાય કે 
“પરિણીતા' શરદબાબુની “બડી દીદી', 'બિંદુનો બેટો', વૈકુંઠેર 
વીલ, 'અરક્ષણીયા', “નિષ્કૃતિ' જેવી અન્ય લાંબી ટૂંકી 
વાર્તાઓની જેમ લઘુનવલની દિશામાં ગતિ કરતી કૃતિ છે. તેને 
નવલકથા કહેવી યોગ્ય નહિ ગણાય. શરદબાબુની શ્રેષ્ઠ 
કલાત્મક કૃતિઓમાં કદાચ તેને સ્થાન નહિ મળે પણ તેમની 
લોકપ્રિય કૃતિઓમાં તો તેણે સ્થાન મેળવી જ લીધું છે. 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૮7 


ભારતના પુનરૃત્થાનના જ્યોતિર્ધરો 





દુષ્યંત પંડ્યા 

૪ : ૨ $ સ્વામી અદ્ભતાનન્દ 
ઉર્તાકથી ચાલુ) કજકક - નહતું.શારદાનન્દના પિતરાઈ હતા તે 
૧૮૮૫ના સષ્ટેમ્લરમાં,ગળાની (- હિ રામકૃષ્ણાનન્દે સાક્ષી પુરાવી છે કે . 
સારવારને અંગે ત્રણ દાયકાની પોતાની 8 'ભોજુન વેળાએ લાટૂને પકડી લાવીને 
સાધના-ભોમ છોડી શ્રી રામકૃષ્ણ | ધુ ખવડાવવું પડતું નહીંતર એને એનું 
કોલકાત્તામાં શ્યામપુકુર અને પછીથી ! ન ભાન જ ન રહેતું અમારું બધાંનું 

! 


કાશીપુર ગયા તો, એ. રામનો આ 
હનુમાન સાથે જ ગયો અને ઉચ્ચ 
સેવાયજ્ઞમાં એ જોડાયો. “ઠાકુરની સેવા 
એ જ અમારી સાધના બીજી કઈ [ 
સાધના અમારે ડરવાની ?' એ લાટૂ દશન 
મહારાજના બોલ હતા. એકવાર ઠાકુરનું 
માથું દબાવતાં એ સમાધિમાં સરી ગયા 
હતા. ઠાકુર સાવ બિસ્તરવશ બની ગયા 
ત્યારે, “આ મહેતર હાજર છે', કહી મળમૂત્રની સેવાનો બોજો 
હસતે મુખે લાટૂએ ઊપાડી લીધો હતો અને ઠાકુરના 
દેહાવસાન પછી એ પુજ્ય શ્રી માની સેવામાં લાગી ગયા હતા. 
માતાજી સાથે એ ૧૮૮૬ના સપ્ટેમ્બરમાં યાત્રાએ ગયા હતા 
પણ રામચંદ્ર દત્તની દીકરીનું અવસાન થતાં, ૧૮૮૭ના 
પ્રારંભમાં શ્રી માએ એમને કોલકાત્તા મોકલી આપ્યા હતા. 
થોડા દહાડા દત્ત કુટુંબ સાથે ગાળ્યા પછી એ પોતાના 
ગુરુભાઇઓ સાથે વતરહનગર મઠર્મા આવી. ગયા 
સંન્યાસગ્રહણ કર્યા પછી, વિવેકાનન્દે એમનું અદ્ભુતાનન્દ 
નામ પાડયું જે પૂરું સાર્થક પુરવાર થયું છે 

મઠર્માની એમની દિનચર્યા સ્વામી શારદાનન્દે વર્ણવી 
છે “લાટૂરાતે સૂતો નથી. પહેલી રાતે ઊઘનું બહાનું કાઢી એ 
નસકોરાં બોલાવે ને બીજા સૌ ઊંઘી જાય પછી એ માળા 
લઈને જપ કરતા બેસે મણકા પડવાના ધીમા 'ખટ ખટ' 
અતાજ સાંભળી એકવાર મને લાગ્યું કે ઉદર ખટખટ કરેછે 
મેંસિસકારો કરતાં એ અવાજ બંધ થઈ ગયો. થોડીવાર પછી 
એ જ “અનટખટ' ચાલુ થઈ અને મેં સિસકારો કરતાં બંધ થઈ 
ગઈ.પણ આવું વારંવાર બનતાં મેં ફાનસ પેટાવીને જોયું તો, 
લાટૂજપ કરવામાં મગ્ન, 'અબટ ખટ' એમની માળાના મણકાની 
હતી.' લાટૂમહારાજનાં જપધ્યાન આમ રાતે જ ચાલતાં એમ 





ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ * ૩૪૨ 





જમવાનું પતી ગયું હોય, લાટ્ને બોલા 
છતાંવે એનો પ્રતિભાવ કંઈ ન સાંપડે 
એટલે એમની થાળી એમને ઓરડે 
મોકલાવી હોય તો દિવસ આખો વીતતી 
ગયો હોય પણ લાટ્ની થાળી એમ ને 
નું એમ જપડી હોય અનેએ પોતે ચોફાળ 
ઓઢીને પડ્યો હોય, ખૂબ ઢંઢોળીએ 
ત્યારે, કેટલાયે બૂમબરાડા પછી, એને 
કંઈક ખવરાવી શકાતું ધ્યાનમાં એ એટલા મસ્ત રહેતા,' 
૧૮૯૨થી ૧૮૯૭ સુધી લાટૂ મહારાજ અનિકેત્‌ બની 
ગંગાતટે જ નિવસત્તા હતા. રાગદેપથી, મોહમાયાથી પર, 
સાચા અર્થમાં અનિકેત અને સ્થિતપ્રજ્ઞ એ મહાત્માને ગિરીશ 
ઘોષે સાચા 'સ્થિતપ્રજ્' તરીકે બરાબર ઓળખાવ્યા હતા. 

બાગબજારના પૂલની નીચેનો ભાગ લાટૂમહારાજનો 
આશ્રમ હતો. ભિક્ષામાં છે નળ્યું હોય તે આહાર કોઈ મોદી 
ચણા આપતા.પોતાના ગમછાને છેડે એની ગાંઠડી વાળીએ 
છેડો ગંગાના પ્રવાહમાં રાખી એ ધ્યાનમાં બેસે ને કલાકો પછી 
ધ્યાન ઊતરે ત્યાં સુધીમાં એ ચણા પોચા થઈ ગયા હોય તે 
ખાઈ લેવાના. એકવાર એ રીતે ગમછામાં ચણા મૂકી તેની પર 
ઈટ દબાવી એ ધ્યાનર્મા સરી પડયા ધ્યાન ઊતર્યું ત્યારે 
ગંગામાં ભરતીની હેલ આવેલી અને ચણા તેની નીચે. ગંગાને - 
કે ગંગાધરને ?- ભરોસે. ચાર પાંચ કલાક પછી ઓટ આવી. 
ગંગાએપણ આ સાધુપ્રત્યેપ્રેમ દાખવ્યો. અને.ચણાને પોતાના 
પ્રવાહમાં એ ખેંચી ન ગઈ 

સ્વામી વિવેકાનન્દ અમેરિકાની પહેલી મુલાકાતેથી 
૧૮૯૭માં પાછા આવ્યા ત્યારે લાટૂ મહારાજ અદશ્ય 
“પરદેશમાં સાહેબો અને મેમસાહેબોની સાથે રહ્યા પછી એને 
ભલા મારી યાદ ક્યાંથી હોય ?' પણ સ્વામીજી પોતાના આ 


હ્દય 


તપસ્વી ગુરુભાઈને ભૂલ્યા ન હતા. ખોળી કાઢ્યા ને એમને. 
પ્રેમથી ભેટી સ્વામીજી બોલ્યા : “તું મારો એ જ લાટૂછો ને હું 
તારોએ જ લોરેન (લાટૂ એ રીતે બોલતા) છું.' લાટૂનો ક્ષોભ 
તત્કાલ શમી ગયો પણ તિવેકાનન્દે મિશનની સ્થાપના કરી, 
મઠમાંની દિનચર્યાનું સમયપત્રક બનાવ્યું એ કંઈ આ 
અદ્દભૂતાનન્દને રચ્યું નહીં. પોતાનો ગમછો બગલમાં ભરાવી 
એ મઠમાંથી ચાલતા થવા લાગ્યા. “ડયાં જાય છે ?' 
સ્વામીજીએ પૂછ્યું. “કોલકાત્તા', જવાબ મળ્યો. “કારણ ?' 
“તમે નવા નવા નિયમો ને કાયદાઓ બનાવો એમનું પાલન 
મારાથી થઈ શકે તેમ નથી. ઘંટને ટકોરે ધ્યાનમાં બેસી જાય 
એવું મારું મન નથી.' થોડા હિચકિચાટ પછી સ્વામીજીએ 
એમને નિયમોમાંથી મુક્તિ આપી. 
પોતાના એ સાથીને ૧૮૯૭ના ઉનાળામાં સ્વામીજી 
ઉત્તર ભારતની અને કાશ્મીરની યાત્રાએ લઈ ગયા. શિકારો 
ચલાતનારનાં બૈરી બાળકો પણ એ શિકારાના ભંડકિયામાં કે 
કીઈ ખૂણે રહેતાં હશે એ. જોઈ લાટૂમહારાજ તરત જ ઠેકડો 
મારી ઊતરી ગયા અને બોલ્યા : “સ્ત્રીઓની સાથે એક જ 
નાતમાં હું નહીં રહું.” સ્વામીજીની સમજાવટથી એ ફરી શિકારે 
ગયા. કાશ્મીરમાં એકવાર એમણે સ્વામીજીને પણ મહાત કર્યા 
હતા. ત્યાંના કોઈ પ્રાચીન મંદિરનું ખંડેર જોઈ સ્વામીજી બોલ્યા 
કેઃ “આ મંદિર આશરે બે અઢી હજાર વર્ષ પુરાણું હશે.' લાટૂ 
મહારાજને ઉત્કંઠા જાગતાં એમણે પૂછ્યું : “તમે એ. કેમ જાણ્યું 
? મને સમજાવો.' હસીને સ્વામીજીએ કહ્યું કે : “આ હું તને 
નહીં સમજાવી શકું. તું ભણ્યો હોત તો સમજાવવા કોશિશ. 
કરત.' સ્વામીજીના પ્લેટો તાળીઓ પાડતાં બોલી ઊઠયા : 
“તાહ વાહ ! તમે એવા કેવા વિદ્દાન કે મારા જેવા બુધ્ધુને પણ 
નથી સમજાવી શકતા ?' શ્રીનગરમાં સ્વામીજીની સાથે એ 
રાજમહેલમાં અત્તિથિ. બન્યા હતા પણ રાજાના અન્ન કરતાં 
એને સામાન્ય પ્રજાનું અન્ન વધારે પસંદ હતું. દરવાનની રોટી 
અને રીંગણાનું ભડથું એમણે લઈ લીધાં હતાં ને આરોગ્યાં 
હંતાં. સ્વામીજી સાથેની યાત્રા પછી પાછા એ. કોલકાત્તા 
પહોંચી ગયા. 
મઠ આલમબજારથી નીલાંબર બાજુના બેલુડના 
ઉદ્યાનગૃહે પહોંચી ગયો હતો. લાટૂમહારાજ ત્યાંના સ્થાયી 
નિવાસી બન્યા ન હતા. સ્વામીજીના બોલાવ્યા અમેરિકા ગયેલા 
સ્વામી શારદાનન્દ, સ્તામીજીને જ બોલે, મઠ મિશનનું મંત્રીપદ 
સંભાળવા ૧૮૯૮માં પરત આવી ગયા હતા. પોતાનું બિછાનું 


લ્ટ્શ 


એ. સ્વચ્છ અને વ્યવસ્થિત રાખતા. લાટૂ મહારાજ એ બધું 
વીખીપીંખી બોલતા : 'શરતભાઇ, ત્યાંથી તમે પણ કેતા સાહેબ 
બનીને આવ્યા છો તે જોઉં છું !? શારદાનન્દ મલકાતા. 

નિરક્ષર લાટૂમહારાજ માટે શાસ્ત્રવચનો માત્ર કહેવા- 
સાંભળવા પૂરતાં ન હતાં. બ્રહ્મચારી સુધીર (પછીના સ્વામી 
શુદ્ધાનન્દ) સાથે શરાધર પંડિતનું કઠોપનિષદ પરનું પ્રવચન 
સાંભળવા ગયા. “આત્મા અંગૂઠા જેવડો છે...' એ શ્લોક અને 
એની સમજૂતી સાંભળી એ. મોટેથી બોલી ઊઠ્યા : “અરે 
સુધીર, પંડિતે બરાબર જ કહ્યું છે. બીજાઓનું ધ્યાન પોતાની 
તરફ દોરાશે તે ખ્યાલ તેમને આવ્યો જ નહીં. પણ એ 
શાસ્ત્રવાક્ય એ અભણ રસંન્યાસીની અનુભૂતિને સાચી ઠેરવતું, 
હતું તેનો આનંદ એ બક્ત કરતા હતા. એ ધ્યાનસિધ્ધ યોગી 
હતા. 

ભિક્ષા લેવામાં એ ખૂબ ચોક્કસ હતા. એક દિવસે 
કોઈએ. એમના પ્રત્યે ઉદારતા દાખવી દાન આપવા ઈચ્છ્યું 
પણ એની પાસેથી કશું જ લીધા વગર એ ચાલતા થયા. 
કારણ ? “એ અત્યારે નશાના તોરમાં છે. નશો ઊતરતાં ઢોલ 
પીટશે કે મને લૂંટી લીધો.' અને એ જ લાટૂમહારાજને એક 
વાર કોઈ દારૂડિયો મોટેથી ગાળો દેવા લાગ્યો ત્યારે ત્યાં હતા તે 
ભક્તો પેલાને ઠપકારવા આગળ, વધતા હતા તેમને લાટૂ 
મહારાજે રોકી તેમને કહ્યું : “એ તો નશો કરીને છાકટો થયો છે 
ને.એલફેલ બોલે છે. તમે સૌ દારૂ પીધા વિના જ છાકટા બની 
ગયા છો. તમે એને શું મારશો ? દારૂએ જ એને મારી નાખ્યો 
છે.' ધાર્મિક માન્યતાની ઉદારતાનો ઠાકુરનો વારસો એમણે 
બરાબર જાળવી રાખ્યો હતો. ઈદ અને મોહરમના તહેવારોએ. 
એ પીરની દરગાહે જતા અને નાતાલ તથા ગુડ ફાઈડેના 
દિવસોમાં એ જાતે જ ઈસુને નેવેદ્ય ધરાવતા. 

પૂજ્ય શ્રી મા ૧૯૦૭માં જ્યરામવાટીથી કોલકાત્તામાં 
બલરામ ભવને આવ્યાં. લાટૂ મહારાજને ત્યાં જોઈ શ્રી મા 
બોલ્યાં : “કેમ છો ? બેટા લાટૂ.' લાટૂનો પ્રતિભાવ હતો : “મા, 
અહીં મકાનના બહારના ભાગમાં કેમ આવ્યાં ? આપ તો 
ઉચચ ખાનદાનનાં છો. મને જ અંદર બોલાવવો હતો.' મા 
હસતાં હસતાં ચાલ્યાં ગયાં. પછી મા જ્યરામવાટી પાછાં જતા 
નીકળતાં હતાં ત્યારે એમનો આ દીકરો પોતાની વિરહ વેદનાને 
વેદા'ન્તને તરણે ઢાંકતો બોલતો હતો : “સંન્યાસીને વળી કોણ 
મા ને કોણ બાપ ? સંન્યાસી તો.માયાથી પર હોય.' એમના આ 
બોલ. કાને પડતાં શ્રી મા બોલ્યાં : “લાટૂ, બેટા, તારે મને 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮: 


ભારતના પુનરૃત્થાનના જ્યોતિર્ધર 





દુર્ણતર્પડ્યા 
૪ : ૨ : સ્વામી અદ્દભતાનન્દ 
ભરતાંકથી ચાલુ) નન નજ 1 નહતું. શારદાનન્દના પિતરાઈ હતા તે 
૧૮૮૫ના સષ્ટેમ્બરમાં, ગળાની [ દશ દો * રામકૃષ્ણાનન્દે સાક્ષી પુરાવી છે કે 
સારવારનેઅંગૈત્રણ દાયકાનીપોતાની ; “જુ , 'ભોજન વેળાએ લાટૂને પકડી લાવીને 
સાધનાન્ભોમ છોડી શ્રી રામકૃષ્ણ ઝુ ા ખવડાવવું પડતું નહીંતર એને એનું 
કૌલકાત્તામાં શ્યામપુકુર અને પછીથી ભાન જ ન રહેતું અમારું બર્ધાનું 


કાશીપુર ગયા તો, એ રામનો આ 
હનુમાન સાથે જ ગયો અને ઉચ્ચ 
સેવાયજ્ઞમાં એ જોડાયો. 'ઠાકુરની સેવા 
એ જ અમારી સાધના. બીજી કઈ 
સાધના અમારે કરવાની ?' એ લાટૂ ઇકો 
મહારાજના બોલ હતા. એક્તાર ઠાકુરનું ફે 
માથું દબાવતાં એ સમાધિમાં સરી ગયા 
હતા. ઠાકુર સાવ બિસ્તરવશ બની ગયા 
ત્યારે, 'આ મહેતર હાજર છે', કહી મળમૂત્રની સેવાનો બોજો 
હસતે મુખે લાટૂએ ઊપાડી લીધો હતો અને ઠાકુરના 
દેહાવસ્રાન પછી એપૂજ્ય શ્રી માની સેવામાં લાગી ગયા હતા. 
માતાજી સાથે એ ૧૮૮૬ના સષ્ટેમ્લરમાં યાત્રાએ ગયા હતા 
પણ રામચંદ્ર દત્તની દીકરીનું અવસાન થતાં, ૧૮૮૭ના 
પ્રારંભમાં શ્રી માએ એમને કોલકાત્તા મોકલી આપ્યા હતા 
થોડા દહાડા દત્ત કૂટુંબ સાથે ગાળ્યા પછી એ પોતાના 
ગુરૃભાઈઓ સાથે વરાહનગર મઠમાં આવી ગયા. 
સંન્યાસમગ્રહણ કર્યા પછી, વિવેકાનન્દે એમનું અદૂભુતાનન્દ 
નામ પાડયું જેપૂરું સાર્થક પુરવાર થયું છે. 

મઠમાંની એમની દિનચર્યા સ્વામી શારદાનન્દે વર્ણવી 
છેઃ “લાટૂરાતે સૂતો નથી. પહેલી રાતે ઊઘનું બહાનું કાઢી એ 
નસકોરા બોલાવે ને બીજા સૌ ઊંઘી જાય પછી એ માળા 
લઇને જપ કરવા બેસે મણકા પડવાના ધીમા 'ખટ ખટ' 
અવાજ સાંભળી એકવાર મને લાગ્યું કે ઉદર ખટખટ ડરે છે 
મેંસિસકારો કરતાં એ અવાજ બંધ થઈ ગયો. થોડીવાર પછી 
એ.જ અટખટ' ચાલુ થઇ અને મે સિસકારો કરતાં બંધ થઈ 
ગઈ.પણ આવું વારંવાર બન્તા મેં જ્ઞનસ પેટાવીને જોયું તો, 
લાટૂજપ કરવામાં મગ્ન, 'ખટ ખટ' એમની માળાના મણકાની 
હંતી.' લાટૂમહારાજનાં જપધ્યાન આમ રાતે જ ચાલતાં એમ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૪૨ 





જમવાનું પતી ગયું હોય, લાટૂને બોલાવા 
છતાંયે એનો પ્રતિભાવ કંઈ ન સાંપડે 
એટલે એમની થાળી એમને ઓરડે 
મોકલાવી હોય તો દિવસ આખો વીતી 
ગયો હોય પણ લાટૂની થાળી એમ ને 
જુ એપજપડી હોય અને એપોતેચોફાળ 
શિિણિ ઓઢીને પડ્યો હોય. ખૂબ ઢંટોળીએ 
ત્યારે, કેટલાયે બૂમલરાડા પછી, એને 
કંઈક ખવરાવી શકાતું ધ્યાનમાં એ એટલા મસ્ત રહેતા.' 
૧૮૯૨થી ૧૮૯૭ સુધી લાટૂ મહારાજ અનિકૈત બની 
ગંગાતટે જ નિવસતા હતા. રાગદ્વેષથી, મોહમાયાથી ૫ર, 
સાચા અર્થમાં અનિકૈત અને સ્થિતપ્રજ્ઞ એ મહાત્માને ગિરીશ 
ઘોષે સાચા 'સ્થિતપ્રજ્' તરીકે બરાબર ઓળખાવા હતા. 
બાગબજારના પૂલની નીચેનો ભાગ લાટ મહારાજનો 
આશ્રમ હતો. ભિક્ષામાં જે નળ્યું હોય તે આહાર કોઈ મોદી 
ચણા આપતા. પોતાના ગમછાને છેડે એની ગાંઠડી વાળી એ 
છેડો ગંગાનાપ્રવાહમાં રાખી એ ધ્યાનમાં બેસે ને કલાકો પછી 
ધાન ઊતરે ત્યાં સુધીમાં એ ચણા પોચા થઈ ગયા હોય તે 
ખાઈ લેવાના. એકવાર એ રીતે ગમછામાં ચણા મૂકી તેની ૫૨ 
ઈટ દબાવી એ ધ્યાનમાં સરી પડ્યા. ધ્યાન ઊતયું ત્યારે 
ગંગામાં ભરતીની હેલ આવેલી અને ચણા તેની નીચે. ગંગાને - 
કે ગંગાધરને ?- ભરોસે. ચાર પાંચ કલાક પછી ઓટ આવી. 
ગંગાએપણ આ સાધુપ્રત્યેપ્રેમ દાખત્યો અને ચણાને પોતાના 
પ્રવાહમાં એ ખેંચી ન ગઈ 
સ્વામી તિતેકાનન્દ અમેરિકાની પહેલી મુલાકાતેથી 
૧૮૯૦માં પાછા આવ્યા ત્યારે લાટૂ મહારાજ અદશ્ય. 
જૂરદેશમાં સાહેબો અને મેમસાહેબોની સાથે રહ્યા પછી એને 
ભલા મારી યાદ ક્યાંથી હોય ?' પણ સ્વામીજી પોતાના આ 


ઈ્ટ્શ 


તપસ્વી ગુરુભાઈને ભૂલ્યા ન હતા. ખોળી કાઢ્યા ને એમને 
પ્રેમથી ભેટી સ્વામીજી બોલ્યા : “તું મારો એ જ લાટૂછો ને હું 
તારો એ જ લોરેન (લાટૂએ રીતે બોલતા) છું.' લાટ્નો ક્ષોભ 
તત્કાલ શમી ગયો પણ વિવેકાનન્દે મિશનની સ્થાપના કરી, 
મઠમાંની દિનચર્યાનું સમયપત્રક બનાવ્યું એ કંઈ આ 
અદ્ભૂતાનન્દને રચ્યું નહીં. પોતાનો ગમછો બગલમાં ભરાવી 
એ મઠમાંથી ચાલતા થવા લાગ્યા. “ક્યાં જાય છે ?' 
સ્વામીજીએ પૂછ્યું. “કોલકાત્તા', જવાબ મળ્યો. “કારણ ?' 
'તમે નવા નવા નિયમો ને કાયદાઓ બનાવો એમનું પાલન 
મારાથી થઈ શકે તેમ નથી. ઘંટને ટકોરે ધ્યાનમાં બેસી જાય 
એવું, મારું મન નથી.' થોડા હિચકિચાટ પછી સ્વામીજીએ. 
એમને નિયમોમાંથી મુક્તિ આપી. 
પોતાના એ સાથીને ૧૮૯૭ના ઉનાળામાં સ્વામીજી 
ઉત્તર ભારતની અને કાશ્મીરની યાત્રાએ લઈ ગયા. શિકારો 
ચલાવનારનાં બૈરી બાળકો પણ એ શિકારાના ભંડકિયામાં કે 
કૌઈ ખૂણે. રહેતાં હશે એ જોઈ લાટૂમહારાજ તરત જ ઠેકડો 
મારી ઊતરી ગયા અને બોલ્યા : “સ્ત્રીઓની સાથે એક જ 
નાવમાં હું નહીં રહું.' સ્વામીજીની સમજાવટથી એ ફરી શિકારે 
ગયા. કાશ્મીરમાં એકવાર એમણે સ્વામીજીને પણ મહાત કર્યા 
હતા. ત્યાંના કોઈ પ્રાચીન મંદિરનું ખંડેર જોઈ સ્વામીજી બોલ્યા 
કેઃ “આ મંદિર આશરે બે અઢી હજાર વર્ષ પુરાણું હશે.' લાટૂ 
મહારાજને ઉત્કંઠા જાગતાં એમણે પૂછ્યું : “તમે એ. કેમ જાણ્યું 
? મને સમજાવો.' હસીને સ્વામીજીએ કહ્યું કે : “આ હું તને 
નહીં સમજાવી શકું. તું ભણ્યો હોત તો સમજાવવા કોશિશ 
કરત.' સ્વામીજીના પ્લેટો તાળીઓ પાડતાં બોલી ઊઠયા : 
“તાહ વાહ !તમે એવા કેવા તિદ્દાન કે મારા જેવા બુધ્ધુને પણ 
નથી સમજાવી શકતા ?' શ્રીનગરમાં સ્વામીજીની સાથે એ. 
રાજમહેલમાં અતિથિ બન્યા હતા પણ રાજાના અન્ન કરતાં 
એને સામાન્ય પ્રજાનું અન્ન વધારે પસંદ હતું. દરવાનની રોટી. 
અને રીંગણાનું ભડથું એમણે લઈ લીધાં હતાં ને આરોગ્યાં 
હતાં. સ્વામીજી સાથેની યાત્રા પછી પાછા એ કોલકાત્તા 
પહોંચી ગયા. 
મઠ આલમબજારથી નીલાંબર બાજુના બેલુડના 
ઉદ્યાનગૃહે પહોંચી ગયો. હતો. લાટૂ મહારાજ ત્યાંના સ્થાયી 
નિવાસી બન્યા ન હતા. સ્વામીજીના બોલાવ્યા અમેરિકા ગયેલા 
સ્વામી શારદાનન્દ, સ્વામીજીને જ બોલે, મઠ મિશનનું મંત્રીપદ 
સંભાળવા ૧૮૯૮માં પરત આવી ગયા હતા. પોતાનું બિછાનું 


હ્ટ્શ 


એ સ્વચ્છ અને વ્યવસ્થિત રાખતા. લાટૂ મહારાજ એ બધું 
વીંખીપીંખી બોલતા : “શરતભાઇ, ત્યાંથી તમે પણ કેતા સાહેબ 
બનીને આવ્યા છો તે જોઉ છું ? શારદાનન્દ મલકાતા. 

નિરક્ષર લાટૂમહારાજ માટે શાસ્ત્રવચનો માત્ર કહેવા- 
સાંભળવા પૂરતાં ન હતાં. બ્રહ્મચારી સુધીર (પછીના સ્વામી 
શુદ્ધાનન્દ) સાથે શરાધર પંડિતનું ક્ઠોપનિષદ પરનું પ્રવચન 
સાંભળવા ગયા. “આત્મા અંગૂઠા જેવડો છે...' એ શ્લોક અને. 
એની સમજૂતી સાંભળી એ મોટેથી બોલી ઊઠ્યા : “અરે 
સુધીર, પંડિતે બરાબર જ કહ્યું છે.” બીજાઓનું ધ્યાન પોતાની 
તરફ દોરાશે તે. ખ્યાલ તેમને આવ્યો જ નહીં. પણ એ 
શાસ્ત્રવાક્ય એ અભણ સંન્યાસીની અતતુભૂતિને સાચી ઠેરતતું, 
હતું તેનો આનંદ એ વ્યક્ત કરતા હતા. એ ધ્યાનસિધ્ધ યોગી 
હતા. 

ભિક્ષા લેવામાં એ ખૂબ ચોક્કસ હતા. એક દિવસે 
કોઈએ. એમના પ્રત્યે ઉદારતા દાખવી દાન આપવા ઈચ્છ્યું 
પણ એની પાસેથી કશું જ લીધા વગર એ ચાલતા થયા. 
કારણ ? “એ અત્યારે નશાના તોરમાં છે. નશો. ઊતરતાં ઢોલ 
પીટશે કે મને લૂંટી લીધો.' અને એ જ લાટૂ મહારાજને એક 
વાર કોઈ દારૂડિયો મોટેથી ગાળો દેવા લાગ્યો ત્યારે ત્યાં હતા તે 
ભક્તો પેલાને ઠપકારવા આગળ વધતા હતા તેમને લાટૂ 
મહારાજે રોકી તેમને કહ્યું: “એ તો નશો કરીને છાકટો થયો છે 
ને એલફેલ. બોલે છે. તમે સૌ દારૂ પીધા વિના જ છાકટા બની. 
ગયા. છો. તમે એને શું મારશો. ? દારૂએ.જ એને મારી નાખ્યો 
છે.' ધાર્મિક માન્યતાની ઉદારતાનો ઠાકુરનો વારસો એમણે 
બરબર જાળવી રાખ્યો હતો. ઈદ અને મોહરમના તહેવારોએ. 
એ. પીરની દરગાહે જતા અને નાતાલ તથા ગુડ ફાઈડેના 
દિવસોમાં એ જાતે જ ઈસુને નેવેદ્ય ધરાવતા. 

પૂજ્ય શ્રી મા ૧૯૦૭માં જ્યરામવાટીથી કોલકાત્તામાં 
બલરામ ભવને આવ્યાં. લાટૂ મહારાજને ત્યાં જોઈ શ્રી મા 
બોલ્યાં: “કેમ છો ? બેટા લાટૂ.' લાટૂનો પ્રતિભાવ હતો : “મા, 
અહીં મકાનના બહારના ભાગમાં કેમ આવ્યાં ? આપ તો 
ઉચ્ય ખાનદાનનાં છો. મને જ અંદર બોલાવવો હતો.' મા 
હસતાં હસતાં ચાલ્યાં ગયાં. પછી મા. જ્યરામવાટી પાછાં જવા 
નીકળતાં હતાં ત્યારે એમનો આ દીકરો પોતાની વિરહ વેદનાને 
વેદા'ત્તને તરણે ઢાંકતો બોલતો, હતો : “સંન્યાસીને વળી કોણ 
મા નેકોણ બાપ ? સંન્યાસી તો.માયાથી પર હોય.' એમના આ 
બોલ. કાને પડતાં શ્રી મા બોલ્યાં : “લાટૂ, બેટા, તારે મને 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮: ૭ 


માનવાની જરૂર નથી.' શ્રી માના આ સ્નેહલ બોલે બધું વેદાન્ત 
ઊડી ગ્યું અનેમાનો એ લાડકો દીકરો શ્રી માને ચરણે પડી 
રડતા લાગ્યો, પૂજ્ય શ્રી માની આંખો પણ આંસુથી ઊભરાઈ 
લાટૂમહારાજ યવહારનો ભંડાર બની બોલ્યાઃ “આ શું પિયર 
જતી વેળા કંઈ રડાય ?' અને પોતાના ઉપરળાથી એમણે શ્રી 
માનાં આંસુ લૂછ્યાં. એમને.મન મા સ્ત્્યં લક્ષ્મી જ હતાં. 
ઠાકુરના પરમ ભક્ત નાટ્યકાર ગિરીશ ઘોષ સાથે લાટૂ 
મહારાજને નિકટનો નાતો હત્તો. પોતાના “કાલા પહાડ' 
નાટકમાં ગિરીશે લાટૂમહારાજના જીવન ચર્ત્રિને વણી લીધું 
હતું. અતારનતાર શિરીશને ત્યાં જતા લાટૂમહારાજે ગિરીશની 
માંદગીના ખબર સાંભળી એ મુલાડાતો બંધ ડરી દીધી. કારણ 
પૂછતાં એમણે કહ્યું : 'ગિરીશની પીડા મારાથી જોઈ શકાતી 
નથી.' અને ૧૯૧૨ની ૮મી ફેબ્રુઆરીએ ગિરીશ અવસાન 
પામ્યા. સ્વામી વિવેકાર્નદના દેહત્યાગ વખતે પોતે કોલકાત્તા જ 
હતા છતાં બેલુડ ગયા ન હતા. એ વેદાંતી હોવા છતાં આવા 
સ્વજનોનાં મૃત્યુ એમને સ્તબ્ધ બનાવી જતાં. પણ એમનું મન 
હતે સ્તજનતિહોણા કોલકાત્તામાંથી ઊઠી ગયું અને ગુરૂભાઈ 
પ્રેમાનન્દના આગ્રહથી દુગપિજા સુધી રોકાયા પછી એમણે 
કાશીની વાટપકડી, જર્તા પહેલાં પોતાના તિવાસસ્થાન સામે 
નજર માંડી એ ત્રણ વાર બોલ્યા : “માયા, માયા, માયા.'' 

એ કાશીવાસ કરતા હતા ત્યારે શ્રીમા ત્યાં આનાં હતાં. 
પૂજાપો લઈને વિશ્વનાથને મંદિરે જવાને બદલે એમની 
માતૃભક્તિ એમને પૂજ્ય મા પાસે લાવી. ભાતપૂર્વક ર્કપિત ગાત્રે 
દીકરાએ માને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી અનેપછી અશ્રુજળથી 


જીવનરેખ 


વિસ્તૃઢ પટ પરે 
એક રેખા 

બે બિંદુ મધ્યે પડી 
અચેતન, સુપ્ત 


મુગ્ધ હું એના વળાંક પર 
શોધી સહું 

ચોતરફ 

અણદીઠ હસ્ત ! 


ઇન્દ્ર શાહ 





અભિષેક કર્યો. 

એમના પરગજુપણાના, બીજોઓના મનની વાત જાણી 
જવાના અને એપના નેષ્ઠિક બોલ સાચા પર્ડ્યોનાં કેટલાક 
દૃષ્ટાંતો એમના આ અંતિમ કાશીવાસ દરમિયાન બન્યા હતા. 
અનેકની આધ્યાત્મિક તૃષા એમણે સંતોષી હતી અને એ 
તિરક્ષર ર્સન્યાસીના બોલોને બંગાળીમાં 'સત્કથા' નાપ્ે 
પ્રકાશિત કરવામાં આના છે. 

એમના અંતિમ દિવસોમાં એ બહુમૂત્રથી પીડાવ 
લાગ્યા. એક પગે થયેલું ગૂમડું વકરીને “ગેંગરીન' બની ગયું. 
શસ્ત્રક્રિયાથી એ મટરું ખરું પણ ફરી વ્કર્યું છેલ્લા ચારેક 
ટિવસોમાં ડોક્ટર વાઢકાષ કરતા જ રહ્યા પણ અદ્ભુતાનંદ 
સુખદુઃખથી, આનંદપીડાથી પર હતા, ૧૯૧૦ની એપ્રિલની 
રપમીએ મહાસમાધિ દ્વારા એમણે દેહત્યાગ કર્યો. ગુરભાઈ 
તુરીયાનન્દે એમના પરલોકગમનને “અદ્ભુત મહાપ્રયાણ' કહયું 
છે, એમણે લખ્યું છે : 

“લાટૂમહારાજની આવી શાંત, કરૃણાપૂર્ણ, આનંદમય 
દેષ્ટમેંપહેલાં ક્યારેય જોઈ ન હતી... એમનાં નેત્રોખુલ્લાં ને 
મુક્ત હતાં એમાં જે પ્રેમ, જે પ્રસન્નતા, જે સામ્ય અને 
મૈત્રીભાત જોયાં તે વર્ણનાતીત છે... જાણે તેઓ બધાના પ્રેમનું 
અભિવાદન કરી રહ્યા હતા. આ દશ્ય અત્યંત અદ્ભુત અને 
હૃદયસ્પર્શી હતું !જાણે અદ્ભુતાનન્દ નામ સાર્થક કરવા માટે 
જપ્રભુએઆ અદ્ભુત દશ્ય બનાવું... ધન્ય છે ગુરુ મહારાજ 
અને ધન્ય છે એમના આ લાટૂ મહારાજ !” 


જટ 
ઉ લ ૫5 5[00%૯ 
4 1૯ 11૯5 
પ્લિંધલ્લા 190  ૦તાક 
11૦55, 5111 
થાધીપતાંલ્વં 1 ૦૪0 15 ઇલા, 
ક્વઈલી 
શ હપ્તે 
હટ પ॥ડલ્ણા ઊતાત 


1્ાકાતાલ્તે 0] 2ત૦01૮ ડરતા 


શ્રી ઈન્દ્ર શાહના તાજેતરમા પ્રગટ થયેલા સંગ્રહ “જોરખગોપાલમ્‌ અને અત્ય ક્ત્યો'માંથી. 
પ્રકાશક તળ તપ 577 ક 1તરકાણાત્ટ કપલ ગડત ણ ઇ૧3 44095 154 
પૃ. ૧૩૪,મૂલ્ય રૂ ૨૫૦(ભારતમાં) $ 12 (બીજા દૈશો માટે) 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ : ૩૪૪ 





લ્ટ્શ 


રસિકતા અને વિદ્ધત્તાનો સુયોગ 


ભોળાભાઈ પટેલ -, પ 
જ. તા. ૭-૮-૧૯૩૪)ના છઃ પ 
પ્રસન્ન વ્યક્તિત્વની ખૂબી [ડે પડ 
એ. છે કે ઉંમરે એમની 
તાજગીને ઝાંખી પાડી નથી ન 
એમની સહદ્યતા -- 
પાંડિત્યના ભારથી દબાઈ 
ગઈ નથી. એમનું હાસ્ય 
“ર્યંબકના. અટ્ટહાસ્ય'નો. 
વારસો ધરાવે છે. એમની જી 
પૂર્વસંમતિ. વિના કેન્દ્ર [- 
સરકારે પવ્મશ્રીનું સન્માન [] 
જાહેર કર્યું છે પણ એમનો (સ 
સ્વભાવ કશું નકારવાનો. હિં; 
નથી, તેથી કદરની લાગણી [ 


અભિર્નદન ! 

સહૃદય વાચકો મળ્યા એ. પહેલાં ભોળાભાઈને 
વિદ્યાર્થીઓ મળ્યા. યોગ્યતા હોય તેને આ બંને મળે જ. શિક્ષક 
તરીકેની ભોળાભાઈની યોગ્યતા જાણે કે જન્મજાત ન હોય ! 
કડી સર્વવિદ્યાલયમાં શ્રી મોહનલાલ પટેલ જેવા ગુરુઓએ. 
સાહિત્યનો રસ જગાવ્યો, ભાષાઓ પ્રત્યેપ્રેમ કેળવ્યો. મેટ્રિક 
થઈ તેઓ શિક્ષક થયા. ઉ્મગથી ભણાવતા. ભણાવવાની સાથે 
એવું, ભણ્યા કે જોતજોતામાં બી.એ. એમ.એ. થઈ અધ્યાપક 
થયા. (૧૯૧૦) પછી ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં હિન્દીના 
અધ્યાપક અને અધ્યક્ષ તરીકે કામગીરી કરી. (૧૯૬૮થી 
૯૪) ૧૯૭૭માં “અજ્ઞેયજી એક અધ્યયન' વિષય પર તેમણે 
પીએચ.ડી.ની પદવીપ્રાપ્ત કરી. 

નગીનદાસ પારેખ પાસેથી શિષ્યભાવે બંગાળી શીખ્યા. 
તેમની સાથે. ૧૯૬૪થી ૭૮ સુધી બંગાળી સાહિત્યનું વાચન 
કર્યું. ઉપયોગી થવાતું હોય તો થવાની ભોળાભાઈ પટેલની 
તૈયારી હોય છે. ગુજરાત વિદ્યાસભાની કારોબારીમાં હતા, હવે 
પ્રમુખ છે. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના ૧૯૯૮થી ૨૦૦૩ 
સુધી અધ્યક્ષ રહ્યા. ૧૯૭૪થી ૨૦૦૦ સુધી ગુજરાતી 


'લ્ટ્શ 










- પવ્શ્રી : ભોળાભાઈ પટેલ 


રઘુવીર ચૌધરી 

ક " સાહિત્ય પરિષદના માસિક 

“જ. “| “પરબ'ના તંત્રી-સંપાદકની. 

ન પ ી જવાબદારી સંભાળી. કે. કે. 

ઝે ડા. બિરલા ફાઉન્ડેશનના 
સ _ 


. તુલનાત્મક ભારતીય 
“ન્ન સાહિત્યના ફેલો તરીકે 
સૂન (૧૯૯૧થી ૯૮) કામ કર્યું 
“અ્યુંતો રાંતિનિડેતનની 
[,.. ખે તિશ્ભારતી યુનિવર્સિટીએ 
# અકૂડરરું તેમને૧૯૮૩માં ફેલો તરીકે 
“ અક [િમ્યા. બંગાળીમાં વાત કરી 
“1 શકે તેવી તેમની સજ્જતા 
છે. દિલ્હી સાહિત્ય 
૧% અકાદમીના વહીવટમાં 
સક રહ્યા, પરંતુ સ્પધનો 
-- ભાતનહિ, 
એમની સ્મૃતિ 
અદ્દભુત છે. સંસ્કૃતનાં આખાં ને આખાં પુસ્તકો હાથમાં 
રાખ્યા વિના ભણાવે. જર્મન અને ફ્રેંચ ભાષા શીખ્યા છે. 
ભાષાવિજ્ઞાનમાં અનુસ્નાતક ડિપ્લોમા ધરાવે છે. હિન્દી 
ઉપરાંત અંગ્રેજીમાં એમ.એ. (૧૯૭૦) કર્યું છે. ઉડિયા - 
અસમિયામાંથી અનુવાદો કર્યા છે. વનલતા સેન, ચાર 
અધ્યાય, સમકાલીન અસમિયા ડવિતા, સૂરજમુખીનાં સ્વપ્ન, 
ઇઈયારુઈંગમ (જૈને શ્રેષ્ઠ અનુવાદનો. પુરસ્કાર (૧૯૯૮) મળેલો, 
છે.) નગ્નનિર્જન હાથ વગેરે એમણે કરેલા જાણીતા અનુવાદો 
છે. તો રઘુવીર ચૌધરી સાથે ઉમાશંકરના 'નિશીથ-પ્રાચીના'નો 
હિન્દીમાં અનુવાદ કર્યો છે. એમના પ્રવાસનિબંધોને 
સમજવામાં આ ભૂમિકા ઉપયોગી થાય તેવી છે. 
કવિતા એમને અન્ય કળાઓની સંનિકટ લઈ ગઈ. 
હિમાલયમાં એમને ભવ્યતા, દિવતા અને સુંદરતાનો સમન્વય. 
સુલભ થયો છે. એમની સંવેદનશીલતા સંકુલતા અને સૂક્ષ્મતા 
દાખવે છે તેનાં દૃષ્ટાંતો એમના પ્રવાસનિબંધોમાં ઠેરઠેર મળશે. 
એમના પ્રવાસનિબંધોમાં નિબંધ અને ડાયરીના સ્વરૂપનો 
સંગમ થયેલો છે. હરીન્દ્ર દવેએ યોગ્ય જ કહ્યું છે કે વિવેચક 


૨૮૦૧-૨૦૦૮ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮: :-” 


ભોળાભાઈની વિદ્રત્તામા રસિકતા છે અને પ્રવાસવર્ણનની 
રસિક્તામાં વિદ્રત્તાની સરવાણી છે કાકાસાહેબ કાલેલકર, 
સૂરેશ જોપી, દિગીશ મહેતાએ ગુજરાતી લલિત નિબધને 
આગવી રીતે સમૃદ્ધ કર્યા છે તેમા ભોળાભાઈ પ્રવાસનિબધનુ 
એક નવુ પરિમાણ ઉમેરે છે સાહિત્યિક સદર્ભોના 
વિનિયોગની દષ્ટિએ તેઓ સુરેશ જોષી સાથે છે અને 
રખડપટ્ટીના બહોળા અનુભવની દષ્ટિએ તે કાકાસાહેબ સાથે 
છે વિદિશા (૧૯૮૦) પૂર્વોત્તર (૧૮૮૧) કાચનજઘા 
(૧૯૮૫) રાધૈ તારા ડુંગરિયા પર (૧૯૮૭) બોલે ઝીણા મોરે 
(૧૯૯૧) શાલભજિકા (૧૯૯૨) દંશ્યાવલી (૨૦૦૦) અને 
યુરોપ અનુભવ (૨૦૦૪) એના ઉત્કૃષ્ટ દષ્ટાતો છે દેવોની 
ઘાટી (૧૯૮૩)નુ સા[હેત્ય અકાદમી દિલ્હીના એવોર્ડથી 
(૧૮૯૩) અને દેવાત્મા હિમાલય (૧૯૯૦)નુ ઘનશ્યામદાસ 
શરફપુરસ્કારથી ગૌર્ત શયેલુ છે 

સઉદય સાથેની ભાગીદારીનુ તત્ત્વ પ્રવાસનિબધોમા 
ઉપકારક નીવડ્યું છે વિદિશા નિબધ પ્રવાસનિબધનો અપૂર્વ 
અને અનન્ય નમૂનો છે લૈખક લૌકિક ધરાતલ પર ઊભા છે, 
પરતુ નિબધ યુધિષ્ઠિરના રથની જેમ દશાગુલ ઊંચે ચાલે છે 
દેતાત્મા હિમાલય, દેવોની ઘાટી અને કોંચનજઘા પુસ્તકો એક 
સાથે વાચવા જેવા છે તેમા ભારતના સૌદર્વસ્યાનોનુ પાન છે 

નિરજન ભગતકૃત પ્રવાલઠ્વીપ અને બોદલેરના 
નગરકાવ્ો વિશેનો એમનો લેખ સસ્કૃતિ મા પ્રગટ થયો 
(૧૮૬૧૩) એણે ભોળાભાઈને ગુજરાતી સાહિત્ય જગતમાં 


સીધોપ્રવેશ અપાવ્યો. પ્રૌઢ વિવેચક ઠર્યા અધુના (૧૯૭૩) 
ભારતીય ટૂકી વાર્તા (૧૬.૦૩) પૂર્વાપર (૧૯૭૬) કાલપુરૂષ 
(૧૯૭૮) આધુનિકતા અને ગુજરાતી ડવિતા (૧૬૮૭) 
સાહિત્યિક પરપરાનો વિસ્તાર આદિપુસ્તકોમા ભોળાભાઈ 
વિવેચક કરતા વધુ તો આસ્તાદક છે 

ભોળાભાંઈ કર્તન્યથી પ્રેરાઈને વિરેચક બન્યા અને 
નિરજન આદિ વડીલોના આદેશથી નિબંધકાર બન્યા છે હુ 
એમને પ્રતિભાશાળી શિક્ષક કહુ છુ ત્યારે વિદ્ત્તા, વકતૃત્વ 
અનેતાત્સલ્ય ઉપરાત ભોળાભાઈની ભાતષિત્રીપ્રતિભાનો.પણ 
નિર્દેશ કરુ છું 

ભોળાભાઈ પટેલનુ અન્ય પુરસ્કારો દ્રારા પણ ગૌરવ 
થયેલુ છે ઉત્તર પ્રદેશ હિન્દી સસ્થાન લખનઉ દ્રારા સૌહાર્દ 
પુરસ્કાર (૧૯૮૯) ગુજરાત સાહિત્યસભા દ્વારા રણજિતરામ 
સુતર્ણરદ્રક (૧૯૯.૫૩ ભારતીય ઉપન્યાસ પરપરા. માટે 
કેન્દ્રીય હિન્દી સસ્થાનયો પુરસ્કાર (૨૦૦૨) તથા ગુજરાતી 
ચાહિત્યપરિષેદ દ્રારા સ્વામી સચ્ચિદાનદ પુરસ્કાર (૨૦૦૫) 
તેમને એનાયત થયેલા છે 

એવા ભોળાભાઈ પટેલને ૨૦૦૦ના વર્ષનો શ્રી 
મનુભાઈ પચોળી દર્શક ફાઉન્ડેશનનો સાહિત્ય એવોર્ડનિબધ 
અને વિવેચન સાહિત્યમાં આપેલા તિશિષ્ટડદાન માટેહમણા 
અપાયો છે એની સાથે 'પદ્મશ્રી ઉમેરાય છે એ શુભ ઘટના 
છે સમાજ અને સસ્કૃતિ માટે. 


નરી નતિષદ્ર સાહિત્ય પ્રીતિ 


ભોળાભાઈને જુદી જુદી ભાષાઓ શીખવાનો ઊડો રસ છે બગાળી તે નગીનદાસ પારેખ પારોથી શીખ્યા 
અનેઅનેક કૃતિઓ લગાળીમાંથી ગુજરાતીમાં ઉતારી છે એ જ રીતે ગુજરાતી કૃતિઓને હિંદીમાં અનુવાદિત કરી તેઓ 
સાસ્કૃતિક સેતુ બન્યા. નિશીથ પુરસ્કાર ગ્રથમાળામાં તેમણે જીવનાનદદાસના કાવ્યોનો અનુવાદ આપ્યો અને 
અરસેમેયા કાવેતાને પણ ગુજરોતીમાં લઈ ઓળો... કાવે-નેવલકયાકોર સુનીલ ગગોપાધ્યાયેની ફતિઓને ગુજરાતી” 
લઈ આવવાનું શ્રેય પણ ભોળાભાઈને ઘટે છે એમની સ્વર્ગેર નીચે માનુષ નવલકથા વાચી એ દિવસોમાં એનો 
કથાસાર એવો તો ઊછળી ઊછળીને આપતા કે શ્રોતા આ નવલકથા વાઓ વગર ન રહે. હુ ત્યારે યુનિ. ગ્રથનિર્માક 


બોર્ડમાટે “ભારતીય નવલકથા પુસ્તક તૈયાર કરતો હતો. મેં એને માટેઆ કૃતિ પસદ કરી. પછી તો ભોળાભાઈનો આ 
અનુવાદ પુર્તકાકારે પ્રગટ થયો ત્યારે એની પ્રસ્‍તાવના લખવાનું તેમણે સૂચવ્યું. મારા પ્રસ્‍તાવના લેખનું શીર્ષક હતુ 
શ્રતિકાર અનેપ્રતિભાવની કથા .. આપણા બીજા અનુવાદકો સુનીલ ગગોપાધ્યાયની કૃતિઓનો અનુવાદ કરવાગ્રેરાયા 
એમાપ્રેરણા કદાચ ભોળાભાઈની છે.. ભોળાભાઈ એટલે સ્નેહ અને સૌહાર્દ નરી નિર્મલ સાહિત્ય પ્રીતિનુ પ્રતીક ' 


(૦૬૫-૧૮૮૯) 


રમણવાવ જોશી 
“અક્ષરના આરાધકો ૧ માંષી) 


ફેબ્રુખારી ર૦૦૮ ૩૪૬ 








હ્દય 


શાસ્ત્રીય સંગીત : મારી નજરે 


નિર્મિશ ઠાકર 


૪ : ૨ : સૂરુપરિચય 


ભતાંકથી ચાલુ) 

ત્ષિમુનિઓએ માણસમાં તો ઠીક, પણ “સંગીત'માંયે 
વર્ણવવસ્થા (અવ્યવસ્થા ?) ઘુસાડી છે, એ જાણી હું ભારે 
નિરાશા અનુભવું છું. એમના સૂર-વર્ગીકરણ મુજબ ષડ્જ, 
મધ્યમ અનેપંચમ,એત્રણ સૂરો બ્રાહ્મણ છે !રિષભ અને ધૈવત 
ક્ષત્રિય, અને નિષાદ શૂટ્ટ છે ! ગંધારને વૈશ્ય ગણાયો 
છે !આમાંયે બ્રાહ્મણોનું આધિપત્ય વિશેષ જણાય છે, એટલે આ 
મકારનુંવર્ગીકરણ આપનારબ્રાહ્મણ જહશે, એમ ધારી શકાય. 
આતોસારું છે કે સરકારનું ધ્યાન હજી સુધી શાસ્ત્રીય સંગીત 
ભણી ગયું નથી, નહીંતો એમાંયે અનામતપ્રથા ઘુસાડી હોત !જો 
બાપુને ખબર હોત કે રાગ ભૂપાલીમાં 'મધ્યમ' અને 'નિષાદ' 
વર્જિત સૂર છે, તો ઉપવાસ પર બેસતાં પહેલાં તેઓ અવશ્ય 
જૃણાવત કે, “હું વૈશ્ય છું, પણ મને “મધ્યમ'ની ચિંતા નથી. હું 
એટલું જ કહીશ કે ભૂપાલીમાં જ્યાં સુધી 'નિષાદ'નો પ્રવેશ નહીં 
થાય, ત્યાં લગી મારે માટે અન્ન-જળ વર્થ્ય છે !' ટૂંકમાં, જો આ 
પ્રકારની વર્ણવ્યવસ્થા યાદ રાખી સંગીતના કાર્યક્રમોમાં સૂરો 
ગવાશે, તોપોલિસ વ્યવસ્થા રાખ્યા છતાં મારામારી થશે, માટે 
સંગીતના હિત ખાતર તમે “આ શાન'ને ભૂલી જજો !(જો કે તમને 
થશે કે લેખકે ભૂલ્યા વિના આ કેમ લખ્યું ?) 

મનુષ્યની જેમ સ્વરોના સ્વભાવમાં પણ વૈવિધ્ય હોય છે. 
સ્વરોના સ્વભાવોને ધ્યાનમાં લઈએ, તો આપણને આડકતરી 
રીતે સાહિત્યજગતની ઝલક અપાતી હોય, એવું જ લાગે હોં ! 
ષડ્જ અને ગંધાર, એ બે સ્વરો કવિ સમા શીત અને રસયુક્ત 
હોય છે. પુરસ્કાર પ્રાપ્ત ન થાય, તો પણ કવિઓ ઠંડા કલેજે 
વિવિધ રસપ્રગટકરતી કવિતાઓ લખતા રહી શકે છે, કદાચ 
એપ્રકારની સક્રિયતા આ સ્વરોદાખવી શકતા હશે !રિષભ અને. 
નિષાદ કૃતિઓના ભાર નીચે દબાઈને જીવનનો રોમાંચ ખોઈ 
બેઠેલા સંપાદક જેવા હોઈ શકે, કારણ કે શાસ્ત્રોમાં તેમને શીત 
અનેશુષ્ક દર્શાવાયા છે ! (જો કે રાગોમાં એ. બંને સ્વરો દ્વારા એવું 
માધુર્યપ્રગટથતું મેંઅનુભવ્યું છે કે એમને 'શુષ્ક' કઈ રીતેકહી 
શકાય, એ મને સમજાતું નથી ! મધ્યમ અને પંચમની 
સ્વરબેલડી સ્વભાવે ઉષ્ણ અને શુષ્ક હોઈ વિવેચકો જેવી ગણી 
શકાય ! માત્ર ધૈવત જ એક એવો સ્વર છે જે સમજુ અને 
ધૈર્યશીલ વાચકની યાદ અપાવે છે, કારણ કે એ. સ્વભાવે 
સમશીતોષ્ણ હોય છે ! (આમ, સ્વરોના સ્વભાવોને ધ્યાનમાં 
લઈએ તો “સંગીતમાં શુષ્કતા વધુ છે' એવા તારણ ૫ર આવવું 
પડે, જે ગળે ઊતરે તેમ નથી !ને હુંયે ગળે ઊતરે એવું લખવા 


્ટ્શ 


માટેજાણીતો નથી ! 

અછાંદસ લખત્॥ કવિઓને ન ગમે, એવી બાબત પણ 
મારે (ખાસ તો એકારણે જ 9 લખવી છે. સ્વરોને છંદો સાથેપણ 
મીઠા સંબંધો હોય છે. (માટે ભલે અછાંદસ લખો, પણ એને 
ગાશો નહીં !નહીં તો શ્રોતાઓ નર્કમાં જશે !) માટે નીચેનું લીસ્ટ 


અછાંદસખોરોએ ના વાંચવું... 
સ્વર સંકળાતો છંદ 
ષડ્જ અનૃષ્ટુપ 
રિષભ ગાયત્રી 
ગંધાર ત્રિષ્ટુપ 
મધ્યમ બૃહતી. 
પંચમ પંક્તિ 
ધેવત ઉષ્ણિક 
નિષાદ જગતી 


કમ્પાઉન્ડરોને લાંબે ગાળે ડોક્ટર બની જતા અને 
પ્રોફેસરોને સાહિત્યકાર બની જતા... તો આપણે જોઈએ છીએ. 
જ્યોતિષીઓ સંગીતકારબની જાય, એપણ એપ્રકારનુંજોખમ 
જ છે !કારણ કે ગ્રહોને સ્તરો સાથેપણ સાંકળવામાં આવ્યા છે. 
મનેપ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનમુજબ ચંદ્ર સાથે ષડ્જ, બુધ સાથે રિષભ, 
શુક્ર સાથે ગંધાર, સૂર્ય સાથે મધ્યમ, મંગળ સાથે પંચમ, ગુરુ 
સાથે ધૈવત અને શનિ સાથે નિષાદ સંકળાય છે. સંગીતની પૂરી 
પનોતી ન બેસે, એટલા ખાતર રાહુ-કેતુને સ્વરોથી મુક્ત કરી 
દેવાયા છે. 

આ આખી સૃષ્ટિ મને મુખ્ય બે બાબતમાં વર્હેંચાઈ 
ગયેલી દેખાય છે. દરેક ક્ષેત્રે મહદૂશે તિવાદ ચાલતા હોય છે 
અને થોડેક અંશે સંવાદ પણ જોઈ શકાય છે. જ્યાં પણ બે જણા 
ભેગા થાય, ત્યાં આ બે શક્યતા રહેવાની જ. (કવિઓની વાત 
અલગછે.કવિતો એકલો હોય તોવે જાત સાથે સંવાદ કે તિવાદ 
કરી શકે છે ! સંગીતમાં તો સાત-સાત સૂરો છે, એટલે સંવાદ- 
વિવાદતો હોયજ! 

સંવાદ : એક સરખી વિચારધારા ધરાવતા હોય, એમ 
અમુક સ્વરો એકબીજામાં ભળી સુમધુર અસર ઊભી ડરે છે. 
(અલબત્ત વિવેચનમાં જો આવું બને તો 'મૈત્રી-વિવેચન' જેવો 
પ્રકાર સર્જાય છે, જેને આધારે આજે કેટલાક સાહિત્યકારો અને 
વિવેચકો ટકી ગયા હોય, એવો ભાસ ઊભો કરે છે !એપ્રકારના 
વિવેચનનાપાયાનો સિધ્ધાંત અગર મનેપૂછશો; તો હું ગાઈશ... 
“તુમ કો જો પસંદ વો હી બાત કરેંગે, દિન કો અગર રાત કહો. 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ : પે 


કક કજ કૂ જૂ - ઇતના, 


1 ઝમ 


ઝક 


ઊંથ ગરિમા) 
અતિસમૃધ્ધ “હું'કારની કા-કંથા 





કે ૧-૪૦ તનમન મઝઇ--તઝટન- ત જાડ ન ઝન્ઝનણુ 


હેપ્રવીણ દરજીઆપણા 
સનિષહ થધ્યાપક અને 
કેળવણીકાર તો ખરા જ, સર્જક 

! વિંવૈચક અર્ત નિબંધકાર તરીકે 


૭ મોય ગજાના સાહિત્વક!ર છે 
; એમના નવ જેટલા લલિત 
ી નિબંધોના સંગ્રહો, બાર 


' ચિંતનાત્મક નિબંધોના અને બે 
પ્રવાસ નિ્ળંધોના સંગ્રહોની 


આંતરક્રી જોતાં, તેમને ધનજી 


# 


! કાનજી સુવર્ણચંદ્રક એનાયત થયો 
તયારે ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરે કલુ કે 
ર ક રજ “તેઓ કૌઈ પળ વિષય ઉપર 
આસાનીયીનિબંધસર્જશકે છે તે 
બરાબર બંધબેસતું જણાવ છે કા 
ફ્વ', પેર, િ 1 રી 
પ્રકારિત ૩. -** 


# *કા દદદ ડેળગી તદન રેડ! 


ર્ત ઉ! ઈ થૂ જ 
નેજાજનો પરિસ્‌ય થવા હ્યાગી જાય છે શંત્રહના નામકરણની ક્ષણો વચ્ચે 
ી ના ફે ॥ ઊં 8 કઇ પિ મી # 
શત કન શ ટ 1 
મે સ્તર્યકયડ છું' આળ ચાલતા કહ છ પઘા૭ાર, 


કાર, ઉરપારિતે ક 
હકમાકારને કઘામાં ભલે રેસ રહ્યો હય. નિલધકાર તો કા કથાનો પ્રશ્ર 
તતીને “/બિભો 2તે છે અનેક કયાઓ જમતી શકે તેવાતતુઓ, તેવા અંરો 


ક રે હિ? બ્ત્ીસ લષ્પમા, “પડ. ૧1: ૨૬૫% ક 
કેટલાંક પિ કેટલાક ક ક કે 
કડુ દ્ર 

પજ્ઞ એેબધાંમાં પેલો સત્તસભરે હુમ જ્યા વૂ છ ણ 

લાવે છે ત્યારે સંવેદનાર્ના નવા ક મ પ. 
પ ક શ જેવી 
તિય મમ # ત્તરખી 
તિયાંઆ સમઘન જટ કાટા આવતી પોક જેવી જ 

કવન 
સામેલ જસરજત ન એપક્તિએ પંક્તિએ અનુ-આધુનિક 
શય ર 
છા સિરિયા હોલ્ડરલીન અને માગશર તરડ 
6 માત્ર નિહાપયું તે નથી નિહાળવાષી 


કેલી, “ન્ડ 
દરતધકાસપહુનું 7 


૧: હે. 


જગદીશચન્દ્ર ચ. પટેહ્‌ 


'ઈલ્યુઝન'મા ઈલ્યુઝનના લઊભામણા ચહેરાઓ અને માનવીય 
વિતશતાને સાથે રાખીને નકરી વાસ્તરિકતાનુ પિત્રણ થયુ છે ખોંધો મરી 
નોંધો'માં વાત નોંધોની છે પણ એ નોંધો પેલા “હું'નાં સખ્યાભધ રૂપોનેસતે 
એમ આપણી ફરતેના જગતને પ્રત્યક્ષ કરી આપે છે સર્જકની સતેદનરશીલતા 
અનેવિદગ્ધતાબન્નેનોપાસ એ રચનાનેસરસરીતે બેઠો છે હાન્સનેનિમિરે 
થવેવો સ્યરવિહારનિબધકારને “જાદુઈ પર્વત ક્યાં છે 7 એવો પ્રશ્ન ડરાણે છં 
અનેપ્રેમતત્ત્તની શોધ આગળ આપણને ખડા ડરી દે છે 'તપની જેવી કૃતિ 
સર્જકના મહાભારતના એક પાત્ર પરત્તેના નૂતન દંષ્ટિડોણનો સમર્થ રીને 
અનુભવ ડરાવે છે સ્યળકાળને ભેદીને નિર્બધકારનું સંચરણ ભાવકને પણ 
અનેક રીતેન્રીમા અતિકમણ કરાવી રહે છે સંગ્રહની છેલ્લીચાર રચનાઓમાં 
પ્રવાસ દર્શન, મનતધર્મસંસ્કૃતિમનુખ્ય એ સૌ એક સાયે ચાક લેતાંજણાય 
છે તિબંદકારના 'ું'ની સજ્જતા કેવી ઊંડી-ઊંચી હોવી જોઈએતેનોં દૃષ્ટાંતો 
આવાસમૃધ્ધ લલિત નિબંધોમાથી મળી રહે છે પ્રવાસ તિલધ કેવો હોયતેના 
નમૂનારૂપ આરચનાઓ લાગે છે 

અઠીં 'વૃષ્ટિ અને સૃષ્ટિ', “ચચ... ચચલ , “ધેસ્ત-લીલાં પીળાં 
પાદ્ડા' કે અન્યકેટલાકપ્રકૃતિ સવેદતનાનિબધોપણ છે પણતેનું રૈતીદિધાત 
સાવઅ રૂઢ છે પેલી પરિચિત મોં ભાગી નાખે તેવી મીઠાશ અર્હીનથીઅર્ણી 
તોઅંદરનો ઉછાળ ઈ,પ્રકૃતિ સાથેની એદરની સગાઈનુ સૂતર છે તેથી સવી 
રચનાઓ આસ્વાધ બને છે અહીંતેમના રામૃધ્ધ વાચનની પરિચાયક બનતી 
કેટલીક ઉત્તમ રચનાઓ પણ જોવા મળે છે, જે રોઝાલિયા, વ્ડિટમેન,એઝરૂ 
પાઉન્ડ, ટાગોર કે કાલિદાસ જેવા અનેક સર્જકોના મેળા વચ્ચે આપણને લાવી 
મૂકે છે 'મયૂરપિચ્છ શો સ્પર્શ', “અદશ્ય હાથની રંગપૂરણી , પચેન્દ્રોનુ 
સ્નાન 'આ અમારું રજયાર્ડું, કોફી હાઉસમાં વતન' વગેરે રચનાઓ તિસ્મય 
ધોધ પાસે મૂકીને વતન, શૈશવ વગેરેનો નવાનકોરરૂપૈ અનુભવ કરાવે છે 
ભકાતો-ગલીઓ-રસ્તાઓ'પણ એક સરસ રચના છે સર્જકની નિબંધ રીતિ 
કેવાં કેતા પરિમાણો ઊભા કરી શકે છં તે આ અને “તને નિહાળી શકતોનથી 
જેવી રચનાઓ વાચતા સમજાય છે 

સંગ્રહનીપ્રતક કૃતિનીતડી બાતી લાગેછે અડીએનીકાકથા કયા 
કેવી ? એમ કહેવાનું મન ઘાવ.એકથાને એના તંતૃઓને ભાવકે ખુદેપામતા 
રહેવુ પડે અનેતો જ તેનો મહિમા સમજાય. આ નેબધકાર એકાદ સંવેદન કે 
તતુની આસપાસ ઊં્ણનાભની જેમ સર્જક તાર ગૂંથતા જાય છે એ તારમા 
તેમનું તાંચન-મનન-નિરીક્ષણ દર્શન જીવન સાથેનો. ઊડો સંબધ, તેધરની 
સૌદર્ય દષ્ટિ તેમનાર્માનો મુગ્ધ કહિ રસિક હદય બધુ જ સહજ ભાતે 
પુષ્ષદઉની જેમ ઊઘડી આવે છે તેમની ગદ્યશૈલી પણ નોંધપાત્ર છે ગુજરાતી 
ગથના આ અભ્યાસીએ તેમના નિબધોર્માં ગદ્યની નવી છટાઓ દાળવી છે 
સપન્ન ગથ કેવુ હોય તેનો પરિચય કરાવ્યો છે તેઓ પોતે એક જગ્યાએ 
નિબધર્ની શૈલી મછે લખતા કહે છે કે “નિબંધર્મા રૌલી નહિ, શૈલીઓનો 
સમવાય હોય છે ' તેમનો આ અભિપ્રાય તેમની નિબંધશૈલીને પણ બરાબર 
લાગુપડે છે કટાક્ષ-ડાસ્યથીમાંડી ચિંતન-મનન સુધી, વિરમવથી માંડીને રવ 
લીલાઓ સુધી, તૈમના ગદ્યની છયઓ વિસ્તરે છે 
શ્રી પ્રવીજ્ન દરજીનો છેલ્લે પ્રગટ થવેલો આ. નવમો સંગ્રહ કદાચ 
ક ખે અહીંથી પસાર થતાં એક નોંખા જ સૌદયતોકનો 


“ નિબધ, પૂ. ૧૬૮, રન્નાદે 


હટ 


વાઇલ્ડ લાઈફ વોચ- ૧૨ 


કાળિયાર : 4૦૩૯ ૯૦૮૧૭74 (પરા) 


હેમેન્દ્ર એ. શાહ 


'1€ 814 વેંપર્તત ૦૪ ધા 4તવાંતા 4૦2૭૦ 


સ્કૂ જેવા લાંબા ! 
શિંગડાંવાળું, મદમસ્ત ! 
ચાલવાળું કાળિયાર 
ફક્ત ભારતમાં જ 
જોવા મળે છે. માનવીની &:-* 
ભાષામાં કહુંતો તેએક (ય સિ 
“બ્લેક બ્યુટી છે. જ પા 

સંસ્કૃતમાં એને પ 
હરિણા, હિંદીમાં હરણા 
- હરણી અને 


બ ન્‍ઝ 


જ ન 
ક જિ ન ટ 
સટ 


તરીકે ઓળખાય છે. 
કાળિયાર નાનું હોય છે ” 
ત્યારે ગુલાબી-કથ્થઈ જેવા રંગની ચામડી હોય છે, પણ ઉમર 
વધતી જાય તેમ થોડા સમય માટે સુવર્ણમય ચળકાટવાળી 
થઈ જાય છે. (રામાયણમાં સીતા જેના ૫ર મોહિત થઈ ગયાં 
હતાં તે સુવર્ણમૃગ તે જ કાળિયાર હશે. ?) ઉમર મોટી થાય 
તેમ પીઠનો ભાગ કાળો થતો જાય અને પેટ સફેદ સ્પષ્ટપણે 
દેખાય છે. પીઠ અને પેટ જાણે કે ફીફ્ટી ફીફ્ટી બ્લેક એન્ડ 
વ્હાઈટ, 

કાળિયારની મદમસ્ત ચાલ, સુંદર સ્ફૂ જેવાં અને લાંબાં 
અણીદાર શિંગડાં તેને એન્દીલોપ કેટેગરીમાં “મોસ્ટ બ્યુટીફ્લ” 
હરણનું બિરૂદ આપવામાં હું કોઈ વાંધો જોતો નથી. 

ભારતભરમાં ફક્ત ગુજરાતમાં જ સિંહ જોવા મળે છે 
તેવી રીતે ભારતભરમાં ગુજરાતમાં જ એકલી-જુદી- 
ક્રાળિયારની - બ્લેક બકની સેન્કચ્યુઅરી વેળાવદરમાં 
સ્થપાયેલી છે, જ્યાં ૮૦૦થી ૧૨૦૦ની સંખ્યામાં કાળિયાર 
વિહાર કરે છે. આ સેન્કચ્યુઅરી સિવાય પણ ગુજરાતમાં ઘણાં 
સ્થળે કાળિયાર જોવા મળે છે. ભાવનગર પાસે આવેલી 
વેળાવદરની સેન્કચ્યુઅરીની મુલાકાતે વિશ્વભરમાંથી વન્ય 
મ્રાણીપ્રેમીઓ આવે છે. 

કાળિયાર જંગલ અને ઊંચાઈવાળી જ્ગ્યા પસંદ કરતું 


બ્રશ 


ર જ 
ઝન 


ત”: “૪-54 











ક હ 


નથી. તેની પસંદગી 
“૦. ઘાસવાળાં મેદાનો છે. 
સ ન હ ભા રીતે ૨૦ થી 
,_ ક ૩પના સમૂહમાં રહેવાનું 
નં અ તે પસંદ કરે છે, પણ 









ક પર સુધીમાં ખોરાક 
ક લઈ કાળિયારનો સમૂહ 
ત્રણ ચાર કલાકનો આરામ કરે છે. ત્યારબાદ સાંજ પડતાં ફરી 
ખોરાકની શોધમાં નીકળી પડે છે. 

કાળિયારની સાંભળવાની અને સૂંઘવાની શક્તિ 
સામાન્ય કરતાં થોડી ઓછી છે. પરંતુ જોવાની દૃષ્ટિ અત્યંત 
શક્તિશાળી છે. વળી તે અત્યંત ઝડપથી દોડી શકે છે. 
ઘણીવાર ઊંચા ફૂદકા મારી તબડક તબડક ઘોડાની જેમ એક 
રિધમથી દોડે છે ત્યારે એક સુંદર દશ્ય જોવા મળે છે. ટોળાનું 
માર્ગદર્શન મોટી ઉમરનો - મેચ્યોર્ડ - કાળિયાર ડરે છે. 
કહેવાય છે કે સામાન્ય રીતે તે સ્ત્રી વર્ગનો હોય છે. 

કાળિયારએકવર્ષનું થાય ત્યાં સુધી તેને[શૈંગડાં ઊગતાં 
નથી. બીજા વર્ષથી શિંગડાં ઊગવાં શરૂ થાય છે અને ત્રીજા 
વર્ષના અંત સુધીમાં પૂરેપૂરા લાંબાં શિંગડાં ઊગી જાય છે.સ્ત્રી 
ક્રાળિયારને શિંગડાં ઊગ્યાં હોય તેવું ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. 
કાળિયારનેપ્રજ્નન શક્તિ ૨૦થી ર૪મહિનાની ઉંમરે આવે 
છે, તેનુંવજન સામાન્ય રીતે ૪૦ થી ૪૪ કિલોગ્રામ હોય છે. 
ઉનાળામાં કાળિયારની ચામડીનો રંગ ઝાંખો થઈ જાય છે અને 
ચોમાસુંપૂરુંથતાં તેની ચામડીઝગારા મારે છે. તેનાં સ્કૂ જેવાં 
શિંગડાં૨૦થી રપ ઇંચલાંબાં હોય છે.બચ્ચાંનાનાં હોય ત્યારે 
કાળિયાર તેનેસંતાડી રાખે છે. 


ત 
ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ : ૩૪૯ 


રાતક્હેંગે !) સૂરોના આપ્રકારના સુમધુર મિલન ત્રણ પ્રકારે 
થાય છે 

(૧) પડ્જ પડ્જભાવ મધ્ય સપ્તકનો પડૂજ તાર 
સપ્તકના ષડ્જ સાઘે આપ્રકારનો મધુર સુમેળ સ્થાપે છે (હાલ 
આટલુ નોંધી રાખો 'આગળ ઉપર હુ સપ્તક વિશો લખીશ 
પછીતમનેકદાચ આ બાબત સમજાશે. અને ના સમજાય તોયે 
વાધો નહીં ! તમને એમ લાગે છે કે હુ બધુ સમજીને જ 
લખુછુ ૪ 

(ર)પડ્જ પચમભાવ પડૂજ અને પચમ વચ્ચે, તથા 
રિષભઅને ધૈવત વચ્ચે આપ્રકારનો મધુર સબધ રહ્યો છે (એ 
નબગડે તો સારુ 

(૩૫ડજ મધ્ધમભાવ પડ્જઅને મધ્યમ વચ્ચે, તથા 
રિપભ અનેપચમ વચ્ચે આવો સુમેળ સ્થપાય છે હૂકમાં દૂધ 
અને પાણી વચ્ચે સ્થપાય છે એવો સુમેળ ! હાલ તમે મને 
રબારીની જેમ હસતા દેખાવ છો, બાય ગોડ 9 

પણ. 'મેલેસૂરમેરાત્તુમ્હારા, તો સૂરબને હમારા જેવુ 
હમેશા બનતૃ નથી અને તિસવાદપણ થાય છે 

વિસવાદ હોડીનેદૂર શુ,નજીક શુ. એવું સ્વર માટેન 
કહી શકાય, કારણ કૈ સ્વરએ હોડી નથી. અતિ નજીક અથવા 
અતિ દૂર આવેલા અમુક સ્વરોને એવી કુદરતી બક્ષિસ મળેલી 
છે કે જેથી તેઓ એકબીજાને મળતા જ સહજપણે કટુતા અને 
વિસવાદ ઊભા કરી શકે છે તમે જો કોઈ પણ વાઘ ૫૨ ગ 
(ગધાર)ની સાથે મ (મધ્યમ)ને વગાડશો, તો પોલીસચોકીમા, 
બેઠા હો એવી અનુભૂતિ થશે !એ જ રીતે, રિષભ સાથે નિષાદને 
પણન વગાડતા,પ્લીઝ !હા, ભાડવાતને.ઘરખાલી કરાવવા તમે 
આ સ્વરોને એક સાથે પ્રયોજો, તો તમારી એપ્રવૃત્તિ ક્ષમ્ય છે ! 

આપ્રકારના સંવાદ અને તિસવાદ પરથી સ્વરોનાપ્રકાર 
પણનકકી થયા છે જોવકીલની આખે જોશો, તો તમને આ સૃષ્ટિ 
તાદી અને પ્રતિવાદી માં વહેંચાઈ ગયેલી લાગશો. સ્વરોમા 
પણલગભગ એવુ જ છે !(પણ સાવ એવુ નથી )) 

વાઈી આ ફરિયારદી-સ્વરો છે એમન માનવું. જેના વિના 
ઘરનચાલી શકે એવાવડીલ-સ્વરો છે આ !તમે ગુજરાતીમા 
પ્રભાવિત થઈ શકો, એટલા ખાતર હુ એમની સસ્કૃત વ્યાખ્યા 
અહીંમૂડુ ? વદતિ ઈતિવાદી જેમનેતાઓ વિના પક્ષર્નસ્વરૂપ 
સ્પષ્ટનથી થઈ શકતુ,એમ આ વાદી સ્તર વિન! રાગ સ્પષ્ટ 
નથી થતો. આમ તો અરપષ્ટતાની મજા જકૈ ઓર છે પણ હાલ 
હુ રપષ્ટતા ના મુડમાં છુ, એટલે બીજી સસ્કૃત વ્યાખ્યા પણ ટાર્કુ 
છું બ્રયોગેવિપુલ સ્વર અર્થાત્‌ રાગમા એક સ્વરનો વિશેષ 
ઉપયોગ થાય છે તે વાદી ગણાય છે ભૂપાલીમા ગધાર (મ) 
દુર્ગામા ધૈવત (8) સારંગમા રિષભ (રે) ભીમપલાસીમાં મધ્યમ 
(મ)વગેરેવાદી સ્તરના ઉદાહરણ છે 


ફેબ્રઆરી ૨૦૦૮ ૩૪૮ 





સવાદી ક્રિકેટરોમાં,નેતાઓમાં (અને સાહિત્યકારોમાં 
પણ) બીજી હરોળનું મહત્ત્ત હોય છે !સતાદી સ્વરો એટલે 
બીજીડરોળન્પર સભ્યો રાગમાં વાદી સ્વર ધછી આપ્રકારના 
સ્વરોનું મહત્ત્વ સ્વીકારાયુ છે કારણ કે વાદી સ્વરની 
ગેરહાજરીમાં આ સ્વરવડે રાગનુંસ્વરૂપરપષ્ટથાય છે સંવાદી 
સ્વર વાદી સ્વરથી ચૌથા કે પાચમા સ્થાને હોય છે ભૈરતીમા 
ગધાર (૨) કાફીમા પચમ (૫) ખમાજમાં ધૈવત (ધ) વગેરે 
સવાદી સ્વરો છે 

અનુવાદી જેઓ 'મૌલિકતા મા ગજુનથી કાઢી શકતા, 
એવા અનુવાદી લેખકો અનુવાદોકરીનેપણ સાહિત્યનોપ્રસાર 
કરી શકૈ છે તેથી તેમનું પણ મહત્ત્ત છે જ ! જે સ્વરો વાઈ કે 
સવાદી ન હોવા છતા રાગનો વિસ્તાર કરવામા સહાયક બનેછે 
તેઅનુવાદી સ્વરોગણાવ છે 

વર્જ્ય શાસ્ત્રકારો કદાચ મારા જેવા સ્વભાવના હશે, 
એથી એમણે વર્જ્ય સ્વરોની વાખ્યા પણ આપી છે બોલો ! 
રાગમાજેસ્વર નથી સમાવવાના એને વર્જ્ય સ્વર કહેળાય,એ 
તોઠીક પણ જેગામ જવુ નહીંએનુ નામ શા માટેલેવુ ?નોકરી 
માટે તો હજારો લોકો ઈન્ટરવ્યુ આપે, પણ જેમને નથી 
સમાવવાના એ ઉમેદવારોર્નાનામ જાહેર કરવાપડે છે ?હુંડરૃ 
તો ઠીક પણ શાસ્ત્રકારો શા માટે અવળી વાત કરતા 
હશે ?આ આખી બાબતને જ વર્શ્યરાખી ના શકાત ? 

વિવાદી હવેપંદરપક્તિનું સોનેટઅને અઢાર અક્ષરનું 
હાઈકુ લખવા (?) જેવી બાબત મારે રજુ કરવી પડશે, માટે 
ચેતજો ખરેખર આ પ્રકારના સ્વરો રાગમા ન હોવા જોઈએ 
( વિવાદી હોવાને કારણે ) પણ કુશળ ગાયકો અને વાદકો 
રાગનેહાનિનથાય એવાર્થાને આ સ્વરનો ઉપયોગ કરી રાગને 
વિશિષ્ટસૌદર્યઅર્પે છે (આવુ મહદ્‌ અશે ઉપયોગ કરનારાજ 
માને છે ! દૂધપાકમાં દહીંનો સ્પર્શ આપવાથી એને નવુ જ 
સૌદર્યપ્રાપ્ત થાય છે એમ કદાચ તમે માની શકો,પણએ નવી 
તાનગી તમે ખાશો ? અઢારમા અક્ષરથી જે કૃતિને અ પૂર્વ 
સૌદર્વપ્રાપ્ત થયુ હોવ, એને તમે હાઈકુ માની રાકતા હો, છે 
એકહાસ્યકારતરીકેમનેપણ આનદ થશે, ! 

સૂર વિષે આટલુ લખીને હાફી ગયા પછીયે મને નથી 
લાગતુ કે એના વિષે તમનેપૂરો પરિચય મળ્યો હોય !એ શક્ય 
પણ નથી. દુનિયાની બાબતોની વાત છોડો,આપણને તો ખુદનો 
પણપૂરોપરિચય ક્યાં હોય છે ?એટલે મારો આ શે રવાચો, 
અને આ અપૂર્ણપ્રકરણનેપૂર્ણથવેલુ માની લો.. 

માનવી તોચંદ્રપરપહોંચી ગયો 

હું હજીમારા સુધીપહોંચઓ નથી ! 


હટ્શ 


વાઈલ્ડ લાઈફ તોચ - ૧૨ 


કાળિયાર : 411110]2€ €૦10104]2₹ (-1વલાડ) 





હેમેન્દ્ર એ. શાહ 


110 814તવંઝપત૮ ૦૪ ધપ ઊિવાંદ્રળ 51210190 


સ્ફૂ જેવા લાંબા 
શિંગડાંવાળું, મદમસ્ત | 
ચાલવાળું કાળિયાર ! 
ફક્ત ભારતમાં જ | 
જોવા મળે છે. માનવીની ૨: 
ભાષામાં કહું તો તે એક 
“લેક બ્યુટી' છે. 

સંસ્કૃતમાં એને ! 
હરિણા, હિંદીમાં હરણા 
- હરણી અને 
ગુજરાતીમાં કાળિયાર [. 
તરીકે ઓળખાય છે. 
કાળિયાર નાનું હોય છે 
ત્યારે ગુલાબી-કથ્થઈ જેવા રંગની ચામડી હોય છે, પણ ઉંમર 
વધતી જાય તેમ થોડા સમય માટે સુવર્ણમય ચળકાટવાળી 
થઈ જાય છે. (રામાયણમાં સીતા જેના પર મોહિત થઈ ગયાં 
હતાં તે સુવર્ણમૃગ તે જ કાળિયાર હશે ?) ઉંમર મોટી થાય 
તેમ પીઠનો ભાગ કાળો થતો જાય અને પેટ સફેદ સ્પષ્ટપણે 
દેખાય છે. પીઠ અને પેટ જાણે કે ફીફ્ટી ફીફ્ટી બ્લેક એન્ડ 
વ્હાઈટ, 

કાળિયારની મદમસ્ત ચાલ, સુંદર સ્કૂ જેવાં અને લાંબાં 
અણીદાર શિંગડાં તેને એન્ટીલોપ કેટેગરીમાં “મોસ્ટ બ્યુટીફ્લ' 
હરણનું બિરૂદ આપવામાં હું કોઈ વાંધો જોતો નથી. 

ભારતભરમાં ફક્ત ગુજરાતમાં જ સિંહ જોવા મળે છે 
તેવી રીતે ભારતભરમાં ગુજરાતમાં જ એકલી-જુદી- 
કાળિયારની - બ્લેક બકની સેન્કચ્યુઅરી વેળાવદરમાં 
સ્થપાયેલી છે, જ્યાં ૮૦૦થી ૧૨૦૦ની સંખ્યામાં કાળિયાર 
વિહાર કરે છે. આ સેન્કચ્યુઅરી સિવાય પણ ગુજરાતમાં ઘણાં 
સ્થળે કાળિયાર જોવા મળે છે. ભાવનગર પાસે આવેલી 
વેળાવદરની સેન્કચ્યુઅરીની મુલાકાતે વિશ્વભરમાંથી વન્ય 
માણીપ્રેમીઓ આવે છે. 

કાળિયાર જંગલ અને ઊંચાઈવાળી જગ્યા પસંદ કરતું 


લ્ટ્શ 







દ ડક ક 


“ર નથી. તેની પસંદગી 
“4 ઘાસવાળાં મેદાનો છે. 
ક ય સામાન્ય ના ન થી 


૪૦૦ના સમૂહમાં રહેતું 
મ હોવ તેવી નોંધ પણ છે. 
જ ઘાસ અને અનાજવાળાં 
છ ખેતરોમાંથી પોતાનો 
જં ખોરાક શોધી લે છે. 
હૂર બપોર સુધીમાં ખોરાક 
લઈ કાળિયારનો સમૂહ 
ત્રણ ચાર કલાકનો આચમ ડરે છે. ત્યારબાદ સાંજ પડતાં ફરી 
ખોરાકની શોધમાં નીકળી પડે છે. 

કાળિયારની સાંભળવાની અને સૂંઘવાની શક્તિ 
સામાન્ય કરતાં થોડી ઓછી છે. પરંતુ જોવાની દષ્ટિ અત્યંત 
શક્તિશાળી છે. વળી તે અત્યંત ઝડપથી દોડી શકે છે. 
ઘણીવાર ઊંચા ફૂદકા મારી તબડક તબડક ઘોડાની જેમ એક 
રિધૈમથી દોડે છે ત્યારે એક સુંદર દશ્ય જોવા મળે છે. ટોળાનું 
માર્ગદર્શન મોટી ઉમરનો - મેચ્યોર્ડ - કાળિયાર કરે છે. 
કહેવાય છે કે સામાન્ય રીતે તે સ્ત્રી વર્ગનો હોય છે. 

કાળિયારએકવર્ષનું થાય ત્યાં સુધી તેને શિંગડાંઊગતાં 
નથી. બીજા વર્ષથી શિંગડાં ઊગવાં શરૂ થાય છે અને ત્રીજા 
વર્ષના અંત સુધીમાં પૂરેપૂરાં લાંબાં શિંગડાં ઊગી જાય છે. સ્ત્રી 
કાળિયારને શિંગડાં ઊગ્યાં હોય તેવું ભાગ્યે જજોવા મળે છે. 
કાળિયારનેપ્રજનન શક્તિ ૨૦થી ૨૪ મહિનાની ઉંમરે આવે 
છે, તેનુંવજન સામાન્ય રીતે ૪૦ થી ૪૪ કિલોગ્રામ હોય છે. 
ઉનાળામાં કાળિયારની ચામડીનો રંગ ઝાંખો થઈ જાય છે અને 
ચોમાસુંપૂરુંથતાં તેની ચામડી ઝગારા મારે છે. તેનાં સ્કજેવાં 
શિંગડાં ૨૦થી રપઇંચલાંબાં હોય છે.બચ્ચાં નાનાં હોય ત્યારે 
કાળિયાર તેને સંતાડી રાખે છે. 





ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮: 


ગ્રંથ ગરિમા) 
અતિસમૃધ્ધ “હું'કારની કા-કથા 





ક 2 955 ડૉ.પ્રવીણ દરજીઆપણા 
| સન્નિષ્ઠ અધ્યાપક અને 


કેળવણીકાર તો ખરા જ સર્જક- 
વિવેચક અને નિબધકાર તરીકે 


મોય ગજાના સાહિત્યકાર છે 
એમના નવ્‌ જેટલા લલિત 
નિબંધોના સગ્રહો, બાર 
, ચિંતનાત્મક નિબધોના અને બે 
પ્રવાસ નિબંધોના સંગ્રહોની 
આંતરક્રી જોતાં, તેમને ધનજી 
1 કાનજી સુવર્ણચંદ્રક એનાયત થયો. 
' જ્યારે ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરે કલ્યુ કે 
ઝર ર તેઓ કોઈ પણ વિષય ઉપર 
નક “ આસાનીથીનિબંધ સર્જી શકે છે તે 
બરાબર બધબેસતું જણાય છે 
તેમના લલિત્ત નિબધના સંગ્રહો - “લીલાપુર્ણ , 'દભાંકુર , ઘાસના 
ફૂલ', પચમ',“ગા્ાં ઝરર્ણાં',“દદામિતે ચકુ ' નવી પુદ્રાલઈને આવ્યા. છેલ્લે 
પ્રકાશિત “કા કથા મા તો સગ્રહની પ્રસ્‍તાતનામાંથી જ તેમના આગવા 
મિજાજનો પરિચય થવા લાગી જાય છે સગ્રહના નામકરણની ક્ષણો વચ્ચે 
મહાકવિકાલિદાસની ચમત્કારિક મુલાકાત, “કા કંથા બાણસધાને'ની વાત આ 
ટૂંડીપ્રસ્‍તાવનાનેપણ લલિત નિબંધની કક્ષાએ ખેંચી લાવે છે તેઓ કહે છે 'શર 
સાંધવાની વાત જ ક્યાં, ધનુષ્ય ટંકાર જ પૂરતો છે પેલો હુંકારનો રવ બધુ 
સંભાળીને નિર્તિઈન કરીમૂકે બસ,આ “હુ'કારતો છે કાકથા ?કથા કેવી ?હું 
કાર, ઉપસ્થિતિ એ સ્વ્યકથા છે' આગળ ચાલતાં કહે છે વાર્તાકાર, 
નવલકથાકારને કથામાં ભલે રસ રહ્યો હોય. નિબધકાર તો કા કથાનો પ્રશ્ર 
કરીનેજઊભો રહે છે અનેક કથાઓ જન્માવી શક તેવા તતુઓ, તેવા અંશો 
સાથે તે કામપારપાડે છે અને તે પણ જરા-તરા સ્પર્શથી, અલપઝલપથી.' 
શ્રીપ્રવીણ દરજીની લતિત્ત નિબંધના સર્જક તરીકેની ભોંય અહી જોઈ 
શકાયછે એમનો “હુ'અતિસમૃધ્ધ છે અને તેભાવકને કવિતા,નવલકથા, વાર્તા 
કૅનાટક જેવા સાહિત્ય સ્વરૂપોમાં તો ખેંચી જાય છે જ સાથોસાથ શૈશવવીલાથી 
હઈને તે સંબુધ્ધ લીલાઓની યાત્રા।પણ કરાવતો રહે છે 
“કા કથા'ના બત્રીસ નિબધોમાં આવા અનેક વિશ્વો ઊઘડયા છે 
કેટલાંક સાવ અપરિચિત, કેટલાંક અલ્પપર્સિચેત તો કેટલાંક પારેચિતપણ ખરાં. 
પણ એ બર્ધામા પેલો સત્વસભર 'હું' જ્યારે ઘૂમી વળે છે, આપણને ઘુમાવી 
લાવે છે ત્યારે સંવેદનાના નવા સ્પદનો રચાય છે અહીં ઔપેરા બુક', 
હોત્ડરલીન અનેમાગશર', 'અનથાઈટલ્ડ', 'કન્સ્ટ્રક્શન અને ', “ઈલ્યુઝન , 
'ોંધો મારી નોંધો , 'હાન્સ ! તને વિદાય”, 'પેરેડોક્સની મજા જ મજા' જેવી 
કુતિઓ આ સદર્ભેતપાસવા જેવી છે 'ઓપેરા બુક'મા દેખીતા બાદ્યસ્તરની 
પડછે ઊંડું જવનનાટક ઊઘડે છે દેશી નાટકર્મા આવતી પાક્તઓ જેવી જ 
પંક્તિઓ નિબધકારની જ સરજૃત છે એપક્તિએપક્તિએ અતુ-આધુનિક 
જીવન સ્થિતિસહજરૂપેપ્રત્વક્ષ થાય છે 
ઝતૂરંગ અને હદ્યરંગને હોલ્ડરલીન અને માગશર વડે જોત॥, 
*અનટાઈટત્ડ'માં માત્ર નિહાળયુ તે નથી નિહાળવાથી ઘણુ વિશેષ છે એવું 
કહેતા, “કન્સ્ટ્રક્શન અને મા રચવાની સાથે-સામે તૂટી રહેલુ જગતજોતા 
નિબધકારના “હું'નુંપરિભરમણ અત્ર-તત્ર-સર્વત્ સમૃધ્ધ રહ્યું છે 


“૪ ક નજ -- જ -રસ-ક જ્જ ન્ૂ-- 


ફબ્રુઆરી ૨૦૦૮ * ૩૫૦ 





જગદીશચન્દ્ર ચ. પટેલ 


જલ્યુઝન મા ઈલ્યુઝનના લોભામણા ચહેરાઓ અને માનવીય 
વિવશતાને સાથે રાખીને નકરી વાસ્તવિકતાનું ચિત્રણ થયુ છે “નોંધો મારી 
નોંધો'માં વાત નોંધોની છે પણ એ. નોંધો પેલા “હુ નાં સંખ્વાબધ રૂપોને અને 
એમઆપણી ફરતેનાજગતનેપ્રત્યક્ષ કરી આપે છે સર્જકની સંવેદનશીલતા 
અને વિદગ્ધતા બન્નેનો પાસ એ રચનાને સરસ રીતે બેઠો છે હાન્સને નિમિત્ત 
થવેલો સ્વૈરતિહાર નિબંધકારને “જાદુઈ પર્વત ક્યાં છે ? એવો પ્રશ્ન કરારે છે 
અનેપ્રેમતત્તતતી શોધ આગળ આપણને ખા કરી દે છે “તપની જેવી કૃતિ 
સર્જકના મહાભારતના એક પાત્ર પરત્વેના નૂતન દષ્ટિકોણનો સમર્થ રીતે 
અનુભવ કરાવે છે સ્થળકાળને ભેદીને નિબધકારનું સચરણ ભાશકને પણ 
અનેડ રીતે સૌમાં તિકમણ કરાવી રહે છે સગ્રહની છેલ્લી ચાર રચનાઓમાં 
પ્રવાસ દર્શન, મનન-ધર્મ-સંસ્કૃતિ-મનુષ્ય એસ એક સાથે ચાક લેતાં જણાય 
છે નિબંધકારના “હું'ની સજ્જતા કેવી ઊંડી ઊંચી હોતી જોઈએ તેનાં દષ્ટાતો 
આવાસમૃધ્ધ લલિત નિબંધોમાથી મળી રહે ઈ પ્રવાસ નિબધ કૈવો હોય તેના 
નમૂનારૂપ આ રચનાઓ લાગે છે 

અહીં 'વૃષ્ટિ અને સૃષ્ટિ', 'ચંચલ... ચચલ', “દોસ્તન્લીલા પીળા 
પાંદડા કે અન્ય કેટલાકપ્રકૃતિ સવેદનના નિ્બંધોપણ છે પણ તેનું શૈલી વિધાન 
સાવઅ રૂઢછે પેલીપરિચિત્મોભાગી નાખે તેવી,મીઠાશ અર્રીનલી. અહી 
તો અંદરનો ઉછાળ છે,પ્રકૃતિ સાથેની અંદરની સગાઈનુ સૂત્ર છ તેર્થી આવી 
રચનાઓ આસ્વાધ બને છે અહીંતેમના સમૃધ્ધ વાંચનની પરિચાયક બનતી 
કેટલીક ઉત્તમ રચનાઓ પણ જોવા મળે છે જે રોઝાલિયા, વ્ડિટમેન, એઝરા 
પાઉન્ડ,ટાગોરકે કાલિદાસ જેતા અનેક સર્જકોના મેળા વરચે આપણને લાવી 
મૂકે છે “મયૂરપિચ્છ શો સ્પર્શ , 'અદશ્ય હાથની રંગપૂરણી', 'પચેન્ટ્રિયોનું 
સ્નાન', 'આ અમારુ રજવાડું ,'કોફી હાઉસમા વતન” વગેરે રચનાઓ વિસ્મય 
બોધ પાસે મૂકીને વતન, શૈશવ વગેરેનો નવાનકોરરૂપે અનુભવ કરાવે છે 
'મકાનોન્ગલીઓ-રસ્તાઓ' પણ એક સરસ રચના છે સર્જકની નિબધ રીતિ 
કેવાં કેવાપરેમાણો ઊભા કરી શકે છે તે આ અને “તને નિહાળી શકતો નથી' 
જેવી રચનાઓ વાંચતા સમજાય છે 

સંગ્રતનીપ્રત્વેકફૃતિનીતડી આવી લાગે છે અર્હીએની કકથા-કથા 
કેવી ?એમ કતેવાનું મન થાય. એડથાને એન્પ્ર તતુઓને ભાવકેખુદેપામતા 
રહેવુ પડે અને તો જ તેનો મહિમા સમજાય, આ નિબધકાર એકાદ સંવેદન કે 
તંતુની આસપાસ ઊર્ણનાભની જેમ સર્જક તાર ગૂંથતદ જાય છે એ તારમા 
તેમનું વાંચન-મનન-નેરીક્ષણ દર્શન-જ્વન સાથેનો ઊડો સબધ, તેમની 
સૌદર્ય દષ્ટિ, તેમનાર્માનો મુગ્ધ કવિ - રસિક હૃદય બધુ જ સહજ ભાવે 
પુષ્ષદલની જેમ ઊઘડી આવે છેં તેમની ગદ્યશૈલી પળ નોંધપાત્ર છે ગુજરાતી 
ગધના અદ અભ્યાસીએ તેમના નિબધોમાં ગેની નવી છટાઓ દાખવી છે 
સંપન્ન ગધે કેવુ હૌય તેનો પરિચય કરાવ્યો છે તેઓ પોતે એક જગ્યાએ 
તિબધની શૈલી માટે લખતા કહે છે ડે યતેબધમાં શૈલી નહિ, રીલીઓનો 
સમવાય હોય છે ' તેમનો આ અભિપ્રાય તેમની નિર્બધરૌલીને પણ બરાબર 
લાગુપડેછે કટા્ષ-ઝાસ્વદી માંડી સિંતત-પતન સુધી, તિસ્મથથીમાંડીતેસરલ. 
લીલાઓ સુધી, તેમના ગઘની છટાઓ વિસ્તરે છે 

શ્રી પ્રવીણ દરજીનો છેલ્વે પ્રગટ થવેલો આ નવમો સંગ્રહ કદાચ 
એમનો શ્રેષ્ઠનિબંધસંત્રહ છૈ અહીંથીપસાર થતાં એક્નોખદજ સૌંદર્યવોકનો. 
અનુભવ ભાવકને થયા વિનતા નહિ રહે 

(કા કથા' - ડૉ. પ્રવીણ દરજી - લલિત નિબંધ, પૃ. ૧૬૮, રન્નાદે 


પ્રકાશન, ગાંધીરોડ અમદાવાદ ૧ મૂલ્ય રૂ।. ૮૫9 
રિ 


હ્ટ્શ 


સાહિત્યવૃત્ત 


દર્શક ફાઉન્ડેશનના એવોર્ડ અપાયા 
તા.૧૯મી જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ના રોજગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના 
રા. વિ. પાઠક સભાગૃહ ખાતે શ્રી મનુભાઈ પંચોળી “દર્શક' ફાઉન્ડેશનના 
ઉપકમે ક્ષઉન્ડેશનનાપ્રમુખ બળવંતભાઈ ક.પારેખના અધ્યક્ષપદે અને ગાંધી 
વિચારના અભ્યાસી અને પૂર્વ અગ્રસચિવ પ્રવીણભાઈ ક. લહેરીના 
અતિધિવિશેષપદે યોજાવેલા સમારંભમાં સાહિત્ય માટેનો દર્શક ફ્ાઉન્ડેશનનો 
એવોર્ડભોળાભાઈ પટેલને અને શિક્ષણ અને ગ્રામ પુનરુત્થાન માટેનો એવોર્ડ 
(૨. એક લાખ અને તામ્રપત્ર) સૂજાતાબહેન શાહને અર્પણ કરાયો હતો. 
પ્રારંભમાં સંયોજક મનસુખ સલ્લાએ ભૂમિકા બાંધી હતી. સંચાલન પણ 
તેમણે જ કર્યું હતું. આ પ્રસંગે અધ્યક્ષ અને અતિથિવિશેષ ઉપરાંત રઘુવીર 
ચૌધરીએ બન્ને એવોર્ડ વિજેતાઓ તથા દર્શક ફાઉન્ડેશનની વાત ડરી. 
આભારદર્શનપ્રકાશ ન. શાહે કર્યુહતું. 
ભોળાભાઈ પટેલ અને સુજાતાબહેને પ્રતિભાવ આપ્યો હતો. 
ભોળાભાઈ પટેલનો પરિચય ડો.પ્રવીણ દરજીએ અને સુજાતાબહેનનો પરિચય 
સ્વાતિદેસાઈએ આપ્યો હતો. આપ્રસંગે બળવંતભાઈ પારેખે ભોળાભાઈના 
પુસ્તક “ભાવવિશેષ'નું વિમોચન કર્યું હતું. 
ઉર્દૂસાહિત્યર્માપ્રદાનબદલ પ્રો. અલવીને આંતરરાષ્ટ્રીય એવોર્ડ 
ઉર્દૂ સાહિત્યના વિવેચનમાં મહત્ત્વનું પ્રદાન કરનાર પ્રો. વારીસ 
અલવીને કતારની દોહા સ્થિત સંસ્થા “મજલિસ ફરોગ એ ઉર્દ્‌' દ્રાર “આલમી 
ફરોગ એઉર્દૂઅરબ ૨૦૦૮'એવોર્ડએનાયત કરાશે. ઉર્દૂ ભાષા સાહિત્ય ક્ષેત્રે 
અપાતો આપ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ છે.અમદાવાદમાં આસ્ટોડિયા વિસ્તારમાં રહેતા 
૮૦વર્ષના પ્રો. અલવીએ ઉર્દૂ સાહિત્યમાં વિવેચનક્ષેત્રે કરેલા અમૂલ્ય પ્રદાન 
બદલ તેમને આ લાઈફટાઈમ અચીવમેન્ટએવોર્ડજાહેર કરવામાં આવ્યો છે. 
અરૂન્ધા જાડેજાને અર્પન્ઞ થયેલ ગોપાળરાવ વિધ્વાંસ સ્મૃત્તિપુરસ્કાર 
તા. ૨૮ થી ૩૦ ડિસે. દરમ્યાન વડોદરા ખાતે યોજાયેલ મરાટી 
વાડ્મય પરિષદના ૬૨માં અધિવેશનમાં અનુવાદ વિભાગ માટે પુ. લ. 
દેશપાંડેના ચૂંટેલા લેખોના 'પુલકિત' નામે અરૂણા જાડેજાએ કરેલા ગુજરાતી 
અનુવાદના પુસ્તકને ગોપાળરાવ વિધ્વાંસ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરયું. 
અરૂણાબહેનને આપુરસ્કારમરાઠી ભાષાના જાણીતા નાટ્યવિદ સુરેશ ખરેના 
હસ્તે અર્પણ કરાયો હતો. 
મોહનદાંડીકરનેસાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ 
કેન્દ્રની સાહિત્ય અકાદમી તરફથી ગિરિરાજ કિશોરની નવલકથા 
“પહેલાં ગિરિમીરિયાં'નો ગુજરાતી ભાષામાં મોહન દાંડીકરે કરેલ અનુવાદ 
બદલ તેમને ૨૦૦૭નો એવોર્ડઆપવાનો નિર્ણય કરાયો છે. 
સુંદરમ્‌ જન્મશતાબ્દી વંદના 
પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા, વડોદરા દ્વારા યોજાયેલા “સુંદરમ્‌ 
જન્મશતાબ્દી વંદના' કાર્યક્રમનું શિક્ષણવિદ્ સાહિત્યાનુરાગી ડૉ. પ્રતાપ 
પંડ્યાએ દીપ પ્રગટાવી ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે ડૉ. પ્રવીણ દરજીની 
અધ્યક્ષતામાં મળેલી પ્રથમ બેઠકમાં “વસુધા? અને “યાત્રા'ની કવિતા વિશે 
ડૉ. વિરંચિ ત્રિવેદીએ; “ખોલકી અને ઉન્નયન'ની વાર્તાઓ વિશે ડૉ. ગુણવંત 
વાસેઅનેસુંદરમ્‌નું “દક્ષિણાયન' વિશે શ્રી સતીશ ડણાકે વક્તવ્ય આપ્યાં હ્તા. 
ડૉ.લવકુમારદેસાઈના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી બીજી બેઠકમાં “અધ્યાત્મસિંચન 
: સુંદરમૂનો કાવ્યવિશેષ' વિશે ડૉ. દીપક પંડ્યાએ, “સૂક્ષ્મ અને સર્વગ્રાહી ઃ 
સુંદરમ્‌નુંવિવેચન' વિશે ડૉ. ભરત મહેતાએ અને “અનુવાદક સુંદરમ્‌' વિશે 
ડૉ.લવકુમારદેસાઈએ વક્તવ્યો આપ્યાં હતાં. આરંભમાં પ્રમુખ ચંદ્રકાન્ત રાવે 
આવકારપ્રવચનકર્યુહતું. અંતે ડૉ. વિરંચિ ત્રિવેદીએ આભાર માન્યો હતો. 
સુનન્‍્દરમ્‌જન્મ-શતાબ્દી મહોત્સવ 
તા.૫પઅને૬ જાન્યુઆરીના રોજ અક્ષરા-વડોદરા, ગુજરાત સાહિત્ય 


લ્ટ્શ 


મુકુન્દ પી. શાહ 


અકાદમી અને મ. સ. યુનિ.ના ગુજરતી વિભાગના ઉપક્રમે વડોદરામાં કવિ 
ઉશનસૂ્‌ના અધ્યક્ષપદેયોજાયેલ “કવિ સુંદરમ્‌' શતાબ્દી મહોત્સવપ્રસંગે સુધા 
પંડ્યા અને મફત ઓઝા સંપાદિત “શબ્દયોગ' અને સુધા પંડ્યા સંપાદિત 
'સુંદરમ્‌નાં ગીતો'નું વિમોચન ઉશનસે કર્યુહતું. મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન લંડન 
નિવાસી કવિડાહ્યાભાઈ પટેલે અને પૂર્વ સાંસદ મનુભાઈ પટેલે કર્યું હતું. ભૂમિકા 
સુધાબહેને બાંધી હતી. 

આ પ્રસંગે સુંદરમ્‌ની કવિતા વિષયક બેઠકમાં અધ્યક્ષસ્થાનેથી 
સિતાંશુ યશશ્વદ્ર ઉપરાંત હરિકૃષ્ત પાઠક, જયદેવ શુકલ અને પરમ પાઠકે 
વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં. 

બીજીબેઠકના અધ્યક્ષ હતા -ઉશનસ્‌. વિષય હતો “સુંદરમ્‌ની ટૂંકી 
વાર્તા'. વક્તાઓ હતા મણિલાલ પટેલ, રમણ સોની, શરીફા વીજળીવાળા. 
તૃતીય બેઠકના અધ્યક્ષ હતા ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા. વક્તાઓ હતા શિરીષ 
પંચાલ, સતીશ વ્યાસ અને રાજેશ પંડ્યા. સંચાલકો હતા ઉર્વી તેવાર, પન્ના 
ત્રિવેદી અને ભરત મહેતા. સમાપન જયેશ ભોગાયતાએ કર્યું હતું. 
ગુજરાત ૨૦૦૮: સાહિત્યકારોનું દાવિત્વ 

તા. ૨૯મી ડિસેમ્બરના રોજગાંધીનગર સાહિત્યસભા, વાચક મંડળ 
અને “અધિકાર' સંસ્થાના સંયુક્ત ઉપક્રમે ગાંધીનગરખાતે “ગુજરાત ૨૦૦૮: 
સાહિત્યકારોનું દાવિત્વ' વિષય પર યોજાવેલા વાર્તાલાપમાં 'નિરીક્ષક'ના તંત્રી 
પ્રકાશન. શાહ અને *'ઓપનિવિન'ના તંત્રી વિપુલ કલ્યાણીએ પોતાનાં મંતવ્યો 
જુદ્નાવ્યાં હતાં. તેમનો પરિચય “અધિકાર' સંસ્થાના ચંદુ મહેરિયાએ આપ્યો 
હતો.સ્વાગત ગાંધીનગરસાહિત્યસભાના પ્રમુખ બળવંતભાઈ પટેલે કર્યું હતું. 
જ્યારે સંચાલન અને આભારદર્શન ગાંધીનગર સાહિત્ય સભાના ઉપપ્રમુખ 
ભાનુપ્રસાદપુરાણીએકકર્યું હતું. 
અવિનાશપારેખના ગઝલસંગ્રહનુંવિમોચન 

તા. ૨૨મી ડિસેમ્બરે ભારતીય વિધાભવન ચોપાટી, મુંબઈ ખાતે 
ઈમેજ પબ્લિકેશનના ઉપક્રમે યોજાયેલ કવિ અવિનાશ પારેખના પ્રથમ 
કાવ્યસંગ્રહ “હણાનુબંધ'નું વિમોચન ગુજરાતી કવિતાના ચાહક મંગેશ 
પાડ્ગાવકરે કર્યુહતું. આ પ્રસંગે ડૉ. સુરેશ દલાલ અને સુરેશ ઠાકરે પ્રાસંગિક 
પ્રવચન કર્યું હતું. સંચાલન અંકિત ત્રિવેદીનું હતું. અવિનાશ પારેખે પોતાનો 
પ્રતિભાવઆપ્યો હતો. આપ્રસંગે સિતાંશુ યશશ્ચંદ્રે પોતાનાં નિરીક્ષણો રજૂકર્યા 
હતાં તથા નૌશિલ મહેતાના દિગ્દર્શનમાં કાવ્યસંગ્રહ પર આધારિત નાટય 
પ્રસંગ રજૂકરવામાં આવ્યો હતો. 
મોતીભાઈ અમીનની જન્મજયંતી 

ગુજરાતપુસ્તકાલય સ. સ. મંડળ લિ.,વડોદરાના ઉપક્રમેપુસ્તકાલય 
પ્રવૃત્તિના પ્રણેતા મોતીભાઈ અમીનની ૧૩૫મી જન્મજયંતી ઉજવવામાં 
આવી હતી.મ.સ.યુનિ.,વડોદરાના કુલપતિ ડૉ.મનોજ સોની, વિશ્વ ગુજરાતી 
સમાજના મંત્રી સવજીભાઈ વેકિરયા અને ધીરૂભાઈ ડોલરિયાના મુખ્ય 
મહેમાનપદે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત પુસ્તકાલય મંડળના પ્રમુખ 
ડૉ.પ્રતાપપંડ્યાનાપુસ્તક “સો ડગલાં સુખનાં'નું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. 
પુસ્તકનો રસાસ્વાદ સતીશ ડણાકે કરાવ્યો હતો. 
તુલનાત્મક ભારતીય સાહિત્ય 

તા. ૧૨ અને ૧૩ જાન્યુઆરીએ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અને 
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના સંયુક્ત ઉપક્રમે પરિષદના ગોવર્ધન સ્મૃતિ મંદિર 
ખાતે “તુલનાત્મક ભારતીય સાહિત્ય' વિષય પર પરિસંવાદ યોજાયો હતો. 
ભૂમિકા રતિલાલ બોરીસાગરે બાંધી હતી અને સંચાલન અનિલા દલાલે કર્યું 
હતું. મુખ્ય વક્તવ્ય નિરંજન ભગતે,પ્રાસંગિક વક્તવ્ય અકાદમીના મહામાત્ર 
વી.વી. પંડિતે, અધ્યક્ષીયપ્રવચન ભોળાભાઈ પટેલે આપ્યું હતું.પ્રથમ બેઠકનો. _ 
વિષય હતો ભારતીય નવલકથા/આત્મકથા. આ બેઠકમાં રઘુવીર * 


ફેબ્રુઆરી ર 


સરસ્વતીંચદ્ર અને ગોરા વિશે મહાવીરસિંહ સૌહાસે ઉપરવાસ ત્રયી 
અને મૈલા આચલ વિશે, ચંદુ મહેરિવાએ “બલુન એને “થોરનું ફૂલ વિરો 
વક્તવ્યો આપ્યા હતાં. અધ્યક્સ્થાનેથી કુમારપાળ દેસાઈએ સમાપન કર્યુંહતું. 
આ બેઠકના સયોજક રમેશ ૨ દવેએ ભૂમિકા બાધી હતી. 

બીજી બેઠકનો વિષય હતો “ભારતીય નવલકથામાં પ્રગટતી 
નારીચેતનાની તુલના અધ્યક્ષહતાં અનિલા દલાલ. ઉર્વીતેવારે આવાં વિશે, 
પ્રમાદ બ્રહ્મભટટે હજાર ચુરાશીરર્માં વિશે દર્શના ત્રિવેદીએ ઘટા 1૦ 
ડાજાત્ટ વિશે ઈલા નાયકે લત્રીસ પૂતળીની વેદના વિશે વક્તવ્યો આપ્યાં 
હતા. સંયોજક હતાંપારૂલદૈસાઈ 

તા. ૧૩મીના ત્રીજી બેઠકમાં દષ્ટિ પટેલે “માનવીની ભવાઈ 
(પન્નાલાલની અને ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદીની) વિશે પરેશ નાયકે કથાનું વાસ્તવ, 
સાહિત્યિક અને સિનેમેટિકે વિશે વક્તથો. આપ્યા હતાં, અધ્યક્ષસ્યાનેથી 
ચદ્ભકાનત ટોપીવાળાએ અધ્યક્ષીયપ્રવચન આખુ હતું અને સમાપનડ્યુંહતું 
સયોજકૃહતા રાજેન્દ્ર પટેલ 

ચોથી અતિમ બેઠકનો વિષય હતો “ભારતીય કવિતા નાટક 

આબેઠકમા ભોળાભાઈ પટેલે પ્રાચીના અને રવીન્દ્રનાયનાં સંવાદ 
કાથો વિશે ભરત દવેએ અંધાયુગ અને 'રિત્રાણ વિશે પ્રવચન આપ્યું 
હતુ અધ્યક્ષસ્થાનેથી ધીરુ પરીખે અખો અને કબીર વિશેપ્રવચન આપ્યું હતું 
તથા સમાપન કર્યુંહ્તું સયોજક હતા ભારતી ૨. દવે. 
ઇદોરમાંડૉ. કેશુભાઈ દેસાઈનો વાર્તાલાપ 

તા. રરમી[ડેસેમ્બરના રોજ મહાત્મા ગાધી સ્થાપિત મધ્ય ભારત 
હિંદી સાહિત્ય સમિતિના ઉપકમે ઈંદોર ખાતે ડા. કેશુભાઈ દેસાઈએ 
એકવીસમી સદીમાં ભારતીય ભાષાઓ, ઉપર સંકટ વિશે અભ્યસનીય 
વક્તઃ્ય.આપ્યુ હતું આયોજન સમિતિના મંત્રી શર્માજીએ કર્યુહતું, 
આદિવાસી ભાષા-સાહિત્ય-સંસ્કૃતિપર આંતરરાષ્ટ્રીયપરિસંતાદ 

તાર ધીપજાન્યુઆરી, ૨૦૦૮ના રોજ ઈન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીયડલા 


કેન્દ્ર દિલ્હી ખાતે યુરોપિયન એસોસિએશન ફોર કૌમન વેલ્ધના સહયોગથી 
ભાષાકેન્દ્ર વડોદરાએ આદિવાસી ભાષા, સાહિત્ય, સંસ્કૃતિ અને ઈતિહાસપર 
આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસંવાદનું આયોજન કર્યું હતુ. ગુજરાતમાંઘી એક બૈઠકના 
અધ્યક્ષસ્થાનેથી ડૉ.ભગવાનદાસપટેલે મીલ એપિક્સ ઓફ ગુજરાત ષય 
પરબીજભાષણ આપ્યું હતું 


નૂતન લાલશિક્ષણ સઘની વડોદરા શાખા દ્વારા તા, ર૮ થી ૩૦ 
ડિસેમ્બર દરમિયાન નાનેરા બાળકોના રાહબર શિક્ષિકા-રિક્ષકો માટે મુતિ 
આશ્રમ, ગોરજ ખાતે આરનંદ પ્રવૃત્તિ કાર્યશિબિર નું આયોજન ડરયું હતું, 
સમસ્ત ગુજરાતમાંથી આવેલાં બહેનો-ભાઈઓ સાથે બાળવાર્તા, પરીકથા, 
વિજ્ઞાનવાત[ બાઇગીત,વાતકિથનની પધ્ધતિઓ વર્ગેરેવિષયોપર જાશ્ીતા 
બાળસાહિત્યાકારો યશવન્ત મહેતા અને. રક્ષાબેન દવેએ જાણકારી અને 
અનુભવોની આપલે કરી હતી. સંઘના મત્રી જર્યત શુકલ, સહપંત્રીઓ રચના 
પાઠક તથા જનાર્દન દોશી, કાર્યાલય મત્રી મનીષા રાણા વગેરેએ તથા મુનિ 
આક્યમનાં દક્ષાબેને કાર્વરેલિરને અર્થવૂર્ણ બનાવવામાં મોટો ફાળો આપ્યો 
હુંતો. 

“સમકથા નું દશ્ય-શ્રાગકરણ 

ઈન્દિરા ગાધી રાષ્ટ્રીય કલાકેન્દ્ર નવી દિલ્ડીએ ભારતભરના 
આદિવાસીઓમાં પરંપરાથી પ્રચલિત રામકથાને સંરક્ષના અને અભ્યાસનો 
વિષય બનાવવાના હેતુથી દેર્ય-શ્રાવકરણ કરવાનો તિર્ણય લીધો છે આના 
ઉપકમે ડા ભગવાનદાસપટેલ સંશોધિત-સંપાદિત રોમ-સીતમા ની વાર્તાનું 


દશ્ય-્રાચકરણ કરવામા આવ્યુ છે 
ળ્ર 





પ્રતિભાત 


“ઉદ્દેશ ઓક્ટોબર ૨૦૦૬ 
ઉદ્દેશ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯ અંકમાંન॥પ્રવેશ-લૈખ (આપણે કેટલા વિનવી 
છીએ ?)માં પૃષ્ઠ ૮ક ઉપર, ભુબાઈની કુ ૧૪ કરોડ જેટલી વરતીના પ્રમાણમાં જોવા 
જતા, હજૂ ય સાડા ચાર કરોડ શિષ્ટ વાક્તિઓ આપસી વચ્ચે, એ શહેરમા વસે છે એ 
નાની સૂની વાત ન કહેવાય. 
આવુ વાક્ય જોવા મળે છે તેમાં કોઈહકીકત દોષ હોય તેવુ નમી જણાતું ? 
મુબાઈની વસતી ૧૪ કરોડ કેવી રીતે સંભતે છે ? 
હ્િધા થાય છે તમાર્રી ચોકસાઈ પરત્વે શંડા કરવાનું પણ ગમે તૌ નહે. 
કોઈકવાર સ્પષ્ટતા કરશો તો વાચકોને લાભ જ થશે. 
અમદાતાદ, ૩૦-૧૨-૦૭ તિજ્યશીલસન્દ્રસૂરિ 
મારરી ભૂલ થઈ છે 
*0ઉ8 લ્નાતસ્ડ૪ 4૯૦ ના મૂળ આંકડાઓ જોર્તા એમાં મુગાઈની કુલ 
તસ્તી ૧૪ મિલિયન લખી છે એટલે કે તે ૧ ૪ કરોડ કહેવાય. અને એ હિસાબે 


જૂંબાઈની વસ્તી ૧ ૪ કરોડ અને એમાં ૪૫ લાખ શિષ્ટ જાક્તિઓ એમ લખાતું જોઈતું 
હતું. ધ્યાન દોરવા બદલ આભાર. સ્ત્રી 
'ઉદદેશ ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ 


"ઉદ્દેશ ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ના અંકર્મા શ્રી સુરેશ હ. જોષીની અગ્રન્યસ્થ 
કૃતિઓ “એતદ્‌ ન વિશેષાંક 'નિદ્રોહના ચહેરા વિશે ગ્ર ગરિમા'પા (પૃ. ૨૩૧) 
લખતાં એવું લખાયુ છે કે શનનીષાના પ્રકાશનને આવકારતાં ઉમારાંકરે મનીષાને 
લાજવાબ કરશુ હતું એવું કિશોર વ્યાસનું તથાપિ સપ્ટેનનવે. ૨૦૦૫માં પ્ગટ થયેલુ 
કથન છપાયું છે પ રિગત વેળે એટલું નોંધવું જોઈએ કૈ મનીષા ને આવકારતા 
ઉમાર્રાકરે શસ્ડૃતિ'ની એમની નોંદમાં લાજવાબ શબ્દનો ક્યાય ઉપયોગ ડર્યો જણાતો 
નથી 1એ સદર્ભવગર પણ 'મનીષા ની ઉપલ્બધિની વાત થઈ જ શકી હોત... 

આ અંગેપ્રતિભાવ આપતા શ્રી કિશોર નાસ્‌ (૨૧ ડિસેપ્બર ૨૦૦૭) લખે 
છે કૈ ભનીષાને આવકારતા ઉમાશકરે એને “લાજવાબ, કહેલું એ ચોકક્સ (જુઓ 
સુરેશ જોપીથી સુરેશ જોષી ડા. સુમન શાહ, હૃ. ૫૭૮. બી. આ. ડિસેમ્બર ર૦૦૭) 
ભાઈ ઉમાશંકર કંઈએકલ સસહિમાંજશેડવખત્તતા ? એથી આ શબ્દનો 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૩૫૨ 





ઉપયોગ પૂરી સભાનતાથી કર્યો છે એ તરફ આપનું ધાન દોર છં 
કૌ ક્શોરભાઈની આ વાત સાચી છે ડૉ. સુમત શાહ ઉપરના સદર્મેનોધ છે 
હઉમાર્શકરે માસિક 'મનીપા ને 'લાજવાબ કહેલું અને તેના દીઘાયુખ માટે સૌને ગ્રાહકો. 
બનવાની અપીલ કરેલી. 

“તદ્‌ ના એકમાં કી કિશોરભાઈનું કથન (પૃ. ૧૫૮) ડા. સુમન શાહના શોધ 
પ્રબન્ધના આ સનદર્ભવગર મૂકાવેલું હોહા્થી અને સામે જ પાને પૂ. ૧૫૮. ઉપર આજોર 
ક્ામૂવિશેના સુરેશભાઈના લેખનો ઉમાર્શકરનો પ્રતિભાવ સંસ્કૃતિ ના સંદર્ભ સાથે, 
વાજ્વાભ મનીષા એ શીર્ષક હેઠળ મૂકાયો હોઈ વધુ વિગત માટે 'સસ્કુણે ને જ જોતાનું 
બનેલું ને એમ લખેલું. તંત્રી 

*ઉદ્દેશ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 

ઉદ્દેશ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ના અંકમાં પ્રગટ થવેલ શ્રી ઉત્પલ રામચન્દ્ર 
પટેલના લેખ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તાની ગતિ-રીતિ'માં કેટલાક વાર્તડારોના નામનો ઉલ્લેખ 
નહે થયો હોવાનું કેટલાક વાચકો અને એક લૈખક મિત્રે ધ્યાન દોર્યું છે શ્રી કેરૂભાઈ 


આકાશવાણી પરથી પ્રસારિત મતી રહે છે મદ્યપર્વ, એેતના, શબ્દ સૃષ્ટિ, અખંડઆરનેદ, 
હુયાતી,નવચેતત, ચિત્રવેખાથી લઈ સાધના કે સતીશ ડરાકના જલારામ ઈીપ'માં પણ 
મારી ટૂંકી વાર્તાઓ વરસોવરસ પ્રગટ થતી રહી છે મારી ટૂંકી વાર્તાઓના સંગ્રહ 
ઝરમરતા ચહેરા ની પ્રસતાવન! શ્રી રઘુવીર ચૌધરીએ લખી છે એને સરોજ પાઠક 
પારિતોષિક પણ મળ્યું છે... _ 


ન કજ. 


11 થિ ર 
ઉલ્લેખ પણ મારી કાચી નોંધમાં હોવા છતા લેખમાં છૂટી ગયો છે.. 
આવા કકારનદ લૈખોમાં આ સહજ છે વેખમાં મુખ્ય પ્રયોસબ ગુજરાતી ટૂં 
વાર્તાની ગતિ-રીતિ આલેખવાનું છે તંત્રી 
બ્ટ્થ 





શ્રી સુન્‍્દરમૂની જન્મ શતાબ્દી વર્ષે 
એમના તંત્રીપદે પ્રગટ થતા રહેલા શ્રી અરવિન્દના જીવનદર્શનનું અનુશીલન કરતા 
ત્રૈમાસિક “દક્ષિણા'ના વર્ષ ૧૯૪૭ અને વર્ષ ૧૯૪૮ના અંકો. “ઉદ્દેશ'ની વેબસાઈટ 
પ70787.પતંતંલ્ડ.૦છુ પર મુકાયા છે. “હોમ પેજ' ઉપર જમણી બાજુએ આવેલા 
“દક્ષિણા'ના આઈકનને ક્લીક કરવાથી તે જોઈ શકાશે. 
ફર 
“ઉદ્દેશ' માર્ચ ૨૦૦૮નો અંક શ્રી સુન્દરમ્‌ સ્મૃતિ વિશેષ. 
બર 
લવાજમ ભરવું, 
એટલે 
એ. સામવિક વાંચવા માટે વિચારપૂર્વક કરવાનું “કમિટમેન્ટ” 
બ્ર 
જુઓ ઉદ્દેશ ઓન લાઈન : પક૪7-પવંવંલ્ડોપ.૦૫ક 


લિટરે 
:- આ અંકના સર્જકો 
અભિજિત વ્યાસ ઃ “ગુલાબકુંજ', રણજિત મેમોરિયલ પાછળ, જામનગર - ૩૬૧૦૦૧ ઉશનસૂ : લક્ષ્મી શેરી, મદનવાડ, 
વલસાડ - ૩૯૬૦૦૧ ડૉ. વારિસ અલવી : ૧૫૦, સૈયદવાડા, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ શરીફા વીજળીવાળા : 
ગુજરાતી વિભાગ, એમટીબી આર્ટ્સ કોલેજ, અઠવાલાઈન્સ, સુરત -૩૯૫૦૦૧ પ્રજ્ઞા વશી ઃ સી-૧૪, મુકતાનંદ નગર, અડાજણ 
બ્રીજ સર્કલ પાસે, સુરત - ૩૯૫૦૦૯ ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા : ૨૪/એ, સૌરભ બંગલોઝ, સત્યસાંઈ હોસ્પિટલ રોડ, 
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૫ નલિન ચવળ : ૧૦-એ, સત્તર તાલુકા સોસાયટી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ ઉર્વીશ વસાવડા : 
ચિત્તાખાના ચોક, ફીલીપ્સ હોટલ પાસે, જૂનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧ ઉ(્લલિત ત્રિવેદી) ફોરમ/મીનાક્ષી/અશ્ચિન ચંદારાણા : એ-૨૨૮, 
સૌરભ પાર્ક, સુભાનપુરા, વડોદરા - ૩૯૦૦૨૩ પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ : ૧૨, રીડર્સ રો હાઉસીસ, ગુજરાત યુનિ. કેમ્પસ, 
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ દુર્ષ્યત પંડ્યા : “સન્નિધિ', પ, પટેલ કોલોની, માર્ગ-૪, જામનગર - ૩૧૧૦૦૮ રઘુવીર ચૌધરી : 
એ-૧, પૂર્ણેશ્વર૨ એપાર્ટમેન્ટ, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ નિર્મિશ ઠાકર : બી-૯-૩૧, ઓ.એન.જી.સી. કોલોની-૧, 
મગદલ્લા, સુરત - ૩૯૪૫૧૮ હેમેન્દ્ર એ. શાહ : ૪૭-બી, પ્રેમચંદનગર, જજીસ બંગલો રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ 
ડો. જગદીશચંદ્ર ચ. પટેલ : એચ. પી. આર્ટ્સ - કોમર્સ કોલેજ, તલોદ, જિ. સાબરકાંઠા મુકુન્દ પી. શાહ : ૬૧-એ, 
નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ 

















દૃ 


તહ (& લતા દાર] ળણનરળદ) 081% 2008 દ્ટ્ટાળતદહ છત: (પ 10 0૫)00]2006115830 તઝાહ્ત૩ [૦% શ 1131 8જાટડડ (લાટ પ &)ત. 9 ળા 15507 ત 
101 ણાતગ'70554| રિલ. 10 0107 156 1કકાલાં 09 $50 &ણકતેડઉડર્તપ૭ાં ઈંપછુ1૦2] 12 9008 





ડટ. 


એંધાણી 


સૃષ્ટિપથો સૌ ખડકાયલા આ 
વંકી ધરા ને વનકંટકોથી; 
પથે જતાં એ ગૂંચવાઈ જાતાં 
ભમી-ભમી ઠોકર વેઠવાની ! 


અંધારઘેરી જગ-ઃવીથિકામાં 
ગાઢા તિમિશ્રે નયનો છવાતાં, 
દીપો જલાવી પથ કાપવાના 
ને ધૈર્યા ધારી પગ નાખવાના 
ઘેરાય નૌકા ભવસાગરે આ 
કે વાયુ ઘૂમે અતિ ભીતિકારી 
એવા જગે આ ભર જિદગાની 
ગુજારવાની દઢ ધૈય ધારી 


આયુષ્યવાટે પગ મૂકવાના 
આંકી જવાને નવ-રંગ"રૈેખા ! 








રમણભાઈ બી. પટેલ 
કાળસત્રહ “પ્રતીતિ માર્થા 





સ્થાન સમર્પણ 


2/લા।1૬ 


જ? 


2)તપડ 109૯૪ 5કાહા॥ટ £૬૦૬૬ રિઝલતંડ /પૌોણાણ્તરણત 380 015 ભમર 26868100 (20 1.0૯5) *્િ% 26862365 પ ઝ/ત15ટકે 1 €011 


“ઝ્્્હ્ટ 











માર્ચ ૨૦૦૮ 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું સામવિક 


આઘતંત્રી 


રમણલાલ જોશી, વર્ષ અઢારમું : અંક : ૮ 











સુન્દરમ્‌ 


(૨૨ માર્ચ ૧૯૦૮ - ૧૩ જાન્યુઆરી ૧૯૯૧) 








ઈર 


ઝ 


૨૧૦ 


073૪. પતંતલ્ડ૫૦૯૬ 





૯ 





























વર્ષ અહારમું 
અંક આઠમો 
અનુકમ 1 
પ શબ્દ યાર્ચ ૨૦૦૮ વાચકો સળગઅક ર1૮ 
સુન્દરમૂની કાવ્ય-સુધા તંત્રી #* 'ઉદેશ ક નવૈખકો માટેમૂરનાઓ 
મારા પપ્પૂજી કિ મા 5 થા કનક 
જ ગ શઈ 
આક ઝર તબ ક 
રૃ જુમ છે ળેવામાં 
ન તેનુ સ્મરણ કરવુ રમણલાલ જ રી ૩૬૩ રપ,આ પ ગ વિદેશમાં (અરમે)યુ. મા 
સુરશ દલાલ ૧૮ નદેરણઅનતેસડ્ણે, 
આરભિક પરિચયની કેટતીક પ્રત્યક્ષ પરો ાળાભાઠ જેન ૩૬૮ અનમત્રમોકલેવીકે પા એપે 
ર સુન જ સદ સ કઃ સી પ 
રમ્‌ મારી એક પ્ર ભાજપ અર અનશકીેઅ 
તને હું ચાહુ છુ સભધ્‌ સ્મરણયાત્રા વિ જોશી કર મા નથી. સા 
માધ્‌ વર્સિ, સો રુ અકરેમા લખવુ. સઃ ખાણ કાગળની એક બાજુએ દી 
હ સોલકીની સ્પ કેશુભાઈ દેઃ ડડ રનામુ અવશ્ય દો 
સુન્દરમ્‌ રેણ મજૂપામાં સુન્દરમ્‌ સાઈ ૩૭૬ ૦ “ઉદેશ પુરસ્કારનુધોરણ સ્વીકારે હી 
એ ચિરતન હાસ નદિગ ચવ ર ક કાર્યાલય ગોમ સામા ન માટેપણ 
આપણો યોગ જ ચાલે છે * જયશ્રી ૩૮૦ 'મા પ્રસિદ્ થતા હખાણની જડાબદાડી 
જીવનસગિની' કઝ પ્રકારિત લેખકોના બધા કરાડ સ 
સોનાના પૂગ ક કન પ્રવીણ દરજી જન ર)  માતીવેતુતહી. એંબિપ્રાયો સાથે તર્ત્રી સમત છે સમ 
[લા કવેશ્ા સુન્દર પ્રફુલ્લ રાવલ ૮૩  * ડૃતેઓમોકવઃ 
જેલ ડાયરી મૂને શતાબ્દી વેદના રામચન્દ્ર પટેલ 3૮૬ ક પ તમા અન્યપત્રજવહાર મટર 
ઘરડી બા સુન્દરમ્‌ ૩૮૮૯ «બ્પ્રધોધર. પા 
પ પત્રસપદા ૩૮૩ ન ડે 
પક સૌના. બ. ક ઠા. / ઉમાશકર જોશી કે લોપ વ પે 
અગત અજલે રામજીભાઈ કડિયા પ ફૈત (૦૨૭૧૭) ૨૩૧૮૮૦ 
વસુધરાને કા ર જોશી કા * 'ઉદેશ'ન્‌ ઉનિવાર્ય સજ્નગોમા ચત્રે ૮-૦૦ પછી) 
રેપ્ને, ( રાધેર્યામ 6૫ તવાજમ્‌ આ સ્દળે ર 
ક કરિઓઃ પ નલિન શ ૪૦૮ ક કજ પક ભરી શકાશે તેમજ છૂટક 4ક8૧ 
ન્‌ કરિઓના સભવનીપ્રેરક ઉશનસ્‌ ૪૧૨ વર્ડ ૬૨,કલ્યાણ ભૂતન,બીજો 
સુન્દરમ્‌ - ધુવપદ ન સાધક અનુકૂળ આબોહવા ૪૧૩ રિલીફ રોડ, મા રો 
ધોધમાં કરિ ફોન ર૫૩૫ 
રે પ્રવાહતુ અવતરણ ચદ્રકાન્ત શે 5૪૭૮ ૨૬૮૭ ૦૭૯૮. 
ન્દૃ શક ૨ સૌરભપ્સ્તક 
એને ન યોગેશ જોષી 1 ક કા રિશ 
એક અને સૌન્દર્યનુ મહિમાગાન શાનુકરાદ પડા ૪૧૮ કફ્ષન ક અમદાવાદ-૩4૦૦૫૨ 
યાત્રાની અઃ ૪ર ૧૪૦૦ ૩૧૦૦૦૮. 
નુભૂતિ નીતિન વડગામા, ૫] ૩. મગેરિનવર્લ, ૧૮ 
એક અનોખી ફિ દુષ્યન્ત ૪ર શે: વર્ડ,રટશન સેડ આણદ-૩૮૮૦૦૫ 
મીનાક્ષી સ ૪૩૧9 પ કશ 
દ ની 
ય ભષ્ઠ હર હદય ધા ૪૩૩ વમળ 1 ર સેન્યુરી બજાર, 
ઝ'દરમ્‌નો અમૃત મહોત્સવ સુન્દરમ્‌ ફોન ૨૬૫૬ ૦૫૦૪ અપદાઇદ-૩/૦૦% 
પે સો વર્ષે જીવન અને સાહે, રમણલાલ જોશી પ૫. ધીઓએપસિસ શોપ જન ૨૮૩4 
નદ ત્યક ન ૧૪-૧૧ હાર્મની. 
સાહિત્યવૃત્ત પ્રવીણ મ. વૈષ્ણવ રા લગ ફોન. (૦૨૬૫) ૨૩૫૧૮૬૨ 
ગાર મુકુન્દ પીં. ્ સિકિટ 0 કમ ન 
શાહ એસ.ટ. પ્રથમ માળ, મુછી ભવન, 
આધતંત્રી રમણલાલ જોશી ફોન પ પેમહેસાશ્રા-૩૮૪૦૦ ઉડ) 
ી ૨ર૦૩૫૦/ ૮૮૨૫૮૮૮૭૭૮ 
પ્રબોધ ૨. જોશી ી 








મુદ્રક અને પ્રકાશક પ્રબોધ 
ર. જોશી, મેનેજિંગ 
યાઈપસેટિંગ. દમેજ પભ્લિડેશન્સ, પિ જ ન ય ક ૨ અચલાયતન સોસાયટી, સન્‍્ટ ઝેનિયર્સ 
મુટ્ણસ્થાન ભગવતી કે મ ઔંબારાર સફલ. ડી પ નવરંગપુરા, અમદ્યાવાદ-૩૮૦ 00૮ 
અમદવાદ-૩૮૦ ૭૭૪ ફો' ૬૧૫૬૦૫૦૪ ર૬૪૪૨૮૩4 
ન રર૧૬ ૭૧૦૩ 





માર્ચ ૨૦૦૮ 
૨૧૦ 
એ મંગલ શબ્દ 
ત્યાં દૂરથી મંગલ શબ્દ આવતો. ! «26૧5 
શતાબ્દીઓનાં ચિર શાંત ઘુમ્મટો 
ગજાવતો ચેતનમંત્ર આવતો... ! 


શ્રી સુન્દરમૂની જન્મશતાબ્દીના આ વર્ષમાં એમને યાદ ડરતાં, 
શ્રી ઉમાશંકર જોશીની આ પંક્તિઓ મુખર થાય છે. સૌએ એમને પ્રેમથી સંભાર્યા. પણ એ. 
ભૂલાયા પણ ક્યારે હતા? ન અહીં હતા ત્યારે, ન પોંડિચેરી ગયા ત્યારે કે ન તો એમનો ૧૩ 
જાન્યુઆરી ૧૯૯૧માં દેહવિલય થયો ત્યારે કે એપછી... સુન્દરમ્‌ સતત આપણી ચેતનામાં 
રહ્યા છે કહો કે, આપણી સાહિત્યિક ચેતનાનું એક અંગ બની રહ્યા છે. 


સુન્દરમ્‌ અને ઉમાશંકર બન્નેને દૂરથી, ક્યારેક નજીકથી જોવાની, સમજવાની 
પિતાશ્રીને કારણે સાંપડેલી તક એ મારી ચિરંજીવ સ્મૃતિ છે. તેઓ કહેતા કે એ બન્નેમાં 
વ્યક્તિ તત્ત્ત (એની બધી તિલક્ષણતાઓ સમેત) એટલું તો. ઉદાત્ત હતું કે એમના સર્જનની 
હારોહાર ચાલે કે હોડમાં પણ ઉતરે !ગાંધીજીનો પ્રભાવ તો હશે જ, એ આખા યુગનો અને 
યુગમ્રવર્તક પરિબળોનો પણ... અત્યારે તો એવું ઓછું રહ્યું. ઉત્તય લખી શક્નારનું વ્યક્તિત્વ 
સામાન્ય વ્યવહારોમાં ક્યાંક તિંખાઈ, પિંખાઈ ગયું હોવાતું જોવાય ત્યારે આશ્ચર્યની સાથે એ 
આદર્શનું પણ સ્મરણ થઈ આવે. 


એટલે, મે. ૨૦૦૭માં જન્મશતાબ્દી વર્ષના આરંભના મહિનાઓમાં સુન્દરમ્‌ને લઈને 
“ઉદ્દેશ'નું વિશેષાંગ થઈ ગયું ત્યારથી પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે એક વિચાર -એમના પરિચયમાંથી 
ઊભરતા એમના વ્યક્તિત્વને કેન્દ્રમાં રાખી એ. સૌરભ ઝિલવાનો પ્રયત્ન કરવાનો થયેલો. એ 
વિચારપાછળ એમના સાહિત્ય વિષે ઘણું ઘણું લખાયું છે, લખાયા કરે છે અને ત્યારે ક્યારેક 
સહજ પુનરૃક્તિ પણ થયા કરે છે એવું નજરમાં આવેલું એ ય ખરું. સાથોસાથ એમણે 
આત્મકથનાત્મક ક્યારેક ક્યારેક જ લખ્યું છે એટલે એમનો જીવન-સ્પર્શ એમના સમ્પર્કમાં 
મૂકાયેલાઓ દ્વારા હજુ વધારે પ્રગટે એવી એષણા ય ખરી. 

આ વિચાર છેલ્લા એક-બે મહિનામાં જ સક્રિય થઈ શક્યો. છતાં, ટૂંકા સમયમાં ઠીક 
ઠીક આવી મળ્યું. કેટલાકે પ્રામાણિકતાથી સ્મૃતિ ઉપર મદાર રાખવાને બદલે બીજી રીતે 
લખવા ઈચ્છું. દરમિયાનમાં એમના સાહિત્યને કેન્દ્રમાં રાખી લખાયેલા કેટલાક સરસ લેખ 
સ્વતઃ મળ્યા. એમાં પેલો વિચાર મૂર્તિમંત થતો. ન પણ જણાય છતાં એ બધાંમાંથી પ્રગટતા 
સુન્દરમે પૂર્વ: આગ્રહના પ્રારંભિક કિનારા છોડાવ્યા... 


ઉ્ટ્શ કકક“: ઝક .5..:..૨-:55-:235ઞ2:મૌ્ગ ર૦૦૮ ૩૫૩ 


માર્ચ ૨૦૦૮ ૩૫૪ 


શ્રી ધનવતીએ સુન્દરમ્‌નાં કાવ્યોનો કરેલો અનુવાદ ક્ટાલ્તલ્વે 10૯05 07 
5પ॥તેઢત્તળા માં મળ્યા પછી એમની પાસેથી બીજા કેટલાંક કાવ્યોનો એવો જ સરસ 
અનુવાદ થળે એવું મનમાં હતું એમને વિનતીરૂપ કેટલાંક સૂચનો કર્યા અને એ પણ થયું 
એમાથી કેટલાક કાવ્યોના અનુવાદો મળી આવ્યા. 


સુન્‍્દરમ્‌ની પત્ર-સપદા અગાદ્ય છે એમાથી પસાર થવાનું શ્રી સુધાબહેનને કારણે 
શક્ય બન્યુ જેમ એમણે અસંખ્ય પત્રો લખ્યા એટલા જ એમને પણ મળ્યા ભક્તિ 
તિશેષોના આવા સવાદમા ઉભયનુ વક્તિત્વ ઊભરતું હોય છે જો કેપત્રસાહિત્યનું સપાદન 
અને એ આખો વિષય અલગ માવજત માગી લે છે ઘણા વર્ષોપૂર્વેતા.૩ ૨ ૧૮૬૮ના એક 
પત્રમાં સુન્દરમે રમણલાલ જોશીને લખેલુ બીજી વસ્તુ પણ ડરી લેજ્ જેવી છે તે 
શ્રી ઉમાશકરના મારા પરના પત્રો એ વિષે મેં લખેલુ તેમણે પણ તે છાપવાની ઈચ્છા 
જણાવી છે તમે તેના સપાદનમા કાઈ મદદ કરવાના હો તો તમને જમોકલીશ સુરખી 
જેવુ થોડુંક એમાથી આપી શકાયુ છે સુન્દરમ્‌ના જન્મશતાબ્દી વર્ષે એમા કંઈક ગતિ કરી 
શક્યાનો સતોષ અને આર્નદ છે 


સ્વાતત્ર્ય સગ્રામ દરમિયાનના વર્ષોમાં ૧૮૩૨ ૧૮૩૪માં વિસાપુર અને 
સાબરમતીની જેલમાં એમણે લખેલી નોટ્સમાં પણ ઘણુ સારતી લેવા જેવુ પડ્યુ છે એક 
અશ અહીં આપ્યો છે 

સુન્દરમ્‌ની સર્જનપ્રવૃત્તિનો આખો પટ વિશાળ છે સાધનાની સમાતર એય એટલી 
જ ગત્તિથી ચાલતી રહી, સાહિત્યના ઘણા ઘણા લગભગ બધા પ્રકારોમાં એ વહી અને 
એમાથી આપણને પારાવાર મળ્યુ. એમાથી ઘણુ બધું પ્રકાશનમાં આવ્યું અને સુધાબહેનની 
સક્રિયતાથી હજુ આવતુ જાય છે એમણે આ કાર્ય પિતૃતર્પણના એક મોટા સાહિત્ય યજ્ઞ 
સ્વરૂપે હાથમા લીધુ છે અને એના સુ-કળ એક પછી એક આપણને મળી રહ્યા છે 

જો કે એમનું ત્બૉલ્તહ્ત 97૦ જેવુ મોટા ગજાર્નું સપાદન હજુ આપણી પાસે 
નથી જે છે તે નાના નાના સંપાદનોમાથી એમની અતિપ્રસિદ્ધ પ્રતિનિધિરૂપ એકની એક 
રચનાઓ જુદા જુદા પ્રકાશકોના નામ-નેજા હેઠળ પુન પુન મળ્યા કરે છે કમ સે કમ 
એમની કવિતા અને વાર્તાના ઠીક ઠીક મોટા લગભગ સમગ્રને આવરી લેતાં હોય એવા 
સંપાદનોની જરૂરવરતાય છે 

કોઈ પણ શતાબ્દી સમિતિની વિધિવત્‌ રચના વગર સારા ય ગુજરાતમા અને 
ગુજરાત બહાર પણ સુન્દરમ્‌ની જન્મશતાબ્દી સ્વયભૂ ઉજધાઈ એ સૂચવે છે કે કંવિનો 
મગલ શબ્દ શતાબ્દીઓના ઘુમ્મટો ગજવતો આપણી સાહિત્યિક ચેતનામાં સદા ગૂજ્યા 
ડરશે. 
૨૪-૦૨ ૨૦૦૮ મબોધર જોશી 





હટ 


સુન્દરમ્‌ની કાવ્ય-સૃધા* 


ગઠરિયાં 


બાંધ ગઠરિયાં 
મેં તો ચલી. 


રૂમઝૂમ બાજત ઝાંઝ પખાજન, 
છૂમછુમ નર્તન હોવત રી, 
પીવ કે ગીત બુલાવત મોહે, 
બાંધ ગઠરિયાં મૈં તો ચલી. 


સુન્ના ન લિયા, રૂપા ન લિયા, 
ન લિયા રંગ જવાહર રી, 
ખાખ ભભૂત કી છોટી સરિખી 
બાંધ ગઠરિયાં મૈ તો ચલી. 


છોટે જનકે પ્યાર તનિક કી 
ગઠરી પટકી મૈં ઠહરી, 
સુન્દરપ્રભુ કે અમરપ્રેમ કી 
બાંધ ગઠરિયાં મૈં તો ચલી. 


બંધાઈ ગર્યું 


બેઠી બિસ્તર બાંધવા પ્રિય તણો. લે ત્યાં પ્રવાસે જવા, 
બાંધ્યાં કોટ ખમીસ ધોતર ડબી અસ્ત્રો અને સાબુવે, 
ને ત્યાં ગાંઠ ઘણી કસી, પણ વળી મંડી જ સૌ છોડવા. 
આવ્યો પ્રીતમ પૂછતો, “ક્યમ અરે, પાછું બધું છોડતી ?' 
બોલી : “ભૂલથી આ બધાંની ભળતું બંધાઈ હૈયું ગયું.” 


1૧151૫01 * શતાળતપત્ાં 


1 ત 01 11) 15૮37 


1 1૯ ॥ંલવે પ]? 1037 9પાળવાલ 
4 1 વાળ 011 10) ૫7૮). 


1 11047 પૌલ ૮)000041'5 પળછુ... વ... ધંળછ 

પ ત છુલાપલ તંતતતળપળા1ઇ [1તાપ7ત]. 
લતપાપળ લપાપળ છુ૦ ધી€ વદ્વાયત્લ”ડ ત11તલાડ, 
110) 9૯1૦ળ્લ્વૅ'5 5૦૧૪ 15 ત્વાટ્ટુ 20૦. 

11૫0 90૫॥વૉલ ૦41 21) 9ઢલડ 

ન] વાણ 01 11) 137૮). 


1૦ ઇુત્રાલલ્વં 10 છુ01વં, 30 ડૉટ”. 
1 2૧1177 110 તૉ1ત1010॥વંડ પ્રત 1100. 

4 1૪૯ દાધા ૦ દત, પ૦ ડતત'લવં ત, 
11110 ત 510 [2વતત્ણ [27૯૬૩૯તં, 

1 વા ૦1 11 17૮]. 


1/₹€ વં10][2૯વ પલ છપળ્વૅલા 
૦:૯0 [૩૯૦][21€'5 1ીલ્લપંળટટુ 101૯. 
૦૦૮5 ટટ₹દ્રતં0૦પડ, લાવંપત્તાછ 101૦ 
(01વંલ્તૅ 11 11) 9વ૪છ 

] તળ ૦1 10) 107૮). 


1 ૦12 તલત 


510 ઇજ્ટઠવ્વા 10 [વલણ 9લ0ઇલ્વેં'5 છપાવાલ, 

૪1 11€ 1901૫14 0૯ પત્વળ્લીછુ 5૦૦1. 

5110 તાતાટલ્વં 15 ૮૦તઇ 15 ડા વાત તાં; 

502૫૬ 30141 પ૧ 0076 1પંડ 7701) 115 50૮9 5 ૫૪7. 
1 લા 5૯ પંલ્ત વ 1તા0ઇ વ ૫૦) ઘંટા ૦૦ ઊતંલ્લ્ત. 
૧111211011લ1 તલા, ડૉ. 9લ્છુતા પાતળા તી. 

€ત્રણ€ 10" પડાવે, વ૫૯ડા01ાછુ, ડાતઝાંડલતે : 

"૦ પ1) ત 0૫ પાળા ?" 

ડત્ાંવં ડર : "1પ ઢા ધીલ્ડટ ઘપાટુક 0૫૩ 

1110, 9) 151૦, [૩વ્લવ્ણ્વે તંડ૦ 11) 1લ્તત." 


(*શ્રી સુન્‍્દરમ્‌નાં ૬૧ કાવ્યોનો શ્રી ધનવંતીએ કરેલો અનુવાદ 'ડટાલ્તત્તં 5૦૯૧૫5 ૦ 5પત્તતૈઢતત્વત1' (પ્રકાશક : ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી - ૨૦૦૧)માં આપણને મળે છે. 
એમાં નહિ સમાવી શકાયેલ બીજાં કેટલાંક મહત્ત્વનાં કાવ્યોનો અનુવાદ અર્હી એમણે “ઉદ્દેશ'ની વિનંતીથી ખાસ કરી આખો છે. - તંત્રી) 





બ્ટ્શ 





માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૫* 


એક અર્ચબો 


મેંએક અચબો દીઠો, 

દીઠો મેં ઘર ઘર કૃપ્ણ કનૈયો. 
હદય હદય મે રાધા દીઠી 

હુ બન્યો મુગ્ધ નરસૈયો. 


મેંવન વન વૃદાવન દીઠા, 
મેં તરુ તરુ દીઠી વૃદા, 
મેંપર્ણ પર્ણમા વૃદા કેરા 
દીઠા નદજસોદા મેંએક 


મેંનદી નદીમા દીઠી યમુના, 
મે હુહ હુ ર્દાઠો કાલે, 
મેં પળપળ, દીઠી કાલિ દહતી, 
કાલી મહાકરાળી. મેંએક 


મેં નયન નયનમાં ઉદ્વવ દીઠા, 
શયન શયન હરિપોઢ્યા, 


મેં અખિલ ભોમ પયસાગર દીઠો, 
મેંઅંગ અગ હરિઓઢ્યા. મે એક 


& પ₹6૦ાવેલ? 0: 97૦ તલ 


1 પ્રળળણટ્ડડટવે ત 1701 વલ 01 પ0॥તંલાડ 

1 ક્ય તાતા] ત 5201 11 ૯0૯ 10100 
રિટત્બ્ટ્ટાાડણ્તે રતી પ ૯૯ 1ણ્તાત 

1 ત ડપાપાધ્તે કેપેંતડતા] ટ 2૦0ત1લ 

॥ €0૪13 (0૯5 1 ૭િપ॥તે 91 વેત, 
10ળલ્વ ઉાળતત 11 ૯૦૯ (ર 

વાતં 1તાતંત'ક 010701 પપંતાવે 1 દિડ0તંઢ 

1 છા1111[25૯વ 11 ૯9૯19 1ણ 

1 ડત 1તાળપાત 1007 11 €1€1' 11181 

1 ઇલણતં ત 11 ૯૫૦7) 11:20 

શ્વિતી 200ળાલા॥ 1 લડત વિત ડણં દ્ંવ?ટ 
૪૪ લ તાત કતીતીવદતી 

ડટા! €)/૯ 1 1001:૯તે 1110 

1 9લાત્લઇલ્તં 81તાતત (તવાતપત 

1 5[200૯વે પત્ર ૦॥ €9 13 ૮0૫! 
1લ્તાળા1છુ ॥ 91155111 ડૉટ્ણઝ 

11૯ ણાપા€ ત2ાપ'€ 31203૯૯0 

૫૪5 [01 110 તળ ૦૦૩૮1 01 111. 

કવ લ૫લા 100112 04 111110 

પદક [તા પ્રતત લવે 





માર્ચ ૨૦૦૮ ૩૫૧ 





(ફોટો શાતિકુમાર પટેલ) 





તું હદયે વસનારી 
તું હદયે વસનારી, 
ઘટ ઘટ ભીતર નરતનહારી 
તું હૃદવે... 
તું અંતરના તાર પરસતી અંગુલિ કો રઢિયાળી, 
તું તિમિરોનાં ધણ વાળી લે કરત સદા રખવાળી 
તું હદયે... 


તું માનસ અમ મુકુલિત કરતી ઉજ્જવલ કો દ્યુતિ અરુણા, 
તું જીવનના વ્રણ પર વરસત કોઈ અમીમય કરુણા. 


તું હૃદયે... 


તું જીવનની જન્મ-ક્ષણોની ધાત્રી પ્રાણ-પ્રદીપા, 
તું કદમે કદમે પ્રજજવલતી અગ્નિજ્યોત સજીવા. 


તું હદવે.., 


તું નયનો પર પડદા ઢાળી, અન્ય નયન દેનારી, 
તું જગમાં - જગપાર અનંતે અમ સંગે ઘૂમનારી. 


તું હદવે... 


તું આનંદ અનર્ગળ પ્રભુનો; તું પ્રભુની પર શક્તિ, 
તું ત્રકત સત સૌ ધારણહારી, તું અંતિમ અમ મુક્તિ. 


તું હૃદવે... 


તું અમ ચરણોની ગતિ, તું અમ નેત્ર તણી ધુવતારા, 
તવ હૃદયે અમ વાસ સદા હો, હે હરિની રસધારા. 


તું હદયે... 


હટ 


1110૫ વઇ/લાલ્ડદ શ ઘૌલ ઊલ 


1/0 પ0પ વેપ? ૦ડ ॥ પર લાવ 
1 €ઇ 13 110 904! પૌ૧€ તૈદ્ર૧૦ 1110૫ દ્વા. 


1110૫ વ્રત પ૦ છુત્તત્લપાં 1જછઠુલા” 
ંપર્લતંતછુ 41 પૌલ ડતાટુડ પપ ઘડ. 
ઉજલ્તાત્તછુ પદ ઊ0ર્લત્ડ ઈ 0ઝૂઝાલ્ડડાંઇર ઘંદ્વા1૮ 
1110૫ વાળ પર ટ૫લ”પખ્ંટાદ્ા11 છાપતા. 


16૦૯][ઝળછુ ૦૫1 મપ॥વડ (020૯111 0810011 
11100 વત પ€ પલ 10011101૫5 1001. 

10 500110 પટ ૫70૫॥વંડ 1લ્ણ્લાં?લ્વે 1019 11 
1110૫ વ ૮011124551011, ત01105ત્વાં 510૫7૯1. 


14 1116, ત 100 1લાાડ ભ 91 
1110૫ વત ઉ1€ 110150 [2૦૫૧ટટ ૩૦૫701 વતં પ1છુ૦પળ' 
1ણ વા €1૯1) 510) પ10૫ વાત 
11 ॥-ટાાપ્ાપ્ટ્ટ ઇપાતપંળટુ 1૯. 
0] પ૯ડ૯ ૦117 ૦/૦5 10૫7૯1 છુ 4 5ત'લ્ણા 
11101૫ દ્વાત પ 9૯51019701 0 9151૯ કાંટા. 
ક્લોળટઠ પ ધંપંડ પ7011ત - 1100૫ પ7તાવંલ૯૩ પ ઘડ 
11010 110 1111લ્ડડ 92701. 


110૫ વ 0૦વ'ડ પદર વલાટાા 

શત 110૫ 115 [ઝાલર 020170. 
5પ 1% 11) લંદ્રડ? 110૫ 101૯૭! 700 

પૌલ ૦55૯ તા-ટતા, પાટ તાપ પાપત 1417. 
૧1100૫ દ્વાત ૦૫0 પાઘ 11લ્ત5€. 


4 ૦૫ ્લિં પ0પ તત્ત 
1110 [2૧11, ઉ1€ 171 પીટ 5લ્લત. 
10 ૦૫1 €)/૯ડ 1110૫ વ્વ ધ [2016 કાત્ા-. 
ત) 370 વ17ઢ)75 વૈપ?લા 10 11) 1 લ્લા 
0 ૦૦૬'5 ૦૫ 5તલ્યળ ૦ પલ્લવ”! 


માર્ચ. 





બુદ્ધના ચકુ 
ભલે ઊગ્યા વિશ્ષે નયન નમણાં એપ્રભુ તણાં, 
ઊગ્યા ને ખીલ્યાં ત્યાં કિરિણકણી આછેરી પ્રગટી, 
પ્રભા ત્યાં ફેલાઈ જગત ૫ર દિવ્યા મુદ તણી, 
હંસી સૃષ્ટિહાસે, દલ કંમલનાં ફુલ્લ બનિવાં. 


પ્રભો !જન્મેજન્મે કર ધરી કંઈ શસ્ત્ર ઊતર્યા, 
નંખાઝ્રે, દંતાગ્રે, દમન કરિયું શબ્દછળથી, 
સજ્યું કે કોદણ્ડ, ગ્રહી પરશુ, ચકે ચિત ધર્યુ, 
તમે આ જન્મે તો નયનરસ લેઈ અવતર્યા. 


તિધાતાનાં દીધાં નયન કરીને બંધ જગ આ 
ભુજાએ ઝૂઝંતું કુટિલ મનનો આશ્રય લઈ, 
પ્રભો !આવી આપે.નયન જગને અર્પણ કર્યા, 
ભમંતું અંધારે જગત નવ ચક્ષે જગવિયું. 


મથા લોકોખુલ્લાં નયન કરવા બંધ પ્રભુનાં, 
પૂર્યા કિલ્લે,મ્હેલે, રમણીભુજને પિંજર વિશે; 

વિદાર્યાએ બંધો, નયન ઊઘડ્યાં ચેતનભર્યા, 
ન ઊઘ્યાં જાગેલાં મૂરછિત દગોને જગવિયાં. 


ફરી ખૂણેખૂણે જગત નીરખ્યં નેત્ર સદયે, 
લદ્યું: સૃષ્ટિખાડે ખદબદી રહ્યા કીટ જગના, 
જરા-વાધિ-મૃત્યુ ત્રિતિધ વમળે ડૂબી મરતા, 
અને બીજા જીવો ઉપર નભતા જીત નીરખ્યા. 
ઘૃપ્યાં શાંતિ અર્થે વનવન, તપો તીત્ર તપિયાં, 

ન લાધ્યું ઈચ્છેલું, નયન ભમતાં ત્યાં વિરમિવાં, 
સર્યાતે મીંચાઈ નિજ હદયને સાગરતલે. 

ઠરી આત્માગારે વિરલ લઈ મૂકતા ઊઘડિવાં. 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૫૮ 





ઉ8ઘવત12'5 ૨૯૩ 


11311 1105૯ ઈલ્હાઇ, ઈલાલ્ઇણંલાં હલ્ક ૦ ઉબ્તે 
ધપા ૦્લાલ્ત 10 દદ પાપષલડ૪ [2011113૪ ત 501 છત 
કાવ ક્તત 110 હ 1પ બુ તાપાળલન 107 

દત્ટ્ક0ળત 01 0વણ 110 1પ પરા 

ઇતાટ્ટાપણઠ 10 01૦01 1ણ 1005 ળાપાંણાર્તજ 


ડત તાલ 0, 0ઘ ત્ર તં૦૫૪1 0 “ત, 

૦૩111૪ ઢ પ₹ણત]%01 11 0107 1ત1તેં, 

£01તૃપલા॥ઇુ 111 દક, હ્ય110 01 તતહ્તે ૪07, 

0પ ડાતાતછુ ઊલ (0તંતાતં, ડલાઝલ્તે દહ ઇરાદાંલતલ 

૪0૫ ઊાતં ધટ 155310 તાત [00 ઊલ ॥ 

પ્રાણ પોઇ ૪0૫70 01 )/000 દાતં 

“પડ 11૯ 00 113% ડાલ પતા €010[25510॥ 1111411૪ દ) છ્ક, 


ડા ધછી ઇ૦્ત-દાણણા ૯)/ણ્ડ, 

કૂણમત'લ્ત 03 #લ્ણડ01'5 છણાપાપર્તાત ડાર વતટ 
1001031013 1૯૯5 51૪પટૂટાસાટ્ટુ તત. 

# #0ત1 116557 ૫151૦7 3/00 ઉર્શિટા્તે ધટ ૧701તે 
વંઇત# તુ 1 ૦૫ બં દુ771તછુ તંતાતાલ્ય 


રતલ 11 પલા” પતા તાવ ઢાલ ૯૦૫ત 

80 ડ૯્ટ દતા દપણ 1.07 ળા ત્ટ્ાડટ 10 ડ૯ટ 

10 ૫11 1183: 51101૯ (૦ 1૯ 1011 ત૦1%01 

10 ૮૩૬1૯ ૮0106, છતા ૭01ળાર્વળાક 

0૬ 11 11€ છેલબપ્લ્તે'ડ [૭9#50ા-લઢવ 

12 [07 ડલ્પ્ણાલ્તે લ/લ” ઇ૦તતત 

# ત015ત00૧ ૯3૯ ક્ત તળે ભાાડલ્ત ઢી દ ૦ડણટ ૦૪૯૦ 
[પલા હાપ્તા:€, 001 ઢડૉલ્ટઝ, 1૫50 10 5૫૪00. 


1 ણા દઇણ ૮0૯ 0 ટ ૫૪૦1ત [00૫ ધરત 
80635181315 10€13'5 111 ૪5 97111) 300૪11 €/ 05 
કદરત વડત0૫૪૯'લ્વે 110 1૪015 0 ધોલ 17011 
લીલા ક લત 'ક હ્ર૪૯ 1015 પપ, 
વલ્લરવ, તતા લ્તે ॥ ૯ પટ્ટ 00૪૯ લ્તંત; 
0 હછુબ્લાડલ્યડબતસ્તાઇ તાળવે ઇબ્તાણ્ક દદ 1 ડા 
101015200છૂ 0 0પ 1 લ્ક 


1071 50 લ્ડાડ ઉ6 [૦1૯ડ૭ાંડ 90૫ પ#ઢાતેળ તં 11 ડ૯્વત્તા ૦4 ઝ્ટત્ટ, 
કાઇતપણ્ત 90૫૩ડો ૦ ડ૯૪૯તહ લાતા ત્લ્ડ છપા 

૦0૫ ઈિપળતે 161 ૫૪141 1:01 50ઘટ્ઠાંપ, 41 

ત્તા1ટ્વં ૪00: પ7 તલળત॥છુ ૬1/05 (0 1431. 

૪૦૫ વં₹0[20૯તં 9 0ઘા' ઇછતેડ તાત દતલ્ત 

લ્લ તણા (0 શર 901071 010૫ ઇલા, 

#લ્ડાલ્ત ત૫૪101૯ 111 50૫1'ડ ત્તપ્ટ તાતે 0 લાહ્તં 

પા પતા ણ 9 /લત૦પક [ઝટતાઇડ 31 1ઞગર્લ 








22 


-્ન્---....-----“-------- 


અને આત્મસ્નાને અધિક થઈને આર્દ્ર નયનો 
ખૂલ્યાં ના ખૂલ્યાં ત્યાંપ્રણયરસગંગા અવતરી, 
વહી તે ફેલાતી સભર જડ ને ચેતન વિશે, 
કૃપાગંગાસ્નાને અવગત્તિ ટળી જીવ સહુની. 


ઉધારી સૃષ્ટિને નયનજલથી ચક્ષુપ્રભુએ 
શમાવ્યાં, ત્યાં બીજાં નયન જગને અંતર ખૂલ્યાં; 
પછી ઝંઝાવાતો ઊમટી કદી એને મૂંઝવતા, 
તૂફાનો દાબી એ ટ્રિગુણ બલથી તે ચમકતાં. 


હવે ના મીંચાશો નયન કદીયે જે ઊઘડિયાં, 
દયાની ગંગા આ પરમ તપઅંતે ઊતરી, તે 
અખંડા વ્હેતી રહો કઠણ તપના સિંચન થકી, 
વહો ખંડે ખંડે, પ્રતિ ઉર વહો તપ્ત જગને. 


૪૦૫1 ૦) ૯5 11 5૦૫1-41101₹૯45 છેઢધાલ્ત, 

ટુ£૦૫૫૪ ₹1012 જાડાં, 11070 છેલાાંછુળ, - ૦૦૦ાલ્વે 

કવ 10 !1૬15 ત 101સપછુ ૦તાઇત ૦ 100૯-0010705ંવ 
લાપ્ણ૦પછુ ૦પ પાટ પલત તાળવે દ તત્તાતળવદલ. 
1ઉલ્તં ઊડ 11 પ2 ટુત્તતંળપડ ૦તાછુવ 1૪૯૩ 

॥ તંલ્વ્વ)ઝ1છુ ૦ તા ઈલાળઇુડ પડ 39રાતતેલ્તં ૦(. 


14ઢપ્તાુ ત0501પલ્તં ધૌલ ત'૦૧8૦॥ 
પા પ્7તા૯5 1031 7૦૩1 115 ૦૪૯૩ 
૧૯ 1.01ત પ્ધાતાતલલ? પીલ્ડટ 
કાવ 11૦ લ્યા ૦ પલ ૫૪૦1 
ટુ"? ત વાલિ લા પ્રંડં0॥ા, 

૦૪૦ાલ્તં ત 101% ૪1 ૦7 ૯૯૩. 
111011, તદ ઉ1૯૩ પ7110॥ 510111 વાવે કતા1ડ 
છુપલ ધાર લઢર્તાઇ, ધપલ પત 5૦1ાલ્વે ૦૦૩ 
વપ તા ॥ઢપત૦'ડ પિ1૪ 
વાતં ૪10૫૪ 11 તં0પંણલ્ત 5[ગલાતં૦પા- 


કરાત)! દલ્ડટ ૦/૯૩ દતા ઊતપઇટ ૦૯ાલ્વે ૧૨૫૦ 5] પા તછુતા1. 

1112 છુત્વત૦પડ ઉવતટઠુવ'ડ ૯૦૫૫ તં૦૫01 15 ત ડોલ 

1૦0 ધં૦ 5૫27૯01૦ વઘડાલાદાંલ્ડ લાતપા લવ. 

પત) 1 [:૯€]9 ૮૦૫૮૩1 ૦૫ લિતિં છ)? ડલ્તાળડ ૦ તાડ છલાવપલ્લ્ડ, 


101€ /૦11 ૯૦11011 1૦ ૯૦॥પળલાઇ, 
- વૉંડ૬ ૦૫૯ 1110 પ૯ ૫/૦ ૫તં'ડ ઝતાત્તાલ્ત લવા. 





હરટણ- 


_માર્ચર 


બાનો ફોટોગ્રાફ 
અમે બે ભાઈ બાને લૈ ગયા ફોટો પડાતવા, 
ભાવતાલ કરી નડકી સ્ટુડિયોમાં પછી ચડ્યા. 
ભશ્શા સ્ટુડિયોમાં ત્યાં ભરેલી ખુરસી પરે, 
બાને બેસાડી તેયારી ફોટો લેવા પછી થતી. 
“જરાં આ પગ લંબાવો, ડોક આમ ટટાર બા !' 
કહેતો મીઠડા શદે ફ્ઞોટોગ્રાફર ત્યાં ફરે. 
સાળુની કોર નેપાલવ શિરે ઓઢેલ ભાગ ત્યાં 
ગૌઠવાં શોભતી રીતે ફલ, પુસ્તક પાસમાં. 
ચ્હેરપે તેજને છાયા શોભતાં લાવવા પછી 
પડદા છાપરા માંહે આમ ને તેમ ગોઠવ્યા. 
શામળા વસ્ત્રથી ઢાંક્યા કેમેરામાં લહીલહી, 
લઈને જોઈતું ફોકસ, પ્લેટ તેમાં ધરી પછી, 
ઢાંકણું ખોલતાંપ્હેલાં સૂચના આમ આપતો, 
અજાણ્યો, મીઠડો, ખાલી ફોટોગાફર બોલિયોઃ 
“જોજો બા, સ્થિર હાં સામું, ક્ષોભ ને શોક વતિસ્મરી, 
ઘરમાં જેમ બેઠાં હો, હસતાં સુખડાં રમરી. 
આછેરું હસજો ને બા, પાંપણો પલકે નહીં, 
રખશો જેવું મોં તેવું બરાબર પડશે અહીં.” 


અને બા હરતી કેવું જોવાને હું જહીં ફર્યો, 
જૂઠડા વર્તમાનેથી કારમા ભૂતમાં સર્યો. 
હસવાં રડવાં બેમાં નમતું કોણ ત્રાજવું ? 
જૈંદગી જોઈ ના જોખી કોઈએ ડદી બા તણી. 
યૌવને વિધવા, પેટે છોકરાં ચાર, સાસરે 
સાસુનેસસરા કેરા આશ્રયે. બા પડી હતી. 
તૈતરું ઘર આખાનું કરીને દિન ગાળતી, 
પુત્રોના ભાતિની સામું ભાળીને ઉર ઠારતી. 
બાએ ના જિંદગી જોઈ, ઘરની ઘોલકી તજી, 
એને કોએ ન સંભાળી, સૌને સંભાળતી છતાં, 
ઘસાતી દેહમાં એના રાગ ને દોગ ઊતર્યા, 
સૌની બેપરવાઈથી દર્દ દુ'સાધ્ય શું થયું. 


માર્ચ ૨૦૦૮: ૩૬૦ 





1015 [11010૪2 


1૯ દ 0101, લવ ૦૫1 2101101" 10 ઇટ 00010૪૪ લ્તં. 
મઢાતિ1ુ ડટ 3૪11 (1૯ ૮0૩ાંડ ક/છ્ત્લ 

પટ તંડળાઇલ્ત પટ કાલકક 10 11૯ કાતાત, 

41 ઢા ૦૪૯015 1૦ના 1, 

ળા £02)/ ત્ર્કાપળતલ્તે તપતા, 

૪૪ 531 1000 છા તરા, 1 લા ઇલ્છુયાન 

પછ ઇઘ5ળછુ 7 દર છુત્લ્સા 33008. 

“લ્તક્ટ 50ળલતી 002 1લ્છ 4 છેઇઇ ડિ, 

॥01વ 1૦૫૯ તલત: છત દંડાડ પરત * 

110 પપલ્ડટ કઇ લ્ટાં ૫015, 

ધા [110૬0૪ ગયણ 1 010૫તાછુ 001૬. 

ણ 9૦૯૪વલ 01 પૌલ કરા ૦॥ 33'5 ]લ્યતે 

૧૪5 21741લ્વે 10 (દળ (0 હિત્ટ 

1પ્લ્છય1 ડાણતાલ્ત (0: ત 10પતી 01 દુત્ટાળવેલ્ણ? 

રત 10 10316૯ (1૯ ૮0111305101 €0॥11લાલ 

પરછ ઢત્લ્ત 1017૯45 ઢાં ત 9001: ઇિલ્ડારતટ- 

20% [વધર્તાાર હાટ્લડ ૦11ઇુ11 ઢાળત ડોલ 

પલ તળ દણાળક પટા છુટવે ધાડ 3૪27 ટાર ઢા. 
ઈલ્લ્ઝા૧છુ ધાણા ભાતે તછુતા1 3110 દૌપટ 3 ણપતંતતં ત્યઝલાત 
131 001નાળલ્તં (10 તેંણ્ડા'સ્ત [બ્ત્પક્‌ 

2 ૭00બ્છતરણીલ 1૯ દાટ ઢલ. 

8501070 0્લપતટુ ટ ડૌોપાણડ, દપડ ઘાતા0પતા ાતોઇતપર, 
8 33૪૯૯, 1010૫૪ 4બલ્ડડા0॥ાત! 0111), 51101 1 કિ3 
પ0ઉડ 01 વ્ણપ01 - યડાતપરતઝ0ાળ "ર, છેલ ૬લ્તતે)/ 
100110 ડા ॥1 (011. 

10178થ 0001 ૫7017045 ઢા છાળર્લ કિટ ક્લ્યાલ્ત 

દડ ઢ 101%, ₹ણળાલા1ઈંણળતછુ 1૫3201 811૯5 

4 ડોટુઉદ ડલ 33, તતા 6૫ છાડ લાડ 

1૯0 ૮૩0૯ 1૪11 ૭11૦37 હઝરત]? 25 0પ દ્વણ” 

“કળે ઢડ 1 81311 (0 ડલ્ણ 101% કિત પર 3111111૪ 
151109]મલ્ત 7૦0 ત તંલ્ત્બઝ1૬ણ [૩ ્ડથાળાં 80 દ 1૯11૯ [251. 
ડપાંલ્ક 0₹ 1૯15, પ્રનપતી 3૪73 3૪૦ 1ણ 5૯01૯5 

પાંદ દહ: કઝ 1 પ7ળાળવેટા સ્વ 

3૨0 0110 1 તં ૯9૯% ૫૦લ્ત 10 ૩:૦૦ 

૦૦૯૪ ઉઢા'૬ 1૯, ₹0 પટાટટ ઊલ ૫/૦તાંપ, 

1%1ત૦ઇટ્વ ૬0૫ાપ્છુ, પત 1011 5015, કિંગ પતડ 

8 130 0€₹ત/ ૦ 31-130/5, 11 1101: 03471 1001૯ 
શીલ્ફમ્ણાદ ઊલ” તર] ૬૦11૪ [7 ૯૬૪)/011€ 

ઉપા ડલ છળ'ર 11 11, [લુમ 1ર ૬૦1'3 પિક કાપ. 
ઉત કલક 1૦ ૪ ઈઝ ૯ ઇલ 0ળતે 1૯ પછ્ાળંત 
07 121 ૦9૪ 11001૯01, પ્પત॥ કૌર ઊહત પલટા ત 0ડડણ. 
૫0 0॥ટ ૮ર છત 10 પડલા 10 ઊલ ૫010 15દણાણ્ત 0 011૯ ઢાં ઢ11. 
ઉલ લ્ય! ડાયા) વેલ્સ, કટ શિ પણ] ડત: 


ક્ટ 


અને બાનાપ્રતિ સૌને કરુણાપ્રેમ ઊમટયાં, 
એહના મનને રાજી રાખવા મથતાં બધાં. 


આછેરા માતૃપ્રેમે ને આછા કર્તવવભાનથી 
પ્રેરાઈને અમે ચાલ્યા દવા બાની કરાવવા. 


બતાવ્યાં શ્હેર બાને ત્યાં બંગલા, બાગ, મ્હેલ કે, 
સિનેમા, નાટકો કૅ કૈં, ગાડીઘોડે ઘુમાવી ને 
અમારમ્રેમ કે સ્વાર્થ તણા સ્મારકશો અમે 
અનિષ્ટો શંકતાં ઈચ્છ્યું બાનો ફોટો પડાવવા. 


અને ત્યાં નમતા પ્ડોરે ફોટોગ્રાફરે તહીં, 
અમે બે ભાઈ બાને લૈ ગયા ફોટો પડાવવા. 
પુત્રોથી, પતિથી, સાસુસસરાથી, અરે, બધા 
વિશ્વથી સર્વદા સાચ્ચે બિચારી બા ઉપેક્ષિતા, 


પડાવા બેઠી ત્યાં ફોટો, ફોટોગ્રાફર ત્યાં ઊભો, 
અજાણ્યો, મીઠડો ખાલી હસવા ત્યાં કહી રહ્યો. 


અને બા હસતી કેવું જોવાને હું ફર્યો જહી, 
બોરશું આંસુ એકેક બાને નેત્ર ઠર્યું તહીં. 
ચિડાયો ચિત્ર લેનારો, “બગડી પ્લેટ માહરી.' 
પ્લેટ શું જિંદગીઓ કે બગડી રે હરિ, હરિ ! 


લટએક 


મને બાંધવા 
લટ એક છે ઘણી. 


લ્ટ્શ્‌ 


'પલ્ટ્ટાલ્તલ્ત 8) ઢ11 ડૉ1€ હ્ટ્તલીલ્વે ત [0૦111 ૦:10 મલપતા. 
4 101% 1 પ્7તડ વઢ 52૫૮ ૦07 ૮0101255101 40111 1 [01 3િવો. 
12૯17010 ૧૯121૯ 10 1:૯0[9 1ળ11412[27- 

50૧1૯ 100૯0 101 100810, 5001૯ ડણવ્કટ ૦ તપા) 

પત્ટુલ્તં પ5 10 141:€ 3 107 [210[૦૯1 ધતા. ” 

1 11૯ [210૯૯૩૭ ૫7૯ પડલ્ત તંધંલ્ડ, 

પ૯ 51૫01%૯વ 11” 9૫૪1૦૫૪5, ટુવતવણાપડ તાવ [૩૧1૯૯૩ 10૦૦, 
પાતાળ ઊલ તંતર 1015૯-તંતતતપ1 તા ંતટુલ્ડ. 

1૯ ₹૦૦૬ લા 1૦ તૌળલાળત, વેંકતાાત તાવ 10010. 

તં તડ ત 133€010110 10 ૦૫0 101/€ 07 કર્લ]િડપ૧૯૩5૭, 

1 વ [01?૦વાળ૪છુ 5ધધ્ટ ૦/11 વે 

૫૪૯ વૈલ્તંતલ્ત 1૦ 10૯ 101 [21010ટાત્ય[ગૌપલ્વં. 

4॥1વં 5૦ ધવા 1તદલ ટઇલાતછુ, ૫70 1૫70 11011લક 

પ?ણાટ વ પૌ 011080ટુત2વણ”ડ પરપ ડત. 

1901 101 5૦15, 101 ઊઉડંત॥વં, ઊલ 11-તપડ, 

4010 ધટ ૫711016 પ701તં 

ઢ11 પદ ડિત ૯? *લ્ત્લંધ્લ્ત ૫05 101 10૦૦. 

110૯ ડૉ1€ કતા 10 11€ ઊલ ડર ૪1૦૦૪ત્ત2ીલ્વે. 

1110 પ્ર10140039, શતિંલાાતી! [211010ટુ#૧1[21 ૯1 5100૧ 8), 
'લ્વૃપલ્ડપત્તછ્ુ 8 1૦ ટ્ાં૪૦ ત તલા ૭11110. 

કવ તક 1 ધા1ળલ્ત £૦ ડ૯્ટ 1035 કિત 17ત5 5૩૧1છુ, 

1 53% 11 લલ્લા €)/€ વ લ્લા ૪૦1137 ડાંઝલ્તે. 

1તતતાલ્તે, ધાર [01૫00ટટત્ત૭ લ ૦૦૩10૦તલ્ત : "17તડાલ્તે, 0037 2141૯" 
50૯ 1ત્તટુ ૦ 1૯5 ! 1/1) ૯૦તં, ૦€ ૦૦વ - 

11 00૫ તા દપટ 1ળલ્ડ પતર્ડાલ્ત તપતા) ! 


7૫5 ત ડવ 


411 ૦૫ પ૪70૫ાંતં જલ્લ્તં 1૦ ઇ!તતવં ૧1૯ 
15 ત 511દ1વ ૦ 111" 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૧૧ 


કેવળ પ્રેમ 


કેવળ પ્રેમ રહ્યો - 

નહિ હળવું, નહિ મળવું, 

સંગ તિચરતાં,પ્રંણય ઉચરતાં - 
નહિ હરાવું, નહિ રડવું, 

નહિ પાસે, નહિ દૂરે, 

નિજનિજના પરિભ્રમણે 

ભ્રમત ભ્રમત પરિભ્રમવું. 

કેવળપ્રેમ રહ્યો. 


કેવળ પ્રેમ બન્યો - 
નહે આકિ, નડે રૂપરંગ કો, 
નહે આલંબન, નહિ ઉદ્દીપન, 
સ્વયંપ્રભવ નિજ 
સ્વર્ય રહ્યું આસ્વાદન, 
સ્વતઃ ધાર ભીતર પરિદ્રવતી, 
છલકત ધાર જગતપટ વહતી; 
કેવળપ્રેમ બની - 
બસ વહેવું, 
શત શત ધાર થઈ જઈ જગતે 
નિત ઉચ્છલ જલ વહતો 
કેવળપ્રેમ બન્યો, 
કેવળપ્રેમ રહ્યો. 


1 ?051 (410 


કિકિન્‍્તનટ 
મ ₹૧૪૪ર ઉ [૫& ( * 


૩ ૩5૪૪ 


કુદ્જ્મ્ત્ગક્સે ખા 
ઝેક સજ 
હિઝ દઇ" ઉમ તા છમ તત# ૮842134. 
ઘગવજમ સારંગ ત્ર ટૃશુ 





માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૬૨ 


શજીઉનપ્ના-૧ કઝા દઝસ-નજ 
ઝં 
ઝર. 
ટ 





1): 101€ 


4.૦10 તા01 તંાતલ્તે - 


4૫0 4િલા્તી]%, હિરણ તાલ્લાાઇુ 
ઈલાજ (ઝટ ૫0૫તાતછુ 1012 
8૫0 1તણટુ1ળ, 10 15 
[પ0 41, 10 1૪ 
કોઢ સ 409 0102 079% 
1ાળઇુ, 5૫૪11૪ 
10 108ટ દાત 1૦૫0૬૯ ? 
91): 10૪૯ ઢતલ્તં 


1.00 ત્રો 0૯ છ૪ દસ્ત “ 


83૦ શૂટ, દળ 10101, 10 દાંઉસ 
0 લહાણ, 10 1૪ 
75791 116 5૭4, 25૯12 £088 કક 
1૯ 5014 «11]0914છુ ઈટ ૩૪1દ 
1 5૪ છ પડદો! કતલ ૪111131 
[1૯ ૦1101૫7 ત૦ઘતડાતછુ 0ઘા (0 છહા]-ઝત॥ડટ 
10 0૯૯૦1૯ 011) 10૫૮ - 
10 109%, 
3 ત્ર 9101) 18 લ પાટુ 5લ્તાડ 
10 100ત ધણ 307ત 
1 €0ટા' 1કાળઈુ, 4[2ાળ૪ુ પાલ” 
01) 100૪ ઇલ્ત્સાળલ, 
ઉ] 10972 7છાળત્ા॥ણ્તે 





ટન બા સનક જકન્સનયાતનત- રાના. તરઇઈક---. ક 37 નુત્‌ખ- “સનક જજ 


જન કજ નગ સગક-ગુજક--. પ્ર ઇઝ બાનન- તપ્મ્વભમરી-”,-ગખાત જના ન્ટ 2 


લટ 


મારા પપ્પાજી : જછી' માંથી “ચાર 


નાની હતી ત્યારથી છાપાંઓ સાથે સંબંધ. 
પપ્પાજી આરામખુરશીમાં બેઠા હોય. ભારતભરમાં 
પ્રખ્યાત એવું દક્ષિણ ભારતનું અંગ્રેજી છાપું ૧૧૯ 1ત્તવંપ' 
વાંચતા હોય, અને હું ક્યાંકથી આવીને ધબ્બ એમના ખોળામાં 
બેસી જઉં. તરત આંગળીથી કોઇ એક ચિત્ર બતાવીને પૂછું - 
“પ્પાજી, આ શું છે ?' પછી તરત - 
“જુઓને... આ બધાંએ. પોતાના બંને હાથ કેમ ઊંચા 
કર્યા છે ?' 
“આ પક્ષીનું નામ શું. ?' 
“આવું ફૂલ આપણા આશ્રમના બગીચામાં છે ?' 
આમ ચાલ્યા કરે... મારી અણથંભી પ્રશ્રમાળાના 
ધસારામાં પપ્પાજીને જવાબ આપતાની તક ક્યાંથી મળે ? 
ખરું જોતાં, જવાબ તો. જોઈતા જ નહોતા. જોઈતો હતો. 
પપ્પાજીનો ખોળો. જોઈતું હતું પપ્પાજીના ખોળામાં બેસીને 
ઊંચા નીચા થવાનું, એમના ખરબચડા ગાલને અડવાનું, 
એમની છાતી પર ઢળી જવાનું અને પપ્પાજીથી ધરાતા જવાનું. 
અને, જે ઘડીએ. પપ્પાજીથી ભરાઈ જતી, ધરાઈ જતી, જે 
ઘડીએ ક્યાંક ઊડે ઊંડે સંતોષ અનુભવાતો - મારી અજાણમાં 
જ તો - કે તરત ફૂદકો મારીને દોડતી મારી કોઈક અન્ય 
દુનિયામાં પહોંચી જતી. 
મોટી થતી ગઈ. પપ્પાજીના ખોળામાં બેસવાનો વિચાર 
અદશ્ય જ થઈ ગયો હતો. 
પણ પપ્પાજી છાપું વાંચતા હોય તે એમના હાથમાંથી 
સેરવી લેવાનું અને જમીન પર બેસી પલાંઠી સામે બંને પાનાં 
પહોળાં ખોલવાનાં. મોટા અક્ષરોનાં મથાળાં, નાના અક્ષરોના 
થોડાક ફકરા પપ્પાજીને વાંચી સંભળાવવાના - કશું જ 
સમજ્યા વગર. 
છેલ્લું પાનું ફેરવી લઉં, પછી ઊભા થઈને પપ્પાજીના 
હાથમાં છાપું મૂકી આપું. “હું ગૌરીને ત્યાં જાઉ છું - સાંજના 
આવીશ.' આખો દિવસ અમે શું કરીશું - કોણ કોણ હશે - 
ક્યાં જઈશું- કશું જ નક્કી ન હોય... અને ચંપલ પહેરતી હોઉં 
ત્યાં મારી માના શબ્દો કાને આવે : “જમીને જા ને બેટા -આ 
છોકરીના પગ ઘરમાં ટકે છે !આખો દિવસ ઘરની...' વાક્ય 
પૂરું સંભળાય એપહેલાં તો હું ઘરની બહાર નીકળી ગઈ હોઉ. 


ન 
શ્‌ 


સુધા સુન્દરમ્‌ 


ઘણી મોટી થઈ ગઈ હતી. પપ્પાજી છાપું એમના સમયે 
વાંચે. હું મારા સમયે આખું છાપું લઈને બેસી જાઉ. 

હવે તો છાપાના લેખો પણ વાંચું-સમજું તંત્રીનો લેખ 
તો ખાસ વાંચવાનો હોય. “ંત્રીના પત્રો'માં પણ ખરો રસ પડે. 
પણ જેપાના ઉપર બુધ્ધિને ચકાસતા કોયડાઓ, કસોટીઓ, 
સમસ્યાઓ. હોય, એ પાનાને તો બરાબર નિરાંતથી, 
એકાગ્રતાથી વાંચું - અને, મારી બુધ્ધિને ગુણાંક આપું !! 

એક રવિવારે, ૧102 પતવપ'માં એક જૂદા જ 
પ્રકારના કોયડાએ.મારી ફરતી નજર અટકાવી. એ વાંચી ગઇ 
અને એનો ઉકેલ મનમાં ને મનમાં શોધવામાં ખોવાઈ ગઈ. 
એવી તો.ખોવાઈ ગઈ કે મારો વિદ્યાર્થી અરવિદ ક્યારે આવીને 
બેસી ગયો એની ખબર પણ ન પડી. ચૂપ બેસી રહ્યો, પણ 
ધીરજખૂટી ત્યારે બોલ્યો “સુધાબેન, શું વાંચો છો. ?” છાપાનું 
પાનું એના હાથમાં આપતાં કહ્યું “લે, આનો ઉકેલ શોધી કાઢ.' 
કોયડો વાંચીને સૌપહેલાં તો એ છ દીવાસળીઓ લઈ આવ્યો. 
અને જવાબ શોધવા લાગ્યો. થોડીવારમાં તો અમે બંને 
આમતેમ આમતેમ - ડાબા જમણી ડાબા જમણી - ઉપર નીચે 
નીચે. ઉપર દીવાસળીઓને ગોઠવતા રહ્યા પણ બરાબર 
ગોઠવાય જ નહિ !જરાય ન ગોઠવાય ! 

છેવટે હું થાકી. 

“અરવિંદ, થાય છે તારાથી ?' 

“નહિ સુધાબેન, નહિ થાય.' 

“તો જા -પપ્પાજીને કહે. તેઓ કરી આપશે.' 

પપ્પાજી એમના ટેબલ પર લખવાના કામમાં સંપૂર્ણ 
એકાગ્ર હતા. 

અરવિંદ છયે દીવાસળીઓ લઈને એમની પાસે જઈ 
ઊભો. થોડી વારમાં પપ્પાજીએ શાંતિથી પૂછયું - “શું છે ? શું 
લઈ આવ્યા છો ?' 

“જુઓ પપ્પાજી, આ છ દીવાસળીઓ છે. એમને એવી 
રીતે ગોઠવવાની છે કે એમાંથી ચાર સમકોણ ત્રિકોણ બને. 
મને કંઈ સૂઝતું નથી. તમે કરી આપો ને.' અને ટેબલ ઉપર 
દીવાસળીઓ મૂકી એ આવી ગયો. 

અમે વાતો કરવા લાગ્યાં, અને વખતોવખત પપ્પાજી 
તરફ નજર નાખતાં રહ્યાં. એમણે પેન નીચે મૂકીને 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૬૩ 


દીવાસળીઓ,.હાથમા.લીધી હતી અને.આમતેમ ફેરવતા હતા. 
સમવ જતો હતો. એકવાર એમની ખુરશીમાં બેઠા બેઠા જ એ 
બોલ્યા આ તો ઘણુ અઘરુ કામ છે પણ ફરી મૌનમાં 
એકાગ્ર થઈ ઉકેલ શોધવા લાગ્યા. 

થોડા સમય પછી ખુરશી ખસતાનો અવાજ આવયો 
અને અમે બોલી ઊઠયા “ભળી ગયો જણાઉ ? 

આ તમારો કોવડો ખરેખર અઘરો છે ચાલો થોડુ 
પાણી પીએ. પછી જોઈએ માતાજી શુ સૂઝાડે છે અને 
પપ્યાજી રસોડામાં ગયા, માટલામાથી પાણી પીધુ અનેપાછા 
ખુરશીમાં જઈને ળૈઠા, 

અમારી વાતો તૂટક તૂટક ચાલતી હતી અને વારવાર 
એમની તરફ અમે નજર નાખી લેતા હતા. એમની એકાગ્રતાનુ 
સઘન વાતાવરણ એમની પાસેથી વહી આવીને અમને અડી 
રહ્યુ હત્‌ અમે ચૂપ થઈ ગયા શાત થઈને પપ્પાજીને જોતા 
રહ્યા જાણે ત્રણે જણા એક તીત્ર ધ્યાનમાં જોડાઈ ગયાં 
હોઈએ. મૌનમાં સમય સરતો હતો. 

એક ક્ષણે અમે જોયુ કે પપ્પાજીએ પોતાની ટટાર પીઠ 
ઢીલી કરીને ખુરશીને અડાડી, અને ધીરેથી અમારા તરફ ડોક 
ફેરવી. જોયુ કે અમે એમને જ જોઈ રહ્યા છીએ એટલે બોલ્યા 


આવો, તમારુ કામ થઈ ગયુ છે આવીને જુઓ. 

ઝડપી પગલ લેતા અમે તરત એમની પાસે પહોંચ 
ગયા. જોયુ તો 

એમણે ટેબલની ઉપર જ ત્રણ દીવારાળીઓથી એક 
સમકોણ ત્રિકોણ બનાવ્યુ હર્તું બીજી ત્રણ દીવાસળીઓને 
ટેબલ પરના ત્રિકોણના ત્રણ ખૂણે ઊભી કરરી હતી અનેએ 
ત્રણેની ટોચ હવામા ભેગી કરી અડાડી દીધી હતી, અને તે 
હવામાં ત્રણ સમકોણ ત્રિકોણ બનાવતી હતી આમ ટેબલ 
ઉપર એકઅએનેહવામાત્રણ કુલ ચાર સમકોણ ત્રિકોણ બતી 
ગયા હતા અમે તો જોઇ રહ્યા. જોઇ જ રહ્યા. 

અમને પ્રેમથી પસવારતા દરેક શબ્દ ઉપર ભાર 
મૂકતા, પપ્પાજી બોલ્યા 

કોઈ પણ મુશ્કેલી આવે કોઈ ઉકેલ ન સૂઝે તયારે 
ઉપરપહોંચી જવુ. 

સાજના અરવિંદે આ છ દીવાસળીઓના ટોચકા 
ગુદરથી ચોંટાડી આપ્યા, 

પપાજએ બનાવેલા ચાર સમકોણ ત્રિકોણ પખાજીની 
બીજી કીમતી વસ્તુઓ સાથે કાચના કબાટમાં સચવાઇ રહ્યા 
છૈ 





અંતરાત્માને 


હે મારા અતરે વાસી મધુરા મુજ આત્મ હે ! 
ધ્યાનગમ્ય બનો તેવા ચક્ષુર્ગમ્ય બની રહો 


અતરે વસતા તેવુ બાહરે આવીને વસો 
અતરે વદતા તેવુ બાહ્ય આ વાચને મુખે 
ઓચરો કંઈ હે દેવ અમ આ ચર્મચક્ષુને 
દેખા દો, અમ અગોને આવીને સ્પર્શ, દેવ દો ! 


ભીતરે ગુપ્ત જે જે કૈ ખજાના, અમ દીન આ 
જીવને ઠલવ્‌ી આ સૌ તાહરુ રાજ્ય દેવ છે 
ને રપતા રમ્ય જેલુ એવુ, દેત, કરી. દિયો 


જન્મીને દેહ આ, દેવ, આથી શુ યાચશે વધુ ? 
કુંવારી પ્રકૃતિને આ તમારી કરી લો વધૂ 


સુન્દરમ્‌ 


(એક જન્મદિનનીપ્રાર્થના) 
દક્ષિણા ૮ ૨ નવેમ્બર ૧૬૫૫ 


માર્ચ ર૦૦૮ ૩૧૪ 





સુન્દરમ્‌ 


સુન્દરમ્‌ વિશે કાંઈ લખીએ. તો શીર્ષક જ સૂઝતું નથી ! 
સુન્દરમ્‌ એટલે વળી સુન્દરમ્‌. બીજું શું ? વર્ણનાત્મક વિશેષણો. 
બધાં બિનકામયાબ નીવડે. “કાન્ત' એટલે કાન્ત. કવિતાના 
અભ્યાસીઓ આ નામ ઉચ્ચારાતાં જ પામી જાય છે કે કેવા 
ડવિની વાત તમે કરવા માગો છો. સુન્દરમ્‌નું પણ એવું જ છે. 
જન્મ ૨૨મી માર્ચ. એક વખતે તેમણે મને લખેલું કે 
મારે ને તેમને આટલો બધો મનમેળ છે એનું કારણ મને ખબર 
છે ? તેમણે લખ્યું કે મારી અને તમારી જન્મતારીખ એક જ છે 
- ૨૨મી. અંકવિદ્યાની દષ્ટિએ એક તારીખની વ્યક્તિઓ વચ્ચે 
અતૂટ પ્રેમની ગાંઠ હોય. આ પ્રેમની ગાંઠ ચાલીસેક વર્ષ 
ઉપરાંતના સમયથી મજબૂત ને મજબૂત બનતી ગઈ. સૌ 
પ્રથમવાર મળવાનું વડોદરામાં થયેલું. ત્રણેક વર્ષ થયાં જ તેમણે 
પોંડેચેરી શ્રી અરવિન્દ આશ્રમમાં કાયમી નિવાસ કરેલો. 
પત્રવ્વવહાર ચાલુ હતો પણ મળ્યા વડોદરામાં. કોઈ ભક્તને 
ત્યાં ઊતરેલા. એક આધ્યાત્મરસિક મિત્રને લઈને મળવા 
ગયેલો. તે મોઢુ ધોઈને બાથરૂમમાંથી નીકળતા હતા. થોડી વાર 
બેઠા. પાછા વળતાં રસ્તામાં પેલા મિત્રે કહ્યું : “સુન્દરમ્‌ને કોઈ 
પણ વિચાર “17૮37 1 ૦૦૯ 17 ડાં ?' કહીને આવતો હોય 
એવી. એમની ચિત્તની અવસ્થા લાગે છે. એ પછી તો અનેક 
સ્થળે મળવાનું-સાથે. રહેવાનું બન્યું છે : પોંડિચેરી, વડોદરા, 
સુરત, મહેસાણા, વિસનગર, અમદાવાદ - ઘણા પ્રવાસો પણ 
સાથે કર્યા છે. આપણી નાની મોટી જરૂરિયાતોની તે સંભાળ લે. 
આપણે શું ખાધું, કઈ ચીજ ગમે, શું રુચિકર નીવડે એ પૂછે, 
ખવડાવવા-પિવડાવવાના તે શોખીન. “બોલો, તમે શું 
ખવાડશો ?' એમ બોલતાં મેં ઘણી વાર સાંભળ્યા છે. 
(“ખવડાવવું' ને બદલે “ખવાડવું' એમ બોલે.) કદાચ એનું 
કારણ સુનન્‍્દરમૂનો માણસમાં રસ. જુદા જુદા સ્તરના અને 
વ્વસાયના માણસો સાથે એમનું સહજ અનુસંધાન રચાઈ જાય. 
ઉમાશંકરને કુટુંબીજનોનાં-બાળકો સુધ્ધાંનાં નામો યાદ રહી 
જાય. સુન્દરમ્‌ તો. “બાળબર્યાં કેમ છે ?' એમ પૂછે. કોઈવાર 
“બાળગોપાળ' શબ્દ પણ વાપરતા. છેલ્લાં વર્ષોમાં તો કોઈ 
સ્નેહીને ત્યાં ગયા હોય તો ડાયરીમાં નાનાં બાળકોનાં નામ 
ટપકાવી લે અને પછી એમનાં ઉપર પદ્યની બે-ચાર પંક્તિઓ 
લખી લે. એકવાર મારા પુત્રોનાં અને પૌત્ર-પૌત્રીનાં નામ પૂછેલાં. 
એમની આ બાલસહજ વૃત્તિથી એકવાર મને ્ચિંતા થયેલી. કોઈ 


ઉટ્શ 


રમણલાલ જોશી 


સામાન્ય વિષયને કે અતિ સામાન્ય ઘટનાને પણ પદ્યમાં લેતા 
તેમને જોતો ત્યારે મને એ ગમતું નર્હિ, મને થતું કે આમ ને આમ 
કદાચને તે જોડકણાં - “ડોગેરેલ'માં સરી જશે. એકવાર મેં 
એમને પત્રમાં પણ લખેલું. શ્રી અરવિન્દના જીવનદર્શનથી એ 
એટલા પ્રભાવિત હતા કે એમના પ્રવચનનો વિષય ગમે તે હોય 
પણ તેઓ તરત એને શ્રી અરવિન્દના જીવનદર્શનના કેન્દ્રમાં 
મૂકી આપતા. સભા સાહિત્યકારો અને સાહિત્યરસિકોની હોય, 
વિષય સાહિત્યનો હોય પણ એ. વાત કરે પોતે પોંડિચેરીથી 
ગુજરાતમાં આવવા નીકળ્યા એના પ્રવાસની ! એકવાર લૉ 
કોલેજમાં શ્રી અરવિન્દ શિબિર હતો. પંડિત સુખલાલજી 
સુન્દરમ્‌ને સાંભળવા આવેલા અને પછી તેમણે ચિઠ્ઠી લખેલી કે 
ભાઈ તમારી ગાડી વારંવાર પાટા ઉપરથી ઉતરી જાય છે ! 
બીજી બેઠકમાં તેમણે આ ચિઠ્ઠી પણ શ્રોતાઓ સમક્ષ વાંચેલી ! 
કદાચ એ વખતે પણ પંડિતજી હાજર હતા. સુન્દરમ્‌નો પંડિતજી 
માટે ખૂબ આદરભાવ અને પંડિતજીનો પણ સુન્દરમ્‌ માટે 
એટલો જ પ્રેમભાવ. 

સમયની દષ્ટિએ સુન્દરમ્‌ અનંતમાં જીવનાર વ્યક્તિ 
હતા. તે સમય સાચવવામાં બહુ [વત્ંતપત્ર" નહોતા. 
ઉમાશંકર પણ સભાન હોવા છતાં થોડા મોડા તો પડે જ. મારું 
પણ એવું જ. એક વાર ઉમાશંકરે હસતાં હસતાં મને કહેલું કે 
તમે આ વારસો જાળવ્યો છે ! મોડા પડવાના સુન્‍્દરમ્‌ના બે 
પ્રસંગો બરાબર યાદ રહી ગયા છે. પહેલાં પરિષદ તો મુનશીના 
હાથમાં હતી એટલે સાહિત્યિક કાર્યક્રમો માટે “લેખકમિલન' 
ઊભું થયેલું. એમાં મંત્રી તરીકે નગીનદાસ પારેખ અને પીતાંબર 
પટેલ સાથે મેં પણ કામ કરેલું. લેખકમિલનનું અધિવેશન 
ઉદાચ. છઠું) અમદાવાદમાં યોજાવેલું. એનું ઉદ્ઘાટન પંડિત 
સુખલાલજીએ કરેલું. એનો કવિસંમેલનનો કાર્યક્રમ 
ઢાઉનહોલમાં રખાયેલો. કવિસંમેલનનું સંચાલન સુન્દરમ્‌ 
કરવાના હતા. સૌએ ઘણી રાહ જોઈ પણ સુન્દરમ્‌ તો આવ્યા જ 
નહિ. છેવટે ઉમાશંકર આરંભ કરે એમ નક્કી થયું. ત્યાં 
થોડીવારમાં સુન્દરમ્‌ પ્રવેશ્યા અને તાળીઓનો ગડગડાટ ! 
કંવિસંમેલનના સંચાલકનું સ્થાન લીધા બાદ સુન્દરમ્‌ કાંઈક 
આવું બોલેલા : “હું માત્ર... કલાક મોડો છું અને એને માટે 
જગત જવાબદાર છે !મને એમ હતું કે કોઈ લેવા આવશે.,પછી, 
તો ઊંઘી ગયેલો.' બીજો પ્રસંગ ગુજરાત યુનિવર્ગિ, 


માર્ચ ર 


કવિ ખબરદાર શતાબ્દીની ઉજવણીનો હતો. એમાં સુન્દરમ્‌ 
આવેલા. એ વખતે તે ગિરીશભાઈને ત્યાં ઊતરતા. કાર્યક્રમનો 
શમય થઇ ગયેલો પણ સુન્દરમ્‌ દેખાય નહિ ઝીણાભાઈએ મને 
સૂચવ્યું કે સમય જાય છે, મારે તેમતે લઈ આવવા. યુનિવર્સિટીની 
ગાડી લઈને લેવા ગયો તો સુન્દરમ્‌ સ્વસ્થતાથી બેઠા હતા ! મેં 
કહ્યું કે સમય થઈ ગયો છે, આપણે જલદી પહોંચી જવું 
જોઈએ. . સુન્દરમ્‌ તો એમની રીતે ધીમે ધીમે છટાથી તૈયાર 
થાય, હું અકળાઉ. બને તેટલી ઉત્તાતળ કરાવી, નીકળતાં કપડાં 
ઠીક ઠાક કર્યા ચંપલ પર બ્રશ ફેરવી દીધો અને પછી ડશુંક 
વાદ આવતાં કહે . “એક વસ્તુ તો રહી ગઈ' બેગમાંથી 
અત્તરની શીશી કાઢી. મને હાથ પર થોડું લગાવી આપ્યું પછી 
કહે : “ચાલો, હવે નીકળીએ !' 

માતરમાં તેમનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવાવેલો, 
ઉમાર્શકર અને અન્ય લેખકો, ઉમળકાપૂર્વક ઉપસ્થિત રહ્યા 
હતા જાહેર જનતાએ. પણ મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી કવિ 
પ્રત્યેનો પ્રેમભાવ પ્રગટ કરેલો સુન્દરમ્‌ વવવસ્થાથી ખૂબ પ્રસન્ન 
હતા મહેન્દ્રસિંહ ચૌહાણે વવસ્થા કરેલી એટલે સાંજે હું અને 
ઉમાશકર ગાડીમાં અમદાવાદ આવવા નીકળ્યા. વચ્ચે 
વડોદરામાં મહેન્દ્રસિંહને ત્યાં ચા-પાણી માટે રોકાવેલા. સુન્દરમ્‌ 
વિશેના આ ઉત્સવથી ઉમાશંકરને ખૂબ આનંદ થયેલો. 
માધવસિંહ સોલંકી પણ હાજર રહ્યા હતા અને સરસ બોલેલા. 
માધવસિંહભાઈને સુન્દરમ્‌ માટે પક્ષપાત. કેન્દ્રીય કેબિનેટમાં 
પ્રધાન થયા બાદ તેમણે “વસુધા' સંગ્રહ મારી પાસે મંગાવેલો. 
તેમની નકલ જડતી ન હતી. એકવાર સુન્દરમે મને 
માધવર્સિહભાઈના લગ્નની કંકોત્રી મોકલી જણાવેલું કે એની 
પાછળ પોતે લખેલું સૉનેટ મારે જોવું અને પછી એ માધવસિંહને 
પહોંચાડવું એ વખતે માધવતર્સિહ સોલંકી ગુજરાતના મુખ્ય 
પ્રધાન હતા, આ કંકોત્રી આપવા હું ગાંધીનગર ગવેલો, એ જોઈ 
તેમને રોમાંચ થયો હતો. કેટલાં વર્ષ પૂર્વેની વાત. અને છતાં 
સુન્દરમે એ સાચવી રાખેલી. આવા કાગળોની પાછલી કોરી 
બાજુએ તે કાવ્યો કે કાઈક સૂઝે તે ટપકાવતા. 

સુન્દરમ્‌ સાથે પ્રવાસો કરવાનું બનેલું પણ ઉમાર્શકર 
સાથે ખાસ એવા પ્રસંગો આવેલા નહિ. તેમ છતાં જે થોડા પ્રસંગો 
આવેલા એમાં સુન્દરમૂના અમૃત મહોત્સવના કાર્યક્રમમાં અમે 
સાથે અંબાજી ગવેલા અત્રે એનું સ્મરણ થાય છે શ્રી અરવિન્દ 
શિબિર સાથે આ કાર્યક્રમ રખાયેલો અને યોજકોએ એમાં 
અમોને બંનેને સાંકળેલા મંગળવાર તા. ૧૫મી મે ૧૯૮૪ની 
મારી ડાયરીમાં અ પ્રમાણે નોંધ છે : આજે સવારે મુ 
ઉમા્શંકરભાઈ સાથે સાત વાગ્યાની લકઝરીમાં અંબાજી ગયો. 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૬૬ 





શ્રી સુન્દરમૂના અમૃત મહોત્સવના કાર્યક્રમમાં. રસ્તામાં 
હિંમતનગર, ઈડર, ખેડબ્રહ્મા આવે ત્યારે ઉમાશંકર પોતાર્ના 
બાળપણનાં સંસ્મરણો વર્ણવતા. આ રસ્તે પોતે ચાલેલા, ઈડરના 
લીમડાની પાછળ આવેલી બોર્ડ્ગમાં છ વર્ષ રહેલા, નદીના 
નામો, રસ્તાના નામો કહેતા જાય. એમની સાથે ખૂલ આર્નદ 
આવ્યો. અંબાજી ઉતરીને પંચાલભવનમાં ગયા - ધ્યાનાદિના 
કાર્યકમમાં પછી ભોજન સાંજે અમૃત- મહોત્સવનો કાર્યકમ 
થયો, મારા બોલી રહ્યા પછી ઉમાશંકરભાઈએ પીઠ ઘાબડી 
કહ્યું કે સરસ બોલ્યા !મને સંતોષ થયો. રાતે બધા કી અંબાજી 
માતાનાં દર્શનાર્યે ગયા. બીજા દિવસે ઉમાશંકરભાઈ સાથે 
કારમાં અમદાવાદ આવવા નીકળેલો. અમદાવાદ આવતાં 
પહેલાં અમે ગબ્બર ગવેલા, ઉમાશંકર તો અધઝાઝેરં ચકેલા. 
હું થોડુંક જ ચઢેલો. રસ્તામાં પાછાં બાળપણનાં સ્મરણો કહ્યાં. 

સુન્દરમ્‌ અને ઉમાશંકરને એક સાથે જોવાના ઘણા 
પ્રસંગો મળેલા છે, પણ ૧લી નવેમ્બર ૧૯૮૮ના રોજ 
સુન્દરમૂને લઈને હું ઉમાશંકરને ત્યાં ગયો એ મુલાકાત 
ચિરસ્મરણીય બની રહેશે સુન્દરમ્‌ના આગામી કાવસમ્રહોના 
પ્રકાશનની વાત થઈ સુન્દરમૂની મુદ્રણ માટેની ચીવટની તેમખ્ર 
પ્રશંસા કરેલી. બંનેના વતનનાં સંસ્મરણો ઉખેડાર્યા. પછી 
કૃષ્ણમૂર્તિ વિશે વાત ચાલી. સુન્દરમે કહ્યું કે હું એમને શ્રી 
અરવિન્દ પછી બીજા નંબરે મૂકું વગેરે વગેરે. પરંતુ વિધિને કરવું 
તે આ મુલાકાત છેલ્લી નીવડી, એ પછી ઉમાશંકરનું મુંબઈમાં 
ઓપરેશન થયું. એ દિવસોમાં સુન્દરમ્‌ અમદાવાદમાં હતા. 
ઉમા્શંકરની તબિયતના સમાચાર મેળવતો અને તેમને 
જણાવતો, તા. ૩૦-૧૧-૮૮ના રોજ સુન્દરમે ઉમાશંકરને 
મુંબઈ મોકલવા માટે મને એક પત્ર લખી આપ્યો * 

પેય ભઈ કી ઉપશંકર 

તમારા ઉપર શસ્ત્રકિયા થઈ તે પહેલાં તથા તે પઈ 
તયારી આસપાસ હું રહ્યો છું 

આજે તમાચ છેલ્લા સમાચાર મળ્યા. હહે તળે હૂર 
સ્તસ્ય તથ રોગકુક્ત થઈ 9૨. 

તમને કીં માતાજના આશીવદિ મોકલવા હતા તે થા 
સાથે મોકલું છું તકાર મટે તથા નંદિની માટે 

તે પ્રસન્ન વતવરણ ક રહો 

હજી હું અમદારાદમાં છું તમારી તપાસ કરતો રહીશ. 
અમદાવદ'ં કે મુંબઈમાં પણ આપણે મળવું થશે. 

કુંચળ 

રપ્રેમ, 

સુન્દર. 


બટ 


એ પછી ૧૫મી ડિસેમ્બરે બીજો પત્ર લખી આપ્યો તે 
નીચે પ્રમાણે ઃ 
૧૫-૧ર-૮૮ 
સ્નેહી ભાઈ શી ઉષ્શંકર, 

મારો પત્ર મળ્યો હશે. તશારા સશ્ચાર મળત રહે છે. 
આશ રાખું છું તબિયત વધુ સારી થતી જતી હશે. 

પહેલા એક પત્રમાં મેં ચરેરયાત્ર!' શબ્દ વાપર્યો હતો. 
ખરેખર માનવ આત્મ પટે એ ગૂઢ વિષય છે. આપણી સથજ 
હોય તો પણ શરીરમાં શરીર અંગે અંતરિક કે બાહ્ય કારણોથી 
કાંઈક અકલિત ઘટન બર્ની જાય છે. આવી સ્થિતિમાં 
ઈશ્વસ્ય તો સહેજે જદ અજી જ. ખસ તે તગર: 
અનુસંધાનમાં. એમ મારા ચિત્તમાં વિચાર આવ્યો કે તમાર 
પથારીની! ચદર તયે ઈશ બન્‍્દજી લો. અખ જગતને ઈશનું 
આવાસ - રહેઠાણ બનાવવાની વાત ઘણ ઝેરક છે જ મને થયું 
પથારીની ચાદરનું પણ એમ કેમ ન થાય. ઓઢવાની ચાદરનું પણ 
અતંદ્ર (?) કાળ શરૂ કરી દઈએ ? 

એ ઉપનિષદ શ્લોકો પણ ગોઠવાવા લાગી ગયું - 

પછ મને ખધસ તો આપી જીવનગતિનો વિચાર 
આવશે. આપણે કેટલું બઇું સહજીવન ગાળ્યું છે / 

અને દરેકનું પોતાનું પણ આંતરજીવન હોવ છે. તમારી 
અત્યારની શરીર સ્થિતિમાં તમે આખાવે જીવનનો સાર દોહન 
અનુભવત! હશો. તશે તો પૃથ્વીના અમૃતને ઈર લોકોન્તરોમાં 
લઈ જવાની વાત કરી છે. 

એ અમૃતનો સંચય પણ ત*રી પ્રે હશે. ઈશને 
જગતન ઈદમ્‌ સર્વમ્‌ની સાથે તમે જોડ્ય! હશે. એનો આનંદ 
અનુભવત હશ. 

પણ અ ઈશન્દ રચન્ધરે (એ કોણ કષિ હશે ?) 
આપછને ઉપચારવિવિ - અદદેશ આપ્યો, પણ પરશત્મએ 
ઈશ મહાશવે કઈ કરવાનું રહે છે - એ જો કરત રહેત હોય 
તો તેનું દશન આપણને થાય ખરું ? 

અ સ્થિતિમાં શી અરવિન્દની થોડી પંક્તિઓ વાદ 
આરવ. 

4 /70₹02/ 7107 77૪25 1//707/ [27 77778775 77//57 
(4 કે 

411 97115 710 /02'5 €/052/-70010 11117707101 1/7 

414 71 [2 (172 (9117 (12 101//11112 

10171071071 હજી મૃથ્ડી પર આવી નથી પછ તેજી 
હવ પેલા ઉપરવાળાએ જીવનના બંધારણવાળા ઓરડામાં 
લાવવી જોઈએ. 


હટ 





હમહ્યાં એક અનુભૂતિ જેવું થઈ ગયું. હું બે-ત્રણ શણ 
સાથે તયારી પાસે આજી ગયો અને મારરી હા?રી તમારી સકે 
સતત રાખતો થઈ ગયો. એ ખરેખર બન્યું હોત તે કેવું સારું. 

'સવવિસ્થાસુ' અપે સાથે જ રહીએ. અને આપણો 
આત્મ-સંચર અક્ષુષ્છ થતો રહે. અમારે તમરો અમૃત- 
મહોત્સવ કરવો જ છે. ઈહ ભૂતલઉે અથવ અન્યત્ર પણ. બોલો 
“ઈતિ ભૂયાત્‌.' 

નંદિની તો તમારી સંઘે છે. સ્વાતિ પછ હશે. 

ચલો 9૫ રામજી કી. 

સસ્નેહ 
સુન્દર 

પરંતુ આ પત્ર ઉમાશંકરને પહોંચે એ પહેલાં ૧૯મીએ. 
તેમનું અવસાન થયું ! ૨૦મીએ અગ્નિદાહ માટે વી. એસ. 
હોસ્પિટલની પાછળના સ્મશાનગૃહે લઈ જતી વેળા 
શબવાહિનીમાં સતત હું ઉમાશંકરના ચહેરા સામે જોતા હતો. 
મારી. બાજુમાં બેઠેલા સુન્દરમ્‌. ગમગીન હતા. કોઈ ઊંડા 
તિચારમાં ડૂબી ગયેલા. 

ઉમાશંકરે ર૧ જાન્યુ. '૪૭ - ગણતંત્ર દિને “સંસ્કૃતિ” 
શરૂ કર્યું અને ૧૨ માર્ચ '૮૫ - દાંડી ફૂચ દિને છેલ્લો પૂર્ણાહુતિ 
વિશેષાંક પ્રગટ કરી “સંસ્કૃતિ' પાસે કોઈનું કંઈ રહેતું હોય તો તે 
જણાવવા કૃપા કરે' એ વાક્ય સાથે સમેટી લીધું. એ પછી 
“સંસ્કૃતિ'ની પેટર્ન ઉપર સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 
શરૂ કરવાનો વિચાર મેં તેમની સમક્ષ રજૂકર્યો હતો. એ સાકાર 
થાય તે પહેલાં તો ઉમાશંકરનું અવસાન થયું. સુન્દરમૂને પણ 
આ વિચાર જણાવેલો. માસિક માટે બે-ત્રણ નામો સૂઝેલાં. છેવટે 
૧૮મી નવેમ્બર ૧૯૮૯ના રોજ સુન્દરમે એક કાગળ ઉપર 
લાલ અક્ષરે “ઉદ્દેશ' લખી આપ્યું અને શ્રી માતાજીના 
આશીર્વાદ આપ્યા અને મેં રજિસ્ટ્રાર ઓફ ન્યૂઝ પેપર્સને થોડાં 
નામો મોકલી આપ્યાં. છેવટે “ઉદ્દેશ' જ પસંદ થયું !તા. ૩૦-૬- 
'૯૦ના રોજ મને “સફર મુબારક' લખી “ઉદ્દેશાય' થોડાં કાવ્યો 
મોકલી આપ્યાં. એ પછી પણ સૂચના-માર્ગદર્શનરૂપે લખતા. 
એકવાર તો “ઉદ્દેશ'ને માટે પોતે એક કાવ્ય-મંચ ઊભો કર્યો છે 
એમ જણાવેલું. આ કાર્યમાં સતત તેમની હૂંફ મળતી. 

સુન્દરમ્‌ને માટે મેં “સ્નેહ અને સૌહારદ'નું કાવવ એ શબ્દો 
યોજેલા. તે મૈત્રીના માણસ હતા. સુન્દરમ્‌ એટલે નરી પારદર્શક 
ત્રજુતા. એમની સરલતાનો જોટો જડવો મુશ્કેલ છે. વ્યક્તિ 
સુન્દરમ્‌ અને કવિ સુન્દરમ્‌ વચ્ચે તમો કશો ભેદ નહિ કરી 
શકો. સુન્દરમ્‌માં બહારનું અને અંદરનું એવા કોઈ ભેદ ન હતા. 
દભનો છાંટો પણ જોવા ન મળે. આબાલવૃદ્ધ સૌને સ્નેહથી 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૬૭ 





ભીંજવી નાખે, તમે તેમને મળો એટલે એક હદ્યસેતુ અહકાર-દિગલનની પ્રકિયા છે એટલે આ પક્તિઓ તો 
આપોઆપ રચાઈ જાય. તે કોઈ સભામા પ્રવેશ કરે ત્યારે સુન્દરમ્‌ જ ગાઈ શકે 


આજૂબાજુ સ્નેહ અને મૈત્રીનું તલય રચાઈ જતું સર્વત્ર પ્રેમ 
વહેંચતા ને ઘૂમતા. તેમના અવસાન પછી ટાઈમ્સ ઓફ 
ઈન્ડિયા મા મેં લખેલા લેખનું છેલ્લુ વાક્ય હતુ 71૬4 પટ 
1પ ઇટ પ0 5૯૮૦ 5પતતંયત્તતત ! સુન્દરમ્‌ એક અને 
અદ્રિતીય હતા. આ પૃથ્વીને અને મનુષ્યોને સાચા હદયથી 
ચાહનાર હતા, તેમણે સુન્દર ચીજોને ચાહી તો અસુન્દર ચીજોને 
પણ ચાહી ચાહીને સુન્દર કરી મૂકી ! આ આત્મવિસ્તૃતિની 


માણ્યું તેનું સ્મરણ કરવું 


આ કૌઆ અને કબૂતર દોસ્ત બન્યાં અમ 
આ સાગર અને શિખર પણ દોસ્ત બન્યાં અમ ! 
આ જર્યા જ્યાં પડે નજર અમ ત્યાં તાં 
કો ન અતરઅપપાખે ! 
જ્યમ જ્યમ પેખું અધિક જગ્ત ત્યમ 
અધિક અધિક રસ દાખે ! 
સુન્દરમ્‌ સર્જક પ્રતિભ, સપાદક મફત ઓઝા (મે, ૧૯૬૧)માંથી) 
દ 





સુદરમ્‌ સાથે પ્રવાસ કરવાના પણ પ્રસગો આવેલા, 
એકવાર વિસનગરથી અમે બન્ને સાથે કારમાં અમદાવાદ 
આવવા નીકળ્યા. રાત્રે મિષ્ટ ભોજન ડરીને નીકળેલા, રસ્તામા 
હુ એમને અનેક વાતો કહેતો સુન્દરમ્‌ હોંકાચે ભણતા જાવ 
રત્રે લગભગ સાડા અગિયાર વાગ્યે મેં એમને ગિરીશભાઈને 
ત્યા ઉતાર્યા. તેમણે મને કહ્યુ કે કાલે સવારે તમે મને મળજો, 
અને ગાડીમાં કહેલી બધી વાત કહેજો મેં કશુ સાભળ્યુ નથી 
કારણ કે હું ઊઘી ગયેલો ! 


₹# ક 

સુન્દરમ્‌ મહેસાણામાં ડાહ્યાભાઈ દેસાઈને ત્યા 
ઊતરતા તેઓશ્રી અરવિન્દ કેન્દ્ર ચલાવતા અવારનવાર હુ 
મારા વતન વડનગરથી મહેસાણા તેમને મળવા જતો, એક 
વાર સુન્દરમ્‌ ત્યા આવેલા ત્યારે ગયેલો. ઘણી વાતો કરી. સાજે 
તે કહે કે બજારમા ફરી આવીએ, મારે એક વસ્તુ લેવાની છે 
મને થયુ કે એ કઈ વસ્તુ હશે ? તેમને ટાટા કંપનીનું કોકોનટ 
હેર ઓઇવ લેવાનુ હતું આ હેર ઓઈલમાં પણ. લતન્ડર 
સુમધયાછ. એ. પેસ પછે. અયે જે ૩. છુ ફરેલા. 
રોઝનુ મળતુ હતુ પણ સુન્દરપૂનો લવન્ડર માટે આગ્રહ હતો 
છેવટે મળ્યુ 


એકવાર પોંડિચેરી ગયેલો ત્યારે બીજા એક કવિ પણ 

ત્યા હતા. રાત્રે અમે દરિયા કિનારે ફરવા જતા. પેલા કતિએ 
કોઈ સાહિત્યકારની વાત છેડી, સુન્‍્દરમૂને આવી કુથલી 
ગમતી નહીં. તેમણે અત્યત સ્વસ્થતાથી છત્તા મક્કમપણે કહ્યુ 
હવે તમે જો સહેજ પણ આગળ ચલાવશો તો હુ એ વસ્તુને 
ડામી દઈશ અને બીજી જ પળે તે ખડખડાટ હસી પડ્યા ! 


રમણવલાવ જોશી 


એકવાર રાત્રે અમે ત્રણે ફરવ! ગવેલ!. પ્રજારામે મને 
બાજુએ બોલાવી કહ્યુ કે અત્યારે આઈસકીમ ખાવાની કેવી 
મજા આવે !પણ સુન્દરપ્ને આ શી રીતે કહેવાય ? અમારી 
ગુસપુસ સાભળી સુન્‍્દરમે પૂછયુ. મેં બધી વાત કહી. સુન્દરમ્‌ 
બોલ્યા ભારા યુયેપિયામા ભોજન પછી આઈસકીીમ છે ? અને 
અમે ત્રણેય હોટલમા ગયેલા. 

૬૯૦ 

સુન્દરમ્‌ને છેલ્લે ૩જી નવેમ્બર, ૧૯૯૦૫ રોજ રાત્રે 
મળેલો. ચોથીએ તે શ્રી અરવિન્દ શિબિર માટે માતર જવાના 
હતા. ત્યાથી ૧૨મીએ વડોદરા થઈ મુબઈ અને ત્યાંથી 
પોંડિચેરી કારણ કે ૧૫મીએ શ્રી માતાજીના નિર્વાણ દિન 
પહેલા પહોંચી જવુ હતું એ પહેલા રજી નવેમ્બરે (શુકવાર, 
રાત્રે ૬-૩૦થી ૧૨-૦૦ લગભગ)એક સારી બેઠક થઈ 
ગવેલી, એમના વિશે ગુજરાતી ગ્રથકાર શ્રેણી મા મારે પુસ્તક 
લખવાનુ હતુ એ સદર્ભે તેમણે પોતાના બાળપણના સ્મરણો 
મને લખાવ્યા રાતના લાર થયા. મારા પુત્ર ગધર્વને 
ભમ ખાણી, ફેન ૬ર. ખે વેર લડ જ બોલાતેલો. 
આગળના સ્મરણો મે મહિનામાં કે શિબિર માટે અમદાવાદ 
આવે ત્યારે લખાવશે અથવા હુ પોંડેચેરી જઈશ ત્યૉરે 
લખાવશે તેમ કહેલુ ૩જી નવેમ્બરે રાત્રે એમને મળ્યો તે મારુ 
છેલ્લુ મિલન. મારી પૌત્રી સુચિરા માટે તેમણે ચોકલેટો અને 
સૂકોમેવો આર્પ્યાં (સુચિરાનુ નામ પણ એમજ્ઞે જ પાડી 
આપેલુ) અને પછી વળાવવા બારજ્ા રુધી આભા. 
અડધીપડધી શાલ ઓઢેલી મોઢા ૫ર ભાવસભર સ્મિત. 
હાથ ઊચો ડર્યો બસ આ છેલ્લુ દર્શન. હવે એ ચહેરો ક્યા 


જોવા મળતાનો ? 
પ 


ઇબૃદ્ધિપ્રકાશ ડિસેમ્બર ૧૯૮૮માથી ટૂંકાવીને) 


“૨૦૦૮ ૩૬૧૮ 





લટ 


આકાશમાં ઊડતા ગરુડ 


તત્ત્વજ્ઞાન કહે છે કે કોઈ પણ બે ભક્તિની સરખામણી 
ન કરવી જોઈએ અને છતાં સરખામણી આપણે કરીએ. છીએ. 
એ. કદાચ માનવ સ્વભાવની નિયતિ છે. સુન્દરમ્‌ અને 
ઉમાશંકર એટલે સારસ્વત સહોદરે. સુન્દરમ્‌ અને ઉમાશંકર 
પ્રત્યે મને અગાધ પ્રેમ અને ચિડ્કાર માન છે. વિવેચનની 
પરિભાષામાં સતત વાત કરવાનો મારો સ્વભાવ નથી એટલે 
મારી રીતે વાત કરું છું. સુન્દરમ્‌ સોનાની ખાણ છે, ઉમાશંકર 
ત્રિભોવન ભીમજી છે. સુન્દરમ્‌ પાસે કાચું સોનું છે, ઉમાશંકર 
પાસે કલા અને કંસબ છે. સુન્દરમ્‌ કદી યાદ ન અપાવે કે એ 
સુન્દરમ્‌ છે અને ઉમાશંકર કદી ભૂલવા ન દે કે એ ઉમાશંકર 
છે. સુન્દરમ્‌ અધ્યાત્મની દિશામાં પોંડીચેરી ગયા. ઉમાશંકરને 
માટે કવિતા કે આધ્યાત્મિકતા કે પંડ એ જ પોંડીચેરી. 
સુન્દરમ્‌નું વિશ્વ ઉમાશંકરના પ્રમાણમાં સંકુચિત, જ્યારે 
ઉમાશંકરનું વિશ્વ વાપક. બંનેએ સાહિત્યના અનેક પ્રકારમાં 
કામ કર્યું અને બંનેએ તંત્રીકર્મ પણ કર્યું, અલબત્ત, બંનેની 
દિશા જુદી રહી. સુન્દરમૂ ઓલિયો જીવ. ઉમાશંકર 
સંસ્કૃતિ પુરુષ. 

આપ્રસંગ મેં અવારનવાર જાહેરમાં કહ્યો છે. એકાદ 
ઠેકાણે કદાચ ઉલ્લેખ કર્યો છે. ઉમાશંકરનો મૂલ્યાંકન ગ્રંથ 
“કવિનો શબ્દ' બહાર પડયો ત્યારે ઉમાશંકરને વકતા તરીકે 
સોમૈયા કોલેજમાં આમંત્રણ આપેલું. બીજે જ વર્ષે સુન્દરમૂનો. 
મૂલ્યાકન ગ્રંથ “તપોવન” પ્રગટ કર્યો ત્યારે સુન્‍્દરમ્‌નાં ગીતોનો 
કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. ઉમાશંકર વકતા તરીકે પૂરેપૂરા 
ભરોસાપાત્ર, પણ સુન્દરમ્‌ એક વાતમાંથી બીજી કોઈ વાતમાં 
ક્યાં ચાલી જાય એ કહેવાય નહીં. એટલે. એમનું પ્રાસંગિક 
વકતવ્ય રાખીને ગુજરાતના અનેક સંગીતકારોની મદદથી 
પ્રસિદ્ધ કલાકારો પાસે ગીતો ગવડાવ્યાં હતાં. સુન્દરમ્‌ એટલે 
ગીતનું કલ્પવૃક્ષ. ઉમાશંકર એટલે ગીતનું ફ્લાવરવાસ. 

પ્રસિદ્ધ ગાવિકા લક્ષ્મી શંકરે સુન્દરમ્‌નું એક ગીત 
ગાયું. એ ગીતના શબ્દો આ રહ્યા : 

કાહેકો રતિયા બનાઈ ? 
નહીં આતે, નહીં જાતે મનસે, 


બટ્ટ 





સુરેશ દલાલ 


તુમ એસે ક્યોં શ્યામ કનાઈ ? કાહેકો. 
હમ જમનાકે તીર ભરત જલ, 
હમરો ઘટ ન ભરાઈ, 
એસો ઘટક્યોં તુમને દિવો, 
જાકો તુમ બિન કો ન સગાઈ ? કાહેકો. 
ચલત ચલત હમ વૃંદાવનકી 
ગલી ગલી ભટકાઈ, 
ચબ પાયા રસ, પિવા પિલાયા, 
તુમરી સુરત ન દિખાઈ. કાહેકો. 
હમ એસે તોપાગલ હૈંપ્રભુ, 
તુમ જાનો બસ્રપગલાઈ, 
પાગલકી ગત પાગલ સમઝે 
હમેં સમઝો, સુંદરરાઈ !કાહેકો. 
સુન્દરમ્‌ને ગીતો. બહુ ગમ્યાં એટલે કાર્યક્રમને અંતે 
એમણે એક એક કલાકારને એક એક ફૂલ આપ્યું અને કહ્યું કે 
એક એક ફૂલમાં જાણે કે હું તમને બગીચો આપું છું. પછી 
એમણે લક્ષ્મી શંકરના ગીતને ફરી વાર કેસેટપર સાંભળવાનો. 
આગ્રહ રાખ્યો. એ સાંભળતાં એમની આંખમાં આંસુ આવી 
ગયાં અને એમણે મને કહ્યું : સુરેશ, મારો ઈશ્વર સામે આ જ 
પ્રશ્ન છે કે જે ઘડો ભરવો. નહોતો, એ. ઘડ્યો શા માટે? 
પછી ઉમાશંકર મુંબઈ આવ્યા ત્યારે એમણે મને 
સુન્દરમ્‌ના કાર્યક્રમ વિષે પૂછયું. ત્યારે મેં સુન્‍્દરમ્‌ની વ્યથાને 
પ્રગટ કરી. ઉમાશંકરે માત્ર એટલું જ કહ્યું કે ઘડાએ તરવું હોય 
તો એણે ખાલી રહેવું જોઈએ. 
કોઈક નિમિત્તે સુન્દરમૂને પત્ર લખવાનું થયું ત્યારે મેં 
એમને આ સંદર્ભમાં ઉમાશંકરનો પ્રતિભાવ જણાવેલો. ત્યારે 
વળતી ટપાલે સુન્દરમ્‌ માત્ર એટલું જ લખ્યું કે ઘડાની 
સાર્થકતા એ. તરે એમાં નથી, પણ એ ભરાય એમાં છે. 
ગાંધીયુગના આ બે મોટા ગજાના કવિઓના સંવાદ 


આકાશમાં ઊડતા બે ગરુડ જેવો છે. 
ક 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૧૯ 





કવિ સુન્દરમ્‌ : આરંભિક પરિચયની કેટલીક પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ ક્ષણો 





સુન્દરમૂનો પહેલો પરિચય “ત્રણ પાડોશી'થી થયો 
પાંચમા કે છડા ધોરણના ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક “સાહિત્ય 
કલ્લોલ'માં, કદાચ એ પરિચય 'તલાવણી' કંવિતાથીય થયો 
હોય, 'તલાવણી રે રહેતી / તળાવને કાંઠડે', “રણ પાડોશીર્પ્માં 
રમ, રોઠ અને માકોરમાં ! માકોર ડોશી તતાવણીના વર્ગની 
ત્યારે લાગી નહોતી, આજે લાગે છે સુન્દરમૂનો આ બધાં 
ચરિત્રો પ્રત્યેનો લગાવ એમની પહેલી કંવિતાની ચોપડીને કોયા 
ભગતની કડવી વાણી અને ગરીબોનાં ગીતો' એવું શીર્ષક 
આપવા પ્રેરે છે. એમણે બામણા ગામ (ઉમાર્શકરનું વતન)ની 
ભંગડી વિશે કાવ લખ્યું છે, જે ગામના 'ઉકરડા' વિષે 
ઉમાશંકરે લખ્યું છે ! ત્યારે એવું થવેલું કે આર્વું પાત્ર કાવ્યનો 
વિષય થઈ શકે ખરું ? 

કશોર માનસમાં એ રીતે સુન્દરમ્‌ જુદા મિજાજના કવિ 
રૂપે સ્થિર થયા હતા. “બાનો ફોટોગ્રાફ' કવિતાએ ય વાતને દઢ 
કરી. હજી “૧૩-૭ની લૌકલ' સુધી પહોંચવાનું થયું નહોતું ત્યાં 
બીજા સુન્દરમ્‌નો પરિચવ થયો પ્રભુ ડે જીવનજ્યોત જગાવો” 
અને વિશેષે તો “વિરોટની પગલી' કવિતાથી - 

મારે આતમને આવાસ પ્રભ્‌ તારી પગલી પડે, 

મારા અંતર આંગણમાલ્ય મગન કેરી આંધી ચઢે.. 

સુન્દરમ્‌ હવે પોંડિચેરી શ્રી અરવિન્દ આશ્રમમાં રહે છે, 
એવી માહિતી અમારા ગુજરાતીના શિક્ષકે આપેલી. પૂજાલાલ 
પણ ત્યારે પોંડિશેરી જઈને વસેલા. પછી તો પોંડિચેરીથી આવતું 
જુદાપ્રકારના ટાઈપમાં છપાવેલું અને અંદરનાં પૃષ્ઠો કરતાં જરા 
મોટું પૂરુ ધરાવતું 'દક્ષિણા' જોયું એનાં ઘાટછૂટ ગમે, પણ એ 
વાંચતા ભાગ્વે જ કશી સમજણ પડે દક્ષિણાના પૂંઠા પર 
મુદ્રાચિત્ર છપાતું તે શ્રી અરવિન્દનું ધ્યાનચિત્ર છે. એવી ખબર 
ન પડે, પણ અ! પૉંડિચેરીમા સુન્દરમૂનો એટલે કે ત્રીજા 
સુન્દરમ્‌નો પારેચય હતો - એમ આજે જોઉ છું એ વખતની 
ચૈતનાર્માં એવું વર્ગીકરણ નહોતું પણ પછી રઘુવીર ચૌધરીએ 
ન્્રીજા સુન્દસ્મ્ને' એવી એક કતિતા લખેલી 

હું સર્વ વિધ્યાલય, કડીની શાળામાં ૧૯૪૮માં ભણવા 
ગયો. અમારી એ શાળાના સદ્ગત આચાર્ય બાપુભાઈ ગામી શ્રી 
અરવિન્દના અનુયાયી હતા, એની ખબર તો જરા મોડી પડી. 
બાપુભાઈના પુત્ર રતિલાલ ગામી અમારા [ચિર્ત્રરોક્ષક હતા. 
એમણે પિતાજીનો - બાપુભાઈ ગામીનો પુરતક-વારસો સર્વ 
વિદ્યાલયની લાયબ્રેરીમાં આપ્યો, આખું એક કબાટ ભરીને 
પુસ્તકો - મોટે ભાગે શ્રી અરવિન્દનાં, શ્રી માતાજીનાં અને 
નલિનીકાન્ત ગુપ્ત જેવા એમના અનુયાયીઓનાં - બધાં 
અંગ્રેજીમાં. શ્રી અરવિન્દનાં બધાં પુસ્તકોમાં 


(૨૦૦૮ : ૩૭૦ 





ભોળાભાઈખ્ટે 


"0 
જ મ 
- ૬11 છાલ્ડડાળટુડ 
5 #પઉા1વંત 
એવા પેનની પાતળી નીબથી લખાવૈલા શ્રી અરવિન્દના 
હરતાક્ષર જોવા મળતા મને એ અક્ષરો જોઈ રમાય સાણે 
આશ્ચર્ય થતું શ્રી અરવિન્દે પોતે ભેટ આપી છે ચોપડીઓ, 
બાપુભાઈને ? શ્રી માતાજીની એક અંગ્રેજી ચોપડીમાં 
0૪લાાકુ 'તાતમાંથી નોંધેલું એક સૂતર, પછી મેંક્ારા ઘરન 
ઓરડાને બારણે લખેલું - :112[9[ઝ1€55 15 301 ત (પટ 0 
ઢ171 ત ટ”. 
શ્રી અરવિન્દ અને માતાજીના સાહિત્યને સમજવાથી તો 
દૂર, પણ એડ અદષ્ટ ભાવચિત્ર એ પુસ્તકોના પાતાં ફેરવતા. 
રચાતું. એ સાથે સુન્દરમ્‌ ચેતનામાં ફરકતા “દક્ષિણાં' વાંચવાનું 
શરૂ કર્યું એટલું જ નહે ગુજરાતીમાં જેમ “દક્ષિણા' તેમ 
પોંડિચેરીથી એવ! હિન્દીમાં નીકળતા ગરૈમાસિક 'અદિતિ'નો 
ગ્રાહક સુધ્ધા થયો આ બધો સમયે સુન્દરમ્‌ મનૌનેપશ્યમા 
હોય. 
૧૯૫૦માં શ્રી અરવિન્દનો દેહવિલય થયો. અમારાએક 
શિક્ષક અંબાલાલ પટેલ અરવિન્દ સાહિત્ય વાંચતા, અને 
ઘણીવાર “ક્ષિણા' મને વાંચવા આપતા. શ્રી અરન્દના 
દેહવિલય પછી “દક્ષિલા'ના એક વિશેષાંક સાથે 'અતિમનસની 
સાધના' એવી પુસ્તિકા અને શ્રી અરવેન્દની કેટલીક છૂટી 
તસવીરોહતી “દક્ષિણા“ના તંત્રી સુન્દરમ્‌ની ઓળખ વધતી જતી 
હતી. તેમાં શ્રી અરવિન્દની કવિતાના સુન્‍્દરપે કરેલા અનુવાદ 
આવતા. સાવિત્રીમાંથી એક અંકને પહેલે પાને ઉદ્ધત કરેલી 
પંક્તિઓ વાંચતાં જયાદ રહી ગઈ* 
જગનેપલટો દેતી પ્રભૂતી આવશે ઘડી 
જગર્મા પલટો ત્યારે સહુએ નિજ પામશે 
કદાર્‌ એકાદ બે શબ્દો અહીં ઉતારવામાં આઘાપાછા 
હશે. પણ સુન્દરમ્‌ના અનુષ્ટુપમાં ઉતરેલી આ પંક્તિઓ - ભલે 
શ્રી અરવિન્દની - અડધી સદી કરતાં વધારે સમયથી મારી 
સ્મૃતિમંજૂષામાંથી વારેવારે બહાર આવતી રહી છે 
એક વખતે મને થયું કે શસત્યંસિર્વસુન્દરપ્ર' એ સૂઝનો 
ઉદ્ગમસ્તોત ક્યાંથી ? ક્યાંક વાંચ્યું કે આ મૂળ ગ્રીકના એત્રેજ 
ઉ 1ાર્દા, 1 0૦૦૦, 1 ઇલ્તપાપો'નું ભારતીય 
રૂપાંતર છે મને થયું કે આવું મૂત્ર તો આપણાં ઉપનિષદોમાંથી 
જ હોવ, પણ કોને પૂછવું ? 
મેં હિંમત કરી - એક પોસ્ટકાર્ડમાં સ્વયં સુન્દરમૂને જ 


હટ 


પૂછવાની. મે શું લખ્યું હતું, તેની ખબર નથી, પણ એનો સ્ત્રોત 
શો છે - એવો પ્રશ્ન હશે. 

ઘણો બધો સમય વીત્યા પછી, જ્યારે એ વાત મારા 
મનમાંથી નીકળી ગઈ હતી ત્યારે એક પોસ્ટકાર્ડ આવ્યું - 
અરવિન્દ આશ્રમ પોંડિચેરીથી - સ્વર્ય સુન્દરમૂને હાથે 
લખાયેલું ! 

એ કાર્ડ વર્ષો સુધી મારી સાથે હતું. હજીય ક્યાંક જૂના 
પત્રોના ખજાનામાં હોય. જવાબનો ભાવ યાદ છે, કે એનો એટલે 
કે સત્યંશિવંસુન્દરમ્નો સ્રોત ગમે તે હોય, પણ આ સૂત્ર ઉત્તમ 
ત્તો છે, પછી એ પત્રને છેલ્લે ઉતારેલી પંક્તિ મને યાદ છે - 

“એ (સત્યંશિવંસુન્ડરમ્‌) શી્ષકથી કેં એક કાવ્ય કર્યુ છે, 
તે પણ એક એનો લાભ જ છે ને !'” 

(અહીં પણ શબ્દ આઘાપાછા હશે.) સુન્દરમ્‌નો મારા 
પર પત્ર આવ્યો, એ જ પરમ આશ્ચર્ય. સત્યંશિવંસુન્દરમ્‌ શીર્ષક 
એ કાવ્ય સુન્દરમૂનાં “કાવ્મમંગલા' સંગ્રહમાં છે. 

પછી તો. જેમ જેમ કવિતાની સમજણ. વધતી. ગઈ, તેમ 
તેમ સુન્દરમ્‌ની પણ કવિતા, અન્ય કવિઓની કવિતાઓ, સાથે 
વંચાતી ગઈ. એ. દિવસોમાં કોઈના પૂછવાથી મેં કહેલું કે 
ગદ્યલેખક તરીકે કાકાસાહેબ મારા પ્રિય લેખક છે, તો 
“કાવ્મમંગલા'ના કવિ સુન્દરમ્‌ મારા પ્રિય કવિ છે. “યાત્રા'ની 
મારી ખરીદેલી નકલ પર ખરીદ્યાનું વર્ષ ૧૯૫૩નું છે. રાજેન્દ્ર 
શાહના “ધ્વનિ' સાથે એ. ખરીદેલી. “યાત્રા'ના મુખપૃષ્ઠ પર 
લખાવેલી પંક્તિઓ. “મને અંગે અંગે અણુ અણુ મહીં કો 
પરસતું / ગયું...' તે પહેલી વાંચી, ત્યારથી હજી મનમાં ગૂંજે છે. 
“યાત્રા'ની યાત્રા ઘણી વાર થતી રહી છે. 

સુન્દરમ્‌ સાથે પ્રત્યક્ષ મળવાનું તો થયું ૧૯૫૫ના જૂન 
માસની ૧૧-૧૩ તારીખોએ. વડોદરામાં લેખક મિલનનું પાંચમું 
અધિવેશન હતું. એ અધિવેશન વડોદરા યુનિ.ના કેમ્પસ ૫૨ 
મનુભાઈ મહેતા હોલમાં હતું. એક શિક્ષક તરીકે ત્યારે એ 
અધિવેશનમાં ગયેલો. પહેલી વાર કેટલા બધા લેખકોને એક 
સાથે જોયા !કાકા કાલેલકર, રા. વિ. પાઠક, અંબુભાઈ પુરાણી, 
ઉમાશંકર જોશી, સુન્દરમ્‌, ગુલાબદાસ, જ્યંતી દલાલ, ઈશ્વર 
પેટલીકર, નિરંજન ભગત, પ્રિયકાન્ત મણિયાર, પ્રજારામ રાવળ 
- અને બીજા ઘણા. હું બધાંયને અપરિચિત, તેઓ તો. બધાં 
માંહેમાંહે એકબીજાને ઓળખે. એ સૌને હું અહોભાવથી મુગ્ધ 
આંખે જોયા કરું. મેં તા. ૧૨-૬-૧૯૫૫ની મારી એક નોંધમાં 
બધા લેખકને મળવા વિશે લખ્યું છે. તેમાં સુન્‍્દરમ્‌ની મુલાકાત 
વિશે આમ લખ્યું છે : 

ઉપરની ગેલેર* ફરત ફરત સુન્દરમૃનઇ ર% અગ 

હું આવ્યો. (બારણું ઉઘ્યડું હતું) મર! મનોભાવો પારખી જઈને 
તેમે કહ્યું : “આવો.' હું અંદર ગયો. કી ઉશનસ્‌, પ્રજારાક 
અને જ્યંત પાઠક “સઇવિતી'નું વચન કરતા હત્યા. સુન્દરમે મરે 
ઓળખાણ માગી, ત્યારે કેં જણાવ્યું કે હું શિક્ષક છું. પછી 
સભાસ્થાને ગયા. 


ઉટ્શ 


અધિવેશનની એ. દિવસની બપોર પછીની બેઠકમાં 
ભારી નોંધમાં છે તે પ્રમાણે) સુન્દરથે કાવ્યના અવતરણની વાત 
કરી હતી. સુનન્‍્દરમે સામાન્યતાની સપાટીથી કંઈક ઉપરની 
ચેતનાની વાત કરી હતી : 


કાવ્ય ક્યાંથી સજાય છે ? કવિમાંથી ? ન. 
જગતમાંથી ? ન. 

એ તો સરસ્વતી પછળથી આવી કવિનદ હાથમાં એ 
કમળનું ફૂવ મૂકી જાવ છે. તમે એ સરસ્વતીને શોઝ શકો - 
જર ઉપર જઈને... 


મને થોડું યાદ છે કે પછી, કાવ્યના આવિર્ભાવ વિષે. 
સુન્દરમે કરેલી આ વાતની ચર્ચા થયેલી. પરંતુ એ વખતના મારા 
ભાવુક મને સુન્દરમૂની આ સ્થાપનાનો ન તો પ્રતિસાદ ઝીલ્યો 
હતો, ન એનો પ્રતિવાદ કર્યો હતો. એટલી વિશ્લેષણ- ક્ષમતા 
નહોતી ત્યારે. બસ એમને સાંભળી રહ્યો હતો. 

સુન્દરમ્‌નું આ અધિવેશનમાં પહેલું દર્શન, અને જેમાં 
માત્ર “આવો' શબ્દ પ્રથમ હતો, તેવો આ પહેલો વાર્તાલાપ. એ. 
પછી ઘણીવાર એમને સાંભળવાનું બન્યું છે, નિકટ જવાનું ઓછું 
જ બન્યું છે. અનેક સ્થળે એમની સાથે વાર્તાલાપો થયા છે. એક 
વખતે યશવંતભાઈને ત્યાં બેઠા હતા, અને સુન્દરમ્‌ની બાજુમાં 
હું બેઠો હતો. મારી પાસે ચામડાની કે સારા પ્લાસ્ટીકની 
હેન્ડબેગ હતી. તેના પર હાથ પસવારતાં બોલ્યા - “સરસ છે.' 
એ. એટલી નજાકતથી, કહ્યું કે વત્સલતાથી જાણે. હાથ ફેરવતા 
હતા. એમાંથી સુન્દરમૂના વ્યક્તિત્વનો અણસાર મળી રહે. 

સદ્ગત રમણલાલ જોશી “અચલાયતન'માં રહેવા 
આવ્યા પછી સુન્દરમૂને એમને ત્યાં મળવાનું બનતું. પણ એથી 
વધારે તો રમણલાલ જોશીની વાતચીતોમાં સુન્દરમ્‌ વિશે 
સાંભળવાનું થતું. રમણભાઈની સાથે હું ય યુનિવર્સિટીના 
ભાષાસાહિત્યભવનમાં અધ્યાપન કરતો. એમની સુન્દરમ્‌-પ્રીતિ 
અમે સૌ જાણતા. 

એકવાર રઘુવીર અને હું અમદાવાદમાં પ્રસિદ્ધ 
સંગીતકાર નંદન મહેતાને બંગલે એમને મળવા ગયેલા, એમનું 
નિમંત્રણ હતું. અમને બન્નેને આવકારી શ્રી અરવિન્દ અને 
માતાજીની છબીઓ આગળ ઊભા રાખી અમારા હાથમાં ફૂલો 
મૂક્યાં. પછી અમારી વાત તો મુખ્યત્વે એમની કવિતાઓના 
હિન્દી અનુવાદ સંદર્ભે હતી. 

કવિ સુન્દરમ્‌ની કેટલી બધી કાવ્યપંક્તિઓ મને કંઠસ્થ 
છે ! કેટલી બધી વાર એમની કવિત્તાના પાઠ કર્યા છે, પણ 
વ્યક્તિગત પરિચયમાં આવવાનું - એમના સમકાલીન હોવા ' 
છતાં ઓછું બન્યું છે. અવશ્ય એમનો કવિ-પરિચય તો એક 
રીતે ગાઢ રહ્યો છે, એમ કહી શકું. 

મારા આ એક પ્રિય કવિને શતાબ્દી - વંદના ડરું છું. 


ઝાક મે. 


માર્ચ ૨૦૦૮ 


સુન્દરમ્‌ : સ્મૃતિ સદશ 





શાળાના અમારા પ્રાર્થના મંદિરમાં ઝીણાભાઈ 
સ્નેહરશ્મિ સુન્દરમ્‌ને લઈને આવે છે કોણ હશે આજના આ 
અત્તિથિ ?ગુસપૂસ થાય છે હું મૌન છું પણ મનોમન મને એમને 
જોઈ-જોતાંવેત એટલો તો હરખ થાય છે -કદાર અમારે એમની. 
સાથે કેવો તો ઘરોબો એ ખ્યાલે 

બાળકો જેવી જ વાતો કરે છે ક્યારેક સામા પ્રશ્નો પણ 
પૂછે છે સૌને મજા આવી, આજના આ “અત્તિથિ' કંઈક જૂદા જ 
લાગ્યા, 

સુન્દરમ્‌ની બાળ કવિતા ઉપર સી એન. વિદ્યાલયના 
મારા એ વખતના પ્રિય ભાષાશિક્ષક શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ 
ઉપાધ્યાયતો લેખ પ્રશ્ર દ્રાશ પ્રભુની ઓળખ-પિછાણ' 
“ઉદ્દેશ'ના મારા સંપાદનના આરભિક સમયમાં, એના માટે 
આવેલાં લખાણોની ફાઈલો ફંફોસતાં નજરે ચડે છે અને આ 
બધું જાગ્રત થાય છે 

સુન્દરમ્‌ આજે ઘરે આવવાના છે સમી સાંજ ? ના. ના 
મો, ઠીક ઠીક મોડી સાંજ બર્ધા રાહ જુએ છે પણ એ. આખરે. 
આવે છે ત્યારે બધાં આઘાં-પાછાં કેમ થાય છે પછી કશુંક 
થાય છે અને બધાં જ ભેગાં થઈ સાથે એ ફમમા એમની 
સન્મુખ. એ કંઈક વાતો કરે છે પણ વાતવાતમાં આંખો મીંચી લે 
છે કદાચ થાક્યા હશે ? પણ બોલે છે ત્યારે તૌ સાવ સ્પષ્ટ, 
નીતરેલું, ધીરે ધીરે 

જાધાં ધાન કરીએ”, એ કહે છે બધા પલાંઠીવાળી 
બેસી જાય છે પોડિચેરીની એ વિંશેષ્ટ અગરબત્તીની સુવાસ 
ધીરે ધીરે પ્રસરવા લાગે છે અને સાથે જ બધાંની આંખો પણ 
ટપોટપ બંધ થવા લાગે છે પણ ભજન કે શ્લોક જેવું તો કશુ 
સંભળાતું નથી ! ઘોડીતારે આંખો. ઉઘાડી આસપાસમાં જોઈ 
લઉ છુ, ફરી પાછી મીંચું છું, ફરી. અને એમ “ધાન' પૂરુ 
પછે 

બધાંને એક પછી એક પાસે બોલાવે છે મારો વારો 
પહેલો %્રબોધ. ' હુ તરત નજર બીજે ફેરવી લઉં છુ થાય 
છે હુ થોડી થોડી વારે આંખો ઉઘાડતો હતો એતી એમને ડેવી 
રીતે ખબર પડી ? એમની આંખો તો બંધ હતી ! 

જતા ફરી એકવાર આશીર્વાદ આપતાં આંખર્મા આખ 
પરોવે છે પણ થોડીવાર પછી એ ઝિલવુ મુશ્કેલ. એમના ગયા 
પછી પણ એક પ્રસન્‍્નતાસભર શાત્તિ ઘરમા ઘણા સમય સુધી 
રહે છે 

તાતવાતમાં પિતાશ્રી કહે છે તારાં પેલાં કાવ્યો હમણાં 
સૃન્‍્દરમ્‌ને પત્ર લખતાં મોકલાવ્યાં ગમશે તો 'દક્ષિણાર'માં 
છાપશે. મારા મૌં ઉપર તરત જ અકળામણ, અણગમાનો ભાવ 


45 ૨૦૦૮ ૩૭૩૨ 





પ્રબોધ ર. જોશી 


આવી જાય છે 'અરે, મારો એક લૈખ પણ એમણે તો પાછો 
વાળેલો, પિતાશ્રી ટકોર કરતાં કહે છે, “એ યોગ્ય હોય તે જ 
કરે મેં કંઈ ભલામણ નથી કરી કે તું અકળાય. ' 'છતાં..' હું 
કઈક બોલવા કરૂં છું અને એટડી જાઉ છું 

થોડા દિવસ પછી પૂછી બેસું છું “સૃન્દરમ્‌નો પત્ર 
આવ્યો ?' જેમ ?' “અમસ્તાં જ ' 

એ.પછી થોડ! દિવસ પછી એ. પત્ર બતાવે, છે લખ્યુ છે 
પ્રબોધ સાર્રા કાવ્યો કર્યા એણે બહુ સારી અભીપ્સા કરી છે 
શ્રી માતાજી પાસેથી તે ઘણું મેળવશે અને સાધક પણ થશે..' 
હું એ આખો પત્ર પૂરો વાંચવા લઈ લઉ છું અને આ વાક્ય મારી 
નોટના છેલ્લા પાને ઉતારી લઉ છું ક્યારેક ફરી ફરી વાચતો 
સડુંછું પિતાશ્રી ઉપર સુન્દરમે લખેલા પત્રો જોતા હું કંઈક શોધુ 
છું ?!અને ૬ માર્ચ ૧૯૭૩નો એ પત્ર જડી જાય છે ત્યારે.. 


આવકારનું એ અદ્ભુત પ્રસન્ન સ્મિત ! અડધું કેળુ 
નજાકતથી એમણે હાથમા પકડ્યું છે અમે શોધતા ખાસ 
શોધવું નથી પડતું, “સુન્દરમ્‌' કહેતાં જ કોઈક અમને, છેક 
એમના ઘરના દરવાજે મૂકી જાય છે - પોંડિચેરીમાં એમતા 
ઘરના પ્રવેશખંડમાં પહોંચીએ છીએ. એ બેઠા છે તયા 
આસપાસમાં ખુબ જ ચીવટથી રાખેલા થોડાક કાગળો એક 
નાના ટેબલ ઉપર સુભવસ્થિત ગોઠવાયા છે જ્યશ્રીને જોતાં જ 
“લગ્નપ્રસંગે આવવાનું તો ન ગોઠવાયું પણ શ્રી માતાજીના 
આશીર્વાદ મોકલાવ હતા. ' અમે પહેલી જ વખત સાધે 
મળીએ છીએ એટલ જયશ્રીનો પરિચય કરાવવા માટે મતર્મા 
ગોઠવી રાખ્યુ છે પણ આ વાક્ય પછી એમનો તાર એની સાધે 
એવો તો જોડાઈ જાય છે કે હું તો જોતો જ રહી જાઉ છુ ! 
આમેય. એમનો તાર અહી કે “યાં' સહજ જોડાઈ જતો હોય 
છે !પછી એક કવિતા સંભળાવે છે તાજી તાજી, ગઈ રાતે જ 
છખાવેલી 

અમે બધા શ્રી અરવિંદની સમાધિ પર જઈએ છીએ. 
અદ્ભુત પરમ શાંતિ. સુવાસિત એમના હાથમાં પુષ્પો છે 

સાંજે, ઘડીકર્માં અમારી સાયકલ-રીક્ષા એમની 
સાયકલની આગળ તો કદીક પાછળ. અરધી ચદ્દમા સાયકલ 
ચલાવતા સૃન્દરમ્‌ કેવા તો સોહામણા લાગે છે !ટ્રેઈન આવવાને 
તાર છે, અમે વિનયથી વિદાય લઈએ છીએ પણ એ તો ઊભા 
છે ટ્રેઈન ઊપડે ત્યાં શુધી કેવળ પ્રેમ ! 

ક 


તાતાવરણમા સ્તબ્ધતા છે વાહનોનો અવાજ સંભળાતો 

નથી ખુલ્લા વાહનમાં ઉમાશંકર જોશીના નશ્વર દેહ સમીપ 
સુન્દરમ્‌ શાંત બેઠા છે શ્વેત ઝભ્ભા ઉપર ડૂબતા સૂરજના 
અજવાળામાં શ્રી અર્રવેન્દ ચન્દ્રક ચળે છે રાં 
બટ 


શ્રી સુન્દરમ્‌ - મારી એક સંબંધ સ્મરણયાત્રા 


હું કવિતામાં સમજતો. થયો ત્યારથી જ એટલે કે ઈ.સ. 
૧૯૩૩-૩૪થી મને ગુજરાતી કવિતામાં રસ; મારી તેર-ચૌદ 
વર્ષથી જ મને સુન્દરમ્‌ - ઉમાશંકરની કવિતામાં રસ ને ત્રીજા 
ઝવેરચંદ મેઘાણીની. કવિતામાં. મારો જન્મ સાવલીમાં ઈ.સ. 
૧૯૨૦માં, સાવલી ગાયકવાડી તાલુકો એટલે સમૃદ્ધ 
પુસ્તકાલયનો પ્રથમથી જ લાભ. લાયબેરીમાં વાંચવા જવાની ને 
પુસ્તકો વાંચવા ઘેર લાવવાની પ્રથમથી જ ટેવ. 

શ્રી સુન્દરમ્‌ની 'કાવમંગલા'ને ઉમાશંકરની “ંગોત્રી' 
ત્યાંજ પહેલીવાર જોઈ !કાવ્યમંગલા ડવિ પોતે જ કહે છે તેમ 
“પુસ્તિકા પિત્તવર્ણિકા' છે ને આર. આર. શેઠનું પ્રકાશન છે. 
ત્યારથી જ આ ત્રણ કવિઓ મારા આદર્શ બન્યા હતા. 
મેઘાણીનું “કોઈનો. લાડકવાયો' તો. જાણે તે વયે અમારું 
રાષ્ટ્રગીત જ હતું. એવી જ લગની સુન્દરમ્‌-ઉમાશંકરનાં 
ગરીબોનાં ગીતોની હતી. પણ આમાંથી એક્કેયને નજરે જોવેલા 
નહીં. સાતલી નાનું સરખું ગાયકવાડી ગામ, ત્યાં વણબોલાવે તે 
કોણ આવે. ?પૂરી હાઈસ્ફૂલ પણ ત્યારે સાવલીમાં ન હતી. એ. 
વી. સ્કૂલ સુધી જ ધોરણો. સ્કૂલમાં હતાં, એ. વી. એટલે 
એન્ગ્લોર્નાક્યુલર સ્ફૂલ. અંગ્રેજી ધો.-૫ સુધી અભ્યાસની. 
સગવડ, ધો.-૬ માં ભણવા માટે હું ને મારો ભાઈ “સનાતન” 
રમણ બન્ને ડભોઈની વિભાગ હાઈસ્કૂલમાં ગયા હતા. ત્યાં 
મોટાભાઈ શિવશંકરભાઈ ગાયકવાડી નોકરીમાં હતા. તેમને 
ઘેર રહી ભણવાનું હતું. રમણ અંગ્રેજી ૭મીમાં નં. ૩ અંગ્રેજી 
છઠીમાં. અમે બન્ને કવિતાઓ જોડીએ. તેમાં મેઘાણી, 
સુન્દરમ્‌ અને ઉમાશંકરની ભારોભાર અસરો હોય. પણ એજ 
મારી કવિતાની “ગંગોત્રી'. શ્રી સુન્દરમ્‌ આ અરસામાં જ 
ડભોઈમાં એક મુશાયરામાં આવ્યા હતા ત્યારે પહેલી વાર 
એમને જોયા. સફેદ ખાદીનો લેંઘો ને કફની, ઊભા હોળેલા 
તાળ, મોટું કપાળ ને ચંપલ. આ. પોષાકમાં સુન્દરમ્‌ આજીવન 
રહ્યા. પોંડિચેરી ગયા પછી ખાદીની. જગ્યાએ રેશમ આવ્યું 
એટલો જ ફેર. મેટ્કિ પાસ થયા પછી ૧૯૩૮માં હું ધોલેરાની 
બરોડા કોલેજમાં આગળ. અભ્યાસ માટે જોડાયો હતો. 
કોલેજકાળ દરમિયાન બરોડા કોલેજમાં સાહિત્યકારો આવતા 
તે જોવા મળતા. તેમાં ન્હાનાલાલ, બ. ક. ઠાકોર, મેઘાણી, 
સુન્દરમ્‌ ને ઉમાશંકર મુખ્ય હતા. તે વખતે સુન્દરમ્‌ - 


હ્ટ્શ 


ઉશનસૂ 


ઉમાશંકરની કવિજોડી ગુજરાતની શાળા-મહાશાળાને 
આમંત્રણે ત્યાં જતી. પોતાની રચનાઓ વિદ્યાર્થીસિમૂહ સામે 
રજૂ કરતી હતી. આમ મેઘાણી - સુન્દરમ્‌ ને ઉમાશંકર ત્રણે 
જોવા - સાંભળવા મળ્યા હતા. ને તે સૂક્ષ્મ રીતે મનેને 
“સનાતન'ને ઘડતા હતા. ત્રીજા હતા તેવા તે મેઘાણી. ઈ. સ. 
૧૯૪૬નાપૂર્વા્ધ સુધી હું વડોદરામાં રહ્યો હતો. (૧૯૩૮ થી 
૧૯૪૭, ખાસ્સા નવ-દસ વર્ષ). બી. એ. સુધી મારો મુખ્ય 
વિષય સંસ્કૃત (ઓનર્સ) હતો. ને ગુજરાતી તો ગૌણ વિષય 
હંતો. ઈ.સ. ૧૯૪૭ના અરસામાં જ સુન્દરમ્‌ પોંડિચેરી 
પ્રસ્‍થાન કરી ગયા ને ત્યાંથી તે “દક્ષિણા' કાઢતા ને એ જ 
ગાળામાં ઉમાશંકરે વડોદરાથી “સંસ્કૃતિ' માસિક શરૂ કર્યું 
હતું. હું બંનેમાં લખતો હતો.પ્રજારામ અને હું એકસરખી રીતે 
આ બન્ને કવિવરોના સરિતાપ્રભાવમાં હતા. એ તો કહેતા હતા 
“આ બાજુ સુન્દરમ્‌ ને એ. બાજુ ઉમાશંકર ને વચ્ચે હું' 
બરાબર એવું હું પણ કહી શકું તેમ હતું. ઉમાશંકર દર મહિને 
“સંસ્કૃતિ'નાં પ્રૂફ જોવા વડોદરા કિસનસિંહ ચાવડાના પ્રેસમાં 
આવતા હતા. ત્યારે હું વડોદરામાં રોઝરી હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક 
હતો. (ઈ.સ. ૧૯૪૨ થી ૧૯૪૭) ઉમાશંકર મારે ઘેર પણ 
આવતા ને કંઈ નવું રચાયું હોય તો તે “સંસ્કૃતિ' માટે ઉઘરાવી 
જતા. તો પોંડિચેરીથી સુન્દરમૂના પત્રો આવતા ને “દક્ષિણા” 
માટે કાવ્યરચના માગતા. હું તે મોકલતો, ઉમાશંકર મને 
છંદોના લઘુગુરુમાપની શુધ્ધિ માટે “કાન્ત' તરફ જોવાનું 
કહેતા. કહેતા કે “ઉશનસ્‌, કાન્ત જેવું લખો' તો સુન્દરમ્‌ 
“દક્ષિણા' માટે મોકલેલી કૃતિઓ તપાસતા ને લઘુગુરુ 
સુધારતા. પણ એ કહેતા નહીં કે “કાન્ત જેવું લખો.' પણ આ 
બાબતમાં એમનો આદર્શ પણ છેવટે તો કદાચ “કાન્ત' જ 
હતા. બી. એ. ગુજરાતી ગૌણમાં અમારેપ્રો. ઠાકોરનાં “મ્હારા 
સોનેટ' પુસ્તક ભણવામાં હતું. એટલે ઠાકોરના પ્રભાવમાં 
આવી ગયો હતો. 'પૂર્વાલાપ'ને ન્હાનાલાલ થોડા મોડા 
ભણવામાં આવ્યા. પણ હું ય છેવટેકાન્ત તરફ વળ્યો. આમ હું 
પણ કાન્ત-ઠાકોરની સંયોગીભૂમિમાં હજુય છું ને “કાન્ત' તરફ 
નજર ટેકવી છે. 

“દક્ષિણા' ને “સંસ્કૃતિ આવ્યાં ત્યાં સુધી આ બન્ને 
કવિવગે પ્રિયપાત્ર રહ્યા ને એ બન્ને મારી કૃતિઓ ક્યારેક તો 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૭૩ 


મગાવીને ય છાપતા રહ્યા. મારો પ્રથમ કવિતા સંગ્રહ પ્રસૂન' 
૧૯૫૫માં પ્રગટ થયો તે મુબઈની વોરા કંપનીમા શ્રી 
ઉમાશકરે પોતે પ્રગટ કર્યો હતો એમણે પોતે મારી પાસે 
૧સૂન'ની હસ્તપ્રત મગાવી હતી ને યસૂન'ને ૧૯૫૫ના શ્રેષ્ઠ 
કાવ્યસગ્રહ તરીકેનુ શ્રી બાલમુકુન્દ દવેના કાવ્યસગ્રહ 
'પરિકમા' સાથે ઈનામ પણ મળ્યુ હતુ કોઈએ આ પુસ્તક 
જોઈને મને *ર્વોદય નો કતિ કહ્યાનુ યાદ છે પણ બ્રસૂન મા 
શ્રી અરવિન્દ પ્રભાવિત એટલે કે સુન્દરમ્‌ પ્રભાવિત કાવ્યો 
ઓછાનથી બ્રસૂન'મા શ્રી સુન્દરમ્‌ ઉમાશકરના જેપ્રેરક 
બળો છે તે ત્રણે (૧) ગાધીજી (૨) રવીન્દ્રનાથ ને (૩) શ્રી 
અરવિન્દ મારા પણ બળો છે વધારાના ત્રણ તે પ્રો ઠાકોર 
સુન્દરમ્‌ ને ઉમાશકર જોશી પ્રજારામ ક્યારેક ખાનગીમા 
કહેતા ગુજરાતમાં માત્ર અઢી કવિઓ છે' (૧) સુન્દરમ્‌ (ર) 
ઉમાશકર જોશી ને અર્ધા તે ઉશનસ, આ અર્ધો તેય હુસ્તતત્ર 
નથી હુતો આ બન્નેના પ્રભાવમા થઈને અર્ધો હોઈશ. પણ 
પ્રજારામે મને સુન્દરમ્‌ કુળનૌ કવિ “નેપથ્યે ની પ્રસ્તાવનામાં 
કહ્યો છે બ્રસૂન'ના પ્રસ્‍તાવનાકાર શ્રી વિષ્ણુપ્રસાદ કહેતા કે 
ઉશનસૂની કવિતામાં સુન્દરમ્‌ જેટલુ બળ છે છેવટે ડો 
ભોળાભાઈએ.ઉમાશકર સાથે કરેલી વાતોની નોંધ પ્રગટકરી 
છે તેમાં પણ શ્રી ઉમાશકરને આમ કહેતા ટાક્યા છે કે 
“ઉશનસુની કવિતામાં સુન્દરમ્‌ જેટલુ બળ છે ' કેવળ હુ 
એકલો જ જાણુ છુ કે સુન્‍્દરમૂની કવિતાના કુળનુ લખવુ કે 
રચવુ એ કેટલા શેરની વાત છે 

શ્રી સુન્દરમૂના સ્વભાવમાં જ સતત ગતિશીલતાનુ 
લક્ષણ છે એ ગાધી આશ્રમમાં રહ્યા તો લગભગ નિરીશ્વર 
સામ્યવાદી કક્ષા સુધી ગવા ને પોંડિચેરી આશ્રમમાં ગયા તો 
શ્રી અરવિન્દને જ ઈશ્વરની કક્ષાએ ઊંચકીને ગાયા !એ કોઈ 
વચગળ%ને કે મધ્યમ ડારિ જ નથી. ડાન્સ જેમ જ 
સુન્દરમ્‌ના ઉત્કૃષ્ટ બે ગુણો હતા (૧) સત્યની ને (ર) પ્રેમની 
ઝંખના. બન્નેપ્રેમ ઝખતા હતા ને સત્યને જીવતા હતા. એથી 
જ કાન્તની પેઠે સુન્દરમે “કાવમગલા'માં એકાધિક પાઠ 
બદલ્યા કર્યા છે બદલીને પાછા સૂચના ય રાખતા ગયા છે ! 
દોલાવિતચિત્તવૃત્તિમા જે તે ક્ષણનુ સત્ય જ પ્રગટ કરવા 
માગતા હતા. એટલે આ પ્રામાણિક પાઠપલટા થતા રહ્યા છે 
એમા સુન્દરમ્‌ એક વિવેચક ઉપરાત એક સત્યનિષ્ઠ સર્જક 
તરીકેપણ દેખાય છે 

ઈસ. ૧૯૪૭ના ઉત્તરાર્ધમા હુ નવસારીની કોલેજમા 
અધ્યાપક હતો ત્યારે ત્યાના શ્રી અરવિન્દ કેન્દ્રમા સુન્દરમ્‌ 


માર્ચ ૨૦૦૮ ૩૭૪ 





આવતા એવો એક પ્રસગ યાદ આવે છે જાન્યુઆરી 
૧૯૪૮ની ૩૦મીને દિને સુન્દરમ્‌ અમારી ગાડો કોલેજમા 
મહેમાન હતા ને શ્રી અરતિન્દ દર્શન ઉપર વક્ત આપી રહ્યા 
હતા. સાજના છ વાગ્યાનો સમય હતો, અને એક સમાચાર 
રેડિયો ઉપર આના - દિલ્લીમાં ગાધીજીની હત્યા થઈ છે ! 
સમાચાર સાભળી સૌ સ્તબ્ધ, પ્રજા ઉપર સૌપો પડી ગયો. 
સુન્દરમ્‌નું બાખ્યાન અધૂરુ જ રહ્યુ ને તે રાતે તે મુબઈ જતી 
વિરમગામ લોકલમાં નીકળી ગયા. અમે એમને વળાવરા 
સ્ટેશન પર ગયા હતા ટ્રેતમા ભયકર ગિરદી. સુન્દરમ્‌ ઊભા 
ઊભા જ મુબઈ ગયા. બેસવાની જગ્યા જ ન મળી. અમે એ 
વિશે પૂછ્યુ તો કહે “કાંઈ મોટી વાત લઈ બેઠા હોઈએ તો 
આવી નાની નાની વાતને ગણકારવી નહીં. એમ ચાલ્યા ડરે.' 
જોઈ શકાય છે કે સુન્‍્દરમ્‌ની કાયાપલટથઈ રહી છે એપોતે 
કોઈ મોટા પદાર્થ તરફ ઊઘડી રહ્યા છે ! 

૧૯૫૭ના ઉત્તરાર્ધમાં તો હુ વલસાડની કોલેજમા 
જોડાયો છુ સુન્‍્દરમ્‌ને અમે કોલેજમા આમન્યા હતા. એક જ 
લગની “શ્રી અરવિન્દ દર્શન' ૧૯૮૦માં એપષ્ઠિપૂર્તિપ્રસગે 
વલસાડ પધાર્યા હતા પ્રસગોચિત બોલતી વખતે એમને હવે 
બે શબ્દો વચ્ચે વિલબ થતો હતો. ભાષણ તૂટક તૂટક લાગે. 
પૂછતા એમણે કહ્યુ હહવે મૌનનો અભ્યાસ વધુ થાય છે એટલે 
વાણી જાણે હવે જાય છે ' એ તો સાચુ, પણ આ પણ સાચુ છે 
કેએએક એવા પદાર્થ પ્રત્યે ઊઘડી રહ્યા હતા જ્યાથી વાણી 
પાછી વળતી હતી. વ તો વાચ નિવર્તતે તદ્‌ ધામ પરમ મમ.' 

મારે ઘેર, વલસાડમાં આવે એટલે આવે જ બધુ 
સહજ રીતે થાય. કયાય કંત્રિમતા નહીં. દેખાડો નહીં કરિતા 
સર્જનની વાત નીકળી તો કહે શબ્દ ક્યાથી, કયા સ્તરથી 
આવે છે તે જોવાનું છે તે તો હોઠથી, ગળાથી પણ આવે. પણ 
તે ખૂ ઉેડાણમથી અવજે જોઈએ.'માણમય રે મનોમય 
કોષની વાત કરે તેની ય પારથી શબ્દ આવવો જોઈએ. તે 
કહેતા શબ્દ ઉપરથી આવે છે કવિ તો તે માત્ર ઝીલે છે ' તે 
મારી 'દક્ષિણા'ની કતિતા વિશે કહેતા હજી પ્રાણમય, મનોમય 
કોષથી શબ્દ આવે છે 'હજી ઊડા ઊતરો” મને ઘાસ વિશે 
લખતો જોઈ કવિ કહે “તમે આ ઘાસમાથી નીકળી જાઓ' ને 
ઉમેર્યું ફશનસૂ તમે પોંડિચેરી આશ્રમમાં આવો ને રહો ? પણ 
મને ત્યા ઉમાર્શકર જાણે કાનમા કહેતા હતા કોઈનીય કંઠી 
ઉશનસ બાધવી નહીં હુ ઘાસમાથી ન જ નીકળ્યો. ને 
પોંડિચેરી આશ્રમમાં જોડાયો પણ નહીં. મેં સુન્દરમ્‌ને કહ્યુ હતુ 
હું તૃણને તુચ્છ ગણતો.નથી. તૃણમા મને બ્રહ્મનુ દર્શન થાય છે 


લ્ટ્ણ 


મે તૃણબ્રહ્મનો અનુભવ કર્યો છે ને તૃણબ્રહ્મ વિશે રચના પણ 
કરી છે. આ ઉક્તિમાં સુન્દરમૂનો કોઈ અનાદર નથી. પણ 
ઈશાવાસ્ય જો બધું જ હોય તો તૃણમાં પણ બ્રહ્મનો વાસ છે. 
એ.મારીપ્રતીતિ છે. સુન્દરમ્‌ પછી કંઈ જ બોલ્યા ન હતા. બસ 
પેલું મૌન, સહજ મૌન. એક વાર સુન્દરમ્‌ મારા ઘરમાં 
વલસાડમાં હતા. મેં પૂછ્યું “આપને એક બ્રહ્મ અનુભૂતિ થાય 
તે કે એક સરસ પંક્તિ સ્ફૂરે તે બેમાંથી વધુ શું ગમે ?' કવિ 
કહે “બેશક બ્રહ્મ અનુભૂતિ”. ત્યારે લાગે કે કવિ હવે આપણી 
હદની બહાર નીકળી ગયા છે. મિયાં-માતરમાં કવિની 
જન્મતિથિનો ઉત્સવ, વડોદરાની અક્ષરા સંસ્થાએ યોજ્યો 
હતો. સુન્દરમ્‌ - ઉમાશંકરની કવિ બેલડી હાજર હતી. 
સુન્દરમ્‌નાં ચક્ષુ - ભારે પોપચાં લચી ગયેલી આંખો જોઈને 
ઉમાશંકરે એમને કોઈ પરિણત અવસ્થા પામેલા કહ્યા હતા તે 
યાદ આવે છે. સુન્દરમૂને હવે કોઈ ગમા-અણગમા નથી. બધું 
જ જાણે પાકી ગયું છે અસ્તિત્ત્વ, મનેપ્રાણમય કોષમાંથી ઉપર 

ઊઠવાની સલાહ આપે. પણ મારી એક ગીત પંક્તિ ઊસૂન) 
તું હિ બતાવ બીજે ઉશનસૂને ચેન ક્યહીં તુજ બિન ? 
ચરણકૃપા જળનું હું મીન 





ઉટ્શ્‌ 


સાંભળી મને કહેમારામાંથી પણ આવું કંઈ પ્રગટ થયું 
હોત તો કેવું સારું. કહી પાછું પેલું મૌન. હું જાણું છું કે “મેરે 
પિયા” લખનારને કશું અશક્ય નથી. પણ સૌને સાચવી લે એવું 
મોટુંમન. “યાકુળ વેષ્ણવ'ની પ્રસ્‍તાવના પ્રેમથી લખી ને લખ્યું 
“્યાકુળ વૈષ્ણવ એ ગુજરાતની ગીતાંજલિ છે.' હું તો ધન્ય 
ધન્ય થઈ ગયો. એક મોટા કવિ-વિવેચકના આ શબ્દો છે. જેણે 
“અર્વાચીન કવિતા'નું પુસ્તક આપ્યું છે. આ એક મને મળેલું 
દુલર્ભ પ્રમાણ પત્ર છે : “તૃણનો ગ્રહ' એ મારો કાવ્યસંગ્રહ 
“સુન્દરમ્‌ - ઉમાશંકર'ને અર્પિત થયો છે. ત્યાં મેં “બન્નેને 
દુરારાધ્ય' કહ્યા છે. એમાંના એક દુરારાધ્યનું આ પ્રમાણપત્ર 
છે. મારે બીજુંશું જોઈએ ? એક અરવિન્દની કાવ્ય વિભાવના 
તરફ ઢળતા કવિ-વિવેચકનું આ પ્રમાણપત્ર છે. મારી સાથેના 
પત્રવ્યવહારમાં સુન્દરમ્‌ ફરી પાછા પ્રશિષ્ટ ને સૌષ્ઠવવાળી 
કંવિતા તરફ વળતા હતા કે શું એમ પણ લાગતું હતું. આમ 
છેક ૧૯૩૩-૩૪થી તે તેમના દેહાવસાન સુધી આ બન્ને 
કવિઓના સેવન ભાવનની મને જે તક મળી તે ઓછું સૌભાગ્ય 
છે ? હુંએમને ઘેર ગયો છું. તો એ મારા ઘરમાં ય પધાર્યા છે 


- ને ઉર માંય, ને મને પાવન ધન્ય કર્યો છે. 
સિ 


ઝંગન: 2 તેર. ચ્ઈઝેદમક્ડ, ૧૪-૧૧-૧૯૬૦ 


_માર્ચ૨૦૦૮: ૩૭૫ 


“તને હું ચાહું છું' : માધવસિંહ સોલકીની સ્મરણ મંજૂષામાં સુન્દરમ્‌ 
કેશુભાઈ દેસાઈ 


માધવસિંહ સોલકી વિદ્યાવ્યાસગી રાજપુરુષ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે ગાધીનગરના સેક્ટર ૧૯ ખાતે આવેલા એમના નિવાસ 
સ્થાને ટોચના રાજનેતાઓ જેટલી જ અવરજવર સાહિત્ય અને કલાજગત સાથે સકળાવેલી ભક્તિઓની રહ્યા કરે છે હુ ઈલ્વા 
કેટલાંક વર્ષથી એમના પાડોશમાં રહુ છું એટલે માધવ્સિંહભાઈના વિદ્યાવ્યાસગનો હુ પણ એક લાભાર્થી છું હવે રાજકારણની 
જજાળથી મુક્ત થઈને અહર્નિશ પુસ્તકો અને કોમ્પ્યુટરના સત્સગી બની ગયેલા આપણા આ અ-ભૂતપૂર્વ મુખ્યમત્રી સાથે ગાળેલી 
ક્ષણો એમના તદન અંતરગ સરમરણોથી રગાઈ ચિરંજીવી બની રહે છે માધવસિંહ સોલકીના રસના તિષયો અનેક છે પરતુ 
સાહિત્ય અને એમા પણ કંવિતદ એ એમનો પ્રથમ પ્રેમ છે ઈદિરા ગાધી કે અટલબિહારી વાજપેવી જેવા શીર્ષ નેતાઓ એમની 


સાહિત્ય પ્રીતિથી પ્રભાવિત થયા છે કતિતા ભલે લખતા ન હોય માધવસિંહ તતોતત ડવતિતા જીવે છે 

સુન્દરમ્‌ એમને ખૂબ ગમતા કવિ છે અનૌપચારિક વાતચીત દરમિયાન પણ એમની જીભે ઉર્દ્ના ગાલિબનો શેર કે 
સુન્દરમ્‌ની કવિતાની કોઈ રૂપકડી કડી સરી પડે છે ઘાયલ સાથેના એમના સબધથી તો ગુજરાત ખાસ્સું વાકેફ છે પણ છેક 
કિશોરાવસ્થાથી કવિતાનુ ઘેલુ લાગ્યુ હોય તો એ સુન્‍્દરમ્‌ના નિમિત્તે. 

“ઉદ્દેશ' માટે સુન્દરમ્‌ વિશે બે શબ્દો લખવાનુ ઈજન મળ્યુ ત્યારે એ ઉમળકાભેર એમની સુન્દરમ્‌-સ્મૃતિ વહેંચવા સહમત 


થઈ ગયા. 

જુન્દરમે જાતે જ જાવા મગલા'ની ભૂલતો ન હોઉ તો 
તેરમી આવૃત્તિમાં સ્વરાજની લડત વખતે એ અમારા ખેતરમાં 
રહેલા એવૌ તિશેષ ઉલ્લેખ કર્યો છે એ મિયા માતરના એટલે 
કે આમોદ તાલુકાના અમે પિલુદ્રાના. અમારુ ગામ જબુસર 
તાલુકામાં આવે. સ્વરાજના લડવૈયા અગ્રેજ સરકારની 
પોલીસથી બચવા રઝળપાટ કરતા રહેતા એ દરમિયાન એ 
કયારેક અમાચ ખેતરમા આવી ચડયા હશે.' માધવસિંહ 
સોલંકી માટે કવિરિરોમણિનુ સ્મરણ એક સતર્ષક ભાથુ છે 
કોલેજમા ભણતા ત્યારે વાચેલ વિશ્વનાથ ભટ્ટનુ સુન્દરમ્‌ વિશેનુ 
યાદગાર નિરીક્ષણ આજે એકયાશી વરસની વષે એમને 
અક્ષરશ ઘાદ છે '૧૯૩૩ના ગ્રથસ્થ વાડમયની સમીક્ષા 
પ્રકોડ તિવેચક અને બહુક્રુત સાક્ષર વિશ્વનાથ ભટ્ટને સોંપાવેલી. 
એમા “કાબ મગલા'ની ચર્ચા કરતા એમણે લખેલુ કે સુન્દરમ્‌ની 
બાની એ કાલિદાસના શિષ્યને છાજે એવી છે આમ સુન્દરમ્‌ 
એમના પ્રારભિક કરિ કર્મથી જ છવાઈ ગયા હતા.” 

માધવસિંહભાઈએ એમના પ્રથમ સતાન ત્રીડે 
અડતરેલ દીકરીનુ નામ 'વસુધા' રાખ્યુ હતું 'આટલુ ઊડુ અને 
ઘનિષ્ઠ તાદાત્મ્ય અમધુ નથી સંભવતુ એ કવિ અને કવિના 
શબ્દ પ્રત્યેની અનન્ય શ્રદ્ધાની ફ્લશ્રૃતિ છે 

શરૂઆત કંઈક આ રીતે થઈ એમના જ શબ્દો ટાર્કું 
છુ 

અમે ભરૂચ જિલ્લાના આમોદની હાઈસ્ફૂલમા ભણતા 
ત્યારે અમારી સ્કૂલમાં અગ્રેજી ચોથ ધોરજ્મા ભાનુશંકર જોશી 


માર્ચ ૨૦૦૮ ૩૭૬ 


ગુજરાતી ભણાવતા હતા, તેઓ ક્યારેક નવા ડતિઓની વાત 
કરતા અને કેટલાંક નવા કાવ્ય અમને શીખવેલા પણ ખરાં, 
પરતુ તે પછીના અમારા ગુજરાતી શિક્ષક શાતિલાલ શાહ 
%્રશાત” તો પોતે જ કતિ હતા. તેઓ અર્વાચીન ગુજરાતી 
કવિતાના ઉપાસક હતા તેમણે વર્ગમાં સુન્દરમ્‌ ઉમાર્શકરનાં 
કેટલાક કાયોનો રસાસ્વાદ કરાવયો ત્યારથી કાય સૃષ્ટિમા 
તરબોળ થવાની વૃત્તિ સહજ બની ગઈ અમે પણ અમને આવડે 
એ રીતે કાવો રચવાનું શરૂ કરી દીધૈલુ ! 'અમે' એટલે હું અને 
મારો સહાધ્યાયી જશવત શાહ એની આર્થિક સ્થિતિ સારી 
એટલે આર આર શેઠની કંપનીએ પ્રગટ કરેલા અર્વાચીન 
કાવ્ય ગ્રથાવલીના બધા જપુસ્તકો વી પી.થી મગાવીને વાંચવાનું 
શરૂ કરેલુ 

કંવિ અને કવિતા પ્રત્યેનો અમારો કેવો અનહદ પ્રેમ - 
કયાક કોઈ છાપામાં સુન્દરમ્‌ અને ઉમાશકરના ફોટા છપાવા 
હોય તો તે કાપીને અમે નોટબુકમાં ચોયડી દેતા. સુન્દરમ્‌ 
કાળોની તો મજા જ કઈ ઓર “કાવ મગલા' અને “વસુધા'નાં 
લગભગ બધાં જ કાવો કંઠસ્થ થઈ ગવેલા, 

કવિ સાથેનુ ભાવકનું આવુ સાયુજ્ય આખરે ભક્તિમાં ન 
પરિણમે તો જ નવાઈ માધવસિંહ આમૌદમાં ૧૯૪૪માં 
મેટ્રિકની પરીક્ષા પસાર કરી અમદાવાદ કોલેજ કરવા આવે છે 
સુન્દરમ્‌ આમોદની દિગબર જૈન બોર્ડિંગમા રહીને ભણેલા એમ 
માધવર્સિડ સોલકીએ પણ એ જ બ્રોર્ડિંગમાં રહી અભ્યાસ 
કરેલો. એથી સ્શાભારિક રીતે જ એમના તરફ એક 


બ્રશ 


પોતાપણાનો ભાવ તો પહેલાંથી અનુભવતા હતા. અમદાવાદમાં 
માધવસિંહ સોલંકી સાબરમતી આશ્રમમાં રહેતા અને સુન્દરમ્‌ 
નવરંગપુરાના એમના સ્વસ્તિક સોસાયટીવાળા બંગલા 
“પલ્લવ'માં. ઈન્ટર આર્ટ્સમાં હતા ત્યારે ક્યારેક ક્યારેક 
સુન્દરમ્‌ને પ્રત્યક્ષ મળવાના પ્રસંગો પણ બનતા. શનિવારની 
સવારની કોલેજ છૂટતાં સાઈકલ પર ઘર તરફ (આશ્રમ ભણી) 
જતાં રસ્તામાં આ સ્વસ્તિક સોસાયટી. આવતી. કવિ તરફનું 
આકર્ષણ એવું તીવ્ર કે એમનો. બંગલો આવતાં જ સાઈકલ 
એની મેળે થોભી જતી. કશાય કારણ વગર - ફક્ત મળવા 
ખાતર એક ભાવક એના પ્રિય. કવિને વારંવાર મળતો રહેતો ! 
ભાવકના ચિત્તમાં કવિની છવિ કેવા હદયંગમ સ્વરૂપે 
અંકાયેલી છે તે જુઓ : “સ્વસ્તિકના એમના મકાને જાઉ ત્યારે 
તેઓ ચડ્ડી અને બાંડિયું પહેરીને હાથમાં હથોડી લઈ કોઈ 
ખુરશીનો પાયો સરખો કરતા હોય કે એવું જ કોઈ નાનું મોટું 
બીજું કામ લઈને બેઠા હોય. હું એમની પાસે બેસીને વાતો કરું 
ત્યારે એવું ન લાગતું કે આવડા મોટા કવિ સાથે વાત કરી રહ્યો 
છું. એકદમ સદ્ભાવ. અને સૌહાર્દભર્યા વાતાવરણમાં અમારી 
બેઠકો. યોજાતી. સ્વરાજની લડત વખતે તેઓ અમારા ગામમાં 
અમારા ખેતરે રોકાયેલા એ વાત સાંભરે. મારે કોઈ પુસ્તક 
જોઈતું હોય તો. એ પણ આપે. ક્યારેય કશો ભાર ન વરતાય. 
બહુ જ પ્રેમથી વર્તે. લાગે જ નહીં કે કોઈ બહુ મોટા માણસ સાથે 
વાત કરી. રહ્યા છીએ...” 
હું વચ્ચે મમરો મૂકું છું : કવિ પાસે તો માનું હૈયું હોય 
ને ! સુન્દરમનું એક લીટીનું બહુ જાણીતું મુક્તક છે - 
જગની સૌ કડીઓમાં સ્નેહની સર્વથી વડી 
એટલે એ તો સામા માણસને એમના હદયાકાશમાં કેદ 
કરી દે એનો પેલાને અંદાજ સરખો. ન આવવા દે. વળી એ રહ્યા 
જન્મજાત. લુહાર. હાથમાં હથોડી લઈને ઘરનું રાચરચીલું સમું 
કરતા હોય ત્યારેય એમની અંદર બેઠેલો લુહાર તો ઘણ 
ઉઠાવવા ઉધામા મારતો હોય ! ી 
માધવસિંહને એ પ્રસિદ્ધ રચના યાદ આવી જાય છે : 
“ઘણુંક ઘણું ભાંગવું - ઘણ ઉઠાવ મારી ભુજા 
ઘણુંક ઘણું તોડવું - તું ફટકાર ઘા, ઓ ભુજા !' 
સુન્દરમૂની આ કવિતા હાઈસ્કૂલમાં હતા ત્યારે વાંચતા, 
ત્યારે અમને સામ્યવાદના શાસ્ત્રની કશી સમજણ ન હતી. બસ, 
મજા આવતી હતી !કવિ જૂનાં જાળાં ખંખેરી નાખી, જીર્ણ ખંડેરો 
જેવા ખખડધજ ખ્યાલો તોડી ફોડી નાખીને નવી, મંગલ સૃષ્ટિના 
નિર્માણની, નવસર્જનની રમ્ય કલ્પના કરતો હતો. એટલે પેલો 
ઘણ પણ કવિતામાં કઠતો ન હતો !એમના હાથમાં હઘોડી પણ 


લ્ટ્શ 


કલમ જેટલી જ સર્જનાત્મક - રચનાત્મક લાગતી હતી, બલકે 
શોભી ઊઠતી હતી. બુધ્ધ અને ગાંધી અને છેલ્લે અરવિંદ : એ 
ત્રણેય પ્રતીક પુરૂષોનો અદ્ભુત ત્રિવેણી સંગમ રચાયો હતો 
આપણા આ વિશ્વકવિની કૃતિઓમાં. 

સુન્દરમ્‌ સિવાય “ભંગડી' જેવું ગીતકાવ્ય બીજું કોણ 
લખી શકે ? એ જ કવિ “તે રમ્ય રાત્રે' જેવું સહજ શુંગાર-કાવ્ય 
પણ આપે છે, પ્રણયની પરાકાષ્ઠા સમી 

“તને મેં ઝંખી છે 

યુગોથી ધીખેલી પ્રખર સહરાની તરસથી' 

જેવી દોઢ લીટીની પણ અમર કવિતા રચે છે. જે કતિ 
“બાનો ફોટોગ્રાફ' કે “શિશુ-વિષ્ણુ લાંછન' જેવી હદય વલોવી 
નાખતી રચનાઓ. આપે છે. એ જ “૧૩-૦૭ની. લોકલ'માં દૂર 
ક્ષિતિજે ઊભા થતા રેલપાટાઓ એકમેકમાં ભળી જતા હોવાના 
ભ્રમનું નિરસન કરી, શોષકો અને શોષિતો વચ્ચેના શાશ્વત 
અંતરનું પ્રતિપાદન કરે છે. ચેતવે છે. એમની ટૂંકી વાર્તાઓમાં 
પણ એવા સંકેતો મળે છે. 

સુન્દરમ્‌ અહર્નેશ સક્રિય કવિ છે. એક વાર લખાઈ 
ગયેલી રચનાને એ ફરી ફરી ઘૂંટતા રહે છે. એથી ક્યારેક 
એમની એક જ કવિતાનાં અનેક પાઠાંતર મળે છે. અધ્યાત્મ 
એમની કવિતાનું એવરેસ્ટ બનીને પ્રગટે છે. સુન્‍્દરમ્‌માં આપણને 
કવિની ઉત્ક્રાંતિના જે ત્રણ તબક્કા ઊડીને આંખે વળગતા 
વરતાય છે એમાં પ્રારંભિક તબક્કે ગાંધી છે જે હિંસારહિત 
માકર્સનું જ ભારતીય સ્વરૂપ છે - તો અંતિમ પરિણતિ શ્રી 
અરવિંદ અને શ્રી માતાજી છે. ગાંધી તો એમની સકળ કવિતાના 
પ્રચ્છન્ન મહાનાયક તરીકે પ્રસરેલા વરતાય છે. એ પ્રાર્થનાના 
કંવિ છે. “એક સવારે'થી શરૂ કરી “તું હદયે વસનારી' પર્યત 
નિમિલિત નેત્રે અંદર ઊતરી નવી સૃષ્ટિઓ ઢંઢોળતી કવિદષ્ટિ 
એ ગાંધીની ફ્લિસૂફીથી પ્રેરાયેલી - પોષાયેલી છે અને 
સીમારહિત વિશ્વની અરવિન્દ સંજ્ઞાથી રસાવેલી છે... 

માધવર્સિહ સોલંકીના ચહેરા પર સુન્દરમૂની વાત કરતાં 
કરતાં પ્રગટતી આભા સુનન્‍્દરમૂનું - કવિની ઊર્ધ્વ ચેતનાનું 
અવતરણ થઈ રહ્યું હોય એવી સંતર્ષક અનુભૂતિ કરાવે છે. 
માધવસિંહ સોલંકી એકયાશીમા વરસમાંથી છલાંગ મારીને 
અઢાર વરસના તરુણ વિધાર્થી બની જાય છે. સ્વસ્તિક 
સોસાયટીના બંગલાના ઝાંપે સાઈકલ ઊભી કરી દઈ એ 
કવિતાના વિશ્વકર્મા સમક્ષ અદબ વાળીને ઊભા રહે છે. 
સુન્દરમ્‌ ઉપનિષદકાળના ત્રકપિની આસાયવેશથી એમના જિસાસુ 
શિષ્યને આવકારે છે. 

એમની પાસે વતનની માટીના સગપણે તણાઈ આવેલા 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૭૭ 


સુન્દરમ્‌ 





કમળની પાદડી પર ઠરેલ ઝાકળ પર સૂર્યકિરણ 
પડતા તેજનો જે ઝબકાર થાય તેવો ઝબકાર સુન્દરમ્‌ના 
સ્મરણ સાથે મનમા વ્યાપી વળે. આધ્યાત્મિક વ્યક્તિનુ 
કુમાશભર્યું આતરિક સ્વરૂપ હોય છે સુન્દરમ્‌ ઉમાશડર, 
રજેન્દ્ર મકરન્દ આદિ મહાનુભાવોના સાંનિધ્યમાં આ 
સ્વરૂપની પ્રતીતિ થતી હોય છે 

સુન્દરમૂને મળતા જ તરત નજરે ચડે નેત્રની શાન્ત, 
દીપ્તિ અને સુમધુર હાસ્ય. એમની સાથે વાતચીત દરમિયાન 
એમની વાણીનુ ગૌરવ અનુભવાય. બે વાક્યોના વિરામ વચ્ચે 
પણ જાણે કે સિંતનનો ધ્વનિ સભળાય. 

સુન્દરમ્‌ આપણી કવિતાનો અત્યત લાક્ષણિક એવો 
મૃદુબલિષ્ઠ અવાજ છે એમનામા બાલાશકરથી લઈ કલાપી, 
કાન્ત,બળવતરાય આદિ ઉત્તમ કવિજનોની અને અન્યખ્યાત 
અલ્પખ્યાત કવિજનોની પ્રવાહરમ્ય અર્થગભીર કાવ્યસરણીનુ 
સમિલન થાય છે 

૧૯૨૬માં એમનુ પ્રથમ કાવ્ય એકાશ દેૈ' 

સાબરમતી માપ્રસિદ્ધ થયુ ૧૯૯૦મા (એમની તિદાયના 

એક વર્ષ પહેલા) એમણે કાળ રચ્યુ નહીં ખેંચાઈ જવુ ' 
અંતની ત્રણ પક્તિમા કવિ ઈચ્છા મૃત્યુ વક્ત કરે છે 

હા પ્રવાહે દઢ નૌકા લઈ તરતાં 

તરતાં વ્ડેતા વહેતા 

વહી જવું તે અનંતના સ્રાગરમાં.' 

સુન્દરમ્‌ સાડ! છ દાયકા લગી અવિરત કાવ્ય સર્જન 
ડઝ છે (હિત્ય-% સક20 સ્ટરૃપો ગેમો વીન ગેડ કે 
કાવ્ય સગ્રહોની સમાતર અન્ય સાહિત્ય ગ્રથો પ્રકટ કર્યા છે) 
એમનુ હજારો કાવ્યોને આતરી લેતુ સમગ્ર સર્જન જ્યારે 
પ્રસિદ્ધ થશે ત્યારે તે અપૂર્વ બની આવશે તે નિ શક એમની 
ડવિતા ગુજરાતી કતિતાની આત્રચેતના રૂપે વિલસી રહી છે 
એમના યૌવનોર્મિથી છલકતા અને અધ્યાત્મ દર્શનથી સભર 
કાવોના પરિચયમાં મૂકાઉ તે પહેલા કિશોર વયમાં જે ગીતતોનુ 
રટણ કરતો તેમાનુ એક ગીત એક સવારે આવી અહીં 


“એક સવારે આવી 
મુજને કોણ ગયું ઝલકાવી ? 


માર્ચ ર૦૦૮ ૩૮૦ 


નલિન રવી 


વર્સંતની ફૂઉમાળા પ્હેરી 

કોક્લિની લઈ બંસી 

પચગની યાવડીએઆવી 

કૌણ ગયું ઉરપેસી ? 

કિરણ તણી કોમલ અંગુલિએ 

રમ્યરચીરંગોળી 

સોનલ એના સ્નેહ સુહાગે 

કોણ્ઞ રદું ઝબકોળી ?' 

સુન્દરમૂના પ્રથમ દર્શન થયાં કુમાર કાયલિય 
બુધસભામા. એમની સાથે પ્રજારામ રાવળ હતા. બરુભાઈએ 
કંવિજનોનો પરિચય કરાબો સુન્દરમ્‌ દરેકને પ્રેમથી જુએ 
અને મધુર સિમિત કરે. આરભના કવિ મિલનના સ્મરણો કહ્યા. 
મમ્મટના 'કાય શાસ્ત્રના તથા આઈ એ રિચર્ડ્ઝના 

પ્રેકટિકલ કિર્િસેઝમ'ના વાર્તાલાપો આપેલા તેનો ઉલ્લેખ 

કર્યો બે ત્રણ રચનાઓનુ પઠન કર્યું બચુભાઈએ પ્રિયકાન્ત 
મણિયારની કૃતિ “એક આ ઈડુંપડ્યુ નું પઠન કર્યુ. 

“એક આ ઈડું પડ્યું 

કૌશે મૂક્યું ? એ પંખી તો નવ કોઈને હજીયે જડ્યું 

(હે રહ્યો શો કાળ આ) નવ કોઈ ફાવે 

ભેદ એનો.પામવા, રે તોપછી ભીતર તહીં 

જેહો ભર્યું (આ આપણી અધીરાઈની ઉષા કંઈ ઓછી નહીં) 

લસ તો હવે એ બ્ડાર આવે.' 

તન્મય થઈ સાભળી રહેલા સુન્દરમ્‌ બોલી ઊઠયા 

₹થાઉ [૭ # નટ ઝટ” 

સુન્દરમ્‌ અને ઉમાશકરે રચાતી આવતી કવિતાને 
અદ્ભુત આવકાર આપ્યો છે સુન્દરમ્‌ તો કવિતા પ્રવાસ 
નામની રચનામાં ગુજરાતી કંતિતાના અતરગ પ્રદેશની વાત્રાએ 
નીકળેલા કવિયાત્રીની સુદર ભાવરમ્વપૂર્તિ ખડી કરી છે 

કડીએ કડીએ કવિ લહુ રસના ધરુઓ રોપતા.' 

લૉ કોલેજ આર્ટ્સ સેક્શનના ઉપકંમે યશતત શુકલની 
અધ્યક્ષતામાં સુન્દરમૂની કવિતા વિશે સવિવાદનુ આયોજન 
થયુ હતું. ભોળાભાઈ પટેલ અને મારે કવિની રચનાઓ વિશે 
પ્રતિભાવ આપવાનો હતો. આરભમા સર્જકની કાળ્પ્રતિભાના 
સદર્ભમા આ મુદ્દો મૂક્યો. જવલ્લે જ બને છે કે કવિને વાચતા 


ઉ્ટ્શ 


આખીય ભાષાની કવિતાને પામતા હોઈએ.એવું લાગે. ભાષાનું 
કૌવત, માધુર્ય, સૌંદર્ય અને ત્રક્ત જે કતિમાં ઉતરે તેની કવિતા 
કેવી ભાવ સઘન હોય. ! સુન્દરમ્‌ બૃહદ માનવભાવોને 
આશ્લેષમાં લેતી કવિતાના સર્જક છે. 
પ્રાણશક્તિના અદ્દભુત ઉછાળ વિના તેમજ 
આત્મશક્તિના સંચલન વિના મનુષ્યના મન હદયને સ્પર્શતી 
કવિતા સંભવી ન શકે. ત્રણ રચનાઓ. “મનુજપ્રણવે', '્રુવપદ 
કહીં' અને “આ ધ્રુવપદ' - સામે રાખી રસાસ્વાદ દ્વારા તે 
દર્શાયું કે ધ્રુવ કેન્દ્રની શોધમાં નીકળેલા કવિના આર્ત ઉદ્ગાર 
સમું કાવ્ય '્રુવપદ ક્યહીં” પરિણમે છે. “આ ધ્રુવપદ'માં અહીં 
ભાવોર્મિનું લાસ્ય લયપૂર્ણ ગતિથી ધ્રુવકેન્દ્રમાં વિલય પામે છે. 
“દી એવું મીંચયાં નયન કવિએ, અંગુલિ રહી 
રમી વીણા હેવે, રણઝણ મહા સાની સતત 
રહીગુંજી, ભાવિ સ્વર પરમની ભૂમિ બૃહત 
રચંતી, સૃષ્ટિને વ્યથિત ઉર કો શાંતિ પ્રભવી.” 
માતૃભવનમાં નિવાસ અર્થે સુન્દરમ્‌ આવે ત્યારે તેમને 
મળવાનું થતું. પ્રણય પ્રવાસ', “બુદ્ધનાં ચક્ષુ', “૧૩-૭ની 
લોકલ આદિ કાવ્યોને લગતી રસપ્રદ હકીકત જાણવા મળે. 
“માને ખોળે” મારી પ્રિય નવલિકા - આ વિશે વાત કરતાં 
કથામાંનાં પાત્રો -પ્રસંગો - અંતરિયાળ ભેંકાર પ્રદેશને લગતી 
ઘણી માહિતી જાણવા મળી. 
સુન્દરમૂને નજીકથી મળવાનો પ્રસંગ સાંપડ્યો. એમના 
વતન મિંયા -માતરમાં - ૧૯૮૪માં. અહીં સુન્‍્દરમૂના અમૃત- 
મહોત્સવની ઉજવણી અર્થે ત્રણ દિવસનો સાહિત્ય સમારોહ 
યોજાવેલો. ગુજરાતભરમાંથી અનેક સાહિત્યકારો આવેલા. 
હોઈ એક દિવસ માટે, કોઈ બે દિવસ માટે) ઉશનસ્‌, 
ઇન્દુકુમાર અને હું ત્રણ દિવસ સાથે રહેલા. ગામનું તળાવ, 
મંદિર, વાડી, ખેતરો અને. વનરાજિમાં સમય મળે ફરવા 
નીકળી જતા. એક સવારે યશવંતભાઈ, હસિત બુચ તેમજ 
અન્ય સાહિત્યકારો સુન્દરમ્‌ની સાથે કતિના ઘરની મુલાકાતે 
ગયા. જ્યાં જઈએ, જે શેરીમાં જઈએ ત્યાં ટોળું એક ગ્રામજનો. 
સત્કાર કરવા ઊભાં હોય. કવિના જન્મદિને કવિને સત્કારવા 
જાણે કે આખું ગામ હેતને. હિલોળે ચડ્યું હતું ! 
એક બેઠકમાં સુન્દરમ્‌ની વાર્તાકળા તિશે તૈયાર કરેલો 
અભ્યાસ લેખ રજૂ કરવાનો હતો. મંચ પર સુન્દરમ્‌ની જોડે 
ઉમાશંકર હતા. આજુબાજું વિનોદ અધ્વર્યુ, શેખાદમ 
આબુવાલા, રમણલાલ જોશી, સિતાંશુ આદિ સાહિત્યકારો 
હતા. સામે હતું ચિક્કાર શ્રોતાવૃંદ. આરંભમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે 


ઉટ્દર્‌ 


નવલિકાકાર સમાજપ્રત્વેપ્રતિબદ્ધ છે. વક્તિ-વક્તિ વચ્ચેના 
સંબંધોની તે ખેવના કરે છે. સામાજિક-કૌટુમ્બિક વિષમતાનું 
એ.જેટલું નિર્મમ નિરૂપણ કરે છે એટલું જ માર્મિક નિરૂપણ એ. 
વ્યક્તિ-વક્તિ વચ્ચેના પ્રેમ અને સૌહાઈનું કરે છે. પ્રજાની 
જાગતિક ચેતનાનો અગ્રેસર વાતકાર છે. ઉમાશંકર- 
સુન્દરમૂની નવલિકા સામાજિક પરિપ્રેક્યને લઈ ચાલે છે. 
સદ-અસદ જીવનની ઘટમાળને વિંટળાઈને જ ચાલે છે તેનો 
અહીં નિર્દેશ છે. દુરિતના પાશમાં બંધાયેલા સમાજને યથાતથ 
નિરખી તેનું વરવું રૂપ છતું કરવું તે, કલાકારનો ધર્મ બની રહે 
છે. 'ઓલકી અને નાગરિકા' આ બંને સ્ત્રી પાત્રોની અવમાનના 
તેઓના પતિના હાથે કેવી નિર્દય રીતે થાય છે, તેનું અહીં 
માર્મિક આલેખન છે. વૃદ્ધ કંકાલ પતિ સાથે સહશયન કરતી 
ગભરુ કન્યાને એનો પતિ કહે છે : 'ખોલકી, આમ ફરને 
નામ તો એનું છે ચંદન પણ રુગ્ણ જાતીય વૃત્તિથી પીડાતા અને 
મરવાના વાંકે જીવતા પતિનું પત્નીનેપ્રથમ સંબોધન ખોલકી ! 
સમાજ કેવો ગ્રામ્ય (પાંછુવ્ા) છે તે અહીં છતું થાય છે. 
નાગરિકાનો સમાજ સુઘડ અને સંસ્કારી છે. આમ છતાં 
નાગરિકા અસહ્ય એકલતા અને ઉપેક્ષાનો અનુભવ કરે છે. 
પતિની. સન્નિકટ ચન્દ્રમાને અજવાળે વાગ્દત્તાની સમીપ 
એકધારી તકલી કાંતે જતા યુવકને જોઈ નાગરિકાને ભાવિ 
પતિની રસિકતાનો આંક કેટલો છે, એનો ખ્યાલ આવી ગવેલો. 
મ્રણયોત્કંપનો સાથે આવેલી પત્નીનો અનાદર ડરતો 
આદર્શઘેલો વેદિયો પતિ એટલો જ ગ્રામ્ય છે, જેટલો ચંદનનો 
પતિ. સર્જક-દષ્ટિ સમાજમાં જોવા મળતી ગ્રામ્યતા - 
અસંસ્કારિતા (તટ્ઠકતાઇઝને છતી કરતી હોય છે. “માને 
ખોળે વાર્તામાં શબુનું એના સસરા અને પતિના હાથે થતું 
કરપીણ મૃત્યુ વાર્તાના શીર્ષકના સંદર્ભમાં સમજીએ તો !શબુ 
તો પોઢી, જે નદીના પટમાં તેનું શૈશવ, તેનું યૌવન નર્યા 
સાધુર્યથી વીત્યું હતું તે નદીના પટમાં - માને ખોળે. વાર્તાના 
શીર્ષકમાં રહેલું રૂપક અમીમય ભાવ સમૃદ્ધિનું ઘોતક છે. 

ઉમાશંકરની વાર્તાઓ - “શ્રાવણી મેળો', “ચક્કીનું ભૂત, 

“પગલીનો પાડનાર', “મારી ચંપાનો વર, “છેલ્લું છાણું' - ગ્રામ 

સમાજના કરુણ સુંદર વાસ્તવના તેમજ નૃશંસ વૈર છલ્યા 

વાસ્તવનાં જે ચિત્રો આપે છે તે અવિસ્મરણીય છે. સુન્દરમ્‌ - 

ઉમાશંકરની વાર્તાકલા ગુજરાતી વાર્તાકલાની એક પરમ સિદ્ધિ 

છે. વક્તવ્ય સંપન્ન થયે સુન્દરમે તેમજ સૌ ઉપસ્થિત 

સાહિત્ય-રસિકોએ. પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી. (કવિના અમૃત 

મહોત્સવના ભવ્ય આયોજન પાછળ, રામજીભાઈ કડિયા, 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૮૧ 





મફત ઓઝા, માણેકલાલ પટેલ આદિ સાહિત્યકાર મિત્રોનો 
અથાકપરસિથશ્રિમ રહેલો હતો) 

૧૯૮૭ના જૂલાઈ માસમાં દક્ષિણ ભારતન! પ્રવાસે 
નીકળ્યો હતો. પ્રવાસના અંતે તિરુવંતપુરમ્‌ - રમણાશ્રમમાં બે 
દિવસ ગાળી હું પોંડિયેરી અરજિન્દ આશ્રમ પહોંચ્યો. અહીં 
બંગાળી કૂટમ્બને ત્યાં પેઈંગ ગેસ્ટ તરીકે રોકાવેલો. રમણીય 
નગરનાં સુંદર સ્થળો જોઈ તેમજ દરિયા કાંઠાની લટાર લઈ હું 
સુન્દરમ્‌ના આવાસે પહોંઓ. દ્વાર ખુલતાં જ સામે આવ્યા 
સસ્મિત સુન્દરમ્‌ પુસ્તકોથી સભર રૂમમાં અમે બેઠા ત્યાં 
શિક્ષણ કાર્યપૂરું કરી સુધાબેન આવ્યાં. સાથે ચા-નાસ્તો લીધો. 
મન ભરીને કેટલીક વાત કરી. વિદાય લઈ નીકળતો હતો ત્યારે 
તેમણે જણાબું કે શ્રી અરવિન્દ શતાબ્દીની ઉજવણી નિમિત્તે 
સંસ્થાએ.શ્રી અરવેન્દના સમગ્ર અંગ્રેજી લખાણના બે વોલ્યુમ 
બહારપાડયા છે. વેચાણ કેન્દ્ર પર એક જનકલ ૫ડી છે, જો 
હોય તો ખરીદી લેવી. 


એ. ચિરંતન હાસ 


કવિ સુન્દરમ્‌ એ શબ્દ - ઉચ્ચારણની સાથે જ 
સ્મૃતિમાંથી કેટકેટલું ઊભરી આવે છે ! એમના દ્વારા ૧૫મી 
ઓંગસ્ટ ૧૯૪૭માં શરૂ થવેલા “શ્રી અરવિન્દના જીવન- 
દર્શનનું અનુશીલન' કરતા ત્રૈમાસિક 'દક્ષિણા'એ મને શ્રી 
અરવિન્દાભિમુખ બનાવી, ગુજરાતી વાંચતા સૌ કોઈએ દક્ષિણા- 
પથમાં અધ્યાત્મિકતાના પ્રકાશપંથની યાત્રા કરી અને 
કેટકેટ્લાંના આંતરચેતનાનાં દ્વાર ઊઘડયાં... 

'અરેરા' શિબિરમાં એમને મળવાની તક મળી અલ્ય 
પરિચયમાં આત્મીયતા બંધાઈ શ્રી અરવિન્દાશ્રમ,, પોંડિસેરી 
આવતા એમણે સૂચવ્યું પૂ અંબુભાઈ પુરાણી અને. શ્રી 
સુન્દરમ્‌ને ત્યાં મળ્યા પછી તો એ ખેંચાણ ઉત્કટ બનતું જ ચાલ્યું. 
વળી ત્યાં પૂ પૂજાલાલનો સત્સંગ પણ થયો. 

સાંજ પડે અમે સુન્‍્દરમ્‌ને ત્યાં જતાં પ્રેમાળ 
મંગળાબહેનની ચા-ચાહ અને એમાં ભળતી અલકમલકની 
આત્મીય વાતો. સુન્દરમ્‌નો શાંત, પ્રસન્ન ચહેરો, વાતો કરવાની 
રસપ્રદ શૈલી - ક્યારેક એમાં રમૂજ પણ ભળે ! એ વાતવાતમાં 
કહેતા “જમ્પ 6૫119 મારો માતાજી અહીં છે શેની ચહ 
જુઓ છો ?' - એમના એ શબ્દો એ વખતે તો ઠીક પણ આજે 
ય સંભળાય છે. એનું અનુરણન ગુંજી રહે છે અત્યારે પોંડિચેરી 
રૃ 


ક્યારેક ઉચાટમય, કલેશમય વાતાવરણમાં પણ એમની 


અનુપમ સ્વસ્થતા, ચહેરા ઉપર વિસ્તરતી શાંતિ અને સમતાની 
રેખાઓ, આંખોથી છવાતું આસપાસમાં પ્રસન્‍ન વાતાવરણ - 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૮૨ 


બીજે દિવસો સવારે અરવિન્દ આશ્રમના તિશાળ 
સંકુલમાં ફ્યો શ્રી અરવિન્દના નિવાસ સ્થાને ઉપરના માળે 
અન્ય દર્શનાર્થી સાથે શ્રી અરવિન્દના ચૈતન્ય સ્વરૂપનાં દર્શન 
કર્યા. જેસોફા પર વિશ્વની એક મહાન વિભૂતિ તિરાજતી હતી 
તેનેપ્રણમી કૃહ્ર્થ થયો. શ્રી અરરેન્દના સમાધિ સ્થળે અન્ય 
સાધકો સાથે ધ્યાનમય સ્થિતિમાં થોડી વાર રહી પરમ 
શાતાનો અનુભવ કરી બહાર આજો ત્યારે તડકો ચોમેર 
પથરાઈ ગયો હતો. સુગંધમ્‌ય પવિત્ર વાતાવરણની ભીનાશ 
મનમાં સંભરી. પુસ્તક વેચાણ કેન્દ્ર પર આવીને જોયું તો મારી 
જ રાહ જોઈ રહેલો શ્રી અરવિન્દનો મહાગ્રંથ - ૯ીલ્તલ્વ 
1૧35 તાં 51011 51010૯5 * સામે ડેસ્ક પર પડ્યો હતો. 
૧૦૮૮ પૃષ્ઠના હાર્ડ બાઉન્ડ ગ્રંથની કિમત હતી વીસ રૂપિવા. 
શ્રી અરવિન્દનીપ્રસાદીરૂપ આ પુસ્તકની છેલ્લી નકલ જાણે કે 
શ્રી સુન્દરમે મનેપ્રેમપૂર્વક સંપડાવી આપી. 


જયશ્રી ભટ 


બધું એમનામાં રહેલા યોગી, સ્થિતપ્રજનો સાક્ષાત્કાર કરવા પ્રેરે. 
એમના આવા પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વને કારણે આબાલવૃદ્ધ સૌ 
કૌઈ એમના સમ્પર્કમાં અપાર શાતાનો. અનુભત કરે 
મુંબઈ આવતા ત્યારે પણ અમને સૌને અચૂકં યાદ 
કરતા અને મળતા ક્યારેક ઓચિંતા જ ઘરે આવી ચડે પત્રોના 
પણ ટૂંકાટચ પણ નિયમિત ઉત્તરો પાઠવતા એમાં ય “શ્રધ્ધા” 
ક “મર્પણ' એ બે શબ્દો સતત જાણે કે માર્ગદર્શન આપતા 
રહે. 
સત્યાગ્રહી, જે સાચું લાગે તે બેધડક -જાહેરમાં પણ, સૌ 
ડીઇની સામે કહી દે. 'સાવિત્રી'નું વાચન કરતા ત્યારે તો એમાં 
ખોવાઈ જ જતા. મુંબઈની શાળા-કોલેજોમાં પધારવાનું, 
વિદ્યાર્થીઓને સંબોધવાનું મારું નિમંત્રણ સહજ રીત, પ્રેમથી 
સ્વીકારેલું એમના વ્યવહારમાં ક્યાંય આર્ડબરે ન હતો. એમની 
સાદાઈ અને સૌન્દર્યપ્રેપ અને વળી સ્નેહ એકમેકમાં ભળી 
એમના વ્યક્તિત્વની અનેરી ફોરમ ચોમેર પ્રસરાવતાં 
એમની કવિતામાંથી પણ આ જ બધું અમૃત્ત નિતરતું 
રહ્યું અત્યારે એમની કેટકેટલી ગીતપંક્તિઓ સ્મરણમાં ઉભરે 
છે !જ્રેમ નરસેંહ, મીરાં, કબીરનાં ભજન-કાવ્યો ચિરંજીવ રહ્યા 
છે તેમજ શ્રી સુન્દરમ્‌નાં ગીત-કાવ્યો ગુજરાતી ભાષાના સૌન્દર્યને 
હરર્હમેશ નિખારતાં રહેશે “પુષ્પ તણી પાંદર્ડીએ બેસી હસતું 
કોણ ચિરંતન હાસ' જેવી અનેકાનેક કવિતા પંક્તિઓ યાદ 
આવશે ત્યારે ત્યારે સુન્દરમ્‌નું એ નિખાલસ, મર્માળુ ચિરંતન 
હાસ પણ અચૂક યાદ આવશે. હા 
હ્ટ્ણ 


“આપણો યોગ જ ચાલે છે !' 


કેવા કેવા યોગ રચાય છે !આજ્થી પચાસેક વર્ષ પૂર્વ 
શાળામાં હતા ત્યારે, પાઠ્યપુસ્તકમાં સુન્દરમ્‌ની કવિતા 
વાંચીને, તેમની છબી જોઈને અમે રોમાંચિત થઈ જતા. 
અમારા હોઠ પછી એ પંક્તિઓ ગણગણ્યા કરતા - “ગરંગ 
વાદળિયાં, હાં રે અમે ગ્યાં'તા હો રંગના ઓવારે કે તેજના 
ફુવારે, અનંતના આરે કે રંગરંગ વાદળિયાં' અથવા “એક 
સવારે આવી મુજને કોણ ગયું ઝબકાવી' અથવા પછીનાં 
વર્ષોમાં “હું પુષ્પ થે આવીશ તારી પાસમાં, તું બાળ નાનકડું 
હશે રમતું તરુની હેઠળે, હું ટપ્‌ દઈ તારે શિરે ટપકીશ, તારી 
આંખનો ભોળો અચંબો પીશ” અથવા “મારી બંસીમાં બોલ બે 
વગાડી તું જા', કે “દરિયાને તીર એક રેતીની ઓટલી, ઊંચી 
અટૂલી અમે બાંધીજી રે', વગેરે વગેરે. અમારા બાળમાનસને 
અમારો કવિ, ડવિ સુન્દરમ્‌ ત્યારે મળી ગયો હતો. અમારો 
એવાં કાવ્યો સાથે અનાયાસે એમ હૃદયયોગ થઈ ગયો હતો. 
હમણાં ગયા અઠવાડિયે મુંબઈ જવાનું બન્યું ત્યારે મુંબઈની 
કોલેજોના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ મારા હાથમાં તેમણે સૌએ 
તેયાર કરેલી કવિ સુન્દરમ્‌ વિશેની એક કમ્પ્યૂટર નકલ મૂકી 
ત્યારે હું પચાસ વર્ષ પાછળ પહોંચી ગયો !થયું, અરે, મારી. 
જેમ આ તાજા યુતકોને પણ, અડધી સદી પછી આ સુન્‍્દરમૂનું 
જેવું ને તેવું આકર્ષણ રહ્યું છે !તેમણે પણ તેમના સુન્દરમ્‌ 
ખોળી લીધા છે... ! 
કાવે સુન્દરમ્‌ તે આ. તેમનું એક પ્રમુખ રૂપ તે આ. જે 
શિશુવયથી જ વાંચનારને કામણ કરે. અને પછી વિભિન્ન 
અવસ્થાઓમાં વાચકને તેમની મહત્‌ શબ્દલીલાઓનો. 
અનુભવ કરાવતું રહે. આવા કવિ માટે પચાસ વર્ષ પૂર્વે અને 
આજેપણ એવો જપક્ષપાત રહ્યો છે. ભોળા અચંબાનો કવિ, 
સહજસ્ફૂર્ત કાવ્યનો કવિ, કાવ્ય સ્થાપત્યનાં રમણીય રૂપોનો 
કવિ, તંતોતંત કવિ, જુદે જુદે તબક્કે સમાજ સાથે અને જાત 
સાથે સંવાદ કર્યા કરતો કવિ, ઉપત્યકા અને અધિત્યકાનાં 
બહુલ રૂપોને જન્માવતો કવિ. કોલેજકાળમાં અને પછીનાં 
વર્ષોમાં એમના ધસમસતા કાવ્યપ્રવાહનો અનુભવ કર્યો છે. 
જકાવ્યમંગલા', “વસુધા'થી માંડીને “યાત્રા' અને તે પછીની 
રચનાઓ સુધી વ્વે શબ્દને સાર્થક કરે તેવો આપણી ભાષાનો 
આ કવિ છે. 


ઉ્ટ્શ 


પ્રવીણદરજી 


આવા કવિને જોવાનું, મળવાનું બન્યું છેક સાતમા 
દાયકામાં. કવિનું એ પહેલું, પ્રત્યક્ષ દર્શન. ત્યારે નવો-સવો 
અધ્યાપક. “૧૩-૭ની લોકલ*થી માંડીને “મેરે પિયા” સુધીનાં 
સંખ્યાતીત કાવ્યોને માણવાનું બનેલું. વિસનગરમાં ત્યારે 
ગુજરાતીના અધ્યાપક સંઘનું અધિવેશન હતું. સુન્દરમ્‌ ત્યારે 
મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહેનાર હતા. હું “રાનેરી' વિશેનું 
પેપર વાંચવાનું નક્કી કરીને ગયો હતો. પણ મારા મનમાં વાત. 
સુન્દરમ્‌ના દર્શનની તધુ હતી. તેમના વક્તવ્યને સાંભળવાની 
લાલચ હતી. અને એ ખંડમાં પ્રવેશતાં સૌ પ્રથમ નજર પડી, 
મધ્યમાં આસનસ્થ પેલા કતિ ઉપર. ખાદીનાં વસ્ત્રોમાં શોભી 
રહેલો પાતળો, નમણો દેહ, આંખોમાં ભર્યું ભર્યું વિસ્મય. 
પગમાં મોજાં પહેરેલાં. એકદમ નિર્દોષ વાફ્‌-વ્યવહાર, વાત 
વાતમાં ક્યાંક ભીતરમાં તો ક્યારેક કશુંક શોધતા હોય તેમ 
કશાક તંતુ સાથે જોડાઈ જાય, ઊંડે ઊતરી પડે. આવો કવિ જ 
“હુંપુષ્પ થઈ આવીશ તારી પાસમાં' લખી શકે ને ? હું તેમના 
અલિગુંજન જેવા વક્તવ્યને માણતો રહ્યો, તાર છૂટે, પાછો 
બંધાય, પાછો છૂટે ને એમ કાવ્યના શબ્દથી બ્રહ્મશબ્દનું, 
અતિમનસ્‌ સુધીનું ગુંજરન એ. ખંડમાં પ્રસરી રહ્યું. 
“દજ્ષિણાયન'માં “આ સ્ટેશન, પેલું સ્ટેશન અને પછી ક્યારેક 
અહીં' - એટલે કે પોંડિચેરી એમ જે કહેલું -એ સાધકરૂપ પણ 
અહીં ઉઘડી આવેલું જોયું. કહો કે “કવિતા એક સાહસ છે' 
એમ કહેનાર ઓ કતિએ.એવાં સાહસો વડે “કતિતા પોતે એક 
આધ્યાત્મિક મૂલ્ય” છે ત્યાં સુધીની ગતિ કર્યાનું અહીં પ્રત્યક્ષ 
થતું હતું. અને રાગરૂપ બાબત તો અંગત રીતે હવે બને છે. 
મારા “રાનેરી' ઉપરના વક્તવ્યથી તેઓ ખુશ થયા હતા ! 
કવિએ પીઠ થાબડીને અભિનંદન આપેલાં. મને એમ મારા 
અધ્યાપક તરીકેના પહેલા જાહેર વ્યાખ્યાનમાં પ્રિય કવિની 
શબ્દપ્રસાદી મળી એપ્રસંગ મારા માટે “ઘટના' બની હતી. 

પછી પ્રિય કવિને અમદાવાદમાં એક કોન્ફરન્સમાં 
જોયાનું સ્મરણ છે, પણ ત્યારે કશો. સંવાદ થયો ન્હોતો. હું પેલા 
ઉપનિષદમાંના ડાળ ઉપરના બે પંખીઓમાંના એકરૂપે એખંડ 
અને ખંડમાં બનતી ઘટનાઓને ઉત્સુકતાથી ૦ઇડલ૪૯ કરતો. 
રહ્યો હતો. કવિને અને બીજા અનેક સર્જકોને પણ... 

પણ ડવિ સાથેનું ગૂંથાતું રહેલું અદષ્ટ આંતરસૂત્ર 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૮૩ 


પાછળથી એક બીજા નિમિત્તે વળ લે છે. અંગત રીતે કવિ 
સાથેની એ બીજી “ઘટન!' હતી. આઠમા દાયકાનાં આરંભનાં 
વર્ષોમાં મેં નિબંધ ઉપરના મારા મહાનિબંધનું કામ પૂરું કર્યુ 
હતું. પાંચેક વર્ષ તેમાં ખૂંપેવો રહ્યો હતો. એ કામે મને ઠીક ઠીક 
થકવી નાખેલો, રાત-દિવસ લગભગ એ કામ પાછળ ખર્ચેલાં 
એમ અતિશયોક્તિ વિના કહી શું. શરીર-મન બંને આરામ 
માગતાં હતાં. બરાબર એવા વ્યાકુળતાના દિવસોમાં સાંભળ્યું 
કે મારા મહાનિબંધના એક પરીક્ષક સુન્દરમ્‌ છે. અને 
મહાનિબંધ પોંડિચેરી પહોંચી પણ ગયો છે, મારી પેલી 
વાકુળતા ઓર વધી ગઇ. સુન્દરમ્‌, પેલી “અર્વાચીન 
કવિતા'ના વિતેચક,ઝીણું ઝીણું જોનારા, પકડનારા, પરખનારા 
વિદ્વાન સુન્દરમ્‌ પરીક્ષક !થયું કે અગ્નિપરીક્ષાની ઘડી આવી 
પડી. હાશકારા માટેની શોધના દિવસોમાં ઉચાટ વધી ગયો. 
સુન્દરમ્‌નું એસ્થેટિક્સ ગાંધીપ્રેરિત કે પશ્ષિમપ્રેરિત ન્હોતું, 
ટી.એસ. એલિયટ કહે છે તેવું, તેમની “પોતાની કોઢ'નું એ 
એસ્યેટિક્સ હતું અને એમાંથી મારે પસાર થવાનું હતું. પણ 
મારા સુખદ આશ્ચર્ય વચ્ચે લગભગ છએક મહૅનામાં જ 
પોંડિચેરીયી મહાનિબંધના સ્વીકારનો પત્ર ગુજરાત 
યુનિવર્સિટીને મળી ગયો. પાછળથી જ્યોતીન્દ્ર દવે મૌખિક 
પરીક્ષા લેવા આવા ત્યારે સુન્દરમૂનો અભિપ્રાય વાંચવા મળ્યો. 
એક એક પ્રકરણ તેમણે ઝીણવટથી વાંચ્યું હતું, દરેક મુદ્દા 
વિશે તેમણે સાધાર લખ્યું હતું. પૂરા ઉમળકાથી તેમણે મારા 
મહાનિબંધને ઉપાધિ માટેયોગ્ય ઠેરવ્યો હતો. હું અમારી વચ્ચે 
જેપ્રેમનું આંતરસૂત્ર ર્યું હતું એમ કહું છું તેનો અહીં નજીકથી. 
અનુભવ કરી રહ્યો, “અર્વાચીન કવિતા'ન! અધિકારી 
વિવેચકની મરમી-નરવી નજરમાંથી પ્રથમવાર મહાનિબંધ 
પસાર થયો એને હું મારું સદ્ભાગ્ય લેખું છું. સુન્દરમ્‌ 
મહાનિબંધના પ્રથમ વાચક,પ્રથમ પરીક્ષક ! 

“દક્ષિણાયન'ના ઘુમક્કડ સુન્દરમ્‌ ફરતા ફરતા 
એકવાર સાચા અર્થમાં અ-તિથિ બની લુણાવાડા આવી 
પહોંચેલા. ૧૯૭૪-૭૫નું મારું આચાર્યપદનું એ વર્ષ. ન પત્ર, ન 
સંદેશ, ન કહેણ અને એક સાંજે કોલેજની ઓફિસને તાળું 
મારતાનીપટાતાળોભાઈ તેયારી કરતો હતો ત્યાં જ આંગણામાં 
મારી સામે એકાએક મરક મરક હસતા સુન્દરમ્‌ આવીને 
ઊભા !સાથે એક-બે સહાયકો પણ હતા. મારી સ્થિતિ તો 
“કુમાર સંભવ'ની પેલી પાર્વતી જેવી થોડી થઈ. ન યયૌ, ન 
તસ્થૌ. કઈ રીતે કવિને આવકારું, સ્વાગત કરું કે તેમની 
સરભર કરું એની ભારે અવઢવ ભરેલી એ ક્ષણ હતી. પણ 


૨૦૦૮: ૩૮૪ 


કવિએ જ મારી સામે મંદ મંદ સ્મિત વેરતાં ડદ્યું, થોડાક 
મિત્રોને બની શકે તો એકઠા કરો. સાધના-યોગ વિશે થોડીક 
વાતો કરવાનું મનમાં છે. મને થયું કે આ ઘુમક્કડ બહારનો છે, 
તેટલો જ અંદરનો પજ છે. શબ્દયોગ તો ચાલુ છે જ પણ 
શબ્દયોગ સાથે આ બીજું ઘાટું થતું આવતું સાધક સુન્દરમૂનું 
રૂપ પણ એવું જ અદકેરું છે. એ જોવા-જાણવાની મારી 
ઈતેજારી વધી રહી. ન ડશો ભપકો, ન દોર-દમામ, ન કશી 
અધીરતા, ન કશો કહી નાખવાનો અભરખો. પચાસેક 
માણસોને સંપર્કથઈ શક્યો. એક નાના ખંડમાં ગોઠવણી કરી 
અને સાધક સુન્દરમ્‌ ખુલીને બોલ્યા. જળકંપ જેવો એ 
શબ્દર્કપ હતો, શ્રોતાઓએ એમના સંવાદને માણ્યો, અને 
નાનકડા નગરમાં થોડીક મિનિટોમાં સુન્દરમ્‌ આવ્યાની વાત 
પ્રસરી રહી. ધાર્મિકોની અવર-જવર શરૂ થઈ ગઈ. કોઈ 
પ્રણામ કરે, કોઈ તેમના ચરણનો સ્પર્શ કરે, કોઈ ઉલટભેર 
ફૂલહાર તેમને પહેરાવે, કોઈક કોઈક સાષ્ટાંગ દંડવત્‌ પ્રણામ 
કરે. આ પેલા કવિ, વિવેચક, વાર્તાકાર, પ્રવાસ લેખક 
સુન્દરમ્‌ ? ના, ના, ભીતરમાં ભગવો રંગ લઈ જીવેલા 
સુન્દરમ્‌નું આ વોગીરૂપ હતું. તેઓ એવી જ પ્રસન્નતાથી 
ભક્તોને આશીર્વાદ આપે, પ્રણામ ડરે,પ્રેમ વરસાવે.મેં તેઓને 
ઘેર આવવા ભારપૂર્વક કહ્યું, પણ તેમણે પ્રેમભરી ભાષામાં 
કહ્યું, તમે તો મારી સાથે જ છો, હું તમારી સાથે છું. આપણો 
યોગ જ ચાલે છે. કોઈ સાધકનું નામ કહો અને હુંવિવશ બની 
મારા નગરના સાત્તિક સજ્જન મણિભાઈ જાનીને ્ત્યાં તેમની 
ઈચ્છાપ્રમાણે લઈ ગયો, પંદર-વીસ મિનિટમાં તો સુન્દરમ્‌ના 
દર્શનાર્થીઓની ભીડ જામી, હાર ઉપર હાર ચઢે,પ્રણામ મટે 
હાથ જોડાય, સૌ ભાવવિભોર હતાં. હવે અંધારું ઊતરી આવું 
હતું. મેં રાત્રિરોકાણનો આગ્રહ કર્યો. પણ “નીકળવાનું જરૂરી 
છે' એટલું કહી તેઓએ પોતાની કાર પાસે પહોંચી મને નજીક 
આવવા ઈશારો કર્યો. ફરી એકવાર પ્રેમભર્યું સ્મિત, મારી 
હથેળીને તેમના હાથમાં લઈ હેતથી સ્પર્શ કર્યો. તેમના 
ગળામાંની પુષ્પમાળમાંથી થોડાંક પુષ્પો લઈ પ્રસાદીરૂપે મને 
આયી, જાળવી રાખવા કહ્યું. એ સ્પર્શનો જાદુ હજી મારા માટે 
વણઉકવ્યો, રહસ્યમય રહ્યો છે. ઘણાની સાથે તેમણે આવી 
'શક્તિપાત'ની ક્ષણને વિસ્તારી છે એમ પાછળથી સાંભળ્યું. 
માસમાટેએક્ષણ કંઈક અ-પૂર્વ હતી, ખાસ તો શૈશવકાળમાં, 
શાળાકાળમાં મેંખોળેલા મારા સુન્દરમૂનું શબ્દથી આરંભાયેલું 
અને નિ'શબ્દ થવા મથતું ભક્તિત્વ અહીં મને એક વર્તુળરૂપે 
પૂર્ણ થતું જણાતું હતું. માનવીને માનત થવારનું કહ્યા કરતો કવિ, 


ઉટ્શ 


અસુન્દરને સુન્દર કરી મૂકવા જણાવતો કવિ, “તે રમ્ય રાત્રે' કે 
“ને મેં યુગોથી' એવી ઉત્કટ રાગની કવિતા કરતો કવિ, “હવે 
હરિવૈકુંઠ જાઓ' કહેનારો કવિ, બામણા ગામની ભંગડીનું 
તાસ્તવચિત્ર રજૂકરતો કતિ, હવે અહીં “મેરે પિયા મૈંકુછ નહિ 
જાનું' કે “હવે પ્રભુ જો મુજ પ્રેમ વાંછે, આવે ભલે તે લયલા 
બનીને. !' એ બિન્દુએ. પહોંચ્યો છે તે પ્રત્યક્ષ થઈ રહ્યું. હવે 
કવિ નાનું ભવન તજી વિસ્તીર્ણ અંકે પહોંચ્યો હતો. લઘુક 
જ્યોતિને બદલે પૂર્ણ મયંક રૂપે તિલસતો હતો. “ખોલકી', 
*માજાવેલાનું મૃત્યુ' જેવી વાર્તાઓનો વાર્તાકાર “ઊંચી 
અગાશીએ ચાંદલિયો ટહુક્યો'ની વાર્તા રચી રહેલો જણાયો. 
વર્ગભેદનાં ચિત્રો આપનાર સર્જક હવે અ-ભેદની ધરા ઉપર 
સ્થિર થયેલો જણાયો. તે રાત્રે સુન્દરમ્‌ વિશે કવિતા થઈ - 
થોડીક પંક્તિઓ વાંચો - 

રાગમાં વિતરાગર્ના 

મોતી ચૂર્ગતા 


હંસ શી 

તારી છવિ 

હેક્વિ ! 

આજે એવી અનન્ય સર્જક પ્રતિભાને સો વર્ષ થઈ 
ગયાં !પણ તેમની વ્યક્તિમુદ્રા ડાબા હાથની અંગૂઠાસમેતની 
ત્રણ આંગળીઓ ડાબા ગાલ ઉપર મૂકીને. કશુંક વિમર્શતી 
જોઈ રહ્યો છું અને સાથે માણી રહ્યો છું. કવિ સુન્દરમ્‌ને, 
વિવેચક-નિબંધકાર સુન્દરમ્‌ને, વાર્તાકાર, અનુવાદક 
સુન્દરમ્‌ને. અને પેલા અરવિન્દ - માતાજીના માર્ગે વળેલ 
સાધકને પણ. હા, “આપણો યોગ જ ચાલે છે !' એવું તેમનું 
પ્રેમકથન આજે પણ સાચું રહ્યું છે. તેમની સાથેનો અદષ્ટ યોગ 
આજેય છે. પેલો પીઠ ઉપર; હથેળી ઉપર તેમણે મૂકેલો હાથ, 
સકંપ ત્યાં જ ફરે છે. ગિરા ગુર્જરીનું સુન્દરમ્‌ - સુંદરપણું 
વિસ્તરતું રહો... 

ણ 





૧૧, 


255 5 3% 24. 35..૧.2 225.55 માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૮૫ 


જીવનસંગિનીની મંગળસંહિતા 





સુન્દરમ્‌ની જીવનગાથામાં એમની સર્જન પ્રવૃતિની 
ગતિ અને ઈસ. ૧૯૪૫ પછીની એમની અતિમનસના 
માર્ગની યાત્રાની વાત સ્વય સુન્દરમ્‌ દ્વારા અને અન્ય 
સમકાલીન અનુકાલીન સર્જકો-સાથીઓ દ્વારા પૂરતા 
પ્રમાણમાં થઈ છે પરન્તુ એમના દામ્પત્યજીવનની વાત જાણે 
આવૃત્ત થઈ ગઈ છે !બાવન વર્ષના સહજીવનમા સુન્દરમ 
જીવનસગિની સદર્ભે કંઈક લખ્યુ તે પણ પાછળથી 
મગળાબહેનના અવસાન પછી, ઈસ ૧૯૧૭મા માત્ર 
અગિયાર વર્ષની વવે સુન્‍્દરમ્‌નુ મગળાગૌરી સાથે લગ્ન થયુ 
હતુ મગળાબહેન ર સષ્ટેમ્બર ૧૯૬૯માં મૃત્યુ પામ્યા તે 
દરમિયાનના વર્ષોમાં સુન્‍્દરમે સહધર્મચારિણી વિષે-સદર્ભે 
લગભગ મૌન સેવ્યુ છે કહોને, સુન્દરમ્‌ મુખર થયા નથી. 
સભવત જે કાળમાં એમનુ દામ્પત્યજીવન હતુ તે કાળના 
પ્રભાવમાં જીવનસગિની વિશે કશુક પણ કહેવાનુ મુનાસિબ 
મનાતુ નહીં હોય ! ઈતર બાજુ પણ હોઈ શકે !ડવિમિત્ર 
ઉમાશકર જોશીની જાન સુન્‍્દરમ્‌ના ઘરેથી ગઈ હતી ત્યારે 
મગળાબહેનનો ઉત્સાહ સમાતો નહોતો તે ઘટનાને રામપ્રસાદ 
શુક્લે આમ વર્ણવી છે “તેઓ ફરૂકડે ફરી વળતા હતા.' 

સુન્દરમે શૈશવ' નામક આત્મકથા અશમા પોતાના 
લગ્ન સદર્ભે લખ્યુ છે (જુઓ ઉદ્દેશ' મે, ૨૦૦૭ પૃ. ૩૯૧ 
૪૦૧) બીજા દિવસે મારી વહુને મગળાને ખોળામા 
બેસાડવાની ક્રિયા થયેલી. તેમા બાપુના ખોળામાં મગળાને 
બેસાડવામાં આવી. મને અદેખાઈ થયેલી “તે આને કેમ 
આ2વી ૧થી રહા ઉપૂર્જક બેર? 0 રાખ ૦3 આવી છે ? 
આગળ એમણે નોંધ્યુ છે અમારા બન્નેની સગાઈ અમે 
જન્મવાના હતા તે પહેલા જ બે પક્ષ વચ્ચે ગોઠવાઈ ગવેલી. 
એટલે તે છોકરી થઈને જન્મી અને મારો સબધ ગોઠવાઈ 
ગયો. એ નાની હત્તી ત્યારે અમારા ગામમા પણ આવતી. 
ગામને છેડે બીજુએક અમારુલુહારનુ ઘર હતુ. એમાં એપણ 
આવેલી હોય એટલે બધા છોકરાઓ મને કહે “પેલી તારી 
વહુ ! બસ, આટલી મંગળાની વાત સુન્દરમે એમના મૃત્યુ 
પછી ઘણા વર્ષે કરી છે જો આત્મકથાનુ લેખન થયુ હોત તો 
મગળાબહેનના જીવ્નર્ના વધુ પાસા ખુલ્લા થયા હોત 'પણ 
એમ ન બન્યુ. ન સુન્દરમે આત્મકથા લખી કે ન સ્મરણોનુ 


૨૦૦૮ ૩૮૧4 


પ્રફુલ્લ રાવલ 


પોટલુખોલ્યુ. આથી મગળાગૌરીની ગાથા આવૃત્ત જ રહી. 
સુન્દરમે ઈસ. ૧૯૪૫માં શ્રી અરવિન્દની અનુમતિથી 
પોંડિચેરી સ્થિર થતા મગળાબહેનનુ સ્મરણ શ્રી માતાજી 
સમક્ષ કરીને પૂછેલુ “ઢા 9001 207 પ્રતિ ટળે 
તૌ્પત ? આ પ્રશ્રનો ઉત્તર મેળવવા શ્રી માતાજીએ 
શ્રી અરવેન્દને પૂછતા, એમનો પ્રતિપ્રશ્ હતો ૧0107 તૈબ્વ્ડ 
॥€ ધપા: 0 105 ેંપાતે તાળવે પ્રતિ ? અતિમનસના 
માર્ગે ડગ ભરત॥ સુન્દરમે વિચારવાનુ બધ કરી દીધુ પણ 
થોડા દિતસ પછી શ્રી અરવિન્દે કહેલુ - “651:310તંતત્તાળ 
0 872705 105 તેળતે 0 102 ઊલ મગળાબહેન 
પુત્રી સુધા સાથે પોડિગેરી પહોચ્યા ત્યારે એમના લગ્નજીવનના 
૨૮ વર્ષપસાર થઈ ચૂક્યા હતા. સુન્દરમ્‌ અમદાવાદ સ્થિર 
થયા તે પૂર્વેનુ એમનુ સહજીવન કદાચ તૂટક તૂટક રહ્યુ છે, 
એમ એમની પ્રવૃત્તિ રથી સમજાય છે પણ પોંડિચેરીમા જે 
ચોવીસ વર્ષ પસાર કર્યાતે ઉભયના સહજીવનના સ્મરણીય 
વર્ષો છે પણ સુન્દરમે ક્યાય એનો સીધો ઉલ્લેખ કર્યો નથી. 
૨ સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૯ના દિવસે મગળાબહેનનુ અવસાન થવુ તે. 
પછીના ત્રણ અઠવાડિયા પછી પુત્રી સુધાબહેન સમક્ષ શાત 
ચિત્તે સુન્દરમે ભાવવાહી સ્વરમા કહ્યુ હતુ કે આગલી રાતે તું 
સૂઈ ગઈ પછી તારી મા મારી પાસે આવી અને સામે બેઠી. 
મારુ લખવાનુ મેં ચાલુ રાખ્યુ. થોડીવાર શાંત બેસી પછી તારી. 
મા કહે સાભળો છો, માતાજીને કહો કે મને આ શરીરમાંથી 
છોડાવે. આ ઘૂટણ બહુ હેરાન કરે છે નથી બરાબર ચલાતું. 
નથી બેરયતું અને દુખ્યા કરે છે તમે માતાજને ૯ખો.' 
થોડીવાર મૌન રહ્યા પછી મેં એની સામે બરાબર જોયુ અને 
કહ્યુ “તુજમાતાજીનેપ્રાર્થના કર. માતાજી સાભળશે.' થોડો 
સમય એ ચૂપ રહી અને પછી પથારીમા પાછી જઈને સૂઈ 
ગઈ માતાજીએ.એની પ્રાર્થના બરાબર સાભળી, સુન્‍્દરમ્‌ની 
આટલી વાતમાંથી જીવનસગિની મગળાબહેન પ્રત્યેના 
આતરભાતની સરિતા જરૂર વહેતી હશે તે કળાય છે પછી 
બને હાથની આગળીઓ એકબીજામા પરોવી, કોણીઓ 
ખાનાની ઉપર જ રાખી સુન્દરમ્‌ આખો બધ કરીને બેઠા 
રહ્યા.' આ ભાવચિત્ર સુન્દરમે મગળાબહેનની વિદાયથી જે 
ખાલીપો અનુભવ્યો તેનુ છે આ તો મગળાબહેનના મૃત્યુ 


હ્ટ્શ 


પછીના ત્રણેક અઠવાડિયાં પછીની બપોરની ઘટના છે જે કતિ 
સુન્દરમે વ્યક્ત કરી. છે. પરન્તુ એમનું ભાવવહેણ સતત 
શબ્દસ્થ થતું રહ્યું હતું, તે પણ ઠીક ઠીક સમય સુધી. ૨, 
સષ્ટઈેમ્બર ૧૯૬૯થી ૧૪, ઓક્ટોબર ૧૯૭૧ સુધી સુન્દરમે 
જીવનસંગિની મંગળાબહેનને અનુલક્ષીને, એમના સંદર્ભે 
કવિતાનું સર્જન કર્યું છે તે “'મંગલા-માંગલિકા' કાવ્યસંગ્રહમાં 
સંગ્રહીત થયું છે. એમાં સંયમિત આલાપ-પ્રલાપ છે તો 
અધ્યાત્મભાવની અનોખી ઘુતિ પણ છે. જીવનની અનેક 
ઘટનાઓને વણીને સુન્દરમે પત્નીની ચિરતિદાય પછી કતિતા 
રચીને સંગિનીની સ્મૃતિને વાગોળી છે. 
જગને જીવનને કેવું કર્યું તે શુભમંગળ !એ સુન્દરમ્‌ની 
પહેલી અનુભૂતિછાપ છે. એપછી એમની ભાવધારા આમ 
વહી છે - 
“આંસુઓ.-ઢગના ઢગ તો એના છેઃ શબ્દ આ બધા 
હજારો અહીં છે : મૂંગી સ્તબ્ધતા ગિરિ એક શી. 
તારા કાજેએ સ્તબ્ધ આજ છે' 
મૃત્યુની રાત્રે જ લખાયેલી આ કવિતામાં સહચરીની 
“ગોઠડી” પૂર્ણ થયાની પ્રતીતિ કવિએ કરી છે. છતાં ય એને 
અણુએ. અણુ ભરી હવામાં વસેલી અનુભવે છે. કેવું હતું આ 
સહચરીનું વક્તિત્વ !- એણે “ન તમા કોઈની ધરી' હતી. આ 
ખુદ્દારીનું કવિને સ્મરણ થાય છે. કવિને મન પત્નીનું શબ જાણે 
'જિન્દગી મધપૂડલો' છે અને એની વિદાયથી “કપાઈ ગઈ છે 
જાણે પાંખ'ની અનુભૂતિ કવિને થાય છે. પછી ડપાયેલી પાંખે 
ઉડાય શી રીતે ? અર્થાત્‌ જીવન કેવી રીતે પસાર થાય !કવિને 
ખબર છે - “નિજ નિજ પથે પંથીઓએ. જવું જ પડે ખરે” 
છતાંય 
“થી તું નથી એવું તો ન શકાય ક્યમે કથી - 
અરે તો, પણ તું ક્યાંતું ? કોણ એ શકતું કથી ?'* 
એ પ્રશ્રમાં સુન્દરમૂની અપાર વેદના જ નિહિત છે. 
સંગિની નથી તો પણ “અહીં હદયને ખૂણે. ખૂણે સફરે તવ 
સંનિધિ'નો અખંડિત ભાવ સુન્દરમ્‌ની હદયવાણી છે. એ તો. 
જીવનસંગિની પાસે “ગંગા કેરી લહરી થઈને આવજે 
સુપ્રસન્ના'ની અપેક્ષા સેવે છે. 
ત્રણ ઓક્ટોબરે તો સુન્દરમ્‌ને લાગે છે કે હવે જીવનમાં 
“શબ્દને સ્થાન' નથી એ મંગળાના સ્મરણની સંગે સંગે “સ્ફરો 
સ્મરણે હરિની ભાવના પ્રગટે છે. ધીમે ધીમે સમય પસાર 
થતો રહે છે અને મૃત્યુની સ્વીફાતિ પછી જ્યાં સહચરીનો વાસ 
છે ત્યાં પરમ શાંતિ છે ત્યારે વ્વહારુ વૃત્તિથી સુન્દરમ્‌ અતિ 


લ્ટ્શ 


સરળતાથી કહી રહે છે - “ત્યાંની એ શાંતિમાં મારો રાખજે 
ભાગ' અહીં અર્ધાગના પાસે સહજ માંગણી છે. આ 
અર્ધાગના હતી એ તો સનાતન સત્ય છે. પણ “હજીવે તું છે” 
એ. ભાવ ઠાલો લાગે તો પણ મૃત્યુ પછીના અસ્તિત્વની 
અપેક્ષાનો ભાવ છે જ. જીવાતા જીવનમાં કહેવાનું ઘણું રહી 
ગયું છે. આઠમી નવેમ્બરે દિવાળી છે ત્યારે કવિને પ્રશ્ન થાય છે 
- બ્રભુના ધામમાં કેવા બળતા દીપ હશે ?' નવા વર્ષે દીપ તો 
દીપી રહ્યા છે અને આંગણે રંગોળી પણ પૂરાઈ છે ત્યારે એને 
જોનારી બે આંખની અનુપસ્થિતિ છે. તે ઘટના કવિના હદયને 
કોરે છે. સુન્દરમે રોજિંદી ઘટનાના સહારે સંગિનીની 
ચિરવિદાય પછીથી સ્થિતિને સહજ રીતે વક્ત કરી છે - 

“તું જેવાં પાણીનાં પાત્રો છલોછલ ભરતી સદા, 

એવાં તેં આંસુ આપેલાં, ટપોટપ ટપકી રહે” 

હવે મંગળા નથી તેનો સ્વીકાર કર્યા પછી સુન્દરમ્‌ને 
લાગે છે કે શ્રભુના અંકમાં તું ત્યાં/ અમે આ અહીં કેવો ભેદ 
છે !અને ત્યારેપણ “ચક્ર આ પળનું વીતે, દિનનું, માસ વર્ષનું' 
અને '“કાળગંગાને કાંઠે' સહુ “યતિ' જ છે. વિધવિધ 
ભાવસ્થિતિ વચ્ચે કતિ સહચરીને પૂછી બેસે છે - 

“ઊંઘે છે શાંતિથી ને તું ? 

કૅસ્વખો આવતાં કદી ? 

અમારી સીમથી તારી 

કેટલી દૂર સીમ ફ્હે' 

“સ્વપ્નો આવતાં કદી'માં મધુરભાવ છે. સુન્દરમ્‌ 
જ્યારે “સીમ'નું અંતર પૂછે છે ત્યારે એમની આંતરઈચ્છા 
સહચરી પાસે પહોંચવાની છે જ, પણ એ. સરળ માર્ગ નથી. 
તેનું જ્ઞાન-ભાન એમને છે. પછી સહચરીની વિદાય તો 
“અશબ્દા' રહી હતી. એ તો હાથતાળી દઈ ગઈ છે. કવિ 
શિશુ સહજ વાણીમાં પત્નીનો પરોક્ષ સંગ ઈચ્છે છે તે પણ 
સાંકેતિક રીતે, એ કહે છે - 

“એવી તો આવતી નિદ્રા - બાલ્યની મધ મીઠડી 

તું ગાતી હાલરાં ત્યાંથી રહેજે તેજ વર્ષતી' 

વળી એમણે સહચરી વિષે જેસ્મરણ થતું રહ્યું છે તેની 
અભિવ્યક્તિ આમ કરી છે - 

“રજેર્જસ્મરે, સ્ફરે, સકલ તાર તંત્રી તણા 

કશી મધુર રાગિણી મન ડુબાડતી તું વિષે' 

સુન્દરમ્‌ની અતિમનસના માર્ગની ગતિએ 
મંગળાબહેનના મૃત્યુની સીધી અસર એમણે અનુભવી હોવા 
છતાં તેનો દેખીતો પ્રતિભાવ વ્યવહારમાં વર્તાવો નથી, પરન્તુ 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૮૭ 


સહધર્મચારિણીની ચિરવિદાયથી એમના અંતરમાં તિરહનો 
વહિ સતત સળગતો રહ્યો છે અને એની અભિજક્તિ શબ્દમાં 
ઢાળી છે. 

મૃત્યુને સુન્દરમ્‌ જડથી ઊર્ધ્વની યાત્રા” કહે છે. ભલે, 
મંગળા નથી, પરન્તુ સોળ મહિને કવિનું કહેણ આવું છે - 

“ટહુકો આપજે, આડી ભીંત છે માત્ર એક એ.- 

ડીકિર્યું કરજે તારા ઘરમાં, તારું સર્વ આ 

તને આમંત્રતું નિત્યે, પળે પળ પળે પળે” 

કવિને ઉભય વચ્ચે ઝાઝું અંતર લાગતું નથી. પણ કેવી 
છે મનઃસ્થિતિ - “અંતરે પેસીને જાતે કુસ્તીઓ કરવી પડે.” 

સુન્દરમ્‌ 'મરણખલ'માં બધું ઓગાળી નાખવા મથે 
છે, ને “ક્ષણે ક્ષણે સ્મરું; ઝંખું : મુક્તિ શાંતિ તને સદા' એ 
“શાંતિનું શૃંગ' કવિને “ધીંગું અચલ સર્વસ્પર્શક' લાગે છે. 
મૃત્યુટાણે દેહ હતો તે ક્ષણનું સ્મરણ કરિ કરે છે - 

"સુવાડી: તને્તયો 

ઢળેલી આંખો એ ગુપચુપ, કશુંએ ન વદતી, 

ન જોતી, ના કહેતી કંઈ, ન હલતી, ના ફરકતી, 

સૂતી: જાણે જોશે ઘડીક પણ તો આંખ ઊંચકી 

થતુંઃ જોયા કીધું મુખ વળી વળી : ને ૧ળી વળી' 
સહચરી નથી તેની તો કવિને ખબર છે તો પણ 

“સે છેઉશ્છ્તાસો હજી અહીંહવામાં તવ બધે 

નિગૂઢાભાવેકોનિરખતલહું છાય તુજની 


લઇનેસંકેલી નિજગતિ, જતી જોઉં તુજને, 

-ક્યડી ?ક્યકેક્યાકે અમન મન શ્યાંપ્તોચી શક્તું” 

જ્યાં નથી પહોંચી શકાતું ત્યાંથી જ સહચરી 'ઉધામા' 
ન કરવા કવિને શીખ આપીને પૂછે કે - 'ક્યહીંહું ગઇ છું દૂર 
રજયે ?'તોય સુન્દરમ્‌ 

“રાત્રિને રમ્ય ટાણે આ. મધુરા સ્મરણો.તત 

શાશ્રતી તાર સૌંધીનેપળો આ પૂજીએ બધી' 

અનેસહરરીનું ન હોવું એપરમ સત્યથી શાત કતિલે 
વર્ષના અંતે ઈચ્છે છે કે - 

“સી રહેજેતારા પરમ દ્યુતિના રૂપ મહીં તું.” 

મંગળાબહેનની વિદ્દાય પૂર્વે સુન્દરમ્‌ની ગતિ 
અધ્યાત્મમાર્ગની રહી હત્તી. છતાં પત્ની વિયોગની ઘડીઓ 
વચ્ચે એમનું યવહાર જગતનું મન પ્રવૃત્ત રહ્યું છે, પણ એ 
વિયોગ આછરી ગયો અને સુન્દરમ્‌ વળી મૂળગતિમાં પાછા 
તળ્યા છે. મંગળાબહેનના ચિરગમનની ક્ષણ સાથે એમની 
ભીતરનો ભાવ પચ્ચીસ મહિને આવો છે - 

નહિ ડો વાસના-વૃત્તિ તણું 

લંગર ચેક્તું 

જહાજ આ ઊપડે એના નવોદ્દેશે અ-બંધન' 

“મંગળા-માંગલિકા'ની કાભધારા સુન્દરમ્‌ના 
સહજીવનનોં સ્મરણોની મંગળ સંહિતા છે.સાતસોએકસઠ 
દિતિસનીઆકાથગતિઉભયનીસમજઅનેએકતાાનીદ્યોતકછે. 
જીવનસંગિનીપ્રતિનીસ્નેહડધારાકાવ્યધારારૂપેઅહીંવહીછે. 

શ 





5 હ. ચ ન 
ધગમાગૌરી* સુધા સૃત્દરમ્‌ 


૧21 હાઉસ, પોડિપેશ, ૩૦-૩૮ ૧૯૫૬ [જોગે તિતાતત) 


માર્ચ ર૦૦૮ : ૩૮૮ 





બટ્ટ 


સોનાનાં પગલાં : કવિશ્રી સુન્દરમ્‌ને શતાબ્દી વંદના 


સાલ (૧૯૦૮-૨૦૦૮) કવિ શ્રી સુન્દરમ્‌નું શતાબ્દી 
વર્ષ. એમનું સંસ્મરણ થયા વિના રહેતું નથી. દેહાંત થયો, 
તા. ૧૩, જાન્યુઆરી ૧૯૯૧ના દિવસે. અઢારમું વર્ષ બેઠું. 
એમની કોઈ નવી કાવ્યરચના “દક્ષિણા' કે અન્ય સામયિકોમાં 
વાંચવા મળી નથી. હું કવિશ્રીની કેટલીક કાવ્યકૃતિઓમાંથી 
પસાર થયો છું. એ હરહંમેશ તાજપ રેડતી રણઝણી રહે છે. 
એનું કારણ શોધીએ તો જડતું નથી. એ કાવ્યોનું કલેજું કયા 
ખનીજદ્રવ્યથી ભર્યું હશે, એ જાણી શકાતું નથી, પણ પારસ 
સ્પર્શવાળી કેટલીક કાવપપંક્તિઓ કંઠમાં મમળાવવાથી એનો. 
રસાસ્વાદ માણતો હોઉં એવું લાગે છે, તેથી સંતોષ પામું છું. 
કવિશ્રીની રૂ-બરૂ થયા પહેલાં બારેક વર્ષની ઉંમરે 
એમના કાવ્ય દ્રારા સુન્દરમ્‌ નામના કવિને મળી લીધેલું. એ 
હતા ભરૂચ. જિલ્લાના આમોદ પાસે આવેલા મિયાંમાતર 
ગામના વતની ત્રિભુવનદાસ પુ. લુહાર. આપણા અગ્રણી કતિ. 
એમની શતાબ્દી વંદના માટે હું શું અર્ધ્ય અર્પી શકું ? છતાં 
મારાં વીતેલાં એક પછી એક વરસ કાપતો, વટાવતો પાછળ 
ચાલું છું. તો ઉમતાગામ વચોવચ રાજગરના ટીંબા ઉપર 
રહેલી વર્નાક્યૂલર સ્કૂલની છઠ્ઠીમાં પાથરણા વિના પ્લાસ્ટર ૫ર 
બેઠેલો દેખાઈ આવું છું. લૂગડાના દફતર પર પડેલું ગુજરાતી 
ભાષાનું પાઠ્યપુસ્તક ઉપાડીને ખોલું છું. બાળકોવાળી, શ્રી 
સુન્દરમ્‌ની, સચિત્ર “પગલાં' કવિતા આંખે ઉઘડી આવે છે. 
છાપેલા ચિત્રમાં એકાદ બેઠેલું તો ત્રણેક બાળકો ઊભાં ઊભાં 
હિલ્લોળાતા દરિયાના પાણી સામે ઊગતા સૂર્યને તાકી રહેલાં. 
હું ચિત્રને જોઈ જોઈને કવિતા વાંચવા લાગ્યો હતો. “પહેલા 
મહેમાન તમે આવો સૂરજદેવ... પગલું સોનાનું પાડજો જી રે...” 
પછી મહાપ્રસાદની વાનગીની જેમ એ. કવિતા વહાલી થતાં જ 
કંઠમાં ઊતરી ગઈ હતી. ક્યારેક ગાઈ ઊઠતો ખરો, એટલું જ 
નહીં નિશાળમાં રજા હોય, બાળભેરુડા રખડતા રૂપેણ નદી 
કાંઠે આવીનેપાછા એના જળમાં છબછબિયાં ઉરાડતા રમતા. 
આમ એક સાંજ્વેળા ગામ-ગોંદરાની તળાવપાળે 
પાઠયપુસ્તકનાં ચિત્રવાળાં બાળકોની જેમ મને તુક્કો સૂઝેલો. 
અમે ગોઠિયા તળાવની ચીકણી માટી ઉપાડી લાવી લાવીને 





હટ 


રમચન્દ્ર પટેલ, 


એક સરસ ઓટલી બનાવી બેઠા. પાછા “તમે આવો 
સૂરજદેવ...' બોલતા પાસેના આંબાના થડ પૂંઠળ છૂપાઈ રહ્યા 
હતા. પેલો પશ્ચિમમાં ડૂબતો સૂરજ હમણાં દેવપુરુષ બનીને 
નક્કી પોતાનું પગલું પાડશે. બધું સુમસામ, ત્યાં કોઈ નહીં, 
આતુરતા જાગે. સાંજનો ઢળતો સોનેરી તડકો. કોઈ દૂત-ભૂત 
ના આવ્યો. ઓટલી ઉપર પગલું પડેલું દીઠું નહીં, છતાં દૂરથી 
ઓટલી સોનાની ભાસી ઊઠી હતી. એને ધીમેકથી જોતાં જોતાં 
નજીક ગયા તો માટી !પછી એ ઓટલીને ભાગી, છૂંદીને નાખી 
દીધી હતી. ત્યારે થયેલું કે કતિ સુન્દરમ્‌ ખોટા હોઈ શકે નહીં. 
એમણે ઓટલી બાંધી હોય, તો સૂરજદેવતાએ પગલું પાડ્યું 
હશે જ, નહીં તો કતિતા લખે નહીં. મોટપણ સુધી એની અસર 
રહેલી. તેથીસ્તો હું પણ રંગ, રેખા અને શબ્દ-જોડકણાં રચવા 
લલચાઈ ગયો હતો. પાછી એમની કવિતા માધ્યમિકમાં “વણ 
ઉઠાવ...” વાંચીને મારા ઘર પાસેની લુહારની કોઢમાં ધસી 
જઈને ઘણ ઉઠાવીને એરણ ઉપર ધડાધડ... પછાડી બેઠેલો, ને 
“્રણ પાડોશી” કવિતાનાં ત્રણ પાત્રો જેવાં કે મંદિરમાં બિરાજેલ 
ઈશ્વર, મોટી હવેલીમાં છત્ર પલંગે પોઢેલા શેઠ અને ગંધાતા 
ઝૂંપડામાં રહેતી માકોર ડોશીનાં પાત્રો લઈને નાટક નાટક રમી 
સમાજમાં જોવા મળતી અસમાનતા પર કટાક્ષ ચીંધી બતાવ્યો 
હતો. ક્યારેક થતું: આવાં કાવ્યો રચનાર ક્યાં, શું કરતા હશે ? 
મારી જેમ માખણ-રોટલો ખાતા હશે કે માનાં હાલરડાં 
સાંભળતા હશે. એકલા એકલા... જો એ મળે તો જોવા તડપ્યા 
કરતો હતો, પછી આમ જ એક બીજા કવિ નિરંજન ભગત - 
એમની. કવિતા “ધરતીની પ્રીત રે...' ગમેલી. ભગત સાહેબની 
ય આકૃતિ મગજમાં ગોઠવી ગોઠવી જોવાની તમન્ના વધારી 
બેસતો હતો. 

સાલ ૧૦૬૧માં ચિત્ર તાલીમ અર્થે ચી. ન. 
કંલાવિદ્યાલયમાં અમદાવાદ ખાતે જવાનું બન્યું. ત્યાંની 
હાઈસ્ફૂલના સભાખંડમાં દર ગુરુવારે આવતા કવિ નિરંજન 
ભગતને દેખવા પહોંચી ગયેલો. એમને જોયા-સાંભળી લીધા 
બાદ કવિતાનું પ્રમાણ, એના પ્રાણતત્ત્વનું મહત્ત્વ સમજાવેલું 
છતાં સુન્દરમ્‌નાં દર્શન કરવા ચિત્ત તડપ્યા કરતું હતું. એમના 


“_ માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૮૯ 


જેવા ગીતો રચુપણ ગીતસ્વરૂપની સાહજિકતા સચવાય નહીં 
વતન ઉમતાગામની હાઈસ્કૂલમાં ચિત્ર શિક્ષક બન્યો રગ 
રખાપરકામ કરુ ડતિ સુન્દરમ્નાપેલા “હકારીજા ', મેરે 
પિયા', “એક સવારે', પ્રભુ દેજો ' જેવા ગીતો કંઠસ્થ ડરી 
ક્યારેક ગાઈ ઊઠું ભણતી વિદ્યાર્થી બહેનો પાસે તેયાર કરાવી, 
પ્રાર્થના મેળાવડા-સમારભમા ગવડાવીને આનદ લૂટુ ક્યાક 
એમની મુખછબિ નીરખવા મળે તો તાક્યા કરીને અકે કરુ, 
તોવે “વસુધા'ના કાવ્ય રચવિતાને ન મળ્યાનુ દુખ પજવે 
એમાના કેટલાક કાળો અલપઝલપ વાચી ગવેલો. પાછળથી 
ખ્યાલ આવેલો કે એમા કઠોર વાસ્તવનુ આલેખન તથા 
જીવનમાં સવાદ સાથે પરમતત્ત્વની પ્રાપ્તિ માટેની ઝખના હતી. 
મને ચિત્રકાર્યમા રસ એટલે ગુજરાતીના તાસ મળે નહીં, ને જો 
કોઈ શિક્ષક રજા પર ઉતરે તો. એનો તાસ લેવા ફરમાન 
કરવામા આવે તો જે ધોરણમાં જવાનું થાય એના ગુજરાતીના 
પાઠ્યપુસ્તકમાંથી સુન્દરમ્‌નુ કાવ્ન તેમજ “માજા વેલાનુ 
મૃત્યું. ' નામની વાર્તા ભણાવવા તત્યર. મને “તને થેં” “હુ ચાહુ 
છું ' જેવા મુક્તક રચવા એ અદરથી ધક્કો મારી બેસતા 
હતા. છતા એમના જેવા મુક્તકો રચાય નહીં. નિરાશ થવાતુ 
હતુ સુન્દરમ્‌ને મળવાની ઈચ્છા તીવ્રત્તમ બન્યા કરે. સાલ 
૧૯૪૫થી એમનો, કાયમી નિવાસ પોંડિચેરી, એ જાણુ ત્યા 
જવા તડપું, પાછો પડુ એ અમદાવાદ આવે તેવુ સાભળુ તો 
પણ કોના આધારે જાઉ ને મળી શકું સાલ ૧૯૬૫માં 'કુમાર' 
તરફથી ગૂજરાત વિદયાપીઠમા ભરાયેલા દ્રિતીય કાવ્યસત્રમા 
ભાગ લીધેલો અમદાવાદના કવિઓમાં એકલા કવિ રાવજી 
પટેલ સાથે અછડતી ઓળખાણ, પણ એ આણદ કે સોનગઢ 
સૌરાષ્રુ શરીર સારવાર માટે ગયો હોય, એ આવે પછી વાત. 
મન મનાવીને ચાલુ 'કુમાર' કાર્યાલયમાં જવા વિચાર પણ. 
અમદાવાદમાં કોઈ સગુ નહીં, બુધસભા પૂર્ણ કરીને ચત્રે પાછો 
ફરૃતો.ગામ આવવા તિસનગરથી કોઈ બસ. વાહન ના મળે, 
માટે 'કુમાર' પ્રેમ અટકે નસીબ કે જતીન આચાર્યને મળવા 
જઈ ચઢતા ત્યા “દક્ષિણા' દીઠું વાચવાય મળ્યુ. શ્વેત પારેવા 
જેતુ રૂપાળું, સફેદ કાગળમા સુદર છાપકામ, ફોટા દેશ્યો, 
કાગયો-લેખો, દેખીને કવિશ્રી સન્દરમ્‌નદ દક્ષિણા' સામાવિકને 
અતિ હેતથી વધાવ્યુહતુ. એના માટે કેટ્લાક કાવ્યો રચ્યા. કહુ 
કેરચાઈ ગયા નેપોડેચેરીમા શ્રી અરવિન્દ આશ્રમના સરનામે 
મોકલ્યાં સુન્દરમ્‌્નો જવાબ આવ્યો તા. ૧૨ ૧૦-૬૭ના 
કાર્ડમાં. '્રિયભાઈ, કાળો મળ્યા છે એમાથી સકલ્ય' મુક્તક 


માર્ચ ૨૦૦૮ ૩૯૦ 


લઉ છુ' તેમના વ્ડાલછોયા ઝીણા મરોડદાર વીજ લયાવૃત્‌ 
અક્ષરો તોએક એક સેર કૈસરવાળા ચમકે ખુશ ખુશ થતાયુ 
હતુ એનો આનદ નાડનાડમાં છલકાવત્તો રાત્રે રેલવેમા 
જાગૃતો કવિ રાવજીને મળવા સોનગઢ જઈ ચડ્યો એનો 
મેળાપ ન થયો પાછા આવ્યા પછી કેટલાક કાવ્યો રચાર્યાં, 
એમાથી ચાર કાવ્યો દક્ષિણા' માટે તારવી અકે કરીને 
મોકલ્યા. બે મહિના વીત્યા, જવાબ ન આજો. ઉમતાની પોસ્ટ 
ઓફિસે ધક્કા ખાઉ ધૂમકેતુ'ની વાર્તાના નાયક અલીડોસાની 
જેમૃ પહોંચી ત્યા બેસી રહુ હતાશ થવાય. દસ પદર દિવસે 
લગાતાર આટાફેરા ખાધા હશે. ત્યા આસ્થા સફળ થઈ 
અંતરથી અંતર જાણે એ અતરને જોતો જા. એવા ગુપ્તબળે 
કવિશ્રી સુન્દરમ્‌ની ત્જુતા સમજીને હું રાજીનારેડ એકાગળ 
આખો અહીં ઉતારુ છુ 

૧૫ન્‍૩-૧૮ 

પ્રિય ભાઈશ્રી, 

તમાર્સ ૪ કાવ્યો મળ્યાં. 'આપો' ખાસ સારું છે 
અનુકૂળતા પ્રમાણે “દક્તિણાર'માં મૂકીશું. કુશળ. 

સુન્દરમ્‌. 

હું વિસનગર આવું ત્યારે મળી શકો છો. શ્રી જતીન્દ્ર 

આચાર્ય, ભાટવાડો, વિસનગર પાસે મારા કાર્યક્રમની માહિતી 
મળશે. 

એ કાગળને ફરી ફરી વાચ્યો, ને નવાજ્યો મારા 
બગલથેલામા મૂકી રાખ્યો. કવિશ્રી પધાર્યા, ત્યારે મળ્યો, દર્શન 
કર્યાં. ધોતી, રેશમી ઝભ્ભાનો પહેરવેશ. છાતીએ સુવર્ણચદ્રક 
ઝબકે એમનુ મુખ શાત પ્રભાવક નિરખ્યા કરીએ એવુ 
સૌમ્યસુંદર, વ્ટાલભર્યું આકાશમાનો. શુકતારક તમતમે 
હૈયામાં તેજ પ્રસરાવે આપણે તો બદા જાસૂદના ફૂલ જેમ 
નસનસ ભેગી કરીને ખીલીએ, ગુલાલ થઈ જઈ ઊડીએ, 
પાછા ગુલાબ બનીને નાચતા આગળ આગળ ચાલીએ. 
ડોસાભાઈ બાગ જોડેના મકાનના એક ઓરડામાં ઉત્રાણકર 
સાહેબે સફેદ ચાદર પાથરેલા મેજ ઉપર નવાનકોર પિત્તળના 
પ્યાલા ઊંધા અવળાસવળા ત્રિકોણાકાર બે ઉલટારુજયા 
તારકો ગોઠવીને શ્રી અરવિન્દ આશ્રમ તારક સિિ 
સિમ્બોલ રજૂ કરીને સુવર્ણ ઝબકાર ખીલવેલો. એનું શુભ 
ઉદ્ઘાટન શ્રી સુન્દરમે કર્યું, એપ્રસન્નકર દિબપ્રભાની મુદ્રામા 
થોડુક મૌન રહ્યા બાદ નૂતન સર્વ વિધાલયના છાત્રાલય 
પટાંગણમાં વિસનગરના સાધક મિતો વચ્ચે 'અતિમનસ' તથા 


ટશ 


શ્રી અરવિન્દ વિશેનું મનનીય પ્રવચન આપેલું. એમાં વિદ્યાર્થી 
ભાઈ-બહેનો અને શહેરના નાગરિકોએ લાભ લીધો હતો. 
ત્યારે શૈશવમાં સેવેલું સ્મરણ સાર્થક થયું માનીને હું ધન્ય થયો 
હતો. ફરી પાછો એસ્મરણભાવ સાલ ૧૯૧૯-૭૦માં સાહિત્ય 
પરિષદના, અધિતેશન - જૂનાગઢ ખાતે સધાઈ બેઠેલો. 
“દક્ષિણા'માં સ્વીકારેલાં મારાં કાવ્યો. જેવાં કે “પ્રભુ હળવે 
હળવે...' તેમજ “ચન્દ્રની માટી' સોનેટ ગમેલાં. એનું સહજ 
સ્મરણ એમણે કરાવ્યું હતું. “રચતા રહો કાવ્યો' કહીને હેતના 
સ્મિતથી વધાવ્યો હતો. 

ફરીવાર કવિશ્રી સુન્દરમ્‌ સાલ ૧૯૭૦માં વિસનગર 
આવ્યા ત્યારે સાધક યોગશિબિર વખતે મળાયું હતું. ત્યારે એ. 
સફેદ ચડ્ડી બંડીભેર, શરીર સૌષ્ઠવપૂર્ણ લાલિત્ય રેડે, ત્યારે 
મને થયેલું કે અંગ્રેજી કવિ એલિયટ વિશે પહેલો ગુજરાતીમાં 
પરિચય લેખ લખનાર મારા ઉમતા ગામના કવિ સ્વ. ગિરિન 
ઝવેરી. એમના 'વેશ્રામ' કાવ્યસંગ્રહને સાંગોપાંગ તપાસીને 


પ્રવેશક લખી દેનાર કવિ શ્રી સુન્દરમ્‌ની જોડે બેસી રહેવાનું 


મન થયું હતું. એ. બોલે હળવું, એક વાક્ય પછી બીજું આવતાં 
વાર લાગે, પરંતુ આગળના વાક્ય કરતાં એ મહત્ત્વનું, મર્માળુ 
બનીને ભળે-ઓગળે, ચણતરનું કામ કરે. ક્યાંક વાણીમાં નંગ 
ધારદાર બનીને વાગે. અખા-કબીર કરતાંય તીદ્ર, ઊંચી 
અસરવાળાં વાક્યો !કોયા ભગતની કડવી વાણી પણ તાજી 
થાય, વે અસરકારક બનીને શ્રી અરતિન્દના પૂર્ણયોગમાં તેજ 
પૂરે. એ આપણા તરફ જુએ તોયે એમની આંખોમાંથી કોઈ 
અગોતર વ્યોમગ્રહની ચમક ઝબકે, અજવાળું અજવાળું, 
એડઠું થઇને હૈયામાં પ્રસરે. યોગ શિબિર વેળાએ શ્રી અરવિન્દ 
વિશે કહેલું કે માનવજીવનમાં પરમપૂર્ણ પ્રકટેલા એ 
પરમતત્ત્વનો સ્પર્શ આપી જાય છે. અંધકારમાંથી આગળ 
જવાનો માર્ગ શ્રી અરવિન્દે રચ્યો છે. પરમતત્ત્વોના વિકાસમાં 
દિયતાની ગતિ અનુભવાય છે. આપણું જીવન તો એક નીચલી 
ભૂમિકા પરનું જીવન છે. શ્રી અરતિન્દને ઓળખવા-જાણવા 
માટેએમના પૂર્ણયોગનું પુસ્તક એ વખતે ખરીદું હતું. 

કવિ શ્રી સુન્દરમ્‌નું મુખ ઓજસભર્યું. વારે વારે 
નીરખવાનું મન થાય. એ અમદાવાદ આવે ત્યારે મળવા ઉત્સુક 
બનું. કવિશ્રી માણેકલાલ પટેલ સાથે મળવા જતાં પહેલાં ક્ષોભ 
સાથે સંકોચ. પેટમાં ચાદર બિછાવી બેસે. બેસે ઊભા થાય. 
એમના નિતાસ માતૃભવનના ધ્યાનખંડમાં જઈનેપ્રણામ ઝીલી 
બેઠો. જોડે ટેબલ પર શ્રી અરવિન્દ તથા શ્રી માતાજીની 


હ્ટ્શ 


છબીઓ ત્યાં વિદ્રાન વડીલ શ્રી રમણલાલ જોશી હાજર હતા. 
મળવાની મજા માણી હતી. એ સ્થિર આંખે, સ્વસ્થ એક- 
ચિત્તે, ડાબા વાળેલા પગ ઉપર જમણો. પગ વાળી ઠરાવીને 
એના. પગ પંજાને ડાબા હાથ વડે સ્પર્શ આપતા, તો જમણો 
હાથ, જમણા પગ પર ઠર્યો હતો. મને પ્રસાદમાં ગુલાબની 
સૂકવેલી પાંદડીઓ મૂકેલું પરબીડિયું મળ્યું હતું. એને કપાળે 
અડાડી લઈને બહાર..., પછી ઓટલાનાં પગથિયાં ઉતરી 
ગયેલો. ભૂખ ભૂલી જવાઈ હતી, ત્યારે લાગેલું કે સુન્દરમ્‌ 
સાચા કવિ, ભક્ત બની ચૂક્યા છે. તેમના દર્શનથી હું કૃતાર્થ 
બન્યો હતો. 

સાલ ૧૯૭૧ પછી એમને મળતાનું ઓછું બન્યું. મને 
ક્યારેક લાગે કે ગુજરાતના કવિ શ્રી સુન્દરમ્‌ અને કવિ 
ઉમાશંકર, બે જણા ગાંધીયુગની કવિતાના ધરોહર. 
“રુધા'નાં કાવ્યો વાંચું તો એ ગાંધીયુગનાં ન લાગે. પાછા કોઈ 
યુગમાં સુન્દરમૂને બાંધી ન શકાય એવા. ગાંધીયુગમાં એમનો 
કંતિતાનો આરંભ થયો કહેવાય એટલું માનીને અટકું. પ્રથમ 
કાયય સંગ્રહ “કોયા ભગતની કડવી વાણી'માં વંગ-કટાક્ષ છે. 
જૂની ઢબના ભજનની ઘાટીમાં કરુણ રસ છૂટતાં વહેમ, 
અંધશ્રધ્ધા, પરંપરાગત કુરિવાજો પર કવિને રૂદિયાની બળતરા 
થાય છે. વિદ્રોહનો સૂર તારસ્વરે સંભળાય છે. કાવ્યમંગલા' 
(૧૯૩૩)માં કવિતા તરફની દષ્ટિ મળે છે. “સુધા” 
(૧૯૩૯૦)0માં કઠોર વાસ્તવના આલેખન-સાધના પરિપકવ રૂપે. 
એ કાન્યાત્રાનું સર્વોચ્ચ શિખર લાગે છે. કવિ સુન્દરમ્‌ની 
અભિવ્યક્તિ કવિતા સાથે જીવનના વ્યાપક પ્રેમભાવ;ભાવના 
કલાત્મક આવિષ્કાર પરત્વે દેખાય છે. એમાં કવિ હદયની 
વસુધા-કરુણા છલકાતી અનુભવાય છે. કેટલીક 
કાવ્યકૃતિઓમાં સ્થૂળતા તરફથી સૂક્ષ્મતાનો ગતિ-ભાવ 
વરતાય છે. “વસુધા'નો કવિ જાગૃત છે, નખશિખ કવિ છે, તો 
“યાત્રા' (૧૯૫૧)માં પરમતત્ત્તની ઝંખના સાથે સૌન્દર્યનો કોઈ 
સઘન સ્પર્શ અનુભવવાની ધન્યતાનું આલેખન છે. મને ત્યારે 
કવિ સુન્દરમ્‌ની કવિતા બહુ સ્પર્શવા લાગેલી એનું કારણ 
ઉમાશંકરમાં ક્યારેક બુધ્ધિજન્ય - વિચારવાળી, મગજમાંથી 
ઉદ્ભવતી કવિતા, જ્યારે ડવતિ સુન્‍્દરમૂની આત્મજ લાગેલી 
ઊર્મિ-વિચાર સંગમ રસાર્દ્ર કવિતા. 

એ હોય પોંડિચેરી, શ્રી અરવિન્દ આશ્રમમાં એમનો 
નિવાસ, એટલે મળતું હોય છતાં મળાય નહીં. વચ્ચે ખાસ્સો 
સમયવીત્યો. “સંસ્કૃતિ' માસિકના મુખપૃષ્ઠપર છપાયેલ ફોટાને 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૯૧ 


નીરખીલઇનેમળ્યા બરાબરસમજીલેતોહતો.આ ભક્તહદયી 
કંવિશ્રીનાસાલ૧૮૮૩મા૭પવર્ષપૂરાથતા ૧૮૮૪માએમનો 
અમૃત મહોત્સવ યોગ શિબિરરૂપે અબાજી ખાતે પચાલ 
ભવનમાં ઉજવાયો હતો એમા અધ્યક્ષરથાને સૌજન્યસભર 
સાહિત્યકારશ્રી રમણલાલ જોશી તથા અતિધિવિશેષ તરીકે 
કંવિ-સહોદર શ્રી ઉમાશકર જોશી હતા. મહોત્સવ 
યોગશિબિર ત્રણ દિવસનો હુ એમા સામેલ, સાથે કવિ 
માણેકલાલપટેલ,વાર્તાકાર રામજીભાઈ કડિયા, ગિરીશ દેસાઈ 
તેમજ વડોદરાના સાધકો શ્રી અરવિન્દ પ્રેમીઓ, અન્ય 
શિબિરાર્થી ભાઈ-બહેનો હતાં અમૃત મહોત્સવ વખતે મેં 
શિબિરાર્થીતરીકેમારીસર્જપ્રકિયાથા સુન્દરમ્‌ વિશે બોલતા 
કહ્યુહતુકે કવિઓમાંપહેલુ સ્મરણ એપોતે હતા. શૈશવમા 
ભણતાભણતા 'પગલા કાલની અસરમોટીઉમરસુધી,એના 
પરિપાકરૂપેમારી એક સોનેરી નદી નવલકથાનુ મુખ્યપાત્ર, 
આવોસૂરજદેવ. સોનાનાપગલાતરીકે સૂર્યદેવ ખરેખર 
કોઈકનું સ્મરણયોગરૂપે આત્મધર્મીસમુ છવાઈ જાય તો સુફળ 
ધારણ કરેછે એનો રમરણસ્ત્રાવ ચાલુ રહેછે આ બાબતે 
રમણલાલ જોશીપ્રસન્નકર. સુન્દરમ્‌ તોપોતાનુ મર્માળુહાસ્ય 
મુખપરલાવીનેઅતરથી સત્કારી બેઠેલા. વડોદરાથી આવેલા 
સાધકમિત્રોએ, તથા બીજાઓએ પણ મને સાધક કવિ કહ્યો 
ત્યારે ડવિ સુન્દરમ્‌ સહદયી લાગ્યા અને એમના મુખ પર 
સ્વજન જેવો ભાવ વાચ્યો હતો. મહોત્સવર્નશેબિર વેળાનુ 
તાતાવરણ ઘણુ ઉજ્જવલ. મને તો મારા ભીતરમાનુ અધારુ 
સીડીમૂકીનેત્રણેક પગથિયા ચઢેચઢેનેટોચપરથી અજવાળુ 
ઉતરે વચ્ચે એકાદપગઘિયુ રહીજવાપામે. દ્વૈત રચાતુ જતુ 
હતું, મનની નીરવતા સ્થાયી થતી લાગે. 
ડીજી સુત્ર હેજ ડસે ગરે# પડર: 
છદબદ્ટ કાવી માડીને દીર્ઘ છાદસ રચનાઓ આપણુ ધ્યાન 
ખેંચ્યા વિના રહેતી નથી. ભાષા છંદ અભિવ્યક્તિ ક્ષમતામાં 
આપણા એ વિશેષ છે કવિનો મિજાજ દાદ માગી લે એતો છે 
૧૩ ૭ની લોકલ ઇીર્ઘકાવ સોનાની મુદ્રા ઘરેણુ એમા 
તપરાવેલા અનુષ્ટુપ છંદમા કવિશ્રીના બધા લય-વળાકો જાણી 
શકાય છે પાછા વિસ્મય સાથે અંકિત થતા રસાઈને આવે છે 
એક કિલ્લાને તોડી પડાતો જોઈને. (સાચ સૉનેટ ગુચ્છ) 
દલિતપ્રેમ, દર્શન, ઉત્તમ ભાષા, પૃથ્વી છદ આપણનેપ્રસન્ન 
કરી દે છે તો વળી હુ કાં ચહુ સોનેટ વાચતા છદોલયની 


માર્ચ ૨૦૦૮ ડ૩૯ર 





ધન્યતા અનુભવાય છે કાવ્ય પ્રક્ષાર્થ ચિહવાળું હોવાથી 
મનોભાવ નિરૂપણ કરાવવા માટેના ધ્વનિમા કોઈ સ્ત્રીનું ચિત્ર 
ઉપરછલ્લી દષ્ટિએ લાગે પણ આ સ્ત્રી સૌન્દર્ય સુરભી 
વગરની જેમા ઉલ્લાસ થનગનાટ નથી છતા એના હદયમાં 
કંશૌકપ્રકાશ, હલચલ ઉત્પન્ન કરે એવુ કોઈક તત્ત્વ જરૂર છે 
“બુદ્ધના ચક્ષુ'મા કવિનો અભિગમ હરિરસમા પ્રેરાય છે અને 
ત્રિમૂતિ'મા સ્થિર થાય છે ને અસુદરને સુદર બનાવી રહેવાની 
રીત પ્રેમસ્વરૂપ ધારણ કરે છે આધ્યાત્મિકતાના જળથી 
હદયને ઊડી અનુભૂતિ જાગૃતિની ઊંચી ભૂમિકા રચીને 
પરમનેપામવાની ઝખના બક્ત થાય છે ઈશ્વર સાચા સ્વરૂપે 
કાવ્યમાં ઉપસે છે સુન્દરમૂનાં ગીતો અનુપમ કેટલાક 
ગીતકાવ્યોમા ભક્તિની ભાષામા આધ્યાત્મિક ખોજ ગવાઈ 
છે પ્રેમ પ્રકૃતિ પ્રભુ એમના ગીત પ્રવાહમાં પારદર્શક રીતે 
મપાય છે છાતીએ છૂદણાં ગીત તો સુન્દરમ્‌નું જ “ભગડી 
કાવ્ય વિરલ કૃતિ છે પાછળથી બહાર પડેલા ૧૪ જેટલા 
સમ્રહમાના કાવ્યો જ્ઞાની હોય ત્તે પરાત્પર અનુસધાન 
અદ્દેતરૂપે સાધી લેશે. 
વા્તકાર તરીકે સુન્દરમ્‌ ની પાત્ર પરિસ્થિતિ 
લોકબોલીના સ્પર્શ-ગધ, ચિત્રશૈલીમા સ્થિર અને ગતિશીલ 
જીવનન ચિત્રણ. દલિત સમાજને એ અદરથી, અને બહારથી 
પામીને ન્યાય આપે છે “માને ખોળે “બોલકી. જેવી વાર્તાઓ 
એનોપુરાવો છે માજાવેલાનું મૃત્યુ ગુજરાતી વાર્તાક્ષેત્રે 
સોનેરી કળશ સમાન છે ગદ્યક્ષેત્રે “દક્ષિણાયન પ્રવાસનિબધ 
છે દક્ષિણ ભારતની પ્રજાની સસ્કૃતિ, ત્યાના કળાધામો અને 
પ્રકૃતિવૈભવનુ મનોહર ગદ્ય સુન્દરમૂને એક ચિત્રકાર તરીકે 
શોભાવી બેસે છે ત્યારે અર્વાચીન કવિતા ગ્રથમાં જે તે 
કષિ ગૂટેઝાબક મોન સચોટતાને લઈને 
કરવાના કાર્યમાં એમની પ્રતિભા દેખાઈ આવે છે તેમનું 
કાભવિવેચક તરીકેનુ મૂલ્ય પણ ઓછું ના આકી શકાય. આમ 
પદ્ય-ગદઘય ઉભય ક્ષેત્રે એમની સર્જકતા વિસ્તરતી રહી. 
એમણે બાળતરુણોથી માડીને તે પ્રૌઢ ભક્તિઓની 
તાણી સુધી કાભયાત્રાની જેમાંડણી કરી બતાવી છે એઅચૂક 
ફળદાયી અને જીવત છે હૈંકવિશ્રી સુન્દરમૂને કરુ છુંશત શત 


વદન. 
દ 


હ્ટ્શ 


શ્રી સુન્દરમે ૧૯૨૯માં સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી 
: વિષય સાથે ગૂજચત વિઘાપીઠમાંથી “ભાષા 
વિશારદ'ની પદવી પ્રાપ્ત કરી. સ્નાતક થયા પછી 
' સોનગઢ ગુરુકુળમાં થોડોક સમય અધ્યાપન કાર્ય કર્યું. 
૧૯૩૦માં તેમણે ભારતના સ્તાતંત્ય સંગ્રામમાં 
ઝુકાવ્યું. વિસાપુર અને સાબરમતીની જેલમાં જેલવાસ 
ભોગવ્યો. જેલવાસમાં જુદા જુઠા સમયે એમણે મોટે 
ભાગે પેન્સિલથી લખેલી ચાર નોટોની તારીખ અનુક્રમે 
૧૩-૬-૩૨, ૩-૮-૩૨, ૧૪-૯-૩૨ અને ૧૫-૧-૩૪ મળે 
* છે. એમાં એમનાં કેટલાંક કાવ્યો, વાર્તાઓ, થોડાક 
નિબંધો, આત્મકથાના અંશો અને ચિંતનાત્મક ગદ્ય 
* લગેરે ક્યાંક કાચી નોંધોના સ્વરૂપમાં તો ક્યાંક પૂર્ણ 
. સ્વરૂપે મળે છે. શ્રી સુધાબહેન આ બધાંનું સંમાર્જન 
કરી જે અપ્રગટ રહ્યું છે તેને પ્રકાશનમાં લાવવામાં 
_ પ્રવૃત્ત છે. એમની જેલ-નોટ-રમાંથી મળતું આ “ઘરડી 
 બા'નું ચિત્ર... 
ન તંત્રી 


ઇતત્બ્ન્સઝનબડઝસબસબન-કનુ- સ ઉસ -સ્્ફિસ્િસ ગાન ન કજ નત નનન 


દરકને 9-૦ -ન્‍સ્જસ્ લર ક નકક રજજતટકઇ૧-- જળ-ઝજશરૂજનનજઇઇનર જબ ઝરઝુાન્સબબાતજનપ્સક નરકના જનનન 


કી પ્ર 


“ર જૂ ૦5૫૫૦૫૨૫૬૧ / 
ધ્ર કપા ઝિડપ્પ, કરતા પે 75૫૬1 “૧૬૬૬, મ્કાિ્ હા) 0 યે. મક પાપે ક ૧૧૨૬૫૬, 
કકે «૧ કપ જત” મ્પ્૧ફરીકા 4મારક મા ત્રો 









હે “પપ હસક ડી બૂ પમ 
કપ અ જ જપ? જીઠપ વસ હજિમ્કી2 ૦ કે આને આરે હાજા 
હા તહ 4૫૦1 ડને શ્ર્નેઈ (0 પ” શાપુર પ જફ પક ક 
૬3૯% “૧ ૬ નષ્ટ. તી પ રિ દડી દ ૧૧૪/જકો ડ જમો 
હત ર ૧૦% ર હ હાડ “૫ ૫. 
સઝ? કપ્કપ ક 533૮ કપ ક્ટ કક વક ચું અ1૧૧૧ દમ ૭- વદ્પામુ જદા દઇને 
ક - "ખપ બુક ₹ ૧૭, જજ ડને વડ પલર્ડકેવ્‌ પરે 2ર સમાન જ? ખ્માર મતા તર્‌ 


ધવ કિ અલપ ક જેન ૫મી હા. ટેદરૂ1 ભની મદ; ઝ4 મકા ટપ પતોલારીય છાયું પ 
। નહે? કા. ઝપટે સ જા? થદુન્તે તે ક ટડ? ૪? ન્ડ્ને જો 
થ ડેક સ્‍ેસડ ફિડમાના રેડ્ર% બઝાર . યદ દરત પૂછા 


અડ" 1ર, ડના 2 
ધબ *વપારો રેત ક. હેડ પડચ ભ ૧ ઝને. ૦% સ્ત દેહે 


5. “3 વજબોાજુ 3૫૮ જે દે 
ઇઈમુપ્તેજુશે, _ ડુ” ૨૮૨ કુ સ્િસડ્,જ વણ 925૦૫૦4 9૫ ટ છુ 
ને તપ્ત ઝા કાડ જડ ૪ન્ણે- ૧ દડ ૬પ » “1 ૧ , મર ક ર, િ 
ડુપપ્મખ્૧1/ 350 5/3) ?3 રેન રેય યિબ્પ્દરેબરદ બોબા જે ધિ ૧3૫૦” 
1 ડરે 2 5૬ ૩ કઝનેન્છું ટજ ઈર જ ને, વા! #રેડીળબાન્‌ 7 ૭ ખાળી 
એ જદ માઅખપાવ ઝેઉઉરે પરચ્ટ પક, 
મટ૪5૫, 


ન સકામ પન. ને. 


ક 
ર2 અઅ 


જજને 
8-_0પર છાજે જારે ૬૧1 0મી રૂ કો 


ડો, જૂખ્તપ્ટ્ કબ્જે કે 
ન& ૫૬૬ મ ખે સ્ળાપીાની 9૫ ઈ કી ૨૧ કેકના દ? ધમળ સા 


બદીને “તપે ૧૬ ડુ તડ 


(રેકર્‌ શક ઈઝ જજે અખ ક મ.ન્નક્શ્ટ૧ ૧૫૩ ૧ ૪૧ ૧૪ મ જફે/ડી લક 
ન” જે 19 ૫૩૦ 5 પપબદટ૬૬ ઈ્ક્મ્ળ “ને હેત ત ઇપ*/3% ક્‌ 
ભર ૧ કપતી ૧ સ સ્વતડદની જાલોજ# ધી, 


યુ ૮ ઉમ માડી 
પર ૦" જ, મર્‌ ૫૫૫૧૬ યિ 


ઇ (ર3 ૫૫૫ઉબરાઉવ મ રભ) ર, «દ્‌ 390007 
જરી આ 2૧3 0 જઝ્ખાષ (3 ૫ જળ (કડ રી 
૬[ર[૫૧૬“૫ ભડ્વે- ડું ખપત્ર્ત્ન્તિ ક્યૂગે નિ ખ્રે ૧. 3૪૫ જરે બ્જ્પ્ઝ 
દદર પાચ્રોબ્નુ]”ન હાજા જતિન ર્ન રે 


શબ ૧૧૦ ખટ ખપ બા, ૬/38 1 નૂંધઃડૅ, ૫114૮3, લપ્ળ ગ્્સેગ્જૈ ક 

જુન ૫" રો] ભ્ય “જક ર્ચ્ની કઝ દઈ ૪? - 1; ૦.#જઈ ૧ &1સ્- મજર 
મરેજ્વ ૬૨૫૬૨ ૫૬%૧-૪૫- રન ૬ ર૪ _ળાર, ગધી ૦ ૪/૫ તેડું કામ 
શવ ૫૫ ઝો હેક ૨ ભમ? ખ્પધષછી કવપ અલ ત ઇન] 111 પરપ 


મ્રપ્પપ્ેજ 
નાટ તખ «*, 1 જર 


૧ જ #પાર, 


ન ૧ 23૪ ઝપઆ્જે ક 5/ 4ર] ચન બ્તા૪ ૧૦૦ બન્ટ:જા! €/નદ્‌ ક ક. 
-(? બેરા ક પ ૧ જુ મ૧ ક ક ઈ 
સક મ ી ન્‌ કો ૬ જા/ને પક, ક પિ ક હ? વામ્હે 
મ -% ૬% સ ૧ જદ ફવ” જઝ્્ચે છુ 0 ષ્‌ ૬5૨૧૧ [/,% #" જૂ નુ ક જે 

ભા હૃ ક ૧૫ ૬૨“. 


ી “નક અ'છાન જ કાક દી ક ન હ. ડાં વી 
1૬ “ ઈ ૨ પેશ ફેુછ 11મ' તક યે દન" ખેર હિ” યન 


'્પકપ દૃભ્ઝ્યદ ૧ કપ ન્મ ભોળ્મપ જે ૨નઝઝજનન- જાપ ૦11 ક: 1 5 કરે 
અન્ટ કન ક કરને રે 


૫6 ૬૬4૨ ડયપર્‌ (1તા તન ટ્રક પપ્મળપ મક 

1 9૦૫૨૫૬ ૧.1 િજાષ્પને દન ર5 સહ પરધન “કન કમ્મ્ફી મ્પપત્દ દન્ક્કુ ર્ધ્કી્‌ પિપિમાજું 
(જ ભામીજજાપ ૧૪૦૧૧ ધખ્નો ૨૯૬1 નપ કિક છ ક હ. કળ ક કાકા ઝો ઢ્ડ્બેત 
કગ "મજુ હા ખત ફે જે મ લીજે રકેરમ દરસેર૯5 મ કપા? 


ર ઝાાઝન્#કઝ્કકૂજજ ન 


બટ 
ચ ૨૦૦૮ ૩૯૪ તાન્યા 


તજ્ડા ખાદ 


“શમે આલ્યા ઢોલિયા, સીતાએ આર્લ્યાં વાણ, 

ગોવિન્દે આલી ગોદડી પોઢો આત્મારામ. 

અમે તો નાનાં નાનાં છોકરાં પથારીમાં ક્યારનાં માથું મારી ગયાં હોઈએ, પણ ઉપરની કડી બોલાય ત્યારે જાણવું ઘરડી બા હવે 
પોઢ્યાં. મીઠા લહેકાથી બોલાતા આ શબ્દો અમે બધાં ઊંઘતાં જાગતાં સાંભળ્યા કરીએ. એ બોલ્યા સિવાય ઘરડી બા કદી સૂવે નહિ. 

ઘરડી બા અમારા પિતાની માતા. અમારી બાળકોની ભાષામાં એ શબ્દ 'ધૈડી બા' થઈ જતો. બા કહીને બોલાવવાની માતા તો 
ઘરડી બા જ. ખરી માતાને તો આખા ઘરનો વડીલવર્ગ - વહુ કહીને બોલાવતો એટલે અમે પણ વહુ જ કહેતા. ઘરમાં અધિકાર તો ઘરડી 
બાનો જ. અમારી થાતા તો હજી એ ભવિષ્યના સાસુ પદની - કહો ગૃહ સામ્રાજ્યની અધિષ્ઠાત્રી માટે ઉમેદવારીને લાયક પણ નહે. એટલે 
અમારે મન પણ... વહુનો તો. ક્યાંથી જ ભાવ હોય. ? અને ઘરડી બાને મન અમે એના દીકરાના દીકરા એટલે વહુના કરતાં પણ અમારા 
પર એનો અધિકાર વધારે. અમારી સાજા માંદાની ફિકર એને જ વધારે. “...વહુ, જરા ખાટું ખારું ખાવામાં સંભાળો, આ છોકરાને નડશે.' 
વહુએ શું ખાવું એનું પ્રિસ્કિપ્શન પણ ઘરડી બા જ લખી આપે. (...વહુ'ને તાબે થયા વગર છૂટકો જ નહે - રસોડું પણ ઘરડી બાને જ તાબે.) 
અમારે માટે ક્યાં કપડાં કરાવર્વાં, કેવાં ઘરેણાં કરાવવાં, ક્યાં ક્યાં અમારા વિવાહ સંબંધ બાંધવા, એ બધું ઘરડી બા ને દાદા જ કરે. અમારા 
બાપુ અને ..વહુ હજુ તો છોકરાં જ ને. પણ ઘરડી બાનું આ સામ્રાજ્ય તો એ જ્યારે મોટી ઉમ્મરે પદભ્રષ્ટ થયાં, અમારી “...વહુ'ને અમે બા 
કહેતાં શીખ્યા, અમારી પત્નીઓ જ્યારે ઘરમાં રુમઝુમ ફરવા માંડી, અમારી ઘરડી બાને વડસાસુનું બિરૂદ મળ્યું, જ્યારે ઘરડી બાની કાયા 
લથડવા માંડી, અને એમનો ઘણો વખત ખાટલામાં જ પસાર થવા લાગ્યો, અને જ્યારે પોતાની નજર આગળ આવેલી ટચુકડી જેટલી વહુ 
આજે બબ્બે વહુની સાસુ થઈ રોફ જમાવવા લાગી અને પોતાને બાજુએ ધીરે ધીરે ઠેલવા માંડી ત્યારે પોતાની એ ભૂતકાળની જાહોજલાલી, 
હું શિયાળા ઉનાળાની રજાઓમાં બોર્ડિંગમાંથી ઘેર આવ્યો હોઉં, ત્યારે સાંજ સવારે, મારી બા... રસોડામાં મસ્ત હોય ત્યારે એ બધી વાતો 
ઘરડી બા ઉકેલે, હું એ વિભૂતિની પદચ્યુતિ માટે મનમાં શોક બતાવું. ત્યારે જ અમને ઘરડી બાની જાહોજલાલીનું ભાન થાય... નહિ તો અમે 
ટચુકડા જેવા હતા ત્યારે ઘરડી બા એટલે જ અમારે બધું, ઘરડી બા નવાડે, કપડાં પહેરાવે, વાળ ગૂંથે, ગાડું આવ્યું હોય તો કેળાં, જમરૂખ, 
શેરડી વગેરે અમારે માટે લઈ આવે. અમારે જે કાંઈ જોઈએ, ત્યારે 'ધૈડી બા...' કહીને બૂમ પાડવાની, પછી “...વહુ' તો એક સાવ ક્ષુદ્ર પ્રાણી 
લાગે તેમાં શી નવાઈ ? ખવડાવ્યા પછી ઘોડિયામાં સુવાડીને હીંચકો પણ ઘરડી બા નાખે : અને સાંજે ખાઈ કરી ચોકમાં બેઠાં હોય ઘરડી 
બા લાંબા પગ કરીને'બેઠાં હોવ, ને એના ખોળામાં જઈને સુવાની હરીફાઈ અમે બે ત્રણ જણમાં જામે. પણ તો ય કોકને ખોળામાં લે, કોકને 
હાથથી પંપાળે, હું ખોળામાં ઊંધો પડી ઘરડી બાના મોં સામું જોતો રહું અને પછી ઘરડી બા, “ચકલા ચકલી'ની “વાઘ બકરી'ની વાતો માંડે. 
“ચાંદા પોળી' કરે ને “લે રે મોઢા લબૂકિયું' કરીને અમારી ખાલી હથેળીઓ મોઢા પર અડાડાવે. ઘરડી બાની આવી છત્રછાયામાં અમે ઉછર્યા. 
અમે ચાર ભાઈઓમાં સૌથી મોટો હું નવ વરસનો, અને સૌથી નાનો દોઢ વરસનો હતો. ત્યારે અમારા પિતાએ ભરજુવાનીમાં દેહત્યાગ કર્યો. 
અમારા વૃદ્ધ પિતામહને ઘડપણે કેડ ક્સવી પડી અને અમારી માતાને હિન્દુ કુટુંબની વિધવાની જિન્દગીમાંથી પસાર થવાનો પ્રસંગ આવ્યો. 
હું મોટો... મને (બોર્ડિંગમાં) ભણવા મૂકવાનો વિચાર થયો. પણ એમ સૌથી પાટવીને ક્યાંય એકલો મૂકાય ? 

શહેરમાં ઘર લીધું ને ઘરડી બાએ મારી સાથે રહેવાનું કર્યું. હું ભવા જાઉ અને ઘરડી બા ખાવા કરવાનું કરે. મારે માટે અર્ધી અર્ધી 
થઇ જાય. દાદા થોડે થોડે દહાડે આવી ખબર અંતર લઈ જાય. એક દહાડો દાદા શહેરમાં આવ્યા. ઘરડી બાએ ખાતાં ખાતાં કહ્યું, “તમારું 
શરીર લેવાઈ જતું લાગે છે.” ઘરમાં ગમે તેટલું સુખ હોય પણ પુત્રવધૂને હાથે, તે ય વિધવા થયેલ, આપે તે ખાવાનું હોય ત્યાં પત્ની જેવી 
તબિયત તો કેમ જળવાય. ઘરડી બા પાછાં ગામ ગયાં અને મેં બોર્ડિંગમાં જીવન આરંભ્યું. 

. વર્ષ પછી વર્ષ વીતવા લાગ્યાં. મારું ભણતર આગળ ચાલતું હતું. હું ચાર છ મહિને રજાઓમાં ઘેર આવતો. ઘરડી બાના અને 
માતા વચ્ચેના બદલાતા સંબંધ ધ્યાનમાં આવવા લાગ્યા. મારી માતાનો પ્રતાપ વધતો હતો અને ઘરડી બાનો ઘટતો જતો હતો. અને હું પણ 
શાળાના નવા જીવનમાં બદલાતો હતો. સામા ઘરના વાડામાં હું બેઠો હતો. ઘરડી બા સામે ચમચીમાંથી તમાકુ કાઢી ખાતાં હતાં. અને 
એમની જૂની ઢબની સૂડી ઉપર સોપારીનો કટકો ભાંગતાં હતાં. સોપારી ભાંગીને મોંમાં નાખી ઘરડી બાએ થૂંકની પિચકારી ખૂણામાં મારી. 
સાંજ ઊતરતી. હતી. તડકા નમી ગયા હતા, અને કોક કોક વાદળ. આકાશમાં ફરતાં હતાં. સૂડી મને બતાવી ઘરડી બાએ વાત છેડી. મારા 
પિતાના મૃત્યુ પછી ઘરડી બાને માથે ઘણી વીતી. પતિના અંકુશ વગરની માતાએ ઘરડી સાસુને પીડવા માંડી હોય તો નવાઈ નહિ. હવેથી 
ઘણો વખત ઘરડી બાના ઉપર શોકની છાયા છવાયેલી રહેતી. 


(જેલ-નોટ ૨ (૭૮ પાનાં) ૩-૮-૩ર થી ૧૭-૧૦-૩૨, કેદી નં. ૧૭૯૩, બેરેક નં. ૩) ર 





*“--------*- 





 હ્ટ્શ્‌ 


જસ્ટ માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૯૫ 


“-્ન----- 


સુન્દરમ્‌ની પત્રર્સપદા* 


























ન્ક-: રી 
જ કર સ 
“કે ન જિ 76 સડે ક 
$ ૧. 7% ₹/53.7 7 ક/ન્કક ક ઝડ. ચોપાટીને બકડે* 
[4 હ 7૪7345 જે જ “4૮ દે વિવરણ અને વિ એપ્રિલમાં આવશે તે 
1 અઇ? ૧ ૦/ કે નઇ? /ર ૨૮૯% વિષ્ણુભાઈની ૫ રે ત્રિવેદી 90 માડું 
મા જ સિ ત £/ 5 ૧૦ ઉ શ્રી અંબુ રવાનગી છે જ હું ઘણું ખરુ દ્‌ મે તો સારુ 
ર ન ચ મા 
આનંદ થશે. પરાશીી એપ આખર લગી આ ક ન 
વને જર સરો છો, જઃ આપણા વચ્ચેના એક મૃતબેદ 
છ દન શમી જાય એવો સમ્ય ૫ લાનો વિષય મતભેદોનો છે એ 
મડ યક હય મત ત્યના વાવા પ સમીય જોતો નથી, બાકી | 
વિચરમા વ 
કાણુ જ ન મો ભલે પરંતુ આપણે ન આચારના લાંબા ચો ક 
યજ દ ા જ ડા ડા દાવા રિ 
1: શિ િારમઇ! આય અણુ ડરતાં દ! આપણા મોટા કરિયે 
પ્રફાળે ન ક મા પુરુષો પણ સામન્ય ! 
મઝાના ની તોડેલી ક ક 
ગત છે અગર સર્વોત્કૃષ્ટ એતો થી શુ ?કવિતાક્ષેત્રમાં ! 
૧૩-૧૨ ૪૭ ઓગસ્ટ બળવત મતના જટડે 1 
૩૪ ચોપાટી રોડ મું. 9 સોગ સણેમાં “લટ માં આવે. તો ત ક ઠાકોરના શ્યભારત 
ર !ઠી' ભવે પાછું મોકવી દેશ જ શોડુંપડે ભાધુની 
પ્રદ ભાઈ શ ય કયએ માથા પછી 0 | 
પ 
હતવતારણા' નમે. અ ૨ ૧મનનસજતનકતકનાતાક.. મંગ 
નબર આ કડ ન સેં જોવાં. લીધું એને કામે --------54 ૫૦ | 
ફઇ આવ્‌ી' કહો. લખો. છો, કે એ ન # અઝ ૧3 ૨-૦૭, 
“બહ છે વર્ણીઓ. હધીને. ગેયતાની, ઝોકે કડો બા ર દ્્ય્ઝેસ0ીન્ઞ ક 
ઓનો. તધારો. ડેઘમે. ર્દ્શ ન જે અનિસ પપ્ન્બ ક ઝડ 83" નૈ ન્ષ્મી ક 
જ જાણીતા. અંરોોનો પુત્રા નર કે અમુક ! 5૭ 2. નર ર 
પ ન. તા ધ તેમ રચના. કડીળદ્ધરૂપ ફે ન હગ સસ ક 
ન / ન કૂ 
અશેના પચા રવતન સભ સ્‍તે પૂવર (ન ૦ નરવ્ન્સજે પડે 
એેક ન વતિત, બના: તેમ બંધ (સઝ ક ઢી ર્ઝ#2 ક કાડિ ન્ન 
શોની સ્રાવ ક જૂને ગથ જદ નો પ ખેંચાય, (ડે ૦૦ કહ ય તતો કુપ્બ હૂ 
ઓની. પટ કે જેટલે દરજ્જે તેટલે દરકે કધ્યેન' શેના જ” 
વ 3૧% -. કજ 
ર્ચના 01344 ૪૯૦5 કશુ તેને અમુક આઝાદી $ ડુ ૧ ક ક્ટ ૦ તપ 
ખન બી ક મારો હેતુ ઇકો: દર તનનન 2 નતક 
(બધન. મિ રિ તાડન. મેળવવાનો. હતી. «માર, કન 0) પ ૦૮ 5 ્ 
પ હી ન પીર ર ક ડગે 
કેટલાક નવી ગેયતા. અને 12 સકબીજળા ઉરોધી ૮5. ૧/ ૫7 -.. ઘન ક્ટ 
અખાડા કરે છે, યલ, ન્પદી* પૃધીની જુદી "ર ત ટરૅશ્વ”' ન પરવશ ક દ ન 
છૈ તેછે જુ પુખીતી. મું સમ બીજી કોઉ પણ પલેલી ઉની. પે. [ફે/ નડ આડ ધિ નં હરક 5- પ1, ન ન 
કડીઓ અસંખ્ય થડ શ ક ાતતાદ ખડ ચાત ભા સ્માદપ્રોજ ગ્ઝ્ન 
પીતો, બીબામાં જે. અ ઝવ કીઓ રચા, વધતી તો. દે ઝશ ભ દભ નેટવન તજ 
છે તે એની. વધુ ઓછી. ગેય 5 પપ દરે સનદ સ ૦૮ નજ દરેક 
આદિને કાજે ક અ 
દ કછ ન્ન ૭૪-૭૧૭* 


શ્ઞાક્ત વ વની. 
ન્થી જ ન પ્રી પૂજાલાલ, લાઠ શ્રી અંબાલાલ સ ને તતઃ 
૫671254 50.1 ઝડ 7495 ૦૭ 
ઘાટિત. બળવત ક ઠાકોર ક .ભન્બન કેજ જપેક્ત ભાં નર, 
હાટ જન જ ન ૪ કા સજ 
કાડી દ 


હટ 


“ ૨૦૦૮ : ૩૯૬ 





પઇ-/ ડું 


જ્જાપ્ર્ઝ કિર 


શ્રી, 
ન કી. એયરમેઈલથી પૂછાવવાનું સૂઝ્યું હજુ 












૧૫-૯-૪૭ 


દક્ષિણા યયાસમયે. મળ્યું હતું. તેદિવરોમાં જ 


ત ડે 
સમ ૫ર પ્લસ, ક્‌ ઘતી. એ.કાંઈક 
સિન ્‌ તમારે વિષે ચિંતા. મળ્યા.બચુભાઃ 
શ સ્ટ” 1 ડસ્તાક્ષરજ 
કડ રાવ ખવ 1 ૧૧. 72 ક દતસ ઢીલ થતાં તમારા સાક્ષાત્‌ બે આદિ કુશળ.હશે.વસુધા તમને ફેચ 
ડઝ ણ સમાચારપણ કહ॥.-વસુધા-મંગળાળિન 
ઝકલ ઊખવતી. હશે. તમે એને સંસ્કૃત- હ. સૃઘડ સ્વચ્છ, ગૌરવયુક્ત- 
ક જ રિ પડા , “દથિણા' દર્શનીય ફતિ થઈ પ કરીને જમિનું કર્ય 
રી દ્‌ ઉપ્પ્દી કેડ ક નત હ્િનસિન મઉ મજાના છે.નેતેમા તમે ત્ર અને * ઈની કિયા (શાહી વ.) 
કિ ૨૫ ફડ પ રષ ટક સઝ ર તમાર છે દ્રણ કાલુંકાલું લાગે છે. છપા! ઇશ 
ફિ ક ન કસક નક ત છે તે તો કમાલ છે. મુદ્રણ અ  વ્રિરંગી સિત્રપણ મને તો બહું હ 
૦ પેટેમ& “૬ તે એ છે. કાગળ.કદ બધું સારુ 
યી સન મય ષ્‌ પ બે ૪-૦૬-૧ મ્વ્ટ્પ ક હ ક મઝ (૨૦ સારી થઈ જ જુ યવ્‌ાઃ છે! 
કહે ઉષષ મ કડ અ ડત પ કડ તે ઝાખા ઉર" ડાબો હાથ કેટલો મંગલ. ૯. શે. તમારું કામ ખૂબ જ હશે એ. આ. 
કક રેન ક શ કડપ નન “ન ૧5૬ ૪ કર. ૯.૦ “ંસ્કૃતિ'ની. નોંધ જોઈ હ તો. પ્તઉ યોગ 
રી રઝ કે જ્ૂટ્હૂ' ર53 (૨/9 ક ટક નારને તો ખ્યાલમાં આવે જ. જેથ નક જયી. લખવા 
પ કી ક હિક્ઈકે ફિ ડોઝ ૨૪૦? ડ નોટપેપર વાપર અંગે એકાદ કાંઈક સૂઝ્યું હ. ઘીર 
હોં ડો દપ તાગ દરદ ઉડ કડ સ્ક - જેવું છે.શ્રી અરવિન્દ એકે હાજરી ગ્રવવામુરાદ છે. 
કપ પટ કડ જ રઈ સેન્ડલ જવામાં રહી. બીજ રૃહનેધરાવવનુંન હોય હું ધકેલશી, 
રી ન્ઝ #. તેવૃપ :દ(ર્‌ વપેદ ક “૪% દૃ#ર,- ક તમ્‌: પ્‌્‌ર નેબનેજખૂબજગઃ 
ક ટ ડર ક ઝં જડ 11૦% ૬/૨ 2*)%૨) દફ્ખ ભાઈના બે લેખ લીધા હતા તે પૂરા યઈ ગયા.મઃ દ 
છ (પ૦ ૦ પૂ્ક ધપ ૦૨. ૯. [૬ ટ વી કાંઈક મોકલવા કહેરો. ઓ તમારી. સૂચનાથી મળી 
ેજ્૬-૬ 3 $* ૧ 2 “ન દ ઉશ્રી બિરધરલાલ આદિની ફુતિ” ઊં તો. આ' 
£ડ પક જ * કક ૫૬ /5 -#(₹ “૫૬.૦ ૫૮ ભ્‌ ફુ છા એડવારપણ.અપાઘા 
હકપવ ઇપ ડે મદ “ફના દ ક.પણ જો.ગદ્ય-કવ્યો. મોકલવા 
લડ ટ રિક છૌ*્ક્૨-૨// .. 5.૦ દતી. એકબે ગમ્યા હતા. યસ્ક્તિર્ના પૃષ્ઠપૂરક તરીકેમોકલ' 
દદર 4-૧5 ; 5 એકાદમુક્તક સેસ્ફ- પૃ રી હતી. 
ક “-૧ 5૯73-૫૦ કત જેમ અ-ક્વિઓનેપણ થાય. એમની લઢણ સાઃ રહ 


૧૨૭ ર ડેક 79607૧ ને ૦૧૭ ૨૦૪? #ર 


8૨&ડ&૫.% 


** ફક 


5/-#-5/“, («૪8% દિ શિ 


1૧૫ #* 


(૦૧૭૬૮૯૪૮. અને અંતે સારો વિનિયોગ થયો. 


ઊડ નનેકાટ જે ડ*.૧ કરે ઝક ર્નેહ-સ્મરણ. પૂજાલાલ, વિષ્ણુભાઈ, 


આવે છે.એવું ગદ્યકાવ્યોનું 


રે 
તેમનેનેનાનુભાઈને મળો લ્યા 
તમારી 1 જયંતીલાલ આદિને 


દર્જ લચક ફક ક હ.;. દુ બસ્નેહર્વદન. જ જ 
“ઝડ ક મંગલાબેનને ને વસુને અમારો. ત્રજેનો સ્તરે. 
૨પ કક તબિયત સારી હશે. 
ર૫-૧૦-૪૭ ફિ 
પ્રિય ભાઈ શ્રી સુન્દરમ્‌, તજનવ.5 ઉમાશૅકર જોપીના સપ્રેમ વમા. 


ઘણે વખતે તમારો કાગળ મળતાં આનંદ થયો. કાવ્યો પણ 
મળ્યાં. આ વખતે આવશે. વળી કહો છો તેમ કાંઈક શોધીને ધકેલશો. 

તમારે કામ ઠીકઠીક રહેતું હશે એ તો કલ્પી શકાય છે. તેમાં 
“કાગળ લેવાથી માંડીને' - એટલે તો ઘણું જ. હમર્ણાં એ. બધાનો મને 
પત્ર અનુભવ થતો રહે છે. મને લાગે છે કે જેને દુનિવાર્મા “બિઝનેસ” 
ક્હે છે *્રેડટિકલપણું' કહે છે અને કવિઓના તો માથામાં આ શબ્દો 
વારંવાર મારવામાં આવે છે, તે ઘણી મોટી વાત નથી. હા, તે બંને દ્વારા 
નિર્માનુષતા વિકસાવવાની ના પાડવી એ મોટી વાત છે... પણ આ 
અનુભવો તમને ને મને કુદરતે સહજભાવે આપ્યા છે અને ગીતાની 
ભાખ્યા યોમ. જર્યસુ વમેશલમ્‌ ધાનમાં ચખી તેમનો નિર્વાહ કરવાનો 
રહે છે. ડાંક પણ કામ તો કર્વે જ જવાનું છે. તેને કૌશલથી કરી શકાય 
તો ય ઓછું નહિ, જો કે પ્રત્વૈક કર્મને બીજા ઘણ્ધા બધાથી ભરવાનું છે. 
ટૂંકમાં તમે તપાસ આ નવા કર્મજાળમાં આનંદતા જ હશો... કાગળો ? 
તમારો કાગળ આવ્યો ત્યારે એ દિવસે ૪૨ કાગળો મે ટપાલ કર્યા હતા. 
મારે હજીપ્રમાદ ખંખેરવાનો બાકી છે. નિર્યમિતતાવાળાને આ કાર્યો કાંઈ 
વિસાતમાં ન ગણાય. 

આ પ્રવૃત્તિની મોટી મુશ્કેલી - આર્રભધી જ ખ્યાલ તો હતો 
- કે આપદ્ધી ભાષામાં બાર મહિનાની સાહિત્વિક કુલ કમાણ્લી પણ માંડ 
ખોબોએક. તેમાં જુદાં જુદાં ક્ષેત્રો - વિચારક્ષેત્રો ઉપર ચાલતી કલમોને 
નામે તો મોટું મીંડું હોય. આજ નહિ તો કાલે પ્રગટશે. પણ આવું છે. 

તમને પ્રકાશક તરફથી 'અંતરય' વાતસિંગ્રહ મળ્યો ? 
એને નામ આપ્યું હતું. પનાલાલ ક્ષય લઈ ર્પચગની વિરાજે છે. ટીક છે. 
€/૦ 8-7 5તવાવતપા, છવોતલન, પંચગની, જિ. સતારા. 

તમારા તરફથી બંને ચિત્રો મળ્યાં. તાકડે બચુભાઈ એ જ 
દિવસે આવી ચઢેલા. એમને બતાવ્યાં હતાં. શ્રી મંગલાબેનની 
કાર્થમશગુલ મૂર્તિ જોઈ અમને મળ્યા જેવું લાગ્યું. ચિ. વસુધાને ગમે તેમ 
કરી સંસ્કૃત થોડુંક ભન્ધાવશો જ. ગીતા - હિતોપદેશ - નીતિશતક ! 
એને ગમશે. 

ભાઈ સુબંધુ પરમ દિવસે આવ્યો હતો. મજામાં છે. 
જગાભાઈ ઉનાળાર્માં દીકરીને જ્યોતિસંઘમાં મૂકી ગયા છે. 

આ સાથે એક પદ્ય મોકલું છું. ખપ લેવા જેવું હોય તો જ 
ન અંબુભાઈના બે લેખ મળ્યા છે. એમ એમને સાભારસપ્રેમ 
કહેશો, 

સૌ મિત્રોને સ્નેસ્મરણ- તબિયત સાચવશો. 

સ્ને. ઉમાશંકર જોષીના વં.મા. 


૬ાકતિરાણસ 
કૃષ્ત્ ક#મપશ રી દિ 

ડટ 
#(0વ 1 મધ્‌-૧૦૪? 





ર્ન્લપ્યટે, 


મ પો ન્‌ 


શર્ટ 


ડે 
ત્ઝૂ-કતે “૦ 
દ 
ન તઈ રિ 
ક કૃ * 
ઝે છ ગેન ક 
(૫/૩ 3553 
અ ૧ ય. 
પામ છે* ક લા ક હપપ્ન્ય ડે 
દષ્ટ્ “હુ કેન 
ય જેર ૮૫૩% * 
&- ૧૪ “5 ;#ઝ૪5૦ “છ 
2૧૫ ૨૦ 
દે 
દૂ 
(કખનુધા 
૯% 
ડન ક પટ 
પ્ઝે ને કને ડેર 
ક 
ન પ્બ્ને ક્તની હઝ 
પ્ષ્ક્યા 


યા 


ક ક ન 


કે *દ 14૬ 
બ્વપ્ડવી 
મકે 


ન: 


હક 


૬૩ તેપ્ન્ઝે 
રટે ઝે. 215 ષા 


નિવજઈ ૬ર ઝે ) 
રબ “રે (રૂ પ | 
કશ્‌ દરી સપ જેર ક જે. તેતે 


કુ 

ન્ન 

મે ગવ, ,-,૫ 

શાન ઝડ 

૬. ક « 

ર્ર ક ડી ** રૂ#193 કે 
1૦૮૧૫૬ ૧૬ ક ૧... 

ને પ ૬૫4૬૮ જે 

કેઈ દે /% દે 9,3૬૮ ઘતા - જ 25. કસા ક કેક 


ન ઇન.ન? 
૪ર જાડા કે ૯ર છ કા 
( 


જ. 
કને લ્હન્‍્ન બિ 
તર 2૫૬-૦૬૦૫ 


મો ન 

ક ક રકા સક ઝમ્ન્દૂ 

કમ્્રેક્દ્નડે ૦] ૪ે. «ક. 2 
મ ક છ" (5 તતા માપે છા //મ* 

ટ ઈકર55,૩૩ ક 


₹ ::7/#%૬, 
ર જાતિન નદી ?3ેહિન્ન્‍અઈૂથવન્ટ કક જ 
૯૫-ઝે ૧૪ “ભારે “04 મહિ, ૨] 
કાજે "છા 9મડ પ૪ેબ્ન્‍્૩-, નઈ કહન 
કન્યે -ઝિચ્ા નક દેશ ૧૦૦% નાકે ૭ 
મડ. જજ- ગય ન્ટિ ઝે પ્ર-ડ્મ્છ ર] 
.-2 ૧” ઝબાયાદ 41૬51 “ર૬2૨ %* ક. 7૪% મ્લ્ડ્નટ/ 
ષને ન્પ્ક «મુ ત્પુન #૪# 5425: ૨5 
૧3૧૬૬ 42)? ૮૬નકજઝેકભ- ૦ 15 વ્ય તક 
પ્ત ર્ફે-કાળ મકે? પ્ઝે (૧૦૫૦૪૭૬૦૪૮ 213, 
છગન ૬1500શ3);# ૬/4 “ે5#*/ પે જઇએ 
“3 “૫: ઉત ઝે ત કડી સૂર. ક) 
“કલન ર3૮૮ ૨ £ક₹--૫૦૦ક ઃ 


જડ 
#ેનેડ 








ઈ 


“૬25% ૧૨૦૦૩૯” ૬૦ ૦૦૦.૦૦; કેબ 

રન ઇફ -પેક ન સૂારેક. લેક ક 
ડેક રુઃ#2- હ 3? “૫/ કેદ)" ન્‍ટુ* મુક 2##ન્‍3 રૂકે તે ૭. કેષ્ઝે, 
ન કઈક રે જેક ક જને ટે ન્ડ સન્ડે. 
5 મ૩:?૨-- ૦ કમ મન્્ન્મ્ઝ” 


ન. તુન?-&૮ ૧. 
-્્્ચ્ડ્ઝઃ 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૯૭ 


ઉદ ડક જ 


પ્રે ભાઈ શ્રી, 


, સતિ 


“ મિન્પ્બ્રો| 


૧૦૫૭ કે ઝતાખ્ટદાપ 


૨૬૩૧૯૪૬૯ 


તમારો સુદર પત્ર મળ્યાને કેટલો, બધો. સમય થયો ! તમે 

આપણા મૌનને કર્મયોગનું મૌન કહ્યુ સહેજ એવું હતું. પણ મારા પક્ષે 
કાંઈક પ્રમાદવોગનુંપણ ખરું નિરાંત જીવે લખવાનો મોહપણ ખરો. ચિ. 
વસુધા કે સૃધા કે સુધાપરીની છબી કેટલી બધી કાભમય છે !તમે કહ્યુ 
ન હોય અને ક્યાંક ત્રીજે સ્થળેથી પોસ્ટમાં માત્ર છબી મળી હોત તો 
ઓળખાવ યજા કવાથી ' ઉત્તરોત્તર એનો વિકાસ - સવી થતો હશે. 
એક જન્મદિને સાંજે ચપ્પા, બહુ ગમે છે ₹ એમ એણે તમને કહેલુ તેની 
તમે વાત કરતા હતા, દર વરસે એને એ સુખદ અનુભવ વધુ ને વધુ ઊડો 
થતો હશે જ કુ મંગળબેનનું ભારેખમ મૌત તો કેમ રેઠાય ? મણ 
અમારોજ વાક છે અમે કેટલા સમયથી એમને લખ્યું નથી. હમણા નાની 
બૈભીને બળિયા ટંકાવેલા, તે પછી ઓરી નીકળ્યા, દાંતની તેયારી ચાલે છે 
એપ ઘટમાળમાં છીએ. નંદિની ભૂસકો મારીને ચોથીમાં ૫ડી છે નાની 
બેબી તમને ત્રણેને ગમે એવી છે આઠ માસની બાળકીએ મને તો, દીક 
ટીક બાધ્યો છે સવારે પંડિતજી પાસે જાઉ છું ત્યારે ળાવે નારિ દિલે પગને 
પાછા ખેંચે એવુ હોય છે... છેલ્લા ઘોઢબે માસથી પંડિત સુખલાલજી પારો 
૧1 ઝિપ્માટ વાંચવા જાઉ છું પોતે કાનુગાના બગલા સામે રહે 
છે સવાર એ નિમિત્તે જાય છે આઠમા પ્રકરણમાં ઝોલાં ખાઈએ. છીએ. 
શી અમૃતતાણી છે !પ્રતિપક્ષ જેવું કાઈ મળે જ નહે, કેમ કે ગમે તેવા 
પ્રતિપક્ષર્મા પણ સત્યનો જે કાઈ અંશ હોય તે પેલાના કરતાં પણ પોતે 
વધારે કુશળતાથી કોતરી લે... હિંદુ યુનિવર્સિટીનાં બી.એ.ના સિલેક્શનમાં 
ઢાગોર, રાધાકૃષ્ણન, શ્રી અરનિન્ઠ અદિનાં લાષાણો છે, એ રીતે આપણી 
આવી વાણી પીરસાવી જોઈએ. તમાર્ડું સાવિત્રી તું મળ્યું તેવું જ થોર્ડુક 
જોવું પૂરુ વાર્યુ નથી. નિરાંતે વાચીશ. તમામ હાથમાં છદ તો સુશિષ્ટ 
ચાવે જ સામાન્યતામાં સરીપડ્યા વગર. એક ઓર “આપશે ના અર્થમાં 
તમારે ઇંદ કારણે વાપરવું પડ્યુ હોય એમ મને ભાસ્યુ .. પુસ્તકાકારે 
*ાપિત્રી નું કાંઈ મળે છે ?... શ્રતિપદા' છેવટે તૈયાર થયું છે એક તકલ 
આજકાલમાં તમાર હાથમાં પડવી જોઈએ. તમારો પ્રસ્‍તાવલેખ મને તો 
ખરો જ - અહીં ઘણાને ગમ્યો હતો. પનાભાઈ પરનું છાપ્યુ હતુ. સુંદર 
લાગ્યુ. જો કે તમે એમને ત્ળાખ્્વ૦૫૬ કળાકાર કહો છો તેથી ઊલટું જ મને 
લાગે છે અને મને ડર છે કે કદાચ તે તમને લાગુ પડતું ખાસ કરી '૩૩ 
ગાળામાં. પછીથી તમારા બંનેની નેજી ફિલતૂડીઓન્ા યગ મળ્યા છે 
પૃણ તે છાપ્યા નથી. ચાલશે ને 7... વળી ક્યારેક કાવ્ય ઈવનિંગ ઈન , 
કિચિદપિ મોકલશો. “મતમોજી'માં પેલી વૌવનારંભની સ્ફૂર્તિ હતી. 


બધાને ગમ્વૂ હતું. 


સૌ મિત્રોને સ્નેહ સ્મરણ. 


* ૨૦૦૮ ” ૩૯૮ 


ઉમાશકર જોશીના સપ્રેમ ર્વ.મા. 










































શ્ય પન 
તત પ્મન્‌. 
શકસીતિચધ 
દ્પ્જ સાજાકડી પાસે ધસ, પડ 
શક્ખવોનાદ 


ર *-૦ ર-૯- 


જું હે નૈવબર્ય 
1 ક 
પાક 5૧૬4 મન જાત્યાઝે ડેટ જ 1 
રે ને દુર્ણાકપ્મ્દુ કાળ 
ક્વ ર્ડુપ 


જ્ફેન્ય જે 
ય ખ/દદુ 91૬૧૧ ષ્‌ વ જ 
છુક મતે પ. ગ મ કજ ૬ઈ્ઈ્પધ્નનઃ પર્‌, 
કૂર મ 
॥દ.ખપઝ્યનુ ક ર દિ દિ કરે ર૧3૫ કે. “% 
ન 
ક 1. ટા હેક જે 
નેની «૯ 5 મીન ગહ પાં 
ક.મ્ન્ દડ 
ઝડ ભકોળખાપ છુ જ ન 
ડિ વી જાત ૧£! ર. 
ભજ ૪ 
# ૪૫31 રાયન ન. શે (પષ્ક (ઈ) કં 
771 દન 3૨૫૭૦ «ક્‌ તણ કક 
જન રે પ્્પ્પ્તે કહે તેની 
- “૫૨ પદ 
કારે ર૩ 
પ ઝુ પ્તત્તે- પ્ર 
કેને ઈ 5 “ 
ર €(* 4ર, 
શુ ૦ ખઈ” % પે ફો. 
ધરે છ જહ જપ્ત હ બનવ 
કવર ટૂ પ હ 8 પાકે રપ! 
ર નિત *નકે્‌ ન ઢી જ 
ફં ખડ” ૮#5/- ર ત * પ3 3પ 536, 
 િ જ રપ * મ 
4 5 કે / જરિં જ ઈ ડઝજિટિ 
ન ર્ર 
હ ૧ ૬૦૯- 4? રન્ઝુ પ ન જેતા કાકિપિશુય 
૬ િક્નઓા 540 પ જ (દ કરાળ તે 
ર જ ૮ હો જે જધારે 
ર (૫૮ 
5310 નકક સ્ક ક કે 130ના બ ્શ્ક દ 
દૃ ક 
કે જે, ૨૧-૪૫ ૬. કરકે 2૧૬૮૦૪ 
અજ. 
શ્્કૂન્ઝ શ્ર ક કપ “ફિ ય 
કદ *૩ફે”, કડ ને ને ત 


“તમ:-ત્ડ---- 
“કાગ સેઝ ૫૫-૬૪ તે 


#્નુન્પ્ય 5 


૫૦૫૫૧૮,૪* ૬, ન્ન ક 
કે ન પથ મ, 151% ઉડા, ક ચક 
૧ * 4257૬3 
ગમ કઝ સ. બરે પ પડ 
જ પ ૧5 
8 તે ૩૬. «૫૫૨૫ 
છે. ૫5 ૬, *#/િશા? જડ્ડૂ મ 
“ઝર ₹ ૫૩ દિ. ૧1 1 ટડ ચ 
જદ હ મ! 
ક 2/૫ કા ક 
(ક * પનક ૬” હી! 
23 ફ ઝે ળે ર ૧ફ. શા. ર પમ ફં 
મબન અ “ય જ ૪. 


ખ્્ 
£#૬[ ", દ્ર ષૃ 
કપા સ 
મ કા 
હાં ૧. 
નશ. ("90 તાપગઉહા તુ 
'ેદ્ન... થડ ક 7 ૬ શ જ 
સશ ટિ કડિ પ્ર ની કને શ 
જ" ક બે ના શ તબ શ્‌ 
૯ રેટ પા છ 


ક 
જ બધ 






- કજર્ડનન ન નચ રક 





પે ક દ 
૪2૬ 7કા 51; _ કસ એ 
ુ વ ફર જ 
૭ ૮૬૨૪૫ પરક? 3૬ ડે શપર્ટન ર 
" દરેડ12 પ“, £: ૫૨ ચટ ડે! ૮ હ કક: 
ક ક્રિ જે ૫ ક 
૧ ઝુ ન્ક્સ્ર્‌ દ દ 
હ) હાઉ ક. હે ડઝ ે “જકેપ્્ઓ જરે, . * 1 
:- “.#“.% -: ઈ” હ૪કઃ_ ખડક - “૦0/73, ન્ન ઝન 1 
5૫૦૫૫૩ સ 8-5: ઈક્છ ૬, “5 રજ «પદે ૪૧/ન " “૧જ ૪; 
ે જ ર ક 
દ જે. જવ. ડુ ર (ત ઘ૮#,* જ ન" ૬૧૯૬ જીરે. ૪ 
િશ્ક ર ૦4૬૬ જ ૬૬ ક». ૫/ ૧ દ ષ્‌ હશે ર- "5. [બા ર 
ટ જ કાઈ કદે  રજ્ને# “7 
ર“ *ંપ૬, ૧ ૫3મ/**"૩૭૩ 5.5૧૬ ર૬ ઠં ઇર, શ્ય (- દૃ ત્સ્ટ સ જે ર | 
ઝર હક ક ન કજ ૬ દ ન મ તષ દ ુ ₹૪૦5/૩*૬ 
હ ફદ ₹15* ૨*%,”1-% ૬૧. 29031 ય ઝે “દેર 
ર? ક 
પ જ */* સ સ્પસ્ટ ર કડ / પટ. 338 મટ? ૨. ઈટ પિ ર 
ન્ન કે ટ ક ] 4 , વ્સ્ક્જ્‌ ૧1 દ ષ્/ “ટલ્જ- 5૨ ડિ ક્ર ક | 
મડે 2 કદ. પડ “દન્દયુ 1 સંધ ૫ 1૧૮ ઝે ઈ 
અ? ક ફર જ” ?ે ૨/૮ 74 ₹« ૦ ૦* ૧૫ ક. ક - «ઝ ૫૦૯૯ -" / 
નો 2.55 દ -, વ ““પષ્, હ્ડત્ડ્ડ જ શ | 
કસ જન જ જ. “ધજા 5 જ કા ડુ કે | 
15% તદ; નિ મમ ન્ણિષ્‌/ ર દ 
પદ્ય પ્: કસ ૧૫૫ હ ૧૧૬ * ૫/૫૬ લકને / 
રિ કન 8૨1૧ 2 %૫૫૫/,૫ 3: ર ષ્‌ અચે *દ3ર., જ 
જામા ર ક જિમ 
3 1% કેદ કે ક. ૫% દિ / તદ્‌ / 
વા પપ પપ ક “જરડ ; 
5- નાત ટફ 1 ડપ જેર ર૫. ૫. «.  #? 
દ ક 7પારર 73633 ૪ 1 જ હ 
પ.ર ૧૯ * જ પિ 
કળ છદ (નેસ કાફ કી “પ ર 
મ; ૧૬ «-, ઉદ ૪રેછે, 02% 
ક યે 512 ૧૬1. ૦ 1 ?બપર્‌ક; 1 
ય્‌ ક 
21 હસ રડે ી 
ત પી હિ: ! 
૫૧૦? ય કુ ર નક ન ન્ટ ડ્ર ી / 
બપ 316 ૬ર 9૦૬૦૬ ૧2 ૫૧-૬/ ૨53%. / 
ી ૫7% 
4 કુ 
કનકકરાનક કનાન “પકરાકટનનનમયુ સક સના કરકકબયન કમ્કનઝમજઅતજરી સ" / 


પ્રેય ભાઈ શ્રી, 
આજે 'વસંતપૂર્ણિમા'્નાં આઉટપ્રિન્ટ્સ અને આ સાઘે પુરસ્કાર-પ્રતીક રૂ. પાંચનો ચેક મોકલું છું. 
બલ્લુકાકા ગયા. તમે એમને અંગે પદ્ય-ગધ કાંઈ લખવાના ? “સંસ્કૃતિ'જોગું હો તે આ તરફ મોકલશો. 
બીજું શું ચાલે છે ? બધાં મજામાં છો ને ? અ.સૌ. મંગલાબેનને અમારાં બધાં વતી સંભારશો. ચિ. વસુ તો ભણવામાં આગળ 
વધી ગઈ હશે. પપ્પાની ભૂલો શોધતી થઈ કે નહિ ? એના અભ્યાસનું વિગતે લખશો. નંદિનીને ગુજ. છઠ્ઠીની પરીક્ષા શરૂ થશે. 
શ્રી અંબુભાઈ આદિ મિત્રોને સ્નેહ સ્મરણ. એમની સૂચનાથી શ્રી પંડિતે ત્રકગ્વેદ અંગેના પ્રકાશન માટે લખ્યું હતું. તેનું પરિપત્ર ગુજ 
વિદ્યાસભા, વડોદરા ઓરિએન્ટલ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ, ભારતીય વિધાભવન, એજ્યુકેશન ડિષાર્ટમેન્ટ (ડી.પી.આઈ.) રાજકોટ, ગુજ. યુનિવર્સિટી વગેરેને 


શો. મારે જ્શ્રી પંડિતને લખવું જોઈએ. લખીશ. 


મોકલવા કહેશ 
ગોષ્ઠિ અને શહીદ કોઈ કેબ્રુ.માં પોંડેચેરી આવે તેની જોડે મોકલું. બને તો પોસ્ટથી જ મોકલું છું 
ગયા કાગળ કે તે પહેલાં તમે એક તમારો બહુ સુન્દર કોટો મોકલ્યો. આભાર. જેનું યાત્રા હમણાં જ બહાર પડ્યું, એ શબ્દો સાથે 


સંસ્કૃતિ ઉપર છાપવાનું બહુ મન થઈ આવ્યું. ડાહ્યા માણસોએ રોક્યો ! 


કદ્યચ અંબુભાઈ આ તરફ આવે એવું સંભળાયું હતું. ક્યારે ? તમે ? 
ગયા કાગળમાં - ર, જ કદાચ - તમે લખેલું કે સંસ્કૃતિ તરફથી નાની રકમ પણ મળી - એ મતલબનું. નાની શબ્દ તિચારવા 
જેવો ખરો. બંનેએ. હું તો પહેલા અંકથી જ કાવ્યના ૩) અને લેખના ૧) દરેકને ધરું છું. કદાચ વધુ આપી શકત. પણ એવો વિકાસ... ? દિવાળી 


અંકોનું નજરાણું આપણને તિશેષ હોય છે, તેના અનુસંધાનમાં આ રકમ (૩. ૮ કદાચ) મળતાં નાની જરૂર લાગે. પણ આ લખવાનું કારણ 
મુખ્ય તો એ છે કે એ નાની રકમ તમારા તરફથી બહુ અલ્પ લખાણ મળ્યાની હકીકતનો નિર્દેશ કરે છે. માટે ૧૯૫૨માં કાંક વધુ કાઢશો. 


સૌ મિત્રોને સ્નેહ સ્મરણ. 


અ'વાદ 
૧૯/૧/૫૨ 


ઉમાશંકર જોષીના સપ્રેમ વં.મા. 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૩૯૯ 





ઉર્‌ 


“૨૦૦૮ ૧૦૦ 





ર૪ િસેમ્બર, ૧૯૫૨ 
પ્રિય સુન્દરમ્‌. 
ઉત્તર અને પૂર્વ હિંદન! પ્રવાસમાં પુરી આનો ત્યારે તમારી પાસે 
આવી પહોંચયો છું એમ માનીને કાગળ દ્વારા મેં હાઉક કર્યું હતું. કોવંબોથી 
ગાડી રસ્તે તાલીમનાર થઈ ખાડી ઓળંગી મદ્રાસ થઈને નીકળ્યો હોત તો 
કદ્યચ મિત્રોને મળવાના લોભે પોંડિચેરી ડોકિયું ષણ કરી જાત. એક યોજના 
જાફનાથી મદ્રાસ વિમાન રસ્તે આવવાની હતી તે વધુ સામાનની કમલાખ્તીને 
લીધે જતી કરવી પડી. નહિ તો પુષ્પકવાત્રા થાત, રઘુર્વશમાં કવિકુલગુરૂએ 
ઊડતા વિમાનની નીચે જમીન કૈમ ખસે છે અને દશ્વપરિવર્તનો કેવા કમે 
થાય છે એ બધુ કેવી સૂક્મ અવલોકન શક્તિથી ગાયુ છે ? પ્રત્યક્ષ ઊડયાો 
વગર એવું દર્શન કરવાની એમની શક્તિને વદન ! 
કોલંબોથી આગબોટર્મા બેઠો ને કાગળ દ્વારા હાઉક કરવાની વૃત્તિ 
જોર કરવા લાગી. રાતે જમતા હતા ને ચૂપચાપ સ્ટીમર ચાલવા માંડી. 
કૌલબોના દીતા દૂરથી એક હારમાં બધા દેખાઈ રહ્યા જાણે સમુદ્ર ઉપર 
દીવાઓરનું એક તોરણ તરતું ન હોય ! એક દીપક હ્ીપ તરતો ન હોય ! 
સવારે ઊઠયા ત્યારે તો કન્યાકુમારી વટાવી ગયા હોઈશું મલબાર કાઠાના 
દક્ષિણ છેડાના ડુંગરો ડોકાવા માંડ્યાં. ત્રણ મહિના પછી ભારતમાતાર્નું 
પ્રથમ દર્શન. હું તો ચૂકી જાત. ધૂનમાં પરોઢની શાંતિમાં તૂતકની પ્રદક્ષિણા 
[હે * રે 


ઉમ 


બળા શક, ડપડ. 

તા. ૧૬ ૧ ૧૮૫૫૩, અમદાવાદ 

સ્ટીમર ઉપર કાગળ પૂરો ન થયો. તે આજે મોકલુ ? એ વખત્તે 
શીતર્યું હોત તો તો ઘણાં બિલાડા ચીતર્વે જાત. પણ દરિયો ચાલુ ધોતાની 
ભણી લલચાવ્યા કરે (કોલબો આવતાં સુધીમાં હિંદી મહાસાગરનાં ગંભીર 
સૌદર્યોનુ આકંઠ પાન કરવાનો લહાવો મળ્યો હતો.) આ પત્રનો અવારનવાર 
રશ્ળિ વીટ્ચ તમારું સ્મરણ થતું તેના એંધાશ્નરૂપે હોઈ મોકલું છું 

મુબઈ રપમી સવારે ઊતરી રાતે જનતાથી અ વાદ તરફ વળી 
સદ્ગત ચુનીભાઈની દીકરીનાં વિવાહ અગે 3૧મીએ પાછો મુબઈ ગયો 
અને ૮મીએ અવાદ ત્તે પછી અહીં છું ભત્રીજીનું લગ્ન ફાગણ સુદ ૩નું 
શખ્યુ છે એ કાર્ય નિર્વિએ પાર ઉત્તરે એટલે પિતૃશ્કણમાથી તગભગ મુક્ત 
થ્યા એવુ લાગશે. લાને પણ સંતોષ થશે. 

મુબઈમા જાણ્યું કે પેલા કોઈ અમેરિકન પ્રકાશન માટે તમે મારી 
એક કૂતિનો અનુવાદ આપ્યો છે સિંગાપોર જ્યોત્સનાના કાગળમાં સૂચન હતું 
કે કા તમે કાં ઝીણાભાઈ આપશે. મારાથી તો કાઈ થવું મુશ્કેલ હતું આ 
લંધુકાર્ય માટે આભાર માનવામાં ભાગ્વે જ ઔગિત્ય, ભાઈ શ્રી ગુલાબદાસ 
કહેતા હતા કે તેની રકમ તમને મળી ગઈ છે તેવા સમાચાર છે તમે અનુવાદ 
અગેનુ કાપીને બાકીનું મને મોકલશો. અનુવાદમાં બીજાની મદદ પણ લેવાઈ 
હોય. તમારી જ મદદ હોય તો તમને સમજાવીને એ આપવું જોઈએ. 

1ચ. વસુધા હર્વે ભણવામાં ઘણાં આગળ, વધા હશ. ઇર્તિહાસ, 
જીવનચરિત્રો વગેરે વાંચે છે કે ? અ.સૌ. મગળાબેનને ખૂબ ખૂલ સ્મરણ 


પ્રવાસમાં સો બલ્કે પૂરા ૧૦૧ દિવસ થયા. તગિયત સારી રહી, 


નં 
અમારા બંનેનાં. 


શરૂઆતમાં શરદી એકવાર થઈ તે બાદ કરતાં, જાવા, બાલી, મલાયા, 
તિલોનમાં પણ સ્વાસ્થ્ય સાર્રું રછું અને જાણવાનું ઘણું હર્તુ સિલોનમાં 
સંગિરિય પોલોજારુઆ, અનુરાધપુર આદિ સ્થળોએ. તમને અને કરી 
અબુભાઈને ખરે જ થણો રસ પડે આ બધા દેશો બગીચા જેવા છે એટલે 
પર્ગશ્રી રૂપે પરમાત્માનાં દર્શન ચાલુ થયો કરે. હિંટીઓ માટે સર્વત્ર 

,ભાવ ભર્યો પડ્યો છે જો વેળાસર વેડફી ન મારીએ તો. 

ત્યાં મિત્રોને સ્નેહ સ્મરણ. આ તરફનું કામકાજ જણાવશો. 

ઉમાશંકર જોશીના સપ્રેમ વ.મા. 


બ્ટ્શ 


અમદાવાદ 
૧૫-૧૦-૧૯૫૫ 
પરષ ભાઈશ્રી, 
પત્રો અને હસ્તપ્રતો મળી ગયા પછી તરત મારેલખવું જોઈતું હતું. પણ ખૂબ રોકાણ રહે છે. વચ્ચે ભાષણનો એક અંશ “અર્ધ્ય'માં છાપી દેતો હતો. પણ તમારું કાર્ડ 
ફરી જોયું તો તમે સમગ્ર છપાય એવું સૂચવેલું જોવું. માગ્ર મનમાં એવો ખ્યાલ છે કે આખું જ આપવાથી તમને કદાચ અન્યાય થાય. મારી ભમણા પણ હોય. પણ મને ખરે જ આવું 
લાગ્યું છે. તમે ક્હો એમ કરું. મોડાવહેલા તો તમે સૂચવ્યું છે તેમ સવાલ જ નથી. અને “સંસ્કૃતિ' તમાડું જ છે. 
અત્યારેશ્રી હીંચબેન ઉપર મોકલેલું કાવ અર્હી આગનું છે તે જોયું. ભાઈ શુકલ લાવ્યા હતા. પહેલાં શ્રી હીચબેને કાગળમાં ઉલ્લેખ કરેલો. પહેલી લીટી વાંચતાં'જ 
શુક્લને મારાથી કહેવાઈ ગયું : સુન્દરમ્‌ કેવા કવિદિત છેઃ આખું પણ રસથી વાંચ્યું. તમારી કવિતાની ઈબારત લગભગ એ રહી છે. પહેલાં 'રાયપુરની રમણી' ગાળામાં વાસ્તવિક 
ચિત્રણોના પટ અંદર અનાયાસે. ગૂંથાઈ જતા, હમળ્ાં ઊર્ધ્વના ગૂંથાઈ જાય છે, પણ ક્નક્સૂત્ર કવિતાનું રહે છે. હજી ફરી વાંચી નથી, પણ છેલ્લા “દક્ષિણા'માં પણ તમારી કૃતિ 
સુંદર લાગી. શ્રી અરવિન્દનો અનુવાદ એટલો (તમારા જેવા માટે) સફળ ન જણાયો. મૂળનો છંદ શક્તિમન્થર ગતિએ ચાલે છે. આ “ઉપજાતિ'ની પસંદગીમાં કદાચ મુશ્કેલી હોય. 
શ્રી અરવિન્દની કવિતા તમે ગુજરાતીમાં લાવો એવી તો કોણ લાવે ? 
૨૧મીથી નડિયાદમાં ગોકીરો છે. મને “અભાગિયા'ઓમાં બોલાવેલો છે, તેમાં ઘણી અતઢવ પછા (બધા જ મિત્રો જવાના પક્ષના નીકળ્યા) છેવટે હા.લખી છે. આજે 
શ્રી કરસનદાસ આવેલા છે. પરિપદ જીવે તો છે, પણ આ રીતે જીવે છે એપણ નાલેશીભર્યું છે, અમદાવાદમાં ઉપાડો લીધા પછી તળગી રહ્યા હોત તો સારું એમ પણ થાય છે. 
કેમકે લોકો તો એમ પણ કહી શકે -કામ કરવું નહિ ને ટીકા કરવી છે !કોઈએ રસ લીધો નહિ એટલે આ રીતે મન ફાવે એમ મોવડીએ ચલાવી. અને આમ ચાલે એ સમૂહ 
જીવનને શોભાસ્પદ પણ નથી. ગૌરવપૂર્વક, ઔચિત્યપૂર્વક કાંઈક થઈ શકે એ જોવા સૌ સર્ચિંત છે. કોઈને રાગદ્ેષ કે અબળખા કે એવું નથી રહ્યું, મૂલ્યો પણ બદલાઈ ગયાં 
છે !શ્રી મુનશીને પણ ગુજરાતના મિજાજની કશી ભલા જવને ખબર નથી. 
એ નિમિત્તે “કવિની સાધના' વ્યાખ્યાન જેવું આપીશ. મૂળ વિચાર કવિતા વિતક્નો હતો, પણ તે નિરાંતે કરવું છે - એના પ્રાસ્તાવિકરૂપે આ થઈ શકે. 
તબિયત સારી હશે. ચિ. બેન સુધા મજામાં હશે. એનો સ્વાધ્યાય ઉત્તમ ચાલતો હશે. શ્રી મંગળાબેનને અમારાં સૌનાં સ્મરણ કહેશો. બધાં ત્રણે સાથે ક્યારેક આવવાનું 


ગોઠવો. 

શ્રી પાઠક સાહેબ અંગેનું કાવ્ય આવતા અંકમાં જ આપવા ખ્યાલ છે. હું તમને લખવા વિચારતો હતો. શ્રી મેઘાણીભાઈ ઉપર લખ્યું હતું એવું કાંઈક ન 
લખો ?માચ મનમાં પછ છે જ. કાવેતા જેવું પણ છે. પણ મારી ઉપર અવસાનની તાત્કાલિક અસર ઘણી થઈ હતી: એટલે મૌનનું શરણું લીધું. રહી રહીને યાદ આવે એવું 
માણસ! 

ચાલો.અવકાશે લખશો. વડોદરામાં કે તે પહેલાં અમદાવાદમાં મળતા જેવું ન જ થર્યું. કેટલીક વાતો પણ કરવી હતી_ કાગળ ચીતર્યે ન પતે. પણ તમે તમારા કામમાં 
રહ્યા. તમામ કામ અંગે જ વાતચીતના ચાપલની વૃત્તિ હતી.પણ મૌન એપણ અભિવ્યક્તિ તો છેજ ને છેવટે ? 

તમને 'અખાના છપ્પા', 'વસન્તવર્ષા',પ્રો. ઠાકોરનું ભહારાં સૉનેટ' (નવી મોટી ૧૬૦ ઉપર સોનેટવાળી આવૃત્તિ) - એ મળ્યાં છે ? પ્રકાશકો હા કહેતા હોય છે. 
“શાકુન્તલ' દિવાળી સુધીમાં થશે. બધું સાથે મોકલું. 

ઉમાશંકર જોશીના સપ્રેમ વમા 


ક ૫4 લર ધી 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૪૦૧ 


સુન્દરમ્‌ સૌના... 





કવિ સુન્દરમે ગુજરાતને પોંડિચેરી સાથે જોડ્યુ છે 
વાયા સુન્દરમ્‌ સહુ કોઈ પોંડિચેરીને ઓળખી શક્યુ છે, પામી 
શક્યુ છે ગુજરાતમા ૧૨૮ શ્રી અરવિન્દકેન્દ્રોનુ પરામર્શન 
સુન્દરમ્‌ દ્વારા થયેલુ છે વડોદરા શ્રી અરવિન્દનુ મુખ્યધામ 
છે “દક્ષિણા' સામયિક ગુજરાતને જોડનારી કડી હતુ. 

કવિસુન્દરૃમે જ ગાયુ છે 

જગની સૌ કડીઓમાં સ્નેહની સર્વથી વડી' 

ગુજરાતને પોંડિચેરી સાથે જોડ્યા પછી ગાય છે 

છડી એલાધતી જ્યારેપ્રભુની આવતી ઘડી.' 

ગુજરાતમા અવારનતાર લાલાટૂકા પ્રવાસો કરીને, 
શિબિરો ગોઠવીને સુન્દરમ્‌ ગામેગામ ફર્યા છે તેમના 
આગમનની રાહ જોવાય. સુન્દરમ્‌ જાણે સ્વજન, એક 
આત્મીય સભ્ય અને એમને મન આખુ ગુજરાત એમનો 
પરિવાર. વડોદરા, પોરબદર કે મુબઈના સાધકો એમનો 
કાર્યક્રમ ગોઠવે એ બધાને સાચવતા આવડે એ સૌને મળવાનુ 
સમયપત્રક ગોઠવીને જણાવી દે જો શિબિરો ગોઠવાઈ હોય 
તો વેળાસર પહોચી જાય શિબિર અંબાજીમાં કે 
તુલસીશ્યામમાં હોય સુન્દરમ્‌ હાજર! પોંડિચેરી અને ગુજરાત 
વચ્ચેનું સેકડો માઈલનુ અતર એમને નડયુ નથી. 

ગુજરાતમા નીકળે ત્યારે વચ્ચે આવતા ગામોને યાદ 
કરી લે, સ્નેહીઓને સભારી લે. એક વાર જૂનાગઢથી ઈશુભાઈ 
દવે (પત્રકાર)ના ઘેરથી નીકળતા સુરેન્દ્રનગરને યાદ કર્યું 
ત્યાના ભાનુભાઈ શુક્લ (ત્રી. સમય )તે મળવા અમે પહોચી 
ગયા. અગાઉ જણાવા વગર ગયા એટલે “અતિથિ' છીએ 
એવુ કહ્યુ. ભાનુભાઈએ કહ્યુ “સુન્દરમ્‌' જેવા અતિથિ”ની હુ 
રાહ જોતો હોઉ છું બપોરનુ જમવાનું સાજે જમ્યા. ત્યા સમય 
સાચવવાની કોઈ ગણતરી રાખી જ નહીં. સુન્દરમ્‌ સાથે. 
સમયની કોઈ પાબન્દી ન હોય એવુ આ યજમાનેય જાણતા 
હોય. ખબર પડી એટલે કૌમુદીબહેન દવે વઢવાણ બોલાવી 
ગય॥ ત્યા તેમની એક બહેનપણી - જે સુન્દરમ્‌ની ખાસ. 
ભક્ત, તેના પાસે લઈ ગયા. આ બહેને એવી એક ટેક રાખેલી 
કે તેને ત્યા પુત્રજન્મ થશે તો સુન્દરમ્‌ના દર્શન કંગ્રવશે અને 
નામાભિધાન કરાવશે. 

થોડાક, દિવસની આ પ્રસૂતા બહેનપણી પાસે તેઓ 


ર૦૦૮ ૪૦૨ 


રામજીભાઈ કડિયા 


અમને લઈ ગયા.ખૂબ આનદથી તેના બાળકને રમાડ્યો અને 
નામ પણ પાડી આપ્યુ. આ તો. કવિ સુન્દરમ્‌ 
હું ચાહું છું સુન્દર ચીજ સૃષ્ટિની 

કશાય છોછ વગર ચાહવાનો આવજો પણ એક 
ઉમળકો એમની આખોમા છલકાતો હતો રનેહ અને 
સુન્દરતા જાણે એમની આખોનો નયનરસ સુન્દરમ્‌ આવી 
ઘણી રીતે સૌમા વહેચાઈ ગયા હતા. એમને મળવુ સહેલુ હતુ 
પણ પામવુ અઘરુ હતું. એમની નિકટમાં આપણે સમાઈ ગયા 
છીએ પણ એમને ઓળખી શક્યા નથી, પણ સુન્દરમ્‌ જેને 
ઓળખી જાય છે એની તો વાત જ નોંખી - અનોખી બની 
જાય છે 

પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર પન્નાલાલ પટેલની આ ઘટના 
તેમના જીવનની છે વરસો પહેલા તેમને ટી.બી. થયો હતો. 
સુન્દરમ્‌ તેમને પોંડિચેરી બોલવ્યા. ભોગમાધી રોગમા અને 
રોગમાંથી યોગમા પન્નાલાલ પટેલ ઊતરી ગયા, કવિની અગત 
દેખરેખ અને શ્રી માતાજીની કૃપા પામી પૉંડેચેરીમા રહ્ય 
સાજા થઈ ગુજરાત આવી ગયા. આ પન્નાલાલની શરૂઆતની 
કેટલીક વાર્તાઓ સુન્દરમ્‌ના સ્પર્શથી અધિક સુદર થઈ હતી. 

આવી બીજી ઘટના પણ એક લેખકની છે તે અરસામાં 
વિશ્વામિત્ર' નામે એક વાર્તાકાર સુન્દરમ્‌ સાથે સપર્ક રાખતા. 
ઊગતા નવલકથાકાર હારિજના મોરારભાઈ ઠકકર, અનાજ 
દળવાની ઘટી ચલાવે, તેમની એક નવલકથા સુન્દરમ્‌ને ગમી 
ગઈ, હારિજ વિમોચન માટે કવિને બોલાવ્યા. મોરારભાઈએ 
અહોભાવપૂર્વક સુન્દરમ્‌નુ આતિથ્ય કર્યું. સબધ વધતો ગયો. 
શ્રી માતાજીના આશીર્વાદ મળ્યા. પછી તેમણે લખવાનું ઓછુ 
કરી રૂ કપાસના ધધામા ઝુકાવ્યું થોડા સમયમાં હારિજ 
વિસ્તારના કોટન ઉદ્યોગપતિ બની ગયા. ઘટીની જગ્યાએ 
જીનિંગ ફેક્ટરી ધમધમવા લાગી. નસીબની કેવી બલિહારી! 
સુન્દરમ્‌ આવ્યા ત્યારે અમદાવાદ મળવા ગયા. મોરારભાઈ 
ગળગળા સાદે કહે - સુન્‍્દરમૂજી, આ સુખશોભા તમાર્રા 
પગલાને આભારી છે!સુન્દરમ્‌ જેમનામાં રસ લીધો છે એ 
બધા ધન્ય થઈ ગયા છે 

શ્રી માતાજનો સીધો ફોર્સ સુન્‍્દરમ્‌ની આખોમા આવી 
જતો, ત્યારે તેમનો ચહેરો બદલાઈ જતો. ઝેઠપુરી નગરની 


બ્ટ્ણ 


મિટિગોમાં વિવાદ થતો ત્યારે સુન્દરમ્‌ની આંખોમાંથી ડિવાઈન 
ફોર્સની ધારા નીકળતી જોઈ છે. વિવાદ શમી જાય ત્યારે 
ઘડીકમાં તેમના ચહેરા પર શાંત આભા સહજતાથી પથરાઈ 
જતી હતી. આવો એક પ્રસંગ રાજકોટમાં ડૉ.વસંત મહેતાના 
ત્યાં બનેલો. અમે ઉપર જમતાં હતાં અને એક બેન સુન્દરમ્‌ને 
મળવા આવ્યાં. ડૉક્ટરનાં એ પૅશન્ટ હતાં. મળવા આવેલાં 
બહેનને સુન્દરમ્‌ આગ્રહપૂર્વક ઉપર બોલાવ્યાં અને સૌની સાથે 
જમવા બેસાડ્યાં. ડોક્ટર નામરજીથી બોલ્યા - સુન્દરમૂજી, 
હમણાં મેડિકલ ઈમરજન્સી ઊભી થશે. તેને અલ્સર છે, 
આપણા જેવું એન ખાય તો સારું. 
ના, ના, બધું પીરસો. સુન્દરમે કહ્યું. 
પેલાં બહેન, દિગ્મૂઢ થઈ ગયાં, સુન્દરમે તેમના માથે. 
હાથ મૂક્યો... જમો બહેન, જે છે તે બધું. 
ડૉક્ટર ગભરાઈ ગયા. હમણાં કંઈક થશે. તેઓ ઊભા 
રહ્યા. બહેન જમી રહ્યાં. કશું થયું નહીં. હરખાતા વાતાવરણમાં 
સુન્દરમ્‌ બોલ્યા - એક મહાશક્તિ એની દેખરેખ કરે છે, 
એને કશું નહીં થાવ! 
એ.અરસામાં રાજકોટમાં ભૂપેન્દ્ર ત્રિવેદી, શ્રી અરતિન્દ 
અને શ્રી માને સમર્પિત થઈ કેન્દ્ર ચલાવે. તેમણે સુન્દરમ્‌નું 
આગમન કરાવ્યું. કેન્દ્રમાં શ્રી માતાજીની સૂક્ષ્મ હાજરી 
અનુભવાઇ, કેન્દ્ર આજે વિસ્તાર પામ્યું છે. સુન્દરમ્‌ના સ્પર્શથી 
“સહજ સત્સંગ' સામવિક તરીકે લોકપ્રિય બન્યું છે. 
પોરબંદરમાં માજી ધારાસભ્ય સદ્ગત અમૃતભાઈ 
ઠકરારના ત્યાં અમે ગયા. ઘરનાં બધાં, બાળકો. સહિત 
સુન્દરમ્‌ને પ્રણામ કરી ગયાં. બે-ત્રણ બાળકોનાં નામ પાડી 
આપ્યાં. નવી આવેલી. પુત્રવધૂઓએ. આશીર્વાદ લીધા. 
અમૃતભાઈ સુન્દરમ્‌ના આશીર્વાદ મેળવી વિધાનસભાની 
ચૂંટણી જીતેલા તેની યાદ કુટુંબીજનોએ. કરાવી. તેમના એક 
સંબંધી ચત્રભુજભાઈ સુન્‍્દરમ્‌ને તેમની દુકાને લઈ ગયા. 
ગાદી ઉપર બેસાડ્યા. ધૂપ-દીપ કરાવ્યાં... કહે - ધંધો ચાલતો, 
નથી. ખોટ જાય છે. ખૂબ આસ્થાપૂર્વક એમણે સુન્દરમ્‌ની 
આંખોમાં જોયું. સુન્દરમૂનું સ્મિત વરસ્યું. થોડાં વરસોમાં 
ખબર પડેલી કે તેમણે ધંધામાં વિકાસ કર્યો છે. બીજી દુકાન 
પણ શરૂ ડરી છે. 
પોરબંદરમાં અમે હતા અને ગુરૃકુળની એક શાળામાં 
સુન્દરમૂને બોલાવી ગયા. કાર્યક્રમ મેદાનમાં હતો. વિદ્યાર્થીઓ 
બેઠેલા. વરસાદ શરૂ થયો. શિક્ષકભાઈએ સુન્દરમ્‌ ઉપર છત્રી 
ધરી. 


ના, આ બધાને છત્રીઓ ઓઢાડો પછી મને ધરો, 
કહીને છત્રી ખસેડી નખાવી... “થોડીક રાહ જુઓ'... આકાશ 
સામે તેમણે જોયું, આંખો બંધ કરી. થોડી વારે નવાઈ વચ્ચે 
વરસાદ બંધ થઈ ગયો. સૌ હરખાયાં. 

આવી વાતો કે વિગતોમાં પરચો કે ચમત્કાર જેવી 
અત્તિશયોક્તિ ન સમજીએ પણ આ યોગમાર્ગમાં 
શ્રી માતાજીના સાન્નિધ્યમાં કૃપાકાંક્ષીઓને અનુભૂતિઓ થાય 
છે જે શ્રદ્ધાબળ ટકાવી રાખે છે. 

અંબાજીમાં અમે કવિ સુન્દરમ્‌ મહોત્સવ ઉજવ્યો. 
(૧૯૮૪ ત્યારે “યોગચક્ર' નામે સુન્દરમ્‌ના ગઘયપધનું એક 
પુસ્તક મેં સંપાદિત કર્યું. એનું વિમોચન કરવા કતિ ઉમાશંકર 
જોશી આવેલા. રમણલાલ જોશી અધ્યક્ષ હતા. પુસ્તકની 
નકલ મહેસાણાના પ્રેસથી આવેલી નહીં. સભા ગોઠવાઈ 
ગયેલી. ઊંચી ડોકે રાહ જોવાય, મેં થોડાંક કાવ્યોના કાગળો 
ગોઠવી રંગીન રેપરમાં મૂકી પુસ્તક જેવું ગોઠવ્યું. કાર્યક્રમ 
અટકે નહીં એ હેતુથી, પણ સુન્દરમે ખૂબ સ્વસ્થતાથી ધીરજ 
ચખવા કહ્યું, ને કાર્યક્રમ શરૂ કરાવ્યો. બરાબર ઉમાશંકર 
ઊભા થયા નેએક માણસ મંચ ઉપર પાછળથી આવી છાપેલી 
થોડી નકલો મૂકી ગયો. બીજી જ ક્ષણે એ “યોગચક્ઠ'નું 
લોકાર્પણ ઉમાશંકરે કર્યું. મારા માટે એ ધન્ય ક્ષણ હતી ! 

સુન્દરમ્‌ માત્ર અધ્યાત્મમાર્ગી જ નહોતા પણ 
સમાજ્ધર્મીપણ હતા. એમની રીતે એ વ્યવહારુ હતા. સ્નેહી- 
જનોને ત્યાં લગ્નપ્રસંગોએ જાય પણ ખરા અને ન જવાય તો 
શ્રીમાતાજીનું આશિષ પૅકેટ મોકલી આપે. એ યથાસમવે મળે 
જ, સારામાઠા પ્રસંગોએ પણ તેઓ વિવેક ચૂક્યા નથી. માત્ર. 
સમયની સાથે રહેવામાં તેઓ પાછળ દેખાય પણ સમયને 
તેઓ દોરતા. સભાસમારંભોમાં ક્યારેક ખૂબ મોડા પહોંચવાના 
પ્રસંગો બનેલા છે. પણ એમનું મોડું આગમન સૌને રુચિકર 
લાગેલું છે. 

નડિયાદ શ્રી અરવિન્દ કેન્દ્રમાં દર્શન દિવસના 
ઉત્સવમાં તેઓ પ્રોગ્રામ પતી ગયા પછી પહોંચ્યા. સૌ વેરાતાં 
હતાં અને અમે ગયા. આયોજક ગોરધનકાકા કહે - શું 
સુન્દરમ્‌, તમેય હવે આવ્યા? અમે કેટલી રાહ જોઈ! કહેતાં 
ખાલી મંચ ઉપર લઈ ગયા. વેરાઈ જતા સાધકજ્નો સુન્દરમૂને 
આવ્યા જાણી પાછા આવી બેસી ગયા. સુન્દરમ્‌ સાથે સૌએ 
થોડીક મીઠી ક્ષણો માણી. આનંદ આનંદ વ્યાપી ગયો. આમ 
સમયને તેઓ ચલાવતા. પ્રસંગનું મહત્ત્વ કે કામનું આયોજન 
તેમનામાં ચોક્કસ હતું. આપણે એ સમજવામાં પાછળ હતા. 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૪૦૩ 





ઉટ્રા્‌ 


આ જ દિવસે અમદાવાદ દૂરદર્શનવાળા સવારમા 
માતૃભવન આવી રૂબરૂ કવિ સુન્દરપ્‌ને મળી ગયા હતા. બપોરે 
ઉમાશકર જોશી અને કવિ સ્નેહરશ્મિ સાથે ગાધીયુગની 
કવિત્રિપુટીનો પરિસવાદ ગોઠવેલો, પણ બપોર સુધી તો અમે 
નડિયાદમાં હતા. 

સહજતા ડવિ સુન્દરમ્‌નો મોટો ગુણ હતો. હરપળે 
તેમનામાંથી એ જાણે નીતરતી. જે મળે, જેવુ મળે તેમા એકરસ 
થઈ જવુ, મારે ત્યા કડીમા આવ્યા તો ઘર પાસેના મહાદેવના 
મદિરમા પહોંચી ગયા. દર્શન કરવા એ હેતુ નહીં હોય પણ 
જોવુ, અવલોકવુ, પૂછપરછ કરીને જીવત રસ લેતો. પૂજારીએ 
પાટલો પાથરી આપ્યો તો બેસી ગયા. આ બાજુગાડીવાળો 
રાહ જુએ. 

ધારી (સૌરાષ્ટ્રમાં કિશોર જોશીના ર્ત્યાં ગયા. તો તેની 
બહેનના રમતા બાળકો જોડે છુકછુક ગાડી કરવા બેસી ગયા. 
અને તેમને મળવા આવનારાઓની લાઇન લાગેલી. આટલી 
અને આવી સહજતા ક્યાય જોઈ છે? પોડિચેરીથી ગુજરાત 
જ્યારે જ્યારે આવતા ત્યારે ટ્રેનમમા ઉપયોગ સારુ એક લોટો 
રખતા. લોટો જૂનો થઈ ગવેલો, ગોબાવાળો અને બેડોળ લાગે 
પણ એણે સુન્દરમ્‌ની ખૂબ સેવા કરેલી. એક સહપ્રવાસીએ 
કહ્યુ હવે આને બદલો જૂનો થઈ ગયો છે સુન્દરમે કહ્યુ 

હા, બદલવો પડશે! 


વળતા પ્રવાસ વખતે એ લોટો સુન્દરમ્‌ના હાથે 
બારીમાથી છટકીને નીચે પડી ગયો, સુન્દરમ્‌ કહે લોટાએ 
જાતે જ વિદાય લીધી! એક જડ વસ્તુએ પણ સુન્દરમ્‌ના 
સહવાસે ચેતના પ્રાપ્ત કરી હોવી જોઈએ! 

ચાલશે, ફાવશે ભાવશે અને ગમશે એવી સરળતા 
અને ધીરજસુન્દરમ્‌મા હતાં. તેમણે લખ્યુ છે 

નથી મને હજી કોઈ ઉતાવળ એવી, 

ભલે હો, છેલ્લી મુજપતરાળી. 

શિબિરોમાં એમની પતરાળી લગભગ છેલ્લી જ રહે 
બધાને જમાડીને જમે. કોઈ વાનગીનો છોછ નહીં. બાળક જમે 
એટલુ જમે પણ ખાસ્સી વાર થાય. ખૂબ ચાવે તેમની સાથે 
જમવા બેસવુ એપણ એક લહાવો હતો. જ્યા જે સગવડ મળી 
હોય તેને અનુકૂળ થઈ જવું એમને મન આસાન હતું. રોજની 
બાબતોમા તેઓ સ્વસ્થતાપૂર્વક વર્તતા હતા. આપણે ઉતાવળ 
કંરીએપણ એમણે એમની “ચાલ બગાડી નથી. સભામડપમા 
તેમની રાહ જોવાતી હોય, શિબિરજનો સુન્દરમૂના આગમનની 
પ્રતીક્ષા કરતા પ્રેમથી બેઠા હોય, એમની રાહ જોવી ગમતી. 
ત્યારે સુન્દરમ્‌ સેન્ટનો સ્પર્શલગાવી નીકળવાની તૈયારી કરતા 
હોય. ઇંસ્ત્રીવાળો ગજવારૂમાલ માગતા હોય, ચપલ જોડી 
પસદ કરી બ્રશ કરાવે આ સુન્દરમ્‌ જ છે ને!સ્થળને સુરૂપ 


કરનારા લાઇફ ડિવાઇન જીવનમા. 
ક 


૧૯૩૦થી સુન્દરમ્‌ ને ઉમાશંકર મિત્રો બન્યા અને ૧૬૩૪ સુધીના વર્ષોમા જીવનના અનંતવિધ અનુભવોમાં 
સહભાગી રહ્યા આજે પણ સ્થળકાળના અતર છત્તા આ મૈત્રી એટલી જ ગહનગભીર છે આ બે કવિઓની મૈત્રી 
વિરલ છે સ્વયમ્‌ એક જીવતા કાવ્ય જેવી છે પ્રત્યેકના જીવનનો ધન્ય અનુભવ છે ઈગ્લેન્ડમા વર્ડ્ઝવર્થ કોલરિજની કે 
જર્મનીમા ગટે-શીલરની કે આપણે ત્યાં કાન્ત-બલવન્તરાયની મૈત્રીનું સહેજે સ્મરણ કરાવી જાય છે ઉમાશકરે તિઉર 
(૧૬૩૩ ગગોત્રી) કાવમાં ને અભિજ્ઞા (૧૯૬૭) કાવ્યસગ્રહના અર્પણમાં એનો કૃતજ્ષતાપૂર્વક આનદ શકત કર્યો 
છે તો સુન્‍્દરમે એટલી જ કૃતજ્ઞતાપૂર્વક તપોગિરિની આનંદયાત્રા ઉરમુખ-વ્યાખ્યાન સાહિત્ય તિભાગ, ૨૦મુ સંમેલન, 
ગુજરાતી સહેત્ય પરેષદ અમદાવાદ ૧૬પદઝમાં એને આનદ જક્ત કર્યો છે કોઈ એક સુભગ ઘડીએ એ 
(ઉમાશેંકર) મારા મિત્ર બનીને મને શોધતા શોધતા આવી ગયા અને પછી અમે પરસ્પરનો વિકાસ જોઈને રાચતા જ 
ગયા અને અન્યોન્યને પુષ્ટિ આપતા જ રહ્યા. એમની જે જે કૃતિ રચાતી જાય, જે જે કળા ખીલતી જાય તે જોઈને મને 
તો આનદ જ થાય કેટલાક લોકો અમારી તુલના કરવાનો કૈ અમને આગળ પાછળ કે ઉપર-નીચે મૂકવાનો પ્રયત્ન કરે 
છે ત્યારે મને માત્ર મદ સ્મિત જ આવે છે આ અંગેની મારી એક લાગણી મેં કોઈને ખાસ કહી નથી પણ્‌ એ અત્યારે 
કહેવી જોઈએ કહી શકાય કે આમા મને તો એમ લાગે છે કે અમે જાણે એક યુગ્મ છીએ. અને એમની જે કંઈ 
સિદ્ધિ છે તે જાણે કે મારી જ સિદ્ધે છે અને મારી તે એમની છે આવી એક ગૂઢ આત્મીયતાથી અમે અનેક સ્થળે સાથે 
ફર્યા છીએ, સાથે કાવ્યગાન કર્યા છે અને બધા માનપાન અને રન્ટ્રકો અને પારિતોષિકો પણ સાથેસાથે ભેગા કર્યા છે 


ભાર્ચ ર૨ ૧૯૬૮) 


નિરંજન ભગત 
મહાકવિ ન્હાનાલાલ સ્મારકન્ટ્રટના ઉપકમે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના તત્કાલીન કુલપતિ શ્રી ઉમાશકર જોશીની અધ્યક્ષતામા 
સુન્દરમ્‌ની ૬૯મી જન્મતિથિ કરિજયતી ગૂડી પડવો વિ. સ. ર૦ર૪ને શુકવાર તા. ૨૯મી માર્ચ ૧૯૬૮ની સાજે યોજાવેલ પ્રસંગે. 


માર્ચ ૨૦૦૮ ૪૦૪ 


લ્ટ્શ 


સુન્દરમ્‌ 


સુન્દરમ્‌નો છેલ્લાં કેટલાંય તરસથી મને ઠીકઠીક 
નિકટનો પરિચય છે. હું એમને અનેકવાર મળ્યો છું, અનેક 
પરિસ્થિતિમાં અને મિજાજમાં મેં તેમને જોયા છે, તેમની સાથે 
પ્રવાસો કર્યા છે, પોંડિચેરીમાં તેમનો દૈનંદિન જીવનક્રમ પ્રત્યક્ષ 
જોયો છે, વાર્તાલાપો અને પત્રોમાં કેટલું બધું પ્રેરક્દ્યોતક તેમના 
તરફથી સતત મળતું રહ્યું છે; અને છતાં, (કદાચ એ. જ 
કારણે આજે તેમના વિશે લખતાં હું એક પ્રકારની મધુર 
મૂંઝવણ અનુભવી રહ્યો છું. 
મારા વતન વડનગરમાં એ વખતે ચાર ધોરણની જ 
શાળા હતી. અભ્યાસ માટે હું પીલવાઈ ગયો. ત્યાંની સ્કૂલમાં 
એક પછી એક ધોરણો, ખૂલતાં ગયાં અને શેઠ જી. સી. 
હાઇસ્કૂલમાંથી મુંબઈ યુનિવર્સિટીની મેટ્રિક્યુલેશનની પરીક્ષા 
મેં પસાર કરી. હાઈસ્ફૂલના અભ્યાસ દરમ્યાન અમારા 
ગુજરાતીના શિક્ષકે સાહિત્યની એવી તો લગની લગાડેલી કે 
અમે થોડાક મિત્રોએ ગામના સાર્વજનિક પુસ્તકાલયની બધી 
જ ચોપડીઓ વાંચી નાખવાનો સંકલ્પ કરેલો. પાઠ્યપુસ્તકોમાં 
સુન્દરમ્‌નાં કાવ્યોનો પરિચય થયેલો પણ તેમનો કાવ્યસંગ્રહ 
હાથમાં નહિ આવેલો, મેટ્રિકના વર્ગમાં મેં એન. એમ. 
ત્રિપાઠીની કંપનીમાંથી ત્રણ પુસ્તકો મંગાવ્યાં : “વસુધા', 
“નિશીથ' અને “ગુજરાત એન્ડ ઈટ્રસ લિટરેચર'. “વસુધા'નાં 
કાવ્યો અત્યંત રસપૂર્વક વાંચ્યાં. એના કવિ સાથે એક સૂક્મ 
આંતર સંબંધ બંધાઈ ગયો. આ કવિના એક સ્વજન બનવાનું 
સદ્ભાગ્ય મને સાંપડશે એવી તો કલ્પના પણ ક્યાંથી હોય ! 
મેટ્રિકની પરીક્ષા પસાર કરીને હું વડોદરા કોલેજમાં 
આગળના અભ્યાસ માટે ગયો. (વડોદરા રાજ્યનાં પ્રજાજનો. 
માટે અમદાવાદ કરતાં વડોદરા નજીક હતું ) આ ૧૯૪૧ની 
સાલ. એવામાં સાંભળ્યું કે સુન્દરમ્‌ તો યોગસાધના માટે 
અમદાવાદ છોડીને પોંહડેચેરી ગયા ! હવે તો તેમને મળવાની 
રહીસહી આશા પણ જતી રહી ! સાહિત્ય રસિક મિત્રો અને 
અધ્યાપકો તેમના આ પોંડિચેરી નિવાસ અંગે આકરી ટીકા 
કરતા : સુન્દરમ્‌ જીવનના મોરચા પરથી પલાયન કરી ગયા, 
જવાબદારીઓમાંથી છટકી ગયા, હવે તેમના હાથે સાહિત્યની 
સેવા નહિ થાય, ગુજરાતી સાહિત્યને મોટી ખોટ પડી વગેરે 
વાતો થતી. એમના આ ખોફ પાછળ તેમની સાહિત્ય પ્રત્યેની 
મુગ્ધ પ્રીતિ હતી. પણ મને એમ લાગેલું કે માણસ સત્ય 
શોધવા માટે કોઈ પણ વસ્તુને છોડી દે એ. તો ઊલટું સત્કારવા 


ઉ્ટ્શ 


રમણલાલ જોશી 


યોગ્ય લેખાય. જીવન એ. એક મોટી વિભૂતિ છે. અને એની 
સાર્થકતા શોધવા માટે માણસ નીકળી પડે એથી રૂડું બીજું શું 
હોઈ શકે ? જીવનની સાધના ગમે ત્યાં થઈ શકે છે, પ્રવૃત્તિની 
વચ્ચે પણ થઈ શકે છે, બલકે પ્રવૃત્તિની વચ્ચે થાય એ જ 
અધ્યાત્મસાધના એમ દલીલ ખાતર કહેવાય પણ એમાં 
ખરડાવાનું મોટું જોખમ છે અને પેલાની તુલનામાં ધ્યેયસિદ્ધિની 
એકાગ્રતા પણ કાંઈક ઓછી. સંભવે એ એક ગેરલાભ મોટો છે 
- આવી આવી દલીલો હું કરતો. કાવ્યસંગ્રહ “વસુધા' તો મારી 
પાસે હતો જ. એનાં કાવ્યો મેં ફરી વાંચ્યાં. સુન્દરમ્‌ ગમે ત્યારે 
આ પગલું ભરી બેસે એવા છે એવી આગાહી તો તેમણે પોતે 
સંગ્રહના આરંભનાં ભક્તિવિષયક કાવ્યોમાં કરેલી જ છે ! 
બસ, મનમાં બધું બરોબર બેસી ગયું અને મેં તેમને પોંડિચેરી 
પત્ર લખી તેમના આ પગલાને વધાવ્યું. તેમણે એ વખતે 
“દક્ષિણા'માં મારું નામ આપ્યા વગર નિર્દેશ કર્યો કે પોતે 
ગુજરાત છોડી યોગસાધના અર્થે પોંડિચેરી વસવા ગયા ત્યારે 
તેમને અભિનંદન આપતો એક જ પત્ર ગુજરાતમાંથી મળ્યો 
હતો ! પણ પછી તો આ અંગે અમારી વચ્ચે સારો એવો 
પત્રવ્યવહાર થયો. તેમનો તા. ૨૫-૧૨-૪૮નો એક પત્ર, આ 
સંદર્ભમાં કેટલીક સૂચક વિગતો આપે છે. તેમણે આ પત્રમાં 
મને લખ્યું : 

“મારું અહીં આવવું, એ સમજવું માત્ર જૂની પેઢીના 
લોકોને જ મુશ્કેલ લાગે છે. તેઓ માત્ર નફા અને ખોટની રીતે 
જ જોઈ શકે છે. સત્યને નિરપેક્ષપણે જોવાની શક્તિ તેમનામાં 
નથી. બાકી અહીં આવ્યા પછી ગુજરાતને માટે હું જેટલું કરી 
શક્યો છું, તેટલું ત્યાં રહીને નહોતો કરી. શક્તો. ગુજરાતને માટે 
નિર્બંધ રીતે બધો વખત આપવાની સગવડ મને અહીં ગુજરાત. 
બહાર મળી શકી છે. ત્યાં તો એ ગુજરાતને ચરણે હતો ત્યારે 
મારા રોટલા મેળવવા મારે ૮-૧૦ કલાક આપવા પડતા. આને 
ગુજરાત પોતાની શક્તિ ગણશે કે અશક્તિ ?... પરંતુ એમાં 
ગુજરાતનો દોષ નથી. એ આખા જીવનનો દોષ છે. દોષ કહેવા, 
કરતાં કહો કે મર્યાદા છે. એ એટલે કે માનવજાતિ અત્યારે જે 
જીવે છે - જે રીતે તેને જીવવું પડે છે તે જીવન - એ. આખું 
જીવન એક નીચલી ભૂમિકા પરનું જીવન છે. તત્ત્વજ્ઞાન જેને 
અપર પ્રકૃતિનું -1૦9૯1 તતપળતટનું જીવન કહે છે તે છે. એ 
વાત આપણા જીવન વીરો, જીવન ઉપાસકો, જીતન આચાર્યોના 
ખ્યાલમાં નથી. એ જીવનમાં પોતે બંધાયેલા છે અને બીજા પણ 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૪૦૫ 





એમાં જ બદ્ધ રહે, એમાંથી ચાલ્યા જનાર જીવનનો ત્યાગ કરે 
છે, દ્રોહ કરે છે, એમ કહીને જ તેઓ પોતાની સ્થિતિ વિષે 
સંતોષ મેળવી શકે એમ ન હોય તો તેમણે જીવનનાં ગોઠવેલાં 
ચોકઠાં ગબડી જાય, બેચેની અનુભતવી પડે, નવી ગોઠતણ 
માટે તૈયાર થવું પડે એટલે પોતાનો નહિ પણ બીજાનો દોષ 
જોવામાં જ સલામતી છે જો કે આ બધું સભાન સંવેદન નથી 
હોતું લોકોની લાગણી સાચી હોય છે પણ સ્થિત્તિ આ છે એ 
અપરા પ્રકૃતિના અતિધ્યાના જીવનમાંથી આગળનો માર્ગશો ? 
એનો જવાબ છે શ્રી અરવિન્દ, તેમનો યોગ, ભાગવત ચેતનાની 
પ્રાપ્તિ, એ ચેતનાના કેન્દ્રની આસપાસ જીવનની રચના એવી 
રચનામાં જ વક્તિના વિકાસની સર્વોત્તમ શક્યતાઓ 
ખીલવાની. એવી શક્યતાઔ ઊભી કરવાની શક્તિ સામાન્ય 
જીતનમાં - અત્યારની તમામ પ્રકારની જીવનગવસ્થામાં નથી 
એ. આખું જીવન - અવિદ્યાની પ્રકૃતિનાં અંધ બળોની 
નાગચૂડર્માં આવેલું છે એ અંધકારમાંથી આગળ જવાનો 
માર્ગ શ્રી અરવિન્દે રચ્યો છે આ પૃથ્વી ઉપર જ રહીને - 
પૃથ્વીની અંદર જ, પણ એ અંધકારવનને કાપીને તેઓ આ 
પ્રકાશ અને મુક્તિથી ભરેલા જીવનની પીઠ રચી રહ્યા છે મને 
અહીં આકર્ષનાર અને રોકી રાખનાર પહેલી વસ્તુ તે આ છે 
ત્યાંના જીવને જે શક્યતાઓ કદી ઊભી. કરી આપી નથી તે 
શક્યતાઓ અહીં મળી છે આ ત્યાના અને અહીના જીવનનો 
બજારભાવ એમાં એ જીવને પોતાને જે રીતે ગૌરવ-અગૌરવ 
લેવું હોય તે રીતે લે. અને આ લખું છું તેતો અહીંજે વાસ્તવિક 
મૂર્ત તત્ત્ત છે તેની કિનાર માત્ર છે જેપરમ તત્ત્વોના તિકાસમાં 
અહીં ગતિ થાય છે તે તો બધાં દર્શનો અને પ્રવૃત્તિઓનો ગંજ 
ભેગો કરો તોય ત્તે આ મેરગિરિ આગળ સવા વાલ જેટલું 
ઊતરે તેમ છે પણ હહે બસ આ તો બંધો ૩09૦7210725 - 
તર-તમનો પ્રદેશ આવે છે ' 
આગળ, ઉપર એક વાર વાતચીતમાં તેમણે કહેલું કે 
સત્યાગ્રહની લડતમાં તેમણે સકિવ ભાગ લીધેલો અને 
કારાવાસ સેવેલો એકવાર જેલાતેવાસ, ઇરમ્વાન તેયણે 
આત્મખોજ આરંભી. - જીવનર્મા સાચો આનંદ, સાચી શાંતિ 
શી રીતે મળે ? જીવનની ચરિતાર્થતા શામાં ? શ્રી અરવિન્દના 
સાહિત્યનો અમુક અભ્યાસ તો તેમણે કરેલો. તેમણે આ મંથન 
શ્રી અરવિન્દ આગળ મૂક્યું. તરત જવાબ મળ્યો કે ભગવાનનો. 
મોરચો એ જ આધ્યાત્મિક મોરચો છે અને માણસે પોતાની. 
બધી શક્તિથી ત્યાં ઝૂઝવાનું છે સ્વસ્તિક સોસાયટીમાં પોતે 
મકાન બાંધ્યું અને રહેવા આવ્યા તે જ રાત્રે તેમને વિચાર 
આવ્યો કે ઘોડી કીર્તિ, થોડી પ્રસિદ્ધિ, મકાન, બાહ્ય દુન્યવી 
સૃખસગવડ - શું આટલામાં જ જીવનની ઈતિશ્રી છે ? 
સુન્દરમ્‌માં યોધ્ધાની શક્તિ અને મિજાજ છે તો સાથે સાયે 


માર્ચ ર૦૦૮ ૪૦૩ 





પ્રપત્તિ" સમર્પણ ભાત પણ છેં આ બંનેનો સુમેળ થવેલો છે 
'કાગમંગલા'મા તે ધ્રુવપદ શોધ છે * '્ુવપદ ક્યહીં ?' પણ 
'ાત્રા'માં તેમને ધુવપદ લાધે છે . “આ ધ્રુવપદ ' “ઘણુક ઘણું 
ભાંગવું ઘણ ઉઠાવ મારી ભુજા' એમ ગાનાર ડતિએ પોતાની 
જાતનો કેટલો હિસાબ કર્યો હશે એ જોવા જેવું છે કતિ પોતાને 
'જિંદગીના અવિજેય શત્રુ' તરીકે ઓળખાવે છે “યાત્રા'નાં 
'જાગ અગની', 'અહો ગગનચારિ ઇ “ત્લની રાત', “ચલ” 
જેતાં કાવ્યોમાં એ આંતરકથા કલાત્મક રીતે આલેખાવેલી છે 

સુન્દરમ્‌ ભલે ૧૯૪૫થી શ્રી અરવિન્દ આશ્રમમાં 
સ્થાયી નિવાસ માટે ગયા હોય, પણ આ આંતરખોજની પ્રક્ઠિયા 
તો ઘણી વહેલેરી શરૂ થઈ ગયેલી જોઈ શકાય છે ૧૯૩૫ના 
નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં તેમણે દક્ષિણનો પ્રવાસ કરેલો તે 
એ વખતે સ્વાભાતિક કંમમાં પોંડિચેરી પણ ગયેલા એ 
પ્રવાસનું અત્યંત હૃદયંગમ વર્ણન તેમણે 'દક્ષિણાયન'માં આપ્યું 
છે “પોંડિચેરી'ના ૧૭મા પ્રકરણને અંતે પોતાના સંવેદનને 
વક્ત કરતાં તેમણે લખ્યું છે 

પોંડિચેરીમાં બે દિવસ ગાળી રાતની ગાડીમાં અમે 
નીકળ્યા. શહેરની શાંત શેરીઓમાં મારી રિક્ષાને ખેંચતો બટકો 
રિક્ષાવાળો શરીર આગળ ઝુકાવી, ધીમા પદરવથી ધપી રહ્યો 
હતો.રબરનાંપૈડાંની રિક્ષા એક મીઠા સરસરાટથી ચાલતી હતી. 
કીઈ મૂંગું સંવેદન અંતરકોરી રહ્યુંહતું જીવનના સૌરસો કરતાં 
કૌઈ મહારસ અહીં રેલાઈ રહ્યો છે તેનું ભાન મને બેચેન કરી 
મૂકતુંહતું.એમહારસના અસ્તિત્વની ખાતરી અહીંના સાધકોને 
જોઈને થઈ શ્રી અરવિન્દનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કદાચ વધારે ગૂઢ 
અસર પણ ઉપજાવી શકતાં હશે. પણ શ્રી અરવિન્દરનું કાર્ય 
જીવનનાસૌ રસોને છોડીનેજસમજી શકાય ?સંકલ્યકર્યો 'જે 
ઘડીએ જીતનના સૌ રસો સુકાઈ જશે અને ત્યા કશુંકર્તથનહિ 
દેખાયતે જઘડીએ અહીંદોડ્યો આવીશ. હમણાં તો ચાલોઆ 
સ્ટેશને,પેલા સ્ટેશને, અને વળી પેલા ' 

એ 'મહારસ'ની ગંગોત્રીમાં પહોંચતાં પૂરો એક દસકો. 
ગવ વણ એ સ૧વ૧ હારે હંવનનો, બો? ગતે દિશત ને 
હતો. એનો કાંઈક અણસાર શ્રી અંબુભાઈ પુરાણીના સુન્દરમ્‌ 
ઉપરના પત્રોમાંથી મળે છે (જુઓ, 'પત્રસંચય', પૃ ૨૧૩- 
૨૧૪) પણ મુદ્દો એ છે કે સુન્દરમ્‌ શ્રી અરવિન્દ અને તેમના 
યોગ પ્રત્યે અભિમુખ બન્યા એ એક પૂર્ણ સજ્ઞાન પ્રક્રિયા છે 
તેમણે કોઈ મુગ્ધ ભાવુક ભક્તજનની રીતે આમાં ગતિ કરેલી 
નથી શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું જ છે ને કે જ્ઞાની ત્વાત્ેવ વે મત્‌ | 

પણ સુન્‍્દરમ્‌ને મળવાનો પ્રસંગ હજુ સુધી આવ્યો ન 
હતો. તેમને પહેલવહેલો હું વડોદરામાં મળ્યો નિશ્ચયાત્મક 
સ્પષ્ટઅવાજ, માધુર્ય અનેપ્રસન્‍્નતા વેરતી પ્રેમાળ આંખો અને 
સહજ હદયાનુસંધાનની કળાની મારા ચિત્ત પર ઊડી છાપ 


લ્ટ્ 


પડી. ગુજરાતી ભાષાના એક સત્ત્વશીલ સાહિત્યકારને અને 
યોગાભિમુખ સાધકને મળવા જતાં હું કેટલો બધો ક્ષોભ અને 
સંકોચ અનુભવતો હતો !પણ તેમણે તો થોડી ક્ષણોમાં જ મને 
પરમ સ્વસ્થતા, શાંતિ અને આનંદમાં મૂકી દીધો. જાણે બે. 
કલાક પહેલાં જ હું તેમને મળ્યો હોઉં અને અમારી વાતચીત 
જાણે આગળ ચાલતી હોય એવું મને લાગ્યું. મને હમેશાં લાગ્યું 
છે કે સુન્દરમ્‌ પોતાના વ્યક્તિત્વ કે સિદ્ધિઓનો બોજ બીજા 
પર પડવા દેતા નથી. તેમની સાથેનું મિલન નિર્ભેળપણે બે 
વ્યક્તિઓનું મિલન બની રહે છે, અને ક્યાંક પણ, ક્યારેય પણ 
એના જેવી પવિત્ર વસ્તુ બીજી એકેય નથી. સુન્દરમ્‌ની પ્રતિભા 
અનાક્રમક પ્રતિભા છે. એનું કારણ તેમની બાલસહજ 
નિર્દોષતા અને નિર્મળતા છે. તે વંદન ઝીલનાર કરતાં હાથ 
મેળવનાર - હસ્તધૂનન - 51041૯2 144તંડના માણસ છે. અને 
આ કરવું મુશ્કેલ છે. અહમ્‌ની કેટકેટલી ગ્રંથિઓ ભેદાઈ હોય 
ત્યારે એ શક્ય બને. સામી વ્યક્તિ સાથે આત્મૌપમ્ય સધાયું 
હોય એનો એ સંકેત છે. પ્રભાવ પાડવાનો પ્રયત્ન કરનારનો 
પ્રભાવ પડતો નથી, એ. તો. આંતરસમૃદ્ધિમાંથી આપોઆપ 
પ્રતિફલે છે. સુન્દરમ્‌ નાના-મોટા, સાહિત્યકાર- 
બિનસાહિત્યકાર, ધનિક-ગરીબ સૌને સમાનભાવે મળે છે 
અને એ સૌમાં ભગવાનની નિરવધિ લીલાનું દર્શન કરે છે. સૌને 
એપોતાના મિત્ર ભાસે છે. સુન્દરમ્‌, આ રીતે, મૈત્રીના માણસ 
છે. એટલે કે કવિ છે. કવિ સ્ટીફન સ્પેન્ડરે એમ કહ્યાનું સ્મરણ 
છે કે કવિનું કાર્ય એક સંતના કાર્ય જેવું છે. પોતાની અતાગ 
સહાનુભૂતતિના આશ્લેષમાં તે સૌને દઢ રીતે બાંધી લે છે. જે 
માનવપ્રેમી નથી તે કદાપિ કવિ હોઈ શકતો નથી. જો સાચી 
સહાનુભૂતિ અને સૌહાર્દ - સૌખ્ય ન હોય તો કવિ કવિતા કેવી 
રીતે કરે ? કવિનું કાર્ય અને સંતનું કાર્ય તત્ત્વતઃ સમાન 
ભૂમિકાનું છે. સુન્‍્દરમ્‌માં કવિ અને ઊર્ધ્વસ્થિત અધ્યાત્મયાત્રી 
એકબીજામાં ભળી ગયા છે. દિવ્યતાના અવતરણની 
અભીપ્સાઅને માનવતાપ્રેમી અભિગમ - આ બંને ચીજો પૃથક 
ન રહેતાં એકત્વનો અંક રચે છે. અને એથી જ શું કવિઓ, શું 
વાર્તાકારો, નવલકથાકારો, શિક્ષકો કે વેપારીઓ, નોકરિયાતો. કે 
સ્વતંત્ર વવસાયવાળા અનેક વર્ગના અને સ્તરના, તિવિધ 
બૌદ્ધિક ભૂમિકાના માણસોને તેમણે એક સૂત્રે સાંકળી લીધા 
છે. સૌના ઉપર તેમનો એકસરખો પ્રેમભાવ અને સૌનો એમના. 
પ્રત્યે મૈત્રીજન્ય આદરભાવ. આપણા જમાનામાં ગાંધીજી અને 
શ્રી અરવિન્દે કેટલા બધા પત્રો લખ્યા છે એનો અંદાજ કાઢવો 
પણ મુશ્કેલ બને. નાના પાયા પર સુન્દરમ્‌ પણ અનેક 
વ્યક્તિઓને રોજેરોજ અસંખ્ય પત્રો લખે છે અને એ. સૌને 
પ્રેરણા, પ્રકાશ, બળ અને આશ્વાસન આપે છે. એ રીતે તે જાણે 
કે જંગમ વિદ્યાપીઠનું કાર્ય બજાવે છે. ગુજરાત અને ગુજરાત 


ઉટ્શ્‌ 





બહારની અનેક વ્યક્તિઓના જીવનમાં તે કેવો જીવંત રસ લે 
છે એના આંકડા તો કદાચ તે પોતે જ આપી શકે. સુન્દરમ્‌ 
જાહેર સમારંભો અને મિલનોમાં પ્રસન્નતા વેરતા ઘૂમતા હોય 
એ દેશ્ય સાચે જ પ્રેક્ષણીય છે. એમના સાન્નિધ્યમાં સહજ 
રીતે ઉત્સવનું વાતાવરણ રચાઈ જાય છે. 

હદયની ઉષ્માનો અનુભવ તો તેમના પરિચયમાં 
આવનાર તરત પામે. કવિ સી. ડે લુઈસએ “131૯0 1025 
1%51”માં અત્યારના જગતની બે છાવણીઓ - ખ્રિસ્તી 
સંપ્રદાય અને સામ્યવાદ - નો ઉલ્લેખ કરી કહ્યું છે કે એમાં ન 
માનનારે શું કરવું ? પોતે જ જવાબ આપે છે કે, ૧૪૦ 
41 લળલર ૦૫7 વલ્વતડ ૦૫૪ વેડ પતા 15 100 0લ 
વે ઢવંળંપ91€ ગ તાઢતાવતતે. કવિ ડબલ્યુ. એચ. 
ઓડેન એક કાવ્યમાં કહે છે કે : ચાલો આપણે એક બીજાને 
ચાહીએ અથવા નાશ પામીએ. સુન્દરમે તો ગાયું જ છે કે : 

હું ચાહું છું સુન્દર ચીજ સૃષ્ટિની 

ને જે અસુન્દર રહી તેહ સર્વને 

મૂકું કરી સુન્દર ચાહી ચાહી. 

સુન્દરમ્‌ જેમનું નામ (હવે એ ઉપનામ રહ્યું નથી !) 
તેમને કશું અસુન્દર કેમ ખપે ? આ સૌહાર્દભાવ-મૈત્રીભાવ. 
હવે મનુષ્યસૃષ્ટિ પૂરતો મર્વાદિત રહ્યો નથી, એમાં તો હવે 
સમગ્ર પ્રકૃતિ સમાતિષ્ટ થઈ જાય છે. 

સુન્દરમ્‌ એટલે મૈત્રીનું કાવા. મારો વિવેચનસંગ્રહ 
“રિમાણ' તેમને અર્ષણ કરવાનો મને વિચાર આવ્યો. પણ 
એમાં લખવું શું ? સહજભાવે પંક્તિ હૃદયમાંથી પ્રસવી : 
“અંતરે વિલસે કાવ્ય જેના સૌહાઈ સ્નેહનું.' સૌહાઈ-સ્નેહ એ 
જ તેમના સંબંધની સૂચક સંપ્રાપ્તિ છે. અને એ એવડું મોટું 
બળ છે જે હમેશાં પ્રેરતું રહે છે. સ્નેઠ આપવાની તેમની કલા 
પણ અનોખી છે. આપણા પોતાના ઘરમાં તે જાણે કે યજમાન 
હોય એ રીતે સ્વાભાવિક સ્નેહભાવથી વર્તે ! તેમની સાથે 
પ્રવાસ કરનારાઓની નાનીમોટી જરૂરિયાતોની તે સંભાળ રાખે, 
અલકમલકની વાતો ચાલતી હોય પણ એને તે અધ્યાત્મના 
કેન્દ્રમાં તરત મૂકી આપે. પોતે શ્રી અરવિન્દ અને શ્રી 
માતાજીમાં પૂરેપૂરા સમર્પિત હોવા છતાં દરેક પોતાની રુચિ 
અને વિચારસરણી પ્રમાણે ગતિ કરે એ જ તેમને ગમે. 
વિચારસ્વાતંત્ર્ય કે લોકશાહી રીતિનીતિના કશા અભિનિવેશ 
વગર સુન્દરમ્‌નું કામ ચાલતું હોય છે, અને સારી રીતે ચાલતું 
હોય છે. 

પણ એનો અર્થ એવો નથી કે તેમને પોતાના વિચારોનો 
આગ્રહ નથી કે સામી વક્તિને કહેવા યોગ્ય કહેવાનું તે ટાળે 
છે. એવા કાચી ભૂમિકા પરન્પ સંબંધોની તેમને કશી કિંમતે 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૪૦૭ 





તથી. એક વાર તેમણે મને લખેલુ કે “ચાહીને ઓળખાણ 
કરેલા હોય છે તે પણ નરદમ ભૂલાઈ જાય છે એટલે પરિચયો 
પણ યથાકાળે આપમેળે થાય, વધ કે ઘટે, જેમ થાય તેમ થતા 
દેવુ ઈષ્ટ છે ' “યાત્રા' વિશેનો મારો લેખ સસ્કૃતિ'ના ઓગસ્ટ 
૧૯૫૩ના અંકમાં પ્રગટ થયો એ લેખ વિશે તેમણે મને 
લખેલુ 
*૧ કાબમાં શ્રી અરવિન્દનુ તત્ત્વજ્ઞાન “જોળ મળે છે' 
એવા સ્થાનો, ૨ નૂતન તિચારસરણીના રગને લીધે અરુચિકર 
બનેલા શૃગારકાવ્યો, આમા દષ્ટિબિંદુ ઉદાહરણ સાથે રજૂ 
કરી શકાય તો વિશેષ લાભ થાય. કેમ કે એ નવા વિષયો છે 
તત્ત્જ્ઞાન કવિતામાં આવીને કેમ કાવ્ય નથી બનતુ તે મહત્ત્વનો 
વિષય છે પોતાની કાવ્યદંપષ્ટિને સજગ રાખીને કવિ બને તેટલુ 
કામ કરે છે “વાત્રા'માં હુ જેને નિષ્ફળ કે અકાવ્ય કૃતિ ગણુ 
તેને મેં સ્થાન નથી આપ્યુ એટલે હજી કેવી ભૂલો મારી કે 
પછી બીજાની થાય છે તે જાણવુ સૌને લાભકારક નીવડે 
ઊ્ધ્વસ્થિત કવિ શુ તત્‌ૃપઢા થઈ જાય છે આ 
'મહારસ' (શગારરસ) માટે ? કે એ રસ પોતે તાડવૃપઢ./ 
થાય છે ? આના પણ દષ્ટાતો ચર્ચવા જેવા ' 
બીજા એક પત્રમાં પણ તેમણે આ મુદ્દા અગે લખેલુ કે 
થોગીના ડવિચિત્તમાંથી અનુભવ લેવાની શક્તિ શુ જતી રહી 
છે ? બહ્કે યોગીનું ચિત્ત જ પ્રત્યેક તત્તતતો સાચો અનુભવ 
લઈ શકે છે અને મને શ્રી અરવિન્દે 1.૦૪૯ તાત 1)લ્તા', 
જાવિતી' આદિમાં નિરૂપેલા પ્રણયના ચિત્રો જોવા માટે સૂચન 
કરેલુ. મારા જેવા નવાસવા લખનારની એક સમાલોચના પ્રત્યે 
તેમનું વલણ કેવુ છે તે આમાથી જોવા મળે છે પ્રસ્તુત 
અવલોકનના આ મુદ્દાઓ વિશે તેમણે મારી ઝડતી લઈ નાખી 
પણ અમે બનેએ એકબીજાને મચક ન આપી અને છતા તેમના 
પ્રેમભાવમા મેં સહેજ પણ ઓછપ ન જોઈ તેમની બોદ્ધિક 
પ્રામાણિકતા, વિચારની મક્કમતા અને સ્વભાવગત વિનમ્રતાનો 
અનેક પ્રસગોએ મને અનુભવ થયેલો છે 
સુન્દરમ્‌નુ ચિત્ત હમેશા બૃહતમાં રમમાણ રહે છે 
તેમની સમક્ષ ક્ષુદ્ર સામાન્ય કક્ષાની વાતચીત કરવાની કોઈ 
ભાગ્વે જ હામ ભીડે તેમને આગ્રહો છે પણ પૂર્વગ્રહો નથી. 
એક વાર એક સાહિત્યકાર મિત્ર ને હુ તેમની સાથે. ફરવા જતા 
હતા. વાતવાતમાં તેમણે કોઈક વાત છેડવાનો પ્રયત્ન કર્વો. 
સુન્દરમે અત્યત સ્વસ્થતાથી છતા મક્કમપણે કહ્યુ “હવે તમે 
જો સહેજ પણ આગળ ચલાવશો તો હુ એ વસ્તુને જ ડામી 
દઈશ.' અને બીજી જ પળે તે ખડખડાટ હસી પડ્યા !ઉગ્રતા 
પણ ડયારેક તેમનામા દેખાય, પણ એનું લક્ષ્ય કશુંક વિરૂપ, 


માર્ચ ૨૦૦૮ "૧૦૮ 


અણઘડ કે જડ તત્ત્ત હોય છે સમગ્ર સદર્ભમાંથી વક્તિને 
ચાળી નાખીને સિદ્ધાતને તે પકડી લે છે અને સિદ્ધાતને શ્રી 
અરવિન્દના જીવનદર્શનન! પ્રકાશમાં ગોઠવી આપે છે 
વ્વસ્થિતતા અને ચોકસાઈ સુન્દરમ્‌મા જોવા મળે છે 
તેવી અને તેટલા પ્રમાણમા ઓછા લૈખકોમા જોવા મળતી હશે. 
તેમના ઘરની એકએક ચીજ યથાસ્થિત જોશો, સમય અને 
શક્તિનો ઓછામા ઓછો વ્યય થાય એ રીતે દષ્ટિપૂર્વક તે 
દરૈક વસ્તુ ગોઠવે છે નાની અમથી કાગળની કાપલીનો 
બગાડ પણ તેમના હાથે ન થાય. દરેક વસ્તુનો ઉપયોગ તેમણે 
બરોબર વિચારી લીધો હોય. તેમના મકાનમા જ નાનકડું 
'દક્ષિણ!' કાર્યાલય કેટલુ સુવસ્થિત ગોઠવાયેલુ છે ! એ 
કાર્યાલયમાં કે પ્રેસમા કામ કરતા તેમને જોવા એ પણ એક 
લહાવો છે “દક્ષિણા'ના મુદ્રણ પાછળ તેમની જાગ્રત દષ્ટિ 
રહેલી છે એમના પ્રૂફ્ોમા ભૂલ શોધનારને નરદમ નિષ્ફળતા 
જ સાપડે છાપવા માટેની હસ્તપ્રતો તે એવી કાળજીપૂર્વક 
તૈયાર કરે ને કંપોઝીટરને માટે એવી વિગતવાર સૂચનાઓ 
ટાઈપ કેવા લેવા, ક્યો પેરેગ્રાફ ક્યા કઈ રીતે ગોઠવવો આપે 
કે એને બિલકુલ તકલીફ ન પડે હસ્તપ્રતમા છેકછાક હોય ત્રો 
પણ ઓડનુ ચોડ વેતરાઈ ન જાય એ રીતે તેમણે એ કરી હોય. 
શુદ્ધિ માટેનો આગ્રહ પણ એવો જ પ્રવાસના ભારે રોકાણો 
વચ્ચે પણ તે નિત્યક્રમ બરોબર જાળવે, વ્યાયામ પણ નિયમિત 
કરે આશ્રમના પ્લેગ્રાઉન્ડ ઉપર ચડ્ડી પહેરીને કસરત કરતા 
તેમને અને અબુભાઈને જોયેલા એ દશ્ય ભૂલાય એવુ નથી ! 
સુન્દરમૂના નક્તિત્વને એક શબ્દમાં વર્ણવવુ હોય તો 
હું એને સૌષ્ઠવપૂર્ણ કહુ સુન્દરમ્‌ એટલે માધુર્ય અને 
સૃદઢતાનો સુયોગ. તેમનું માનસ સ્વતત્ર, ચિંતનશીલ અને 
નિખાલસ છે હમણા ઓક્ટોબરમાં મળ્યા ત્યારે આ લેખ માટે 
જરૂર પડ્યે તેમના પત્રોમાથી ઉતારાઓ આપવા અંગે મે 
તેમની રજા માગી. સહેજ પણ અચકાયા તગર તેમણે કહ્યુ 
“તમને. ઠીક લાગે તેમ તમે એ યોજી શકો છો, મારે કશુ 
છુપાવતાનુ નથી.' કેવી પારદર્શકતા ! 
વિજયરાય વૈદ્યે કાન્ત માટે “કવિ અને સત્યશોધક 
શબ્દો વોજેલા. મને લાગે છે કે એ કાન્ત ઉપરાંત સુન્દરમૂને 
પણ બરોબર લાગુ પડે છે તેમનામાં સત્યની શોધ અને કળાની 
ગભીર ઉપાસના એ બન્ને ચીજો આગળ પડતી છે સુન્દરમ્‌ 
આપણા સારસ્વતોની હારમાળાર્માં સ્વકીય સૌમ્ય પ્રકાશથી 
સોહે છે તેમની સારસ્વત પ્રતિભા સાત્વિક છે, સાત્તિક' તે 
યૌગિક અને રૂઢ બન્ને અર્થમાં. (૧૪૦૫૨૬૭૭) 
(શબ્દલોડના યાત્રીઓ ૧*માંથી) 
દિ 


બ્રશ 


ભસ્વાદ) 


અંગત અંજલિદીપની જ્યોતિશિખા 





ડા ડદ્રતંડ પ્રતધપ ડળ વેત" 


12૯00 1 ધો પાળા ૦ તાજુ 1૦૦૫૯૩ 


1 10 10 ॥1પપાળઇછુ તંપંળાર ૦ 007 90ત્૯. 


પ/ભંત્ટ પપ્તદ 175 ત"૦પ લત પાપા 

ડઝ તપાણર્પાર્તા "ઉંજુલા1૮૯ 

ઉપલી 1 1000397 ૦1. 

11 પતા 'દ ત 1પાાતા 1તતજુપતછુલ 

1૭ પા1પાધં0ત પલ 

પાર્પલાલાલ્વે 1001 1પળવેતા€ 10ઠા€ દ્વાતં 
15 11પવંતં ડૉ ધ્ણ્ડ, 

5૦૫ ધૌદ્દ શીતળા તપ્ત 

1લતોતટ્ટુ ઊલ્વઇલા'ડ પાળા કલ્લતા” 

40 ધૌટ £૦[2 ૦ ૧ છુળંતંલા (૦૫7૯ ? 
12100021) 7૦0 ત1€... 

૪૦૫ ધ્તા[લલ્તૅ ૦ પાલ [9૦૧૮૦૦૬ તાળવે (3૦ 
તપ૯૦૦ 

વ્વ ઉ1€ [2૯5૯૦૦ 07 ત વં૦છ્ઠુ પ 21)7ત11. 
પ્તડા1'1 11 દ €૦ત 1પ પાટ 0તતત ૦ ત વંબટુ ? 
ડે47 કંછુ10027૯3 410 1017 ૪૯૦ લવે 

8) ૦૦વંડ - 

વંબ્છ્ઠ 4 રઇ પળના 01 

ઉર [01 10 ત19ત1ર€ 10 છુદ્લ્ટા પાટ €૦તંડ 
1 1% ₹૦વવંક તાત્ટ શણ્ત પ્રતધા કલાન ઇતાતડ. 
કતી ડ[૭11-૭૦૮૦॥ે પાંદ 15 છત્તા 

15 ત 222414001૫ 10તવંલ્ત પ1 પોળ? ૦રાંઝડ. 
101 ત ડાલ તત્લ 15 1લ 

10% પલ 11010€)7૮0 ૦ [22૧૮૦ 10 ૧૯૩1૯ 
પજ લ્લા 0 પીલ પંતેડ 0 00) પતાલો 

1 ઢા 10110 10 ૦4110 

8) ધં 10૫11] વંતપ#૩ ૦7 1૯01247 ંડ. 
80૫1 11૫ ડલ્લા લૌતાણરલ૦15. 

રિલ્ડાપ1છુ પાતણ' 0૫10" 9701૧27૯ ૨)/ઉંદ્ર્ડાલ્ડ 
1લ્વડા ત્તાતળછુ ૫૦ લૌત્તછુલ પાણો «૦૦ઘતડ. 
૦૫ પઘત 10) 1010 (પ%ત્ટ 


511 /&દ્વાઝઢ ડઢાત '૦]૪ણા ૬૦૩1૩૧૦. 


ઉંટ 





ચરધૈશ્યામ શર્મા 


સુન્દરમ્‌ સાથે હસ્તધૂનન 


હૉફતી ખરીઓના ગહન કોલાહલમાં 
તમારી પુકારનો નિમંત્રણધ્વનિ સાંભળ્યો 
ધ્વનિ જે 

અતિમનસૂની દીપ્તિથી મંડિત 
અજાણ હું જેનાથી 

માનુષી ભાષા નહોતી 

હતી શુદ્ધ સ્ફ્રણા 

દુન્યવી તર્ક અને પંકિલ તટોથી 
નિર્બંધ 

હિરણ્યમય શિખરેથી 

સ્વર્ગીય જાંબલી અમૃત ચૂસતા 
જ્તાલા - શિશુ છો તમો ? 

કદાચ છો એમ જ... 

મોર અને કોયલ - અને શ્વાનની 
ધ્યાનમાં ઉપસ્થિતિની 

વાત તમે કરેલી 

ડોગના રૂપમાં ગોડ ત્યાં નહોતા કે ? 
મારાં દુઃસ્વપ્નો હવે 

દેવોથી ઘેરાયેલાં છે - 

પંથના પ્રત્યેક વળાંકે શ્વાન 

દેવોને આવકારવા જાગતો બેઠો છે 
મારા સર્વ માર્ગ એના ભસવાથી 
ભરાઈ ચૂક્યા છે. 

પ્રત્યેક પળાર્ધનું પરોઢ 
થઈમબોમ્બ્સથી ખચિત એક પ્રેત 
શાંતિના મધપૂડાને માળો બાંધવા 
એક તિરાડ સરખી બચી નથી 

મારી કાંડાઘડીની પ્રત્યેક ટીકટીકે 

હું દીપડાના ભૂખ્યાભટ નહોરથી 
રહેસાઈને 

મરતો રહું છું. 

પણ મેં તો તમારા કાંસ્ય પક્ષ્મન હેઠળ 
રંગ બદલવાને અનુત્સુક 

કાચિંડાઓને વિશ્રામ કરતા દીઠા છે. 
મારા નામનો બબ્બે વાર 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૪૦૯ 


0) ડોઢાતાછુ 20) 11 તે 
૪૦૫ 31૫0014 1૯ 
1ત દ ત્ણા(ઇટ છ 1007 [ઝર 
ઘાટા ટ કત ઉતછુદતા [તણ ૦ 
ત દુલા પ્લ ટ 0110 1લ્હા3 ધોલ 
1008818 1૪ 
4 હાતે દાલ્ટપા ૦૫ 
પડ॥ા1લ્ત 001 પપનાળઇજુ 01 ત હિ દત? 
1૮011 પઢા 11011ણા1 03357 શતંડ 
111 ઊલ 711 101 દ£019 
(હાઇ તકણા1€ 1તાક 
રિતિવ॥લ્યષુ તર ણપ 
(1પંલ્ટહધઇ૯્ડ 01 પાળતા) ) 


સદ્ગત સુરેશ જોષી સાથેના પત્ર પૂરતા સ્નેઠકલહમા 
મને એક વાર આપ્રકારનુ લખ્યાનુ યાદ આવે છે તમારે જે 
માનવુ હોય તે માનો, મુક્ત છો તમે પણ હુ મુગ્ધ છુ હજુ 
મુગ્ધતા મારામા બચી છે કોલેજકાળના સહાધ્યાયી સન્મિત્ર 
લાભશકર ઠાકરએ.જમાનાર્માંપણ કયારેક કહ્યા વિના જપી 


તમે કર્યો તો. ઉચ્ચાર 
અલીબાબા બોલ્યો જાણે “ખુલ જા સિમસિમ 
હુસ્તધૂનન સાથે જ તમે 
મને ધુણાવી દીધો 
હથેળી મધ્યે તમારી 
પુષ્પો જ્યા વાર્તાલાપ કરતા ઉદ્યાને 
સુરમિસ્નિગ્ધ જ્ઞાતિ હતી 
તમારી સાથેનું હસ્તધૂનન મારી 
આસ્થાના સકેતને સમર્થિત કરી ગયુ 
આ ક્ષણ બાદ મારી 
આગળીઓ વિષાકત નખોને 
ઊગવા નહીં દે 
રાધૈશ્યામ શર્મા 


ચઢાવતા આત્મસમોહનને વશ વર્તવાની સર્પની અંતરતમ 
ક્ષમતાની નોંધ પણ લેવી ઘટે. 

કોઈ વ્યક્તિનો જાદુ જ્યારે અપાકટ વયે તમને મુગ્ધ 
બનાવે તમે તેનો હીરો-નાયક રૂપે આદર કરો એ સમજી 
શકાય, પરતુ હેમિંગ્વે જરા જુદા કોણથી આવી ઘટનાને નીરખે 


શકતા નહોતા મુગ્ધતા શબ્દ આવ્યો કે તરત કહેતા છે 


મૂટતા ! કોઈકને મુગ્ધ થતો ભાળ્યો કે લા ઠા. ની લાઠી 
વગાડતી બગાડતી બોલી બેસતી મૂઢ 

બ્રેતોલ્ત બેખ્તસાહેબ પરોક્ષે ગેલીલીઓ મા આમ 
બોલેલા છે 

નાયકો (હીરોઝ)ની જરૂરપડે એ જમીન બદનસીબ. 
દુઃખી 

પણસોનુ કાચુ હોય ત્યારે ઘાટતિહોણુ નિચકાર, મુગ્ધ, 
મૂઢ હોય. અનુભવને પરિભાષિત કરવા જેટલી ટાઢા કોઠાની 
સ્તસ્થતા.ન હોય બધુ અધૂરુ સાથે જ મધુરુ તેમજ અધ્ધર. 
પધ્ધર લાગતુ હોય ત્યારે મુગ્ધતાનો મરવો મળસ્કાપેઠ 
બક્તિત્વની ભોંયમા ફૂટે છે ! 

એક જાતના લહેરી રઘવાટની પ્રફુલ્લિત ફલ્લાગો 
તચાળ આતરિક દેરીઓના બરડે દીવીઓ ઝગારા મારતી 
આરતી બની જાય ભલે પછી આપણી ડુંઠાઓ અથવા તો 
આપણી અઆર્ત્તિનાશની અત્યત અગત કિયાવિધિઓ દીવીપેઠ 
રાણી થઈજાય! 

મદારીના મહુવરથી મુગ્ધ થઈ જઈ સર્ષ ટોપલી/ 
દરબહાર આવી દૂધની છલુડીમાં કદાચ જીભ ઝબોળે અને 
ટટ્ટાર મૂછો પલાળે તો સર્વયશ મદારી મહુવરને નામેજ ના 


માર્ચ ર૦૦૮ ૪૧૦ 


&55)01૫ ટુલ બંવલદ 1 35 ઊઢા'તં (0 | ટ ઊટા૦ણડ 
ઇપ 1૬15 50 01110૮05513/ 

ક્યારેક પ્રિય નાયક પરત્વેની મુગ્ધ મનોદશા એક 
પ્રકારની આવશ્યકતા રણમાં જળ જેટલી ઝબકી જાય છે 

પાકા ઘડાને કાઠા વાળી આપી શકાય નહિ એટલા 
સખત, જડ અને તેથી હોય છે બરડ કેટલાક ડુંભો લઘુક વવે 
જ જરાગ્રસ્ત દશાને પામ્યા હોય છે જેને શોભતું તામ અપાય 
છેપ્રૌઢિ 

જ્યાં તિસ્મયનો એના વૈષમ્ય સાથે સત્કાર છે જર્યા 
લવચીકતાને આવશ્યક અવકાશ છે ત્યા જ સ્નેહાર્દ્ભરી મુગ્ધ 
સ્થિતિનુ ઉદ્ઘાટન છે 

મુગ્ધ હોવુ એટલે વિસ્મયના રોમાચ માટે કોપેકોષ વડે 
ખુલ્લા હોતુ મૂઢત! તો મૂઢતાનો સ્વીકાર કરીનેય અક્ઞાતની 
આલમમાં પરમ આસ્થા સાથે અવિલબ ઝપલાંવવુ સધ્ય 
સ્પન્દિત થવુ. 

પરપરાગત અર્થ અનુસાર આસ્થાળુ હોવુ એટલે 
અંધશ્રધ્ધાળુ અને વહેમી અને રૂહ્દિસ. ખરેખર તો આસ્થાને 
આશ્ેષમાં લેનારો તત્ક્ષણે સદેહના દેહથી જાતને અલગ્‌ કરી 
વિદેહ બનતો નથી. સશય સામે પણ એ મુગ્ધતાથી જોયાં 


ઉટ્શ 


કરવાનું' જોખમ ખેડી શકે છે. શંકાથી એસ્કેપ કરી જવા 
માટેની નાઠાબારી તે રાખતો નથી. પ્રાપ્ત સંદેહને ભોગવી 
વેઢારવાની એની. તત્પરતા જ એ.કેટલી હદનો.શ્રદ્ધાશીલ છે એ. 
સમજાય. તીદ્ર ઈચ્છાને શ્રધ્ધા કોશકારે કહી છે, પણ મુગ્ધ 
શ્રદ્ધાવાન તો કોશને કન્સલ્ટ કર્યા વગર જ “જે કાંઈ છે - (ધેટ 
વીચ ઈઝ)' એનો સંપૂર્ણ સમગ્રતામાં સ્વીકાર કરી લે છે. આ 
મનઃ સ્થિતિ વ્યાખ્યા - પૂર્વેની ઉઝલ્વંલીળલ્તં) અવસ્થા છે. 
આત્મલક્ષી અનુભૂતિ છે. 

ઉપરની કૃતિ ૧૯૭૩ આસપાસ રચાઈ ત્યારે સાધક 
સર્જક સુન્દરમ્‌ની મનભાવન છવિથી લખનાર છવાઈ, ઘવાઈ 
ગયેલો. પેલી તીવ્ર ઈચ્છાનો. કલ્પનાત્મક સ્તરે પ્રક્ષેપ 
ઉત્તાઢટાંતતઉ૪૯ ]070]૯્તા૦1) એટલે. ઉપરની કૃતિ. મૂળે 
રચના સીધી અંગ્રેજીમાં જ આવી જેનો અહીં આવડ્યો એવો 
કામચલાઉ અનુવાદ પ્રસ્તુત છે.* 

વ્યક્તિ સુન્દરમ્‌ની નાયકપૂજાને સ્થાને અભિવ્યક્તિ 
સમત્ર એક ઈમ્રેશનિસ્ટ શબ્દઆકૃતિમાં ઢળેલી જોઈ શકાશે. 
વક્તિ અવશ્ય નિમિત્ત ખરી. હરતધૂનન પણ સાચું (વિવેચક 
રમણલાલ જોશી કહે છે ને, સુન્દરમ્‌ હસ્તધૂનનના માણસ | 
સાદર સંબોધને સાચું અને છતાં અત્યારે આટલા વર્ષે લાગે છે 
કે સુન્દરમ્‌ અહીં અશીકશી અવ્યાખ્યાવિત અતિમનસ્‌ શી 


લોકોત્તર દશાના પ્રતિનિધિકર્તા- પ્રતીક માત્ર છે. ઈડલોકથી 
ઈતર કોઈક ગળણીમાંથી કર્તા યા નાયકની વ્યથા : આસ્થા 
જેવી લાગણીઓ નિષ્યંદિત (ફિલ્ટર) થઇને પ્રકટી છે.પ્રસ્તુત 
કૃતિનો કર્તા સુન્દરમ્‌નાં બહુરૂપી આવામોથી અસ્તિત્વની કોઈ 
ક્ષણે પ્રતિસંવેદિત થયો છે એને પ્રતિરૂપો, સાદશ્યો કે 
કલ્પનોથી મૂર્ત કરે છે. આદર, અજ્ઞાન, સંશય, ભય, વિસ્મય, 
સંસર્ગ અને ખાતરીનું અહીં વિલક્ષણ “કોલાજ' રચાયું છે. 

મૃણ્મય માનવ સુન્દરમ્‌ની બિનલૌકિક મૂર્તિનો કર્તાએ 
પોતાના ભાવના-કલ્યના-સંપ્રત્યયને વ્યક્ત કરવા કેવો 
કલ્પનાપૂર્ણ ઉપ-યોગ લીધો, હસ્તધૂનન જેવી અંગત શારીરિક 
સંસર્ગની સ્થિતિને બિન-અંગત સંવિધામાં કઈ પેરે ફ્રેમિંગ કરી 
“ઈસ્થેટિક ડિસ્ટન્સંગ' સાધ્યું એની નિરીક્ષાનું અહીં વિનમ્ર 
નિમંત્રણ છે. પશુપંખી - પ્રાણીઓ તેમ. જ બાહ્યાભ્યાંતર 
પ્રકૃતિનો પ્રતીકાત્મક, સૂચક સ્તરે વિનિયોગ; ઉપરાંત સંદેહના 
કંટક સાથે જ શ્રદ્ધા સુમનનો ડોકાતો સહજ સંચાર અંતે 
સ્ટેટમેન્ટની રીતિએ કેમ કરી પરિણતિને પામ્યો તે તપાસવું 
રસપ્રદ બને. 

સુન્દરમ્‌ સદેહે નથી ત્યારે એમને અનુલક્ષીને 
આકારાયેલો આ કૃતિદેહ સદ્ગતની સર્જક પ્રતિભાને તેમજ 


સાધકપ્રભાને અંગત અંજલિદીપ તરીકે જોઉ છું. 
કિ 


*૧૯૭૩માં મારા અંગ્રેજી કાવ્યસંગ્રહ પત્ટ્ઢઉંપ્લ્ડ જ દિબતપંઇમાં “ડતો ઊતતતંડ પતો 9પળવંતલ્તળ' કૃતિ. અમદાવાદની એચ. કે. આર્ટ્સ કોલેજમાં થવેલા હસ્તધૂનનનો. 


સંદર્ભ કૃતિમાં અનુસ્યૂત છે. 








સ્રુન્દરમૂનોયોગમાર્ગ 


સુન્દરમે યોગનો માર્ગ લીધો, જીવનમાં અધ્યાત્મને મુખ્યતા અર્પી, 
અને જીવનનું આમૂલાગ્ર પરિવર્તન ઈષ્ટ ગણ્યું, ત્યાંજ એમને માટે 
કવિતાએ પણ અધ્યાત્મમય થવું અનિવાર્ય બને છે. 
સુન્દરમ્‌ના વ્યક્તિત્વને ઉત્તરોત્તર એમની સાધનાએ જે ઘાટ આપ્યો છે 
તે આહ્લાદક છે. આંતરદ્રનનું પરિવર્તન કરવાનો એમનો પુરૂષાર્થ 
નાનોસૂનો નથી. રીતસરની સાધના પહેલાંનું એમનું વક્તિત્વ પણ ઘણું 
રુચિર હતું. પણ અત્યારે માઈવ, શાતા, આસપાસનાઓમાં શાતા 
પમરાવવાની શક્તિ એ તત્ત્વો ઘણાં આગળ આવ્યાં છે. 
એમની કવિતા - રચનાઓમાં પણ એવું (તત્‌ - સદશ) પરિવર્તન થયું 
છે. જેવી વ્યક્તિત્વ અંગે તેવી કાવ્મરચન્પ્ર અંગે સમાંતર સિદ્ધિ છે. 


ઉમાશંકર જોશી 
ઇતપોવન'માંથી) 


ઉટ્શ્‌ 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૪૧૧ 





વરુંધરાને 
(રી સુન્દરમ્‌ને) 
ફક 


નલિન રાવળ 


પ્રાચી મહીં શરદ જોમનું શ્રેત અભ્ર 
આછી વહી 

પવનની લહરે જરીક 

જેવું ઝૂક્યું નયન સંમુખ 

દૂર 

પેખું 

અસ્તાચળે જઈ રહ્યું 

ક્લિકારતા કેરણનું નધનીય પંખી 
એ 

પંખીના સ્તરસમા અગણીત તારા 
તરી રહ્યા 

નીલ નભે ઝળાંઝળાં 

દિશા દિશા ઝંકૃત અબ્ધિ ડોલે, 
સ્ત્રવી રહી 

શીતળ ચન્દ્ર ચાંદની 

ચૂમી રહી 

વરુંધરાને ચૂમી રહી 

વ્હાલપથી ફરી ફરી 


(૨૧૨ ર૦૦૮) 


બ્ટ્ણ 


માર્ચ ૨૦૦૮? ૪૧૨ 





ગાંધીયુગ : મહાન કવિઓના સંભવની પ્રેરક, અનુકૂળ આબોહવા 


આપણે ત્યાં જે રેનેસાં - નવ પ્રબોધયુગ બેઠો તેનાં 
કારણો તપાસીએ તો એમાં પશ્ચિમનો સમ્પર્ક એ એક મુખ્ય 
કારણ જણાય છે. આપણા પુરતી વાત કરીએ. તો મુંબઈ 
યુનિવર્સિટીની સ્થાપના અને એમાં ય ખાસ તો હ્યુમેનિટીઝ 
ભાનવવિદ્યાઓ)નો અભ્યાસ અને પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનો પ્રભાવ 
મુખ્ય કારણભૂત લાગે છે. આ પ્રભાવે જ પૂર્વના આપણા 
સુવર્ણયુગ તરફ દષ્ટિ ગઈ. મેકોલેએ ભલે આ યુનિવર્સિટી 
શિક્ષણ પધ્ધતિ દ્વારા ભારતીયોને પશ્ચિમ પ્રભાવિત કરી 
પોતાની નિજી સંસ્કૃતિ - ભારતીય સંસ્કૃતિને ઊતરતી કક્ષાની 
ઠરવતું - ગણતું મન પેદા કરવાનું કર્યું પણ આ જ શિક્ષણ 
પામેલાઓએ.જ રાષ્ટ્રીય ભારતીય કોન્ગ્રેસની ઈ.સ. ૧૮૮૫માં 
સ્થાપના કરી અને તેની લડત દ્વારા ઈ.સ. ૧૯૪૭માં 
ગાંધીજીની નેતાગીરી નીચે ભારત દેશ ગુલામીમુક્ત, સંપૂર્ણ 
આઝાદ થયો. મને ડવિ શ્રી સુન્દરમ્‌ની પેલી પંક્તિ ટાંકવાનું 
મન થાય છે: 
જંજીરને જે ઘડતી હથોડી 
ઘડી દિયે છે તલવાર કો'ક દી...” 
કીન્ગ્રેસની આઝાદીની અખિલ ચળવળ.પાછળ. જોઈ 
શકાય છે કે આ સ્વાતંત્ર્યની લડત કેવળ રાજકીય સ્વરૂપની 
રહી ન હતી. કોઈ એક જ પુસ્તકનું નામ આપવું હોય તો 
“શ્રીમદ્‌ ભગવદ્દ ગીતા'ની પ્રેરણા તેના પાયામાં ને પડખામાં 
રહી છે. લોકમાન્ય ટિળકથી માંડીને તે ગાંધીજી સુધી - 
ગાંધીયુગમાં તો જાણે આ 'ગીતા' સૌથી વધુ અભ્યાસનો 
વિષય બની. કિશોરલાલ મશરૂવાળા, વિનોબા ભાવે ને 
કાકાસાહેબ કાલેલકર સૌ ગીતાના ઊંડા અભ્યાસી છે. 
વિદેશિની એવાં કોન્ગ્રેસ નેતા એની બેસન્ટ પણ ભગવદ્‌ 
ગીતાથી દીક્ષિત છે ! 
આઝાદીની આખી લડત દરમિયાન છેક ગાંધીજી 
સુધી ચળતળના નેતાઓને મન ભારત કેવળ એક ભૂગોળનો. 
ભૂભાગ નથી. બંકિમચંદ્રથી માંડીને છેક ગાંધીજી સુધી સૌને 
માટેભારત એક ભાવનાત્મક “ભારતમાતા' છે; એ એક જીવંત 
વક્તિત્ત્વ છે.પ્રત્યેક ભારતવાસીને મન ભારત એક દેવોનેય 
દુર્લભ એવો દેશ છે. તે સદાય રટતો આવ્યો છે : “દુર્લભ 
ભારતે જન્મ'. ને તેમાં ય મનુષ્યયોનિમાં જન્મ પામવો તે તો 


ઉ્ટ્શ્‌ 





ઉશનસૂ 


પરમ સૌભાગ્યની વાત ગણાઈ છે. એટલું જ નહીં પ્રત્યેક 
ભારતવાસીના મનમાં આ એક વાત ઘર કરી ગઈ છે કે ભારત 
માત્ર ભારતનો જ “ભાગ્યતિધાતા' નથી, એ તો સર્વ કાલનો - 
આવતીકાલનો ય વિશ્વનો જગદ્ગુરુ છે. ઈશ્વરે જ એને આ 
કામ સોંપ્યું છે. શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ, સ્વામી વિવેકાનંદ, 
શ્રી અરવિન્દ ઘોષ, શ્રી રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર - બધા જ કંઈક 
આવું માને છે. અંગ્રેજી કવિ રડિયાર્ડ કિપ્લિંગે ભલે આવું 
એકાન્તિક વિધાન કર્યું કે - 

“ર્ડા 15 151 વાતે 1૪લ્ડા 15 17૯51 

41 1૯001 ત પપ૪દા1 ૩1 લલ. 

પણ એને ભારતની મૂળ પ્રતિભાની ખબર ન હતી કે 
ભારત તો સ્વભાવથી જ સમન્વયવાદી મહાપ્રતિભા છે. એના 
સ્વભાવમાં જ સૌ સાથે મેળ કરવાની આગવી પ્રતિભા છે. 
“કુછ બાત હે કિ હસ્તી મીટતી નહીં હમારી'માં આ વાત, આ 
પ્રતીતિ ઝિલાઈ છે. ભારતનો સમસ્ત ઈતિહાસ જ આવી 
ગવાહી આપે છે. અનેક વિદેશી આક્રમણો પછી ય એની આ 
સમન્વયક પ્રતિભા સુમેળ કરીને જ જંપે છે. એનું હૃદયંગમ 
સ્વપ્ન છે “વિશ્વનીડ', “વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્‌'. જુઓને કતિએ 
ફૂટુમ્બને “ક' પ્રત્યય લગાડીને જે વાત કરી છે તે વસુધા 
આખીને ય એક “નાનું' કુટુમ્બ જ ગણે છે !શ્રી અરવિન્દે 
ભારતના ભાગલા પડ્યા તેથી જાણે સ્વખભંગ અનુભવો હોય 
તેમ કહ્યું : ભારતને માથે એક વૈશ્વિક જવાબદારી છે. આ 
ભાગલા ચાલુ જ રહેશે તો એ પોતાની આ જવાબદારી પૂરી 
કરી નહીં શકે. ભારતની એકતા તો વિશ્વ માટે જરૂરી છે. 
ગાંધીજીએપણ ભાગલાથી લગભગ આવું જ અનુભવ્યું હતું. 

આપણા ભારતના નવપ્રબોધકાળની પશ્ષિમ ભારતમાં 
પ્રગટેલી ગોવર્ધનરામની નવલકથા “સરસ્વતીચંદ્ર' પૂર્વ અને 
પક્ષિમની સંસ્કૃતિના સંધિકાળની નવલકથા છે. આપણા 
વિવેચકોએ. સરસ્વતીચંદ્રની નાયિકા “ભારતીય સંસ્કૃતિ' છે 
એમપણ તારવ્યું છે. આ મહાનવલમાં “અર્જુનનો રથ' નામનું 
પ્રતીક સક્રિય કરવામાં આવ્યું છે. આ અર્જુનનો ભારતીય રથ, 
યૂરોયના દેશોની જે ખાસ લાક્ષણિક્તા છે તેને ભારતમાં લાવવા 
નીકળે છે ! આમ નવપ્રબોધકાળમાં “જૂનું હતું તેવું જ” 
ભારતવર્ષ સર્જવાની વાત નથી. પૂર્વ અને પશ્ચિમ એમ 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૪૧૩ 





સમન્વિત સવર્ધન જ ભારતનુ ગોવર્ધનરવરૂપ છે ત્યારબાદ 
લગભગ એકસો વર્ષના ગાળા પછી ગાધીયુગમાં “દર્શક'ની 
નવલકથા “ઝેર તો પીધા જાણી જાણી મા તો ગાધીવાદની 
“દર્શક' જાણે કે પક્ચિમને ભેટ આપે છે !સો એક વર્ષમા તો 
જાણે પશ્ચિમનું લેવા સાથે આપવાનો વિનિમય પણ શરૂ થઈ 
ગયો છે !'અને ગાંધીવાદ એ ભારતીય સસ્ડતિનુ જ બીજુનામ 
છે એમણે સ્વતત્ર ભારતમા “રામરાજ્ય'નું ઊ્રામરાજ્યનુ) 
સ્વખ્ન સેવ્યુ હતુ. 
પ્રો. ઠાકોરેપ્રબોધકાળના જ ત્રણ તબક્કા ગણાવ્યા છે 
(૧) સુધારાયુગ (૨) પડિતયુગ ને (૩) ગાધીયુગ આપણે 
ચોથો ઉમેરીશુ તે અનુગાધીયુગ લગભગ ૧૯૫૬ સુધી 
અનુગાંધીયુગ એટલે અર્વાચીનયુગ ચાલ્યો છે અને તે પછી 
આધુનિકતા' ॥40વંથતાડકાનો. યુગ બેઠો છે ને આ અદ્યતન 
એવા આધુનિક યુગમા જ બધુ મોહભગ જેવુ લાગ્યુ છે ને 
નિરીશ્ષર એવી એબ્સર્ડવાદ સુધીની વાત વિસ્તરી છે 
અનુગાંધીયુગ સુધી ઈશ્વર ટકી રહ્યો છે, ભલે નિરજન ભગત 
“એકડ એકો, ઈશ્વરને મારો છેકો' એવું કહે પણ 
સ ઈશ્વરયુગોમા જેશ્રધ્ધા ભાવનાનુ તિધાયક બળ હતુ તે હતે 
નથી. એ યુગમાં “માનવ ઈશ્વર થઈ શકે છે' એવી શક્યતાનુ 
ચલણ હતુ. શ્રી અરવિન્દે કહ્યુજ છે કે “00૯ 81૯[2 1101૯ 
તાળ 1 જતા €૦ત ' મનુષ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ થાય તેવુ સ્વપ્ન 
માધીજી સુધી હતુ હવે તે માનવી વેરવિખેર થઈ ગયો છે 
સકલતામાથી તે શકલિત થઈ ગયો છે ને એનું હવે જાણે કોઈ 
ભવિષ્ય નથી ! 
જોઈ શકાય છે કે જે ભારતીય સ્વપ્ન લઇને આપણા 
પ્રબોધકાળના પુરુષો. આઝાદી માટે લડ્યા તે સ્વખખ જાણે 
ચૂરચૂર થઈ ગયુ છે ને એક નબળી કમજોર ફ્લિસૂફીએ 
સ્વતત્ર ભારતમા ઘર કર્યું છે ને જાણે તેણે પૂર્ણ પુરુષનો આદર્શ 
ફગાવી દીધો છે એ શ્રધ્ધા તગરનો કિંકર્તથમૂઢ થઈને ક્ષુદ્રતા 
અતુભવતોપ્રવર્ત છે બધી જ સકર્મતા કાર્યશીલતા તે ખોઈ 
બૈઠો છે 
આ રીતે જોઈએ તો ક્રમિક પ્રથમ ત્રણ તબડકા 
ઉત્તરોત્તર માનવવિકાસના ત્રણ તબક્કા છે પ્રથમ નર્મદ 
દલપત યુગમા, સુધારાયુગમા હજુ 'અરુણુ પરભાત' છે, હજી 
થોડુંક અધારુ છે પડિતવુગમા “લક્ષ્મીનંદન' પછી 
સરસ્વતીચદ્ર જેવા વિધાપુરૃષનો આદર્શ છે તો ગાધીયુગમા 
ગુલામીની લડત જેવો. મહાન કાર્યક્રમ છે ને તેના છેલ્લા 
તબડકામા તેના નેતા મહાત્મા ગાધી છે જે આતતા વિશ્વને ઘડી 


માર્ચ ર૦૦૮ ૪૧૪ 





શકે તેવો ભારતીય સસ્કૃતિના નિચોડ જેવો કિયાત્મક 
અંશવાળો પુરૃષ છે, કહો કે તે એક પુરષોત્તમ છે જે 
પરમાત્માની ખૂબ નજીકનો આત્મા છે આ પુરુષોત્તમ મહાત્મા 
થવાનો આદર્શ કાર્યક્રમ હવે પડતો મૂકવામાં આવ્યો છે 
આજના આંધૃનિકતાના આ જમાનામાં ! 

બીજુ એ પણ તારવી શકાય છે કે જગદગુરુ થવાનુ 
ભારતનુ સ્વપ્ન સેવનારા આપણા પૂર્વસૂરિઓ રામકૃષ્ણ 
વિવેકાનદથી તે ગાધીજી સુધી સૌનુ તિચારઘટક વિશ્વ” છે 
આ બધા જ આજના વિશ્વને બદલી નાખવા મથતા હત!. 
તિશ્વ' શબ્દ ગાધીયુગમાં જેટલો યોજાયો છે તેટલો બીજા 
કોઈ યુગમાં કદાચ નહિ યોજાયો હોય !ભારતને બદલવો તે 
તો એક નિમિત્ત જ હતુ તેમના મનમાં અખિલ વિશ્વથી નાનુ 
કંઈ પણ દેખાતુ નથી ભારતને જ એવી રીતે ગોઠવવો કે તે 
વિશ્વની અખિલાઈને સકેતે. માણસે પોતાને જ એવો ગૌઠવવો 
કે તેનામા વિશ્ષનો નકશો અકાય સ્વરાજ્યમાં આ દેશને 
આર્થિક, સામાજિક રીતે ગોઠતવાનો ગાધીજીનો ચૌદ મુદ્દાનો 
કાર્યકમ હતો. પણ એનો સાકેતિક અર્થ તો એટલો જ હતો કે 
પોતે પોતાનામાં જ અદર-લહાર વિશ્વથી સુસકલિત 
સવાદીપણુ અનુભવે. 

આ રીતે જોઈશુ તો જણાશે કે રેનેસાના ત્રણે તબક્કામા 
ગાધીયુગ જશ્રેષ્ઠ હતો તેની પારો આ સહસ્ત્રાબ્દીનો ક્રેષ્ઠ 
નેતા હાજરાહજૂર હતો. અને રાષ્ટ્રવડતરનો- આત્મસાધનાનો, 
સ્થાપનાનો પણ, શ્રેષ્ઠ એવો કાર્યકમ પણ હતો ભારતની 
ગુલામીના અતભાગમા વિશ્વવતિભૂતિ ગણાય એવી ગક્તિઓ 
એક સાથે, એક સામટી હોય તે કેવુ આશ્ચર્યજનક લાગે છે !? 
રવીન્દ્ર, અરતિન્દ ગાંધીજી રામકૃષ્ણ, વિવેકાનંદ જ્યારે 
પ્રબોધકાળમાં એક સાથે સક્રિય હોય, સ્વખદ્રષ્ટા હોય, 
ભારતની સ્વતંત્રતાનો આધ્યાત્મિક કક્ષાનો કાર્યકમ હોય ત્યારે 
મહાન ભાવનાવાદી કતિઓ ના પાકે તો જ નવાઈ આખા 
ભારતમા આમ હતું પણ ગુજરાતમા તો તે વિશેષભાવે હતું. 
ગાધીજી ગુજરાતના હતા ને ગુજરાતમાં હાજરાહજૂર હત॥. 
આપણા ગુજરાતી સાહિત્યમાં ૧૯૨૦થી ૧૯૪૮ સુધી તો 
ગાંધીજીના નામનો ગાંધીયુગ જ હતો જેવુ કદાચ બીજી 
ભાષામા ના પણ હોય. શ્રી સુન્દરમે આ ગાળાને 'સાફલ્યટાણું' 
કહ્યુ છે મહાન નેતા, મહાન આદર્શો, મહાન ભારતીય રીતિનો 
કાર્યકમ આમ ત્રણે વાના સાથે હોય તો જ ઉત્તમ કવિઓ પાકે 
એવી એ અનુકૂળ આબોહવા ગણાય, વસતત્રઠતુ બેસે ને 
કૌયલ ન ગાય એમ બને જ નહીં. આપણી ભાપામાં 


લ્ટ્ણ 


સાક્ષરયુગમાં “વસંતવિજય*, “વસંતોત્સવ' ને “આરોહણય'માં 
આગ્રબોધકાળનુંપ્રફુલ્લન અને ઊર્ધ્વગામિતા પ્રગટ્યાં છે તો 
ગાંધીયુગના બેગ્રમુખ કવિઓ સુન્દરમ્‌ અને ઉમાશંકરમાં પણ 
“હું માનવી માનવ થાઉ તો ઘણું' કે “યક્તિ મટીને બનું વિશ્વ 
માનવી, માથે ધરું ધૂળ વસુંધરાની* જેવી પંક્તિઓપ્રગટી ઊઠી 
તે અમસ્તુ નથી, સકારણ છે. 

સુન્દરમૂ અને ઉમાશંકર આ ગાળાના અખિલ 
ભારતીય મહાન કવિઓ છે. એ બન્ને પ્રબોધકાળના મહાન 
પ્રેરણાદાયક રવીન્દ્ર - અરવિન્દ ને ગાંધીજીના સાંસ્કૃતિક 
વારસ છે. આર્વા પ્રેરકબળો હોય ને પ્રજાનું મુખ ગણાતા 
કવિઓ જ તેને બુલંદીથી ન ગાય તો. ગુજરાતની માટીની જ 
કંઈક ઊણપ ગણાય; એની ધરતીના ધાવણમાં જ કંઈક ખામી 
ગણાય. 

ઉમાશંકર ૧૯૩૧માં 'વેશ્વશાંતિ' સર્જે છે તો એ જ 
ગાળામાં સુન્દરમ્‌ “કોયા ભગતની કડવી વાણી' સર્જે છે. 
બન્નેને એક સરખું નવા વિશ્ચનું સ્વપ્ન છે. બન્ને તિશ્નને પલટી 
નાખવા માંગે છે. એ. માત્ર કાવ્યો રચનાર કવિ નથી, નવા 
વિશ્ચની ઝંખનાવાળા, નકશાવાળા સકર્મક દ્રષ્ટાઓ છે. 
એમની મહાન પપ્રેરણામૂર્તિઓ રવીન્દ્ર - અરવિન્દ, વિવેકાનંદ 
અને ગાંધીજી જો નવા વિશ્વની અખિલાઈના વિધાયક ગુરુ અને 


સ્વપ્નસેવીઓ હતા તો એમના શિષ્યો માત્ર શબ્દ-અર્થની જ 
કવિતા કરે એવું કેમ બને !સુન્દરમ્‌ - ઉમાશંકર, બન્ને એમના 
ગુરુઓની જેમ જ નવ વિશ્વન સર્જન માટે મથનાર કવિઓ છે 
અને એમાં કંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી. આમ જ બને એ સાવ 
સ્વાભાવિક લાગે છે. નતા જમાનામાં રવીન્દ્રનાથ મનને ખીલવી 
દેવાની વાત કહે છે, ગાંધી મનને દાબી દેવાની વાત કરે છે તો 
શ્રી અરવિન્દ નવા મનની, અતિમનસની વાત કરે છે. આ ત્રણે 
આદર્શોના અર્ક જેવી કવિતા સુન્દરમ્‌ - ઉમાશંકરમાં જોવા 
મળે છે. યાદ રહે કે શ્રી વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદીએ આ બન્નેને 
જોઈને જ ટહેલ નાંખી હતી કે અમને ગાંધીતિષયક મહાકાવ્ય 
આપો જ આપો. 

ઉમાશંકર રવીન્દ્રની જેમ પૃથ્વી જેવી. છે તેવી તેને 
ચાહવાની વાત કરે છે. સુન્દરમ્‌માં શ્રી અરવિન્દની જેમ આ 
વિશ્વને પલટી નાખવાની અધીરાઈ છે. બુદ્ધ - ઈસુ - ગાંધીને 
એકસાથે આ બન્નેપ્રબુદ્ધ ક્તિઓએ વણી લીધા છે. યુધ્ધનો 
મ્રાસ “બુદ્ધ' શોધી કાઢવામાં આ બન્ને પ્રમુખ. કંવિઓનો ફાળો 
છે. આપણને મન એમનું મોટું ગૌરવ છે. અખિલ ભારતીય 
કવિતામાં આપણા ગાંધીયુગના આ બે ગુજરાતી કવિઓનું 
ઊંચું અર્પણ અને એવું જ સ્થાન-માન છે અને આપણને સૌને 


એનું ગૌરવભાન પણ છે. 
જ 


વડોદરામાં શ્રી સુન્દરમ્‌ શતાબ્દી ઉજવાઈ (તા. ૫-૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮) ત્યારે અધ્યક્ષ તરીકે બોલાયેલું વક્તવ્ય અહીં શબ્દસ્થ, થોડાક ફેરફારો સાથે કર્યું છે. 





૨2૪૧૦" ધા દ 


ન #-“'છૂઝહઝૂ કે ક *' 


હટ્ણ્‌ 









માર્ચ ૨૦૦૮ : ૪૧૫ 


સુન્દરમ્‌ - '્ુવપદ'ના સાધક કવિ 


સુન્દરમ્‌ સાધક 'ધુવપદ'નદ - શુ જીવનમાં કે શુ 
કવનમા. એમને અભીપ્સા હતી ધ્રુવપદ' પ્રાપ્ત કરવાની. એ 
રીતે સુન્દરમૂની જીવનસાધના તેમ જ કાવ્યસાધના એટલે 
ગપ્રુવમાથી ઘ્ુવપ્રતિની તેમની આનદયાત્રા. 
સુન્‍્દરમે ૩૧ જાન્યુઆરી, ૧૯૩૩ના રોજ લખેલુ 
“અરેમારી ભોળી શિશુક કવિતાને હજી નથી, 
મળ્યું એનું સાચ્યું ધ્ૃવપદ, ભમે આજ અટ્લી, 
સુત્રંઘ્યાં વિશ્વોમાં બસૂર સ્વરથી, કાવઘડૂલી, 
મહાસત્યાબ્ધિર્મા સ્થિર તરણ અર્થે રહી મથી. 
ઉકેલી વિશ્વોની ગહન લિપિ સામંજસવતી, 
સુયોજ્યા સંસારે સ્થળ મનુજ્નું સત્ય નીરખી, 
પ્રતિપ્રાણીરનાં જીવનજવ તણાં વ્ડેણ પરખી, 
મહાશ્રદ્ધા-શબ્દે કવીશ કવિતા ઓજસવતી.'' 
(ધ્ુવપદ ક્યહી ?) 
ઉપર્યુક્ત શિવસકલ્ય અનુસાર સુન્દરમ્‌ના કદમ અને 
કલમ સતત ચાલત્ત। રહ્યા છે સૃત્દરમ્‌ની બાબતમાં જીવનનુ 
સત્ય અને કાવ્યનુ સત્ય પૃથક રહી શકે એવી ભૂમિકા કે 
પરિસ્થિતિ નહોતી જીવનની જે ધરતીમાથી કવિ પોતાના 
મૂળિયા દ્વારા રસકસ ગ્રહે છે એજ એમની કવિતાના ફૂલ-ફળ 
પર્યન્ત પહોંચે છે ને પ્રસરે છે એ રીતે એમનો જીવનરસજ 
ઉત્કાન્તિ પામત્તો કાવ્યરસમાં રૂપાંતર પામીને ભ્રહ્માસ્વાદ 
સહોદર આરવાદ-આનદ આપી રહે છે 
સુન્દરમ્‌ એમની એક દાયકાની અવિરત આત્મસાધના 
-જીવનસાધના -કાળસાધના પછી, ઓંગસ્ટ, ૧૯૪૩માં 
લખે છે 
“ અહોર્પખી, આ છે ધ્રુવ, મનુજનું આ ધુવપદ, 
જગત્‌ - સંઘર્ષોની ચરમ અહીં સંવાદઘટના, 
અધૂરા 'દર્શોની અહીં જ બનતી પૂર્ણ ફ્લના, 
બધા અહ્યોનું દાં ધરિણમન ભૂમાયુત મુદ 
પ્રભુત્વ આરોહી,પ્રભુ તણી લઈ સિદ્ધિ સકલ, 
ધરાહેયે પાછું એવતરિત થોવું,પ્રભુ તણી 
અહીં આંકી દેવી બૃહત ત્રરત મુદ્દા રણઝણી, 
રડોએ ભળાશે વિકસિત ઉરોનાં શતકુલ.' 


ચંદ્રકાન્ત શેઠ 


વસ્તુત ને તત્તતત સુન્‍્દરમ્‌ની જીવનની તેમ જકાનની 
સાધના, ન્ડાનાલાલના શબ્દમાં કહીએ તો અનતવાહીં છે 
એ સાધના શબ્દથી શબ્દાતીતપ્રતિની છે (શબ્દોની મારી 
નિત બાંગ અશબ્દ અર્થે' - “ચરણચિહ્*') એમને 
આત્મચૈતન્યના ઊ્ધ્વારોહણ અને વાપન દ્વારા સઘર્ષોના 
કોલાહલમાથી શાંતિમા પહોચવુ છે, ઇન્દ્રિયોના ઉધામા ને 
ઉધમાતને ્શાત કરી દઈ અદરની નીરવતામા ઠરવુ છે શબ્દ 
જેનો ગુણ છે તે આકાશતત્તને પ્રત્યક્ષ કરતા રહીને શબ્દના 
આતરબાદ્ય વિશ્વમા સતત રમમાણ રહેવુ છે શબ્દ સુન્દરમ્‌ 
માટે એક અર્થમાં સાધન પણ છે તો અન્ય અર્થમાં સાધ્ધપણ 
છે એ રીતે સુન્દરમ્‌નુ ધ્રુવપદ' શબ્દની સાધનરૂપ તથા 
સાધ્યરૂપ -બંનેય ભૂમિકાઓને આવરી લેતુ ઉભયપદી સ્વરૂપ 
ધરાવે છે 
ઉમાશકર જો સવાદિતાના સાધક તરીકે પોતાને 
ઓળખાવે છે, તો સુન્દરમ્‌ પણ એવા જ સન્નિષ્ઠ સાધક છે 
ભુવનભુવનની ભવ સંવાદ ગીતિ ના. વ્યક્તિ મટીને 
તિશ્વમાનવી થતાવે માથે તો વસુધરાની ઉૂળ ચડાવવાની ખેવના 
પ્રગટ કરનાર ઉમાશકરથી સુન્દરમ્‌ અલગ નથી. સુન્દરમ્‌ 
પણ “વસુધરાનું સાચુ વસુ' થવાની ખેવના રાખનાર છે 
સુન્દરમ્‌ અને ઉમાર્શકરની સારરવત સહોદર'તા અનેક રીતે 
પ્રતીત થઈ શકે એવી એમની સાધના છે બનેવને મન જીવન 
અને કાવ્ય સાધનાના ક્ષેત્ર છે, લોકોત્તર આનદ પામવાના ક્ષેત્ર 
પણ છે બનેયને યત્રતત્રની મર્યાદાની પાકી પ્રતીતિ છે અને 
તેથી મત્ર કવિતા તરફ-મત્રરૂપ કવિતા તરફ બંનેય દત્તચિત્ત 
છે સુન્દરમે “હુ માનવી માનવ થાઉ તો ઘણુ' કહ્યુ ને 
ઉમાશકરે “સ્વપ્નોને સળગવુ હોય તો' નામના કાળમાં 
'મનુષ્ય ને - ભતુષ્યનુ હોવું, મનુષ્યનું થવું' - એને મત્ર લેખ્યો. 
એક તબક્કે જે ભગવાન મનુષ્યનાં દુઃખદર્દ નિવારવાર્મા 
ઉપયોગી ન થાય એને “કામ તારુ અહીં શુ છે ? એવોપ્રશ્ 
કરી પડકારવાની મન સ્થિતિમાં સુન્દરમ્‌માંનો કોયા ભગત 
હેતો એ જ સુન્દરમ્‌ પછી એને સર્વસમર્પન્ન કરી જૌ તો 
ચુપચુષ ચાહ રહી' કહેવાની ભૂમિકામાં આવીને ઠરે છે 
ગુન્દરમ્‌ મનુજન્મનુ જે પૂર્ણ રહસ્ય છે તે પૂર્ણતયા પામવા ચાહે 


(આધ્વપદ' છે સુન્દરમ્‌ ડહે છે 


મશ શટ ઝદ .---------કક------ઝઞક હ્ટ્શ 


“હવે ઊર્ધ્વે ચડવું, જ્યહીં આ ભેદફલકે, 
નવા કોઈ એક્યેપરમ રસ કો ભવ્ય છલકે.” 
(ઊર્મિ અને શિલા') 

સુન્દરમ્‌ના ચિત્તમાં એક તબક્કે “ફૂટપાથ ને તળાઈ'નો 
ભેદ બગ્રતાકારક રહેલો. જેની પડોશમાં રહેલી માકોર ડોશીનું 
મરણ થાય એ રામજી માટે - તેમના પડોશીધર્મ બાબતેય 
તેમના ચિત્તમાં પ્રશ્ચાર્થ હતો. વિસ્મયાર્થથી શરૂ થયેલી 
સુન્દરમૂની મનોયાત્રા આમ પ્રશ્રાર્થોમાં થઇને છેવટે જીવન અને. 
જગતની જ્યાં બધી જ ખળભળો શાન્ત થઈ જાય છે એ 
પૂર્ણવિરામ પ્રતિ, શાન્ત રસના પરમ સ્થાયી ભાવરૂપ મધુમય 
કમલ સમા ભગવતી ચિતિના શ્રીચરણોમાં - એમના પરમ 
પ્રસન્ન સાન્નિધ્યરૂપ શરણમાં વિ-રમે છે. એક તબક્કે 
રાષ્ટ્રધર્મના પરિપાલનમાં સુન્દરમ્‌નું “સાફલ્યટાણું' હતું, 
ધર્માર્થના સ્ફરણે પછી એમનું 'સાફલ્યટાણું' - સંસિદ્વિનું ટાણું 
શ્રીઅરવિન્દ તેમ જ માતાજીની અતિમનસૂ્‌ની સાધનામાં 
હોવાનું પ્રતીત થાય છે. સુન્દરમૂને ખરી કાવ્યસાધનાનો - 
જીવનસાધનાનો. - કહો કે, અધ્યાત્મસાધનાનો મંત્ર નીચેના 
મુક્તકમાં લાધ્યો હોવાનું વરતાય છે : 

હું ચાહું છું સુન્દર ચીજ સૃષ્ટિની, 

ને જે અસુન્દર રહી તેહ સર્વને 

મૂકું કરી સુન્દર ચાહી ચાહી.' 

(હું ચાહું છું') 


સૃષ્ટિની સુન્દર ચીજ ચાહવી એ તો બરાબર, જે 
અસુન્દર હોય એનેય ચાહવાના ઇલમથી સુન્દર કરવામાં જ 
કંવિતાસાધકની - સાધક કતિની ખરી કસોટી અને ખૂબી છે, 
કવિ સુન્દરમ્‌નું સુન્દરમ્‌-પણું આવા યોગ-ઉપક્રમમાંથી જ 
પામી શકાય છે. 

પોતાના “અહંદર્પ'ને નાથવો, પોતાની ભક્તિતાને જીવન 
અને જગતના વ્યાપક સંદર્ભમાં ખુલ્લી કરવી, પોતાની સમગ્ર 
હસ્તીને, મનના માલિકની મોજ-મરજીના હવાલે કરવી અને એ 
રીતે એની બંસરી બની, એની જ ઇચ્છાને વશ વર્તવામાં જ 
પરમ આનંદની અનુભૂતિ કરવી અને એ રીતે એમાં જ 
જીવનકાર્ય ને કવનકાર્યની સાર્થકતા પ્રીછવી - આવા 
પદઉપક્રમે જ કવિ શ્રી સુન્દરમૂનો જીવનયોગ ને શબ્દયોગ 
ચાલ્યો હોવાનું સમજાય છે. 

સુન્દરમ્‌ની કવિતામાં ગુજરાતી કવિતાનું એક રમણીય 
“તપોવન' લહેરાતું જોવા-માણવા મળે છે. એ તપોવન 
જરામરણના ભયથી મુક્ત, વસુધાની સુધાથી આહ્લાદક છે. 
એમાં લોકલીલાનું દર્શન છે અને લોકોત્તર લીલાનું રસવર્ષણ 
પણ છે. એમાં ગાંધીજીથી શ્રીઅરવિન્દ સુધીનો મૃણ્મય - 
ચિન્મય સેતુ પણ છે. આપણે એમની કવિતાના આસ્વાદે 
આપણામાં સુન્ર્રન્‌ - સત્ત્વનો સમુદય થાય એવું કંઈક 
કરીએ. આપણે તો સુન્દરમ્‌ના કાવ્દદરબારમાં માત્ર “ગાવા- 


બજાવવાની' બક્ષિસ મળતી રહે તો બસ, ધન્ય ! ૧૫-૨-૨૦૦૮ 
દ 





હટ... . 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૪૧૭ 


ધોધમાર પ્રવાહનું અવતરણ 





સુન્દરમ્‌ની વાર્તાઓ સાતમા દાયકામા તાચી હતી 
એમાની ઘણી ખરી ભૂલાઈ ગયેલી. કેટલીક વાર્તાઓમાથી 
કોઈ પાત્ર કે કોઈ પરિસ્થિતિ કે કોઈ ઘટના કે વિગત છૂટક 
છૂટક, અલપઝલપ યાદ હતા પણ કેટલીક વાર્તાઓ 
ભાવકચેતનામાં એટલે ઊડે સુધી ઊતરેલી કે એ જરીકે 
ભુલાઈ નહોતી જેમ કે, માજા વેલાનુ મૃત્યુ', “માને ખોળે', 
'લકી' ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદે સુન્‍્ઠરમ્‌ની વાર્તાઓ, 
વિશે વાત કરવાની તક આપી એટલે આ નિમિત્તે એમાથી ફરી 
પસાર થવાનુ થયુ. 

સુન્દરમ્‌ની વાર્તાકલા જોઈએ તો સૌપ્રથમ નજરે ચઢે 
છે એમના પાત્રો. ત્યારબાદ પરિસ્થિતિ અને પરિવેશના સૂક્મ 
અંકન થકી રચાતી જતી એમની વાર્તાસૃષ્ટિ, એમની 
વસ્તુલક્ષિતા ઝીણી ઝીણી વિગતો બારીક અવલોકનો, 
ઉપમા-અલકારપ્રતીક ચિત્રાત્મક દશ્યાત્મક વર્ણનો, 
મનોવૈજ્ઞાનિક કોઠાસૂઝ, લોકલોલીનો સ્પર્શ આદિના સવિધાન 
થકી સહજ વહેતુ એમનુ વાર્તાનુ ગધ આખીયે સૃષ્ટિના 
રચનાર બ્રહ્માનો જ કોઈ અંશ જાણે વાર્તસિર્જત દરમ્યાન 
સુન્દરમ્‌માં અવતરતો હોય અને પાત્રોનું તેમજ વાર્તાસૃષ્ટિનું 
સર્જન થતું હોય એવા જીવત પાત્રો અને ધબકતી વાર્તાસૃષ્ટિ 
એમની કેટલીક વાર્તાઓમાથી સાપડે છે એમના પાત્રો 
આદર્શો કે સિધ્ધાતો કે ગાધીવાદ કે માર્ક્સવાદ વગેરેનું ઘાસ 
ભરેલા કોથળા જેવા નથી કે નથી એમના પાત્રો કાવ્યાત્મક 
ગદ ભરેલા પૂતળા જેવા. એમના પાત્રો હાડ-માસ તથા જીવન 
ધુબક્ટાર ભરેદ્દા છે 

સુન્દરમ્‌ કવિ છે એનો મોટો લાભ એમની વાર્તાઓને 
મળ્યો છે તેઓ કવિ છે માટે સુદર ચરિતચિત્રણ કરી શક્યા 
છે માનવમનના ઊડાણમાં ચાલતી સંકુલ પ્રક્રિયાને તેઓ. 
શબ્દમાં ઉતારી-અવતારી શક્યા છે સુન્દરમ્‌ વાર્તાકાર 
હોવાનો લાભ એમની કવિતાઓનેય મળ્યો છે જેમ કે, “૧૩ 
૪ની લોકલ'મા સૂક્ષ્મતાથી દર્શાતાયેલા જાત જાતનાં પાત્રો. 
અન્ય વાર્તાકાર જો કવિ હોય તો એમની કવિતા વાર્તાને હાનિ 
પહોંચાડે તેવુયે જોવા મળે. પણ સુન્દરમૂમાં આવુ બનતુ નથી 
એનુ કારણ એમની પાસે વાર્તાનુ ગધ હાથવગુ - શ્રાસવગુ છે 

એમની કેટલીક વાર્તાઓમાથી પસાર થતા લાગે કે 


માર્ચ ર૦૦૮ ૪૨૮ 


યોગેશ જોષી 


જાણે એમની આખોમા કોઈ સત્યજિત રે બૈઠેવો છે પિક્ચરની 
ફેમમા શુ બતાવવુ છે અને શુ નથી દર્શાવતુ એની એમને પાકી 
ખબર છે ફ્રેમમાં દશ્ય કેવી રીતે ધીર ધીરે ઉઘાડ પામે, ક્યારે 
લોંગ શોટથી કામ લેવુ, ક્યારે ક્લોઝઅપથી, ક્યારે 7૦010નો. 
ઉપયોગ કરવો, તો ક્યારે કેમેરાને પાત્રના મનની અદર ગોઠવી 
દેવો એની આ વાર્તાકારને જાણે સૂક્ષ્મ કોઠાસૂઝ છે જેમ કે 
પનીને એનો ધણી ઢોર માર મારે છે એ સુન્દરમે સીધુ નથી 
બતાવ્યુ કેમેરા પની કે એના ધણી પર નથી ગોઠવો. ખાવા 
બેઠેલા અન્ય દંપતી પર કેમેરા ગોઠવ્યો છે - 

“અમે ખાવા બેઠા હોય ને સમમમ થડ કરતો એક 
અવાજકરા પાછળથી આવે ને મારા હાથમા કૌળિયો ઘભી 
જાય આડી ભીંત હતી એટલે આખોને તો દેખાતુ ન હતુ 
મારા હોશકોશ ઊડી જતા કમળા દાળનો સબડકો 
ચસચસાવીને મોંમા ઠેલતી અને આથેલુ મરચુ કરડતા 
બોલતી, 'સીધૈ સીધા ખાઈ લો હવે.' ?” 

(પતી) 

“પથેર પાચાલી'મા વરસાદનું તાંડવ દશાવવા માટે 
સત્યજિત રે એ કેમેરા ઔરડીની અદર રાખેલો અને 
સાઉન્ડટ્રેક ૫૨ તોફાની પવન વાવાઝોડું - વરસાદના 
અવાજો. સુન્દરમ્‌ને સાઉન્ડટ્રેકનીય પરખ છે જેમ કે - 

અમારા માથા પરના તથા પડોશના ઓરડાના છાપરા 
પરના પતરા પર વર્ષાનુ તડાતડ સગીત શરૂ થયુ.' 

(પની) 

'ુગુમાના નૃક્કર કલ્લા સહેજ ખણખણ્યા. નવાનકોર 
ઘેરદાર ચણિયાનો તથા કોરી ચૂદડીનો સડસડ અવાજ થવા 
લાગ્યો. ચૂદડીનો છેડો ઠીક કરવા તેણે હાથ ઊચો કર્યો. હાથ 
પરનાં બલૈયાં કાચની બગડી સાથે રણક્યા તેના કપડાંની 
અતલસ કડકડી.' 

(માનેખોળે') 
સુન્દરમૂના કાન કવિના કાન છે તેઓ અવાજને, 
અજવાળાને તથા અંધારાનેય ઓળખે છે 

મોટા ગજાના ફ્િત્મિ-દિગ્દર્શક જેમ 1૦ત્ઢ1બાનું ખૂબ 
ધયાન રાખે તેમ મોટા વાર્તાકાર પણ પરિવેશનો સૂક્ષ્મ ખ્યાલ 
રાખે ને પાત્ર,પરિસ્થિતિ તથા પરિવેશનો બરાબર કંસ કાઢે 


હ્ટ્ણ 


સામત્રી તથા સ્વરૂપનું સંતુલન જાળવે. 

'માને ખોળે વાર્તાનું 10વ્તણંબા જુઓ. એક લોંગ શોટ 
થકી વાર્તા ઉઘાડ પામે છે - 

“દીને કિનારે ઊંચી ભેખડો પર આવેલા એક ગામના 
છેવાડાના ફળિયામાંથી ત્રણ જણ નીકળ્યાં.' 

“માને ખોળે'માં નદી ઓળંગતી વેળાના અદ્દભુત 
1તતંડવ્ઢ૦૯5 મળે છે ને સાથે સાથે સાસરે જતી શબૂની 
ભીતરનાં ॥ટવાતડત્તઝલ્ડ પણ સાંપડે છે. શબૂની ભીતરનાં 
સંવેદનોને અસરકારક રીતે. ઉજાગર કરવામાં નદી. ઓળંગતી 
વેળાના 1.વપ્તવંડવ્વ?૯ડ ઉપકારક નીવડે છે. જેમ કે - 

“નદીમાં હતી ત્યા'લગી એને ધીર હતી કે પોતે પોતાના 
જ પિયરમાં છે, પિયરની શીળી છાંયમાં છે ! 

ભદી કેવું જનેતાનું રૂપ પામી ! 

“તેના ઊતરવાથી ઊડેલી ધૂળ કોતરના મથાળે પહોંચી. 
“શબૂ ગઈ' એમ કહેતી હોય તેમ હવામાં ઊડી રહી.' 

(આવનારા મરણનો કેવો સૂક્ષ્મ સંકેત આપ્યો 9) 

“તેની નજર વળી પાછી ફરી. જાણે તેને કોઈ પાછળથી 
ખેંચી ન રહ્યું હોય ! “દીકરી, પાછી આવ.' “બેટા, પાછી 
આવ.' એ પિયરનાં ઝાડવાં, નદીનાં કોતર, નદીની રેતી, અરે 
નદીનાં પાણી પણ આઘાં ને આયાં થતાં જતાં હતાં...” 

“ઊભા રહો કે... મારે પાણી પીવું છે.' તેણે બૂમ પાડી. 
સામી દિશાથી આવતો. પતન તેની બૂમને પિયરની દિશામાં જ 
લઈ ગયો.' 

(પરિવેશનો વાર્તામાં, કલામાં કેવો સૂક્ષ્મ વિનિયોગ 9 

સુન્દરમ્‌ની વાર્તાઓમાં ક્લોઝ શોટ પણ કયારે અને 
કેવા આવે છે અને શું શું દર્શાવતા. આવેછે તથા એમનું વાર્તાનું 

ગદ્ય શું તાકે - તાગે છે એનાં ઉદાહરણ જોઈએ: 

“એમણે ઊંચે પવાલે પીધું ત્યારે એમના ગળાનો હે[ડિયો 
ઊંદરડી પેઠે ઊંચો નીચો થતો. હતો.” 

(ખોલકી') 

“ંચળબહેન આવ્યાં જાણી માળામાંથી ચકલી ડોકું 
કાઢે તેમ લીલાએ ગોદડામાંથી ડોકું કાઢી કહ્યું: 

(પૂનમડી”) 

જજામાં ઊભેલા મારી સામે એની આંખો ઊંચી થઈ. 

ગભરાયેલી ચકલીઓની માફક બિડાઈ ગઈ. હું અંદર આવ્યો. 

પાણી ઉપરપોયણું તરે તેમ દાદર ઉપર પૂનમડીનું ડોકું દેખાતું 
હતું.” 

(પૂનમડી') 


ઉટ્ર્‌ 





ઘેરદાર ઘાઘરાના નેફામાં અર્ધી ઢાંકેલી અને અર્ધી 
ઉઘાડી નાભિવાળું તેનું પેટ પાણીથી ભીંજાઈને આછી ચળક 
માર્યાકરતું. 

(પની') 

આ જ પની બેજીવસોતી થાય છે એ. સુન્દરમે કેવા 
ક્લોઝ શોટથી બતાવ્યું છે !- 

પનીના મોંની રેખાઓ વધારે પુષ્ટ થવા માંડી હતી અને 
તેના ખુલ્લા રહેતા પેટપર ચણિયાનો નેફો નાભિને ઢાંકી ધીરે 
ધીરે ઊંચો ચડ્યો જતો હતો. 

ર (પની?) 
તે માથે હાથ દઈને ઘૂંઘટો ઢાળીને બેઠી હતી. વરનો 
પડછાયો પોતાના પર પડતો તેણે જોયો. 
(માને ખોળે') 
જોયું ? ફ્રેમમાં ઘૂંઘટો ઢાળેલી શબૂ છે અને વર નહિ, 
પણ વરનો પડછાયો ફ્રેમમાં પ્રવેશે છે ! 

ફ્લ્મિકળા જેવી કોઠાસૂઝ સુન્દરમ્‌ની વાર્તાઓમાં 
શબ્દ થકી સહજપ્રગટે છે. તેનું કારણ આપણને સુન્દરમ્‌ની 
કેફ્યિતમાંથી મળે છે - 

*ેં ફોટોગ્રાફી કરેલી, ચિત્ર શીખવાનું કરેલું; થોડું ઘણું, 
વર્ષો લગી સંગીતનું શિક્ષણ લીધું. પણ સૌથી વધુ સુલભ, 
સબળ, ગહન, અનર્ગળ કેવળ હવામાંથી હાથ આવી જાય 
એવી વસ્તુ તો “શબ્દ' હતી.” 

(સર્જકની આંતરકથા' પૃ. ૧૭૭) 

આથી જ તો વાર્તાનું ગધ એમને જાણે હવામાંથી હાથ 

આવી જાય છે. “ગોપીથી હીરાકણી'નું અવલોકન કરતાં 
ધીરેન્દ્રમહેતાએ એક વિધાન કર્યું છે - 

“ાર્તાનું ગદ્ય આપણને કદાચ પહેલવહેલું સુન્દરમ્‌ 
પાસેથી મળે છે. 

(બગ્રૅથ' : નવેમ્બર ૧૯૮૨, પૃ. ૨૧) 

અહીં ધીરેન્દ્ર મહેતાએ “કદાચ' શબ્દ વાપર્યો છે. એમ 

કહી શકાય કે કેટલીક મર્યાદાઓ. સાથે વાર્તાનું ગઘ ધૂમકેતુમાં 
શરૂ થયેલું જણાય, પણ સામગ્રી અને સ્વરૂપના સમતોલન 
સાથે વાર્તાનું ગધ આપણને કદાચ પહેલવહેલું રા. વિ. પાઠક 
પાસેથી મળે છે. અને સુન્દરમ્‌માં વાર્તાનું ગદ્ય વિકાસ પામે છે. 
ઘટનાના હ્રાસની વાત પણ પહેલવહેલી રા. વિ. પાઠકમાં જોવા 
મળે છે અને સુરેશ જોષીમાં એ. વિકાસ પામે છે. સુરેશ 
જોષીએ. ઘટનાનો મેદ ઉતારવાનું અને વાર્તાને આકાર 
આપવાનું કામ કર્યું. પણ સાથે સાથે એમણે “વાર્તાના ગધ'ને 


માર્ચ ૨૦૦૮ ઃ ૪૧૯ 


હાનિ પહોંચાડી છે 
સૃન્દરમ્‌મા વાર્તાની 11 દ ળલ્ટ્ત પ્રમાણે વાર્તાએ 
વાર્તાએ ગધનુ પોત અલગ અલગ છે પાત્રોની બોલી પણ, 
સમાજના કયા સ્તરમાથી એ પાત્ર આવે છે, એના આધારે 
બદલાતી રહે છે, લોકલોલીની છાટ પણ એમા આવે. 
સુન્દરમૂની સૂક્મ સેન્સ ઓફ લ્યુમરનો લાભ પણ એમના 
ગધને મળ્યો છે 
“તારી બૂનને હાહુ કરુ ', 'અલ્યા એ હીજડા ! કે 
“આમ ફરને, ખોલકી ! જેવા વાક્યો “નાગરિકા' કે “ઈવનિંગ 
ઈન પેરિસ મા ન જ આવે “નાગરિકા'મા નાગર જ્ઞાતિના 
પાત્રો પરિવેશ હોઈ કેવી ભાષા આવે છે એનુ ઉદાહરણ 
તીના દાણા જેવા શબ્દોની માળા તેમની જીભને 
ટેરવેથી ખરર ખરર સરતી હતી.' 
સ્થળ, પરિવેશ, પાત્રની સાથે સાથે કથનકેન્દ્રની 
પસંદગીમાં પણ વાર્તાકારની કલાસૂઝ દેખાય છે જેમ કે 
'ખોલકી' વાર્તા ચદનબાના મુખે કહેવાઈ છે તો “દુનિયાનું મોં 
વાર્તા અવસાન પામેલ નાયકના મુખે, એઅવસાન બાદ પણ 
બધુ બરાબર જોઈ શકતો હોય એ રીતે નિરૂપાઈ છે નેએ દ્વાર 
દુનિયાના સાચા ચહેરાની સકુલ રેખાઓ.વસ્તુલક્ષિતાથી ઉપર 
આ વાર્તાકાર ઝિલ્ડત1200ા કરતા 1પતતતત1૦॥ પર વધારે 
ભાર મૂકે છે શબ્દના કેમેરા થકી તેઓ જાણે ભીતરના ભાવોને 
પ્રત્યક્ષ કરાવે છે કોઈ કલાકારની દષ્ટિથી ધારી ધારીને એમણે 
માણસને જોયો છે, ને પંચેન્દ્રિયોથી તથા ૭% ડટાકટ્થી 
એમણે જીવનને જોયુ છે આરવાધું છે 
*ાાને ખોળે'ની નાયિકા શબૂ - જેને એનો સસરો ગળું 
દબાવીને મારી નાખવાનો છે - એની ભીતરનો જીવનરસ, 
સૃન્દરમે કેવો ઉછળતો વહેતો બતાવ્યો છે, મહીસાગરના. 
જળની જેમ ! 
કાસા અનરાઘેરષાકરો એમ વિચ અનુ તોડવા. 
હાથ લબાવતી, સાસરે જતી શબૂને રસ્તામાનો પોદળો કેવો 
લાગે છે !તો કે, “ધાનની ઢગલી જેવો ! ને એને એ પોદળો 
ઘેર મૂકી આવવાનુ મન થાય છે !વારે વારે એને પોતાના 
ઉદરમાં ડશુંક સ્કૂરતું લાગે છે થોડા તિકસેલા પેટઉપર હાથ 
મૂકી તે ઘડીભર પાણીમાં થભી જાય છે કોઈ બાળકના 
રડવાનો અવાજ કાને પડતા જ તેના હદયમાં એક ઉમળકો. 
આવે છે છાતીમા પાનો ચડે છે, ને તે કોમળ હાથે પોતાના 
ભરાવા લાગેલા બેય સ્તન દાબે છે જીવનરસને 
મહીસાગરના જળની જેમ ખળળ ખળળ વહાવવાની સાથે 


માર્ચર૦૦૮ ૪૨૦ 


સાથે વાર્તાકાર આવનારા મરણનાય ઈગિતો મૂકતા જાય છે 
મહીસાગરના પાણીને માઘે ચઢાવતા શબૂ બોલે છે - 
'મહીસાગરમા !સારું કરજે,મારીમાડી ” ને ત્યારબાદ તરત 
પાણીમા પગલુ ભરતા જ એ વશીકરણ કરતા, મોત તરફ 
ખેંચી જતા સૌદર્યના ઉછાળાનો એક ગૂઢ ભાવ પણ અનુભવે 
છે- 

'બળળળ !ખળળળ !પાણી તેના પગમા રમતાં રમતા 
વહેવા લાગ્યા -શો ટાઢો સ્પર્શ !કેવી ગલીપચી 'મહીસાગર 
મા !મરુ તો તારા જ ખોળામા. તારે ઘેર મને લઈ જજે' 

આવનારા મરણના આવા સૂક્ષ્મ સકેતો વાર્તામાં અનેક 
જગ્યાએ સહજ આવે છે, પણ વાર્તાની શરૂઆતમાં જ, 
ફળિવામાથી શબૂ નીકળે એ પછી બિલાડી આડી ઊતરે છે ! 

અશુભનો આવો મુખર સકેત નિવારી શકાયો હોત. 

સસરો વરૂના પજા જેવા હાથે શબૂનું ગળું દબાવે છે ને 
એનો વર એના પછાડા મારતા પગ પકડી રાખે છે એક્ષણે 
આ વાર્તકારે જાણે શબૂની આખોમા કેમેરા મૂકયો છે ને દશ્ય 
ઝડપ્યુ છે 

“તેની આખો ખેંચાવા લાગી. તે ઘડીક એકદમ ખૂલી 
ગઈ તેના મોં પર સસરાનુ વરૂ જેવું મૂછાળું મોં ઝઝૂમી રહ્યુ 
હતુ. તેમાથી બીડીની ગધ આવતી હતી. એ મોંની પાછળ જે 
થોડું આકાશ દેખાતું હતું તેમા તેને દેખાયુ કે એના બાપ જાણે 
હવામા આમ તેમ આટા મારી રહ્યા છે, પોતાના બચ્ચાનેપીંખી 
નાખતુ જોતો કોઈ ગીધ ઊડતો હોય તેમ.' 

શબૂના મોંપર ઝઝૂમતા સસરાના વરૂ જેવા મૂછાળા 
મોંનો ક્લોઝ શોટ તો કોઈ ફિલ્મ-દિગ્દર્શક ઝડપી શકે,પણ 
આ ક્લોઝ શોટની અદર જ મોંપાછળ દેખાતા આકાશને, 
પોતાના બચ્ચાને પીંખી નાખતું જોતો કોઈ ગીધ ઊડતો હોય 
તેમ હવામાં આટા મારતા બાપને તો સુન્દરમ્‌ની વાર્તાનો શબ્દ 
જદર્શાવી શકે દરપ-શ્રાળર્માડેષાન આક સામે શબદ 
ઉપાસકોએ. આ કામ કરવાનુ છે - જે મીડિયા દ્વારા શક્ય નથી 
તેને પ્રત્યક્ષ કરાવવાનું ભીતરના સકુલ સવેદનોના 
ગત્યક્ષીકરણનુ. 

સુન્દરમ્‌ નજીકના કે દૂરના દશ્યને એની અખિલાઈમાં 
જોઈ શકે છે આથી ઉમાશકરે યોગ્ય રીતે જ નોંધ્યુ છે - 

“ગદ્યમા, ખાસ કરીને ટૂંકી વાર્તાઓમાં, સુન્‍્દરમ્‌ની 
શક્તિ 5111ના ચિત્રણની - આલેખનની છે સુન્દરમ્‌ 
આખુ દશ્ય એક નજરમાં સુરેખ પામી જાય છે અને તતોતંત 
નિરૂપવામા સફળ થાય છે વાર્તામા સ્થિર જીવન - ચિત્રણની 


બટ 


ફાવટ એ. સુન્દરમૂની ગુજરાતી વાર્તાકાર તરીકેની મુખ્ય 
વિશિષ્ટતા છે.' 
(સુન્દરમ્‌ એટલે સુન્દરમ્‌', પૃ. ૭૧) 

જો કે, સુન્દરમ્‌ની વાર્તાઓમાં ડણા1 ॥ટ સિવાયનાં ય 
વિધવિધ ચિત્રો મળે છે. 

વાર્તાલેખન દરમ્યાનની અવસ્થા વિશે સુન્દરમે 
“ારિણી'ની પ્રસ્તાવનામાં નોંધ્યું છે - 

૬... નરી સર્જનની ક્ષણોમાં કઈ વસ્તુ કામ કરતી હોય 
છે તેનો વિલક્ષણ અનુભવ તો કેટલીક વાર મારી પોતાની 
અમુક વાર્તાઓને મેં ફરી વાર વાંચેલી ત્યારે થયો છે. એવી 
ક્ષણોમાં મેં જોયું છે કે જે વસ્તુ મેં લખતી વેળા એક સ્વસ્થ 
શાંત રીતે લખી લીધેલી તેને વાંચતી વેળા ન ધારેલી એવી રીતે 
મારાથી દ્રવિત થઈ જવાતું હતું. જાણે કે વાચક અને લેખક બે 
જુદી વ્યક્તિઓ ન હોય. ખાસ કરીને તો જે વાર્તાઓમાં 
મૃત્યુના, કારમા મરણના પ્રસંગો આવે છે, જેમ કે “માને 
ખોળે'માં, 'પની'માં, તે વાંચતાં તેને સહન કરવું ભારે થઈ 
ગયેલું. આમ કેમ થતું હશે ? એટલું જ કે લેખનના સમયે 
લેખકની કોઈ જુઠી અવસ્થા રચાતી હોય છે. 

કે (તારિણી, પૃ. ૮) 

“ફ્યુચર પોએટ્રી'માં શ્રી અરવિન્દે કહ્યું છે - 
“અધ્યાત્મશક્તિનો દિવ્ય આવેગ કવિમાં નિક્ષિપ્ત થતાં તે 
સર્જન કરે છે.' સુન્દરમૂમાં પણ અધ્યાત્મશક્તિનો દિવ્ય 
આવેગ અનુભવાય છે. સર્જન વેળાએ સર્જકોમાં ઈશ્વરનો 
આવિર્ભાવ કદાચ સૌથી વધારે માત્રામાં થતો હશે જે સર્જકમાં 
તત્ટ્વધં#ટ 70૮૦ પેદા કરતો હશે. સુન્દરમ્‌ના પહેલા ત્રણ 
વાર્તાસંગ્રહો, કેટલા ઓછા સમયગાળામાં મળે છે ! - 
૧૯૩૮માં પ્રથમ વાર્તાસંગ્રહ “હીરાકણી અને બીજી વાતો, 
૧૯૩૯માં “ઓલકી અને નાગરિકા', અને ૧૯૪૦માં ત્રીજો 
વાર્તાસંગ્રહ “પિયાસી' ! 

સુન્દરમ્‌ની વાર્તાઓમાં મરણના પ્રસંગો અનેકવાર 
આવે છે. “માને ખોળે? કે “પની વાંચ્યા પછી ભાવકને માટે 
પણ આ વાર્તાઓમાં આવતાં કારમાં મોત સહન કરવાં ભારે 
થઈ પડે છે. પણ “માજા વેલાનું મૃત્યુ' વાંચ્યા પછી ભાવકને 
પણ, માજા વેલાની સંતતિની જેમ થાય કે - “માજો વેલો બહુ 
સારું મોત પામ્યા. બહુ સુખી મોત, બહું સારું મોત ! 

_ અનેકઅભાવો વચ્ચે પણ માજા વેલા ભર્યું ભર્યું જીવન 
જીવ્યા છે તથા મરણ વેળાએએમનો આખોવે પરિવાર હાજર 
છે !વનો એકલો જ માજા વેલાને એની ખાંધે નાખીને ચાલે છે 


લ્ટ્શ્‌ 


ત્યારે માજા વેલાની ત્રીસેક જણની સંતતિય ધીરે ધીરે સાથે 
ચાલે છે !મરણવેળાએ બધાયે પરિવારજનો હાજર હોય એ 
તો કેટલી મોટી દુર્લભ ઘટના !કુટુમ્બજીવન વિખેરાતું જાય છે 
એવા સમયમાં સમગ્ર પરિવારનો પ્રેમ પણ દુર્લભ થતો જાય 
છે !તાવથી થથરતા માજા વેલા માટે મરણવેળાએ આખા 
પરિવારની હાજરી અને હંફ વાર્તામાં સતત તાપણાની જેમ 
ધખતી રહે છે. 

“માબાપ, કંઈ આલજો કે...'ના ટહુકા કરતી ગલીએ 
ગલીમાં ફરતી સંતતિને સૂતરફેણી તથા સારું સારું 
ખવડાવવાની ઈચ્છા થાય છે માજા વેલાને. આ ઉંમરેય એને 
મન થાય છે કોક ગાંધીની દુકાન ફોડીને બધો સૂકો મેવો 
છોકરાંઓ માટે લઈ આવવાનું. છોકરાંઓને સૂતરફેણી 
ખવડાવવાની ઈચ્છાની જાણ થતાં જ ભારાડી વનો હાથમાં 
લાકડી લેતો ઊપડે છે ને કંડિયો ભરીને મીઠાઈ ક્યાંકથી મારી 
લાવે છે ને એક તાંસળીમાં મીઠાઈ માજા વેલાને આપે છે ! 
અંધારું થઈ ગયું હોવાથી માજા વેલાને તાંસળીમાં શું શું છે તે 
દેખાતું નથી. પણ એ દરેક ચીજમાંથી બટડું ભરતાં ઓળખતો 
જાય ને બોલતો જાય છે - 

“આ તો જલેબી, આ તો હલવો છે હેં, આ મેસૂર છે. 
આ કળીનો લાડવો ? આ શું મગસ ને મોહનથાળ ? અને 
અરે આ. હેં શું સૂતરફેણી પણ લાવ્યો છે ?' 

મીઠાઈ આવી એ અગાઉ દાદાની લાડકડી ખુડી દાદા 
માટેપડિયો ભરીને આઈસક્રીમ પણ લઈ આવેલી. પહેલાં તો 
માજા વેલો ના પાડે છે, પછી ખુડી સમ ખવડાવે છે. ત્યારબાદ 
પડિયો મોઢે વળગાડીને એ આઈસક્રીમ પીવે છે ને ધોળી 
ધોળી સૂતરફેણી જેવી મૂછો સાફ કરે છે. માજા વેલાનો વધતો 
જતો તાવ સુન્દરમે કયા થર્મોમીટરથી બતાવ્યો છે ?- 

“માજા વેલાને નીચેના પથરા વધારે ટાઢા લાગવા 
માંડ્યા.” 

તાવ વધ્યા પછી માજા વેલાનું થથરવું આ વાર્તાકારે 
કેવી રીતે દર્શાવ્યું છે ?!- 

જાજા વેલાની નજર એક ટાવર ભણી ગઈ. અધધધ, 
કેવડોક ઊંચો બાંધ્યો છે !આ જરાક થથરે ને તૂટી પડે તો ? 
માજા વેલાને ટાવર થથરતો લાગ્યો.” 

મરણવેળા માજો ખુડીને યાદ કરે છે - “ખડી ક્યાં છે, 
મારી મા, ખોડિયાર ?' 

અંત કાળે અજામિલના “નારાયણ'ની જેમ અહીં 
“બોડિયાર' !માજો ખુડીના માથે હાથ મૂકતાં છેલ્લી ઈચ્છા 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૪૨૧ 





પ્રગટ કરે છે - 

“તના મારી ખુડીને સારોવરપરણાતજે હોં કે ૪ અને 
'ખોડિયાર !ખોડિયાર મા.. મા ? બોલતા બોલતા માથુ ઢાળી 
દે છે માજા વેલાના હાથમાની તાસળીમા લગભગ બધુ 
ખલાસ થયેલુ છે માજા વેલા જાણે જીવનના પરમ સતોષ 
પછીના ઓડકાર જેવુ મોત પામે છે સાહિત્ય જગતમાં માજા 
વેલા જેવા તિરલ-તિલક્ષણ જીવત પાત્રો ભાગ્યે જ સરજાતાં 
હોય છે 

કલાત્મક દલિત વાર્તાની શરૂઆત કદાચ પાઠક 
સાહેબની 'ખેમી'થી થઈ પણ પછી તરત સુન્દરમ્‌ સાંભરે 
એમની વાર્તાઓનાં મોટા ભાગનાં પાત્રો સમાજના નીચલા 
સ્તરમાથી આવ્યા છે, નીચલા સ્તરનો પરિવેશ તથા સૃષ્ટિ 
લઇને. સમાજના દલિત પીડેત વર્ગના લોકોનાં સુખ દુ'ખ, 
તેમની પીડાઓ તથા દારુણ ગરીબી 'માજા હેલાનુ મૃત્યુ, 
“બીડીઓ', 'પેકાર્ડનો પ્રવાસ જેવી વાર્તાઓમાં વકતાપૂર્વક 
પ્રગટ થયાં છે 

પાઠક સાહેબે તથા ઉમાશંકરે દલિત પીડિત વર્ગને 
મોટે ભાગે બહારથી જોયો છે બ્રાહ્મણની શેરીમા રહીને જોયો 
છે, અદરથી જોયો નથી. દલિત સર્જકોએ દલિત પીડિત વર્ગને 
અદરથી જોયો છે,પણ દૂર જઈને બહારથી નીરખ્યો નથી. 
જ્યારે સુન્‍્દરમે દલિત પીડિત સમાજને.એમની પોળોમાં જઈને 
જોયો છે, બહારથી અને અંદરથી જોયો છે તઘા કરુણા, 
સમભાવ અને તટસ્થતા સાથે નિરૂપ્યો છે 

ફોટોગ્રાફી તથા ચિત્રની સૂઝ ઉપરાત સગીતનો. 
અભ્યાસ પણ. સૃન્દરમ્‌ને કવિતા ઉપરાત વાર્તાઓમાં પણ ખપ 
લાગ્યો છે વાર્તાના ધ્વનિ તથા આતરધ્વનિને ઉપસાવવામા 
સગીતની સૂઝ ઉપકારક નીવડી છે 'યાત્રા'મા સગીતના રાગો 
વિશેનાં સાત સોનેટો - “સપ્તરાગ પ્રગટ થયા છે 
પ્મર્નાપિયાસી”, 'ગોષી” જેવી કેટલીક વાર્તાઓ પણ રકાવિતા, 
તથા સગીતની સૂઝ વગર આવી નીવડી શકી ન હોત. ઈવનિંગ 
ઈન પેરીસમાં શરણાઈ બિહાગ' ઉપાડે છે એનુ વર્ણન - 

“તિલબિત લયમાં ગતિ કરતા તેના સૂરે પોતાનું રૂપ 
પૂર્ણપણે વિસ્તારથી પ્રગટ કરતા હતા. એક જ છોડના એક 
પુષ્ષથી બીજા પુષ્પ ઉપર ગતિ કરતી મધૃમક્ષિકા પેઠે મકરદ 

બિહાગના રસને પીવા લાગ્યો.' 

આજવાર્તામા “અડાણા' રાગનુવર્ણન જુઓ - 

'શરણાઈએ અડાણાની એક હળવી તરજ ઉપાડી. 
અનેક પ્રકારના છણકા, મનામણા અને રિસામણા કરતા તેના 


માર્ચ ૨૦૦૮ ૪૨૨ 


સૂરપાછા બાળકની પેઠે જાણે હસી પડતા હતા.' 

અતે આખી રાતની મજલિસની સમાપ્તિ કરતી 
શરણાઈ ભૈરવી છેડે છે એનું વર્ણન જુઓ - 

“એના કોમળ મધુર સૂરો ફૂલની માળા પેઠે ગૂંથાવા 
લાગ્યા. 

સુન્દરમે સૂરોને કેવુ ભાવાત્મક રૂપ આપીને પ્રત્યક્ષ 
કરાવા છે !'અગાસીમા ઊભેલા વાર્તાનાયકની ભીતરના 
ભાવોને ઘૂટવામા બિહાગ, અડાણા તથા ભૈરવીની મદદ મળી 
છૈ 

કોઈ આર્ટ ફિલ્મની ખાલી ફ્રેમમાં પાત્ર પ્રવેશે એવુ 
વર્ણન ઊર્ધ્ઈગતિનુ આ વાર્તામા પણ મળે છે - 

અગાસીના છેલ્લા પગથિયા ઉપર એક માથુ દેખાયુ, 
છાતી દેખાઈ એક આખી આડૃતિ દેખાઈ ' 

અ વાર્તાકાર નિરાંતે અને માડીને વાર્તા કહે છે ઘૂટી 
ઘૂટીને વાર્તારસ, જીવનરસ પાય છે પરિણામે ઘણી વાર્તાઓમાં 
બિનજરૂરી લબાણ થતુંયે અનુભવાય. જો કે, ક્યારેક પતગ 
વધારે ઊચે ચગાવવો હોય, અધ્ધરની હવામા, ત્યારે ઝોલો 
પડવાનો. તગ દોર રાખો તો પતંગ વધારે ઊચે ન જઈ શકે 
પણ હા, “'ઓલકી વાર્તા તીરની જેમ ગતિ ડરે છે અને લક્ષ્ય 
જોરદાર વીંધાય છે અને એ પછી વાર્તામા એક શબ્દ પણ 
વધારાનો આવતો નથી. “ખોલકી વિશે સુન્દરમે 'તારિણી'ની 
મસ્તાવનામાં નોંધ્યું છે 

“ બલકી' એક દિવસે સવારના સમયમાં મારા માતર 
ગામમા હુહતો ત્યારે થોડાક પાનાંમાં થોડાક વખતમાં લખાઈ 
ગઈ અને તેણે મને સિદ્ધ વાર્તાલેખક બનાવી દીધો ! 

બાળવિધવા 'ચદનબા'ના મુખે આ વાર્તા સૂક્મ 
ડલાસૂઝથી કહેવાઈ છે મેડાની બારીની ફાડમાંથી ચંદન 
આગણામાં ઢાળેલા ખાટલા પર બેઠેલા ભાયડાઓમાં પોતાના 
ધણીને શોધે છે, પણ ઓળખી નથી. શકતી. કારણ, ફરી વારે 
વિવાહ થયા ત્યારે બાળવિધવા ચંદન ઘૂમટામાં ને ઘૂમટામા 
હતી. બારી ખોલી દઈને ભાભી ચંદનને બતાવે છે - “જુઓ 
પેલા 'પેલો ગળાનો હેડિયો મોટો ખારેક જેવો દેખાય સે નેતે. 
હા, જુઓ. એ હમણા ગડફો કાઢ્યો તે.' 

અહીંબારીનો ઉપયોગ સકેતાત્મક -પ્રતીકાત્મક થયો 
છે ફળિયામાં કૂતરાના ભસવાથી શરૂ થતી આ વાર્તામા 
ચદનનો ધણી - જેની પહેલી બાયડી ત્રણ છોકરાની મા થઈને 
મરીંગઈ છે -તે આખીવે વાર્તા દરમ્યાન ભાગ્વે જ કશુ બોલે 
છે,બસ,બીડીપીધા કરે,ખોં ખોંકર્યાકરે નેગળફા કાઢ્યા 


લ્ટ્ણ 


કરે. ભાભી વાંઝણી પડોશણની મેડીએ ચંદન તથા એના 
ધણીને રાત ગાળવાની સગવડ કરી આપે છે. સિગારેટ પીધા 
બાદ, દીવો હોલવા બાદ ધણી ખાટલામાં આવે, ચંદનના ગાલ 
પર દાંત બીડે, વરુની જેમ તૂટી પડવા કરે, અને એક તરફની 
ઈસને વળગીને સૂતી ચંદનને આંચકો મારતાં કહે - 

“આમ ફરને, ખોલકી !' 

ત્યાં વાર્તા પૂરી થાય છે. અંતના એક જ વાક્યમાં 
વાર્તાકારે જે કમાલ કરી છે તેમાં તેમનો ટૂંકી વાર્તાનો કલાક્સબ 
પ્રગટ થાય છે. અંતે આવી ધારદાર ચોટ બહુ ઓછી 
વાર્તાઓમાં જોવા મળે છે. 

“ખોલકી' તથા બીજીવે કેટલીક વાર્તાઓમાં આ 
વાર્તાકાર વિધિની વક્રતા, ઘટનાની વક્રતા તથા વાણીની વક્તાને 
સહજતાથી. ઉપસાવવામાં સફળ રહે છે. કવિ સુન્દરમ્‌ની 
ઉત્કટ સંવેદનાનો લાભ એમની વાર્તાઓના વેગીલા 
કથનપ્રવાહનેય મળ્યો છે. 

“નાગરિકા' એ. જાણે 'ખોલકી'ના સામા છેડાની વાર્તા 
છે. જેમાં પાત્રો નાગર જ્ઞાતિનાં છે, તદનુરૂપ ભાષા તેમજ 
પરિવેશ રચાયો છે. આ વાર્તાના ગદ્યનું પોત અલગ છે. આ 
વાર્તામાં મહાકવિ ગેટે, કાલિદાસ, ગાંધીજી, કિશોરલાલ, 
*્રસ્થાન', “નવજીવન”, “કુમાર', પુરુરવા આદિનાયે ઉલ્લેખો 
આવે છે. આ વાર્તામાં સુન્દરમ્‌ની ડલાકટ ૦7 10૫1010ઘા” 
નાજુકાઈથી મરક મરક પ્રગટ થઈ છે. આ વાર્તામાં 
દામ્પત્યજીવનની વિસંવાદિતા વ્યંગ-વિનોદ-ઉપહાસ દ્વારા, 
પણ વેધક રીતે રજૂથઈ છે. આ વાર્તા એક એવી વિનોદિકા 
પણ બની રહે છે, જેના આંતરવહેણમાં ધીરગંભીર રીતે કરુણ 
વહે છે. 

“ઊભી. રહીશ' વાર્તામાં બારસાખ, બારણાંની ફ્રેમ, 
ઉબરો, બારણાં તથા “લકડદાદા'નો પ્રતીકાત્મક વિનિયોગ 
કરીને નારીની વાકુળતા, એકલતા, નારીની કેદ તથા ચિરંજીવ 
પ્રતીક્ષાને પોતાની વાસ્તવવાદી વાર્તાઓ કરતાં જુદાં જ 
ભાપારૂપો દ્વારા વક્ત કરી છે. તો, “એઈ દિકે' વાર્તા નોખા, 
અનોખા તાંતંબાવાળી પ્રયોગિકા છે; જેમાં અધ્યાત્મના ગૂઢ 
રહસ્યને તાક્તા-તાગવા-પામવાની મથામણ અલગ તરાહોથી 
પ્રગટ થાય છે. 

“ઉછરતા છોરું'માં હોટલમાં કામ કરતાં બાળકો- 
કિશોરોની યાતના નિરૂપાઈ છે. આવાં બાળકોની દિવસની 
સૃષ્ટિની સાથે સાથે બદબોઈ ભરેલી રાતની સૃષ્ટિયે 
અસરકારક રીતે નિરૂપાઈ છે. જાતીય શોષણ તથા સજાતીય 


ઉટ્ણ__ _ 


સંબંધોના કલાત્મક આલેખનમાં સુન્દરમ્‌ને 'ખોલકી'ની જેમ 
આ વાર્તામાંય કોઈ છોછ નથી નડ્યો. પણ અંતે આ વાર્તા 
શોષણવિરોધી મોરચા આદિને કારણે લથડે છે. 

“તારિણી” વાર્તા તિશે કવિ શ્રી ચંદ્રકાન્ત શેઠે નોંધ્યું છે - 

“આ વાર્તા લેખકના શ્રી અરવિન્દ દર્શનના પ્રકાશમાં, 
શ્રી માતાજીના શરણમાં તિશેષભાતે ખૂલે એવી ગૂઢ અને ગહન 
ભાતસંદર્ભોથી અંકિત છે.' 

(સુન્દરમ્‌ની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ', ૨૦૦૨, પૃ. ૧૬) 
કવિતા, ભજન-ગુરૃમહિમા-અલખની સમજ- 
અવળવાણી તથા સંગીતની સાધનાનો લાભ જે વાર્તાને મળ્યો 
છે એવી “મીન પિયાસી'ના ભગતનું પાત્ર સચ્ચાઈ તથા 
સાત્વિકતાથી મૂઠી ઊંચેરું બન્યું છે. ભજનોને તેમણે માત્ર 
ગાયાં નથી; સમજણપૂર્વક જીવનમાં ઉતાર્યા છે એની મહેક આ 
વાર્તામાં વરતાય છે. ભગત એના દીકરાની બે દીકરીઓને 
સંબોધન કરે છે - “મારી દીવડીઓ ! ગરીબીમાં પણ, 
ગામડામાં આ બે છોડીઓમાં જીવનરસ કેવો છલકાતો તેનું 
ગતિશીલ દશ્યાત્મક વર્ણન જુઓ - 

“જેમ ભેંસો પોદળા કરતી જાય છે તેમ તેમ પોતે 
પોદળા બોટતી જાય છે. કદીક મીઠી લડાઈ થાય છે અને પછી 
બધી ભેગી થઈ ફળિયાના ટેકરા પર છાણાં થાપવા બેસે છે. 
થોડું છાણ બાકી રાખી તેમાંથી મોટી બહેન નાની બહેનને 
છાણનાં રમકડાં બનાવી આપે છે. નાનકડી ઘંટી, નાનકડા 
રોટલા અને હોળી માતા માટે નાનાં હોળૈયાં.' 

તબલાંના અવાજને આ વાર્તાકાર કઈ રીતે વર્ણવે 
છે?!- 

'ધીન ધગિન તિનક, ધીન ધગિન તિનક, ધીન ધીન 
ધીન ધીન. ધીન તિનક તિનક ધીન, ધગિન તિનક ધીન, 
ધશિનક ધગિનક ધીન ધીન...” 

ગતિશીલ દશ્યનું એક વધુ ઉદાહરણ - 

“મોટર તેમને ઉતારી પૂંઠ ફેરવી વાંકાચૂંકા રસ્તા પર 
બત્તીઓના અજવાળાથી પટાબાજી કરતી ચાલી ગઇ.” 

(મીનપિયાસી') 
ભજનિકના અવાજને સુન્દરમ્‌ કેવું પ્રતીકાત્મક રૂપ 
આપે છે !- 

“મનમાં ને મનમાં રામ ઉચ્ચારી તેણે ઊંડો શ્વાસ લીધો 
અને તેનો અવાજ, રિસાઈને ઊડી ગવેલો હંસલો મનાઈને 
પાછો આવે તેમ પાછો આવ્યો.' 

(“મીન પિયાસી') 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૪૨૩ 


પ્રગટ ડરે છે - 
વના !મારીખુડીને સારોવરપરણાવજે હોં કે ! અને 
“ખોડિયાર !ખોડિયાર મા. મા ! બોલતાં બોલતા માથુ ઢાળી 
દે છે માજા વેલાના હાથમાની તાસળીમા લગભગ બધુ 
ખલાસ થયેલુ છે માજા વેલા જાણે જીવનના પરમ સત્તોષ 
પછીના ઓડકાર જેવુ મોત પામે છે સાહિત્ય જગતમાં માજા 
વેલા જેવા વિરલ-તિલક્ષણ જીવત પાત્રો ભાગ્યે જ સરજાતા 
હૌય છે 
કલાત્મક દલિત વાર્તાની શરૂઆત કદાચ પાઠક 
સાહેબની “ખેમી'થી થઈ પણ પછી તરત સુન્દરમ્‌ સાભરે 
એમની વાર્તાઓના મોટા ભાગનાં પાત્રો સમાજના નીચલા 
સ્તરમાંથી આવ્યા છે, નીચલા સ્તરનો પરિવેશ તથા સૃષ્ટિ 
ઇને સમાજના દલિત પીડિત વર્ગના લોકોન્ય સુખ દુ છ, 
તેમની પીડાઓ તથા દારૃણ ગરીબી “માજા વેલાનુ મૃત્યુ', 
“બીડીઓ, 'પેકાર્ડનો પ્રવાસ' જેવી વાતાઔમા વકતાપૂર્વક 
પ્રગટ થયા છે 
પાઠક સાહૈબે તથા ઉમાશડરે દલિત પીડિત વર્ગને 
મોટે ભાગે બહારથી જોયો છે, બ્રાહ્મણની શેરીમાં રહીને જોયો. 
છે, અદરથી જોયો નથી. દલિત સર્જકોએ દલિત પીડિત વર્ગને 
અદરથી જોયો છે પણ દૂર જઈને બહારથી નીરખ્યો નથી 
જ્યારે સુન્‍્દરમે દલિત પીડિત સમાજને એમની પોળોમાં જઈને 
જોયો. છે બહારથી અને અદરથી જોયો છે તથા કરુણા, 
સમભાવ અને તટરથતા સાથે નિરૂપ્યો છે 
ફોટોગ્રાફી તથા ચિત્રની સૂઝ ઉપરાત સગીતનો 
અભ્યાસ પણ સુન્દરમ્‌ને કવિતા ઉપરોત વાર્તાઓમાં પણ ખપ 
લાગ્યો છે વાર્તાના ધ્વનિ તથા આતરધ્વનિને ઉપસાવવામા 
સગીતની સૂઝ ઉપકારક નીવડી છે “ાત્રા'મા સંગીતના રાગો 
વિશેના સાત સોંનેટો શપ્તરાગ' પ્રગટ થયા છે 
“મીનપિવાસી”, 'ગોપી” જેવી કેટલીક વાર્તાઓ પણ કવિતા 
તથા.સગીતની સૂઝ વગર આવી નીવડી શકી ન હોત. ઈવનિંગ 
ઈન પેરીસમા શરણાઈ બિહાગ' ઉપાડે છે એનુ વર્ણન 
વિલબિત લયમાં ગત્તિ કરતા તેના સૂરે પોતાનું રૂપ 
પૂર્ણપણે વિસ્તારથી પ્રગટ કરતા હતા એક જ છોડના એક 
પુષ્પથી બીજા પુષ્પ ઉપર ગતિ કરતી મધુમક્ષિકા પેઠે મકરદ 
લિહાગના રસને પીવા લાગ્યો. 
આ જ વાર્તામાં “અડાણા' રાગનુ વર્ણન જુઓ - 
“શરણાઈએ અડાણાની એક હળવી તરજ ઉપાડી. 
અનેકપ્રકારના છણકા, મનામણા અને રિસામણા કરતા તેના 


માર્ચ ર૦૦૮ "૪૨૨ 





સૂરપાછા બાળકની પેઠે જાણે હંસી પડતા હતા.” 

અંતે આખી રાતની મજલિસની સમાપ્તિ કરતી 
શરણાઈ ભૈરવી છેડે છે એનું વર્ણન જુઓ - 

“એના કોમળ મધુર સૂરો ફૂલની માળા પેઠે ગૂથાવા 
લાગ્યા” 

સુન્દરમે સૂરોને કેવુ ભાવાત્મક રૂપ આપીને પ્રત્યક્ષ 
કરાવ્યા છે ! અગાસીમાં ઊભેલા વાર્તાનાયકની ભીતરના 
ભાવોને ઘૂટવામા બિહાગ, અડાણા તથા ભૈરવીની મદદ મળી 
છૈ 

કૌઈ આર્ટ ફિલ્મની ખાલી ફ્રેમમાં પાત્ર પ્રવેશે એવું 
વર્ણન ઊર્ધ્વ ગતિનું આ વાર્તામા પણ મળે છે 

અગાસીના છેલ્લા પગથિયા ઉપર એક માથુ દેખાયું, 
છાતી દેખાઈ એક આખી આકૃતિ દેખાઈ ' 

આ વાર્તાકાર નિરાતે અને માડીને વાર્તા કહે છે ઘૂંટી 
ઘૂટીને વાર્તારસ, જીવનરસ પાય છે પરિણામે ઘણી વાર્તાઓમાં 
બિનજરૂરી લબાણ થતુયે અનુભવાય જો કે, ક્યારેક પતંગ 
તધારે ઊચે ચગાવવો હોય અધ્ધરની હવામા, ત્યારે ઝોલો 
પડવાનો. તગ દોર રાખો તો પર્તગ વધારે ઊચે ન જઈ શકે 
પણ હા, 'ખોલકી વાર્તા તીરની જેમ ગતિ કરે છે અને લક્ષ્ય 
જોરદાર વીંધાય છે અને એ પછી વાર્તામા એક શબ્દ પણ 
તધારાનો આવતો નથી. “'ઓલકી' વિશે સુન્દરમે “તારિણી ની 
પ્રસ્તાવનામાં નોંધ્યુ છે 

“ ખોલડી' એક દિવસે સવારના સમયમાં મારા માતર 
ગામમા હુ હતો ત્યારે થોડાક પાનાંમા થોડાક વખતમાં લખાઈ 
ગઈ અને તેણે મને સિદ્ધ વાર્તાલેખક બનાવી દીધો ! 

બાળવિધવા ચદનબા'ના મુખે આ વાર્તા સૂક્ષ્મ 
કલાસૂઝથી કહેવાઈ છે મેડાની બારીની ફાડમાથી ચદન 
આગણામાં ઢાળેલા ખાટલા પર બૈઠેલા ભાયડાઓમાં પોતાના 
ધણીને શોધૈ છે,પણ ઓળખી નથી શકતી. કારણ, ફરી વાર 
વિવાહ થયા ત્યારે બાળવિધવા ચદન ઘૂમટામાં ને ઘૂમટાર્મા 
હતી. બારી ખોલી દઈને ભાભી ચદનને બતાવે છે “જુઓ 
પેલા.' 'ેલો ગળાનો હૈડિયો મોટો ખારેક જેવો દેખાય સે ને તે. 
હા, જુઓ. એ હમણાં ગડફો કાઢ્યો તે.' 

અહીંબારીનો ઉપયોગ સકેતાત્મક પ્રતીકાત્મક થયો 
છે ફળિયામાં કૂતરાના ભસવાથી શરૂ થતી આ વાર્તામાં 
ચદનનો ધણી - જેની પહેલી બાયડી ત્રણ છોકરાની મા થઈને 
મરી ગઈ છે-તે આખીવે વાર્તા દરમ્યાન ભાગ્યે જ કશુ બોલે 
છે,બસ, બીડીપીધા કરે,ખોં ખોં કર્યા કરેનેગળક્ષ કાઢયા 


હટ 


કરે. ભાભી વાંઝણી પડોશણની મેડીએ. ચંદન તથા એના 
ધણીને રાત ગાળવાની સગવડ કરી આપે છે. સિગારેટપીધા 
બાદ, દીવો હોલવ્યા બાદ ધણી ખાટલામાં આવે, ચંદનના ગાલ 
પર દાંત બીડે, વરુની જેમ તૂટી પડવા કરે, અને એક તરફની 
ઈસને વળગીને સૂતી ચંદનને આંચકો મારતાં કહે - 

“આમ ફરને, ખોલકી ? 

ત્યાં વાર્તા પૂરી થાય છે. અંતના એક જ વાક્યમાં 
વાર્તાકારે જેકમાલ કરી છે તેમાં તેમનો ટૂંકી વાર્તાનો કલાક્સબ 
ગ્રગટ થાય છે. અંતે આવી ધારદાર ચોંટ બહુ ઓછી 
વાર્તાઓમાં જોવા મળે છે. 

* “બલકી' તથા બીજીયે કેટલીક વાર્તાઓમાં આ 
વાર્તાકાર તિંધેની વકતા, ઘટનાની વકતા તથા વાણીની વક્તાને. 
સહજતાથી ઉપસાવવામાં સફળ. રહે છે. કવિ સુન્દરમૂની 
ઉત્કટ સંવેદનાનો લાભ એમની વાર્તાઓના વેગીલા 
કંથનપ્રવાહનેય મળ્યો છે. 

“જાગરિકા' એ જાણે “ખોલકી'ના સામા છેડાની વાર્તા 
છે. જેમાં પાત્રો નાગર જ્ઞાતિનાં છે, તદનુરૂપ ભાષા તેમજ 
પરિવેશ રચાયો છે. આ વાર્તાના ગઘનું પોત અલગ છે. આ 
વાર્તામાં મહાકવિ ગેટે, કાલિદાસ, ગાંધીજી, કિશોરલાલ, 
બ્રસ્થાન', “નવજીવન”, “કુમાર', પુરુરવા આદિનાવે ઉલ્લેખો 
અવે છે. અ વાર્તામાં સુન્દરમ્‌ની કલપ ૦૮ પઘ00ઘઇ” 
નાજુકાઈથી મરક મરક પ્રગટ થઈ છે. આ વાર્તામાં 
દામ્પત્યજીવનની વિસંવાદિતા વ્યંગ-વિનોદ-ઉપહાસ દ્વારા, 
પણ વેધક રીતે રજૂથઈ છે. આ વાર્તા એક એવી વિનોદિકા 
પણ બની રહે છે, જેના આંતરવહેણમાં ધીરગંભીર રીતે કરુણ 
વહે છે. 

“ઊભી રહીશ' વાર્તામાં બારસાખ, બારણાંની ફ્રેમ, 
ઉંબરો, બારણાં તથા “લકડદાદા'નો પ્રતીકાત્મક વિનિયોગ 
* કરીનેનારીની વાાકુળતા, એકલતા, નારીની કેદ તથા ચિરંજીવ, 
પ્રતીક્ષાને પોતાની વાસ્તવવાદી વાર્તાઓ કરતાં જુદાં જ 
ભાષારૂપો દ્વારા વક્ત કરી છે. તો, “એઈ દિકે' વાર્તા નોખા, 
અનોખા તાતા૦વાળી પ્રયોગિકા છે; જેમાં અધ્યાત્મના ગૂઢ 
રહસ્યને તાક્વા-તાગવા-પામવાની મથામણ અલગ તરાહોથી 
પ્રગટ થાય છે. 

“ઉછરતા છોરું'માં હોટલમાં કામ કરતાં બાળકો- 
કિશોરોની યાતના નિરૂપાઈ છે. આવાં બાળકોની દિવસની 
સૃષ્ટિની સાથે સાથે. બદબોઈ ભરેલી રાતની સૃષ્ટિયે 
અસરકારક રીતે નિરૂપાઈ છે. જાતીય શોષણ તથા સજાતીય 


બ્ટ્શ્‌ 


સંબંધોના કલાત્મક આલેખનમાં સુન્દરમ્‌ને “ખોલકી'ની જેમ 
આ વાર્તામાંય કોઈ છોછ નથી નડ્યો. પણ અંતે આ વાર્તા 
શોષણવિરોધી મોરચા આદિને કારણે લથડે છે. 

“તારિણી” વાર્તા વિશે કવિ શ્રી ચંદ્રકાન્ત શેઠે નોંધ્યું છે - 

“આ વાર્તા લેખકના શ્રી અરવિન્દ દર્શનના પ્રકાશમાં, 
શ્રી માતાજીના શરણમાં વિશેષભાવે ખૂલે એવી ગૂઢ અને ગહન 
ભાવસંદર્ભોથી અંક્તિ છે.' 

(સુન્દરમ્‌ની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ', ૨૦૦૨, પૃ. ૧૬) 
કવિતા, ભજન-ગુરુમહિમા-અલખની સમજ- 
અવળવાણી તથા સંગીતની સાધનાનો લાભ જે વાર્તાને મળ્યો 
છે એવી “મીન પિયાસી'ના ભગતનું પાત્ર સચ્ચાઈ તથા 
સાત્તવિકતાથી મૂઠી ઊંચેરું બન્યું છે. ભજનોને તેમણે માત્ર 
ગાયાં નથી, સમજણપૂર્વક જીવનમાં ઉતાર્યા છે એની મહેક આ 
વાર્તામાં વરતાય છે. ભગત એના દીકરાની બે દીકરીઓને 
સંબોધન કરે છે - “મારી દીવડીઓ ! ગરીબીમાં પણ, 
ગામડામાં આ બે છોડીઓમાં જીવનરસ કેવો છલકાતો તેનું 
ગતિશીલ દશ્યાત્મક વર્ણન જુઓ - 

“જેમ ભેંસો પોદળા કરતી જાય છે તેમ તેમ પોતે 
પોદળા બોટતી જાય છે. કદીક મીઠી લડાઈ થાય છે અને પછી. 
બધી ભેગી થઈ ફળિયાના ટેકરા પર છાણાં થાપવા બેસે છે. 
થોડું છાણ બાકી રાખી તેમાંથી મોટી બહેન નાની બહેનને 
છાણનાં રમકડાં બનાવી આપે છે. નાનકડી ઘંટી, નાનકડા 
રોટલા અને હોળી માતા માટે નાનાં હોળૈયાં.* 

તબલાંના અવાજને આ વાર્તાકાર કઈ રીતે વર્ણવે 
છે?!- 

“ધીન ધગિન તિનક, ધીન ધગિન તિનક, ધીન ધીન 
ધીન ધીન. ધીન તિનક તિનક ધીન, ધગિન તિનક ધીન, 
ધશિનક ધગિનક ધીન ધીન...' 

ગતિશીલ દેશ્યનું એક વધુ ઉદાહરણ - 

“મોટર તેમને ઉતારી પૂંઠ ફેરવી વાંકાચૂંકા રસ્તા પર 
બત્તીઓના અજવાળાથી પટાબાજી કરતી ચાલી ગઈ.' 

(મીન પિયાસી”) 
ભજનિકના અવાજને સુન્દરમ્‌ કેવું પ્રતીકાત્મક રૂપ 
આપે છે !- 

“મનમાં ને મનમાં રામ ઉચ્ચારી તેણે ઊંડો શ્વાસ લીધો. 
અને તેનો અવાજ, રિસાઈને ઊડી ગયેલો હંસલો મનાઈને. 
પાછો આવે તેમ પાછો આવો.' 

(મીન પિયાસી') 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૪૨૩ 





“ુધ્ધના ચક્ષુ' જેવુ કાવ્ય રચનાર સુન્દરમ્‌ કવિની 
કરુણા તથા સમભાવથી સર્વપાત્રોને, પરિસ્થિતિને, સમાજને 
તેમજ દુરિતનેય જુએ. છે, સ્વીકારે છે અને મોટા સર્જક 
કલાકારની નિર્મમતાથી ક્યારેક ટકણા વડે વાર્તાશિલ્પ કંડારે 
છે તો ક્યારેક ઘણ ઉઠાવીને ઘા ઝીંકે છે અને મજબૂત 
કલાઘાટ ઘડે છે જેમ કે, જે નિર્મમતાથી સત્યજિત રે “પથેર 
પાચાલી'મા દુર્ગાનું મોત દર્શાવે છે એવી જ તિર્મમતાથી 
સુન્દરમ્‌ 'માને ખોળે'મા શબૂનુ કે ની”મા પનીનુ મોત નિરૂપે 
છે તળી.પનીના મોત સાથે વાર્તાનો. અત નથી આતતો.પરતુ, 
મદિરમા આરતી શરૂ થાય છે અનેપ્રભુનાં નગારા ગાજી ઊઠે 
છે - ધન્‌ ધન્‌ ધન્‌ ! કડડધન્‌ ! કડડધન્‌ ! ફિલ્મના 
સાઉન્ટ્ડ્રેકની જેમ સુન્દરમ્‌ પણ અવાજોનો વાર્તામા કલાત્મક 
ઉપયોગ કરી જાણે છે ને છેલ્લે બાવાજીના અવાજમા 
તુલરીદાસની બાની સભળાય છે 

સિરી રામચંદ્ર કૃપાળુ ભજ મન 

હરણ ભતભયવદારૂશ... 

આ બાનીના ગૂજન સાઘે વકતાપૂર્વક “પની' વાર્તાનો 
અત આવે છે 


આમ, સુન્‍્દરમ્‌ના વાર્તા સર્જનમાં કવિતા, ચિત્રકળા, 
ફોટોગ્રાફી, સગીત, દર્શન, અધ્યાત્મ આદિનો અનન્ય ફાળો 
રહ્યો છે અને આ બધું એમની વાર્તાના ગધ્યમા ઓગળી જાય 
છે રૂપક કલ્યનપ્રતીક-અલકાર આદિ પણ સહજતાથી 
વાર્તાના ગઘેમા ઓગળી જાય છે, ગાગડા રહી જતા નથી. 
સહજૃત! ક્યાય નદવાતી નથી. કવિશ્રી ચદ્રકાન્ત શેઠે નોંધ છે 
તેમ, સુન્‍્દરમ્‌ની વાર્તાઓમાં માનવતાનું દર્શન કેન્દ્રસ્થાને હોય 
છે “નાગરિકા'ની નાવિકા કહે છે તેમ, માણસ ગમે ન ગમે તો 
ય્‌ તે ભગવાનનું જ ઘડેલુ હોય છે ને ! અસુદરનેય રાહી 
ચાહીને સુદર કરી મૂકવાની પ્રબળ ઝખના ધરાવતા આ કવિની 
વાર્તાઓમાં પણ જીવનને ભરી દેતા કોઈ ધોધમાર પ્રવાહનુ 
અવતરણ અનુભવાય છે આ અવતરણને સલામ, સુન્દરમને 
પ્રણામ* 

(ગાધીનગરમાં યોજાવેલ ગુરદ.પના ૪૪માં 
અધિવેશનમાં શ્રી સુન્દરમ્‌ શતાબ્દી વદનાની બેઠકમાં તા. 
ર૨ ૧૨ ૨૦૦૭ના રોજ શુન્દરમ્‌ની વાર્તા' વિપે આપેલ 


વક્તબ. થોડા ફેરફાર સાથે.) 
_/ 


“અતલોકના'-સુચારુ બક્તિત્તનો આસ્વાદ 


શ્રી સુન્દરમ્‌ કૃત “અર્વાચીન કવિતા' છેલ્લા સો વર્ષની ગુજરાતી કવિતાની એતિહાસિક વિતેચનાનો આકર ગ્રંથ 
પ્રસિદ્ધ થયાને વીસેક વર્ષ થયા. શ્રી સુન્દરમૂનુ વિવેચનકાર્વતો લગભગ તેમના કાવ્યસર્જનની સાયોસાથ ચાલતું 
રહેલુ છે પણ એમના વિવેચનોનો સગ્નહ તો છેક આજે (૧૯૬૫મા) આપણને મળે છે 
આ સગ્રહમા અભ્યાસનિબધો, વ્યાખ્યાનો, પ્રસ્‍તાવનાઓ અને અવલોકનોરૂપે કાવ્ય, નાટક, વાર્તા, નવલકથા આદિ 
કૃતિઓનુ ચારુ સહદયતાભર્યુંમૂલ્યાકન થયુ છે વિવેચક તરીકે શ્રી સુન્દરપ્‌મા બે વસ્તુઓ આગળ તરી આવે છે 
સાહિત્યિક રચનાઓના અતરગ સૌન્દર્યની સહજ સૂઝ અને વિતિધ કળા અવસ્થિતિના પ્રતિભાવો દર્શાવતી નિર્મલ 
સવેદનાશક્તિ. પરિણામે તેમનુ વિવેચન સૂક્ષ્મ, વેધક અને સમૃદ્ધ બને છે સ્વભાવગત ચિંતનશીલતા, દંષ્ટિની 
જાપકતા અને બૌદ્ધિક સત્ત્તશીલતા તેમના વિવેચનને એક આગવુ જક્તિત્વ અર્પે છે કૃતિ, કર્તા કે પ્રવાહની 
આલોચનામા કોઈ ને કોઈ સ્વકીય દષ્ટિકોણનુ પ્રવર્તન થયુ હોય છે અને સાહિત્ય સિધ્ધાતોની અભિશ્તા 
પશ્ચાદ્ભૂમિકા રૂપે રહીને વિવેચનને હદયગમ બનાવે છે ભિન્ન ભિન્ન અભિપ્રાયોમાથી પણ તત્ત્વ સારવી લેવાનું 
વલણપ્રગટ થાય છે અને તે તેમના લખાણને સમનવ્યકારકતા અર્પે છે 
અને સૌથી વિશેષ આરતાઘ્ય છે કર્તાનુ વક્તિત્વ. એ વ્ક્તિત્ત પણ તેમની વિવેચનાને એક રસાવહ વસ્તુ બનાવે છે 
'અવલોકના' એ શ્રી સુન્‍્દરમ્નુ આપણા વિરેચન સાહિત્યમ॥ મહત્ત્વનું અર્યણ બની રહેશે. 


રમણલાલ જોશી 
અમદાવાદ -5 તા. € અઆગસ્ટ ૧૯૬૫ 
(શ્રી સુન્દરમ્‌ના વિવેચનર્ગ્રય અવલોકતા (૧૯૬૫)નો આવરજ્ઞ લૈખ) 


માર્ચ ર૦૦૮ ૪૨૪ 


સુન્દરમ્‌નાં મુક્તકો. 


આપણા ગાંધીયુગીન કવિઓમાંથી કોઈનો પણ કાવ્ય 
સંગ્રહ ઉઘાડશો, તો ગૂંથેલા પુષ્પહાર જેવાં સોનેટ, છન્દોબધ્ધ 
રચનાઓ, ગીતો અને દીર્ઘકાવ્યો વચ્ચે છૂટાં વેરાયેલાં ફૂલો 
જેવાં મુક્તકો જોવા મળશે. એ કતિઓને જેમ લાંબા કાવ્યોમાં 
વિસ્તારથી પોતાના મનોગતને રજૂ કરતાં આવડ્યું છે, તેમ 
સંવેદન કે જીવનરહસ્યને મુક્તકની પણછ પર ચઢાવીને 
વેધકતાથી વીંઝતાં પણ ફાવ્યું છે. એ યુગ જ એવો હતો કે 
જેમાં કતિને કશીક વિવક્ષા હતી. કવિ સર્જનરત હતો, તેટલો 
પ્રજાલક્ષી - ભાવક પરસ્ત પણ હતો. આજની. માફક કવિ 
સંપૂર્ણ “આત્મનેપદી' ન હતો, કાકાસાહેબની પરિભાષામાં 
કહીએ. તો 'ગરસ્મૈપદી' પણ હતો. આથી આ પ્રકારનો ઘૂંટેલો 
જીવનમર્મ એમને મુક્તકમાં સચોટ રીતે વ્યક્ત કરવામાં 
કાવ્યાનંદની - સર્જનાનંદની અનુભૂતિ થતી. 

“શેષ', સ્નેહરશ્મિ, સુન્દરમ્‌, ઉમાશંકર, મનસુખલાલ 
ઝવેરી આદિનાં મુક્તકોનો વિસ્તૃત પટ ઉપર અભ્યાસ થઈ 
શકે તેમ છે. આપણે સુન્દરમ્‌ શતાબ્દી પ્રસંગે કવિનાં 
મુક્તકોમાં એક લટાર મારીએ. સુન્દરમ્‌ પ્રારંભથી જ 
જીવનમરમી, જીવનસાધક ડવિ રહ્યા છે. પ્રકૃતિ, પ્રીતિ, સૌંદર્ય, 
વિશ્વ, વસુંધરા અને ઊર્ધ્વલોક - આ સર્વ પ્રમેયોમાં એમની 
જીવનશ્રધ્ધાની વિકાસગતિ જોઈ શકાય છે. ગાંધીજી, ટાગોર 
અને શ્રી અરવિન્દનો પ્રભાવ ઝીલતાં ઝીલતાં પૂરી સંપ્રજ્ઞતાથી 
તેઓ ઊર્ધ્વની અભીપ્સાને સેવતા થયા હતા. “કોયા ભગતની 
કડવી વાણી'થી માંડીને “વરદા', “મુદિતા' અને પછીના 
સર્જનમાં આપણને તેઓ. “અન્નમય' ભૂમિકાથી “આનંદમય' 
સ્તરપ્રતિ તિકસતા પ્રતીત થાય છે. 

કવિની મુક્તકશૈલી, એમનાં સ્વતંત્ર મુક્તકો સિવાયનાં 
કાવોમાં, પણ યથાવકાશ યોજાયેલી છે. કાવ્યના પ્રારંભે, વચ્ચે 
કે અંતે એમનું કતિવક્તવ્ય, ઘણીવાર મુકતકસદશ પંક્તિઓ. 
યોજી લે છે. એની સ્વતંત્ર અવતરણક્ષમતા પણ હદ્ય છે. દા.ત. 
“માનવી માનવ' રચનામાં પ્રારંભે માર્મિક પંક્તિઓ છે : 

પૃથ્વી-ઊછંગે ઊછરેલ માનવી 

હું માનવી માનવ થાઉ તો ઘણું. 


ઉટી 


ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા 
કાવ્યાન્તે ઉપરની પંક્તિને બદલીને લખે છે: 
વસુન્ધરાનું વસુ થાઉ સાચું 
હું માનવી માનવ થાઉ તો ઘણું. 


જોઈ શકાય છે કે ઉભય પંક્તિયુગલમાં મુક્તકમાં 
અપેક્ષિત એની સર્વકાલીનતા, મર્મ અને ચોટ અનુભવી શકાય 
છે. અન્ય ઉદાહરણ જોઈએ તો - 

“ધૂમકેતુ' જેવા ખંડકાવ્યમાં વચ્ચે આવી પંક્તિઓ 
સહજ રીતે યોજાયેલી છે. એમાં મુક્તકમાં કાલવી લેવાતું તથ્ય 
છેઃ 

શું બ્રહ્મચર્યે નહિ સિદ્ધિ માનવીની ? 

શું લગ્નમાં તૃષ્ટિ ન કામદેવની ? 

“ધૂમકેતુ'માં આકાશકન્યાઓ સ્વૈરવિહારી ધૂમકેતુને 
વરવા ઉત્સુક છે, દેવો પણ ધૂમકેતુને મનાવી રહ્યા છે ત્યારે 
વિષ્ણુના મનમાં ઉપરનો પ્રશ્ચ જાગે છે. એ બન્ને પંક્તિઓ 
મુક્તક જેવું સ્વતંત્ર નિરૂપણ પામે છે. તો “શેષ'ની રચના “એક 
સન્ધ્યા' લાંબું પ્રસંગ કાવ્ય છે. સંધ્યા વેળા નદી પાર કરતું 
યુગલ નિકટ આવે છે. ત્યારે નાયકના ચિત્તમાં પ્રેમ અને પાણી 
-ઉભયની સાંગોપાંગ સ્પર્શ કરવાની ક્ષમતા એકાએક ઝબકી 
જાય છે અને તે ઉચ્ચારે છે: 

ન પાણી નેપ્રેમ સમું બીજુંજગે ! 

જે સર્વતઃ સ્પર્શ કરે મનુષ્યને ! 

દીર્ઘકાવ્યમાં આપણા ગાંધીયુગીન કવિઓએ 
અનેકવાર સંવેદન-નિરૂપણ વેળા ચિત્તમાં જાગતું કોઈ 
ધનીભૂત ચિંતન આ રીતે વ્યક્ત કરવાનું વલણ દાખવ્યું છે. 
ઉમાશંકર જોશીનાં કાવ્યોમાંથી આવી સૂક્તિઓ વારંવાર મળે 
છે. પણ 'વિશ્વશાંતિ' જેવા ખંડકાવ્યમાંની આ પંક્તિઓને 
અમારા એક સાહિત્યપ્રિય મિત્ર મુક્તક તરીકે વક્તવ્યમાં 
નિર્દેશતા હતા ! 

વિશાળે જગ વિસ્તારે નથી એક જ માનવી 

પશુ છે, પંખી છે, પુષ્પો વનોની છે વનસ્પત્તિ 

એમને જ્યારે એ કાવ્ય બતાવ્યું ત્યારે તેઓ આ 
પંક્તિઓ કાવ્યાંતર્ગત આવે છે, તેનો સ્વીકાર કરતા થયા ! 


માર્ચ ૨૦૦૮ : ૪૨૫ 





આ ચર્ચા દર્શાવે છે કે કવિનુ મનો્મંધન સ્વતત્ર 
મુક્તક રૂપેજનહિ, પણ ભાવનિરૂપણની કોઈ કક્ષાએ મુક્તક 
શૈવીમા પણ પક્તિઓ રચી કાઢે છે અને કહિ સુન્દરમે પણ એ 
રીતે એમનું મનોગત પ્રકટ કરેલુ છે જરમૈ' જેવી કૃતિમાની 
આ પક્તિઓ ગઝલનો મિજાજ દાખવતી કેવી સ્વતંત્ર 
અવતરણ-ક્ષમતા ધરાવે છે ! 

હવેપ્રભુજો મુજપ્રેમ વાંછે 

આવે ભલે તે લયલા બનીને ! 

આમ જોઈએ તો કાલ જરે માં વાપક પ્રેમનુ 
મહિમાગાન કરતા કવિએ સૉંનેટનો વળોટ સિધ્ધ કર્યો છે પણ 
કાળાન્તે શિખરીભૂત પક્તિઓરૂપે આ પ્રકારની વીજઝબકાર 
જેવી ચોટ સાધી છે જે આપણને મુક્તક માણ્યાનો આનદ 
આપે છે આથી અહીં આપણે વિવેક કરવો પડશે કે સ્વતત્ર 
મુક્તક સ્વરૂપની રચનાના પરિમાણમાં થતી અભિલક્તિને 
આપણે આ કાય પ્રકાર તરીકે સ્થાપવી ઘટે એવી ફૂંતેને 
કાબગત અન્ય કોઈ ભાવસદર્ભ હોતો નથી. 

ડતિ સુન્દરમ્‌ની એ પ્રકારની થોડી કાવ્યનિર્મિતિઓને 
જોઈએ. કવિ પારોથી એક પક્તિનુ દોઢ પક્તિનુ મુક્તક બે 
પક્તિના મુક્તકો; ત્રણ પક્તિયુક્ત રચના, ચાર પક્તિઓ તથા 
પાચ પક્તિઓના મુક્તકો મળેલા છે એમા પણ કંવિની 
પલટાતી જીવનશ્રધ્ધાનો આલેખ જોવા મળે ખરો પરતુ 
મુક્તકમા અપેક્ષિત લાઘવ ભાવર્પન્દની ઘનતા સૂક્મતા 
(પણા) નિરૂપણની નવીનતા તથા ચોટ સાથે 
સિંતનલહર ભાવકના હદય મનને પરિપ્લાતિત કરે તેવા હોય 
છે એક પક્તિના બે મુક્તકો પ્રીતિ વિશેનાં છે બનેની તાસીર 
નિરાળી છે 

“જગની સૌ કડીઓર્માં રનેહની સર્વથી વડી 

કવિનું અતિ પ્રચલિત અને વારવાર ઉચ્ચારાતુ તથા 
અવર્તારિત થતુ આ મુક્તક પરિપૂર્ણ પ્રેમના તિશાળ ફ્લકને 
ઊડળમા લઈ લે છે કડીનુ કામ જોડવાનું કડી સાકળ રચે 
અને ત્તેમાં અન્યને જોડે જે કાઈ છૂટું વિશૃખલ છે તેને 

સંયોજવાર્નું કામ કંડીનુ છે જગતમા આતી કડીઓ વિભિન્ન 
પ્રકારની હશે. કેટલીક શોભારૂપ હોય અને કેટલીક બધનરૂપ 
પણ હોય !છૈલકરડી શોભાવે તો હાથકડી બાધ (એ બધી 
કડીઓની ચર્ચામા નથી ઊતરવુ પણ જે સર્વથી વડી-મોટી 
કડી છે તે સ્નેહની છે સ્નેહ બાધ છે તેમ મુક્ત પણ ડરે છે 


માર્ચ૨૦૦૮ "ર૨૧ 


સિધ્ધાર્થને સ્નેહની પ્રણયની કડીએ બાધ્યા, પણ તિશ્પ્રેમની 
કડીએ પ્રબુધ્ધ દશામા મુક્ત કરી દીધા ! 

અડીં ગીતની કડી પણ યાદ આવે ડહિનું સંવેદન 
ગીતના અંતરારૂપ કડીમા કેવુ પરોવાતું ચાલે છે 'એટલે એક 
કડી ગીતની પણ કહી શકાય ! હવે બીજા એક પંક્તિના 
મુકતકમા પ્રથમથી તદન સામે જતો રોમેન્ટિક ઉદ્રેક છે 
સ્નેહની સર્વથી વડી એ અભિજ્ક્તિમા પ્રીતિનુ ઉદાત્ત 
સર્વાશ્લેષી, રૂપ જોવા પળે છે તો “બધું છૂષે, છૂપે નહિ નયન 
કંયારેપ્રણયનાં માં કવિએ પ્રણયના પ્રથમ ઉદયનો અણસાર 
આપ્યો છે સર્વવ્યાપક સ્નેહની મોટી કડીમાં જેપ્રીતિનો ઉન્મેષ 
છે ત્તે બુધ્ધના ચક્ષુનો છે તો છૂપે નહિ નયન ક્યારે 
પ્રણયના'મા આપણને ભરત કણ્વનો આશ્રમ યાદ આવે છે 
દુષ્યન્ત શકુન્તલાનુ તારામૈત્રક એક ક્ષણમાં જ પ્રણયનો 
તૂફાની મિજાજ' સકેતિત કરે છે બનેપ્રથમ દર્શને જ વિહ્વળ 
થઈ ગયા છે યુવાન હૈયામાં જાગેલો પ્રણય નયનની બારીએ 
ઝબકી જાય છે !ત્‌મે બીજુ બધુ છુપાવી શકો પણ પ્રીતિના 
પ્રથમ ઉભરાને નહિ તમે તમારા ધૃણા, રોષ, મત્સર કે 
કિન્નાખોર વૃત્તિનો ઢાકપિછોડો કરી લો, પણ પ્રીતિ તો મૌનમાં 
પાપણને હિંડોળે ઝૂલી જવાની !એપ્રકારની મસ્તી, ઉત્સુકતા 
કે અભિલાષાપ્રણયસ્પન્દની સુકુમાર મનોદશાને પુષ્પગંધની 
માફકપ્રકટ છતા અપ્રકટરૂપે પ્રિયજનને સૂચવી દે છે 

કવિનું ત્રીજુમૃક્ત્‌ક દોઢ પક્તિનુ છે આ મુક્તક પણ. 
અતિ અવતરણક્ષમ હોઈ ઘણાને મુખે ઉચ્રારાતું સાભળવા 
મળે છે 

તનેમેઝંખી છે 

યુગોથી ધીખેલાપ્રખર સહરાની તરસથી 

ખડ શિખરિણીનો પ્રયોગ અહીં અત્યત સૂત્રથી અને 
ત્રેવડથી થયો છે શિખરિણીની પ્રથમ યતિ (છ શ્ુતિઓ) પાસે 
પ્રિયજનનો ઉદ્ગાર ક્ષણાર્ધ વિરમી જાય છે જાણે કે ઘડીભર 
શ્વાસ લઈ લે છે !'પછી તરત જ પોતાની મિલન ઝખનાની 
તીતતાને અનુરૂપ એવુ કલ્યન એને મળી જાય છે સહર જવા 
અફાટ અમેય રણની તૃષા ! સહરાની જલતૃષા ક્યારે 
તોષાય ? કદાચ નિરવધિ કાલક્ષેપ થાય ! આ કોઈ 
જિંદગીભરના એકલવાયા વિરહીનો ઉદૂગાર છે પણ કવિએ 
એ તરસની ઉત્કટતા સૂચવવા યોજેલા વિશેષણો જુઓ ! 
યુગોથી ધીખેલા પ્રખર એ ત્રણ વિશેષણો પછી એકાએક 


હ્ટ્ણ 


“સહર'નો નિર્દેશ થતાં ઝંખનાની પરાકાષ્ઠા આવી જાય છે. 
કોઈને કદાચ એમાં અતિરંજનનો. અણસાર આવી જતો 
દેખાય, તો તે આ પ્રકારની અભિવ્યક્તિમાં કોટિ (“કન્સીટ') 
જોવા પણ લલચાય !ગમે તેમ પણ આ દોઢ પંક્તિનું મુક્તક 
કવિની રંગદર્શી તાસીરનો પરિચય આપી દે છે. 

બે પંક્તિઓનાં મુક્તકો પણ સુન્દરમે રચ્યાં છે. 
“જ્યોત' શીર્ષકના નીચેના મુક્તકમાં સૂર્યોદયનું સૂચન રમ્ય 
રીતે થયું છે : 

ઝગી ઝગારી જ્યોત એકલ આભલકોડિયે 

લખલખ. એના સ્ત્રોત ઝળહળ, જગની વાડીએ, 

અહીં કવિએ. “બૃહદ્'ને “લઘુ'માં સમેટીને આકાશને - 
કોડિયામાં અને વિશ્વને માત્ર “વાડી'માં સમાતી લીધાં છે. હા, 
ભાઈ ! નિરંકુશાઃ કવયઃ ! તેઓ “લઘુ'ને “બુહદ્દ'માં અને 
બૃહદ્દને “લઘુ'માં કાલવી લેવાના કીમિયો. કરી શકે છે. 
જઝગારો' નામવાચકમાંથી કવિ “ઝગારી' વિશેષણ પણ 
નિપજાવી લે છે. કવિઓ ભાષાનું પણ નવનિર્માણ કરી દેતા 
હોય છે ! 

હે માતા !' જેવી બે પંક્તિની કૃતિમાં સાર્વભૌમ 
માતૃત્ત્તનો મહિમા તો થયો છે, પણ એમની “શ્રી માતાજી' 
પ્રત્યેની ભક્તિનું પણ રમ્ય ધ્વનન માણી શકાય છેઃ 

હે માતા !જગમાંહિ સુન્દર ન કો દષ્ટે પડ્યું તું સમું 

માર્રા ત્વચ્ચરણારવેંદ વિરમે સૌન્દર્યસ્તોત્રો હવે. 

શાર્દૂલના દીર્ઘ છન્દોલયમાં કવિએમુક્તકની ધનીભૂત 
શક્તિને સચોટ રીતે વ્યક્ત કરી છે. માતાના ચરણ પાસે સ્તુતિ 
વિરમી જ જાય ! 

હવે લઈએ તેમનું સુખ્યાત પરંતુ એટલું જ ચમકૃતિભર્યું 
ત્રણ પંક્તિઓનું મુક્તક. ગઝલના મિજાજમાં કોઈ ચોટદાર 
શેર જેટલી સઘનતા અને અવતરણ ક્ષમતા દાખવતું કવિનું આ 
મુક્તક પણ સાહિત્યપ્રિય ગુજરાતીના હદયમનમાં વસી ગયું 
છેઃ 

હું ચાહું છું સુન્દર ચીજ સૃષ્ટિની 

ને જે અસુન્દર રહી તેહ સર્વને 

મૂડું કરી સુન્દર ચાહી ચાહી 

આ મુકતકમાં કવિએ સૃષ્ટિના બાહ્ય સૌન્દર્ય પ્રત્યેનો 
પ્રેમ જાળવીને, પ્રેમમાં રહેલી અઢળક રિધ્ધિનું સૂચન કરી 
દીધું છે. ગાંધીજીએ કહેલું “પત્વતવંડ૦તાલ 15 ધોઢદ 


ઉટ્શ 


1ક્ષતતતંડ૦01૦ તં૦લ્ડ' જે સુચારુ કાર્ય કરે છે, સુઘડ રીતે વર્તે 
છે, તે સુન્દર છે, રળિયામણું લાગે છે. કાકાસાહેબનું વાક્ય 
પણ યાદ આવે “સૂગ અને સૌન્દર્ય વસ્તુગત નહિ, ભાવનાગત 
છે. પરંતુ સુન્દરમ્‌ના પ્રેમલ દષ્ટિના જાદુની અદ્ભુતલીલાઓ 
દર્શાવે છે. વિશ્વની સુન્દર વસ્તુઓને ચાહવાની છે, પણ જે 
વિરૂપ છે તેનું શું ? એને કેમ સુન્દર કરી શકાય ? સ્નેહના 
સ્પર્શથી, હદયમાં ઉભરાતી ચાહનાથી એને સુન્દર કરી 
શકાય. એ માટે જોઈએ કેવળ દરિયાવ દિલ !કેવળ કુરૂપની 
વાત નથી,જે કોઈ પ્રાણી, પદાર્થ, માનવી હડધૂત, તિરસ્કૃત, 
અભદ્ર કે સ્નેહવંચિત છે, તેનેપ્રેમથી ભીજવીને આપણે તેમને 
“સુન્દર' કરી શકીએ. કોઈ રવિશંકર મહારાજ જ્યારે 
વનવાસી, ગિરિજનો, અસામાજિક તત્ત્વો સાથે હાથ મિલાવે, 
તેમને ચાહે; ત્યારે તે જડસુ અને છેવાડાના લોકો પણ શીલની 
સુગંધ વહેવડાવતાં 'સુન્દર' “સુઘડ' બની જાય છે. પ્રેમ, 
ઔદાર્ય અને સેવાથી અસુન્દરને “ુન્દર' કરી શકાય. કતિએ 
મુક્તકમાં યોગ્ય રીતે જ “ચાહી ચાહી' એમ કિયારૂપનું 
પુનરાવર્તન કર્યું છે. વારંવાર વર્ષા.પ્રેમવર્ષા કરવાથી 
“મરુભૂમિ”માં પણ પુષ્પો ખીલી શકે ! 

શ્રી અરવિન્દ દર્શનથી અનુપ્રાણિત સાધક કવિ 
સુન્દરમ્‌ના સર્જનમાં ૧૯૪૦ પછી નવપ્રસ્થાન જોઈ શકાય 
છે. તેમાં ગીત, સોનેટ, દીર્થકાવ્ય કે મુક્તક એ સર્વ પ્રકારોમાં 
ઊર્ધ્વની અભીપ્સા તીવ્ર બનતી જાય છે. “મળું છું' શીર્ષકનું 
ચાર પંક્તિનું આ મુક્તક તેની ગવાહી આપે છે : 

ધરાના પાર્થિવ્યો પરહરી મળું છું તવ કને, 

મને લે જે તારી પરમ ચિતિને અંક, જનની ! 

પ્રભુત્વે તારા દે રસી, કસી ત્ઠતે, દેવગણની 

મુદ્દાની ગંગા દૈજગ ૫ર ભલે પાઠવ મને ! 

પરમ ચેતનાની અનુભૂતિ કરી પછીથી ઊર્ધ્વમાંથી આ 
ધરાપર પુનઃ અવતરી સમસ્ત વિશ્વને એ સંમુદાની ગંગામાં 
અંઘોળતા કરવાની કવિની મનીષા અહીંપ્રગટતી જોઈ શકાય 
છે. વામન ભગવાનનાં સાડા ત્રણ ડગલાં પછી અડધું ડગલું 
ભરી પરમ ચેતનાનો અનુભવ મનુષ્ય કરી શકશે, એવી 
ઉત્કરાન્તિની ચરમ કક્ષાની ઝાંખી શ્રી અરવિન્દે કરી હતી. એનો 
જ અનુસ્પન્દ આ મુક્તકમાં આપણે પામી શકીએ છીએ. 
“યાત્રા', “વરદા' અને “મુદિતા'માં મુક્તકો ઓછાં છે, પણ જે 
છે, તે સર્વ કવિની સાધક અવસ્થાનો આવિભવિ બની રહે છે. 


માર્ચ * %ર૦ 


“મુદિતા' સંગ્રહનું “રહ્યું ના' ચાર પંક્તિનું મુક્તક છે, પણ 
એમાં પરમાત્મા-પરમ્‌ તત્ત્ત સાથેનું તાદાત્મ્ય દર્શાવતું સ્પન્દન 
ધનીભૂત થઇને વ્યકત થાય છે 

શતું મુજ દઈ બધું જાણ્ઞે છે, જાણ્યું પછી મુજ દર્દ રહ્યું ના' 

એ પંક્તિથી પ્રારંભાતું મુક્તક આપ્રકારનું છે. 

અંતે આપણે ડવિનું સહદયોને - સરેરાશ વાચકોને 
પ્રિય એવું પાંચ પંક્તિઓનું મુકત લઈએ. : શીર્ષક છે : 
“બક્ષિસ”. 

રાજાના દરબારમાંરસિકડીમેંબીન છેડી અને 

તેતારાઠમકારથી સકળનાંચોરી લીધાં ચિત્તને, 

રાજાયાહરખ્યો,રભાખુશથઈઃ “માંગી લિયોચાહ્ય સોઃ 

બંનેઆપણથભિયાંપણનકૅસૂઝ્યુંજશુંમાગવું, 

નેપાછાંહસીઆપણેમનભરીગાયાબજાવ્યાકર્યું ! 

કલાકારોના મસ્તી, મોજ અને નિજાનંદથી ચડિયાતું 
કશું નથી, એવા ક્લાકારો યાચનાથી પર છે પોતાની કલામાં 


સતત રમમાણ રહેવું એ જ એનો આશય હોય છે કલાનો 
તાત્કાલિક આર્નદ એ જ એમને મન તો સર્વ. આ મુક્તક એક 
નોની, પ્રસંગાત્મક દશ્યાત્મક રચના બને છે એર્માની 
નાટ્યાત્મક લકીરપણ આપણને વશ ડરે છે 

કવિ સુન્દરમ્‌નાં બધાં મુક્તકો વિશે લખતાં વિસ્તાર 
થાય, પણ આ થોડાંકમાંથી પસાર ઘતાપણ એ કેત્‌ડા મોટા કે 
મહાન કવિ (14]07 1-૦૯) છે, તેની પ્રતીતિ થાય છે પ્રણય, 
પ્રેમ, ભક્તિ અને અધ્યાત્મનો ઘૂંઢાયેલા ભાહ-સ્પન્દ એમાં 
વિભિન્ન ઇન્દોલયમાં કેવો અનાયાસ વહી રહે છે, તેનો 
સહૃદય વિદગ્ધ ભાવકને સધે પરિચય થાય છે જો કૈ 
અધ્ાાત્મપરસ્ત સાધક ડવિનાં મુક્તકો પ્રાથમિક ભૂમિકાથી 
ઉપરની કક્ષાનાં હોઈ પૃથકજનને કે તાત્વિક ભૂમિકાથી 
અજાણ કોઈ વાચક - ભાવકને એટલો ચોટદાર કદાચ નપણ 
લાગે,આમ છતાં આ સમર્થ કવિની સર્જકતા ક્યાંય ઓસરતી 
દેખાતી નથી. 





માર્ચ ૨૦૦૮ ” ૪૨૮ 





ક્્ટ્ણ 


સ્નેહ અને સૌન્દર્યનું મહિમાગાન 





સુન્દરમૂની કેવળ ત્રણ પંક્તિની અત્યંત જાણીતી 
રચના છે - 

હું ચાહું છું સુંદર ચીજ સૃષ્ટિની 

ને જે અસુંદર રહી તેહ સર્વને 

મૂકું કરી સુંદર ચાહી ચાહી. 

દેખીતી રીતે નાનકડી એવી આ કાવ્યકંડિકામાંથી 
દર્શનનું અજવાળું પ્રગટે છે અને પ્રસ્‍તુત પંકિતિઓને નિમિત્તે 
કવિ શાશ્વત કે સનાતન સત્યનું સુમેરે ઉદ્ઘાટન કરે છે. 
સાથોસાથ સ્નેહ અને સૌન્દર્યના આરાધક સુન્દરમ્‌નું આંતર 
વ્યક્તિત્વ પણ અહીં સહજ રીતે જ પ્રગટ થઈ આવે છે. 

આ વિપુલ સૃષ્ટિ અનેક દ્રન્દ્રોથી ભરેલી છે. આ 
પૃથ્વીના તટ ઉપર પોતાની તીવ્ર સોડમથી ધ્રાણેન્દ્રિયને તરબતર 
કરી દેતાં પુષ્પોનો મઘમઘાટ છે, તો સાથે જ લોહીઝાણ કરી. 
મૂકતા તીક્ષ્ણ અને ધારદાર કાંટાઓના ડખ પણ છે; અહીં, 
ભીતરને ભરી દેતી શ્વેત-શુભ્ર પૂનમની ચાંદનીનું અમીતર્ષણ છે, 
તો સમાંતરે કાળી ડિબાંગ રાત્રિએ અનુભવાતું કારમી એવી 
કાલિમાનું અવતરણ પણ છે. આ સૃષ્ટિમાં પ્રેમની ગંગાનું 
પુનિત-પાવન ઝરણું વહે છે, તો ક્યાંક-ક્યારેક લે વ્યક્તિ વચ્ચે 
કે બે વર્ગ વચ્ચે વેરભાવ અને વેમનસ્યનું વિષ પણ ઝરે છે. 
આવાં અનેક દન્દ્ધોની વચ્ચે શ્વાસ લેતાં લેતાં પણ, જો આપણે 
સૌન્દર્યનું, સ્નેહનું અને એ. નિમિત્તે માનવ્યનું જતન કરીએ, તો. 
જીવનની વૈતરણી સારી રીતે પાર કર્યાનો સંતોષ લઈ શકીએ. 

આ જગતમાં સુંદર અને અસુંદરના જે સ્થૂળ ભેદ 
અનુભવાય છે, એ આખરે તો માણસજાતે જ ઊભા કરેલા છે. 
એ ભેદને ભૂલવા જોઈએ અને ભૂંસવા જોઈએ. વહેલી તકે એ 
ભેદનું વિસર્જન - વિગલન થવું જોઈએ. આવા ભેદના 
સીમાડાને ભૂંસતાનું કામ અઘરું હોય તો ય અશક્ય તો નથી 
જ. પ્રેમ અને સૌન્દર્યથી આલેખિત દષ્ટિને પ્રતાપે એવો 
ચમત્કાર અવશ્ય થઈ શકે. 

કોઈપણ જક્તિપ્રત્યે હદયમાં જો પ્રેમભાવ પ્રગટે તો 

જ એમાંથી સૌન્દર્યની સરવાણી ફૂટી શકે. આપણે જ્યારે 
સૌન્દર્ય માણીએ છીએ ત્યારે કેવળ પેલી સુંદર વસ્તુ પ્રત્યે 
ગેમ નથી થતો. કેમ કેપ્રથમ દષ્ટિએ અસુંદર જણાતી એ વસ્તુ 


6્ટ્શ્‌ 


નીતિન વડગામા 


કે થક્તિપ્રત્યે પણ, જો આપણાં અંતરમાં પ્રેમનો પ્રાદુર્ભાવ 
થશે, તો એની અસુંદરતા ઓસરી જશે અને એમાં પણ 
આપણને સૌન્દર્યનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકશે. જ્યારે બીજી 
બાજુ, સુંદર ગણાતી-જણાતી વસ્તુ કે વ્ક્તિપ્રત્યેનો આપણો 
વ્વહાર જો પ્રેમમય નહિ હોય તો કશું જ સૌન્દર્યમય જણાશે 
નહીં. પરિણામે પેલા નિતાન્ત એવા સૌન્દર્યને આપણે જાણી- 
માણી કે પિછાણી શકીશું નહિં, ને એ સૌન્દર્યના સુખદ 
અનુભવથી વંચિત જ રહી જઈશું. 

આમ, સૌન્દર્યના સાક્ષાત્કારનો સઘળો આધાર 
માણસની દષ્ટિપર રહેલો છે. માણસની દષ્ટિ જો સ્વચ્છ અને 
સુઘડ હશે, એ દષ્ટિ જો પ્રેમથી પરિપ્લાવિત્ત હશે તો ક્ષુદ્ર અને 
ક્ષુલ્લક જણાતી વસ્તુ પણ સૌન્દર્યથી મંડિત થઈ જશે. અને 
આપણી દષ્ટિ જ જો ડહોળાયેલી હશે કે અનેક આવરણોથી 
આચ્છાદિતિ હશે, તો લાખ પ્રયત્ન કરવા છતાંય આપણે પેલા 
સૌન્દર્યાનુભતથી જોજનના જોજન છેટું જ રહેતું પડશે. એતી 
પૂર્વાત્રહિત અને આવરણયુક્ત દષ્ટિથી આપણે કોઈ પણ કાળે 
અને કોઈ પણ ભોગે સૌન્દર્યને સિદ્ધ નહિ કરી શકીએ. 
સૌન્દર્યસિદ્ધિ કે સૌન્દર્યપ્રાપ્તિ માટે સૌ પ્રથમ તો આપણે 
આપણી જાતને સાબદી કરવી પડશે. આપણી પ્રકૃતિમાં અને 
પ્રવૃત્તિમાં જેકંઈ અસદ અને અસુંદર હશે એને ત્યજવું પડશે. 
આપણે પંડને જો સુંદરતાના સાગરમાં ઝબોળી શકીએ તો જ 
આખી વસ્તુ કે વક્તિમાં આપણને સૌન્દર્યનો અહેસાસ થઈ 
શકે. 

સ્નેહ અને સૌન્દર્ય એ આ સૃષ્ટિના સનાતન એવાં 
તત્વો છે. આપણા અંતરને સતત સ્નેહની ઝંખના થયા કરે છે, 
તો આપણી આંખને અવિરતપણે સૌન્દર્યની ઝાંખી કરવાની 
પણ અપેક્ષા રહે છે. આ બંને તત્ત્વોને પામવાની અને માણવાની 
આમ, માણસમાત્રની મનીપા હોય છે. અલબત્ત, સ્નેહ અને 
સૌન્દર્ય એ બંને તત્ત્તો અવિનાભાવે જોડાયેલાં છે. કહીએ કે, 
પરસ્પર પૂરક એવાં આ તત્ત્વો છે. એકના અભાવે અન્યનો 
ઉદ્ભવ અશક્ય છે. ી 

માણસની પ્રેમમય અને સૌન્દર્યમય દષ્ટિ જ તો 
કુત્સિતને પણ કોમલ અને કમનીય બનાવી દે છે. પ્રેમનો 


માર્ચર” 


પારસસ્પર્શથાય તો શત્તુ પણ મિત્ર બની જાય. આ સમાજમા 
નાત જાતને નાશે કે ધર્મસપ્રદાયને તિમિત્તે બે વર્ગ વચ્ચે 
તિરાડ પડી હોય ત્યારેપ્રેમનું ઓસડ જ અક્સીર પુરવાર થાય 
છે આ પૃથ્વી પર આપણી રુચિને અને પ્રકૃતિને અનુકૂળ ન 
આવે એવુ ઘણુ બધુ છે ઘણી વસ્તુઓ અને વક્તિઓ પ્રત્યે 
આપણને અણગમો પણ હોય. કોઈ ચોક્કસ ધર્મ કે સપ્રદાય 
પ્રત્યે આપણને પૂર્વગ્રહ પણ હોય પરતુ પ્રેમપદારથમા એવી 
તાકાત છે કે જેને કારણે આવી બધી જ માનસિક 
કલુષિતતાઓનુ નિરાકરણ થઈ જાય. જો સામી વક્તિને 
આપણે હૃદયથી ચાહીશુ તો એ વક્તિ આપણી વિરોધી કે 
દુશ્મન હશે તો પણ એનુ હદયપરિવર્તન થશે અને આપણા 
પ્રત્યેની એની ઉપેક્ષા પણ પ્રેમમા પરિણમશે. આમ, આપણો 
પ્રેમપૂર્વકનો ભવહાર સામી વક્તિનેપણ, આપણા પ્રત્યે પ્રેમ 
વરસાવવા માટેમજબૂર કરશે. એટલે આપણી અપેક્ષા જોપ્રેમ 
પામવાની હશે તો પ્રથમ આપણે પણ પ્રેમ આપવો જોઇશે. 
આ જગતમા પ્રેમનું ઓજાર જ એવુ છે જે પારકાને 
પણ પોતાના ડરી શકે છે સ્નેહનુ શસ્ત્ર જ એવુ છે જેનાથી 
શત્રુઓને પણ સ્વજન બનાવી શકાય છે એટલે આપણે જો 
સવાદિતાતી સ્થાપના કરવી હશે અને સુદરતાની સાધના 
કરવી હશે તો માનવજીતનના સારસર્વસ્વ સમા સ્નેહનો સેતુ 
બાધવો પડશે. માનવ-માનવ વચ્ચેનો આવો સ્નેહનો અનુબધ 
સ્થપાય તો જ આ સૃષ્ટિ ઉપર પણ સ્વર્ગ અવતારી શકાય. 
કવિશ્રી સુન્‍્દરમ્‌ની જ અન્ય પંક્તિ પણ, આ સાર્વત્રિક અને 
સનાતન સત્યને ઉદ્ઘાટ્તિ કરી આપે છે 
જગની સૌ કડીઓમાં, સ્નેહની સર્વથી વડી. 
સ્નેહને સૌથી ઊંચો દરજ્જો આપીને કતિને સદેશ તો 
એ.જ વહેતો મૂકવો છે કે સ્નેહ કેપ્રેમ અનિવાર્ય છે માનવજાત 
માટે કેમ કે પ્રેમ એ તો માનવજીતનનો લઘુત્તમ સાધારણ 
અવયવ છે અને એ પ્રેમ પણ કેવળ માતૃપ્રેમ, પિતૃપ્રેમ કે 
પત્નીપ્રેમ, સતાનપ્રેમ કે સપત્તિપ્રેમ પૂરતો સાકડા સીમાડામા 
બધાયેલો નહીં, પરતુ સમગ્ર માનવજાત સુધી વિસ્તરતો, 
માનતમાત્રપ્રત્વેનોપ્રેમ, અબોલ એવા પશુ પખી કેપ્રાણી માત્ર 
પ્રત્યેનો પ્રેમ. આવો પ્રેમ જો આપી શકીએ તો પામી પણ 
શકીએ. અને આવા વાપક ફ્લક પર વિસ્તરતા પ્રેમની આપ 
લે કેપ્રત્વેક માનવના હદય સુધી વિસ્તરતા સ્નેહનુ આદાન 
પ્રદાન, આ સૃષ્ટિ ઉપર સઘળા સુખ-સમૃદ્ધે અને સૌન્દર્યનુ 
અવતરણ કરવા માટે પર્યાપ્ત છે 


માર્ચ ૨૦૦૮ ૪૩૦ 


સર્જનહારે તો મનોહારી એવી સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે 
પરંતુ કમનરીલી તો એ છે કે કુદરતની આ રમણીય સૃષ્ટિનું 
જતન કરવાને બદલે અને સૃષ્ટિની એ સમૃદ્ધે અને સૃદરતાને 
જાળતી રાખવાને બદલે માનવજાત એને નષ્ટ કરવા પ્રવૃત્ત 
થાય છે અનેક વિષમતાઓ અને વિસગતિઓની કેટલીક 
દીવાલો રચીને માણસ, ઈશ્વરની એ સુરૂપ સૃષ્ટિને કુરૂપ બનાવે 
છે એ આજનાં દેશ કાળની કરૂણતા છે 

સુન્દરમ્‌ની ઉપર્યુક્ત પક્તિનો પૂર્વાધ તો સહજ-સરળ 
છે અને સૌને સ્વીકાર્ય બને એવો પણ છે કે 

હું ચાહું છું સુંદર ચીજ સૃષ્ટિની.* 

સુદરનેતો સૌ કોઈ ચાહે અને સૌ કોઈ આવકારે.પરંતુ 
અઘરી વાત તો ઉત્તરાર્ધની છે 

જે જેઅર્યુદર રહી તેહ સર્વને 

મૂકું કરી સુંદર ચાહી ચાહી...' 

આ સમસ્ત સૃષ્ટિની અસુદર એવી વસ્તુને પૂરી 
ઉત્કટતા્થી ચાહવાનું કામ કપરું છે અને એવી ચાહનાને અંતે 
અસુદરને સુદર કરવાનું કામ એટલુ જ દોહ્યલુ છે અલબત્ત, 
દુષ્ઠર જણાતુ આ કામ કદાચ સરેરાશ માણસને અશક્ય કે 
અઘરુ લાગે કવિને માટે તો એ પણ શક્ય અને સુકર છે 
એટલે જ તો કવિ સ્નેહ અને સૌન્દર્ય જેવા સતાતન તત્તોનું 
ગાણુગાય છે અને આ સૃષ્ટિ ઉપરના સઘળા અસુદર તત્તોને 
પણ, ચાહી ચાહીને સુદર કરી મૂકવાનો મનોરથ પણ રેવે છે 
સુન્દરમ્‌નું આ નાનકડુ કાવ્ય બૃહદ દાર્શનિક પીઠિંકા ૫૨ 
વિસ્તરે છે અને વ્ાયકભાવે સ્નેહ અને સૌન્દર્યનું મહિમાંગાન 
કરે છે સુન્દરમ્‌ સ્વય એ રચના સદર્ભે કેવી કેફ્યિત આપે છે 
તે સાભળીએ 

શોમનો એક સનાતન પ્રશ્ન આવી રીતે ઉકેલાઈ જશે 
એમ તો મને કદી કલ્પના ન હતી. જગતમા આપણે સુદર 
અનેઅસુદરના જેભેદપાડી દીધૈલા છે એ ભેદનુ અહીં કોઈ 
અકલિત રીતે વિસર્જન બન્યુ છે સૌન્દર્યમાંથી સુદર વસ્તુ 
ઉપર જપ્રેમ થાય છે ? ના, અસુદર ગણાતી, પ્રથમ દષ્ટિએ 
એવી લાગતી વસ્તુ-ચક્તિ, કોઈ અકલિત રીતે તે માટેપ્રેમ 
જન્મતા પછી સુદર પભ દેખાવા લાગે છે વસ્તૃત રવર્તત્ર 
એવી વસ્તુઓ ભેગી થઈ જઇને એક સમવે બહુ જપ્રેમમય 


અને સૌન્દર્ષમય કરી દે છે' 
ર 


હટ 


એક યાત્રાની અનુભૂતિ 


ઈ.સ. ૧૯૩૦થી ૧૯૩૩ આસપાસના ગાળામાં 
ભારતે જે સર્વદેશીય પરિવર્તન અનુભવ્યું તેનો સંપૂર્ણ ઈતિહાસ 
લખાયાનું જાણ્યું નથી. ચેપમને કરેલા હોમરના અનુવાદને 
વાંચીને કીટ્સે જે ભાવ અનુભવ્યો હતો, કાલિદાસનું શાકુન્તલ 
વાંચીને ગટેએ જે ભાવ અનુભવ્યો હતો તેના જેવું નહીં, તેથી 
ક્યાંય અધિક ભાવન ભારતના યુવકોનાં ચિત્તોએ અનુભવ્યું 
હતું. સુન્દરમ્‌ના “સાફલ્યપણું' કાવ્યમાં એની ઝલક જોવા મળે 
છે. 

સુન્દરમ્‌ અને ઉમાશંકરની કવિતાનો 101 પણ 
એવો જ હતો. પંડિતયુગના કવિઓની કવિતા અને એ યુગના 
અનુગામી કવિઓની ડવતિતા સારી જ હતી - છે - પણ, 
ઉમાશંકરના '“વિશ્વશાંતિ'થી ગાંધીયુગનો. ઉદય થયો. એ 
યુગના બે મહાન ધુરંધરો તે ઉમાશંકર અને સુન્દરમ્‌. સમય 
વીતતાં એ બન્ને બીજી અસરોને ઝીલતા, એમના વડે પોતાનાં 
વ્યક્તિત્વોને સમૃદ્ધ કરતા અને પોતાની કવિતામાં પ્રગટ કરતા 
રહ્યા અને એમ કરીને પોતાના વ્યક્તિત્વના વિકાસનો બેઉએ. 
સુંદર પરિચય પણ ગુજરાતને આપ્યો હતો. 

*્રસ્‍થાન'માં, “કૌમુદી” માં, “ઊર્મિ'માં એ લેઉનાં કાવ્યો 
પર તારુણ્યાવસ્થામાં નજર તો નાખી જ હતી પણ, 
“વિશ્વશાંતિ”, “કોયા ભગતની કડવી વાણી', “ગંગોત્રી' અને 
કાવ્મંગલા' હાથે ચડ્યાં અને એમાંનાં કાવ્યો વાંચ્યાં ત્યારે 
કીટ્સના જેવો જ અનુભવ થયો. કીટ્સ પોતાની એ અનુભૂત્તિને 
સોનેટબદ્ધ કરી શક્યો હતો ત્યારે, મારા જેવા અનેકો માટે 
મૂંગાને દેખાયેલા સ્વપ્નની જેમ એ અનુભૂતિ અશબ્દ જ રહી 
ગઈ. 

સુન્દરમ્‌ અને ઉમાશંકર ગ્રામ્યપ્રદેશોમાંથી આવતા 
હંતા. ભલે એ બે ગ્રામપ્રદેશો વચ્ચે ભેદ હોય. બંને પ્રભાવ- 
ગ્રાહક વયે જ ગાંધીજીની પ્રબળ અસર ઝીલતા બની ગયા 
હતા અને બન્ને એ અસરને સુંદર, ચોટદાર અને તાજગીભરી. 
કવિતામાં પ્રગટ કરવામાં સફળ થયા હતા. બંને વચ્ચે જે ભેદ 
દેખાય છે તે એમનાં વ્યક્તિત્વોમાંના તફાવતને કારણે તથા, 
પછીથી, સુન્દરમ્‌ના “દક્ષિણાયન'ને કારણે. 

“કોયા ભગતની કડવી વાણી' વાસ્તવમાં કડવા ચાટણ 
જેવી છે. માંદા પડી ગયેલા સમાજને સાજો કરવો હોય તો એને. 


બ્ટ્શ 


દુષ્યન્ત પંડ્યા 


ઔષધ આપવું જ પડે. આ કાવ્યસંગ્રહ એવા ઔષધ જેવો 
હતો. એ કાવ્યો પાછળ, જાણે કે, સમાજ સુધારકની વૃત્તિ કાર્ય 
કરી રહી હતી. પણ, તત્ત્વતઃ કવિ સુન્દરમ્‌ “કડવી વાણી'નો 
ત્યાગ કરીને કાળની “મીઠી' વાણી તરફ વળી ગયા. 

સુન્દરમ્‌ અને ઉમાશંકર પણ, કેવળ ગાંધી અસરની 
મર્યાદાથી બંધાઈ રહે તેતા ન હતા. પહેલી વાત તો સાચી એકે 
ગાંધી અસર વાડાબંધીને સ્વીકારતી જ ન હતી. બીજું, 
ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકાથી પાછા આવ્યા તે પહેલાંથી ભારત 
પર રવીન્દ્રનાથ છવાયા હતા. એમનું વેવિધ્ય અને એમની 
વિપુલતા બંને આકર્ષક હતાં. શાંતિનિકેતન જઈ આવેલા 
ગુજરાતી યુવાનોની સંખ્યા કોઈ કાળે બહુ મોટી ન હતી પણ, 
ત્યાંથી પાછા આવેલા એ. સૌ ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક 
વાતાવરણમાં નવી લકીરો દોરતા હતા. નવા ઓપો ચડાવતા 
હતા. ગુજરાત વિદ્યાપીઠનો અધ્યાપકગણ દેશના જુદા જુદા 
ભાગોમાંથી આવેલો હતો. કૃપાલાણીની અને કાકાસાહેબની 
વિશેષતાઓ જુઠી હતી. જગતના પ્રવાહો સાથે પણ સંપર્ક 
વધતો જતો હતો અને ભલે, ગણતર ગુજરાતીઓએ જ ત્યારે 
કાર્લ માર્કસને વાંચ્યો હોય પણ, રશિયન ક્રાંતિએ વામમાર્ગી 
વિચારણાનું વહેણ પણ ગુજરાતમાં વહેતું કર્યું હતું. આવા 
વિવિધ પ્રવાહો સુન્દરમ્‌ જેવા ગ્રહણપટુ ચિત્તને અસર કરે 
એમાં આશ્ચર્ય નથી. આવા અનેક પ્રવાહો ઝીલવા છતાં, 
સુન્દરમૂની વિશેષતા એ કે -કમ સે કમ એ ગાળામાં - એમણે 
કોઈ એક વિચારસરણીની કંઠી બાંધી નહીં. એ બાંધી પછીથી. 
દક્ષિણ ભારતના પ્રવાસે એ ગયા અને, દક્ષિણમાં પૉડિચેરીમાં 
એ.બંધાઈ ગયા. એમના ચિત્ત પરના બીજા બધા સંસ્કારોની 
ઉપરવટ શ્રી અરવિન્દ છવાઈ ગયા, પૂરેપૂરા. 

ભારતના ગઈ સદીના ઈતિહાસમાં શ્રી અરવિન્દ પણ 
મહત્ત્વની રાજકીય-આધ્યાત્મિક ઘટના છે. બંગાળના અનેક 
ક્રંતિકારીઓનો પ્રેરણાસ્ત્રોત હતા સ્વામી વિવેકાનન્દ. અને 
કેટલાક ક્રાંતિકારીઓ રામકૃષ્ણ મઠમાં જોડાઈ સંન્યાસી પણ 
બન્યા હતા. શ્રી અરવિન્દના મેજ પર એક નાની ડાબલી હતી 
તેમાં શું છે એમ એમને પકડવા જનાર પોલીસ અફસરને શ્રી 
અરવિન્દે જવાબ આપ્યો હતો : “એમાં બોમ્બ છે.” એ 
ડાબલીમાં હતી, શ્રી રામકૃષ્ણની તપોભૂમિ દક્ષિણેશ્વરના કાલી 


માર્ચ ૨૦૦૮: ૪૩૧ ' 





મદિરની પચવટીની ચપટી ધૂળ. એમ કહી શકાય કે એ ધૂળ 
જીતી અને ક્રાતિતિચાર હાર્યો. 

શ્રી સુન્દરમૂના જીવનનો પરાર્ધ એ ધૂળપ્રેરિત 
શ્રી અરવિન્દથી, એમની વિચારસરણીથી અને પોંડિચેરીના 
પરિસરથી પૂરેપૂરો છવાઈ ગયો હતો. મારા દુર્ભાગ્યે 
શ્રી સુન્‍્દરમૂની નિકટ આતવાની તો શુ, એમની સાથે બે શબ્દ 
બોલવાની પણ તક મને નથી મળી. હુ પોંડિચેરી ગયો ત્યારે એ 
પિતા પુત્રી ત્યા ન હતા. એમના ક્ષર દેહને ભલે એકાદ બે વાર 
દૂરથી જોવાની જ તક સાપડી હોય. એમના અક્ષરદેહનો હુ 
ચાહક રહ્યો છું એમના કાવ્યો, ગીતો, ભજનો, વિવેચના 
ઈત્યાદિ સર્વ બાબતો મને સદાય પ્રિય જ લાગ્યા છે 
સુન્દરમ્‌ના સોનેટોનો હુપ્રશસક છુ 

તીસમી સદીના એક પ્રચડ પરિબળની અસરને સાપ 
ડાચળી ખખેરેએમ ખખેરીને સુન્દરમ્‌ શી અરહિન્દની પ્રશાત 
આધ્યાત્મિકતા તરફ વળ્યા. ગાધીજીની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિનુ પગલુ 
પણ આધ્યાત્મિકતા પ્રેરિત જ હતુ પ્રચડ લોકજુવાળને એ 
આધ્યાત્મિકતાની બહુ પડી ન હતી ગાધીજીની એ સૂક્ષ્મ 
આધ્યાત્મિકતા, કદાચ, સુન્દરમ્‌ની નજરે ન ચડી. કાન ફાડી 
નાખે એવા કોલાહલ વચ્ચે પણ ગાધીજીએ અધ્યાત્મનો ત્યાગ 
કર્યો ન હતો સુન્દરમ્‌ એ કોલાહલથી - એમના અગત 
જીવનની ઘટનાઓએ પણ એકાં પૂરો ભાગ ભજવ્યો જ હશે, 
તેમનાથી દૂર પોંડિચેરીના સમુદ્રતટના અરવિન્દ આશ્રમની 
શાતિમા એ સરી પડ્યા. શ્રી અરવિન્દ અને શ્રી માતાજીના 
પ્રેરક શબ્દની સહાયે એ ત્યા સાધનામાં સરી પડયા અને 
એમના ચિત્તને શાંતિ લાધી. આ શાતિ એમની ત્યાર પછીની 
કવિતામાં અને અન્ય પ્રવૃત્તિમાં - નાદતિહીન પડઘાય છે 
તપોવનમા ન વસતા હોવા છતા એ ત્રશદષિ બની ગયા. 
આશ્રમની સ્થાપના એમણે કરી ન હોવા છતા, એમના 
અંતરમાંથી શાંત.પત્તિત્રતાની.સૌરભ.ઊઠતા.લ]ગી. 

એક જ છંદમા લખાયેલા એમના બે સોનેટો વાચકના 
ચિત્ત પર કેટલા અને કેવા તો ભિન્ન સસ્કાર પાડે છે તે 
*સાફલ્યટાણુ' અને હું ગાન ગાઉ' વાચતા અને માણતા 
અનુભવાય છે 'સાફલ્યટણુર્'માં જુસ્સો છે, સ્વાતત્ય યુધ્ધમા 
ઝપલાવતી પ્રજાનુ ચોટદાર વર્ણન છે, યુધ્ધમા જોડાવા માટેનો 
શખનાદ છે 
સૂતેલા આજ જાગે, નયનથી નિરખી જાગતા લોક દોડે, 
દોડેલા ત્યાં ઝઝૂમે, અડગ કદમ ત્યાં ઝૂઝતા સિદ્ધિ પામે, 


માર્ચ ર૦૦૮ ૪૩૨ 


આવે આવે ફરી સૌ દિવસરજની, એ સૂર્ય એ ચંદ્ર ઊગે, 
આતે સંપત્તિ પાછી, સુખમય સપનો આવતાં જિન્દગીઓ, 
આવેએકેક પાસે, મરણ પણ મળે કેટલાં કીર્તિમીઠીં, 

રું આ સાફ્લટાણું યુગયુગ પલટે તો ય પાછું ન આવે, 
આની સામે કે સાથે જું ગાન ગાઉં ની પંક્તિઓ મુડીએ, 
જેણે મારા અધૂરા મનુજકરણમાં પૂરી કો નળ શક્તિ, 
જેણે જાળાં વિદારી રસઅપરસનાં દીધી કો ઉચ્ચ ભુક્તિ, 
જેણે ઊંચી અદીઠી ગગનતલતણી દિવ્યની ભૂમિ ચીંધી, 
જેણે મિકીતણી આ મુજ સહુ ઘટના તેજને બાણ વીંધી, 


તેનાં હું ગાન ગાઉ પલપલ રટતો ભૂમિનો જન્મ નભ, 
ઊચા ચૈતન્ય વેશે સુમૃદિતિ ભવનો ભાખતો ભાવિ ભભ. 

આ બે અવતરણો વચ્ચેના તત્ત્ત સત્તનો જે ભેદ છે તે, 
એક જ છદ દ્વારા કવિએ અદ્ભૂત રીતે જક્ત ડર્યા છે 
જાફલ્યટાણુ'મા યુધ્ધની ઘોર નોબત બજે છે, શખનાદનો 
પ્રચડ ધ્વાને સભળાય છે, આવાહનનો જોરદાર આગ્રહ છે 
ત્યારે, “હુ ગાન ગાઉ'મા ભક્તિનું આર્જવ છે, ઇષ્ટ પ્રત્યેના 
આભારની ભાવના છે, ભારોભાર પ્રજ્ઞા છે, વાલ્મીકિના 
શબ્દોમા એ 'સન્મનુષ્યમનો યઘા' સજ્જનના મન જેવુ 
પવિત્ર એછે આ તફાવત માત્ર ઉપરછલ્લો નથી. સુન્દરમ્‌ના 
આતરતત્તર્નું એ પરિવર્તન છે 

ચાળીસેક વર્ષ પહેલાં મુબઈની સોમૈયા કોલેજમા 
શ્રી સુરેશ દલાલ હતા ત્યારે, એકવાર એમણે સુન્‍્દરમ્‌ના 
ગીતોના ગાનનો અને કાળના પઠનનો સુદર કાર્યકમ ગોઠળો 
હતો. શ્રી સુન્દરમ્‌ ત્યા ઉપસ્થિત હતા. ગાનપઠનથી એ ખૂબ 
પ્રભાતિત થઈ ગયા. પોતાને અપાયેલા હારનાં ફૂલોની લહાણી 
એ સૌ ગાનાર-વગાડનારને તેમણે કરી હતી. એ ફૂલોની 
મહેંકમાં એમના અંતરની મર્હેંક ભળી હતી. સુન્દરમ્‌ની 
કવિતામા.એમના.હૃદયનો એ.મઘમઘાટ અનુભવવ! પળે છે 
પછી ભલે એ “૧૩-૦૭ની લોકલ'ની મંદ ગતિએ ચાલતી 
હોય, મહાકવિ કાલિદાસને આવાહન કરી “મહાકાળની 
સામગ્રી'ની સહાયથી મહાકાવ્ય સર્જવા નોતરતી હોય, જંગ 
રંગ વાદળિયા”'માં છાનગપતિયા કરતી હોય, “અહીં હું વિરમુ 
એમ કહ્યા છતા વિરમતી ન હોય કે “બુદ્ધના ચક્ષુ' પર 
મડાયેલી હોય. 

ડંવિ સુન્દરમૂની કતિતા કવિની અનેક જન્મ- 
શતાબ્દીઓ વટાવે તેવી બળુકી છે એમની “સહરાની તરસ ની 
જેમ એમની કવિતા માટેની તરસ છીપાવાની નથી. 


ટ 


એક અનોખી ફિલ્મ 


ફિલ્મ નાઘિકાપ્રધાન છે, અને લગભગ ફિલ્મોમાં બને 
છે તેમ નાવિકા એક વિરહિણી છે. આખી કથા તો અન્ય 
ફિલ્મોની જેમ સુખાંત જ છે, તે છતાં વાર્તામાં વર્ણવેલા વળાંકો. 
અને તેને કચકડે કંડારવામાં કળાકારે ટેકનીકનો સૂઝબૂઝથી 
જે કળાત્મક ઉપયોગ કર્યો છે, તે દ્વારા ફિલ્મ સુખાંત હશે કે 
કેમ એપ્રશ્ન સતત પ્રેક્ષક સામે ઊભો થતો રહે છે. 
દશ્ય પહેલું : વાઈડ એંગલમાં ઝડપાયેલા આ પ્રથમ 
શોટમાં ચિરવિરહિણી નાવિકા વાટ જોઈ રહી છે. વાટ જોવાના 
આનંદ સાથે એમાં થોડી ઢાળખ્તટ), આતુરતા-ચિંતા પણ 
ભળેલી દેખાય છે. 
આરસનું એક વિશાળ મંદિર દેખાય છે. કોઈ મંદિરને 
ચીવટપૂર્વક વાળી રહ્યું છે. મંદિરને ચોખ્ખુંચણક કરી, એક- 
એક બારીને તોરણ-ફૂલથી સજાવી મંદિરના વિશાળ-સૂના 
ખંડમાં સુંદર આસન પાથરે છે. હવે નાયિકા બારણે મીટ 
માંડીને ઊભી રહે છે. સૂના આસનને તાકી રહે છે. ધડકતી. 
છાતીએ. રાહ જોવાઈ રહી છે ભુવનમોહનની. 
ધીમે-ધીમે કેમેરા દશ્યની ઠીક-ઠીક નજીક આવે છે 
અને વળે છે ભુવનમોહન તરફ. નાયિકાના હદયમંદિરમાં 
વસેલી ભુવનમોહનની મૂર્તિને કેમેરા તાદશ કરે છે. મોહનના 
કાનમાં સુંદર કુંડળ છે. તેનાં વસ્ત્રો ચપળા સમાં ફરફરતાં 
ચમકી રહ્યાં છે. મ્હો શાતાભર્યા સ્મિત સાથે શીળા શુક સમું 
મલકી રહ્યું છે. માથે મોરમુગટ છે. હાથમાં વાંસળી છે. ઉત્કંઠ 
હૈવે વાટ જોતી નાયિકાના મનમાં વસેલી આ મૂરત દેખાડીને 
કેમેરા હવે વળે છે બારણાંની પાર દેખાતા સંધ્યાના દશ્ય તરફ. 
ક્ષિતિજ પર ઘેરી સાંજના પડદા ઊતર્યા છે. ધીમે ધીમે કરતાં 
ઓલવાતા ધૂપદીપની સુગંધ પણ જાણે કે કેમેરા ઝીલે છે ! 
ફરી કેમેરા નાયિકા તરફ વળે છે. દર્શકના મનમાં 
સવાલ થઈ શકે કે લીડ રોલ નાવિકાને કેમ આપ્યો હશે ? 
દિગ્દર્શક પુરુષ છે ત્યારે પણ !શું સ્ત્રી હદય જ રાહ જોઈ 
શકતું હશે આમ અનાગતની !? અથવા દિગ્દર્શક એમ 
કહેવા માગતા હોય કે “જે રાહ જોઈ શકે છે તે સ્ત્રી છે !” 
રાહજોતાં-જોતાં થાકેલી નાવિકાની આંખો વચ્ચે વચ્ચે 
મીંચાઈ જાય છે. મનમાં એક ચિંતા ઊભી થાય છે કે શુંપ્રભુ 
નહીં જ આવે !? તેની કાયા ઉંબર પર ઢળે છે. 


ઉટ્શ્‌ 


મીનાક્ષી ચંદારાણા 


કેમેરામાં હવે કાળી રાત ઝીલાય છે. અચાનક મંદિરનું 
પ્રાંગણ હવે સમરાંગણમાં ફેરવાઈ જાય છે. આકાશના તારા 
રણમાં સુકાયેલ ફૂલ જેવા મ્લાન લાગે છે અને કાળાં વાદળ 
એક મોટા ધણની માફક ઘેરાઈ આવાં છે. વાયુનાં જાણે ઝૂંડ 
ધસી રહ્યાં છે... અને બારણે અચાનક એક ગર્જના થાય છે... 
“હું છું આવ્યો રે... આવ્યો રે...' 

કેમેરા ફરી નાવિકા તરફ વળે છે. બેબાકળી નાવિકા 
આંખ ખોલે છે અને છતાં જાણે શમણું જોતી હોય એમ તાકી 
રહે છે અને એ “હું છું આવ્યો...' એવા ગંભીર બૃહદ નાદથી 
તેમ જ બદલાવેલા વાતાવરણથી છળી ઊઠેલી નાવિકાનેપ્રશ્ન 
થાય છે, “શું ખરે જ એ આવ્યા કે !?' 

અને હવે જુઓ કે વાઈડ એંગલમાં કેટલું વ્યાપક દશ્ય 
ઝીલાયું છે !છે અવાજ કહેતો હતો કે હું તારા ગૃહે આવ્યો છું, 
એ.જાણે નાવિકાની હાંસી ઉડાવતાં ખડખડાટ હસીને પૂછે છે, 
કે તારા મંદિરમાં હું કઈ રીતે પેસીશ !? તારા આસને હું કેમ 
બેસીશ !? તારા ભોજનથી હું શેં ધરાઈશ !? 

નાયિકા જુએ. છે, પૂછનાર મૂર્તિ ખૂબ વિરાટ છે અને 
આકાશનું ભાલ ચૂમી રહી છે. એનું વસ્ત્ર પેલું મોહક “ચપળ 
અંબર” નથી પણ કાળા વાદળનું વસ્ત્ર છે. મોં ચમકે છે - 
શીળા શુક સમું નહીં, પણ ઉષાના તેજ તરંગભર્યું. કાનમાં 
કુંડળ છે - વિરાટ ધૂમકેતુના કંઠે સ્વર્ગગંગાની માળા છે. 
હાથમાં મેરુની છડી છે અને માથે વિશાળ ઘુંમટ છે આભનો. 

અરે, સલામ ! સલામ છે આ દેશ્યને ! સલામ 
કેમેરાને !સલામ એના આ વાઈડ એંગલ લેન્સને ! 

ધન્ય આપણે કે આ દશ્ય, આ ફિલ્મ આપણે જોઈ 
શક્યાં !જોવા પામ્યાં !હવે બસ... અધુના અલમ્‌ ! આથી 
આગળ શું હોઈ શકે !? મનમાં થાય છે કે આંખ બંધ કરી 
દઉં, પણ આંખો હવે ધારવાથી બંધ થતી નથી ! 

કેમેરા હવે નાવિકા તરફ વળે છે. નાયિકા કહે છે કે 
જેને મંદિર ગણાવીને સજાવ્યું છે, એને મેદાનમાં ફેરવી નાખું ! 
મારાં છાપ-તિલક બધું ભલે ભૂંસાઈ જાવ, અને આસન તરીકે 
મારું પોતાનું હદય ચીરીને ધરું ! વળી તારા થાળમાં 
છપ્પનભોગ નહીં- મારું બધુંય જીવ્યું ભરું !પંથમાં કાયાની 
કંથા બિછાવું. ભલે તમે રુદ્ર-રૂપે આવ્યા ! તોય હું તો 


__માર્ચરઃ 


સ્વીકારીશ તમને ! 

અને હવે જુઓ, કેમેરા ઘૂમી વળ્યો છે નાયિકાના 
અંતરના ગઢમાં અંતરના ગઢ ખોલીને પ્રેમઘેલી, મરજીવા 
જેવી નિર્ભય નાવિકા હવેપળપળ વજાઘાત્‌ની જાણે વાટ જોતી 
બેઠી છે !એની શાંત આંખો કેમેરામાં કેવી તાદંશ થઈ છે ! 

અને ત્યાં જ ક્લાઈમેડ્સ આવે છે !અચાનક પેલી 
વિરાટ મૂર્તિ “સાવ અંગુલ-શી' થઈ જાય છે અને નાવિકાના 
અંતરમાં એની જ્યોત જલી રહે છે તેના, વાટ જોતા અંતરમાં, 
હવે પ્રભુની પગલી પડે છે આંગણમાં ફરી મગનની આંધી 
ચડે છે ! 

અહીં દશ્ય સ્ટીલ થઈ જાય છે બધું જ શાંત થઈ જાય 
છે દશ્યમાં પહેલાં આવ્યાં એવાં આંધી-તોફાન નથી 
આવવાનાં. આખાય દશ્યમાં એક તુષ્ટિ, એક પ્રસન્નતા, તૃપ્તિ, 
મગન, આનંદ, ઉમંગ, હુલ્લાસ વર્તાવ છે જ્યાં સમર્પણ છે 
ત્યાં વળી ભય કેવો, અને તકલીફ શી !? 

આખું દશ્ય, બલ્કે આખી ફિલ્મ લાંબા સમય સુધી 
યથાતથ માનસપટ ૫૨ ઝિલાયેલી - અકબંધ રહે છે 

ફિલ્મ ' તિરાટની પગલી 

કથાપટકથા સંવાદ સુન્દરમ્‌ 

સિનેમેટોગ્રાફી સુન્દરમ્‌ 

સંગીત * સુન્દરમ્‌ 

દિગ્દર્શન ' સુન્દરમ્‌ 


*થ્રી સુન્દરમ્‌ના કાત્ય 'નેરાટની પગલી (જુઓ સામા પૃષ્ઠે ૪૩૫)તો આસ્વાદ 


શ્રી સૃન્દરમ્‌નું જરા લાંબુ કહી શકાય એવું કાળ 
પવેરાટની પગલી'* એના સુંદર ઢાળમાં મને મારા નાના શ્રી 
હિંમતરામ ભૂદરજી શુકલના ભાવભર્યા કંઠે નાનપણમાં 
અનેકવાર સાંભળવા મળેલું હમણાં વડોદરાની 'અક્ષરા' 
સંસ્થાએ સુન્દરમ્‌ શતાબ્દી ઉજવી ત્યારે પુસ્તક પ્રદર્શનમાં 
'સુન્દરમ્‌નાં ગીતો' પુસ્તકમાં આ ગીત જોતાં સ્મૃતિઓ ફરીને 
તાજી થઈ તો લ્યો, અમે પણ મકરંદભાઈ પાસેથી શીખીને 
કર્યોગમતાનો ગુલાલ, , ! 

તત્તજ્ઞાન, ભક્તિ અને કાવ્યતત્ત્તોથી શોભતું આ ગીત 
એના સરસ ઢાળને કારણે સુગમ બન્યું છે, અને સૌદર્યપણ 
પામ્યું છે ગીતમાં આવતાં વર્ણનો ઘટનાને એ રીતે તાદૅશ કરે 
છે જાણે કે એક કુશળ કસબીના હાથમાં રમતો ન હોય ! 

જીવનને, સંજોગોને એના યથાતથ રૂપે સ્વીકારવામાં જ 
મજા છે સાનુકૂળ સંજોગોમાં મળેલી સ્વસ્થતા, સંપન્નત્યા અને 
સુંદરતા સાથે આપણે ઈચ્છેલા સંજોગોની કૈ જીવનની રાહ 
જરૂર જોઈએ, પણ તેથી કરીને આગળ જતાં આપણે ધારીએ 
તેમ ન પણ બને !જીવનને જો રુદ્ર રૂપે પણ સ્વીકારવાની 
તેયારી હોય, તો વિરાટની મૂર્તિને અંગુલ-શી બનવામાં પણ વાર 
નથી લાગતી ! 

રવીન્દ્રનાથની પેલી પંક્તિઓ છે ને, “તું જેને ફણીધર 
સમજે છે તેના માથે તો મણિ ચમકે છે. તો તું તારા પ્રેમની 


બંસી બજાવ પ્રેમછાયા વનમાં વળી ભવ કેવો. !?' 
પિ 





માર્ચ ૨૦૦૮ : ૪૩૪ 





મારે આતમને આવાસ પ્રભુ તારી પગલી પડે, 
મારા અંતર આંગણ માંહ્ય મગન કેરી આંધી ચડે. 


વાળીઝૂડી મેં મંદિર સાફ કય 
બારી બારીએ તોરણફલ ભય 
તારાં આસન સૂનાં મેં ખંડે ધ્યા, 
મીટ માંડી હું બારણિવે ઊભી તારા પંથ લહું, 
સૂના પંથ ને આસનિયાં સૂનાં સૂનાં જોઈ રહું. 
એને કુંડળ કાન મહીં લળકે, 
એનું અંબર શું ચપળા ચમકે, 
શીળા શુક્ર સમું એનું મોં મલકે, 


માથે મોરમુગટડો ને હાથે એને બંસી હશે, 
તારી મૂરત એવી રે વારે વારે મંન વસે. 


ઘેરી સાંજ તણા પડદા ઊતર્યા, 
ધૂપદીપના તેજસુગંધ મર્યા, 
તારા આવ્યાના ના અણસાર જડ્યા, 
થાકી આંખ મીંચાતી રે, કાયા ઢળે ઉંબરપે, 
મન પૂછે અધીરું રે, પ્રભુ શું ન આવે હવે ? 
કાળી રાત ચઢી સમરાંગણમાં, 
તારા-ફૂલ સુકાયાં શું કો રણમાં, 
ઘન ઘોર ચડ્યા મળી શું ધણમાં, 
ઝુંડ વાયુનાં વાતાં રે ધસે મારે આંગણિવે, 
“હુંછુંઆવો રે, આવ્યો રે.' ગાજેકોઈ બારણિવે. 
મારી આંખ ખૂલે, સમણું શું લહે, 
કોણ આવ્યું હશે મન શોચી રહે, 
ત્યાં તો “આવ્યો છું આજ હું તારે ગૃહે,' - 


શ ડટ રડ ડટ 


વિરાટની પગલી. 


ફરી સાદ એ ગાજે રે, ઇળ્યું મારું મંન કૂદે, 
શું એ સાચે જ આવ્યા કે ઊઠે મને પ્રશ્ર હદે. 


“તારા મંદિરમાં ક્યમ પેસીશ હું ? 
તારે આસનિયે ક્યમ બેસીશ હું ? 
તારાં ભોજનથી શેં ધરાઈશ હું ?' 


ખખડાટ હસી પૂછે સવાલ હો સામું ઊભી, 
કોઈ મૂર્તિ વિરાટની શું રહી નભભાલ ચૂમી. 


ઘનશ્યામ તણાં તન વસ્ત્ર ધય 
મોઢે તેજ્તરંગ ઉષાના ભર્યા, 
ધૂમકેતુનાં કુંડળ કાને ધય, 


સ્વર્ગગંગાની માળા રે, મેરુ તણી હાથે છડી, 
માથે આભનો ઘુમ્મટ રે, આ તે કોની મૂર્તિ ખડી ? 
પ્રભુ, મંદિરનાં મેદાન ડરું, 
હૈયું ચીરી તારા તહીં પાય ધરું, 
તારે થાળ મારું બધું જીવ્યું ભરું, 
પ્રભુ, કાયાની કંથા રે બિછાવું હું પંથ મહી, 
ભલે રુદ્ર-રૂપે આવ્યા સ્વીકારીશ તો ય સહી. 
ખોલી અંતરના ગઢ જોઈ રહું, 


વજાઘાતની પળ પળ વાટ લહું, 
ત્યાં તો વીતકની કશી વાત કહું ? 


પેલી મૂર્તિ વિરાટ મટી અંગુલ-શી સાવ થઈ, 
સરી અંતરને આગાર ઝળાહળ જ્યોત રહી. 
મારે આતમને આવાસ પ્રભુ તારી પગલી પડે, 
મારા અંતર આંગણ માંહ્ય મગન કેરી આંધી ચડે. 


-સુન્દરમ્‌ 


__ માર્ચ ૨૦૦૮: ૪૩૫ 


માર્ચ ૨૦૦૮ "૪૩૬૧ 


હર હ્ય 
ક 
રન્દર્મ્‌ 


હર હૃદયમાં મુજ પ્રિયતમા 
હર નયનમા મુજપ્રેમની મૃદુ બંકિમા 


હરપુષ્પનુપ્રત્યેક દલ 

હર સરવરે છલર્કત જલ 

હરભમરનુ ગુજ્ન ગભીરું માહરું, 

હર લહર સગે પવનની વિચરણ બને છે માહરુ. 


હુરપંખી કેરી પાખમા મારુ ડયન, 
હરગરુડના ગિરિશિખર પર મારું શયન, 
હર કિરણ સગે ચરણ ઊપડે માહરુ 

હર ઝરણ સગે સ્મરણ ઝણકે માહરુ 


હર સ્વખનને મદિર ધજા મારી ચડી 

હર સત્ય સગે અંગુલિ મારી અડી, 

હર ગગન ગગને જ્યોત ઊમટી માહરી, 
હર ભવન ભવનેપ્રીતપ્રગટી માહરી. 


સૂરજ, શશી, તારા તમામ, વિભાવરી - 
મારીમહા જાજમ બધ મેં પાથરી. 


હર હદયમા, 

હર નયનમાં મારી છબી મેં સભરી, 
હુર નયનની, 

હુર હદયની મુજમા છબી મેં સભરી. 


હર હદયમાં મુજ પ્રિયતમા, 
હર નયનમાં મુજગ્રેમની રસ ર્બંકિમા. 


દ્ઉદ્દેશ વર્ષ ૧ એંક ર સપ્ટેમ્બર ૧૬૯૦માંથી) 


સુન્દરમૂનો અમૃત મહોત્સવ 


૧૪મીની સુંદર સાંજ. વડોદરા દાંડિયા બજારમાં 
આવેલ પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા હોલમાં બેસવાની જગ્યા ન 
મળે - કેટલાક ગેલેરીમાં ગોઠવાવેલાં. પ્રસંગ હતો : 
લોકલાડીલા કવિ સુન્દરમ્‌ના અમૃત મહોત્સવનો. વડોદરાની 
બે સાહિત્ય સંસ્થાઓ -પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા અને “અક્ષરા” 
-એ તે ગોઠવેલો. સુન્દરમ્‌નો ઉતારો ત્યાંથી ચાર ડગલાં દૂર 
શ્રી અરવિન્દ ભવનમાં. પરંતુ સુન્દરમ્‌ને પ્લેઈનમાં મદ્રાસથી 
મુંબઈ આવતાં જેટલો સમય. લાગ્યો લગભગ એટલો સમય 
સભામાં આવતાં થયો ! અને છતાં સૌ પોતાના પ્રિય કવિને 
જોવા-મળતા સ્વસ્થતાથી બેઠાં હતાં. 
અનેક સંસ્થાઓએ. પુષ્પ-હારથી કવિનું અભિવાદન 
કયુ, એક વિશાળ પુષ્પકુંજ રચાઈ ગયો ડવિની સન્‍્મુખે. કવિને 
આબે સંસ્થાઓ તરફથી શાલ ઓઢાડવામાં આવી. પુષ્પહાર 
સમેત ફોટો લેવાની દરખાસ્ત શ્રોતાઓમાંથી આવી. તેમ થયું. 
સુન્દરમ્‌ પ્રેક્ષણીય દેખાતા હતા ! પ્રો. મહેન્દ્રકુમાર મો. 
દેસાઈએ શ્રી સુન્દરમ્‌ની કવિતા વિશે વક્તવ્ય આપ્યું, અતિથિ 
વિશેષ તરીકે શ્રી હસિત બૂચે સુન્દરમૂને વિવેચક તરીકે 
મૂલવ્યા. ખાસ તો તેમનો “અર્વાશીન કવિતા' ગ્રંથ એ રા. વિ. 
પાઠકના “અર્વાચીન કાવ્ય સાહિત્યનાં વહેણો' પછીનો બીજો 
માતબર ગ્રંથ છે એ એમની મુખ્ય સ્થાપના. સમારંભના 
અધ્યક્ષ તરીકે પછી મારો બોલવાનો વારો આવ્યો. મેં કહ્યું 
જનસત્તા' અને %્રવાસી'ની મારી. કોલમોમાં શ્રી સુન્દરમૂના 
અમૃત મહોત્સવ અંગે મેં લખેલું. અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી 
નાથાલાલ દવેએ તે દિવસે ભાવનગરમાં પોતાના કેટલાક 
મિત્રોને નિમંત્રી કરેલી, પણ જાહેર રીતે એની ઉજવણી થતી 
હોય એવો આ પ્રથમ પ્રસંગ છે અને એનો યશ સંસ્કારનગરી 
વડોદરાને ફાળે જાય છે. “જ્નસત્તા'ના લેખનું શીર્ષક હતું : 
પંચોતેરમા વર્ષ પ્રવેશે સુન્દરમ્‌ સાથે શેઈક-હેન્ડ. આમ તો તે 
પ્રણામના અધિકારી છે, પણ આપણે શેઈક-હેન્ડ કરવા 
ગ્રેરાઈએ.એવું એમનું સૌહાદપૂર્ણ વક્તિત્ત છે. આ લેખ પ્રગટ 
થયા પછી તેમણે મને લખ્યું : શેક-હેન્ડ જ શા માટે, સુન્દરમ્‌ 
સાથે બોક્સિંગપણ થઈ શકે !સુન્દરમ્‌ મૈત્રીના માણસ છે. 
ઉમાર્શકર જેવું 5૦[ઝપ્રડપંત્ત8ં૦ળ તમને એમનામાં નહિ મળે. 


રમણલાલ જોશી 


પોંડિચેરી વસે છે અને ગુજરાતમાં આવે છે ત્યારે કાંઈ 
કેટકેટલા ગામોનો પ્રવાસ કરે છે, સર્વત્ર પ્રેમ વહેંચતા ઘૂમે છે, 
તેમની સાથે કેટકેટલા પ્રવાસો કર્યા છે, કેટલા બધા કલાકો 
વાતો કરી છે, કેટલી તકરારો કરી છે ! અનેક સંસ્મરણો 
સ્મૃતિપટ પર આવે છે. તેમણે પોંડિચેરી-નિવાસ કર્યો ત્યારે 
વડોદરા કોલેજમાં અભ્યાસ ડરું. સાહિત્યનો રસ. સુન્દરમ્‌ના 
આપગલાની સાહિત્ય જગતમાં ટીકા થતી. મને થયું કે કોઈ 
માણસ સત્યની શોધ માટે સાધના અર્થે જાય એટલે 
સાહિત્યની સેવા નહિ થાય એમ કેમ ડહેવાય ? માણસને 
સ્વતંત્રતા હોય ખરી ને ? સ્વાતંત્ર્ય એ મોટું મૂલ્ય છે. સુન્દરમે 
“દક્ષિણા'માં મારું નામ આપ્યા વગર નિર્દેશ કર્યો કે પોતે 
ગુજરાત છોડી યોગસાધના અર્થે પોંડેચેરી વસવા ગયા ત્યારે 
તેમને અભિનંદન આપતો. એક જ પત્ર ગુજરાતમાંથી મળ્યો 
હંતો ! 

પછી તો લાંબો પત્રવ્વહાર ચાલેલો, અનેક પ્રશ્રો વિશે 
ગોષ્ઠિઓ કરી છે. હદયની ઉષ્માનો પરિચય તો સંપર્કમાં 
આવનારને તરત થાય. કવિ તરીકે વાસ્તવવાદી કવિતા આપ્યા 
બાદ કેટલીક ઉત્તમ પ્રશિષ્ટ રચનાઓ એમની પાસેથી 
આપણને મળી છે. સાહિત્યના લગભગ બધા જપ્રકારોમાં 
તેમનું કાર્ય ઊંચી કોટિનું છે. એમાં પણ આધ્યાત્મિક કવિતાનો 
પ્રવાહ અનેકરંગી ગુજરાતી કવિતાના આજના પ્રવાહમાં જે 
ભાત ઉપસાતે છે એમાં સુન્‍્દરમૂનો.ફાળો અનન્ય કહી શકાય. 
આવા કવિનું આપણી વચ્ચે હોવું એ પ્રભુનો પ્રસાદ છે. પ્રભુ 
તેમને નિરામય રાખે અને આ રીતે.જ આપણે એમની શતાબ્દી 
ઉજવીએ. એ જ પ્રાર્થના. એ. પછી શ્રી સુન્દરમે “અમૃત 
મહોત્સવ'ના બે શબ્દો પૈકી પહેલા શબ્દનું - અમૃતતત્ત્વનું 
વિવરણ સાવિત્રી અને નચિકેતાની કથાને આધારે કર્યું અને 
પોતાનાં કેટલાંક કાવ્યો વાંચી સંભળાવ્યાં. એ પછી સુન્દરમ્‌નાં 
કેટલાંક ગીતો ગવાયાં. કાર્યક્રમ પૂરો થયો એટલે અન્ય મિત્રોએ. 
અનેખાસ તો ડૉ. સિતાંશુ યશશ્ચંદ્રે આનંદનો ઉદ્ગાર પ્રકટ 
કર્યો. કવિની અને એમની કવિતાની માધુરી સૌના હદયને 


સ્પર્શીંગઈ, 
શિ 


(નિરીક્ષક', તા. ૨૫-૧૨-૧૯૮૩માંથી) 


ઉટ્શ 


- માર્ચ ૨૦" 


શ્રી સુન્દરમ્‌ની જન્મશતાબ્દીની ઉજવણી - સાહિત્ય જગતમાં 





સંકલન : પ્રવીણ મ. વૈષ્ણવ 


શ્રી સૃન્દરમ્‌ની જમ્મશતાબ્દીન વર્ષમાં (દા રર-૩ ર૦૦૭ - રર*૩ ૨૦૦૮) ગુજરાત અને ગુજરાત બહારના સાહિત્ય 
જગતમાં અનેક પ્રસંગો યોજાયા. અનેક સામવિકોએ પોતપોતાની રીતે શબ્દાંજલિ આપી. શ્રી અરવિન્દ કેન્દ્રોમાં પણ અ પ્રસંગને 
લઈને અનેકવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા. અત્રે સાહિત્ય જગતને કૈન્દ્રમાં રાખીને યોજાયેલા કેટલાક કાર્યકમો અને સાહિત્યિક 
સામિકોમાં જેપ્રગટ થયું તેમજ આ નિમિત્તે જે પ્રકાશનો થયાં તેતે આવરી લઈ અતિસંક્ષેપમાં વિગતો આપતધ્તો પ્રયત્ન કર્યો છે 
છતાં એ શક્ય છે કે સંકલનકારની નજર કશુંક ચૂકી પણ ગઈ હોય 


કિ “ઉદ્દેશ' માસિડના મે - ૨૦૦૦ના અંકમાં “સુન્દરમ્‌” એનું 
વિશેષાંગ બની રહ્યા. તેમાં સુન્દરમૂના ગાઢ મિત્ર 
શ્રી રમણલાલ જોશીને, સૃન્દરમે પોતે નોંધાવેલા 
બાળપણનાં કેટલાંક સ્મરણો - હજુ સુધી અપ્રગટ - અને 
તેમનાં કાવ્યો તેમજ તેમના કાવ્યોનો આસ્વાદ વગેરે પ્રગટ 
થયું. આ જ માસિકના જૂન - ૦૭ના અંકમાં શ્રી દિનકર 
જોપીએ તેમનાં સંસ્મરણો તાજા કર્યા 

ણ “અખંડ-આનંદે' કવિ સુરેશ દલાલે લીધેલી મુલાકાતર્માંથી 
“સુન્દરમ્‌નું ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં ઘડતર' વિશે લખ્યું આ 
સામયિકના કાવ્યવિભાગે બે-ત્રણ અંકોમાં સુન્દરમ્‌નાં શ્રેષ્ઠ 
કાવ્યો તથા શ્રી રમણલાલ જોશીનો લેખ “સુન્દરમ્‌ એટલે 
મૈત્રીનું કાવ” -પ્રગટ કર્યા. “ગુજરાત' પાક્ષિકના દીપોત્સવી 
વિશેષાંકમાં સુન્દરમ્‌ વિશે ચરિત્રાત્મક લૈખ પ્રગટ થયો ડૉ 
ચંદ્રકાન્ત શેઠે 'વેશ્વવિહારરષમાં સુન્દરમૂની બહુમુખી 
પ્રતિભાનો આસ્વાદ કરાવ્યો. 

૪ અમેરિકાથી પ્રગટ થતા, ત્યાંના ગુજરાતીઓ માટેના માસિક 
'ગુર્જરી ડાયજેસ્ટ'નો ઓક્ટોબર - ૨૦૦૭નો સમગ્ર અંક 
“સુન્દરમ્‌ વિશેષાંક' તરીકે પ્રગટ થયો. 

॥્ “દિના ભાસ્કર' દૈનિકે પ્રગટ કરેલા લેખમાં ભોળાભાઈ 
પટેલે જણાવ્યું, “આ કવિનું ગુજરાતી ભાષા પર એટલું તરણ 
છે કે સમગ્ર ગુજરાતે આ શતાબ્દીની ઉજવણી કરવી 
જોઈએ.' 'ગુજરાત સમાચારે' તેની વિશેષ પૂર્તિમાં 
સુ"દરેમૂની સારસ્નત પ્રતિભ પર લખ્યું તેમના પ્રસતિદ્ 
ભક્તિગીત “તું હદવે વસનારી'નું રસદર્શન કરાવ્યું તથા 
કવિ *ઉશનસુ'નું શતાબ્દી પ્રસંગે લખેલું કાવ્ય પ્રગટ કર્યું 

કિં 'ફ્લછાબ' દૈનિકના કટાર-લેખક રાજેન્દ્ર દવેએ લખ્યું, 
'સુન્દરમ્‌ ગુજરાતના ઉત્તમ કક્ષાના ડતિ હતા જ, ઉર્ધ્નની 
કોઈ પ્રેરણાથી તેઓ મહાયોગી શ્રી અરવિન્દના આશ્રમમાં 
રહી યોગસાધનામાં પ્રવૃત્ત ઘયા હતા.' સૌરાષ્ટ્ર કચ્છનાં 
અન્ય વૃત્ત પત્રો “જ્યર્હિદ', “સાંજ સમાચાર', 'અકિલા' 
તથા છેક ભૂજથી પ્રગટ થતા “જય ડચ્છે', શ્રી અરવિન્દ 
કૃપા ટ્રસટ અમદાવાદે મોકલેલા વિવિધ લેખો, કાવ્યો અને 
છબીઓ પ્રગટ કર્યા. 

॥ સાહિત્યની સંસ્થાઓએ આપેલાં યોગદાન અંગે બે 


માર્ચ ૨૦૦૮ ? ૪૪૦ 


તદ્ન 





સંસ્યાઓનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. (૧) કેન્દ્રિય સાહિત્ય 
અકાદમી (પશ્ચિમ તિભાગ) તથ! ગુજરાત વિશ્વકોષ ટ્રસ્ટ, 
અમદાવાદના સંયુક્ત ઉપક્રમે, તા. ૨૮ જુલાઈ ૨૦૦૭ના 
રોજ વિશ્વકોષ ભવનના સભાગૃહમાં જાણીતા સાહિત્યકાર 
ડૉ. ચંદ્રકાન્ત શેઠનું સુન્દરમૃના જીવન અને કવન વિશે 
જાહેર પ્રવચન યોજાયું તેમાં મોટી સંખ્યામાં અમદાવાદના 
સાહિત્ય રસિકોએ હાજરી આપી. આ પ્રસંગે ગુજરાતી 
સાહિત્ય પસ્પિદના તત્કાલીન પ્રમુખ ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈ 
તથા જાણીતા સાહિત્યકાર - વિવેચક શ્રી ભોળાભાઈ પટેલે 
પ્રાસંગિક પ્રવચનો કર્યા 

તા. ૨૦, ૨૧, ર૨ ડિસેમ્બર - ૨૦૦૭ના રોજ 
ગાંધીનગરમાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ જ્યાં યોજાઈ તે 
સ્થળને 'સુન્દરશ્નગર' નામાભિધાન આપી, પરિષદના 
તમામ કાર્યકમો ર્ત્યા યોજાયા. તા રરના રોજ સુન્દરપ્ના 
વાડમ્‌ય વિશે જાણીતા કવિ હરિકૃષ્ણ પાઠકે મુખ્ય પ્રવચન 
આપ્યું રાત્રે યોજાવેલા મનોરંજન કાર્યકમમાં પરેશ નાયક 
અને સાથીદારો દ્વારા સુન્દરમ્‌ની વાર્તાઓ પર આધારિત 
'વાચિકમ* રજૂથયું તથા સુન્‍્દરમે રચેલાં ગીતો ગવાયા, આ 
કાર્યોમાં સાહિત્યકારો તથા ગાંધીનગરના નાગરિકો 
મોટી સખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા 

સુન્દરમ્‌ શતાબ્દી વંદના ઃ તા. ૫ અને ૬ જાન્યુઆરીના રોજ 
અક્ષર-વડોદરા, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી અને મ. સ. 
યૂન્ન્‌ા ગુજરાતી રિભ્‌ ગન! પક્ષે વડોદરામાં કવિ 
ઉશનસૂના અધ્યક્ષપદે યોજાવેલ “કવિ સુન્દરમ્‌” શતાબ્દી 
મહોત્સવ પ્રસંગે સુધા પંડ્યા અને મફત ઓઝા સંપાદિત 
“શબ્દયોગ' અને સુધા પંડયા સંપાદિત “સુન્દરમ્‌નાં ગીતો'નું 
વિમોચન ઉશનસે કર્યું હતું મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન લંડન 
નિવાસી કહિ ડાહ્યાભાઈ પટેલે અને પૂર્વ સાંસદ મનુભાઈ 
પટેલે કર્યું હતું ભૂમિકા સુધાબહેને બાંધી હતી. 

આ પ્રસંગે સુન્દરમૂની કવિતા વિષવક બેઠકર્મા 
અધ્યક્ષસ્થાનેથી સિર્તાશુ યશશ્ચંદ્ર ઉપરાંત હરિકૃષ્ણ પાઠક, 
જયદેવ શુકલ અને પરમ પાઠકે નાખ્યાનો આપ્યાં હ્તા. 
બીજી બેઠકના અધ્યક્ષ હતા - ઉશનસ્‌. વિષય હતો 
“સુન્દરમ્‌ની ટૂંકી વાર્તા', વક્તાઓ હતા મણિલાલ પટેલ, 


હટ 


રમણ સોની, શરીફા વીજળીવાળા. તૃતીય બેઠકના અધ્યક્ષ 
હતા ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા. વક્તાઓ હતા શિરીષ પંચાલ, 
સતીશ વાસ અને રાજેશ પંડ્યા. સંચાલકો હતાં ઉર્વી 
તેવાર, પન્ના ત્રિવેદી અને ભરત મહેતા. સમાપન જયેશ 
ભોગાયત્તાએ કર્યું હતું. 

શ્રી સુન્દરમૂના જન્મશતાબ્દી વંદના વર્ષના ઉપલક્ષ્યમાં 
ગાંધીનગર ચેસ્ટિબલ ટ્રસ્‍ટ અને સમર્પણ આર્ટ્સ એન્ડ 
કૉમર્સ કૉલેજ ગાંધીનગર દ્વારા એક દિવસીય પરિસંવાદ 
“સુન્દરમ્‌ શતાબ્દી વંદના'નું આયોજન તા. ૨૨ સપ્ટેમ્બર, 
૨૦૦૦ના રોજ થયું. આ પ્રસંગે મુખ્ય મહેમાન તરીકે 
શ્રી ચંદ્રકાન્ત શેઠે હાજરી આપી હતી. શ્રી સુધા સુન્દરમ્‌ની 
વિશેષ ઉપર્સ્યિતે હતી. અધ્યક્ષ શ્રી શંકરરર્સેહ વાઘેલાએ. 
સુન્દરમ્‌ના વતન માતરમાં સુન્દરમ્‌ની પ્રતિમા મૂકવાનો 
સંકલ્પ જાહેર કર્યો હતો. પરિસંવાદમાં સર્વશ્રી 
ભરત મહેતા, વિનોદ જોશી, પ્રબોધ ર. જોશી, રમેશ દવે, 
પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ, મણિલાલ હ. પટેલ વગેરેએ સુન્દરમ્‌ના 
સાહિત્યનાં વિવિધ પાસાંઓને અનુલક્ષી પ્રવચનો કર્યા 
હતાં. શ્રી કિશોરસિંહ સોલંકીએ સ્વાગત્ત કર્યું હતું. તેમના 
તંત્રીપદે પ્રગટ થતા “શબ્દસર' સામવિકનો ફેબ્રુઆરી-માર્ચ 


સુન્દરમ્‌ જન્મશતાબ્દી વંદના : પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા, 


વડોદરા દ્વારા યોજાયેલા “સુન્દરમ્‌ જન્મશતાબ્દી વંદના' 
કાર્યક્રમનું શિક્ષણવિદ્દ સાહિત્યાનુરાગી ડો. પ્રતાપ પંડ્યાએ. 
દીપ પ્રગટાવી ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે 
ડૉ. પ્રવીણ દરજીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી પ્રથમ બેઠકમાં 
“વતસુધા' અને 'યાત્રા'ની કવિતા તિશે ડૉ. તિરંચિ 
ત્રિવેદીએ; 'ખોલકી અને ઉન્નયન'ની વાર્તાઓ વિશે 
ડૉ. ગુણવંત વ્યાસે અને સુન્દરમ્‌નું “દક્ષિણાયન' વિશે 
શ્રી સતીશ ડણાકે વક્તવ્ય આપ્યાં હતાં. ડૉ. લવકુમાર 
દેસાઈના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી બીજી બેઠકમાં 
“અધ્યાત્મસિંચન : સુન્દરમ્‌નો કાવવિશેષ' વિશે 
ડૉ. દીપક પંડ્યાએ, “સૂક્ષ્મ અને સર્વગ્રાહી : સુન્દરમૂર્નું 
વિવેચન' વિશે ડૉ. ભરત મહેતાએ અને “અનુવાદક 
સુન્દરમ્‌' વિશે ડૉ. લવકુમાર દેસાઈએ વક્તવ્યો આપ્યાં 
હતાં. આરંભમાં પ્રમુખ ચંદ્રકાન્ત રાવે આવકાર પ્રવચન 
કર્યું હતું. અંતે ડૉ. વિરંચિ ત્રિવેદીએ આભાર માન્યો હતો. 
શ્રી સુન્દરમ્‌ જન્મશતાબ્દી પ્રસંગે શ્રી સુન્‍્દરમૂ્‌ના સાધક 
જીવન, કાર્ય અને પ્રદાન વિશે “અર્પણ' માસિકે એક પુસ્તક 
પ્રગટ કરવાની જાહેરાત પણ કરી. 


૨૦૦૮નો સંયુક્ત અંક “શ્રી સુન્દરમ્‌ શતાબ્દી વંદના છ 'ઉદ્દેશ' માસિકનો માર્ચ મહિનાનો અંક શ્રી સુન્દરમ્‌ 


વિશેષાંક' તરીકે પ્રગટ થયો. 


સ્મૃતિ-વિશેષ તરીકે પ્રગટ થાય છે. 
ણ 





આ 
૧ 


જ 


પ. 


વર્ષમાં, શ્રી સુન્દરમ્‌ની જન્મશતાબ્દીના ઉપલક્ષમાં પ્રગટ થયેલાં કેટલાંક પુસ્તકો આ પ્રમાણે છે : 


. બાલ દક્ષિણા -પથ : “બાલ દક્ષિણા'ના સુન્દરમ્‌નાં તંત્રી લેખો. 


પ્રકાશક : શ્રી અરવિન્દ કૃપા ટ્રસ્‍ટ, માતૃભવન, ૮૭-બી, સ્વસ્તિક સોસાયટી, અમદાવાદ - ૯ (ફોન : ૨૬૪૬૫૭૯૮) 
“ક્ષિણા'ના તંત્રી લેખો : “દક્ષિણા'ના અંકોમાંથી પસંદ કરેલા સુન્દરમ્‌ના તંત્રી લેખો. 
પ્રકાશક : ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૧ 


(ફોન : ર૨૨૧૪૪૧૧૬૩/૨ર૧૪૯૧૧૦) 
(પુસ્તક માર્ચ સુધીમાં ઉપલબ્ધ થશે.) 


* “સુન્દરમૂને મેં જોયા' : લેખક - શ્રી ભૂપેન્દ્ર ત્રિવેદી 


પ્રકાશક : મા શ્રી અરવિન્દ સાધના કેન્દ્ર, ૨૫૯, વૃંદાવન સોસાયટી, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ - ૫ (ફોન : ૨૫૬૩૪૯૪) 


પ્રેસે છાપ્યું છે. 


. યોગના શબ્દો : બાલ સાધકોની સમજ વિસ્તૃત કરવા 'બાલદક્ષિણા'માં સુન્દરમે લખેલા લેખોનું એક નાનુ પુસ્ક આશ્રમના 


પ્રકાશક : શ્રી અરવિન્દ કૃપા ટ્રસ્ટ, “'માતૃભવન', અમદાવાદ - ૯ (ફોન : ૨૬૪૬૫૭૯૮) 


સાધક સુન્દરમ્‌: સુન્દરમૂની સાધના વિશે નવું પુસ્તક 


લેખક : શ્રી કિરીટભાઈ ઠક્કર, તંત્રી - “અર્પણ' માસિક, વડોદરા 


સુન્દરમૂર્ના સાહિત્ય તિષયક તથા યોગ અંગેનાં પુસ્તકોની સરળ ઉપબલ્થિ માટેની વવસ્થા આ પ્રમાણેઃ 
૧. શ્રી અરવિન્દ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ, શ્રી અરવિન્દ નિવાસ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા ઊન: ૨૪૧૮૯૭૮) 
માતૃભવતન, ૮૭-બી, સ્વસ્તિક સોસાયટી, અમદાવાદ - ૯ (ફોન : ૨૬૪૬૫૭૯૮) 


5૬6 #* 


બ્ટ્શ 


5&8ઝ/,, પૉંડેચેરી (ફોન : ૦૪૫૧૩-૨૨૨૩૩૨૮) 


મંત્રી, ગુજરાતી. સાહિત્ય પરિષદ, ગોવર્ધન ભવન, “ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડીયા' પાછળ, ઓફ - આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૯ 


(ફોન : ૨૧૫૮૭૯૪૭, સવારે ૧૧ થી પ દરમ્યાન» 





માર્ચ ૨૦૦૮ : ૪૪૧ 


સાહિત્યવૃત્ત 


શ્રી રમણવા૧ સોનીની જન્મશતાબ્દી 

લબ્ધપ્રતિષ્ઠિત સાહિત્યકાર શ્રી રમણલાલ સોનીની 
જન્મશતાબ્દી નિમિત્તે તેમને શબ્દાંજલિ આપવાનો કાર્યકમ 
તા. ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ના રોજ ભાઈકાકા હોલ, 
અમદાતાદમાં યોજાઈ ગયો. નખશિખ સૌજન્યમૂર્તિ 
સાહિત્યકાર શ્રી રમણલાલ સોનીની સાહિત્યસેવાઓને 
બિરદાવતાં અતિથિ વિશેષ ડૉ. ધીરૃભાઈ ઠાકરે કહ્યું કે 'તેઓ 
સાચા સંત હદયના ભક્ત હતા.. જિંદગીના છેલ્લા દિવસ 
સુધી તેઓ કાર્યપ્રવૃત્ત રહ્યા... પોતાની બાળસાહિત્યલેખનની 
પ્રવૃત્તિને વિશે તેઓ. - મારામાં રહેલો ચિરૈતન બાળક આ રમત 
રમે છે - એમ કહેતા. તેઓ બાળસાહિત્યના સર્જક હતા 
એટલા જ બાળકોના પ્રિય શિક્ષક પણ હતા. ગાંધીજીના 
આગમનની સમાંતર ગિજુભાઈએ ગુજરાતમાં નૂતન 
બાળશિક્ષણનું આંદોલન ચલાવ્યું તે પરંપરાના તેઓ શિક્ષક 
હતા. શિક્ષક અને સાહિત્ય સર્જક ઉપર્રાંત તેઓ કર્મશીલ 
નગરસેવક અને દેશભક્ત પણ હતા. સાહિત્યકાર તરીકે 
બાળસાહિત્યનું વિપુલ ખેડાણ કરવા ઉપરાંત તેમણે બંગાળી 
ભાષામાંથી રવીન્દ્રનાધ અને શરદબાબુ જેવા શ્રેષ્ઠ 
સાહિત્યકારોની કૃતિઓના અનુવાદો આપ્યા છે..' આ પ્રસંગે 
અધ્યક્ષ સ્થાનેથી મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સદ્ગત શ્રી 
રમણલાલ સોની અને તેમના કુટુંબ સાથેના પારિવારિક 
સંબંધોની વાત કરતાં એમની સાહિત્યિક સજજતા અને 
કારકિર્દીને બિરદાવી હતી. અગાઉ શ્રી ધી્‌રુભાઈએ. “ગુજરાતી 
પ્રજાની સાંસ્કારિક અને આર્થિક પ્રગતિ સિદ્ધ કરનાર 
મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ કવિ અને વાર્તાકાર પણ છે તેમનામાં 
રહેલી સાહિત્ય સર્જકની સંવેદનશીલતા ગુજરાત સાહિત્ય 
અકાદમીનેપુનર્જનન નહિ આપી શકે ?' એમ કહી, સાહિત્ય 
અકાદમીની સ્વાયત્તતાનો મુદ્દો છેડ્યો હતો. 

આ પ્રસંગે શ્રી રમણલાલ સોની લિખિત “રામકથા 
સુધા'નો ડૉ. મૃદુલાબેન મારફતીયાએ કરેલ અંગ્રેજી 
અનુવાદના પુસ્તક ૧॥૯ 5107 ૦ ૨૭ળ૫ર'નું તેમજ 
શ્રી રમણલાલ સોની રચિત બાળગીતોની સીડીનું વિમોચન થયું 
હતું. શ્રીરામ સોની, રેણુકાબહેન સોની, ચંદુભાઈ શાહ અને 
જય વસાવડાએ પ્રાસંગિક પ્રવચનો કર્યા હતાં. પ્રસંગનું 
સંચાલન ડૉ. શ્રદ્ધા ત્રિવેદીએ કર્યું હતું. 


માર્ચ ૨૦૦૮ * ૪૪૨ 





મુકન્દ પી. શાહ 


બાલસાહિત્ય અકાદમીમાં જ્યભિખ્ખૂની શતાબ્દીની ઉજવણી 

બાળસાહિત્યનાં હિત, વિકાસ અને ગૌરવ માટેડરવૃત્ 
બાલસાહિત્ય અકાદમીનું આઠમું અધિવેશન ર૭ જાન્યુઆરી, 
૨૦૦૮ને દિવસે જયભિખ્ખુ શતાબ્દી અધિવેશન તરીકે 
અપદાવાદમાં વિશ્નકોશભવન ખાતે યોજાયું હતું. 

અધિવેશનની પ્રથમ બેઠકમાં બાળકોના બે વડીલો 
પરાગજી પટેલ (બાપુજી) તથા ૨શ્મિન્‌ મહેતાનું બહુમાન કરાયું 
હતું. એમનાં જીવન તથા કાર્ય વિશે અનુક્રમે ડૉ. ઈશ્વર પરમાર 
તથા પ્રજ્ઞા પટેલે વક્તવ્ય આપ્યાં હતાં. આ બેઠકના અધ્યક્ષ 
પ્રા. રવીન્દ્રઠાકોર હતા. 

બીજી બેઠકમાં બાળસાહિત્યમાં જેમનું વિરિષ્ટપ્રદાન 
છે અને જેમના લેખનમાં મૂલ્વશિક્ષણ ભરપૂર પ્રમાણમાં છે 
એત્રા જયભિખ્ખુ વિશે પરિસંવાદ થયો હતો, જેના અધ્યક્ષપદે 
શ્રી ચન્દ્રકાન્ત શેઠ હતા. પરિસંવાદમાં જયભિખ્ખુના જવન 
અને કાર્ષ વિશે પ્રફુલ્લ રાવલ, જ્યભિખ્ખુની બાળવાર્તાઓ 
વિશે પ્રા. ઉપા ઉપાધ્યાય અને જયભિખ્ખુના ચરિત્રાત્મક 
બાળસાહિત્ય વિશે પ્રા, નટવર પટેલે માહિતીપૂર્ણ પ્રવચન કર્યા 
હતાં. ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈએ જ્યભિખ્ખુનાં કેટલાંક 
હદ્યસ્પર્શી સંસ્મરણો રજૂકર્યાહતાં. 

આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન અકાદમીના કન્વીનર 
યશવંત મહેતાએ કર્યું હતું. આભારવિધિ મુકુંદભાઈ પી. શાહે 
કરી હતી. 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ યોિત પુસ્તક-મેળો 

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદે પિડિલાઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 
લિમિટેડના સહયોગથી પરિષદના મેઘાણીપ્રાંગણમાં તા. ૧૯ 
જાન્યુઆરીથી ૨૭ જાન્યુઆરી સુધી પુસ્તક મેળાનું આયોજન 
કર્યું હતું જેનું ઉદ્ઘાટન મધુકર બી. પારેખે કર્યું હતું આ. 
પ્રસંગે અતિથિવિશેષ જિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈતતથા બળવંતભાઈ 
ડે પારેખ, હરિકૃષ્ણ પાઠકે પ્રાસંગિક પ્રવચનો કર્યા હ્તા. 
સ્વાગત પ્રવચન ભારતીબહેન ૨. દવેએ, આભારદર્શન 
અનિલા દલાલે અને સંચાલન રાજેન્દ્ર પટેલે કર્યું હતું. 
ગુજરાતી નિબંધનાં દોઠસો વર્ષ 

તા. ૯ અને ૧૦ ફેબ્રુઆરીના રોજ કેન્દ્રની સાહિત્ય 
અકાદમી અને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના ઉપકમે 


હ્ટ્શ 


ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ગોવર્ધન સ્મૃતિ મંદિર ખાતે 
“ગુજરાતી નિબંધનાં દોઢસો વર્ષ' વિષય ઉપર પરિસંવાદનું 
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉદ્દઘાટન બેઠકમાં 
અકાદમીના મુંબઈ ખાતેના પ્રતિનિધિ શ્રીનિવાસ રાવે સ્વાગત- 
પ્રવચન કર્યું હતું. આ બેઠકનું મુખ્ય વક્તવ્ય મણિલાલ હ. 
પટેલે આપ્યું હતું. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના મહામાત્ર 
કિરીટ દુધાતે આભાર દર્શન કર્યું હતું. 

આ બે દિવસ દરમિયાન ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા, સતીષ 
વ્યાસ, રતિલાલ બોરીસાગર, અનિલા દલાલ, ચીમનલાલ 
ત્રિવેદી, વિનોદ જોશી, રમણ સોની, રમેશ ૨. દવે, રઘુવીર 
ચૌધરી, ચંદ્રકાન્ત શેઠ, માય ડિયર જ્યુ, વિનોદ ભટ્ટ, યજ્ઞેશ 
દવે, જયદેવ શુકલ, સિલાસ પટેલિયા વગેરેએ પ્રાસંગિક 
પ્રવચનો કર્યા હતાં. ભોળાભાઈ પટેલે સમાપન કર્યું હતું. 
ગુજરાતી લઘુકથા પરિસંવાદ 

તા. ૯/૧૦ ફેબ્રુઆરીના રોજ ગુજરાત સાહિત્ય 
અકાદમી અને શ્રી મોહનલાલ પટેલ સાહિત્ય વર્તુળના સંયુક્ત 
ઉપક્રમે “ગુજરાતી લઘુકથા પરિસંવાદ' કડી સર્વ વિદ્યાલય 
કેમ્પસમાં યોજાઈ ગયો, જેનું ઉદ્દઘાટન કડી સર્વ વિશ્વ 
વિધ્યાલય, ગાંધીનગરના પ્રમુખ માણેકલાલ એમ. પટેલે કર્યું 
અને મોહનલાલ પટેલ, રતિલાલ સાં. નાયક અને સમારંભ 
પ્રમુખ માણેકલાલ પટેલે પ્રાસંગિક પ્રવચન કર્યા હતાં. ડૉ. 
આર. જે. વ્યાસે સ્વાગત પ્રવચન કર્યું, ભૂમિકા રામજીભાઈ 
કડિયાએ બાંધી હતી. યશવંત કડીકરે બંને સંસ્થાઓની 
ગમંવૃત્તિઓની વાત કરી હતી. 

મ્રથમ બેઠકના અધ્યક્ષ ડૉ. પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ હતા અને 
મોહનલાલ પટેલે “લઘુકથા-પરખ', ડૉ. રમેશ ત્રિવેદીએ. 
'લઘુકથા-સાહિત્યસ્વરૂપદ લઘુકથા-આસ્વાદ' અને 
ડૉ. ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટે “ગુજરાતી લઘુકથા-સંચય” અને “ત્રણ 
લઘુકઘાકારો' વિષય પર વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું, સંચાલન 
યશવંત કડીફરે કર્યું હતું. બીજી બેઠકમાં રતિલાલ બોરીસાગર 
અધ્યક્ષ હતા અને અગિયાર લઘુકથાઓનું પઠન જે તે 
લઘુકથાકારોએ કર્યું હતું. જેનો આસ્વાદ માય ડિયર જયુ, 
દિનેશ દેસાઈ અને પ્રો. સોમાભાઈ પટેલે કરાવ્યો હતો. 
બોરીસાગરે પ્રત્યેક કૃતિઓના મર્મને ખોલી આપ્યો હતો. 
સંચાલન ભગવત સુથારનું હતું. ત્રીજી બેઠકમાં મોહન 
પરમારની અનુપસ્થિતિમાં સમારંભ-અધ્યક્ષ મોહનલાલ પટેલ 
હતા. પ્રફુલ્લ રાવલે “ગુજરાતી લઘુકથાની ગતિવિધિ',પ્રેમજી 
પટેલે ભગતત. સુથારના લઘુકથાસંગ્રહ “પ્રતિચ્છવિ' અને 


ઉર્ણ.__ 


પ્રા. ગણપત સોઢાએ “સન ૨૦૦૦૫છી લઘુકથા' વિષય પર 
પ્રવચનો આપ્યાં હતાં. સંચાલન રમેશ ત્રિવેદીનું હતું. 
ગુજરતી ગ્રંથોનું હિન્દીમાં લોકાર્પણ 

ગુજરાતી ભાષાના સત્વશીલ ગ્રંથોને અન્ય ભારતીય 
ભાષાઓ અને અંગ્રેજીમાં પણ અનુવાદિત કરાવીને પ્રકાશિત 
કરવાનું જે અભિયાન ગુજરાતી સાહિત્ય્રદાનપ્રતિષ્ઠાને ત્રણ 
તરસથી શરૂ કર્યું છે એનો આ વરસનો વાર્ષિક લોકાર્પણ 
સમારંભ “એક શામ ગ્રંથ કે નામ' એ શીર્ષક હેઠળ તા.૧૮- 
૨-૨૦૦૮ સોમવારે ૪.૦૦ વાગ્વે હાલાઈ લોહાણા મહાજન 
બાળાશ્રમના સભાખંડમાં યોજાવામાં આવ્યો હતો. આ 
સમારંભમાં શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકર લિખિત “સમયર્ચિંતન', 
શ્રી કરસનદાસ માણેક રચિત “ભાગવતકથા રહસ્ય' અને 
શ્રી રમેશ જાની લિખિત 'મારી ધરતી-મારું આકાશ' આ ત્રણ 
ગ્રંથોના હિંદી અનુવાદનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. ગ્રંથ 
પ્રાગટ્યના આ અવસરેપૂ. શ્રી મોરારિબાપુએ. ઉપસ્થિત રહીને 
ગ્રંથદર્શન કરાવ્યું હતું. વિલેપાર્લે કેળવણી મંડળના ઉપાધ્યક્ષ 
શ્રી બળવંતભાઈ શેઠે અતિથિતિશેષ તરીકે હાજરી આપી 
હત્તી. 

પ્રદાન પ્રતિષ્ઠાનના ઉપક્રમે ૨૦૦૬માં ગયા વરસે 
શ્રી ચુનીલાલ મડિયા રચિત “મડિયાની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ', 
શ્રી હરકિસન મહેતા લિખિત “સંસારી સાધુ' અને શ્રી દિલીપ 
રાણપુરાની નવલકથા “સૂકી ધરતી સૂકા હોઠ' આ ત્રણ હિંદી 
ગ્રંથોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. એના આગલા વરસે 
૨૦૦૫માં શ્રી જ્યોતીન્દ્ર દવે રચિત “હાસ્યં શરણં ગચ્છામિ' 
(રિંદી), શ્રી કિસનસિંહ ચાવડા રચિત “અમાસના તારા' 
(હિંદી) અને શ્રી વજુકોટક રચિત બ્રભાતનાં પુષ્પો' (અંગ્રેજી) 
પુસ્તકો પ્રગટ કરવામાં આવ્યાં હતાં. 
“લાગી કટારી પ્રેમની' : મુંબાઈમાં વિમોચન 

વિશ્વનાં ૬૧૭ જેટલી ભાષાઓમાં લખાયેલાં ૭૫૫ 
જેટલાં પ્રેમકાવ્યોના શ્રી સુરેશ દલાલ દ્રાર સંપાદિત “લાગી 
કટારી પ્રેમની' પુસ્તકનું તિમોચન તા. ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ના 
રોજ મુંબાઈમાં ભાઈદાસ સભાગૃહમાં ગુજરાતના 
મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા થયું. આ પ્રસંગે શ્રી સુરેશ 
દલાલ, શ્રી કુન્દનભાઈ વ્યાસ, શ્રી પ્રબોધ ૨. જોશી. 
શ્રી નવીનભાઈ દવે વગેરેએ પ્રાસંગિક પ્રવચન કર્યા હતાં. 
ચન્દ્રકાન્ત શાહ લિખિત અને મનોજ શાહ દિગ્દર્શિત 
મ્યુઝિકલ 'લિટલ બીટ ગમવાનું' રજૂથયું હતું. સંગીત પિયુષ 
ક્નોજિયાનું હતું. 


__ભમાર્ચરે : ૪૪૩ 


--------------.----“--- 


શ્રીયાસીન દલાલના “સત્સંગ સિનેમાનો'નુંતિમોચન 
જાણીત કંટાર લેખક અને ફિલ્મ સમીક્ષક ડૉ. યાસીન 
દલાલના પુસ્તક “સત્સગ સિનેમાનો'નું વિમોચન ફિલ્મ 
જગતના જાણીતા સંગીતકાર રવિએ કર્યું હતુ આ પ્રસંગે 
શ્રી રવિએ જણાવ્યુ હતુ કે આવા પુસ્તકો ફિલ્મ અને ફિલ્મ 
સંગીતના ઈતિહાસને સઘરવામા મદદરૂપ થઈ શકે છે 
મોહંમદ માંકડને અર્પણ થનાર રણજિતરામ સુવર્ણચેદ્રક 
ગુજરાત સાહિત્ય સભા તરફથી અપાતો રણજિતરામ 
સુવર્ણચદ્રક ૨૦૦૭ માટે જાણીતા સાહિત્યકાર મોહમદ 
માકડને આપવાનો નિર્ણય કરાયો છે 
મણિલાલ હ. પટેલને અર્પણ થનાર ધનજી કાનજી ગાંધી 
સુવર્ણચંદ્રક 
ગુજરાત સાહિત્ય સભાએ ઈ સ. ૨૦૦૭ના વર્ષનો 
ધનજી કાનજી ગાધી સુવર્ણચદ્રક' જાણીતા સાહિત્યકાર 
મણિલાલ હ. પટેલને આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે 
ગુજરાત લોકકલા કેન્દ્રના રાષ્ટ્રીય ગૌરવ પુરસ્કાર 
તા. ૧૫મી જાન્યુઆરીના રોજ ટાગોર હોલ ખાતે 


લોકકલા કેન્દ્ર દ્રારા યોજાયેલ કાર્યક્રમ અંતર્ગત કાર્યક્રમના 
અતિયિ-વિશેષ ગૂર્જર ગ્રથરત્ન કાયલિયના મનુભાઈ શાહ, 
ઝલાવાડ મૂર્તિપૂજક જૈન રોવા સમાજના પ્રમુખ પ્રવીણભાઈ 
એ. શાહ તથા સરિતાબહેન દુલેરાય કારાણીના હસ્તે કચ્છી 
લોક સગીતકાર લાલ રાભિયા, રાજસ્થાની લોકર્સગીતકાર્‌ 
ઉમર ફારૂક તથા ગુજરાતી હાસ્યકાર ડૉ. જગદીશ તિહેદીને 
ગુજરાત લોકકલા રાષ્ટ્રીય ગૌરવ પુરસ્કારો અર્પણ કરાયા 
હતા આ પ્રસગે લોકકલા કેન્દ્રના જોરાવરસિંહ જાદવ તથા 
જગદીશ મુલાણીનુ સન્માન કરાયુ હતું. 
ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલયને ડિસ્ટિગ્વિશ્ડ પબ્લિશર્સ એવોર્ડ 
તા. ૩૧મી જાન્યુઆરીએ ગુજરાતની અગ્રગણ્ય 
પ્રકાશનસરથા ગૂર્જર ગ્રથરત્ન કાર્યાલયને ફેડરેશન ઓફ 
ઈન્ડિયન પબ્લિશર્સ, દિલ્હીના ઉપક્રમે ગુજરાતી ભાપાનો 
ડિસ્ટિગ્તિશ્ડ પબ્લિશર્સ એવોર્ડ અર્પણ કરાયો હતો. આ 
એવોર્ડ ગૂર્જર'ના સચાલક મનુભાઈ શાહે સ્વીકાર્યો હતો અને 


આભારની લાગણી વક્ત કરી હતી. 
1 


પથતિરમ 


અહીં આ પૃથ્વીના પથ વિરમતા, વિશ્વભરની 
અહીં થભે કેડી સકલ, જગના ભૂતલ. તણી 
હવાનો આહી છે વિલય, મનનાં ચક સઘળાં 
અહીં જાતા થંભી નિજ નિજ તજીને ભ્રમણ સૌ. 


અહીંથી યાત્રાનો પથ સમતલોથી ઉત્લમા 
ચડે, પૃથ્વી કેરા રસ કસ સહુ જ્યા અટકતા 
ત્યહીંથી આગેરા ક્રમણ અરથે નૌ જલધિમાં 
હવે જાતી પ્રે. સઢ ધસમસી. ઊર્ધ્વ જલમા.. 


હવે ઊચે ઊચે મનુજ પગલી નિત્ય બઢતી, 
અને ઊંડે ઊંડે મનુ મન અગાધ ઉતરતું, 
અનેર ઊર્ધ્તોનાં કંમણ, અતલા ગુદ્ય તલના 
હવે ઘેરા ઘેરા અજબ અવગાહો પ્રગટતા 
અહો મારી દષ્ટિ ગરુડ સમ આ નોમ મ્રસતી, 
ચિદાનદો કેરા અમૃતઘટ અર્થે તલસતી. 


સુન્દરમ્‌ 


ઘક્ષેણાઈ ૧ ઓગસ્ટ, ૧૯૫૫ 


માર્ચ ર૦૦૮ ૪૪૪ 





ક. 


શ્રી સુન્દરમ્‌ની જન્મ શતાબ્દી વર્ષે 
એમના તંત્રીપદે પ્રગટ થતા રહેલા શ્રી અરવિન્દના જીવનદર્શનનું અનુશીલન કરતા 
ત્રૈમાસિક “દક્ષિણા'ના વર્ષ ૧૯૪૪૭ અને વર્ષ ૧૯૪૮ના અંકો “ઉદ્દેશ'ની વેબસાઈટ 
૪79707.પવંતલ્ડા.બછુ પર મુકાયા છે. “હોમ પેજ' ઉપર જમણી બાજુએ. આવેલા 
“દક્ષિણા'ના આઈકનને ક્લીક કરવાથી તે જોઈ શકાશે. 
છ 
આ વિશેષાંકને કારણે 
આ અંકમાં “ઉદ્દેશ શ્રેષ્ઠ” અને “સાહિત્યવૃત્ત' સિવાયના બીજા નિયમિત વિભાગો આપી શકાયા નથી, 
આવતા અંકથી પૂર્વવત્‌ અપાશે. 
છર 
લવાજમ ભરવું 
એટલે 
એ. સામયિક વાંચવા માટે વિચારપૂર્વક કરવાનું “કમિટમેન્ટ” 
9 
જુઓ ઉદ્દેશ ઓન લાઈન : 97977.પતંવંલ્ડ.૦%ટ 


જજ 


આ અંકના સર્જકો 





રમણલાલ જોશી ડો. સૃરેશ દલાલ : હસા મહલ, ફલેટ નં. ૧૩૩, દલામલ પાર્ક, ૨૨૩, કફ પરેડ, પ્રેસીડન્ટ હોટલની પાસે, 
મુંબઈ - ૪૦૦૦૦૫ ભોળાભાઈ પટેલ : ૩૨. પ્રોફેસર્સ કોલોની, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ પ્રબોધ ૨. જોશી : 
“ડ૯૧૦', સેક્ટર બી-૨૭, સ્ટર્લિંગ સિટિ, બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ ઉશનસ્‌ ઃ લક્ષ્મી શેરી, મદનવાડ, વલસાડ - ૩૯૬૦૦૧ 
માધવર્સિહ સોલંકી : સેક્ટર ૧૯, પ્લોટ ૩૨-બી, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૨૧ ડૉ કેશુભાઈ દેસાઈ : ૧૩-એશ્ચર્ય-૧, પ્લોટ ૧૩૨, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૨૧ નલિન ચ્રવળઃ ૧૦-એ, સત્તર તાલુકા સોસાયટી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ જ્યશ્રી ભટ્ટ 
: અરવિંદ આશ્રમ, પોંડિચેરી - ૬૦૫૦૦૨ પ્રવીણ દરજી : “વાગીશા' ફુવારા પાસે, લુણાવાડા, જિ. પંચમહાલ - ૩૮૯૨૩૦ 


-----------------------------------] 
સુન્દરમૂ ધનવંતી : અરવિંદ આશ્રમ, પોંડિચેરી - ૬૦૫૦૦૨ સુધા સુન્દરમ્‌ : અરવિંદ આશ્રમ, પોંડિચેરી - ૬૦૫૦૦૨ 


પ્રફુલ્લ રાવલ. : ૩, રાજમહેલ ફ્લેટ્સ, આઈ.ઓ.સી. કોલોની રોડ, વિરમગામ - ૩૮૨૧૫૦ રામરન્દ્ર પટેલ : ચોતરા બજાર, , 
ઉમતા - ૩૮૪૩૨૦, જિ. મહેસાણા (ઉ.ગુ. બળવંતરાય ક. ઠાકોર ઉમાશંકર જોશી રામજીભાઈ કડિયા : ૮/૦. ભગવતી , 


સ્ટોર્સ, સ્તામીનારાયણ મંદિરની સામે, ગંજ બજાર, કડી - ૩૮૨૭૧૫ શાધૈશ્યામ શર્મા : ૨૫, ભુલાભાઈ પાર્ક, ગીતામંદિર રોડ, 
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ ચંદ્રકાન્ત શેઠ : બી-૯, પૂર્ણેશ્ર ફ્લેટ, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ યોગેશ જોષી : 
1:-૩૧/૩૭૨, શિવશક્તિ એપાર્ટમેન્ટ, અખબારનગર સામે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ભાનુપ્રસાદ પંડયા : ૨૪/એ, 
સૌરભ બંગલોઝ, સત્યસાંઈ હોસ્પિટલ રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૫ નીત્તિન વડગામા ઃ “તાંદુલ', ૧૯, સ્વાતી સોસાયટી, વીરાણી 


સાયન્સ કોલેજ પાછળ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૫ દુર્ષ્યત્‌ પંડ્યા : “સન્નિધિ', પ, પટેલ કોલોની, માર્ગ-૪, 


જામનગર - ૩૬૧૦૦૮ મીનાક્ષી ચંદારાણા : એ-૨૨૮, સૌરભ પાર્ક, સુભાનપુરા, વડોદરા-૨૩ પ્રવીણ એમ. વૈષ્ણવ : 
એ/૧/૧૮, પંચરત્ન ફ્લેટ્સ, પ્રકાશ હાઈસ્કૂલ સામે, સંદેશ પ્રેસ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ મુકુન્દ પી. શાહ :, 
૬૧-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ 





ન 
ર 


ઇતતલ (૧ણ) તા] પ્રર્મ દપ? 2211૪) ૬;--૬ ૧009 0... “કનક નરક કા /- ત ઉતર /0૭ ક---૪૭૦-૦- 8 11% ક, 
કાં 1 





તદ “ખેપ ળા પિ 
“૪ ટઇ્વ ઝે 6ુશા 
(છુક ઈ, 
૪ર ઝવયડ- ટળે ત્મક 
૮૫ ટ્ટ્કન 
“પ્વન્ને પત કુ રુપા 
કયતી- 
૪ તેસ યજ્ઞ ઉઠ મ્ય. 
૬/િ-તાપા તત ૬ ઇમ 





ઝોન ૨૬૦ તઇપ હેપાને 
સકત રેખડતા હર્ષા, 
સ્પ કયું” 
લ ૦૯૦ દટન્ડા હઈ દત 
(ઉક -કદેન મરેળા 
વટી “તં ફે કનડતકા ફાગ. 
વર્‌ ર5 રાજિ- ૧૬ ૧.૬૪ 


(એમની વિદાયના એક વર્ષ પહેલાં સુન્દરમે લખેલું કાળ 


સ્થાન સમર્પણ : 
€પ/લાપ૬ 
વ. 

₹; પક 2૦૫” કતઈ £/૦4% ૧05 4070૮727 350075 7 ાટ 26868110 (21 


કજ્ક્ન્ટ 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું સામવિક 


આધતંત્રી 
રમણલાલ જોશી વર્ષ અઢારમું : અંક : ૯ 





કી 


66 
.- ઓષન-ડોર એ આ સામવિકની નીતિ રહેશે. 
અમને જે મહાન કવિની તલાશ છે તે એને એની વિશાળ પ્રતિભા માટે 
કદી બંધ કે અધખૂલાં નહિ ભાળે. 
આ ધ્યેય માટે તંત્રીઓ એવી આશા રાખે છે કે તેઓ કોઈ એક વર્ગ, મત 
કે વિચારધારાથી બધ્ધ થવામાંથી મુક્ત રહેશે. 
તેમને તો. ઈચ્છા છે આજે લખાતી ઉત્તમ અંગ્રેજી કવિતાનું પ્રકાશન કરવાની 
- -પછી તે ક્યાં, કોના દ્રારા અને કલાના કયા સિધ્ધાંતને અનુરૂપ રહીને 
લખાઈ છે તે બિનમહત્ત્વનું બની રહે છે. 
સામવિક એની તંત્રી નોંધો પણ કોઈ એક ચોક્ક્સ વિચારસરણીથી 
સીમિત્ત રાખવાનું વચન નથી આપતું. 
તાણીતૂંસીને પ્રગટ રીતે આવું થવું અસંભવ પછ છે. 
સિવાય કે બધા વિવેચનાત્મક લેખો કોઈ એક જ બક્તિ દ્ર લખાયા હોય... 


હેરિઅટ મનરો 
રઇ ન 
ઓક્ટોબર ૧૯૧૨માં હેરિઅટ મનરોએ અમેરિકાના શેકાગોમાંથી ૧9૦૯૪5” સામવિકની શરૂઆત કરી. 
એના બીજા જ મહિનાના તેત્રીલેખમાં આ પ્રગટ થયું 
અનેપછી તો તે આ પ્રસિદ્ધ સામયિકનું આજ પર્યતનું મિશન બની રહ્યું. 


ઉ 
“ર 








હી 


ક 
ગ્યઝટાઝજ-5 
૨૧૧ 
ર પઈલલ્ડ.૦૪૪ 





વર્ષઃ અહારમું અંકઃ નતમો 
અનુક્રમ : એપ્રિલ ૨૦૦૮ 

મારી તત્રીકર્મની તાલીમ શાળા તંત્રી 

મૌન કી રચો નિગૂઢ કારિકા રાજેન્દ્ર શુક્લ 

વાચતા તિચારતા યશવન્ત મહેતા 

ધનબાઈનો બચુ (ચરિત્ર નિબધ) પ્રફુલ્લ રાવલ 

રાગ ભૂપકલ્યાણ અભિજિત્ત બાસ 

જત. જણાવાનુ તને ૧ રાજેન્દ્ર શુકલ/નયના જાની 


કાજાનુવાદ (ગુજરાતીમાથી) 


સુન્દરપૂ્‌ થોડા સ્મૃતિ અકિત પ્રસગચિત્રો ભાનુપ્રસાદ પડ્યા 
આત્મસજ્ઞાથી રસાયેલુ કાવ્તત્ત્ત રાજેન્દ્ર પટેલ 
મોરનામાં (વાત) ઈતિઝાર હુસૈન 
અનુવાદ શરીફા વીજળીવાળા 

બે કવિતા એક તુલના (આસ્વાદ) અનિરૃદ્ધસિંહ ગોહિલ 
એ સવારે કાવ્યાનુવાદ (અગ્રેજીમાથી) રવીન્દ્રનાથ ટાગોર/દક્ષ્‌ વાસ 
કોઈ (કવિતા) પન્ના નાવક 
ફાવતું ના ($ઝલ) હરીશ પડ્યા 
નભનુ પખી (ગીત) લાલજી કાનપરિયા 
જળ (ગીત) ઊજમશી પરમાર 
આ પ્હાડ (પીત) દી 
ભરથરી (શ૩લ) શજેન્દ્ર શુકલ 
હવે હું (સોનેટ) રણજિત પટેલ 'અનામી' 
વિદાય વેળાએ (ગઝલ) ઉશનસ્‌ 
એક ચુબન (ગઝલ) નિર્મિશ ઠાકર 
મળો (ગઝલ) ગુણવત ઉપાધ્યાય 
સિક્કાવાળો ફોન (વાર્તા) અજય ઓઝા 
ભારતના પુનરુત્થાનના જ્યોતિર્ધર દૃષ્યત પડ્યા 

પ સ્તામી નિરજનાનન્દ 
શાસ્ત્રીય સગીત મારી નજરે નિર્મિશ ઠાકર 

પ ૧ રાગપરિચય 
દીકરી સગે દેશાટન (પ્રવાસકથા ૧) કેશુભાઈ દેસાઈ 
વાઈલ્ડ લાઈફ તોચ્‌ ૧૩ હેમેન્દ્ર એ. શાહ 


નાનો કલકલિયો 1] ડળ 91૫૯ સાટા 


પ્રતિભાવ 'તો વ મારા આભલામા ન્હા્‌ય' ધીરેન્દ્ર મહેતા 
પુસ્તક સમીક્ષા 
મનૃષ્યતા હોવાપણાનુ તેજરવી સવેદન ડૉ. નૂતન જાની 
ગૌરાંગની ગરવી ગઝલો ડૉ. પ્રફલ્લ દેસાઈ 
બાબી વરના છેલ્લા રાજવી-ગઝ્લકાર દિનેશ દેસાઈ 
રૂરવા મઝ્લૂમીની જીવનકથા 
ઉદ્દેશ શ્રેષ્ઠ રમણલાલ જોશી 
સાહિત્યવૃત્ત મુકુન્દ પી. શાહ 
“ઉદ્દેશ'માં લખાણો મોકલવા માટેની નીતિ મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી 
“ઉદદેશ'ની ગ્રાહકગીતિ, રિવ્યૂ પોલિસી જે 


આધતંત્રી : રમણવા૨ જોશી 





સળંગ અંકઃ ર૧5 
વાચકો-પ્રાહકો-લેખકો માટે સૂચનાઓ 
ક 'ઉદેરા દર માંસની પંદરમી તારીખેપ્રગટ થાય છે 
૪૪૫ | * 'ઉદેશઃનાત્રાહક ગમે તે એંકષી થઈ શકાય છે વાર્ષિક લવાજમ ભર્તા? 
૪૪૮ | ગ્રાહક્નેજેઅંકથી પ્રાહક થયા હશે તે અંકથી ગ્રાહક ગણનામાં બનશે. 
૪૫૦ | 9 વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) રૂ ૨૦૦ વિદેશમાં (એરમેલ) વુ એસ. ડફર 
સપર રપ,આ અકની છૂટક નકહ રૂ રપ, પોરટેજ સાયે. અંક સિલકમાંહશે 
જ૫પ૪ | વ્ાસુધીમોક્તારે. 
૪૫૭ * ઉદેશ નાધોરણઅનેસ્તરૂપતેઅનુતષીનેતેખકોએપોતાની ફઓયોકવશુ 
અન્યવમોક્લેલી કેપ્રકાશિત કૂળ મોકલવી નહી સામાન્ય રીતેસીફ કૂવે 
જ્પટ | જઘલએકમહિનાર્માઆપવાર્માઆવેછે અન્યશ્ચ ફતિઅસ્મીફાસમજરી. 
૪૫૯ કૃતિની સામેજજ્ાબી કવરનહોવતોઅસ્વીફ્ત કતિપાઈમોકવાતીન॥ી 
૪૬૪ લૈખકોએપોતાની ફૂતેનીનકઉજાળતી રાખવા હિર્નતી છે વખાણ ક॥”ની 


એકલબાજુએ સુવારય અકરોમાં હખતું. સરનામું અવશ્યહખશે. 
* ઉદેશ પુરરકારનુ ધોરણ સ્વીકારે છે વપતિગ્રસિધ્ધ ફૂતિઓ મટેનેપરતાક 


ક પુરસ્કાર કાર્યાલય તરફથી મોકલી આપનામાં આવશે. 
9 'ઉદેશ'માં પ્રસિદ્ધ થતા લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની ઇં ખી 
૪93 ૬[જેત લેખકોના બધ્ડ અભિપ્રાયો સાથે તંત્રી સંમત છે એમ 
૪93 પાનીહિવુંનડી. 
૪9૩) હ કૃતિઓ મોક્હવા,વવાજમ મોકલવા તથા અન્વપત્રભર્હાર માટેનું સરતા 
૪૭૪ 'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન, 
૪૭૪ ત૩બોધ ૨ જોશી, 
૪૭૫ 'ડત્તાટ', સેક્ટર બી ર૦ સુવિંગ સિટિ 
૪૭૧ બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ 
૪૭૧ ફૌન (૦૨૭૧૭) ૨૩૧૮૮૦ 
૪૭૬ સનિવાર્ન સંજોગોર્માં રાત્રે ૮4૦૦ પછી) 
૪૭૬! # "ઉદેશ નું લવાજમ આ સ્થળે પણ ભરી શકશે તેમજ છૂટક નકલ પણ 
૪૭૭! ઝઅર્ડીમીમળી શકશે. 
૪૮૦ ૧ વિજ્વમેગેઝ્િનિવર્લ્ ૬ર,કલ્યાણ ભુતન, બીજો માળ, 
રિવીફ રેડ અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 
૪૮૬ શ્ઞન ૨૫૩૫૬૪૭૯, ર૬૮૭ ૦૭૯૬. 
૨ સૌરભપુસ્તક ભંડ્રુ બી ૨૦ સ્વ્રાપત્ય એપાર્ટમેન્ટ, સ્તહિઝ 
૪૮૮] પસિટલની બાજુમાં, મેમનગર અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ 
જર | શૈન ૨૭૪૫૧૪૦૦ ૩૧૦૦૦૮૧૮ 
૩ પેગેઝિનિવર્લ્ડ સ્ટેશન શેડ, આખ્દ-૩૮૮૦૦૧ 
૪૯૩ ફોન ર૪૪ ૬3૫, ર૪૪ ૫૮ર 
૪ ઈમેજપલ્વિકેશન્સ પ્રા. વિ, ૧ ર સેન્ગરી બજાર, 
૧લો માળ, આંબાવાડી સર્કલ, અમધ4૬-૩૮૦૦૦ 
ક ફોન ૨૬૫૧૬ ૦૫૦૪ ૨૧૪૪ ર૮૩4 
૪૯૬ ઘીઓએસિસ શોપ, જીએફ ૧૦-૧૧ છાર્મની કૉમ્પતૈથ, 
૪૯૮ કમકે હાઈસફૂલપાસે, એચડીએફશી રોડ,અલકપુરી, 
હડોદરા-૩૯૦૦૦૭ ફોન. (૦૨૬૫) ૨૩૫૧૮૬૨ 









પ્વ્હ 
પત૦્વ 


₹છજઝા1 (1૯૦૩૬૭૬(૦]૫2૪211040 દત 
૬ પીયુષ મેગેઝિન «હડ એફ/૮ પ્રપ્રમ માળ, મુલકી ભદ, 
એસ, ટી, બસ રટેન્ડની પાતે,મહેસાણા-૩૮૪૦૦૧ ઉડ) 
જૈન (૦૨૭૬૨) રર૦૩૫૦ / ૮૮૨૫૮૮૮૭3૮ 


તંત્રી : પ્રબોધ ર. જોશી 





. અનેપ્રકાશક પ્રબોધ ૨. જોશી, મેનેજિંઝ ટ્ર્સ્ટ, ઉદેશ ફાઉન્ડેશને, ર. અચજાયતન સોસાયટી, તેન્ટ ઝેવિર્સ હાઈસ્કૂલ પાને, નનરંગપુગ્, અમદ્યરાદ-૩૮૦ 0૦૮થી પ્રગટ વુ 
મુદ્રણસ્થાન ભગવતી આફતેટ, લારેડોલપુરા, અમદાનાદ-૩૮૦ ૦૦૪ ફોન ર૨૧૬ ૭૬૦૩ 





રી તંત્રીકર્મની તાલીમ શાળા 


'કુમાર'ની બુધસભામાં સિત્તેરના દાયકામાં જવાનું શરૂ કર્યું પણ ઘણા સમય સુધી 
કોઈ કાવ્ય લઈ ગયો નહિ ! કદાચ, 1૦ ૦ તલુલ્તા૦ જેવું હશે. એક તખત 
બચુભાઈએ. “તમે કેમ કંઈ લાવતા નથી ?' એમ કહ્યું એટલે એ આખું અઠવાડિયું મિત્રોને, 
સંઘરી રાખેલાં કાવ્યો વંચાવવામાં ગયું. માધવે મહોર મારી “આ બે સરસ જ છે' એટલે 
એક, બે વાર સરસ અક્ષરે કોપી કરી લઈ ગયો. એમણે વાંચવા પણ તરત લીધાં. “વાહ !' 
તખણાયાં અને બન્ને સ્વીકારાયાં. 


પછી તો.ચાનક ચઢી. બીજા કે ત્રીજા અઠવાડિયે એક નવું કાવ્ય... વંચાયું, વખણાયું. 
એમણે રાખી પણ લીધું પણ પછી સભા પૂરી થતાં ચૂપચાપ પાછું વાળ્યું !કંઈ સમજાયું 
નહિ! 


થોડાક વિરામ પછી એ સિલસિલો ફરી શરૂ થયો. ક્યારેક તરત પાછાં મળે તો 
ક્યારેક તો એ પછીના બીજા કે ત્રીજા અઠવાડિયે પણ... 


આવું કેમ થાય છે ? બચુભાઈને જ પૂછવું જોઈએ. એક દિવસ બેઠક પૂરી થયા 
પછી રોકાયો અને એમને પૂછયું. કહે, “સારું થયું તમે પૂછયું. તમારાં કેટલાંક કાવ્યો સારાં 
હતાં, પ્રકાશનક્ષમ પણ. પણ શરૂઆતમાં તમે આપેલાં એવાં નહિ. એથી ય ઉત્તમ આપો. 
મારે “કુમાર'માં તમારો ગ્રાફ ઊંચે લઈ જવો છે.' હું તો આભો જ રહી ગયો !બચુભાઈની 
એ વાત સોએ. સો ટકા ગળે ઉતરી ગઈ. 


“સંસ્કૃતિ'ની તો ઘરમાં “મહાપુરુષ'ની છાપ ! એમાં પ્રકાશિત થતાં લખાણોની 
પૂર્વભૂમિકા પણ સાંભળવા મળે. પ્રકાશન પછી ય ચર્ચાઓ ચાલતી રહે. “સમયરંગ'ને 
જોવામાં-પારખવામાં ઉમાશંકર કાંતદર્શી. જીવરાજ મહેતા, બળવંતરાય મહેતા, ઘનશ્યામ 
ઓઝા જેવા પૂર્વ મુખ્યમંત્રીઓ માટે ખોબા જેવડું સર્ક્યુલેશન ધરાવતા “સંસ્કૃતિમાં પ્રગટ 
થતી કવિની નોંધો દિશાદર્શક, “સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા' માટે આવેલો કોઈકનો લેખ પરત. 
કરતાં એમણે કહેલું, સાંભળેલું કે “એમાં સ્વાધ્યાય ન હત્તો...' એમણે પોતાનું જ એક 
વ્યાખ્યાન બધાંના આગ્રહ છતાં છેવટે નહિ છાપેલું. મગનભાઈ દેસાઈના અવસાન પ્રસંગે 
એમણે લખેલી કાચી નોંધમાં “મગનભાઈ દેસાઈને વિદાય' એવું લખાઈ ગયેલું અને 
પિતાશ્રીએ “ને'ની જગાએ. “ની'નું સૂચન કરતાં મારી અંદર જે અર્થ ઊઘડેલો એ ય યાદ 
આવે છે. “સંસ્કૃતિ' નિમિત્તે પિતાશ્રીની હરિવલ્લભ ભાયાણી સાથે થતી લાંબી લાંબી ફોન- 
ગોષ્ઠિઓમાંથી પણ ઘણું ઘણું પ્રગટતું રહે. ચીવટ તો ખરી જ, આગવી સર્જક દષ્ટિ પણ. 
તંત્રીને છાજે એવું અનહદ ખુલ્લાપણું અને તાટસ્થ્ય. રમણલાલ જોશીની “કવિની સંનિધિમાં” 
શીર્ષકે લખાયેલી અંગત નોંધપોથીમાં કેટકેટલું જળવાયું છે ! 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૪૫ 


એક વખત ઉમાશકરભાઈને મળવા ગયો થોડાક કાવ્યો વચાવવા છે એમને 
હાથમા આપ્યાં. થોડીક આમતેમ નજર ફેરવી કહે લેતુ જ વાચ. સ્વ-ક્તણથી ડવિતા એ. 
કાનથી વાચવાની કળા છે એ સવત. સમજાવેલુ. એક-બે જગાએ શબ્દફેર કરી કહે, આમ 
જ કહેવુ છે ને ? એ સર્જક સ્પર્શે ઊઘડેલી મારી કવિતાઓ ય અત્યારે યાદ આવે છે 
વળી એમણે કહેલુ લખવુ એટલુ બધુ જ પ્રગટ કરવાનો આગ્રહ ન રાખવો. લખર્તા 
આપણને આનદ થા્‌ય પણ પ્રગટ થતા વાચકને પણ આપણા એ આનદનો અનુભવ થતો 
જોઈએ. મને એમણે કેટકેટલું વાચવાનુ સૂચવેલુ ! એમણે મારા કાવ્યો પાછા વાળ્યા તો 
મળ્યા ત્યારે સામેથી માંગ્યા પણ ખરા વિશેષાકો માટે સ્તાધ્ધાય કરાવ્યો અને સામેથી 
લખાવ્યું. [હિત ૦0 #બીલ્તાળળ એમ જ ઓસરી ગયો અને યથાર્થનુ મહત્ત્ત સમજાયુ. 


એક સહજ ટેવ એવી પડી ગયેલી કે કોઈપણ સામવિકમા કશુ ય મોકલતા પહેલા 
એ સામયિકનુ અને એમા જેમોકલતાનુ હોય તેનુપણ બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરવું. કવિતા 
પણ હુએરીતે જોતો થવેલો. ક્યારેક ક્યારે ય જોયા-સાભળ્યા ન હોય એવા કવિ આરભના 
પૃષ્ઠે જ ચમકે ક્યારેક લાગે કે સુરેશ દલાલ.મૂળ કવિતા પદારથ સાપું ઝાઝુ જુએ. છે અને 
એમ કરવામા ક્યાક લય ઇંદ સામે આખ આડા કાન કરી લે છૈ એ ન ગમે મારા પર 
કદાચ બચુભાઈની પકડ હશે ! (જરાક પણ ડુછદે ચડેલાને, એ દિવસોમાં બચુભાઈ હમેશ 
કહેતા લાભશંકરનું વહી જતી પાછળ રમ્યઘોષા જોયુ છે 9 એનાં પાના ખોલતાં આખુંય 
ડવિતા-વિશ્વ રાતદલ ઊઘડે !સુદર, સુઘડ સ-રસ મુદ્રણ. આ બધુ ગમતુ 


મને ક્યારેક એમ લાગે છે કે મારો એક જ કાવ્યસગ્રહ થયો એનો યશ જુદી જુદી 
રીતે આ ત્રણેયને જાય છે બચુભાઈ અને ઉમાશકરનો પ્રભાવ ન હોત તો ઘણા થયા હોત 
અનેસુરેશભાઈનો.ભાત ન હોત તો એક પણ ન થયો હોત્‌ 1? 


પછી તો સુરેશભાઈના નજીકના પરિચયમાં આવવાનું થયું. એ કહે છે કે કૃતિ કે 
લેખ જોઈએ છે એમ કહી તંત્રીએ માત્ર ઉઘરાણીવાળાનું કામ નથી કરવાનુ, એણે તો સૂતા 
ઝરણાને જગાડવાનુ છે મેંએમનાં સપાદિતિ પુસ્તકો માટે એક-બે વખત કશું સૂઝતું નથી 
એમ કહી આળસ મરડેલી પણ પછી વાતતાતમાં એ એવો કીમિયો કરી મૂકે કે મન કશુક 
વિચારવાપ્રેચય. કવિતા જ નહિ, કેટકેટલા સન્‍્દર્ભો પણ એમના સુદર સ્મરણતંત્રમાંથી 
ઊભરી આવતા હોય છે !'તમારામાં થોડુક પણ હોય તો તમને સારુ લખતા કરી શકે એવા 
એસક્ષમ સપાદકન્તત્રી છે કેટલાક તંત્રીઓ બધૈથી ઉઘરાવી કંકોતરી વહેંચતા ટપાલીનું 
કામ કરતા હોય છે તત્રીને બે બાબતોની ખબર હોવી જોઈએ. એને શુ જોઈએ છે અને શા 
માટેએ જોઈએ. છે વળી એને વાચકોનેપણ શુ જોઈએ છે અને શુ આપવુ જોઈએ અનેએ 
કેમ ધીરે ધીરે આપતા જવુ જોઈએ એની પણ ખબર હોવી ઘટે. સક્ષમ તંત્રીઓ વાચકોના 
રુચિ ઘડતરનુ કામ કરતા હોય છે મને લાગે છે કે સક્ષમ લેખકો તત્રીના રૃચિ ઘડતરનું કાર્ય 
પણ કરતા હોય છે 


આજે તો ઢગલાબંધ લખાય છે અને એટલુ જ એ તંત્રીઓ તરફ ધકેલાતું પણ રહે 
છે એક વખત લખ્યા પછી વૈખકો પોતાની કૃતિ પ્રકાશિત ઘવૈ જ બીજી વખત વાચતા 
હશે ? એવુ, જ્યારે જ્યારે લાગે છે ત્યારે કહિતા કાનથી વાચવાની કળા છે નું પેલુ સુખદ 


હટ 


પ્રિલ ૨૦૦૮ "૪૪૧4 





બ્ટ્શ 


સંભારણું થઈ આવે છે. સિધ્ધહસ્તો પોતાના જ પુનરાવર્તનમાં કશુંક ધસડી નાંખે અને 
ધકેલી દે ત્યારે બચુભાઈ યાદ આવે છે. કવિતા હાયમાં લેતાં ખરાબ જોડણી જોઈ 
બચુભાઈનું મોઢું મચકોડાતું અને વળી ક્યાંક ક્લિષ્ટ શબ્દ અથડાય ત્યારે વહી જતી 
એકધારી રસાવહ સ્થિતિમાં થતો રસભંગ નજરે જોયો છે. અને એ. (જ) કારણસર (2) એ 
કાવ્ય પાછું વાળી દેતા એવું અમને તો લાગતું. જો કે હું તો સ્વાશ્રય પણ કરું છું અને ક્યારેક 
તો કંટાળો આવે તો ય ફોન કરી મૂળ સુધી પહોંચવા કોશિશ ડરું છું. 


ઘણાં તત્ત્વોના સુમેળથી તંત્રીકર્મ દીપી ઊઠે છે પણ એવિશેષ આસ્તાદ્ય તો બને છે 
એમાંનાં થોડાંએકનીપ્રબળતાથી. બચુભાઈ રાવતની ચીવટ, દષ્ટિઅને ટાંચાં સાધનોનાએ 
જમાનામાં એમને સમજાયેલુંમુદ્રણકળાનું મહત્ત્વ, ઉમાશંકર જોશીનો સર્જક સ્પર્શ, બહુમુખી 
પ્રતિભા, વિવેક અને યથાર્થનો આગ્રહ તો સુરેશ દલાલમાં કંઈક આ બધું અને વિશેષ તો 
તાચકની નાડ પરખતીપ્રતિભા અને ઉત્તમ મુદ્રણ માટેની કોઠાસૂઝ મને આકર્ષતાં રહ્યાં છે; 
મારાઅભાન-સભાન અભ્યાસનો વિષય બન્યાં છે. એમના તંત્રીકર્મને દૂરથી-નજીકથી જોવા- 
જાણવાનો પ્રસંગ થયો એમાંથી અહીં આ લખાયું. એમના અદ્ભુત તંત્રીકર્મને સમગ્રતયા 
મૂલવવાનો આ ઉપક્રમનથી જ. આ સિવાયપણ મન તોજાગ્રત-અજાગ્રતપણેક્યાંય ક્યાંયથી 
કેટકેટલુંગત્રહણ કરતું રહેતુંહશે !એશાળા તો અહોનિશ જચાલતી હશેને ? 


ઉમાશંકરની એક રચના યાદ આવે છે: 
હું છું શિક્ષક 
ચાલેમારી અહો અહોનિશ શાળા ! 
કૌણ હશે ત્યા બાળકબાળા ? 
શાળા મારી સૂની છેક જ 
મળ્યો શિષ્ય છે મુજ્ને એક જ. 
કોણ હશે એ ? 
દર્પણ માંહી જેહ દીસે, એ. 
ચાલે એનું નિશદિન ભણતર. 
ચાલ્યા કરશે આખું શું જીવતર ? _ 
ભહ્યો ખરેકેં, રહ્યો અળુધ વા, 
કંદી કદીક એ જરી પરખવા, 
કાન ઝાલીને ઊભો ડરું છું. 
વિવિધ સમાજ મર્હી જ્યાં ફરું છું. 
જગ છે એનું મૂક પરીક્ષક, 
ચાલે એનું ચતત પરીક્ષણ, 
નેના થાયે પૂરું શિક્ષણ 
શિષ્ય તણું, જેનો છું શિક્ષક 
હું છું શિક્ષક. 
(૫-૯-૧૯૫૦) 
૧૬ માર્ચ ૨૦૦૮ પ્રબોધ રજોશી 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૪૭ 


મૌન કી રચો નિગૂઢ કારિકા 





આજકા યહ અવસર મહત્ત્વપૂર્ણ હૈ ગુજરાતી કવિતા 
કે લિવે ઔર વિશેષત ગુજરાતી ગઝલ કે લિયે ક્યોંકિ યહ 
પારિતોપિક' 'ગઝલસહેતા'' કો ઉપલબ્ધ હુઆ હૈ જો પાચ 
મંડલો મેં વિભાજિત હે. 

ઔર મુઝે આનંદ ઇસ બાત કા ભી હેકિ આજ મૈયહા 
ગુજરાતી ગઝલ કાપ્રતિનિધિત્ત કર રહા હૂ જો રાષ્ટ્રીય સ્તર 
પરપહલી બાર હીપુરસ્કૃત હો રહી હૈ 

ગુજરાતી ભાષા મેં ગઝલસર્જન કી પરપરા પ્રાય એક 
સૌપચાસ વર્ષપુરાની હે. ગઝલ કા ગુજરાતી ભાષા મે પ્રથમ 
અવતરણ ઉન સાક્ષરો કે દ્રારા હુઆ જો ગુજરાતી કાગસર્જન 
કે મુખ્ય પ્રવાહ સે સલગ્ન થે, ફારસી કે જ્ઞાતા ઔર સુફીવાદ 
સે પ્રભાવિત. બાદ મેં કુછ એસા હુઆ કિ ગુજરાતી ગઝલ 
મુખ્ય કતિતાપ્રવાહ શે અલગ, સભારજન કી સપાટબયાની મેં 
બહને લગી, કાવ્તત્ત્વ ક્ષીણ સા હોતા ચલા. 

ફિર ગત શતાબ્દી કે ઉત્તરાર્ધ સે એક નવે પરિવર્તન કા 
આરભ હુઆ, મુખ્ય પ્રવાહ સે સલગ્ન ઔર આધુનિડત્તા સે 
પ્રભાવિત એક બલત્રાન કતિસમૂહ ગઝ્લસર્જન મેંપ્રવૃત્ત હુઆ 
ઔર ગઝલ કી ધારા મુખ્ય ધારા સે સમ્મિલિત હોને લગી 
પરિવર્તન કી વહ પ્રક્રિયા કાફી રોચક રહી ઔર 
પરિણામદાવિની ભી. ગઝલ કા બાહ્ય સ્વરપપ્રાય વહી રહા 
કિન્તુ અતસ્તત્વ મેં આમૂલ પરિવર્તન હુઆ, જો અનેકસ્તરીય 
થા.અરબી ફારસી શબ્દો કે સાથ સસ્કૃત તત્સમ એવ તદભવ 
પદાવલી ભી પ્રયુક્ત હોને લગી. ગઝલ કે પરપરાપ્રાપ્ત બિંબ 
ઔરપ્રતીકોં કા સ્થાન ભારતીય એવં જાનપદી બિંબ ઔર 
પ્રતીકો ને લિયા. અન્ય કાજસ્વરુર્પો કા સૂઘ્મ પ્રભાવ ભી. 
દષ્ટિગોચર હોને લગા, ઉત્કટ પ્રયોગશીલતા ભી દેખને કો 
મિલી. સંક્ષેપ મેં એક દૂસરી ભાષા ઔર સસ્કૃતિ સે આયે 
કાવપ્રકાર ને ભારતીય ઔર ગુજરાતી પરિવેશ ધારણ ક્યા. 
યહપ્રક્યા અબ ભી ્રવર્તમાન હે. 

યહ ભી અપૈક્ષિત હૈ કિ મૈ મેરે બારે મેં ભી કુછ કહં 
ગુજરાતી કાળસાહિત્ય કે પ્રચલિત કાવ્યસ્વરૂપોં સે મેરે 
સમકાલીનોં કી તરહ મૈને ભી પ્રારંભ કિયા, ઉસમેં ગઝલ ભી 
શામિલ થી. ફિર શને શને મેરી કાગાાભિરુચિ એવં મેરી 
સૃુજનશીલતા ગઝલ કી ઔર વલિરોષ આકૃષ્ટ હોતી રહી તો 


રાજેન્દ્ર શુકલ, 


મેરીઅભિબક્તિપ્રધાનત્‌યા ગઝલ કે કાનરૂપ મેંહોને લગી. 
ઇત્તજ્ઞકન્‌ મેરી પ્રથમ મૃદ્તિ રચના ગઝ્લ હી થી જો સુપ્રસિદ્ધ 
ગુજરાતી સામયિક 'કુમાર' મેં સન ૧૯૬૨મેંપ્રકટ હુઇ વહ 
ભી કાગમર્મજ્ઞ સપાદક શ્રી બચુભાઈ રાવત કે સ્વાગતવચન 
કે સાથ. ઉસ વક્ત ઉન્ડોને ગઝલનસર્જન કી મહતી સભાવના 
કા ઉલ્લેખ કિયા થા “ વહ આજ શાયદ મૂર્ત હો રહા છે. 

છિશોરાતસ્થા સે હીમૂઝે વહપ્રતીત હોને લગા થા કિ 
મેરે અસ્તિત્વ કી અભિજક્તિ કા માધ્યમ શબ્દ હે શબ્દ કો 
મૈને એક વરદાન કે રૂપ મેં દેખા, ઔર વહી મેરે લિયે ઉપાસ્ય 
હો ગયા પૂરી ભાષા કો અવગત ડરને કે લિવે મૈ સસ્કૃત 
પ્રાકૃત-અપભ્રશ કો અધ્યયન વિષય ચુનકર સ્તાતક 
અનુસ્નાતક હુઆ. ઇંસસે મૈ વૈદિક-ઔપનિષદિક દર્શન, 
શ્રમણપરપરા એવ જૈન-ળૌદ્ધ દર્શન ઔર પ્રશિષ્ટ કાવપરપરા 
સે પરિચિત હુઆ. અનુરનાતક કક્ષા મેં ભારતીય કાળશાસ્તર 
કા વિશેષ અધ્યયન કિવા. મેરી કાળવિભાવના આનંદવર્ધન, 
અભિનતગુપ્તપાદ આદિ આચાર્યો સે પ્રભાતિત હૈ મૈ 
વ્જનાવાદી હેં મૈને કાવ્યસર્જન કો ઉસ આંતરિક 
આધ્યાત્મિકપ્રવૃત્તિ કે રૂપમેં દેખા હૈ જો મેરે આત્મપ્રત્યય મે 
સહાયભૂત હી શબ્દો કે દ્વારા શબ્દાતીત મહામૌન કા 
અનુભવ, વૈખરીકે અનિવાર્ય માધ્યમ સે પર કા સંર્પર્શમેરા 
લક્ષ્ય હૈ, જો લક્ષ્ય ભી નહીં ! 

પ્રથમ સે હી ભારતીય દર્શનો કેપ્રતિ આકર્ષણ રહા,તો 
આચાર્ય ગૌડપાદ શ્રીમત્‌ શંકરાચાર્ય ઔર ભગવાન રમણ 
મહર્ષિ મેરે આરાધ્ય રહે ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર કી મધ્યકાલીન 
લોક્સત પસ્પચ કે તત્તાનુભત ને મેરી અંદ્દેતનિષ્ઠા ડો પુષ્ટ 
કિયા ઔર ઉનકી સરલ સહજ અભિજ્ક્તિને મેરી સર્જન 
પ્રકિયા કો !સૂફીદર્શન ઔરપ્રેમલક્ષણા ભક્તિ કી કુછ ઝલક 
ભી મેરી ગઝલો મેં આ ગઈ હે. 

એક મહત્ત્વપૂર્ણ અનિર્વચનીવ કા તો વિસ્મરણ હી હો 
ગયા !મેરી કાભચેતના કાપ્રયમોદય ગિરનાર કી ઉપત્યકાર્મે 
હુઆ. જૂનાગઢ, ગિરનાર ઔર ગુજચત કે આધેકવિ નરસિંહ 
મહેતા કી કાગચેતના કે સાથ કુછ ગૂઢ અનુસધાન મેરા 
નિરતર અનુભવ રહા હે ! 

અંત મેં મૈ મેરી કુછ રચનાર્એ, યઘાશક્ય હિન્દી 


હ 27255: 55 2 5 ૪. 
*શ્રી રાજેન્દ્ર શુક્લને ગઝલ સંહિતા માટે વર્ષ ૨૦૦૦નો દિલ્ડી સાહિત્ય અકાદેમીનો એવોર્ડ તા. ૨૦ ફેબ્રુઆરી ર૦૦૮તા રૉજ કામાણી ઓડિટોરિયમ, 


દિલ્હામાં એનાયત ઘયો એ હેળાનું વક્ત 


“ર૦૦૮ ૪૪૮ 





લદ 


રુપાંતર મેંપ્રસ્તુત કરૂંગા જો મેરે સૃૂજનાનુભવ કી યત્કિંચિત 
પરિચાયક હો ! 
સભર સુરાહી, લલિત લચક કટિ, કોમલસ્કંધા ગઝલ, 
વન વન ભમતાં મિલત અતર્કિતિ યોજનગંધા ગઝલ ! 
લખચોરાસી લખત લખત ચખ વેધત રે લખ સકલ, 
અલખ અલખ ગિરનારી ગાજે નિત પડઇઈંદા ગઝલ ! 
ચાક ગરેબા બેબાક દિશાએ, દામન દર દર ઊડે, 
અષ્ટપાશ આકાશ ઉડાવત, ત્રુટ્તિર્ફેદા ગઝલ ! 
સોંસ ઉસોસ ચલાવત છુવત ઝિલમિલ સાતોં ગગન, 
વિહેંસ વિહેંસ કરતાલ નચાવત, ગાવત બંદા ગઝલ ! 
કેહ લગ રૂઠો, માન કરો અતિ, મુખ મચકોડો અલગ, 
સૂર મિલાવે ગાઓ પ્રિયજન સત્‌-ચિત્‌-નંદા ગઝલ ! 
ત્ર 


પૂર્ણમેં સે અંશ અવતારી હુઆ, 
સ્વાદ કારણ શબ્દ સંસારી હુઆ ! 
અરે આયા અજાયબ મોડ બિસ્મિલ્લાહ, 
લગા કે દૌડ, રે તૂ દૌડ, બિસ્મિલ્લાહ ! 
ત્ર 


ઇલમ-શલાકા અતલ ફિરાઈ રે જાદૂગર, 
સુધબુધ હમરી સબ બિખરાઈ રે જાદૂગર ! 
નહીં અધાર, નહીં અવલંબન, અચરજ ભારી, 

ખલક અજબ જુગતે ઠેરાઈ રે જાદુગર ! 


દેશ્યે કલકલ વરહ પલક પલ પિરો પિરોકર 
હેરત હાલ સૂરત હેરાઈ રે જાદુગર ! 
% 
ઝાંઝ પખવાજ બાજ કરતાલ આજ, 
સૂર ઘેઘૂર પૂર મત બાંધ પાજ ! 
બિંત વૃખભાન ઇબ્ન બ્રજરાજ, વાહ - 
જુગલસરકાર આજ મહેફ્લિ નવાઝ ! 
તીર કાલિંદ શાખ કાદંબ તખ્ત 
ફરફરે મોરપિચછ સરતાજ તાજ ! 
ભાન લતલેશ શેષ ઝળહળ મશાલ, 
શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ ખેલ અય ખુશમિજાજ ! 
ઝ 
રોશની રોશની સુર્ખતર, 
ધડક્નેં ઔર ધકધક ચલી, 
લૌ લગી તો લગી રાતભર, 
એક કરતાલ ભરચક ચલી ! 
ગ 
ચડો ચાખડી, પવનપાવડી જ્ય ગિરિનારી, 
ડયા હે મેરુ, ક્યા હે મંદર ચેત મછંદર ! 
ત્ર: 
ગગનઘટા મેં એક કરાકો બિજરી હુલસી, 
ધિર આઈ ગિરિનારી છાયા ગોરખ આયા ! 
% 
ભાષ્યકાર કોઈ આયેગા કભી, 
મૌનકી રચો નિગૂઢ કારિકા ! 








દિ ન્મ્ઝ 
* 
₹* _ “ન ૫૫૮ 
વ ન હ આ ક 
નય દ્ર જા ૨૬ ડે હ. ૩) “ટ: 
ફે ટ મ રિ 
નૂ 5 દ 
જડ ગૌ [3 


કરર - કનમતમિસરનનક, 





૦ 
ન “૫ 


શિ સમતા ઝન 








સાહિત્ય અકાદેમીના અધ્યક્ષ અનેપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર શ્રી સુનીલ ગંગોપાધ્યાય શ્રી રાજેન્દ્ર શુક્લને સન્માન અર્પણ ડરતાં_ 


લ્ટ્શ 


એપ્રિલ ૨૦૦૮૦ 


તાંચર્તાં - વિચારતાં 





ધર્મનો મહારોગચાળો, ! 

વોલ સોર્યિંકા નાઈજરિયાના લેખક |-” હા 
છે જન્ય ૧૬૩૫) આક્ષિકા ખડના એ 
પ્રથમ નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા છે સ 
૧૯૮૭માં એ ઈનામ મેળવા પછી |.” 5] 
પોતાના માનવતાવાદી વિચારોને કારણે દેશ ! -્- 


છોડવા મજબૂર બનેલા સોવિંકા લડનમા [દ પ નક 
વસે છે એમનું એક મંતત્ય ભલભલાને [/ 7 
અકળાવે એવું છે એમણે લખ્યુ છે કે ક 
નાઈજરિયામા અને સમસ્ત દુનિયામાં ધર્મની ભારે મહામારી, 
મહારોગચાળો પ્રવર્તે છે એમને તિશની દોશીએ ધી હિન્દુ 
વતી આ સબંધે પ્રશ્ન પૂછયો અને જાણવા માગ્યુ કે દુન્દ્ા શું 
ધર્મના અભાવમાં વધુ સારી હોત ? 

વોલ સોવિંકાનો જવાબ હુ જરૂર એવુ માનું છું કદાચ 
દૂનિયા ઓછી, સુદર હોત્ત, કારણ કે કેટલાક ધર્મોએ ખરેખર 
ખૂબ સુદર સ્થાપત્ય, સંગીત, નૃત્યોનુ સર્જન ડર્યું છે માનવી તુચ્છ 
છે અને ઘણી વિરાટ શક્તિઓ સક્રિય છે એવા વિચારે ઘણા 
મોટા અને સરસ સર્જન કર્યાં છે પરતુ મને ખાતરી છે કેઅન્ય 
કશીક પ્રેરણાને બળે અન્ય સાધનો દ્વારા માનવજાતે સુંદરતાનુ 
સર્જન કર્યું જ હોત. ધર્મનો વિકલ્પ જડ્યો જ હોત. આપણે 
ધર્મ ની જે દશા કરી છે તે વિશે વિચારવા જેવુ છે 


-્્ડ 


ન જાશો તજી અમને ! 

વીસમી સદીની શરૂઆતથી | 
હિન્દની જનતાએ બ્રિટિશરોને ચાલ્યા 
જવાતો આદેશ આપવા માડેલો અને 
સદીની અધતચ સુધીમા તો એ આદેશ 
ક્વીટ ઈન્ડિયા ના નારારૂપે બુલદ | પ 
બ્ન્યો.પરતુ એકવીસમી સદીમા એક : છે! ર 
બાબતે હિન્દવાસીઓ આજુજી ડરે છે “ : 737 7 
બ્રિટ્શિરો, અમને તજી ન જરો ! 

તાત એમ છે કે બ્રિટિશ કાઉન્સિલ દ્વારા દેશમાં ચાલતી 
બ્િટિશ લાઈબ્રેરીઓ બંધ કરવામાં આવી રહી છે કહેવામા 
આવે છે કે વર્ષે દહાડે દસેક લાખ પાઉન્ડનો ખર્ચ આ 
લાઈબ્રેરીઓ પાછળ થાય છે તે હવે પોસાતો ન હોવાથી 
લાઈબ્રેરીઓ ક્રમશ સમેટવાનો ઠરાવ કરાયો છે આવી બે 
લાઈબ્રેરીઓ જે તીરૃઅર્નતપુરમમાં અને ભોપાલમાં અનુકમે 
૧૯૧૪માં તથા ૧૮૧૫માં રારૂ કરાવેલી, તે ૨૦૦૮ના પ્રથમ 
માર્ચમાં બંધ કરવાની જાહેરાત થઈ 

પરંતુ પુસ્તક પ્રેમીઓએ ખાસ્સો ઊઠાપોહ મચાનો છે 
આ લાઈબ્રેરીઓ વડે અમને ખૂબ દવાભ થયો છે એમ જણાવીને, 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ ૧૫૭ 


(1161! 







/ 








પશવન્ત મહેતા 


એ. બંધ નહિ કરતા વાપક જનમત ઊભો કરાયો છે કેરળમાં 
તો એના મુખ્વમત્રી વી. એસ. અચ્યુતાનંદનતે લાઈબ્રેરી માટે 
જમીન અને મકાન બંને આપવાની તૈયારી બતાવી છે 

રર 


અનુવાદ વિષે ખુશવન્તસિંહ 

અંગ્રેજીમા અનુવાદ કરનારાઓ માટે, ઘણા ખરા લોકો 
માને છે કે જે ભાષામાંથી અનુવાદ કરતા હોય તે મૂળ ભાષા 
ઉપર પ્રભુત્ત હોતું જોઈએ અને અંગ્રેજીનું તો. કામચલાઉ જ્ઞાન 
હોય તો ચાલે. પરતુ વાસ્તવમાં, હોવુ જોઈએ એનાથી ઉલટું 
અનુવાદકને મૂળ ભાષાનુ કામચલાઉ જ્ઞાન હશે તૌ ચાલશે, 
પરતુ અંગ્રેજી ઉપર તો પ્રભુત્વ હોવુ જ જોઈએ. સસ્કૃતમાથી 
એંગ્રેજીમ। જે શ્રેષ્ઠ અનુવાદો થયા તે કરનારા સંસ્કૃતના વિદ્વાનો 
નહોતા પરતુ અંગ્રેજીના તો ચોકકસ હતા. એમનું સંસ્કૃહનુ શાન 
તો મર્યાદિત હતું, ઉદાહરણ તરીકે એડતિન આર્નોલ્ડનું લાઈટ 
ઓફ એશિયા ત્તઘા જ્હોન બ્રાઉ કૃત 'પોએમ્સ, ફોમ ધ્‌ 
સસ્કૃત જોઈ શકાય. આ જ રીતે, એડવર્ડ ફિત્ઝજિરાતડ જેવા 
માણસે ઉમર ખય્યામનુ નામ ઘર ઘરમાં જાશીતું કર્યું વળી 
હાફીઝા, રૂમી, શેખ સાદી અંગ્રજામા આવ્યા અંગ્રેજોએ કરેલ 
અનુવાદો દ્વારા, ફારસીના વિદ્વાનો દ્વારા નહીં. 

( ધી ઓક્સફર્ડ ઈન્ડિયા એન્થોલોજી ઓફ મોડન ઉદૂં 
લિટરેચર નું અવલોકન કરતા આઉટલૂક મા ખુશવન્તતિંહ, 
તા. ૨૧ ૧ ૨૦૦૮) 

લેખક પોતે પ્રકાશક પ્રાપ્તિ પણ થાય 

લૈખક પોતે પ્રકાશક બને 
એ વતિષયર્મા આપણા ગુજરાતમાં 
જરાક મંદ વલણ છે પરંતુ આ 
દિશામાં કેટલાંક પ્રોત્સાહક 
ઉદાહરણ પણ, મળતાં હોય. છે 
આવું એક ઉદાહરણ બેંગલોરના 
ફોટો જર્નલીસ્ટ મહેશ ભટ્ટનું છે અન્જાણ શૂરવીરો એવા 
તસ્તુ પરની એમની તસવીરોનું પુસ્તક પ્રકાશિત કરવા કોઈ 
[વિરલા પ્રકાશક ન મળ્યા. પછી એમણે બીજી દરખાસ્ત વિચારી. 
એમણે રાજધાનીના પાંચ અગ્રણી પ્રકાશકો આગળ દરખાસ્ત 
મૂકી કે પુસ્તક પ્રકાશનમાં રોકાણ હું કરૃ પરંતુ તમે કેટલીક 
નકલોની આગોતરી વરધી આપશો ? પ્રતિભાવ પ્રોત્સાહક 
મળ્યો, અનસંગ (જેમનાં યશોગાન કોઈએ કર્યા નથી) એવું 
શીર્ષક ધરાવતા આ પુસ્તકના ૩ ૦૦૦ આગોતરા ગ્રાહક 
મળ્યા ! વિખ્યાત પત્રકાર બહેન અનિતા પ્રતાપના શ્દાંકન 
સાથેની આ તસવીરી કિતાબની કુલ ૬ ૦૦૦ નકલો ઇપાર્ક 


હટ 





જનનન 


અક્ષરી સજા ! 

હઝરત મહંમદ પયગંબરના જીવનચરિત્રમાં જણાવાયું, 
છે કે એમના અનુયાયીઓ સામેના યુધ્ધમાં જો કોઈ અન્ય ધર્મી 
પકડાય તો પયગંબર એને વિશિષ્ટ સજા કરતા. એ માણસને 
આજ્ઞા કરતા કે કમ-સે-કમ અમારા બે અભણોને ભણાવ ! 

આ સાક્ષરી સજાના જ નવા અવતારરૂપ સજા દિલ્હીના 
લેફ્ટનન્ટગવર્નર તેજેન્દ્ર ખન્નાએ શરૂ કરી છે.માર્ગનેલગતા કોઈ 
પણ કાનૂનનો ભંગ કરવા બદલ કે માર્ગપર રોમિયોગીરી કરવા 
બદલ કોઈ પકડાય તો એને સતત છ કલાક સુધી પુસ્તકાલયમાં 
બેસીને વાચન કરવાની સજા કરમાવતામાં આવે છે. નોંધપાત્ર 
વિગત એ પણ છે કે આ લોકોને માત્ર યોગ, સમાધિ, ધ્યાન અને 
અધ્યાત્મ જેવા વિષયોનાં પુસ્તકી વાંચવા દેવાશે. 


અમર કૃતિની હસ્તપ્રત મ પ્રેતે' શોધી આપી ! ! 
ઈટલીના રાષ્ટ્રકવિ અને [ત 
“ધી ડિવાઈન કોમેડી'ન્ર સર્જક ; ક ક ણુ . 


જઃ 
-ન્ખ્ન્‍્ન્-ઃ 
2” 


દાન્તે અલીઘિયેરીની એ વશદાતા 49 રૈ પન 
કૃતિ ખવાઈ' ગઈ હતી અને જો ી 
એમના પુત્રને એક “ભૂતે' મદદ અ 2 ર 
કરી ન હોત તો જગતને કદાચ એ અમર કૃતિ મળી ન હોત ! 

ઈટલીના ફ્લોરેન્સમાં ૧૨૬૫માં જન્મેલા (અવસાન 
૧૩૨૧) દાન્તેએ. “ધી ડિવાઈન કોમેડી' આઠ વર્ષ પર્યન્ત રચી 
હતી, પરંતુ એ પ્રગટ થતાં અગાઉ એમનું અવસાન થઈ ગયું 
હતું. એમના પુત્રે એમનાં લખાણ ભેગાં કરવા માંડયાં તો જાણ્યું 
કે એમાંથી તેર જેટલા કેન્ટો (સર્ગ) મળતા નહોતા. દાન્તેનાં પત્ની 
અને પુત્રે ખૂટતા સર્ગ શોધવા ખૂબ કોશિશો કરી. પરંતુ પછી 
એક રાતે કવિતા પ્રેતે પુત્ર જેકોપોને ઊંઘમાં દર્શન દીધાં અને 
ખૂટતા સર્ગ ક્યાં પડ્યા છે એ જણાવ્યું ! દાન્તે પોતાના એક 
અન્ય મકાનમાં મરણ પામ્યા હતા, અને ત્યાં જમીનની અંદર 
એક ગુપ્ત ખાનામાં પેલા સર્ગ એમણે છુપાવ્યા હતા ! 

એ કશીક પ્રેરણા પણ હોઈ શકે. ગમે તેમ, પુસ્તક પૂર્ણ 
થતાં એ છપાયું અને વિશ્વના અમર સાહિત્યના વારસામાં સ્થાન 
પામ્યું. 

સાહિત્યમાં ગોરા-કાળા ! 

સાહિત્ય તો સર્વમાનવીય હોય. સર્વસમાવેશક હોય. 
એને ભાષા, ધર્મ, પ્રદેશ, વર્ણ, જાતિ, કશાનો ભેદભાવ ન હોય. 
એ કાંઈ કોમવાદી કે પ્રદેશવાદીઓનું ગુલામ નથી. 

છતાં સાહિત્યમાંય કોમવાદ, જ્ઞાતિવાદ, વંશવાદ વગેરે 
બધું આવે જ છે. એક માણસે પચાસ વર્ષ પત્રકારત્વ કર્યું હોય, 
ચાળીસ નવલકથાઓ લખી હોય, પૃથ્વી પરના લગભગ દરેક 
વિષય પર ચિંતનાત્મક લેખન કર્યું હોય, છતાં જીવનની 
શરૂઆતમાં બાળસાહિત્ય માટે ઈનામ મેળવ્યું હોય પછી આખી 
જિંદગી એની ઓળખાણ “બાળસાહિત્યકાર' તરીકે જ અપાય ! 
એ. સાહિત્યનો જ્ઞાતિવાદ છે. 


લ્ટ્શ 


મ 


“ક -&-. કી 








આજકાલ ખૂબ ફેશનેબલ બની ગયેલા, અંગ્રેજીમાં 
લખતા લેખકોના લિટકેસ્ટ (લિટરરી ફેસ્ટીવલ, સાહિત્યોત્સવ) 
પણ આવા ભેદભાવોથી મુક્ત નથી. ૨૦૦૭ના જયપુરના 
લિટફેસ્ટનાં એક સંયોજક મીતા કપૂર પર વિખ્યાત ઈતિહાસ 
લેખક વિલયમ દાલરીમ્પલ નારાજ છે, કારણ કે મીતાએ ટીકા 
કરેલી. “ભારતના લિટફેસ્ટમાં આટલા બધા ગોરાઓ શા માટ?” 

લેખકના સ્મારક સંગ્રહાલયમાં શું શું હોઈ શકે ? 

નડિયાદમાં ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્તિપાઠીનું ઘર 
સ્મારક સંગ્રહાલય તરીકે સાચવી રાખવામાં આવ્યું છે. ત્યાં 
એમનું રાચરચીલું છે, હીંચકો છે, હસ્તપ્રતો છે, પુસ્તકો છે. 
કદાચ એ કલમ-દવાત પણ છે જેમનો એ લેખન કાજે ઉપયોગ 
કરતા હતા. 

હવે દિલ્હીની જામિયા યુનિવર્સિટીમાં લેખિકા કુરતિલેન 
હૈદરનું સ્મારક સંગ્રહાલય બન્યું છે. તેઓ હજુ ૨૦૦૭માં જ 
અવસાન પામ્યી અને તે પછી થોડા મહિનાઓમાં જ આ 
સંગ્રહાલય બન્યું એ ગૌરવની વાત છે. પરંતુ અહીં એમનાં 
પુસ્તકો, એમની નોંધપોથીઓ વગેરેની સાથે એમનાં ઘરેણાં, 
જૂતાં, વાસણ-ફૂસણ, છરી-કાંટા અને વસ્ત્રો પણ પ્રદર્શિત કરાયાં 
છે. આ સંગ્રહાલય જોનારાંઓને તરત પ્રશ્ન થાય કે આ વાસણ, 
આ છરી-કાંટા અને આ વસ્ત્રોનો ફુર્રાતુલેનના લેખન સાથે. 
સંબંધ ખરો ? 





2% 

વિવેચકોનો સૌથી પ્રિય શોખ 

કમલા માર્કન્ડેય વીસમી  ... ્ટ્ટ્ડ્‌ 
સદીના ઉત્તરાર્ધમાં અંગ્રેજીમાં લખતા | 
ભારતીયોમાં અગ્રણી હતાં. વાસ્તવમાં, #”. ડન 
એંશીના દાયકા પછી અનેક ભારતીય [હર ર ત 
લેખકો અંગ્રેજી ભાષામાં પણ છવાઈ ક રુ ગ 
ગયા. પરંતુ એ અગાઉ નોંધપાત્ર પાંચ ૬# :પ્ડે-/* ' 
હતાં : મુલહ્કરાજ આનંદ, આર. કે. . £,. સ 


જડ: 


નારાયણ, રાજા રાવ, સ 9 - 
અને કમલા માર્કન્ડેય. અલબત્ત, નયનતારા સેહગલ જેવાં 
લેખિકાઓ પણ હતાં, પરંતુ તે વિદેશોમાં પ્રગટ થતાં નહોતાં. 
પેલા અગ્રણી પાંચમાં એક જ સ્ત્રી કમલા માર્કન્ડેય હતાં, અને 
એકલા એમના લેખનમાં નારીની નિરૂપણા અગ્રસ્થાને રહેતી. 

૧૯૫૪માં પોતાની પ્રથમ નવલકથા “નેક્ટર ઈન એ 
સીવ' (ચાળણીમાં અમૃત) વડે દુનિયાભરમાં પ્રસિદ્ધિ પામનાર 
કમલાની છેલ્લી (અગિયારમી) નવલકથા “બોમ્બે ટાઈગર' 
ભુંબઈનો વાઘ) એમણે ૧૯૮૨માં લખવા માંડેલી. પરંતુએ 
પ્રસિદ્ધ થઈ હમણાં, ૨૦૦૭માં, એમના અવસાન પછી. 

કમલાના પ્રકાશકો તથા વિવેચકો તરફના અનુભવો 
સારા નહોતા. એથી જ એમણે એક વાર આકોશથી લખેલું : 
“તિવેચકો એ  ક્ષુદ્રો છે જે લેખકના આત્મસન્માનનો ભંગ 
કરવામાં મોજ માણે છે ! એવું, સાવ તો. ન જ હોય ! 

શિ 


એપ્રિલ ર૦૦૮ : ૪૫૧ 





(ચરિત્ર નિબધ) 
ધનબાઈનો બચુ 





દનલાઈનો લરુમાર કરતા ખાસ્સો મોટો હતો. મારી 
વય માડ વીસની હશે ત્યારે ત્રણ સતાનનો બાપ એ જીવનના 
ચોથા દાયકાનુંવહાણ સામા પૂરે હકારવા સતત હલેસા મારી 
રહ્યો હતો હુ સિનેમામાં નોકરીએ જોડાયો ત્યારે એ સહું 
ડોરકીપરનો વડો હતો એનુ કામ હતું સહુની દેખરેખ 
રાખવાનુ બધુ જુએ, બધુ સાભળે, પછી પક્ષીની જેમ સતત. 
ચણ શોધતો ટોકીઝમા, ટૉકીઝની બહાર માણસ ઠાવકો. 
તાત વાણિવા જેવી કરે ડાહી ડાહી પણ માણસ પ્રમાણે 
બદલાતી રહે એની વૃત્તિ પ્રવૃત્તિ. ટૉકીઝની નોકરીમા પગાર 
ઝઝે ન મળતો. કમાણી કરવાની ટિકેટના કાળાબજાર કરીને, 
એટલે અવળસવળ કશુ કરતા રહેવુ પડે અને બચુ બધુ કરે 
કમાવવા માટે. સાચુ ખોટુપણ, માણસ ચાલક-ચબરાક એથી 
ક્યાય અટવાય નહીં. ભર્યા તળાવમાંથી કોરો નીકળી જાય. 
અર્થની ભારે ખેંચ વચ્ચે જીવ્યો હજુ જીવે છે મૃત્યુ સામે 
નજર માડીને. 

બચુની મા ધનબાઈ પાસે થોડા પૈસા હતા, પરતુ એ 
નાગણની જેમ એની રખેવાળી કરતી. બચુ પ્રત્યે ભાવ અઢળક 
પણ બાઈ પૈસાની પાક્કી યાર. બોલતી બહુ. એમ જ એનુ ચિત્ત 
ભ્રમિત થઈ ગયુ હતુ. છાતીએ પૈસા અને સોનુ બાધીને ફરે. 
ત્યારેબચુએ જપૂરા ભાવથી દેખભાળ કરી હતી. અન્ય સતાન્‌ 
દૂર ભાગતા હતા ત્યારે ક્યારેય કશુય ન આપતી માની બચુએ. 
કાળજી લીધી અને ખાસ્સી મથામણ બાદ ધનબાઈનુ ચિત્ત 
અસલ ગત્િમા આવ્યુ કેટલીવે બાધાબંધણી રાખી હતી 
બચુએ. એ પણ પૂરી કરી પોતાના પૈસે. ત્યારથી ગામમા એ 
ધનબાઈનો બચુ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો. આ ઓળખ એને 
ગમતી. ખૂબ ગમતી. એનુય્‌ે કારણ હતુ સમજણો થયો 
ત્યારથી એને ઓળખ માત્ર માની હતી. પિતાનો તો ચહેરોય 
યાદ નહોતો, બચુને. 

ધનબાઈ પાસે હતી જબરી હિમત. કોઈથી ન બીએ. ન 
કોઈના દબાણમાં રહે. મહેનત કરીને સહુ સંતાનોને મોટા કર્યા 
એણે યુવાનીમાં દારૂ પણ ગાળેલો. સ્વભાવ ભારાડી. ભારે 
રૂઆબી. ગજુ પુરૂષને હફાવે એવુ બચુને એ સ્વભાવ 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ જ૫૨ 


પ્રફુલ્ઉ રાવલ 


વારસામાં મળેલો. અલબત્ત, પછી ઠર્યો સમપની શપાટખાઈ 
ખાઈને. કપરા સજોગો ઝીલી ઝીલીને. યુવાનીનો ઉછાળ હતો 
ત્યારે બચુનુ જૂય હતુ એ સહુનો વડો સહુ તોફાની, સહુ 
ભારાડી કામ બધાય કરવાનો, સારા-નરસા. બધુંય પથ્ય. 
મારામારી થાય. વાગે-4ગાડે હાથનો છૂટ્ટો. ક્યારેક મામલો 
પોલીસ સુધી પહોંચે, તળી અથડામણ થાય.પછી થાળેપડી 
જાય બધું ધીમે ધીમે. પણ એ તો અતીતની ડથા. 

આજે ? આજેતો થાકી ગયો છે વૃદ્ધ થયો છે તો સાથે 
સાથે ચિંતામાં પણ વૃદ્ધિ થઈ છે આજે એ હિસાબ માડે છે 
વીતેલી ગઈ કાલનો. તો, એની પાસે સિલકમાં છે શૂન્ય. રહી 
છે માત્ર અતીતની રમ્ય કથા, જે આજે તો આપે છે કેવળ 
ભથા. ઘણાંની એણે કઘા કરી,પરતુ એની તથા તો એણેજ 
કરવીપડી. 

જીવનના આઠમા દાયકાના અતિમ ચરણમા છે ત્યારે 
પાસેપોતીકી છે માત્ર વથા. છોકરા મોટા થયા છે ભક્યા નથી 
પણ ખપજોગુ કમાય છે છતાંય બચુને સતોષ નથી. જાત 
વિશેની બેદરકારી આજે મનને ખોતરે છે કાલની વાત કાલે 
એવુ ખુમારીથી કહેતો બચુ આજે એનુ પોત ખોઈ બેઠો છે 

હુ ટૉડીઝમા જોડાયો. ઈ સ. ૧૯૬૮માં કોલેજના 
બીજા વર્ષમા ભણતો તો. ફિલ્મ મનોરજનનુ મોઠું સાધન. કેવુ 
ખેંચાણ હતું લોકોને ફિલ્મનું અનેક દશ્યો જોયા છે ટોકીઝ 
પર. પૂરા દબદબાથી ફિલ્મ જોવા આવનાર સમાજતો શિષ્ટ 
વર્ગ જોયો છે તો મસ્તીથી રાજા ક્લાસમા ફિલ્મ જોનારો વર્ગ 
જોયો છે એક વાઘરી દંપતી દરરોજ રાતના શોમાં ફ્લ્મિ જોવા 
આવતું બેસે કાયમ રાજા ક્લાસમા. કોઈ આવે નશામાં 
ચકચૂર, કોઈ આવે મેલો ઘેલો, કોઈ આતે સજ્જ થઈને, કોઈ 
યુવાન-યુતતી આખમા અપેક્ષા લઈને આવે અને ફિલ્મના કોઈ 
પ્રેમગીત સાથે જાતને જોડે પડદા પરના કલાકારમા જાતને 
ઓગાળવા મથે. મારામારી થાય. ક્યારેક બે જૂ વચ ઘર્ષણ, 
હાબુ ચાલે. ક્યારેક કાળાબજારના સદર્ભમા બબાલ થાવ. બધુ 
ફ્લ્મિ શરૂ થાય ત્યારે શમી જાય. વળી નવો દિવસ, નવાં 
દશ્યો, નવી રોનેક નવી સૃષ્ટિ, લૉકીઝ પર ભારે ભીડ રહેતી. 


હટ 


મારું કામ ટિંકેટ વેચવાનું. કેટલાય દિવસો શૉ હાઉસફુલ રહે. 
ત્યારે ટિકેટ મેળવવા સહુને મારી જરૂર પડે. હું ઘણાંને 
ઉપયોગી થતો. ત્યારે ટોકીઝમાંથી જ ટિકેટનાં કાળાંબજાર 
થતાં. બચુ સહુનો લીડર. સહુને સરખા ભાગે ર્ટિંકેટો મળતી. 
આવકની વહેંચણી પણ સરખે ભાગે થતી. બચુ ક્યારેક 
વ્યવહારની દુનિયામાં વહી જતો. તેથી આવકનું ખાતું ખાલી 
રહેતું પણ. બચુને અફસોસ થતો નહોતો. આજે ક્યારેક મળે છે 
અને અતીતની થોડી વાત નીકળે છે ત્યારે એની પાસેથી 
તકિયાકલામ જેવું એક વાક્ય સંભળાય છે - “હવે પહેલાં જેવું 
રહ્યું નથી.' 

આ શપહેલાં જેવું'નો અર્થ હતો સવારથી સાંજ 

પ્રવૃત્તિમાં રમમાણ રહેવું. આવતી કાલનો વિચાર એને સ્પર્શતો 
જ નહોતો. “આજ આપણી, તો. આવતી કાલ પણ આપણી જ' 
એ એણે માની લીધેલું સત્ય હતું. બધું કરતો. કોઈનું ઘર જો 
ભાડુઆત ખાલી ન કરે તો બચુની ટોળકી મારઝૂડ કરીનેપણ 
ખાલી કરાવી આપતી. ઘરમાલિક પાસેથી મહેનતનું મહેનતાણું 
મળી રહેતું. કોઈની ભાગી ગયેલી છોકરીને પાછી લઈ આવે. 
ચોરીનો માલ સગેવગે કરે. એમાંથી તક મળતાં રોકડી પણ 
કરી લે. પૈસાની જરૂર પડે તો જુગારના અડ્ડેથી લઈ આવે. 
ક્યારેક વરલીનો નંબર લગાવે. જે કરે તે ખુલ્લું. ન કશી રમત. 
ન કશો છોછ. બધી વાતનો એકરાર કરે. એકરાર ટાણે હોઠ 
પર આછું સ્મિત ૨મી રહે. દેખાવે બચુ કદરૂપો નહોતો પણ 
ચહેરા પર ખીલનું સામ્રાજ્ય હતું. માથું તેલથી ભરેલું હોય. 
વળી શ્યામ. ક્યારેક કાજળ આંજે. વસ્ત્રો પહેરવાની ન કોઈ 
ઢબ. સારું દેખાવતાની કોઈ રૂચિ. નહીં - વૃત્તિ નહીં. ગમે તે 
પહેરે પણ બહુ શોભે નહીં. પણ શોભવા ખાતર ક્યાં એ 
પહેરતો હતો !ફિલ્મ પણ ભાગ્યે જ જુએ. ફિલ્મ એને મન 
પેમલા-પેમલીની વારતાથી વિશેષ કંઈ નહોતું. હા, ફિલ્મથી એ 
કમાતો'તો જરૂર. ક્યાંથી કમાવવું એ જ એનું ધ્યેય હતું. 
ક્યારેક સતની વાત કરે તો ક્યારેક કડદો કર્યાની વાત કરે. 
ક્યારેક એની પાસેથી લાગણીની ભાષા સાંભળવા મળે તો 
ક્યારેક કેવળ બરછટ વાણી ઉચ્ચારે. ન સમજાય તેવું એનું 
વ્યક્તિત્વ હતું. પણ જાત સાથે વાત કરતો હશે જરૂર ક્યારેક. 
એથી કર્યા કામનો ક્યારેક પ્રસ્‍તાવો કરતો. કોલેજમાં ગાંધીની 
આત્મકથા ભણતો હું ક્યારેક નૈતિકતાની વાત કરું તો સાંભળે 
ખરો.પણ વળી “અમે હવે ન સુધરીએ' એમ કહીને હસી પડે. 
પ્રાપ્ત વાતાવરણમાંથી મુક્ત થવું બચુ માટે અઘરું હતું. 


બ્ટ્શ 


ટૉકીઝની નોકરી એ મારું અંતિમ નહોતું. ભણતાં 
ભણતાં થોડું કમાવવું એ. જ ખ્યાલ હતો. વળી એ નોકરીથી 
કુટુંબને દહેશત રહેતી. એ ખોટું પણ નહોતું. એથી નવી નોકરી 
મળતાં ટોકીઝની પિસ્તાળીસની નોકરી છોડીને પંચોતેર 
કમાવવા હું મિલમાં જોડાયો. ટૉકીઝનું વહીવટીતંત્ર બદલાયું 
અને બચુને છૂટા થવું પડ્યું. સહુ સાથીદાર પણ છૂટા થયા. 
પછી બચુને આજીવિકા માટે હાયવગું સહેલું સાધન હતું 
વરલીના આંકડા નોંધવાનું. નાનો વર્ગ ભાગ્યના પરિવર્તન અર્થે 
વરલીનાં પાનાં નોંધાવતો રહેતો. અને બચુ આંકડા લખતો 
લખતો કમાતો રહેતો. ક્યારેક આંકડો ઉપર ન કપાવે અને 
કોઈકનું પાનું કે જોડ લાગે તો બીજી સવારે પૈસા માટે વ્યાયામ 
કરવો પડતો. પણ ગબડતું રહ્યું એનું ગાડું. બદલાતા રહ્યા 
ધંધા. બદલાતી રહી પ્રકૃતિ. બદલાતું રહ્યું વાતાવરણ અને બચુ 
જાતને ગોઠવતો રહ્યો. ગ્રેજ્યુએટ થઈને હું શિક્ષક થયો એટલે 
મારી તો દિશા બદલાઈ ગઈ. એનો ઝાઝો સંપર્ક ન રહ્યો. હા, 
ક્યારેક સ્કૂલથી પાછા ફરતાં ત્રિકોણિયા બગીચા પાસે એ. 
ઊભો હોય. આંખ મળે, માથું નમે અને મારી સાઈકલની ગતિ 
ચાલે. કયારેક સાથે ઊભા રહેવાનું બનતું. મને ક્ષોભ ન થતો, 
પરંતુ મારા તિશે કોઈ ખોટો ખ્યાલ ન બાંધે એની તકેદારી એ 
રાખતો. પછી તો મને સાહેબ કહેતો થઈ ગવેલો. 

અનેક અપકાર્યો વચ્ચે બચુ મને ન ગમતો ક્યારેય ન 
થયો. એની મર્યાદાનું એને ભારોભાર ભાન હતું. અને એ જ 
એની ભીતર જીવતા માણસનો પુરાવો હતો. સહુ સાથીદારોએ 
ક્રમશઃ વિદાય લીધી અને બચુ એકલો પડી ગયો. આજે ય 
એકલો છે. જાણે જાતને ઢસરતો ઢસરતો. જીવે છે !ગયા વર્ષે 
જૂન મહિનામાં પૌત્રને દાખલ કરાવવા મારી સ્કૂલ પર આવ્યો. 
પ્રવેશની પાકી તંગી વચ્ચે, એની પાસે ફીના પૈસા નહોતા તોય 
મેંએના પૌત્રનેપ્રવેશ અપાવ્યો ત્યારે એના ચહેરા પર લાચારી 
અને આનંદ સ્પર્ધા કરતાં હતાં. દાદરો ઊતરતાં એના પુત્રને 
કહી રહ્યો હતો - “મેં નહોતું કહ્યું, સાહેબ આપણું રાખશે.' 
અને હું ખભાથી સહેજ વળી ગયેલા બચુની પીઠ જોતો જોતો 
એના અતીતને યાદ કરી રહ્યો હતો. મને સંભળાતું હતું - “હવે 
પહેલાં જેવું રહ્યું નથી.” 

હા, હુંય હવે ક્યાં રહ્યો છું પહેલાં જેવો ? ભાવનામાં 
તણાતા મારા મન પર થર ચડવા માંડયા છે, વાસ્તવિકતાના. 
અને ગણાઉ છું હું વવવહારુ માણસ ! 

પ 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૫૩ 





રગ ભૂપકલ્યાણ 





નામ ગુમ જાયેગા, ચહેરા વે બદલ, જાયેગા, મેરી 
આવાજ કી પહચાન હે ગર વાદ રહે. ફિલ્મ કિનારાનુ આ 
ગીત સાભળવુ ગમે એવુ છે રાહુલદેવ બર્મને પાશ્ચાત્ય 
સગીતના આધારે કેટલાક સુદર ગીતો આપણને આપ્યા છે 
તેમ શાસ્ત્રીય સગીતના આધારે પણ કેટલાક સાભળવા ગમે 
દ્વેવા ગીતો આપ્યાં છે ફિલ્મમા આ ગીત માડુ (માડવગઢ)ના 
પરિવેશમાં ચિત્રબદ્ધ થયુ છે ગીતનુ ટેકીંગ નબળું હોવા છતા 
ફોટોત્રાફી વગેરે ફિલ્મમા સરસ હતા. વર્ષો પૂર્વે આ ફિલ્મ 
જોવેલી એટલે આજે તેષાનુ બહુ યાદ નથી. પણ ગીત મનમા 
જરી ગવેલુ. અને ગીતમા પશ્ષાદભૂ માડુની હતી તેવુ યાદ રહી 
ગયુ હતુ. તેનાં અનેકવિધ કારણો છે 
રેડિયો ઉપર આ ગીત જ્ઞાભળતા સાંભળતાં જ હુ 
સીધો માડવગઢ પહોચી ગયો. બાઝબહાદુર અને રાણી 
રૂપમતીના જમાનામા તેમ કહું તો પણ ચાલે. રાણી રૂપમતી 
એટલેએના નામ જેવી જ રૂપાળી અને ગુણીયલ. એમ કહેવાય 
છે કે રૂપમતીને કવિતાનો શોખ હતો ત્તેમ એ કવિતાઓ રચતી 
પણ હતી. જેમ ડવિતાનો તેમ એને સગીતનો પણ બહુ શોખ. 
હતો અને એ. બહુ સૂરીલુ ગાતી પણ, હતી. સગીત એટલે, 
શાસ્ત્રીય સગીત. ત્યારે તો આવા કોઈ ભેદ સંગીતના નહોતા, 
જેવા અત્યારે છે તેઓને મન સગીત એટલે એએક જ પરપરા 
હતી. એટલે સાભળતુ અને તે પણ સમજપૂર્વક સાભળતુ 
એના દરબારમાં સગીતકારોનુ માનસન્માન ખૂબ થતું 
રાજદરબારમાં સગીતકારનું એક ચોક્કસ સ્થાન રહેતું જે 
રાજા અને રાણીની રચે અનુસાર સંગીતની રજૂઆત કરતા. 
રાણી રૂપમતીને સગીતનો જેમ શોખ હતો તેમ ચોક્કસ 
કેટલાક રાગ સાંભળવા પણ ખૂબ ગમતા, એમાંનો એક ચગ 
હતો કલ્યાણ. 
જેમ રાણી રૂપમતીને સગીતનો શોખ તેમ મહારાજા 
બાઝબહાદુરને પણ સગીતનો શોખ- એ પણ સંગીતના એવા 
જ જ્ઞાતા અનેએમનેપણ કેટલાક શગ ચોકકસપણે સાભળવા 
ગમતા. જેની ફરમાઈશ તેઓ અવારનવાર કરતા રહેતા. 
એમાનો એક હતો ચગ ભપાલી- 
માડુના મહેલની સાથે સાથે રાણી રૂપમતીનો ઈતિહાસ 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ ૪૫૪ 





અભિજ્તિવાસ 


જોડાયેલો છે તેમજ મારા મનમાં પણ આ બન્ને એક સાથે 
સાકાર થતાં રહ્યા છૈ આજે રૂપમતીને જોઈ શડીએ તો નહિ, 
એ.સમયે ફોટોગ્રાફી પણ નહોતી કે તેનો કોઈ ફોટોગ્રાફ જોવા 
મળે, તેમ એનુ કોઈ પેઇન્ટીંગ પણ ક્યારેય જોવા મળ્યુ નદી. 
એટલે મારે તો રૂપમતીની કલ્પના જ કરવી રહી. અને 
રૂપમતીના સૌદર્યની કલ્પના કરું છું ત્યારે મનમાં એક અદ્ભુત 
સ્ત્રી સર્જાય છે હુ જ્યારે આ કાલ્પનિક સૌદર્યમૂર્તિને તાદંશ 
કરુછુ તૈ મારા માટે અદ્ભુત ક્ષણો છે એને કાગળ ઉપર કે 
કેનવાસ ઉપર ઉતારવી શક્ય નથી. તેમ કોઈ જીવત ભક્તિની 
સાથે સરખાવવાનુ પણ ગમતુ નથી. એ કલ્યનાની પાસે બધુ 
અધુરુ અધુરુ લાગે છે 

પણ આજે આમ અચાનક મારા મનમા રૂપમતી 
છવાઈ ગઈ છે કારણ, રેડિયો પર ગીત સાભળ્યુ, “નામ ગુમ 
જાવેગા, ચહેરા વે બદલ જાવેગા, મેરી આવાઝ હી પહચાન 
હૈ આ ગીતનુ શુટીંગ માડુમા થવેલ છે અને માડું એટલે 
રૂપમતીનુનગર. 

થોડા વર્ષો પહેલા એક વખત કૈટલાક મિત્રો સાથે માંડુ 
ફરતા જવાનુ થયેલુ. રૂપમતીની કથા તો વાચી હતી. આપણા 
ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહની નવલકથા રૂપમતી વર્ષો પૂર્વે 
વાચેલી. પછી તો એક હિન્દી ફિલ્મ રાણી રૂપમતી પણ જોલા 
પળી હતી જેમા રૂપમતીનું પાત્ર અનીતા ગુહા નામની 
અભિનેત્રીએ ભજવેલુ રૂપમતીનું આ બધામાંથી એક ચિત્ર 
મનમા ઘડાયુ હતુ. પણ તેના પ્રેમમાં તો માંડુ જઈને જ પડ્યો 
તેમ કહું તો ચાલે. ત્યાનો મહેલ, રૂપમતીની છત્રી અનેતેબધો 
પરિવેશ આખમા વસી ગયા હતા તેમ ખાસ તો તેનો સગીત 
પ્રેમ મને ખૂબ ખૂબ સ્પર્શી ગયો. આવી સૌદર્યમૂર્તિતા જીવનમા 
તો કવિતા અને સગીત સહજ વહેતા જ હોય. અને તેની 
કલ્પના કરતા જો કવિતા ન સ્ફુરે કે સંગીત ન સભળાય તો 
કલ્પના અધૂરી ! 

માડુ ઉપર ફિલ્મ ડિવીઝને એક દસ્તાવેજી ફિલ્મ 
સર્જેલી. એ પણ મારા જોવામા આવેલી. તેમા માડુના મહેલોમા 
રૂપમતી ચાલી જાય છે એવુ સગીત સ્વરબદ્ધ થયેલુ. અને 
દશ્યમાં એક સ્ત્રીને ચાલી જતી લોંગ શોટમા બતાવી છે ઓ 


6્ટ્ણ 


સ્ત્રીનો ચહેરો નહિ પણ પાછળ પીઠની સાઈડ દૃશ્યમાં જોવા 
મળતી હતી. આ દશ્ય એટલું બધું સ્પર્શી ગવેલું કે ત્યારથી હું 
રૂપમતીની પાછળ એનો ચહેરો જોવા દોડી રહ્યો છું... 
રૂપમતીને કારણે તો માંડુ પ્રસિદ્ધ છે જ. પણ કહેવાય છે કે 
સ્થાપત્ય (આર્કિટેડ્ટના અભ્યાસુઓને માટેપણ માંડુ અત્યંત 
જોવા જેવું છે. આ બધા આકર્ષણે જ માંડુ જવાનું પ્રલોભન 
સદાય રહ્યા કરે છે. 
મારા મનમાં એક અન્ય ગીત પણ ગુંજી ઊઠે છે. તે 
ફિલ્મ “રાણી રૂપમતી'નું. 'આ અબ લૌટ કે આજા મેરે મીત, 
તુઝે મેરે ગીત બુલાતે હે, મેરા સુના પડા હે સંગીત, તુઝે મેરે 
ગીત બુલાતે હૈં' (સંગીતકાર : એસ. એન. ત્રિપાઠી, ગાયક - 
લતા મંગેશકર અને મૂકેશ). આ ગીત તો મારા માટે જ જાણે 
લખાયું હોય તેમ મને લાગ્યું છે. માંડુ અને રૂપમતીનું આકર્ષણ 
એવું રહ્યું છે કે ત્યાં જવાનું ફરી ફરીને મન થયા કરે છે. 
રૂપમતીના સૌંદર્યની સાથે સાથે તેની કતિતા અને સંગીત મને 
તેના મહેલમાં આમંત્રણ આપતાં જ રહ્યાં છે. 
રાણી રૂપમતીને રાગ કલ્યાણ ખૂબ ગમતો હતો. એના 
દરબારી સંગીતકારો પાસે એ અવારનવાર કલ્યાણ 
સાંભળવાની ફરમાઈશ કરતી. મને પણ કલ્યાણ રાગ ગમે છે. 
સંગીત શીખવાની શરૂઆત કરી ત્યારે જે કેટલાક રાગો 
શરૂઆતમાં શીખેલો તેમાંના યમન કલ્યાણ અને ભુપાલી 
પહેલા હતા. કલ્યાણ એ કલ્યાણ ઘાટનો જ એક રાગ છે. પણ 
યમન કલ્યાણ એ યમન અને કલ્યાણનું મિશ્ર રૂપ છે. રૂપમતીને 
તો શુધ્ધ કલ્યાણ ગમતો હતો. મૂળ કલ્યાણ એક ઘાટ છે જેની 
નીચે જે રાગો આવેલા છે તેમાં શુદ્ધ કલ્યાણ, જપત કલ્યાણ, 
શામ કલ્યાણ, યમન, ભુપાલી, ચંદ્રકાન્ત, માલશ્રી, હિંડોલ, 
હમીર, કેદાર, કામોદ, છાયાનટ અને ચૌદસારંગ જેવા રાગો 
સમાવિષ્ટ થયા છે. આ ઉપરાંત પણ. કલ્યાણની સાથે 
સંયોજાયેલા કેટલાક રાગો છે તે શ્યામ કલ્યાણ, પુરીયા 
કલ્યાણ, ગોરખ કલ્યાણ વગેરે પણ સાંભળવા મળે છે. આમ 
રૂપમતીને ગમતો કલ્યાણ અને બાજબહાદુરને ગમતો ભુપાલી 
એમ બન્ને કલ્યાણ ઘાટના રાગો છે. આ સંપુર્ણ રાગો છે એટલે 
કે આ રાગોમાં સરગમના બધા જ સ્વરો રજૂથાય છે. “મ 
તેમાં તીવ્ર છે. કલ્યાણના આરોહમાં સા રેગ ૫ ધ સા છે જ્યારે 
અવરોહમાં સા ની ધ પ મ ગ રે સા છે. રજૂકરવાનો સમય 
રાત્રીનોપ્રથમપ્રહર છે. જ્યારે રાગ ભુપાલીને ભૂપ તરીકે પણ 
ઓળખવામાં આવે છે. તેના આરોહમાં સા રેગપ ધ સા અને 


લ્ટ્શ 


અવરોહમાંસા ની ધપ ગ રે સા રજૂથાય છે. ભુપાલીને રજૂ 
કરવાનો સમય પણ રાત્રીનો પ્રથમ પ્રહર છે. રાત્રીના પ્રથમ 
પ્રહરમાં રજૂથતા આ બન્ને રાગ એટલે જ દરબારમાં વધુ 
જામતા હશે ! 

આજે રાણી રૂપમતી ફિલ્મ વિશે ખાસ કશું જ યાદ 
નથી સિવાય કે તેનાં ગીતો. તે જ રીતે નવલકથાના અંશો પણ 
ખાસ યાદ નથી કારણકે વર્ષો પૂર્વે વાંચેલી, પણ રૂપમતીની કથા 
થોડી ઘણી યાદ આવે. એમ કહેવાય છે કે રાજા બાઝ બહાદુર 
અને રૂપમતી વચ્ચેપ્રેમ હતો. બાઝ બહાદુર તો મુસ્લિમ હતો. 
અને રૂપમતી એક વૈષ્ણવ કન્યા હતી. એમ કહેવાય છે કે આ 
બન્નેનો દેહાતીત (પ્લેટોનીક) પ્રેમ હતો. અલબત્ત હું તો આ 
દેહાતીત પ્રેમમાં માનતો જ નથી. પ્રેમ પામવા અને આપવા 
મૂટેનું એક માધ્યમ જ દેહ છે. પછી દેહાતીત પ્રેમ હોઈ શકે 
જ નહિ. તે જે કહો તે, બાઝ બહાદુર અને રૂપમતી વચ્ચે પ્રેમ 
હતો. રૂપમતી અને બાઝ બહાદુર સંગીતના સ્વરોએ 
બંધાયેલાં. ઉસ્તાદો અને તવાયફોની મદીલી ગાયકીમાં મગ્ન 
બાઝ બહાદુર વૈષ્ણવ કન્યાના સાત્વિક સ્વરો પર વારી ગયો 
અનેએકિશોરી કન્યાનેપણ શાહજાદા બાઝીદમાં મનનો મીત 
દેખાયો. રૂપમતી સુંદર ગાતી હતી. એ ગીતના નશામાં જ 
બાઝ બહાદુર પાગલ થયો અને બાઝ રૂપમતીને પોતાના 
હરમમાં લઈ આવ્યો. બાઝ બહાદુર રૂપમતી સાથે નિકાહ 
પઢવા ઈચ્છતો હતો. પણ રૂપમતીએ ના કહી. દેહાતીત પ્રેમમાં 
બન્ને વિરહતાં હતાં. આ વાત તો થઈ એક પરંપરાગત 
લોકવાયકાની. પણ રૂપમતી રાણી કહેવાતી હતી. એટલે શક્ય 
છે કે એણે બાઝ બહાદુર સાથે નિકાહ પઢ્યા હોય. લોકોની 
જીભે રૂપમતી એવું નહિ પણ રાણી રૂપમતી સાંભળવા મળે છે. 
બાઝ બહાદુરને તો કેટલીયે બેગમો હશે. પણ રૂપમતીનું જ 
નામ એની સાથે રાણી તરીકે સંકળાયું !પછી તે શા માટે રાણી 
રૂપમતી ન કહેવાય ? રાજાને ગમે તે રાણી. તેમગ્રજા જેને માને 
તેપણ રાણીજને ? 

બાઝ બહાદુરની દુનિયા સંગીત અને રૂપમતીમાં 
સીમિત થઈ ગઈ હતી. આ પ્રેમની વાતની આગ દેશ 
દેશાવરમાં લાગી ગઈ ને કેટલાયની નજર રૂપમતી માટે લોલુપ 
થઈ. અકબરના સેનાપતિ અદહમખાને માંડુને ઘેરી લીધું. 
બાઝ બહાદુર લડ્યો પણ હારી જવાથી નાસી છૂટ્યો. જેવો 
માંડુ પર અદહમખાનનો અધિકાર થયો તે સાથે જ એની 
નજર રૂપમતી પર ગઈ. એ તો. જાય જ ને ? એક તો રૂપમતી. 


એપ્રિલ ર૦૦૮: _ 





સૌંદર્યવાન હતી. બીજુંએ બાજ બહાદુરની માશૂકા હતી. એના 
માટેતો આ યુદ્ધ લડાયું હતું. રૂપપતીએત્રણ દિવસની મહેતલ. 
માંગી.પણ અદહમખાનને છેવટે રૂપમતી નહિ તેનો મૃતદેહ 
મળ્યો! 

ઈતિહાસનાં પૃષ્ઠો ઉપર શું નોંધાયું છે તેની તો મને 
ખબર નથી પણ આ એક મશહ્ર કથા, બાઝ બહાદુર અને 
રાણી રૂપમતીની, ઘણા લોકો પાસે સાંભળી છે. રૂપમતી એ 
બાઝ બહાદુરની બેગમ હતી. અને રાણીનું વિશેષણ તેને તે 
કારણે જ મળ્યું હતું. એટલે એ દેહાતીત પ્રેમ નપણ, હોય. પણ 
એટલું સાચું કે એબન્નેપ્રગાઢ પ્રેમમાં હતાં એટલે તો આ કથા 
અમર થઈ. પણ આવી તો બીજી અનેક કથાઓ છે. પણ મને 
તો. આ કથા જ મનમાં વધુ બેસી ગઈ છે. આપણી હિન્દી 
ફિલ્મના દિગ્દર્શકોને સર્જવાં ગમે તેવાં બધાં તત્ત્તો બાઝ 
બહાદુર અને રૂપમતીની પ્રેમકથામાં છે. 

રૂપમતીને જેમ સંગીતનો. અને ખાસ કરીને ગાવાનો. 
શોખ હતો તેમ કવિતા રચવાનોપણ શોખ હતો. એક પંક્તિમાં 
એ કહે છે, 

જ્રીતમ્‌ હમ તૃમ એક હે, કહત સુનન કો દોય, 

મનસે મનકો તોલિવે, દો મન કભી ન હોય.” 

અહીંઆપંક્તિમાં રૂપમતી તેના અને બાઝ બહાદુરના 
સંગીતના એક સરખા શોખની તાત પ્ણ એના પ્રેમની સાથે. 
સાથે કરે છે. આ બન્નેના શોખ એક હતા તેમ મન પણ એક 
હતાં તો પંછી રૂપમતીને કલ્યાણ અને બાઝ બહાદુરને ભૂપાલી 
રગ ગમતા હોય તે ભિન્નતા, કેમ ચાલે ! કહેવાય. છે કે 
રૂપમતીએ જ આ બન્ને રાગનું મિશ્રણ કરીને રાગ 
ભૂપકલ્યાણનું સર્જન કર્યું. કોઈ વળી એમ પણ ડહે છે કે બાઝ 
બહાદુરે આ બન્ને રાગનું મિશ્રણ ડરેલું. તો કોઈ વળી એમ કહે 
છે કે રાજા અને રાણીના આ ગમતા રાગને એક કરીને કોઈ 
દરબારી સંગીતકારે આ રાગનું સર્જન કર્યું છે. મને તો પહેલી 
વાત વધુ ગમે છે. રૂપમતી હતી જ એવી કોમળ કે એજ આ 
રાગ ભૂપકલ્યાણનું સર્જન કરી શકે. 

ફરી મને તો અહીએક ડલ્યના કરવાનુંમન થાય છે કે 
રૂપમતી કેવુંક ગાતી હશે ! એ ગાતી હશે ત્યારે બાઝ 
બહાદુરને કેવો પ્રેમનો નશો ચડતો હશે !એના અવાજ અને 
સૌંદર્યનો કેવો જાદુ બાઝ બહાદુર પર થયો હશે !પણ દૂર દૂર 
સુધી હું કોઈના ર્કંઠ સાથે મારી કલ્મનાને સરખાવી શકતો 
નથી. કે નથી કોઈ વ્યક્તિના સૌંદર્ય કે કંઠ સાથે સરખાવીને 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : "૪૫૬ 





મારી કલ્પનાના ચિત્રને હું દૂષિત કરવા માગતો !અને એટલે 
જ બસ, મનમાં રાગ ભૂપકલ્યાણના સ્વરેને ગણગણ્યા કરુંછું 

જેમ રૂપમતીની એક કલ્પના મનમાં છે તેમ એવું થાય 
છે કે બાઝ બહાદુરની કલ્પના પણ કરવી રહી. આવી 
સૌદર્યમયી રૂપમતી બાઝ બહાદુરના પ્રેમમાં કંઈ અમસ્તી જ 
નહડેપડી હોય.પણ બાઝ બહાદુરની કલ્પના કરતાની ઈર્છા 
થતી નથી. કારણ કે એવું સાંભળ્યું છે કે બાઝ બહાદુરને 
સંગીતની સાથે સાથે શિકાર કરવાનો પણ શોખ હતો. મારા 
મનમાં આ બન્નેવાત એકસાથે, બેસતી જનથી. સંગીતનો કોઈ 
આશિક કોઈનો શિકાર પણ કરી શકે તે વાત જ માનવામાં 
આવતી નથી. શિકારમાં તો તમારે કોઇનો જીત લઈ લેતાનો છે. 
અને સંગીતનો શોખીન આટલો કઠોર કદી થઈ શકે નહિ તેમ 
હું અંગત રીતે માન છું. સાંભળ્યું છે કે આપણા પ્રસિદ્ધ 
સંગીતકારનૌશાદઅલી પણ શિકારના શોખીન હતા. આ વાત 
જાણીને થોડું દુઃખ થયેલું 

મનેતો ભૂપાલી, કલ્યાણ અનેએ બન્નેના મિશ્રણ સમો 
શગભૂપકલ્યાણએમત્રણેય સાંભળવા ગમેછે, ચગભુપાવી્મ 
કિશોરીઆમોનડરેડરેલી રજૂઆત એટલી તોમનભાતનછે કે 
તેના સ્વરો મનમાંથી ખસતા નથી. કિશોરી આમોનડરે 
હસ્ઝ્રિસાદચોરસીયા સાથે કરેલી વાંસળી અને્કંઠય સંગીતની 
જુગલબંધીમાં પણ રાગ ભુપાલીમાંરજૂઆત કરી છે.ઉસ્તાદ 
અલીઅકબરખાંએ સરોદ પર વગાડેલ શુદ્ધ કલ્યાણ પણ 
સાંભળવા જેવો છે,એવી જ રીતે પંડિત જસશજેએક વખત 
અમદાવાદના કોઈ કાર્યક્રમ્માંરગકલ્યાણરજૂકરેલો-.એપણ 
મનભાવન હતો. ઉસ્તાદ અમીરખાં સાહેબે આકાશવાણીના 
નેશનલપ્રોગ્રામમાં ગાયેલો શુદ્ધકલ્યાણ હજીઆજેપણ યાદ 
છે.આવોસરસશૃદ્ધકલ્યાણએપછી સાંભળ્યો નથી.આપણાં 
કેટલાંબધાં ફ્લ્મિગીતોપણ રાગ ભુપાલી અનેકલ્યાણકેયમન 
કલ્યાણ ઉપરઆધારિત છે.યાદ કરીએ તોન “દિલ ઘુમઘુમ 
કરે' (ફિલ્મ : રૂદાલી, સંગીતકાર ઃ ભૂષેન હજારીકા, રાગઃ 
ભુપાલી), “ઓ નીલ ગગન કે તલે” (ફિલ્મ : હમરાઝ, રાગ? 
ભુપાલી), દેખા એક ખ્વાબ તો વૈ સિલસિલે હુએ' (ફિલ્મ: 
સિલસિલા, રાગઃ ભૃપાલી), “ઈન આંખો કી મસ્તી કે મસ્તાને 
હજારે હેં' (ફેલ્મઃ ઉમરાવજાન,ચગઃ ભુપાલી), “નીલ ગગન 
કીછાંવ મેં, દિલર્પછી બન ઊડ જાતા હૈ,હમ ખોવે ખોવે રહતે 
હૈં (ફેલલઃ આપ્રપાલી,રાગઃ ભુપાલી) વગેરેયાદ આવશે.ઘજ્ઞા 
શ્રોતાઓ રાગ ભુપાલીમાં ક્યારેક ગેરસમજ પણ કરે છે. 


હટ 


ભૃપાલીનેજમળતો આવતો અન્યએક રાગ છે, તેદેશકાર. જેમ 
દરબારી અનેઅડાણામાં ભેદ કરવાનુંઘણા લોકોચૂકી જાય છે. 
તેમ ભુપાલીમાં અનેદેશકારમાં પણ ઘણા લોકો ચૂકી જાય છે. 
લતા મંગેશકરે ગાવેલું ગીત 'જ્યોતિકલશ છલકે'ને ઘણા રાગ 
ભુપાલીનું માને છે. પણ હકીકતમાં તે રાગ દેશકારનું છે. તેમ 
કલ્યાણ અનેતેના મિશ્ર રાગોના ગીતોમાં- “મંદરવા રે” (ફિલ્મ: 
ભૂમિકા, રાગઃ શુદ્ધ કલ્યાણ. કિરાના ઘરાનાનીઆ એક બહુ 
અદ્ભુત ચીજ છે), “મેરે હમસફર મેરે હમસફરમેરેપાસ આ' 
(ફેલ્મઃ રેફ્યુજી, રાગ: શુદ્ધ કલ્યાણ), “રસિક બલમા... હાય... 
દિલ ક્યૂં લગાયા તો સે...” (ફિલ્મ : ચોરી ચોરી,રાગ : શુદ્ધ 
કલ્યાણ), “વો શામ કુછ અજીબ થી' (ફિલ્મ ખામોશી, રાગઃ 
યમનકલ્યાણ), “બીતી ના બીતાઈ રેના' (ફ્લ્મિ પરિચય, રાગઃ 
યમન કલ્યાણ), “ઈસ મોડ સેજાતે હે' (ફિલ્મ : આંધી, રાગ: 
યમન કલ્યાણ), “ચંદન સા બદન, ચંચલ ચિતવન, ધીરેસે તેરાયે 
મુસકાના' (ફિલ્મઃ સરસ્વતીચંદ્ર, રાગઃ યમન કલ્યાણ), “જરા 
સીઆઆહટહોતી હેતો દિલ સોચતા હૈ' (ફિલ્મઃ હકીકત, રાગઃ 
યમન કલ્યાણ) વગેરેયાદ આવે છે. 

કિશોરી આમોનકરનો ભુપાલી જ્યારે સાંભળીએ 
છીએ;ત્યારે જેએક સમાધિસ્થ અનુભવ થાય છે એ અલૌકિક 
છે. આ સંદર્ભમાં ગાયક પંડિત પ્રભાકર કારેકરનું એક મંતવ્ય 
પણ નોંધવું ગમે એવું છે. તેઓ કહે છે, “રાગ ભુપાલી અત્યંત. 
ભાવવાહી રાગ છે. સ્વરો કર્ણમંજુલ હોતાથી આ રાગ ગાવાથી 
પ્રસન્નતા ક છે, શાંતિ કા છે.” ક જ કા પ્રભા સજા 


જ્ત જણાવાનું તને-“ ૧ 


ઝળહળું છું ! 
જત જણાવાનું તને કે ઝળહળું છું, 
ખત અધૂરો હોય ત્યાં તો ખુદ મળું છું. 
વાક્યના અંતે પહોંચાવું કઠણ છે, 
એક અક્ષર આળખું ને લળું છું. 
એક ક્ષણના બેય કાંઠે હોઈ શકવું, 
એટલે તો. એકધારું ઓગળું છું. 
સાંભળે. તો તું જ કેવળ સાંભળે અવ, 
એટલું ધીમેકથી હું ખળભળું છું. 
દૂરતા તો સ્થળનું કેવળ છળ, વટાવી - 
જો સુગંધે શ્વાસમાં આવી ભળું છું. 
(૨૯ નવેમ્બર, ૧૯૭૭) 


રાજેન્દ્ર શુકલ 


બ્ટ્ણ 





યમન કલ્યાણ સાંભળીએ. છીએ ત્યારે પણ અનેરો અનુભવ 
થાય છે. આ રાગ વિશે ગાયિકા પ્રભા અત્રે કહે છે : “યમન 
મારી જિંદગીમાં અને મારા સંગીતમાં સર્વસ્વ છે. તે અનંત, 
વિશાળ છે. યમન પોતે જ જાણે એક મહાસાગર છે. એમાં 
જેટલા ઊંડા ઊતરીએ તેટલું તરી જઈએ. આ રાગ પડકારરૂપ 
છે. એમાં અનંત શક્યતા રહેલી છે.' મને રાગ ભુપાલી અને 
કલ્યાણ ગમે છે. અને તેથી વિશેષ ભૃપાલી કે કલ્યાણ સાથે 
જોડાયેલી મારી રૂપમતીની કલ્પનાઓ વધુ ગમે છે. ટાઈમ 
મશીનમાં બેસીને જો ખરેખર કોઈ સમયને તાદશ કરવા 
જવાનું હોય તો મને રૂપમતીને મળવા જવું જરૂર ગમત. ભલે 
મારી પાસે બાઝબહાદુર જેવું સમૃદ્ધ રાજ્ય ન હોય, પણ મનેવ 
સંગીતનો શોખ તો છે જને ! 

આલેખની શરૂઆતમાં ફ્લ્મિ “કેનારા'ના એક ગીતનો 
ઉલ્લેખ કરેલો છે. તેગીત “નામ ગુમ જાયેગા'નું શુટીંગમાંડુમાં 
થયેલ છે. અને ગીતના સંગીતકાર રાહુલદેવ બર્મને તેનેરાગ 
યમનકલ્યાણમાંસ્વરબદ્ધ કરેલ છે.મારામનના, કલ્પનાલોકમાં 
રાણી રૂપમતીના પ્રવેશનું આજનું કારણ આ રાગ 
યમનકલ્યાણમાં સ્વરબદ્ધ થવેલ ગીત રહ્યું છે. આ ગીતમાં 
હેમામાલિનીએઅભિનયકરેલો છે.પણ હેમાનેકેકોઈનેપણહું 
રૂપમતી તરીકે કલ્પી શકતો નથી. રૂપમતી સૌંદર્યમયી હતી. 
સૌંદર્યક્યાંકકશેક અકળ અ-મૂર્ત રહી જતું ગમે છે અને એટલે 


જક્દાચહું રૂપમતીના ચિત્રનુંસર્જન કરી શકતો નથી... 
ર... 


૨૧-૦૦ રૂ “ન્‍ઝસડ ૩ ર૦૦ સ્‍તનન- ગન ન જન્લનરૂનનન પ ટજ તસ કનક તસનનન્જન-ન- કઝન--* 


૫0૦૫ત 1૦ ૬૦ ય 90૦૫ 12001% - 1 


4 લીટલ 


1%0૫ાતં 114૯ £૦ 1લાં [0પ 1૧1017 ધાતા 1 તણ ત11 ૦પપિંઠુલાત્ટ 
કપિલા 92/0૯ ધપ [ટપ 15 ૮૦૧0લાલ 1 પતે 20ડર્ા 1 3/00% 2૯51૯૯ 


1” ત £3૯7ત્ઘાટ21 ર5૮ 1૦ £લત ૫૪ £૦ ઈંટ થાવ ૦ €1'20 ત ડટ ૭૪૯10૮૯ 
45 5૦૦ ર5 1 ઊ15તતોંઝટ ત ડૉટ 1લાંદટા, 1 ત ૦૫૦૪૨૦૧૯ 0) ઢળ લ્ત્ડાત5)? ૦0 109૯9) ૦ [5૧101 


4ઇ'ડ 10 ઇલા 01 ઇ011 ઘાલ 5૧11145 0 પૌ તંઇણ” ૦7 ત 2000લાદ 
11181'ડ પ97117 1 20011 સારણ ત0પ71 1 ૮૦1040૦0૫5 10191૪ ઢ॥ત પિક? 


1 ત ત ત10:0100 ત્તપત, 04017 1/07 ત્તા1 ઊડલા (૦ 11 101%, 
5૦ 50191) ૧10005 5૦ઘામ્તલ્ડડૉ)” 4 ૦%૪૯તંલાત્ટ ઈંપંક કપા” ૮૦007000010 


"ટ તૉકાવ॥ત્ટ ૦ 5૯ ઇણપ્રલ્ણા ્ધરટ £૫૨૦ 15 ૦1] તત ઊપડાં0ા 
ઉભત્તછુ ૩૦૪૦॥વં, ડલ્લ, 1 ૯૦૧1૯ વાતં કાલા છુટ ઘા ):૦૫ ઈતટ્વઈ તડ ત્તિછુત્તાળત્ટ 


(29 3૦૦૪૯૪, 1977) 


114 ઞડ5ોઢાલ્વે 8» ડપેવ૪તતવ ]ઢાપં 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૫૭ 


સુન્દરમ્‌ - થોર્ડા સ્મૃતિ અંકિત પ્ર્સગચિત્રો 


કવિ મનીષી સુન્‍્દરમ્‌ના પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યાના એને 
પાપ્યાનાં બે ત્રણ સ્મૃતિચિત્રો હજી એવા ને એવા જ સ્મૃતિપટ 
ઉપર અકિત છે સુન્દરમ્‌ શતાબ્દી પ્રસગે' તેને તાજા-સુરપષ્ટ 
કરીને શબ્દસ્થ કરતા આનદ થાય છે 
૧૯૬૯મા ડિસેમ્બર ર૫, ૨૬ અને ૨૭ના દિવસોમાં 
જૂનાગઢ ખાતે ગુજરાતી સાહિત્યનું ૨૫મુ અધિવૈશન યોજાયુ 
હતુ ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર અને દેશમાંથી પ્રતિનિધિઓની ઘણી 
સખ્યા હતી. સ્વ. ઉમાશકરભાઈ જોશી પ્રમુખ સ્થાનેથી નિવૃત્ત 
થઈ સૃન્દરમૂને કાર્યભાર સોંપવાના હતા. હીરાબહેન પાઠકે 
સુન્દરમૂના તામની દરખાસ્ત પ્રમુખપદ માટે મૂકી, કહિ 
ઉશનસૈ એને અનુમોદન આપ્યુ એ વિધિ કરવા માટે એક 
વસ્ત્રનો સુદર કટકો નિવૃત્ત થનાર પ્રમુખે વરાવેલા નવા 
પ્રમુખને ઉત્તરદાવિત્વના પ્રતીકરૂપે સોંપવાનો હોય છે, એ 
વિધિને “અભિજાત અર્પણ' કહેવામા આવે છે એ વિધિ 
ઉમાશકરભાઈએ કર્યો. ઉભય સમર્થ કવિઓ ભેટયા. એ દેશ્ય 
ખરેખર આજેય સ્મૃતિમાં જાગ્રત થઈ ઊઠે છે પછી 
ઉમાર્શકરભાઈ બેસી ગયા અને સુન્દરમ્‌પ્રવચન કરવા ઊભા 
થયા. પેલુ આભિજાત' અર્પણવાળુ વસ્ત્ર એમણે ખભે જ 
રાખ્યુ.પ્રનચન દરમ્યાન એ સરકીનેપડી જવાની તૈયારીમા હતુ 
તારેમચ.ઉપરથી કોઈ ઊભા થઈને તેને લેતા ગયા, ત્યારે 
સુન્દરમ્‌ જેશબ્દો બોલ્યા તે એમના અતિ કોમળ અને મધુર 
સ્વરને કારણે મારા કાનમા આજેય ગુજે છે “ભલે રહ્યુ ને, ગમે 
છે મને, તે ગમે છે ! મુખ ઉપરનું રિમિત સમસ્ત શ્રોતાગણ 
ઉપર રેલાતત્તા કતિએ. અભિજાત તસ્તને પુન ખભા ઉપર 
બરાબર ગોઠવીને પ્રવચન આગળ ચલાવ્યુ ! છે ને આખો 
પ્રસગ એક મજાનુ દશ્ય ? 
પછી તો અમે એકાદ બેઠક પછી,તેઓ સહેજ ફુરસદે 
બેઠાહતા,તયારેમળ્યા અનેરાજકોટ્માં ચાલતા “લઘુપત્રો' અને 
પ્રવૃત્તિઓની એમની સાથે વાત કરી.એમણે લઘુ સામયિકોને 
“સોપાનિયા' કહીનેપણ ઊગતા સર્જકોને એસરસ અવલબન 
આપે છે, તેવુ મહત્ત્વ સમજાવ્યુ સુન્દરમ્‌ને તદન સમીપમાં 
પ્રત્યક્ષ જોવાનો એ અવસર ભૂલી શકાય તેમ નથી. સ્વચ્છ 
વેધક આખો અને મૃદુરજ્કારવુક્ત સ્વરને સાભળ્યા કરીએ 
એવુજથાય.આ અધિવેશનમાસ્વ.જ્યમલ્લભાઈપરમારના 
માર્ગદર્શન હેઠળ જેલોકસાહિત્યઅને લોકસંસ્કૃતિનો કાર્યકમ 
યોજાયો હતો, તેને તેમણે વખાણ્યો. 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ "૪૫૮ 





ભાનુપ્રસાદપંડસા 


'દક્ષિણા' માટે યથાવકાશ કાવ્યરચના મોકલતો, 
એમના આ સામયિકને અનુરૂપ કૃતિ ક્યારેક મોકલી શકાતી. 
'તિરાટ ભાળુ' ઉમથસ્થ કાગસંગ્રહ 'અડોઅડ' પુ. ૧૦૬) 
રચના એમને ગમેલી.પ્રસિદ્ધ થઈ ઓફ પ્રિન્ટ્સ મોકલી અને 
સાથે માત્ર એક લીટીમા જ લખ્યુ “વળી કંઈક મોકલતા 
રહેશો.' સુન્‍્દરમ્‌નો મારે માટે એ એક લીટીનો પત્ર ઘણોપ્રેરક 
નીવડ્યો. પછીથી બે ત્રણ કૃતિઓ મોકલી હતી. દુર્ભાગ્વે પેલા 
હરતાક્ષરની કાપલી સચવાઈ નથી. 

રાજકોટની કૉલેજમાં ગુજરાતીના અધ્યાપક તરીકે 
જોડવો હતો. સુન્દરપ્‌ના કાવયોનુ અધધાધન અને આરવાદન 
કરાવવાની તક મળી, એમની રચનાઓ મને પણ એટલી જ 
ઊય, એટલે એમા તલ્લીન-તદૂપ થઈ જવાતુ વિદ્યાર્થી 
વિદ્યાર્થિનીઓ પણ તન્મય થતા ખાસ કરીને 'પોંક ખાવા 
“૧૩ ૭ની લોકલ' અને “બાનો ફૌટોગ્રાફ' એમને ખૂબ જ 
ગમતા. પિરીયડ પૂરો થયા પછી પણ તેઓ પ્રત્યક્ષ મળીને રસ 
લૈતા. એમા એક વિધ્યાર્થી મિત્ર હસમુખ કોટેચા હતા. એમને 
સુન્દરમ્‌ને જોવાની ઉત્કટ ઈચ્છા હતી. “સાહેબ, સુન્દરમ્‌ને 
ફોટામા તો જોયા, રૂબરૂ જોવાની ઈચ્છા છે ” એમણે વારંવાર 
મને આમ કહેલુ એવામાં એ ધન્ય અવસર પ્રાપ્ત થયો. 
રાજકોટમા જ સુન્દરમ્‌ પધાર્યા તેઓ આવ્યા હતા તો 
શ્રી અરવિન્દ સર્દર્ભેપ્રવૃત્તિઓ કરતી સરથાની મુલાકાતે, પલ 
અમે એમને કોલેજમા નિમત્રયા પેલા વિધ્યાર્થીઓ તો “રોજી 
રાજી' સક્ષેપપા જ કવિનો પરિચય મેં આપ્યો. જેમા 
કવિતામાથી પક્તિઓનો પણ નિર્દેશ કરતો ગયો. એમાં એને 
સાભળતાં સાભળતા કરિ - જે મંદ સ્મિત કરતા હંત! તેનુ 
સ્મૃતિચિત્ર હજી આજેય ઉપસે છે પછી કવિએ પોતાના ટૂડા 
પ્રવચનમાં “કૂદકો', “છલાગ', 'ફાળ' અને “ડાન'ની હત 
કરતા ધરતી ઉપરથી થતી ઊર્ધ્વગતિનો સરસ આલેખ દોરી 
આપ્યો વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્રોના ઉત્તર પણ આપ્યા. અમાસે 
પેલા સુન્દરમ્‌ ચાહક વિદ્યાર્થી હસમુખ કોટેચા તો કંલિના 
દર્શનથી ધન્ય થયા. પછી તો તે છેક પોંડિચેરી પણ જઈ 
આવ્યા. આજેય પૌતાનો ઉદ્યોગ ચલાવતા હસમુખભાઈ 
કોટેચા ઊર્ધ્વની અભીપ્સા ધરાવે છે 


ર્ર 
ઈ ડ-ડ-ડસકકડક્ચઝ્ઞસ્ઞ 
શત હેખમોડ્રેપરર્થી હીર સતિલિરેપંરમરિટકરીશકવેનકતો. હષ 


હટ 


આત્મર્સજ્ઞાથી રસાવેલું કાવ્યતત્ત્વ 


કવિ શ્રી રાજેન્દ્ર શુકલની કાવ્યસૃષ્ટિમાંથી પસાર થતાં 
એક વિશિષ્ટ સંજ્ઞા ઊભરી આવે છે. તે કવિની “આત્મસંજ્ઞા'. 
સમગ્ર કાજસૃષ્ટિમાં એક પ્રકારની એકસૂત્રતા પણ દેખાય છે. 
એમાં ત્રણ ગતિ જોવા મળે છે. 

(૧) શબ્દદેહ અને વિચારવસ્તુની ઉચ્ચતમ ગતિ 

(ર) છંદોલયની સઘન તીવ્રતા 

(૩) વિશિષ્ટ દર્શન 

આમ આ ત્રણ ગતિ મળીને કવિનો “વિશિષ્ટ અવાજ 
રચાય છે. સમગ્રપણે, આ કતિ ચેતનામાંથી લગભગ ૬૫૦થી 
વધુ કાવ્યો મળે છે. તેમના સઘળા સર્જનમાંથી એક વાત સુપેરે 
બહારપ્રગટે છે અને તે કવિની પ્રબળ આત્મસંજ્ઞા. 

વેદાંત દર્શનમાં શબ્દને “સર્જક' ગણ્યો છે. એ રીતે 
જોઈએ તો સાચો શબ્દ-સર્જક “સર્જકનો સર્જક' છે. આવા 
સર્જનમાં સર્જક-ચેતનાના સંકુલ ઊંડાણમાંથી શબ્દ આકારિત 
થતો. હોય છે. મનની જુદી જુદી ભૂમિકાઓમાંથી એકાગ્ર અને 
એકત્રિત થયેલા શબ્દો કે શબ્દ-છાયાઓ જ્યારે સર્જક દ્વારા 
નવું રૂપ લે છે, ત્યારે એક સુંદર કલાકૃતિ રચાતી હોય છે. વળી 
આવું સર્જન સર્જકની અંદર નવી-અન-અનુભૂત્ત, આત્મલક્ષી, 
સ્વાનુભવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરે છે. આથી પદ્ય રચનાના 
સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો કાવ્યરૃપી અપૂર્વ ઘટના ઘટે છે. 


શ્રી રાજેન્દ્ર શુકલ એ આપણી ભાષાના એક એવા ' 


સર્જક છે, જેમના સર્જનમાંથી કંઈક ઉપરોક્ત દશા અને દ્શા 
પ્રાપ્ત થતી હોય તેમ લાગે છે. 

કવિના ચિત્તમાં શબ્દ આકારિત થાય છે ત્યારે એક 

, અદ્ભુત ઘટના ઘટે છે. તેનો પ્રથમ શ્રોતા અવકોશ બને છે. 

પ્રથમ મનના એકાંતમાં-અવકાશમાં શબ્દ ઘડાયે છે. શબ્દનું 

, જ્યારે પઠન થાય છે અથવા શબ્દ મુદ્રેત રૂપ ધારણ કરે છે 

ત્યારે તે બાહ્યાવકાશમાં ઘુમરાય છે. આમ આ ડવિનો શબ્દ 

પ્રત્યેનો અનુબંધ વાસ્તવમાં અવકાશનો અનુબંધ છે. એક 


સાચો શબ્દ, સાચું કાવ્ય એ અર્થમાં ચિરંજીવી હોય છે. કોઈ, 
પણ કાવ્યનું ચિરંજીવીપણું તે કાવ્યના સર્જનમાં સમાવિષ્ટ-_ 


દેશકાળના પરિમાણ ઉપર નિર્ભર છે. એક તડ કવિ 
આ વાત આમ મૂકે છેઃ જ 


લ્ર્શ 


રાજેન્દ્ર પટેલ 


આકાશ તૂટી પડ્યું સાંભળ્યું નથી 
શબ્દ તૂટી શકે છે. ર 
મેં તૂટતો સહ્યો છે શબ્દને 
મેં શબ્દને વછૂટતો વહ્યો છે. 
પણ આકાશ છૂટી પડ્યું સાંભળ્યું નથી.. 
એટલે જ આ શોધવા થથું છું 
મારુંઆકાશર્નું અનુર્સધાન 
એટલેજ તો રચવા કથું છું શબ્દને 
આકાશનો.અનુબંધ (અનુબંધ) . 
રાજેન્દ્ર શુક્લના અત્યાર સુધીમાં ૭ કાવ્ય સંગ્રહપ્રગટ 
થયા છે. ' ન 
૧. કોમલ રિષભ - ૧૯૭૦ 
૨. અંતર ગાંધાર - ૧૯૮૧ 
૩-૭. ગઝલ સંહિતા - ૨૦૦૫ (પાંચ ગઝલ સંગ્રહનો 
સંપૂટ) ર 


પ્રથમ બે કાવ્યસંગ્રહમાં કી અછાંદસ 


લઘુકાવ્ય, ગીત, ગઝલ અને છંદોબદ્ધ કાવ્યોમાંથી પસાર થતાં ._ 
કેટલુંક અનવથ કાબત્વ નજરે ચડે છે. અહીં કવિની 


'ગઝલેતર રચનાઓના સંદર્ભે કેટલાંક નિરીક્ષણો રજૂકર્યાં છે. _ 


' તેમની કાવ્ય સૃષ્ટિમાંથી પસાર થતાં ત્રણ મુખ્ય શબ્દ 
અવસ્થા જોવા મળે છે. એ-ત્રણ શબ્દરૂપી ઘટના એકીસાયે 
અને એક્સૂત્રતાથી ગૂંથાઈને તેમની ગઝલેતર રચનાઓમાં. 


. દષ્ટિગોચર થાય છે. તેમના કાવ્યને પામવા માટેઆપણે આ 
ત્રણ શબ્દ અવસ્થા શી છે તે જાણી લેવું જોઈએ. 


પ્રથમ શબ્દ અવસ્થા છે 8ટાપ#૯૯ત પ૯ 370૪ વંડ 

બે શબ્દ વચ્ચેનો - અદીઠ અક્ષર -પ્રચ્છન્ન શબ્દનો 
બીજી શબ્દ અંવસ્થા ઉટાપ॥વં ધૌ ૫૪૦૪ 
શબ્દપાછળનો મૂળ અર્થ અને દ ક! થતું” 


કવિનું દર્શન. 


ત્રીજી શબ્દ અવસ્થા 8090 પટ ઝાલે, 
સા અભિબક્તિ. 


__ શપ્રિલઃ ર૦૦૮: 


આમ જોઈએ તો તેમના કાનો વિવિધ સ્વરૂપમાં છે 
પરતુ પ્રથમ શબ્દ અવસ્થા એટલે કે 'છતાયટ્ણા 1૯ 
ઇળાતંક'ના ઉદાહરણો આપણને ત્તેમર્ના અછાદસ અને 
લઘુકાવ્યોમાં સવિશેષ સાપડે છે જેમા (કવિનો સાચો શબ્દ/ 
અવાજ શ્રૃતિગોચર થાય છે બે શબ્દો વચ્ચે કે શબ્દસમૂહો 
તચ્ચે એક પ્રચ્છન્ન અર્થ, ભાવ, સવેદન કે દર્શન જોવા મળે 
છે ક્યારેક બે શબ્દ વચ્ચેનુ મૌન અચાનક ચિત્તમાં નવો 
અર્થસ્ફેટ કરવા સક્ષમ બની જાય છે 

એક લઘુકાવ્નો એત આ પ્રમાણે છે 

પર્વતને યુગોથી આકાશ થવું હતું. 

બીજા એક કાનનો અશ આપ્રમાણે છે 

જભેંજોઈ નથી મારી આંખોને કેવળ 

દર્પણની આંખોને હું તો જોઉ બ્ડાવરી. 

દર્પ તો મુજને વરવા આવે છે 

શજને હરવા આવે છે ચકંચક્તું થઈને. 

હું ભીંસાઉ દર્પજ્પાશ મહીં. 

દર્પન્ન તોડો ને. 

ફૂટેતો 

દર્પશ મોટુંત્તળાવ. 

દર્પશ ફોડો ને. 

દર્પણ નીલમનીલું આભ 

આભલું તોડોન્‌- 

ઉપરોક્ત કાવ્યમાં કેવળ/બ્ડાવરી/વરવા આવે/ 
ચકચક્તુ થઈ/દર્પણપાશ/ અને પછી આવતી પક્તિ “ૂટેતો - 
દર્પણ મોટ તળાવ', એક અનન્ય અર્થ વિસ્ફોટ સર્જે છે 
કાયાન્તેપ્રચ્છન્ન સવેદન અર્થનુ નવુ પરિમાણ પ્રાપ્ત કરે છે 

તો એક કાવ્યમાં નગરચેતના અને વ્ક્તિચેતના 
ઉભયથી ઓતપ્રોત સવેદન કંઈક આ રીતે બક્ત થાય છે 

નખમાં નીરખું નગર, 

નગરમાં નેણ, 

નેણથી છલકે છાનાં કહેણ - 

ને જળમાં ઝાંખા નગર 

નગરમાં નેણ 

નેજ્ઞથી છલકે છાનાં કહેણ - 

એક લઘુ કાળમાપ્રેમાવેગ વક્ત કરતા કંવિ આમ 

કહે છે - 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ ૪૬૦ 


આ નસનસમાં 

લીલી કાચ 

વાપીગઈ છે 

વળી સહજ શબ્દ પ્રયોજન અને વિશિષ્ટ કલ્યન, 
કાબાન્તે અચાનક વિસ્મયભરી સ્થિતિ સર્જે છૈ એક 
લઘુકાળ અતે નાવિન્યપૂર્ણ અભિવક્તિદ્વારા નવો અર્થાનુભવ 
થાય છે 

જાગી ગયાપછી પણ 

ફરીએક વાર 

હું મને જગાડી જોઉ છું 


તોઆ જાગી જવું 

ને વળી જગાડી જોવું 

આફૂકડે ફૂક 

કે બધું જકૂકંડે કૂ-ક - ? 

બીજી શબ્દ અવસ્થા એટલે કે ઉટાપ્ળવં ઇપ 
૫૨૦7ના કેટલાક કાળો જોઇએ. 

આ ડાવોમા શબ્દ પછવાડેનો સાચો ધ્વનિ કેવળ 
કૌશગત ન રહેતા અનન્ય અનુભૂતિનો ઘોતક બની રહે છે 
ખાસ કરીને દીર્ઘ અછાંદસ રચનાઓમાં આપ્રકારનીશબ્દ 
ઘટના જોવા મળે છે કાવ્યમાથી ઊભરી આવતી કાળાનુભૂતિ 
ભાવકને સહજ સરકાત ઘતા અનેરો અર્થબોધ આપવાના કશા 
પણપ્રયત્નવગર સહજપણે અતગત થાય છે 

ભરી ભરીઆ ભીડ મહીં 

એકાદ ઘડી મારાથી 

મુજને મળી શકાયું હોત - 

જલકણથી તૃણટોચ પરે 

ક્ષણ ઠરી શકાયું હોત - 

તોવાત કશીક ઘઈ હોત. 

ને મારું ઉચ્ચાર્યું મુજયી 

સકલ પમાતું હોત. 

તો કમઠપીઠ પર 

થયો હોત રોર્માંચ - 

આકવિસ્થિતિઅનેસમય વચ્ચેની તથાપ્રતીક્ષા અને 
પરિસ્થિતિવચ્ચેની અનુભૂતિને કેવી શબ્દસુધી ખેંચી લાલા 
છે !ઉભયદ્ધાયુક્તચિત્ત દશા છેવટેતીતર સંવેદન લઈ આવે 
છે કવિના અનેક કાયોમાં આવા '૪4#8ત0%' જોવા મળે છે 
અનેતેથી થતો વિશેષ અર્થબોધ કાળના સૌદર્યને ઉઘાડે છે 


5 


અડધું મેંપીધું છે મૌન 

અડધી મેંપીધી છે વણી 
અધૂકડું ઊઘડ્યા કેં હોઠ 

આંખો અડધી રે અંજાણી. 
નેઆ અડધું અડધું પીવાનું 
હું ઘૂંટડે ઘૂંટડે પીઉં 
કેપીઉં એકસામટું. 
પણ અડધું અમથું પીવાર્નું. 
અડધો હું ઊભો છું બ્હાર 
તળ અડધપડધરા તાણી 
અડધું મેં પીધું છે મૌન 

અડધી મેંપીધી છે વાણી. 
બીજું તેવું જ એક ઉદાહરણ છે - 
બારીમેં જ મૂકી'તી 
બારીના સળિયા ઝાલીને 
તરસોર્નાવરસોથી 
હું જ ઊભો*તો. 
મેંજ મૌનને બોલાવેલું 
અપલક આંખે- 
ને હું જ હવે પ્હેરેલે કપડે 
બધી ક્ષણોની બ્હાર - હાહ્યાંતર) 
કવિની અછાંદસ રચનાઓમાં ઘણી જગ્યાએ અદ્દભુત 

કલ્પન, વાસ્તવિકતાને તીત્ર સંવેદનશીલ સ્પર્શ આપે છે. 

સદીઓપ્ડેલાં કદાચ 
એક વેલર્ડું અહીંથી પસાર થર્યું હતું 
ને અમથું જ કંઈ થંભ્યું હતું 
પળતાર 
આ તોતિંગ દરવાજાના બંધ દ્વારપર 
ચહેરચ પર ઓકળીઓ અંકાય 
છતાં સમયનો જાણે કોઈ ભાર જ નહીં. 
બળબળતા તાપમાં ઉઘાડે પગ 
માથે હોય લાકડાનો ભારો. 
જીવતરને તોય કશો થાક જ નહીં 
હવે તાપણાં બૂઝાતાં નથી 
બસ ચળક્યા કરે છે આંખ 


હટ 


(અર્ધગીતિ) 


(આદિમવૈભવ) 


અહી “ના બૂઝાતા' તાપણાની આગ આંખમાં સંક્રાંત 
થઈ ઊજાસમાં રૂપાંતર પામે છે. સદીથી આ ક્ષણ સુધીની 
ગતિ અવગત કરતાં કવિ સુંદર કાવ્ય અંકે કરે છે. 
એક કાવ્ય, આ મુજબ છે. 
અંગ અંગનાં ચીંથરાં ફાડી ફાડીને 
ફરકાવી કેક ધજા શબ્દોની 
કીધી કમળપૂજાઓ નોંધાર શબ્દોની ધારે. 
અને આજલગ કોક ટૂંકની 
ચૌંજુકની ઝાલરના ખાલીખમ 
લોપાતા પડઘાની ઝાંખી ખીજ્ોમાં 
કેવળ અગધપગધ ઊભો છું. 
કલ્યન એમની ચેતનામાં રસાઈને આવે છે ત્યારે 
અનુભૂતિની અભિજ્ક્તિ કેવી સઘન બને છે ! 
કવિની અછાંદસ રચનાઓમાં 'સ્વવાચકની શોધ' 
નામનું કાવ્યગુચ્છ પ્રબળ આધુનિક સંવેદન વક્ત કરે છે. 
પ્રતીક્ષા જ નિયતિ છે છતાં પ્રતીક્ષા જ નવું પરિમાણ 
પમાડે છે. અહીં બસ અને બસ સ્ટેન્ડને પ્રતીક બનાવી કવિ 
આધુનિક સંવેદનાને જાણે વાચા આપે છે. રોજબરોજના 
જીવનને, રોજબરોજની આવનજાવનને વિશિષ્ટ ઘટનામાં ઢાળી 
વિશિષ્ટ અર્થ નિપજાવે છે. જીવન અને મૃત્યુ અને અવિરત 
પ્રતીક્ષા વચ્ચે પસાર થતું જીવન કવિને આમ ભાસે છે, 
જન્મજન્માંતરથી સંચિત સંવેદના આ કાવ્યોમાં ઉત્કટ 
અભિવ્યક્તિ પામે છે. સ્થળ અને કાળમાં ક્યારેક સમયનું તો 
ક્યારેક સ્થળનું પરિમાણ અનેરું ઊભરી આવે છે. 
શ્વાસની પાછળ આખે આખું 
કૌરું કટ નામ છે કદાચ. 
નામની પાછળ, 
નહેરૂબીજ થઇને લાલદરવાજે જતી બસ 
ક્યાંક ખોટકાઈને અટકી પડી છે કદાચ. 
અને અધવચે જ અટકી પડેલી 
બસમાં હું હોઉ પણ ખરો. 
તેમ છતાં અને તેથી જ કદાચ 
સક્લ બસના આવાગમનથી 
તદ્દન નિરપેક્ષ થઈ ગવેલા 
યુગોથી કશું જ બોલ્યા વગર 
આ બસ સ્ટેન્ડના બાંકડે 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૧૧ 





એવા નેએવા જ નિશ્ચલ બેસી રહેલા 

નેપોતાનાં નામઠામ પણ ભૂલી ગવૈલા 

આ વૃદ્જનીની મને ઈર્ષા આવે છે 

કે પછી બીજા એક કાજમા અસ્તિત્ત્વની નિરર્થકતા 
આમ. વક્ત થઈ છે 

આતરફઆ ફશે 

તે તરફતે હશે 

શોતરફ ચોતરફ 

કૈનહીંનેડશે તો બરફ 

કઈ ચડશે ય નહીં 

કોઈ ઊતરશેય નહીં. 

બરના અવાજો,બસ્રની ગતિ 

આના અવાજો, તેના અતાજો, શાના અવાજો ? 

શાની ગતિ શાની સ્થિતિ ? 

પાથરણું ખખેરો ઝટ 

નેએમને એમ નેએમજ 

ચલાય તેટલું ચાલી નાંખો. 

ગઝલેતર કાવ્ય રચનાઓમાં કવિની આ દીર્ઘ રચના, 
આગવી ભાત નિપજાવતુ વિશિષ્ટ કાવ્ય બની રહ્યુ છે પ્રાસ 
અને પ્રતીક અવાજ અને પરિસ્થિતિ, ગતિ અને અગતિ 
અથવા સ્થગિત અને ચલિતનુ સાયુજ્ય ચિત્તદશાને 
અવદશામાંથી ઉગારવામાં કેવુ ઉપકારક નીવડે છે ! 

ત્રીજી શબ્દ અતર્થા એટલે કે ઇટ ૦રતે (1૯ 
૫/૦%તમા અભિવ્યક્ત થતી રચનાઓમાં મુખ્યત્વે એમના 
ગીતો, અને ઈંદોબદ્ધ કાગયો મળે છે કેટલીક રચનાઓમાં 
શબ્દાતીત અર્થ ઘનીભૂત થતો અનુભવાય છે તેમણે 
મધ્યકાલીન સાહિત્યને પૂરેપૂરુ આત્મસાત્‌ કર્યું છે સાથે જ 
આધુનિક ચેતનાનેપ્રબળ રીતે અભિભક્ત કરી છે જાણે એક 
તરફ કવિ પરપરાને આત્મસાત્‌ કરે છે તો બીજી તરફ 
આધુનિક સવેદનાને એથી જ તતે ઉંચેત પરિમાણ અર્પી શકે 
છે 

ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા કહે છે તેમ 

રાજેન્દ્ર શુકલ મધ્યકાળની ભોંયમાં ઊગેલી 

અનુભૂતિના શબ્દને આધુનિક વાતાવરણમા ટકાવી, પ્રયોગ 
અભિનિવેશનેપ્રગટ કર્યાવગર તિ શેષ પરપરાકરણની અંગત 
ટૌચ પર ધરે છે (અપરિચેત3 અપરિચિત?) 

એક કાભ જોઈએ 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ ૧૪૬૨ 





આગિયાના ઝબકારે વાગે ના ઠેસ 

હવે શબ્દોના શ્વાસ કશે ખખડે ના. 

રુમઝુમતી ડાળીઓને આઘેરે દેશ. 

કોઈ પંખીની પાંખ સ્હેજેફ્ફડે ના. 

આવનજાવન તિનાનાં સૂનાં આ દ્વાસ્ઝૂમે 

આંગણામાં ઊગ્યો છે આખરનો અર્થ. 

વીજળીને ઝબકારે મોતી પરોવે-વાળી કાગબાની જાણે 
આધુનિક રૂપ લઈને જૂદી રીતે ભક્ત થાય છે 'આગિયાના 
ઝબકારે વાગે ના ઠેસ, હવે શબ્દોના શ્વાસ કંઈ ખખડે ના. 

બીજુતેમનું બહુ જપ્રચલિત ગીત કાબ છે 

ઊટભરીનેઆબુંરે 

એધારું લયો. 
આપોઠભરીનેઆબુંરે 
અંધારુલ્યો. 

કોઈ લિવૈ આંજવા આંખ 

કોઈ લિવૈમાંજવ! ઝાંખ. 

અમેતો ઊબરમાં ઉતરાવું રે 

અંધારું લ્યો. 

આકાવ્યમાકવિઊટ અને અધાર એમ બે રૂપક સર્જી 
ઉજાસની વાત કરે છે 

કોઈ લીવે માજવા ઝાંખ કહેતાં જ એંધારુ એધાર 
નથી રહેતું. અનેશે ઉજાસ બની રહે છે શબ્દાતીત અનુભૂતિનું 
આ બેનમૂન કાય છે 

બીજુ એક સુદર કાવ્ય અતાજ' છે જેને ચદ્રકાન્ત 
ટોપીવાળાએ અવાજનું આધુનિક ઉપનિષદ કહ્યુ છે 
વસતતિલકા ઈદના બધારણમાં કાળની અનિવાર્યતાથી 
છદમા થોડોક ફેરફ્ર કવિએ સર્જ્યો છે ૩૩ પંક્તિઓમાં 
લગભગ ૨૭ વાર અવાજ શબ્દનું પુનરાવર્તન થયુ છે 
અવાજમાથી જાણે એક વિશિષ્ટ અવાજ પ્રગટે છે પ્રસરે છે 
તેની કેટલીક પંક્તિઓ જોઈએ 

અવાજનો સમય તો ત્રસતો અવાજને 

અતાજની તરડના અતકાશની ક્ષણે 

ક્ષણાર્ધમાં સ્મરજ્ઞ એ તત મૌનનું મને 

અતાજ મૂક્ત સ્થળનાં વસનારને તને 

મળાય તો જ મળવું મુજને ય શક્ય છે 

અવાજના ધધખતા રૃધિરપ્રવાહમાં 

અવાજ મુક્ત સ્વળનાં વસનારને મળું 


હટ 


સમયમાં અને સ્થળમાં વિદ્યમાન અવાજરૂપી ચેતન 
પદાર્થને અતિક્રમી કવિચેતના એક નવા સ્થળકાળમાં ગતિ 
ગ્રાપ્ત કરે છે. અવાજનાં જુદ્દાં જુદાં આવર્તનો અતાજના સંકુલ 
વિશ્વને પાર કરવા પ્રયત્ન કરે છે. જાણે તેમાં વ્યક્ત થતી 
કવિચેતના એક નવો અવાજ સંભળાવે છે ! 

આ ઉપરાંત કેટલીક ગીતરચનાઓ આપણી પરંપરામાં 
રચાતા ગીતો કરતાં નવા રૂપે, નવા અર્થે કંડારાયેલી શૈલીમાં 
જોવા મળે છે. 

ઊંચાં ઊંચાં મંદિર, ઝીણાં જાળિયા જી રે, 

કેઆજ નટખટ નેણ નિહાળિયાં જી રે. 

આપપણું ગ્યુઓસ્રરી 

સરક્યા સધુ અનેસાન 
આંખ પલક્વું વીસરી 
રિયુંનપળર્નું ભાન. 

રૂડી ચોપાટુંમંડાણી ચંદનચોકમાં 

નાખ્યા લખ ચોરાસી દાવ. 

એવી ચોપાટુંમંડાણી ચંદનચોકમાં. 

અત્યારના અને આવતી કાલના કાવ્યસર્જકો માટેઆ 
કંવિની ગઝલેતર અને ગઝલ રચનાઓ દિશાસૂચક બની 
રહેશે. કાવ્ય-લેખનના અતિસારમાંથી કે સભાનતાની 
ન્યૂનતામાંથી ક્યારેય આત્મસંજ્ઞા પ્રગટાવતી રચનાઓ 
નીપજતી નથી, કાવ્ય વિકાસ સધાતો નથી, સઘન વિશિષ્ટ 
કવિમુદ્રા ત્યારે જ રચાય છે. જ્યારે કવિ નિજી કાવ્યમુદ્રા રચે 
અને તે તેનું ”બાંત 0 ૦ બની રહે. 

એક બીજુંમહત્ત્વનું પાસુ રાજેન્દ્ર શુકલની કવિતામાં 
દેખાય છે. આ કવિનાં કાવોમાં સર્વગ્રાહી એકાગ્રતાની ક્ષમતા 
(૯4? (૦017 ૮૦6૯126૦) ઉદાહરણરૂપ છે. 

સામાન્ય રીતે સર્જકના ચિત્તની જુદી જુદી ભૂમિકામાં અનેક 
અર્થછાયાઓ. શબ્દ-છાયાઓ પડી હોય છે. જ્યારે સર્જક 


જાગૃત ચેતનાની અવસ્થામાં તેને ખપમાં લઈ શબ્દરૂપે 
આકારિત કરે છે ત્યારે તેમાં એક અદ્ભુત સર્વગ્રાહી 
એકાગ્રતાની ક્ષમતા જોવા મળે છે. આમ કતિનો શબ્દ કાવ્યનો 
શબ્દ, કાવ્ના સર્જનની ક્ષણોમાં, સમાધિનો જ પર્યાય બની 
જતો હોય છે. તેમાં પ્રચ્છન્ન ચિંતન-મનન કશા પણ ભાર 
વગર સૌંદર્યની ઉચ્ચતમ કોટિએ પ્રગટતું હોય છે. રાજેન્દ્ર 
શુકલનાં કાવ્યો આનું સીધું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. સાંપ્રત 
સમયમાં ગઝલ, ગીત અને અછાંદસ રચનાઓમાં સૌથી વધુ 
અભાવ સર્જકની સર્વગ્રાહી એકાગ્રતાની ક્ષમતાનો છે. કવિતા 
સર્જનનું મૂળ કેવળ વિચાર નથી. પરંતુ દર્શન છે. શિંતન તો 
ખરું પણ દષ્ટિ પણ કાવ્ય સર્જે છે. એ આજના કવિએ અંકે 
કરવા જેવી વાત છે. 

ઇંગ્લેન્ડના પ્રસિદ્ધ કવિ અને વિવેચક સર હર્બટ રીડે 
એક કાના સંદર્ભમાં આમ ટાંક્યું છે. 

“વ્વ (10 દ્વિપદ 40 પર 11 દ1€ પત પા'€ 07 
૦૫1 [21૯50 ૫7૯૩૯ લતંખૉ?તપંબા.. 11 15, 
295 ઢ વૃપલ્ડ8ંબત ડળ1[21)7 ૦/ 1: ૦ 1૯ાંડપલ, 
પા દ્વા વ તલ્ટ)૯1૯બ્ણ 1૬15, 1 પ1 તિરોપતટ 0 પણ 
૮42407 (01* ૮૦110110121દ110)...” 

કંવિ-ભાવક માટે આ સ્થિતિ અનિવાર્ય હોવી ઘટે તે 
વાત પણ આ ડવિનાં કાવ્યોમાં જોવા મળે છે. 

આકવિએકબાજુપરંપચનેઆત્મસાત્‌કરેછેતોબીજી 
તરફ આધુનિક સંવેદનાની તીવ્રતમ અભિવ્યક્તિ કરે છે. તો 
ત્રીજીબાજુરચનારીતિનુંઅપૂર્વકૌશલ્ય હસ્તગત કરે છે.ચોથી 
તરફતેસર્વગ્રાહીએકાગ્રતાની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે.આ બધું 
મળી આપણીભાષામાં કવિની નિજીમુદ્દા રચી આવે છે. 

રાજેન્દ્ર શુકલની - ખાસ તો ગઝલેતર રચનાઓનું 
પરિશીલન કરતાં આપણી ભાષામાં રચાતી આવતી કવિતામાં 
એક નવી, આગવી કેડી કંડારાતી જોઈ શકાય છે. 





આટટેકરીઓ જાણે તારાઓને 
ચૂંટી લાવવા મથતાં બાળકોના સાદ છે. 


1૧101૫15 તાલ 110૦0 ૭1300ાડ ૦4 તતા પ૦ 
£ાંડટ પૌલ! ત015, ધતઝંત્તટ્ટ (૦ ₹લ્લતા, પ ૭૬15. 


તણખલાં : રવીન્દ્રનાથનાં મૌક્તિકોમાંથી 
અનુવાદ : જયંત મેઘાણી 
ઉસાર - ૧૮૮૮ આતાભાઈ એવન્યુ. ભાનગર - ૩૬૪૦૦૨) 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૬૩ 


એવા નેએતા જ નિશ્ચલ બેસી રહેલા 

નેપોતાર્ના નામઠામપણ ભૂવી ગયેલા 

આ વૃદ્ધજનોની મને ઈર્ષા આવે છે 

કેપછી બીજા એક કાયમાં અસ્તિત્તતની નિરર્થકતા 
આમ બક્ત થઈ છે 

આતરફઆહશે 

તેતરફતેહશે 

ચોતરફચોતરફ 

કૈનહીંને હશે તો બરફ 

કોઈ ચડશેય નર્હી 

કોઈ ઊતરશેયનર્હી. 

બસના અવાજો, બસની ગતિ 

આના અવાજો, તેના અતાજો, શાના અવાજો ? 

શાની ગતિ શાની સ્થિતિ ? 

પાથરણું ખંખેરો ઝટ 

નેએમનેએધનેએમજ 

ચલાય તેટલું ચાલી નાંખો. 

ગઝલેતર કાવ્ય રચનાઓમાં કવિની આ દીર્ઘ રચના, 
આગવી ભાત નિપજાવતુ વિશિષ્ટ કાવ્ય બની રહ્યુ છે પ્રાસ 
અને પ્રતીક, અવાજ અનૈ પરિસ્થિતિ, ગતિ અને અગતિ 
અથવા ર્થગિત અને ચલિતનુ સાયુજ્ય ચિત્તદશાને 
અવદશામાથી ઉગારવામા કેવુ ઉપકારક નીવડે છે ! 

ત્રીજી શબ્દ અવસ્થા એટલે કે 8૮) 0તં 1 
૪૦માં અભિવ્ક્ત થતી રચનાઓમા મુખ્યત્વે એમના 
ગીતો અને છદોબદ્ધ કાલો મળે છે કેટલીક રચનાઓમાં 
શબ્દાતીત અર્થ ઘનીભૂત થતો અનુભવાય છે તેમણે 
મધ્યકાલીન સાહિત્યને પૂરેપૂરુ આત્મસાત્‌ કર્યું છે, સાથે જ 
આધુનિક ચેતનાનેપ્રબળ રીતે અભિશ્યક્ત કરી છે જાણે એક 
તરફ કવિ પરપરાને આત્મસાત્‌ કરે. છે તો. બીજી તરફ 


આશગિયાના ઝબકારેવાગે ના ઠેસ 

હતે શબ્દોના શ્વાસ કશે ખખડે ન્‌. 

રુમરુમતી ડાળીઓને આંધેરે દેશ. 

કૌઈ પંખીની પાંખ સ્હેજેફફડે ના. 

આવનજાવન વિનાનાં સૂર્નાં આ દ્વાર ઝૂમે 

આંગણામાં ઊગ્યો છે આખરનો અર્થ. 

વીજળીને ઝબકારે મોતી પરોવે-નાળી કાગબાની જાણે 
આધુનિક રૂપ લઈને જૂદી રીતે વ્યક્ત થાય છે 'આગિયાના 
ઝબકારે વાગે ના ઠેસ, હવે શબ્દોના શ્વાસ કંઈ ખખડેના' 

બીજુ તેમનુ બહુ જપ્રચલિત ગીત કાય છે 

ઊટભરીનેઆવુંરે 

અંધારું લ્યો. 
આપોઠ ભરીનેઆવું રે 
અંધારુંલ્યો. 

કૌઈ લિવે આંજવા આંખ 

કોઈ વિવે માંજવા ઝાંખ. 

અમેતો ઊબરમાં ઉતર્યું રે 

અંધારું લ્યો. 

આ કાબમા કવિઊટ અનેઅધારું એમ બે રૂપક સર્જી 
ઉજાસની વાત ડરે છે 

“કોઈ લીવે માજવા ઝાખ' કહેતા જ અધારું અધાર્‌ 
નથી રહેતું. અનેરો ઉજાસ બની રહે છે શબ્દાતીત અનુભૂતિનુ 
આ બેનમૂન કાય છે 

બીજુ એક સુદર કાવ્ય “અવાજ છે જેને ચદ્રકાન્ત 
ટોપીવાળાએ 'અવાજનુ આધુનિક ઉપનિષદ' કહ્યુ છે 
વસતતિલકા છંદના બધારણમા કાળની અનિવાર્યતાથી 
છદ્મા થોડોક ફેરજ્ઞર કવિએ સજર્યો છે ૩૩ પંક્તિઓમાં 
લગભગ ર૨૭ વાર અવાજ શબ્દનુ પુનરાવતંન થયુ છે 
અવાજમાથી જાણે એક વિશિષ્ટઅવાજ પ્રગટે છે, પ્રસરેછે 


આધુનિક સવેદનાને એથી જ તે ઉચિત પરિમાણ અર્પી શકે તેની કેટલીક પક્તિઓ જોઈએ 
છે અવાજનો શમય તો ગ્નસતો અવાજને 
ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા કહે છે તેમ અવાજની તરડના અવકાશની કણે 
“રાજેન્દ્ર શુકલ મધ્યકાળની ભોંયમાં ઊગેલી ક્ષણાર્ધમાં સ્મરણ એ તવ મૌનનું મને 
અનુભૂતિના શબ્દને આધુનિક વાત!ઇવરણમા ટકાવી, પ્રયોગ અવાજમુક્ત સ્થળનાં વસનારને તને 
અભિનિવેશનેપ્રગટ કર્યાવગર નિ.શેષ પરપરાકરણની અંગત મળાયત્તો જ મળવું મુજને ૧ શક્ય છે 
ટોચ પર ધરે છે ' (અપર્રિચેતગ અપરિચિત) અવાજના ધધખતા રુધિરપ્રવાહમાં 
એક કાવ્ય જોઈએ અવાજ મુક્ત સ્થળનાં વસનારને મળું - 
એપ્રિલ ૨૦૦૮ જર હ્ટ્થ 





સમયમાં અને સ્થળમાં વિદ્યમાન અવાજરૂપી ચેતન 
પદાર્થને અતિક્રમી કવિચેતના એક નવા સ્થળકાળમાં ગતિ 
પ્રાપ્ત કરે છે. અવાજનાં જુદાં જુઠ્ઠા આવર્તનો અવાજના સંકુલ 
વિશ્વને પાર કરવા પ્રયત્ન કરે છે. જાણે તેમાં વ્યક્ત થતી 
કંવિચેતના એક નવો અવાજ સંભળાવે છે ! 

આ ઉપરાંત કેટલીક ગીતરચનાઓ આપણી પરંપરામાં 
રચાતાં ગીતો કરતાં નવા રૂપે, નવા અર્થે કંડારાવેલી શૈલીમાં 
જોવા મળે છે. 

ઊંચાં ઊંચાં મંદિર, ઝીણાં જાળિયા જી રે, 

કે આજ નટખટ નેણ નિહાળિયાં જી રે. 

આપપણુંગ્યું ઓસરી 

સરક્યાંસધુ અને સાન 
આંખ પયલકવું વીસરી 
શિયું નપળનું ભાન. 

રૂડી ચોપાટુંમંડાણી ચંદનચોકમાં 

નાખ્યા લખ ચોરાસી, દાત. 

એવી યોપાટુંમંડાણી ચંદનચોડમાં. 

અત્યારના અને આવતી કાલના કાવ્યસર્જકો માટે આ 
કંવિની ગઝલેતર અને ગઝલ રચનાઓ દિશાસૂચક બની 
રહેશે. કાવ્ય-લેખનના અતિસારમાંથી કે સભાનતાની 
ન્યૂનતામાંથી ક્યારેય આત્મસંજ્ઞા પ્રગટાવતી રચનાઓ 
નીપજતી નથી, કાવ્ય વિકાસ સધાતો નથી. સઘન વિશિષ્ટ 
કવિમુદ્રા ત્યારે જ રચાય છે. જ્યારે કવિ નિજી કાવ્યમુદ્રા રચે 

અને તે તેનું 9૦1 ૦ પ0151૦% બની રહે. 

એક બીજું મહત્ત્વનું પાસુ રાજેન્દ્ર શુકલની કવિતામાં 
દેખાય છે. આ કવિનાં કાવોમાં સર્વગ્રાહી એકાગ્રતાની ક્ષમતા 
(€ત તો 1૦1 ૮૦1૫૯010 ઉદાહરણરૂપ છે. 
સામાન્ય રીતે સર્જકના ચિત્તની જુદી જુદી ભૂમિકામાં અનેક 
અર્થછાયાઓ શબ્દ-છાયાઓ પડી હોય છે. જ્યારે સર્જક 


જાગૃત ચેતનાની અવસ્થામાં તેને ખપમાં લઈ શબ્દરૂપે 
આકારિત કરે છે ત્યારે તેમાં એક અદ્ભૂત સર્વગ્રાહી 
એકાગ્રતાની ક્ષમતા જોવા મળે છે. આમ કવિનો શબ્દ કાવ્યનો 
શબ્દ, કાવ્યના સર્જનની ક્ષણોમાં, સમાધિનો જ પર્યાય બની 
જતો હોય છે. તેમાં પ્રચ્છન્ન ચિંતન-મનન કશા પણ ભાર 
વગર સૌંદર્યની ઉચ્ચતમ કોટિએ પ્રગટતું હોય છે. રાજેન્દ્ર 
શુકલનાં કાવ્યો આનું સીધું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. સાંપ્રત 
સમયમાં ગઝલ, ગીત અને અછાંદસ રચનાઓમાં સૌથી વધુ 
અભાવ સર્જકની સર્વગ્રાહી એકાગ્રતાની ક્ષમતાનો છે. કવિતા 
સર્જનનું મૂળ કેવળ વિચાર નથી. પરંતુ દર્શન છે. ચિંતન તો. 
ખરું પણ દષ્ટિ પણ કાવ્ય સર્જે છે. એ આજના કવિએ અંકે 
કરવા જેવી વાત છે. 

ઇંગ્લેન્ડના પ્રસિદ્ધ કવિ અને વિવેચક સર હર્બટ રીડે 
એક કાવ્યના સંદર્ભમાં આમ ટાંક્યું છે. 

ઇ.લવં 113€ દિ ઝાપકા1લ૦ 11 પલટ તાપ ૯ ૦ 
૦૫૪ [૪લડલપ 19051011 તંળ7લ્પંબળા... 1 15, 
લ1&]25 4 વૃૂપટ580 5111121): 0 1દ્દ ૦ 1લંડપળલ, 
0૫ ત ત તંટ૦૪ ૯ 1૯0 115, 1 પળ ્વિપાત્ટ 01 પલ 
૨]૩દતંઈ (01 ૮૦11૯101121ત01...” 

કવિ-ભાવક માટે આ સ્થિતિ અનિવાર્ય હોવી ઘટે તે 
વાત પણ આ કવિનાં કાવ્યોમાં જોવા મળે છે. 

આક્વિએકબાજુપરંપરાનેઆત્મસાત્‌કરે છે તો બીજી 
તરફ આધુનિક સંવેદનાની તીવ્રતમ અભિવ્યક્તિ કરે છે. તો 
ત્રીજીબાજુરચનારીતિનુંઅપૂર્વકૌશલ્ય હસ્તગત કરે છે.ચોથી 
તરકતેસર્વગ્રાહીએકાગ્રતાની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે. આ બધું 
મળી આપણી ભાષામાં કવિની નિજી મુદ્દા રચી આવે છે. 

રાજેન્દ્ર શુકલની - ખાસ તો ગઝલેતર રચનાઓનું 
પરિશીલન કરતાં આપણી ભાષામાં રચાતી આવતી કવિતામાં 
એક નવી, આગવી કેડી કંડારાતી જોઈ શકાય છે. 


આ ટેકરીઓ જાણે તારાઓને 
ચૂંટી લાવવા મથતાં બાળકોના સાદ છે. 


ઊલ 1પડ તા ર ડોબ્ઘાંડ 07 તપાવત્ના પ010 
150 પૌલ ત75, દઝળછુ (૦ ક્તત પાણ ડત 3. 


તણખલાં : રવીન્દ્રનાથનાં મૌક્તિકોમાંથી 
અનુવાદ : જયંત મેઘાણી 
પ્રસાર - ૧૮૮૮ આતાભાઈ એવન્યુ. ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૨) 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૬૩ 


મોરનામા 





ઈતિઞાર હુશૈન 
અનુવાદ શરીફાવીજળીવાળા 


[કોઈ પણ યુદ્ધ હોય, પરિણામ હમેશા વિનાશ જ હોતાનો. ડાહ્યા માણસો આ સત્ય જાણે છે છતા યુદ્ધ થતા જ રહ્યા 
છે ભગવાન બુદ્ધ પહેલા પણ થયા અને એમના શાતિસદેશ પછી પણ થર્યા. ગાધી જેવા મહાત્માની છાતી ૫ર થઈને જ 
અખડ હિંદુસ્તાન બે ટુકડાઓમાં વહેંચાઈ ગયુ આ લેખક એક સાથે કેટકેટલા સંદર્ભો લઈને વાત કરે છે !શ્રાવસ્તી, 
પોતાની વરતી, દિલ્ડી. સદીઓનુ સહજીવન અને પછી મૂળમાથી ઊખડી જવુ. અને જણ કે અશ્વત્યામાને સરહદ નથી 
નડી. સસ્કૃતિ, પુરાકથાઓ, એના પાત્રો પર હજીવે સૌનો સહિયારો અધિકાર છે એમાં સરહદ દોરી શકાતી નથી. ભૂગોળ 
બદલાવાથી ઈતિહાસ અને સસ્કૃતિની ભાગીદારી બદલાઈ નથી જતી. આજના માણસે ધરતીની,પ્રકૃતિની જેહાલત કરી છે 
એમા મોરનામા' કઈ રીતે લખાય ? આ લેખકને મહાકાળ લખવુ છે ( બિનલિખી રઝમીઆ') 'મોરનામા' લખવુ છે પણ 
બદલાવેલ જમાનો એમને કંઈ લખવા નથી દેતો. વાર્તાની આપણી સમજથી ઈતિઝાર હુસૈનની વાર્તાઓ ખારસી અલગ પડે 


છે તે પણ અહીં જોઈ શકાશે.] 


ખુદા જાણે આ એવગતિયો જીવ ક્યાથી મારી પાછળ 
પડી ગયો છે ? હુ તો એકદમ હેરાન પરેશાન છું ખરેખર હુ 
તો.મોરના હાલચાલ જોવા નીકળ્યો હતો. મને કયા ખબર હતી 
કે આ બલા મને આમ વળગશે ? એ તો સજોગવશાત્‌ જ 
મારી નજર એસમાચારપરપડી ગઈ જો નજર ન પડી હોત 
ત્યો આ બધી ધાધલ ધમાલમાં મને ક્યાથી ખબર પડત કે ત્યા 
શુ ઘટના બની હતી ? હિંદુસ્તાનમાં અણુધડાકાના 
સનસનાટીભર્યા સમાચારોના ઢગ વચ્ચે એકાદ ખૂણામા આ 
નાનકડા સમાચાર પણ છપાયેલા હતા કે જ્યારે એ ધડાકો 
થયો ત્યારે રાજસ્થાનના મોર આતક્તિ હાલતમાં કકલાણ 
મચાવતા ખૂણે ખાચરેથી નીકળ્યા અને આડેધડ ગમે ત્યા 
ઊડીગયા. 

એમ જુઓ તો મે તરત જ એક કોલમ લખીને મારી 
સમજગ્રમાણે મોરપ્રીતિ પ્રત્યેની મારી ફરજ પૂરી કરી દીધી 
અને છૂટકારો મેળવી લીધો પણ મારો છૂટકારો ક્યા થયો 
હતો ? આ નાનકડા સમાચારે મારી એ જ દશા કરી જેપેલી 
ટચૂકડી માછલીએ મનુ ભગવાનની કરી હતી_ મનુ ભગવાન 
તો હાથે ચડેલી એ. માછલીને ઘડામાં નાખીને નિશ્ચિત થઈ 
ગયા. પણ એ તો મોટી થતી જ ગઈ મનુ ભગવાને એને 
ઘડામાથી કોઠીમાં, કોઠીમાથી કુંડમાં ડુંડમાથી તળાવમા, 
તળાતમાંથી નદીમા નાખી પણ એ તો નદીમાં પણ ન સમાઈ 
પછી મનુ ભગવાન એને ઊઠાવીને સમુદ્ર તરફ ચાલ્યા. બસ 
એવુ જ કંઈક આ સમાચારનુ પણ થયુ એ જરાક અમસ્તી 
ઘટના કે સમાચાર જેને છાપાવાળાઓએ એક કોલમની બે 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ ૧૧૪ 


લીટીની હેડલાઈન માની હતી એ ઘટના પેલી માછલીની જેમ 
મારી કલ્યનામા વિસ્તરતી જ ગઈ શરૂઆતમાં મને જયપુરના 
પ્રવાસ દરમ્યાન જોવા હતા એ બધા મોર યાદ આળા. સુભાન 
અલ્લાહ ! શુ સૃદર બાધણીવાળું ગુલાબી શહેર હતુ ! 
ભરબપોરે હુ એ શહેરમા પહોંચ્યો હતો એ સમયે તો ત્યા 
કોઈના હોવાની ખબર નો'તી પડી પણ નમતી સાજેમેંએ 
દુલ્હનની જેમ સજાવેલા રેસ્ટહાઉસમાના માર ઓરડાની 
બારી ખોલીને બહાર ડોકિયું કર્યું તો શુ જોયું ? સામેના 
ફળિયામાં ફુવારાની આસપાસના ઓટલા ૫૨, પાળીઓ પર 
બસમોરજમોર કેટલી નિરાતે અને એકદમ ચૂપકીદીથી 
પોતાની નીલરગી - ચમકતી લાબી પૂછડીઓ સાથે શાહી 
દમામથી આમતેમ આટા મારતા હતા. એમના આ આંટા 
મારવામાં રાજસી ઠાઠ સાથે કેટલી તો શાલીનતા હતી !એ 
ક્ષણે એ આખુ દેશ્ય મને શાતિના ધામ સમુ લાગેલુ. શાતિનુ, 
સૌદર્યનું અનેપ્રેમનું. 

પછીની સાંજે હુ જ્યારે એ શહેરને છોડીને નીકળી 
રહ્યો હતો ત્યારે જેટેકરા પર, જે ડુગરા પર મારી નજર પડી 
ત્યામનેમોરના ઝુડન! ઝુડ દેખાયાં. એવા જ ચૂપચાપ, એમના 
ચાલવામાં એ જ ઠસ્સો, એ જ શાલીનતા થોડી જ વારમા 
સધ્યા ઊતરી આવી અને એસાથેજ આખું વાતાવરણ મોરના 
ટહૂંકારથી ગૂજી ઊઠયુ. મને લાગ્યુ કે આ મારી મહેમાનગીરી 
કરનારા મારા માટે થઈને જ અહીં આજુબાજુના ટેકરાઓ પર 
અને ઝાડવાઓ પર ઊતરી આવ્યા છે અને હવે આ મોર 
પોતાના મહેમાનને આવજો કહી વિદાય આપી રહ્યા છે 


હટ 


અને હવે જ્યારે મેં એ સફરને યાદ કરી ત્યારે મારી 
યાદમાં નકરા મોર જ મોર ઉભરાઈ રહ્યા'તા. મને નવાઈ લાગી 
કે અરે ! ત્યાં આટલા બધા મોર સાથે મારી મુલાકાત થઈ 
હતી. !એવું લાગતું હતું કે જાણે રાજસ્થાનના બધા મોર મારી 
આસપાસ ભેળા થઈ ગયા હોય !પણ હવે ત્યાંના હાલહવાલ 
કેવા હશે ? હું મારા વિચારોમાં ફરી એ જક્ષેત્ર તરફ નીકળી 
પડું છું. હું હેરાન-પરેશાન ભટકતો ફરું છું. ન તો કોઈ મોર 
દેખાય છે ન ક્યાંય ટહુકાર સંભળાય છે. ક્યાં જતા રહ્યા 
બધા ? કઇ ગુફામાં જઈને છપાયા ? દૂર એક ટેકરા પર નજર 
ગઈ તો એક પીંછા વગરનો, બાંડો મોર નજરે પડયો. હું 
ઝડપભેર એની તરક ચાલ્યો. પણ મારા પહોંચતાં પહેલાં એ 
ડરી ગયો હોય એવો અતાજ કરતો ઊડી ગયો. અને તરત જ 
નજરથી ઓઝલ થઈ ગયો. 
એ.મોર ઊડીને કઈ તરફ ગયો ? અહીં એકલો બેઠો 
બેઠો એ શું કરતો હતો ? એના સાથીદારો, મોરનાં ઝુંડનાં ઝુંડ 
ક્યાં ગયાં ?એમોર આમ નિર્જનતાની છબી જેવો કેમ લાગતો 
હતો ? આટલો ઉજડેલ ? આટલો બાંડો ? નિર્જનતાની આ 
છબીના કારણે મારુંધ્યાન એવી જ એક બીજી છબી તરફગ્યું 
જેને હુંલગભગ ભૂલી ગયો હતો. અચાનક જમારી કલ્પનામાં 
એ.છબી આવી ચડી. સમુદ્રના પારદર્શક પાણીમાં ભળી ગયેલ 
રગડા જેવા પેટ્રોલે પાણીનો રંગ બદલી નાખ્યો હતો. પેટ્રોલના 
પ્રદુષણથી પાણી રગડા જેવું લાગતું હતું. અને એ ઉજ્જડ 
કિનારે, એ પ્રદુષિત પાણીમાં નહાયેલી એકલી અટ્લી 
જળફૂકડી હલ્યા ચલ્યા વગર બેઠી છે. જળકૂકડી અચંબાથી 
સમુદ્રને તાકી રહી છે કે જે પાણી હમણાં સુધી એના માટે 
અમૃત સમાન હતું તે આજે અચાનક વિષ કઈ રીતે થઈ ગયું ? 
એની પાંખો એટલી બધી વજનદાર થઈ ગઈ છે કે હવે એ 
ઊડી શકે એમ નથી. પાણીનું આ ઝેર જાણે કે એની 
નસેનસમાં ફેલાઈ ગયું છે. તે ક્ષણે મારા માટે ઈચક-અમેરિકા 
યુદ્ધની બધી ભયાનકતાનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ આ જળફૂકડી બની 
ગઈ હતી. મને દુઃખ થયું કે બિચારી આ જળફૂકડી અત્યારે 
કેટલી યાતના વેઠી રહી છે ? મને નવાઈ એ. લાગી કે 
માણસોએ આ સમયગાળામાં એકબીજા સાથે જે કંઈ કર્યું - 
સદ્દામ હુસૈને ઈરાકીઓ સાથે, ઈચકીઓએ કુવેતવાળા સાથે, 
અમેરિકાએ ઈરાકીઓ સાથે જે કંઈ કર્યું- એ બધાંની પીડા 
આ બિચારી જળકૂકડીએ. પોતાના માથે લઈ લીધી છે. 
નવાઇની વાત એ છે કે જ્યારે કપરો કાળ આવે છે ત્યારેમોટ 
જીવો બચીને નીકળી જાય છે અને કોઈ સાવ રાંક જીવ એ. 


લભ્ટ્શ 


ભારે બોજને એકલા હાથે ઊંચકે છે. એ ક્ષણે મને એ 
જળકૂકડી મહાન કથાઓમાં હોય એવું કોઈ પક્ષી લાગે, જાણે 
એનામાં કોઈ ખુદાઈ રૂહ ઈશ્વરી આત્મા) સમાઈ ગઈ હોય. 
અને એખુદાઈ તાકાત પર એણે મનુષ્ય જાતિનાં બધાં દુઃખોને 
એક અમાનત જાણીને પોતાના ખભે ઊઠાવી લીધાં હોય... 
એ મારી નજરની ખામી હતી કે મેં એ જળફૂકડીની 
ઊંચી કક્ષાને ઓળખી નહીં. મને એખબર જ નાપડી કે આ 
જળકફૂકડી તો એક ફરિશ્તા જેવી છે. એ આપણા જમાનાનું 
પ્રતીક છે. આપણા જમાનામાં માણસ-માણસ સાથે જે કંઈ 
કરી રહ્યો છે અને માનવ-તાના અભિમાનમાં એગપ્રકૃતિ સાથે જે 
કંઈ કરી રહ્યો છે એ બધાની કથા આ જળકૂકડી સંભળાવી 
રહી છે. મને ત્યારે તિચાર જ ન આવો કે મારે એના પર વાર્તા 
લખવી જોઈએ. કેટલી આસાનીથી મેં એ જળકૂકડીને વિસારે 
પાડી દીધી !કદાચ એનું કારણ એ હોય કે એ બિચારી એક 
જળકૂકડી હતી અને મોર... જેના પર હું વાર્તા લખવા આતુર 
છું. એ કેવળ મોર નથી. જરાકવાર માની લો કે એ 
જળકૂકડીની જ્ગ્યાએ કોઈ રાજહંસ હોત તો. ? પણ રાજહંસ 
હવે આ દુનિયામાં છે ક્યાં ? એક જમાનો હતો. જ્યારે આ 
ઉપમહાઠઠીપની વિશાળ ધરતી પર બે પંખી રાજ કરતાં હતાં 
અને નિર્ણય કરવો અઘરો હતો કે પંખીઓનો રાજા કોણ છે, 
રાજહંસ કે પછી મોર ? હવે એ રાજહંસ ક્યાં છે ? અને એ 
મોતી જેવાં પારદર્શક ઝરણાં ક્યાં છે જેના કાંઠે રાજહંસ 
ઊતરી આવતા હતા અને એ રાજકુમારીઓ- ક્યાં છે જેએમના 
મહેલના કોટના કાંગરા ૫૨ ઊતરી આવેલા રાજહંસ પર 
મોહિત થઈ જતી હતી અને એને પોતાના આંગણામાં ઉતારવા 
માટે પોતાની મોતીની માળા તોડીને વેરી દેતી હતી ! એ 
રાજ્હંસો મોતીનો ચારો ચરતા હતા અને માનસરોવરના 
પારદર્શક જળમાં તર્યા કરતા. પણ હવે માનસરોવર ક્યાં છે ? 
લાગે છે કે બધાં ઝરણાં સૂકાઈ ગયાં છે. નદીઓનું પાણી 
મ્રદૂષિત થઈ ગયું છે. વાતાવરણ ધૂમાડો, દારૂગોળો, ધૂળ અને 
માટીથી રગદોળાવેલ છે. નારાઓના અને ધડાકાઓના 
અવાજોથી હવા પ્રદૂષિત છે. અને રાજહંસ ચોખ્ખા 
તાતાવરણની અને પારદર્શક જળની શોધમાં કશેક દૂર દૂર 
નીકળી ગયા છે. પાછળ બસ જળકૂક્ડીઓ અને બતકો રહી 
ગઈ જે બિચારી આખા જમાનાના દુઃખો સહન ડરે છે. અને 
રાજ્હંસ તો બસ હવે વાર્તાઓના જગતમાં જ રહી ગયા છે. 
એક મોર જ બચ્યો હતો જે હજી પણ એના પંખી 
હોવાના અભિમાન સાથે ટકેલો હતો. અને ભૂતકાળ તથા 


એપ્રિલ ર૦૦૮ : ૪૬૫ 


વર્તમાનકાળને જોડતી કડી જેવુ મહત્ત્વ ધરાવતો હતો. હજી 
પણ વાડીઓમાથી એનો ટહુકાર એતી રીતે સભળાય છે જાણે 
કેપ્રાચીન કે પૌરાણિક યુગોમાથી થઈને આવતો હોય એવુ 
લાગે. રાજસ્થાનમાં તો મોરનો કોઈ ટહુકાર નો'તો સભળાયો. 
તો આ ટહુકાર ક્યાથી આવે છે ? હુ જાણે કે ખેંચાતો ચાલ્યો 
જાઉ છુ રાજરથાન તો બહુ પાછળ રહી ગયુ છે આ તો મારી 
વસ્તી છે શ્રાવણ ભાદરવાની ભીની સાજેમોર કેટલા ટહુકા 
કરતા હતા ? વસ્તીના દરેક બગીચા-વાડીઓમાથી, મોર 
ટહુકારતા હતા. એના ટહુકારથી આખી વરતી ગુજતી હતી. 
એમાથી એક મોર કોણ જાણે ક્યાથી ઊડતો. ઊડતો આવ્યો 
અને અમારી છત પર આવીને બેસી ગયો. કેટલી બધી વાર 
સુધી ચૂપચાપ બેઠો રહ્યો. હુ દબાતે પગલે છત પર ગયો.પછી 
સરકતો સરકતો પાળી સુધી ગયો. હુ મોરની પૂછડી પકડવામાં 
જ હતો ને બરાબર એ જ ક્ષણે એ પાખો ફફડાવીને હવામા 
ઊડી ગયો. 

*મારા દીકરા !મોરને હેરાન ન કરાવ. એ તો જન્નત 
(તર્ગીનુંપખી છે ! નાની માએ.મને ઠપકો દીધો. 

જન્નતનુ પખી ! મેં નવાઈ પામી જઈને નાનીમાને 
પૂછવું “તો પછી એ અહીં ક્યાથી ? 

અરે બેટા !એ પોતાના કર્યાની સજા ભોગવી રહ્યો 
છૈ ક 

“જાની મા, મોરે એવુ તે શુ કર્યું હતું જેની સજા એ 
ભોગવી રહ્યો છે ? 

“અરે બેટા, મોર તો આમે ય ભોળુ પખી. બિચારુ 
શેતાનની ચાલમા ફસાઈ ગયુ.' 

“તાનની ચાલમાં કેવી રીતે. આતી ગયુ ? 

“શૈતાન એકદમ જ ઘરડો ખખ બનીને જન્નતના 
દરવાજેજઈ ચડ્યો.એણે દરવાજો ખોલાવવા બહુ આજીજી 
કરી,પણજન્નતન! દરવાન ઓળખીંગયાર્કેઆ અભાગિયોતો 
શેતાન છે એમણે દરવાજાનખોલ્યા_ જન્નતની પાળી પરબેઠો 
બેઠોમોરઆ બધેખેલજોઈ રહ્યો હતો.એનેએ,બુટ્ઢાની બહુ 
દયાઆવી.એઊડીનેનીચેઆવો અનેકલ્યુ દાદા,ચાલો હુ 
તમનેજન્નતની દીવાલપાર કરાવી દઉ આધળોશુમાગે ?બે 
આખ...શૈતાનતરતજમોરપરસવાર થઈ ગયો.મોર ઊડ્યો 
અને એણે વૃદ્ધને જન્નતમાં ઉતારી દીધો. ખુદાને જ્યારે આ 
વાતનીખબરપડી ત્યારેએબહુજગુસ્સે થયા.ખુદાએબાબા 
આદમઅનેઅમ્મા હવાનેજન્નતમાથી કાઢ્યા અનેમોરનેપણ 
કાઢી મૂક્યો કે “જાઓ ટળો અહીંથી. ” 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ ૧૪૬૬ . ડડ 





હુ કેટલો આશ્ચર્યચક્તિ થઈ ગવેલો ! બિચ્ચારો મોર ! 
જન્નતની પાળી પર બેસી રહેતો હતો. હવે અમારી પાળીપર 
આવીને બેસે છે મેં નાની માને કહ્યુ તો એ કહેવા લાગ્યા હા 
બેટા, આપણી છત છૂટી જાવ તો પછી આવુ જ થાય છે હતે 
એ તારી મારી છત ૫ર બેસે છે એમ ડરતા ય જો કોઈ છત 
પર એ.કાયમી ટકી જાય. 

છત પર અને વૃક્ષોની ડાળીઓમા, ટેકરા પર, જ્યાપણ 
પજા ટેકવતા જગા મળે ત્યા એ બેસી જાય છે હુ જ્યારે 
શ્રાવસ્તીના રસ્તેથી નીકળી રહ્યો હતો ત્યારે મેં એને એક 
લીલાછમ ટેકરા પર બેઠેલો જોયો હતો જાણે કોઈની રાહ 
જોતો ચૂપચાપ બેઠો હતો. હુ ખારસો સમય વીતી ગયા પછી 
શ્રાવસ્તી પહોંઓ હતો. મહાત્મા બુદ્ધ તો કેટલાય જમાના 
પહેલા અહીંથી નીકળી ગયા હતા. હવે તોએ જ્યા વરસાદના 
દિવસોમાં આવીને નિવાસ કરતા હતા એ વિહારની જગ્યા પણ 
નો'તી રહી. બસ હવેતો એ.વસ્તીની યાદ આપતી થોડીક ઈંટો 
ત્યા પડી હતી. ત્યાથી જરાક દૂર એક લીલાછમ ટેકરા ૫ર 
કદાચ એ.જમાનાનો એક મોર આવીને બેસી ગયો હતો, એ 
પોતાની આખમા એ સમયને,એ જમાનાની શ્રાવસ્તી નગરીને 
સમાવીને બેઠો હતો. અને કેટલો તો નિરાતે બેઠો હતો !સાવ 
ઉજ્જડ થઈ ગયેલ શ્રાવસ્તીમા જાણે આ એક મોરને કારણે 
સમગ્ર વાતાવરણમા શાતિ છવાઈ ગઈ હતી ! 

હુંશ્રાવસ્તીમા વધારે વાર ન રોકાયો. મારે પાછા દિલ્હી 
પહોંચવાનુ હતુ. દિલ્હીની એ સાજ બહુ જ ઉદાસ હતી. કમ 
સૈ કમ નિઝામુદીનમા તો માહોલ ઉદાસ જ હતો. હજી તો 
થોડા વર્ષો પહેલા જ કેટલા બધા લૂટાવેલા-બરબાદ થઈ 
ગયેલા આખાને આખા કાફલા અહીંથી પસાર થયા હતા. હવે 
એકદમ સન્નાટો હતો. અને આ વરસાદી સાજ નિઝમુદ્દીનમા 
કંઈક વધારે જ ગમગીન હતી. ચાર કાચી દીવાલો વચ્ચે 
ગાલેબનીં કબર વૈરાન પર્ડી હતી. એ ર્દાવાલર્ના ફરત કેટલુ 
ઊચું ઘાસ ઊગી નીકળ્યુ હતુ ! હુ એની વચ્ચેથી પસાર થઈ 
રહ્યો હતો ને એક મોરે ટહુકો કરી મને બોલાવ્યો. મેંપાછળ 
ફરીને જોયુ. એ નજરે નો'તો ચડ્યો પણ એનો ટહુકાર ફરીથી 
સભળાયો ગજબનો ટહુકાર હતો ! જાણે હજારો સદીઓ 
ભેળી થઈને મને બોલાવતી હોય એવુ લાગતુ હતુ- 

હજાર સદીઓના કાઠે જઈને હુઊભો રહી ગયો.એ 
મોરનો ટહુકાર તો મને અહીં સુધી લઈ આવો હતો. પણ હવે 
સદીઓને પેલે પારથી મોરના ટહુકાર સભળાઈ રહ્યા હતા. હું 
તો મૂઝાયો યા ખુદા !આ મોર વળી કઈ વાડીમાંથી બોલે 


ટ્ટ્શ 


છે ? હું જરાક આગળ ચાલ્યો ને એક નવા આશ્ચર્યે મને ઘેરી 
લીધો. આ વળી કયું નગર છે ?વાદળો સાથે વાત કરતો હોય 
એવો. નગરનો ઊંચો. કોટ ! કોટની આસપાસ ફેલાયેલી 
વાડીઓ... જાતભાતનાં ફળ, રંગબેરંગી પંખીઓ. વાડીઓ 
પંખીઓના કિલિકારથી ગુંજતી હતી. આ બધા અવાજો પર બે 
અવાજ છવાયેલા હતા. એક કોયલનો ટહુકો અને બીજી 
મોરની ગહેંક... અરે !આ તો પાંડવોનું નગર ઇન્દ્રપ્રસ્થ છે ! 
આ તો હું બહુ દૂર નીકળી આવ્યો !મારે પાછા વળી જવું 
જોઈએ... 
ઘણું રખડી લીધું. બહુ બધા મોરના ખબરઅંતર જાણી 
લીધા. ક્યા કયા જમાનાના કયા કયા નગરોના મોરને જોયા. 
એમના ટહુકાર સાંભળ્યા... હવે મારે મોરનામા લખવું જોઈએ. 
પણ ઘરે પાછા ફરતાં પહેલાં મારે એક વાર ફરીથી 
રાજસ્થાનનો આંટો મારી લેવો જોઈએ. પેલી ભયાનક સ્થિતિને 
કારણે ઊડી ગયેલા મોર કદાચ પાછા આવી પણ ગયા હોય ! 
ને ખરેખર જખાસ્સી મોટી સંખ્યામાં મોર આવી ગયા 
હતા !પણ મને નવાઈ એ વાતની લાગી કે મને જોઇને મોર 
બહુ ભયભીત થઈ ગયા અને કકલાણ મચાવતા ઝાડની 
ડાળીઓ પરથી આસમાનમાં આમતેમ ઊડી ગયા. બસ 
બરાબર એ. જ ક્ષણે મને લાગ્યું કે અહીં હું એકલો નો'તો. 
કોઈક બીજુંપણ હતું જે મારી સાથે ચાલી રહ્યું છે. મેંમારી 
ડાબી બાજુનજર નાખી. મારી આંખો ફાટેલી જ રહી ગઈ ! 
આ તો. અશ્વત્થામા છે. કુરુક્ષેત્રનો સૌથી પાપિયો જીવ ! એ. 
અહીંક્યાંથી ? અને એ મારી સાથે શા માટે ચાલી રહ્યો છે ? 
મને તો ખબર પણ ના પડી કે એ ક્યારથી મારી સાથે છે ! 
પછી મને સમજાયું કે હું જ્યારે ઈન્દ્રપ્રસ્થથી પાછો ફર્યો ત્યારે 
કુરુક્ષેત્ર પાસેથી પસાર થયો હતો અને ત્યાંથી જ આ 
કાળમુખો મારી સાથે થઈ ગયો હશે... પણ કુરુક્ષેત્રમાં તો હવે 
સન્નાટો છે. ન માણસ ન જીવજંતુ... આ ત્યાં કુરુક્ષેત્રમાં શું 
કરતો હતો. ? શું એ ત્યારથી ત્યાં જ ભટકતો ફરે છે ? 
યુધ્ધ માણસને કેવો. બનાવી દે છે ? અશ્ત્થામાને 
જુઓ અને એમાંથી કંઈક પાઠ શીખો. દ્રોણાચાર્યનો દીકરો... 
બાપે એવી આબરૂ મેળવી કે ભલભલા બહાદુરો-પાંડવો હોય 
કે કૌરવ - એમની સાયે માથું નમાવતા હતા, એમના 
ચરણસ્પર્શ કરતા હતા. દીકરાને બાપ પાસેથી વારસામાં કેટલું 
બધું મળ્યું હતું પણ એ.વારસાને અશ્વત્થામા પચાવી ન શક્યો. 
મહાભારતના યુધ્ધનો સૌથી ઘૃણાસ્પદ માણસ એને જ 
ઠેરતતામાં આવયો. 


લભ્ટ્શ 


કહેવાય છે કે શૂરવીરોના ગુરુ દ્રોણાચાર્યની પાસે એક 
ભયાનક શસ્ત્ર હતું. જેને બ્રહ્માસ્ત્ર કહે છે. એમ નરી નજરે 
જુઓ તો ઘાસનું તણખલું. પણ જો મંત્ર ભણીને એને છોડવામાં 
આવેતો દૂર-સુદૂર સુધી કોઈ જીવ-જંતુનું નાયોનિશાન ન બચે. 
જો કોઈ નગર એની ઝપટમાં આવી જાય તો જોતજોતામાં 
રાખનો ઢગલો થઈ જાય. દ્રોણાચાર્વે આ શસ્ત્રનું રહસ્ય 
પોતાના એક જ વીર શિષ્ય - જે એમનો પ્રિય શિષ્ય હતો - 
અર્જુનને આપ્યું હતું. યુદ્ધ પણ શું ભયાનક ચીજ છે ! 
કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ગુરુ-શિષ્ય એકબીજા સામે લડતા હતા. 
પણ બેઉ પક્ષોએ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રયોગ કોઈ 
નહીં કરે. કારણ એ શસ્ત્ર ફેંકવાનો અર્થ થાય સંપૂર્ણ વિશ્વની 
તારાજી. 

દ્રોણાચાર્યે મરતાં પહેલાં પોતાના દીકરા અશ્વત્થામાને 
બ્રહ્માસ્ત્રનો ભેદ સમજાવી દીધો હતો. પણ એને એકદમ કડક 
શબ્દોમાં તાકીદ કરી હતી કે કોઈ પણ સંજોગોમાં બ્રહ્માસ્ત્રનો 
પ્રયોગ ના કરવો. પણ યુધ્ધમાં જ્યારે દ્રોણાચાર્ય મરી ગયા એ. 
પછી અશ્વત્થામાને રોકવા કે ટોકવાવાળું કોઈ રહ્યું નહીં. 
યુદ્ધની અંતિમ ક્ષણોમાં એ જીવ પર આવી ગયો અને તેણે 
બ્રહ્માસ્ત્ર ચલાવી દીધું. માણસે હંમેશા યુદ્ધની અંતિમ ક્ષણોથી 
ડરવું જોઈએ. યુદ્ધની સૌથી નાજુક અને ભયાનક ક્ષણો એજ 
હોય છે. વિજેતાઓને યુદ્ધ પતાવવાની ઉતાવળ હોય છે. અને 
હારવાવાળો જીવ પર આવી ગયો હોય છે. એટલે માત્ર 
ડરાવવા-ધમકાવવા માટે રાખેલાં આ ભયાનક શસ્ત્રો આ 
છેલ્લી પળોમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. પછી ભલે ને શહેરો 
બળીને હિરોશિમા બની જાય. પણ મનની મુરાદ તો પૂરી થઈ 
જાય છે. યુદ્ધની અંતિમ પળોમાં ક્યારેક વિજેતા મનની મુરાદ 
પૂરી કરે છે તો ક્યારેક હારનારો. કુરુક્ષેત્રમાં અંતિમ પળોમાં 
અશ્વત્યામાએ મનની મુરાદ પૂરી કરી અને બ્રહ્માસ્ત્ર ફેંક્યું. 

ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું : “હે કૌન્તેય, 
દ્રોણાચાર્યના મૂરખ પુત્રએ. તો બ્રહ્માસ્ત્ર ફેંકી દીધું છે. મને 
તમામ જીવજંતુ નાશ પામતાં દેખાઈ રહ્યાં છે. એ શસ્ત્રનું 
મારણ તારી પાસે છે. બધું બળીને ભસ્મ થઈ જાય એપહેલાં 
જલ્દીથી તું એનો કોઈ ઉપાય કર.' 

ત્યારે અર્જુને પોતાનું બ્રહ્માસ્ત્ર કાઢ્યું અને 
અશ્વત્થામાના શસ્ત્રના મારણરૂપે એનો પ્રયોગ કર્યો. જ્યારે 
અર્જુનનું બાણ ચાલ્યું, ત્યારે એવી જ્વાળાઓ ભડકી ઊઠી કે 
ત્રણે લોક એ જ્વાળાઓની લપેટમાં આવી ગયા. એ આગની 
ગરમી એ વન સુધી પહોંચી જ્યાં વ્યાસ ત્કષિ તપ કરવા બેઠા 








એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૬૭ 


હતા. લાસ ત્રથપિ તૂપસ્યાને અધતરરે છોડી, હાફળા ફાફળા 
ઊભા થઈ ગયા. અને ઊડીને કુરુક્ષેત્ર પહોંચ્યા. અશ્વત્થામા 
અને અર્જુનની વચ્ચે આવીને ઊભા રહી ગયા અને બેઉ હાથ 
ઊંચા કરીએમણે બશડો પાડયો, દુષ્ટો, તમે આ શો અનર્થ 
કર્યો આખી સૃષ્ટિબળીને રાખ થઈ જશે. પ્રાણીમાત્રનો નાશ 
ષશે. પોતપોતાના શસ્ત્રો પાછા લો. 
અર્જુને એ મહાત્માના ચરણસ્પર્શ કરી હાથ જોડ્યા 
અને ઊભા થઈ તરત પોતાના શરત્રનેપાછુ બોલાતી લીધું. પણ 
અશ્વત્થામા ધીટતાથી બોલ્યો હે મહારાજ !મેં તો શસ્ત્ર 
છોડી દીધું એને પાછુ વાળવુ એ મારા હાથમાં નથી હું તો 
બસ એટલુ કરી શકું છુ કે એની દિશા બદલી શર્કું એટલે હવે 
આ શસ્ત્ર પાડવોની સેના પર નહીંપડે પણ પાડવોની સ્ત્રીઓ 
પરપડશે. જેટલી સ્ત્રીઓ સગર્ભા હશે.એના ગર્ભપડી જશે. 
જેના પેટમા બાળક હશે એનુ બાળક મરી જશે પાંડવોના 
સતાનોનો આ રીતે અંત આવશે. 
એજક્ષણે શ્રીકૃષ્ણ અતિશય પીડાથી બોલી ઊઠયા 
હે દ્રોણાચાર્યના પાપી પુત્ર, તારો વિનાશ થાઓ તે 
બાળહત્યાનુ પાષ કર્યું છે હુ તને શાપ આપુ છુ કે તુ ત્રણ 
હજાર વર્ષ એ રીતે જીવીશ કે જગલોમા એકલો ભટકીશ 
તારો ઘા હમેશા લોહી પરૂથી દુઝ્તો રહેશે અને 
નગરવાસ્રીઓ તારાથી ઘૃણાના માર્યા દૂર ભાગશે. 
હુ પણ અશત્થામાંથી દૂર ભાગવાની કોશિશ જ તો 
કરતો હતો ને ? પણ એ તો પડછાયાની જેમ મારી પાછળ 
લાગેલો હતો યા ખુદા, હુ કંઈ બાજુ જાઉ ? કઈ રીતે આ 
અવતગતિયા જીવથીપીછો છો.ડાતુ, ? અચાનકમનેએક વિચાર 
આવ્યો કેઅહી આસપાસમાં જક્યાકમીરાબાઈની સમાધિ છે 
ત્યા જઈને છુપાઈ જાઉ પછી યાદ આવ્યુ કે અરે હા ખ્વાજા 
મુઈનુદીન ચિરતીની દરગાહપણ અહીંક્યાક નજીકમા જછે 
જોએદરગાહમાપહોંચી જાઉ તો પછી આની પકડમાંથી તો 
બચીજજાઉ ત્યાદરગાહમા.આને ડોણઘૂસતાદેશે ? બસ 
મનેઆ રીતના તિચારોઆવતાહતાપણમનેએસમજમાનો તુ 
આવતુ કેએની નજર ચૂકાવીને અહીંથી નીકળુ કઈ રીતે ?જે 
રસ્તે પણ જતો હતો ત્યા એપડછાયાની જેમ સાથે ને સાથે 
ચાલતો હતો,બીજી બાજુમોરે કકલાણ મચાવૈલ હતુ કેટલા 
ડરી ગયેલા અતાજેમોરકકળીરહ્યાહતા !અલબત્તજેમોર 
બચી ગયા હતા તે જતો. પેલી બાજુપાડવોના ઘરોમાંથી 
સ્ત્રીઓના રડવાના અદ્રાજો આવતા હતા. દરેક ઘરમાં માતમ 
ફેલાયેલ હતુ. બધાના ધરેમરેલા બાળકોપેદા થઈ રહ્યા હતા 


૨૦૦૮ %4૮ 


અનેઅર્જુનના ઘરે તોબસ કાળો કકળાટમચેલો હતો. સુભદ્રા 
હૈયાફાટ રડી રહી હતી એનો પોતાનો દીકરો અભિમન્યુતો 
પહેલા જ ડુરુક્ષેત્રમા મરી પરવાર્યો હતો. રોઈ ધોઈને એણે 
વહુમા જીવ પરોવ્યો હતો દીકરો જન્મશે એવી આશામા એ 
લેઠીહતી.એ.દીકશથી અર્જુનના અધારાઘરમા અજવાળું થશે 
અનેપાડવોનોવશ આગળ ચાલશે. પણ થયુઅશ્વત્થામાએ 
કદ્યુહતુતેમ.ઉત્તરાબેભાનપડી છે મરેલુલાળક અવતર્યુંછે 
પાડવોના ઘરમા હવેકોઈ દીવો. કરવાવાળું નહીં રહે.દુર્ભગ્યિ 
એમની બધી સ્ત્રીઓની કૂખ ઉજાડી દીધી. પણ સુભદ્રાનો 
આશાનોતતંતુ હજીયે નથી તૂટ્યો. ભાઈનોવાયદો એનેયાદ છે 
કૃષ્ણેવચનદીધુહતુકે 'બહેન, તારી વહુનીકૂખનેઉજડવા નહીં 
દઉ અવતારહોવાનેકારણેકૃષ્ણે મરેલા બાળકને સજીવનડર્યુ 
અને કહી દીધું કે આ બાળક મોટો થઈને હરિતિનાપુરની 
રજગાદીપરબેસશે.અનેપાડવોનુનામ રોશન કરશે.પણએ 
મરેલાબાળકે જીતતા થઈનેઅજબ એવો સવાલ કર્યો એજ્યારે 
ચજરસિંહાસન પરબેઠો ત્યારે યાસજી જગલમાંથી નીકળીને 
એનેઆશીર્વાદદેવા આવી ચડચા.એના દરબારમા બિરાજમાન 
થયા.એણે ગુલાબ કેવડાના પાણીથી તોબાડુડીમા એમનાપગ 
પખાળ્યા.ચરણરપર્શકરીહાથજોડીનેઊભો રહીગવો 'મારા 
પૂર્વજ જો તમારી આજ્ઞા હોય તો એકપ્રશ્ન પૂછ ?' 

પૂછ બેટા. 

હેમહારાજ કુંરુક્ષેત્રમા બેઉ પક્ષે મારા બધા વડીલો 
હાજર હતા. અને બેઉ પક્ષે ગુણવાન, બુદ્ધિમાન, જ્ઞાની વડીલો 
હાજર હતા તો પણ એમને એ કેમ ન સમજાયુ કે યુદ્ધ એક 
બહુ મોંઘો સોદો. છે બધુ ઉજ્જડ થઈ જશે. સર્વનાશ થઈ 
જશે. 


વ્યાસજીએ ટાઢોબોળ નિ સાસો નાખીને કહ્યુ 'પુત્ર, 
યુદ્ધમા સારા સારા માણસની મતિ મારી જાય છે અને આમ 
પૃણ થનારને કોણ ટળી શકે છે ? 

અને ત્ર્દષિ તરત્‌ ઊભા થઈ ગયા જે જગલર્માંથી 
આશ્યા હતા એ જ જગલમાં એ વળી પાછા ચાલ્યા ગયા. 

એ સતયુગમાં ત્રદષિઓ હજારો વર્ષના હિસાબે જીવતા 
હતા. પણ અર્જુનનો પૌત્ર ત્રડષિ નો તો. એને સાપે ડસી લીધો 
અને એ મરી ગયો. પણ એણે વ્યાસજીને જે સવાલ કર્યો એ 
સવાલ વાસજીથી પણ લાબુ જીવ્યો. હુ જ્યારે રાજસ્થાનમાં 
ભટકતો હતો ત્યાં આ સતાલ પણ આસપાસ ભટકતો દેખાયો. 
આ સવાલે પણ મારો બહુ પીછો કર્યો. એવું સમજી લો કે હુંલે 
પડછાયાઓ વરચે ચાલતો હતો. 


હ્ટ્ણ 


પહેલાં તો અશ્વત્થામાને જોઈને મને અચરજ થયું. 
અરે !આમુરખનોં ત્રણ હજાર વર્ષ પૂરાં થયાં નથી લાગતાં ! 
પછી જ્યારે પરીક્ષિતવાળા પ્રશ્નનો સામનો થયો ત્યારે હું વધુ 
અચંબિત થયો. અરે !આ પ્રશ્ન પણ હજુ સુધી એમને એમ 
સાથે ને સાથે ચાલ્યો આવે છે !પણ મને લાગ્યું કે હવે આપ્રશ્ર 
વધુ ગંભીર થઈ ગયો છે. સમજો ને કે ભારત-પાકિસ્તાનની 
આખી ધરતી પ૨ એ ઝળુંબી રહ્યો છે. કોઈના માથા ૫૨ 
તલતાર લટકતી હોય એમ આગ્રશ્ર તોળાઈ રહ્યો છે. નિયતિને 
કોણ ટાળી શકે એમ છે ? એ કંઈ જવાબ થોડો જ 
છે ? યાસજીએપપ્રશ્નનો જવાબ ટાળ્યો હતો. જવાબ નો'તો 
દીધો. એટલે જ તો એ સવાલ હજી સુધી વાતાવરણમાં 
ભટકતો કરી રહ્યો છે અને જવાબ માંગી રહ્યો છે. મારા જીવ 
માટે અશ્ષત્થામા એકલો ઓછો હતો કે આ સવાલ પણ મારી 
પાછળપડ્યો ! 

ખેર હું પહેલાં અશ્વત્થામાથી તો મારો જીવ બચાવું ! 
કેટલી વાર એને છેતરવાની કોશિશ કરી જોઈ !અચાનક જ 
રસ્તો બદલીને બીજા રસ્તે નીકળી ગયો. મેં માન્યું કે એને 
ખબર નથી પડી. પણ થોડી વાર પછી ખબર પડી કે એ તો 
મારી આસપાસ જ ચાલી રહ્યો છે. મેં વિચાર્યું કે આ ક્યાં સુધી 
મારોપીછો કરશે ?મારે તો મારી સરહદમાં પાછા જવાનું છે 
અને એ તો આ દેશનો નાગરિક છે, એટલે વધુમાં વધુ એ 
સરહદ સુધી મારો પીછો કરશે. એનાથી આગળ તો એને કોણ 
જવા દેશે ? તોયે મેં કોશિશ કરી કે એનાથી નજર બચાવીને. 
નીકળી જાઉં, પછી એને ખબર પડશે કે અહીંથી નીકળી ગયો 
છું અને હવે એની પકડથી દૂર છું. 

હું ખરેખર જ એની નજર બચાવીને નીકળી આવ્યો 
હતો. કેવું છળ હતું !એના ફરિશ્તાઓને પણ ખબર ના પડી કે 


હું ક્યારે ત્યાંથી નીકળ્યો અને મેંક્યારે સરહદ પાર કરી લીધી. 
મારી સરહદમાં પગ મૂકર્તાની સાથે જ મેં છૂટકારાનો શ્વાસ 
લીધો. ખુદાનો આભાર માન્યો કે આ અવગતિયા જીવમાંથી 
મારી મુક્તિ થઈ. મને વેતાળ પચ્ચીસીની વાર્તા યાદ આવી. 
પણ એતો વાર્તા હતી. એ રીતે તો વાર્તાઓમાં જ ભૂત આવીને 
વળગે છે. પણ મારી સાથે તો સાચ્ચે જ એવું થયું. પણ હાશ ! 
હવે એ બલાથી છૂટકારો મળ્યો. હવે હું નિશ્ચિંત હતો. 
હું વિચારતો હતો કે જમાના-જમાનાના મોરને મેં મળી 
લીધું છે. કયા કયા નગરના મોરનો ટહુકાર મેં સાંભળ્યો છે. 
હવે હું ઘરે બેસીને નિરાંતે મોરનામા લખીશ. માડું હૈયું ખુશીનું 
માર્યું નાચી રહ્યું હતું. મેં જે જે મોરને જોયા હતા એ બધા 
અચાનક મારી કલ્પનામાં ઘૂમરાવા લાગ્યા. એમના મધુર 
ટહુકારથી મારા કાન ગુંજવા લાગ્યા, પછી મને લાગ્યું કે હું 
કોઈ જગતમોરની સાથે ચાલી રહ્યો છું. જગતમોરની પૂંછડી 
કળા કરીને પંખા જેવી થઈ ગઈ છે. અને આખા વાતાવરણ 
પર છવાઈ ગઇ છે. જગતમોર નાચી રહ્યો છે. 
હું જ્યારે મારા ઘરની સાવ નજીક પહોંચ્યો ત્યારે 
અચાનક મને મારી પછવાડે કોઈનાં પગલાંનો અવાજ 
સંભળાયો. જાણે કોઈ દબાતે પગલે મારી પાછળ પાછળ 
આવી રહ્યું છે. મેં અચાનક જ પાછળ ફરીને જોયું તો મારા 
પગ સો સો મણના થઈ ગયા. અશ્વત્થામા મારી પાછળ 
પાછળ આવી રહ્યો હતો. આ કમલખત તો અહીં પણ આવી 
ગયો. હવે હું એનાથી કઈ રીતે છૂટકારો મેળવીશ ? 
ત્યારપછી હું રડ્યો અને પાલનહારને આજીજી કરીને 
પૂછયું કે હેખુદા, મારા પાલનહાર, આગ્રેતર્નાં ત્રણ હજાર વર્ષ 
ક્યારે પૂરાં થશે ? અને ક્યારે હું મારું મોરનામા લખી શકીશ. ? 
ભૂળ શીર્ષક : મોરનાના ૧૯૯૯માં પ્રકાશિત) 
ણ 














“ઉદ્દેશ'ની માલિકી તથા બીજી માહિતી અંગે નિવેદન (ફોર્મ નં. ૪) 


: “ડટતયા૦', સેક્ટર બી-૨૭, સ્ટર્લિંગ સિટી, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ 


: “ડઇતલા€', સેક્ટર બી-૨૭, સ્ટર્લેંગ સિટી, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ 


: જલા સેક્ટર બી-૨૭, સ્ટર્લિંગ સિટી, બોયલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ 


૧. પ્રસિદ્ધિસ્થાન : ર, અચલાયતન સોસાવટી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ 
ર. પ્રસિદ્ધિગાળો : માસિક 
૩. પ્રકાશક-મુદ્રક : પ્રબોધ ૨. જોશી (ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન વતી) 
રાષ્ટ્રીયતા * ભારતીય 
સરનામું 
જ. તંત્રી : પ્રબોધ ર. જોશી 
રાષ્ટ્રીયતા * ભારતીય 
સરનામું 
પ માલિક : ઉદ્દેશફાઉન્ડેશન 
સરનામું 
હું, પ્રબોધ ર. જોશી, આથી જાહેર કરું છું કે ઉપર આપેલી વિગતો મારી જાણ અને સમજ મુજબ બરાબર છે. 


-પ્રબોધ ૨. જોશી (મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી) 








એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૬૯ 





(આરતાદ) 
બે. કવિતા : એક તુલના 


“કક*ક--ક--ડ્ક--ક્ટ્ડ--સ્ડડક-્ડડડ્ક-ડડ્ટકક્ડ્ડ-ડડે 


અહીં તુલના માટે બે કવિતાઓ પસદ કરી છે એકના 
કંતિ છે મરાઠીભાષી પુ શિ. રેગે અને બીજીના કવિ છે 
પ્રિયકાન્ત મણિયાર. એક જ વિષયને કેન્દ્રમા રાખતી આ બંને 
કવિઓની ડવિતાઓને અહીં સરખાવવી છૈ રચના સમયની 
રીતે પુ શિ. રેગેની કવિતા પહેલી આવે છે 
અનીલ વ્યોમ તે હરિવર 
ને આ એક તારલી રાધા - 
બાવરી, 
યુગ્યુગની મન - તળગાડ 
આ વિસ્તાર ધરાનો ગોવિંદ 
ને આ ડાંગરનું ખેતર રાધા - 
સ્વચ્છંદ 
એ યુગયુગ પ્રિર્યવદા. 
નિશ્ચલ વહેતું જલ આ કૃષ્ણ 
તટપર વન ઝૂકે તે રાધા - 
વિપ્રશ્ર, 
યુગયુગની ચિર-તંદ્રા. 
૦0 ઉધા) -પુ. શિ. રેગે 
આ કવિતા સુરેશ દલાલ અનુવાદિતિ નિશીથ પુરસ્કાર 
ગ્રથમાળા માની પુ શિ. રેગે'ની કાવ્યપુસ્તિકામાથી લીધી છે, 
જ્યારે બીજી ડવિતા પ્રિયકાન્ત મણિયારના કાવ્યસગ્રહ 
પરતીડ'માથી વીધી છે 
આ નભઝૂકયું તે કાનજી 
નેર્ચાદની તે રાધા રે! 
આ.સરતર.જલ્‌ તે કાનજી 
નેપોયણીતેરાધા રે! 
આબાગખીલ્યો તે કાનજી 
ને લહેરી જતી તે રાધા રે! 
આપરવત શિખર કાનજી 
ને કેડી ચડે તે રાધારે! 
આ ચાલ્યાંચરણ તે કાનજી 
નેપગવી પડે તે રાધા રે! 
આ ડેશ ગૂંથ્યા તે કાનજી 
ને સેંથી પૂરે તે રાધા રૈ! 
આહલોચતમાર્રા કાનજી 


“ર૦૦૮ 5૭૦ 


અનિરુદ્ધસિંહ ગોહિલ 


ને નજરું જુએ તે રાધા રે! 
હૃપ્ણ-રધઇ-પ્રિયકાન્ત મણિયાર 

છે ને તુલના યોગ્ય? પુ શિ. રેગેની કવિતાને સુરેશ 
દલાલે રાધા' એવુ શીર્ષક આપ્યુ છે સપાદકીવમાં ઉમાશકર 
જોશી નોંધૈ છે તેમ કવિત્તે ત્રિધા રાધા” શીર્ષક ઇંગિત છે 
શીર્ષકથી જ શરૂઆત કરીએ. તો પુ શિ. રેગેને અભિમત 
રાધાના ત્રણ રૂપો છે જ્યારે પ્રિયકાન્ત કૃષ્સ-રાધાનાં આંઠ 
રૈપોને નિરૂપે છે રેગેની કવિતાના શીર્ષકના કેન્દ્રમા ભ લે રાધા 
હોય,પણ, કંતિતામાં કૃપ્ય્‌ પણ આવે છે અહીં રાધાને કારણે 
કૃષ્ણનુ નિરૂપણ થયુ છે જ્યારે પ્રિયકાન્તમાં એમની કવિતાના 
શીર્ષકમાં જ “ૃષ્ણ-રાધા' અતિનાભાવે છે રેગેની કવિતાના 
શીર્ષકમા કૃષ્ણ' ઉમેરી. દઈએ અને પ્રિયકાન્તની કવિતાના 
શીર્ષકમાથી 'કૃષ્ણ' કાઢી લઈએ તો ઉપલક નજરે કવિતામા 
કૌઈ ફરક પડતો નથી, પરતુ કવિને અભિષ્ટ એવા અર્થોમા 
તરત પલટો આવી જાય છે 

ભારતીય ભાષાના આ બે કાવ્યોને આધારે મારો હેતુ. 
અગ્રેજી કોશનો સદર્ભ ટાકીએ તો છળ 10 દળ 1116 
%છ્ડટઝાઈડલ્લ્ડ ૦₹ તોલઇસ્તત્લ્ એટલે સામ્ય અને 
વૈષમ્યના મુદ્દા તારવવા માટે અલગઅલગ કતિતાને 
સરખાવવાની વૃત્તિ અને સામર્થ્યનો તેમજ કાર્યથી કારણના 
બિર્ણવનો છે 

બને કવિતાને કંમશ તપાસીએ. 

પુ શિ. રેગેની ત્રિધા રાધા' (રાધા) કાળને ત્રણ 
ટુકડામાં વિભાજિત કરી શકાય, 

(૧) આ નીલ વ્યોમ તે હરિવર 

ને આ એક તારલી રાધા 

બ્રાતરી, 

યુગ્યુગની મન-વળગાડ 

(૨) અ વિસ્તાર ધરાનો ગોવિંદ 

ને આડાંગસ્નું ખેત્તરરાઘા- 

સ્વચ્છંદ, 

એયુગ યુગ પ્રેર્યવદા. 

(૩) નિશ્ચલ વહેતું જલ આ કૃષ્ણ 

તટ પર વન ઝૂકે તે રાધા - 

વિપ્રશ્ર, 

યુગ્મુગની ચિર-તંદ્રા 


કૃષ્ણ અને રાધાની પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો સાથે સરખામણી 
કરવા માટે કવિએ રૂપકનો યોગ રચ્યો. કવિએ કૃષ્ણ-રાધાને 
અલગઅલગ છતાં એકરૂપ બતાવ્યાં છે. આનો ખ્યાલ કૃષ્ણ- 
રાધા માટે વપરાયેલાં ઉપમાનો પરથી આવે છે. બંને માટે 
અનુક્રમે “નીલ વ્યોમ' - “એક તારલી'/ 'વેસ્તાર ધરાનો' - 
“ડાંગરનું ખેતર' / “નિશ્ચલ વહેતું જલ' - “તટ પર વન ઝૂકેઃ. 
ઉપમાનોનો પ્રયોગ કર્યો છે. ઉપમાન તરીકે યોજાવેલાં આ 
તત્ત્વો પ્રાકૃતિક છે અને બીજું તે મોટે ભાગે સમાનધર્મા છે. 
બીજી એક બાબત પ્રત્યે ધ્યાન ખેંચાય છે કે કૃષ્ણ માટે 
વપરાયેલાં ઉપમાનોની સાથે કવિ ઉપમેયને - કૃષ્ણને - 
નામભેદે મૂકે છે. એટલે કે “નીલ વ્યોમ' - “હરિવર' / 
“વિસ્તારો ધરાનો” - “ગોવતિંદ' / “નિશ્ચલ વહેતું જલ” “કૃષ્ણઃ. 
જ્યારે રાધા માટે એવું બનતું નથી. ઉપરાંત રાધા માટે એક 
કરતાં વધારે - એક જ ખંડકમાં - ઉપમાનો પ્રયોજાયાં છે. 
ત્યાં માલારૂપક અલંકાર બને છે. પહેલા ખંડમાં રાધાને “એક 
તારલી', “બાવરી', “યુગયુગની મન-વળગાડ', બીજામાં 
“ડાંગરનું ખેતર', “સ્વચ્છંદ', 'યુગયુગ પ્રિયંવદા' અને 
ત્રીજામાં “તટ ૫ર વન ઝૂકે', 'વિપ્રશ્ન', “યુગયુગની ચિરતંદ્રા 
જેવાં એક કરતાં વધારે ઉપમાનો યોજ્યાં છે. જાણે પ્રથમ 
ઉપમાનની પ્રતીકાત્મકતાને પછીનાં બે ઉપમાનો ઉઘાડી પાડતાં 
હોય એવું લાગે! ટૂંકમાં અહીં રાધાની ત્રણ અવસ્થાઓ 
બાવરી, સ્વચ્છંદ અને વિપ્રશ્ર-નાં દર્શન થાય છે. એટલે જ 
શીર્ષકમાં 'ત્રિધા રાધા' હશે. એવી જ રીતે “મન-વળગાડ', 
ેયંવદા', અને “ચિર-તંદ્રા'માં પણ રાધાની પ્રેમ સમર્પિત 
મનોમય મૂર્તિ નિહાળી શકાય. કવિએ ખાસ ભાર સમયના 
પરિબળ પર આપ્યો છે. રાધાનાં ત્રણેય રૂપોમાં “યુગયુગ'ની 
પ૨ ભાર આપ્યો છે. એક ઘેલી છે, બીજી બોલકી અને ત્રીજી 
તૃપ્ત. 

પ્રિયકાન્તની કવિતાના નીચે પ્રમાણે આઠ ખંડ કરી 
શકાય. 

(૧) આનભ ઝૂક્યું તે કાનજી 

ને ચાંદની તે ચાધા રે! 

(૨) આ સરવર જલ તે કાનજી 

નેપોયણી તે રાધારે! 

(૩) આ બાગખીલ્યો તે કાનજી 

ને લ્હેરી જતી તે રાધા રે! 

€) આ પરવત-શિખર કાનજી 

ને કેડી ચડે તે રાધા રે! 

(પ) આ ચાલ્યાં ચરણ તે કાનજી 

ને પગલી પડે તે ચધા રે! 


બ્ટ્શ 


(૧) આ કેશ ગૂંથ્યા તે કાનજી 

ને સેંથી પૂરી તે રાધા રે! 

(9) આ દીપ જલે તે કાનજી 

ને આરતી તે રાધારે! 

(૮) આ લોચન મારાં કાનજી 

ને નજરું જુએ તે રાધા રે! 

પ્રિયકાન્તે પણ કૃષ્ણ-રાધાની સરખામણી અર્થે રૂપક જ 
પસંદ કર્યા છે. અહીં વપરાવેલાં ઉપમાનોનો પરિચય કરીએ. 
કૃષ્ણ અને રાધા માટે અનુક્રમે “નભ ઝૂઠ્યું' - “ચાંદની” 
“સરવર જલ' - “પોયણી' / “બાગ ખીલ્યો' - “હેરી જતી' / 
જપરવત-શિખર' - જેડી ચડે' / “ચાલ્યાં ચરણ' - “પગલી 
પડે'/ “કેશ ગૂંથ્યા' - “સેથી પૂરી'/ “દીપ જલે' - “આરતી'/ 
“લોચન મારાં' - “નજરું જુએ' - એમ આઠ ઉપમાનો 
પ્રયોજ્યાં છે. પ્રિયકાન્ત સમગ્ર કાવ્ય દરમિયાન “કાનજી' અને 
“રાધા' નામ યોજે છે - બીજુંઅહીં કૃષ્ણ-રાધા માટેપંક્તિદીઠ 
એક-એક ઉપમાન જ વપરાયું છે. આખા કાવ્યને ધ્યાનમાં 
લઈએ તો એ પણ માલારૂપક તો બને જ છે. 

પુ.શિ. રેગે અને પ્રિયકાન્તની કવિતાના કેટલાક ભેદો 
ધ્યાન ખેંચે એવા છે. પ્રિયકાન્તે કવિતામાં લોક્ઢાળની સરળ 
પદાવલિ, લાઘવ અને ગેયતા જેવાં તત્ત્વોને કામે લગાડથાં છે. 
જ્યારે રેગેમાં એનો અભાવ વરતાય છે. પ્રિયકાન્તની રચના 
કૌમલ પદાવલિને લીધે પણ સુગમ બની છે. જ્યારે રેગે - 
ગંભીર બનીને આગળ વધ્યા છે. પ્રિયકાન્ત ઉપમાનોમાં ક્યાંક 
કઠોરતા-મૃદુતા, રંગસંયોજન, અતિનાભાવ, જેવાં સમીકરણોને 
ખ્યાલમાં રાખીને કૃષ્ણ-રાધા માટે ઉપયોગે લે છે. જ્યારે રેગેમાં 
એ રીતે કવિતા અવરોધાય છે. પ્રિયકાન્તના મનમાં ગીતનો દેહ 
સ્પષ્ટ છે, જ્યારે રેગે મુક્ત રીતે આગળ ધધપે છે. પ્રિયકાન્તની 
રચના લોકગીત કક્ષાની લોકપ્રિયતા મેળવી ચૂકી છે. જ્યારે 
રેગેનો ધખારો જ ગેયતાથી દૂર જવાનો છે. એ એમણે “મારી 
કંવિતા' - કેફ્યિત લેખમાં જ સ્વીકાર્યું છે. છેલ્લે મારા 
કહેવાનો ઇરાદો એ. નથી કે આ રચના પહેલી છે, ને ફલાણી 
બીજી એટલે કે એકનો કે બીજીનો એક કે બીજી રચના પર 
પ્રભાવ પડે છે. એવું બિલકુલ જરૂરી નથી. આપણે તો આ 
રચનાઓને સાનંદાશ્ચર્ય તાકી શકીએ. એલિયટને યાદ કરીને 
અટકુંઃ “કોઈ કવિ, કોઈ પણ કલાના કલાકારને. પોતાનો 
અલાયદો સંપૂર્ણ અર્થ નથી, તેની સાર્થકતા, તેની યોગ્યતા છે, 
તેના મૃત કવિઓ અને કલાકારોના સંબંધથી જ. તમે તેને 
અલગ કદી ન મૂલવી શકો. તમારે તેને મૃત સર્જકોના વિરોધમાં 
અથવા તુલનામાં જ મૂકવો ઘટે. મારા માટે આ સૌંદર્યશાસ્ત્રનો 


સિદ્ધાંત છે, નહીં કે એતિહાસિક વિવેચન.” 
ા 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૭૧ 








કાભાનુવાદ 
ક 


એ સવારે - 
જી 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
અનવાદ ' દક્ષા વાસ 
મેંકશું પૂછયું નહી. 
માત્ર જંગલને એક છેડે વૃક્ષની પછીતે ઊભો રહ્યો. 


પ્રભાતની આંખોમાં હજી સુરતી હતી અને હવામાં ઝાકળ- 

ભીના ઘાસની અલગ ગંધ પાતળા ધુમ્મસમાં ધરતી પર ઝળુંબી રહી હતી. 

કેળના વૃક્ષ નીચે તું માખણ સમા તાજા સુકોમળ હાથે ગાય દોહી રહી હતી. 

હું શૉંત ઊભો હતો. 

મેં એક પણ શબ્દ ઉચ્ચાર્વો નહીં. 

ગીચ ઝાડીમાંથી અદશ્ય પંખીઓનું મધુર ગાન સંભળાતું હતું. 

આગ્રતૃક્ષ ત્રામપથ ૫૨ મંજરીઓ ખેરવી રું હતું. 

અને એક પછી એક મધમાખી ગણગણાટ કરતી આવી રહી હતી. 

પુકુરની એક તરફ આવેલા શિવમંદિરનાં દ્વાર ખૂલ્યાં અને ભક્તોએ કીર્તન આરંભ્યાં. 
ખોળામાં બોઘરણું રાખી તું ગાય દોહી રહી હંતી. 

હું મારા ખાલી પાત્ર સાથે ઊભો હતો. 

હું તારી નજીક ન આવો. 

મંદિરમાં થતા ઝાલરન ધ્વનિઓથી આકાશ જાગી ઊઠયું. 

માર્ગપર હાંકી જવાતા ધણની ખરીઓથી ધૂળ ઊડવા લાગી. 

કેડે ટેકવેલા છલકાતા ઘડા સાથે ગ્રામનારીઓ નદીએથી પાછી ફરવા લાગી. 
તારાંડંકણ રણકી રહ્યાં હતાં અને છલોછલ ભરેલા બોઘરણામાંથી ફીણ ઉપર આવી રહ્યું હતું. 
સવારવીતી ગઈ 

હું તારી સમીપ આવી.શક્યો નહીં. 


(ષ્ટ ઉતત્તતંતાલ” -- કૃતિ ૧૩) 


6ઉટ્શ 


૨૦૦૮ ૪૭૨ 





કોઈ 


ણ 


પન્ના નાયક 


કોઈ આપીને સૂતું નહોતું, 
તોય 
સળ તિનાની ચાદર ઇસ્ત્રી કરી નાંખી. 
કોઈ આવીને નાલ્યું નહોતું, 
તોય 
કૌરા ટુવાલને ધોઈને સૂકવી દીધો. 
કોઈ આવીને ચાલ્યું નહોતું 
તોય 
પગલાંરહિત કાર્પેટ વેક્યુમ કરી દીધી. 
કોઈ આવ્યું નહોતું 
તોય 
વણખુલ્યા બારણા પર સ્ટોપર મારી દીધી. 
કોઈ ડોકાયું નહોતું 
તોય 
વણઊઘડી બારીને માંજીને સ્વચ્છ ડરી દીધી. 
કોઈ રણક્યું નહોતું 
તોય 
મૂગા ટેલિફોનના માઉથપીસ ૫૨ 
ન બાઝેલી રજકણને ફૂંક મારી ઉડાડી દીધી. 
કોઈ સંદેશો નહોતો. 
એવા 
અનરેકોર્ડડ આન્સરીંગ મશીનના 
વોલ્યુમની ્ચાંપને વધારી દીધી. 
કદાચ... 
કોઈ... 


કવિતા 


ફાવતું ના 

હરીશ પંડ્યા 
સ્વપ્ન જેવું કેં હવે તો આવતું ના, 
આંખ મીંચી જાગવાનું ફાવતું ના. 
રોજ ફૌરમથી છલોછલ આંગણું, પણ - 
કોઈ ફૂલો સ્નેહ-ભીનાં લાવતું ના. 
આ નગરના માણસોને શું થયું છે ? 
જોઈ સામે, કોઈ મોં મલકાવતું ના. 
મૌન અલસાતું રહે છે ઓરડામાં, 
ઝાંઝરી-નાદે સદન છલકાવતું ના. 


છે પ્રતીક્ષા, આજ આવી હાલ પૂછે, 
તાર ઉરના કોઈ તો રણકાવતું ના. 


નભનું પંખી 


લાલજી કાનપરિયા 
નભનું પંખી નભમાં ઊડી, નભમાં થાય તિલીન 
સાવ અવાચક થૈ જાતું રે ઝાડવું એક ગમગીન ! 
ક્યાંથી આવ્યું ? ક્યાં ગયું ને કીધાં ક્યાં મુકામ ? 
લૈ સંગાથે ઊપડી ગયું કોઈ પોતાનું નામ. 
સંગીતની એક ધૂનમાં આખર થૈ ગયું લયલીન ! 
નભનું પંખી નભમાં ઊડી, નભમાં થાય વિલીન. 
ચાંદો ઊગે, સૂરજ ઊગે, ઊગે નવલખ તારા, 
સચરાચરમાં એક અખંડિત વરસે તેજલ-ધારા ! 
ભેદભરમની વારતા વ્હેતી એક આ અંતહીંન ! 
નભનું પંખી નભમાં ઊ.ડી, નભમાં થાય વિલીન. 


બૈ ગીત 


ઊંજ્મશીપરમાર 


જ્ળ 


પાડે આ જળ પણ કે કેટલાયે ખેલ, જોઈ આભલાની આખ થતી દગ, 
ઝૂક્યુ જ્યા મોં જોવા હેઠે લગરીક, એણે ચૌરી લીધો રેએનો રંગ. 
ટેકરીને વચમાં જો વસવા દીધી તો, 
એની ફરતે શુ ઘેરો ઘલાય ? 
સીધુ કા નહીં, અરે, થરથરતુ રેલાતું 
બિંબ આમ ઊધુ ઝીલાય ? 
એમ કે ન આમ જરી-ચસકી શકવાની, પછી કેમ કરી માંડે એ જમ ? 
પાડે આ જળ પણ કૈ કેટલાયે ખેલ, જોઈ આભલાની આખ થતી દંગ. 
સાપડયા ન પોતાને જરીએ પણ રૂપ, 
કહો, એટલે શુ બીજાના ચોરા 9 
થોડીકે વાર ૫૭) જાવ જો પતન, 
પાછું તડકે પણ માડે રે ઘોરવા ! 
આવામાં કરવો નહીં કાકરિયો ચાળો રે, નીંદરમાં કરવાનેભગ, 
પાડે આ જળ પણ કૈ કેટલાવે ખેલ, જોઈ આભલાની આંખ થતી દગ. 


આ પ્હાડ 


મડ્યા યુગોથી કરી પથારી, પ્હોળે પટ આ પ્ડાડ, 
થવા જતાં એનાથી ઊંચા, પડતાં ભોંઠાં ઝાડ 
અજર અવિચઇ થાણુ થાપ્યું, 
કહે ન કોઈ હટાવ, 
તંબૂ-ડેરા સૌ-એ અહીંથી 
આઘા ક્યાક ઉઠાવ, 
સપત કૈક સમેટી તોયે પડી શકે નહીં ધાડ, 
પડ્યા યુગોથી કશેપથારા, પ્હોળે પટ આપ્હાડ 
ટોચે ટોચે વાદળ કેરી 
અનહદ ફાટે બોખ, 
ઝરણા કેરી સૈર સેરથી 
ન્હાવા જોડ્યા જોગ, 
ઓઢ્યા ગૂઢા છલબલ છયા, કાઢ્યા ક્યાંક ઉઘાડ, 
પડ્યા યુગોથી કરી પથારા, પ્હોળે પટ આ પ્હાડ 
ઝૂકે જો નભ તો, હેઠે પ્હાડો 
ઘુરકે સામૌસામ, 
ફેર ન પડતો સદીઓથી કે 
સ્હેજ એમ કે આમ, 
આવા અંટસમાં પાછું ઓ સરૂ ન વાદળ ફાડ 
પડ્યા યુગોથી કરી પથારા, પ્ડોળે પટ આ પ્હાડ 





ભરથરી 


રાજેન્દ્ર શુક્લ 
૧ 

એક ઘડી નવ ઠરીએ, 
એવું રે સંચરીએ, 
આપ થકાં ઊગરીએ, 
આપ મહીં આઇરીએ, 
પોત પુરાણું ધરીએ, 
પોતીકું પરહરીએ, 
બીજું તો શું કરીએ, 
ઝરમર ઝરમર ઝરીએ, 
ખરખર ખરખર ખરીએ, 
પૂરે પૂરું ભરીએ, 
વણતૂંબડિયે તરીએ, 
ફેર ન પાછાં ફરીએ, 
અલખ સરીખું સરીએ, 


ભરથરી, 
ભરથરી. 


ભરથરી, 
ભરથરી. 


ભરથરી, 
ભરથરી. 


ભરથરી, 
ભરથરી. 


ભરથરી, 
ભરથરી. 


ભરથરી, 
ભરથરી. 


ભરથરી, 


અહાલેક ઓચરીએ, 


૨ 
અંદરથી ઉમળકો આવે રે ભરથરી, 
ઈ ભીતર ને ભીતર ભાવે રે ભરથરી. 
કોઈ બીજું તો ક્યાંથી લાવે રે ભરથરી, 
ઈ પોતે પોતાને સુણાવે રે ભરથરી. 
મન મૂંગું થઈ મમળાવે રે ભરથરી, 
ઈ ને વાણીમાં કેમ સમાવે રે ભરથરી. 
અબ પલકું શીદ પલકાવે રે ભરથરી, 
ઠરી ઠરી ઠેઠ ઠેરાવે રે ભરથરી. 
થઈ થઈને હાવાં શું થાવે રે ભરથરી, 
ઓળખ ઈની ઈને ઓળખાવે રે ભરથરી. 


ભરથરી. 


૩ 
સાવ સહેલો છે લેવો લ્હાવો રે ભરથરી, 
ભવનાથના મેળે તમે આવો રે ભરથરી. 


તાત અઘરી શીદ બનાવો રે ભરથરી, 
ઈને ઈની સાથે સરિખાવો રે ભરથરી. 


કાં તો સૂરજ કાં તો સળાવો રે ભરથરી, 
ઈમાં દલીલ નથી, નથી દાવો રે ભરથરી. 


કોઈ ક્યે છે આવો, વળી આવો રે ભરથરી, 
બધી સમજણને સમજાવો રે ભરથરી. 


ઈ થયો નથી કે નથી થાવો રે ભરથરી, 
ગુણ ગોતી ગોતી ગવરાવો રે ભરથરી. 


ભવનાથના મેળે તમે આવો રે ભરથરી, 
સાવ સાચું અમરફળ પાવો રે ભરથરી, 


એપ્રિલ ૨ઃ 





એપ્રિલ ૨૦૦૮ ૪૭૬ 


હવે હુ 


રણજિત પટેલ. “અનામી 


હવે હું પ્હેલાનો અણઘડ અનાડી નેવ રહ્યો, 
તપાયો-ટીપાયો, અનુભવ વિવિધ રસમ થયો 
ગયા અત્તિમો સૌ, પારેઘ ત્યજીને કેન્દ્રિત થયો 
લઘુતા છોડીને જગત્‌ મહીં ભૂમા પ્રતિ વહ્યો. 
હતો પૂર્વે નારી પ્રડૃતિ પ્રત્તિ રોમાન્ટિક પૂરો ! 
કશ॥ સ્ત્રી દાક્ષિણ્યે મમત મૂઢ શો કલ્યન-શૂરો. ! 
હતો ધેલે કેવો પ્રકૃતિ-સ્તન પાતે લવલીન ! 
રૂડા સવાદે શુ સહજ લીલયા ઝંકૃત બીન. 
હવે નારી-યારી-વિલય ! ઉપયોગી રહ! સહી ! 
અને પ્રકૃતિની પલટી પ્રકૃતિ ! નિર્મૂળ થઈ 
કવિતાના ખૂટ્યાં કુતૂહલ ! ટળી ભાન્તિ સઘળી 
થયો ખાલી 'ખાલી ! અનુભૂતિ પઘે ઉન્નત સરી. 
અભિશ્ક્તિ કાજે પદ રીતિ, ન શૈલીની પરવા ! 
કશા મૂક્‌-વાગ્યોગે, ઉરધ મન લાગે વિહરવા ! 
એક ચુંબન 
તિર્મિશ ઠાકર 

તું અને હુ મા રચાતુ એક થુંબન 

ચેતનામાં છો વણાતુ એક ચુબન 

સયમોની કેદ તોડીને વહે છો 

ગામ આખામાં ગવાતુ એક ચૂબન 

અવતરે છો કલ્પનાની બ્હાર આવી 

ખ્તાબમાયે ના સપાતું એક ચુબન 

એ પ્રતીદ્ષાતી, રહેલી રાત દ્વારા 

ઝાકળોને દઈ જવાતું એક રૂબન 

જગલો સામાં ધસી માગે જ માગે 

સભ્યતામા. ના ગણાતું એક ચુબન. 

એક નારી છે ગુનો છે એ જ એનો ! 

ભીંતમાં ઝીન્દા ચણાતુ એક ચુબન 

કૈ યુગોથી અ!ભ ઝૂડ્યુ છે ધરા પ૨ 

કોઈ કાળે ના ધરાતું એક ચુબન 

કે રહસ્યોને મુખર થાતા બચાવી 

પૃષ્ટ પર આજે છપાતુ એક ચુબન 


મૌન્‌ જાણે હોઠ લજ્જાળુ તમારા 
શબ્દ એ પ્ડેલાં કરાતુ એક ચુબન 





વિદાય વેળાએ 
ઉશસ્‌ 

અહીં લગણ તો પ્હોંચાયુ છે જ્યમ ત્યમ કૈ કરી 
એવ મળમાં સંસારીના નથી જહુ રે ફરી 
શિશિર ત્ડતૃના પર્ણો પેઠે સબધ ઘણા બધા 
અખિલપથમાં એની મેળે ગયા પીત ધૈ ખરી 
જૂજ ગણતરીના સગાથે રહ્યા મુજ દુઃખમાં 
અહીં લગણ જે તે યે ઓટે વળ્યા, વીળ ઊતરી 
પુજ સરિખ છે યાક્યા સૌ, તે ઢીલાઢસ આયખે 
તરુણ વષની પેઢી, તે તો નિરાળી, ત શકે ભળી 
અવ જરઠ છું હુ વે પૂરો, અકામ, નકામ છું 
રહુ છ સૌની વચ્ચે તો ઘે અસ્રગ રીતે જરી 
ઊઠું મળરકે જૂની ટેવે જીવુ પરનુ છું 
ત્‌ડું અતરનેના એ રીતે સલામત ચાતરી 
ક્ષણ મરણની ગમ્મે ત્યારે વિદાયની આવશે, 
ઉશનસ્‌ તદા પૂછયા ગાઇયા વિના જવુ નીકળી 


મળો 


ગ્ુગતત ઉપાધ્યાય 


આંખોની આસપાસ સતત મુગ્ધતા મળો, 
ઊગતા પ્રભાત જેવી સહજ સૂર્યતા મળો. 
બિલકુલ અશબ્દ છે જ નહીં કાઈ પણ અહીં, 
તાતાવરણ સરીખી સરળ શબ્દતા મળો. 
પગુ દશા પહાડ સમી હોય છે જ ક્યા ? 
શબ્દોની, સાથોસાથ સભર અર્થતા મળો. 
હો રૂપ, રગ ગધ સપન્દરની સ્વચ્છતા 
સાઈ ફકીર જેવી સહજ સ્વસ્થતા મળો. 
સુતાળી રીતભાત અને પ્રેમની મૌઠાશ, 
પુષ્પિત સુવાસ જેમ સ્રતત આવૃતા મળો. 
તારા અબોલ હોઠ ઉપર જે રમ્યા કરે 
અખેંડ સ્મિત સગ સઘન સજ્જતા મળો. 
અંદર-બહાર, નીચે-ઉપર હોવુ જે ઘટે 
ભ્રમણા વગરની રાત-દિવસ રમ્યતા મળો 


સિડ્કાવાળો ફોન 


હલો... ઓ..., તમે મને ન ઓળખો તેવું તો બને જ 
નહીં. સાંભળો સાંભળો, જુઓ આ હમણાં મારા પેટમાં જે 
રણકાર થયો એ.પેલા રમણકાકાએ નાંખેલા સિડ્કાનો જ તો 
હતો. ! હા, હું સિક્કાવાળો ફોન !કેમ હસી પડાયું ? તમારો 
વાંક નથી. મારા પર કેટલાયે લોકો હસે છે. પણ હું તે બધું 
ગણકારતો નથી. કેમકે હું જાણું છું કે હું તમને સૌને કેટલો 
ઉપયોગી છું. 

હલો, શું વિચારો છો ? એમ જ ને કે હું હાઈસ્ફૂલના 
પેપરોમાં પૂછાતો કોઈ નિબંધ કહું છું : “સડેલા કોઈન 
બોડ્સની આત્મકથા.' આથી જ વિચારે ચડ્યા હતા ને ? હું 
કંઈ અહીંમારી આત્મકથા કરવા નથી આવ્યો, મારે તો વાતો 
કરવી છે, મારી નહીં, તમારી. તમારી એટલે તમારા સૌની. 

મારું એક કામ કરી આપશો ? આ કમળાને જરા 
સમજાવી આપશો ? કમળા કોણ એમ ? કમળા એટલે 
આપણા ધમાની વહુ ! હવે ધમો એટલે..., રોજ સાંજે 
કારખાનેથી છૂટીને અહીં ફોન કરવા આવે છે, બીજી શી 
ઓળખાણ આપું તમને ? તોયે ન ઓળખ્યો ? માંડીને વાત 
કરવી પડશે. 

પહેલાં મારો ફાળો ગણાવી દઉ. એમાં ગભરાવ છો શા 
માટે ? ઈનકમીંગ બિલકુલ ફી છે ! આ હમણાં ગયા એ 
રમણકાકાને ઉનામાં કામ કરતા તેના દીકરા સાથે રૂબરૂ હુંજ 
વાત કરાવું છું. આજુબાજુના હીરાના કારખાનામાં દૂર દૂરથી 
કામ કરવા આવેલા કારીગરોને સાંજ પડે તેમનાં સગાવહાલાં 
સાથે હું જ મેળાપ કરાવી દઉં છું. તમારા ગજવામાં ભલે 
મોબાઈલ હોય તો પણ હું વધારે કિફાયતી હોવાથી તમને મારો 
ઉપયોગ કરવો જ વધારે પરવડે છે એ તમે પણ જાણો. જ છો. 
એટલે મારા આ. મોટા લાલ પેટમાં સતત સિક્કાની ખણખણાટી 

ચાલુ જ હોય છે. 

હલો... ઓ..., રસ પડ્યો ને હવે વાતમાં ? તો આગળ 
વધારું. નાનકડી ઓરડીમાં કાકાના દીકરા રૂખડ સાથે 
રૂમપાર્ટનર તરીકે રહી હીરા શીખવા આવેલો આ ધમો બીજે 
દિવસે જ તેના ગામડે ફોન કરતો હતો, “બાપુજી, ધીમે ધીમે 
કામ ફાવતું જાશે તો વાંધો નહીં આવે. રૂખડનો શેઠ દિલનો 


લ્ટ્શ 


અજય ઓઝા 


ઠીક લાગે છે. તમે ચિંતા કરતા નહીં.' ત્યારે એના બાપાએ 
મારી અંદરના દોરડા ભીંજવી નાખે એવા ભીના આશીર્વાદ 
ધમાને આપેલા. ધમાની સાથે આવેલો રૂખડ પણ ખુશી- 
સમાચારની વાતો કરી લે. જો કે ધમાનો બાપ દર વખતે અચૂક 
પૂછે, “વાત કેટલે પહોંચી ?' એટલે ધમો “બધું ઠીક ઠીક થઈ 
જાશે. થોડું સેટીંગ થઈ જાય એટલે ઘી ના ઠામમાં ઘી પડી 
જાશે. તમે ઈ બધી ચિંતા છોડી ઘો.' એવો ગોળ ગોળ જવાબ 
આપી દેપણ ફોડ નપાડે. 

સોસાયટીની કોઈ સ્ત્રી સમયસર ઘેર ન પહોંચનાર 
પતિને મારી હાજરીમાં જધમકાવી નાંખે છે. તો કોઈ સ્ત્રી વળી 
સાવ નકામી વાતોમાં મારો સમય અને પોતાના સિક્કા બરબાદ 
કરતી રહે છે. કેટલાક ચબરાકિયા માણસો મારો ઉપયોગ 
માત્ર આઉટ ગોઇંગ માટે જ કરવાનો હોવા છતાં કોઈને 
મિસકોલ કરવા માટેપણ કરે. પછી માત્ર મફતમાં કોલ રીસીવ 
કરે ત્યારે મારો માલિક રાતોપીળો થઈ જાવ. 

ઘણીવાર આ પ્રકારની અનિવાર્ય એકવિધતાથી હું 
થાકી જાઉ છું. એટલે પછી એકવિધતા માંહેંથી કોઈ ને કોઈ 
વિશિષ્ટતા ખોળવાની આદત મને પડતી જાય છે. જેમ કે 
ઉછીનો સિક્કો તફડાવીને ફોન કરતા માણસ પ્રત્યે મને 
અનહદ ગુસ્સો આવે છે, તો બિનજરૂરી વાતોમાં સમય 
બગાડતા લોકો મને કેટલાય પ્રકારનું મનોરંજન પૂરું પાડે છે. 
હીરા ઘસનારો કયો માણસ કેટલા પૈસા પોતાના વતનમાં 
મોકલે છે કે મંગાવે છે તેની મને જાણ હોય છે. કોણ ક્યારે 
કોની સાથે નવી ફિલ્મ જોવાનું છે તેય હું જાણું. આજુબાજુમાં 
કોના ઘરમાં શી પરિસ્થિતિ ચાલતી હોય છે તેની સંપૂર્ણ 
માહિતી મને સહજ પ્રાપ્ય હોય છે. પિયરમાં રહેવા આવેલી 
સગુણાને તેનો પતિ કઈ તિથિએ, તેડવા આવશે તે મને પૂછો. 
સુરતની કઇ પેઢી ઊઠી જવામાં છે તેની સાવ ખાનગી બાતમી 
મને પહેલાં મળે. કઈ યુવત્તીનો પ્રેમી તેને આજે કયા સ્થળે 
મળવા આવી શકે તેમ નથી તે કારણો સાથે હું બતાવી શડું. 

એટલું જ નહીં, ત્રણ દિવસથી નજીકના ગામડામાં ફોન 
કરવા મથી રહેલ આ ધમાના મનમાં શી વ્યથા ઉછળી રહેલ 
છે તે પણ હવે તો હું જાણી ચૂક્યો છું. બે-ત્રણ દિવસથી 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૭૭ 





પોતાના બાપા ચાલે વાત કર્યાષછી ધમો નજીકના ગામડે ફોન 
લગાડી પૂછતો હોય છે, “હેલો, કોણ કમળા બોલે છે ? 
પહેલા એવુ બનતુ કે ફોન લાગતો નહીં. પણ હવે એવુ બને છે 
કે ફેન લાગે છે પણ વાત થતી નથી. ઘણા દિવસ આવુ ચાલતુ 
રહ્યુ ધમો. નંબર લગાડી કોણ, કમળા છે ” બોલે કે તરત જ 
ફોન કટ. ધમાના ગજવામાં રહેલા સિક્કાઓ આ “કમળા” 
નામમાં જ ખર્ચાઈ જતા. હુ મૂઢ થઈ જોઈ રહુ. આથી મતે એ 
જાણવાની ઉર્ત્કંઠા થઈ આવી કેઆ કમળા છે કોણ ?પણ એ 
જાણવા મારા માટે એક જ રસ્તો હતો કે ફોન કટ થયા વગર 
વાતો થાય અને ખાસ તો કમળા સાથે વાત થાય તે જરૂરી હતુ. 

હલો....હુ નહોતો કહેતો મારે મારી વાત કરવી જ નથી. 
તમારી સૌની જ વાત કરવી છે ને જગતમા ક્યો એતો માણસ 
છે જેને પારકી પચાતમાં રસ ન હોય. ? રસ પડ્યો હોય તો 
વચ્ચે એક ખાનગી વાત જણાવી ૬ઉ આ રમણકાકાનો દીકરો 
ઉનાની કોઈ ફેકટરીમાં નોકરી કરે છે વહુ દીકરો. ઉનામા 
મકાન રાખી રહે છે થોડી ગોઠવણ થઈ જાય પછી 
રમણકાકાને ઉઈ જવાની વાત હતી પણ દોઢ રસ થવા આનુ 
તોવે દીકરો બાપાને સાથે લઈ જવાનુ નામ લેતો નથી ! 

હલો. ઓ ., મને યાદ છે આપણે વાત કરતા હતા 
ધમાની ને એ જેને રોજ રીંગ મારે છે એ કમળાની. આખરે 
એક દિવસ. ધમાની વાત થઈ કમળા સાધે. 

“હલી, કીણ કમળા. 9 

જેમ, ? શું કામ છે ? 

“કુમળા !ડકેમ્‌ ફ્ઞોન કાપી નાખે છે ? મારે તારુ જ 
કામ હતું. તને વાત કરવી હતી.” 

'તમે શુ કામ અહીંય! ફોન કર્યો ? શું કામ છે ? 

પું ડયારે આવીશ ? તુ કહે તો તને લેહ આવુ.' 

નેફાન કંટથઈગ્વા મનેસવજણૂુકેકમળા હવાની 
પત્ની છેઅનેતેકોઈકારણેપિવરચાલી ગઈ છે ફોનક્ટથયા 
પછીની કેટલીયનબોલાયેલી તાતોમારાફરતેઘુમરાવા લાગી. 

એક દિવસ મોડી સાજે ધમો અને રૂખડ આવ્યા. 
બંનેના મોઢા. ઊતરેલા હતા, રૂખડે ધમાના બાપાને ફોન 
લગાડ્યો 

“કાકા, રૂખડ બોલુ છુ હવે ધમો કાલ સામાન લઈને 
પાછોગામડેઆવી જાયછે હેં ?ના,એનેઅહીંફવતુ નથી, 
-ના,ના,પણ એનેગમતું જ નથી ને...,હા, કામ તો જવીગ્યુ'તુ, 
ને બધું બરાબરગોઠવાઈગ્યુ'તૃ ડા,પણ. પણ તમને તો 
ખબર જ છે ને..., નથી માનતા, કોઇ વાતે નથી માનતા. શુ 


એપ્રિવ ૨૦૦૮ ૪૭૮ 


કરવુ ?..હા,લ્યોતમેજવાત કરોને,ધમાનેઆપુછું ' 

“હા, બાપુજી ના, બધુ આવડી ગયુ પૈસાય સારા 
મળે છે પણ. પણ મનનથી માનતુ એટલે જને! પણ 
ગમતુ નથી. રૂમમા! રે'વું બધા કામ હાથે કરવા, લોજમાં 
ખાવુ, સોરવેનહીં એનુ શુ કરવુ ? .ઈ તો કયા માનેજ છે ? 

-કેટલીય વાર કીધુ ? હજીયે એકવાર કહી જોઈશ. ..પણ 
નઈ માને તો હુ હવે કાલે પાછો વયો આવુ છું ન્‌, મારો જીવ 
મુઝ્રય છે ' કહી ધમાએ ફોન મૂકી દીધો. પછી રૂખડને કહે, 
તુરૂમયરજઈ મારો સામાન બાઇ, હું છેલ્લી વાર ફોન ડરી 
જોઉ ” કહી ધમો રૂખડને થોડે દૂર છોડી પાછો ફોન કરવા 
આવ્યો. વાં સગુણાએ આવીને રીસીવર ઉપાડી લીધુ. ડુજાણુ 
એણે ફેક્ટરીમાં એના પતિને મોબાઇલ જોડ્યો, 

“યા છો ? ફેક્ટરીમાં ? 

“હા, રીસેસ પડી છે, જમવા બેસુ છું શુ ્ઞેન કર્યો ? 

“ેમ ભૂલી ગયા ? 

શુ ૪, 

જોમવરે પૂતમ છે' 

શને શુ અબર ? હશે, તે એમા આયલ્ે શુ ? 

“કેમ ? સોમવારે તમે મને તેડવા આવવાના છો ને ! 
મારે તયા આવીનેપૂનમનુ જાગરણ કરવાનુ છે' 

“હો , હા. ,ભૂલી ગયો, પણ એમા થોડો ફેરફાર 
કરવો પડે એમ છે' 

'ફેરફાર ? શેનો ફેરફાર ? સગુણાએ. બીજો સિક્કો 
નાખ્યો, અને દબાયેલા ચિંતિત સ્વરે બોલી. 

“બા હજીય નારાજ છે તારાથી.” 

“કેમ ? હવે શું વાધો છે ” 

“તને દીકરી જનમી ને એટલે.' 

“અના શારોરુવાકં ? 

એવુ નથી કહેતો સગુણા, તુ વાતને સમજવાનો વિચાર 
કર” 

'એટલે મારે અહી સૌને શૌ જવાબ દેવો ? ને તમનેય 
મારા વગર કેટલી તકલીફ પડતી હોય ? વધુ એક સિક્કો 
પડવાથી સામે ઊભેલો ધમો અકળાઈ ઊઠયો. 

જા, ના સગુણા, તુ મારી સિંતા જ કરતી નહીં. ભાભી 
દરરોજ સવારે નિયમિત ટીફીન બનાવી આપે છે, જો ને આજે 
ટીફીનખોલ્યુ ત્યા જ મને ભાવતું સરગવાનુ ચણાના લોટવાળું 
શાક દેખાયુ.' 

'શુ કહ્યુ ? સરગવાનુ શાક ? તમને સરગવો તો 


બ્રશ 


ભાવતો જ નથી !સરગવો જોઈને તમે ઊલટી કરો છો ! 

. “હવે એવું નથી. સમય જતાં બધી ટેવ બદલાયા ડરે. 
છોડ એ.બધી વાત. હવે તારીખ નક્કી થશે એટલે તને જણાવી 
દઇશ.' 

સગુણા ગઇ એટલે ધમાને રાહત થઈ. તેને કમળાને 
ફોન લગાડવો હતો. મને પણ ધમા જેટલી જ ઉતાવળ હતી. 
રીસીવર ઉપાડતાં પહેલાં લે હાથ જોડી ભગવાનનું સ્મરણ 
કરતો હોય તેમ આંખો બંધ કરી ઊભો રહ્યો. એના મનમાં પણ 
ઊંડી કશ્મકશ ચાલતી હશે. તેણે આંખો ખોલી ત્યારે અચાનક 
પ્રગટ થયેલા રમણકાકાએ રીસીવર ઊંચકી લીધું હતું. હું અને 
ધમો બંને ફરી અકળાયા. 

એકલા રહી થાકેલા-હારેલા રમણકાકા દીકરાને ફોન 
કરે ને ત્યાં આવવાની ઈચ્છા જણાવે, “બેટા, દોઢ વરસ થયું. 
હવે તો તું સેટ થઈ જ ગયો હોઈશ ને ? મારાથી હવે એકલા 
રહી શકાતું નથી. આંખો અને કાન નબળા પડી ગયા છે. ગઈ 
કાલે કૉફીમાં દૂધને બદલે છાશ નંખાઈ ગઈ ને આજે સવારે 
આવેલા ધરતીકંપના આંચકાઓ અને શોરબકોર મને એકને 
જ સંભળાયા નહીં. તું તારી સાથે લઈ જા તો છૂટકારો થાય.' 
ત્યારે દીકરો કહે, “તમને અહીં બહુ ફાવે એમ નથી. હજી 
મારુંય બરાબર ગોઠવાયું નથી. પીન્ટુની મમ્મીની તબિયત પણ 
સારી રહેતી નથી. આ બધી ઉપાધિમાં હું તમને કેમ લાવું ? 
કાંઈ પૈસાની જરૂર હોય તો મોકલું.” 

મારા સ્ટેન્ડનો ટેકો લઈ રમણકાકા એસીડીટીનીગોળી 
ચગળવા લાગ્યા ને પછી મારા રીસીવર સામે જોવા લાગ્યા, 
જાણે હું બધું સાંભળી રહ્યો છું એતેઓ પામી ગયા હોય તેમ. 
સામે ઊભેલો ધમો હાથમાં સિક્કાઓ રમાડતો વ્યથામાં આંટા 
મારી રહ્યો હતો. છેવટે એનો વારો આવ્યો. 

“હલો, કમળા ? હું બોલું છું.” 

'શું છે ?' 





વર્ષની હતી. 


હૅરિઅટ મનરો ૧૯૧૦માં... 


લ્ટ્શ 


“તમે રોજ ઊઠીને કોન કરશો તો વિચાર ફરી જાશે ?' 

“એમ નહીંપણ તને વાંધો શું છે એ તો કહે ?' 

“તાહ આટલા વખતે વાંધો શું છે એ તમે નથી જાણતા 
એવું તમે કહો છો !?' 

“પણ હવે એવું નથી રહ્યું. તું કહે એ પ્રમાણે જ બધું 
થાય છે. પછી કાંઈ ?' 

હું ફોન મૂકું ?' 

“કમળા, તેં જે જે કીધું ઈ પ્રમાણે મેં કર્યું. અહીંયાં 
આવીને કામ શીખવા માંડ્યો. તું આવ તો. આપણે અહીંજ 
મોટી રૂમ રાખવાની છે. ગામડે જવાનું નથી. બા કે બીજુંકોઈ 
તને કાંઈ કહેશે નહીં. તું સાવ સ્વતંત્ર !પછી કાંઈ ? હું રોજનું 
એંશી રૂપિયાનું કામ કરતો થઈ ગ્યો છું. એટલે મહિને મારો 
ખરચ કાઢતાં બે હજાર તારા હાથમાં આપી દઈશ. અત્યારેતું 
કે'તી તી એમ બધુંય સેટીંગ થઈ ગ્યું છે. હવે તું જ કહે તને 
વાંધો શું છે ?' 

સામે છેડેથી કશોય અવાજ આવતો બંધ થઈ ગયો 
છતાં ધમો તો એક પછી એક સિક્કા નાંખતો જ ગયો ને બસ 
એકપ્રશ્ દોહરાવતો ગયો : તને વાંધો શો છે ?? તને વાંધો શો 
છે ??? મારું પેટ સિક્કાઓથી લથબથ થઈ ગયું. થયું કે હવે 
એક પણ સિક્કો પડશે તો પેટ ફાટી જશે. જાણે ડૂમો ભરાઈ 
આવ્યો, મારા દોરડા, સ્પીકર, રીસીવર, ટ્રાન્સમીટર બધું જ 
હલબલી રહ્યું. ને ફોન કપાઈ ગયો. 

હલો... ઓ, ક્યાં ચાલવા માંડ્યા ? હેં ? ના ભાઈ ના, 
હજી ક્યાં વાત પૂરી થઈ છે ? હજી તો રમણકાકાનો દીકરો 
રમણકાકાને ક્યારે ઊના લઈ જવાનો છે તેની વાત બાકી છે, 
સગુણાનો પતિ ક્યારે તેડવા આવશે તેની વાત કરવાની બાકી 
છે, સુરતની એક પેઢીની સાવ ખાનગી વાત તો તમે સાંભળી 
છે જક્યાં ? શું કામ ભાગ્યા ? ઈનકમીંગ બિલકુલ ફ્રી જ 
છે !ને હજી તો તમારી જ સાત એક ખાનગી વાત જે તમે નથી 
જાણતા એ તો કરવાની જ રહી ગઈ ! હલો... ઓ... ! 


ઓક્ટોબર ૧૯૧૨માં હૅરિઅટ મનરોએ. અમેરિકાના શિકાગો શહ્ટેમાંથી ૧૦૦૯૪” 
માસિકની શરૂઆત કરી અને ત્રીજા જ એકથી સાહિત્ય જગતમાં એની વિશિષ્ટ મુદ્રા અંકિત થવા 
માંડી. શ્રી રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની ૬૧ કવિતાઓના અનુવાદો એમાં પ્રગટ થયા, અટલાન્ટિક સમુદ્રની બન્ને 
તરફના પ્રસ્‍થાપિત અને નવોદિત કવિઓની કવિતાઓ. એમાં પ્રગટ થવા લાગી. ડબલ્યૂ બી વેટ્સ, 
જ્હોન રીડ જેવા કેટલાય કતિઓ એનાં પૃષ્ઠો પર ચમક્યા. એઝરા પાઉન્ડે ૦૦૯૪)”ના વિદેશી 
સંવાદદાતા તરીકે પણ કામ કરેલું. તેમણે ટી. એસ. એલ્ટિટનું પાછળથી ખૂબ પ્રખ્યાત “આલ્ફેડ 
જે, પ્રૂફરોકનું પ્રેમગીત' 1૦૯ણતઝમાં પ્રથમવાર પ્રકાશન માટે મોકલ્યું ત્યારે એલિયટની ઉંમર ૨૧ 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૭૯ 





ભારતના પુનરૃત્યાનના જ્યોતિર્ધરો 





દુષ્યંત પંડ્યા 


પ : સ્વામી નિરંજ્નાનન્દ 


ઓગણીસમી રાદીની છેલ્લી ' 
પરરીસીમાં કોલકાત્તામાં ડોક્ટર. 
ખાારીચંદ મિત્ર નામના ગૃહસ્થ રહેતા, 
પક્ષિમની અસર હેઠળ પ્રેતાત્માઓ સાથે 
તાતશીત કરવાનું મંડળ એ ચલાવતા 
ચોવીસ પરગણાના રાજારહાટ નામના 
ગામડેથી એમનો ભાણેજ નિત્યનિરંજન 
ઘોષ (જન્મ આશરે ૧૮૬૨) ભણવા માટે 
આનો.મામાનાપ્રેતાત્માને બોલાવવાના 
કાર્યમાં એને રસ પડ્યો ૧૮૮૧માં કે 
૧૮૮૨ના આરંભમાં ડો પ્યારીચંદને 
અને એમની મંડળીને શ્રી રામકૃષ્ણને | 
માધ્ધમ બનાવી એમના દ્વારા ન પ ક 
પ્રેતાત્માઓને બોલાવવા વિચાર આવ્યો “ ક્ત 
અને એ મંડળી ઉપડી દક્ષિણેશ્વર ખૂબ 
મથામણ છતાં એ પ્રેતાત્માવાદીઓ શ્રી રામકૃષ્ણને માધ્યમ 
બનાવવામાં સફળ ન થયા. પણ, શ્રી રામકૃષ્ણની વેધક નજરે 
પ્યારીચંદના ૧૯-૨૦ વર્ષના ભાણેજને પકડી લીધો. “એલા, 
આમાં તો તું પોતેપ્રેતાત્મા બની જશે. અહીં ફરી વાર આવજે, 
એકલો. પ્રેતાત્માવાદીના આચ્છાદન પાછળના વિશુધ્ધ 
આત્માને એમની બાજનજરે બરાબર પકડી પાડ્યો હતો અને 
જાણે પૂ્વીનેરધારિત હોય તેમ, આ નિરંજન પણ પોતાના ભાવિ 
ગંતવ્રથાનને ઓળખી ગવા હતા. 

આ પછી થોડા જ દિવસો. બાદ ઠાકુરનો અદશ્ય 
પ્રેમદોર નિરંજન (આપણે હવે આ નામ જ વાપરશું) ને 
દક્ષેણેશ્વર ખેંચી ગયો. ભક્તોથી વીટળાઈને બેઠેલા ઠાકુર 
જ્ઞાનાનન્દની લહાણી કરી રહ્યા હતા, સંછાકાળ થવા આવતાં 
એમંડળી તિખરાઈ ખૂબ.નિકટના પરિચિત હોય તે રીતે ઠાફુરે 
નિરંજનને નિકટ બોલાવા. નિરંજનની આ મુલાકાત વિશે લાટૂ 
મહારાજે કહ્યું છે કેઃ “નેરંજનભાઈ પહેલી વાર દક્ષિણેશ્વર 
આજા ત્યારે ઠાકુરે એમને કહ્યું હતું કે, તૃ સંસારી લોકો ૫ર 
નત્તાણું ઉપકાર કરે અને તેમનું એક જ નુકસાન કરૈ તો, તે 
લોકો તને માફ નહીં કરે.પણ તું ઈશ્વરના નત્તાણું અપરાધ ડરે 


એપ્રિવ ૨૦૦૮ . ૪૮૦ 






ના 
હ 
શ. 
નણ પજ 
ન સક 





અને ફક્ત એક જ કામ એને ગમતું કરે 
તો, તારા તમામ અપરાધો ઈશ્વર માફ 
કરી દેશે મનુષ્યના પ્રેમ અને ઈશ્વરના 
પ્રેમ વચ્ચેના આ તફાવતને કદી ભૂલતો 
નહી.” 

આ વાર્તાસરિતામાં સેલારા 
મારવા નિરંજનને ખૂબ ગમતું હતું પણ 
ધીમે ધીમે અંધારાની ચાદર ઘેરી બનવા 
લાગતાં એ ઊઠવાનું કરવા લાગ્યા. ઠાકુરે 
એને રોકાઈ જવા કહ્યું પણ નિરંજને કહ્યું 
: “મામાને કહીને આવ્યા વિના રાત 
રોકાઉ તો એ નારાજ થાય. મેંઘેર કોઈને 
કહ્યું નથી ' શ્રી રામકૃષ્ણે રજા તો આપી 
પણ પાછા આવવા માટે નિરંજનને બાધી 
લીધા નિરંજનના પગ ભલે વેગથી 
કોલકાત્તાનો પંથ કાપતા હતા, એમનું મન દક્ષિણેશ્વરજ એ 
મૂકી આવ્યા હતા.પ્રેતતિદ્યાનાં ભૂતપ્રેતો ઠાકુરની વાકગંગામાં 
તણાઈ ગયાં હતાં એના ચિત્તરાજ્યમાં ઠાકુરની જ આણ 
પ્રવર્તતી થઈ ગઇ હતી. 

દક્ષિણેશ્વરનું આ આકર્ષણ ત્રણ-ચાર દ્વિસ બાદ ફરી 
નિરંજનને ઠાકુર પાસે ખેંચી ગયું. ઠાકુરના ઓરડાને ઉબરે પગે 
મૂકતાં જ, પાસે આવી ઠાકુરે એમને. બાથમાં લઈ લીધા. 
"નિરંજન, તું ભગવત્યાપ્તિ ક્યારે કરીશ, ઈશ્વરચરણે મન 
ક્યારે પરોવીશ ?' ઠાકુરે પોતાના એક આધ્યાત્મિક સંતાન 
માટેચિંતા ભક્ત કરી. પોતાનાપ્રત્વેની ઠાકુરની આ લાગણી 
નિરંજન માટે રહસ્ય બની ગઈ એ રહસ્ય એ ભલે તે સમવેન 
ઉકેલી શક્યા પણ, ઠાકુરની અમૃતમય તાણીએ એમને એવા 
બાંધી લીધા. કે, એક નહીં પણ ત્રણ રાત એમણે ઠાકુર 
સાન્નિધ્યે ગાળી પરિણામ ? ચોયે દહાડે એ ઘેર પહોંચ્યા 
ત્યારે મામા રાતાચોળ બની ગયા, નિરંજન પર કડક પહેરો 
બેસાડી દીધો. પણ મામાનું મન થોડા દિવસ બાદ નરમ પડ્યું 
અને નિરંજનની ચારેકોર અજ્ઞાત દિવ્ય શક્તિ ઘરનાં ચાકરોને 
દેખાવા લાગી. નિરંજન દક્ષિબેશ્વર મુક્તપણે આવતા થઈ 


બ્ટ્શ 


ગયા. અને દક્ષિણેશ્વરના અધિષ્ઠાતાને નિરંજનમાં અંતરંગ 
મંડળનો. શિષ્ય, માયાથી સર્વથા મુક્ત, ઈશ્વરકોટિ જીવ 
દેખાયો. નિરંજનને ધનુષ્યબાણથી રમતા જોયાનું પોતાને દર્શન 
થયા પછી, ઠાકુરે એમને શ્રી રામચંદ્રનો આંશિક અવતાર 
કહ્યા. 
પોતાની માતાના નિભાવ માટે નિરંજનને નોકરી લેવી 
પડી હતી એટલે ઠાકુર એની પ્રત્યે ઓછા નારાજ થયા હતા. 
બૈરીબાળને માટે નોકરી લીધી હોત તો, ઠાકુર એનો ત્યાગ પણ 
કરી દેત. ઓફિસેથી છૂટ્યા પછી એકવાર સીધા એ 
કાલીવાડીએ ગયા. મુહૂર્ત જોઈને ગયા ન હતા છતાં, ઠાકુરે 
કૃપા કરી એમની જીભ ઉપર મંત્ર લખી તેનો જય કરવા કહ્યું. 
“મારી આંખો બંધ ડરી મંત્ર જપવા લાગ્યો તો, મારા 
ઓરડામાં અસંખ્ય આગિયા દેખાવા લાગ્યા. મારા મસ્તકમાં 
મંત્ર સતત ચાલતો રહ્યો. ઊંઘી શક્યો નહીં... હું ગાંડો થઈ 
જઈશ એમ લાગ્યું. ગભરાઈ ગયો અને ત્રણ દિવસ પછી 
દક્ષિણેશ્વર જઈ મેં ઠાકુરને પૂછયું : “મહાશય, આપે મને શું 
કરી મૂક્યું છે ?' આના જ્વાબમાં એ હસ્યા અને મંત્રની 
શક્તિ પાછી ખેંચી લીધી.” આ એમના પોતાના જ શબ્દો છે. 

બધા શિષ્યોને ઠાકુર એક જ લાકડીએ ન હાંકતા. 
પોતાની ઉપર ખોટાં આળ. ચડાવનાર નાવના સહયાત્રીઓનો 
વિરોધ કર્યા વગર સાંભળી રહેનાર યોગીન (ભાવિના સ્વામી 
યોગાનન્દ)ને ઠાકુરે આકરો ઠપકો આપ્યો હતો. એ. જ રીતે 
દક્ષિણેશ્વર નાવમાં આવતા નિરંજન, ગુરુની ટીકા કરનારાઓને 
ડુંબાડવા તૈયાર થયા હતા ત્યારે, નિરંજનને વધારે આકરો 
ઠપકો સાંભળવો પડ્યો હતો. જુદી જુદી પ્રકૃતિના બે શિષ્યોને 
સમાન ઘટના સામે જુદો જુદો પ્રતિભાવ દાખવવા બદલ 
એકબીજાથી સાવ વિરોધનો બોધ એ આ ગુરુની વિશેષતા 
હતી. 

એ.જ ગુરુએ નિરંજનની વિશેષતા આમ ચીંધી બતાવી 
હતી : “(થ્રી મ. ને) જુઓ આ છોકરો સાવ નિષ્કલંક છે. પૂર્વ 
ભવોની ખૂબ તપશ્ચર્યા વિના કોઈ નિષ્કલંક બની શકે નહીં. 
ઢોંગી ને ગણતરીબાજ ચિત્ત કદી ઈશ્વરને પામી શકે નહીં...” 

“માતા જગજનનીનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે. માણસે 
પોતાની માતાને ઉચ્ચ આદર આપવો જોઈએ. તેં બૈરી છોકરાં 
માટે નોકરી લીધી હોત તો, મેં કહ્યું હોત : ધિક્કાર છે તને, 
હજારોવાર ધિક્કાર છે ! (રામકૃષ્ણ કથામૃત, જૂન ૧૫, 
૧૮૮૪ની નોંધમાંથી) 


લ્ટ્શ 


પુત્રના પરાક્રમનું પિતા ગૌરવ કરે તેમ ઠાકુરે ભક્તો 
પાસે નિરંજનનાં ભરપેટ વખાણ કર્યા હતાં. “નિરંજન તરફ 
નજર કરો. એને કશાનું વળગણ નથી. ગાંઠના પૈસા ખર્ચી 
ગરીબ દર્દીઓને એ હોસ્પિટલે લઈ જાય છે. અને લગ્ન 
બંધન ? એ કહે છે કે, હું લગ્ન કરવાનો નથી.” કામકાંચનનો 
ત્યાગ ઠાકુરના બોધનું ધુવપદ હતું. નિરંજને એનો અમલ કર્યો 
હ્તો. 

“કથામૃત'માં શ્રી મ.એ. નોંધ કરી છે કે : “નિરંજન 
બોલીને તેઓ (ઠાકુર) રોઈ પડ્યા... આંસુ સાથે ઠાકુર બોલ્યા 
ઃ અરે નિરંજન !ઓ બેટા !આવ !આ ખા !તને ખવરાવીને 
હું ધન્ય ક્યારે બનીશ ? મારે ખાતર તેં આ માનવરૂપ ધારણ 
ક્યું છે.' અને જાણે ઠાકુરના આ આર્ત સ્વરે નિરંજનના 
હદયતંત્રને હલાવી નાખ્યું હોય તેમ, નોકરીનું રાજીનામું આપી 
નિરંજન ગુર્ચરણે આવી પહોંચ્યા. આનંદતિભોર ઠાકુર બોલી 
ઊઠયા : “તું ગળીવાળાના મકાનમાં ફલાણી જગ્યાએ રહેતો 
હંત્તો... ફલાણે દહાડે તારા ડેપ્યુટીને ઘોડે તું બેઠો હતો, 
ધનુષબાણ લઈ તું.આ જગ્યાએ ઊભો હતો...' ઠાકુર કેવા 
સર્વજ્ઞ છે તે નિરંજને જાણ્યું ! 

શ્રી રામકૃષ્ણની પાઠશાળા અનોખી હતી. એમાં 
પાઠ્યપુસ્તકો ન હતાં. લખવા ગોખવાર્નું ન હતું. સમયનું બંધન 
ન હતું. પણ પોતાના શિષ્યોના આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે, 
આવશ્યક દરેક બાબત ઉપર ઠાકુરની ચકોર નજર રહેતી. 
નિરંજનને ઘીનો આહાર અત્િ પ્રિય હતો. - એ ક્સરતબાજ 
અને તંદુરસ્ત દેહયષ્ટિવાળા હતા. તે જોઈ ઠાકુર બોલી ઊઠયા 
* વાહ રે !તુંઆટલું બધું ઘી ઝાપટે છે તે તારે શું લોકોની બૈરી 
દીકરીઓનાં અપહરણ કરવાં છે ?' પોતે અમુક દિવસે 
ઠાકુરને મળવા આવવાનું કહ્યું હતું પણ તે દહાડે એ તેમ કરી 
શક્યા ન હતા. તે બદલ પણ ઠાકુરે નુકતેચીની કરી હતી. 
વચનનું પાલન કરવું જ જોઈએ. 

પરંતુ નિરંજનની અનાસક્તિ તરફ ઠાકુર સૌનું ધ્યાન 
દોરતા. એમણે કહેલું કે, “આ નિરંજન જુઓ. એ કોઈ વસ્તુમાં 
આસક્ત નથી. પોતે રૂપિયા ખર્ચીને ગરીબ દર્દીઓને દવાખાને 
લઈ જાય છે. વિવાહની વાત થતાં કહે છે : બાપ રે ! 
વિશાલાક્ષી નદીનો વમળ છે... તે એક જ્યોતિ ૫૨ બેઠેલો છે. 
ઉઇરમ-કથા', ભા. ૩, પુ. ૧૩૨) ઠાકુરના આ અનુપમ સ્નેહે 
એમને કાશીપુરમાં ૧૮૮૫ની ૨૩મી ડિસેમ્બરે બોલાવ્યા હતા 
: તું મારો બાપ છે. હું તારા ખોળામાં બેસીશ.” 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૮૧ 





ઠાકુરના નિર્બાજ સ્નેહથી અને એમના ઉધ્ધારક 
આધ્યાત્મિક સ્પર્શથી સપૂર્ણપણે પ્રભાતિત્‌ થઈને નિરજને 
ઠાકુરને પોતાન! જીવનના ધ્રુવતારક તરીકે સ્વીકાર્યા હતા 
ઠાકુરના દિવ્ય સ્વરૂપનું પણ એમને આકલન થયુ હતુ. એટલે 
તો, ૧૮૮૫નો ઉનાળો ઉતરતા પોતાના ગળાના અસાધ્ય 
રોગની સારવારમાં સરળતા રહે તે હેતુથી, ભક્તોના પડ્યા 
બોલે ઠાકુર કોલકાત્તામા શ્યામપુકુરમાં એક ઘરમા રહેવા 
ગવા. ત્યાં મકાનના ઉપરના માળમાં એક ઓરડામા, ઠાકુર 
માટેગવરથા કરવામા આવી હતી. એમના ચરણસ્પર્શ માટે કે 
એમના બોધતશનો સાભળવા માટે આવતા લોકોને અટકાવવા 
માટે નિરજને ચોકીદારની જવાબદારી સ્વીકારી. ઉપર જવાના 
દાદરપાસે એમનુ સ્થાન હતુ અને એમની મજૂરી વિના કોઈ 
ઉપર જઈ ઠાકુરને ત્રાસ આપી શકતું નહીં. 

ગિરીશ ઘૌષના નાટકોમાં અગત્યના પાઠ ભજવતી 
અભિનેત્રી વિનોદિની નામે હતી તે એ, પોતાનો એ સમવે 
ગણાતો સાવ હલકો વવસાય હોવાં છતા, ઠાકુરની કૃપા પામી 
હતી. ઠાકુરની માદગીની ખબરપ્ડતા ઠાકુર પાસે જવાની એને 
પ્રબળ ઈચ્છા થઈ પણ સ્ત્રી હોવાને કારણે, અભિનેત્રી હોવાને 
કારણે અને ઠાકુર પાસે કદી જ ગઈ ન હોવાને કારણે એની 
ઈચ્છાપૂર્તિ આસાન ન હતી અને તેમા વળી આ નિરજન નાર્ડુ 
પાર કરવાનુ લગભગ અશક્ય હતુ. 

ઠાકુરના એક ભક્ત અને ગિરીશ ઘોષના મિત્ર 
કાલીપદ ઘોષને વિનોદિનીએ પોતાની પ્રબળ ઈચ્છાની વાત 
કરી. કાલીપદના ફળદ્રુપ ભેજાએ માર્ગ ખોળી કાહ્યો. 
તિનોદિનીને યુરોપીય પુરૃષતેશ પહેરાવો ને શિર પર થોડી ટેઢી 
હેટ પણ પહેરાવી દીધી અને દાનાકાલી કાલીપદ ઘોષ 
મહાશય, એક યુરોપિયન ભક્ત ઠાકુરને મળવા માગે છે 
કહી વિનોદિની સાથે સડસડાટ સીડી ચડી ગયા. એના ઉપર 
ગયા પછી, શિર પરથી હેટ ઉતારી લઈ પોતાની સાચી 
ઓળખાણ વિનોદિનીએ આપી ત્યારે, ઠાકુર આનદથી હસી 
પડ્યા અને તેમણે તિનોદિનીને ચરણસ્પર્શ કરતાની રજા પણ 
આપી. એ બને નીચે આવ્યા અને ઘટસ્ફોટ થતા નિરજન 
છોભીલા પડે એ સ્વાભાવિક હતુ. 

શ્યામપુકુરના એ મકાનમાં કાલીપૂજાને દિવસે 
(૧૮૮૫ના નવેમ્બરની ૬૬્ીએ) ગિરીશની પ્રેરણા હેઠળ મા 
કાલીને અર્પણ કરવાના પુષ્પો સૌ ભક્તોએ ઠાકુરને ચરણે 
અર્પણ કર્યા હતા ત્યારે, એ ભક્તવૃદમા જોડાવાનું સદ્ભાગ્ય 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ ૪૮૨ 





નિરેજનને પણ સાપડ્યુ હતું. નિર્જન અને બીજા સૌ ભક્તોની 
આ ગુરુભક્તિના સાચા પણ, નમતા પલ્લામા હતો ગુરુનો 
પોતાના આ માનસિક સતાનો પરનો તિર્બાજ અનેરોપ્રેમ. 

પણ બગડતી જતી તબિયતને કારણે, ૧૮૮૫ના 
ડિસેમ્બરની ૧૧મીએ, શહેરના દૂષિત વાતાવરણથી દૂર, 
કાશીપુરના તિશાલ ઉધાનવાળા ગૃહે ઠાકરને લઇ જવામાં 
આવ્યા. ત્યાં પણ નિરજનનુ કાર્ય મુલાકાતીઓથી ઠાકુરને 
બચાવવાનું રહ્યુ એમનું પોતાની ફરજ પરનુ ભાન કોઈવાર 
અતિરેક કરી બેસતું. શ્રી રામકૃષ્ણના ગૃહસ્થ ભક્તોમાના એક 
જૂના જોગી રામચદ્ર દત્ત હતા. એકવાર ઠાકુર પાસે કેટલાક 
ફળ લઈને એ કાશીપુર ગયા. દાદરા આગળ ઊભેલા 
ચોકીદાર નિરંજને એમને અટકાવ રામચદ્ર તો કશુ ન 
બોલ્યા પણ ત્યા નજીકમાં ક્યાક ઊભેલા નરેન્દ્રનાથે (સ્વામી 
વિવેકાનન્દે) આ જોયુ રામચદ્ર ઠાકુરના કેવા ભક્ત હતા તે 
નિરજનને કહી, રામચદ્રને ઠાકુર પાસે જવામાં નરેન્દ્રે સહાય 
કરી. 

માથે પાઘડી બાધીને અને હાથમાં ઇડીકો લઈને એ 
દિવસરાત દાદર પાસે બૈસતા અને, રામચદ્ર દત્તની બાબત 
નોંધ્યુ છે એમ એ કેટલાય મુલાકાતીઓને દુભવતા. એકવાર 
એક વિચિત્ર ઘટના બની. વિજ્ય ગોસ્વામી સાથે એક 
અર્ધપાગલ.બાઈ ઠાકુરપાસે કાલી મદિરે આવતી અને મધુર 
કંઠે ભજનો ગાતી. ઠાકુરને એના ભજનો ગમતા પણ, પોતાની 
પ્રત્યેનો એપગલીનો મધુરભાવ.એમને જરાય પસદ ન હતો. 
ઠાકુરને દર્શને એકવાર એ ગાંડી કાશીપુર આવી ચડી. 
નિરજને એને ઉપર જતા અટકાવી. આ રકઝક સાંભળી ઠરે 
શશી (પછીના સ્વામી રામકૃષ્ણાનન્દ)ને મોકલી એ સ્ત્રીને 
પોતાની પારો લઈ આવવા કહ્યુ. આમ એકવાર બન્યુ એટલે એ 
વારંતાર આવવા લાગી, એ પગલીના કજિયાખોર સ્વભાવને 
લઈને બીજા શિષ્યો થોડાક ગભરાતા હતા પણ, નિરંજનની 
મક્કમતાએ એ ગાડી સ્ત્રીને ધક્કા ખાતી બધ કરી. 

૧૮૮૬ના ઓગસ્ટની ૧૧મીએ શ્રી રામકૃષ્ણના 
દેહત્યાગ પછી એક નાજુક પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ ઠાકુરની 
પોતાની અને એમના શિષ્યોની ઈચ્છા હતી કે ઠાકુરના 
દેહાવશેષો ક્યાક ગગાત્ટે સ્થાપિત થાય, ત્યારે રામચદ્ર દત્ત 
અને એવા કેટલાક પ્રૌઢ ભક્તો ઈચ્છતા હતા કે એ અવશેષો 
રામચદ્રે કાકૂડગાછીમા બધાવેલ યોગોદ્યાન મા પ્રસ્થાપિત 
થાય. શ્રી માના કહેવા પ્રમાણે આ રાખની તકરાર હંતી. 


હટ 


ઠાકુરના અવશેષોને ગંગાતટે પધરાવ્યા પછી ત્યાં એક સાદી 
અમથી ખાંભી કરવાની ત્રેવડ પણ શિષ્યો પાસે ત્યારે ન હતી. 
તો ભવિષ્યની કોને ખબર છે ? વાસ્તવિકતા સમજતા 
નરેન્દ્રનાથે.પ્રૌઢોનો પક્ષ લીધો. પણ શશીએ. અને નિરંજને ગુપ્ત 
યોજ્ના ઘડી અને તામ્રકળશમાંથી અધઝાઝેરા અવશેષો એક 
જુદા નતા પાત્રમાં લઈ લીધા અને એ. કળશને સિફતથી 
બલરામને ઘેર લઈ જવામાં આવ્યો. પોતાને મસ્તકે એ જ 
“આત્મારામનો કળશ' ધારણ કરીને બાર વર્ષોપછી સ્વામી 
વિવેકાનન્દ બેલુડ મઠમાં પ્રસ્થાપિત કરવાના હતા. શેષ 
અવશેષોના કળશને શણગારીને કાંકુડગાંછી લઈ જવામાં 
આવ્યો હતો. શશીએ જ એ ધારણ કર્યો હતો. 
૧૮૮૧ની નાતાલ વખતે નરેન્દ્ર અને બીજા કેટલાક 
ગુરુભાઈઓ બાબુરામની માના નિમંત્રણથી એમને ગામ 
ખાંટપુર ગયા હતા. તે મંડળીમાં નિરંજન પણ હતા. તરતાં નહીં 
જાણતા શારદા પ્રસન્ન પુકુરમાં નહાવા પડ્યા અને અચાનક 
ઊંડા પાણીમાં સરી પડ્યા ત્યારે, તરત જ પાણીમાં ઝંપલાવીને 
નિરંજ્ને શારદાપ્રસન્નને સલામત કાંઠે આણ્યા હતા. 
સ્વામી યોગાનન્દને પ્રયાગમાં શીતળા નીકળ્યાના 
ખબર પડતાં નિરંજન ત્યાં સેવા માટે દોડી ગયા હતા. આ 
ઘટના ૧૮૮૯માં બની હતી. બલરામ બાબુની અંતિમ માંદગી 
સમયે પણ નિરંજનાનન્દ ખડેપગે સેવા કરતા. એ રીતે લાટૂ 
મહારાજની માંદગી વેળા એમની સેવામાં નિરંજનાનન્દ પહોંચી 
ગયા હતા. 
વરાહનગર મઠમાં ૧૮૮૭ના આરંભમાં નિરંજન 
જોડાયા અને. બીજા ગુરુભાઈઓ, જોડે એમણે હોમ કરી 
સંન્યાસની પ્રતિશા લીધી હતી. સ્વામીજીએ એમને “સ્વામી 
નિરંજનાનન્દ' નામ આપ્યું હતું. મઠમાં શ્રમ પડે તેવું મોટા 
ભાગનું કામ એમણે ઉપાડી લીધું હતું. પ્રસાદ ધરાવવા માટે 
કંઈ મીઠાઈ ખરીદીને એકવાર એ મઠમાં આવતા હતા. એજ 
માર્ગેએક ગરીબ નારી કાખમાં પોતાના નાના બાળકને ઘાલીને 
આવતી હતી. એમની પડખેથી જ પસાર થતા આ જુવાન 
સ્વામીના હાથમાંની મિઠાઈની સુગંધે બાળક જરા મોટેથી 
બોલી ઊઠયો, “બા, મારે મીઠાઈ ખાવી છે.' માતાએ એને 
વારવા કોશિશ કરી પણ બાળક જોરથી રડવા લાગ્યો. તરત જ 
નિરંજનાન્દ એ. મા-દીકરા પાસે ગયા અનેપ્રેમપૂર્વક મીઠાઈનું 
પડીકું એમને આપવા લાગ્યા. “લે ભાઈ, આ મિઠાઈ ખા ! એ 
બોલ્યા. પેલી ગરીબ બાઈ બોલી ઊઠી : “ના, મહારાજ. આ 


બ્ટ્ણ 





મીઠાઈ તો તમે ભગવાનને ધરાવવા માટે લીધી છે. મારો દીકરો 
એ. ખાય તો એનું અમંગળ થાય.' “ના, મા. તમારો દીકરો 
ખાશે એ ભગવાનના જ ખાધા બરાબર છે.' એમ કહી એમણે 
એ.પડીકું એમને આપ્યું અને પોતે બીજી વાર લેતા માટેપાછા 
બજાર તરફ ફર્યા. 

વૃંદાવનની યાત્રાએથી પાછાં ફફ્યાપછી શ્રી મા એકલાં 
કામારપુકુરમાં વસતાં હતાં ત્યારે, સંન્યાસ લેતાં રોકીને અને 
કંઈ પાઈ દઈને પત્નીએ જેને પાગલ કરી મૂક્યો હતો તે હરીશ 
કામારપુકુર જઈ ચડયો હતો અને શ્રી માને ત્રાસ આપવા 
લાગ્યો હતો. તે બાબત શ્રી માએ મઠમાં જાણ કરતાં સ્વામી 
શારદાનન્દ સાથે નિરંજનાન્દ ત્યાં દોડી ગયા હતા અને 
હરીશને ત્યાંથી તગેડી મૂક્યો હતો. 

વરાહનગર મઠનો કાળ આકરી કસોટીનો હતો. 
મઠવાસીઓની મુશ્કેલીઓથી પૂજ્ય શ્રી મા પણ સુપેરે 
પરિચિત હતાં. પોતાના એ પુત્રો માટે સાદા રોટલા-ઓટલાની 
પ્રાર્થના શ્રી માએ ગયામાં કરી હતી. શ્રી મા જાણતાં હતાં કે 
મઠવાસીઓને અનેકવાર ભૂખ્યા સૂવું પડતું. એક દિવસે 
મઠવાસીઓએ . ઠાકુરને પણ કસોટીએ ચડાવ્યા. એ સૌએ. 
નિશ્ચય કર્યો કે, “આપણે શ્રી રામકૃષ્ણને નામે સર્વસ્વનો ત્યાગ 
કર્યો છે. એ આપણી કેવી સંભાળ લે છે તે જોઈએ. આજ નથી 
ભિક્ષા માગવા જવું, નથી આ વિશે કોઇને કહેવું.' બધા 
ધ્યાનમાં બેસી ગયા. આખો દિવસ વીતી ગવો. સંધ્યાકાળ 
વીત્યો અને રાત પણ પડી. અચાનક એમને બારણું 
ખખડાવવાનો અવાજ સંભળાયો. નરેન્દ્રનાથે કહ્યું : “દરવાજો 
ખોલો ને જુઓ કે કોણ છે ? પણ પહેલાં એ જોજો કે એના 
હાથમાં કંઈ છે કે નહીં ?' ચમત્કાર !લાલા બાબુના શ્રી કૃષ્ણ 
મંદિરેથી જાતજાતની વાનગીઓ, ને તે પણ પૂરતા પ્રમાણમાં 
લઈને એક માણસ આવ્યો હતો ! 

અહીં મઠમાં તપસાધના થતી જ પણ, બીજા 
ગુરુભાઈઓની માફક અને સાધુ પરંપરા અનુસાર, 
નિરંજનાનન્દ પણ યાત્રાએ નીકળી પડ્યા. નવેમ્બર ૧૮૮૯માં, 
દેવઘર થઈ એ વારાણસી ગયા. થોડો કાળ ત્યાં તપસાધનામાં 
પસાર કર્વાપછી એપ્રયાગ ગયા અને ત્યાંથી વિતિધ સ્થળોએ 
ભ્રમણ કરતા એ. શ્રીલંકા ગયા. એ સમય સુધીમાં તિવેકાનન્દ 
અમેરિકા પહોંચી જઈ જગપ્રસિધ્ધ બની ગયા હતા. 
નિરંજનાનન્દના શ્રીલંકાગમનના ખબર જાણી, વિદેશથી 
સ્વામીજીએ પૂછાવ્યું હતું કે, “નિરંજન પાલી શા માટે નથી 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૮૩ 


શીખતો અને બૌદ્ધ ગ્રયોનો અભ્યાસ નથી કરતો ? નિરર્થક 
ભ્રમણ કરવાથી શો ફાયદો થાય છે ? પરતુ તિરજનનું ભમણ 
નિરર્થક ન હતુ એ સર્વશ શ્રી રામકૃષ્ણના મહિમાનો પ્રચાર 
કરતા, સ્તામી તિવેકાનન્દનીપ્રેરણાનાં સ્ત્રોતનો મહિમાં ગાતા 
અને મઠ મિશનના ભાવિ કાર્ય માટે ખેડાણ કરતા હતા 
પછીથી વિદેશથી જ એક પત્રમાં ગુરૃભાઈ નિરજનના કાર્યની 
તેમણે પ્રશસા પણ કરી હતી નિરજતાનન્દની પ્રેરક અને 
પ્રભાવક અસરનો એક દાખલો લઈએ. રાયપુરમા સૂરજરાવ 
નામનો લશ્કરી અફસર એમનાથી પ્રભાતિત થ્યો હતયો અને 
પછીથી નોકરી છોડી એ વિવેકાનન્દનો શિષ્ય બન્યો હતો 
આમ પરિભ્રમણ કરી અનુભવનું ભાયુ બાધી અને ગુરુદેવનો 
સદેશ ફેલાવી, ૧૮૯૫ના આરભમા એ હવે આલમબજારમા 
ગયેલા મઠમા પરત આવી પહોંચ્યા. 
સને ૧૮૯૭ના જાન્યુઆરીની ૧૫મીએ દિગ્તિજયી 
વિવેકાનન્દની આગબોટ કોલબો બદરે લાગરી ત્યારે દોડતા 
આગબોટમાં ચડી જઈ પોતાના એ વિશ્વમાન્ય ગુરૃભાઈને 
ડેમાશ્લેપષમા લેનાર નિરજનાનન્દ જ હતા. પરદેશની ધરતી પર 
માચીન સનાતન ધર્મનું, ભારતની પરપરાનું, હિંદુ સમાજનુ અને 
ગુરુનું ગૌરવપ્રરથાપિત કરીને આવનાર તિવેકાનન્દ, ૧૮૯૩ના 
મેની આખર તારીખે મુબઈનુ બાર છોડનાર, અજાણ, 
અપ્રતિષ્ઠિત ભગવા વેશધારીમાથી જગપ્રસિધ્ધ બની ગયા 
હતા. દેશના ગૌરવની મૂર્તિ બની ગયા હતા. 
કૌલકાત્તા આવી રામકૃપ્ણ મિશનની સ્થાપના કર્યા 
પછી અને મઠમાં બળ પૂર્યા પછી, ૧૮૯૮મા વિવેકાનન્દ 
આહ્મોડા ગયા હતા ત્યારે, નિરજનાનન્દને સાથે લઈ ગવા 
હંતા, થોડા સમય પછી સ્વામીજી અને.બીજી મંડળી ત્યાથી. 
રવાના થઈ પણ નિરજનાનન્દ ત્યા જ સાધના માટે રોકાઈ 
ગયા. સ્વામીજીએજેમને ્મેત્રદીક્ષા આપી હતી તે યુવાન સુધીર 
પણ ત્યા જ રોકાયા હતા. સંન્યાસી બન્યા પછી એ 'શુધ્ધાનન્દ' 
નામધારી બન્યા હતા. થોડા સમય પછી બને વારાણસી ગવા 
અને ત્ટા તપસાધનામાં લાગી ગયા માધુકરી કરી 
જીવનનિવહિ બન્ને કરતા એ દિંવસોમા કેદારનાથ મૌલિક 
(પછીના સ્વામી અમલાનન્દ)ને ત્યા કેટલાક ઉત્સાહી યુવાનો 
મળતા અને શ્રી રામકુષ્ણદેવ તિશે ચર્ચાવાર્તા કરી આનદ 
કરતા. નિરંજનાનન્દને આ બાબત ખબરપડતા એમણે એ. 
મડળીમા જોડાવાની ઈચ્છા કરી. ઠાકુરના એક પાર્ષદના 
મનના ખબર સાભળી એ મડળી આનદવિભોર બની 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ ૪૮૪ 





ગઈ એમને કંઠેથી ઠાકુરના ગુણગાન સાભળી મડળી મુગ્ધ 
બની. ગઈ ઠાફુર વિશેની તિરંજનાનન્દની ભક્તિભાતપૂર્ણ 
વાણીનો એ પ્રભાવ હતો નિરજનાનન્દની પ્રેરણા હેઠળ 
વારાણસીના કેટલાક જુવાનો ત્પાગસેવામય જીવન ગાળવા 
કટ્બિદ્ધ થયા. એ વૃદે પછીથી રામકૃષ્ણ મિશન હોમ ઓવ્‌ 
સર્વિસની સ્થાપના કરી. એ શમકૃષ્ણ સેવાશ્રમે અનેક 
રોગીઓની સારવાર ડરી છે 

તારાણસીથી નિરજનાનન્દ હરદ્ધાર પાસે આવેલા 
કનખલમાં ગયા, કનખલર્મા મુખ્યત્વે સાધુ સન્યાસીઓ જ વસે 
છે કાશીમાના એમના ગૃહસ્થ શિષ્ય કેદારતાથના હદયમાં 
વૈરાગ્યની પવિત્ર અગ્નિપ્રગટ્યો અને નોકરી તથા ધર છોડી 
એ કનખલ દોડી ગયા અને નિરજનાનન્દના સમજાળા છ્તાં 
એમણે સન્યાસનો ખાડાની ધારનો, દુર્ગમ પથ લીધો અનેએ 
તિરજનાનન્દન્‌ા શિષ્ય જ નહીં, સેતક પણ.બની ગયા. 

કેદારનાથના આગમન પછી, પોતાની તબિયત ખૂબ 
બગડી જતા નિરજ્નાનન્દને કોલકાતા જવું પડ્યુ. ત્યાં પણ બે 
અઢી મહિના સુધી તબિયત નહીં સુધરતા એમણે કેદારનાથને 
શુશ્રૂષા માટે બોલાવ્યા. કેદારનાથ (વામી કલ્યાણાનનદ) તરત 
જ દોડી આવ્યા, અનન્ય ભાવથી એ નિરજનાનન્દની સેવામા 
લાગી ગયા. આ માદગી લાબી ચાલી અને કલ્યાણાનન્દની 
સહાયમાં મઠમાંથી સ્વામી બોધાનન્દને પણ મોકલતા પડા 
હતા. નિરજનાનન્દ કોલકાતામાં ભાડાના મકાનમાં રહેતા હતા. 
આંવિરત પરિશ્રમને કારણે કલ્યાણાનન્દની તબિયત નખાઈ 
ગઈ હતી અને મનથી પણ થોડા અસ્વસ્થ થઈ ગયા હતા. 
નિરજનાનન્દે તેમને શ્રી મા પાસો જયરામવાટી જવા કહ્યુ અને 
વધારામ્‌ કહ્યુ કે, “હુપણ ત્યા આવીશ.' એ સાજા તો થયા 
પણ દુર્ભાગ્યે જયરામવાટી જઈ શક્યા નહીં. 

બીજીવાર ૧૮૯૯માં અમેરિકા જઈ દોઢ વર્ષમા જ 
૧૯૦૦ના ડિસેમ્બરમાં વિવેકાનન્દ પાછા આવ્યા હતા. 
ગુરુસમા ગુરુભાઈને ફરી મળતા નિરેજનાનન્દને આનંદ થયો 
હતો તે સાથે, સ્વામીજીની કથળતી જતી તબિયતની ચિંતા 
પણ હતી. 

સ્વામી વિવેકાનન્દને જાપાનનું નિમત્રણ આપવા 
સુપ્રાસેધ્ધ શિલ્પી કાકુઝો ઓકાકુચ ૧૯૦૨ના જાન્યુઆરીમાં 
ભારત આવ્યા હતા પોતાની રોગગ્રસ્ત તબિયતને કારણે 
સ્વામીજી જાપાન તોન ગયા પણ ઓકાકુરાની સાથે બોધિગયા 
ઉ) અને સારનાથ (વારાણસી)ગવા. એ કાળેવારાણસીરમા 


બ્ટ્થ 


વસતા નિરંજનાનન્દને એમની મંડળી માટે ઉત્તમ વ્વસ્થા કરી 
હતી. ત્યાં સ્વામીજી ગંભીર રીતે બીમાર પડી જતાં આગ્રા, 
ગ્વાલિયર, અજિંઠા, વેરુળ, ઉદયપુર, દિલ્હી વગેરે સ્થળોએ 
જતી વખતે ઓકાકુરાને નિરંજનાનન્દે સાથ આપ્યો હતો. 

સ્વામી નિરંજનાનન્દ તદ્દન વિરક્ત અને અનાસક્ત 
હતા. એટલે, એમની મૃદુતાને સ્થાને કોઈ વાર પ્રસંગોપાત 
કઠોરતા પણ ઉપસી આવતી. કોલકાતાના એક શ્રીમંત ગૃહસ્થે 
પુણ્યપ્રાપ્તિના હેતુથી વારાણસીમાં શિવમંદિર બંધાવ્યું. આ 
સમાચાર પોતાને કાને આવતાં સ્વામીજી બોલી ઊઠ્યા : “એ 
ગૃહસ્થે દુઃખીતો-પીડિતો માટે કંઈ કર્યું હોત તો એને એક 
હજાર શિવમંદિરો બંધાવવાનું ફળ. મળ્યું હોત.' સ્વામીજીના 
આ બોલ પેલા ગૃહસ્થને કાને પડતાં, એણે “'પુઅર મેન્‌સ 
રેલીફ એસોસીએશન (ભીના રજકૃષ્ણ સેવ %*) ટે 
મોટી આર્થિક સહાય કરવા વચન આપ્યું. પણ થોડો સમય 
વીતતાં એનો ઉત્સાહ મોળો પડી ગયો અને, જાહેર કરેલી 
રકમ ખૂબ ઘટાડી નાંખી. સંસ્થાને મુશ્કેલી પડશે એ જાણ્યા 
છતાં નિરંજનાનન્દે એ દાનનો પૂરો અસ્વીકાર કર્યો. 

આવા કઠોર અને કુસ્તીબાજ નિરંજનાનન્દ શ્રી 
શારદામાપ્રત્યે અનુપમ શ્રધ્ધા અને આદર ધારણ કરતા હતા. 
“નિરંજન લાઠી ફેરવે છે પણ મા પ્રત્યે તેને અતિશય ભક્તિ છે 
અને એની લાઠી હજમ થઈ જાય છે' વિવેકાનન્દના આ શબ્દો 
નિરંજનના. પરાક્રમી તેટલા જ કોમળ હદયને બરાબર દર્શાવતા 
હતા. ઠાકુરના દરેક અંતરંગ શિષ્ય ઠાકુરના કોઈને કોઈ નિજી 
ભાવ ને ઠાકુરની કોઈ વિભૂતિને જ પ્રગટ કરતા. પ્રસિધ્ધ 
નાટ્યકાર અને નટ ગિરીશ ઘોષના જીવનની કરુણ પળે એમના 
હૃદય પર શાતાતારિના વર્ષણ માટે નિરંજન જ ગિરીશનેશ્રી મા 
પાસે લઈ ગયા હતા. પોતાની સાથે પુત્રશોકના વલિથી પીડિત 


આરમપનસ, 4૩19૦4 





માર્ચ ૨૦૦૮ અંકનું મુખપૃષ્ઠ સંસ્થા છે. 


બ્ટ્શ 





ગિરીશને નિરંજનાનન્દ જયરામવાટી લઈ ગયા હતા અનેતત્યાં 
શ્રી મામાં ગિરીશને “સાચી મા'નાં દર્શન થયાં હતાં. પોતાના 
સમવયસ્ક ગિરીશને પોતાના પુત્રપદે સ્થાપીને, શ્રી માએ 
પોતાનો ઘૂંઘટ દૂર કરી એને દર્શન આપ્યાં હતાં. તેની પાછળ 
નિરંજનાનન્દ હતા. 

સ્વામી વિવેકાનન્દે ૧૯૦રના જુલાઈની ૪થીએ 
મહાસમાધિ લીધી. નિરંજનાનન્દ પણ પોતાના પ્રિય મિત્ર અને 
માર્ગદર્શકની વિદાય પછી પૃથ્વી પર લાંબું ન રહ્યા. મરડાની 
એમની જૂની બીમારી જોર કરી આવી. એમણે હરદ્વાર જવા 
નડ્કી કર્યું. જન્મભોમ છોડતાં પહેલાં શ્રી મા પાસે જવાની 
એમની પ્રબળ ઇચ્છાનું રહસ્ય કોઈ સમજી શક્યું નહીં. પૂજ્ય 
શ્રી માપ્રત્યેનો ભક્તિભાવનો વૈશાખી જુતાળ એમના અંતરમાં 
ઉંછળતો હતો. ઠાકુર ચરણે જયાનો તરવરાટ એ હતો ? 
સંસારમાંથી વિદાય લેવાની ઉત્કટ ઈચ્છા જાગી હતી ? એ 
શીઘ્ર માતાજી પારો દોડી ગયા. પોતાના પ્રિય પુત્ર માટે શ્રી માએ 
રપ્રોઈ કરી અને મા સ્વયં નાના શિશુને જમાડે એમ 
નિરંજ્નાનન્દને જમાડવા લાગ્યાં અને આખરે વિદાયની ઘડી 
આવી ત્યારે ત્યાગના, તપસ્યાના, સંયમના બંધો તૂટી પ.ડ્યા 
અને શ્રી માને ચરણે પડી. નિરંજનાનન્દ આકંદ કરતા 
આળોટવા લાગ્યા. એમણે વિદાય લીધી ત્યારે શ્રી માને પણ 
ઝબકારો થયો કે આ દીકરો પોતાને અંકેથી ઠાકુરને અંકે જઈ 
રહ્યો છે. 

એ. હરદ્વાર ગયા. સાધનાયજ્ઞ સતત ચાલુ જ રહ્યો 
મરડો કોલેરામાં ફેરવાયો. ચાકરી કરતા સેવકને વઢીને દૂર 
કરતાં બોલ્યા : “તારે મને શાંતિથી મરવાયે નથી દેવો ?' સને 
૧૯૦૪ની ૯મી મેએ એમણે ચિરસમાધિ લીધી. ' 


(લેખમાળા ક્રમશઃ 
ભિ 


ફાર્માસ્યુટીકલ ઉદ્યોગનો જેમને બહુ મોટો વારસો સાંપડેલો તે રૂથ લીલીનો “2૦૯૪ 
સાથેનો સંબંધ ૧૯૭૨થી શરૂ થવેલો જ્યારે એમની કવિતાઓ એક પછી એક અસ્વીકૃત થતી 
અને તંત્રીઓ દ્વારા એ અસ્વીકૃતિની જાણ કરતા હસ્તલિખિત પત્રો એમને મળ્યા કરતા. આમ 
છતાં, ૧૦૮૪થી પ્રભાવિત રહેલાં રૂથે ૧૯૮૬માં કવિની આજીવન સિદ્ધિઓને પ્રતિવર્ષ 
સન્માનતું ૧૦૦,૦૦૦ યુ.એસ. ડોલરનું “રૂથ લીલી પ્રાઈઝ' સ્થાપિત કર્યું. કવિતાના આશાસ્પદ 
પૂર્વસ્નાતક અને સ્નાતક વિદ્યાર્થીઓ માટે “લીલી ફેલોશીપ'ની પણ રચના કરી. એમણે ૨૦૦૨માં 
સામયિકની આર્થિક અવદશાના સમયમાં ૧૦૦ મિલિયન યુ.એસ. ડોલરની માતબર મદદ પણ 
કરી. પછી તો ૧20૯113 £૦૫તતંત8ંળળ' રચાયું જે અમેરિકાના સાંપ્રત સાહિત્યમાં કવિતાનો 
અવાજ પ્રગટ કરે છે. ટી. એસ. એલિયેટે ૫૦ વર્ષ પહેલાં કહેલું કે ૧૦ટતત૪;' એ સામવિક નથી, 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૮૫ 





શાસ્ત્રીય સંગીત મારી નજરે 





નિર્મિશ ઠાકર 


પ ૧ રાગપરિચય 


રાગ અને ગાયન વિષે લગભગ બધા જાણતાં હોય છે 
મોટા ભાગના લોકો માને છે કે રાગ કાઢીએ એટલે ગાયન 
ગતાય 1 આપણી સમજ' અને શાસ્ત્રીય સમજ તચ્ચે એક 
મોટી ખાઈ રહેલી હોય છે ! 
મારા ઘરનો જ દાખલો આપુ ? થોડા દિવસ અગાઉ 

અમે શાસ્ત્રીય ગાયન નો એક કાર્યક્રમ સાભળવા ગવેલા. 
આરભે તો અમારા શ્રીમતીજીએ સારો રસ લીધૈલો, 

તબલાવાળો ગુસ્સે થયો લાગે છે ! જુઓ આ બધા 
કલાકાર તૈયાર થઈને બેઠા છે ત્યારે એવડો એ તબલા પર 
હથોડી ઠોકે છે ! શ્રીપત્ીએ હસુ હસુ ઘઈ કહેલુ આ. સાભળી 
બાજુવાળા શ્રોતાઓ કલાકારોને બદલે અમારામાં રસ લેવા 
લાગ્યા ! “પહેલી વાત એ કે તુ ધીમેથી બોલ, લોકો આપણને 
જૂએ છે 'બીજી વાત એ કે ગુસ્સે તો હું થઘેલો છુ તબલાવાળો 
નહીં ! દબાયેલા અવાજે સંતોષકારક રીતે દાઝ પ્રગટ થઈ 
શકતી નથી, એટલે મને વધારે દાઝ ચડતી હોય 
છે! 

તમે ગુસ્સે થાવ, તો મારે શુ ?થાવ. તબલા પર હથોડી 
પડે એમ શ્રીમતીના શબ્દો મારા લમણે ભટકાયેલા, 

જો સાભળ. મેં નાછૂટકે મગજ પર કાબૂ રાખતા 
કહેલુ હમણાં તુ હસુ હસુ થઈ જેવા ઊચા અવાજે બોલી. 
શ્રોતાઓનું ધાન આપણા તરફ ખેંચી શકેલી, એવા પ્રકારના 
ઊચા સૂરોને સગીતર્માં તાર સપ્તકના સૂરો કહે છે હું દાઝે 
બળ્યો હોવા છતાં મજબૂરીમાં શક્ય એટલા નીચા અવાજે 
જવાબ આપતો હતો, એવા સૂરોને સગીતમાં ખરજના સૂરો કહે 
છે એ મદ્ર સપ્તકંમા હોય છે હતે પછી આપણે એકબીજાને 
અનુકૂળ થઈ સજ્જનોને શોભે એવા. સહજ અવાજમાં વાત 
કરીશુ. એ પ્રકારના સૂરોને મધ્ય સપ્તકના સૂરો કહે છે જેમ 
આપણે એકસૂર બનીએ ત્તેમ વાતચીત્તમાં સરળતા અને 
સહજતા લાગે છે એમ સગીતમાયે એકબીજા સાથે સંગત 
કરતા કલાકારોએ એક્સૂર બનવુ પડે છે હકીકતમાં 
તબલાવાળો ગુસ્સે નથી થયો, પણ ગાયકના સૂર પ્રમાણે તબલુ 
મેળવવા, એ હધોડી ઠોકે છે !'ગાયકનો સૂર એટલે દાખલા 
તરીકે પહેલી કાળી.. અથવા બીજી કાળી. અથવા. મેં 
સમજાવવાની કોશિશ ડરી. 

'પહેલી કાળી તો ચાપલી લાગે છે નહીં ? શ્રીમતીએ 
વધુ રસ લીધો, 

ચાપલી ? કઈ ચાપલી ? તું શેની વાત કરે છે ? મને 
ચક્કર ચડ્યા, 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ ૪૮૬૧ 





જેલી રાતણહધ્થો લઈને બેઠી છેં એ કાળી છોકરીની 
વાત કરુ છું !બીજી તો એટલી બધી કાળી નથી. 

હૈ ભગવાન ! હું તો ગાયકના સૂરની વાત ડરુ છું ! 
હાર્મોનિયમમાં કાળી અને ધોળી ચાંપો હોય છે ને ? જ્યારે 
પહેલી કાળી કે કાળી ચાર બોલાય, ત્યારે એ નંબરની ચાપ 
સમજવાની ! જે છોકરીઓની તું વાત કરે છે તે ગાયકની 
શિષ્યાઓ છે અને એમના હાથમા છે તે રાવણહથ્યા નહીં, 
તાનપૂરા છે ! મેં પછી ચોખવટ કરેલી. પછી ગાયકે ગાયન શરૂ 
કર્યું, એટલે મેં કહ્યુ વાહ આ તો રાગ પહાડી છે ! શ્રીમતીએ 
મારા અજ્ઞાન (9 પર હસતા કહ્યુ, તમારુ ફટકી ગયુ છે ? આ 
ગાનારો પિપૂડી જેવા પાતળા રાગે ગાય છે ને તોષ એ તમને 
પહાડી લાગે છે ? 

પ્રેષ વાચકમિત્રો, માત્ર મારા ઘરમા જ આવુ છે એવુ 
નથી ઘેર ઘેર માટીના ચૂલા છે ! હુ ગળે આવીને આ લેખ લખી 
રહ્યો છુ અને એને જ આતરિક આવશ્યકતા કહે છે ! 

તમારો રાગ ખોખરો કૈ મધુર હોઈ શકે પણ અહીં 
એની વાત. નથી !શાસ્ત્રીય સગીતમાં, રાગ એટલે કોઈ ચોક્કસ 
બધારણને વક્ષદાર રહી આરોહ અને અવરોઠ દ્રારા થતી 
સ્વરલીલા તમે ઊંડાણથી વિચારશો તો તમને લાગશે કેમાત્ર 
મનુષ્યને જ નહીં, કુદરતને પણ સ્થિરતા કરતા ચડ-ઉતર વધારે 
વહાલી હોય છે સ્થિરતા કંટાળાજનક હોય છે ચડ-ઉતરને 
શાસ્ત્રીય સગીતર્માં અનુક્રમે આરોહ-અવરોહ કહે છે 

છાપાઓના કટારલેખકોને સ્તરની ચડ-ઉતરથી ઘણી 
ગભરામણ થતી હીય છે એ મનોરંજન પીરસવા જાય, ત્યારે 
તત્રીશ્રી ચેતવે છે કૈ બહુ નીચા ના જતા ! વળી જો એ ઉત્તમ 
સર્જન પીરસવા જાય તો તત્રી ટકોરે છે કે ભાઈ આમ-વાચકને 
સમજાય એવુ લખજો, બહુ ઊચા ના જતા ! સંગીતમાયે એ જ 
જોખમ રહે છે ગાયક જો બહુ ઊચે સ્તરે જઈ ગાય અથવા બહુ 
નીચે સ્તરે જઈ ગાય, તો બેસૂરા યવાની શક્યતાઓ વધીજાય 
છે ! અહીં ગાયકની કુશળતાના સ્તરની વાત નથી, સૂરોના 
સ્તરની વાત છે !આ માટે તમારે સપ્તક ને સમજવું પડશો 

સાતતનો આંકડો કદાચ તમને ગમત્તો જ હશે. સાતમે 
દિવસે મળત॥ રવિવારનું વિશિષ્ટ સુખ મેળવવા આખું સપ્તાહ 
દોડતા જ હશો ને !સપ્તદ્ઠીપ, સપ્તધાતુ, સપ્તસમુદ્ર સપ્તલોક 
સપ્તર્ષિ, સપ્તપાતાલ. વગેરેમાંવે સાત-નું સુખ વણવેલું છે ! 
શુદ્ધ સૂરો પણ સાત છે ને ! 

સપ્તક પડજ (સા) થી નિષાદ (નિ) સુધીમાં આવતા 
સ્વરોના સમૂહને સપ્તક કહેવાય છે તમે જરાયે ખેંચાયા વિના 


લટ 


સહજપણે જે સપ્તકમાં ગાઈ શકો (જો ગાવાની ઈચ્છા હોય 
તો 0 તેને “મધ્ય સપ્તક' કહે છે. એ મધ્યમાં રહે છે, પછી 
યથાશક્તિ ઉપર-નીચે જવાની છૂટ હોય છે. મધ્યથી ઊંચું સપ્તક 
“તાર સપ્તક' કહેવાય છે. મધ્યથી નીચા સપ્તકને “મંદ્ર સપ્તક' 
કહેવાય છે. આ ત્રણેય સપ્તકોને માનવશરીરનાં સ્થાનો સાથે 
જોડવામાં આવ્યાં છે. શાસ્ત્ર કહે છે તેમ, મન્દ્ર સપ્તક નાભિ 
સાથે, મધ્ય સપ્તક કંઠ સાથે અને તાર સપ્તક તાળવા સાથે 
સંકળાય છે. અતિ ઊંચું ગાવા માટે ગાયક જ્યારે તાર સપ્તકમાં 
વિહરવા લાગે છે, ત્યારે શ્રોતાઓનો જીવ પણ તાળવે ચોટે છે, 
કારણ કે સિસોટી જેવો તીણો થઈ ગયેલો ગાયકનો અવાજ ગમે 
ત્યારે ફાટી જવાનો ભય હોય છે ! મન્દ્ર સપ્તકમાં પણ આ જ 
માથાકૂટ હોય છે. ગાયક જ્યારે સ્વરોની સીડી ઊતરતાં નાભિ 
તરફ ગતિ ડરે છે, ત્યારે એની દશા તેલ ખૂટેલા દીવા જેવી થતી 
મેં જોઈ છે, બાય ગોડ !માણસ જો માણસમાં હોય, તો એત્રણ 
સપ્તકથી બહાર જઈ શકતો નથી, એમ હું માનું છું. સપ્તકો 
ત્રણ જ હોય એવું નથી, અનેક હોઈ શકે, પણ માણસની પહોંચ 
ત્રણ સપ્તક સુધી હોય છે. જેમ અવકાશમાં અનેક સૂર્યમંડળ 
હોય છે, પણ આપણા માટે આપણું સૂર્યમંડળ (જેમાં આપણી 
પૃથ્વી છે તે) જ કાફી હોય છે, એવું ! 

શ્રુતિના સ્થાનને આધારે સૂર નક્કી થાય છે, એ તો હું 
અગાઉ જણાવી ગયો છું. બે સૂર વચ્ચે કેટલી શ્રુતિનું અંતર છે, 
એને આધાર બનાવી સૂરોનું વર્ગીકરણ થઈ શકે. સા, મ અનેપ 
વચ્ચે ૪ શ્રૃતિનું, રે અને ધ વચ્ચે ૩ શ્રુતિનું અને ગ તથા નિ વચ્ચે 
બે શ્રુતતિનું અંતર હોય છે, જેને પક્ષિમી સંગીતમાં અનુકમે મેજર 
ટોન, માયનર ટોન અને સેમિ ટોન કહે છે. શ્રી હસુ યાક્ષિકના 
પુસ્તક “સંગીતશાસ્ત્ર'માં પશ્ચિમી સંગીત-સપ્તક વિશે ઘણી 
રસપ્રદ માહિતી અપાઈ છે. એ અનુસાર આ માહિતી જુઓ : 


શુદ્ધ સ્વરનું સપ્તક : 

ભારતીય: સા રે ગ મ ૫ ધ નિ 
પક્ષિમી : ડો રે મી ફા સોલ લા સી 
સંજ્ઞા ૯૦૩૪૬૧1૫૦૬4 


વ્યાખ્યાઓ ક્યારેય સંપૂર્ણ સાચી નથી હોતી, એમ કહી 
કહીને મારું ગળું બેસી, ગયું છે, છતાં ખુદ મારે જ વ્યાખ્યાઓ 
આપવી પડે છે, એ એક મોટી જોક છે ! 

ગેરમાર્ગે દોરે તેવી ચોખવટને હું વ્યાખ્યા કહું છું ! 
વ્યાખ્યાની આ વ્યાખ્યા પણ તમને સાચી નહીં લાગે, 
બરાબર ? ચાલો, આપણે હવે “રાગ'ને વાખ્યાયિત કરવાની 
નિષ્ફળ છ્તાં હાસ્યપ્રેર્ક કોશિશ કરી જોઈએ. ! 

મારા શબ્દોથી તમે પ્રભાવિત નહીં થાવ, એટલે આપણે. 
ફરી એક સંસ્કૃત પંક્તિ ભણી જઈએ. “રંજ્યતે ઈતિ રાગમ્‌' એ 
સાવ સાદી વ્યાખ્યા. મનનું રંજન કરે તે રાગ. પણ ઘણા લોકોને 
તો ગાળોમાંથીયે મનોરંજન મળે છે, એટલે ગાળને રાગ કહી 
શકાય ? હવે વ્યાખ્યા અપૂર્ણ લાગશે. તો વધુ ઊંડા ઊતરશું ? 


હ્ટ્શ 


હવે આ શ્લોક અજમાવો ! 
યો યં ધ્વનિવિશેષસ્તુ સ્તર-વર્ણ-તિભૂષિતઃ । 
રંજકો જનચિત્તાનામ્‌ સ રાગઃ કથિતો બુધેઃ॥ 
આમ રાગ એટલે સ્વર-વર્ણથી વિભૂષિત, મનુષ્યોનાં 
ચિત્તનું રંજન કરી શકતું, નિશ્ચિત સ્વરોના બંધારણવાળું ગેય 
સ્વરૂપ. બીજું તો ઠીક, પણ “બંધારણ'ની વ્યાખ્યા જાણ્યા વિના 
તમે રાગની વાખ્યા કેવી રીતે સમજશો ? સંગીતમાં 
“બંધારણ'નો કોઈ ચોક્કસ અર્થ હશે ને ? બંધારણમાં પાછાં 
અનેક અંગો હશે અને દરેક અંગની પાછી સ્વતંત્ર વાખ્યા 
હશે ! આગળ નથી વધવું ? તો અટકીએ. 
હવે રાગની જન્મકુંડળી જોઈએ. રાગ ક્યાંથી 
જન્મ્યા ? તમને સાચું કહું તો “પહેલાં મરઘી જન્મી કે ઈંડુ ?' 
એ પ્રકારના પ્રશ્રો દરેક ક્ષેત્રે છે ! મેળમાંથી થાટ જન્મ્યા અને 
થાટમાંથી રાગ જન્મ્યા, એમ કહેવાય છે... પણ એનો મેળ 
બેસતો નથી ! આમ તો થાટને રાગના જન્મદાતા અને રાગને 
જન્ય જ કહેવાય છે, છતાં રાગોને વર્ગીકૃત કરવા થાટોને 
જન્માવાયા હોય, એમ પણ બન્યું છે. આ ગૂંચવાયેલું કોકડું 
તમને સોંપી, હું આગળ વધું છું. 
ખરેખર તો લોકસંગીતમાંથી જ શાસ્ત્રીય સંગીત જન્મેલું 
છે અને શાસ્ત્રીય સંગીતની અસર પાછી લોકસંગીત પર પડતી 
હોય છે, ઓ કે ? 
સાદા શબ્દોમાં કહું તો આ બધી કલાત્મક ગૂંચવણો છે. 
ગાંધીજીને કારણે જ આપણને “સત્ય' અને “અહિંસા” મળ્યાં, 
એવું આપણને લાગ્યા કરે છે, પણ ખરેખર તો “સત્ય અને 
અહહિસા' ગાંધીજીના જન્મ કરતાં પહેલાં જન્મેલાં છે ! 
મૂળ વાત તો એ કે ભાષા નહોતી જન્મી ત્યારેય મનુષ્યને 
ગાવાની ટેવ હતી. “હું ગાઉં છું એને જ સંગીત કહેવાય' એવી 
ભાતના પણ કુદરતી રીતે જ મનુષ્યમાં હોય છે. “હું જ સાચો” 
એવું હું અને તમે માનીએ જ છીએ. જુદા જુદા પ્રદેશોમાં જન્મેલ 
મનુષ્યો અલગ-અલગ વાતાવરણોમાં ઉછરે, એટલે એમના 
પહેરવેશ, સ્વભાવ, રૂપ-રંગ અને શરીરના બાંધા પણ અલગ 
જ હોય. આથી એમની રાગડા તાણવાની રીતો પણ અલગ 
હોય. સામાવાળાની લઢણને આત્મસાત્‌ ન કરી હોવાને કારણે 
દરેકને સામાવાળાના સંગીતમાં સૌદર્ય ઓછું અને વૈચિત્ર્ય 
વધારે જડે છે ! કોઈ મદ્રાસી ગાતો હોય તોવે મને એ “રાગડા 
તાણતો' જ લાગવાનો, સમજ્યા ને ? આવી બધી અંધાધૂંધી 
વચ્ચે ય, જુદા જુદા પ્રદેશોમાં લોકગીતોના ઢાળો અસ્તિત્વમાં 
આવ્યા અને દરેક પ્રદેશના લોકોએ પોતાને અનુકૂળ આવે એવું 
એનું વ્યાકરણ રચ્યું, નિયમો બનાવ્યા. આમ રાગો અસ્તિત્વમાં 
આવ્યા. સિંધ, ગૂર્જર, મારુ, ગૌડ, માલવ જેવા રાગોમાં “્રદેશ' 
પણ સૂચવાય છે ને ? 
ક્રમશઃ) 
ણ 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૮૭ 








ભવાસકથા) 


દીકરી સંગે દેશાટન 





4 


ડેશુભાઈ દેસાઈ 


[આપણે ત્યાં દીકરી તિશે ઘણું લખાયું છે અને 'દેશાટન' કહેતાં યાત્રા-વર્ણન, હિવરણ પણ ઠીક ઠીક જોવા મળે છે 


અડી જરા જુદી તરાહના વિશેષ હૈતુસર કરાયેલ પ્રવાસની વાત રજૂથાય છે. લેખક દંપતી યુવાન પાલ્યાને લઈને અનેકતિધ 
પ્રતિફૂળતાઓ વચ્ચે પ્રવાસ કરવ! નીકળે છે. અંગત જીવનમાં ઊઠેલા તોફાનથી આળું થયેલું ડાઈવોર્સી દીકરીનું હૈયુ એક 
પ્રકારના બંધિયાર ઘઈ ગયેલા જીવનમાંથી બહાર આવી, ખુ લ્લી હવામાં તદન અજાણ્યાં લોકો અને પરિવેશ વચ્ચે કંઈક 
શાતા અનુભવવા ઝંખે છે નિખાલસ આત્મનિવેદન, જીર્વત પાત્રાલેખન અને ચિત્રાત્મક નિરૂપણ શૈલીથી ઓપતું આ 
પ્રવાસકથન એની હળુહળુ ગઘેશૈલીને કારણે પણ આસ્વાદ ની વડશે. લેખકે ઝીણી ઝીણી ચદરિયા ગૂંથી છે ક્યાંક નાના 
નાના પ્રસંગોને બહેલાવ્યા છૈ પણ એ બધાંમાંથી એક દીકરીની કરૂણ-મંગલ કથા વ ઉપસે છે, વાંચો આ અંકે અનેક્રમશ ] 


વિદુર અને ચાણકય બેઉ એક સરખી વાત ડરે છે : 
“દુનિયામાં દુખિયારું જ કોણ ?' -તો બેઉનો જવાબ સરખો 
છે બનવાજોગ કે આવા નીતિસૂચક શ્લોક કાળાંતરે બેઉ 
મહારથીઓના નામે ચડી ગયા હોય અને એનું કર્તુત્વ 
શંકાસ્પદ બની રહ્યું હોય શ્લોક જેણે રચ્યો હોય એણે ભલે 
રઓ. આપણે તો એના અર્થથી મતલબ. આખરે જનસાધારણ 
માટે તે એ સરસ મજાનું સુભાષિત જ બની રહે છે. નિત્ય 
પ્રવાસીને સુભાપિતકાર દુખિયારું માણસ ગણે છે જેને ઘર 
ત્યજી પરદેશ વેઠવો પડતો હોય એ દુખિયારું તો ખરું સ્તો. 
આખરે ઘર એ સ્તો પૃથ્વીનું સ્વર્ગ છે. પણ ઘર એટલે ઈટ 
ચૂનાનું માળખું નહીં. મારું ઘર એટલે “૧૩, એશ્વર્ય-૧' નહીં જ 
નહીં. એ તો મારા મકાનનું નામ છે. મારું ઘર એટલે 'હું' અને 
*ાર્રા'નો સરવાળો. એથી જ્યારે હું એકલપંડે પ્રવાસે નીકળું 
તો બેઉ પક્ષે થોડી ઘણી ફિકર રહી શકે, પણ ઘરમેળે પ્રવાસો 
કરીએ. યારે પ્રવાસ પ્રવાસ ન સ્ડેર્તા યાત્રા જ બની જાય. 

મને રઝળપાટ ગમે છે. રાહુલ સાંકૃત્યાયને તો એમનું 
તખલ્લુસ જ “ઘૃમક્કડ' રાખી દીધેલું. આપણા કાકાસાહેલથી 
માંડી પ્રીતિ સેનગુપ્તા સુધીના પ્રવાસી સર્જકો જેટલો જ હું પણ 
પ્રવાસપ્રિય છું. મને એમના જેટલી તકો ન મળી એ મારું 
દુર્ભાગ્ય. પરંતુ જ્યારે જ્યારે કોઈ નાની અમથી તક મળી છે 
ત્યારે મેં એ ઝડપી લીધી છે. 

આ વખતે જે ઓફર હતી એ સપરિવારપ્રવાસ માટેની 
હતી એટલે પેલો પારિવારિક વિયોગ કે ઝુરાપો વેઠ્યા વિના 
આખું ઘર ખભે કરીને નીકળવાનું હતું. કૈલાસ માનસરોવર કે 
સ્વિત્ર્લેન્ડ ગયો ત્યારે મારું ઘર ઘેર મૂકીને ગયેલો. એટલે દેવ 
દેરામાં અને જીવ જોડાર્મા - જેવો ઘાટ થયેલો. મન દોડી 
દોડીને પ્રિયજનો પાસે પહોંચી જતું હતું. ફાઈવસ્ટાર 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૮૮ 





સુવિધાઓ વચ્ચે પણ જીવ ચકડોળે ચડેલો રહેતો. જાણે સજા 
ભોગવી રહ્યો હોઉ એવું લાગ્યા કરતું ! 

મારી સૌથી મોટી મર્યાદા મારુ નબળું અર્થતંત્ર. મારી 
પાસેપૂરતાં નાણાં હોત તો અત્યાર સુધી સપરિવાર એરાઉન્ડ 
ધ્ય વર્લ્ડ યાત્રા કરી લીધી હોત. કલ્યના ચાવલા એને સુનીતા 
વિલિયમ્સની જેમ મને પણ સ્પેસ સ્ટેશન પર લટાર મારવાનું 
મન થતું રહ્યું છે. આ ભતમાં એ ઈચ્છા પૂરી નથી થવાની, એ 
જાણું છું પણ કાલે જીવનું જોખમ ખેડીને ય અંતરીક્ષયાત્રા 
માટેની તક મળતી હોય તો એ જરૂર ઝડપી લઉ. અલબત્ત, 
મારાં સ્વજનો મને જવા ન દે; ખાસ તો મારી લાડકી બિટ્ટ મારો 
રસ્તો રોકીને ઊભી રહે. એ કેવી દલીલ કરે, એ પણ કલ્યી 
શકું છું 'એમ કરો, જવું જ હોય તો મને અને ફોઈને સાથે લેતા 
જાવ. તમને એકલા તો નર્હી જ જવા દઈએ.' 

એ છોકરીએ મારા સમગ્ર અસ્તિત્વને બાનમાં પકડી 
લીધું છે. હું એની આંખમાં આંસુ જોઈ શકતો. તથી. એને 
રડતી જોઈને હું ગુસ્સે થઈ જઉ છું, પણ એની ઉપર નહીં. 
એનાં ફોઈ પર, કાં તો કોઇ ત્રીજી જ વ્કક્તિ પર. બલકે ખુદ 
મારી જાત પર ! 

આ ઉનાળુ રજાઓમાં ઓતરાદી દિશા ધમરોળવાનો 
સંકલ્પ હતો. બિટ્ટને કાશ્મીરનું આકર્પણ છે એથી શક્ય હોય 
તો કાશ્મીરનું પણ ચક્કર લગાવી લેવાની ગણતરી રાખેલી. 
સદ્ભાગ્યે દરેક જગ્યાએ કોઈ ને કોઈ સુખિયો જીવ અમને 
આવકારવા તૈયાર બેઠો હોય, એવો સુયોગ ચાલી રહ્યો છે 
કાશ્મીર જવામાં વાંધો હોય તો ફક્ત ત્યાં ચાલતી અમાનુષી 
આતંક-પ્રવૃત્તિનો !પ્રવાસનો આનંદ દહેશતના આવરશ્ઞ હેઠળ 
ઢંકાઈ જાય ત્યારે આપણને સમજાય કે આપણે નિર્ણવ 
કરવાર્માં ઉતાવળ કરી દીધી. કાશ્મીર ક્યાંય નાસી જવાનું 


હ્ટ્ણ 


નહોતું. પરિસ્થિતિ થાળે પડ્યા પછી પણ. જઈ શકાયું હોત ! 
આવી અવઢવ લઇને ઘર બહાર પગ મૂક્યો ત્યારે મારા 
મનમાંથી તો કાશ્મીર બાદ થઈ જ ગયું હતું. છતાં, દીકરીનો 
ઉત્સાહ ભાંગી ન પડે એ માટે હું મારા તિકલ્પો છાતી સરસા 
રાખી રહ્યો હતો. “કાશ્મીર ન જ જવાય એવું તો નથી. પણ જવું 
જ, એવો આગ્રહપણ યોગ્ય નથી. પરિસ્થિતિ પ્રતિફૂળ હોય તો 
કાશ્મીરને પડતું મૂકીને હહિમાચલ પ્રદેશમાં રખડીશું. આખરે 
આપણે તો હિમાલયનો ખોળો જ ખૂંદવો છે ને ? છેક 
કાશ્મીરથી અરુણાચલ સુધી પથરાયા છે પર્વતરાજ ! આપણે 
પહેલાં દિલ્હી પહોંચીએ. પછી પડશે. એવા દેવાશે !' 

એમ તો આછી પાતળી રૂપરેખા પહેલાંથી નક્કી હતી. 
દિલ્હીથી પંજાબ જવાનું હતું. પંજાબ જઈએ ને સુવર્ણમંદિર ન 
જોઈએ, એ. કેમ ચાલે ? અમૃતસરમાં પંજાબી કતિ બાબુર્સિંહ 
રતન અગારી આગતા-સ્સગત મટે થનગની ર૧ હતા. 
દોઢેક વરસ પર અમદાવાદ છોડ્યું અને અમૃતસરના 
આવકવેરા કમિશ્નર તરીકે જવાબદારી સ્વીકારી ત્યારથી 
એમનું નોતરું 'પેર્ન્ડિંગ' હતું. ટેબલ ચોખ્ખું રાખવાના આગ્રહી 
સરદારજી એમના નોતરાની ફાઈલ જેમ બને એમ વહેલામાં 
વહેલી તકે ક્લિયર કરવા ઉત્સુક હતા. ફાઈલો વચ્ચે જીવતા 
આ કવિ મૂળે તો પંજાબના અદના ખેડૂત છે. મારી ભીતર 
કોરતો વગડાનો શ્વાસ મને એમની કવિતામાં પણ વંચા યો હતો. 
એથી સ્તો એમના કાવ્યસંગ્રહ “ખાલી દરિયા'નું આપણી 
ભાષામાં અવતરણ કરાવવાનું સૂઝી આવેલું. આ મારી લાડકી 
છોકરીએ જ એના હિંદી અનુવાદને આધારે ગુજરાતી 
રૂપાંતરણને અંજામ આપેલો. પછી મેં એનું શીર્ષક વાંચ્યું : 
“કોરી નદી. 

“ોરી નદી' જન્મી ત્યાં સુધીમાં તો રતન સાહેબની 
બદલી થઈ ગઈ હતી. એનાં હાલરડાં ગાવા અમૃતસરથી 
ખાસ રજા લઇને એ ગાંધીનગર આવેલા. રાજભવનના 
બેન્ક્વેટ હોલમાં “કોરી નદી'ના લોકાર્પણ પ્રસંગે હું પ્રેક્ષકો 
વચ્ચે બેઠો હતો અને બિટ્ટને મહામહિમની પંગતમાં મંચ પર 
સ્થાન મળ્યું હતું. એની જિંદગીના વસમા વળાંકે મારે એને 
એક ગરિમા બક્ષતો અનુભવ. કરાવવો હતો. રાજયના વડા 
સાથે, વરિષ્ઠોની હાજરીમાં એની. તસવીરો ખેંચાય, એની 
મુલાકાત દૂરદર્શનના પડદે અને અખબારોનાં પાને રજૂ થાય. 
જેથી તેની કુંઠા થોડી હળવી થાય. એને નવેસરથી જીવવાનું 
જોમ સાંપડે. પોતાની સુષુપ્ત શક્તિઓનો સાક્ષાત્કાર થાય, 
એમને બહાર આણવાનું ઝનૂન જાગે. તદુપરાંત થોડો 
નકારાત્મક ઉદ્દેશ પણ ખરો. આ બધું જોઈ પેલા બદમાશ 
છોકરાને એની સાથે. ભૂલથી જીવન જોડી બેઠેલી આ 


લ્ટ્ર 





દેવકન્યાનો સાચો મહિમા સમજાય, એને ગુમાવ્યાનો પસ્તાવો 
થાય. ફરી કોઈની દીકરી સાથે આવો દુર્વ્યવહાર ન કરી બેસે. 

“છૂયછેડા' શબ્દ બોલવા-સાંભળવામાં એટલો કઠતો 
નથી, પરંતુ કોઈ કાચી કુમળી છોકરીએ હજી સંસાર નામની 
ચીજ માંડ નજર સામે ખીલતી નિહાળી હોય અને એનો માળી 
અચાનક જાતે જ એને મૂળ સમેત ઉશેટી નાંખે ત્યારે એને શું 
વીત્યું હશે, એની કલ્પના કરવી અઘરી છે. બિટ્ટએ આ પીડા 
વેઠી હતી. એના ઉઝરડા હજી બે વરસ પછી પણ રૂઝાયા 
નથી. એ વખતે તો એ સોળ લીલા હતા. એની વેદના વીસરીને 
એનું મન રચનાત્મક દિશામાં વળે એવા શુભ ઈરાદાથી મેં 
એને સાહિત્ય તરફ વાળવાની કોશિશ કરી હતી. કવિતા કોઈ 
પણ ભાષાની હોય - એ સંવેદનની ત્રકજુતા પ્રગટ કરે છે. હું 
મારી બિટ્ટને કવિતાનો જ પર્યાય ગણું છું એટલે મેં એની 
ચીડાન ઉયચાર લેખે યજ ડાવિત્ર જ થિસ્કાઈજ ડરી હતી ? 

રતન સાહેબ જ નહીં, પ્રવીણ દરજી જેવા વિદગ્ધ 
સાક્ષર અને ખુદ મહામહિમ રાજ્યપાલ એના અનુવાદ ૫ર 
ઓળઘોળ હતા. 

આ અમૃતસરનું આગોતરું ઈજન પણ એની જ 
ફલશ્રુતિ. અમૃતસર જવા માટે અમદાવાદથી સીધી 
વિમાનસેવા એકવીસમી સદીના અંત સુધીમાં પણ શરૂ થશે કે 
કેમ એ સવાલ છે !દિલ્હી દેશની રાજધાની એટલા કારણસર 
છે કે એકવાર માણસ દિલ્હી પહોંચી જાય પછી એ 
હિંદુસ્તાનના કોઈ પણ છેવાડાના સ્થાન સુધી પહોંચી શકે છે. 
ખિસ્સું મજબૂત હોવું જોઈએ, બસ. 

અમારે આગળ ઉપર ક્યાં જવું એ નક્કી ન હતું, પણ 
અમારે બે સરદારજીઓના મહેમાન બનવાનું હતું, એ તો ઘણા 
સમય પહેલાં નકકી કરી દીધું હતું. સરદારજીઓ વિશે આપણે 
ગુજરાતીઓ મજાક મશ્કરી કરતા રહ્યા છીએ. ક્યારેય એમને 
ગંભીરતાથી લીધા હોય એવું યાદ નથી આવતું. ખુશવંતર્સિહ 
હોય કે મનમોહનસિંહ ઃ આપણે એમને નજીકથી ઓળખવામાં 
ઊણા ઊતર્યા છીએ. અમને જે બે સરદાર ઉમળકાભેર 
આવકારવા થનગની રહ્યા હતા, એ પૈકીના એક - સરદાર 
બાબુર્સિંહ રતનનો અછડતો. પરિચય તો. અપાઈ ગયો છે. 
બીજા સરદારજીનું નામ છે લખવિંદરસિંહ બાજવા. અલબત્ત, 
એમને સાહિત્ય સાથે સ્નાનસૂતકનો સંબંધ નથી, પણ એમનો. 
ય પરિચય તો પંજાબી સાહિત્યકાર દેવ ભારદ્વાજ મારફત જ 
થયો હતો. એ પઠાણકોટ પંથકના અગ્રણી કાર્યકર છે. 
શિક્ષણનો “વયવસાય' સ્વીકાર્યો હોઈ દેવના સંપર્કમાં આવ્યા 
કારણ કે દેવ પંજાબ સરકારના શિક્ષણ ખાતા સાથે 
સંકળાયેલા અધિકારી હતા. એક જ વાર દિલ્હીમાં મુલાકાત 


એપ્રિલ, 





થઇ અને અમે એકમેકના પ્રેમમાં પડી ગયા. 

પઠાણકોટ આવવાનું એમનું નોતરુપણ 'ેન્ડિંગ' હતું 
ઉનાળુ રજાઓની રાહ જોઈ રહેલી બિટ્ટના પગના પાહલામાં 
ચળ આતવા લાગી હતી ! “અહીં ને અહીં ગાધીનગરની 
આબોહવામાં ગોંધાઈ નથી રહેવુ થોડો હવાફેર કરી 
આવીએ.' એનો જીવ ક્યારનોય ઊપડી ગયો હતો. પીટીસી 
કૌલેજની શિક્ષિકા હોઈ એને પરીક્ષણ કાર્ય સોંપાયુ હતું. એણે 
એ કાર્ય આટોપી લઈ હિમાલયની દિશા તરફ વહેલી તકે 
પ્રયાણ કરવાની તેયારીઓ આરભી દીધી. આથી સિક્ષક 
નીતિન પટેલ ટ્રાવેલ એજન્સીમાંથી “એર ડેક્કન'ની સસ્તી 
ટિકેટ લઈ આવ્યા ત્યારે એનો હવાઈ પ્રવાસનો ઉમળકો 
હવાઈ ગયો. આવી ટિકેટ હોય ? એના મગજમા જ નહોતી 
બેસતી એ વાત. આ તો સીધુ સાદું વાઉચર છે ! બાકી જેટ 
એરવેઝની અને ઈડિયન એરલાઈન્સની ટિકેટો એ ટિકિટો 
કહેવાય, જોતાર્વેત અજાઈ જવાય ! 

સેંકડો વાર હવાઈ પ્રવાસ કરી ચૂકેલા “ડેડ ને એરપોર્ટ 
પર લેવા મૂકવા ગયેલી હોઈ એ એરલાઈન્સની આભાથી 
અજાણ. ન. હતી. આ. નવી ફૂટી નીકળેલી 'કોમન મેન્સ 
એરલાઈન્સ'ની અગાઉથી બુક કરાવેલી સસ્તી યિકેટનું 
વાઉચર જોઈ એનો મૂડ બગડી ગયો. 

તે દિવસે આઠમાં પાશે તો મિત્ર રાઘવજી કાર લઇને 
એશ્ચર્ય ૧'તા દરવાજા આગળ પહોંચી ગયા હતા. 

અલબત્ત, બિટ્ટને એનો ખટકો જરૂર હતો આપણે 
કોઈની શુભેચ્છાનો ગેરલાભ ન લેવો જોઈએ. દીકરીની આ 
સમજણ પર મને માન થયુ એને ગળથૂથીમાં સ્વમાનના 
સસ્કાર મળ્યા છે સાબરકાંઠાના અંતરિયાળ આદિવાસી 
વિસ્તારમા ઊછરેલી છોકરીએ એની કાચી ઉમરમાં અભાવો 
સાથે જીવવાની કળા હસ્તગત કરી લીધી હોઈ એ ગમે તેવી 
પ્રતિકૂળતાઓ હસતે મોઢે સ્વીકારી શકે છે એને સ્વમાન સાથે 
સમાધાન કરવાનું ન ફવ્યુ એટલે તો સાસરિયુ છોડી પાછી 
આવી ગઈ ગુજરાત વિધાપીઠની વિધયર્થિની ખરી ને ! થોડું 
ગાધીપણ ગાઠે બંધાઇ ગયુ હોય, થોડા મોરારજી ડખ્યા હોય. 
નહીં નહીં તોય પૂરા પાચ વરસ એ વિદ્યાપીઠના વાતાવરણ 
વચ્ચે રહી છે કન્યા છાત્રાલયમાં રહીને એમ,.એ., બી.એડ 
અને એમ-એડ જેવી ઉચ્ચતર ઉપાધિઓ હાસલ કરી વાવી 
છે અજાણતાં જ વિઘાપીઠના આદર્શો એના શ્વાસ સાથે 
ઓગળ્યા હીવ, લોહીમાં ભળ્યા હોય. મારુ વાસ્તવ વિજ્ઞાન 
એને કઠે જ વળી, હજી એ કક્ષાએ હેઠી ઊતરતા એને બીજા 
ત્રીસ હરસ લાગશે. મારી અને એની વય વચ્ચે ત્રણ દાયકાની 
ખાઈ છે ! 


એપ્રિલ ર૦૦૮ ૪૯૦ 





એરપોર્ટજતા નીકળ્યા ત્યા પઠાણકોટવાળા સરદારજી 
મોબાઈલ પર ઝબક્યા ઘરેથી નીકળ્યા કે ? આપની ફ્લાઈટ 
આજે સવારે છે, યાદ છે કે ? અહીં બધા આપની કાગડોળે 
ચહ જુએ છે' 

અમે તો સરદારજીને જ આગળ ઉપરના કાર્યકમૃના 
કુલમુખ્તયાર નીમી દીધા હતા. ગાધીનગરથી નીકળી દિલ્હી 
સુધી પહોંચવાની જવાબદારી જ અમારા શિરે હતી. સીધા 
દિલ્હીથી પઠાણકોટ પણ જઈ શકાય એમ હતુ. કવિ કમિશ્નર 
રતન સાહેબનુ અમૃત ઈજન પાછું ઠેલી શકાય એમ ન હતું, 
નહીંતર અમે દિલ્હીથી બારોબાર પઠાણકોટની જ વાટપકડી 
હોત. બે યજમાનોને સાચવવા એ લૈ પત્નીઓને સાચવવા કેવું 
કપરુ કામ હતુ પરતુ બેઉ પજાબના હતા અને પાછા બેઉં 
સરદારજી હતા. એટલે એ પાર પાડવુ અઘરું ન હતુ અમે 
દિલ્ડીથી સીધા અમૃતસર પહોંચવાનો તિકલ્ય સ્વીકાર્યો હતો. 
પઠાણકોટવાળા સરદારજી તો ગાડી લઈ દિલ્હી સામૈયુ કરવા 
આવવા તૈયાર હતા, પણ અમૃતસરનુ નામ પડતાં જએ ઠરી 
ગયા. હરમિંદર સાહેબમા માથુ ટેકવીને પ્રવાસ શરૂ થાય તો 
એપ્રવાસપ્રવાસ ન રહે, યાત્રા બની જાય. એમણે અમારી વાત 
પર મંજૂરીની મહોર મારી દીધી, એટલુ જ નહીં એ 
પઠાણકોટથી અમૃતસર આવી અમને તેડી જશે એવી ખાતરી 
પણ આપી. અમૃતસર પહોંચવા માટે અનેક વિકલ્પો સૂચળા. 
દિલ્હી પહોંચ્યા એટલે અમૃતસર જવા માટે ફ્લાઈટ મળે, ટ્રેન 
મળે. બસની મુસાફરી કરીને પણ પહોંચી શકાય. આ તમામ 
પૈકી “ક્લાસિકલ મુસાફરી ટ્રેનવાળી. અમૃતસર માટે કોઈ 
આગોતરી ટિકેટ લઈ ચખવાની ય જરૂર નહીં. સ્ટેશને પહોંચો 
અને લાઈનમાં ઊભા રહો એટલે સુપર ફ્સ્ટની વિકેટ પણ 
મળી જ જાય, બહુ બહુ તો કોઈ ફૂલી કે એજન્ટને પકડવો પડે 
આ બધુ તો આપણે માટે રોજિંદા જીવનનો ભાગ બની ગયુ છે 
હુદરેક બાબતે આગોતરું આયોજન ડરતાનો આગ્રહી,પરતુ 
આ પ્રવાસ પૂરતો હું તદન “ઈન્ફોર્મલ' અને “ોર્મલ' રહેવા 
માગતો હતો. કોઈ પણ આયોજન તગરના થોડાક દિવસો, 
ફક્ત “ફેમિલી માટે અનામત. મારે માટે આતુ સહજ જીવન 
અઘરુ હતુ હું છેક શાળાકાળથી “ઈમ ટેબલ મુજ્બ 
ચાલનારો માણસ. એક એક મિનિટની ગણતરી કરનારો જીવ 
આમ એકાએક રેઢિયાળ બની રહેવાર્નું વિચારે એ કેવુ !પણ 
મેં મનથી નક્કી કરી દીધુ હતું માણસ એની બસ્ત 
જિંદગીમાંથી દસ-બાર દિવસ પણ પરિવારને ન આપે તો 
એનાથી મોટો અભિશાપ હોઈ શકે ખરો ? 

જોતજોતામાં મને ઓગણસાઠમુ બેસી ગયુ હતું !વન 
વટાવીને હું સાઠીમા પ્રવેશી રહ્યો હતો. લોકો ભલે કહે કે સાઠે 


હટ 


બુદ્ધિ નાઠી.' મને તો સાઠે બુદ્ધિ નહીં બલકે જ્ઞાન લાધી રહ્યું 
હતું. મારે હવે પછીનાં વર્ષો દરમિયાન સ્વજનો અને પ્રિયજનોને 
પૂરતો સમય આપવો છે. એમ કંઈ હાય વોય કર્યે ઉદ્ધાર નથી 
થઈ જવાનો. જિંદગી જીવવા માટે છે. આપણે મરી મરીને 
જીવતા હોઈએ. છીએ. બે ઘડી પોતાના માટે જુદી કાઢવામાં 
પણ આપણને જોર પડતું હોય છે. આપણે. કોના માટે કરીએ. 
છીએ આટલી દોડાદોડ ? ક્યારેક જરા અટકીને આ સવાલ 
આપણી જાતને પૂછી લેવા જેવો નથી લાગતો ? જે માણસ 
ખુદ પોતાની સાથે અન્યાય કરતો રહે એ દુનિયાનું તે વળી શું 
ઉકાળવાનો. હતો. ! 
મેં અત્યાર સુધી મારી જાત સાથે અન્યાય કર્યો હતો. 
મારી દરેક બાબતનું ધ્યાન રાખનારાં જીવનસંગિની પ્રત્યે 
ઉદાસીન રહ્યો હતો. મારી. જિંદગીને મઘમઘતું ઉપવન બનાવી 
મૂડનારી મારી પેલી પાલ્યાની ઉપેક્ષ્ટ કરતો રહ્યો હતો. અમે 
એક આંગળીના વેઢામાં સમાઈ જઈએ. એટલાં ગણ્યાં-વીણ્યાં 
ત્રણ જણ તો છીએ. છતાં અમે એકમેકનું પૂરતું ધ્યાન ન રાખી 
શકતાં હોઈએ. તો એમાં જવાબદાર કોણ ? કદાચ આપણે 
અજાણતાં સ્વીકારી લીધેલી આધુનિકતાનું જ પાપ છે આ. 
એનું પ્રાયક્ષિત કરવાની તક મળી હોય તો એટલા આપણે 
ભાગ્યશાળી. 
હજી માંડ સાડા આઠ વાગ્યા હતા છતાં અમદાવાદનો 
ઉનાળો એનો રુઆબ બતાવવા માંડ્યો હતો. “એસી' ગૂલ થઈ 
ગયાં હતાં કે શું ? ઊલટાનું બહાર સારું લાગતું હતું. અંદર 
ઘૂસતાંની સાથે ઉકળાટ અનુભવાઈ રહ્યો. શરીર પરસેવે 
રેબઝેબ ! આપણે આધુનિક થઈ જવાની લાયમાં સુધરેલી 
દુનિયાની આંધળી હરીફાઈ તો કરી બેસીએ છીએ, પણ 
એમની ચોકસાઈ, નિષ્ઠા, પ્રામાણિકતા. અને નિયમિતતા 
આપણામાં ક્યાં વિકસી છે ? એટલે અદ્યતન એસી પ્લાન્ટ 
નાખ્યા પછી પણ આપણા એરપોર્ટમાં વહેલી સવારે સહરા જ 
જાણે કે તપે છે ! 
સામાન વગર મુસાફરી કરવા ટેવાયેલા મારા જેવા 
માણસને એકીસાથે કેટલા બેગ બિસ્તરા સાચવવાના હતા ! 
બલકે ફૂલીનો રોલ પણ મારે જ ભજવવાનો હતો. દસ બાર 
દિવસના રોકાણની ગણતરી કરી અમે ત્રણેય જણની ઓછામાં 
ઓછી જરૂરિયાત બેગોમાં પેક કરી હતી. ઠાંસી ઠાંસીને ભરેલી 
બૈગ અને થેલાનું વજન મારે એકલપંડે વહન કરવાનું હતું. પગે 
લૂલાં થઈ ગયેલાં ફોઈ એમનું પર્સ સાચવે તો ય બહુ કહેવાય. 
એમને. વળી પગ જ ક્યાં મંડાતો હતો. ! ઘૂંટણની પીડા તો 
બાજુએ. રહી, થોડા દિવસથી. એમની પાની પકડાઈ હતી. 
આયુર્વેદમાં જેને “વાત કંટક' જેવું રળિયામણું નામ અપાયેલ છે 


બ્ટ્શ 


અને અમારી એલોપથીમાં જેલ્કેનિયન સ્પર' તરીકે 
ઓળખાવાયેલ છે એ એડીની હાડકીનું શૂળ જીરવીને પ્રવાસે 
નીકળવાનું સાહસ તો. શાંતાબહેન જેવી વીરાંગના જ કરી 
જાણે. હું ડોક્ટર હોવા છતાં સહદેવ જોષીની જેમ વગર પૂછયે 
કશું જણાવું નહીં. ફોઈ બિચારી એની ભત્રીજીનું માંડ 
ગોઠવાયેલું પ્રવાસનું સપનું રોળાઈ ન જાય - એ. દહેશતની 
મારી એની એડીના અસહ્ય દુખાવાની વાત સુધ્ધાં ન કાઢે. 
મનોમન એ કંટક ડંખ જીરવ્યા કરે. ફક્ત પગ માંડવા જાય 
ત્યારે પેલો કાંટો ભોંકાય અને મોઢામાંથી અનાયાસ સિસકારો 
નીકળી જાય ! એમની પીડા એમને કોઠે પડી ગઈ છે એમ 
માની લઈ અમે બેઉ બાપ દીકરી એમને ઊલટાનાં “નોર્મલ 
લાઈફ' જીવવા ઉશ્કેરતાં રહીએ. આ પ્રવાસ એમને ઘરની 
કેદમાંથી બહાર કાઢવાના અમારા સહિયારા કાર્યક્રમનો પણ 
એક ભાગ હતો. તકલાદી કાચના રમકડા જેવી બિટ્ટ અને 
લૂલાં-લંગડાં ફોઈને જાણે કાવડમાં બેસાડીને જાત્રા કરાવવા 
નીડળ્યો હોઉં એવી મનોદશા હતી ! 

સામાનનું સ્ક્રીનિંગ પતાવી બોર્ડિંગ પાસ માટે એર 
ડે5્ક્નની કાઉન્ટર બારી સામે જઈ ઊભો રહ્યો. બિટ્ટ મુગ્ધ 
નજરે બધી પ્રક્રિયા જોયા કરતી હતી. ક્યારેક એકલપંડે હવાઈ 
મુસાફરી કરવાની નોબત આવે તો ખંચાઈને ઊભા ન રહેવું પડે 
એટલા માટે સ્તો. 

ગાયપાછળ વાછરડું તણાતું રહે એમ હું જ્યાં જઉં ત્યાં 
એ.ારી પાછળ પાછળ આવ્યા કરતી હતી. બોર્ડિંગ પાસ લઈ 
લીધા. સામાન કારગોમાં મોકલવા રવાના કર્યો. હાથવગા 
સામાન પર “ટેગ' લગાવી દીધાં. એટલો ભારે સામાન પણ 
ત્રણ બેગોમાં વહેંચી હાથવગો રાખી શકાયો હોત પણ બિટ્ટને 
રોલિંગ પટ્ટાપર આવતો સામાન જોવાનો રોમાંચ માણવો હતો. 
એટલે એણે જ એ બેગ અને થેલો કારગોમાં રવાના કરવાનો 


* નિર્ણય લીધેલો. મારે તો એની નાનામાં નાની ઈચ્છાને અનુકૂળ 


થવાનું હતું. એમ કરવા જતાં થોડી અડચણ પડે તો એ 
ભોગવી લેવાની હતી. મનોમન દઢ સંકલ્પ કરેલ હોઈ એની 
કોઈ પણ વાત સહર્ષ સ્વીકારી લેવાની વૃત્તિ કેળવાઈ ગઈ હતી. 
એક જ સિધ્ધાંત : બિટ્ટ કહે તે સહી !- લગ્નની ચોરીમાં વર 
કન્યાને આગોતરું સૂચન કરવામાં આવતું હોય છે. ગોર 
મહારાજની હા એ હા ભણવાની. ગોર કહે તે સહી. નોકરીનું 
શાસ્ત્ર કહે છે : બોસ ઈઝ ઓલ્વેઝ રાઈટ. અહીં બિટ્ટ ભલે 
બોસ ન હોય પણ આપણે તો એની ચાકરી સ્વીકારી જ હતી 
ને !એને મન દુઃખ થાય એવું કંઈ જ કરવું નથી... 
ઉમશઃ) 
ણ 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૯૧ 





વાઇલ્ડ લાઇફવોચ.- ૧૩ 
નાનો કલકંલિયો : કતલ્તં૦ તાઈપંડ 





હેમેન્ટ્ર એ. શાહ 


110 511 910 કગળછાીીડબ' 


આં કેલકાલિયો 
'લગોઠી આસમાની 
કંલડલિયા' તરીકે પણ 
ઓળખાય છે. ભારતના [ _ 
ઘણા પ્રદેશોમાં “છોટ ક - 
કિલિકિલા” અથવા ક 
'શરીફન' તરીકે પણ 
ઓળખાય છે. આ 
કલકલિષો ભારતભરમાં 


બધ જોવા મળતો હોવાથી [- ની 
તેને €૦11107 ન... 
1વાષછીકાપ કહેવામાં આવે છે. 

નાનો કલકલિયા સિવાય બીજી ળે જાતો જાણીતી છે 


સફેદ છાતીતાળો કલકલિયો - ધ વાઈટ બ્રેસ્ટેડ ડીંગફિશર 
અને કાબરો કલકલિયો (ધ પાઈડ કીંગફ્શિર) આ શ્વેત-શ્યામ 
કલકંલિયાને કચ્છમાં કિરાકેરીયા અથવા કાબરચીતરા તરીકે 
સંબોધવામાં ઓવે છે. 

કાબરા કલકલિયા સિવાયના બધા ડલકલિયા 
ભભડદાર કથ્થઈ-તાદળી રંગના હોય છે અને બધાને ચાંચ 
લાલ રંગની હોય છે. નાનો કલકલિયો ચકલીથી સહેજ જ 
મૌટો હૌવા છતાં તેના ભભકદાર રંગને લીધે ઘણે દૂરથી 
ઓળખી શકાય છે. 

અહીં આપેલી તસવીર 114 ટ ઉ.લ્વડાહ્વે 
વાટલી છે. (શાસ્ત્રીવ નામ - 1દાંતુ(૦ળ 
9૩00/1પ્ર્ડ) કલકલિયાની પૂંછડી ટૂંકી અને બુઠ્ઠી હોય છે. 
ચાંચ લાંબી, લાલ અને ખંજર જેવી અણીવાળી હોય છે, 

પાણીની નજીડ «નદ છોડની ડાળ અથવા ટૂંઠા ઉપર 
બેસવાનું પસંદ કરતો કલકલિયો સૂરજના તડકામાં બૈસવાતું 
પસંદ કરે છે તેથી તેનું રંગબેરંગી શરીરતડકામાં ઝળહળી 
ઊઠે છે. 

ગૂકેલી ડાળી ઉપર શાંતિથી બેઠેલો કલકલિયો સૂર્ય 
સતાન કરતો હોય તેમમાછલી પકડવા માટેઘણી ધીરજરાખી 
શકે છે. પણ શિકાર જોઇને વીજળીક ઝડપે ત્રાટકે છે અને 


એપલ ૨૦૦૮ : "૪૯૨ 











“# માછલીઅચૂકપકડીલેછે. 


! - ૨ (| માછલીનીરાડજોતીવખતે 


_*« પોતાની ડોક વારંવાર 
: આગળપાછળકરે છે અને 
શિકારનો અણસાર આવે 
ત્યારે સત્તરે સ્ફૂર્તિલો થઈ 
જાય છે. ત્વરિત ઝડપે 
જ માછલી પકડ્યા પછી તેને 
“1 પોતાની કોરીજગ્યાએલઇ 
“ 1: ર જ ર જઈ મારી નાંખે છે અને 
કકે પછી માછલી ગળી જાયછે 
શિકારતરતમરીનજાયતો તેના શિકારનેધોબીપછાડ આપી 
આપીનેમારીનાખે છે. કલકલિયોપોતાનો શિકાર સહેલાઈથી 
મળેતેમાટેતળાવ,નદી, ઝરણું, ખાબોચિયું વગેરેપાણીવાળી 
જગ્યાપસંદ કરે છે.માછલી તેની પસંદગીમાંપ્રષમ સથાને છે. 
માછલીનમળેતો દેડકાં,ઉદર,પાણીનાંજીવડાંવગેરેખાયછે 
કલક્લિયોમાછલી ઉપરત્રાટકે તારેપાણીનીઅંદરબે-ત્રણ 
ફૂટ,પણ ઝડપથી પહોંચી તેની ખંજર જેવી ચાંચથી શિકારને 
પકડ્યાશ્ચર બવહારઆવતો નથી. ઘણીવારપાણીની સપાટીધી 
તદન ઉપર આવી 'ચીં.. ચીં ચી..' જેવો અવાજ કરે ઈ. 
પાણીની ઉપરથી નજીક શિકારની શોધ કરે છે.જેની શિકાર 
દેખાય કે તુરંત જપાણીમાં તીરની જેમ ઊડો ઊતરીત્રાટકીને 
ઝડપથી ચાંચમાં શિકારપકડી લેછે. 
પાણીવાળા કિનારાની નજીક ખાડો કરી મેઠો-ઘેલો 
અવ્વસ્થિત માળો બાંધે છે.જે લગભગ ૧૪”-૧૫'” લાંબો 
હોય છે. માળામાં માછલીના નકામા ભાગોનો ઢગલો કરી 
ગાદી જેવો ભાગ બનાવે છે. પાંચથી છ લંબગોળ સફેદ ઈંડાં 
મૂકે છે. ઈંડાં દૂધ જેવા સફેદ અને ચળકાટવા્છાં હોય છે. 
સકેદ છાતીવાળો કલકલિયો ઊડે છે ત્યારે તેની 
પાંખોમાં સફેદ પટ્ટો સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. કલકલિયા 
આનંદમાં હોવ છે ત્યારે “.ચીરક... ચીરક ચેરક' શેવો 
અવાજ વારંવાર ડરે છે, જે તેમના આર્નદતિભોર થયાનો 
અહેસાથ કરાવે છે 
હ્ટ્શ 


ર 


પ્ર 








કલકલિયાને લાગે કે પાણીની સહેજ જ અંદર માછલી 
ફરે છે અને તેને પકડવી સહેલી છે એટલે પાણીની સપાટી 
ઉપર ઉડ્ડયન પ્રકિયા બંધ કરી સ્થિર થઈ પોતાની ગતિ બંધ 
કરી -ફિજ કરી - શિકારની રાહ થોડી સેકંડો માટે જુએ છે 
અને ઊભી ગુલાંટ મારી સહેલાઈથી માછલી પકડી લે છે. 
શિકારને ઝડપવા માટે તેનું પ્લાનીંગ અને પધ્ધતિ જોઈને 
આપણને આશ્ચર્ય થાય છે; નવાઈ લાગે છે. કુદરતે દરેક 
પક્ષીમાં-પશુમાં કાંઈકને કાંઈક વિશેષતા મૂકેલી હોય છે. 
નિયમિત યક્ષી નિરીક્ષણ કરવાથી એક અનેરો આનંદ થાય છે. 

પક્ષીવિદો બીજા લે ક્લકલિયાનો ઉલ્લેખ કરે છે તેની 
નોંધ આપણે લેવી જોઈએ. માથા ઉપર ઘેરા કથ્થઈ રંગને 
બદલે કાળા માથાવાળો કલકલિયો અને બીજો હિમાલયન 
કાબરો કલકલિયો (1૯ 130021234૪ િંહ્ત 


પ્રતિભાવ 


શલદ્દાપીંગીલ - શાસ્ત્રીય નામ - €લાઝ1ટ 1ઘટ્ઠપાતંડ) - 
હિમાલયનો કાબરો કલકલિયો ૨૫૦૦ ફીટની ઊંચાઈથી 
વધારે ઊંચા પહાડોમાં જ જોવા મળે છે. આ કલકલિયાની 
સાઈઝ સામાન્ય કલકલિયા કરતાં ઘણી મોટી હોય છે અને 
માથા ઉપર નાની કલગી પણ હોય છે. 

મોટી અને જાણીતી કંપનીઓ જેમ પોતાના માલની 
બ્રાન્ડ નેઈમ “પિકોક', “પેલિકન' વગેરે રાખે છે તેમ 
કિંગફીશર પણ હવે તો ભારતમાં જાણીતી બ્રાન્ડ છે -પછી તે 
બિયર હોય કે એરલાઈન ! 

ભારતના ઘણાપ્રદેશોના લોકો કિંગફીશર અને ચાટ 
પક્ષી રસ્તામાં જોવા મળે તો “સારા શુકન' થયા તેવી માન્યતા 
ધરાવે છે. 


*,. તો ય મારા આભલામાં ન્હાય' 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ના તંત્રીલેખ “અમાસના તારા'માં આ. 
પંક્તઓ ટાંકી હતી : 

ગણ્યા ગણાય નહિ 

વીણ્યા વિણાય નહિ 

તો ય મારા આભલામાં માય ! 

કંવિ ન્હાનાલાલની કવિતાની પંક્તિઓ ખરેખર 
આમ છે : 

ગણ્યા ગણાય નહિ, 

વીણ્યા વિણાય નહિ, 

છાબડીમાં માય નહિ, 

તો ય મારા આભલામાં ન્હાય 

આ વિષે શ્રી ધીરેન્દ્ર મહેતા (ભુજ-કચ્છ) સાથે ફોન 
ઉપર વાત થઈ પછી ત્યાંના વર્તમાનપત્રની સાપ્તાહિક પૂર્તિમાં 
એમની કોલમમાં એમણે આ ડવિતાને લઈને રસપ્રદ વાત લખી. 
અહીં થોડુંક આપું છું : 

“...આ ક્ષણે પણ મારી આંખ આગળ એ અનેરો પ્રસંગ 
ખડો થાય છે. સાહેબ (શ્રી ઉમાશંકર જોશી) હસતે ચહેરે 
ચમકતી આંખે સંભળાવે છે : 

'ગણ્યા ગણાય નહિ, 

વીણ્યા વિણાય નહે, 

છાબડીમાં માય નહિ, 

તો ય મારા આભલામાં...' 

સાહેબ એકાએક અટકી ગયા હતા પરંતુ એ એમ 
અટકે એ પહેલાં અમે બાલમંદિરનાં હોશીલાં બાળકોની જેમ 
એકસાથે મોટેથી બોલી ઊઠ્યાં હતાં : “માય ! 

પણ આ શું ? સાહેબ તો માથાની તર્જની પણ નકારમાં 


લ્ટ્શ 





હલાવીને મર્મમાં હસે છે ! કેમ ! સમજાય એવી વાત છે, તારા 
વિશેની કવિતા છે, આભલું એટલે આકાશ. અગણિત તારા 
આકાશમાં કેવા સમાઈ ગયા છે !વળી “માય નહિ' શબ્દો પછી 
“તો ય' અવ્યયની સાથે વિરોધ “માય' જ આવે ને ? છેક 
બાળપણથી આમ જ તો ગાતા આવ્યા છીએ ને આ સાહેબનું 
માથું ને તર્જની નકારમાં કેમ હલી રહ્યાં છે ! કોઈ જુદો ઉત્તર 
આપી શક્યું નહિ એટલે પછી સાહેબે. જ કહ્યું : 

“તો ય મારા આભલામાં ન્હાય ? 

“હેં ?? થઈ ગયું. 

સાહેબે કહેવા માંડ્યું : 

“ન્હાનાલાલ જેવો કવિ, કાંઈ આવી સીધીસાદી વાત કરે 
નહિ.' એમ કહીને પછી એમણે “્હાય' ક્રિયાપદ આ આખાય 
ચિત્રને શી રીતે વિશિષ્ટ બનાવે છે તે સમજાવવા માંડયું : 

જીાબડી એટલે આકાશરૂપી છાબડી. કેટલા બધા તારા 
છે, જાણે આકાશમાં ય સમાતા નથી અને આભલું એટલે 
વસ્ત્રમાં ટાંકવામાં આવતો અરીસાનો ટુકડો. વસ્ત્રમાં ટાંકેલા 
આભલામાં આકાશના તારાનાં પ્રતિબિથ્બ પડે છે. એ 
પ્રતિબિમ્બ ઝિલમિલ ઝિલમિલ થાય છે, તે -જોતાં તારા, 
આભલામાં પાણીની છોળ ઉપર છોળ ઉછાળતા-ઉડાડતા 
ન્હાતા હોય એવું દશ્ય રચાય છે. આકાશમાં ન સમાતા તારા 
અરીસાના ટુકડાઓમાં - આભલામાં કેવા સમાઈ જાય છે, એમ 
કહેવામાં પણ અર્થચમ્ત્કૃતિ તો છે, પરંતુ તારા ન્હાય છે એ 
વર્ણન કલ્પનાશીલ ચિત્ર રચે છે - ન્હાનાલાલના બરનું.' કવિ 
ઉમાશંકરે એ ચિત્રની રેખાઓ એવી ઉપસાવી, વિકસાવી આપી 
કે વર્ગમાં સ્વર્ગનો જે અનુભવ એમને થયો હતો તે અમને - 
વિદ્યાર્થીઓને પણ થયો...'' (ધીરેન્દ્ર મહેતા) 

- તંત્રી 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૯૩ 





ડો. પ્રફુલ્લ દેસાઈ 


ગૌરાંગની ગરવી ગઝલો 


તા હિશ્યાનો શૂરજ જાણીતા પ્રકાશકો 
કુ મૌરાગકાકર શાાહિત્ય સૂર 1મ-સૂરત' 


ર દ્વારા આયોજિત અને 


“પીઢ ગઝલકારો દ્રારા 
1 સંચાલિત-રિક્ષિત 
જઝલ શિબિર'નાં 


સુફળ રૂપે કિરણ 
ચૌહાણ, પ્રમોદ અહિરે, 
મહેશ દાવડકર તગેરે 
સાથે ગૌરાંગ ઠાકર પણ 
આશાસ્પદ ગઝલકાર 
તરીકે આપણને મળ્યા 
છે, એમ કહી શકાય, આમાંનો દરેક ગઝલકાર પોતીકા મુદ્દ 
લઈને આવ્યો છે, ગૌરાંગની ગઝલોમાં પણ ગરવી, પ્રબળ 
સ્વકીય છાપ છે. 

ગૌરાંગને ગઝલનો 'ગ' બરાબર ખબર છે એનામાં 
ગતાનુગતિકતા નથી અને ગઝલતત્ત્વ તરફની ગંભીર નિસબત 
છે. સ્વચ્છ છંદો, સરળ, મૃદ બાની સાથેનું સહજ રૂપનિર્માણ, 
કાયમય ભાવાભિબક્તિ, મોટે ભાગે સાચી ગઝલિયત 
પામવાની જહેમત એમની ગઝલોમાં દેખાય છે મૂળ ભરૂચના 
એન્જિનિયર ગૌરાંગ સૂરતમાં સ્થાયી થયા અને અહીંની 
ગઝલન્‌માં હવામાં એમની ગઝલકળીઓ ખીલી ઊઠી. એમને 
પીટ ગઝલકારોનાં પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન મળ્યાં, એ કબૂલ 
છતાં અત્રે એ. નોંધતુ અસ્થાને નહીં ગણાય કે પાંચેક વર્ષના 
ટૂંડા ગાળામાં છંદ, રૂપનિર્માણ અને ગઝલિવતની સૂક્મ 
હાડી. અસત દસ્ત, અઝે. રેતે મલો સદર રીતે, 
કંડારવી, એ ગઝલકારની પોતીકી પ્રતિભા ઉપરાંત તેમની 
સિસૃક્ષા, સૂક્મ અભ્યાસવૃત્તિ અને અવિરત મહેનત સિવાય 
શક્ય નથી. ગૌરાંગને આ સફળતાનું મહત્તમ શ્રેય મળતું જ 
જોઈએ. 

*ભારા હિસ્સાનો સૂરજ'માં કુલ એકાવન ગઝલો છે. 
દરેકમાં છંદની એકધારી સફાઈ તો. છે જ પણ મોટાભાગની 
ગઝલોમાં ગઝલેયતરનું બહુ ઊચું તત્ત્ત છે જૂજ અપવાદો 
બાદ ડરતાં લગભગ દરેક ગઝલના એકાધિક શેરોમાં 
“શેરિયત' દેખાય છે. એના તિષયોમાં વૈવિધ્ય હોવા સાથે 
એકંદર એમાં જીવન સાથેનો ઊડો નાતો અને ચિંતન દેખાય 






એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૯4 





છે. ક્યાંક હિદાયત અને શીખ પણ હોવા સાથે મારિફિત 
(અધ્યાત્મ) પણ છે, તો ક્યાંક ઈશ્કેમિજાજી રંગ પણ છૈ 
એમના શેરોમાંથી નમ્ર, સરળ, સ્વમાનશીલ છતાં કયારેક 
અડગ, મક્કમ અને પડકારયુક્ત પ્રકૃતિ ઊપસી આવે છે 
કુદરત સાથેની એમની નિકટતા પણ પ્રગટતી દેખાય છે 

ડ્યારેક તેઓ “મત્લા'ના શેરથી જ આપણને આકર્ષી 
લૈછેઃ 

“હું સાંકડી ગલીમાં રસ્તા કરી જવાનો, 

માણસ સુધી જવાનો, આગળ નથી જવાનો. 

બીકળીને પુષ્પથી હતે અત્તર થવું નથી, 

માણસ થવાય, દોસ્ત, તો ઈશ્વર થવું નથી.' 

ગઝલોમાં એકમાત્ર 'મક્તા' છે, જે ટીક ઠીક નોંધપાત્ર 
છે. 

્રેમની આ દુકાન ખુલ્લી છે, 

મેંય “ાકર' કતારમાં જોયા.' 

ક્યારેક તાજગીભર્યાપ્રતીકોની નવીનતા આકર્પે છે ૨ 

“તારલાની ફોજલઈ આવી હતી, 

રત પણ અંધારથી ડરતી હતી !' 

પ્રતીક્ષાની આ પીડા દ્વારને ઓછી નથી હોતી ! 

હવા ડરતી રહે છે છેડતી સાંકળ હલાવીને. 

ક્યારેક કોઈ અવનવો કાફિયો ધ્યાન ખેંચે છેઃ 

'તરસાદ આંખમાં લઈ જ્યારે તું ભીંજવે છે, 

ત્યારે તને હૃદયમાં પરનાળથી ઉતારું !' 

ગઝલકારનો વિવિધરંગી 1મિજાજ' શેરોમાં પડઘાય 
છૈ: 

“હોસ હ્દખોત, ઇળૂઉપણ,, 

પ્રત્યેક સાથે હાથ મિલાવી નહીં શું !' 

“તાપણું ઓ ઈશ્વર, તારું વિવાદમાં છે, 

મારી તરફ હું તેથી પાછો વળી જવાનો.' 

જદા પાળ બાંધી હું વચ્ચે રહું છું, 

સરોવરનું જળ છું, વમળ હોય ક્યાંથી ?' 

ક્યારેક શેરમાંથી કવિનું અસલ ખમીર પણ પ્રગટે છેઃ 

“આપ હથેળી તું સરિયામ, 

આજે જોવો છે અંજામ.' 

ક્યારેક કવિ બળને બદલે “કળ' વાપરવાનું પણ 
શીખવે છે : 


હટ 


“બોલવાનું એ જ વખતે ટાળવાનું હોય છે, 
સત્યને જ્યારે તમારે ખોલવાનું હોય છે.' 
ક્યારેક કવિ પોતાની જાત વિષે પણ ટકોર કરી લે છે : 
“હું તો માણસ છું, મને છે વળગણો, 
રોજ મનને અવગણીને શું કરું ?' 
એમનો. ઈશ્કેમિજાજી રંગ ભાગ્યે જ દેખાય છે પણ 
અહીં જુઓ : 
'સારી ઉપર તો ફૂલના જોબનનો ભાર છે, 
ડોળી કહે છે વાત એ મોઘમ વસંતમાં.' 
“મરીઝ'ના જેવો સરળ છતાં સચોટ કાકુ પણ ક્યારેક 
મળી જાય છે : 
“વર્ય ઈશ્વર અહીં માણસ બની મળશે તો શું થાશે ? 
મને મળનાર તો કારણ વગર આવી નથી શકતો.' 
ક્યારેક ચોટદાર કલ્પન ચોંકાવી જાય છે : 
“સૂર્યની કરપીણ હત્યા થઈ હતી, 
પંચનામું સાંજ ત્યાં કરતી હતી.” 
ભારિફત' અને '“શીખ' વારંવાર એમના શેરોમાં 
દેખાય છે : 
“અરે છે ડાળડાળેથી હવે વળગણના પર્ણો, દોસ્ત ! * 
જરામેંજોઈ લીધું ઊર્ધ્વમૂળેવૃક્ષ વાવીને.' 
“બધા બસ, દૂરથી ભાળી, સુકાનો ફેરવી લે છે, 
દીવાર્દાડીની પાસે તો સતત સૂનકાર લાગે છે.' 
“ું રહે ખારો, એ તારો પ્રશ્ન છે, 
કેટલી નદીઓ તને મળતી હતી !” 
એકાવન ગઝલોમાં નવ જુદા જુદા મૂળ અને વિકારી 
છંદો વપરાયા છે, તેમાં તેરમા “મુતકારિબ” (લગાગા-ત્રણ), 
અગિયારમાં “રમલ' (ગાલગાગા-ત્રણ)નાં વિકારી, આઠમા 
ડવિપ્રિય છંદ “ગાગાલ ગાલગાલ, લગાગાલ ગાલગા, સાતમા 
“મુશાકિલિ' (ગાલગાગા લગા લગાગાગા), ચારમાં 'હજઝ' 
(લગાગાગા-ત્રણ), ચારમાં “ગાગા' ગણ, બેમાં “ગાગાલ 
ગાલગાગા' - ગણો અને એકેકમાં “લગાલગા' અને 
“ગાલગાગા લગાલગા લલગા' છંદ વપરાયા છે. ઇંદચુસ્તી 
સારી છે. છતાં પ્રશ્ન થાય છે કે “ક્યાં સુધીની છૂટ લીધી હોય 
તો “વજનદોષ' ન ગણાય ?' 
બૈ એક છંદદોષો પણ મળ્યા છે : 
(૧) પાન ૩૧ : છંદ છે - “ગાગાલ ગાલગાલ 
લગાગાલ ગાલગા' 
મિસરો છે : “વરસાદ, મેઘધનુષ ને વાદળ, હવા, સૂરજ” 


વોઘધનુષ'નું લગાત્મક રૂપ “ગાલલગા' થાય છે; 
જોઈએ છે “ગાલગાલ” 

(૨) પાન ૬૫ : “બપ્પોર' ગઝલમાં “મુતકારિબ' છંદ 
(લગાગા-ગણો) છે. 

“અગનજવાળા એની પળેપળે વધે છે.' “પળેપળે'નો. 
દોષ કદાચ મુદ્રણદોષ પણ હોઈ શકે. 

(ર) પાન-ર૯ પરની ગઝલમાં 'તપાસો-ખુલાસો- 
નિસાસો' વગેરે હમરફીક-હમકાફ્વામાં “વાંસો' કાફ્યો 
વાપર્યો છે, એ દોષયુક્ત છે. એ જ મિસરામાં “પાસો' શબ્દ 
વાપર્યો છે. એને કાફ્યો બનાવી શકાત. 

(૩) સમધ્વનિ અક્ષરો. સાથે આવી જતાં દોષ થાય છે. 

પાન ૧૧ : “અહીં સીધા રસ્તા મળી જાય તો પણ 

કદી આપણી ચાલ લાવે વળાંકો.” 

(ચાલ લાવે' - પઠનદોષ લાવે છે.) 

(૪) અવ્યવસ્થિત વાક્યરચનાથી દોષ બને છે. 

પાન ૩૪ : “ઓ જિંદગી, અહીં મને તું આ રીતે 
સતાવ ના, 

નવા નવા આ પાંપણે તું સ્વપ્ન લઈને આવ ના.' 

“જવા નવા” ભવાં નવાં જોઈએ) અને “સ્વપ્ન' વચ્ચે 
ત્રણ શબ્દો આવી જાય છે. 

(૫) એક જ શેરમાં “તમે' અને “આપ વાપરી દોષ 
વહોર્યો છે. 

“જ્યારે વિચારું છું તમે વરસાદમાં મળો, 

ત્યારે જ કેમ આપનું કોરું નગર મળે ?' 

અહીં “જ્યારે વિચારું છું? એમ નહીં પણ 'વેચારું છું 
જ્યારે' એમ વાક્યરચના હોવી જોઈએ.પણ છંદ સાચવવા 
જતાં ગફ્લત થઈ છે. એ જ રીતે ક્યાંક છંદ જાળવવા 
અયોગ્ય બહુવચનો કર્યા છે, જેમ કે 'મૃગજળો' - “ટહુકાઓ'. 
ક્યાંક વ્યાકરણ દોષો પણ થયા છે, જેમ કે 'જૈેંદગીની 
ઝવેરાત' નહીં પણ “જૈંદગીનું ઝવેરાત' અને “પાછી બપ્પોર' 
નહીં પણ “પાછો બપ્પોર' જોઈએ. 

આ બધા કવચિત દોષો કવિની અસાવધાનીથી થયા 
લાગે છે. મુદ્રણ બહુ ટૂંકા ગાળામાં થયું હોઈ કવિથી મઠારવાનું 
બની ન શક્યું હોય, એમ પણ બને ! 

ગરવી ગઝલો લઈને આવતો ગૌરાંગનો આ પ્રથમ 
સંગ્રહ કવિતાતતત્વથી સભર છે અને એટલે એ આવકારદાક 


તો છે જ, અપેક્ષાજનક પણ ખરો જ. 
શિ 


'મારાહિસ્સાનો સૂરજ' (ગઝલ સંગ્રહ)પ્ર.આ. ૨૦૦૬,પૃષ્ઠઃ ૬૮,મૂલ્યઃ રૂ.૫૦, ગઝલકાર/પ્રકાશકઃ ગૌરાંગઠાકર (ગુ. સા.અકાદમીની આર્ધિક સહાયથી પ્રકાશિત) 
બી-૧૦૩,શુક્નએપાર્ટમેન્ટ,સહજધામ રે હાઉસ સામે, રામકુટિર ફ્લેટ્સની પાછળ, અડાજણ, સુરત -૩૯૫૦૦૯ 


લ્ટ્શ 





એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૯૭ - 





દિનેશ દેસાઈ 


બાબી વંશના છેલ્લા રાજવી-ગઝ્લકાર રૂસ્વા મઝલૂમીની જીવનકથા 


“ને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જાણનાર લોકોને આ પ્રસંગ 
વાંચી હું અતિશયોક્તિ ડરું છું એમ લાગશે. મળનાર વ્યક્તિઓ 
અને મને દૂરથી જોનાર-જાણનાર બભક્તિઓ તો કદાચ આ 
પ્રસંગને ઉપજાવી કાઢેલ પ્રસંગ જ સમજે. પણ જિંદગીની ખાટી 
મીઠી યાતતનાઓનો મેં હસતે મુખે સામનો કર્યો છે કોઈ સમવે 
મને મનોમન આઘાત તો જરૂર થયો જ છે. કેમ કે હું માનવી છું 
એટલે જ મેં એક વખત નીચેના શેરમાં આ રીતે મનની વાત 
શબ્દોમાં કંડારી છે * 

“હસવાનો આજ મેં જે અભિનય કર્યો હતો, 

આઘાત દૃદશાનો હતો કોણ માનશે ?' 

મારી મોટી દીકરી ભરયુવાનીર્માં તિધવા થઈ હું ને માર્સ 
પત્ની જૂનાગઢ છોડી તેને બને તેટલી હૂંફ અને મદદ કરવાને 
ઇરાદે મુંબઈ આનાં. કુદરતે જાણે 
મારી પરીક્ષા લેવાનો વિચાર ક્યોં હોય 
તેમ એક અણધારી પરિસ્થિતમાં મને 
મૂકી દીધો માર નાપે જૂનાગઢના 
કલેકટરનો પત્ર આનો તેમાં 
જણાવવામાં આવ્યું કે સરકારે 
જાગીરદારી એબોલિશન એક્ટ નીચે 
તમામ જાગીરદારોને મળતી લાઈફ : - 
ટાઈમ પેન્શનની રકમ ચૂકવવાનું બંધ ।- ૭ 
કર્યું છે, એક સવારે મારાં પત્ની 
ઔખમાં આંસુ સાથે નજીક આવી 
કહેવા લાગ્યાં, “કરબાર સાહેબ, આજે 
તો ઘરમાં રાશન ખૂટી ગયું છે આ સમવે નાસ્તો તો કરી લેશું 
પણ. બપોરે તો રાંધવા માટે કંઈ નથી. કંઈ બંદોબસ્ત કરો તો 
સારું' મેંવિશ્વાસ સાથે કહ્યું “તાજ, ક્યાં જાઉ 7 કોની પાસે હાથ 
લંબાવું ? અને ક્યાંય જવા માટે બસ ભાડાની રકમ પણ મારી 
પાસે નથી. ખિસ્સામાં ફૂટી કોડીય નથી.' તાજે કહ્યું, પૈસા તો 
મારી પાસે પણ નથી. પણ મારી પાસે આ સોનાનાં એરિંગની 
જોડ બાકી છે તે લઈ જાવ. અડાણે રાખવી હોય તો અડાણે 
રાખજો ને વેચી નાખવી હોય તો વેચી નાખજો. પણ દીકરીને આ 
વાત ન કહેશો. એમ પણ દુઃખાવેલી છે અને તેમાં તેનેદુઃખ થાય 
એવું આપણે. નથી કરવું. અલ્લાહ સારા દિવસો પણ લાવશે ' 
તેણે આંસુ સાથે એરિંગની જોડ મારા હાથમાં મૂકી અને બીજા 
રૂમમાં ચાલી ગઈ, (પૂ. ૧૮૩-૧૮૪) 

“હોતાજ ના કશાનો હતો કોણ માનશે ! 

મારોય એક ઝમાનૌો હતો કૌણ માનશે !* ' 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૪૯૮ 











આ અને આવા બીજા પણ ઉત્તમ શે'ર, ગઝલો 
આપનાર *પાજોહ દરબાર' તરીકે જાણીતા શાયર રૂસ્વા 
મઝલૂમી (જન્મ તા. ૧૧-૧૨-૧૯૧૫, માંગરોળ, સૌરાષ્ટ્ર) તો 
હવે આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી, પણ આ સર્જકનો શબ્દ દ્રો 
અમરતા પામી ગયો છે. હમણાં જ તા,૧૪-૨-૨૦૦૮ના રોજ 
૯૩ વર્ષની વવે દેહાવસાન પામેલા અ શાયરના જવનના 
સંઘર્ષકાળનો એક પ્રસંગ આરંભે રજૂડર્યો છે આ અને આવા 
બીજા પણ પ્રસંગો સાથે રૂરવા મઝલૂમીના જીવન-સ્વમનનેરજૂં 
કરતા પુસ્તક “મારોય એક જમાનો હતો' (સે. રજનીકુમાર 
પંડ્યા, બિરેન કોઠારી)માં બાબી વંશના આ છેલ્લા રાજવીના 
જીવનના ચઢાવ-ઉતાર અને સાહેત્યયાત્રાનું સુરેખ ચિત્ત સાપડે 
છે. પાજોદ દરબારને દેશભક્ત રાજવી શાયર તરીકે પણ 

ઓળખવામાં આવે છે કેમ કે ઈસ. 
“4 ૫૯૩૫માં ડીસ વર્ષની વવે પાજોદ 
3 (જિ જૂનાગઢ)ની ગાદી સંભાળનાર 
હી આ રાજવીએ ત્તા. ૧૫મી ઓગ્રટ, 
પન ૧૯૪૦ના રોજ ડિન્દુર્તાનને આઝાદી 
મળી ત્યારે પાજોદમાં જ ત્તિરંગો ઝંડો 
લહેરાવીને ભારતીય સંઘમાં જ 
રહેવાનું જાહેર કર્યું હતું. જૂનાગઢના 
બાબી નવાબે જૂનાગઢ 
પાકિસ્તાનમાં ભેળવી દેવાનો મનસૂલો 
? 1 જાહેર કર્યો હતો ને પ્રજાએ વિરોધ 
કરતાં આખરે બાબી નવાબે 
પાકિસ્તાન ભેગા થઈ જવું પડ્યું હતું એ સમવે દરબાર સાહેબ 
(રૂસ્વા મઝ્લૂમી)એ જન્મભૂમિનું કક વક્ત કરતો આ શે'ર 
આપ્યોઃ 

“થી આવ્યા અમે કેવળ અહીંયા પર્યટન માંટે, 

વસાવ્યું છે વતનને તો મરીશું આ વતન માટે.' 

આમ ૧૨ વર્ષ (૧૯૩૫-૧૯૪૭) શાસન કરનારે 
ઈમામુદીનખાન મુર્તુઝાખાન બાબી રાજકોટની કબ્રગાહમાં 
સદાને માટે પોઢી ગયા ને વતનની ધૂળમાં જ મળી ગયા.૯૩ 
વર્ષના આ શાયર મિપે 'આદિલ' મન્સૂરીનો જાણીતો શે'ર યાદ 
આવે : 'વતનની ધૂળથી માથું ભરી લઉ આદિલ, રૈતમાં રમતું 
નગર ફરી મળે ન મળે.' રાજ-કાજ સંભાળ્યાના બીજા વર્ષે 
૧૯૩૧માં સાબળેરાજહાં (તાજ દુલ્હન) સાથે પ્રથમ લગ્ન, 
૧૯૪૮માં કાકાની દીકરી મહેમુદા બેગમ સાથે બીર્જા લગ્ન 
આજીવન ટડી રહ્યાં. જો કે આ સિવાય તાહેરાલીબીં અને 


હટ 


અભિનેત્રી અનવરીબેગમ સાથે પણ લગ્ન કર્યા કે જે ઝાર્ઝુ ટક્યા 
નહોતાં. આ અને આવી બીજી વાતો, સ્મરણીય પ્રસંગો, સર્જન 
અને જીવનની કેફ્યિત આ પુસ્તકમાં સુંદર, સરસ રીતે રજૂઆત 
પામી છે. રાજવી સર્જકની શ્વેત-શ્યામ છબી, કેટલીક ચૂનંદી 
ઉર્દૂ-ગુજરાતી. ગઝલો, બાબી વંશનો. ઈતિહાસ, વંશવૃક્ષ, એક 
ડઝન પ્રગટ પુસ્તકો પૈકીનાં ઉપલબ્ધ પુસ્તકનાં મુખપૃષ્ઠ અને 
તત્કાલીન શાસ્ત્રીય-રાજકીય ઈતિહાસની ઝલક - એમ બધું 
મળીને અત્રે પ્રસ્તૃત રોચક સામગ્રી અત્યંત ઉમદા સંપાદનસૂઝ 
પણ દર્શાવી જાય છે. 
ગઝલ. સમ્રાટ અમૃત “ઘાયલ', “અસિમ' રૉંદેરી, 
રતિલાલ “અનિલ'ના સમકાલીન શાયર રૂસ્વા મઝલૂમીના 
જીવન કાર્યોના દસ્તાવેજીકરણ સમાન પુસ્તકના પ્રથમ ખંડ 
(આદિથી આજ સુધી)માં ચાર પ્રકરણ દ્વારા શાયરનો વંશીય 
ઈતિહાસ અને કેટલાક પ્રસંગો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. બીજા 
ખંડ (જીવન)ના ચાર પ્રકરણમાં શાયરના. જીવનની ચડતી- 
પડતીની વાત - આત્મકથારૂપે - રજૂથઈ છે. આ જ પ્રકરણમાં 
પાજોદના ગ્રામજનોના પોતાના રાજવી તરફનાં આદરભીનાં 
સંસ્મરણો - પ્રતિભાવો પણ મૂકવામાં આવ્યા છે. ત્રીજા ખંડ 
ઉવન)નાં ત્રણ પ્રકરણમાં સર્જકના સાહિત્ય (“રૂસ્તા'ની ગઝલ 
પ્રસાદી, “રૂસ્વા'ની ગદ્ય પ્રસાદી) માણી શકાય છે. અંત ભાગે 
પરિશિષ્ટ લેખે બે પ્રકરણ પણ તિષય સંદર્ભે મહત્વનાં છે. 
જૂનાગઢના નવમા અને છેલ્લા શાસક મહાબતખાનજી ત્રીજા 
(૧૯૦૦-૧૯૫૯) વિશે ટૂંક આલેખન પાજોદ દરબારના 
સમયકાળના એતિહાસિક સંદર્ભને સમજી શકવા ઉપયુક્ત 
બની રહે છે. એમ જ “જૂનાગઢનો પ્રશ્ન અને આરઝી હકૂમત” 
શીર્ષક સાથે રજૂ કરાયેલો લેખ પણ દેશની આઝાદી વેળાની 
જૂનાગઢ સ્ટેટની કટોકટીની સમસ્યાને સમગ્રપણે ઉજાગર કરી 
આપે છે. પુસ્તકના લેખન સંપાદનમાં રાખવામાં આવેલાચીવટ 
એ.રીતે ધ્યાનાર્ડ છે કે સમુચિત. રીતે દેશભક્ત રાજવી શાયરના 
જીવન-કર્મને, સર્જનયાત્રાને સરળ બાનીમાં ઉપસાવી આપવામાં 
આવ્યાં છે. અહીં યથેચ્છ નોંધવામાં આવ્યું છે કે “પાજોદ 
દરબાર ઈમામુદીનખાન ઉર્ફે શાયર રૂસ્વા મઝલૂમીએ પાજોદની 
જનતાના દિલમાં એ હદે કાયમી સ્થાન મેળવ્યું કે ૧૯૪૭માં 
રજવાડાઓના વિલીનીકરણ પછી સત્તા સ્થાને તેઓ ન રહ્યા 
છતાં આજેય પાજોદના ગ્રામજનો. તેમને “દરબાર સાહેબ” તરીકે 
એટલો જ આદર આપે છે.' (પૃ. ૨૫) 
વીસેકવર્ષથયાંએવાતનેજ્યારે ૧૯૮૮માં જ્નાબ રૂસ્વા 
મઝલૂમીનેરાજકોટમાં મળવાનું થયું હતું. તેઓએ.પોતાની જુબાને 
પોતાના તખલ્લુસ વિશે અહીં વિસ્તારથી વાત પણ કરી છેઃ ભારું 
ઉપનામ પહેલાં “મસ્તાન' હતું. પાછળથી રૂસ્વા મઝલૂમી થયું 
એની પાછળ એક નાનકડી કથા છે. મારા સસરા બાંટવાના 
શેરખાનજીએ.યોજેલી એક મોટી મિજબાનીમાં મારાથી ચાર-પાંચ 


ખુરશી દૂર એક ફકીર પણ ચીફ ગેસ્ટ તરીકે બઠા હતા. કોઈએ 
કહ્યું કે એ મઝ્લૂમશાહ ઓલિયા છે. દૂર બેઠે લેઠે પણ મને 
એમના તરફ અદમ્ય ખેંચાણ થયા કરતું હતું. 'મઝલૂમ'નો અર્થ 
થાય છે નિર્દોષ, જુલ્મ સહન કરનાર. એમના પ્રત્યેની ભક્તિમાંથી 
મને એ. નામ એમની યાદગીરીરૂપે તખલ્લુસ તરીકે રાખવાનું 
સૂઝયું, “ર્સ્વા' એટલે બદનામ. એ બન્ને અર્થો મારી જિંદગીમાં 
ચરિતાર્થ થયા છે.' (પૃ. ૪૧, ૪ર) રજનીકુમાર પંડ્યાએ આ 
રાજવીના ખરાબ સમયના આલેખનમાં નોંધ્યું છે :“ભારતસંઘમાં 
અને ભૂદાનમાં જમીનો અર્પણ કરી દીધા પછી હવે આ ટુકડા માટે 
કોર્ટે ચઢતાં અફસોસ થાય છે દરબાર સાહેબ ?' મેં પૂછયું હતું. 
જવાબમાં એમણે એમનો જ શેર કહ્યો ઃ 

“અભાગી લાશ રખડે જેમ જંગલમાં કફન માટે, 

વતનમાં એમ ભટકું છું શરણ માટે, જતન માટે. 

(પૃ. ૪૩) 

રૂસ્વા મઝલૂમી કોમી, એકતાના પુરસ્કર્તા હતા અને. 
૧૯૭૨માં પ્રકાશિત એમના એકમાત્ર ગુજરાતી ગઝલસંગ્રહ 
(ઉર્દ્ના બે દીવાન “મીના' અને ભિશ્નશ્રી સહિત આમ તો એક 
ડઝન પુસ્તકો, જેમાં ત્રણ નવલિકા સંચય, ચર્ત્રિ લેખ સંચયો, 
પ્રચંગ-સત્ય ઘટના સંચયનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે.) 
“મદિરા'ની પ્રસ્‍તાવનાર્માં પણ આ પ્રસંગ નોંધ્યો છે કે 
ફિદાસાહેબ નામના પોતાના સ્ટાફમાં સામેલ કર્મચારીને એ 
કારણસર શાયરે નોકરીમાંથી છૂટા કરી દીધા કેમ કે એમણે 
રાજવી શાયરના રૈયત હિન્દુ ખેડૂતના ઘરે જમવા બેસવાનો 
ઈન્કાર કર્યો હતો. પ્રજાવત્સલ રાજવી તરીકેનાં દષ્ટાંત પૂરા 
પાડતા બીજા પ્રસંગો પણ અહીં સમાવતામાં આવ્યા છે. જેમ કે 
રાજની તિજોરી તળિયે હતી એ વેળા ઈ.સ. ૧૯૩૬માં આ 
રાજવી પોતાના લગ્નવેળા નિયમાનુસાર મળવાપાત્ર ધ્રુબકવેરો 
(હુબક્વેરો) માફ કરે છે એટલું જ નહીં આ પરંપરા જ બંધ 
કરાવે છે. બિનસાંપ્રદાયિકતાની વાત માંડતાં રાજવી શાઢરે કહ્યું 
છે : “મારે મન કોઈ હિંદુ નથી, કોઈ મુસ્લિમ નથી. મારી પુત્રી 
ઈશરત મુંબઈમાં કોપર ચિમની હોટલમાં જનરલ મેનેજર છે. 
એની પુત્રી મહેજબીએ. એક હિંદુ બ્રાહ્મણ સુબોધ શર્મા સાથે 
શાદી કરી છે. મારા પુત્ર અયાઝની પત્ની હિંદુ છે, એનું નામ 
કીર્તિદા છે. મારી પૌત્રીનું નામ નેહા છે. (પૃ. ૪૬) આ સંપાદિત 
પુસ્તકની લેખન સામગ્રીમાં પ્રવાહિતા અને લાઘવ પણ છે. 
જીવનકથાના પ્રસંગો, ઘટના, બનાવોના વળાંકો કોઈ નવલકથા 
જેવો રોમાંચ, વિવાદ અને અહોભાવ પણ વાચક-ભાવકને 
પ્રગટાવી આપી શકે છે. “કુંતી' અને “પુષ્પદાહ' જેવી ડોક્યુ- 
નોવેલના સર્જક રજનીકુમાર પંડ્યા “ઝબકાર” શ્રેણી વડે 
જીવનકથા-ચરિત્રોના પણ અચ્છા આલેખક-કસબી નીવડ્યા 
છે. એ વધુ એક વખત આ પુસ્તક વાંચવાથી પુરવાર થાય જ. 

ક 


.““““““-----------:-----:ડ---:-----:---:- 
ભારોય એક જમાનો હતો (રૂસ્વા મઝ્લૂમીનું જીતનરસ્ત્રિ) : લેખન-સંપાદન-રજનીકુમાર પંડ, બિરેન કોઠારી, પ્ર. હિરાલક્ી મેમોરિવિહ ક્ઉન્ડેશન, આશાપુરા ગ્રુપ, ૨/૩, 
લોરેન્સ એન્ડ મૈયો બિલ્ડિંગ, ૨૭૮, દાદાભાઈ નવરોજી રોડ, શ્ેર્ટ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૦૧. પ્રઆ. ૨૦૦૭, ડાયરી સાઈઝ, પાર્ફ્‌ પૂં્ડું, પૃ. ૨૨૮, કિ. રૂ. ૧૨૫/) 


લ્ય્ણ 





એપ્રિલ ૨૦૦૮: 


ઉર 


સાહિત્યકારોનું સૌમનસ્ય 


રમણલવ જોશી 


કેટલીક વાર સાહિત્યકારોના પારસ્પારેક સબધો જોતા 
લાગે છે કે આપણે રાજકારણીઓનુ અનુકરણ તો નથી કરતા 
ને ?સ્તતત્ર થયાને સાડા ચાર દાયકા થયા પણ આપણુ પ્રજાકીય 
ભક્તિત્ત બધાવા પામ્યુ નથી. સાહિત્ય આદિ કળાના ક્ષેત્રોનો 
પ્રભાત રાજકારણ પર પડવો જોઈએ. એને. બદલે ઊલટ યતુ 
જોવા મળે છે સૌહાર્દ અને સૌમનસ્યથી આ ક્ષેત્રના પ્રશ્ચોઉકેલી 
શકાય એતા હોવા છતા આકોશ અને અહમહમિકાના માર્ગે 
ગતિ થાય એ દુઃખદ છે શસસ્કૃતિ'ના ડિસે. ૧૯૫૭ના અંકમાં 
પહેલા પાને એના તૈત્રી ઉમાશકર જોશીએ. પસેંહના વાડા ને 
હોય' લેખ લખેલો. આરભમા જ તેષણે ડહેલુ “સાહિત્યક્ષેત્રમા 
ઘણી વાર વાડાની વાત થતી હોય છે પણ સાહિત્ય સર્જકો 
જેમનુ કામ જ વૈયક્તિક અનુભૂતિઓને વિશિષ્ટ રૂપે રજૂ 
કરવાનું તેઓ એકમેકથી નોખા. તરી આવ્યા વગર કૅમ રહે * 
એ અલબત્ત સૌથી હળેમળે પણ આતરસ્વરૂપ તપાસવા જતાં 
એ એકલરગી-એકલવિહારી જ માલૂમ પડવાના. આવાઓના 
તાડા શી રીતે બંધાઈ શકે ? સિંહના વાડા શી રીતે હોય ? 
કોઈએ એ. વખતે કહેલુ કે તાત્વિક દષ્ટિએ આ વસ્તુ બરોબર 
છે પણ સિંહો કેટલા ? 

ઉમાર્શકરે ઉચિત કહ્યુ છે કે સાચા સાહિત્યકારોને જૂથો 
જમાવવાનું કેમ પોસાય ? સ્વાતંત્યોત્તર કાળમાં વિતિધ 
માધમોની ભીંસ વચ્ચે સાહિત્યે પોતાનો માર્ગ કાઢવાનો છે ત્યા 
નાના મંડળો કે જૂથો રચી શક્તિનો વાય કરવાનુ ભાગ્વે જ 
પરવડે અલબત્ત જુઈી જુદી સંસ્થાઓ દ્વારા પણ કામ થતું હોય 
છે પણ એક તાત સતત વાદ રાખવી જોઈએ કે સસ્યાઓ, 
સંમેલનો, પરિસવાદો કે ગોષ્ઠિઓ કોઈને લખતો કરરી શકતી 
નથી, પણ લેખનની આજુબાજુ જેપ્રશ્નો છે એમા મદરૂપ નીવડી 
શકે સંકુચિતતા કે ક્ષુદ્રતાથી સાહિત્યકારો તો દૂર જ હોય. મેઘ્યુ 
આર્નડે અંગ્રેજ પ્રજાને ગમે કે ન ગમે પણ ફેન્ચ અને જર્મન 
સાંસ્કૃતિક પ્રવાહો ઝીલવાની ઘોષણા કરેલી. 

સાહિઠ્યક્ષેત્ર્મા નાનામોટા મતભેદ કે રૃ્ચિઓ હીય એ 
અસ્તભાવિક નથી. કોઈને અમુક પ્રકાર કે શૈલી રચે તો તળી 
અન્યને બીજી પણ ખસે પ્રશ્ન તો છે કે એ કળા થાય છે 
ખરી ? ડૃતિના વાચનથી આર્નદ મળે છે ? હુ લખું એ જ 
પધાતિ સાચી એમ કેમ કહેવાય ? લેખકોમાં વર્ગભેદ ઊભો 
કરવાની રીત બરાબર નથી. આ તો પરંપરાના પૂજકો, ફલાણા 


તો આધુનિક, અમુક થોડા આધુનિક, અમુક તો જુનવાણી, આ 
તો લોકપ્રિય લેખક અને અં તે હાઈ-બ્રાઉ વગેરે વગેરે 
તિચારભેદ એ વખોડવા લાયક નથી. પેલા લેખમાં ઉમાશકરે 
એક સરસ વાત કહી છે કે વિચારભેદ એટલે વૈમનસ્ય એ 
ખ્યાલ ખોટો છે મુખ્ય બાબત વસ્તુલક્ષિતાની છે જ્યારે એર્મા 
એંગતતા ભળે ત્યારે એ જુદી જ વસ્તુ બની જાય છે આ તો 
પેલા સામ્યવાદી સૂત્ર જેવુ થયુ કે જેઓ અમારી સાથે નશી એ 
અમારી વિરુદ્ધમાં છે ! વૈચારિક સહિષ્ણુતામા જાણે આપણે 
ઊણા ઊતરીએ છીએ. જે પોતાની સ્વતંત્રતા અક્ષુણ્ણ રહેએમ 
ઈચ્છે તે બીજાની સ્વતંત્રતા ઉપર ક્યારૈય તરાપ ન મારે. 
સરસ્વતીના મદિરમાં સૌ જુદાં જુદા ફૂલો લઈને આવે છો બધા 
એક જ જાતનાં હોય એવો આગ્રહ શા માટે ? સૌ પોતપોતાની 
શક્તિ પ્રમાણે શબ્દની ઉપાસના કરે છે કોઈ પણ લેખન-તરોહ 
પ્રત્યે અનુદાર ન રહેવાય, 

ગઈ પેઢીના સાક્ષરોમા કેટલો બધો [વિચારભેદ હતો 
છતાં પરસ્પરના અંગત સબંધો સુમેળભર્યા રહેતા. વૈચારિક 
મતભેદોનો [ડિશાબ તે તરત પતાવી દેતા, પણ ર્ાક્તિગેત 
સબંધોનું માધુર્ય વઘાવત રહેતુ. ઉત્તમલાલ ત્રિવેદીએ પ્રેમાર્નદ્ના 
નાટકોના પ્રશ્‌ અગે “ગુજરાતી મા ચર્ચાપત્ર લખેલું નરસિંહરાવે 
વસત મા એનો ઉત્તર શળેલો. આ પછી લાબા સમવે એકવાર 
સાન્તાક્રુઝમા ઉત્તમલાલને ત્યાં આનેદર્શકર, નરસિંહરાવ વગેરે 
આવેલા ત્યારે વાતવાતમાં નરસિંહરાવે કહેલુ કે “મને પોતાની 
મેળૈ હજામત કરતા આવડે છે, પણ બીજાની હજામત કરવાની 
હિંમત ન ચાલે.' ધીમે રહીને ઉત્તમલાલે મમરો મૂક્યો 'માત્ર 
ચચપિત્રમાં બીજાની હજામત સારી કરી શકો છો ” આ વિશે 
નરસિંહરાવ લખે છે 'આ નિર્દોષ, મર્મભરેલો, સ્નેહયુક્ત 
કટાક્ષ હતો. એમને ઉત્તરરૂપે લખેલુ મારું ચર્ચાપત્ર મનમાં 
રાખીને આટલુ જ એ બોલ્યા, તે -ન મને તે ઉયર ખોટુંલાગ્યું, ન 
તેમણે પણ કાંઇ કટુ ભાવથી કહેલું, અમે બધા હસ્યા.' 

વિચારભેદોની સુરેખ માંડણી કરવા સાથે અને 
સાહિત્યિક મૂર્લ્યાકનના ગજને સહેજ પણ નીચે ઊતરવા દીધા 
સિવાય એક માત્ર સાહિત્યની લગનીથી અને સૌમનસ્ય અને 
સૌહાર્દથી સાહિત્યકારો સમુદાર ભાવે વર્તે એ છેવટે તેમના અને 
સરવાળે સાહિત્યના અને એથી સમાજના હિતમાં છે એ ભાગ્યે 
જ ડહેવાની જરૂર હોય. ણ 


[ઉદેશ વર્ષ ર, સંક ૩, ઓંક્વેબર ૧૯૮૧નો તંતીતેખ) 


એપ્રિવ ર૦૦૮ ૫૦૦ 





ષ્ટ્શ 


સાહિત્યવૃત્ત 


કૂક અકકક-ડ્ક્ક્ડડકકડ કટ5-ડ૬ કડ: સક -2:*:.. 


ધીરુપરીખનેપ્રેમાનંદ સુવર્ણચંદ્રક 

કવિ-વિવેચક, 'કુમાર' અને જવિલોક'ના તંત્રી 
ડૉ. ધીરુભાઈ પરીખને પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા તરફથી અપાતો. 
પ્રેમાનંદ સુવર્ણચંદ્રક (૨૦૦૬) આપવાનું જાહેર થયું છે. 
સ્વામી આનંદ, જોસેફ મેકવાન અને મુકુન્દ શાહને સુવર્ણ 
ચંદ્રક એનાયત 

કવિડાહ્યાભાઈ પટેલ સાહિત્યરત્ન સુવર્ણચંદ્રક ટ્રસ્ટના 
ઉપક્રમે દર વર્ષે ગુજરાતી સાહિત્યમાં વિશિષ્ટ પ્રદાન આપનાર 
લેખકો અને સંસ્થાઓને. પુરસ્કૃત કરવામાં આવે છે. તે અન્વયે 
પાંચમાં વર્ષના સાહિત્ય રત્ન સુવર્ણચંદ્રકો અર્પણ કરવાનો 
વા્સંતિક ઉત્સવ તા, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ના રોજ કચ્છી 
જૈન ભવન, નવચેતન હાઈસ્કૂલ સામે, પાલડી, અમદાવાદ 
ખાતે સંપન્ન થયો હતો. આ વર્ષે સ્વામી આનંદ (મરણોત્તર), 
જોસેફ મેકવાન અને મુકુન્દ પી. શાહ ને ગૌતમ પટેલના 
અધ્યક્ષ સ્થાને અને પ્રબોધ જોશીના અતિથિવિશેષપદે આ 
સુવતર્ણચંદ્રકથી સન્માનવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે “પવ્મશ્રી” 
ભોળાભાઈ પટેલનું તિશિષ્ટ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. કવિ 
ડાહ્યાભાઈ પટેલની ગઝલોના આસ્વાદનો હરીશ વટાવવાળા 
અને વિરંચી ત્રિવેદી સંપાદિત ગ્રંથ “ધ્વનિ-પ્રતિધ્વનિ' અને 
કવિ, ડાહ્યાભાઈ પટેલ 'દિનેશ'ના નવ દાયકાના કર્મપથને 
આલેખતા. પુસ્તક “મારી જીવનયાત્રા'નું વિમોચન 
ડૉ. ભોળાભાઈ પટેલ અને મનુભાઈ પંડિતના હસ્તે થયું હતું. 
સન્માનના પ્રતિભાવ રૂપે જોસેફ મેકવાને પોતાને મળેલ 
પારિતોપિકના રૂ. ૫,૦૦૦ની રકમમાં પોતાના તરફથી બીજા 
૫,૦૦૦ ઉમેરીને કુલ રૂ. ૧૦,૦૦૦ પાટણની પી. ટી. સી. 
કૌલેજમાં બળાત્કારનો ભોગ બનેલી વિદ્યાર્થિની માટે ચેકરૂપે 
અર્પણ કર્યા હતા. ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલયના સૌજન્યથી 
આયોજિત આ સમારંભમાં અનેક સાહિત્યકારો અને 
સાહિત્યપ્રેમીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે મુકુન્દ 
શાહનો પરિચય પ્રો. પ્રિયકાન્ત પરીખે, જોસેફ મેકવાનનો, 
પરિચય ડૉ. વિરંચી ત્રિવેદીએ અને સ્વામી આનંદનો પરિચય 
કલ્પનાબહેન બારોટે આપ્યો હતો. શ્વેતાબહેન જોશીએ 
સંચાલન, કલ્યનાબહેન તથા મોહનભાઈ બારોટે સંકલન અને 
મનુભાઈ શાહે આભારદર્શન કર્યું હતું. 
ગુજરાતી વિશ્વકોશના ૨૩મા ગ્રંથનું વિમોચન 

તા. ૨૩મી ફેબ્રુઆરીએ ગુજરાતી વિશ્વકોશના ૨૩મા 


બ્ટ્શ 





મુકુન્દ પી. શાહ 


ગ્રંથનું વિમોચન હિંદી સાહિત્યના પ્રસિદ્ધ વિવેચક 
ડૉ. નામવરસિંહે કર્યું હતું. તેમણે તથા અત્તિથિતિશેષ 
ડૉ. પ્રદીપ ખાંડવાલા તથા દીપચંદભાઈ ગાર્ડીએ ગ્રંથશ્રેણીને 
આવકારી હતી. મુખ્ય સંપાદક ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરે 
ગ્રંથશ્રેણીની પ્રક્રિયાની માહિતી આપી હતી. ડૉ. કુમારપાળ 
દેસાઈએ આ ગ્રંથશ્રેણીને 'ગુજરાતી પ્રજાનો ભાષાપ્રેમ' કહી 
ઓળખાવી હતી. ડૉ. ચંદ્રકાંત શેઠે સ્તાગત પ્રવચન, 
ડૉ. પ્રીતિબહેન શાહે સંચાલન અને નીતિન શુકલએ 
આભારદર્શન કર્યુ હતું. આ પ્રસંગે ડૉ. ભોળાભાઈ પટેલનું, 
“પજ્વશ્રી'નું બહુમાન પ્રાપ્ત કરવા બદલ અભિવાદન કરવામાં 
આવ્યું હતું. 
ગુજરાતી લેખક મંડળના ઉપક્રમે યોજાયેલ પરિસંવાદ 

તા. ૧૭મી ફેબ્રુઆરીના રોજ બ્ર્શાંત' ડ્રાઈવ ઈન રોડ, 
અમદાવાદ ખાતે ગુજરાતી લેખક મંડળની ૧૪મી સામાન્ય 
સભા મળી હતી. એ વખતે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનાં પૂર્વ 
મમુખ ધીરુબહેન પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને વૈશ્વિકીકરણ, સમાજ 
અને આજનું લેખન' વિષયક યોજાયેલ પરિસંવાદની ભૂમિકા 
સંસ્થાના અધ્યક્ષ યશવંત મહેતાએ બાંધી હતી. આ 
પરિસંવાદમાં અર્થશાસ્ત્રના અધ્યાપક હેમંતકુમાર શાહે 
“વૈશ્વિકીકરણ અને આર્થિક અસરો' વિશે, મુદ્રા સ્કૂલ ઓફ 
કીમ્યુનિકેશનનાં પ્રાધ્યાપિકા રીટા કોઠારીએ 'વૈશ્ચિકીકરણની 
ભાષા પર અસરો' તથા દિલ્હી યુનિવર્સિટીનાં અંગ્રેજી 
સાહિત્યનાં પ્રાધ્યાપિકા સ્વાતિ જોશીએ. “વૈશ્વિકીકરણ અને 
સંસ્કૃતિ વિશે અને રાજકીય વિશ્લેષક ઘનશ્યામ શાહે 
વૈશ્વિકીકરણ અને સમાજ વિશે પ્રવચન આપ્યું હતું. સંચાલન 
મનીષી જાનીએ કર્યું હતું. 
દિલ્હી સંરફત અકાદમીનું રાષ્ટ્રીય સૈમેલન 

તા. ૨૩થી ૨પ ફેબ્રુઆરી દરમિયાન દિલ્હી ખાતે 
યોજાયેલ સંસ્કૃત અકાદમીના રાષ્ટ્રીય સંમેલનમાં શામળાજી 
કૌલેજ્ના અધ્યાપક પ્રા. મધુસૂદન વ્યાસે “મહાવીર અને 
અર્થશાસ્ત્ર' વિષયક શોધપત્ર સંસ્કૃત ભાષામાં રજૂડર્યું હતું. 
કવિ રાજેન્દ્ર શાહનું કાવ્યપઠન 

તા. ૧૩મી ફેબ્રુઆરીના રોજ કવિલોક ટ્રસ્ટના ઉપક્રમે 
વિશ્વ કવિતા કેન્દ્ર ખાતે કવિલોક ટ્રસ્ટની સુવર્ણ જ્યંતી નિમિત્તે 
મૂર્ધન્ય કવિશ્રી રાજેન્દ્ર શાહે પોતાનાં કાવોનું પઠન કર્યું હતું. 

ભૂમિકા “કુમાર' અને “કવિલોક'ના તંત્રી ધીરુભાઈ 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૫૦૧ 


અતિથિવિશેષપદે યોજાયું હતું. મુખ્ય વક્તા હતા 
ડૉ. ગૌતમભાઈ પટેલ, સ્વાગત પ્રવચન વરદરાજ પંડિતે અને 
સંચાલન પ્રિ. ધનરાજ પંડિતે કર્યું હતું. 
મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના સંશોધકો - સંપાદકો 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંચાલિત શ્રી ક. લા. 
સ્વાધ્યાય મંદિર અને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સંયુક્ત 
ઉપક્રમે ગુ. સા. પરિષદ ખાતે તા.૨૩-૨૪ ફેબ્રુઆરીના રોજ 
“મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના સંશોધકો - સંપાદકો” 
વિષયક પરિસંવાદ યોજાયો હતો. ઉદ્દઘાટન બેઠકમાં સ્વાગત- 
પ્રવચન અનિલા દલાલે કર્યું હતું. ભૂમિકા રમેશ ર. દવેએ. 
બાંધી હતી. ચીમનલાલ ત્રિવેદીએ બીજરૂપ વક્તવ્ય આપ્યું 
હતું. પ્રકાશ ન. શાહે પ્રાસંગિક પ્રવચન આપ્યું હતું. પારુલ 
દેસાઈએ આભારદર્શન કર્યું હતું. 
પ્રથમ બેઠકમાં નરોત્તમ પલાણ, ચંદ્રકાન્ત શેઠ અને. 
અતિથિવિશેષ. રઘુવીર ચૌધરીએ વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં. આ 
બેઠકનું સંયોજન ભારતી ૨. દવેનું હતું. 
બીજી બેઠકમાં રામભાઈ સાવલિયા, ઉષા ઉપાધ્યાય, 
રશ્મિકાંત મહેતાએ. પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા. પારુલ 
દેસાઈએ આ બેઠકનું સંચાલન કર્યું હતું. ત્રીજી બેઠકમાં 
ગુલાબ દેઢિયા, અજય રાવલ, આરતી ત્રિવેદીએ. વક્તવ્યો 
આપ્યાં હતાં. ઈતતુભાઈએ સંયોજન કર્યું હતું. ર૪મીએ શરૂ 
થવેલી ચોથી બેઠકમાં કાંતિભાઈ બી. શાહ, મીનળ દવેએ 
પોતાના વિચારો દર્શાવ્યા હતા. નરોત્તમ પલાણ અને રમેશ ૨. 
દવેએ સમાપન કર્યું હતું. પારુલ કંદર્પ દેસાઈએ સંચાલન કર્યું 
હતું. 
હસમુખ બારાડીના એક પાત્રી દોઢ કલાકના નાટક “સો કુંડો 
વચ્ચે ગાંધારી'ની ભજવણી 
અંધ પતિ ધૃતરાષ્ટ્ર સાથેના લગ્ન પછી ગાંધારીએ 
પોતાની આંખે પાટા બાંધ્યા અને સહધર્મચારિણીનો આદર્શ 
લોકો સમક્ષ મૂક્યો. પણ માત્ર રાજરાણી બની રહેવા કરતાં 
રાજમાતા બનવાની મહત્ત્વાકાંક્ષાથી એણે, જંગલમાં કુંતાની 
કૂખે યુધિષ્ઠિરનો જન્મ થતાં, બે વર્ષથી પેટમાં રહેલા નિર્જીવ 
માંસપિડનો પરાણે પ્રસવ કરી દીધો. 
ભગવાન વ્યાસે એના આ માંસપિંડના સો ટુકડા કરી 
ઘી ભરેલા કુંડોમાં મૂકયા. એ વચન સાથે કે એમાંથી એક સો 
શૂરવીરો પેદા થશે. ટેસ્ટ ટ્યૂબ બેબીનો એ કદાચ સૌ પહેલો 
પ્રયોગ હતો ?! 
એની પણ બબ્બે વર્ષની વેદના ગાંધારીએ એકલાં 
અટૂલાં ભોગવી, આ સો ડુંડોની વચ્ચે અથડાતાં ફૂટાતાં. .. અને 
અંતે એને અવશ્યમ્‌ ભાતિ મહાભારતનું યુદ્ધ દેખાયું... 


હરણ __ 





- આ એકલપંડની કહાની, જગત અને જાત સાથેના 
સંઘર્ષની વાર્તામાંથી નિપજતા એક પાત્રીય દોઢ કલાકના શ્રી 
હસમુખ બારાડીના નાટકની ભજવણી થિયેટર અને મિડિયા 
સેન્ટરના ઉપક્રમે રવિવાર તા. ૨૩ માર્ચ ૨૦૦૮ના રોજ 
અમદાવાદના નટરાણી થિવેટરમાં થઈ હતી. દિગ્દર્શન જનક 
રાવલનું હતું અને અભિનય મનવીતા બારાડીએ કર્યો હતો. 
“રજવાડું'માં પુસ્તકોનાં તિમોચન 

તા. ૧૫મી માર્ચે “રજવાડું' અમદાવાદ ખાતે મુંબઈની 
પ્રકાશન સંસ્થા ઉમંગ પબ્લિકેશન તરફથી પ્રગટ થવેલા 
હિમાંશુ પ્રેમ જોષીના પુસ્તક “અન્ય વિરાસત'નું વિમોચન 
શ્રી રઘુવીર ચૌધરીએ અને “આકાશગંગાને તીરે'નું વિમોચન 
ડૉ. એચ. એલ. ત્રિવેદીએ કર્યું હતું. પુસ્તકના પ્રકાશક ચંદ્ર 
ખત્રીએ પુસ્તકો અંગે વાત કરી હતી. 

આ પ્રસંગે યોજાયેલ કવિ સંમેલનમાં હિતેન 
આનંદપરા, મુકેશ જોષી, હિમાંશુ પ્રેમ, અંકિત ત્રિવેદી, હર્ષ 
બ્રહ્મભટ્ટ, ચંદ્રેશ મકવાણા, રમણ પટેલ વગેરેએ પોતાની 
રચનાઓ રજૂ કરી હતી. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન માધવ 
રામાનુજેકર્યું હતું. 
વિનોદિની નીલર્કંઠ - મનુભાઈ પરીખ સ્મૃતિ સંધ્યા 

તા. ૧૬મી માર્ચે રા. વિ. પાઠક સભાગૃહ ખાતે કવિ 
નિરંજન ભગતની નિશ્રામાં, ભોળાભાઈ પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને 
અને કિરીટ દૂધાતના અત્તિથિવિશેષપદે યોજાયેલ 'વિનોદિની 
નીલકંઠ -મનુભાઈ પરીખ સ્મૃતિ સંધ્યા'માં ગુજરાત સાહિત્ય 
અકાદમી દ્વારા પ્રકાશિત 'વિનોદિની નીલકંઠની સાહિત્ય 
સૃષ્ટિ'ના બે ગ્રંથોનું વિમોચન શ્રી રઘુવીર ચૌધરીએ કર્યું હતું. 
આપ્રસંગે વિનોદિની બહેનના સુપુત્ર સુકુમાર પરીખે પોતાનાં 
માતા-પિતાનાં સંસ્મરણો રજૂ કર્યા હતાં. તથા આ પ્રસંગે 
યોજાયેલ વીસમી સદીના ઉત્તરાર્ધનું ગુજરાતી નારીલેખન 
વિષય પરિસંવાદમાં નિબંધ વિશે મનસુખ સલ્લાએ, નવલિકા 
વિશે અનિલા દલાલે અને નવલકથા વિશે સુહાસ ઓઝાએ 
તાત કરી હતી. આ પ્રસંગે રમેશ ૨. દવેના માર્ગદર્શન હેઠળ 
દીપ્તિ શાહે કરેલ “સૂચિ સંકલન'નું પ્રકાશન પણ કરવામાં 
આવ્યું હતું. આરમઈતી દાવરે સભાનું સંચાલન કર્યું હતું. 
રજના પેંઢારકરે સ્વાગત અને જગદીપ પરીખે આભારદર્શન 
કર્યું હતું. 

આ જ દિવસે સવારે ૧૦-૩૦ વાગે એ જ હોલમાં 
વિનોદિની બહેનની વાર્તા “દરિયા દિલ' પર આધારીત ૧૩ 
એવોર્ડ વિજેતા ફિલ્મ “કાશીનો દીકરો' દશવાઈ હતી. 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૫૦૩ 


.----------------------- 


પરીખે બોંધી હતી. કહિ વિરંજન ભગતે સમાપન કર્યુ હતું 
'શબ્દસર' ભાગ ૧ન્‍રનું લોકાર્પણ 

તા. ૨૧મી ફેબ્રુઆરીએ ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ ખાતે 
સમર્પણ આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ ગાધીનગર અને પાર્શ્વ 
પબ્લિકેશનના સંયુક્ત ઉપક્રમે કિશોરસિંહ સોલંકી ફત 
“શબ્દસર' ભાગ ૧-રનું લોકાર્પણ, સમારંભ અધ્યક્ષ કાપડ 
મંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાએ કર્યું હતું ધીરૂભાઈ ઠાકરે 
આશીર્વચન ઉચ્ચાર્યા હતા. અતિઘિ વિશેષ સાહિત્યકારો 
ધીરુબહેન પટેલ, ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈએ પ્રાસંગિક પ્રવચનો 
કર્યા હતાં, કિશોરસિંહ સોલંકીએ પ્રતિભાવ આપ્યો હતો. ડૉ. 
દીપકભાઇ પંડ્યાએ સ્તાગતપ્રવચન, જયંતીભાઈ પ્રજાપતિએ 
આભારદર્શન અને સંચાલન રુચા બ્રહ્મભટે કર્યુહતું 
વલસાડમાં યોજાવેલ *સર્જક-સંવાદ' 

તા, ૨૨મી ફેબ્રખારીના રોજ સાહિત્ય પરિષદ અને 
સંસ્કાર મિલન, વલસાડના સંયુક્ત ઉપકમે વલસાડના 
નવોદિત સર્જકો માટેના કાર્યકમ “સર્જક સંવાદ'નું આયોજન 
વિદ્યાપૂત વર્ષિજ્ી પાઠશાળા ખાતે કહિ “ઉશનસુ'ના અધ્યક્ષ- 
સ્થાને કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ૧૨ જેટલ! સર્જકોએ પોતાની 
રચનાઓનું પઠન કર્યું હતું પ્રારંભમાં અમૃતભાઈ દેસાઈએ 
ભૂમિકા બાંધી હતી સંચાલન ડૉ. મનોરમા પટેલ અને 
પ્રા. દિનકર ટડેલે કર્યું હતું 
રાજકોટમાં લેખકન્વાચક વાર્તાલાપ 

તા. ર૦મી ફેબ્રુઆરીએ અરવિંદભાઈ મણિયાર 
પુસ્તકાલય આયોજિત લેખક-વાચક વાર્તાલાપમાં સુપ્રસિદ્ધ 
સાહિત્યકારો ડૉ પ્રિયકાન્ત પરીખ, કાજલ ઓઝા -વૈથ અને 
જય વસાવડાનો વાચકો સાથે વાર્તાલાપ ઘોજાયો હતો. 
વલસાડમાં યોજાયેલ સાહિત્ય યાત્રા પર્વ 

તાં. રમી ફેબ્રુઆરીના રોજ ગુજરાતી સાહિત્ય 
પરિષદ, સંસ્કાર મિલન અને બાઈ આવાબાઈ હાઈસ્કૂલના 
સંયુક્ત ઉપકમે વાડિયાહોલ વલસાડ ખાતે સાહિત્યયાત્રા પર્વનું 
આયોજન કરાયું હતું જેમાં અધ્યક્ષપદેથી નારાવણ દેસાઈએ 
પુસ્તકોનું મહત્ત્ત દર્શાવ્યું હતું. આ પ્રસંગે સાહિત્યકારો. 
હિમાંશી શેલત, જનક નાયક, પ્રફ્લ્લભાઈ અને બડુલેશ 
દેસાઈએપ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કર્યું હતું. કતિ ઉશનરો સમાપન 
કરતાં નારાયણ દેસાઈની ભાષા પ્રત્યેની ધગશ અને લગનીને 
બિરદાવી હતી. સંચાલન અમૃત દેસાઈએ કર્યું હતું. 
મોડાસામાં “માજૂમ'-૩૦નું વિમોચન 

તા. ૨૩મી ફેબ્રુઆરીના રોજ શ્રી મ. લા. ગાંધી 
ઉચ્ચતર કેળવણી મંડળ, મોડારા સંચાલિત વિધાસંકુલની 
સંસ્થાઓના મુખપત્ર 'માજૂમ'નું વિમોચન જાણીતા 
હાસ્યલેખક રતિલાલ બોરીસાગરના હસ્તે કરવામાં આનું 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૫૦૨ 





હતું. મંડળના પ્રમુખ મુકુન્દભાઈ શાહના અધ્યક્ષપરે 
યોજાયેલા આ સમારંભમાં “માજુમ'ના મુખ્ય સંપાદક 
ડૉ, કિશોર પંડ્યાએ પ્રવૃત્તિઓને અને વિદ્યાર્થી-અધ્યાપકોનાં 
લેખનને બિરદાવ્યું હતું. બોરીસાગરે જીવનમાં હાર્યું મહત્ત 
સમજાવ્યું હતું આભારવિધિ મંત્રી સુભાષભાઈ શાહે કરી 
હંતી. 
“હિન્દ સ્વરજ'ની પ્રકાશન-શતાબ્દી 

“હિન્દ સ્વરાજ'ની પ્રકાશન-શતાબ્દી નિમિત્તે સાહિત્ય 
અકાદમી, દિલ્હીમાં તા. રર થી ર૪ ફેભ્રઆરી દરમિયાત 
904] 4 1.લતાપાત ટ વિષય ૫ર યોજાયેલ 
ઊધલતાત0ળટ ડયામાં બ્રત્યક્ષ'ના તંતી રમણ 
સોનીએ ઉ8ત્રવ:ત૦[૪ ૦ “11 તે 507242) " 1901 
€લળ19 0૫), 1ગાલાતાપા ર તાર્ત ઉર વિષે 
પેપર વાંચ્યું હતું 
ડાહ્યાભાઈ પટેલના પુસ્તકોનું લોકાર્પણ 

તા. ૩૦મી જાન્યુઆરીએ સત્યેશ્વર મહાત્મા ગાંધી 
ફાઉન્ડેશન, વડોદરાના ઉપક્રમે ગાંધીજીના નિર્વાળ દિને 
યોજાયેલ ઉપાસના સભામાં ગાંધીવંદના અને પુષ્પાંજલિ 
અર્પણ કર્યા બાદ લંડન નિવાસી કવિ ડાહ્યાભાઈ પટેલ 
'દિનેશ'નાં બે પુસ્તકો “સત્વેશ્વર પરબ્રહાનો પ્રાદુભવિ' અને 
'ત્યેશ્વરની યુરોપયાત્રા'નાં વિમોચન અનુક્રમે પ્રા. રમણભાઈ 
ઠક્કર અનેપ્રો. પ્રિયકાન્ત પરીખે કર્યા હતાં. પુસ્તકનો આસ્વાદ 
કલ્યનાબહેન બારોટે કરાવ્યો હતો 

આપ્રસંગે પ્રો પ્રિયકાન્ત પરીખ, લંડનથી પ્રગટ ઘતા 
“ગુજરાત સમાચાર'ના તંત્રી સી. બી. પટેલ, ગુજરાત 
પુસ્તકાલય સ. સ મંડળ લિ ના અધ્યક્ષ અંબુભાઈ ડી. પટેલ, 
જાણીતા સાહિત્યકાર યશવંત મહેતા, “નવચેતન'ના તંત્રી 
મુકુન્દ પી. શાહ, લંડન નિવાસી શનાભાઈ પટેલ, મોહનભાઈ 
બારોટવગેરેએ કવિ ડાહ્યાભાઈના સર્જનકાર્યને બિરદાવ્યું હતું 
તથા ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલયે કવિ ડાહ્યાભાઈએ ગાંધીજીના 
જીવન અંગે લખેલા દીર્થકાવ્નના ગ્રંથોને પ્રગટ કર્યા તે ૯64 
તેના સંચાલક મનુભાઈ શાહને અભિનંદન આપ્યાં હતાં. કવિ 
ડાહ્યાભાઈ પટેલે પ્રતિભાવ આપ્યો હતો. સંચાલન શ્વેતા 
જોશીએ કર્યું હતું 
૧તેવેક ચૂડામણિ' ગ્રંથનું લોડાર્પણ 

તા. ર૪મી ફેબ્રુઆરીના રોજ શ્રીમદ્‌ શંકરાચાર્ય કૃત, 
ગૌતમભાઈ પટેલ સંપાદિત “વિવેક ચૂડામણિ' ગ્રંથનું વિમોચન 
તથા વિષ્ણુદેવ પંડિત સ્મરણિકાનું લોકાર્પ્ન ભો. જે 
વિદ્યાભવનના ઉપક્રમે એચ. કે આર્ટ્સ કોલેજના સભાગૃહમાં 
ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ અશોકભાઈ ભટ્ટના 
અધ્યક્ષસ્થાને અને દિલીપભાઈ પંડ્યા (75.6.ના 


હ્્ટ્શ 


અતિથિવિશેષપદે યોજાયું હતું. મુખ્ય વક્તા હતા 
ડૉ. ગૌત્તમભાઈ પટેલ, સ્વાગત પ્રવચન વરદરાજ પંડિતે અને 
સંચાલન પ્રિ. ધનરાજ પંડિતે કર્યું હતું. 
મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના સંશોધકો - સંપાદકો 

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંચાલિત શ્રી ક. લા. 
સ્વાધ્યાય મંદિર અને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સંયુક્ત 
ઉપક્રમે ગુ. સા. પરિષેદ ખાતે તા.૨૩-૨૪ ફેબ્રુઆરીના રોજ 
“મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના સંશોધકો - સંપાદકો” 
વિષયક પરિસંવાદ યોજાયો હતો. ઉદ્દઘાટન બેઠકમાં સ્વાગત- 
પ્રવચન અનિલા દલાલે કર્યું હતું. ભૂમિકા રમેશ ર. દવેએ 
બાંધી હતી. ચીમનલાલ ત્રિવેદીએ બીજરૂપ વક્તવ્ય આપ્યું 
હતું. પ્રકાશ ન. શાહે પ્રાસંગિક પ્રવચન આપ્યું હતું. પારુલ 
દેસાઈએ આભારદર્શન કર્યું હતું. 

મથમ બેઠકમાં નરોત્તમ પલાણ, ચંદ્રકાન્ત શેઠ અને 
અતિયિતિશેષ રઘુવીર ચૌધરીએ વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં. આ 
બેઠકનું સંયોજન ભારતી ૨. દવેનું હતું. 

બીજી બેઠકમાં રામભાઈ સાવલિયા, ઉષા ઉપાધ્યાય, 
રશ્મિકાંત મહેતાએ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા. પારુલ 
દેસાઈએ. આ. બેઠકનું, સંચાલન કર્યું હતું. ત્રીજી બેઠકમાં 
ગુલાબ દેઢિયા, અજય રાવલ, આરતી ત્રિવેદીએ. વક્તવ્યો 
આપ્યાં હતાં. ઈતુભાઈએ સંયોજન કર્યું હતું. ર૪મીએ શરૂ 
થયેલી ચોથી બેઠકમાં કાંતિભાઈ બી. શાહ, મીનળ. દવેએ 
પોતાના વિચારો દર્શાવ્યા હતા. નરોત્તમ પલાણ અને રમેશ ૨. 
દવેએ સમાપન કર્યું હતું. પારુલ કંદર્પ દેસાઈએ સંચાલન કર્યું 
હલુ. 
હસમુખ બારાડીના એક પાત્રી દોઢ કલાકના નાટક “સો કુંડો 
વચ્ચે ગાંધારી'ની ભજવણી 

અંધ પતિ ધૃતરાષ્ટ્ર સાથેના લગ્ન પછી ગાંધારીએ 
પોતાની આંખે પાટા બાંધ્યા અને સહધર્મચારિણીનો આદર્શ 
લોકો સમક્ષ મૂક્યો. પણ માત્ર રાજરાણી બની રહેવા કરતાં 
રાજમાતા બનવાની મહત્ત્વાકાંક્ષાથી એણે, જંગલમાં કુંતાની 
કૂખે યુધિષ્ઠિરનો જન્મ થતાં, બે વર્ષથી પેટમાં રહેલા નિર્જીવ 
માંસપિંડનો પરાણે પ્રસવ કરી. દીધો. 

ભગવાન વ્યાસે એના આ માંસપિંડના સો ટુકડા કરી 
ઘી ભરેલા કુંડોમાં મૂકયા. એ વચન સાથે કે એમાંથી એક સો. 
શૂરવીરો પેદા થશે. ટેસ્ટ ટ્યૂબ બેબીનો એ કદાચ સૌ પહેલો 
પ્રયોગ હતો ?! 

એની પણ બબ્બે વર્ષની વેદના ગાંધારીએ એકલાં 
અટ્લાં ભોગવી, આ સો ડુંડોની વચ્ચે અથડાતાં ફૂટાતાં. .. અને 
અંતે એને અવશ્યમ્‌ ભાતિ મહાભારતનું યુદ્ધ દેખાયું... 


લ્ર્શ 


- આ એકલપંડની કહાની, જગત અને જાત સાથેના 
સંઘર્ષની વાર્તામાંથી નિપજતા એક પાત્રીય દોઢ કલાકના શ્રી 
હસમુખ બારાડીના નાટકની ભજવણી થિવેટર અને મિડિયા 
સેન્ટરના ઉપક્રમે રવિવાર તા. ૨૩ માર્ચ ૨૦૦૮ના રોજ 
અમદાવાદના નટરાણી થિયેટરમાં થઈ હતી. દિગ્દર્શન જનક 
રાવલનું હતું અને અભિનય મનવીતા બારાડીએ કર્યો હતો. 
“રજવાડું'માં પુસ્તકોનાં વિમોચન 

તા. ૧૫મી માર્ચે “રજવાર્ડુ' અમદાવાદ ખાતે મુંબઈની 
પ્રકાશન સંસ્થા ઉમંગ પબ્લિકેશન તરફથી પ્રગટ થયેલા 
હિમાંશુ પ્રેમ જોષીના પુસ્તક “અન્ય વિરાસત'નું તિમોચન 
શ્રી રઘુવીર ચૌધરીએ અને “આકાશગંગાને તીરે”નું વિમોચન 
ડૉ. એચ. એલ. ત્રિવેદીએ કર્યું હતું. પુસ્તકના પ્રકાશક ચંદ્ર 
ખત્રીએ પુસ્તકો અંગે વાત કરી હતી. 

આ પ્રસંગે યોજાયેલ કવિ સંમેલનમાં હિતેન 
આનંદપરા, મુકેશ જોષી, હિમાંશુ પ્રેમ, અંકિત ત્તિવેદી, હર્ષ 
બ્રહ્મભટ્ટ, ચંદ્રેશ મકવાણા, રમણ પટેલ વગેરેએ પોતાની 
રચનાઓ રજૂ કરી હતી. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન માધવ 
રામાનુજે કર્યું હતું. 
વિનોદિની નીલકંઠ - મનુભાઈ પરીખ સ્મૃત્તિ સંધ્યા 

તા. ૧૬મી માર્ચે રા. વિ. પાઠક સભાગૃહ ખાતે કવિ 
નિરંજન ભગતની નિશ્રામાં, ભોળાભાઈ પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને 
અને કિરીટ દૂધાતના અતિથિવિશેષપદે યોજાયેલ “તિનોદિની 
નીલકંઠ - મનુભાઈ પરીખ સ્મૃતિ સંધ્યા'માં ગુજરાત સાહિત્ય 
અકાદમી દ્વારા પ્રકાશિત 'વિનોદિની નીલકંઠની સાહિત્ય 
સૃષ્ટિના બે ગ્રંથોનું વિમોચન શ્રી રઘુવીર ચૌધરીએ કર્યું હતું. 
આપ્રસંગે વિનોદિની બહેનના સુપુત્ર સુકુમાર પરીખે પોતાનાં 
માતા-પિતાનાં સંસ્મરણો રજૂ કર્યાં હતાં. તથા આ પ્રસંગે 
યોજાયેલ વીસમી સદીના ઉત્તરાર્ધનું ગુજરાતી નારીલેખન 
વિષય પરિસંવાદમાં નિબંધ વિશે મનસુખ સલ્લાએ, નવલિકા 
વિશે અનિલા દલાલે અને નવલકથા વિશે સુહાસ ઓઝાએ. 
વાત કરી હતી. આ પ્રસંગે રમેશ ૨. દવેના માર્ગદર્શન હેઠળ 
દીપ્તિ શાહે કરેલ “સૂચિ સંકલન'નું પ્રકાશન પણ કરવામાં 
આવ્યું હતું. આરમઈતી દાવરે સભાનું સંચાલન કર્યું હતું. 
રજના પેંઢારકરે સ્વાગત અને જગદીપ પરીખે આભારદર્શન 
કર્યું હતું. ી 

આ જ દિવસે સવારે ૧૦-૩૦ વાગે એ જ હોલમાં 
વિનોદિની બહેનની વાર્તા “દરિયા દિલ' પર આધારીત ૧૩ 


એવોર્ડ વિજેતા ફિલ્મ “કાશીનો દીકરો' દશવાઈ હતી. 





એપ્રિલ ૨૦૦૮ 


૪ 


એપ્રિલ ૨૦૦૮ : ૫૦૪ 


“ઉદ્દેશ'માં લખાણો મોકલવા માટેની નીતિ (001 (0? ૮૦01015) 


લખાણ ટાઈપ કરેલું અથવા તો હસ્તલિખિત હોય તો તે પૂરેપૂરું 
સુવાઅ હોય તે જરૂરી છે આવું લખાણ 4 સાઈઝના કે પૂરા 
કદના કાગળ. ઉપર ત્તેની એક બાજુએ લખેલું હોવુ જોઈએ. 
લખાણની જોડણી સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશ મુજબની હોવી 
જોઈએ. પ્રત્યેક લખાણને અંતે નામ-સરનામુ (પોસ્ટલ પિન કોડ 
સહિત) હોવું જોઈએ. ઝેરોક્સ એટલે કે કોપી સ્વીકારી શકાતી 
નથી, 

સ્વીકૃત કૃતિ માટે, જાળી કાર્ડ ન મોકલ્યું હોય તો ૫ણ, ત્રીસ 
દિવસની અંદર જવાબ મોકલવામાં આવે છે અન્યથા કૃતિ 
અસ્વીકૃત સમજવી. 

લખાણની સાથે જ જવાબી કાર્ડ કે કવર મોકલવાથી અસ્વીકૃત 
કૃતિ માટેનો જવાબ અથવા તો અસ્વીકૃત કૃતિ ત્રીસ દિવસની 
અદર પરત કરવામા આવે છે આમ્‌ કર્યું ન હોય તો પાછળથી 
અરવીકૃત કૃતિ પાછી મોકલી શકાતી નથી એટલે લેખકો માટે 
સલાહભર્યું એ છે કે તેઓ પોતાના લખાણની નડલ પોતાની 
પાસે જાળવી રાખીને જ મોકલે. 

અન્યત્ર પ્રકાશિત અથવા પ્રકાશને માટે મોકલી હોય એવી કૃતિ કે 
અન્યત્ર #હઇડ॥૯ કે 810૪ ઉપર મૂઠાઈ હોય તેવી કૃતિ ઉદ્દેશમાં 
પ્રકાશન અર્થે મોકલવી નહિ. 

કૃતિના સ્વીકાર-અસ્વીકાર વિશેની પૃચ્છા ટેલિફોન ઉપર કરી 
શકાતી નથી. 

સ્વીકૃત કૃતિના પ્રકાશનનો નિશ્ચિત સમય જણાવી, શકાતો નથી. 
તંત્રીને દરેક અંક માટે વિષયવસ્તુ અને એવા બીજા પાસાને લઈને 
આયોજન કરવાનું હોય છે વળી, સામપિકતા પણ જાળવવાની 
હોય છે એટલે શક્ય છે કે સ્વીકૃત થયા પછી પણ કૃતિના 
પ્રકાશનમાં વિલબ યાય 


ફૂ 


૧૦ 


એક વખત કૃતિ સ્વીકારાય પછી એવું માની લૈતામાં અતે છે કે તે 
પ્રકાશિત થર્તા સુધીમાં અન્યત્ર નહિ મોકલાય. છતાં પ્રકાશનમાં 
વિલંબ કે એવા બીજા કોઈ પણ કારણસર કૃતિ અન્યત્ર મોકલી 
હૌય તો લેખકે તંત્રીને એની વેળાસર જાણ કરી લેખિત પર્તેચ 
મેળવ્યા પછી જ અન્વઝ મોકલવી. 

'ઉદ્દેશ' પુરસ્કારનું ધોરણ સ્વીકારે છે એમાં પ્રકાશિત્‌ ઘતા 
લખાણો માટે “ઉદ્દેશ'ના વર્ષાન્તે એટલે કે દરેક વર્ષના સપ્ટેમ્બર 
મહિનામાં હેબકોને પુરસ્કાર મોકલી આપવામાં આવે છે અત્યારે 
પુરસ્કારનુ ધોરણ આ ધુજબ સ્વીકારાયુ છે * 

કવિતા -રૂ ૭૫ 

વાર્તા -રૂ ૧૦૦ થી ૧૫૦ (મુદ્ત પૃષ્ઠ સંખ્યા પ્રમાણે) 
આરવાદ/તિવેચન લેખ - રૂ ૧૦૦ થી ર૦૦ (મુદ્રિત પૃષ્ઠ સંખ્યા 
પ્રમાણે) 

આ સિવાયનાં પ્રકીર્ણ લખાણો, અનુવાદ વગેરે માટે મુદ્તિ પૃષ્ઠ 
દીઠ રૂ ૫૦ 

'ઉદ્દેશ'માં સ્વીકૃત પ્રકાશિત થવેલાં લખાણો 'ઉદ્દેશનદ એ 
પછીના અંકોમાં કે 'ઉદેશ ફ્ઉન્ડેશન'ના અન્ય પ્રકાશનો * 
સંપાદનોમાં પુનમુર્ટ્તિતિ કરવાની લેખકોની સમતિ. મતી લેવામાં 
આવે છે 

“ઉદ્દેશ'મા પ્રકાશિત લખાણો સામયિકો દ્વારા પુર્નપ્રકાગિત કરવા 
માટે જે તે સામવિકોએ, સપાદકોએ લેખકની સીધી સંમતિ 
મેળવવી, “ઉદ્દેશ'મા પૂર્વપ્રકાશિત એવો ઉલ્વેખ કરવો 
સૌજન્ય્ભર્યું ગશાશે. 

“ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન' આ નીતિ (0011))માં સમયાનુસાર સુધારા 
વધારા કે ફેરજ્ષર કરી શકાશે અને એમ થતાં એની જાલ 
સામયિકમાં અને 'ઉદેશ'ની રેબસાઈટ ઉપર કરવામાં આવશે. 


“ઉદ્દેશ'ની પ્રાહક-નીતિ. (201 (૦ કપઇડતંઇત) 


'ઉદ્દેશ'નું વાર્ષિક લવાજમ રૂ ૨૦૦ છે વિદેશમાં, એરમેલથી 
રવાના કરવા માટે યુ એસ. ૨૫ ડૉલર અથવા તો એની સમકક્ષ 
રકમ ભારતીય ચલણમાં. છૂટક નકલની કિમત રૂ ૨૫. વિશેષાંકો 
માટે છૂટક નકલની કિમત જે તે અંકમાં જાહેર કરાય છે છૂટક 
નકલ માટેના અકો સિવકમાં હોય ત્યા સુધી મોકલાય છે 
'ઉદ્દેશ'નું લવાજમ ગમે તે એકથી ભરી શકાય છે અંક સિલકમાં 
હશે તો અગાઉના મહિનાઓથી લવાજમની વિનંતી 
સ્વીકારવામાં આવે છે અન્યથા જે મહિનામાં લવાજમ આવયુ હોય 
તેના બીજા મહિનાથી બાર અંકો માટે લવાજમ ગણવામાં આવે 
છે 


લતાજમ મનીઓર્ડરથી અથવા તો અમદાવાદમાં ચૂકવણી થઈ 
શકે એવા ચેક/પેઓર્ડર/ડાફ્ટથી, અથવા તો રોકડેથી અથવા તો 
એ માટે નિયુક્ત એજન્સીઓ દ્વારા ભરી શકાય છે બહારગામના 
ચેક માટે બેન્ક કમિશનની રકમ (આશરે રૂ ૨૫) ઉમેરી લવાજમ 
પ્રોડલવુ. ગ્રાહકની તેમજ કાર્યાલપની વહીવટી સગવડ માટે 
તધારે્માં વધારે બે વર્ષનું લવાજમ ભરી શકાય છે મનીઓર્ડરની 
સ્લીપમાં એના માટે નિયત જગાએ સરનામુ અવશ્ય લખવું 
અંગ્રેજીમાં ચેક લખ્યો હોય તો જોડજ્ઞી “ઉતેતત્ડ 
1ઝિપળતંઢળળ' એમ્‌ રાખવી. 

“ઉદેશ'નું વાર્ષિક લતાજમ અગાઉથી ભર્વું હોય છતા વ તરીય 





દિવસ પૂર્વે નોટેસ આપી એ રદ કરાવી શકાય છે આ માટે 
જણાવાર્તા કાર્યાલય બાકીના મહિનાઓનું લવાજમ, જે તે ખર્ચા 
લાદ કરી, પરત કરવાની વવરથા કરાશે. 

'ઉદ્દેશ'ની આજીવન લતાજમ યોજના, આ માટેનું છેલ્લુ લવાજમ 
જૂન ૨૦૦૬માં સ્વીકાચયું ત્યારથી, બંધ કરવામાં આવી છે 
અગાઉ આજીવન લવાજમ ભરી જેમણે. જેમણે. “ઉદ્દેશ' પ્રત્યે 
શુભનિષ્ઠા વ્યક્ન કરી છે તેમને આજીવન એટલે કે 'ઉદદશ'ના 
અને તેમના જીવનપર્યંત આ સામવિક મોકલાતું રહેશે. પણ 
સૌએ એ નોંધી લેવું જરૂરી છે કે આડું લવાજમ ઇતક/ટ27૯ 
નથી. એની સામયિકતા (એટલે કે માસિકમાંથી ત્રૈમાસિક વગેરે.) 
બદલાઈ શકે છે વળી હડીકતરૂપે એ પણ સ્વીકારવુ રહ્યુ કે તે 
આકસ્મિક રીતે બંધ પણ થઈ શકે છે આ સમજ, કોઈ પણ 
કારણસર સ્વીકાર્ય ન હોય તેઓ એમનું આજીવન લવાજમ આ 
પ્રગટ થયાના ત્રણ મહિનાના સમયગાળામાં (એટવે કે ૨૫ 
જુલાઈ ૨૦૦૮ સુધીપાં) પોતાના ગ્રાહક નંબર અને લવાજમ 
ભયની પહોંચની નકલ કાર્યાલવને મોકલાતી સાભાર પરેત 
મેળવી શકે છે ગ્રાહક નંબર જે તે ગ્રાહકના નામ સરનામા” 
રેપર પર મથાળે હોય છે દા.ત. 15/700 (ટલે લાઈફ 
સબ્સ્કીપ્શન નં. ૭૦૦) ૧5/812/04&1ર 2009 (એટલે કે 
વાર્ષિકર્લી રબ્્ીય્શન નં. ૮૧૨ જે પછીના ટૂંક અક્ષરો પ્રમાણે 


ઈટ 


માર્ચ ૨૦૦૯માં પૂરું થાય છે. આવું સબ્સ્ક્રીપ્શન એક મહિના 
અગાઉ રિન્યૂ કરાવવું જરૂરી છે, જેથી અંકો નિયમિત મળી શકે. 

“ઉદ્દેશ' દર મહિનાની પંદરમી તારીખે ભારતીય તાર-ટપાલ સેવા 
દ્વારા રવાના કરવામાં આવે છે. અંક ન મળવાની અથવા તો મોડો 
મળવાની ફરિયાદ માટે પંદર દિવસ એટલે કે મહિનાની આખર 
સુધી રાહ જોયા પછી આ અંગે ટપાલ ખાતાને લેખિત જાણ કરી 
ટપાલખાતાના એફનોલેજમેન્ટ સાથેનો એ જાણપત્ર કાર્યાલયને 


મોકલવાથી અંક સિલકમાં હોય તો તે પુનઃ રવાના કરાય છે. 
ભારતીય તાર-ટપાલ સેવાની કેટલીક મર્યાદાઓ હોવા છતાં 
અત્યારે તો આ જ એક માત્ર વવહારુ અને આર્થિક રીતે પણ 
પરસ્પર પોસાઈ શકે તેવો વિકલ્પ છે. 

“ઉદ્દેશ'ની આ ગ્રાહક-નીતિ (નાતમાં સમયાંતરે સુધારા- 
વધારા કે ફેરફાર થઈ શકે છે અને એમ થતાં એની જાણ “ઉદ્દેશ' 
સામયિકમાં અને એની વેબસાઈટ ઉપર કરવામાં આવશે. 


“ઉદ્દેશ'માં સમીક્ષા-અવલોક્ન-સ્વીકાર નોંધ માટેની નીતિ (ર૦0ળ# 2૦01) 


“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશનને મળતાં પુસ્તકોમાંથી પસંદગીનાં કેટલાંક 
પુસ્તકો માટેની ટૂંક નોંધ કે સમીક્ષાઓ “ઉદ્દેશ'માં સમય સમયે 
પ્રગટ થાય છે. 

“ઉદ્દેશ' કાર્યાલયને મોકલાતાં બધાં પુસ્તકોની સમીક્ષા- 
અવલોકન કે સ્વીકાર નોંધ લઈ શકાતાં નથી. આથી એ 
અપેક્ષાએ પુસ્તકો મોકલનાર પ્રકાશક-લેખક મિત્રોને વિનંતી કે 


તેઓ પુસ્તક મોકલતાં પૂર્વે “ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશનને પોતાનાં 
પુસ્તકો વિશેની ટૂંક માહિતી સાથે અગાઉથી પૂછાવી શકે છે. 
“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશનને મળતાં પુસ્તકોમાંથી કેટલાંક કાર્યાલયના 
તાતતપંઈ્લ્ડમાં સચવાય છે. બીજાં જાહેર પુસ્તકાલયોને ભેટ 
આપવામાં આવે છે. 


મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી 
“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 








એપ્રિલ, ૨૦૦૮ 
ક્ય. 


“ઉદ્દેશ' માટે સઘળો પત્રવવહાર આ સરનામે કરવોઃ 


“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન, “ડ૯લ€', સેક્ટર બી-૨૪૭, સ્ટર્લિંગ સિટી, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ 
૦ 
લવાજમ ભરવું એટલે 


એ સામવિક વાંચવા માટે વિચારપૂર્વક કરવાનું “કમિટમેન્ટ” 
ક 


જુઓ ઉદ્દેશ ઓન લાઈન : ૪7પ7%-પતંવંલ્યા।.૦%૪ 



















આ અંકના સર્જકો 

રાજેન્દ્ર શુકલ/નયના જાની : સત્યાગ્રહ છાવણી, લેન-૨ર/પર૯, જોધપુર ટેકર! સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ યશવન્તત 
મહેતા : ૪૭-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ પ્રફુલ્લ રાવલ : ૩, રાજમહેલ 
ફ્લેટ્સ, આઈ.ઓ.સી. કોલોની રોડ, વિરમગામ - ૩૮૨૧૫૦ અભિજિત વ્યાસ : “ગુલાબકુંજ', રણજિત મેમોરિયલ પાછળ, 
જામનગર - ૩૧૧૦૦૧ ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા : ૨૪/એ, સૌરભ બંગલોઝ, સત્યસાંઈ હોસ્પિટલ રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૫ 

રાજેન્દ્ર પટેલ : ૭૧૫, આનંદમંગલ - ૩, ડોક્ટર હાઉસ સામેની લાઈન, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ શરીફા 
વીજળીવાળા : ગુજરાતી વિભાગ, એમટીબી આર્ટ્સ કોલેજ, અઠવાલાઈન્સ, સૂરત - ૩૯૫૦૦૧ અનિરુદ્ધસેંહ ગોહિલ : ડી-૧૦, 
ત્રીજો માળ, પાંચ સરકારી વસાહત, વાલસુગર માર્ગ, બેડી, જામનગર - ૩૬૧૦૦૯ કક્ષા વાસ : કોટ, બારા, 
જિ. સુરત - ૩૯૪૬૫૦ પન્ના નાયક : 9034, 1./14બ05 1, ગિંપોટવંલાઝામંથ, 7. 19128, ઇ5/ હરીશ પંડયા : 
ડી-૧, ત્રિલોચન સોસાયટી, ઘોઘા જકાતનાકા પાસે, પરિતોષ સોસાયટી સામે, રીંગ રોડ, સુભાષનગર, ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧ 

લાલજી કાનપરિયા : “ખોડલ દર્શન', વડિયાવાળાની લાટી પાછળ, માણેકપરા, અમરેલી - ૩૬૫૬૦૧ ઊજમશી પરમાર : ૭૫, 
સમરથનગર, હાંસોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ રણજીત પટેલ “અનામી' : રર/ર, અરુણોદય સોસાયટી, અલકાપુરી, 
વડોદરા - ૩૯૦૦૦૭ ઉશનસ્‌ : લક્ષ્મી શેરી, મદનવાડ, વલસાડ - ૩૯૧૦૦૧ નિર્મિશ ઠાકર : બી-૯-૩૧, ઓ.એન.જી.સી. 
કૌલોની-૧, મગદલ્લા, સુરત - ૩૯૪૫૧૮ ગુણવંત ઉપાધ્યાય : બી-૫/૧, ત્કષભ એપાર્ટમેન્ટ્સ, ન્યુ એરપોર્ટ રોડ, મુનિ ડેરી, 
ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧ અજય ઓઝા : ૩-એ/૪૬૪૦, અમરદીપ સોસાયટી, ગાયત્રીનગર, ઘોઘા રોડ, ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧ 
. દુર્ષ્ષપત પંડ્યા : “સન્નિધિ', પ, પટેલ કોલોની, માર્ગ-૪, જામનગર - ૩૬૧૦૦૮ ડો. કેશુભાઈ દેસાઈ : ૧૩, એશ્ચર્ય-૧, 
પ્લોટ ૧૩૨, સેક્ટર ૧૯, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૨૧ હેમેન્દ્ર શાહ : ૪૦-બી, પ્રેમચંદનગર, જજીસ બંગલો રોડ, 
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ ડૉ. નૂતન જાની : એ-૯, સુમતિ સોસાયટી, એલ. ટી. રોડ રેલવે સ્ટેશન સામે, દહિસર (પશ્ચિમ), 
મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૮ ડૉ પ્રફુલ્લ દેસાઈ : ૭૧, સુરૂચિ સોસાયટી, ઘોડદોડ રોડ, સુરત - ૩૯૫૦૦૧ દિનેશ દેસાઈ : બી-૧૨, 
નવરંગ ટાવર્સ, સતાધાર ચાર રસ્તા, ભૂર્યગદેવ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ રમણલાલ જોશી મુકુન્દ પી. શાહ : 
૬૧-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ 











તલ [5 1167: તા! 0૪5702) 5011 2018 દિત્શારાતસતં પપટ ૨ 00 ઇળ0”006. 16830 પતત પતત 0 004 ડા ૧31 ડાડા પિતાળટ 517 
1000111167 203 રટ. પહ ઇપ 156 હશાકત 8) 550 &ાલતેડતં 331 ઈ0 10 31 12 2008 


શ્રેષ્ઠ માસિકના તંત્રીને 


ફૂટેલ ઝરણું સ્વયં અવનવીન રેખા કરી 
ઉમંગભર દોડતું ખડક ભેખડો કોતરો 
તણી કુરૂપતા નરી,મલિન ધોઈ, સાથે ભળી 
પ્રસિદ્ધ જગમાં થવા જતું પટે ધરે માધુરી. 
થતાં વિરૂપ દર્શનો જીવનનાં અને રનેહનાં 
રડી નિજ ઉરે લઈ, સુભગ માધુરી ઊર્મિલા 
ધરી, ત્યમ નવીન રૂપ કવિતાનું દોડી જતાં 
થવા પ્રગટ શ્રેષ્ઠ માસિક મહીં ધરી ભાવના. 


છતાં ન નજરે ચઢે મધુર કાવ્ય એ આપને 
જવીન ઊગત!' કહી. ચરણ ઠોકરો મારતા ! 
અને તમ દગે જતાં ઠરી બધાં જ કાવ્યો સદા 
ગવાયલ છતાં, છતાંય અટકી જવાનું નથી 
ઝરેલ ઝરણું સ્વર્ય કવિતનું જતાં સાગરે, 
“અયોગ્ય મુજ કાવ' એ ન કદી સાંભળે ઊર્મિલા. 


૪ ૧૧ ૪૧ 


રમણભાઈ બી. પટેલ 
કાબજસંત્રહ “તતિ'*#થં 


સ્થાન સમર્પણ 
2 /વાપડ 
ઘકલાલ્કાવન કિ 


₹€ ઇશ 10૩ ઉડાતા £૧૦૦૩ રિણણર્પદ, /0મ્લ્તારત 350 015 શાણાટ 26863100 (20 1.0ત5) [2% 26862365 કક) ઉપડ દર 


ક્ક્ર્ષ્સ 








સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું સામવિક 


આદતંત્રી 
રમણલાલ જોશી 


.. હું ધર્મની થીઅરીઝ સ્વીકારતો નથી. 
જ્યારે દ્ૈતવાદ કે અક્વેતવાદની ચર્ચા થતી હોય છે ત્યારે હું કશું ય બોલતો નથી. 
મને પ્રતીતિ થઈ છે કે 
મારામાં રહેલો પ્રભુ પરમ આનંદમાં અભિવ્ક્ત થાય છે. 
એ આનંદ -મારા શરીર, મારા મન, મારા જગત, મારા યુગો જૂના ભૂતકાળ 
અને અનંત ભાવિ - એ સર્વસ્વને અતિકમી જાય છે. 
હું આ બધું પૂણપણે સમજતો નર્થી. 
મને લાગે છે કે એ 4૯ જ છે, જગતનું ગૂઢ તત્ત્વ છે. 
હું એમાં તરબોળ થઈ જાઉ છું. 
હું પ્રકાશને, પરોઢના આકાશને, સાંજનાં સંધ્યારંગ્યાં વાદળોને, પર્ણોને 
અને પ્રિયજનોની મુખરેખાઓને જોઈ, આસ્વાદી શકું છું 
એ આ સર્વશક્તિમાન સંવેદનાને કારણે છે 
કે જે મારા જીવનના આનંદ અને વિષાદમાં બ્ર ઝે 
પડછાયાની જેમ ભળતી - રમતી રહે છે... 


8 ધ 12- |. ---------------- 
૬:૮૬ -.* 





રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
આત્મપરિચવ'માંથી 


ન 


ચ૧૨ 


પ૪. ઘવંતેલ્ડ1.૦૪૪ 


ટણ 














ર્ષ અઢારમું અંક દસમો સળંગઅંક ર1 
અનુકપ્ર મે ર૦૦૮ વાચકોગ્રાહકોન્લેખકો માટે સૂચનાઓ 
# 'ઉદ્દેશે દર માસની પદરમી તારીખેપ્રગટયાય છે 
કંવિ અને કવિત્તાનુ દેત કે અહ્ેત ? તંત્રી ૫૦૫ | * 'ઉદદેશ નાગ્રાહક ગમે તે અંડમી થઈ શકાય છે વાર્ષિક તશજમ ભરના 
દર્શન ઉમાર્શકર જોરી ૫૦૮ કજ દયા હશે તે એંકયી ઝાડ ગળપુમાણે. 
રવીન્દ્રનાથની છે ક હતાજમ (શમા) રૂ ૨૦૦ હિદેશમ એરપેદ)ય.એસ યદ 
કાલ રચના કાભશકર ઠાકરે ૫૧૧ દપઆશંકની છૂટકનકલ રૂ ૨૫,પોરટેજ સે.અ લિવકમખે 
હું શુ જાણું શુશાણુ? તાર્‌ધીમોકશે. 
ભ્નાવ (વાર્તા) સુમન શાહ ૫૧૪  * ઉદનાધોરણઅનેસરૂપનેઅગુલ્થીનેવેમળેએપોતાની શીએમોકર 
તાચતા વિચારતા યશવન્ત મહેતા ૫૧૯ કજ 
જવાબએકમહિતામાઆપતામાં આવેછે અન્દ ફૂિંઅભ્ીફસમ્યી 
ભારતના પુરૃત્યાનના શયોતિઈરો દુષ્યત પક્જ ૫૨૨ કૂીસાેજજાબીક્વરનહોગતોઅસીફા કેપઈીમેકલત 
$ ૧ સ્તામી રમકૃષ્ણાનન્દ લૈખકોએપોતાની કૂતિતીનકલ્‌ જાળવી રાખવા તિનેતી છે તખાણ કળ 
ન જાને કાયાતુવાદ (અગ્રેજીમાથી) રવીન્દ્રનાથ ટાગોર / દક્ષા વાસ ૫ર૬| ઝકબાજુએસુવાઅ અકરોમાલળતુ, સરનામુઅવશ્યલળશો. 
કવિતા # 'ઉદ્દેશ પુરસ્કારનુધોરણ સૌકારે છે વપતિડસિધ કીઓ પો 
પુરસ્કાર કાર્યાલન તરફથી મોકલી આપવામાં આવશે. 
પરખ ધીરુ પરીખ પર૭। ક હદેશ'મા પ્રસિદ્ધ થતાં લખાણની જવાબદારી જે તે તૈખકની છે સ્ટ 
સ્વપ્ન નલિન રાતળ પર૭[| પ્રકામિત વૈખકોના બધા અભિપ્રાયો સાધે તંત્રી સમત છે એક 
સાચતુ, કઈ રીતે ? સુધીર પટેલ પરછ] ધતીલેતુનીં 
કીના 9 જયશ્રી મહેતા ર કૂતિઓ મોકળા, લવાજમ મોક્હવા તયા અન પત્રનતહરકછેરસરય 
સાપડે હાર્દિક જાસ ૫૨૮ બિ 
નાલિ-મડ પરખની વાત પ્રાણજીવન મહેતા પરઢ જત્ત્તાટ શેક્ટર બી ૨૭ સિ સિટિ 
પ્રા્શનાઓ મનોહર ત્રિવેદી ૫ર. બૌપત,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ 
કુળના દર્પણમાં સાપ્રતનો ચહેરો (આરતાદ) રાજેન્દ્ર ઉ આ 
દીકરી સગે દે વ હા કેર લાઈ પાધ્યાય ઝે ભતિવાર્ય સંજોગોમાં શવ ૮-૦૦ પછી 
સગે દેશાટન હાવાસકથા) શુભાઈ દેસાઈ ૫૩૦ # “ઉદેશ નું લવાજમ આ સ્થળે પણ ભર્ર શકારે તેમજ છૂક નક પ 
રાગ દરબારી અભિજિત વાસ ૫૩૫! સઅહીધીમળીશકશે. 
શાસ્ત્રીય સગીત્ત મારી નજરે નિર્મિશ ઠાકર ૫૩૭ ૧ શિજ્વમેગેઝ્નવર્લ ૬ર કાળ ભુવન, બીજો માળ, 
પ ર રાગપોરેચધ સિિંફ રેડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 


ફૌન ૨૫૩૫ ૧૪૭૬. ૨૬૮૭ ૦૭૯૮. 
જત જણાવાનૃ તને ર અજબ વાતાવરણ રાજેન્દ્ર શુકલ/નયના જાની ૫૩૪૦] ર સૌરભપુસ્તક ભંડર,લી ૨૦ સમાપત્ય એપર્ટમટરરવિગ 


કાવ્યાનુવાદ (ુજરાતીમાથી હેસિિટ્વની બાજુમાં મેમતગર, અમવ૬-૩૮૦૦૫૨ 


પુસ્તક સમીક્ષા ફોન ૨૭૪૫ ૧૪૦૦ ૩૧૦૦ ૦૮૧૮ 
અવાજના એક્સ્‌ રે તો એકરે રે પ્રવીણ દરજી ૫૪૧) જૈ શરગેઝિન વલ, સેર રૌડ,આળદ-૩૮૮૦૦૧ 
તો. દ ફોન ર૩૪૪ 3પ ર૪૪ ૫૮૨ 
મુલાકાતોની મહકનો માહોલ શધૈશ્યામ શર્મા ૫૪૩ | જ ઠમેજપવ્ડ્કેશન્સપ્રા. તિ, ૧ ૨ સેન્ચુરી ધજાર, 
વાઈલ્ડ લાઈફ વોચ ૧૪ હેમેન્દ્ર એ. શાહ ૫૪૫ શલોમાળ, આંબાવાડી સર્કલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦4 
સુરખાલ 11૯ નિંગળપાડટુળ ફોન ર૬૫૬ ૦૫૦૪ ૨3૪૪ ૨૮૩૬ ર 
ઉરે લૂક ૧૮ સતય હર / રકડ શાક પહ] કપડ ડાત 
અસ્મિતાપર્વની આસપાસ થોસેફ મેક્વાન ૫૪૭| ડ્‌ડોદર-૩૯૦૦૦૦ શન. (૦૨૧૫) ૨૩૫૧૮૬૨ 
મહુવામાં યોજાયેલું અસ્મિતા પર્ત ૧૧ મુકુન્દ પી. શાહ ૫૪૮1 દત 1 18૯6૩5૫૭૬૦૩૯£321100-60 પ 
ત્વાહિત્યવૃત્ત પ૪દ | 5 પીયૂપમગેડિત રલ એ$/૮ પ્રમ માળ,મુછી ભરન, 
ન એર, ટ.બસૃરટેતડનીપાગે,મહેસાખા-2૮૪૦૦૧ ઉગ) 
જ યુસ્તકો પષ્ા કોન (૦ર૭૬૨) ૨ર૦૩૫૦/૬૮ર૫૮૮૮૩૭૮ 
આધે્તત્રી રમણલાલ જોશી તંત્રી પ્રબોધ ૨. જોશી 


તરગ, ક અને પ્રક શક પ્રબોધ ૨. જોરી, પૈનેરિંગ ટૂટી, ઉદેશ કરય ડેશને, ૨, અચલાવતન સોસાયટી, સન્ટ ઝેતિયર્સ હાઈસ્ફૂ૧ પતે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ"૩૮૦ ૦૦૯ પ્રમટક 
મુ ણમ્વાર્‌ ભગવતી આફતેટ, બારડોવષુરા, અમઘરદ-3૮૦ ૦૦% ફોન ૨૨૧6 હ403 





કવિ અને કવિતાનું દ્વૈત કે અદ્દેત ? 


રવીન્દ્ર ભવન દ્વારા ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અને ઈમેજ પબ્લિકેશન્સના 
સહયોગમાં રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના જાણીતા અભ્યાસી - અનુવાદક, કવિ અને વિવેચક 
વિલિયમ રેડિચેનું વ્યાખ્યાન હમણાં બીજી એપ્રિલે અમદાવાદમાં ગોઠવાયું. શીર્ષક 
હતું : “પેઈન્ટીંગ ધ ડસ્ટ એન્ડ ધ સનલાઈટ; રવીન્દ્રનાથ ટાગોર એન્ડ ધી ટુ 
ગીતાંજલિઝ.' 

વાખ્યાનના આરંભે રવીન્દ્રનાથ દ્વેતવાદી હતા કે અદ્દેતવાદી ? એવો પ્રશ્ર મૂકી 
એમની કવિતા અને એમનાં આત્મકથનાત્મક અને ધર્મીવિચારનાં લખાણોના આધારે 
એમણે પોતાનું વિશ્લેષણ, વિવરણ અને તારણ પ્રસ્તુત કર્યું. એમ કરતાં ટાગોરે એમની 
“જજીવનસ્મૃતિ'માં કહેલો એક પ્રસંગ પણ વર્ણવ્યો. આમ : 

૧૮૮૦ના આરંભે જ્યારે તેઓ એમના ભાઈ જ્યોતિન્દ્રનાથ અને ભાભી કાદંબરી 
સાથે એમના ૧૦, સદર સ્ટ્રીટ, કોલકાતાના નિવાસે રહેતા હતા ત્યારે તેઓ ઘરની 
અગાશીમાં જઈ સૂર્યાસ્ત જોતા. પછી તો એ એમ વારંવાર કરવા લાગ્યા. શું એ સંધ્યાના 
પલટાતા રંગોને જોઈને થતો એક સામાન્ય અનુભવ હતો કે પછી કોઈક અતીન્દ્રિય 
અનુભૂતિ ? ટાગોરે લખ્યું છે. “ના, મને એવું સ્પષ્ટ દેખાતું કે સાંજ જાણે મારામાં પ્રવેશી 
રહી છે. મને એ ઢાંકી દેતી અને હું એનાથી આવૃત્ત થઈ જતો.' એમને એવું પ્રતીત થવા 
લાગ્યું કે આ રીતે તેઓ પોતાપણામાંથી બહાર આવી જતા અને જગતનું યથાર્થ દર્શન 
કરતા. આ પછી તો એમને એક વધુ પ્રભાવક અનુભવ થયો. 

એક સવારે તેઓ સદર સ્ટ્રીટના ઘરના વરંડામાં ઊભા રહી સ્ટ્રીટની નજીકની ફ્રી 
સ્કૂલના બગીચામાં છેવાડેનાં વૃક્ષો જોતા હતા... “ઊગતો સૂર્ય વૃક્ષોનાં પર્ણ ઓથેથી 
દેખાતો હતો. હું એમ જોતો રહ્યો અને અચાનક એવું થયું જાણે કે મારી આંખ 
આગળથી કોઈક પડદો હટી ગયો છે. મને અખિલ બ્રહ્માંડનું એની અલૌકિક ભવ્યતા 
સાથે દર્શન થયું. આનંદ અને સૌન્દર્યથી છલકતાં મોજાં સઘળે. બધાં વિષાદનાં પડ 
ક્ષણભર ઓગળી ગયાં. અખિલનો પ્રકાશ મારામાં ભરાતો ગયો. એ જ દિવસો એ 
પ્રેરણાના પ્રકાશમાં મારી કવિતા લખાઈ - 'નિર્ઝરેર સ્વપ્નભંગ' ?' (રવીન્દ્ર રચનાવલિ, 
ગ્રૅથ ૧૭ - વિશ્વભારતી, કોલકાતા - ૧૯૪૩, પૃ. ૩૯૧) એ અનુભવ વિશે તે આગળ 
લખે છે “ફૂલી, મજૂરો અને સ્ટ્રીટ પર ચાલ્યાં જતાં મનુષ્યો અને તેમની ગતિ મને 
આશ્ચર્યજનક લાગવા માંડી. એમના શરીરનું કાડું, એમન મુખ ઉપરની ગરિમા - બધું 
જાણે કે એક બ્રહ્મસાગર પરની તરંગલીલા જેવું... એમનાં સામાન્ય કામોમાં કંઈક ગતિ- 
વૈચિત્ર્ય હતું કે જે મેંઆ પહેલાં કદી જોયું ન હતું. એમના શરીરની પ્રત્યેક ગતિમાં સંગીત 
હતું...' (એજન, પૃ. ૩૯૬) 

ઉમાશંકર જોશીએ આ પ્રસંગને લઇને નવેમ્બર ૧૯૪૮માં કાવ કર્યુઃ 'દર્શન' 
(જે આ અંકમાં આ પછી, પૃષ્ઠ ૫૦૮ ઉપર આપ્યું છે.) એ. કવિતાના પ્રાસ્તાવિકમાં 
એમણે નોંધ્યું છે કે રવીન્દ્રનાથ આ અનુભૂતિ પછી હિમાલય ગયા. એવી આશાથી કે 





53635 


મે ૨૦૦૮ : ૫૦૫ 


મે ર૦૦૮ ૫૦૧ 


કોલકાતામાં એમને જે દર્શન થયુ તે હિમાલયમાં વધુ સઘનરૂપે અનુભૂત થશે. પણ એવું 
થયું નહિ ઉમાશકર ડહે છે કે 'એમા જ કવિનુ સૌભાગ્ય હતુ ' એની સાથે મારી જેમ 
કોઈ કદાચ સહમત નહિ થાય પણ એ ડવિતામા હિમાદ્રિ ટાગોરને પાછા જગત તરફ 
મોકલે છે એવી કલ્મના થઈ છે તે ઉમાશકરના જીવનતિચારને સમજવામાં પણ 
ઉપકારક છે એમા ઉમાશકરનુ પણ જીનન દર્શન છે 
અદદૈતની અનુભૂતિ આપણા 1/0 9૦લડની કવિતામાં વારવાર પ્રગટ થતી 
જોવાય છે એવુ લાગે છે કે જાણે કવિતા માત્રનો એ અંતિમ મુકામ છે બધી ઉત્તમ 
કવિતા સૂક્મ દૃષ્ટિથી જોતા કોઈક ને કોઈક રીતે એ મુકામ પ્રતિ ગતિ કરતી જણાશે, 
શ્રી અરવિન્દના એક સોનેટ ૧૯ ળવકલીપછુ ઈળળલડતાં' જેનુ 'અતર્વાસી 
વિશ્વરૂપ' શીર્ષકે સુન્દરમે અનુસર્જન કર્યું છે તેની આ પક્તિઓ જોવા જેરી છે 
મને નિરખતાં સહુ ય દગ, તે જ મારાં દેગ 
રહ્યું ધલકી સર્વ વક્ષ મહીં હેર્યું જે તે મુજ 
વહે જગત કેરું આ સૃખ સુરા સમું હું વિષે 
અને અયુત દુ'ખ એ જગતનાં વથાઓ મુજ 
નરસિંહ મહેતા પણ કંઈક આમ જુએ છે 
ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તત્‌પ છે 
બ્રહ્મ લટકાં કરે બ્રહ્મ પાસે 
વળી આગળ જર્તા તે તો કહે છે 
જીવ નેશિવતો આપ ઈચ્છાએ થયા 
રચી પરપંચ ચૌદ લોક કિધા... 
ક્યાક વળી દેખીતા દૈતમાથી અદ્દૈત તરફની ગતિ પણ સ્પષ્ટ નિહાળી શકાય છે 
ન્હાનાલાલે ગાયુ છે 
પ્રભુ સઘળે બિરાજે રે, સૃૂજનમાં સભર ભર્યા 
નથી અણુ પણ બાલી રે, ચરાચર માંહી ભળ્યા 
નોથ ગગનના જેવા રે, સદા મ્હને છાઈ રહે 
નોય વાયુની પેઠે રે, સદા મુજ ઉરમાં વહે 
જરા ઉઘડે આંખલડી રે, તો સન્મુખ તેહ તદા 
બ્રહ્મા બ્રલાંડ અળગાં રે, ઘડીયે ન થાય કદા 
નાથ એટલી અરજી રે, ઉપડો જડ પડદા 
નેન નીરખો ઊડેરું રે, હરિવર દરસે શદા 
અહીંપૌતપોતાની રીતે કોઈને ટ્વેતભાવ પણ દેખાશે. “તું' અને “હુ'નું દૈત સાવ જ 
અલોપ નથી થયુ પણ વતં' નું “હુ'મા દર્શન અને એને પામવાની આરત એની તીવ્રતમ 
કક્ષાએ અકૈતતનો અનુભવ કરાવી રહે છે કાન્તની જેમ 
નૃવલ્‌ - રસ ધવલ તવ નેત્ર સામે 
પિતા ! કાલના સર્વ સંતાપ શામે 
એ અનુભૂતિ આગળ અટકી જવાય, અધધ' થઈ જાય તો એથી આગળનાં 
પડળો ખૂલતાં નથી “તરલ તરણી સમી સરલ તરતી' “સમુલ્લાસ ધરતી નું દર્શન એ 
અદ્દેતના અહેસાસનો જ આરભ છે જો કે અટ્ૈતનો અંતિમ અંતિમ અનુભવ તો 
અતાચક મૌન જ હશે !એ કેટલાને, કેવોક થયો હશે અને કેટલો રહ્યો હશે એ મારા 
કુતૂહલનો તિષય છે 
રવીન્દ્રનાથ દેતવાદી હતા કે અદદૈતવાદી ? એવા, પોતાના શરૂઆતના પ્રશ્રની 





હશ 


આગળ તપાસ કરવાના ઉપક્રમે ડૉ. વિલિયમ રેડિચેએ બે “ગીતાંજલિ” તિશે સ્પષ્ટતા 
કરતાં કહ્યું કે ૧૯૧૦માં બંગાળીમાં પ્રગટ થયેલ “ગીતાંજલિ'માં ૧૫૭ ગીત અને ઊર્મિ 
કવિતાઓ છે પણ નવેમ્બર ૧૯૧૨માં ડબલ્યૂ બી વેટ્સની પ્રસ્‍તાવના સાથે પ્રથમ 
લંડનની ઈન્ડિયા સોસાયટી દ્રારા અને પછી માર્ચ ૧૯૧૩માં મેકમિલન દ્વારા પ્રકાશિત 
કવિ દ્વારા સ્વઅનુવાદ્તિ અંગ્રેજી “ગીતાંજલિ'માં અગાઉના બંગાળી સંગ્રહમાંથી ૫૩ 
કવિતાઓ. જ લેવામાં આવી છે. બાકીનાં ૫૦ કાવ્યો કવિનાં બીજાં આઠ પુસ્તકોમાંથી 
લેવામાં આવ્યાં છે. 

બંગાળી “ગીતાંજલિ' (૧૯૧૦) પછી “ગીતમાલ્યા' (૧૯૧૪) અને “ગીતાલિ” 
(૧૯૧૪)ના સમયગાળાને બંગાળી વિવેચકો “ગીતાંજલિ ફેઝ' તરીકે ઓળખે છે. આ 
સમય ડવિ માટે કૌટુંબિક વિચ્છેદ અને અંગત વિષાદનો હતો. પત્ની મૃણાલિની દેવીનું 
૧૯૦૨માં, દીકરી રેણૂકા (રાની)નું ૧૯૦૩માં અને પુત્ર સમીન્દ્રનાથનું ૧૯૦૭માં 
અવસાન થયેલું. અંગ્રેજી “'ગીતાંજલિ'માં આ સમયગાળાનાં કેટલાંક કાવ્યો જ સમાવિષ્ટ 
થયાં છે. 

આમ આ બે સમયગાળાને વિભાજિત જોતાં, ગીતાંજલિ ફેઝનાં બારેક જેટલાં 
ગીતો. ઉપર કેન્દ્રિત થતાં રેડિચેને એવું પ્રતીત થયું કે ગીતના શબ્દોમાં દેતવાદની અસર 
ચોક્કસ છે પણ એ જ્યારે ગવાય છે ત્યારે સંગીત એ અંતર મિટાવવામાં સફળ થાય છે. 
“મારે આ મૂળ મુદ્દે કહેવો છે. એક કવિ અને ધાર્મિક વિચારક તરીકે ટાગોર 
ચોક્કસપણે ડ્વેતવાદી હતા પણ એક સંગીતકાર તરીકેની - અને એક કવિ તરીકેની 
એમની પ્રતિભા એક એવા બિન્દુએ મળે છે જ્યાંથી તે અદ્વેત તરફ ઢળે છે.” 

અંતે એમણે કહ્યું : “એટલે મેં જે શરૂઆતમાં પ્રશ્ન ઊઠાવ્યો કે ટાગોર ટ્વેતવાદી 
હતા કે અટ્ટૈતવાદી ? એનો મારો ફાયનલ જવાબ એ છે કે તે બન્ને હતા. અને એનું 
કારણ એ છે કે તેઓ મુખ્યત્વે ન તો દ્રષ્ટા હતા કે ન તો પયગંબર કે ગૂઢવાદી. ન એ. 
કેવળ નોન-વર્બલ સંગીતકાર કે કોમ્પોઝર હતા. એ કવિ હતા.” 

તરત ભગત સાહેબે ભણાવેલું યાદ આવ્યું (એ બાજુમાં બેઠા હતા.) કે કવિ 
માટેનો લેટિન શબ્દ છે “ઢા૯ડ' જેનો. અર્થ કવિ, દ્રષ્ટા એવો થાય છે. (સર ફિલિપ 
સીડનીએ. “&9૦૦્ટ્ાંટ ૦7 2૦૯ત૯'માં એ વિશે વિગતે કહ્યું છે.) વળી થયું, આવા 
પ્રશ્નો કવિતાને પામવામાં કેટલે અંશે ઉપકારક નીવડતા હશે ? જો કે એ તો સૌ 
પોતપોતાની રીતે નક્કી કરશે. પણ, આ “ઈતિ સિધ્ધમ્‌'થી બીજો કેટલોક વિચાર પણ 
જરૂર ઉદ્ભવ્યો : 

કવિ અને કવિતાનું અદ્વૈત માનીને ચાલવામાં આવે છે. કવિ અને કવિતાનું ટ્વેત 
જોતાં પણ આપણે શીખવું જોઈએ. કવિતાને પામવા માટે કવિ અને કવિજીવનની ફંચી 
તરત કામે લગાડવાનું પ્રલોભન ટાળી શકાય તો ? - કે એ જ એકમાત્ર ચાવી છે એવું 
સમજવું ય ભૂલભરેલું નથી ? કવિતાની પાછળ રહી જતા કતિને ઓળખવામાં ડવિતાને 
હંમેશ આગળ. કરવી કે એવી જ રીતે કવિતાને પામવામાં કવિને ય આગળ કરવો એ 
આત્યંતિક અભિગમ છે. ઉત્તમ કવિતા એ કવિની અનુભૂતિનું આલેખન માત્ર નથી, ખુદ 
અનુભૂતિ પણ છે એ ય સમજવું રહ્યું. કવિનું છવટ એ વખતે અલગ - ક્યાંક ઇલંત્તજુ, 
0૦૦૦૫૫૪ અને છલંળછુની વચ્ચે - આસપાસમાં રહેતું હશે ? 

સત્ય આત્યંતિક છેડાઓ ઉપર નથી બિરાજતું. એ તો હોય છે ક્યાંક મધ્યબિંદુની 
આસપાસ. એને શોધવા, સિધ્ધ કરવા કરતાં, પામીએ. 
૯ એપ્રિલ, ૨૦૦૮ - પ્રબોધ ર. જોશી 


મે ૨૦૦૮ : ૫૦૭ 





મે ર૦૦૮ ૫૦૧ 


ડૌલકાતામાં એમને જે દર્શન થયુ તે હિમાલયમાં વધુ સઘનરૂપે અનુભૂત થશે. પણ એવુ 
થયુ નહિ. ઉમાશકર કહે છે કે “એમાં જ કવિનુ સૌભાગ્ય હતુ ' એની સાથે મારી જેમ 
કોઈ કદાચ સહમત નહિ થાય પણ એ કવિતામાં હિમાદ્રિ ટાગોરને પાછા જગત તરફ 
મોકલે છે એવી કલ્પના થઈ છે તે ઉમાશકરના જીવનવિચારને સમજવામાં પણ 
ઉપકારક છે એમાં ઉમાશકરનું પણ જીવન દર્શન છે 
અદૈતની અનુભૂતિ આપણા 1/8]0₹ 0૦૯૭ની કવિતામાં વારવાર પ્રગટ થતી 
જોવાય છે એવુ લાગે છે કે જાણે કવિતા માત્રનો એ અતિમ મુકામ છે બધી ઉત્તમ 
કવિતા સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી જોતા કોઇક ને કોઈક રીતે એ મુકામ પ્રતિ ગતિ કરતી જણાશે, 
શ્રી અરવિન્દના એક સૉનેટ “લ ઊાવજલોતછુ અપપલડતાં' જેનુ 'અતરવસી 
વિશ્વરૂપ' શીર્ષકે સુન્દરમે અનુસર્જન કર્યું છે તેની આ પક્તિઓ જોવા જેવી છે 
મને નિરખર્તા સહુ ય દગ, તે જ મારાં દગ્‌ 
રહ્યું ધબકી સર્વ વક્ષ મહીં હે્યું જે તે મુજ 
વહે જગત કેરું આ સુખ સુરા સમું હું વિષે 
અને અયુત દુઃખ એ જગતનાં થથાઓ મુજ 
નરસિંહ મહેતા પણ કઈક આમ જુએ. છે 
ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તવૂપ છે 
બ્રહ્મ લટકાં કરે બ્રહા પાસે 
વળી આગળ જતા તે તૌ ડડે છે 
જીત ને શિવ તો આપ ઈચ્છાએ થયા 
રચી પરપંચ ચૌદ લોક કિધા... 
ક્યાક વળી દેખીતા ટ્વેતમાથી અદ્વેત તરફની ગતિ પણ સ્પષ્ટ નિહાળી શકાય છે 
ન્હાનાલાલે ગાયુ છે 
પ્રભુ સઘળે બિરાજે રે, સૃજ્નમાં સભર ભર્યા 
નથી અણુ પણ ખાલી રે, ચરાચર માંહી ભળ્યા 
નાથ ગગનના જેવા રે, સદા મ્ડને છાઈ રહે 
નાથ વાયુની પેઠે રે, સદા મુજ ઉરમાં વહે 
જરા ઉઘડે આંખલડી રે, તો સન્મુખ તેહ તદા 
બ્રહ્મ બ્રહાંડ અળગાં રે, ઘડીવે ન થાય કદા 
નાથ એટલી અરજી રે, ઉપાડો જડ પડદા 
નેન નીરખો ઊંડેડું રે, હરિવર દરસે સદા 
અહીંપોતપોતાની રીતે કોઈને કૈતભાવ પણ દૈખાશે. તુ' અર્ને “હું'નું દત સાવ જ 
અલોપ નથી થયુ પણ વવું' નુ “હું'મા દર્શન અને એને પામવાની આરત એની તીત્રતમ 
કક્ષાએ અદ્વૈતનો અનુભવ ડરાવી રહે છૈ કાન્તની જેમ 
નવલ - રસ ધવલ તવ નેત્ર સામે 
પિતા ! કાલના સર્વ સંતાપ શામે 
- એ અનુભૂતિ આગળ અટકી જવાય, 'અધધ' થઈ જાય તો એથી આગળનાં 
પડળો ખૂલત્તા નથી. “તરલ તરણી સમી સરલ તરતી” સમુલ્લાસ ધરતી નું દર્શન એ 
અક્વૈતના અહેસાસનો જ આરંભ છે જો કૈ અદ્વૈતનો અંતિમ અંતિમ અનુભવ તો 
અવાચક મૌન જ હશે !એ કેટલાને, કૈવોક થયો હશે અને કેટલો રહ્યો હશે એ મારા 
કુતૂહલનો વિષય છે 
રવીન્દ્રનાથ દૈતવાદી હતા કે અદ્દેતવાદી ? એવા, પોતાના શરૂઆતના પ્રશ્નની 





આગળ તપાસ કરવાના ઉપક્રમે ડૉ. વિલિયમ રેડિચેએ બે “ગીતાંજલિ' વિશે સ્પષ્ટતા 
કરતાં કહ્યું કે ૧૯૧૦માં બંગાળીમાં પ્રગટ થયેલ “ગીતાંજલે'માં ૧૫૭ ગીત અને ઊર્મિ 
કવિતાઓ છે પણ નવેમ્બર ૧૯૧૨માં ડબલ્યૂ બી યેટ્સની પ્રસ્‍તાવના સાથે પ્રથમ 
લંડનની ઈન્ડિયા સોસાયટી દ્વારા અને પછી માર્ચ ૧૯૧૩માં મેકમિલન દ્વારા પ્રકાશિત 
કવિ દ્વારા સ્વઅનુવાદિત અંગ્રેજી “ગીતાંજલિ'માં અગાઉના બંગાળી સંગ્રહમાંથી ૫૩ 
કવિતાઓ જ લેવામાં આવી છે. બાકીનાં ૫૦ કાવ્યો કવિનાં બીજાં આઠ પુસ્તકોમાંથી 
લેવામાં આવ્યાં છે. 
બંગાળી “ગીતાંજલિ” (૧૯૧૦) પછી “ગીતમાલ્યા' (૧૯૧૪) અને “ગીતાલિ” 
(૧૯૧૪)ના સમયગાળાને બંગાળી વિવેચકો “ગીતાંજલિ ફેઝ' તરીકે ઓળખે છે. આ 
સમય કવિ માટે કૌટુંબિક વિચ્છેદ અને અંગત વિષાદનો હતો. પત્ની મૃણાલિની દેવીનું 
૧૯૦૨માં, દીકરી રેણૂકા (રાની)નું ૧૯૦૩માં અને પુત્ર સમીન્દ્રનાથનું ૧૯૦૭માં 
અવસાન થયેલું. અંગ્રેજી “ગીતાંજલિ'માં આ સમયગાળાનાં કેટલાંક કાવ્યો જ સમાવિષ્ટ 
થયાં છે. 
આમ આ બે સમયગાળાને વિભાજિત જોતાં, ગીતાંજલિ ફેઝનાં બારેક જેટલાં 
ગીતો ઉપર કેન્દ્રિત થતાં રેડિચેને એવું પ્રતીત થયું કે ગીતના શબ્દોમાં ટ્વૈતવાદની અસર 
ચોક્કસ છે પણ એ જ્યારે ગવાય છે ત્યારે સંગીત એ અંતર મિટાવવામાં સફળ થાય છે. 
“મારે આ મૂળ મુદ્દો. કહેવો છે. એક કવિ અને ધાર્મિક વિચારક તરીકે ટાગોર 
ચોક્કસપણે ટ્વૈેતવાદી હતા પણ એક સંગીતકાર તરીકેની - અને એક કવિ તરીકેની 
એમની પ્રતિભા એક એવા બિન્દુએ મળે છે જ્યાંથી તે અદ્દેત તરફ ઢળે છે.” 
અંતે એમણે કહ્યું : “એટલે મેં જે શરૂઆતમાં પ્રશ્ન ઊઠાવ્યો કે ટાગોર દ્વેતવાદી 
હતા કે અદ્વેતવાદી ? એનો મારો ફાયનલ જવાબ એ છે કે તે બન્ને હતા. અને એનું 
કારણ એ છે કે તેઓ મુખ્યત્વે ન તો દ્રષ્ટા હતા કે ન તો પયગંબર કે ગૂઢવાદી. ન એ 
કેવળ નોન-વર્બલ સંગીતકાર કે કોમ્પોઝર હતા. એ કવિ હતા.” 
તરત ભગત સાહેબે ભણાવેલું યાદ આવ્યું (એ બાજુમાં બેઠા હતા.) કે કવિ 
માટેનો લેટિન શબ્દ છે “/દ્વાલ્ડ' જેનો અર્થ કવિ, દ્રષ્ટા એવો થાય છે. (સર ફિલિપ 
સીડનીએ. “&[20૦ટ્ઠાટ £૦₹ 0૦૯0૯'માં એ. વિશે વિગતે કહ્યું છે) વળી થયું, આવા 
પ્રશ્નો કવિતાને પામવામાં કેટલે અંશે ઉપકારક નીવડતા હશે ? જો કે એ તો સૌ 
પોતપોતાની રીતે નક્કી કરશે. પણ, આ “ઈતિ સિધ્ધમ્‌'થી બીજો કેટલોક વિચાર પણ 
જરૂર ઉદ્દભવ્યો : 
કવિ અને કવિતાનું અદ્દેત માનીને ચાલવામાં આવે છે. કવિ અને કવિતાનું દ્વૈત 
જોતાં પણ આપણે શીખવું જોઈએ. કવિતાને પામવા માટે કવિ અને કવિજીવનની ્ફ્ચી 
તરત કામે લગાડવાનું પ્રલોભન ટાળી શકાય તો ? - કે એ જ એકમાત્ર ચાવી છે એતું 
સમજવું ય ભૂલભરેલું નથી ? કવિતાની પાછળ રહી જતા કવિને ઓળખવામાં કતિતાને 
હંમેશ આગળ. કરવી કે એવી જ રીતે કવિતાને પામવામાં કતિને ય આગળ કરવો એ 
આત્યંતિક અભિગમ છે. ઉત્તમ કવિતા એ કવિની અનુભૂતિનું આલેખન માત્ર નથી, ખુદ 
અનુભૂતિ પણ છે એ ય સમજવું રહ્યું. કવિનું છલંતજ્ઠ એ વખતે અલગ - ક્યાંક ઇન 
0૦૦૦૫ત્તજુ અને ઇંલંતટ્રની વચ્ચે - આસપાસમાં રહેતું હશે ? ફી 
સત્ય આત્યંતિક છેડાઓ ઉપર નથી બિરાજતું. એ તો હોય છે ક્યાંક મધ્યબિદ્ની 
આસપાસ. એને. શોધવા, સિધ્ધ કરવા કરતાં, પામીએ. હ ી 


૯એપ્રિલ, ૨૦૦૮ -પ્રબોધ ર્‌ જોશી. 


દર્શન 


છ 
ઉપમાર્શકર જોશી 


યુવક રવીન્દ્રનાથને કલકત્તામાં એક વાર સૂર્યોદય સમયે જીતનનો એક મહાન અનુભવ થયો. આંખ આગળથી જાણેકે 

પડદો સરી ગયો ને સમગ્ર વિશ્વ એકરૂપે દેખવા મળ્યું. એવામાં સામે રસ્તા ૫ર બે મજૂરો હસતા હસતા ચાલ્યા જતા એમની 
નજરે પડ્યા; એમાં સચરાચર સૃષ્ટિમાં ઊભરાતા આનંદને એમણે ઓળખ્યો. કવિ પોતાની 'જીવનસ્મૃતિ'માં આ અનુભવ 
વર્ણવતાં કહે છે કે પછી પોતે હિમાલય ગયા, એવી આશાથી કે કલકત્તામાં જોયેલું ત્યાં હિમાલયમાં વધુ ગંભીરપણે અનુભવવા 
મળશે. પણ એવું કાંઈ બન્યું નહિ. અને એમાં જ કવિનું સૌભાગ્ય હતું. આ કૃતિમાં હિમાલય પાસે કંતિ પોતાના દર્શનની માગલી 
કરે છે અને હિમાલય તેમને એ માટે જગતમાં પાછા જવા કહે છે એ રીતે આરંભ કરી, કલકત્તામાં થયેલા દર્શનનેપાછળથી 
નિરૂપ્યું છે (લગભગ કવિના જ શબ્દોમાં); અને હિમાદ્રિ કવિને પાછા જગત તરફ મોકલે છે એ પ્રસંગે જ કવિનું મૂળ દર્શન 
સાર્થક બની રહે છે એમ સૂચવ્યું છે. હિમાદ્રિને શિખરે શિખરે પેલા બે શ્રમીણોના સખ્યઆનંદનો ઉત્સત જોતા કંવિ, માનવતાના 
સૌભાગ્વને વધાવવા જગતમાં પાછા વળી કવિત્રકપિ બને છે એ રીતે કૃતિનો અંત કલ્ય્યો છે. 

“'હેમાદ્રિ અચલાધિરાજ, કરણાર્દ્ ગૌરીગુરો, 

જરી જવનિક! કઠોર તવ શૈલમાલા તણી 

"જરીક ઊચકી ન લે ?પ્રગટ થાય ના થાય ત્યાં 

તિલીન થઈ જાય ક્યાંય, તુજ તુંગ શુંગો પૂંઠે, 

મળેલું શિશુનેત્રને સુભગ મોંઘું જે દર્શન. 

ભમ્યો કુહર, શૃંગશુંગ ભટક્યો વનોની વિશે 

અધીર રડયો હુંનિર્ઝરનદીતટે, ને જહીં 

ગ્રપાત જળનદ શિલાતટથી ગાઇફાળે ધસે. 

રમ્યો વિકલ દેવદારુ તણી રમ્ય છાયા મહીં, 

અને અનિલ સાથ માંડી અણથભ કેંગોઠડી. 

નિરભ્ર નભની અતાગ શુચિ નીલિમા આંખમાં 

ભરી ભરી ઉલેચી મેં દિન પછી દિનો, રત્રિએ 

દઈ ડૂબકી તાગ લીધ કંઈ લક્ષ નક્ષત્રનાં. 

પરંતુ ગયું ક્યાં, મળે ન ક્યમ દેખવા તે અહો 

નિહાળ્યું હતું જેમહાનગરની ભરી ભીડમાં ? 

લલ્યું ન અહીં શાંતિમાં, લદ્યું'તું જેહ કોલાહલે ! 

તરે તૃહિનના અફાટ પટ ઉપરે ડોલતાં 

અનિદ્ર તવ નીલરક્તદલ શુભ્ર દ્યો સમાં 

ભરી ક્ષિતિજવ્યોમ શૃંગ પર શૃંગ, મલક્યાં કરે. 

તરંગિત વિલોલ સ્વપ્નસુષમા ધરાહદયની 

પડીજપથરાઈ સ્મૈર્યધરી રૂપલૈ શાશ્વત. 

પરોઢ સમવે સફરે સ્મિતમુખી ઉષા અદ્રિએ 

ક્ષણેક ક્ષણ અર્ધ વાપ્રથમ રરિમિપૃષન્‌ તણાં 

ઝીલી, સુહતી ત્યાં ધરાઉરની નિત્યકૌમારના 

રસે ગહનરમ્ય સ્વખ્ખસુરખી; સફરે ત્યાં શમે. 


મે ૨૦૦૮ : ૫૦૮ 





ઝલાય ન ઝલાય એ ઝલક દિવ્ય શૈતન્યની. 
અરે મુજનું સ્વખ તેય સરી એવું ચાલ્યું ક્યહી. 
થીજેલ પડઘા પુરાણ ત્રકષિમંડલે ઉચ્ચર્યા 
ક્કચાધ્વનિ તણા જગાડી મુજ નવ ગીતસ્વરે, 
અહો કુહરકંઠ મંદ્ર તવ ભવ્ય પ્રાચીનથી 
સુણીશ ફરો મૈત્ર એ મુજ ઉરે હતી વોછના. 
ત્રિકાલ મહીં તે અબાધિત તરવરે મત્ત હું 
પછીથી વિચરીશ, એહ હદયે હતી ઝંખના. 
પરંતુ સ્વમૂક નિર્ઘંશ અકંપ તું તો ઊભો. 

અહો હદય શારતું, અદય, મૌન મીઢું તવ ! 
નથી તું વસુધાઉરે અસહ ભાર, રે માહરે 

ઉરે વજન કારમું થઈ પડ્યો તું આજે મહા.” 
“કવિ !પ્રથમ તું નથી અસહ ભાર વ્હેનાર તો ! 
અગણ્ય મનુબાલકો ગભરુ પાંખ વીંઝી, નવી 
મળેલી કંઈ દષ્ટિની, અબલ ઊડતાં થાકીને. 
પડે અહીં પછાડ ખાઈ મુજ અંકમાં, દોષ દે 

ન એ અમિત વ્યોમલક્ષી નિજ સાહસોત્સાહને 
પરંતુ મુજને. સુણી અરવ હું રહું એ ઉરો. 

થકી સ્ત્રવત શબ્દ ત્રસ્ત જગશોકદુઃશ્વાસના. 
કદી સરવરે જળે નીરખી છે છતિ માહરી ? 
અને નીરખી છે પ્રચેડ મુજ કાય કેપી જતી, 
જરીક લઘુ કોઈ કંકર પડ્યે તહીં વારિમાં ? 
જગજ્જન તણો નિસાસભર શબ્દ ખીણો મહીં 
રફ્યે, મુજની કાય એવી થથરી ઊઠે કારમી. 
હિમાટદ્રિ નવ હું, જગજ્જન તણા નિસાસા થીજી 
થયેલ નભચુંબી રાશિ, બસ એ.જ હું !ને કવિ, 
અગાધ જગમાંથી જેયુવક વૃદ્ધ આવ્યાં અહીં 
પુનઃ જગતમાં વિદાય કીધ સર્વ તે મેં સદા, 
વહંત મુજ બહપુત્ર નદ સિંધુ, ગંગા સહ. 
હિમાદ્રિસમ બોજ ઝીલી જગકલેશનો. અંતરે 
રહ્યા તિચરી નિત્ય જે સ્મિતમુખે બધું આયુષ, 
ખરું ફક્ત તેમને જગતમાં થયું દર્શન. 

ખર ત્ર્કષિવરોય તે જ. કવિ, તારું વે સ્વખ તે 
ઘટે મનુજવૃંદમાં જ, અહીંયાં ન રે, શોધવું; 

ઘટે ભીતરમાં, બહાર નહિ એ, ભલા, ખોજવું. 
લહી, પ્રિય, થજે તું વે.પ્રથિત ક્રાન્તદર્શી ડવિ.”” 
અવાક ડતિ ત્યાં ઊભો ગહન મર્મ ઉકેલતો 
હિમાદ્રિ તણી સૌમ્ય શૈલલિપિમાં સ્કૂરી જે રહ્યા. 





મે ૨૦૦૮. 


'મે ૨૦૦૮ : ૫૧૦ 


અને તરવરી રહ્યું અતલ મૌનમાં દશ્ય તે, 
સુધામય દઠેલું જેનગરને ગૃહપ્રાંગણે 
નપ્રભાત હતું. બાલસૂર્ય તરૃઅન્તરાલે રહી 
વરેણ્ય નવ-ભર્ગ વિશ્વ પર વર્ષતો હર્ષતો, 
દેગૈથી સહસા તહીં જવનિકા ખસી શું ગઈ ! 
ખસ્યું ઉરનું જેહ આવરણ તુચ્છતાનું હતું. 
પડયો સરી અહે અજાણ, નિજને સવષે ઢાંકતો. 
સમસ્ત જગ જોયું દર્શકની જેમ, લાધી નવી 
અલૌકિક અભિજ્ઞતા. સકલ વિશ્વસંસાર આ 
ઊઠ્યા જ અપરૂપ કોઈ મહિમાથી આચ્છન્ન થૈ. 
સમાષ્ટિહરદયેથી ઊઠી સરતા તરંગો સમું 
સમુલ્લસત સર્વ આ જગત દીઠું સૌન્દર્યની 
સવારીપરનીકળેલું રસ્નડોલતું લીલયા. 
અનાવરણ દષ્ટિમાં રહી અસીમતા ઊભરી. 
વિષાદપટને નિમેષ મહીં ભેદી વિશ્વપ્રભા 
મહીંજઈ ભળ્યું જભીતર, અપૂર્વ રંગાઈને. 
કેઈ રહ્યું ન અપ્રિય, પ્રિય બની રહ્યાં સર્વ કો”, 
સમસ્ત ભર્યું એક મીટ મહીં વિશ્વચૈતન્યને. 
જતો યુવક એક ત્યાં અવરને ખભે હાથ દૈ, 
જતો ભરઉમંગ મુક્ત હસતો, દીઠો ત્યાં પથે. 
નિહાળી પથ હાસ્યથી ઊછળતો શ્રમીણો તણા, 
દીઠો તહીં ગભીરતા અતલરપર્શ સૌ વિશ્વની 
મહીંથી ઊડતો અગાધ રસનો ફુવારો મહા, 
ચતુર્દિશ વહાવતો ઝરણ હાસ્યનું. જોઈ સૌ 
સમષ્ટિઅવિચમ નૃત્ય સમ દિવ્ય સૌન્દર્યના.- 


ઉઘાડી નયનો જુએ કવિત્રકષિ પ્રગલ્ભાત્મ એ 
હિમાદ્રિશિખરો પરે સુભગ દશ્ય દીપી રહ્યું : 
પરસ્પર તણે ખભે ઉભય ભેરવી હાથ ત્યાં 
શ્રમીણ હસતા ઊભા; સુહતું મુક્ત ત્યાં હાસ તે, 
ણેમાદ્િશિખરો તણે શિર સમીરથી જેવી કો 
સફેદ કલગી ઝીણી ફરફરી રહે બર્ફની. 
સમુત્સવ લસી રહ્યો સરલ સૃષ્ટિસૌહાઈનો. 
શ્રમે વિચરતા, પરસ્પર સુમેળમાં રાચતા 
નૂલોક તણું ભાગ્યમંગ્લ દીઠું જ ત્યાં અંકિત 
સમુન્નત ઉદાર ભારત લલાટપર રાજતું. 
સમાધિ થકી જાગી એ અપરિમેય આનંદની, 
વળ્યો કવિ જગે, શુભંકર ભરી ઉરે દર્શન. 


નવેમ્બર ૧૯૪૮ “વસંતવર્ષા') 


હ્ટ્શ 





રવીન્દ્રનાથની કાવ્ય રચના : હું શું જાણું, શું જાણું ? 





રવીન્દ્રનાથના “ઉત્સર્ગ' કાવ્યસંગ્રહની એક રચનાની 


આરંભની બે કડીનો અંગ્રેજી અનુવાદ કવિએ 'ગીતાંજલિ'માં 
મૂક્યો છે. એ રચનાના પ્રતિભાવ-પ્રસારને, કહું કે એ પ્રસાર 
નિમિત્તે ચેતનાની સપાટી પર ઉપસતી સામગ્રીને, કાગળ પર 
ઉતારવાનો આશય છે. ભલે એ. સામગ્રી સ્વૈર પ્રસરે. મૂળ 
બંગાળી રચનાની પંક્તિઓ આ પ્રતિભાવનમાં કંમશઃ લખાતી, 
જશે. એનો ગુજરાતી અનુવાદ પણ સાથે હશે. 

તોમપ્રય ચિનિ બલે અઇમિ કરેછિ ગરવ 

લોકેર થાઝે; 

મેર અંડ પટે દેખે છે સોમ્ય 

અનેડે અનેક સાજે / 


તમને જાણું છું કહીને ગર્વ કરું છું હું 

લોકોની વચ્ચે; 

માચા અંકિત પટ જુએ છે તમને 

અનેકે અનેક સાજે ! 

કવિની કાવ્યરચનામાં ત્રણ હયાતીઓ પ્રત્યક્ષ થાય છે. 
કંવિ જેને સંબોધન કરે છે “તોમાય' (તમને) કહીને તે. આમિ. 
(હું) એટલે કવિ. તે જેમની વચ્ચે ગર્વ કરે છે તે લોકો. હા, 
નાટ્યાત્મક ક્ષણો અનુભવાય છે. સંબોધક છે અને સંબોધ્ય 
છે. કવિના સર્જનપટમાં અનેકાનેક સાજ-સજ્જા-રૂપમાં કવિ 
જેને પ્રત્યક્ષ કરે છે તેને લોકોએ સીધો, સ્વયં તો જોયો નથી. 
પોતાને જે અદશ્ય છે, રહસ્યમય છે તેનો ચર્મચક્ષુથી 
સાક્ષાત્કાર થયો નથી તેના સંદર્ભમાં લોકોની પ્રશ્રચેતના 
સળવળે તો ખરીને. હાસ્તો, લોકો પૂછે. શું પૂછે ? 

કત જે એસે શેરે ડેડે ક, 

જે ગં સે” - શુધાવ તવ પરિચય, 

જે ગો સો” 

કેટલાય લોક આવીને. કહે છે મને 

કોણ છે એ ?' માગે છે પરિચય તમારો. 

“કોણ છે એ ?' 

તળન ઝી કઈ, નહિ આસો ૨ 

આમિ શુધુ બલિ, જીં જાનિ કી જાનિ !' 

ઇજે જુને હર વ્યય દુષે શેરે 

કી દોષ / 





લ્ટ્શ 





લાભશંકર ઠાકર 
ત્યારે શું કહું, નથી પાસે વાણી 
હું તો માત્ર બોલું, “શું જાણું, શું જાણું !” 
“ સાંભળીનેતમે હસો, તેઓ મને 
દોષ દઈ નિંદે. 


11109 ૮૦૫10૯ તત ત51: 0૯, “%7100 15 106 ?' 
કવિ, કળા સર્જક પોતાના કલાસર્જન પટ પર તેને વિવિધ 
રૂપોમાં પ્રત્યક્ષ કરે છે. પણ તે સિવાય એનો. પરિચય આપી 
શકતો નથી. “કોણ છે એ. ?' - ના જવાબમાં તો એને કહેવું પડે 
છે : 'શું જાણું હું, શું જાણું હું.' એક સજીવ સેતુ છે, સર્જક, 
આમ જુઓ તો બે-ની વચ્ચેનો. હા, વાઈટલ લિંક. તે વિવિધ 
રૂપોમાં એને ઈન્દ્રિયગોચર કરી શકે છે. પણ લોકો માગે છે 
તેવો પરિચય આપી શકતો નથી. સેતુરૂપ સર્જક પાસે જવાબ 
નથી તેથી “સાંભળીને તમે હસો.' હા, એને.એ “હસતા' દેખાય 
છે. અને લોકો : “તેઓ મને દોષ, દઈ નિંદે.' 

110€)7 છંવણ€ 210 તરત પ૦? ટુ૦ 07437 111 
5૦૦. કાવ્યની બીજી કડીમાં સર્જક, કવિ પોતાની કફોડી 
સ્થિતિની થોડી વધારે વિગત આપે છે. 

તોર ચનેડ ડડ ગહિવછિ ચે 

અનેક ગાને ! 

ગોપન વારતા લુકાવે ચખિતે 

પરિ તિ અપ %/ને. 

આર્પક્તિઓમાં સર્જક કવિનું એક દુર્નિવાર સત્ય પ્રકટ 
થાય છે. જે અંતઃકરણનું, અંતરત૨ સત્ય હોય છે, તેને સર્જક 
વ્યક્ત કર્યા વિના રહી શક્તો. નથી. આ પંક્તિઓનો 
ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરીએ. 

તમારી અનેક કથા ગાઉ છું હું 

અનેક ગાને. 

ગોપન વારતા છૂપાવી શકું ના 

ભીતરમારાપ્રાણે. 

સર્જકનું આ અંગત, ગુપ્ત સત્ય છે. તે અભિવ્યક્તિ 
માગે. તે રોક્યું ના રોકાય. રવીન્દ્રનાથે પોતે જ ગીતાંજલિની 
કાવ્ય રચનાઓનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કર્યો છે. રચનાના 
મર્મને, ભાવને એમણે સરળ અંગ્રેજીમાં વક્ત કર્યા છે. પોતાની 
જ કાવ્ય રચનાનો અનુવાદ કરવાનો હોઈ એમણે શબ્દસઃ 
ટ્રાન્સલેશનની ચિંતા રાખી નથી. 

1 ૪૫1 ધવાંલ્ડ 0 1/0૫ 111૦ 


મે ૨૦૦૮ : ૫૧૧ 


45 501૫૬5 
પટ ડલ્ઝલ છાપણર્ડૉલ્ડ ૦૫ 1001 
11) લતા, 
અગત સત્યની દૂર્નિવાર અભિવ્યક્તિ. તેપ્રગટ તો થાય 
ઉપાદાનમાં કાવ્યનુ ઉપાદાન છે તાણી. કવિની વાણીને 
સાભળનાર, વાચનાર પણ હોય જે ઉપાદાન છે તે તો કોમન 
છે ડતિના લાસ્ટિગ સોંગ્ઝના ભાવક શ્રોતાઓ વાચકો 
આવીને કવિને પૂછે તો ખરાને બધા ન પૂછે કેટલાક તો આવે 
અને પૂછે 
કંત ત યોરે ડ/કિય કે છે, 
જા ગાહિ છ તાર અર્થ રચે છે 
કૈછુ કે !” 
તખન કી કઈ, નાહિ આસે ૨, 
આમે શુધું લજિ, “અર્થ કી જાતિ” 
ત્તારા હેસે જાય, તુમિ હાસ બસે 
મ્રછૂકિ / 
પ્રથમ કડી અને બીજી કડી આમ જુઓ તો સમાન છે 
પણ થોડો ફેર છૈં એ ફેર વિશે પછી વાત કરીએ. પહેલા 
ગુજરાતી અનુળાદ જોઈએ. 
કેટલાય લોકો પૂછે છે મને 
“જે ગાય છે તેનો અર્થ 
જાણે તું ?' 
ત્યારે શું કહું ? પ્રગટે ન વાણી. 
હું તો માત્ર કહું, “અર્થ શું જાણું ?' 
તેઓ હસી ચાલ્યા જાય, તમે બેઠા હસો 
મૂછ મહી. 
મૂળ બગાળી રચનાની લયાત્મક પ્રાસમય સરચના 
અંગ્રેજી અનુવાદમા તો આવવી શક્ય નહિ. એક ઉદાહરણનો. 
સકેત કરુ કેટલાય લોકો કવિને પૂછે છે “જે ગાય છે તેનો 
અર્થ તૃ જાણે છે ? પક્તિના છેડે 'કેછુ કિ' છે જેના પ્રાસમાં 
અતમ પોક્તમાં “મુછ કૅ' રાળ્કાવોગ છે પ્રાસ ગ્રવણાવ 
અનુભ૧ કરાવે છે અને વળી “તમે બેઠા હસો, મૂછ મહીં' -મા 
લાક્ષણિક પ્રયોગ પ્રયોજાતાં ચાક્ષુષ ચિત્ર પ્રત્યક્ષ થાય છે આ 
કિછ કિ / મુછૂ કિ કાવ્યને કાવ્ય બનાવનાર ઈન્દ્રિવગોચર 
ઘટના છે આ અને “ગીતાજલિ'ની બધી જ રચનાઓ તરફ, 
નોબેલ પારિતોષિક મળતા અન્વ દેશોના કવિઓનું ધ્યાન 
ખેંચાયુ એઝરા પાઉન્ડ જેવા કવિએ તો ગીતાજલિના અંગ્રેજી 
પ્રોઝપોએમ્સ મૂળ બગાળી ભાષામા કેવા છદોલયમાં રચાયા 
છે તેપામવા બંગાળી છદોલયનો અભ્યાસ કર્યો 
પહેલી કડીમા લોકોનો પ્રશ્ન છે 1710 15 ૯ ? 
બીજી કડીમા “અર્થ વિશે પૃચ્છા છે 


મૈ ૨૦૦૮ ૫૧૨ 


1૯37 ૮0110 ત્ાર્ત ઢર્કાદ 81૯ 

ળા! 10૯0 ત 101010 જાલા 

કાવ્ય એક રવતંત્ર ઘટના છે જે છે તે કાયમા જ છે 
જે પમાય છે તે કાવ્યરૂષે જપમાય છે કોઈ પણ કલાકૃતિ વિશે 
આમ કહી શકાય. કાવ્ય ભાવને ઉદ્દીપીત કરીને રસાનુભવ 
કરાદે છે આમ એ ભાવાત્મક રસાત્મક પરિણતિ છે તેને 
કીઈ બામ' અને “અર્થ'ના સકેતમાં પામી શકાય નહિં આ 
રચનાના ભાવનમા મને સેમ્યુઅલ બેકેટનું પ્રસિદ્ધ નાટક 
'તેઈટિંગ ફોર ગૌદો' યાદ આવે છે તે નાટક અમેરિકામાં 
ભજવનાર દિગ્દર્શક શ્નાયડર (4141 5તાળટાતંલ) ના 
મનમા ભજવતાં પહેલા પ્રશ્ચો જાગેલા તેમણે “વર્કિંગ વિથ 
બેકેટ' નામના તેમના લેખમાં બેકેટ સાથેની મુલાકાતની વિગતો 
આપી છે નાટકનો અભ્યાસ કરતાં જાગેલા પ્રશ્નો વિશે એના 
લેખક સાથે સવાદ કરવાના આશયથી પ્રત્યક્ષ મુલાકાત 
ગોઠવી, શ્નાયડર લખે છે કે બેકેટે ઉત્તરો સીધા અને 
ઓનેસ્ટલી આપ્યા, પહેલો જ પ્રશ્ર શ્નાયડરે પૂછયો 

1%110 07 પ તૈ૦ ૯5 6૦0૬ ત્તાટત ? 

બેકેટનો આન્સર તરત આવ્યો 1 1 1ળાળ%, 1 
૬701 100 ડદ્વાવં 50 11 (10 [18] 

રનાયડર એવા જ બે પ્રશ્ર પૂછે છે (૧) 10130 15 
0૦૦તળ ? (૨) 1018૬ તં૦લ્ડ 0૦ત01 1ણ્તા ? 

મુલાકાત વિશે લખતા શ્નાયડરે લખ્યુ છે કે બેકેટ કોઈ 
પણ પ્રશ્ચોના સ્પેસિફિક અર્થ કે સદર્ભ વિશે જનાબ આપવા 
વિલિંગલી તેયાર હતા પણ તે લાર્ઝર કે સિમ્બોલિક સકેતો 
વિશે અનુત્તર રહેતા, તે પરત્વે બેકેટની પસંદગી કલાકૃતિ જ 
બોલે તેવી રહેતી, (૧૯૫૮) 

ઇન્ટરપ્રીટ કરનારાઓએ. તો “ગોદો એવા નામ સંકેતને 
ઈન્ટરપ્રીટ કર્યાં જ કર્યો છે જેમા તેમ કરનારની અપેક્ષા 
પ્રતિબિમ્બાતી લાગે. ખરેખર તો નાટક ગોદો' વિશે નથી. 
નાટક પ્રગટ, પ્રત્યક્ષ કરે છે, રંગમચ પર, પ્રતીક્ષા (વેઈટિગ)ને 

જીલે, નટયકાર ઉમારઝર કેરી એ એકવાર અમારે 
વિનતીથી “આકંઠ સાબરમતી ની પ્લેરાઈટ્સ વર્કશોપમાં 
આવીને થોડા મિત્રો વચ્ચે “વેઈટિંગ ફોર ગોદો' તિશે બે કલાક 
વાર્તાલાપ આપ્યો હતો. પછી તે સુરેશભાઈ (સુજો)ના 
સૂચનથી ૧૯૮૫મા, કાગળ પર ઉતાર્યો. ૧૯૯૭માં 
કાયાનુશીલન' ગ્રથમા (સપાદન સ્વાતિ જોશી) તે ગ્રથર્થ 
થયો ઉમાશકર જોશીના થોડા શબ્દો ટાકું “એટલુ કહું કે 
બીજા જ ક્ષેત્રની કૃતિઓ ઈશાવાસ્યમ્‌ કે ભગવદ્ગીતા જે 
જાતના ભેજાઓની નીપજ છે તેવા પ્રકારના ભેજાની કૃતિ આ 
નાટક હોય એવો આનંદ એનુ વારવાર સેતન-ચિંતવન કરતાર્મે 
અનુભવ્યો છે અને એમા ધબકતી એક ડ્રકારની આધ્યાત્મિક 


ટ્ટ્થ 


નિરાકુલ - દશા (સ્પિરિચ્યુઅલ સીરીનિટી)ને કારણે આધુનિક 
સમયના એક ત્રદષિના સાન્નિધ્યનો લાભ પામ્યો છું. 
ચેતનામાં સ્વૈર ઉપસે છે તે ઉતારું છું -તો આ નાટકની 
લોકપ્રિયતા વિશેય થોડુંક લખું. એમ નોંધાયું છે કે આ નાટકના 
મ્રથમ રંગમંચ પ્રયોગ પછીના આરંભનાં પાંચ વર્ષમાં દસ લાખ 
કરતાં વધારે પ્રેક્ષકોએ નાટકને માણ્યું. કારાગારના કેદીઓએ. 
પણ જોયું અને રસપૂર્વક જોયું. એમણે એમની હયાતીને 
રંગમંચ પરપ્રત્યક્ષ થતી જોઈ. કોઈને ય પ્રશ્ન નહિ જાગ્યો હોય 
કોણ છે આ ગોદો અને શું છે એનો અર્થ ? સ્વીડન, 
સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ફ્નિલેન્ડ, ઈટલી, નોર્વે, ડેનમાર્ક, હોલેન્ડ, 
સ્પેઈન, બેલ્જિયમ વગેરે વગેરે દેશોના પ્રેક્ષકોની આ વાત છે. 
ફરી રવીન્દ્રનાથના તે કાવ્યને યાદ કરીએ જેમાં કવિ 
કહે છે કે “તમને જાણું છું' - જેમને કવિ જાણે છે તેમને કવિએ. 
પોતાના કળાપટ પર અનેકાનેક સાજમાં પ્રત્યક્ષ કર્યા છે. થાય 
છે, કવિ રવીન્દ્રનાથની આવી પ્રત્યક્ષતાનું એક ઉદાહરણ 
સંક્ષેપમાં જોઈએ. કવિએ. ૧૯૧૦માં રચેલું એક “ધુલામન્દિર' 
નામનું કાવ છે. વિસ્તારભયે. રચનાની મૂળ પંક્તિઓ 
ઉતારવાનો લોભ જતો કરું છું. કવિ સંબોધન કરીને કહે છે 
“ભજન, પૂજન, સાધન, આરાધના બધું પડ્યું રહેવા દે. 
દેવાલયના રુઘ દ્રારે, ખૂણામાં તું શું કરવા પડી રહ્યો છે ? 
અંધકારમાં છુપાઈને તું એકલો એકલો કોને પૂજી રહ્યો છે ? 
આંખ ખોલીને જો તો ખરો, ઓરડામાં દેવ તો છે નહિ. 
તો દેવ ક્યાં છે ? કવિ રવીન્દ્રનાથ દેવને ક્યાં જુવે છે ? 
“તે તો ખેડૂતો જયાં માટી ભાંગીને ખેડ કરી રહ્યા છે, 
મજૂરો પથ્થર ભાંગીને રસ્તો બનાવી રહ્યા છે, ત્યાં ગયા છે 
અને તડકામાં અને વરસાદમાં બારેમાસ તેમની સાથે મહેનત- 
મજૂરી કરે છે. તેમને બે હાથે ધૂળ લાગી છે. તેમની પેઠે પવિત્ર 
વસ્ત્ર કાઢી નાખીને તું પણ ધૂળમાં ચાલ્યો આવ.' 
આપણી પરંપરા મુક્તિની, મોક્ષની વિભાવનામાં રાચે 
છે. રવીન્દ્રનાથ આ કાવ્યરચનામાં તે સંદર્ભમાં અપૂર્વ દર્શન 
કરે છે. મૂળ બંગાળી વાણી જ સાંભળીએ. 
મુક્તિ ? ચરે, મુક્તિ કોથાય પાલિ, મુક્તિ કોથાય આઈ ? 
શાયની પ્રભુ સૃષ્ટિલધિન ૫'રે બંધા સલાર કાછ. 
મુક્તિ ? અરે મુક્તિ ક્યાં મળવાની હતી. ? મુક્તિ છે 
જ ક્યાં ?પ્રભુ પોતે જ સૃષ્ટિના બંધનથી આપણી સૌની સાથે 
બંધાયેલા છે. 
રહેતા દે તારું ધાન અને પડી રહેવા દે તારી ફૂલની 
છાલને. વસ્ત્ર ફાટે તો ભલે ફાટતાં, ધૂળ માટી લાગે તો ભલે 
લાગતી. તું તારે કર્મયોગમાં તેમની સાથે થઈ જા, અને પરસેવો 
પગે ઊતરવા દે. 


સર્જન એ તિસર્જનનો પર્યાય બની જાય. કતિએ દેવ, 
કર્મકાણ્ડ, મુક્તિની સમગ્ર સમજણને અહીં વિસર્જિત કરી 
નાખી, ભૂંસી નાખી. એમણે યુક્ત હોવાનો, બંધનનો મહિમા 
કર્યો. 1'૦ છટ 15 10 ૪૯ ક્લદ્ધટ્ત. “અંતર મમ વિકસિત કરો 
અંતરતર હે' નામની પ્રસિદ્ધ રચનામાં રવીન્દ્રનાથ કહે છે : 
“યુક્ત કરો સબાર સંગે.' સહુની સાથે મને જોડો. 

રવીન્દ્રનાથે “ધુલામન્દિર' અને તેમાં કર્મપરાયણ 
પરમેશ્વરને જોયા છે. કરોડો કરોડો રૂપિયા જેમાં વપરાયા હોય 
અને ગિનિસ બુકમાં જેસન્માનભેર અંકિત થયું હોય તે મન્દિર 
(અને તેના રિચ્યુઅલ્સ) કમ સે કમ ભાવકની ચેતનામાં 
ભૂંસાતું, વિસર્જિત થતું અનુભવાય છે, આ ક્ષણોમાં, તે સર્જન 
પ્રેરક સંકેત છે. સર્જન અને વિસર્જન જેવા શબ્દાર્થ સંકેતો 
અંતઃકરણમાં ઉપસ્યા છે તો કવિના, એક નાટકની વાત કરી 
લઉ. 

હા, નાટકનું નામ જ “વિસર્જન. કવિએ તે ૧૮૮૯માં 
લખેલું. એમાં રઘુપતિ નામના કાલિભક્તનું પાત્ર છે. કાલિની 
પ્રતિમાને પરંપરાથી પશુઓનું લોહી ચઢાવાય છે. રઘુપતિ 
આવી પરંપરાનો આગ્રહી છે. ઘટનાઓ ઘટતાં તેને જે પ્રતીતિ 
થાય છે તે રઘુપતિનું મૂળગામી પરિવર્તન કરી નાખે છે. 
પછીથી કવિએ. “રજર્ષિ' નામની નવલકથા પણ આ જ 
કથાવસ્તુ પર લખી. નવલકથાના ૪૦મા પ્રકરણમાંથી એક 
ઢલાંબાનું વર્ણન અહીં ઉતારવાનો લોભ. છે. “રઘુપતિએ. 
કાલિની પ્રતિમાને આસન પરથી ખેંચીને ઉપાડી લીધી, અને 
મંદિરના બારણામાં ઊભા રહી જોરથી ઘા કરીને દૂર ફેંકી 
દીધી. અંધારામાં પાષાણનાં પગથિયાં પર થઈને એ પાષાણ- 
પ્રતિમા ગબડતી ગબડતી અવાજ કરતી ગોમતી (નઇી)નાં 
પાણીમાં જઈને પડી ! અજ્ઞાન-ચક્ષસી પાષાણનો આકાર 
ધારણ કરીને અત્યાર સુધી રક્તપાન કરતી હતી, તે આજે 
ગોમતીના ગર્ભમાં હજારો પાષાણોની અંદર અદશ્ય થઈ ગઈ. 
પરંતુ માણસના કઠોર હદયાસનનો તેણે કેમે ત્યાગ કર્યો નહિ.' 

નાટક ભજવાયું ત્યારે રઘુપતિનું પાત્ર ખુદ રવીન્દ્રનાથે, 
ભાવાવેશનો પ્રેક્ષકોને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય તેવી તન્મયતાથી, 
ભજવ્યું હતું. દશકાઓ પહેલાં અમદાવાદમાં ટાઉનહોલમાં 
દર્પણ સંસ્થાએ 'વિસર્જન' નાટક ભજવ્યું હતું. મને યાદ છે કે 


રઘુપતિનું પાત્ર ડૉ. મીનુ કાપડિયાએ ભજવ્યું હતું. 
કિ 





(રવીન્દ્ર ભવનના ઉપક્રમે તા. ૨-૧૧-૨૦૦૭ની એક સાંજે નિરંજન ભગત, સુજ્ઞાબહેન શાહ સાથે વક્તવ્ય આપ્યું. આમ લખાયું ૮-૧-૨૦૦૮ના) 


લ્ટ્ણ 


મે ૨૦૦૮ : ૫૧૩ 


(વાર્તા) 
બનાવ 





કેટલાક મહિનાથી વિદેશમા છું નાનુ શહેર છે એટલે 
કોઝીપણઝાકઝમાન. થોડા દિત્સ પર અહીંમારા બારામા 
એક બનાવ બન્યો છે શરૂ શરૂનો સમર છે એટલે ઠંડીખરી 
પણ માફકસરની. પાચેક મિનિટથી હોમ કાફે નામની 
રેસ્ટોરામાં કોંફી પીતો બેઠો છુ અન્દર નહીં, બ્હાર, સન 
લાઉન્જમા, બનાવ મારે તમને પણ કહી બતાવવો છે અગાઉ 
મારા હોરટને અને બીજા બે જણને કહી ચૂક્યો છુ મારા હોસ્ટ 
વૃદ્ધ છે હું એમને અન્કલ કહુ છુ દેશના,પણ વરસોથી અહીં 
સેટલ થઈ ગયા છે ઘઉવર્ણા પણ ઊચા, વાળ બધ્ધા રૂપેરી 
ધોળા એટલે વિદેશી લાગે. મારી જોડેની વાતોમા એક વાત 
રીપીટ કરે જ કરે. દેશનું મને કશુ જ યાદ નથી યાર. યાર વખતે 
પૂરા દેશી લાગે, હસી રહ્યા હોય. ખબરપડે કયા દાત કેટલા 
વહેલા ગુમાવ્યા છે એકલા છે વાઈફ નથી. સન-લાઉન્જ 
હોમ ડાફેના મેઈનડોરની બને બાજુએ સજાવી છે પેવમેન્ટ 
પર. બને તરફ પાચ-છપાચ છ ટેબલના ઝૂમખા છે એટલે તો 
હોમ કાફે સામેઘી આવતો તો ત્યારે હાથ ને પજા ફેલાવીને મને 
આવકારતી લાગેલી. હુ પ્રવેશ્યો ત્યારે વચ્ચેનાં બે ત્રણ 
સિવાયનુ એકેય ટેબલ ખાલી ન્ડોતુ મેં વોલને છેડેનું છેલ્લુ 
પસદ કર્યું છે નાનું છે રાઉણ્ડ બે ચેરવાળુ, સામેની ચેર 
ખાલી છે મેં રખાવી છે કેમકે કોઈક આવવાનુ છે હા, 
કોઈક 

દેશથી આવ્યો ત્યારથી રોજે શહેરમાં રખડવા નીકળી 
પડુ છુ બીજા કે ત્રીજા જ દિવસે હોરટ અન્કલે કહેલુ મને 
આસ્હેર શ નેબદલે કારેકએઓ. સ. પણ, બોલે છે 
પોર્ટ છે પોર્ટસિટી, કોઈ વાર સાથે જશુ બનદર પર. મજા 
પડશે. આખુ દરિયાના પાણી પર વસાવાયુ છે જ્યા ત્યા તને 
ડનાલ્સ ને બ્રિજો જોવા મળશે. બધૈ પાણી જ પાણી છે એટલે 
દરેક મકાન વર્ષે દા ડે એકાદ સેન્ટિમીટર નીચે ગરકે છે આ, 
આપણુપણ. ગભચાઈશ નર્હી કંઈ નહીં થાય. પથ્થર લાકડુ 
લોખ્ખણ્ડ મબલખ વાપર્યા છે જો કે લોકો પોચા છે ભલા. 
અન્દરની ભીનાસવાળા. અંગ્રેજી અહીં ખપ પૂરતું બોલાય છે 
તારે કોઈ જોડે લાબી વાત ડરવી હોય તોપૂછી લેવાનુ ડુયુ 
સ્પીક ઈન્ગ્લિશ. ? એમણે પછી મારા હાથમાં સિટી મેપ 


મે ૨૦૦૮ ૫૧૪ 





સુમન શાહ 


મૂકેલો ને બોલેલા ડાઉન્‌-ટાઉન જવા તને ટ્રામ મળે, લાઈન 
થ્રી. પણ આપણા ઘરેથી આઘી પડે નજીકર્માં નજીક 
બ્સસ્ટૉપ છે ફોર્ટી-ટુતુ બસસ્ટોપ. હુ તો જો કે લાઈન-શ્રી જ 
લેતો. ટ્રામોને અહીં લાઈન-નમ્બર આપેલા છે ડાઉન-ટાઉન 
પ્ડૉચી ભમુ બધૈ માર્કેટ સ્ટ્રટ્સમા, સ્ટોરોમા, મોલોમા. સ્ટ્રીટને 
અહીં સ્ટ્રાટ કહે છે બનાવને દિવસે મેં બસ લીધેલી. પહેલી 
તાર બસ લીધેલી. મારા બારામાં બનાવ જેબન્યો તે બસસ્ટોપ 
પરુ ફોર્ટી રુના એ બરાસ્ટૉપ પર. 

છે સન-લાઉન્જ પણ તડકો નથી. સવારના દસ થવા 
આણા તો પણ નથી. ટ્રાફિક-સર્કલ પાસે કારોને બસો આસ્તે 
આસ્તે ધીમી પડી જાય છે ને સિગ્નલ મળતા મોટો ટર્નમારીને 
નીકળી જાય છે મોટરબાઈકો પોતાની લેન પર બ્રેક લે તો લે. 
પણ પછી એકકી સપાટે વળે ને જાણે નાસી છૂટે પણ ટ્રામો 
લાબી તે અમળાતી વળે છે જાણે એમને બહુ જોર પડે છે 
ભૂરી ભૂરી ઈન્ક-બ્લૂ ટ્રામો. ચોખ્ખું ચકચકતી, દરેક નવી જ 
લાગે. વાઈફ નથી એટલે મારા હોસ્ટ અન્‍્કલે ગવર્નેસ રાખી 
છે હબસણ છે જાડી પણ યન્ગ. વાળ એના બ્રાઉન છે 
કપાળથી શરૂ કરીને પાતળી પાતળી ચોટલીઓની સજ્જડ 
સેરોમા બાધ્યા છે એના જ આડા-અવળા આમળા લઈ 
અમ્બોડી બનાવી છે ટ્રાફિક-સર્કલની વચ્ચોતચ કોઈ ગાયકનું 
ઊચુ સ્ટેચ્યુ છે એ ગાતો ઊભો છે એના હાથમા માઈક 
પકડાવેલુ છે મોં ખુલ્લુ હોવુ જોઈએ. એની ઉપર આકાશ 
ભૂખરુ છે પણ પાછળની ઊભુ આડું દોડતી સ્કાયલાઈનથી 
કપાવેલુ, છે મને.થાય.છે ક્યારનુ,થાય.છે એ. કયુ, ગીત્‌ ગાતો 
હશે. 

બનાવ બન્યો એની બીજી જ સાજે હોસ્ટ અન્કલને 
કહેલો, બહુ મજા આવેલી પણ કહી રહ્યા પછી મને સારુનહીં 
લાગેલુ હું સેડ થઈ ગવેલો. બનાવ બીજા બે જણને કહી 
બતાવ્યો તેમાનો એક તે રમેશ. મારો દોસ્ત. દેશમાં છે કહી 
બતાવ્યો એટલે એને કાગળમાં લખી મોકલ્યો. દેશમા રમેશ 
સિવાયનું મારુ હવે કોઈ નથી. બધ્ધાને છોડીને આવ્યો છુ 
કાગળ લખતા મનેટેસ પડી ગયેલો પણ પછી હું ગમગીન ઘઈ 
ગયેલો. બનાવ બીજા બે જણને કહી બતાવ્યો તેમાનુ બીજુજણ 


બ્ટ્ણ 


તે હોસ્ટ અન્કલની ગવર્નેસ. સીપરોઝ છે એનું નામ. 
ચીપરોઝને કહેતાં બહુ ગમ્મત પડેલી પણ પછી હું બેચેન થઈ 
ગયેલો. જ્યારે પણ મારો બનાવ કહી રહું પછી મને થાય : 
કહેવાનું તો કહેતો. જ નથી. પૂરું તો ઠીક, મારાથી જુદું 
કહેવાઈ જાય છે. અરે ઘણું તો એવું જેને જૂઠ કહેવાય. દેખાય 
છે મને મારી એ બધી ગરબડ સરબડો. આ નાચે, સામે, 
હવામાં... મારો કોફી મગ કિન્ગ સાઈઝનો છે. લાંબી ચુસ્કી 
નથી ભરતો. બે ચુસ્કી વચ્ચેનો વિરામ પણ લાંબો રાખું છું. 
ખાલી ટ્રે ઝુલાવતી ગોરી વેઈટ્રેસ હમણાં જ હોમ-કાફેની 
અન્દર ગઈ. એટલે લો-વેઈસ્ટ જીન્સ અને ઓરેન્જ ટોપ 
વચ્ચેની એની નાજુક કંમર પણ દેખાતી બન્ધ થઈ ગઇ. મેં 
બોલાવેલી. નજરથી સામી ચેર બતાવતાં કહેલું : સમવન ઈઝ 
ટુકમપ્લીઝ. એણે ઈન્સ્ટન્ટ સ્માઈલ સાથે ઓય્યાઅ.. કહેલું. 
ત્યારે એના કપાળ પરનાં સોનેરી વાળનાં તરણાં જરા પણ 
હાલ્યાં નહોતાં. જાણે એને એ માટે જ ટ્રેઈન ના કર્યા હોય... ! 
યાયાઅ... સમવન ઈઝ ટુ કમ. કોઈક આવવાનું છે. 
કોઈક કે જેને કારણ બનાવ બન્યો. કોઈક કે જેને કારણે આ 
શહેરમાં તે સવારે ફોર્ટી-ટુના બસ સ્ટોપ પર મારા બારામાં 
બનાવ બન્યો. હા, એ જ કોઈક. આવશે. આ સામી ચૅર ૫૨ 
ગોઠવાશે. હું એને પણ કહેવાનો છું મારો બનાવ. નક્કી કરીને 
આવ્યો છું. રાહ જોતો. એટલે તો બેઠો છું. 
તે સવારે વેધર આવું ન્યૉતું. જ્ઞઈડેની સવાર. લેઈટર 
વિન્ટર. તડકાની આવન જાવન થયા કરતી'તી. એટલે ખબર 
પડતી'તી કે શહેર કેટલું તો સંગીન ને નકશીદાર છે. પડછાયા 
પડે, ટકે, ને વળી ઊડી જાય. શહેર આખા પર વાદળછાયો 
ઉજાસ બચી જતો તે જોવાની મને મજા આવતી'તી. આજે 
નથી આવતી. આજે તો. તડકો ઝંખું છું. તે સવારે ઘરેથી 
નીકળી લૅફ્ટ સ્ટ્રાટમાં થઈ ઝટ હું ડૉગ્સ-ગાર્ડન પ્ડોંચેલો. 
નીકળતાં જ મને હોરટ અન્કલે કહેલું : આપણા બ્લૉકને 
અડીને લૅફ્ટમાં જે સ્ટ્રાટ જાય છે એ પૂરી કરીસ એટલે એક 
ડૉગ્સ-ગાર્ડન આવસે ને એની બિલ્કુલ પાછળ કેર્ટી-ટુનુંબસ 
સ્ટૉપ છે. પોતાનાં કૂતરાંને લોકો એકીબેકી માટે લાવે છે એટલે 
ડૉગ્સ-ગાર્ડન : મેં જોયેલું કે એ એક મોટા વર્તુળ જેવું મેદાન 
હતું. એમાં લૉનને કિનારે કિનારે બેન્ચો હતી. લીસ્સી. 
ગ્રેનાઈટની : તને કશું ગન્ધાશે નહીં. ફૂતરાંની છી માલિકો 
ગ્લોઝપ્ડેરી બેગમાં વાળી લે છે. નક્કી જગ્યાએ નાખવા પેક 
કરીને પોતાની કને રાખી મૂકે. કૂતરાં મસ્તીથી ટહેલતાં હશે. 
બૈન્ચો પર તું કપલો જોઈશ. કોઈ કોઈ સિન્ગલ પણ દેખાઈ 


લ્ટ્શ 


આવશે. સેલકોનોમાં જોડાયેલાં : મેં જોયું તો કપલફ્પલ તો 
ઠીક ત્યાં બે-ત્રણ માણસો સિવાય કોઈ ન્હોતું. આખું સૂમસામ. 
એક યોમેરિનિયન અહીં તહીં સૂંઘતું ફરતું'તું. એક કાળો ડૉગ 
ઊંચો તગડો પ્હોળા પગે ઊભો'તો. હોસ્ટ અન્કલી કહેલું : 
ઉપર ઊંચાં ઊંચાં ઘટાદાર ઝાડનો ડોમ છે. પરદેસી ઝાડ 
ઓળખાઈ જશે. ઓળખાઈ ગયેલાં. પણ બધાં જ પાન 
વિનાનાં, સૂક્કાં, બોડાં હતાં. ઘટાફ્ટા હતી નહીં. છી ન્હોતી પણ 
કૂતરાંના પેશાબની જૂની નવી વાસ ખૂબ આવતી'તી. મેં પેપર- 
ટીસ્યૂથી નાક દબાવી રાખેલું : તને કહું આ સ્હેરના લોકો 
સિસ્ટમેટ્ક બહુ છે. ક્લીન્લિનેસ તો એમના બાપની !ક્યાંય 
તને ડૂચો કે ડૂચી જડસે નહીં. ડૂચી સાંભળીને હું હસી પડેલો. 
એ.પણ હસતા'તા. જો, એક વાત ખાસ, તારે લોનમાં થઈને ના 
જવું. એ માત્ર કૂતરાં માટે છે. ગાર્ડનની ધારે ધારે થઈને નીકળી 
જજે. પણ, મેં, કોણ જાણે, એજ ભૂલ કરેલી... 

અત્યારે નાજુક કમરવાળી ગોરી વેઈટ્રેસ મારા ભણી 
આવી રહી છે. મને છેક હમણાં દેખાયું કે એની દૂંટી પાસે 
ચળકતી ધાતુની ઝીણા મોતીની નાની વાળી ઝૂલે છે. સામી ચેર 
માટે પૂછવા આવેલી. કેમ કે તરત આંગળી ઊંચે હલાવતી 
સ્માઈલ સાથે પાછી વળો ગઈ. એમ કે ખાલી ચેરનું પોતાને 
યાદ આવી ગયું. હોમ-કાફેનાં ટેબલો પર વિદેશીઓ મોજમાં 
છે. ધીમી ગતમાં ચાલતી એમની ખા-પી જોવાયા કરે છે. 
એઓ વાતો નથી કરતાં. ડિશો પર છરીકાંટાની કાપાકાપી 
રમઝટભરી સંભળાય છે. વચ્ચેનું એક ટેબલ પણ ભશઈ ગયું, 
છે.એક છોકરી, ત્રણ છોકચ્ર. મિડલ સ્કૂલનાં યન્ગસ્ટર્સ હોવાં 
જોઈએ... 

હા, મેં એ જ ભૂલ ડરેલી. દબાવી રાખેલા નાકે નીચી 
મૂંડીએ મને ભાન નહીં કે હું ડૉગ્સ-ગાર્ડનના એ જપ્રોહિબિટેડ 
લોન-એરિયામાં થઈને જતો'તો. ત્યાં એકાએક, હેઈઅઅ... ! 
વ્હાય વ્હાય કરતું કોઈ બરાડી ઊઠેલું. જોયું તો કાળા ડૉગનો 
માલિક. ડોન્ચ્યુ નો... વ્હાય યુ એન્ટર્ડ ઈન્ટુ.. ? આંખો 
કાઢતો'તો. એનો કૂતરો મને નરમાશથી પણ એકીટશે 
તાકતો'તો. હું સૉરી સોરી બોલવા સાથે પેપર-ટીસ્યૂ ખિસ્સામાં 
ખોસતો મોટાં મોટાં ડાફાં ભરતો નીકળીને ઝટપટ બસસ્ટોપે 
પ્હોંચી ગયેલો એની મેટલ-બેન્ચ ઠંડી હતી છતાં ફટાક બેસી 
જવું મને જરૂરી લાગેલું. બસ સ્ટોપ ટ્રામસ્ટોપ જેવું જ હતું. 
સેમ-ટુ-સેમ. આખું ગ્લાસનું. એક્રેલિક પણ હોય, ખાતરી નથી 
કરી. ડાબી બાજુની છેલ્લી એટલે કે બીજી બેન્ચ પ૨-બે જ 
બેન્ચ હોય - એક ઓલ્ડ કપલ બેડેલું હતું. એવી નિરાંતે શળે 


-- મૈર૦૦૮: ૫૧૫_ 


એમને ક્યાય જવુ જ ના હોય. ડોશી કશુચોપાનિયુ વાચતી તી. 
ડોસાજી હથેળીઓ અને મસ્તક વોકિન્ગ-સ્ટીક પર ટેકવીને 
કશા વિચારોમાં ખોવાયેલા હતા. દુનિયાના રગઢંગ વિ જ 
તિચારતા હશે. પણ ત્યા મને એક અજાણી પરહ્યુમનો ધક્કો 
લાગ્યો. એવો કે હુ જમણી તરફ ફેરવાઈ ગયો. જોયુ તો એક 
યુવતી, પરફ્યુમ પોતે. પાછળની વૂડન ફ્રેમમાં એ ટાઈમટેબલ 
જોતી તી. હું કંઈ સમજુએ પ્હેલા તો એ મારી બાજુમા બેસી 
ગઈ પછાડવા જેવુ કરીને કેરી-નેગ એણે ખોળામાં મૂકી. એના 
જમણા હાથમાં ચાલુ સિગારેટ હતી. પરફ્યુમમા સિગરેટ-ફોર 
વીમેનની સુવાસમા યુવતીના આકર્ષણમાં હું અટવાતો તો ત્યા 
એ બબડી ધિસ ફોર્ટી ટુ !નાઉ સેવન મિનિટ્સ ટુ વેઈટ ! 
એક ઊડો કશ લઈ સિગરેટ એણે બેઠકની નીચે ઘસી, ને ફેકી 
દીધી. એની કેરી-લેગમા મોટો બૂકે હતો દોઢેક ફૂટ ઊંચો 
સૅંફ્ન કલરના એકઝોટિક ફ્લાવર્સ એના શૂઝ હાઈ-હીલ 
હતા. પર્પલ કલરના. એ પર મેટ-ફિનિશવાળી આછી ચમક 
હતી. એના બૉટમ-વાઈડ પેન્ટની ઢીલી પણ ટટ્ટાર ફ્લૅર 
દેખાતી તી. પૅન્ટનો ૨ગ લાઈટ પર્પલ હતો. ઠરસો જોતા એમ 
લાગે યુવતી ખૂબ સુન્દર હોવી જોઈએ. ઉપર ફ્લાલીન શર્ટ 
હશે કે રો-સિત્ક ટોપ. એના રૂપને સામે મોંએ જોતાની મને 
તીત ઈચ્છા થયેલી. પણ એવુ તો કેમ કરાય. 

વચ્ચેના ટેબલ પરના પેલાં સ્કૂલી યન્ગસ્ટર્સ મને 
ચીડવી રહ્યા છે થોડી થોડી વારે જગલીની જેમ ખૂબ જ 
મોટેથી હસે છે બધાએ બર્ગર, હેમ-બર્ગર મગાજો લાગે છે 
મનેદેખાતો છોકરો મોટો બાઈટ ભરવા જડબુ ખોલાય એટલુ 
ખોલે છે પછી બટકાયેલા બર્ગરને જોતો જોતો ચાવ કરે છે 
બાકીનાં એ વખતે એને જોતા જોતા એકથી બીજા કાનમા 
કશીક ગુસપુસ પ્હોંચાડે છે નાનો સ્ટોપ લે છે ને તરત પછી 
એકબીજાને ખભા મારતા જોશમાં પડવા જેવા થઈ 
ખડખડાટ હસી પડે છે છેલ્લે ત્રીજી વાર હસેલા સારુ છે કે 
છોકરી ખાસ નથી હસતી. એણે પણ, જો કે હોઠ નીચલો 
હોઠ કોચાવીને ત્યા ચમકતી ધાતુની ઝીણા મોતીની નાની 
વાળી ઝુલાવી છે 

બનેલુ એવુ કે અચાનક મારુ ધ્યાન યુવતીએ ફેકેલી 
સિગરેટના હૂંઠા ભણી ગવેલુ એટલા માટે કે હઠ પૂરું બૂઝાયુ 
ન્હોતું. ધુમાડીની સેર મને વિલાતી દેખાવેલી, હુ ઊઠયો, ટૂઠુ 
પગથી કચડીને ઉપાડ્યું. ને બસસ્ટોપની બાજુના વેસ્ટબિનમા 
નાખી દીધુ હુપાછો ફર્યો કે તરત એ બોલી થેન્ક યુ વેરી 
મચ.આઈ ઓટટુબી વોચકફુઉ. સો સોરી. રીયલી સોરી. એના 


મે ૨૦૦૮ ૫૧૬ 





મોંપર એપોલોજી-સ્માઈલ હતું પણ એની લિપસ્ટિક ગ્લૉસી 
ન્હોતી. ડલ રોઝી. એની માજરી કીડીઓમાં મારી નજર 
પકડાય એ પ્હેલા હુ મારી જગ્યાએ બેસી ગવેલો ને એ 
દરમ્યાન ઈટ્સ ઓકે ડહીનેમેંપણ મોં મલકાવેલુ. પછી અમે 
ચૂપ હ્તા. એ દરમ્યાન મને થયેલુ અમારી આસપાસ પરફ્યુમ 
ને ફ્લાવર્સનો ઓરા છે કે શુ એમાથી હુ સિગરેટની બચી 
ગયેલી સુવાસને છૂટી પાડવા મથતો તો. ત્યા એકાએક મોટો 
તડકો આવી પડેલો. મે જોવેલુ તડકો સામૈના રોડની પેલી 
સાઈડેથી શરૂ થઈ ટ્રાફિકમાં વાહનોની છતો. પર ઠેકતો અમને 
બનેને અજવાળતો થોડો ઊચે ખેંચાતો છેલ્લે ડૉગ્સ-ગાર્ડનમા 
ધબૂસ વરસી પડ્યો. બધુ સોનરી થઈ ઊઠયુ. આકાશ લગીર 
નીચે આવી ગયુ. નજીક બેઠેલી એ અન્દરથી મને ઘણી નજીક 
લાગવા લાગી. અજાણી મટી ગઈ મને થાય, અણજાણ કશુ 
મને હૂફ આપી રહ્યુ છે એ નિકટતા જોડે ફોર્ટી ટુ આવે ત્યા 
લગી જોડાવેલો રહુ બોલ્યા વિના બેસ્યો રહુ આખો મીંચી 
રાખુ ૫. ણ, બીજી જ પળે કોણ જાણે શાથી હુ એના ભણી 
વધારે ફરેલો. બધી એટ્કિટ જતી કરીને એને હુ ખુલ્લાશથી 
જોવા લાગેલો. જો કે ચોરી જેવુ. એકદમનુ અલપઝલપ, સ્નેપ 
શોટ જેવુ જેમાં એ મને અસાધારણ સુન્દર લાગેલી. ચહેરો 
વધારે તેજસ્વી નોકીલો નાક ઘણુ સુરેખ. સીધુ નાના 
રતુમ્બડા કાન વાળ તાબાવરણા કરાવેલા હોય કે નેચરલ. 
મારાર્મોમાં આવી ગવેલુ ડુ યુ સ્પીક ઈન્ગ્લિશ, પણ તરત પાછું 
ચાલી ગયેલુ આટલી રૂપાળી વિદેશી યુવતી અગ્રેજી તો 
જાણતી જ હોય ને એટલે પછી હળવેથી હુ મારામા પાછો 
ફરવા જતો તો પણ ત્યા તો એ જ બોલી ડુ યુ સ્પીક 
ઇન્ગ્લિશ ? મે ખુશી સાથે કહેલુ ઓ યાઅ. એટલે એ 
બોલી સૉરી વન્સ અગેઈન. થન્ક યુ અગેઈન વૅરી મચ. ઓ 
નો ! ઈટ્સ ઓકે બાવ ધ વે, આર્યું એશિવત ? યાઅ. 

ઈન્ડિયન. મે આઈ ગિવ યુ સમથિન્ગ એઝ અ ટોકન 

એક્સેપ્ટ ધિસ બૂકે ઈફ યુ ડોન્ટ માઈન્ડ પ્લીઝ બૂકે ધરી 
રહેલી એને મારે શુ કહેવુ તે મને સમજાવેલુ નહીં. ના પાડું તો 
એ મને પડતો મેલે નિકટતા અલોપ થઈ જાય, હા પાડુ તો 
લાગુ કેતો એ પણ કેવી છે છતા બોલ્યો આઈ ડોન્ટ 
માઇન્ડ બટ હેઝિટેશન ? ઓકે ટેક એટલીસ્ટ વન 
ફ્લાવર એમ કહીને બૂકેમાથી એણે ફ્લાવરની એક દાડી 
ખેંચી કાઢી. મતે આપતા પ્રેમથી બોલી ઈટ ઈઝ સો લિટલઅ 
જેશ્ચર.નો નો આઈ લાઈક ઈટ, ઈટ ઈઝ વન્ડરફ્લ થેન્ક્સ 
કહેવા એણે પોતાનો હાથ ધરી રાખેલો. ગુલાબની હજારો 


બટ્ટ 


પાંખડીઓની બની હોય એવી થોડી લાંબી હથેળી, મેં એમાં 
મારી હથેળી મૂકી ને નામ પૂછયું. એ એવા તો હદયભાવથી 
બોલી : આયેમ ક્રિસ્ટી. મારે મારું નામ કહેવું જોઈતું'તું પણ હું 
અમારા શેકહૅન્ડમાં ખોવાયેલો હોઈશ. એ મને એકધારું 
જોતી'તી. એને જોતાં એમ લાગ્યું સમય અમારી રગોમાં ઊંડે 
ઊતરી રહ્યો છે. અમે બંને ધરતીમાં એકાદ સેન્ટિમીટર નીચે 
સરકી ગયાં હોઈશું. મને હોસ્ટ અન્કલ યાદ આવી ગવેલા. 
શહેર આખું ઘડીક થમ્ભી ગયું લાગતું'તું. મારા હાથમાંના 
ફ્લાવરને જોતો હું કંઈક બોલવા જાઉં ત્યાં તો, જોયું તો, 
સામેથી કોર્ટી£ટુ ધસતી આવતી'તી. 

હરિ-અપ હરિ-અપ બોલતાં એપ્હેલી ઊઠી - દોડવા 
જેવી - બાય-બાય. કરતી પ્હેલી ચડી. બસસ્ટોપની બંને 
બાજુએથી કેટલાંક મોડાં હતાં તે દોડતાં થયાં. મારે ઉતાવળે 
ચડવું'તું પણ વચ્ચે ઓલ્ડ કપલ આર્વી ગયું. ફોર્ટી-ટુ ઊપર્ડી 
પછી મેં શોધી કાઢ્યું કે ચિકકાર બસમાં અમારે હજી સેટ 
થવાનું'તું પણ ક્રિસ્ટી તો બેસી ગયેલી... જો કે ઘણે દૂર - છેક 
ડ્રાયવર સાઈડે... 

બનાવ બનાવ કરું છું તે બસ આટલો. કશા જ પરિચય 
વગરનામારી જોડે એને અને કશા જ પરિચય વગરની એની 
જોડે મારે ઘડી-બે ઘડી જોડાવાનું જે બન્યું એ બનાવ. એ. 
પળોમાં એકતાર જે થવાયું. અજાણ્યાં બંને બંનેને ખૂબ જ ખૂબ 
જાણીતાં જે લાગ્યાં. અરે, ત્યારથી હું મને હું નથી લાગતો. 
અહીં કોઈક જે આવવાનું છે તે આ ક્રિસ્ટી. જો કે કરિસ્ટી બોલું 
તો ઊંધું થાય છે. એ કોઈ બીજી લાગે છે. સમવન. પણ બસ 
એટલું જ બન્યું, સાવ સાચું પણ આવું. તરત ખતમ. પણ ન 
ભૂલાય એવું કાયમી... 

એ.પરફ્યુમ. એ ફ્લાવર્સ. એ સિગરેટ. એકેય સુવાસને 
નામથી ન જાણું. ત્રણેયનું કશું ભેગું નામ હોય તો જાણું. પૂછો. 
તો કહું. એકેય સુવાસને છૂટી નથી પાડી શકતો. મથું પણ 
મથ્યા જ ડરું. કંઈ ન થાય. મને. અત્યારે આ કહું છું ત્યારે 
સમજાય છે કે એ દિવસોમાં એનો મને બહુ કેફ હશે ને એટલે 
જ બધાંને ગરબડ સરબડિયું કહ્યું હશે. કહેવાનું નહીં કહ્યું 
હોય. જુદું ને જૂર્ડું જ કહેવાઈ ગયું હશે. તમને મેં અથ-ઇતિ. 
કહ્યું છે. ખરુ'કે નહીં ? કહેવાલાયક બધું જ. સાચે સાચું. 
આવવાની કહ્યું છે એ પણ સાચું છે, જૂડું નથી. બાકી - 

હોસ્ટ અન્કલને આખો બનાવ - આખો તો શી રીતે 
ફ્હેવાય ? થોડોક કહેલો. ઘરેથી, અન્કલ, નીકળ્યો પછી... 


લ્ર્શ 


એમ માંડીને કહ્યું પણ આવું આવું : અન્કલ, ડૉગ્સ-ગાર્ડન 
એકદમ હોન્ટિન્ગ છે. હું તો બે ઘડી બેઠો બેન્ચ ૫૨. સિલ્વર 
ગ્રે સ્ટીલના રમકડા જેવા ફોર્ટી-ટુ ખૂબ ગમી. કેટલી બધી 
લાંબી... આખ્ખી ચિક્કાર હતી. એક બેનની બાજુમાં બેસવું 
પડેલું. બાઈના હાથમાં ગુલાબનું હોય એવું એક ફૂલ હતું. હું 
જોતો'તો ત્યાં એ બબડી : ઈટ્સ વેરી હોટ ! બસની છત 
જોતી'તી : ડોન્ચ્યુ ફીલ ? મને પૂછતી'તી : ઓ યા, ઈટ ઈઝ. ડૂ 
યુનો ધિસ ઈસ કેરોબિના રોઝ, ડેન્જરસ લવ. ટુડે આવેમ ટુ 
ગિવ ઈટ ટુ માય બોયફ્રેન્ડ, જસ્ટ ફિનિશ... મને ચસ્કેલ 
લાગેલી. જો કે નેકસ્ટ સ્ટોપ પર ઊતરી ગયેલી. મને એમની 
કાયમી સ્ટાઈલમાં ખુલ્લા મોંએ સાંભળી રહેલા હોસ્ટ અન્કલ 
એકદમ બોલી ઊઠેલા : તારેપણ ત્યાં જ ઉતરી જવું'તુંને ભલા _ 
માણસ. કહેવાય એને, ચાલ કૉફી પીઈએ... હવે સું... જો કે 
કૌઈ વાર મળી જાય કોઈ કાફેમાં. તને ખબર, આ સિપરોઝ 
મને આમ જ મળી ગવેલી એક રેસ્ટોરાંમાં. આ સ્હેરમાં આવું 
બહુ બને છે. નાનું છે ને એટલે... 

રમેશને કાગળમાં લખ્યું : હું હવે કદી પાછો નથી 
આવવાનો દોસ્ત. થોડા વખતમાં મને મોટી જોબ મળવાની છે. 
ઈન્ટરવ્યુ થઈ ગયો છે. કાન્તાને કહેજો મને ભૂલી જાય. હું તો 
ભૂલી જ ગયો છું. પરણી જાય કોઈને. રમેશ, આ શહેરમાં 
પાણીનોપાર નથી.પાણી પર જ બનાવ્યું છે. જ્યાં ત્યાં કનાલ્સ. 
ડાઉન-ટાઉન કનાલ્સ કનાલ્સથી આવે. આકાશેથી જોઈએ તો. 
કરોળિયાના જાળા જેવું લાગે. અ હ્યુજ વેબ. સો-સો ફીટ 
પ્ડોળી નહેરો. પાણીથી છલછલાટ. બ્રિજ પણ એટલા. દરેક 
બ્રિજ નીચે અર્ધ ગોળાકાર કમાનો. કમાનની ધારે ધારે રાતે 
દીવા થાય. પોર્ટ, બન્દરગાહ, બહુ જ મોટું છે. દસ-દસ 
માળની સ્ટીમરો. ને સાગર. નાખી નજર નપ્ડોચે ત્યાં લગી 
પથરાયેલો હોય. કોઈ કોઈ વાર હું અને અન્કલ ટ્રામ લઇને 
બન્દરગાહજઈએ. છીએ. એમની ગવર્નેંસ સિપરોઝ પણ સાથે 
હોય. એ અમારી ખૂબ સંભાળ લે છે. મજાની છે. મને લાગે છે 
કેહુંસેટલ થઈ ગયો છું. રમેશ, આ કાગળમાં હવે આગળ તું 
મારા બારામાં બનેલો એક બનાવ વાંચીશ. એમ ડરીને મેં 
રમેશને આખી વાત વિસ્તારથી લખેલી. ઉમેરેલું કે કોર્ટી-ટુમાં 
બધાં સ્ટોપે આવ-જા-ભરી ગીરદી થયા કરેલી તે શું કરું. 
ઘડીમાં કિસ્ટી દેખાય, ઘડીમાં ના દેખાય. મને ચટપટી થાય. 
બન્યું ભૂલી ગઈ કે શું... હુ'ડાઉન-ટાઉન ઉતરીને ઊભો'તો, 
એની ચહ જોતો. બધાં ઉતરેલાં પણ એન્હોતી. ક્યાંક વચ્ચે જ 


ઉત્તરી ગઈ હશે એક વાત તને ખાસ જણાવું * બધાં અહીં 
કપલમાં જ હોય. કોઈ કોઈ હોય એકલાં,પણ ભાગ્યે જ સ્ત્રી 
પુરૃષ માટે છે ને પુરૃષ સ્ત્રી માટે - એવું અહીંના લોકો ચોખ્ખું 
સમજે છે એટલે મને પછી બહુ જ એકલું વાગલ માંડેલું 
ડાઉન-ટાઉન પહેલાંનો એક બ્રિજ ત્રણ કપલો એકમેકને 
ભેટીને ઊભેલાં કનાલ્સનાં પાણી જો્તા'તાં અતડો હું પણ 
જોવા લાગેલો બોટો તરતી જતી આવતી'તી. ડક સીગલ 
બીજો પક્ષીઓ રોઈન્ગ શીખતી હારમાં બેઠેલી ચાર-ચાર 
છોકરીઓની એક સાંકડી-લાંબી નાવ. સામે ટ્યુટર બેઠેલો 
સડસડાટ આવીને બ્રિજ નીચે થઈ પેલી તરફ જતી રહી 
પાણીમાં મોટાં મોટાં તીરનો લીસોટો. એપછી કિસ્ટીએ આપેલું 
ફ્લાવર મેં એ પાણીમાં ફેકી દીધેલું. ઘેર લઈ જોઉ તો અન્કલ 
પૂછે જો કૈ કશું એમ કેકાય નહી. 

પછીના કોઈ દિવસે હોસ્ટ અન્કલ નીચે કીચન- 
ગાર્ડનમાં હતા સિપરોઝ એકલી હતી. મને થયેલું કહું એને 
પણ લેૅન્ગ્વેજપ્રોબ્લેમ ઘણો. એટલે પછી કિસ્ટીના એકલા બૂકે 
વિશે જ કહેલુ. તો રિપરોઝ એવા મતલબનું બોલેલી કે એને 
કોઈએ પ્રેઝન્ટ કર્યો હશે કે એ કોઈને કરવાની હશે. બૂકેનો 
અહીં રિવાજ છે એ ડસ્ટમરી શબ્દ બોલેલી પછી સિપરોઝે 
સિગરેટ સળગાવેલી મનેપૂછેલું ડુયુસ્મોક ?મેંકહેલું* 
અફકોર્સ, બટ નોટ નાઉ મેં પૂછેલું અન્કલ ? તો જરા 
તિચારીનેકહે ' વસ્સ, બટ ઓન્લી એટ નાઈટ આફ્રર ડીનર. 


જોટ ઈઝ યોર બ્રાન્ડ ? ડનહીલ. એન્ડ અન્કલ્‌'સ ? સેમ્‌. 

તમને સમજાય છે ને તમને મેં કેવું કહ્યુ ને આ દરેકને 
કેવું કહ્યું. હવે બધું એને કહીશ. એ ત્રણને કહ્યું તે.નેતમનેજે 
કહ્યું તે અને તે ષણ યછી કૌઈને કંઈ જનહીં કહું સંઘરી 
રાખીશ સરવાળા-બાદબાકી મારામાં મને લાગે છે હુ'હાલ 
પાછો સેડ થવા લાગ્યો છું એ આવવી જ જોઈએ. એ વાતે 
તમને મેં જૂઠ નથી કહ્યું. ડાઈટાઈમ, ટ્રફિક-સર્કલ પાસે વાહનો 
ગૂંચવાઈ ગયાં દેખાય છે એક્સિડન્ટ લાગે છે નમીને સ્ટેચ્યુ- 
ગાયક પણ જોવા માંડ્યો જણાય છે ગાતો થમ્ભી ગયો લાગે 
છે ફરીથી નાજુક કમરવાળી ગોરી વેઈટ્રેસ મારા ભણી આવી 
રહી છે મારે કશુંમંગાવવું પડશે. 

મે આઈ બ્રિન્ગ સમયિન્ગ ફોર યુ સર ? 

ઓ યા. આઈ ફીલ હન્પ્રી વિલ્યુ પ્લીઝ બ્રિન્ગ 
બ્રેડસ્ટિક વિથ સાલ્સા . 

ઓ સ્યોર, સમ કોફી ? 

અફકોર્સયસ. 

એ ગઈ. પેલાં સ્કૂલી યન્ગસ્ટર્સ પણ ઊભાં થઈને 
નીડળી રહ્યાં છે જોડે બીજાં પણ નીકળ્યાં. સન-લાઉન્જ ઘણી 
બધી ખાલી પડી. તડકા વગરની ધૂધળી. પેલી છોકરી બેડપેક 
ભૂલી ગઈ હશે તેપાછી ફરી. લીધું. ખભે ભરાબ્ં. ને શી ખબર 
શાથી પણ મને. જોતી જોતી જરાં હસતી જલ્દી-જલ્ટી નીકળી 
ગઈ મને થયું હું, બેઠો છું 


(1૩-૭-૨૦૦૧ આમ્સ્ટર્ડામમા શરૂ કરેલી અ વાર્તા ૨૫-૩ ર૦૦૮માં ડીટ્રોઈટમાં પૂરી કરી.) 


“ પણ શુંકોઈડવિતા કશુક સમજાવવા માટે લખે છે ? 
એ તો હૃદયની ભીતરનું એક એવું સંવેદન છે કે જેબહાર આકાર લેતા માટે કવિતામાં ઊભરી આવે છે 
જ્યારે કવિતા સાભળ્યા પછી કોઈક કહે છે કે તે એને સમજાઈ નથી 
ત્યારે એ સમજાવવા મને શબ્દો જડતા નથી. 
જો એને કોઈ પુષ્પ સુંઘીને એ તિશે કહેવાનું હશે તો જવાબ હશે, 
“એમાં કંઈ સમજવાનું નથી. એ એક સુગંધ છે' 
જો એ. ચાલુ રાખે અને કહે કે “તે હું જાણું છું', પણ એનો શો અર્થ ? 
પછી એને વાતનો વિષય બદલવો પડશે અથવા તો કંઈક ગૂઢ રીતે આવું કહેવુ પડશે કે 
સુગંધ એ આ પુખ્પમાંપ્રગટતો પરમ આનંદ છે ” 


છઠ 


રવીન્દ્રનાથ ઢાગોર 
(1 [રિટળળાકલલાત્સ્ (1911) 401૪ 501૬5) 


મે ૨૦૦૮ ૫૧૮ 





બ્રશ 


વાંચતાં - વિચારતાં 


હેરી પોટરની ટપાલ ટિકેટો ! 
બ્રિટનના. 


પરાક્રમોની સાત | ર 





કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. જે 
કે. રૉલિંગ નામનાં કે 
ગૃહિણીએ ૨૦૦૦ની સાલ પછી લખવા મી રારી 
નિશાળના આંતરિક સંઘર્ષોની થોડીક ભયાનક રસની લાગે 
એવી આ વાર્તાઓને અપૂર્વ લોકપ્રિયતા મળી. ૨૦૦૭ની 
અધવચ સુધીમાં એની ૩૨ કરોડ ઉપરાંત નકલો વેચાઈ છે. 
ટિકિટો જૂલાઈ, ૨૦૦૭માં બહાર પડી. લેખકો, પ્રકાશકો, 
માધ્યમો અને ખાસ તો કેન્દ્ર અને ગુજરાતના શાસકો માટે 
આમાં ઘણા મોટા પાઠ રહેલા છે - જો પાઠ ગ્રહણ કરવાની 
તૈયારી હોય તો ! સુન્દરમ્‌ની જન્મશતાબ્દી હમણાં જ ગઈ. 
ઉમાશંકરની હવે આવશે પણ ટપાલ (ટિકેટ) ક્યારે આવશે ? 

નોબેલ મળ્યા પછી નિર્બલ લેખન ? 

પૉલ થેરૂ લેખક છે. 
વી. એસ. નાઈપૉલ લેખક ર? 
છે. નાઈપૉલ જૂના છે, [: 
જાણીતા છે. નોબેલ 
ઈનામના વિજેતા છે. થેરૂ 
શરૂઆતમાં તો એમના *િ 
શિષ્ય અને પ્રશંસક હતા. 
પરંતુ પેલું સંસ્કૃત સુભાષિત છે ને - મોટા જણાતા માનવીની 
નિકટ જાવ તેમ એની લઘુતા જણાતી આવે. નાઈપૉલની લઘુતા 
પણ જણાઈ અને થેરૂએ રીતસર એમનાં લખાણોની ઝાટકણી 
કાઢતું પુસ્તક રચી કાઢ્યું ! 

હમણાં (ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮માં) થેરૂ ભારતમાં હતા. 
કોઈકે પૂછયું કે નાઈપોલે તમારું “એ' પુસ્તક વાંચ્યું છે ? 


ઉર્‌ _- 





યશવન્ત મહેતા 


થેરૂએ કહ્યું, એમને બ્રિટિશ રાણીએ “સર'નો ખિતાબ આપ્યો 
છે. સ્વીડિશ અકાદમીએ નોબેલ ઈનામ આપ્યું છે. (હવે મારું 
પુસ્તક વાંચવાનો એમને સમય હોઈ શકે ?) 

આ વાત નાઈપોલ સુધી પહોંચી તો એ બોલ્યા કે થેરૂ 
જેવાનાં પુસ્તકો વાંચવાથી હું પર છું. 

નાઈપોલના આ જવાબમાં તમે શું વાંચો છો ? એક 
લેખકનું આત્મસન્માન કે છકી ગયેલ લેખકનો ગર્વ ? 

બાય ધ વે, આપણા એક વિદ્ધાન રામચન્દ્ર ગુહાએ 
હમણાં જ લખ્યું છે કે નોબેલ પછીથી નાઈપોલની કૃતિઓ 
ક્રમશઃ નબળી પડતી. જાય છે. એવું જ દક્ષિણ આફિકાના 
જે. એમ. કોએત્ઝીનું છે. સલમાન રશદીનું પણ. 

નિર્ણાયકની કઠણાઈ 

સૌન્દર્ય સ્પર્ધાઓ કે વાનગી સ્પર્ધાઓના નિણયિકોને 
કેવા અનુભવ થતા હશે એતેઓ બક્ત કરે ત્યારે,પરંતુપુસ્તકો 
માટેના ખૂબ જાણીતા બૂકર (હવે મૅન બૂકર) ઈનામ માટે 
નિર્ણાયક તરીકેફરજબજાવનારડેવિડ બીડેઈલના મંતવ્ય સાથે 
આ લખનાર તો સો ટકા સંમત છે. ૨૦૦૨ના બૂકર ઈનામ 
માટેના નિર્ણાયકોની પેનલ પરનાડેવિડે લખ્યું છેઃ 

“એ. બધાં પુસ્તકો વાંચતાં લાગ્યું કે એમારા આત્માનાં 
ઘાતક છે, એ તમારી વિવેકબુદ્ધિને બુઠ્ઠી બનાવી દે છે. એમાંનાં 
ઘણાં પુસ્તકો તો ઈનામ જીતવાના દષ્ટિકોણથી જ લખાયાં હોય 


“સ છે.પાને પાને તમને લેખકની એ લાલચ ઝળકતી દેખાય ! 


કેટલાક સમય. પછી મેં નક્કી કર્યું કે મારે આવું એક પણ 
વિશેષ પુસ્તક વાંચવું નથી. અમસ્તાંય, ૧૪મી સદીના 
મોંગોલિયા પર આધારિતિ કિતાબ વાંચવાનો શો અર્થ છે ?' 

નિર્ણાયક બનો અને. નરકમાં જાવ ! 

સાહિત્યની ઈનામી સ્પર્ધાઓમાં નિર્ણાયકને બે બાજુનું 
દુઃખ છે ઃ એક તો મહેનતાણું મગફળીનાં ફોતરાં જેટલું મળે 
છે, અને બીજું ઈનામ ન મેળવનાર બહુમતીની ગાળો મળે. 

એક વાર એક નિણીયકને ત્રણ ઈનામ આપવાનાં હતાં. 
સામે વીસ જેટલાં પુસ્તક હતાં. ્રથમ અને ટ્તીવ ઈનામના તો 
સ્પષ્ટ અધિકારી હતા. તૃતીય ઈનામ માટેના ગુણ બે જણના 


મે ૨૦૦૮: પ 


લગભગ સરખા હતા. નિર્ણાયકે એ બેમાં જે એંશી ઉપરાતની 
વયના હતા અને જરૂરતમદ કર્તા તરીકે પોતે જેને જાણતા હતા, 
એને ઈનામ આપવાનુ નક્કી કર્યું. જે બીજો સમકક્ષ કૃતિકાર 
હતો તે નાનો છે, ભવિષ્યમાં ઈનામો મેળવી લેશે એમ કહી 
મનને મનાબ્ુ. 

ઇનામ જાહેર થયા, નિર્ણાયકની ઓળખ જાહેર થઈ 
નહોતી એના પર પેલા વયોવૃદ્ધ કર્તાનો ફોન આથો “આ 
ગુજરાતમા ઈનામોના નિર્ણયો કરનારા બધા નાલાયક જ છે 
જેને પહેલુ ઇનામ મળવુ જોઈએ તેને કોઈ મુરખાએ ત્રીજુ 
ઈનામ આપ્યુછે' 

ગોર્કીની “મધર' વાચી છે ? 

આઝાદી માટે તલસતા ““-- 
હિન્દમાં જેવુ સ્થાન પ્રેમચદ મુનશી પે 
તથા ઝવેરચદ મેઘાણીનુ છે એવુજ , 1૪% 
ઝારશાહીના જુલમો તળે કંચડાતા કુ 
રૂસના મેક્સીમ ગો્કીનુ છે જનલક્ષી 1. હ 
લેખક ગૉર્કીની સૌથી વિખ્યાત ડૃતિ દહે 
છે 'મધર' (અમ્મા) એના પ્રકાશનને હમણાં સો વર્ષ રે 
થયા. 

જગતની લગભગ તમામ. ભાષાઓમાં (ગુજરાતી 
સહિત) ભાષાતર પામેલી મધર મહેનતકશ વર્ગની ગરવી 
અને અણનમ નારીની મહાગાથા છે એક કામદાર, એક માતા. 
અને એક નારી, એવી ત્રેવડી ભૂમિકા નિભાવતી આ નારી 
જીવનને પ્રારભે નિયતિમાં શ્રધ્ધા રાખે છે ઈશ્વર સૌ સારા 
વાના કરશે' એવો વિશ્વાસ ધરાવે છે પોતે અનેપોતાના જેવા 
ગરીબ તો માત્ર શોષાતા માટે જ પેદા થયા છે એમ માને છે 
પરતુ જીવનના અનુભવો, કામદાર વર્ગની અધિકારો માટેની 
લડતો. અને ગમે તેટવી શ્રદ્ધા છતા અન્યાયોનો જ અનુભવ, એ. 
બધાને પરિણામે એ સમજે છે કે ગરીબો જ્યા સુધી પોતાના 
હડક અને સુખ લડીને નહિ મેળવે ત્યા સુધી વિત જ રહેશે. 

કથાને અતે ગોર્કી લખે છે “ એણે અગાઉ પણ આ 
બધુ જોયુ હતુ - સમૃદ્ધ દેવળો અને જરિયાન જામાવાળા 
પાદરીઓ... બજી બાજુગરીબોની ઘોલકીઓ અને શરમપણ 
ન ઢાકી શકતા ચીંથરા. અગાઉ એણે આ બધુ સ્વાભાવિક 
અને કુદરતી માનીને સ્વીકારી લીંધુ હતુ પણ હવે એને આ 
બધુ અસદ્ય લાગવા માડ્યુ આ ગરીબો માટે અપમાનરૂપ 


હતું. ' 


મે ૨૦૦૮ 






પર૦ 


અવકાશ મળ્યે, ફરી વાર મળતા જેવી આ મધર છે 

નાર્ણા દે, પુસ્તક લે. 

અખબારો અનેપ્રકાશકો વચ્ચે એક વણલખી સધિ 
હોય છે તે એ કે એકબીજાના પત્રકારો અને લેખકોને ખેંચવા 
નહિ પરતુ ઘણી ખરી સધિઓની જેમ આ સંધિ પણ તોડવા 
માટે જ હોય છે આપણા સમાજનુ અમેરિકીકરણ થવા લાગ્યુ 
એપછીત્તોઆ જ સાચું ઠરે છે 

ગુજરાતમા કોણ કોને કઈ કિમતે ખેંચે છે એ જાણતા 
હોવા છતા અમારે નથી કહેવુ પરંતુ આ ખેંચાખેંચ ક્યારેક 
કેવી ક્ષોભજનક પરિસ્થિતિ સર્જે છે એનું દેશના ઈગ્લિશ 
પ્રકાશન જગતમાથી ઉદાહરણ જોવા જેવુ છે “સોસાયટી 
ફેઈમ અને બિન્ધાસ્ત અભિવક્તિની માલિક શોભા ડેના 
પુસ્તકો સામાન્ય રીતે પેન્ગવીન દ્વારા પ્રગટ થાય છે એતુ 
એમનુ એક પુસ્તક સુપરસ્ટાર ઈન્ડિયા' પ્રગટ થાય એની 
સાથે જ નવા પ્રકાશક હે હાઉસ તરફથી સિકસ્ટી એ 
સેલીબ્રેશન' (સાઠીનો ઉત્સવ) બજારમાં આવે એવો તાયફો 
ગોઠવાયો છે !તાયફો બધા જડરે છે પછીપ્રકાશકો વ પોત 
પ્રકાશ્યા વગર કેમ રહી જાય ? 

પુસ્તક બજાર સંકોચાય છે કે તિસ્તરે છે ? 

સષ્ટેમ્બર ૩ ૪, ૨૦૦૭ના દિવસોમાં એશિયન બૂક 
કાઉન્સિલ નામની સસ્થાએ દિલ્હીમાં 'પલટાતીપરિસ્થિતિમા 
પુસ્તકો-સામવિકોનુવેચાણ' વિષેપરિસવાદ યોજ્યો હતો. એનો 
દસ્તાવેજપ્રગટ થયો છે એમા રસપ્રદ વિગત એવી જાણવા 
મળી કે બ્રિટિશ કાઉન્સિલે આશરે દાયકા અગાઉ ભારતમાં 
હયાત પુસ્તક વિકેતાઓની સૃચિ પ્રગટ કરેલી તેના એકસો 
(૧૦૦૫ૃષ્ઠહતા-આજેએનાથી અનેકગણાપૃષ્ઠ થાય !!! 

આ લખનારને યાદ છે કે ૨૦૦૬માં દિલ્હીમા વિશ્વ 
પુસ્તકમેળો ભરાયો એમા આશરે ૨ ૭૦૦ સરથાઓએ નાના 
મોટા સ્ટોલ ઊભા કરેલા. એમા એકલા દિલ્હીના જ ૧,૩૦૦ 
જેટલા વિકેતા પ્રકાશકો હતા ! 

અહીં ગુજરાતમા પણ કેટલાક પ્રકાશનગૃહો અસ્ત 
થાય છે પરંતુ એથી ઘણાં વધારે જન્મે છે સેંકડો ચોરસ ફૂટમાં 
વ્યાપ વિશાળ સ્ટોક એરકંડિશનિંગ વગેરેના દાવા કરતી 
પુસ્તક દુકાનોય બની રહી છે, અને ભીમસેની જોશ સાથે 
મેદાનમાં આવતા પ્રકાશકો પણ આવૈ છે, જે એક જ 
પ્રકાશનગૃહ સાથે બે ત્રણ-ચાર દાયકાથી જોડાવેલા લેખકોને 
ઉખાડવા (ઉ તોડવા ?)મા સફળ થઈ રહ્યા છે 

હ્ટ્ણ 


સાહિત્ય અને વાચનની દુનિયામાં કટોકટી છે તો પછી 
આ બધું શું છે ? સમજવા જેવું છે. 

લેખકોને પણ વ્રોફેશનલ હૅઝાર્ડ' ? 

'્રોફેશનલ હેૅઝાર્ડ' એટલે વ્વવસાયગત જોખમ. 
કેટલાક વવવસાયોમાં જોખમ ગંભીર હોય છે. દાખલા તરીકે 
અગ્નિશમન દળના કર્મચારીઓ, પોલીસ દળના સભ્યો 
વગેરેના થવસાય જોખમી હોય છે. પરંતુ લેખક માટેપણ કેવાં 
કેવાં જોખમ ખડાં થાય છે, એ જોવું છે ? અમારા પર એક 
પત્ર આવ્યો છે, જેમાં નમસ્કાર અને પ્રશંસા પછી આદેશ 
અપાયો છે કે અમુક “સમાજ તિશેની માહિતી આપશો. આ 
સમાજના લેખકો, કવિઓ, લોકકલાકારો, તંત્રીઓ, પત્રકારો, 
પ્રકાશકો, ચિત્રકારો, સંગીતકારો, ક્રિકેટરો, કેળવણીકારો, 
રાજકીય મહાનુભાવો, એમનાં છાત્રાલયો વગેરે વિષે લેખો, 
પરિચયો, સંસ્મરણો, ચરિત્રો, અહેવાલો, લોકકથાઓ, 
ઈતિહાસકથાઓ વગેરે વિગતો મોકલશો... 

જે કામમાં કદાચ એક જિંદગી પણ ઓછીપડે એઆ 
સાહેબે એક પોસ્ટકાર્ડ લખીને માંગી લીધું ! અને વળી એ 
પોસ્ટકાર્ડમાં ક્યાંય એકપૈસાના યપુરસ્કારનો ઉલ્લેખ નથી !!! 

અતતરણ, 

“જેને ધન-સંપત્તિ 
વહાલી છે તેમને માટે 
સાહિત્ય-મંદિરમાં સ્થાન 
નથી. અહીં ત્તો એવા 
ઉપાસકોને માટેજ સ્થાન છે 
જેમણે સેતાને પોતાના 
જીવનની સાર્થકતા માની 
હોય, જેમના દિલિમાં * 
વેદનાની કણસ હોય તથા ' 
પ્રેમનું જોશ હોય. આપણું 
ગૌરવ આપણા જ હાથમાં છે. જો આપણે સાચા દિલથી 
સમાજની સેવા કરીશું તો માન, પ્રતિષ્ઠા, પ્રસિદ્ધિ, બધું આપણાં 
કદમ ચૂમશે. જો આપણે. સમાજનિષ્ઠ હોઈએ. તો. માન- 
પ્રતિષ્ઠાની ચિંતા શી ? અને તે ન મળવાથી નિરાશા કેવી ? 
આમ આદમી કરતાં વધારે આરામમય જિંદગીની ઈચ્છા 
આપણને શા માટે હોય ? ધનવાનોની હરોળમાં આપણી 
ગણતરી શા માટે કરાવવી ? આપણે તો સમાજનો ઝંડો લઇને. 


લ્ટ્શ 





ચાલનારા સિપાઈ છીએ. સારું જીવન અને ઉન્નત મસ્તક, એ 
આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. જે માનવી સાચો કલાકાર છે તે 
સ્વાર્થમય જીવનનો ચાહક ન હોઈ શકે.” -મુનશીપ્રેમચંદ 
પુસ્તકો. 

પુસ્તકો નજર માંડે છે. 

છાજલીઓના બંધ કાચની પાછળથી 

આશાભરી મીટ માંડે છે. 

પણ, રે !આપણને એ અગાઉની જેમ 

જ્ઞાન-દાતા લાગતાં નથી ! 

એક સમયે સાંજએમની સાથે 

આડા પડીને ગાળવામાં આવતી. 

હવે ઝૂકી રહીએ છીએ. 

એકપરદાપર, 

જેલાલ, વાદળી, લીલા 

ઝબકાસ મારે છે. 

સમય, બસ, એમ જ, 

કશા ઉત્સાહ વગરપસાર થાય છે. 


મહિના પસાર થઈ જાય છે 

અને પુસ્તકો જ્યાંનાં ત્યાં રહે છે; 
અને આપણે કોમ્પ્યુટરો સામે બેઠા 
મોજ માણીએ છીએ. 

કૉમ્પ્યુટરો બકબક કરે છે અને 
પુસ્તકો જાણે અછૂત હોય એમ, 
એકલાં એકલાં હજુય આશાભરી મીટ 
માંડે છે છાજલી પરથી. 

પણ હવે જાગો, ઊઠો, 

છાજ્લીઓના કાચ ફોડો ! 
એજ્ઞાન-દાતાઓને મુક્ત કરો, 

સાથી બનાવો. 

ના, હવે દબાશો નહિ. 

પુસ્તકોને ખોલો, વાંચો, એકત્વ સાધો. 
જુઓ કે એ જ્ઞાનસાગર 

તમને ક્યાં લઈ જાય છે ? 

જુઓ કે અંધાર માર્ગો ૫ર 

એમની મશાલ 


કેવાં અજવાળાં પાથરે છે ! 
(ચિલ્ડ્ન્ય બૂક ટ્રસ્ટના પ્રકાશન ચિલ્ડ્ન્સ વર્લ્ડમાંના ૧૬ વર્ષના 
ચિ. આદિત્ય જૈનના કાવનને આધારે-એ બંનેના આભાર સાથે) 
ણ 


મે ૨૦૦૮ : ૫૨૧ 


ભારતના પુનરૃત્થાનના જ્યોતિર્ધરો 





“તમારા ચુસ્તમાં ચુસ્ત 
બ્રાહ્મણ કરતાં પણ વધારે ચુસ્ત 
બ્રાહ્મણને મોકલીશ.' 

શિકાગોમાં મળેલી વિશ્વધર્મ 
પરિષદમાં ભારતનો દિગ્વિજય કરી 
લગભગ ચાર વર્ષે સ્વદેશ પાછા 
ફરેલા સ્વામી વિવેકાનન્દ પાસે ' 
મદ્રાસ (હાલ ચેન્નઈ)ના ભક્તોએ. 
મદ્રાસમાં રામકૃષ્ણ મઠની 
સ્થાપનાની માંગણી ડરતાં અને એ 
માટે કોલકાતાથી કોઈ સંન્યાસીને 
મદ્રાસ મોકલવાની વિનંતી કરતાં 
સ્તામીજી આ શબ્દો બોલ્યા હતા. 
અને કોલકાતા જઈ પોતાના પ્રિય 
ગુરુભાઈ શશીને મદ્રાસ જવાનું 
કહેતાં, સવામીજીનેપડતે બોલે શશી 
- સ્વામી રામકૃષ્ણાનન્દ - મદ્રાસ 
ઉપડી ગયા હતા. સવામી 
તિવેકાનન્દેએમને આપેલું નામ રામકૃપ્ણાનન્દ પૂરું સાર્થક હતું. 
એમનું પૂર્વ જીવનનું નામ હતું શશીભૂષણ ચકવર્તી. એ 
“ચુસ્તમાં ચુસ્ત બ્રાહ્મણ' જ હતા. 

હુગલી જિલ્લાનું મયાલ - ઈચ્છાપુર ગામ એમનું વતન. 
પિતા ઈશ્વરચંદ્ર, તંત્રરાસ્ત્રમાં અને સાધનામાં પ્રવીણ અને 
પાઈડપાડાના રાજાના સભાપંડિત માતાનું નામ 
ભવસુંદરીદેવી. એ ઉદાર અને સરળ.હદયી સન્નારી હતાં ને 
તેટલાં જ ધાર્મિક એમની કુખે ૧૮૬૩ના જુલાઈની ૧૩મીએ 
શશીનો જન્મ. તિવેકાનન્દથી આમ છ મહિના નાના આવા 
ધાર્મિક પરિવારમાં બાળકને ધાવણકાળથી, જ ધર્મ અને 
અધ્યાત્મ મળે. નાનપણથી જ શશી કુળદેવતાઓનું પૂજન 
કર્તા શીખ્યા. થોડા સમજણા થતાં શારદીય દુર્ગાપૂજા વખતે 
આસને બેઠા પછી. ઊઠયા તિના, એકધારા, ચોવીસ ક્લાક 
જપ, ધ્યાન, ચંડીપાઠ, મંત્રોચ્ચાર આદિ શશી માટે સ્વાભાવિક 
બની ગયું આ સહજ સિધ્ધિ માટે પૂર્વજન્મના સંસ્કાર જ 
કારણભૂત હોઈ શકે 


મે ૨૦૦૮ : પરર 





દુષ્યંતપડયા 


શશી ભણવે હોશિયાર 
હતા, ગામડાની શાળામાં ભણતર 
પૂરું કર્યાપછી આગળના અભ્યાસ 
માટે એક પેઢી આધેરા કાકા 
ગિરીશચંદ્રને ઘેર કોલકાતા આવા. 
4 ગિરીશચંદ્રનો પુત્ર શરત શશીથી બે 
| વર્ષનાનો હતો પણ બંને એકમેકની 
& ખૂબ નિકટ આવી ગયા હતા. 
બ વુનિવર્સિટીની એન્ટ્રન્સ પરીક્ષામાં 
હ સારે ગુણે ઉત્તીર્ણ થઇ, શિષ્યવૃત્તિ 
સાથે એ કોલેજમાં જોડાયા, 
રનું સંસ્ફત, અંગ્રેજી સાહિત્ય, ગણિત 
| અનેતત્ત્વજ્ઞાન એમના અભ્યાસના 

| વિષયો હતા અને તે દરેકમાં તેમણે 
ઊડું પ્રાવીણ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હતું એ 
કાળે બંગાળમાં યુતાનોને આકર્ષતાર 
એક તત્ત્વ હતું - કૈશવસેનનો 
બ્રાહ્મસમાજ, શરત અને શશી, 
બીજા અનેક યુવાનોની માફક કેશવ તરફ આકર્ષાયા હતા. 
કેશવનું ગક્તિત્ત એવું પ્રભાવક હતું, પોતાનાં પ્રવચનોમાં અને 
લખાણોમાં કેશવ દક્ષિણેશ્વરના સંત શ્રી રામકૃષ્ણ નો ઉલ્લેખ 
આદરપૂર્વક કરતા. “ઈંડિયન મિરર' નામના પોતાના 
સામયિકમાંના કેશવના શ્રી રામકૃષ્ણ વિશેના ભાવપૂર્ણ લેખે 
શશીને અને શરતને તથા બીજા કેટલાક મિત્રોને ધક્કો માર્વો 
અને ૧૮૮૩ના ઓક્ટોબરને એક દહાડે એ મિત્રમંડળી 
દક્ષિણેશ્વર પહોંચી. અને શ્રી રામકૃષ્ણની અદ્ભૂત દષ્ટિએ 
શશી શરતને તરત જ નોખા તારવી લીધા, 

એ બંને કાકાઈ ભાઈઓના અંતરમાં રહેલી 
ત્યાગભાવના જોઈ યુવાનોને સંસારના કાદવમાં નહીં પડવાની 
સલાહ શ્રી રામકૃષ્ણે આપી. તો એ મંડળીમાંના એક યુવાને 
સવાલ ઉઠાવો : “તો, મહાશય, લગ્ન કરવું શું ખોટું છે ?' 
છાજવી ઉપર પડેલાં પુસ્તકોમાંથી એક ચીંધી, તે લઈ, તેમાંથી 
અમૂક ભાગ ઠાકુરે એને વાંચવા! કહ્યું. એપુસ્તક બાઈબલ હતું 
ને ઠાકુરે નિર્દેશેલા ભાગમાં સંયમનો જ બોધ હતો. 


હ્ટ્શ 


'તો શું મહાશય, લગ્ન ઈશ્વરની ઈચ્છાની વિરુધ્ધ છે 
એમ આપ કહેવા માગો છો ? લોકો પરણે નહીં તો ઈશ્વરની 
સૃષ્ટિ આગળ શી રીતે ચાલે ?' કોઈએ સવાલ કર્યો. જરા 
મલકતા ઠાકુર બોલ્યા : “એની ચિંતા છોડ. જેને લગ્ન કરવું 
હોય તે ભલે ને કરે. આ તો અમારી વચ્ચેની વાત હતી. જે 
કહેવું હતું તે મે'કહી દીધું. તમને ગમે એટલું જ સ્વીકારો.' 
પછી, “તું સાકારમાં માને છે કે નિરાકારમાં ?' એમ શશીને. 
પૂછતાં એ જવાને જવાબ આપ્યો : ઈશ્વર છે કે નહીં તેનીયે મને 
ખાતરી નથી. આ નિખાલસતાથી શ્રી રામકૃષ્ણ પ્રસન્ન થયા. 
એ મંડળીને વિદાય દેતાં એમણે શશીને કહ્યું કે, “બીજીવાર 
આવજે, એકલો જ.” 

આ પહેલા મિલને જ શ્રી રામકૃષ્ણના અદશ્ય 
પ્રેમપાશમાં શશી બંધાઈ ગયા અને દક્ષિણેશ્વરની એમની 
મુલાકાતો વધતા લાગી. પોતાની સાથે શંકાઓનું ભાથું ભરીને 
કાલીવાડીએ એ. જતા પણ, એ લોકોથી ભરેલા ઓરડામાં 
ઠાકુર વાત કરતા હોય ભલે બીજા કોઈની સાથે પણ શશીને 
પીડતી શંકાઓ એક પછી એક ઝાડ પરનાં પાકાં પાનની 
માફકખરવા લાગે. એક વાર કોઈ ચીજની ખોળ કરતાં શશી 
ઠાકુરના ઓરડામાંથી ઝડપથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે 
ઠાકુર બોલ્યા : “તું જેની ખોજ કરે છે તે અહીં છે, અહીં જ 
છે.' આ વેધક ઉદ્દગારે શશીનાં અંતરમાંનાં પડળો હટાવી 
દીધાં અને, શ્રી રામકુષ્ણની પરમ આનંદમય મુખમુદ્રા પર 
દષ્ટિ કરતાં એમને પ્રતીતિ થઈ કે, 'ઠાકુર જ મારા જીવનના 
ધ્રુતતારક છે.” 

ઠાકુરને ઓરડે શશી નરેનના અને ઠાકુરના બીજા 
શિષ્યોના સંપર્કમાં આવ્યા. ધીમેધીમે એ. પરિચય ગાઢ 
સંબંધમાં પરિણમ્યો. નરેન્દ્ર દક્ષિણેશ્વરના “ગોરારાય' વિશે 
કહ્યું કે, પોતાને ગમતી વ્યક્તિ ૫ર એપ્રેમભક્તિ વરસાવે છે 
અને એ જક્તિના દિવ્યજ્ઞાનની મુક્તિની ઝંખના એ સંતોષે 
છે.' બીજા ગુરૃભાઈઓને થતા આધ્યાત્મિક અનુભવો પોતાને 

થાય તેવી તિનંતી શશીએ કરતાં, ઠાકુરે એમને કહ્યું કે, “એવા 
અનુભવો પછી તું મારી સેવા નહીં કરી શકે.' “તો. એવા 
અનુભવોની મને પડી પણ નથી. આપની સેવાથી અળગો કરે 
એવી સમાધિ નથી જોઈતી' શશીએ. ઉત્તર આપ્યો. 
રામકૃષ્ણાનન્દે પછીથી કહ્યું છે કે : “ાકુરને ઓરડે માત્ર 
રવિવારે ભીડ જામતી. આડે દિવસે ચૂંટેલા શિષ્યો જ હોય. 
જેથી એમનું ઘડતર એ પૂર્ણ રીતે કરી શકે. ઠાકુર એવી રીતે 
ઘડતર કરતા કે શિષ્યોના જીવનમાં પરિવર્તન આવી જતું. 
ઠાકુરે આપેલા સંસ્કાર એમનાં જીવનમાં વણાઈ જતા. 


બ્ટ્શ 


બ્રાહ્મમુહૂર્તે ઊઠી જતા ઠાકુર ત્યાં સૂતેલા શિષ્યોને બૂમ પાડી 
જગાડે અને ધ્યાનમાં બેસાડે. ને કોઈ વાર એ મધરાતે જાગી 
ગયા હોય તો એ. અમને પણ જગાડે અને શેષ રાત્રિ 
ધ્યાનભજનમાં વીતે.' 

૧૮૮૫નો ઉનાળો આકરો હતો અને શ્રી રામકૃષ્ણની 
ગળાની તકલીફ આરંભાતાં એમને એ વધારે આકરો લાગતો 
હતો. ગામમાંથી જતા ભક્તો ગુરુને પ્રિય બરફ લઈ જતા. 
બરફના ટુકડાને કાગળમાં વીંટીને અને પછી તેને કપડામાં 
લપેટીને શશી બરફ લઈને તાપમાં ઝડપથી ચાલતા દક્ષિણેશ્વર 
પહોંચ્યા. પરસેવે રેબઝેબ શરીરેપ્રવેશતાં શશીને જોઈ ઠાકુર 
“આહ !આહ !' પોકારી ઊઠ્યા. એ પોકારનું કારણ પૂછતાં 
ઠાકુર બોલ્યા : “તારા ગરમીથી પીડાતા અને ત્રસ્ત શરીરને 
જોઇને મારે શરીરે બળતરા ઉપડી છે.' આ માત્ર કહેવાના 
બોલ ન હતા. ઠાકુરની પ્રકૃતિ જ એવી હતી. અને આમ બેતડા 
આચ્છાદન હેઠળ આણેલો બરફ અકબંધ હતો તે જોઈ ઠાકુરે 
કહ્યું: અરે, તને ખૂબ તકલીફ પડી. જેના હાથમાંથી પાણી ઝરી 
જતું નથી તેને લોકો કંજૂસ કહે છે પણ, તું કંજૂસ નથી. દાતા 
છો.' ખૂબ તાપમાં પણ કાળજીથી આણેલો બરફ ઓગળ્યો ન 
હતો. 

બે એક વર્ષના દક્ષિણેશ્વરમાંના નિકટના સમાગમ 
દરમિયાન ઠાકુર જાણી ગયા હતા કે શશી અને શરત પૂર્વ 
જન્મમાં “કષિ કૃષ્ણ' - “સુ ખ્રિસ્ત' - ના અનુયાયીઓ હતા. 
બંને પાદરીઓ સંચાલિત શિક્ષણસંસ્થાઓમાં ભણતા હતા. 
બાઈબલના ઊંડા અભ્યાસી અને પાદરી ગુરુઓના લાડકા 
હતા તે છતાં પોતાના ધર્મમાં દઢમૂલ હતા અને ઠાકુરના સંસર્ગે 
એ. મૂળને દઢતર કર્યા હતાં. નરેન્દ્રના અને બીજા એવા 
ગુરુભાઈઓ સાથેના સંપર્કે પણ એને સુદઢ કરવામાં ભાગ 
ભજવ્યો હતો. ૧૮૮૫નો ઉનાળો ઊતરતાં પોતાના ગળાના 
અસાધ્ય રોગની સારવાર માટે શ્રી રામકૃષ્ણ શ્યામપુકુર 
વિસ્તારમાં આવતાં, એમની પાસે જવાનું સરળ અને એમની 
સેવા માટે આવશ્યક બની ગયું. શશીની વિદ્યાર્થી કારકિર્દી 
ખૂબ ઉજ્જવલ હતી. એનો કસોટીકાળ ઊભો થયો. પરીક્ષાની 
તૈયારી કરવી કે ગુરૂસેવા કરવી ? એક વડીલ પડોશીએ. 
સવાલ કર્યો: “પરીક્ષા પછી ગુરુસેવા કરવાનું તું શા માટેનથી 
વિચારતો ?” આ પ્રશ્ચના ઉત્તરમાં શશીએ કરેલી શ્રેયની 
પસંદગી જોઈ શકાય છે. એમણે કહ્યું હતું : “મહાશય, પરીક્ષા 
પહેલાં હું મરી નહીં જઉં તેની આપ ખાતરી આપશો ?' 
શ્યામપુકુરમાં ગૂઝુસેવામાં વસ્ત રહેતો દીકરો ઘેર ભૂલો પડ્યો 
ત્યારે પિતાએ એને સમજાવવા આજીજી કરી. “સંસાર અને 





-- મે૨૦૦૮: પર૩ * 


ઘર મારે મન વાઘથી ઊભરાતુ જગલ છે,' શશીએ ઉત્તર 
આપ્યો, પુત્ર ઠાકુર પાસે જતો અટકે એ માટે પિતાએ 
અજમાવેલી મત્રતિધા પણ નિષ્ફળ ગઈ અને પિતા ઠાકુરની 
નિંદા કરવા લાગ્યા ત્યારે શશી પિતૃહત્યા કરવા તૈયાર થયા 
હોવાનુ કહેવાય છે ! 

શશી મૂર્તિમત રોવા હતા. શ્યામપુકુરથી કાશીપુર ગુરુને 
લઈ જવાયા પછી શશીની સેવાવૃત્તિ ઓર ખીલી ઊઠી હતી. 
ઠાકુર સાજા થાય એ ખાતર એ પોતાનુ જીવન આપવા પણ 
તત્યર હતા. શશીની અથાક સે, શરીર પર પડત ડષ્ટોની 
સહનશીલતા અને એમનો અનન્ય ગુરુપ્રેમ સૌને આશ્ચર્યચક્તિ 
કરતા શશીના આ પ્રેમ કરતાયે જાણે કે સવાયો પ્રેમ ગુર્‌ 
તેમની ઉપર વરસાવતા. શિયાળાની એક ઠંડી રાતે કશી 
સાફસફાઈ માટે શશી ઠાકુરના ઓરડા બહાર અગાશીમા 
ગયા. એપાછા આવ્ય તો માદગીથી પીડાતા ને નિર્બળ થઈ 
ગયેલા ગુરુ લગડાતા ચાલત્તા જઈ કપડાના ઘોડા પર પડેલી 
ગરમ શાલ લેવા મથી રહ્યા હતા. ઓરડાની બહાર જતાં 
પહેલા પોતે ગુરુને શાલ ન ઓઢાડી તેનો પશ્ચાતાપ કરતા એ 
બોલી ઊઠ્યા અરે, આપ શું કરો છો, મહાશય ? શાલ માટે 
મને શામાટેન કહ્યુ ? એમના અતાજમા નાખુશીનો, ઠપકાનો 
સ્વરપણ હતો. એથી સાવ વિરુધ્ધપ્રેમ અને લાગણીસભર 
પણ નિર્બળ સ્વરે ઠાકુરે ઉત્તર આપ્યો “દીકરા, આવી ઠંડીમાં 
તું ઉઘાડે ડિલે બહાર ગયો હતો એટલે મને ઠંડી લાગી, આ 
શાલ તારે માટે છે ઓઢી લે.' ઠાકુરની કેવી સવેદનશીલતા ! 

ઠાકુરની સેવામા વ્યસ્ત રહીને એ ખાવાનુ પણ ભૂલી 
જતા અને ઘણી વાર સાવ ઠંડુ ભાણુ ખાતા એકવાર એ 
ઠાકુરને કયારથી પખો નાખતા અવિરત બેસી રહ્યા હતા 
એમના હાથમાંથી પખો ખેચી લઈને ઠાકુરે તે લાટૂમહારાજને 
આપ્યો હતો ભર શિયાળે એકવાર ઠાકુરને ઉનાળામાં જ 
હગળું ?મર્ષ અશ મત થયુ. મૂળ આયડીને શશીએ ચોકી 
કાઢ્યુ કે કોઈના બાગમાં શિયાળે જમરૂખ આપતુ વૃક્ષ છે ત્યા 
જઈ શશી થોડા જમરૂખ લાશા. બ્રહ્મજ્ઞાનીની બધી ઈચ્છાઓ 
ભગવાન પૂરી કરે છે એ શાસ્ત્રવાક્યમાં શશીને દઢ શ્રધ્ધા 
હતી. 

ઠાકુરને કોઈ પણ માણસ ગમે ત્યારે આવી ખલેલ ન 
પહોંચાડે એ માટે ચોકીદારની ફરજ નિરજન બજાવતા. શશી 
પણ એમની સહાવે રહેતા, એક પાગલ સ્ત્રી ઠાકુરની અનન્ય 
ભાવેભક્તિકરતી અને બપોરનેસમવે આવી ઠાકુરપારે જવા 
દેવા માટે મથામણ ડરતી. એ રડતી અને બૂમો પણ પાડતી. 
એકવાર ઠાકુર પાસે જઈ એણે એવી રીતે ત્રાસ આપ્યો હતો. 


મે ૨૦૦૮ પરજ 





એટલે શશી ઉગ્ર થઈને બોલ્યા હતા 'એ ફરીવાર આવીતો હું 
એને ધક્કા મારી બહાર તગડી મૂકીશ.' શાત મૃદુ સ્વરે ઠાકુરે 
કહ્યુ “જા, ના, એને આતવા જવા દે' પાગલ ભક્તોપ્રત્યેપણ 
સરખા જપ્રેમનુંઆ ઉદાહરણ. 

ઠાકુરની સેવા આડે શશી મટેબધા આનદો નિપિધધ 
હતા. રથયાત્રા નીકળે તે જોવા જવાની પણ “ના. ઠાકુરે એમને 
પરાણે રથયાત્રા જોવા ધક્કેલ્યા શશીએ ના જ પાડી પણ 
ઠાકુરના આગ્રહને શિરસાવદ્ય માની એ કોઈ નજીડને સ્થળે 
ગયા અને, બે પૈસામાં નાની છરી ખરીદી વેતા આવ્યા. ઠાકુર 
રાજી થઈ બોલ્યા 'આવા ઓચ્છવોમા જવુ જોઈએ અને 
ત્યાથી આવી કંઈ ને કંઈ નાની ખરીદી કરવી જોઈએ. ગરીબ 
મહેનતકશ માણસોને ઉત્તેજન મળે.' 

ઠાકુરના સાન્નિધ્યમાં રહેતા શશીએ ઠાકુરની અત્ય 
દ્વિસની લીલાનુ અને એમના દેહત્યાગનુ અદ્ભુત વર્ણન કર્યું 
છે “એ.દિવિસે રોજના કરતા વધારે વાળુ તેમણે કર્યું હતુ. અને 
લાગ્યુ કે એમની તબિયત આજ સારી છે (ઘોડા દિવસ 
પહેલા) બપોરે વોગીન પાસેપચાગ મગાવી શુભાશુભ દિતસ 
એમણે નકકી કરી નાખ્યો હતો. પોતે કેટલાક સમયથી કહેતા 
પણ ખરા કે નાવનો બે તૃતીયાશ ભાગ પાણીથી ભરાઈ ગયો 
છે ને બાકીનો ભાગ ભરાઈ જતા નાવ ડૂબી જશે. એમને 
પીડાની પડી ન હતી અને આનદી સ્વભાવ એવો જ જાળવી 
રાખ્યો હતો એટલે એ જઈ રહ્યા છે તે માનવા અમે તૈયાર ન 
હતા. 

'એમના દેહત્યાગની ક્ષણ એમના જીવનની ઉત્તમ ક્ષણ 
હતી એમ હુ માનુ છુ એમના દેહમાંથી આનદની ધ્રુજારી 
પસાર થઈ ગઈ તે મેં જાતે જોઈ હતી તે દિવસે એ ખૂબ 
સ્વસ્થ અને આનદી દેખાતા હતા બપોર પછી આવનાર 
કોઈની શકાના સમાધાન માટેપૂરા બે કલાક વાત કરી હતી. ' 

છેલી જડી સુકી ઠાકુર અગર સાથે જતો ડર 
હતા. વાળમા અર્ધો વાટકો પાયસ્ર આનદથી ખાધો હોય તેમ 
લાગતુ હતું. શરીર થોર્ડુંગરમ હતુ એટલે એમને પખો નાખવા 
અમને કહ્યુ હતુ અમે દસ જણ પખો નાખવા હાગ્યા. મારા 
શરીરને ટેકે રાખેલા પાચ છ ઓશીકાંઓને ટેકે તેઓ બેઠા 
હતા. હુ પણ એમને પખો નાતો હતો તેથી થતુ હલનચલન 
એમણેપકડી પાડ્યુ નરેન્દ્ર ઠાકુરના પગ દબાવતા હતા 
એમની સાથે વાત કરતા ઠાકુરે એમને કહ્યુ “આ 
છોકરાઓનું ધ્યાન રાખજે' વારંવાર આ શબ્દો બોલી અમને 
નરેન્દ્રને સુપ્રત કરતા હોય તેમ લાગતુ હતું. પછી પોતે સૂવાનું 


કર્યુ. 
હટ 


“અચાનક રાતના ૧.૦૦ વાગ્યે (ખરો સમય ૧.૦રનો) 
તેઓ એક બાજુએ. ઢળી પડ્યા, એમના ગળામાંથી ધીમી 
ઘરરાટી આવતી હતી. એમની રુંવાટી બધી ઊભી થઈ ગઈ. 
નરેન્દ્રે એમના પગને તરત જ ધાબળા પર મૂકી દીધા અને 
જાણે ઠાકુરની વિદાય સહન ન થતી હોય એમ લાગતાં એ 
નીચે દોડી ગયા. ઠાકુરના મોટા ભક્ત એવા એક ડોક્ટરે 
ઠાકુરની નાડી જોઈ કહ્યું કે, “એ બંધ પડી ગઈ છે,” અને એ. 
ભાન થતાં એ મોટેથી રડવા લાગ્યા.' 

પણ પોતાના પ્રિય ગુરુદેવ અવસાન પામ્યા છે એમ કોને 
ગળે ઊતરે ? સૌ શિષ્યો ઠાકુરના દેહ ફરતા બેઠા અને “હરિ 
ઓમ !હરિ ઓમ ! જપવા લાગ્યા. પણ આખરે તો એમને 
સત્ય સમજાયું અને સાંજના પાંચને સુમારે કાશીપુરને સ્મશાને 
ઠાકુરના દેહને અગ્નિને અધીન કરવામાં આવયો. એ ચિતા 
બળતી રહી ત્યાં સુધી હાથમાં તાડછાનો પંખો લઈ શશી 
સન્મુખે જ બેઠા રહ્યા. નરેન્દ્રના અને લાટૂના એમને સાંત્વન 
આપવાના પ્રયાસો સફળ ન થયા. ચિતા ઠર્યા પછી શશીએ. 
ઠાકૂરનાં અસ્થિ અને ભસ્મ લીધાં, તેમને એક કુંભમાં મૂકી, એ. 
કુંભ પોતાને મસ્તકે ધારણ કરી, ઉદ્યાનગૃહે આવી, ઠાકુરના 
બિસ્તર પર જ એ કુંભ એમણે રાખ્યો. 

હવે એ. સૌને બાંધતા સૂત્રરૂપ ઠાકુર ન હતા. એ. 
ભાડાનું ઘર પણ ખાલી કરવાનું હતું ને સૌ સૌને ઘેર જવાનું 
હતું. ઠાકુરના શિષ્યોની ઈચ્છા એવી હતી કે ગુરદેવના 
અવશેષોને ગંગા તટે ક્યાંક રાખી, તેની ઉપર સ્મારક ઊભું 
કરવું. પણ એ સૌ નાણાં વગરના નિમાણા નર હતા. ઠાકુરના 

ગૃહસ્થ ભક્ત રામચંદ્ર દત્તે કાંકુડગાછી વિસ્તારમાં 
ઉદ્યાનગૃહ બાંધ્યું હતું. ત્યાં આ અવશેષોને પ્રસ્‍થાપિત કરી એ. 
મંદિર બાંધવા માગતા હતા. શ્રી માના જણાવ્યા પ્રમાણે આ 
“રાખ માટેની તકરાર' હતી. વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ જાણીને, 
નરેને રામબાબુની દરખાસ્તની તરફેણમાં મત આપ્યો. પણ 
એનો અમલ થાય તે પહેલાં નિરંજને અને શશીએ. બીજા એક 
કુંભમાં અવશેષોનો સારો એવો ભાગ કાઢી એ કુંભને ગુપચુપ 
બલરામ બસુને ત્યાં રવાના કરી દીધો હતો અને, થોડા દહાડા 
પછી આવતી જન્માષ્ટમીને દહાડે, પોતાને મસ્તકે પેલા કુંભને 
શણગારીને પોતાને શિરે ધરી, કીર્તન મંડળીની પાછળ ચાલતા 
શશી જ કાંકુડગાછી લઈ ગયા હતા. ત્યાં એ કળશની પૂજા 
કર્યાપછી એને ખાડામાં પધરાવી એની ઉપર માટી નંખાતી 
હતી ત્યારે રૃઠિતિ શશી પોકારી ઊઠયા હતા, “અરે !ઠાકુરના 
દેહપર ભારે ઘા લાગી રહ્યા છે ! શશીને માટે એ અવશેષો 


લ્ટ્ણ 


ચેતનવંતા હતા. ૩૧મી ઓગસ્ટે કાશીપુરના મકાનનું 
ભાડાખત પૂરું થતું હતું. નાઇલાજ શશી અને બીજા 
ગુરુભાઈઓ,પોતપોતાને ઘેર ગયા. 

પણ થોડા જ દિવસોમાં સુરેન્દ્ર મિત્ર નામના ગૃહસ્થ 
ભક્તને -કાશીપુરના મકાનનું મોટું ભાડું આપતા હતા તેમને - 
ઠાકુર સ્વપ્નમાં દેખાયા અને પોતાના વેરવિખેર થઈ ગયેલા 
શિષ્યોને સહાય આપવા તેમણે મુરેન્દ્રને કહ્યું. બીજે જ દહાડે 
પડોશમાં રહેતા નરેન્દ્રને બોલાવી સુરેન્દ્રે સહાય કરવા તત્પરતા 
દાખવી. અને આમ રામકૃષ્ણ મઠ કશો જ ઢોલ પીટ્યા વગર 
જન્મ્યો. વરાહનગર વિસ્તારમાં એક જર્જરિત, તજી દેવાયેલું 
મકાન મળ્યું. એ બેમાળી, લાંબા સમયથી અવાવરુ ઘરમાં ભૂતો. 
વસે છે એમ વાયકા હતી. ભૂતો તો કોણ જાણે પણ, એ હવડ 
જગ્યામાં સર્પ, કાકીડાઓ, ગરોળીઓ અને બીજા અસંખ્ય 
જીવો વસતા હતા. 

એ મઠમાં પહેલે મજલે એક ઓરડાને મંદિરનું રૂપ 
આપવામાં આવ્યું અને વેદી જેવું કશુંક ઊભું કરી તેની ઉપર 
બલરામને ત્યાંથી આણેલો અવશેષ કળશ પધરાવવામાં 
આવ્યો તથા ઠાકુરની છબી પણ પધરાવવામાં આવી અને શશી 
એ સર્વની અનન્ય ભાવે પૂજા કરવા લાગ્યા. રોજ સવારે ૪.૦૦ 
વાગ્યે ઊઠી, હાથ-મોઢું ધોઈ મંદિરમાં જઈ એ ઠાકુરને 
જગાડતા. પછી, કચરી રાખેલું દાતણ અને કોગળા માટેપાણી 
ધરતા. બાદમાં નાળિયેરમાંથી બનાવેલી કોઈ મિઠાઈ નાસ્તા 
માટે અનેપીવા માટેપાણીનો પ્યાલો ધરતા. પછી હોકો ધરાતો. 
આમાં ક્યાંય કોઈ ગુરૃભાઈની સહાય એ. ન લેતા. બાગમાંથી 
ફૂલો વીણ્યા પછી મંદિરની સાફ-સફાઈ એ કરતા. પૂજાનાં 
વાસણો માંજતા અને પૂજાની વિધવિધ તેયારી એ કરતા. પછી 
ઠાકુર માટે જરૂરી ચીજો ખરીદવા બજારે જતા. પૈસાની છૂટ 
જરાય ન હતી છતાં, ઠાકુર માટે ઉત્તમ વસ્તુઓ જ એ. 
ખરીદતા. પછી ગંગાસ્નાન કર્યાપછી, તાજું, પતિત્ર ગંગાજળ 
લાવી વિધિપુરઃસર એ.પૂજન કરતા. ઠાકુરને રાંધેલો ખોરાક 
ધરાવાતો. સાંજે ઠાકુરને વીંઝણો કર્યા પછી તેઓ આરતી 
કરતા. બધા તિશ્વનાથની આરતી ગાતા. શશી મહારાજની 
આરતીને સ્વામી વિરજાનન્દે “ેવદુર્લભ દશ્ય' કહેલ છે. 
આરતી પૂર્ણ થયા પછી શશી નાચતા તે એવું કે ઢોલ 
બજાવનાર પણ થાકી જતો. પછી સૌ મૂર્તિમંત ઠાકુરને સાષ્ટાંગ 
પ્રણામ કરતા અને કાલીએ-અભેદાનન્દે - લખેલ. સંસ્કૃત 
સ્તોત્રની અંતિમ પંક્તિઓ ગવાતી. 


(વધુ આવતા અંકે) 
શ 


મે ૨૦૦૮ : પરપ 


કાવ્યાનુવાદ 
છ 


ને જાને 
ક 
રવીન્દ્રનાથ ટાગૌર 
અનુવાદ : દક્ષા વ્યાસ 


મધ્યાહ્ન વીતી ગયો હતો અને વાંસની ડાળીઓ વીંઝાઈ રહી હતી 

ત્યારે હું રસ્તાની ધારે ચાલી રહ્યો હતો. શા વાસ્તે ? ન જાને. 

આતુરડ્રકાશનાં ચરણોને વળગીનેપડછાવા તેમના બાહુપ્રસારી જમીન પર લંબાયા હતા. 
કોકિલ ગીત ગાઈને થાકી ગયા હતા. 

હું રસ્તાની ધારે ચાલી રહ્યો હતો. શા વાસ્તે ? ન જાને. 

તહેતા જલની એક કોર આવેલી ઝૂંપડી પર તોળાઈ રહેલું વૃક્ષ છાંયો પાથરતું હતું. 
કીઈ પૌતાના કામમાં રત હતું. એક ખૂણે તેનાં કંકણ રણકી રહ્યાં હતાં. 

હું એ ઝૂંપડી પાસે થોભ્યો. શા વાસ્તે 7 ન જાને. 

સર્પાકાર સાંકડી કેડીઓ રાઈનાં અસંખ્ય ખેતરોને અને આંબાવાડીઆંને વીંધે છે. 
એ ગામના મંદિર અને નદીકાંઠાંના બજાર પાસેથી પસાર થાય છે 

હું એ ઝૂંપડી પાસે થંભી ગવો. શા વાસ્તે ? ન જાને... 

વર્ષોપૂર્વેમાર્ચના એ ખુશનુમા દિવસે વસંતના મર્મર ધ્વનિ સુરમ્ય હતા. 
આપ્રમંજરી ધૂળમાં રગદોળાતી હતી. 

ખળખળ વહેતાં જળ કાંઠાના પગથિયા પર મૂકેલાં પિત્તળનાં વાસણ ઉપર થઈ 
તેને સ્પર્શતા પસાર થતાં હતાં. 

હું ચે *ટ્યન! પ ન હિતનો દિયર કરુંછું ૨ જાસ્તે 7 ર જે. 

પડછાયા ઘેરા થતા જાય છે ગોધણ તેમની કોઢ તરફ પાછું ફરી રહ્યું છે. 

બીડનાં નિર્જન મેદાનો પર ભૂખરો પ્રકાશ પથરાયો છે. 

ગ્રામવાસીઓ પનાઈની વાટ જોતાં કાંઠે બેઠાં છે. 

હું ધીમે પગલે પાછો ફરું છું શા વાસ્તે ? ન જાને. 


(11૯ ઉતત્તતટાદા” - કૃતિ ૧૪) 


બ્ટ્શ 


મે ર૦૦૮ : પર૬ 





પરખ 
ક 
ધીરુપરીખ 
ફળ તો છે વૃક્ષનો ચહેરો. 


મારી બારીમાંથી દેખાતા ઉદ્યાનમાંનાં 
આ વૃક્ષો ધારણ કરે છે વિવિધ ચહેરાઓ. 


ક્યાંક છે સફરજનનો ચહેરો 
ક્યાંક છે દાડમ ને ક્યાંક છે સીતાફળ, 
ક્યાંક રાયણ છે તો ક્યાંક છે જામફળ. 


તમે કહેશો, “આ બધાં ગપ્પાં છોડો.” 
હું કડીશ, “વાતને સાચી દિશામાં મોડો.” 


“સાચી દિશા એટલે વળી શું ?' તમે તરત પૂછશો; 


ને હું પણ તરત જ જવાબ વાળીશ : 
વૃક્ષના જુદા જુઠા ચહેરાઓને મેં જોયા છે 
તેમારા અનુભવને ખસૂસ પાળીશ.” 


પાછા તમે મૂંઝાયા : “એ કેવી રીતે બને ?' 
તો. સાંભળો ત્યારે - 

“ચહેરાઓ ભલે ભિન્ન ભિન્ન રહ્યા 

પણ ત્તેને ધારણ કરનારને 

કહીએ છીએ કેવળ વૃક્ષ. 

જેમ અનેક ચહેરાઓથી ઊભરતા 

આ જટિલ જગતમાં 

કહીએ છીએ તો વિવિધ ચહેરાધારીઓને 
કેવળ મનુષ્ય જ, પછી તે હોય રુક્ષ કે અરુક્ષ. 


આ જ છે વૃક્ષ અને મનુષ્યની સાચી પરખ 
જો નહીં સમજો તો ખોશો જીવનનો હરખ.” 





સ્વ્ખું 


૨ 


નલિન રાવળ 


મોરના ટ્રહુકારથી રણકી ઊઠેલા આભની 


નીચે 
ચોમેરમાં - વટોળમાં - 


અંધારઘેરી સાંજમાં - ઝીણી વરસતી યાદમાં 


મનમાં ફૂંકાતી 
રણરેતની ડમરી મહીં 
દોડતા 
ઊંટના ટોળાંસમું ઘુમરાય છે સ્વપ્નું 





ચજસ્થાનમાં આવેલા મૂંડ્રેલા ગામના સ્મૃતિ-દશ્યને આધારે (૪-૩-૨૦૦૮) 


સાચવડું કઈ રીતે ? 


સુધીર પટેલ 
એની સામે થવું કઈ રીતે ? 
દૂર એથી જવું કઈ રીતે ? 
છે બહાનાં હજાર, પણ કંઠે - 
કોઈ ઉતારવું કઈ રીતે ? 
ના ગમે બોલ એક ના એક જ; 
રોજ ગાવું નવું કઈ રીતે ? 
માગવાથી મળે તરત કિન્તુ, 
આપણે માગવું કઈ રીતે ? 
એક આંસું મળ્યું મુસીબતથી, 
પાંપણે જાળવું કઈ રીતે ? 
શબ્દના છે પ્રહાર કેં “સુધીર”, 
હું ગઝલ સાચવું કઈ રીતે ? 


મે ર૦૦૮ : ૫૨૭ 


કૌના ? 


છ 


જવશ્રી મહેતા 


“ખીના ટ્રહુકાનુ તોરણ બાધે છે કોઈ 
ઊગતી પરોઢને બારણે 
આ તેજની સવારી કોને કારણે ? 


પાદડે પાદડે દીવા ઝગે ને 
વૃક્ષો ઉતારે કોની આરતી ! 
નદીઓના નીરમાં કિરણોની હેલી 
ઓલી ઝાકળ ઊભી છે ઓવારણે. 


ડાળીએ ડાળીએ ટહુકાઓ ઊડતા 
ને ફૂલોની મહેંકી છે ક્યારી 

જગના તિમિર હવે માડ્યા છે હારવા 
આશા ઝૂલે છે આ પારણે. 


પગલાપડે આ ડોના વિરાટમા 
હૈયામાં હેતની ઉજાણી 

જાગી છે ઝંખના ને જાગ્યુ છે જીવન 
કૌના આપ્રેમલ સભારણે. ! 


વ્‌ 
નાભિ-ાડપરખી 
ઉહકાર સમેટી એકસામટા 
નાડ છેદું મૂક થઈ 


થડકે છાતી, ભીંસ વે ભેંકારે, 
ભરડે ભૂક્કો કરે 

બે પડ વચ્ચે બેસી 

માહે પેસી દળવા બેસે દાહ. 
દહાગ્નિ દેખુ દેખુ દેખુ ત્યા 
દેહાતતારે દશે દશાવતાર 
ઉહકાર ઉપસે ભીતરથી બહાર 
દેખુ અંગેઅંગ 

અગભગીનો તાલ તમાસો. 
જાણુ અજાણ્યો થઈને 
ધીમાપડતા નાડી ધબકાર 

ઝીલુ ઉછળતા પડતા પછડાતા પડકાર. 
ફેરફેર નભનાભિ મડળે 

ચડું ચકરાવે 

નાભિ-નાડ પરખું ફેરફેર. 


મે ર૦૦૮ પર૨૮ 





સાંપડે... 


શ 


હાર્દિક વાસ 

યક્ષ વિરહીને વ કોઈ દૂત વાદળ સાપડે 
એમ મરિયમનો મને આ રિક્ત કાગળ સાંપડે 
રાત આખી થર્થરે છે પીતવર્ણા પાદડા 
ફૂલપાદડીએ પરોઢે સ્હેજ ઝાકળ સાપડે 
આભઊયચા કો ક કિલ્લે તોપ થઈ ઝૂર્યા કર 
ને સમયના મ્હેલની તો બંધ સાકળ સાપડે 
ઉબરો ડુગર થયો ને માંડવો પણ કંપતો 
સાવ કોરી આખને પણ આજ ખળખળ સાપડે 
સાદ દઈને દૂરથી આકાશ તો ઊભુ સ્હે 
કોઈ ઝીણી ચાચમાં પણ. કાશ અંજળ સાંપડે 
એકસરખું દશ્ય જોપુ મે ફરીથી ચર્ચમાં 

કોસ પર લટકી રહેલી એક અટકળ સાપડે 


નાભિ-નાડપરખની વાત 
૨ 


પ્રાણજીવન મહેતા 


ર 
નાભિ મધે રચી વા-વંટોળ 
ચડુ ચકરાવે નિત્ય. 


પવન સપાટેસરી 

ચિત્ત-ભરમની શોધ ઉપડું આમ. 
પગતળિવેથી ભોંય ઉખેડી 

જાળા ઈચ્છું ભરમદેશની વાટે. 

ઘુટણ સાંધા તૂટે/તૂટે-ફૂટે વછૂટ્યા અગ અનેક 
દેખ ટેભાને ટેકણ ટેકે 

ઘરથી દ્વાર લગ પહોંચુ, ત્યા 

ત્યા વછૂટે ઘોડારમાથી અશ્ચ એકસામટા. 
કાનેપડતા તબડક વાચું 

ઉકેલુ અર્થઅગાગના અનેક 

અર્થબોધની વારતા પાનેપાન ઉથલાવુ રોજરોજ 
વર્થલોધની રચુ ઘટમાળ 

ભણુ, ભણાવુ, ભૂલુ પણ 

ધરમ-ભરમની વાત-વારતા ભૂસવા બેસુ છેક 
છેવટ થાકી 

શોધુ વાટસશય-તનની, 

ના, ના, સશય-વશની આ વાટ.. 


લ્ટ્શ્‌ 


પ્રાર્થનાઓ. 


મનોહર ત્રિવેદી 
૧ સીમ 
નમું નમું હે સીમ ! 
ખુંદે ખોળો સદાય આંબા થોર કે બાવળ-નીમ 
સવાર હોય મધ્યાહ્ન હોય 
કે સાંજઃ કશો ના ભેદ 
તારામાં વાંચું છું યા, હું 
ઉપનિષદ્દ ને વેદ 
તારમાં તમરાંની ત્રમત્રમ ઃશ્રાવણની રીમઝીમ 
પગને તું પગદંડી આપે. 
રાહીને દે રાહ 
થાકેલાને ધરી છાંયડી 
ક્ષણમાં ઠારે દાહ 
ભલે કહે સૌ સીમ પરંતુ તારો સ્નેઠ અસીમ 
પંખી ઝરણાં ટેકરીઓ ને 
દીધાં વૃક્ષ - તળાવ 
દશે દિશાઓ કરી ઉઘાડી 
કહ્યું હરખથી : “આવ' 
પૂર્વપ્રભાતેઃ સાંધ્ધઆરતી કરે એમ પક્ષિમ 
નમું નમુંહેસીમ ! 


રઃતૃણ ૩ઃ આંગણ 
હે હરિત - સુમંગલ તૃણ ! પુનઃ પુનઃ હું તને નમું છું પરમ પ્રિય હે આંગણ ! 
કહે હે મૃણ્મય, કેમ ચૂકવું તારું અસીમ ત્ઠણ ! તુલસીક્યારો દીપ પ્રભાતી - કરે સૂર્યને પાવન ! 
તારી ટોચે ઝાકળનાં ટીપાંમાં સૂરજન્હાય સુખડ ઘસતાં થતો ધૂળમાં ગંધભર્યો સંચાર 
કેંક અરીસામાં ઝળહળતી કરે તું એની કાય બેઉ હથેળી જેવાં શોભે લાભશુભ-થી દ્વાર 
અને નદીકાંઠાને બીજુંકોણ કરે મસૃણ ? “  પુષ્ષઊઘડેએમગ્રભાતે ઊઘડતાં વાતાયન ! 
અવિરત લીલા નીરખવા તું નભનું હૈયું ખેંચે કોઈ એપણા દિયે ટકોરા આવે ધે અભ્યાગત 
તારે કણ્ઠે ખોબે ખોબે હેતે નીર ઉલેચે પગરવ ઝીલે ભર્યા ઉમળકે પામે તારું સ્વાગત 
એમ મળી પામે છે તૃષ્ણા ક્ષણક્ષણ સ્વયં વરુણ ! ઘર તો ઘર છેઃ આવનારને કદી ન પૂછે કારણ 
મુગ્ધા,કોઈ ગ્રામલાલિકા દાંત તળે લૈ ચાવે. હૂંફભરી આડશ, તડકામાં ધરે ખોરડું છાંય 
કંઈ ફેરમના સ્મરણે એનું અંતર તું છલકાવે ! ચોમાસે વા-ઝડીની વચ્ચે રક્ષા પામે કાય 
તોડે, કોઈ ઉખેડે કિન્તુ હોય છતાં અક્ષુણ્સ ! તારે મન ના ભેદ કશોવે, શું શ્રાવણ શું ક્ઞગણ ? 
હે હરિત - સુમંગલ તૃણ ! પુનઃ પુનઃ હું તને નમું છુંપરમ પ્રિય હે આંગણ ! 


ડટા ૦૬૦૦૦૦૦૦૯૦૦ ટ 


આરવાદ) 
કાળના દર્પણમાં સાંપ્રતનો ચહેરો 


આજે.. આ ક્ષણે 
સધાયો છુ 
છિન્નભિન્ન થઈને 
અર્વાચીનતાની આખમા 
વિશ્વછદના લયમાં ધબકતો 
પૃથ્છીના ગોળાકારપર 
ત. ણાઈ ઈ તણા. ઈ નેવીટળાતો 
કાળ પડછાવાને શરાબ જેમ ઢીંચતો. 
સળતળતો 
મારામા જ કેવળ મારાથી 
લોટની કણકની જેમ 
બંધાયોછુ ! 
તે હવેપ્રફૃતિ જથઈ ગઈ બીબાઢાળ. 
કોઈ શ્વાસમાથી દોડી દોડી ઊતરી ગયા ઢાળ ! 
પાડ્યો જનહીં કદી કોઈ ફોડ સાવ ડફોળ ! 
પળપળ વચાળ 
ઊગ્યાપ્રેમના વેલા ને છોડ ને ઝાડ પાંગર્યા 
ત્યાચાહવુ ના નવતર પુષ્પો ખીલે 
હોશે હોંશે સ્તાતત્યની પાથરી ચાદર નીચે 
ઝઝેડીખેરવુ પુષ્પો 
ત્યાં ધિક્કરના ખળખળ પડછાયા ખરે 
વિડમ્બનાની વાગોળો હવામાં ચીસાચીસ ડરે ! 
એનાપડે ડાઘા, 
છેકપાસે આપણે તોય 
બે ગ્રહોના અતર જેટલા આઘા ને આઘા ! 
હવે નવા અધારની આખથી જોઉ 
સ્કાઈસ્કેપર્સતા પર્વતોની ગોખોમા 
ત્‌ધ્ધા કરે વસતી ગીધોની. 


ને આસપાસ સમડીઓ. કાગડાઓ.. બાજની ઊડાઊડ 


સદીની આ નદીના કાઠે 

તાકો વળી જોવા કરુચહેરો સળવળતો 
તરડાતો.. સંધાતો... 

નતો આકારધરતોએમ 

સંધાયોછુ ! 


ફક 
યોરોફ મેકવાન 


હઉદ્દેશ જૂન ૨૦૦૭મા) 


રાજેન્દ્રઉપાધાય 


કાળનુ દર્પણ માનવીની સ્થિતિ, ગતિ અને નિયતિનુ 
પ્રતિબિંબ ઝીલતુ રહે છે તેના પ્રલબ પડછાયા અતીતને 
આવરી લઈ સામ્પ્રતને અતિકમી અનાગત ભવિષ્ય સુધી 
લબાય છે, પણ અતીત તો વિગત છે હાથમાંથી ચાલ્યો 
ગયેલો. અનાગત વિશે શુ ભાખી શકાય ? ન જાને જાનકી 
નાથ. એટલે માનવીના હાથમા, સાથમાં અને બાથમાં રજ્ણે 
કેવળ સાપ્રત ગર્ત ન શોરયમ્‌ સમજી-તિચારી માણસે 
જીવવાનુ અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાનુ ઝઝૂમવાનુ કેવળ 
વર્તમાનમાં છે 117૯ ॥ [૯૩૯ એ જ સત્ય છે કાલ કોણે 
દીઠી છે ? કાળના ત્િભેટે ઊભેલો માનવી તેના અતીતને ભલે 
ઊલેચે, અનાગતમા ડોક્યુ કરવા ઝાખવા પ્રયત્ન કરે પણ 
તેના પગ ટેકવાયેલા છે સામ્પ્રતમા. આજ અને આજની ક્ષણને 
જ માણસે જીવી જવાની છે “આજે.. આ ક્ષણે' આવા 
સામ્પ્રતનુ કાવ છે જેના મૂળિયા આધુનિકતા અને 
આધુનિકતાવાદમા છે 

કાળ-સાપેક્ષ જીવનમાં સમવ-સદર્ભ મહત્તનુ પરિબળ 
છે સ્થિતિ-સજોગ બદલાતા રહે છે ગતિશીલ જીવનમાં 
આધુનિકતા સાથે સમાધાન કે અનુકૂલન સાધીને જ જીવવુ પડે 
છે કાળ-સમયના સ્ટીમ રોલર નીચે આજની આધુનિકતા 
ભવિષ્યમાં, પ્રાચીનતામા તબદીલ થવાની છે, પરતુ એ જ 
પ્રાચીનતા એક કાળે તો આધુનિકતા હતી જ એ ભૂલવાનુ નથી. 

સૈશ્ચિક ફ્લક પર અનેકવિધ ઘટનાઓ નિરતર ઘટતી 
આકાર લેતી રહે છે ઈ સ. ૧૯૧૪નાપ્રધમવેશ્વયુદ્ધે અને 
ઈસ ૧૯૩૯ના બીજા વિશ્વયુદ્ધ મહાવિનાશક સહાર અને 
સાર્વત્રિક બરબાદી સાથે વૈશ્વિક સ્થિતિને અજપાભરી, 
તનાવભરી, અસ્થિર અને ડામાડોળ બનાવી દીધી હતી. 

દેશ કાળની આંતરિક સ્થિતિનો વિચાર કરીએ તો 
ઈસ. ૧૯૪૭મા આપણને આઝાદી, અને તત્‌ પશ્ચાત્‌ ઈસ. 
૧૯૫૦મા લોકશાહી સાર્વભૌમ પ્રજાસત્તાક શાસન સાપડયા. 
આઝાદી મળી પરતુ સ્વાતત્રય પ્રાપ્તિનો ઉમગ-ઉત્સાહ 
ભાગલા-તિભાજન, હિજરત, હુલ્લડો કોમી રમખાણો વગેરેએ 
સમૂચો નંદવી નાખ્યો. હબક ખાઈ જવાય-હેબતાઈ જવાય 


મે ર૦૦૮ ૫૩૦ _ _ _.  .-------- 6્ટ્શ 


તેવી આ મર્મીવિદારક ઘટનાઓ હતી. ગાંધીજીની હત્યાએ તો 
ઊંડો આંક વાળી દીધો. આમ આદમી ભયગ્રસ્ત બની 
અસલામતી અને અસુરક્ષેતતા અનુભવવા લાગ્યો. સદીઓથી 
સેવેલા આઝાદીનાં સોનેરી શમણાં વેરણછેરણ થઈ ગયાં. 
અરાજકતા, અજંપો અને અશાંતિ રાષ્ટ્રને ઘેરી વળ્યાં. હિંદના 
ભારત, પાકિસ્તાન એમ બે ટુકડા થયા. વિભાજન પછી કોમી 
હુલ્લડો, જ્ઞાતિવાદ, પ્રાંતવાદ, અલગતાવાદ અને પરસ્પરમાં 
આવિશ્વાસની આંધીએ માનવીને હતપ્રભ બનાવી દીધો. 
માણસમાત્રને છિન્નભિન્ન, વિચ્છિન્ન, ક્ષતતિક્ષત અને 
જીર્ણશીર્ણ બનાવનારાં આ બધાં પરિબળોએ માણસને તિખૂટો 
પાડવાનો, એકલતાનો અહેસાસ કરાવ્યો. આવી ડામાડોળ 
માનસિકતા વચ્ચે ઈ.સ. ૧૯૫૬માં કવિ ઉમાશંકર જોશીનું 
હૈયું ચિત્કારી ઊઠયું... 

છેન્નભિન્નછું 

નિર્શ્દદક્તિતામાં ધબક્વાકરતાલયસમો 

માનવજાતિના જીવનપટપરઉપસવા મથતી કોઈ ભાત જેવો 

ઘેરઘેરપડેલહજીનવ હાથ લાગ્યા ભિક્ષુકના ટૂકજેમ 

વિર્છિન્નછું.. 


દિનરાતચ્રતદિનખિન્નછું 
એક-કેન્દ્રથવા મથી રહેલ ક્વિન્ન છું 


ધબકેધબકમાંઊડી રહેલછિન્નભિન્નછું... 
* માનીલીધૈલીએક્તાવ્ક્તિત્વની 

શતખંડત્રુટ્તિમેનજરોનજર દેખી લીધી છે... 

વ્યક્તિ અને તેના વ્યક્તિત્વની વિચ્છિન્નતા- 
છેન્નભિન્નતાનો તિચારતંતુ શબ્દાંતરે '“શોધ' કાવ્યમાં આગળ 
ચાલ્યો છે. આજથી પચાસ વર્ષ પહેલાંના સમયાવધિને 
અતિક્રમી જવા છતાં માનવસ્થિતિ અને માનસિકતા લેશમાત્ર 
બદલાઈ નથી. કાળની દષ્ટિએ પચાસ વર્ષ પહેલાંની સ્થિતિ 
પ્રાચીન ગણાય પણ તેમાં વ્યક્ત થતી સંવેદનાઓ, અનુભૂતિ, 
વેદના-પીડા સામ્પ્રતમાં નથી એમ કહી શકાશે ખરું ? 
અતીતનો ઓછાયો સામ્પ્રત પર પડ્યો જ છે. અને એ પુનઃ 
પુનઃ આપણી કવિતામાં પ્રગટતો રહે છે. “આજે... આ ક્ષણે 
કાવ્ય એનું નિદર્શન છે. 

કવિ ઉમાશંકરે માનવજીવનના દોહ્યલાપણાને “લય 


લ્ટ્ણ 





સમો', “ભાત જેવો', “ભિક્ષુકના ટુક જેમ' જેવાં ભાવ-કલ્પનો 
દ્વારા નિરૂપ્યું છે. “ઘેર ઘેર પડેલ હજી નવ હાથ લાગ્યા 
ભિક્ષુકના ટુક જેમ વિચ્છિન્ન છું'નો હતાશાભર્યો નેરાશ્યભાવ 
અદ્યાપિપર્યત વિલુપ્ત કે વિલીન થયો નથી. ઉમાશંકર જોશીની 
“છિન્નભિન્ન છું' કૃતિ પ્રાચીનતા અને આધુનિકતાના આ 
સંદર્ભમાં, સંધિકાળની છે જાણે ! કવિ ઉમાશંકર જોશી 
નિરૂપિત સ્થિતિ વિદ્યમાન હોવા છતાં, અને એ સ્વીકાર્યાપછી 
પણ સામ્પ્રત કાળમાં આધુનિક મનુષ્યે જીવવાનું, ઝૂઝવાનું તો. 
છે જ, અસ્તિત્વ ટકાવવા માટે. 

કવિ યોસેફ મેકવાનના “આજે... આ ક્ષણે' કાવ્યમાં 
છિન્નભિન્ન થઈ ગવેલો, વિશ્વછંદના લયમાં ધબકવા કરતો, 
ચળવળતો, તરડાઈને વળી વળી સંધાતો નજ્યૂપે, નવો નવો 
આકારધ્ારી માનવી જ છાઈ રહ્યો છે. પ્રતીકાત્મક શૈલીમાં 
આધુનિકતાનો એક્સ-રે દર્શાવતું આ કાવ્ય અનુકૂલન 
સાધવાની જીવનદષ્ટિ લઈને આવ્યું છે. કહેવાય છે કે 
13૫1૦લપં» ઉવહુમા) પંખી એની રાખમાંથી બેઠું થાય છે તો 
છિન્નભિન્ન થયા પછી ફરી બેઠા થઇ, સંધાઈ ના શકાય ? 
તરડાઈને નવ્યરૂપે જન્મી-જીવી, જીવનને ઉજાગર ન કરી 
શકાય ? આજના વૈશ્વીકીકરણ (ગ્લોબલાઈઝેશન)ના યુગમાં 
માનવીએ નવાં ક્લેવર ધરવાં પડશે, નવો આકાર ધરી 
સમન્વય-સામંજર્ય કેળવવાં પડશે. સાંપ્રત સમયનો તકાજો 
સમાનુફૂલન તરફનો છે. 

એટલે, “આજે... આ ક્ષણે' કાવ્ય આધુનિકતાના 
વેગમાં એક ડગલું આગળ ધપેલા વૈશ્વીકીકરણ પામતા 
મનુષ્યની ગતિવિધિનું, જીવન-રીતિનું, નિયતિનું કાવ્ય છે. કવિ 
તેથી જ તો કહે છે : 

“ંધાયો છું, છિન્નભિન્ન થઈને અર્વાચીનતાની 
આંખમાં...' 

વિશ્વછંદના લયમાં ધબડવાનું અને શ્વસવાનું છે. 
પૃથ્વીના ગોળાકાર પટ પર આમ આદમીએ ભલે તણાઈ- 
તરડાઈને, વીટળાઈ-વળગીને પણ જીવવાનું છે. જીવતા 
રહેવાનું છે. અંતે જડ અને ચેતન સાથે “સંધાવું' એ જ એની 
નિયતિ છે. 

માણસ ખુદ પોતાના પડછાયાથી જ્યાં અળગો થઈ 
શકતો નથી ત્યાં કાળ-પડછાયાનો પીછો ક્યાંથી “” 
શકવાનો ? તેને શરાબની જેમ આ-કંઠ પી જવો -, 


મેર 





એ જ એક માત્ર ઉપાય લોટની કણક બધાયા પછી ઘઉંનુ 
અલગ અસ્તિત્ત રહેતું નથી એટલે 

'મારાર્માં જ, કેવળ મારાથી લોટની કણકની જેમ 
બંધાયો છું ' ઉક્તિ કેટલી બધી સાર્થ છે ! 

આમ, “બેધાવુ' અને જધાવુઃ એ જ જીતનની 
બીબાઢાળ ચીલાચાલુ ગતિરીતિ છે ! 

એક તરફ મૂલ્યહ્દાસ અને બીજી તરફ માનવીની 
મૂળભૂત લાગણીઓ, વૃત્તિઓ, વલણો, વાસનાઓ આદિનો 
સળવળાટ પ્રેમના કામવાસનાયુક્ત વરવા રૂપો જીવનમા 
કુત્સિતતા, કલુપિતતા અને વિસવાદિતા સર્જે છે માણસ 
અતીતમાથી મૃળસોતો ઊખડતો જાય છે એને ભાવનાઓ, 
આદર્શો મૂલ્યો, સિધ્ધાતો આદિ મિથ્યા ભાસે છે સ્વાતત્ય 
મળ્યા પછી દેશમા સેક્યુલારિઝમનો જે વિકાસ થવો જોઈએ 
તેનજ થયો. (વળી, કૃતક સેક્યુલારિઝમ પણ આવ્યુ ! જાતિ 
કૌમો પ્રદેશો વચ્ચે જેપ્રેમ પ્રગટવો જોઈએ તે નપ્રગટ્યો. કવિ 
ઘ્વાનિવ્યત્યય. દ્વારા આ વાત ડહે છે 

જ્યાંધિક્કારનાખળખળ પડછાયા ખરે 

વિડમ્ઠાનાની તાગોળો હતામાં ચીસાચીસ ડરે..,' 

આમ, વ્રગોળો, ગીધો, સમડી, કાગડા, બાજ આદિ 





શનનુરઝાાનગેનાન્ડના 


ભાવપ્રતીકોથી ડતિ ગ્લોબલાઈઝેશન તરફ ગતિ કરતા 
આપણા જનજીવનની ધાર કાઢે છે 

“હતે નવા એંધારની આંખથી જોઉ 

સ્કાયસ્કેપર્સના પર્વતોની ગોખોર્માં 

તૃધ્યા ડરે વસ્તી ગીધોની...” 

આઝદીપઈી આટલાવર્ષોવીતીગયાપણસાચોમાનવ 
અવતરવાનેબદલે શી સ્થિતિ સર્જાઈ _ ?કવિડહેછે 

છેક પારો આપણે તોવે 

બૈ ગ્રહોના અંતર જેટલા આઘા ને આઘા ઇ 

આઝાદી પછી સ્વાર્થી પ્રેમના છોડ વેલા અને વૃક્ષો 
પાગર્યા ! સ્વાર્તત્યની ચાદર પર ધિક્કાર, વૈમનસ્ય 
અલગાવપણુ, વેરભાવ, કૌભાડો, કૃત્સિતતા વગેરે જ ઝીલાયુ ! 
માનવી માનવીના અતર વચ્ચે બે ગ્રહોના જેટલી દૂરતા સર્જાઈ 
છે 'આમાથી જને આનાથી જ આધુનિકતાનો પિંડ બધાયો છે 
ને તેની સાથે આપણે લોટની કણકની જેમ બધાવા-સધાયા 
છીએ ! આ એકવીસમી સદીની નદીના ડાઠે સળવળતો. 
તરડાતો સધાતો નવો આકાર ધરતો ચહેરો કવિ જુએ 
છે .પેલો પચાસ વર્ષ પહેલાનો ચહેરો. જે છિન્નભિન્ન હત્તો 


તે અહીંનવા આકારમાં સહાય છે ઈતિ અલમૂ્‌.. 
ક 


“ જીવાત્મા અને પરમાત્માનુ 'સખ્ય' એટલે શુ ? હુઅને તમે એક એકથી બ્ડાર હોઈને મિત્રાચારીમા જોડાઈએ છીએ 


એ રીતે તો જીવાત્મા અને પરમાત્માનો સબધ નથી જ એ સર્વસમત છે હવે, પરમાત્મા જીવાત્માના અન્તરૃમા રહેલો છે એમ 
દૈતવાદીઓ કહે છે પણ અત્રે અન્તર્‌' શબ્દનો શો અર્થ સભવે છે એ વિષે વિચાર કરતા નથી ત્યા અંઠ્દેતવાદી એટલુ જ કહે 
છેકેજોતિચાર કરશો તો જણાશે કે અત્રે “અન્તર્‌' શબ્દના અર્થમાં તાદાત્મ્ય જ આવવુ ઘટે છે એક ચૈતન્ય બીજા ચૈતન્યના 
અન્તર્‌મા શી રીતે રહી શકે ? “અન્તર્‌' એવો શબ્દ જડ અને સાવવવ પદાર્થપરત્વે જ એના વાર અર્થમાં તાપરી શકાય. ચૈતન્ય 
પરત્વે જ્યા “અન્તર્‌' અને. બહિર્‌' શબ્દ વપરાય છે ત્યા એ શબ્દોની અર્થ તત્ત્વ (૨૦૩113 અને અતત્ત્વ (દેખાવ 
£0ગ્૦્યાત્પ્તત્ટ થતો આપણે જોઈએ છીએ. 

વળી, દવૈતવાદીઓ પરમાત્માને આત્મા (જીતાત્મા)નો આત્મા ન માનતાં આત્મા જીવાત્મા)ના જ્ઞાનનો વિષય માને છે, 
અને આ રીતે આત્મા એક અને પરમાત્મા બીજો એમ દ્વૈત સ્વીકારે છે પણ પરમાત્માને આપણા જ્ઞાનનો વિષય માન્યો કે તુરત એ 
આપણી રહામે ત્રતણલ1ળ આવીને બેઠો 'પછી તે આપણા અન્તર્‌મા શી રીતે હોઈ શકે દૈવિષય (0ંઝ્ઝીત ) અને વિષયી 
ઉપખલ્ત) એ લાકડીના બે છેડા માફક (તતઇટાઝ છે એક છેડો બીજા છેડાના અન્તર્સરૈકેમ સભવે ?પણપરમાત્મા 
જીવાત્માના અન્તર્‌્માં છે એમ તો દ્વૈતવાદી કહે છે જ-માટે પરમાત્મા જીવાત્માના જ્ઞાનનો તિષય નથી, પણ એનો આત્મા છે એમ 
રિલ્તા1તા0 દ્રત દઝડાળતતેાળા તર્કથી ફલિત થાય છે ?” 


આચાર્યઆર્નદશેંકર ધુ 
(સુદર્શન ફેબ્રુઆરી, ૧૮૬૨) 


હ્ટ્શ 


શે ર૦૦૮ પ૩ર 


ભવાસકથા) 


દીકરી સંગે દેશાટન 


૨ : વિમાનમાં 


(ઉતાંકથી ચાલુ) 
સુરક્ષા જાંચની જાહેરાત થાય એ પહેલાં અમે ત્રણેય 
એ.તપાસબારીમાં જઈને ઊભાં રહીગયાં. અન્ય એરલાઈન્સની 
સરખામણીમાં આ સામાન્ય માનવીની એરલાઈન્સનાં મુસાફર 
પહેલી નજરે જુદાં તરી આવતાં હતાં. બધાં મધ્યમ કે ઉચ્ચ 
મધ્યમવર્ગમાંથી આવતાં હતાં. એમના ચહેરા ૫૨ હવાઈ 
મુસાફરીનો રોમાંચ હતો. એ પેલા ઉન્નતભૂ ભદ્રલોક જેવી 
આસાયેશ નહોતાં દાખવી શકતાં. થોડા સરકારી 
અધિકારીઓ કે કંપનીઓના કર્મચારીઓ જરૂર જુદા પડતા 
હતા. એમની સ્ત્રીઓ હિંદી અને અંગ્રેજીમાં વાતચીત કરી રહી 
હતી. અમે ત્રણે જણ આ સિનારિયો જોઈ અંદરોઅંદર મલકી 
રહ્યાં હતાં. બિટ્ટુ બધું રસપૂર્વક નિહાળી રહી હતી. જે સ્તરનાં 
પ્રવાસીઓ અમદાવાદના એરપોર્ટપર એર ડેક્કનની ફ્લાઈટ 
માટે ઊમટી પડ્યાં હતાં એ ગાંધીનગરના ઘ-પ સર્કલ પર 
આવ-જા કરતી અપડાઉનિયા જીપોનાં મુસાફરોનાં મસિયાઈ 
જેવાં લાગી રહ્યાં હતાં. એ દશ્ય એને થોડું નિરાશાજનક લાગી 
રહ્યું હોય એ. બનવાજોગ છે. આખરે એને તો હવાઈ 
મુસાફરીનો લહાવો લેવો હતો. સામાન્ય માનવી પણ 
અસામાન્ય સ્થિતિએ ઊંચકાય છે ત્યારે એના વર્તન- 
વ્યવહારમાં પોતાની કક્ષાનાં સમોવડિયાં પ્રત્યે રુક્ષતા વરતાવા 
લાગતી હોય છે. અહીં તો એ જ “કૉમન મેન'નું ટોળું સામું 
મળી ગયું. બ્રોફેસર અયના'નો ઈગો ન ઘતાય તો જ નવાઈ... 
ઘણી લાંબી પ્રતીક્ષાને અંતે ગેટ નં. ૧ આગળ એર 
ડેક્કનની ફ્લાઈટના બોર્ડિંગ માટેની લાઈન લાગી. “હજી 
ફ્લાઈટનું લેન્ડિંગ થયું નથી' કહી દરવાન પેસેન્જરોને પોતાની 
જગ્યા પર બેસી રહેવા સમજાવતા રહ્યા પરંતુ એટલા 
ઉકળાટમાં રાહ જોઈ જોઈ કંટાળી ગયેલા દેશી મુસાફરો હવે 
બેબાકળા બની ગયા હતા. એ ગેટ નં. ૧ સામે ટોળેવળી ગયા. 
લાઈનમાં ઊભા રહેવાનું તો આપણા લોકોને આવડ્યું જ ક્યાં 
છે !એક વૃદ્ધ મહિલાને વ્ડીલુઢનોરમાં બેસાડી આગળ લઈ 
જવા થાગતા એરપોર્ટના કર્મચારીને પણ ખારસી તકલીફ પડી 
રહી હતી. સામાન્ય શિરસ્તા મુજબ આવાં પેસેન્જરોને સૌથી 
પહેલાં જવા દેવામાં આવે છે. અહીં તો. શાક માર્કેટમાં હોય. 
એવી ભીડ હતી. એ ડોશીમા સામે જોવાનીય ફૂરસદ કોને 
હતી. ? 


લ્ટ્શ 





કેશુભાઈ દેસાઈ 


આખરે ફ્લાઈટનું લેન્ડિંગ થયું. પછી થોડીવારે ગેટ ન. 
૧ ખૂલ્યો. “કૉમન મેન'ના કાર્ટૂનેરટ લક્ષ્મણની ઓળખ બની 
રહેલ પ્રતીક સાથેની બસમાં બેસી અમે અમારી રાહ જોઈ 
રહેલી ફ્લાઈટ તરફ આગળ વધ્યાં, અહીં ક્યાં સીટ નંબર 
પ્રમાણે બેસવાનું હતું ? વહેલો તે પહેલો ! હમણાં આ 
ગામડિયા તો બેઠકના મુદ્દે પણ પડાપડી કરી બેસે; કશું 
કહેવાય નહીં !તિમાનમાં ચડતી વખતે પણ કેવી ધક્કામુક્કી 
કરી રહ્યાં હતાં બધાં ! 

બિટ્ટનો હવાઈ પ્રવાસનો રોમાંચ વિમાનમાં બેસતાં 
પહેલાં જ હવાઈ ગયો. સસ્તું એ સસ્તું. એણે મનોમન એર 
ડેક્ક્નનેવડચકું ભર્યુઃચીપએટલે ચીપ. બધા જઅર્થમાં સસ્તી 
હવાઈસેવા,. એણે મારામોઢે જેટ એરવેઝ અને સ્વિસ એરની 
શાહી હવાઈ સેવાની મસાલેદાર વાતો સાંભળેલી. બેસવાનું 
આવું ત્યારે બિચારી છોકરીના લમણે લખાવેલી હતી એર 
ડેક્કન. નામ તો જબરું ભારેખમ પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરીએ 
ત્યારેએની સાચી ઓળખ સાંપડે. ઊડતી જીપ જ કહોને ! 

હું અગાઉ “સ્પાઈસ જેટ'ની સસ્તી મુસાફરીનો સ્વાદ 
ચાખી આવ્યો હોઈ મને એથી પણ સસ્તી ફ્લાઈટ શોધી 
કાઢ્યાનો હરખ હતો. મારે માટે તો. “જેટ એરવેઝ' અને 
'કિંગફીશર”ની ફ્લાઈટ હોય કે જયપુર ગોલ્ડની લાંબા રૂટની 
ટ્ક : બેસવાથી જ મતલબ હતો. ફ્લાઈટમાં બેસવાથી આપણી 
ઇયત્તામાં છોગું ઉમેરાઈ નથી જહું અને ટ્રકમાં પ્રવાસ કરવાથી 
આપણી આબરૂનો.મોરમુકુટ ઝંખવાઈ નથી જતો. ફરક રહે છે 
સમયનો. ટ્રેન ઓછામાં ઓછા સોળ કલાકે દિલ્હી પહોંચાડે 
છે. આ ઊડણખટોલો સવા કલાકમાં દિલ્હી ભેગાં ડરી દેશે. 
નહીં કશો થાક કે નહીં ઉજાગરો. સવારે નાહી ધોઈને નીકળ્યા 
હોઈએ એટલે યજમાનના ઘરે પહોંચીને ફરી નહાવાનીય 
કડાકૂટ નહીં. ગમે તેવી “કૉમન મૅન્સ એરલાઈન' હોય તોય 
એસી વગરની થોડી હોય ? આટલી સગવડ સાથે ઊભા 
ઊભા મુસાફરી કરવી પડે તોય શો વાંધો ! અમદાવાદથી 
ગાંધીનગરની બસોમાં એ તો આંપણો રોજિંદો અનુભવ છે. 
અને સમય પણ અદ્દલ સરખો જ : સવા કલાક માંડ ! 

બિટ્ટલેનને એમ કે ફ્લાઈટ ગમે તેટલી સસ્તી હોય પણ 
અમુક મુદ્દે તો સમાધાન ન જ કરે. એમને આકાશમાં ઊડતાં 
ઊડતાં સરસ મજાનો નાસ્તો કરવા મળશે એવી આશા હતી. 


મે ૨૦૦૮ : ૫૩૩ 





એ.ઉત્સુક હતી ભાત ભાતની ટોફી મમળાતવા. ટૉફી તો ન 
આવી હા,નાસ્તો જરૂરઆવયો.પણ લઈ લીધાપછી ખબર 
પડી કે એના તો પૈસા ચૂકવવાના હતા સેન્ડવિચ અને ચા 
આપીને ધરાર સિત્તેર રૂપિયા માગી લીધા પેલી આકાશપરીએ. 
ફોઈ તો એની સામે ફાટી આખે જોતા જ રહી ગયા. પાણીની 
બોટલના પણ પૈસા આપવા પડે એમ છે એની ખબર પડતા 
જ એમણે લીધેલી બોટલ પાછી બઝાડી, દીધી અમે ત્રણેય 
જબરા છેતરાઈ ગયા હતા જોડેની બેઠક પર બેઠેલા 
કાઠિયાવાડી કુટુબે થેલામાંથી થેપલા કાઢ્યા અને આરામથી 
જમવા માંડ્યા. અનુભવી મુસાફર લાગ્યા. પટલાણી નાસ્તાનો 
ડંબરો ભરી લાવેલા જેવુ વિમાન વાદળોને વળોટી અધ્ધર 
પઠોચ્યુ કે એમણે ડબરો ખોલ્યો જાનકીએ આગ્રહ કર્યો 
એટલે હુ ય એનો હાથ પાછો ન ઠેલી શક્યો. ઘરનો નાસ્તો 
થોડો નડવાનો છે ” લ્યો તમતમારે. બેબીનેય થો. ઘણોય લઈ 
આવી સુ જાનકીની જનેતા ભગરી ભેંસ જેવા લાગી રહ્યા 
હતા, જનાણીભાઈ સીધા સાદા, ગામડિયા વેપારી. હવે આમ 
ફ્લાઈટુ મા ઊડતા થયા એટલે આપણે બદલાઈ થોડા 
ગયા ? એ સહજભાવે એમના ઘરમાં ભોંય બેસીને જમતા 
હોય એમ શિરામણ કરી રહ્યા હતા દીકરી થોડી ચબરાક 
એટલે સામેની સીટપર બેસાડી હતી, મને અડોઅડ દીકરાને 
એમની હરોળમા બારીની લગોલગ બેસાડી આભલામાથી 
દેખાતી દુનિયા દેખાડી રહ્યા હતા. 
મેંએરહોસ્ટેસના કૈશ કાઉન્ટર તરફથી મોંફેરવીલઈ 
સીટપોકેટમાપડેલુમૅગેઝિન ઉપાડ્યુ. શીર્ષક આકર્ષક એટલુજ 
સાર્થકહતુ સિમ્પલી ફ્લાય.' ચેરમેનગોપીનાથનો પત્ર વાચી 
પ્રભાવિત થયો.એપનું સ્વખન સામાન્ય માનવીને આકાશમાં 
ઊડાડવાનુ હતું.આ સસ્તી એરલાઈન શરૂ કરીએમણેપોતાનું 
એસપનુસાકારકર્યુહતુ, મનેસ્વખદ્રષ્ટા અબ્દુલ કલામ યાદ 
આવી ગયા. નાના હતા ત્યારથી એમણે ઊડવાનુ સપનુ સેવ્યુ 
હતુ.એમના વર્ગસિક્ષકે દરેયા કિનારે પિકનિક યોજીને એમને 
ઊડતાપખીઓ સાથે ઓળખાણ કરાવી હતી_પખી કેવી રીતે 
ઊડે છે એનુ વિજ્ઞાન સમજાવ્યુ હતુ બાળ કલામમા એમણે 
ઊડવાની ઈચ્છાના બીજ વાવ્યા હતા કલામ તરુણ વવે 
અમદાવાદઆવીવિકમસારાભાઈનેમળ્યા ત્યારેએ ઈચ્છાનો 
છોડખાસ્સો ઊછરી ગયો હતો. જેવો વિકમભાઈએ સવાલ 
કર્યોએવો જપરાક્મભર્વયોજ્વાબ તેયાર હતો. છોકરા,તુશુ 
કરવામાગૈ છે ? હજીવિક્રમસારાભાઈનોપ્રશ્રપૂરો થાય એ 
પહેલાં મુફલિસ જેવા લાગતા એ યુવા વિજ્ઞાનીના હોઠ પર 
અણવિસ્ફોટથયો સર,આઈ વોન્ટ ટુફ્લાય.મારી મહેચ્છા 
આકાશમા ઊડવાની છે સાહેબ ! 


મૈ ૨૦૦૮ પ૩ 





મારીબિટ્ટુઆકાશપરી જેવી રૂપાળી હોયએ મનેજરૂર 
ગમે.પરેતુએની સુદરતાએની મર્યાદાનબની રહેએપણએટલુ 
જજરૂરી.આપણાપૂર્વજો અનેએમનીપરપરાનેજણસની જેમ 
ગાઠે બાધીને જીવતા જુનવાણી સ્વજનો માટેદીકરીનુ રૂપએ 
જોખમગણાતુ રહ્યુ છે એટલેજકદાચ એનૈજન્મતાની સાથે 
દૂધપીતી કરી દેવાનો રિવાજ શરૂ થઈ ગયો હશે (ઓઝલ 
પડદા અને બુરખાપ્રથા પણ સૌદર્યને ઢાકીઢબૂરી દેવાના 
આશયથી અસ્તિત્વમાં આવ્યા હશે ને !આજે હિંદુસ્તાનની 
કન્યા અંતરીક્ષની રાણીનુબિરૂદ મેળવી ચૂકી છે છતા રાષ્ટ્રપતિ 
પ્રતિભાતાઈ માથેથી સાળનોપાલવસરકીનપડેએની કાળજી 
રાખ્યા કરે છે !કેવો વિચિત્ર વિપર્યાસ ! 

કૉમન મેનની ફ્લાઈટ એટલે ગરીબ એરલાઈન. 
ગરીબોના વાયુયાનમા મેનકા કે ઉર્વશી જેવી અપ્સરાઓ 
એરહોસ્ટેસ બનીને આવે તોય એમના ચહેરા પર તો દરિદ્રીજ 
વચાવાની !એમનેએરહોસ્ટેસ બન્યાનુ ગૌરવ હશે એ કરતા 
પેલી સમૃદ્ધ એરલાઈન્સવાળી સમાનધર્મા આકાશપરીઓના 
સદ્ભાગ્યની અદેખાઈ નહિ આવતી હોય ! 

બિટ્બારી બહાર દેખાતુ જગત જોઈ જોઈ હરખાઇ 
રહી હતી. હસમુખકાકાની જેમ એને ફેર નહોતા આવતા કે 
નહોતી લાગતી વિમાન તૂટી પડવાની બીક એ એની પહેલી 
'*મેઈડન ફ્લાઈટખરા દિલથી માણી રહી હતી 

બેલ બાધવાની કોશિશમા સફળતા ન મળી ત્યારે 
ફોઈએ નાછૂટકે મોઢું ખોલ્યુ. એમણે પાડોશણના બેજનો છેડો 
એમના બક્ક્લમા ખોસી દીધો હતો. બિટ્ટને હસવુ આવી ગયુ. 
મેંએને ઈશારો કરી ચૂપ રહેવા જણાવ્યુ. ફોઈને ભોંઠપ લાગે 
એવુ કંઈ જન કરવુ, એવા સકલ્ય સાથે તો પ્રવાસે નીકળ્યા 
હતા !પ્રવાસમા પણ એમની ભૂલો કાઢતા રહીએ તો એમને 
માઠુંજલાગેને ! 

ફોઈનો બેલ્ટ સરખો કરી આપવામાં એમની જોડે 
બેઠેલ એ સભ્રાત મહિલાને મેં મદદ કરી પછી બારીમાથી 
દેખાતુ આકાશ અને ધરતી જોવામા મશગૂલ બિટ્ટુ સાથે વાતે 
વળગ્યો અને એવામા લાગ્યુ કે વિમાન દિલ્હીના ઈદિરા 
ગાધી આતરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથકે લૅન્ડ થઈ રહ્યુ હતુ ત્યારે 
પણ બિટ્ટનો એની અકિંચન'સ્થિતિ અગેનો વિષાદ અકલધ 
હતો. કોણ જાણે એને ઉતારશે ક્યાક છેવાડા ખૂણે !કા તો 
ઉતારવાની ઝટ પરમિશન જ નહી આપે લાઈનમાં નાખી 
મૂકશે અને છેક છેલ્લે એનો વારો આવશે ત્યા સુધી દિલ્હીના 


આકાશમા ચક્કરલગાના ડરવાના 7 
શ 


હ્ટ્શ 


રાગ દરબારી 





બા અદબ, બા મુલાઈજા, હોશિયાર, એવા એલાન 
સાથે દીવાનેખાસમાં બેઠેલા દરબારીઓ ઊભા થઈ જાય છે 
અને સૌ લળી લળીને ફૂર્નિસ બજાવવા લાગે છે. જહાંપનાહ 
ગરિમાપૂર્ણ ચાલે આવીને સિંહાસન પર બિરાજે છે. 
દરબારીઓ પણ પોતપોતાનું આસન ગ્રહણ કરે છે. રાજ 
ગાયક ર્તબૂર મેળવે છે અને તેના કંઠમાંથી આલાપ શરૂ થાય 
છે. સંગીતની સુરાવલીઓ વહેતી થાય છે તેમ રાજા અને સૌ 
દરબારીઓનાં માથાં ડોલવા લાગે છે. વાહ, વાહ સંભળાય છે. 
અને છેલ્લે તાળીઓનો ગડગડાટ અને શહેનશાહ રાજ 
ગાયકને બિરદાવતા પોતાના ગળાનો હાર એને બક્ષિસરૂપે 
આપે છે. 
કોઈ એતિહાસિક ફ્લ્મિમાં જોવા મળે તેવું આ દશ્ય- 
વર્ણન છે, કે પછી કોઈ એતિહાસિક પુસ્તકમાં વર્ણવવામાં 
આવેલુંદરબારી દશ્ય.આપણેતો આ દશ્ય મનમાં જકલ્યવાનું, 
છે.પણએક કલ્પના તરીકે એ દશ્ય ખરે જ અદ્દભુત છે. 
અકબર બાદશાહના જીવન પ્રસંગોમાં આવાં વર્ણનો 
વાંચવા મળે છે. આપણે ત્યાં ખાસ કરીને સર્જાયેલી કેટલીક 
એતિહાસિક ફિલ્મો અને ટેલિવિઝન સિરીયલોમાં પણ નવાબી 
ઠાઠનાં આવાં દશ્યો જોવા મળે છે. મોગલ કાળને ભારતીય 
સંગીત અને નૃત્યકળાનો સુવર્ણકાળ માનવામાં આવે છે. 
મોગલોના સમયમાં તેમના રાજ દરબારોમાં તથા તે સમયના 
અન્ય રજવાડાંઓમાં સંગીતકારોનું અનેરું માનસન્માન હતું. 
ગાયકોને રાજ ગાયકો તરીકે ઓળખવામાં આવતા. અને આ 
ઓળખના આધારે જ આજે પ્રવર્તમાન ઘરાના પરંપરાનો 
આરંભ થયો. 
ભારતીય સંગીતમાં રાગ “રબારી'નું અનેરું મહત્ત્વ 
છે. કેટલાક મહત્ત્વના રાગોમાં તેનું સ્થાન પણ ખરું. અએ આ 
રાગને સાંભળવાનો આગ્રહ રાખનારો.પણ એક અનેરો વર્ગ 
છે. મધ્યરાત્રીનાપ્રહરમાં રજૂથતો.આ રાગ આશાવરી ઘાટનો. 
છે. આરોહમાં સા, રે, ગ હોમળ), મપધ (કોમળ), નિ 
ઊોમળ), સા અને અવરોહમાં સા, ધ કોમળ), નિ હોમળ), 
પ, મપ, ગ ઉહોમળ) મ રે સા. વાદી રે અને સંવાદી ૫. આ 
રાગના અવરોહમાં સા, ધ હોમળ), નિ (કોમળ), ૫, મપ, ગ 
ઊોમળ) મ રે સા. વાદી રે સંવાદી ૫. આ રાગની જાતિ સંપૂર્ણ 
છે. દરબારીના મિશ્રણથી પણ બીજા રાગોનું સર્જન કરવામાં 
આવ્યું છે તો કેટલાક એને અત્યંત મળતા પણ આવે છે. જેમ 


અભિજ્તિ વાસ 


કે દરબારી અને કાનડાના મિશ્રણથી દરબારી કાનડાનું સર્જન 
થયું તેમ દરબારી જેવો જ લાગતો રાગ અડાણા પણ છે. આમ 
તો આશાવરી ઘાટમાંથી ઉતરી આવેલા દરબારીના કુટુંબના 
લગભગ ૧૫ થી ૧૮ જેટલા રાગ માનવામાં આવે છે. આ 
રાગોમાં અડાણા અને કાનડા ઉપરાંત શહાના કાનડા, નાયકી 
કાનડા, અભોગી કાનડા, સુહા, સુઘ રાઈ વગેરે અનેક છે. 

એક એવી માન્યતા છે કે આ રાગ મૂળ તો કાનડા 
નામનો જ હતો. અને તેનું મૂળ નામ “કર્ણાટ' હતું પણ પછીથી 
તેનું અપભ્રંશ કાનડા એવું થઈ ગયું. આ કાનડાની સાથે 
દરબારી શબ્દનું જોડાણ થવાની એક માન્યતા એ પણ છે કે 
તાનસેને અકબર બાદશાહ સમક્ષ આ રાગ કાનડાને ગાઈને 
રજૂકર્યો હશે. તે બાદશાહને અને અન્ય દરબારીઓને ગમી 
જતાં પ્રચલિત થયો હશે. તેથી તે આમ રાગ દરબારી કાનડા 
તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો. એક એવી પણ શક્યતા છે કે 
તાનસેને આ રાગને અલગ અલગ અનેક રીતે ગાયો હશે. 
એટલે એ જે તિતિધરૂપે ગવાયો તે બધા કાળક્રમે તિવિધ નામે 
ઓળખાવા લાગ્યા હશે. આ બધા આજે જે નામો આપણે 
સાંભળીએ છીએ તે બધાંની પાછળનાં કારણો હોઈ શકે. 

રાગદરબારી સંગીતકારોનોપણ એક પ્રિય રાગ રહ્યો 
છે.રામપુર-સેનિયા ઘરાણાના ગાયક ઉસ્તાદગુલામમુસ્તફાખાં 
આરાગઅવારનવારગાઈ સંભળાવે છે. દરબારી વિષેએમણે 
કહ્યું છે, રાગ દરબારી મારા વડીલો પાસેથી ખૂબ સાંભળ્યો 
હોવાથી સંસ્કારમાં વસી ગયો છે.આ રાગ વિયોગ અનેશૃંગાર 
રસનોગંભીરચ્રગ છે.પ્રેયસી જેઉત્કટતાથી તેના પ્રિયતમ વિશે 
વિચારે છે અને ગંભીરતાથી પોતાના પર સબ્ર કરે છે એવી 
અનુભૂતિ આ રગકરાવે છે.આ રાગ ગાવાથી કે સાંભળવાથી 
શાંતિમળે છે. રાગદરબારીની અસરએટલી તીવ્ર છે કેગાયક 
કલાકારઘણીવારસમાધિમાં આવી જાય છે. 

રાગ દરબારી મર્દાના રાગ કહેવાય છે અને પુરુષ 
ગાયકોને એવધુ શોભે છે એવી એક માન્યતા છે. પણ સાથો- 
સાથ એ વાઘ સંગીતમાં પણ એટલો જ જામે છે. આ બધો 
આધાર ગાનાર કે વગાડનાર એટલે કે રજૂકર્તા ઉપર છે. જેમ 
એવી માન્યતા છે કે રાગ દરબારી પુરુષ ગાયકોને કંઠે જ વધુ 
જામે છે તેમ એક એવી પણ માન્યતા છે કે રાગ દરબારી 
મુસ્લિમ કલાકારોની રજૂઆતમાં વધુ જામે છે. અલબત્ત આ 
તાતનો.કોઈ આધાર નથી પણ આ માન્યતા શ્રોતાઓમાં વાપક 


મે ૨૦૦૮ : ૫૩૫ 





બ્ટ્શ 


રીતે સ્વીકારાયેલ છે. વાઘ સંગીતમાં જ ઉસ્તાદ 
હાફીઝઅલીખાં, ઉસ્તાદ અલીઅકબરખાં કે ઉસ્તાદ 
અમજાદ અલીખાં સરોદ ઉપર આ રાગની જમાવટ કરે છે એ 
સાંભળવી અનેરી છે. એવી જ રીતે સિતાર ઉપર ઉસ્તાદ 
વિલાયતખાં કે ઉસ્તાદ અબ્દુલ હલીમઝાફરખાં જે જમાવટ 
કરે છે એ અન્ય સિતારવાદકો નથી કરી શકતા. પંડિત 
રવિશંકર રાગ દરબારીને વગાડવાનું હંમેશાં ટાળે છે, એ 
દરબારીને મળતો આવતો અને તેના જ કુટુંબનો ગણાતો રાગ 
અડાણા વધુ વગાડવો પસંદ ડરે છે. પંડેત જશરાજ પણ 
અડાણા ગાઈને વધુ રજૂકરે છે 

આપણા ભારતીય સંગીતમાં રાગની જમાતટ કલાકાર 
- રજૂકર્તા અને શ્રોતાઓ ઉપર નિર્ભર છે. અને આ બધાંમાં 
પ્રત્યેકની સૌંદર્યાત્મક કલ્પનાઓ અલગ અલગ છે. પાશ્ચાત્ય 
સંગીતમાં જેમ વિષય એટલે કે ઘીમ પસંદ કરીને બંદિશ તેયાર 
કરવામાં આવે છે એવું ભારતીય સંગીતમાં નથી. વળી પાશ્ચાત્ય 
બંદિશો વધુ તો ચોક્કસ એટલે કે એક વખત સ્વરબદ્ધ 
ઉમ્પોઝ) થઇ જાય પછી તેમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતા હોતા, 
એટલે એક ને એક ફરી ફરી રજૂથતી રહે છે.જ્યારે ભારતીય 
સંગીતના રાગોનું બંધારણ જાણતો. કલાકાર તે રાગને પોતાની 
રીતે રજૂકરતો હોય છે અને તેની પ્રત્યેક રજૂઆતને તે વિતિધ 
રીતે સુશોભિત (ઈમ્પ્રોવાઈઝ) કરતો હોય છે. એટલે એ 
સાંભળવાની કંઈ ઓર જ મજા છે. આપણાં ફિલ્મી ગીતોનું જ 
ઉદાહરણ લઈએ. તો એક જ રાગમાં સ્વરબદ્ધ થયેલાં કેટલાંય 
ગીતો ભિન્ન ભિન્ન રીતે સાંભળવા મળે છે. 

આપણાં ફ્લ્મિ્માંનાં અનેક ગીતો રાગ દરબારી ઉપર 
કે તેને આધાસ્તિ સર્જાવાં છે. રાગ દરબારી આધારિત ફિલ્મ 
ગીતોને યાદ કરવા બેસીએ તો મને ગમતું લતા મંગેશકરનું 
ગાયેલું “કોઈ મતવાલા આજા મેરે દ્વારે, અખીયોં સે કર ગયા 
અજબ ઇશારે' (ફિલ્મ : લવ ઈન ટોકિયો) પહેલાં યાદ આવે. 
તો આશા ભોસલેએ ગાયેલું ગીત “તોરા મન દર્પન કહેલાવે, 
ભલે બૂરે સારે કર્મોકો દેખે ઔર દિખાએ” (ફિલ્મ : કાજલ) 
પણ રાગ દરબારીમાં સ્વરબદ્ધ થવેલું છે, જે પણ સુંદર છે. 
અન્ય ગીતોમાં “દિલ જલતા હૈ તો જલને દે, આંસૂ ના બહા 
ફરિયાદ ન કર' (ગાયક : મૂકેશ), 'તેરી દુનિયા મેં જી લગતા 
નહીં, હમ તુઝ સે મહોબત કર કે સનમ રોતે ભી રહે હસતે 
ભી રહે' (ફેલ્મ? આવારા, ગાયક : મૂકેશ, સંગીતકાર ઃ શંકર 
જયકિશન), 'મુઝે તુમ સે કુછ ભી ન ચાહિએ મુઝે મેરે હાલ પે 
છોડ દો' (ફેલ્મ : કનૈયા), “પગ ઘુંઘરુ બાંધ મીરાં નાચી” 
(ફિલ્મઃ નમકહલાલ), “ઝનક ઝનક તોરી બાજે પાયલિયાં' 
(ફિલ્મ : મેરે હુઝુર), 'ચાંદી કી દીવાર ન તોડી પ્યાર ભરા દિલ 


મે ૨૦૦૮ : ૫૩૬ 





તોડ દીયા' (ફિલ્મ : વિશ્વાસ), 'ઘુંઘટ કે પટ ખોલ રે' (ફિલ્મઃ 
જોગન) યાદ આવે. આ ઉપરાંત પણ અનેક ગીતો હશેજ આ 
તો તરત જ જે યાદ આવાં તે, અને હા, ગઝલ ગાયક 
ગુલામઅલીએ ગાયેલી મશહૂર ગઝલ 'હંગામા હે ક્યું બરપા' 
પણ રાગ દરબારીમાં સ્વરબદ્ધ થયેલી છે. 

વીસમી સદીના તાનસેન જેમને કહી શકાય તેતા ગાયક 
ઉસ્તાદ અમીરખાં સાહેબના કંઠે જેમણે રાગ દરબારી 
સાંભળ્યો છે એમને આ રાગની રાજસત્તાનો ખ્યાલ હશેજ. જે 
ધીરજ અને ગંભીરતાથી અમીરખાં સાહેબે દરબારીને રજૂ 
કર્યો છે તે સાંભળતાં ડોઈ કુશળ શિલ્પીને મહાલયને 
ધીરજપૂર્તક શણગારતો કલ્પી શકાય તેમ છે. “ીન બૈરન કાને 
ધરે એઅમીરખાં સાહેબે રજૂકરેલી ચીજ આ રગનો સવિ 
પરિચય આપે છે. રાગ દરબારી આમ થોડોક ગંભીરપ્રકૃતિનો 
રાગ ગણાય છે. તેથી વિરુદ્ધ આજ શૈલીનો અને તેની છાયા 
ધરાવતો રાગ અડાણા થોડો ચેંચળ છે. દરબારીમાં હિલંબિત 
ખ્યાલ જેટલો ખીલી ઊઠે તેટલો અડાણામાં ન જામે, તો 
અડાણા હતમાં જે જમાવટ કરે તેટલો દરબારી ન જામે. અહીં 
વળી ઉસ્તાદ અમીરખાં સાહેબ વાદ આવે, ફિલ્મ “ઝનક 
ઝનક પાયલ બાજે'નું શીર્ષક ગીત 'ઝનક ઝનક પાયલ બાજે' 
ઉસ્તાદ અમીરખાં સાહેબે ગાઈને રજૂ કર્યું છે જે રાગ 
અડાણામાં છે. અહીં એક જ ગાયક દ્વારા ગવાવેલી આ બે 
રાગોની બંદિશોને સરખાવી માણવા જેવી છે, એટલે આ બન્ને 
એક સમાન લાગતા રાગની ભિન્નતાનો ખ્યાલ આવશે. એકમાં 
અત્યંત ગાંભીર્ય સાંભળવા મળશે તો અન્યમાં ચંચળતા. 

દિલ્હીના લાલ કિલ્લામાં આવેલ દીવાનેખાસને જોવા 
ગયો હતો ત્યારે ત્યાંના પરિસરમાં હું જ્યારે ફરતો હતો ત્યારે 
એવી એક કલ્પના શરીરને હલાવી ગઈ હતી કે અહીં કોઈક 
દિવસ તાનસેને રાગ દરબારી ગાઇને રજૂકર્યો હશે. એ સમવે 
હાજર રહીને દરબારી બની દરબારી સાંભળી શક્યા હોત તો 
કેવો આનંદ થયો હોત ! 

મોડી, રત્રીએ અંધકારના આગોશમાં હું બેઠો છું. 
અમાસની રાત્રીને કારણે તારાઓની ચાદર ઓઢ હોય તેવું 
હેફાળું આકાશ ચારેકોર પથરાવેલું છે. પવનની ધીમી ધીમી 
લહેરખીઓ આવ્યા કરે છે અને ઉસ્તાદ અમીરખાં સાહેબનો 
દરબારી હું સાંભળી રહ્યો છું રાત્રીના નિબિડ અંધકારના 
દરબારમાં હું બેઠો છું. આ અંધકાર પણ કેવો કે જાણે 
ધૃતરાષ્ટ્રની આંખોમાં બાપ્યો હોય તેવો છે. અને તેવા 
અંધકારના આગોશમાં ઉસ્તાદ અમીરખાં સાહેબે ગાયેલો 
રગદરબારી મને મારા અસ્તિત્ત્વનું ભાન ડરાવે છે. 


બ્ટ્શ 


શાસ્ત્રીય સંગીત : મારી નજરે 


નિર્મિશ ઠાકર 


પઃ ૨ઃરાગ-પરિચવ 


(તાંકથી ચાલુ) 

પ્રાચીન કાળમાં ૧૬,૦૦૦ જેટલા રાગો અસ્તિત્વમાં 
હતા, એમ કહેવાય છે ! “લોચન' નામના શાસ્ત્રકારે લખ્યું છે 
કે ગોપીઓ કૃષ્ણને રિઝવવા ૧૬,૦૦૦ રાગો ગાતી !આથી 
કૃષ્ણનું શું થયું હશે, એ વિચારે મારો જીવ અધ્ધર થઈ જાય 
છે !બીજુંવાક્ય મારું છે, માટે “લોચન'નો જીવ અધ્ધર નથી 
થયો, એમ માનજો.) જ્યારે 'મંદિર નાનું ને ભગત ઝાઝા' જેવો 
ઘાટ થાય છે, ત્યારે અંધાધૂંધી નિવારવા, વર્ગીકરણ અંગે 
વિચારવું પડે છે. વળી વર્ગીકરણ કરવા માટે કોઈ માપદંડ 
જોઈએ છે. માટે જ 'થાટ'ની આવશ્યકતા ઊભી થવેલી. 

દક્ષિણના શાસ્ત્રકાર વંક્ટમખીએ એક સપ્તકના કુલ 
૧૨ સૂરોમાંથી ૭ સ્વર જુદા લઈ ૭૨ થાટ રચ્યા અને “આમાં 
કોઈ પ્રકારની વધઘટ સંગીતના જ્નક ભગવતાન શંકર પણ કરી 
ન શકે' એમ લખ્યું. “હવે પછી સ્વેચ્છાએ જોડણી કરવાનો 
કોઈને હક નથી' એમ ગાંધીજીએ. લખ્યા પછી જ “ઉંઝા- 
જોડણી' જન્મી છે, એ આપણે જાણીએ છીએ. પંડિત 
વિષ્ણુનારાયણ ભાતખંડેએ. શંકર ભગવાનથી આગળ જઈ, 
મુખ્ય રાગોને ધ્યાનમાં લઈ ફક્ત ૧૦ થાટ આપ્યા, તે આ 
મુજબ : (૧) યમન/કલ્યાણ (૨) બિલાવલ (૩) ખમાજ (૪) 
ભૈરવ (પ) પૂર્વી (૬) મારવા (9) કાફી (૮) આસાવરી (૯) 
ભૈરવી (૧૦) તોડી. સીતાનું હરણ થયા પછી, હવે હરણની 
સીતા કરવી પડશે ને ? આટલી રામાયણ પછી તમે પૂછશો કે 
થાટએટલે શું ? 

થાટઃ તમારા પ્રશ્રોનો ક્યાંય અંત નથી. મને લાગે છે 
તમે અઘરી બાબતોથી જ કંટ્રોલમાં રહેશો, માટે આ વાંચો... 

*ોલઃ સ્વરસમૂહઃ સ્યાત્‌ રાગ-વંજન-શક્તિમાન' 

કશું સમજાયું ? રાગગંજક્શક્તિ ધરાવતો સ્વરસમૂહ 
કે જેનાથી રાગ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, તેને મેળ અથવા થાટ કહે 
છે. (૧૬,૦૦૦ જેટલા રાગોને ઠેકાણે પાડવા “થાટ' બનાવ્યા, 
એવી વાતપણ મેં અગાઉ કરી. એની સાથે આ વાખ્યાનો મેળ 
બેસે છે ?) કૌંસમાં છે, એ ઉપરાંત થાટની બીજી કેટલીક 
વિશેષતાઓ આપ્રમાણે છે: 

(૧) થાટમાં બારમાંથી સાત સ્વર હોવા આવશ્યક છે. 
(ર) થાટમાં આરોહ જ જોઈએ, અવરોહની જરૂર નથી. (ઘાટ 


લ્ય્શ 


ઊતારી પાડવાનું કામ કરતો નથી ! (૩) થાટ ગાવા માટે નથી 
હોતો (હાશ ! માટે એને રગના નિયમો લાગુ નથી પડતા. (એ. 
ઓફ્સિના બોસ જેવો હોઈ, એ ર્રગ પર નિયમ લાગુ પાડે છે, 
પણ અવળી વ્યવસ્થા સ્વીકારતો નથી.) (૪) એમાં એક જ 
સ્વરનાં ળે સ્વરૂપ, એટલે કે શુદ્ધ અને તીવ્ર અથવા શુદ્ધ અને 
કોમલ, સાથે આવી શકે છે. (જો કોઈ થાટમાં તીવ્ર અને કોમળ 
ભેગા થયેલા જણાય, તો સમજવું કે એ નિર્મિશ ઠાડરનું “નવું 
સર્જન' છે ! 

હવે હું તમને “રાગ'માં વધુ ઊંડા ઉતારું, એ પહેલાં જ 
યાદ દેવડાવી દઉ કે આપણે અગાઉ આરોહ-અવરોહ 
ભ્વરોની ચડ-ઊતર), વાદી-સંવાદી-અનુવાદી-વિવાદી-વર્જ્ય 
સૂરો અને સપ્તકો વિશે જાણી ચૂક્યા છીએ. 

વર્ણ : સ્વરને ગાવાની ઈન્દ્રિયગ્રાહ્મ કિયાને વર્ણ 
કહેવાય છે. તમે મનમાં ગાતા હોવ તો મને એની ખબર 
પડવાની નથી; માટે એ અપ્રગટ ક્રિયાને હું વર્ણ નહીં કહું, 
સમજ્યા ? “ગાનક્યોચતે વર્ણઃ'નો આ જ ભાવાર્થ છે, એમ 
હું માનું છું. વર્ણના ચાર પ્રકાર છે. “અભિનવ રગમંજરી'માં 
જે પુસ્તકને જોયા/ખરીદ્યા વિના જ તમે મારી વાત સાચી 
માનવાના છો, તેમાં...) લખ્યું છે કે... 

ગાન ક્રિયોઅતે વર્ણઃ સ ચતુર્ધા નિરૃપિતઃ। 

સ્થાટ્યારોલ્યવરોહી ચ સંચારીત્યથા લક્ષણમ્‌ | 

આમ વર્ણના ચારપ્રકારો ગણાવાયા છે. 

(૧) સ્થાયી વર્ણ : મેં અગાઉ પણ કહ્યું છે કે સ્થિરતા 
કંટાળાજનક હોય છે. કેટલાક શાયરોએ તો ડહાપણમાં સ્થાયી 
થવા કરતાં માનસિક અસ્થિરતા નોંતરવી વધુ સારી એમ પણ 
કહ્યું છે. શ્રી રતિલાલ “અનિલ'નો આ શે'ર જુઓ... 

ડહાપણનો ભાર નિત્ય તો ઊંચકી શકાય ના 

પાગલ થવાની થાય છે ઈચ્છા કદી કદી 

“નિત્ય'ની આ જ લમણાકોડ છે !કોઈ ગાયક એક જ 
સ્વરની પાછળ આદુ ખાઈને પડી જાય અને સતત 'સા... 
સા... સા... સા...' કર્યા જ કરે તો તમે ત્રાસીને કહેવાના જ છો 
કે ભાઈ 'રે' પર આવવાનું શું લેશો ? જેમાં આ પ્રકારનું 
સ્થાયીપણું હોવ છે, તેને “સ્થાયી વર્ણ કહે છે, સમજી ગયા ? 

(૨) આરોહી વર્ણઃ આ સ્વચેને ચડતા ક્રમમાં ગાવાની 


મે ૨૦૦૮ : ૫૩૭ 


કિયા છે તમે ચડતા ક્રમમાં ગાતા હોત, તો પણ બેસૂરા બનો, 
તો એ તમારી પડતીની નિશાની જ ગણાય, એ યાદ રાખશો ! 

(૩)અવરેહી વર્ણ જેચડે તે પડે એવી કહેવત છે 

ખરી,પણ વર્છ્ની બાબતમા ગુરુત્તાકર્ષણનો નિયમ લાગુ પડતો 
નથી વ્યવહારમાં તો ચડવામાં બળ કરવુ પડે છે પણ 
ઊતરવામા ગુરુત્વાકર્ષણને કારણે આસાનીથી ઊતરી શકાય 
છે એવુ સગીતમાં નથી સગીતમાં આરોહ લીધા પછી 
આપોઆપ અતરોહ થઈ જશે, એમ માનીને ગાઈ ના શકાય. 
બેસૂરા બન્યા વિના સ્વરોને ઊતરતા કમમાં ગાવાની ક્રિયાને. 
અવરોહી વર્ણ કહે છે 

(૪) સચારી વર્ણ સેવ, સમારેલી ડુંગળી, વઘારેલા 

મમરા, લીલી ચટણી અને ચવાણુ અલગ-અલગ ખાવા ડરતા 
એની ભેળ બનાવીને ખાવાથી વધુ ચટાકેદાર લાગે છે એ 
રીતે સ્થાયી આરોહી અને અવરોહી એ ત્રણેય વર્ણના 
સમિશ્રણને્સંચારી વર્ણ કહે છે જે વધુ આકર્ષક હોય છે વધુ 
આનદ આપે છે આપણુ જીવન પણ સચારી વર્ણ જેવુ હોવું 
જોઈએ. તમે જો ફક્ત લેખક ફક્ત સગીતકાર કે ફક્ત 
નોકરિયાત બનીને બેસી રહેશો તો લોકો તો ઠીક તમે ખુદ 
પોતાનાથી કંટાળી જશો. સ્થાયી વર્ણ જેવા જીવનમા બીજુતો 
શુહોય? 

આરોહ અને અવરોહમા પ્રયોજાતા સ્વરોની સખ્યા 
પરથી રાગની જાત્તિ નક્કી કરાય છે એ મુજબ રાગોની ત્રણ 
જાતિ છે 

(૧) સપૂર્ણ આ ખુલ્લા દિલની જાતિ છે છે એટલુ 
બધુ વાપરી નાખો એવુ માનનારી ! જેના આરોહ અને 
અવરોહમા સાતેય રવર વપરાય, એ સપૂર્ણ જાતિનો રાગ 
કહેવાય. 

(ર)પાડવ આ ત્રેવડવાળી જાતિ છે એ છે એટલુ 
બધુ વાપરો. એવુ માનતી નથી. જેના આરોહ અને અવરોહમા 
છ સ્તરવપરાય, એને પાડવ જાતિનો રાગ કહેવાય. 

(૩ઓડવ અમુક જાતિ્ડંજૂસ સ્વભાવની પણ હોઈ 
શકે બચત પર વધુ ધ્યાન આપતી આ જાતિ આરોહ અને 
અવરોહમાં ફ્કત પાચ જ સ્વર વાપરે છે હોઈ પણ રાગમાં 
ઓછામા ઓછા પાચ સ્વર હોવા જજોઈએ, એવો નિયમ છે 
એટલે, બાકી આ જાતિ તો સ્વર તિનાના રાગ પણ જન્માવી 
શકે એવું મને લાગે છે 9 

આપશે ભેળસેળના એ જમાનામા જીવીએ છીએ, 
જેમાશુદ્નસત્ય તો ઠીક શુદ્વ-અસત્ય પણ જડતુ નથી !જો કે 


મે ર૦૦૮ ૫૩૮ 





ભેળસેળ હમેર્શાં ખરાબ જ હોય છે એવુ નથી. એના 
સુપરેણામો પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એક જાતિના 
લોકો બીજી જાતિના લોકો સાથે વાટડી-વહયર રખે છે અને 
પછી વાત લગ્નો સુધીવે પહોંચતી હોય છે વળી એને કારણે 
અસ્તિત્તમા આવતી નવી પેઢીને આપણે ગોત્ર કે જાતિ 
પૂછી બિનજરૂરી કડવાશ ઊભી કરતા નથી, સગીતના રાગોની 
જાતિઓ પણ વાટકી બવહારથી આગળ વધી ગયેલી જણાય 
છે એ કારણે સપૂર્ણ ષાડવ સપૂર્ણ-ઓડવ, ષાડવ-સપૂર્ણ, 
પાડવ-ઓડવ, ઓડવ-સપૂર્ણ, ઓડવ પાડવ, જેવી પેટા 
જાતિઓ અસ્તિત્વમાં આવી શકી છે એનો આપણને આર્નદ 
છૈ 

કોઈને પૂરુ ઓળખી શકાતુ નથી, એમ હુ અગાઉ 
જણાવી ગયો છુ છતા રાગ નો શક્ય એટલો પરિચય પામવા, 
અમુક પારિભાષિક શબ્દોનો.પરિચય મેળવવો પણ જરૂરી છે 

ગ્રહસસ્વર રાગ ગાતી વેળા જે સ્તરથી આલાપ 
અથવા તાનનો આરભ થાય છે તેને ગ્રહઃસ્વર કહે છે (આ 
વ્યાખ્યા કઈ રીતે સમજશો ? હજી આલાપ અને તાનની 
બાખ્યા તો હુપછી આપવાનો છુ !સગીતમા આ જ ધર્મસકટ 
છે ક્યારેકતતમને લાગશે કે રાગને કારણે ઘાટ જન્મ્યા છે તો 
ક્યારેક લાગશે થાટને કારણે રાગ જન્મ્યા છે !મરઘી ઈડા 
જેવી આ સમસ્યાઓમાં પહેલી વ્યાખ્યા કોની આપવી ? 
ક્યારેક તો મને એમ પણ થાય છે કે આટલી ગૂચવણોમાવે હું 
જે સક્રિયતા બતાવુ છું એની વ્યાખ્યા કોણ આપશે 7 મોટે 
ભાગે તો પડ્જ જ ગ્રહ-સ્વર બને છે પણ હમેશાં એવુ હોતું 
નથી. 

અશ-સ્વર રાગના વાદી સ્તરને જઅશ-સ્વર કહે છે 
અને તે ઓફિસના બોસની જેમ મુખ્ય સ્વર હોય છે 

ન્યાસ-સ્વ૨ અમદાવાદ અને વડોદરા વચ્ચે આપણી 
કાયમની આવ જા રહેતી હોય તો વચ્ચે આવતી એકાદી 
હોટલ આપણને પ્રિય થઈ પડે જ્યા આપણને રોકાવું ગમે,ચા 
નાસ્તા માટે 'ગાયન કે વાદનમાં આલાપ વેળાએ કલાકાર 
વારવાર જે સ્વર પર રોકાય, તેનેન્યાસ-સ્વર કહે છે 

વક-સ્વર હાર્યકારોને ગમે એવો આ સ્વર છે તમારે 
માટે ચા બનાવવાની અમારી ઈચ્છા નથી, એવુ મહેમાનને 
સીધુ તો કહી નથી શકાતું. એટલે એમને ચા બનાવું ? એમ 
પૂછવાને બદલે કેમ, ચા નથી પીવી ? એમ પૂછાય છે ખાસ 
તો અમદાવાદમા !સગીતમાવે આરોહ કે અવરોહમાં કોઈ 
સ્વરને સીધો ન લેતા, પહેલાનો અથવા પછીનો સ્વર લેવાય 


ક્્ટ્શ 


ત્યારે એ વક-સ્વર બને છે. 
સ્વરોને ગાતા-તગાડવામાં બે તિકલ્પો હોય છે. એ વિષે 
મારે માંડીને વાતકરવી છે. શ્રીમતીજી હાલ હાજર હોય તો 
તરત મને કહે કે મોયણ નાંખ્યા વિના વાત કરજો !અમારાં 
શ્રીમતીજીનો સ્વભાવ પત્રકાર જેવો છે, એટલે એમને દરેક 
તાત ટૂંકી, સ્પષ્ટ અને મુદ્દાસર હોય તો. જ ગમે છે. ને મારી 
તકલીફ એ કે મારા કવિત્વનો સ્પર્શ આપ્યા વિના હુંકોઈ વાત 
કરી શકતો નથી. હમણાં હું એક મિત્રને રેલવે સ્ટેશન ૫૨ 
મૂકવા ગયેલો. “તમારી ગાડી ઉપડવાની તૈયારીમાં છે, જલ્દી 
ચડી જાવ ! એટલું જો મેં એમને સીધું જ કહી દીધું હોત, તો 
એમને. એ. ગાડી મળી જાત, પણ મેં એ જ વાત અલંકૃત 
ભાષામાં કહી એટલે એનું પૂરું સૌંદર્ય પામવાના મોહમાં એ. 
મિત્ર ગાડી ચૂકી ગયેલા. અલબત્ત, સંગીતમાં પણ આવું 
જોખમ છે, એમ હું કહેવા માગતો નથી. આ તો બે વિકલ્પોનો 
ખ્યાલ આપું છું. પત્રકાર “વિચારોને વહેવા દો... એમ કહે, 
પણ કવિ હોય તો “ઝટ ડ્હોળી નાંખો રે મનજળ થંભ 
થયેલાં...' એમ કહે, એટલો ફરક. 
રગના ગાયન/વાદનમાંયે બે વિકલ્પ, તમે જો 
પત્રકારની જેમ સ્વરનો ઉપયોગ કરો, તો એ તમારા માટે 
“સીધો સ્વર' અથવા “ખડો સ્વર' બનશે. પણ જો તમે કવિની 
અદાથી એને સાધશો તો એ “અલંકૃત સ્વર? બની જશે. સ્વરને 
એના વિશિષ્ટ સૌંદર્ય સાથે પ્રગટ કરવા માટે ઝમઝમા, મૂરકી, 
મીંડ, ઘસીટ, કણ,ગમક વગેરે રીતો છે. જેના દ્વારા કલાકારની 
કુશળતા પણ પ્રગટ થતી હોય છે. 
ઝમઝમા ઃ સંગીતમાં ઘણા એવા શબ્દો વે છે, જેના 
ઉચ્ચારને કારણે આપણને કમકમાં આવી જાય છે, પણ એને 
સમજ્યા પછી સમજાય છે કે આનો સંબંધ તો “સૌંદર્ય' સાથે 
છે !તમારા ગાયનથી તો યાર મને ઝમઝમા ચડી ગ્યાં, એવું 
તમે જો કોઈ કલાકારને કહો તો એ અર્થને સમજ્યા વિના 
તમને મારવા જ દોડે !જો કે એ શબ્દપ્રયોગ ખોટી રીતે થયો 
છે, એટલે અર્થનો પ્રશ્ન જ નથી !ઝમઝમા એ મૂળ તો ફારસી 
ભાષાનો શબ્દ છે (એટલે હું કહીશ એ. જ તમને સાચું 
લાગશે ! “કમકમાં' અને “ઝમઝમા', એ બંને શબ્દોને ધ્રુજારી 
સાથે સંબંધ છે, એટલું તો સ્પષ્ટ છે જ. પત્રકારની જેમ “ખડો 
સૂર' ઝાલી પાડવાને બદલે, તમે જો નજાકતથી તમારા વાદ્યના 
તારપર આંગળીના દબાણમાં વધઘટ ડરીને અથવા ગાતા હો 
તો સ્વરતંતુ સાથે એતી રમત કરીને, ત્વરિત ગતિમાં એકથી 
વધુ સ્વરોની અસર આપતી કલાત્મક ધ્રુજારી ઉત્પન્ન કરી 


લ્ટ્શ 


શકો, તો એને ઝમઝમા કહેવાય છે. પત્ની સામે ખુલાસા 
આપતા. પતિના અવાજમાં પણ ધ્રુજારી હોય છે (એમાં 
“કમકમાં'નું તત્ત્વ હોય છે જી, પણ એને ઝમઝમા કહી ન 
શકાય, કારણ કે એ કલાત્મક નથી હોતી. 

ગમક : પહેલાં આ વાંચો... 

“્વરસ્યર્કપો ગમકઃ શ્રોતૃચિત્તઃ સુખાવહઃ' 

.. હવે સમજ્યા વિના પ્રભાવિત થવાનું છોડી, એના 
અર્થને સમજો ! તાન લેવાય ત્યારે સ્વરમાં ઉત્યન્ન કરાતું 
વિશિષ્ટપ્રકારનું કંપન જે સાંભળનારને સુખ આપે છે, તેને જ 
ગમક કહેવાય છે. (હાલ કદાચ હું વે તમને વધારે પડતો 
તાનમાં આવી ગયેલો લાગીશ, કારણ કે હજી સુધી મેં “તાન'ની 
વ્ાખ્યા આપી નથી ! “ગમક'ના પાયામાં “ઝમઝમા'ની અસર 
જ હોય છે, જે તમને ગૂંચવવા માટે પર્યાપ્ત છે. 

કણ : કીડીને કણ અને હાથીને મણ, એ હિસાબ 
સંગીતમાં ચાલતો નથી. પહાડી કાયા ધરાતતો કલાકાર “રાગ 
પહાડી' રજૂડરે, ત્યારેપણ એને “કણ'નો સહારો લેવો પડે છે. 
સ્ત્રીઓ ગાયનમાં “કણ'નો સ્પર્શ વધારે સારી રીતે આપી શકે, 
એમ હું અંગતપણે માનું છું. “તું તો આખા ગામથી મોંઘું આપે 
છે, ચલ અઢી કિલો બટાકા તોલ...' એમ લારીવાળાને કહેતી 
સ્ત્રી આજુબાજુની લારીએ. ભાવ પૂછી ચૂકી હોય છે'!ગાતી કે 
વગાડતી વેળાએ લક્ષ્યરૂપ સ્વરની આજુબાજુના સ્વરોનોય 
ભાવ પૂછી લેવો, મતલબ કે એમનો સ્પર્શ કરી લેવો, એને જ 
કણ કહેવાય છે. 

મીડ : પહેલી પાટલીએ બેઠેલા કોઈ તોફાની છોકરાને 
શિક્ષક કહે કે તારી યોગ્યતા મુજબ છેલ્લી પાટલીએ બેસી જા, 
તો એણે પહેલી પાટલીએથી છેલ્લી પાટલીએ જવાનું હોય છે. 
પણ એ પોતાના સ્વભાવ મુજબ વચ્ચે આવતા મિત્રો સાથેય 
અડપલાં તો કરવાનો જ છે. એ કોઈની ચોપડી પાડતો જશે, 
કોઈને ટપલી મારી લેશે અને કોઈનો પગ કચરવાનું પણ નહીં 
ચૂકે. ટૂંકમાં પહેલી પાટલીથી છેલ્લી પાટલી સુધીની નીરસ 
યાત્રાનેપણ એ પોતાનો સ્પર્શ આપી રસપ્રદ બનાવશે અને 
સાથે સાથે પોતાનું આગવું સૌંદર્યપણ પ્રગટ કરશે !પડ્જ 
(સા)થી તમારે નિષાદ (નિ) સુધી પહોંચવું હોય તો સીધે સીધા 
પહોંચી શકાય, પણ તમે તોફાની છોકરાની જેમ, વચ્ચે 
આવેલા ગંધાર, મધ્યમ અને ધૈવત સાથેય ટપલીદાવ કરતા 
જાવ અને નિક્ષિત સમયમાં જ આ વધારાનું કામ પતાવીને 
નિષાદ સુધી પહોંચી જાવ, તો એ મીંડ લીધી કહેવાય. મીંડમાં 
હમેશાં નીચેના સ્વરથી ઉપરના સ્વર સુધી ઊર્ધ્વયાત્રા કરવાની 


--- મેર૦૦૮: ૫૩૯ 


હોય છે, એ યાદ રહે. 

ઘસીટ ઘસીટ એ મીંડનુ શીર્ષાસન છે ટપલીદાવનુ 
પુણ્ય વચ્ચેના ગાળામા કમાઈને, ઉપલા સ્વરથી નીચલા રવરે 
પહોંચો તો એને ઘસીટ કહેવાય, ઓકે ? જો કે 'ઘસાડવુ' જેવો 
અર્થપણ પ્રગટ કરતો હોઈ “ઘસીટ'ને બદલે “અવળ મીંડ' 
જેવો શબ્દ હુ આપુ છુ જે કોઈ નહીં સ્વીકારે. 

ખટકા આપણે કાયમ જે દુકાનમાંથી ખરીદી કરતા 
હોઈએ, ત્યા પણ એક રસપ્રદ પ્રકિયા થતી હોય છે ખુદ 
વસ્તુને પણ ખબર હોય છે કે મારી વેચાણ કિંમત ચાળીસ 
રૂપિયા છે પણ વેપારી અને કાયમી ગ્રાહક એકબીજાને 
બરાબર ઓળખતા હોય છે વેપારી જાણતો હોય છે કે આ 
તિકમભાઈ ત્રીસ રૂપિયામાં જ માગશે, એટલે એ ઉપરના 
સૂરથી એટલે કે પચાસ રૂપિયાથી શરૂઆત કરશે. ત્રિકમભાઈ 
જાણે છે કે હુત્રીસમા માગીશ તો જ ચાલીસ પર મેળ બેસશે, 
એટલે એ નીચા સ્વરનો સ્પર્શ આપે છે આમ ઉપરથી નીચે 
ખેંચાયા પછી વાત મુખ્ય સૂર ૫ર, એટલે કે ચાળીસ પર 
ફાઇનલ થાય છે આમા બને પક્ષને અદાજ હોય છે કે વાત 


નડપટકઝજમન્ન ઇન્કનજ- કઝ “નત ૧-૪-ન 


જત જણાવાનું તને - ૨ 


“ઝવ ન્ન 


અજબ વાતાવરણ 


જત જણાવાનુ તને કે છે અજબ વાતાવરણ 
એક ક્ષણ તં હોય છે ને એક ક્ષણ તાર્ડુ સ્મરણ 


રિક્ત કાગળ પર હજી હમર્ણા તો ફેલાયુ તું રણ, 


ચાળીસ પર લાવવાની છે, છતા ઉપર-નીચેની રસપ્રદ 
ગડમથલથી બને પક્ષને સતોષ થાય છે કે ચાલો આપણે 
આપણી કલા તો દેખાડી !સગીતમાં એક જ વ્યક્તિ દ્વારા 
ભેટે કેકલ્રકાર દ્વારા) આ પ્રકારની સૂર પ્રકિયા થાય, તો 
એને 'ખટક!' ક્હેવાય છે આમા જે સૂર લેવાનો છે, એની 
ઉપરના અને નીચેન! સ્વરનેપણ ધ્રજાતીને મૂળ સૂરપર આદરી 
જવાનુ હોય છે પણ આ પ્રક્રિયા ઝડપથી કરવાની હોય છે 
એટલે “ભાવની રકઝક'ની જેમ નિરાતે ન થઈ શકે ને 
હાસ્યકારોને રસ પડે એવી એક બાબત એ પણ ખરી કે 
શાસ્ત્રીય સગીતમાં ઊલટો ખટકો' પણ હોય છે, એને 
ઝટકો' કહે છે ! 

આટલુ બધુ લખ્વા છતા તમને રાગનો પૂરો પરિચય 
નહીંજ મળે અને એ જ ઈષ્ટ છે જે 'અધૂરપ'મા મઝા છે તે 
ગૂર્ણતા”મા નથી. આશા છે, અધૂરો ઘડો છલકાતો હોય,એવી 
મારી આ ગતિ તમને પ્રિય થઈ પડશે ! 


ઉમરા) 
ક 


#નજ નર“. ૧૨ જન ૪૦૧-ન્ઝ ઝન જનાઝા ૪ નઅુસજન્નાણ-*ના-જજ કઇ અન સનમ _ળ. ડૂપુનન્મર ગસા/”ઝઝુલ કરજ [૪ “નનન "મળું 


10 112 £0 1 700 12001૪ - 2 


પ4)50211005 )3 30) ઇલળછુ 37 ર3 5[7)પ્ટ... 
1500 11૯૯ 10 1લ )/0101 10101૪ 01% તેસ્ઢા' 


170 તંત. 21/51ણત1013 19 219 ઈાત્તજ 1 દક કમાલ 


£૦૯ ઢ& ત100લા $0પ હા 17 11૧૯ 25 ઝા૯1107)/ 


[પ૯% 000ાલાઇ 90 ઢ#ટ કતી 3૯ છદ ઊલટ ! 


પ5 ઈલ ઢ 1100ણાદ, પડદ ૯0મા લ્ડડ, 


૩ તેંહ્ડળન્‌ ૦? 012301: હપતડાલતાત્ટ યજરક ૬) રતે 0 પાટ [હુસ# 107 વણતા 


એક પળ ને આ ખળકતું, નાચતુ, ગાતુ ઝરણ ! 
ખાસ અઘરુ તો નથી કે આ વિરહનું વાકરણ, 
સ્ન્તૂલદને, અણુ અણુ સૂદનીનં, આરણ, ! 


લેખિની પણ વચ્ચે કેવું રમ્ય અટકી જાય આ, 
દૂર વીણા વાજતી સ્વર સાભને જાણે હરણ ! 


કરપ્રણણ, 10, 101% છુપકણ્ક [0101 ઢ ડઝ્ટ્કાત, 
પછ, તૈતળતાુ, ડા 53 ઊલટ 1 
શકલ હો, 113 8301710317 0ર 5€]2311318011 
ક £ 7. સાપ ૧2% લો. ડિણા ય, 09 લ્સદ 
€0 શણ ઢિત્ટ 6 પિ (૧૦ 15 ધોર ધાક પ્ણ! 
ત0૪ણ' ૦15 ૦૫૪ 2091છુમઇ શામ ઊલટ 1 


1પ તૃપ, કાળ પધ #લાભ 


1૯295 510 મછુ 5૩ ઇલ્વપ119 9૬૬ 1૦૫% કરાત દલા, 0107 પલ્સ 


પત્ર પ્ડેલા હુ જ પ્હોંચી જાઉ એવુ કા થતુ ? 


75 ઢ પપી તૈલ્ટદ 5૦2૪ 


0 ડાલા 80 1૯ [37 તક૪૩૪ 5૦૫ 01 110 1પાટ તદ ટાટ 1 


શબ્દ પ્હેલા શ્વાસ પ્હેરી વે છે જોને આભરણ ! 


(૩જાન્લ, ૨૬.૭૭) 


રજેન્દ્ર શુક 


મે ર૦૦૮ ૫૪૦ 





1:1૯ સત્ય ક્ત દલ ૦ ત 0ાભાધરણળળ 
ઉલટ 11૯ ૫૪0705 લ્લા 019 તેણ્ત? 
કી 15 11 દપ્તદ 1 દસ્ત 00 ઇર્ણણાટ (ટ 
ટાદબ ત્સ્તતીલ્ડ રઝા તાતે, તા તો કલાક ? 
(8 73112370 1977) 


૧ત્ત્ટાકોગપ્લ્તે ઈ કપેરતડમ્તર [ટાઇપ 





પુસ્તક સમીક્ષા 


પ્રવીણદરજી 


“અવાજના એક્સ્‌ રે'નો એક્સ રે 


યોસેફ મેકવાનનું કવિપણું સ્થિર થઈ ચૂકેલું છે. રૂઢ 
ભાષાનો ઉપયોગ કરીને કહું તો તે 'સિદ્ધહસ્ત' કવિ લેખાય. તે 
પોતે જ કહે છે તેમ, કતિતાની “સ્થૂળ' અને “સૂક્ષ્મ' બંને 
પ્રવૃત્તિઓમાં 'પૂરેપૂરો' “રગદોળાયેલો' એ કવિ છે. કવિતા 
લખનારાં ઘણાં “મોટાં માર્થાં'નાં નામ તેમણે પ્રસ્તાવનામાં 
આપ્યાં છે ને તેમની સાથે તેમણે “હદય સાયુજ્ય પણ 
અનુભવ્યું છે !કવિ સાયુજ્ય અને કવિતા સાયુજ્યના બેવડા 
દોરનો આ કવિ છે. કહો કે આ કવિએ કવિતાના 
પ્રયોગકાળથી આજ દિન. સુધી. એમ 





અવાજોનો સહદય અનુભવ કરી રહે છે.આ માટેકવિએક્યાંક 
€૦ાખ્લાપંબાતામાં ત્તાડનો આધાર લીધો છે. ક્યાંક 
કેટલુંકપોતાની રીતે1૩૦૩૫૦૪ કરવાનું બીડું ઝડપ્યું છે તોક્યાંક 
5પંક્ડાંબા પણ છે. પેલા 1રટ્તઝતતાપ્છુ [7001૯5 છે, 
ક્યાંક તેનાં ઊદ્વદ ડાવ્ાલળલાપડ જેવું પણ છે તો ક્યાંક પેલા 
1ઝં5૦૪વલ' વચ્ચે બત્વટમાટેની મથામણ પણ છે. 1ગનખ્ત્ધટ 
૪૧૦૯લાત્લ્નું જુદે જુદે સ્તરે ઊઘડતું જગત પણ અહીં છે. 
તેવી રચનાઓમાં તેમની ળતાપ્તવપતાઇનો અણસાર પણ 

મળી રહે, તેમાંથી ક્યારેક સ્પર્શી રહે 


લખ્યું છે. એમની આ 'ધખના' એમનો [ન 23. તેવી 19૦15011 59210901ની ભાત પણ 
કવિતા પ્રેમ સૂચવે છે. આ સ્થિર [ . 2-૪ 553૫૭ મળી આવે.પરંપરાગત સ્વરૂપને તોડવા 
કંવિરૂપની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ દ થકઝા હે છક... [| મથતી લ્લ ૪૩૦ની ક્ષિતિજ પણ 
અગાઉના સંગ્રહોમાં તો પ્રકટેલી જણાય ર : - 5] ક્યારેક ડોકાઈ રહે. કહો કે કવિ 
છે જ, સાથે તાજેતરમાં મળેલા તેમના દ. 5 5 “5.5 નીવડેલી, નિપજાવેલી રીતિઓની સાથે 
કાવ્સંગ્રહ “અવાજના એક્સ રે'માં |” “': 5 જ સંવેદનાધીન કશુંક સહજ ભાવે આવે તો. 
પણ તેનો વિસ્તાર જોઈ શકાય છે. | . “5. ટન તેને પણ પ્રકટવા દે છે. અનેએ.નિશાની 

-તોઆ 'અવાજનાએક્સ રે'નો |.” ૨ વું કવિના ખુદને માટે પણ સારી છે. અહીં 
એક્સ રે કેવો છે ? કવિ અહીં સમથળ [: :: ₹ .&/ ડક -5 એમ કવિને ઊંચા નિશાનમાં કે ફૂદકામાં 
કાબપ્રવાહથી રાજી કરે છે કેપછી કોઈ [:૬; જ ॥ સ. ફૂ” રસ નથી. રોજની પીડતી, સતાવતી, 
ઊંચા કૂદકા માટેના સંકેતો આપી રહે |. ક... .. .. 1 દૂઝતી,દુઃખતી ક્ષણોને, એવા અવાજોને, 
છે ? અલબત્ત, આવા પ્રશ્રો કવિતા 1: ડં | શબ્દબદ્ધ કરવામાં તેઓનું કવિત્વ 
સંદર્ભે આપણું લક્ષ્ય હોતા નથી. આપણે [.. “| ઈતિકર્તવ્યતતા સમજે છે. એમ કરવા 
તો રીઝીએ છીએ. કેવળ કવિતાથી. [5 [જતાં તેઓ સ્થળ-ફળ-હોસ્પિટલ- 
સ્થિર થિત્તમાં થોડાંક કંમનો જગાવી વ્યક્તિ વિશેષનો આધાર લે છે. પેલા 


રહે તો પણ ઘણું. સમગ્ર સંગ્રહનાં કાવ્યોમાં - “કવિતાની 
પ્રકિયા'થી આરંભી “ેલિવિઝન' સુધીની પાંસઠ રચનાઓમાં 
અહીંકોઈપ્રમુખ સૂરપકડાતો હોય તો જીવનની અસ્થિરતાનો, 
જગતના કોલાહલનો, વળી વળીને વિધિ સામે વિવશ થતા 
માનવીના વૈફલ્યનો શબ્દજનહિ કવિ-માણસ પણ મૂંઝાતો રહે 
તેવી સ્થિતિનો. કવિએ સંગ્રહને આરંભે જપાનના એક હાઇકુનું 
સ્મરણ કરી તેનો જરા ભિન્ન રૂપેપ્રતિઘોષ ઝીલતું પોતાનુંહાઈકુ 
આપ્યું છે ! તેમાં તેમણે પોતાની ભીતર નિવસતા “અવાજો” 
(5૦૫૫વં) પ્રત્યે જોવાની વાત કરી છે. આ “અવાજો', ઉપર 
નોંધ્યું છે તેવા, માનવ મનના, જગતની અંદરના, એક રીતે તો. 
ઘોંઘાટો જ છે. અહીં આ સંગ્રહમાં એવા એકાધિક ઘોંઘાટો - 


લ્ટ્શ 


વિવશતાના મુખ્ય સૂરની સાથે કયારેક અન્ય વિધાયક સૂરપણ 
દેખા દે, ઘોંઘાટ-અવાજો વચ્ચે, ભીતરમાં બચેલા કોઈક 
આનંદરવને પણ વિસ્તારે અને એમ એક 1્ર%છુલ છવા 
ઊભી કરવાની મથામણ વાંચી શકાય. 

પહેલી રચનામાં જ કવિની જગત સાથેની પાકી 
નિસબતનો સંકેત છે. ત્યાંથી જ કવિતા રચાય છે તેવું તેમનું 
કહેવું સો ટકા સત્ય છે. પણ પછી શબ્દ - કવિનો શબ્દ, કવિ- 
ચેતનાને કલકલાવી મૂકતો હોય છે. જે “હું' માં નિમજ્જન 
કરાવે અને “હું પછી ભીતરના ભંડારાવેલા અવાજોનો પરિચય 
આપી રહે જેપછી “ટેલિવિઝન' દશવિ છે તેવા ભૂખરા, સપાટ 
ચહેરા, લોભામણી જાહેરાતોનું જુઠ્ઠાણું, અને 'દેવ'ને સ્થાને 


મેનન 


એને રથાપી ચૂકેલુ એકેએક ઘર - સુધીનું બધુ તે પ્રત્યક્ષ કરી 
આપે છે પહેલી અને છેલ્લી રચના વચ્ચે એમ આત્મા વિરૃદ્ધ 
ટેક્નોલોજીનો એક અર્થ અને ટેકનોલોજીએ ઊભા કરેલા 
અનર્થનુ ચિત્ર-વાચકની સામે ખડા થાય છે 

અહીં પોતાની ધરી શોધવામાં ફસાયેલ માણસનુ “ચક' 
છે, “મધ્યરાત્રિએ મા બિલ્ડિંગોના જુઠ્ઠા પ્હાડ અને સૌની નાની 
નાની વાડની જ્રપ્તિ છે અભિધાસ્તરે “કૃષ્ણ માટે તાદુલ'માં 
પણ ક્યા છે તાદુલ ? ક્યા છે કૃષ્ણ ? એવા મૂળ પ્રશ્રો છે, 'બે 
ચાર સ્નેપ્સ જિંદગી વિશે'માં રણમાના કેક્ટ્સની જેમ, 
જળની ધબક માટેની ઝખના છે, તો દિવસભરનુ અર્ધશેકાયેલ 
રોટલા જેવુ ગઈ કાલના દર્પણ જેવુ જીવન છે “સ્ટીલ લાઈફ' 
કે “અમદાવાદ નગરને રસ્તે'મા પણ સ્થગિતતા અને 
નોંધારાપણાની જ સવેદના ઝીલાઈ છે “ચહેરો'મા પણ 
સબધોનું ચૈતન્ય જ પ્રકટ્યુ છે “મૂગો ચિત્કાર' પણ એવા 
ચિત્કારી અવાજને જપ્રકટ કરે છે સીધી વાતચીતની શૈલીમાં 
પણ આવી વિષાદ સવિત્તિ વચ્ચે ક્યારેક કાલે 'મા બને છે 
તતેમ કશાક આનદ બિન્દુને પણ તે જન્માવે છે અર્નતમા 
ધબકતા રહી ધરતીને અનરાધાર ચાહવાની વાત તે કરી શકે 
છે ઈ ઈ કમિંગ્સની માફક મિલ, ચીમનીઓ'માં ભૌમિતિક 
આકાર વડે કવિ જીવનવૈરૃપ્યને નિરૂપવા પ્રયત્ન કરે છે 

“ળકાવયો'મા આશાવાદ સાથે અતીતરાગ છે તો નરી 
આખના વાસ્તવની દુ સહતા પણ છે શત્લ્ટ ૫લતડલ્નુ રૂપ 
હજી વધુ ઊઘડવુ જોઈતું હતું “સર્વત્ર સમથળ'મા માનવ 
સમથળના કળણમા કેવો ફસાયેલો છેં તે દર્શાવ્યું છે તો 'વૃક્ષનુ 
સત્ય'માપેલો આશાવાદ હજી કવિમા નાબદ નથી થયો તે પણ 
સમજય છે “પૃથ્વી જ આપણો દેશ'મા પણ એ વાત પામી 
શકાય. 

અહીં એસ આર, ભટ્ટ, કવિ રાવજી, કવિ પ્રિયકાન્ત, 
કવિ હરીન્દ્ર વગેરે ઉપરની જક્તિલક્ષી રચનાઓ પણ છે 
કવિની અગત સબધ સૃષ્ટિ તેમા નિમિત્ત બની જણાય છે 
આવા કાવ્યોનુ ભય સ્થાન આ કહે નથી જાણતો એમ નહિ. 
તેથી હરીન્દ્ર દવે ઉપરની રચનામાં તેમના સર્જનાત્મક 
આયામોની નોંધ લેવાઈ હોય તેવુ લાગે. તેના મુકાબલે રાવજી 
ઉપરની રચનામાં પરિણામ સારું મળ્યુ છે 

આ સગ્રહના હોસ્પિટલ કાળો અગાઉ ઉલ્લેખ્યુ છે 
તેવા, 1 €૦2૯ત૯ત૮૯નુ, સારુ પરિણામ દાખવે છે 
કવિની સવેદનાનો વાસ્તવ સાથેનો મુકાબલો, હોસ્પિટલનો 
પરિવેશ, અને રવાનુભવમાથી “માણસ. સુધી તિસ્તરેલી ચેતના 
- જિંદગીના ઇત્ત્લા [૯્તલ્ડનુ જુદી ભાતે પાતે દર્શન 
કરાવે છે 


મે ર૦૦૮ પ૪રર 





પ્રિય પાત્રને જોવા કરવાનું હોસ્પિટલના બિછાને, ભીતર 
રોવા કરવાનુ અને તે પણ ટટળતા કકળતા-એ કેતુ કેટલુ 
દુ સહ છે તે હોસ્પિટલના અનુભવથી કવિ જાણી ચૂક્યો છે 
પરિજ્ઞામે “એક જિંદગી હુ, જાણે પાણીમા તરફડતી માછલી ! 
એવુ તે ઉદ્ૂગારી રહે છે જડવત્‌ પડેલા પલગ-સ્ટુલ-ટ્રોલી 
દવા વચ્ચે પોતે ક્યા છે તેવો પ્રકા જળના ટશેયા સાથે જાતને 
કરે છે અસ્તિત્તના કરૂણ રાગને તેથી તે બધી જ મોસમનો 
એક માત્ર રાગ કહેવાપ્રેરાય છે કરૂણસવિત્તિ આખા નગરને 
હોસ્પિટલ કહેવા સુધી પણ પહોંચે છે, એવુ શહેર કોમમાં 
હોવાનું અનુભવી રહે છે છેલ્લી પદરમી રચના આશ્રસ્ત 
કરતી લાગે પણ તે આભાસ માત્ર છે હોસ્પિટલ છેવટે 
હોસ્પિટલ છે અહીં 1 કડા 5/80 - માતકુલ્ડનું 
વિશ્વ આ કાવ્યોને વિશેષ પ્રકારની સ્પર્શક્ષમતા આપે છે 

ડ્રાર્થનાનો ઈન્ટેન્સિહ કેર યુનિટ', “શ્વાસની 
પાદડીઓ', મેનીટોલ અને ગ્લુકોઝ નદીનો સંગમ', 'સફેદ 
ડંગલામા ઈશ્વર કે મૃત્યુ ?', 'રઝળતો એક અટૂલો હરફ. ', 
“માવજતના માછલા', “ચીસાચીસ કરતી એમ્બ્યુલન્સ', 
“ભૂલોવાળા ગરબડિયા અક્ષર જેવા લોકો વગેરે ભાષાપ્રયોગો 
એ સદર્ભે તપાસવા જેવા છે સગ્રહના આ નોંધપાત્ર કાવ્યો છે 
કેટલાક નવા સકેત અહીં નીપજ્યા છે અહીં સ્થળ પ્રવાસની 
કેટલીક રચનાઓ આગળ પણ ભાવકને થોભવુ ગમે. રોમથી 
મેડ્રિડ જતાં, જોલેન ઉર્રે કોલમ્બસ ચોક આગળ', 
*મોન્સેરાત પર્વતની ટોચે' અને “કોન્ચા બીચ પર ' વગેરેએ 
પ્રકારની રચનાઓ છે કવિનું કવિકર્મ આવી રચનાઓમાં 
સ્થળને અતિક્રમીને માનવીય ચેતનાના ભિન્ન ભિન્ન સ્તરોને 
ઉકેલી આપવાની સક્રિયતા દાખવી શક્યુ છે તે આ 
રચનાઓનો વિશેષ છે 

યોસેફ્નો આ સગ્રહ એમ એકથી વધુ અવાજના 
એક્સ રે ઝીલીને આન્યો છે ઘણુ ખરુ અછાંદસ ગદ્યેલયથી 
કામ લેતા આ કવિને જગત સાવ નજીકથી પરખાઈ ગયુ છે, 
અવાજોની ભીતરમાં શુ પડયુ છે તેના એક્સ રે તેણે લઈ લીધા 
છે એમ એ ભ્રમમુક્ત દશામાં આવીનો ઊભો છે અવાજના 
એક્સ રે'નો એક્સ રે જોનારને વિશેષે અહીં વેદનાનો ટોન 
આગળ રહેતો જણાશે. એ ટોનમાં સવેદનાનું બળ છે, 
અનુભનને કાવ્ય સુધી લઈ જવાનું કવિકૌશલ છે અગવર્થા 
વચ્ચે બવસ્થા રચી આપે તેવી ડાવ્યબાની છે સિદ્ધદસ્ત'ની 
મુદ્રાવાળા કવિએ 'સેદ્ધહસ્તપણુ' અકબંધ જાળવીને કેટલાક 
નતા સંકેતો પણપ્રસાર્યા છે 


અવાજના એક્સૂ રે (કાહ સગ્રહ) રન્નાદે પ્રકાશન, અમદાવાદ, 
પૃષ્ઠ ૧૧૮ મૂત્પ રૂ ૬૫, પ્ર. આ. ૨૦૦૦ 
ર 


હ્ટ્થ 








રાધૈશ્યામ શર્મા 


મુલાકાતોની મહેકનો માહોલ 


“રૂબરૂ', “ફિલ્મદર્શન', “ફ્લૅશબેક', “સત્યજિતની 
સિનેસ્કીપ્ટ', “નૂરજહાં' જેવાં સિનેમાકળા-અનુલક્ષી પુસ્તકોના 
લેખક અને યશપ્રાપ્ત પત્રકાર યાસીન દલાલ પ્રારમ્ભથી જ 
“માધ્યમો'ના અભ્યાસી છે; એથી વિશેષ ફિલ્મ-કળાના 
વિષયભોગી છે. હા, એ. રૂપેરી પરદા પરથી પ્રતિબિંબાતા 
પડઘાતા સ્વખિલ સૌંદર્યથી ઘવાયેલા પ્રેમી ચાહક છે. 
પ્રતિબિમ્બોમાં દિલીપકુમાર, મધુબાલા, ગુરુદત્તની ખાસ, પણ 
એથી આગળ મધુર દર્દીલી મેલડીના 
સાંગીતિક સર્જકો નૌશાદ - શંકર [ 
જ્યકિશન, સી. રામચંદ્ર, ઓ. પી. 
નય્યર, એસ. ડી. બર્મન, રોશન, 
મદનમોહન અને હુશ્નલાલ-ભગતરામ | _ 
જેવા 'દિગ્ગજ સંગીતકારો'ના પ્રદાનથી ! દૂ 
ઓલટાઈમ કેફમાં છે. એનું જીવંત | 2 
દિલધડક પ્રમાણ એમનું આ પુસ્તક છે, 
જત્સંગ સિનેમાનો'. એમાં વી. 
શાંતારામ, મહેબૂબ ને ગુરુદત્તની | 
બોલબાલાના ઉલ્લેખોય ટહુક્યા છે. 

રેશનાલિસ્ટ, “સેક્યુલર ટુ ધ 
કીર “સંશયાત્મા' સમા પત્રકાર ધર્મની 
પરિભાષા 'સત્સંગ' સાથે રંગરૂપરાગની 
ટર્મ ૧સિનેમા' પ્રયોજે એ મિયાં- 
મહાદેવની જોડી જેવું વિ-ચિત્ર નથી લાગતું ? ખરેખર તો. 
સિનેમા-માધ્યમને, કળાને રિયલાઈઝ કરતા રિંલેજ્યન લેખે 
માણીને તે પ્રમાણે છે. ઘણાં વર્ષો પૂર્વે હયાઈમ' મેગેઝિન અને 
આન્તર્રાષ્ટ્રીય ફિલ્મક્ષેત્રે એક વાક્પ્રયોગ થતો હતો. 
રરિલિજિયન ઓફ ધ સિનેમા' - એના સંદર્ભે આ હકીક્ત 
સમજવાની છે. વડીલો વયસ્ક યાસીનને - જે રેડિયો સિલોન 
સાંભળ્યા કરતો, ફાટ્યા ડોળે ફિલ્મો નીરખ્યા કરતો - કહેતા, 
'શોટો થઈને સિનેમા થિયેટરમાં ડોરકીપર બની જજે.' 
ડોરકીપર તો ના બન્યો આ જીવ પણ આગળ ઉપર “લા ડૉલ્સ 
વિટા'ના મહાન સર્જક ફેલિનીને મળ્યો, વિદેશોમાં 


હ્ટ્શ 











યાસીન દલાલ 


“માયામૃગ'વાળા નીરદને (ચૌધરી નહિ) બદલે પારિતોષિક 
લઈ આવો, લોલો બિગ્રેડાને મળ્યો વગેરે વગેરે... આવું બધું 
ઘણું જાડા કાચના ચશ્માં અને હદય ધબકારથી એમણે 
ભોગવ્યું છે. શિરીષ કાણેકરની કલમથી માણ્યું હોવા કરતાં 
રાજુ ભારતનની શૈલીના સંગાથથી જોગવ્યું લાગે. 
ડૉ. પદ્મનાભ જોષી, રજનીકુમાર પંડ્યા, અભિજિત વ્યાસ, 
ઉર્વીશ કોઠારી, હિંમત કપાસી, સુભાષ શાહનાં નામો તેમજ 
કામો યાદ આવે મગર વાસીનના 
દલાલીય અંદાજે બયાં ઓર છે. 
ગ્રન્થારમ્લે ભાગ-૧માં ભૈંએક 
ટને પાયોનિયર આદમી હૂં' અનિલ 
- વિશ્વાસથી શરૂ કરી નૌશાદજી (ઈેઓ 
સંગીત એ. માનવજીવનનું અનિવાર્ય 
* અંગ છે એમ માનતા, તેમ જીવી ગયા), 
.. _ તલત મહેમૂદ, કલ્યાણજી-આણંદજી, 
 “ મન્ના ડે, જગમોહન, ઝોહરાબાઈ 
. અંબાલાવાળી, પુષ્પા હંસ, 
અમરીશપુરી, શ્યામ બેનેગલ, ગિરીશ 
ફં કર્નાડ, માસ્ટર ભગવાન, હેલન, 
ક શમશાદ બેગમ, રવીન્દ્ર જૈન, કેફી 
* આઝમી, પંડિત રવિશંકર, રોહિણી 
“છટ્ટંગડીનેરૂબરૂમળી અવનવી રસાવહ 
માહિતીસભર મુલાકાતો શબ્દસ્થ કરી છે, (અહીં 
“અંદાજ'વાળા મહેબૂબખાન અને રાજકમલવાળા શાંતારામની 
ખોટ સાલે.) ગુલામ હેદર, ફિરોજ નિઝામી, હંસરાજ બહલ, 
ગુલામ મોહમ્મદ, મહંમદ રકી, જયદેવ, આર. ડી. બર્મન, 
ગીતાદત્ત, આશા ભોંસલે, સુમન કલ્યાણપુર, સુધા મલ્હોત્રા 
અને લાસ્ટબટ નોટ ધ લિસ્ટ લક્ષ્મીકાન્ત-પ્યારેલાલની ગેર- 
હાજરી, અહીં હાજરી પુરાવે ખરી ! ર 
પુસ્તકનો અનુક્રમ માત્ર ભાગ-૧ રસથાળ આગળ 
૧૮મી વાનગી આગળ અટકી જાય છે, જ્યારે ભાગ-૨ જાનાં 
પ્રકરણો ગુમ થઈ ગુપાયાં છે !શાથી ? 


__ .મે ૨૦૦૮: ૫૪૨ 


મથમ ભાગના ઈન્ટરયૂઝથી રજો ભાગ જરાકે ઊણો 
ઊતરે એવો.નથી એનું ૧ું પ્રકરણ “અબ વોનગ્મે કહાં, સિર્ફ 
આવાઝ હે', રજું હિન્દી ગુજરાતી સિનેમાના વિકાસમાં 
ગુજરાતીઓનો ફાળો, ૩જું સૌરાષ્ટ્રનું પ્રદાન, ક્ટ ફિલ્મોમાં 
ગાધીજીની બ્રહ્મચર્યની વિચારધારા, ૮મું છેલ્લા છ દાયકાની 
શ્રેષ્ઠ હિંદી ફિલ્મો, ૧૧મું '્યાસા'ની ગુલાબોથી 'ગાઈડ'ની 
રોઝી, ૧૨મું સજ્જાદનું સંગીત, ૧૪મું ઓપી અને લતા, 
૧૫મું ગુજરાતી સિનેમા અને અન્તે ૧૮મું પ્રજાકીય નાદારી 
નોધાવતું 'જાગતે રહો' -પ્રકરણ. “સિનેમા અને ટી.વી. જેવાં 
પ્રચંડ માધ્યમોનો સદુપયોગ કરવામાં આપણે નિષ્ફળ.' 

“વિચારવિહાર'માં “સૌજન્ય માધુરી' સાચવી કટાર- 
સફળ યાસીનજી કેટલીક બાબતે જાતને પણ થોડા નિષ્ફળ 
માની કોચવાતા લાગશે આ ૧૭મા પ્રકરણમાં હું ફિલ્મ 
પત્રકાર હોત તો ' આ તોતેર મણનો “તો' એમને કેવું કેવું 
સૂઝાડે છે “ 

તો મારો પત્રકાર આદર્શ કોણ હીત 9 બાબુરાવ 
પટેલ ? બદ્રી કાચવાલા ? બી કે. કરંજિયા ? દેવયાની 
ચૌબલ ? “હું ફિલ્મ સમીક્ષક હોત તો કદાચ મારો આદર્શ 
ડેરેકમાલ્કોમ હોત ' (સત્યજિત રાવે પણ ડેરેક માવ્કોમની 
પ્રશંસા કરી છે) ૫૦૧૦ના ગાળામાં ફ્ત્મિ પત્રકાર બનવાનું 
પસંદકરત કારણ કે- 

ગુરુદત્ત જેવો મહાન સર્જક “પ્યાસા'નું “વે દુનિયા 
અગર મિલ ભી જાવે તો ક્યા હૈ' દશ્ય ગીતાંકન કરતો હોય, 
“જુ બાવરા'ના રેકોર્ડિંગ વેળા “ઓ દુનિયા કે રખવાલે'ના 
ર્ટિકિંગ કરાવતા નૌશાદ રફીને થકવી, નાખતા હોવ, 
'સંગદિલ” માટે 'વો તો ચલૈ ગવે અય દિલિ' ગીત માટે લતાને 
સજ્જાદ ખખડાવી નાખતા હોય, હલાકું' “ઔરત્‌' કે 
“બાદલ' જેવી ફિલ્મોનાં ગીતોની ધૂન શંકર જયકેશનની જોડી 
બનાવતી હોય, દિલીપકુમાર સાથે ઈન્ટરવ્યુનું આખું પુસ્તક 
કર્યું હોય જેમાં “લોરેન્સ ઓફ અરેબિયા'માં ઓમર શરીફનો. 
રોલ જતો કેમ કર્યો ? ગુરુદત્તને 'પ્પાસા' માટે ધક્કા ખવડાવી 
ભૂમિકા કેમ ના સ્વીકારી ? જેવા સવાલો હોય, શ્યામ બેનેગલ 
પોતાની ફિલ્મની પટકથા કેવી રીતે તૈયાર કરે છે તે જાણવાનું 
હોય, અમિતાભ અને રાજેરાખન્નાની પાછળ દોડવાને બદલે 


કાનનદેવી, ઝુબેદા, મુરાદ, હુશ્નબાનુ, સુવર્ણલતા, લેગમપારા, 
શ્યામા, સુરેન્દ્ર, વીણા સુતર્ણલતા જેવો નટ-નટીઓ અને બુલો 
સી. રાની, તિમિર બરન, નીનુ મઝુમદાર, દુરાની, ઝોહરાબાઈ, 
સુરેન્દ્ર કોર, સુરેન્દ્ર જેવા વીંસરાઈ ચૂકેલા સંગીતકારો- 
ગાયકોને ગલીકંચીઓમાંથી ખોળી કાઢી એમના જીવન વિશે 
વધુ લખ્યું હોય - “તો' કેવી લિજજત્‌ પડત ? પણ ૭૩ 
મણીઆ “તો'ના કારણે જે ના બન્યું એના દિલી અફસોસનું 
સાટું લેખકે પૂરાપ્રેમથી વાળ્યુ છે 

૧લા ભાગની મુલાકાતોમાં પેચીદાપ્રશ્રોની ધરનો લુત્ફ 
અને રજા ભાગમાં મધુબાલા અને વહીદા રહેમાન પરના 
લેખો, 'એક જ ગીત કિસ્મત પલટી નાખે છે' જેવાં અભ્યાસ 
સંશોધન ફ્લ્મિ આલમના ચાહકો માટે નજરાણું છે લેખકે 
અનિલ બિશ્વાસ, શમશાદ અને ખાસ તો માસ્ટર ભગવાન 
સાથે પડાવેલા ફોટા પુસ્તકની અને પત્રકારની નિષ્ઠાને 
ઓથેન્ટિક દશવિ છે (ફરક એટલો કે સંસિદ્ધ મુલાકાતી 
રજનીકુમાર પંડ્યા હરખભેર મુલાકાત-નાયકને કે નાવિકાને 
પોતાની સાથે તસવીર ખેંચાવવા કહે, જ્યારે યાસીન દલાલ 
સાથે મુલાકાત-્તાયક હોંશભેર ફોટો પડાવે ) છતા એક વાત 
કહેવી ઘટે કે રજનીકુમારની કથનશૈલીનું કર્ષક રોમાન્ટિઝમ 
અહીંનથી દલાલ, તથયપરક લેખક છે અલ્પ ખ્યાત ઝીણી 
વિગતો એ મેળવે છે ને રસાળ રીતેપ્રસ્તુત કરે છે આ દષ્ટિએ 
તેઓ, સદાબહાર સંગીતસર્જક શંકર જયકિશન બ્રન્થતા 
લેખક ડૉ. પવાનાભ જોશીની શૈલીહરોળમાં આવે. બીજું ઉપર 
કહ્યું તેમ રાજુ ભારતનની જેમ યાસીનનો રેફરન્સ પોઈન્ટ 
હિન્દી ભાષી ફિલ્મોના સંગીત સપ્રાટનૌશાદ છે, એસ. જે ના 
એ ચરમ ચાહક હોવા છતાં ! કિતાબનાં ઘણાં પૃષ્ઠોની 
સંદર્ભસૂચિ કરી છાપી હોત તો આ વિધાનની ખાતરી થાત. 
આવી વિશેષત્તાઓ સાથે કેટલીક મર્યાદાઓ પણ છે જેમ કે 
કુશળ નટ અને સંગીતસૂઝવાળા શૌ મેન દિગ્દર્શક 
રાજકપૂરની સર્જન પ્રકિયા વિશે અહીં અલપઝલપ જેટલું 
મળે ! 

આમ છતાં યાસીન દલાલનો આ સિનેમા-સત્સંગ 
ગુજરાતી-ગ્રન્ય હિન્દી ભાષામાં જાય તો તે ત્યાંયે માગ મૂકાવે 
એવોખરે. 


સત્સંગ સિનેમાનો” વે. વાર્સીન દલાલ, પ્ર. પાર્ક પ્રકાશન, રિલીફ રોડ અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ પ્ર. આ. ર૦૦ પૂ. ૨૩૮, કિંમત રૂ ૧૫૦// 


મે ૨૦૦૮ ૫૪૪ 





હટ 


વાઈલ્ડ લાઈફવોચ - ૧૪ 


સુરખાબ - 110 1ત્વળ1ળટુ૦ * 1101100] 2લાળડ 405૯૫5 





------------------------------ 


ક ૨-- 


સુરખાબ ડચ્છમાં [ 
હેજ તરીકે ઓળખાય છે છે. | 
સુરખાબ - ધ ફ્લેમિંગો - | 
ગુજરાતનું રાજ્ય પક્ષી છે. આ 
તાતની ઘણાંને ખબર નથી. : 
તાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફી 
કરનાર - નિરીક્ષણ કરનારને [ડટ ક 
પણ નહીં ! ક 

પક્ષીઓમાં સૌથી [---૬ -“«- 
સુંદર મોર ગુજરાત તથા 
રાજસ્થાનના લોકોનાં હૈયાંમાં એટલું બધું વસી ગયેલું છે કે મોટા 
ભાગની પ્રજા માને છે કે મોર આ બન્ને રાજ્યનું રાજ્ય પક્ષી છે. 
હકીકત એ છે કે મોર ઉત્તરપ્રદેશનું, ઘોરડ રાજ્સ્થાનનું અને 
સુરખાબ ગુજરાતનું રાજ્ય પક્ષી છે. 

આછા ગુલાબી રંગની ઝાંયવાળું, પણ મુખ્યત્વે સફેદ 
રંગનું સુરખાબ જ્યારે સમૂહમાં ઊડે છે ત્યારે તેનાં પીછા 
ઉપરનો લાલ રંગનો નાનો પટ્ટો ઝળહળી ઊઠે છે અને 
આકાશમાં એક નયનરમ્ય દશ્ય રચાય છે. અને જાણે કે લાલ 
રંગની જ્યોત-ફ્લેઈમ ઊડી રહી છે. પીંછાંના કાળા રંગની ધાર 
તથા આકાશના વાદળી રંગની પાશ્ચાદ્ભૂ વચ્ચે ઘેરો લાલ રંગ 
વિશેષ આકર્ષક લાગે છે. લાલ નાનો પટ્ટો પીંછાંની અંદરના 
ભાગમાં હોવાથી સુરખાબ ઊડે છે ત્યારે જ આ પટ્ટો દેખાય છે. 

પાતળી લાંબી ડોક, લાંબા ઘેરા ગુલાબી રંગના ઊંચા 
પગ, જાડી વિશિષ્ટ પ્રકારની વાંકી વળેલી કાયવાળી ચાંચ, 
પગની ચામડી સાથે જોડાયેલાં પગનાં આંગળાં સાથે લગભગ 
૫૦ થી ૫૨ ઈંચ ઊંચાઈ ધરાવતું આ પક્ષી બીજાં પક્ષીઓથી 
અલગ તરી આવે છે. 

કાદવ-કીચડવાળાં પાણીનાં સ્થળો, ખારા પાણીવાળાં 
તળાવ-સરોવરો અને દરિયા કાંઠાનાં છીછરાં પાણીમાં આ 
પક્ષીઓ જોવા મળે છે. કચ્છ-ભૂજ સિવાય નળસરોવર, 
. પોરબંદરનો દરિયા કિનારો તથા ગુજરાતનાં નાનાં મોટાં 
તળાવોમાં જોવા મળે છે. મહેસાણા જિલ્લાનાં પાણીવાળાં 
ગામડાંઓમાં, સરખેજ-ગાંધીનગરની સડક નજીક, માતર- 
તારાપુરનાં તળાવોમાં લેખકે ફ્લેમિંગો નિહાળેલાં છે. લાંબી ડોક 
અને તરવાની આવડતને લીધે કીચડવાળાં તળાવ-સરોવરના 


હ્ટ્શ 





ટ દ ુ 


હેમેન્દ્ર એ. શાહ 


ર પ પી. તળિયાવાળા ભાગમાંથી 
નશ સહેલાઈથી પોતાનો ખોરાક 
ક ક મેળવી લે છે. તેની કાપવાળી 
/ ચાંચ ફિલ્ટરનું કામ કરે છે. 
ડહોળું પાણી નીકળી જાય છે 
અને જીવડાં રહી જાય છે. 
સુરખાબ સામાન્ય રીતે ૫૦ 
ડઝ થી ૫૦૦ના સમૂહમાં ફરતાં 
જોવા મળે છે. નળસરોવર 
ન અને બીજી તિશાળ 
પાણીવાળી જગ્યાઓમાં બે હજાર અને તેથી મોટી સંખ્યામાં પણ 
જોવા મળે છે. સુરખાબ લગભગ ભારતભરમાં જોવા મળે છે. 
પાતળી લાંબી ડોક પૂરેપૂરી આગળ ખેંચીને અને પાતળા 
લાંબાપગપાછળ પૂરેપૂરા લંબાવીને સુરખાબ ઊડતાં હોય ત્યારે 
એકવ વિહંગ દશ્ય ખડું થાય છે.ટેઈક ઓફકર્યાપછી સામાન્ય રીતે 
આ પક્ષી અંગ્રેજી ₹ અક્ષરનો આકાર કરીને ઊડતાં હોય છે. 
મોટાં સુરખાબ આપણે ત્યાં કાયમી નિવાસ કરનારાં છે 
અને અમુક સંખ્યામાં યુરોપથી શિયાળા દરમ્યાન પણ આવે છે. 
નાનાં સુરખાબ ચોમાસા પછી તુર્ત જ આફ્રિકાથી પણ આવે છે. 
આજ્યી લગભગ ૩૫-૪૦ વર્ષ પહેલાં ભૂજ નિવાસી 
પ્રસિદ્ધ તસવીરકાર સ્વ. એલ. એમ. પોમલે કચ્છના મોટા 
રણમાં, ખાવડા વિસ્તારમાં, ઊંટ ઉપરનો લાંબો કષ્ટદાયક 
પ્રવાસ કરી સુરખાબની વિશાળ વસાહતમાં જઈ હજારો માળા 
દર્શાવતી કોલોનીની સુંદર તસવીરો પાડી હતી. તે વેરાન, સપાટ 
પ્રદેશમાં ૭ ઈંચથી ૧૩ ઈંચ ઊંચા ભીની માટીના માળા બાંધે 
અને તેમાં ગોળાકાર નાનો ખાડો બનાવી એક અથવા બે આછાં 
વાદળી રંગનાં ઈંડાં મૂકે. બધા માળા એક બીજાની તદ્દન નજીક 
હોય. સ્વ. શ્રી પોમલજીએ આ તસવીરોનું પ્રદર્શન મુંબઈમાં 
તથા ભૂજમાં કર્યું હતું અને તેને લીધે સુરખાબ વિશે - હંજ વિષે 
- આશ્ચર્યજનક નવી બાબતો પ્રકાશમાં આવી હતી. 
સામાન્ય રીતે સુરખાબ શાંતિપ્રિય છે અને ઘોંઘાટ- 
અવાજ કરવાની ટેવવાળું પક્ષી નથી. છતાં તેમને કોઈક કોઈક 
વાર ટોંક-ટોંક-ટોંક-ટોંક જેવો અવાજ કરતાં સાંભળી શકાય છે. 
ન 











નનન 


મે ર૦૦7 





હર્ટ 


અનુવાદ : રાજેન્દ્ર શાહ 


જ્યાં લગી હું ગતિહીન થઈ રહું 

ત્યાં લગી સંચિત થતો લહું 

આ તે સહુ વસ્તુનો જ ભાર. 

ત્યાંલગી આ લોચને લગાર 

નહીંનીદ 

ત્યાં લગી કોરી કોરી ખાઉ વિશ્રપિંડ, 

એવી કીટક જિંદગી. 

છેત્યાલગી 

ચારે બાજુનું રચાતું રહે આવરણ, 

કેવળ દુઃખનો ભાર વધી રહે નૂતન નૂતન. 
આ જીવન, સતર્ક બુદિને ભાર નિમેષે નિમેષે 
જરાની જીર્ણતા પામે સંશયના શીતે પકવ કેરે. 


જ્યારે હું ચાલવા માંડું, ચલનની સાથ 
લાગે તિશ્વ પ્રવાહ-આઘાત, 
આપોઆપ સરી જાય સહુ આવરણ, 
વેદનાનું વિચિત્ર ભારણ 

થતું રહે દીણ. 

પુણ્ય પામું રાંચાલન સ્નાને, 


ગતિને અમૃતપાને 
નવીન યૌવન 
વિડસી રહેતું પ્રતિક્ષણ. 


હો રે હોહો યાત્રિક હું 

નિરંતર સમ્મુખને લું 

શાને અકારણે 

પૂંઠળથી સાદ કરો મ્હને ? 

હું નહિ મૃત્યુના પ્રેમે કરી 

રહી શકું ઘરખૂણે ઠરી. 

નિત્ય યૌવનને હું તો આરોપીશ હાર, 
એનો જ છે મારે કર પૂજનનો થાળ, 
ત્યજી મેલી બાકી સહુ ભાર 
વાર્ઘક્યનું સ્તૂપાકાર 

આયોજન. 

ઓરે મન 

યાત્રાના આનંદગાને પૂર્ણ આજ અનંત ગગન. 
તવ રથમર્હી ગાન ગાય વિશ્વકતિ, 
ગાન ગાય ચંદ્ર તારા રવિ. 


દઉડેશ'રર્ષ ૨, અંક ૭ ફેબ્ર? ૧૯૯૨૫માંથી) 


મૈ ૨૦૦૮ * ૫૪૬ તસ 





અસ્મિતા પર્વની આસપાસ 





ભાવનગર પાસે માલણ નદીને કાંઠે મહુવા ગામ. મહુવામાં 
ઝેલાસ ગુરુકુળ એટલે પૂજ્ય શ્રી મોસરિબાપુનો આશ્રમ. તેમનું આખું 
નામ મોરારિદાસ પ્રભુદાસ હરિયાણી, શ્રી હનુમાનજી મહારાજ 
મોરારિબાપુના આરાધ્યદેવ. બાપુના મુખે કહેવાતી રામકથાનું એ મુખ્ય 
ચાલકબળ, પ્રેરણાબળ. એમની કથાનો એ જ પ્રાણવાયુ ! ભારતીય 
શાસ્ત્રીય સંગીતના ચતુર્થ આઘસ્તંભમાંના એક આઘ્સ્તંભ એટલે 
શ્રી હનુમાનજી મહારાજ. પૃજ્ય શ્રી બાપુના હદયમાં એ. હનુમાનજીની. 
આરાધના શાસ્ત્રીય સંગીત-નૃત્ય મહોત્સવ રૂપે તાદંશ થઈ. તેથી 
શ્રી હનુમાન જ્યંતિના અવસરે સચિત્રફૂટધામ-તલગાજરડામાં પૂ. બાપુ 
દ્વારા ૧૯૭૮માં પ્રથમ સંગીત વંદનાના ભન કાર્યક્રમનો પ્રારંભ થયો. 
બસ, ત્યારથી હનુમાન જયંતીના અવસરે આ આનંદોત્સવની ઉજવણી 
થવા લાગી. તેમાં સંગીત, નૃત્યકલાના શિખર સ્વામીઓ જેવા કે 
પં. રવિશંકર, ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લાખાં, વી. જી. જોગ, કિસન મહારાજ, 
બિરજુ મહારાજ, પં. જસરાજ્જી, ભીમસેન જોશી, કુમારગંધર્વ, 
ગોપીકુષ્ણ, રામનારાયણ, વિલાયતખાં, સુલતાનખાં... વગેરેએ પોતાની 
સર્વોત્તમ કલાનો અર્ઘ્ય શ્રી હનુમાન મહારાજની મૂર્તિ સમક્ષ અર્પ્યો છે. 
આ ક્ષણોથી જ પૂ. બાપુ કોઈ પણ જાતના ઊંચનીચના - નાતજાતના - 
નાનામોટાના - જાણ્યાઅજાણ્યાના - સ્ત્રીપુરૂષના ભેદ કર્યા વિના 
તેમની આ પ્રવૃત્તિમાં સહુને સહભાગી બનાવતા રહ્યા છે. 
વરસોવરસ ચાલતા આ કાર્યક્રમમાં આવ્યું ૧૯૯૭નું વર્ષ. અને 
આવ્યો શ્રી હનુમાન જયંતીનો દિવસ. આ દિવસ માટે બાપુએ પહેલેથી 
જ એક વિશિષ્ટ કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું ! ગુજરાતી ભાષાના એ 
સમયે જે હાથવગા હતા તેવા તેજસ્વી કવિઓ જેવા કે - રમેશ પારેખ, 
અનિલ જોશી, મનોજ ખંડેરિયા, માધવ રામાનુજ, વિનોદ જોશી, હર્ષદ 
ચંદારાણા વગેરેને નિમંત્ર્યા. શ્રી હનુમાન મહારાજ પાસે ઓસરીમાં 
બેસાડી બાયુએ આ કવિઓ પાસે કાવ્યપાઠ કરાવ્યો. જૂજ ભાઈ- 
બહેનોની હાજરીમાં બનેલી આ ઘટનાથી પૂ. બાપુના મનમાં વર્ષોથી જે 
સાહિત્ય-કલાની વંદનાનું બીજ પડેલું હશે તે એ પછી ૧૯૯૮માં 
અસ્મિતા પર્વ રૂપે ફણગાયું અને આજે તો એ પાંગરી ઊઠ્યું, વિશ્વમાં 
ચોમેર એની મહેક ફેલાવી રહ્યું !રામકથાના સમર્થ વક્તા એવા બાપુને 
અસ્મિતા પર્વના ઉત્સવ ટાણે બન્ને હાથની હથેળીઓ જોડી તેની ૫૨ 
ચહેરાને ગોઠવી નાળિયેરીને અઢેલીને શ્રોતાઓ વચ્ચે શ્રોતા બનીને 
બેઠેલા નિરખવા એ ય એક લહાવો છે ! 
શ્રી હનુમાન જયંતી નિમિત્તે ત્યારથી વરસોવરસ આ 
અસ્મિતાપર્વનો યજ્ઞ રખાય છે. ગુજરાતમાંથી અને દેશભરમાંથી 
સાહિત્યકારો, કલાકારો, વિદ્વાનોને તેમાં ભાગ લેવા માટે નિમંત્રવામાં 
આવે છે. તેમના જ્ઞાનનો લાભ શ્રોતાસમૂહને મળે છે. વક્તાઓ પણ 
પોતાને સોંપાવેલ વિષયનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરીને આવે છે. તેથી 
“અસ્મિતાપર્વ' ગુજરાતની સાહિત્યિક-સાંસ્કૃતિક અપૂર્વ ઘટના બની 
રહે છે. પૂ. બાપુ, પોતાની આગવી રસિક શૈલીથી રામાયણની કથા દ્રારા 
સમાજની આમજનતાની સંવેદનાને સ્પર્શે છે, કેળવે છે, તો 


લ્ટ્શ 





યોરોફમેક્વાન 


અસ્મિતાપર્વના આયોજન દ્વારા સમાજના રૃચિ ઘડતરનું કાર્ય કરતા 
સાહિત્યકારો અને કલાકારોના એક વિશિષ્ટ વર્ગને અરસપરસ ભેળવે 
છે. આમ, પૂ. બાપુ રાષ્ટ્રીય એકતાની ભાવનાને પણ વળ ચડાવી રહ્યા 
છે. ગુજરાતની સંત પરંપરામાં નરસિંહ મહેતાની જેમ મોરારિબાપુ 
વર્તમાન સમયમાં સામાજિક-સાંસ્કૃતિક ઉત્થાનનું કાર્ય અદ્ભુત રીતે 
કરી રહ્યા છે. તેમની આ આખી પ્રવૃત્તિના મૂળમાં છે કેવળ માનવીય 
પ્રેમ ! અનેપ્રેમને કોઈ આશય કે સ્વાર્થ હોતો નથી. પ્રેમ એટલે પ્રેમ. પ્રેમ 
જ, સૌને પ્રેમભાવથી આવકારવાની, સ્વીકારવાની એમની રીતિમાં મને 
તો ઈસુનાં જ દર્શન થયાં ! કોઈપણ કાર્યક્રમના આરંભે બાપુ સ્ટેજ ૫૨ 
ગયા વિના નીચેથી જ વક્તાઓને, કવિઓને સૂત્રમાળા પહેરાવી - શાલ 
ઓઢાડી તેમનું અભિવાદન મધુર સ્મિતથી કરે. આમ તેઓ આપણી 
નજરમાં રહેલી સંત પરંપરામાં એક મૂઠી ઊંચેરા સંત થઈ વસ્ની જાય છે. 

છેલ્લા એક દાયકાથી ચાલતા આ અસ્મિતાપર્વને ટી.વી. 
ચેનલોના માધ્યમ દ્વારા વિશ્વભરમાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ વસે છે ત્યાં 
ત્યાં પ્રસારિત કરવામાં આવે છે, એ સૌ જાણે છે, માણે છે. એ મહિમા 
ઓછો ન ગણાય ! અસ્મિતાપર્વને નજીકથી જાણનારા-માણનારાને 
ખ્યાલ આવી જ જાય છે કે તેની સફળતાનો આધાર તેના સંચાલકો 
અને આયોજકોની શુદ્ધ સૂઝબૂઝ અને તેમના વલણ પર રહ્યો છે. 
પ્રા. હરિશ્વંદ્ર જોશી તેમના ઘેરા પૌરૃષભર્યા અવાજમાં ભાવકોને અને 
વક્તાઓને જે સાહજિકતાથી સાંકળે છે તેમાં વક્તાની અને ભાવકની 
રસરૃચિ એક બની રહે છે. એન્કર તરીકે તેઓ હંમેશાં પોતાના 
બભક્તિત્વને સમષ્ટિમાં ભેળવીને આગળ ચાલે છે. 

અસ્મિતાપર્વમાં આવરી લેવાતા સાહિત્વિક વિષયોમાં વૈવિધ્ય 
હોય છે. તેના કેન્દ્રમાં ભારતીય પરંપરા અને ગુજરાતને સાંસ્કૃતિક 
વ્યાય હોય છે. કાવ્યાયન કે મુશાયરામાં ભાગ લેવા આવતા નિવડેલા કે 
નવોદિત કવિઓમાં એકસરખો ઉમંગ જોવા મળે છે. તેમાં કાવ્ય 
વૈવિધ્યનું ઊંચું મૂલ્ય રહે છે. સાથે સાથે સાહિત્ય સંગોષ્ઠિના વિષયો - 
ચર્ચાઓ શ્રોતાઓને - દર્શકોને - ભાવકોને પરસ્પરની સંવેદનાઓ - 
લાગણીઓ સાથે એવી રીતે વણી લે છે કે મંડપની આસપાસનાં 
નાળિવેરીનાં ઝૂંડો વચ્ચે એક ભાતીગળ વાતાવરણ રચાઈ આવે છે. સત્રે 
સંગીત-નૃત્ય-નાટ્ય અને દિવસે અક્ષરની આરાધના થતાં રહે છે. એટલે 
જપ્રા. હરિશ્રંદ્ર જોપીએ અસ્મિતાપર્વને “સ્વર-અક્ષરનો મહાર્કુંભ' કહી 
ઓળખાયું છે. 

આવું “અસ્મિતાપર્વ - ૧૧' ૧૬ એપ્રિલથી ૨૦ એપ્રિલના 
દિવસોમાં કૈલાસ ગુરુકુળમાં ઊજવાઈ ગયું. આ પ્રસંગે “અસ્મિતાપર્વ' - 
વાક્ધારા - (૧ થી ૧૦) સંપુટનું કવિશ્રી ચજેન્દ્ર શાહના હસ્તે લોકાર્પત્ર 
થયું. છેલ્લાં દસ વર્ષની ગઘ-પથ, ચર્ચિત સામગ્રી, વક્તવ્યો, કાવ્યાયન, 
પ્રવચનો વગેરે યથાતથ તેમાં સંકલિત થયેલાં છે. દિવંગત થવેલા 
ગુજરાતી સર્જકોના પ્રદાનને મૂલવતા લેખો પણ તેમાં છે. આ સંપુટ 
પૂ. બાપુની સાહિત્ય પ્રીતિનો ધોતક બની રહેશે. એનું અનુસંધાન 
જળવાઈ રહે એમ આપણે ઈચ્છીએ. 


મે ૨૦૦૮ : ૫૪૭ 


અસ્મિતાપર્વ ૧૧*'મા સાહિત્ય સગોષ્ઠિમા જ્ઞાનપીઠ 
પુરસ્કૃત ગુજરાતી. સર્જકો સાથે, ભારતીય અન્ય સર્જકોને પણ 
પોંખવામા આના સાહિત્વિક અને સામાજિક સદર્ભમાં થયેલી સમૂહ 
માધ્યમની મીમાસા રસપ્રદ રહી. આ બધા સાથે રાત્રિ કાર્યક્રમમા 
શ્રીમતી અનુપમા ભાગવતનું સિતારવાદન, પાંડેત હરિપ્રસાદ 
ચોરસિયાનું બાંસુરીવાદન અને પ[ડેત શકર ઘોષનુ તબલાવાદન રસિક 
ચાહકો ભાવકોએ ખૂબ શાત્તિથી માણ્યું 

આ બધામાં ૧૬૧ એપ્રિલ રાત્રે ૮ વાગ્યે ચિત્રકૂટ 
તલગાજરડામદ કવીશ્વર દલપતરામ લિખિત, મિથ્યાભિમાન નાટક 
નાટ્યવર્તુળ ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય ભવન, ભાવનગર યુનિ. તરફથી 
શ્રી મહેન્દ્રસિંહ પરમારના નિદર્શન હેઠળ રજૂથયુ નાટકમાના બધા જ્‌ 
પાત્રોએ પૌતાના અભિનયને ન્યાય આપ્યો, એમા યે જીવરામ ભટ્ટના 


અહેવાલ) 
મહુવામાં યોજાયેલું અરિમિતા પર્વ - ૧૧ 


અને રંગલાના પાત્રોએ આખા નાટકને રસિક બનાવ્યુ ત્યારે થયુ કે 
૧૩૫ વર્ષ પહેર્લા રચાયેલુ આ નાટક આજે ય કેટલુ બધુ પ્રસ્તુત છે ! 
રતાંધળા જીવરામ ભટ્ટ પોતાના રતાધળાપણાને પ્રગટ થવા દેતા નથી. 
એ માટે તે જે જે નુસખા અજમાવે છે તેમાથી નિર્દોષ હાસ્યરસ પ્રસરે છે 
વચ્ચે વચ્ચે દૈહરા-સોરઠામાં ગવાર્તા ગૌતો પણ ભાત અને 
તાતાવરણની જમાવટ કરવામા પોષક નીવડે છે કોઈને પણ સમજાઈ 
જાય કૈ મિથ્યાબિમાન કરનારનો અત દુઃખદ આવે છે આમ, રમૂજદ્વારા 
કવીશ્વરને જે કહેવુ છે તે કલાત્મક રીતે કહી દે છે 
આ અને આવા અનેકવિધ કાર્યક્રમો વચ્ચે આ આનદોત્સવમા 
સાહિત્ય-ચેતના જાણે કે અત્રત્તત્ર ઘુમરાતી હતી. આંવતા વર્પના 
અરિમેત્તાપર્વની તીવ્ર પ્રતીક્ષા સાયે અજાણ્યાં સૌ પરિચિત થઈ તિખરયા... 
નેએ સૌનેકૈલાસ ગુરુકુળ માલણ નદી ટગર ટગર તાકી રહ્યા. 
ઘિ 





પૂ. મોરારિબાપુ પ્રેરિતિ, હરિશ્વદ્ર જોશી અને વિનોદ જોશી 
આયોજિત અસ્મિતા પર્વ ૧૧નુ આયોજન શ્રી કૈલાસ ગુરુકુળ, મહુવા 
જિ ભાવનગર મુકામે તા ૧૬મી એપ્રિલથી ૨૦મી સુધી કરવામા 
આવ્યું હતૃ જેનુ ઉદ્ઘાટન દીપ પ્રગટાવી પૂ મોરારિબાપુએ કર્યું હતું 
તા. ૧૬મીએ અસ્મિતા પર્વ ૧ થી ૧૦સુધીની સાંસ્કૃતિક અને 
જ્ઞાનસભર યાત્રાના દરેક ચરણને પુસ્તકમાં મઢેલો હર્ષદ ત્રિવેદી 
સપાદિત અસ્મિતા પર્વ વાડ્ધારા સંપુટનુ લોકાર્પણ ડવિ રાજેન્દ્ર શાહે 
કર્યું હત્‌. જેનો આસ્વાદ ડા કુમારપાળ દેસાઈએ કરાવ્યો હતો 
પ્રારંભમાં હરિશ્રદ્ર જોશીએ ભૂમિકા બાધી હતી. 

એ દિવિસે સાજે બિન્દુ ત્રિવેદીન। સચાલન હેઠળ યોજાયેલી 
સાહિત્યસગોષ્ઠિ ૧નો વિષય હતો કવિકર્મ પ્રતિષ્ઠા અને કાવપપાઠ 
જેમાં ચિનુ મોદીની કવિતા વિશે સતીશ નાસે અને “ચદ્રકાન્ત શેઠની 
કવિતા વિશે રમેશ ત્રિવેદીએ પ્રવચનો કર્યા હતા. ચિનુ મોદી અને 
ચદ્રકાન્ત શેઠે પોતાના કાભોનુ પઠન કર્યું હતુ 

રાત્રે કવીશ્વર દલપતરામ લિખિત, મહેન્દ્રરિંહ પરમાર 
દિગ્દર્શિત નાટક ૧મેથ્યાભિમાન નું નાટ્યવર્તુળ, ગુજરાતી ભાષા 
સાહિત્ય ભવન, ભાવનગર યુનિવર્સિટી દ્રારા મચન કરાયુ હતુ 

તા, પછુમીના રોષ યોજાયેલ સાહિત્ય સગો રનો વિષવ 
હતો 'શાનપીઠ પુરસ્કૃત ગુજરાતી સર્જકો સંચાલક હતા વિનોદ જોશી. 
ઉમાશકર જૌશી અને તેમની કૃતિઓ વિશે ડા. ભોળાભાઈ પટેલ, 
પન્નાલાલ પટેલ અને તેમની ડૃતિઓ વિશે ડા રઘુવીર ચૌધરી અને 

શજેન્દ્ર સાહ અને તેમની કૃતિઓ વિરો ડા. ચદ્રકાન્ત શેઠે તિગતે વાત 
કરી હતીં. 

એ.પછી કાવાયન ૧ની બેઠક યજ્ઞેશ દવેના સચાલન હેઠળ 
મળી હતી. જેમા ભાગ્યેશ જહા, સુરેશચદ્ર પંડિત, વોસેફ મેકવાન, 

દિલીપ મોદી, કિશોરમિંહ સોલકી અને દત્તાત્રવ ભટે પોતાની કૃતિઓનુ 
પઠન ડર્યું હતું. રાત્રે યુવા કલાકારોના નૃત્યનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. 

તા, ૧૮મીએ ડા. રઘુવીર ચૌધરીના સચાલન હેઠળ સાહિત્ય 
સગોષ્ઠિ રનો વિષય હતો “સમૂહ માધ્યમ મીમાંસા જેમા રેડિયો / 
રેલિવિઝન વિશે યજ્ઞેશ દવે, વર્તમાનપત્ર વિશે હરિ દેસાઈ અને ફિલ્મ 


મે ૨૦૦૮ ૫૪૮ 





મુકુન્દ પી. શાહ 


વિશે જ્ય વસાવડાએ દંષ્ટાતો સાથે રસપ્રદ ભાખ્વાનો આપ્યા હતા. 

એ પછી પ્રો સતીશ વ્યાસના સચાલનમાં મળેલી સાહિત્ય 
સગોષ્ઠિ ૪નો વિષય હતો લોકાભિમુખ વાડ્મય જેમા રાઈનો પર્વ 
વિશે બકુલ ટેલર, કોયા ભગતની કડવી વાણી વિશે ડા. ચિનુ મોદી 
અને *્ુગવદના વિશે પ્રો. કનુભાઈ જાનીએ વક્તવ્યો આપ્યા હતા. 
રાત્રે પાર્થિવ ગોહિલ અને દીપ્તિ દેસાઈએ. સુગમ, સંગીત તથા 
પિરિજાદેવીએ શારત્રીય સગીત પીરસી શ્રોતાઓને આનદવિભૌર કરી 
મૂક્યા હતા. 

તા, ૧૯મીએ સાહિત્ય સગોષ્ઠિ ૫ ડા. ભોળાભાઈ પટેલના 
સચાલન હેઠળ યોજાઈ હતી. વિષય હતો જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કૃત ભારતીય 
સર્જકોની કૃતિઓ જેમા કુર્તલૈન હૈદરની ઉદૂં નવલકથ આગ ક 
દરિયા નો શરીફ્ઞ વીજળીવાળાએ, તારાશકર બંદોપાધ્યાયની બગાળી 
નવલકથા ગણદેવતા નો અનિલા દલાલે અને યુ. આર અનંતમૂર્તિની 
કન્નડ નવલકયા સસ્કાર નો વિનોદ જોશીએ આસ્વાદ કરાવ્યો હતો 

એ પછી હર્ષદ ત્રિવેદીના સંચાલનમાં મળેલી કાવ્યાયન 
૨ ની બેઠકમાં રાજરા ભાસ મિરિકન માધવ રામાનુજ રાજેન્દ્ર શુકઉ, 
જલન માતરી અને રતિલાલ અનિલ એ પોતાની રચનાઓનું પઠન કર્યુ 
હુ. રાગે વોજાવેલ વાધરગીત મહોત્સવમાં અનુપમા જારે 
શિતારવાદન,પડિત હરિ્રિસાદ ચૌરસિયાએ બાંસુરીવાદન અને પડિત 
શકર ઘોષે તબલાવાદન કર્યું હતુ 

તા ૨૦મીએ, હનુમાન જ્યતીએ પૂ. મોરારિબાપુએ 
સિતારાદેવી, ગિરિજાદેવી, પડિત હસ્પ્રિસાદ ચૌરસેવા અને પડિત શકર 
ઘોષને તેમના ભારતીય શાસ્ત્રીય સગીતની આજીવન સેવાના 
ઉપલક્્યમા હનુમત અવોર્ડ અર્પણ કર્યા હતા અને પ્રાસગિક વક્તવ્ય 
આપ્યુ હતું. 

આખુધૈ પર્વ અર્ત્યત સફળ રહ્યુ હતુ વિશાળ શ્રોતાસમૂહે 
માણ્યુ અને પ્રશસ્યુ હતું આ પ્રસગે મી[ડૅયા સાથે સંકળાયેલી 
ભક્તિઓનુ અભિવાદન ડરાયું હતું. જેમાં ઉદ્દેશ ના કટારલૈખક મુકુન્દ 


શાહનો પણ સમાવેશ થયો હતો. છ 


હટ 


સાહિત્યવૃત્ત 


જલન માતરી અને આદિલિ' મન્સૂરીને વલી ગુજરાતી ગઝલ 
એવોર્ડ ' 

“તલી ગુજરાતી'ની સ્મૃતિમાં સ્થપાયેલ “વલી ગુજરાતી 
ગઝલ એવોર્ડ' વર્ષ ૨૦૦૭ માટે શ્રી જલન માતરી અને વર્ષ 
૨૦૦૮ માટેશ્રી 'આદિલ' મન્સૂરીને આપવાનું વલી ગુજરાતી 
ગઝલ કેન્દ્ર દ્રારા જાહેર થયું છે. 
ડો. સુશ્રુત પટેલને કૂમાર - સુવર્ણચંદ્રક 

ઈ.સ. ૨૦૦૦નો કૂમાર - સુવર્ણચંદ્રક ગુજરાતીના 
પ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાન-લેખક ડૉ. સુશ્રુત પટેલને “કુમાર'માં આવતી 
તેમની ખગોળવિષયક લેખમાળા “આકાશની ઓળખ'ને 
અનુલક્ષીને એનાયત કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. 
નિર્ણાયકો તરીકે ડો. ધીરૂભાઈ ઠાકર, ડૉ. ચિમનલાલ ત્રિવેદી 
અનેડો. ચંદ્રકાન્ત શેઠ હતા. 
શશીકાન્ત વસાણી અને ખલીલ ધનતેજવીને “હરીન્દ્ર દવે 
રમૃતિ પારિતોષિક” 

તા. ર૯્મી માર્ચે ભારતીય વિધાભવન, મુંબઈ ખાતે 
યોજાવેલ સમારંભમાં હરીન્દ્ર દવે મેમોરિયલ ટ્રસ્‍ટ તરફથી 
આર્થિક પત્રકારત્વમાં નવું સીમાચિહ્ન પ્રસ્થાપિત કરવા માટે 
શશીકાન્ત વસાણીને તથા ગઝલને લોડપ્રિય બનાવવામાં 
મહત્ત્વનો ફાળો આપનાર ખલીલ ધનતેજવીને જાણીતા 
કટારલેખક મહેશ ભટ્ટના હસ્તે “હરીન્દ્ર દવે લાઈફ ટાઈમ 
અચિવમેન્ટ એવોર્ડ' (રૂ. ૧૧,૦૦૦/- અને સન્માન પત્ર) 
અર્પણ કરાયો હતો. 

આ પ્રસંગે પારિતોષિક નિર્ણાયક સમિતિના સભ્ય 
સુરેશ દલાલ તથા રમેશ પુરોહિતે પ્રાસંગિક પ્રવચનો કર્યા 

હતાં. સંચાલન મૂકેશ જોશીએ ડર્યું હતું. 
પુસ્તક -પ્રસારક જર્યત મેઘાણીનું સન્માન 

પ્રકાશકોના મહામંડળ - “ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન 
પબ્લિશર્સ' તરફથી ભાવનગરના જાણીતા પુસ્તક પ્રેમી લેખક- 
અનુવાદક, પુસ્તક વિક્રેતા અને 'પ્રસાર' સંસ્થાના નિયામક 
જ્યંત મેઘાણીને એવોર્ડ અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. 
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા ૨૦૦૫ના વર્ષનાં શ્રેષ્ઠ 
પુસ્તકોને અપાનારરાં પારિતોષિકો 

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા મોડે મોડે પણ 


લ્ટ્શ 


મુકુન્દ પી. શાહ 


ઈ.સ. ર૦૦૫ન્પ વર્ષનાં શ્રેષ્ઠ પુસ્તકો માટેનાં પારિતોષિકો 
જાહેર થયાં છે. આ પારિતોષિકો બે વિભાગમાં છે. એક 
બાળતિભાગ અને બીજોપ્રૌઢવિભાગ. બન્ને વિભાગમાં પ્રથમ 
પારિતોષિક રૂ. ૫૦૦૦, બીજું રૂ. ૩૦૦૦ અને ત્રીજું 
રૂ. ૨૦૦૦.પાર્તિષિકોની સંપૂર્ણ વિગત ગુજરાત સાહિત્ય 
અકાદમીના મુખપત્ર શબ્દસૃષ્ટિના એપ્રિલ માસના અંકમાં 
પૃષ્ઠ ૯૦, ૯૧ અને ૯ર પર આપવામાં આવી છે. 
કવિ 'કુસુમાયુધ'ને હરસાનજી સાહિત્યકાર એવોર્ડ 

છેલ્લાં પચાસ વર્ષમાં ૧૬૭૧ જેટલાં કાવ્યોના રચવિતા 
અને છેલ્લાં બાવીસ વર્ષમાં પુષ્ટિમાર્ગની ૭૧૧ જેટલી પદ્ય 
રચનાઓ. કરનાર જૂનાગઢના પુષ્ટીમાર્ગીય કવિ જયંત જી. 
ગાંધી “કુસુમાયુધ'ને તાજેતરમાં હરસાનજી સાહિત્યકાર 
એવોર્ડથી અમદાવાદમાં સન્માનવામાં આવ્યા છે. 
હ્ાગોર ઈન અમદાવાદ'નું વિમોચન 

રવીન્દ્ર ભવન, ઈમેજ પબ્લિકેશન્સ અને ગુજરાતી 
સાહિત્ય પરિષદના સંયુક્ત ઉપક્રમે લૉ કૉલેજના સભાગૃહમાં 
યોજાવેલ સમારંભમાં ટાગોરનાં પુસ્તકોના અનુવાદક અંગ્રેજી 
કવિ ડૉ. વિલીયમ રેડિચેએ શૈલેશ પારેખના “ટાગોર ઈન 
અમદાવાદ' પુસ્તકનું વિમોચન કર્યું હતું અને “ગ્દ્રાળપંતટ્ 
ધા તંપડા તઢાતતં ઘાલ 5011છાપઇ રતવા તાતી 
૧%૬ુ૦7લ વ્વ ધોલ (17૦0 ભવ્ાપતાંડ' વિષયક વ્યાખ્યાન 
આપ્યું હતું. ડૉ. ભોળાભાઈ પટેલે અધ્યક્ષીય વ્યાખ્યાન આપ્યું 
હતું. શૈલેશ પારેખે ડૉ. રેડિચેનો પરિચય આપ્યો હતો. 
શ્રી મહેશ દવેએ સમાપન કર્યું હતું. 
સુન્દરમ્‌ જન્મ શતાબ્દી 

“સંસ્કાર મિલન' સુવર્ણજયંતી વર્ષ અને “કાવિવર 
શ્રી સુન્દરમ્‌ જન્મ શતાબ્દી' નિમિત્તે તા. ૨૨-૩-૨૦૦૮ના 
દિને શ્રી મોંઘાભાઈ મેમોરિયલ હોલ - વલસાડ ખાતે કવિ 
ઉશનસૂના અધ્યક્ષસ્થાને સાહિત્યિક સમારંભનું આયોજન 
કરવામાં આવ્યું હતું. 

ડૉ. ચંદ્રકાંત શેઠ, ડૉ. સુધાબહેન પંડ્યા અને પ્રફુલ્લ 
ચવળે અનુક્રમે “સુન્દરમ્‌ની કવિતા', “વાર્તાકાર સુન્દરમ્‌' અને 
“ગલક્ષેત્રે સુન્‍્દરમ્‌' વિષયક વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં. 
અમૃતભાઈ કે. દેસાઈએ સંસ્થાની પ્રવૃત્તિઓ જણાવી હતી. 


- મ્‌ ૨૦૦7 





ઉશનરો સમાપન વક્તવ્ય રજૂકર્યું હતું. 

ધનસુખભાઈ પારેખે આભારદર્શન કર્યું હતું. સંચાલન 
પ્ર.ડૉ. મનોરમા ડી. પટેલે સંભાળ્યું હતું. 
શબ્દસૃષ્ટિ થાખ્યાનમાળા 

તા. ર૭મી માર્ચે ટાગોર હોલ, પાલડી, અમદાવાદ 
ખાતે જાણીતા ચિંતક ડૉ ગુણવંત શાહે “શબ્દસૃષ્ટિ 
બાખ્યાનમાળાનું' “રામરાજ્યથી રાજઘાટ' વિષયક પ્રથમ 
વાખ્યાન આપ્યું હતું ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના 
મહામાત્ર કિરીટ દૂધાતે સ્વાગત પ્રતચન કર્યું હતું હર્ષદ 
તિવેદીએ આભારદર્શન અને અંકિત ત્રિવેદીએ ભૂમિકા બાંધી 
સંચાલન ડર્યું હતું. 
સાદરામાંયોજાયેઉ સોનેટ સૂત્ર 

તા. ૮ અને ૯ માર્ચના રોજ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, 
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના સંયુક્ત 
ઉપક્રમે મ દે ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય, સાદરા 
(જિ ગાંધીનગર) મુકામે કંવે ઉશનસ્‌ના પ્રમુખપદે સોનેટ 
સત્રનું આયોજન કરાયું હતું. 
રુસ્વા મઝલુમીને શ્રધ્ધાંજલિ 

તા. ૩૧મી માર્ચે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તરફથી 
ગોવર્ધન સ્મૃતિ મંદિર ખાતે જાણીતા શાયર જનાબ રુસ્વા 
મઝલુમીને ડૉ. ચિનુ મોદી તથા રજનીકુમાર પંડ્યાએ હરિકૃષ્ણ 
પાઠકના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી શોકરભામાં શ્રધ્ધાંજલિ અર્પી 
હતી. રતિલાલ બોરીસાગરે શોકદર્શક ઠરાતનું વાચન કર્યુંહતું. 


સંચાલન અનિલા દલાલે કર્યું હતું. 
મહાકવિન્હાનાલાલ જ્યંતી બાખ્યાન 
તા, ૬ એપ્રિલના રોજ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના 


ગોવર્ધન સ્મૃતિ મંદિર ખાતે 'મહાકવિ શ્રી ન્ડાનાલાલ સ્મારક 
ટ્રસ્ર"૫ ઉપડમે મહા, કતિ, ન્યાનાલાલ, જ્યંતી, જપાપ્યાન્‌, 
હૉ. વિનોદ જોશીએ આપ્યું હતું. વિષય હતો - “હાનાલાલની, 
કાબભાષાનું સૌદર્ય', સંસ્થાના ટ્રસ્‍ટી ચિમનભાઈ ત્રિવેદીએ. 
ભૂમિકા બાંધી હતી. અધ્યક્ષસ્થાનેથી ડો. રી “ જુ 
સમાપન કર્યું હતું પ્રારંભમાં સરલાલ્જ દ 
ન્ડાનાલાલરચિત ગીતો તેમના મધુર કંઠે ગ 

દમહેતાનો ૧૦૭મો જન્મ જર્યતી 

તા. ૬ એપ્રેલે “અક્ષરા', ફેકલ્ટી 

ફે વડોદરાન. 
ચંદ્રવદન પ 
પ્રો.માર્કુડજ - શયોહતો. 


મે ર૦૦૮: 


ટતાણીએ “લાભશંકરનાં એકાંકી' વિષયક પ્રતચન કર્યુ હતુ. 
વક્તાનો પરિચય પ્રા. ભાનુપ્રસાદ ઉપાધ્યાવે આપ્યો હતો. 
ભૂમિકા “અક્ષરા'નાં પ્રમુખ ડૉ. સૃધાબહેન પંડ્યાએ બાંધી 
હતી. ડૉ. લવકુમાર દેસાઈએ આભારદર્શન અને ડૉ. મહેશ 
ચંપકલાલે સંચાલન કર્યું હતું. 
વરિષ્ઠ નાગરિકોની સંસ્થામાં વાચનની વાત 
વીસ ઉપરાંત વર્ષોથી ચાલતી વરિષ્ઠ નાગરિકોની 
અમદાવાદની સંસ્થા “ઉમંગ'માં ૯મી એપ્રિલે લેખક - પત્રકાર 
યશવન્ત મહેતાએ વાચનની મહત્તાની વાત કરી હતી. 
વાચનમહિમા જ નહિ, વાચન કેવું, કેવી રીતે અને ક્યું કરવું એ 
વિશે પણ એમણે દિશાસૂચક પ્રવચન આપ્યું હતું એક યા 
બીજા કારણસર એકની એક પોથી - પત્રિકાના વાચનની 
નિરર્થક્તા ૫ર ભાર મૂકતાં એમણે એવા વાચનનો નિર્દેશ કર્યો 
હતો, જે જીવનને સાર્થક, ઉદ્દેશશભર અને સંવેદનશીલ 
બનાવે. સંસ્થાનાં સંચાલકો ગીતા કોઠારી, સુધા ઝવેરી, બકુલા 
પરીખ તથા રેશમા ઘડાણીએ પરિચય, આવકાર, આભાર 
આદિભૂમિકાઓ નિભાવી હતી. 
વિશ્નનાથ મગનલાલ ભટ્ટ સ્મારક બાખ્યાનમાળા 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અને પ્રેમાનંદ 
સાહિત્યસભા, વડોદરાના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ 
બાખ્યાનમાળાનું વ્યાખ્યાન ડૉ. ભરત મહેતાએ તા.૨૧-૩- 
૦૮ના રોજ વડોદરા મુકામે આપ્યું. તેમણે શ્રતિબદ્ધતાનું 
કાવ્યશાસ્ત્ર' એ તિશે સૈધ્ધાંતિક વક્તવ્ય આપ્યું. આરંભમાં 
શ્રી રતિલાલ બોરીસાગરે સ્વાગત કર્વુહતું. 
એનીબહેન સરેવા લેખિકાપ્રોત્સાહન નિધિ 
પરિષદ અંતર્ગત આ નિધિના ઉપક્રમે આ વર્પે બહેનો 
માટે તિબંધ-શૈખનની સ્પર્ધા યોજવાર્માં આવી ઇં “નેબંધ' 
સંજ્ઞાને વયાપક સંઇરમેલેતામાં આતડો,એટળે હૈ લલિત નિબંધ, 
હારય નિબંધ, ચસ્ત્રિ નિબંધ, પ્રવાસ નિબંધ તેમજ ચિંતનાત્મક 
નિબંધ -એમ પાંચ પ્રકારના નિબંધને આવરી લેવાનું વિચાર્યું 
છે. નિબંધ અ.પ્રકટ હોવો જરૂરી છે નિબંધ ૧૩૦૦થી 
* ઉ મર્યાદામાં લખાયેલો હોવો જોઈએ. સ્પર્ધા 
_કલતાની આખરી તારીખ ૩૧-૮-૨૦૦૮ 
છે આ તારીખની મર્યાદામાં નિબંધ ગુજરાતી 
ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાની પાછળ, 
પહોંચાડવા વિનંતી છે. 


ત્બ સાથે લખવી.) 
શિ 


બ્ટ્ણ 


નવાં પુસ્તકો 





કવિતા સંગ્રહ -કાવ્ય સંપાદન -કાવ્ય આસ્વાદ 
જ્ઞ પુનશ્વ : “ઈંદોલવ'ના કવિ શ્રી નિરંજન ભગતનો લગભગ ચાર 


વર્ગીકૃત કરીને રચનાઓ મૂકી છે. પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૭, પૃષ્ઠ ૧૧૨, 
મૂલ્ય રૂ. ૯૦, પ્રકાશક : સાહિત્ય સંગમ, બાવા સીદી, પંચોલીવાડી 


દાયકાના મૌન પછી પ્રગટતો નવો કાવ્યસંગ્રહ. ૧૯૦૩માં પ્રગટ થયેલા 


સામે, ગોપીપુરા, સુરત - ૩૯૫૦૦૧. 


“ઈંદોલય'માં અગાઉના “છંદોલવ' (૧૯૪૯), 'કિન્નરી' (૧૯૫૦), ઊં શબ્દ મેં પ્રેમ ભણી વાળ્યો છે : ઉશનસૂનો “ઉપાન્ત્ય' (૨૦૦૫)નો 
'અલ્પવિચમ' (૧૯૫૪), “છંદોલય' (પ્રવાલદ્ઠીપ' તથા અન્ય આઠ અનુગામી કાન્યસંગ્રહ. “પ્રેમ જ જીવનનું ચાલક અને ધારક બળ છે' 
કાવો સમેત સંકલિત, ૧૯૫૭) અને “૩૩ કાવ્યો! (૧૯૫૯૦નો સમાવેશ કવિની એ દઢ થતી જતી અનુભૂતિમાંથી ઈ.સ. ૨૦૦૫ થી ૨૦૦૭ 
થતાં એમાં એમની ૧૯૫૮ સુધીની કવિતા સમગ્રરૂપે સચવાઈ છે. સુધીમાં પ્રગટ થયેલ ૧૦૯ જેટલાં કાવ્યોનો સંગ્રહ. પ્રથમ આવૃત્તિ 
ત્યારપછી, ૧૯૫૮થી ૧૯૯૬ સુધીના કવિના દીર્ઘકાલીન મૌન પછી ૨૦૦%,પૃષ્ઠ ૧૨૮, મૂલ્ય રૂ. ૯૦,પ્રકાશક : શ્રી મનુભાઈ પંચોલી, દર્શક 
અહીં આપણને પ્રેમ અને મૈત્રી વિષેનાં એક જ છંદ - વનવેલીમાં ફાઉન્ડેશન, વિતરક : સુનીતા ચૌધરી, રંગદ્વારપ્રકાશન, ૧૫, યુનિવર્સિટી 
રચાયેલાં ૬૦ ઊર્મિકાવ્યો મળે છે. પ્રથમ આવૃત્તિ ડિસેમ્બર ૨૦૦૭, પ્લાઝા, દાદા સાહેબનાં પગલાં પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - 
પ્રકાશક : ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, ૩૮૦૦૦૯ 
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧, પૃ. ૮8૬૪, કિમત રૂ. ૪૫. ક કોઈ બીજું એક : હરેશ “તથાગત'નો અ! પાંચમો કાવ્યસંગ્રહ - 
કંથક્નો ક : “આવ” (૨૦૦૬) પછીનો શ્રી લાભર્શકર ઠાકરનો વીસમો ગઝલસંગ્રહ છે. “ગુજરાતી ગઝલ ઃ ગતિ અને ગરિમા' એ વિષય ઉપર 
કાવ્યસંગ્રહ. “વહી જતી પાછળ રમ્યઘોયા' એમનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ મહાનિબંધ લખનાર કવિ લખે છે “સહજતયા પાંચેક હજાર ગઝલો 
૧૯૬૫માં પ્રગટ થયો પછી કેટલાક સંગ્રહો અને ૧૯૯૮થી તો એમની લખાઈ ગઈ છે, તેમાંથી ચૂંટવાનો બહુ શ્રમ કર્યા વગર અહીં એકસો 
પાસેથી લગભગ પ્રત્યેક વર્ષે એકાદ કાવ્યસંગ્રહ મળતો રહ્યો છે. પ્રથમ એક મૂકી છે.' “એમની ગઝલોમાં પ્રણયના ભિન્ન ભિન્ન આવિર્ભાવો 
આવૃત્તિ ૨૦૦૭, પ્રકાશક : હંમેશ મનહર મોદી, રન્નાદે પ્રકાશન, જોવા મળે છે; તો અધ્યાત્મ અને ચિંતનની ઝાંય પણ અનુભવાય છે.' 
૫૮/ર,બીજે માળે, દેરાસર સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : શતાબ્દી ગ્રંથશ્રેણી પુસ્તકના ૨૮મા 
પૃ. ૧૫૨, મૂલ્ય રૂ. ૧૦૦. મણકા તરીકે પ્રકાશિત. પ્રકાશક : ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, 
તણખલાં : રવીન્દ્રનાથનાં મૌક્તિકો. અનુવાદક ઃ જર્યંત મેઘાણી. શ્રી ગોવર્ધનભવન, આશ્રમ માર્ગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯, પૃ. ૧૧૦, 
રવીન્દ્રનાય ટાગોરની લઘુ પધરચનાઓનો સંગ્રહ “કનિકા' ૧૮૯૯માં મૂલ્ય રૂ. ૫૦. 
મકાશિત થયો. જ્યંત મેઘાણી કહે છે તેમ આ કાવ્યરચનાઓ વિશિષ્ટ ભૌ ઈશ્કથી અશ્ક. શ્રી જિગર જોષી બ્રેમ” અને શ્રી અલ્પેશ “પાગલ”. 
હતી. સાવ નાની, પાંચ-સાત પંક્તિની એ કાવ્કશિકાઓ હતી. રાજકોટની “રચના' સાહિત્ય સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા આ 
'કવિવરે પ્રીતિપૂર્વક તેને “કવિતિકા' નામ આપેલું. એ પછી સત્તર વરસે નવકવિઓની ગઝલ-રચનાઓનો સંયુક્ત સંગ્રહ શ્રી ભૂપેન્દ્ર શેઠ 
૧૯૧૧માં અંગ્રેજી પુસ્તિકા “સ્ટ્રે બર્ડ્ઝ'નું પ્રકાશન અમેરિકામાં થયું.” “નીલમ” દ્વારા સંપાદિત થયો છે. શ્રી રાધેશ્યામ શર્મા આ સંગ્રહને 
પઘ્યનું ગુંજન સમાવતી. ગદ્ય-કંડિકાઓના આ સંગ્રહમાં ઘણાં બબ્બે આવકારતાં આવરણ-લેખ ઉપર નોંધે છે “સાવ સૂની અગાશી પર 
પંક્તિના પદો છે. કતિવરે આવી બંગાળી રચનાઓને “દ્વિપદી' કહી છે. ઊભેલો જિગર જોષી '્રેમ'થી ગાઈ શકે છે : “આશિકોના ઘેર તો રોજે 
૧૯૨૬માં “લેખન' નામે ત્રીજો સંચય આવ્યો. તેમાં કેટલાંક બંગાળીમાં, દિવાળી હોય છે.' તો અલ્પેશ “પાગલ' પૂર્વગ્રહનું પાંજરું તોડી આલેખે 
કેટલાંક અંગ્રેજીમાં અને બાકીનાં બેઉ ભાષામાં લખાયેલાં લઘુકાવ્યો છે : પ્રેમને સમજી શકો તો સાનમાં/આ અઢી અક્ષર તમારા માનમાં.' 
છે. ૧૯૨૮માં અંગ્રેજી મૌક્તિક-સંગ્રહ “ફાયરફ્લાઈઝ'નું પ્રકાશન થયું પ્રથમ આવૃત્તિ ડિસેમ્બર ૨૦૦૭૩, પૃ. ૧૧૪, કિંમત રૂ. ૯૫, પ્રકાશક : 
અને કવિવરના અવસાન પછી ૧૯૪૫માં બંગાળી કવિતિકા-સમુચ્ચવ જિગર જોષી પ્રેમ' અને અલ્પેશ “પાગલ” , પ્રાપ્તિ સ્થાન : શ્રી ભૂપેન્દ્ર 
'સ્કલિંગ' બહાર પડ્યો. આમ આ પાંચેય સંગ્રહનાં આશરે ૧૧૬૭ શેઠ “નીલમ', પૂજા એન્ટરપ્રાઈઝ, ૫૮, દિગ્વિજય પ્લોટ, જામનગર. 
જેટલાં મૌક્તિકોમાંથી ત્રણસો એક લઘુપદો શ્રી જ્યંત મેઘાણીએ જ દરિયાનો આકાર માછલી. શ્રી નયન હ. દેસાઈ. એબ્સ્ટ્રેડટ ચિત્રો 
પસંદ કરી અંગ્રેજી પરથી અનુવાદિત કર્યા છે. ગુજરાતી અનુવાદની ઉપરથી ગઝલ-કાવ્યો લખાયાં હોય અને તેનો સચિત્ર સંગ્રહ થયો હોય 
સાથે સાઘે અંગ્રેજી (મૂળ કે અનુવાદિત) કૃત્તિઓ પણ આપી છે. રેખાંકન એવો આ કદાચ પ્રથમ પ્રસંગ છે. “નયનનાં મોતી' અને “દરિયાનો 
ચિત્રોથી ઓપતું અને સુંદર મુદ્રણથી શોભતું સ્વયમ્‌ મૌક્તિકસમું આ આકાર માછલી' નામે કવિના બે સંગ્રહો અગાઉ પ્રકાશિત થયા છે. 
સંપાદન “કૉફી-ટેબલ બુક' તરીકે પણ આવકાર્ય નીવડશે. પ્રથમ “શબ્દ પણ રેખાય છે' એ શીર્ષકથી નિર્મિશ ઠાકરે લખેલા 
આવૃત્તિ ૨૦૦૭, પૃષ્ઠ ૧૨૩-૧૩૨, મૂલ્ય રૂ. ૪૦, પ્રકાશક : પ્રસાર- પ્રાસ્તાવિકમાં લખાયું છે : “અહી ગઝલો અને ચિત્રો એકબીજાનાં પૂરક 
૧૮૮૮, આતાભાઈ એવન્યૂ, ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૨. બન્યાં છે... અહીં એબ્સ્ટ્રેક્ટની પ્રગાઢ અસર ઝીલતા શે'ર ઘણા છે. 
ગઝલની ગલીમાં : ઉશનસ્‌નો “ગઝલને વળાંકે'નો અનુગામી ગઝલ એમને સ્વતંત્રપણે ન માણતાં, ચિત્ર સાથે જ માણવા જોઈએ.' પ્રથમ 
સંગ્રહ. “ગઝલને વળાંકે'માં કવિની ઈ.સ. ૨૦૦૪ સુધીની લાંબી આવૃત્તિ ૨૦૦૭, પૃ. ૮૦, મૂલ્ય રૂ. ૧૨૦, પ્રકાશક : સાહિત્ય સંગમ, 
સર્જનયાત્રામાંથી ૮૦ જેટલી ગઝલ રચનાઓ પસંદગી પામી હતી. એ પંચોલી વાડી સામે, બાવા સીદી, ગોપીપુરા, સુરત - ૩૯૫૦૦૧. 
પછીની છેલ્લાં બે-ત્રણ વર્ષમાં લખાયેલી ૯ર જેટલી રચનાઓ અહીં ભ પારુલ-પ્રસૂન (હિન્દી/ગુજરાતી) સ્વ. કુ. પારુલ પ્રતાપકુમાર ટોલિયા_ 


મળે છે. અધ્યાત્મ, પ્રણય, પ્રકૃતિ અને ઈતર - એમ વિષય પ્રમાણે 


લ્ટ્શ 


ખૂબ નાની વયે અવસાન પામેલી પ્રતિભાવંત પારુલનું આધ્યાત્મિક 


મે ૨૦૦૮ : ૫૫૧ 





ઉશનસે સમાપન વક્તન રજૂડર્યું હતું. 

ધનસુખભાઈ પારેખે આભારદર્શન કર્યું હતું. સંચાલન 
પ્રા. ડૉ. મનોરમા ડી. પટેલે સભાળ્યુ હતુ. 
શબ્દસૃષ્ટિ ભાખ્યાનમાળા 

તા ૨૭મી માર્ચે ટાગોર હોલ, પાલડી, અમદાવાદ 
ખાતે જાણીતા ચિંતક ડૉ. ગુણવત શાહે 'શબ્દસૃષ્ટિ 
વ્ાાખ્યાનમાળાનું જામરાજ્યથી રાજઘાટ' તિષયક પ્રથમ 
વાખ્યાન આપ્યુ હતું ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના 
મહામાત્ર કિરીટ દૂધાતે સ્વાગત પ્રવચન કર્યું હતુ હર્ષદ 
ત્રિવેદીએ આભારદર્શન અને એકિતિ ત્રિવેદીએ ભૂમિકા બાધી 


સચાલનડકર્યું હતુ. 
સાદરમાં યોજાવેલ સોનેટ સત્ર 
ત!. ૮ અને ૯ માર્ચના રેજ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, 


ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના સયુક્ત 
ઉપકમે મ દે ગ્રામસેવા મહાવિઘ્યાલ,, સાદરા 
[જિ ગાંધીનગર) મુકામે કવિ ઉશનસ્‌ના પ્રમુખપદે સોનેટ 
સત્રનુંઆવોજન કરાયુ હતુ. 
રુસ્વા મઝ્લુમીનેશ્રધ્ધાંજલે 

તા ૩૧મી માર્ચેગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તરફથી 
ગોવર્ધન સ્મૃતિ મદિર ખાતે જાણીતા શાયર જનાબ રુસ્વા 
મઝલુમીને ડૉ. ચિનુ મોદી તથા રજનીકુમાર પડ્યાએ હરિકૃષ્ણ 
પાઠકના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી શોકસભામા શ્રધ્ધાજલિ અર્પી 
હતી. રતિલાલ બોરીસાગરે શોકદર્શક ઠરાવનું તાચન કર્યું હતુ. 


સચાલન અનિલા દલાલે કર્યું હતુ. 
મહાકવિન્ડાનાલાલ જર્યતી વાખ્યાને 
તા ૬ એપ્રિલના રોજ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના 


ગોવર્ધન સ્મૃતિ મદિર ખાતે “મહાકવિ શ્રી ન્હાનાલાલ રમારક 
ટ્રસ્ટ ના ઉપક્રમે મહા ડતિ ન્ડાનાલાલ જયતી વ્યાખ્યાન 
ડો. વિનોદ જોશીએ આપ્યુ હતુ. વિષય હતો “હાનાલાલની 
કાભભાષાનુ સૌદર્ય સરથાના ટ્રસ્‍ટી ચિમનભાઈ ત્રિવેદીએ 
ભૂમિકા બાંધી હતી. અધ્યક્ષસ્થાનેથી ડૉ ધીરુભાઈ પરીખે 
સમાપન કર્યું હતુ પ્રારંભમાં સરલાબહેન 1ત્રેવેદીએ 
ન્હાનાલાલરચિત ગીતો તેમના મધુર ડંઠે ગાયા હતા. 
ચંદ્રવદન મહેતાનો ૧૦૭મો જન્મ જ્યંતી મહોત્સવ, 

તા, ૬ એપ્રિલે અક્ષરા', ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ 
આર્ટ્સ અને મ. સ. યુનિવર્સિટી વડોદરાના સયુક્ત ઉપક્રમે 
ચદ્રવદન ચી. મહેતાનો ૧૦૭મો જન્મજયતી મહોત્સવ. 
પ્રો, માર્કંડ ભટ્ટના અધ્યક્ષપદે ઉજવાયો હતો. જેમાં ડૉ. શૈલેશ 


મે ૨૦૦૮ ૫૫૦ 


ટેવાણીએ “લાભશકરના એકાંકી' વિષયક પ્રવચન કર્યુહતુ, 
વક્તાનો પરિચય પ્રા. ભાનુપ્રસાદ ઉપાધ્યાવે આપ્યો હતો. 
ભૂમિકા “અક્ષરા'ના પ્રમુખ ડૉ. સુધાબહેન પડયાએ બાંધી 
હતી ડૉ. લવકુમાર દેસાઈએ આભારદર્શન અને ડૉ. મહેશ 
ચપકલાલે સચાલન કર્યું હતુ. 
વરિષ્ઠ નાગરિકોની સસ્થાર્માવાચનની વાત 

વીસ ઉપરાત વર્ષોથી ચાલતી વરિષ્ઠ નાગરિકોની 
અમદાવાદની સસ્થા “ઉમગ'મા ૯મી એપ્રિલે લેખક પત્રકાર 
યશવન્ત મહેતાએ વાચનની મહત્તાની વાત કરી હતી. 
વાચનમહિમાં જ નહિ, વાચન કેવુ, કેવી રીતે અને કયુ કરવુએ 
વિશે પણ એમણે દિશાસૂચક પ્રવચન આપ્યુ હંતુ એક યો 
બીજા કારણસર એકની એક પોથી પત્રિકાના વાચનની 
તિરર્થકતા પર ભાર મૂકતા એમણે એવા વાચનનો નિર્દેરા કર્યો 
હતો, જે જીવનને સાર્થક ઉદ્દેશશભર અને સવેદનશીલ 
બનાવે. સસ્થાના સચાલકો ગીતા કોઠારી, સુધા ઝવેરી, બકુલા 
પરીખ તથા રેશમા થડાણીએ પરિચય, આતકાર આભાર 
આદિ ભૂમિકાઓ નિભાવી હતી. 
વિશ્વનાથ મગનલાલ ભટ્ટ સ્મારક નાખ્યાનમાળા 

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અને પ્રેમાનદ 
સાહિત્યસરભા, વડોદરાના સયુક્ત ઉપકમે આ 
વાખ્યાનમાળાનુ ભાખ્યાન ડૉ ભરત મહેતાએ તા ર૧ ૩ 
૦૮ના રોજ વડોદરા મુકામે આપ્યુ તેમણે શ્રતિબદ્ધતાનું 
કાવ્યશાસ્ત્ર' એ વિશે સૈધ્ધાતિક વક્તલ। આપ્યુ આરભમા 
શ્રી રતિલાલ બોરીસાગરે સ્વાગત કર્યું હતું. 
એનીબહેન સંરેયા લેખિકાપ્રોત્સાહન નિધિ 

પરિષદ અતર્ગત આ નિધિના ઉપકમે આ વર્ષે બહેનો 
પાટે નિબધ-લેખનની સ્પર્ધા યોજવામા આવી છે નિબધ 
સજ્ઞાને બાપક સદર્ભે લેવામા આવશે, એટલે કે લલિત નિબધ, 
હારય નિબધ, ચરિત્ર નિબધ,પ્રતાસ નિબધ તેમજ ચિંતનાત્મક 
નિબધ એમ પાચપ્રકારના નિબધને આવરી લેવાનું વિચાર્યુ 
છે નિબધ અપ્રકટ હોવો જરૂરી છે નિબંધ ૧૩૦૦થી 
૧૫૦૦ શબ્દોની મર્યાદામાં લખાવેલો હોવો જોઈએ. સ્પર્ધા 
માટે નિબંધ મોકલવાની આખરી તારીખ ૩૧ ૮ ૨૦૦૮ 
રાખવામા આવી છે આ તારીખની મર્યાદામાં નિબધ ગુજરાતી 
સાહિત્ય પરિષદ ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાની પાછળ, 
આશ્રમરોડ, અમદાવાદની ઓફિસે પહોંચાડવા વિનતી છે 
તામ, સરનામુ, ફોન નંબર વગેરે માહિતી સાથે લખવી.) 

શ 


હ્ટ્થ 


નવાં પુસ્તકો, 





કવિતા સંગ્રહ- કાવ્ય્સંપાદન - કાવ આસ્વાદ 
ણ પુનઃ : “ઈંદોલય'ના કતિ શ્રી નિરંજન ભગતનો લગભગ ચાર 


દાયકાના મૌન પછી પ્રગટતો નવો કાવ્યસંગ્રહ. ૧૯૭૩માં પ્રગટ થયેલા 
“ંદોલવ'માં અગાઉના “છંદોલય' (૧૯૪૯), 'કિન્નરી' (૧૯૫૦), 
'અલ્યવિચમ' (૧૯૫૪), “ંદોલવ' (પ્રવાલદ્ઠીપ' તથા અન્ય આઠ 
કાળો સમેત સંકલિત, ૧૯૫૭) અને “૩૩ કાવો' (૧૯૫૯)નો સમાવેશ 
થતાં એમાં એમની ૧૯૫૮ સુધીની કવિતા સમગ્રરૂપે સચવાઈ છે. 
ત્યારપછી, ૧૯૫૮થી ૧૯૯૧ સુધીના કવિના દીર્ઘકાલીન મૌન પછી 
અહીં આપણને પ્રેમ અને મૈત્રી વિષેના એક જ ઇંદ - વનવેલીમાં 
રચાયેલાં ૬૦ ઊર્મિકાળો મળે છે. પ્રથમ આવૃત્તિ ડિસેમ્બર ૨૦૦૭, 
પ્રકાશક ઃ ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, 
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧, પૃ. ૮8૧૪, કિમત રૂ. ૪૫. 
કથકનો ક : “આવ' (૨૦૦૧) પછીનો શ્રી લાભશંકર ઠાકરનો વીસમો 
કાગસંગ્રહ. “વહી જતી પાછળ રમ્યઘોપા' એમનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ 
૧૯૬૫માં પ્રગટ થયો પછી કેટલાક સંગ્રહો અને ૧૯૯૮થી તો એમની 
પાસેથી લગભગ પ્રત્યેક વર્ષે એકાદ કાવ્યસંગ્રહ મળતો રહ્યો છે. પ્રથમ 
આવૃત્તિ ૨૦૦૭, પ્રકાશક ઃ હંમેશ મનહર મોદી, રન્નાદે પ્રકાશન, 
૫૮/૨,બીજેમાળે, દેરાસર સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧, 
પુ. ૧૫૨,મૂલ્ય રૂ. ૧૦૦. 
તણખર્લાં : રવીન્દ્રનાથર્નાં મૌક્તિકો. અનુવાદક : જર્યત મેઘાણી. શ્રી 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની લઘુ પદ્યરચનાઓનો સંગ્રહ “નિકા' ૧૮૯૯માં 
મકાશિત થયો. જયંત મેઘાણી કહે છે તેમ આ કાવ્યરચનાઓ વિશિષ્ટ 
હતી. સાવ નાની, પાંચ-સાત પંક્તિની એ કાવ્યકણિકાઓ હતી. 
“કવિવર પ્રીતિપૂર્વક તેને 'કવિતિકા' નામ આપેલું. એપછી સત્તર વરસે. 
૧૯૧૧માં અંગ્રેજી પુસ્તિકા “ટ્રે બર્ડ્ઝ'નું પ્રકાશન અમેરિકામાં થયું.' 
પઘનું ગુંજન સમાવતી. ગદ્ય-્કંડિકાઓના આ સંગ્રહમાં ઘણાં બબ્બે 
પંક્તિના પદો છે. કવિવરે આવી બંગાળી રચનાઓને '“દ્રિપદી' કહી છે. 
૧૯૨૬માં “લેખન' નામે ત્રીજો સંચય આનો. તેમાં કેટર્લાક બંગાળીમાં, 
કેટલાંક અંગ્રેજીમાં અને બાકીનાં બેઉ ભાષામાં લખાયેલાં લઘુકાવ્યો 
છે, ૧૯૨૮માં અંગ્રેજી મૌક્તિક-સંગ્રહ “ફાયરફ્લાઈઝ'નું પ્રકાશન થયું 
અને કવિવરના અવસાન પછી ૧૯૪૫માં બંગાળી કવિતિકા-સમુચ્ચય 
“સ્ફૂલિંગ' બહાર પડ્યો. આમ આ પાંચેય સંગ્રહનાં આશરે ૧૧૬૭ 
જેટલાં મૌક્તિકોમાંથી ત્રણસો એક લઘુપદો શ્રી જયંત મેઘાણીએ. 
પસ્નંદ કરી અંગ્રેજી પરથી અનુવાદિત કર્યા છે. ગુજરાતી અનુવાદની 
સાથે સાઘે અંગ્રેજી (મૂળ કે અનુવાદિત) કૃતિઓ પણ આપી છે. રેખાંકન 
ચેત્રોથી ઓપતું અને સુંદર મુદ્રણથી શોભતું સ્વયમ્‌ મૌક્તિકસમું આ 
સંપાદન “કૉફી-ટેબલ બુક' તરીકે પણ આવકાર્ય નીવડશે. પ્રથમ 
આવૃત્તિ ૨૦૦૭, પૃષ્ઠ ૧૨૩૧૩૨, મૂલ્ય રૂ. ૪૦, પ્રકાશક ઃ પ્રસાર- 
૧૮૮૮, આતાભાઈ એવન્યૂ, ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૨. 
ગઝલની ગલીર્મા : ઉશનસૂનો “ગઝલને વળાંકે'નો અનુગામી ગઝલ 
સંગ્રહ, 'ગઝલને વળાંકે'માં કવિની ઈ.સ. ૨૦૦૪ સુધીની લાંબી 
સર્જનયાત્રામાંથી ૮૦ જેટલી ગઝલ રચનાઓ પસંદગી પામી હતી. એ 
પછીની છેલ્લાં બે-ત્રણ વર્ષમાં લખાયેલી ૯૨ જેટલી રચનાઓ અહીં 
મળે છે. અધ્યાત્મ, પ્રણય, પ્રકૃતિ અને ઈતર - એમ વિષય પ્રમાણે 


બ્રશ 


વર્ગીકૃત કરીને રચનાઓ મૂકી છે. પ્રથમ આવૃત્તિ ર૦૦૭ પૃષ્ઠ ૧૧૨, 
મૂલ્ય રૂ. ૯૦, પ્રકાશક : સાહિત્ય સંગમ, બાવા સીદી, પંચોલીવાડી 
સામે, ગોપીપુરા, સુરત - ૩૯૫૦૦૧. 

શબ્દ મેં પ્રેમ ભણી વાળ્યો છે : ઉશનસૂનો “ઉપાન્ત્ય' (૨૦૦૫)નો 
અનુગામી કાવ્યસંગ્રહ. પ્રેમ જ જીવનનું ચાલક અને ધારક બળ છે' 
કવિની એ દઢ થતી જતી અનુભૂતિમાંથી ઈ.સ. ૨૦૦૫ થી ૨૦૦૭ 
સુધીમાં પ્રગટ થયેલ ૧૦૯ જેટલાં કાવ્યોનો સંગ્રહ. પ્રથમ આવૃત્તિ 
૨૦૦૪પૃષ્ઠ ૧૨૮, મૂલ્ય રૂ. ૯૦,પ્રકાશક : શ્રી મનુભાઈ પંચોલી, દર્શક 
ફ્ઉન્ડેશન, વિતરક : સુનીતા ચૌધરી, રંગદ્વાર પ્રકાશન, ૧૫, યુનિતર્સિટી 
પ્લાઝા, દાદા સાહેબનાં પગલાં પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - 
૩૮૦૦૦૯. 

કોઈ બીજું એક : હરેશ 'તથાગત'નો આ પાંચમો કાવ્યસંગ્રહ - 
ગઝલસંગ્રહ છે. “ગુજરાતી ગઝલ : ગતિ અને ગરિમા' એ વિષય ઉપર 
મહાનિબંધ લખનાર કવિ લખે છે “સહજતયા પાંચેક હજાર ગઝ્લો 
લખાઈ ગઈ છે, તેમાંથી ચૂંટવાનો બહુ શ્રમ કર્યા વગર અહીં એકસો 
એક મૂકી છે.' “એમની ગઝલોમાં પ્રણયના ભિન્ન ભિન્ન આવિભ4ો 
જોવા મળે છે; તો અધ્યાત્મ અને ચિંતનની ઝાંય પણ અનુભવાય છે.' 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : શતાબ્દી ગ્રંથશ્રેણી પુસ્તકના ૨૮મા 
મણકા તરીકે પ્રકાશિત. પ્રકાશક : ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, 
ગોવર્ધનભવન, આશ્રમ માર્ગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯, પૃ. ૧૧૦, 
મૂલ્ય રૂ. ૫૦. 

ઈશ્કથી અશ્ક. શ્રી જિગર જોષી ભ્રેમ' અને શ્રી અલ્પેશ 'ાગલ'. 
રાજકોટની “રચના' સાહિત્ય સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા આ 
નતકવિઓની ગઝલ-ર્ચનાઓનો સંયુક્ત સંગ્રહ શ્રી ભૂપેન્દ્ર શેઠ 
“ીલમ' દ્વાર સંપાદિત થયો છે. શ્રી રાધૈશ્યામ શર્મા આ સંગ્રહને 
આવકારતાં આવરણ-લેખ ઉપર નોંધે છે “સાવ સૂની અગાશી ૫૨ 
ઊભેલો જિગર જોષી પ્રેમ'થી ગાઈ શકે છે : 'આશિકોના ઘેર તો રોજે 
દિવાળી હોય છે.' તો અલ્પેશ “પાગલ' પૂર્વગ્રહનું પાંજરું તોડી આલેખે 
છે ઃ પ્રેમને સમજી શકો તો સાનમાં/આ અઢી અક્ષર તમાચ માનમાં.' 
પ્રથમ આવૃત્તિ ડિસેમ્બર ૨૦૦૭, પૃ. ૧૧૪, કિમત રૂ. ૯૫, પ્રકાશક : 
જિગર જોષી “પ્રેમ' અને અલ્પેશ 'પાગલ', પ્રાપ્તિ સ્થાન : શ્રી ભૂપેન્દ્ર 
શેઠ 'નીલમ', પૂજા એન્ટરપ્રાઈઝ, ૫૮, દિગ્તિજય પ્લોટ, જામનગર. 
દરિયાનો આકાર માછલી. શ્રી નયન હ. દેસાઈ. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ચિત્રો 
ઉપરથી ગઝ્લ-કાવ્યો લખાયાં હોય અને તેનો સચિત્ર સંત્રહ થયો હોય 
એવો આ કદાચ પ્રથમ પ્રસંગ છે. “નયનનાં મોતી' અને “દરિવાનો 
આકાર માછલી' નાથે કવિના બે સંગ્રહો અગાઉ પ્રકારિત યયા છે. 
“શબ્દ પજ્ધ રેખાય છે' એ શીર્ષકઘી નિર્મિશ ઠાકરે લખેલા 
પ્રાસ્તાવિકમાં લખાયું છે : “અહી ગઝલ અને ચિત્રો એકબીજાનાં પૂરક 
બન્યાં છે... અહીં એબ્સ્ટ્રેક્ટની પ્રગાઢ અસર ઝીલતા શે'૨ ઘદ્વા છે. 
એમને સ્વતંત્રપણે ન માણતાં, ચિત્ર સાથે જ માણવા જોઈએ.' પ્રઘ્મ 
આવૃત્તિ ૨૦૦૭, પૃ. ૮૦, મૂલ્ય રૂ. ૧૨૦, પ્રડાશક : સાહિત્ય સંગમ, 
પંચોલી વાડી સામે, બાવા સૌદા. ગોર્પીપુસ, સૂરત - 2૯૫૦૦૧. 
પારુલ-પ્રસૂન (હિન્દી/ગુજરાતી) સ્વ. ક. પારુલ પ્રતાપકુમાર વૈવિયા- 
ખૂબ નાની વવે અવસાન પામેલી પ્રતિભાવંત પારુલનું સાધ્યાત્પ્દ 


મે ૨૦૦૮ : ૫૫૧- ' 


મે ર૦૦૮ ૫૫૨ 


વિકાસથી પ્રેરિત સવેદનાવિશ્વ ઉદાત્ત છે એના અગિયાર કાળોનો 
સપુટ, કથા કૃતિ એક અન્યમીરા જક્તિ તિશેષ કૃતિ અને અન્ય લેખ 
મૂળ હિન્દીમાં અને અનુવાદિત કરીને ગુજરાતીમા આપવાનો પ્રશસ્ય 
પ્રયાસ જિનભારતી, વર્ધમાન ભારતી ઈન્ટરનેશનલ ફાઉન્ડેશનના 
ઉપકમે પ્રા. પ્રતાપકુધાર ટોલિયાએ કર્યો છે સમગ્ર સૃષ્ટિને સાત્વિક 
સેહના આશ્લેષમાં બાધી લેતી, સતેદના આ રચનાઓમાં જોઈ 
શકાય ઇં પ્રકાશક જિનભારતી, વર્ધમાન ભારતી ઈન્ટરનેશનલ 
ફાઉન્ડેશન, અનત, ૧૨ કેમ્બ્રિજ રોડ બેંગ્લોર ૫૬૦૦૦૮ પ્રકાશન 
વર્ષ ૨૦૦૭ પૃ. ર૪ કિં રૂ રપ, પિદેરામા યુ એસ. ડૉલર ૨ 
અહકાશ- ગણપત પટેલ “સૌમ્ય નો ઈ સ. ર૦૦૦ સ્મરણ ભીનાં 
ભીનદ નામે ગઝલ સંગ્રહ પ્રકારોત થપેલો. એ પછીના આ ગઝલ 
સગ્રહમાં ૭૮ રચનાઓ સમાવિષ્ટ છે ડૉ, રશીદ મીર નોંધૈ છે તેમ આ 
રચનાઓમાં “ણયની આરત ઉપરાત હિરોષરૂપે ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિ અને 
ગ્રામ્ય પરિવેશ પ્રત્યેનો કવિનો લગાત કેન્દ્રસ્થાને જોઈ શકાય છે પ્રથમ 
આવૃત્તિ ૨૦૦૮ પૃ- ૬૮ કિંમત રૂ ૧૦ પ્રકાશક અશોક ધનજીભાઈ 
શાહ, નવભારત સાહિત્ય મદિર ૧૩૪ પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, 
મુબઈ ૪૦૦૦૦૨ 
મનપૂર્ણા. શ્રી મનસુખ લશ્કરીનોપ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ ગુજરાતી સાહિત્ય 
પરિષદૈ સાહિત્ય અને કલાના ક્ષેત્રમા નવા સર્જકોને ઉત્તેજન આપવાની 
સદગત બી કે મજૂમદારની વસિયતનામામા રજૂ થયેલી ઈચ્છા 
અન્‍્વવૈ બી. કે ત્રજૂમદાર ટ્રસ્ટ પ્રકાશન-શ્રેણી અતર્ગત એના ૨૧મા 
મણકારૂપે પ્રગટ કર્યો છે પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૭ પૃ ૧૩૮૦-૮૭ 
મૂલ્ય રૂ ૪૫, પ્રકાશક ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ગોવર્ધનભવન, 
આશ્રમ માર્ગ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮. 
ગુજરાતી કંતિતા ચયન ૨૦૦૪ સંપાદક નીતિન વડગામા કાન્ત 
બળવતરાય શતાઉદી ગ્રંધમાળાના ૧૪મદ મણકા તરીકે ગુજરાતી 
સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા પ્રકારિત આ પુસ્તકમાં ૨૦૦૪ના વર્ષમાં પ્રગટ 
થયેલી કવિતા ડૃતિઓમાથી ચયન થયુ છે એ રીતે ૧૦૦ કવિઓની 
૧૭૦ રચનાઓ અહીં સંગ્રહરથ થઈ છે સંપાદડીયમાં અઃ સમયમાં 
પ્રગટતી ગૂજરાતી કંવિતાનું વિઠંગાવલોકન છે પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૭ 
પૃ રર1૧૧૮ કિંમત રૂ ૧૫,પ્રડકાશક ગુજરાતી સા[હેત્ય પરિષદ, 
ગૌવર્ધનભવન, આશ્રમ માર્ગ અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૬. 
કવિતા એટલે આ. કતિ રમેશ પારેખની સર્જનાત્મકતા કાવ્યસર્જન 
ઉપરાત નિબધ, વાર્તા, બાલસાહિત્ય અને કાવ્યાસ્તાદના ક્ષેત્રોમાં પણ 
તિસ્તરી. વર્તમાનપત્રમા કાવ્યાસ્વાદની. લેખમાળા, નિમિત્તે ગુજરાતી 
જ નહિં, ભગિની ભારતીય ભાષાઓના તેમજ વિદેશી કવિઓના 
કાળોના સતત સપ્પર્કમાં રણા. એમના દ્વારા ઘવેલા 1વેવેધ દેશ 
કાળના અને ભાષાઓના કવિઓના કાવ્યોના આસ્તાદો અહીં નીતિન 
વડગામા દ્રારા સંપાદિત થયા છે પુસ્તક સાથે કાળાસ્વાદ પ્રતેશ 
પૂર્વેની ભૂમિકા બાધી આપત્તો શ્રી નીતિન, વડગ્સમાન અત્્યાસપૂર્ણ 
સપાદકીય લેખ પણ જોડાયો છે પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૭ 
પૃ. ૧૬૬ર૬ર મૂલ્ય રૂ ૧૫૦ પ્રકાશક ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ 
ગોવર્ધનભવન, આશ્રમ માર્ગ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૬ 
શૂન્યતાર્મા પૂરેલા દરિયાનો તરખાટ. અર્વાચીન ગુજરાતી 
કવમિતીઓર્ના કાભો. સંપાદક ઉપ ઉપાધ્યાય. ઈ સ. ૧૮૫૧ થી 
૨૦૦૭ સુધીના દોઢસોથી વધારે વર્ષના સમયગાળામાં પ્રકાસિત, 
કવવિત્રીઓની પસંદ કરૈલી રચનાઓનુ સપાદન. કુલ ૧૧૧ 
કવયિત્રીઓની એક કે એકથી વધારે રચનાઓ પસદગી પામી છે 
કવવિત્રી પરિચય અને પક્તિસૂચિ આપી છે પ્રયમ આવૃતિ ૨૦૦૭ 
પૃષ્ઠ ૪૨૮ મૂલ્ય રૂ ર૫૦ પ્રકારક ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, 





વઉનહોલ પાસે, સેક્ટર ૧૭ ગાધીનગર ૩૮૨૦૧૭ 

ક રાધાકૃષ્ણ તિના બીજુ બોલ મા સપાદક ઉષા ઉપાધાય 
મધ્યકાલીન ગુજરાતી કવવિત્રીઓરનાં કાગયોના આ સપાદનમા પ્રથમ 
તિભાગમાં જેમનો સમ્ય નિધીરિત થઈ ચૂક્યો છે તેતી મીરાંથી લઈને 
તે હૂરબાઈ સુધીની ૩૦ કવવિતીઓની રચનાઓ છે બીજા વિભાગમાં 
જેમનો સમય નિર્ધારિત નથી. અથતા એ વિશે મતપત્તાતરો પ્રવર્તે છે 
તેવી ૧૮ જેટલી કવયિત્રીઓનાં કાયો છે પંક્તિ સૂચિ અને સદર્મ 
સૂચિની સાથે શબ્દાર્થની સમજ માટે ટ્પ્યણ પણ આપ્યુ છે પૃ ૨૭૨ 
મૂલ્ય રૂ ૧૨૦ પ્રકાશક ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ટાઉનહોલ પાને, 
સેક્ટર ૧૭ ગાંધીનગર ૩૮ર૦૧૭ 


તાર્તા નવલકથા રેખાચિત્ર અને પ્રકીર્ણ 


છ પ્રતિચ્છતિ. ભગવત સુથારની ૬૩ જેટલી લઘુકથાઓનો આ સગ્રહ છે 
લેખક કહે છે તેમ શ્રી મોહનલાલ પટેલના સર્જન યજ્ઞે કડીમા સાહિત્ય 
વર્તુળની રચના થઈ અને પ[રેણામે જે નોંધપાત્ર લઘુકથાઓ આપણને 
સાપડી એમાં શ્રી ભગવત સુથારની ફતિએ] નોંધપાત્ર બની રહી છે 
પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૩ પૃષ્ઠ૧૧૨ મૂલ્ય રૂ ૬૪ પ્રકાશક ભગવત સુથાર, 
એ ૧૬ એટલાન્ટા પાર્ક કડી કરણનગરરોડ ગાયત્રી મદિરપાસે,કડી 
ઉગુ) ૩૮૨૭૧૫. 


ક ડૉ. યરાતંત તિવેદીનાં સર્જન, દર્શન અને સંવેદનાનાં વિચાર રત્નો 


યશતત તિવેદીનાં પ્રાર્થના, સહ્ય, પ્રભુ, પ્રેમ, કરિતા, સર્જક આશા, 
મૃત્યુ જેવા અનેકતિધ વિષયો ઉપરના મનન-ચિંતનને પ્રગટ કરતુ પુસ્તક 
પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૭ પૃ ૯૪ કિંમત આર્થિક સહાયથી રૂ ૮૦, 
પ્રકાશક આનદોત્મવ પ્રકાશન, ૩૦૧ લિબર્ટી એપાર્ટમેન્ટ્સ, સરોજીની 
રોડ વિવે પાર્લે પશ્ચિમ) મુબઈ ૪૦૦૦૫૬ 


ક ગમતાનો ગુલાલ. યૂરોપ પ્રવારાનુ ત્રી પ્રવીણ પટેલ “શી નું પુસ્તક 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૪ના દિવસોમા લેખકે યુરોપના વિતિધ દેશોના કરેલા 
પ્રવાસ પછી. ગુજરાત દર્પણ*'મા ડિસેમ્બર ૨૦૦૪થી એપ્રિલ ૨૦૦૬ 
દરમિયાન પ્રગટ થવેલી ધારાવાહિક પ્રવાસકયા અહીં પુસ્તક સવરૂપે 
મળે છે પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૭ પ્રકાશક ઊર્મિલા પટેલ, ૮૦ કોરોના 
ડૌર્ટ ઓહ્ડબિજ ન્યૂજર્સી ૦૮૮૫૭ લુ.એસ.એ.), રાચિત્ર, પૃ. 9૮ 
કિમત લખી નથી. 


% સોળખ્યાં એવાં આલેખ્યા. મુનિકૂમાર પંડ્યા આપણા વાર્તાકાર અને 


ચરિત્રલેખક છે એમની કલમે આલેખાવેલા ત્રીસેક જેટલા ચરિત્ર 
ચિત્રો અહીં સગ્રહસ્થ છે એમા કેટલાંક ગુજરાતી સાહિત્યના લેખકોના 
પણ છે પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૩ પૃષ્ઠ ૮૧૫૯૧૬૭ મૂલ્ય રૂ ૯૦ 
પ્રકાશક ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, ગૌવર્ધનભવન, આશ્રમ માર્ગ, 
અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮ 


ણ ગ્રાહિત્ય અકાદમી, દિલ્ડી દ્વારા પુરસ્કૃત નવલડષા સંપાદક ગુણવંત 


વ્યાસ. પુસ્તકનું શીર્ષક સૂચવે છે તેમ સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હી દ્વારા 
પુરસ્કૃત વિવિધ ગુજરાતી નવલકથાઓ તિશેના જુદા જૂદા લેખકોના 
અભ્યાસલેખોના અઆ સપાદનમાં આપસી પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી 
નવલકથાઓ હિશેના અહી રર લેખો છે કોઈ કોઈક નવલકથાઓ 
વિશે એકથી વધારે લેખકોએ લખ્યું છે આરંભમા શ્રી ગુણવંત 
વ્યાસનો અભ્યાસપૂર્ણ ભૂમિકા લેખ છે પરિરિષ્ટર્માં કેન્દ્રીય સાહિત્ય 
અકાદમીની અર્ધ-શતાબ્દી, અકાદમી પુરસ્કૃત ગુજરાતી પુસ્તકો અને 
પુરસ્કૃત નવહકયા સદર્ભ શ્રી ભરતકુમાર પ્રા. ઠક્કરે આપ્યો છે 
પ્રથમ આવૃત્તિ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ પૃ. ૩૦૪ મૂલ્ય રૂ ૨૧૦ પ્રકાશક 

બાબુભાઈ એચ. શાહ, પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, નિશા પોળ, ઝવેરીવાડ 


રિલીફ રોડ અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧ 
ણ 


બ્ટ્થ 


પ. 








અગાઉ 'ઉદ્દેશ' માસિકનું આજીવન લવાજમ ભરી શુભેચ્છા વ્યક્ત કરનાર 
સૌને “ઉદ્દેશ' એના અને એમના જીવનપર્યત મળતું રહેશે. 
આવું લવાજમ પ્રદ્રત્રકલ્ર91€ નથી હોતું. 


એ.ય સ્વીકારવું રહ્યું કે ભવિષ્યમાં એના પ્રકાશન-ગાળામાં ફેરફાર થઈ શકે છે. એ આકસ્મિક બંધ પણ થઈ શકે છે. 


આ સમજ કોઈ પણ કારણસર સ્વીકાર્ય ન હોય તો 
અગાઉ ભરેલા લવાજમની સંપૂર્ણ રકમ પોતાના ગ્રાહક નંબર 
અને લવાજમ ભર્યાની પહોંચની નકલ કાર્યાલયને 
૨૫ જુલાઈ ૨૦૦૮ સુધીમાં મોકલી સાભાર પરત મેળવી શકાય છે. 
૫ર 
“ઉદ્દેશ'ની આજીવન. લવાજમ યોજના જૂન ૨૦૦૧થી બંધ છે. 
છ 
લવાજમ ભરવું 
એટલે 
એ. સામયિક વાંચવા માટે વિચારપૂર્વક કરવાનું “કમિટમેન્ટ” 
બ 
જુઓ ઉદ્દેશ ઓન લાઈન : %7ક%5%.પતંતંલ્ડપ૦૫૪ 


“જસ્# 
આ અંકના સર્જકો 


ઉમાશંકર જોશી લાભર્શકર ઠાકર : સી-૧૮, જલદર્શન સોસાયટી, પાંચમો માળ, એચ. કે. કોલેજ પાસે, આશ્રમરોડ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ સુમન શાહઃ ૮/૦. ગપતઝ્વત્વટ ડત, 4109 ૯૪ લત્લ્લડ ઝિતઇલ ૪251.41 11148917 
યશવન્ત મહેતા : ૪૭-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જ્યભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ દુષ્યંત પંડયા : 


“સન્નિધિ', પ, પટેલ કોલોની, માર્ગ-૪, જામનગર - ૩૬૧૦૦૮ દક્ષા વ્યાસ : કોટ, વ્યારા, જિ. સુરત - ૩૯૪૬૫૦ ધીરુ | 


પરીખ ઃ ૮, “લાવણ્ય', વિજ્ય પાર્ક, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ નલિન રાવળ: ૧૦, સત્તર તાલુકા સોસાયટી, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪ સુધીર પટેલ : 7504 120૫12 5તતટુડ €૦૫તત, €ાઢ૦લ, 14€ 28262 1.5.5. જ્યશ્રી 
મહેતા : ૧૩, સ્મિતા એપાર્ટમેન્ટ્સ, જયમંગલ પાસે, ૧૩૨ ફૂટ રોડ ઉપર, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ હાર્દિક એમ. 
વ્યાસ ઃ મહાદેવયરા, “રાંદલકૃપા', ચલાલા - ૩૬૫૬૩૦, જિ. અમરેલી પ્રાણજીવન મહેતા : ૮૧/બી, બીજે માળે, સિન્ધુવાડી, 
મહાત્મા ગાંધી રોડ, ઘાટકોપર (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૭૭ મનોહર ત્રિવેદી : '્રણવ', સૂર્યનગર, ઢસા જંક્શન, 
જિ. ભાવનગર-૩૧૪૭૪૦ શજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય ઃ ૧, શિવકમલ એપાર્ટ્મેન્ટસ, સેન્ટ્રલ એક્સાઈઝ ભવન સામે, પોલીટેકનીક સામે, 
પાંજરાપોળ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ડૉ. કેશુભાઈ દેસાઈ : ૧૩, એશ્ચર્ય-૧, પ્લોટ ૧૩૨, સેક્ટર ૧૯, 
ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૨૧ અભિજિત વ્યાસ : “ગુલાબકુંજ', રણજિત મેમોરિયલ પાછળ, જામનગર - ૩૬૧૦૦૧ નિર્મિશ 
ઠાકરઃ બી-૯-૩૧, ઓ.એન.જી.સી. કોલોની-૧, મગદલ્લા, સુરત -૩૯૪૫૧૮ રાજેન્દ્ર શુકલ/નવના જાની : સત્યાગ્રહ છાવણી, 
લેન-૨૨/પર૯, જોધપુર ટેકરા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ પ્રવીણ દરજી : “વાગીશા' કુવારા પાસે, લુણાવાડા, 
જિ. પંચમહાલ - ૩૮૯૨૩૦ શચાધૈશ્યામ શર્મા : રપ, ભુલાભાઈ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ હેમેન્દ્ર શાહ : ૪૭-બી, 
પ્રેમચંદનગર, જજીસ બંગલો રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ રાજેન્દ્ર શાહ ઃ ૮/૦. કેવલ્ય શાહ, ચોકસી બિલ્ડીંગ, બી-પહેલો માળ, 
ગામદેવી, મુંબઈ -૪૦૦૦૦૭ યોસેફમેક્વાનઃ સી-૪, સનશાઈન એપાર્ટમેન્ટ, જાહનવી રેસ્ટોરન્ટ પાસે, કાશીરામ અગ્રવાલ હોલ 
પાસે, પોલીટેકનીક, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ મુકુન્દ પી. શાહ : ૬૧૧-એ, નારાયણનગર સોસાયદી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, 
પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ 








1 હત (4 | ઉમા) તાઇ 8237102) ૧1123 2008 તટલ 106: 2૫110 000]0006/16830 [તળા 0 [070141 મિપશળદડ (લાઇટ 150 4 9 0115*0/તતતુ 
18001 11તંદા' ?ઉડાણાં ફેટ્કુતં. 30 0.7 156 હાણ 9% 557 /ળાદ્રાતં કત 10 31 12 9008 








કૌણ ડંવિતા ? 


અહીં એ બુઝાયો, ગહન રજની ઘોર ધપી ત્યાં ! 
છુપાયા તારા સૌ, પવન, કુસુમો શાન્ત જ થયાં, 
મહાકાળી છાયા. જલધિઉરમાં નિશ્ચલ બની | 
સપાટા વીજોના ખમીખમી વધુ ઘોર બનતી ! 
તિસામી અંધારે દસ દિશ સૂતી શોક કરતી, 
થયો ત્યા ઊડાણે વિહત ઉરમાં સાદ સહસા 


“અહીં કો ના મારું' ફરીફરી થયો સાદ ઉરમાં, 
“સદા છું હું તાર્‌' અદીઠ દિશથી કોઈ વદતું 
પુકારી મેં પૂછયું, “મધુર રવ આ કોણ કરતું ?' 
“છાને ના ? છું હું તત પયતમાં ! ગીત મધુરું ? 
વહી ત્યારે ધોતી ઉર-તરડને દિવ્ય સરિતા 
પુકારી ઊર્મિઓ ખિલખિલ હસી “કોણ કવિતા ?” 
વિખેર્યાં એ ગીતે વિહત ઉરનાં વાદળ તહીં 
દુઃખો મુશ્કેલીઓ મુજ પથ મશાલો બની રહી ! 


ર-૬ ૧૬૪૫ 





રમણભાઈ બી. પટેલ 
કાયસગ્રડહ “પ્રતીતિ'માથી 


સ્થાન સમર્પણ 
2]/લાપ૬ 
સાજ 7 


૪% તપડ 109૯” 3ઇટ1ટ €£ ૪5૩ ૨૦તઉંડ #ાઊકાલ્લગત 380 015 ગાભાટ 26368100 (20 1005) સ્તિદ 26855355 ૩૧૪ 294પડટઢણ £01 


“કહ 











જૂન ૨૦૮૮ 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું સામયિક 


આઘ્યતંત્રી ક 
રમણલાલ જોશી વર્ષ અઢ્ઢારમું : સંર 


જાન 2 ણ 
સક: 





ઉ ઉ નાટ્યકાર કરતાં પણ વિશેષ હું મારી જાતને લેખક ગણું છું, 
એટલે કે લખવાની ભૌતિક પ્રક્રિયાના હું પ્રેમમાં છું. 
મને કાગળનો એક ટુકડો આપો, કોઈ પણ કાગળનો અને એક પેન. 
પંખી જેમ ઊડે કે માછલી જેમ તરે એટલી સહજતાથી 
હું લખવા માંડીશ. છેલ્લાં પચાસ વર્ષોથી હું લખતો રહ્યો છું - 
અખબારની કચેરીમાં, રસ્તા પરની રેસ્તોરાંઓમાં, 
ભરચક લોકલ ટ્રેનોમાં અને હું રહેતો હોઉં ત્યાં જો 
મારી જાત સાથે રહેવાનું ન બને તો બાથરૂમમાં બેસીને પણ 
મેં લખ્યું છે. ડૉક્ટરની વધુ પડતો શ્રમ ન લેવાની સ્પષ્ટ સલાહ છતા 
મેં હોસ્પિટલમાં માંદગીના બિછાનેથી પણ લખ્યું છે. 
ડૉક્ટર એ જાણતા નથી કે લખવામાં મને કોઈ જાતનો શ્રમ પડે 
એમ નથી. ઊલટાનું એ મને શાતા આપે છે, તત 
એથી મને ઘણી રાહત મળી રહે છે. મારો એ આનંદ છે. 7 ર 





-- 4 જન ?ન૪-# $--- ------- -------------- 
દુઇ કફ જ 


વિજ્ય તેન્ડુલકર 
૬ જાન્યુઆરી, ૧૯૨૮ - ૧૯ મે, ર૦૦૮ 
હરીરમ મેમોરિયલ લેક્ચર્સના પ્રારંભે.) 


૨૧૩ 
શન, છતેત૦11.05૪ 


ચ્‌ 

















વર્ષ અઢારરપું અંક અગિયારમો સળગર્અક ૨૧ 
# 'ઉદ્દેશ દરગસની પેદરયી તરીખેડત્ટક્ષયછે 

સાહિત્ય અને સાહિત્ય શિક્ષણની અપણી રામજ ! તત્રી ૫૫૩ ક "ઉદેશ નાગ્રહકગમે તે અંકથી થઈ શકાય છે વર્મિક હજમ ભરનાર 
વિજય્તેડુલકરની વિદાય ઉત્તલ ભાયાણી પપ૪ ; ગ્રાહકનેજેએંકથી ગ્રાહક થયા હશે તે અકથી ગ્રાહક ગણવામાંઆડયે. 
સમકાલીન નાટક જ્યારે સર્વકાલીન વાત કરે છે! હસમુખ બારાડી ૫૫૬ # વાર્ષિક લડાજમ (દેશમા) રૂ ૨૦૦ વિદેશમાં અરપેહ]યુ. એસ. $4૨ 
વાચતા વિચારતાં યશતન્ત મહેતા ૫૫૯ | રપ,આ અકની છૂટક નક્લ રૂ રપ, પોસ્ટેજ સાવે, અક તિલ્ડમા રજ 
આધળી ગલી (વાર્તા) ઈતિઝર હુસૈન ૫૬૧ ત્યાગુધીમોકશશે. 

અનુડાદ શરીફા વીજળીતાળ॥ # ઉદ્દે નાધોરણઅનેસ્વરૂપતેઅનુવક્ષીઝેલેખકેએપોતાની જીએમોકલરક. 
અનુનો ઓરડો (વાર્તા) ડા. રેણુકા પટેલ ૫૬૬ | અનવ્રમોકેલીકેપ્રકરિતફિમોકલવીનર્ટસામાયરીતેરરીફાફેે 
નહાું-ધોવુ (લલિતનિબંધ) દિનકરજોરી ૫૭૩ કજપબએકમહિતામાઆપમાઆવેછે અન્યયા ફી અસ્વીકરણ. 


જૂત્‌ જૃણાવાનુ તને-૩ તું બધુ જાણે સજન 


રાજેન્દ્ર શુકલ/(નયના જાની/ ૫૭૪૫૭૫ 


કૃતિની સાવેજજવાળી ક્તરનહોય તોઅરવીફા ફતિપાછી મોકતી રી. 
લૈખકોએપોતાની કૂતિની નકલ જાળરી રખતા િનતી છે લખાણ કાગળ 



















કાભાનુવાદ (ગુજરાતીમાથી) પ્રબોધ ર. જોરી એકલ એસશમરમાવન 
વુ.સરનામુઅવશ્વહખશો. 
ઉ ન ચજેશ વ્યાસ યમેસ્કીન પ “ઉદેશ પુગ્સ્કર્નુધોરણ સીકરે છે તપતિપ્રતિધ કિએ પેન) 
પુરસ્કાર કાર્યાલય તરફથી મોકલી આપવામાં આવશે. 
પમાય ભીતર ૫૭૧! દેશના પ્રતિદ્ધ થતા લખાણની જવાબદ જે તે લેખકની છે અર્છ 
એ.પગરવ ૫૭૬) પ્રકારિત લેખકોના બધા અભિપ્રાયો, સાથે તગી સમત છે એ 
વધાઈ થા્‌ય. પડ$| માનીલેતુનહીં. 
ભીતર શુ સ્તેડાવી દીધુ ? ૫૭૭ ! # કૂશિઓ યોક્તળ, વવાજશ્ર યોકવરા તવા સન્‍્ય પત્રજ્નહા? યાહિર 
કોણ આઓ ૫૬૩ “ઉદેશ ફાઉન્ડેશન, 
ઊડ્યુ નહીં ૫૭૭ ૦૦.મલોધ ર. જોશી, 
સૌ સૂના છીએ. ૫૭૭ 'ડ્તાટ સેક્ટર બી ર૩ સ્ટવિંગ સિટિ, 
3તા વળાકે ૫૭૮ બોપલ અપદાતદ-૩૮૦૦૫૮ 
એ. એંધાણી ૫% ફોન (૦૨૭૧૭) ૨૩૧૮૮૦ 
ઝળહળ લાગશે ૫5૮ [અનિવાર્ષ સજોગોમાં રાત્રે ૮:૦૦ પછી) 
નથી તેની ઝખના કાબાનુવાદ (અગેજીમાથી) રવીન્દ્રનાથ ટાગોર/ દક્ષા યાસ ૫૬. | * ન સ્છેપણ ભરી શકશે તેમજ છૂટક નકલ પર 
ક જા મિ મ માવજી કે સાવલા ૫૮૦1૦૬ જ કેરા જ ર મારેમમોધ 
ક 5, અપરદાવાદ-૩૮૦૯૦૧ 
ભારતના પુનરૃત્થાનના જ્યોતિર્ધર દુષ્યન્ત પડ્સર પેરે [. - ફોમ ૨૫૨૫ ૯૪૩ રકટક ૦૩ 
5 ૨ સ્વામીરામકૃષ્ણાનન્દ ૨ સૌરભપુસ્તક ભંડાર, બી ર૦ સ્થાપત્ય અપાર્ટમન્ટ સ્ટર્લિંગ 
રાસ્ત્રીય સગીત મારી નજરે નિર્મિશ ઠાકર ૫૮૬1 હેસ્િટલનીબાજુમાં,મેમનગર,અમદાશદ-૩૮૦૦૫૨ 
૬ ૧ શાસ્ત્રીય સગીતકારો અને ફોન ર૭૪૫ ૧૪૦૦, ૮૩૨૭૦ ૦૦૬૧૮ 
એમના ગુણ દોષ ૩ મેગેઝિન વર્લ્ડ, રેશન રોડ આણ્ઞદ-૩૮૮૦૦૧ 
દીકરી સગે દેશાટન ઉરવાસ.કથા) કેશુભાઈ દેસાઈ ૫૯૦ શૈન ૨૪૪૧૩૫, ર૪૪ ૫૮૨ 
૩ સરકારી કોઠી અને ગોમા ૪ ઈમેજપજ્રિકેશન્સ પર, હિ, ૧ ર યેન્રુરી બજાર, 
પુસ્તક સમીક્ષા રાધૈશ્યામ શર્મા પદર મ માળ, આબાવાડી સર્કલ, અમદારાદ-૩૮૦૦૦૬ 
રોપમા હિન્દસ્તાન સૂંઘવાનો અનમત ! ન ર૬૫૬ €૫૯૪ ર૬૪૪ ર૮૩૩ 
ર વોચ ૧૫ કે હેમેન્દ્ર એ. શાહ પછ૪ | પ ધીઓએસિસ રોપ, જીએફ ૬૦-૬૧ હાર્મની ક્યલેશ, 
ગુજરાતમાં સિંહ અને વન્ન પશુ પક્ષીઓનો શિકાર એમકે હાઈરફૂવ પાસે, એચડીએફસી રોડ અવકાપુરી, 
કેવી રીતે અટકાવી શકાય ? કેટલાક નિરીક્ષણો વડોદર્‌-૩૪૦૦૦૩ ફેન [૦૨૧૫ ૨૩૫૧૮૧૨ 
1હિત્યવૃત્ત મુકુન્દ પી. શાહ પટ ₹081 1033 5૬10[073 300 €0 0 
૬ પીયૂષ મેગેઝિન વર્લ્ડ એફ/૮ પ્રયમ માળ, મુળી ભતન, 
પ્રતિભાવ ઊજ્મશી પરમાર, અભિજિત બાસ, ૧૦૦ ઝા બસ સેન્ડ નીપારો.મહેસાણા-૩૮૪૦૦૧ ઉગુ) 


જયત જી ગાધી કુસુમાયુધ 


આધઘતંત્રી રમણલાલ જોશી 









ફૌન (ર૭4૨) રર૦૩૫૦/ ૮૮૨૫૮૮૮૭૩૮ 


તંત્રી પ્રબોધ ર. જોશી 





ૂઝ્સ્ઝક 4 ન્‍#કડકટકકક્ક્ક્ 


તંત્રી, મુદ્રક અને પ્રકાશક પ્રબોધ ૨. જોશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદેશ ફાઉ ડેશને, ર અચલાયતન સોંગાયર્ટ, સન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂત પાસે, નવરગ પુરા, અમદાગાંદ-૩૮૦ 0૦6 પ્રગટ કયું 


મુકતગ્યાન પ વતની ગપ. રી. હ 


અમ.વા 


૮૮૧ ન્‌ ૧% ૨૮ 





સાહિત્ય અને સાહિત્ય શિક્ષણની આપણી સમજ ! 


પ્રશ્ન આપણા રાજકીય સ્વાર્થવશ વકરતા જતા લઘુમતી માનસનો નથી, પ્રશ્ન એ હેતુસર 
દલિતજનોની તુષ્ટિનો નથી, પ્રશ્ર વિરોધની ડમરી જોઈ, એને વાર્વટોળ માની, વેળાસર ઘરમાં પૂરાઈ 
મરવાનો. નથી, કદાચ એ એટલો અભિવ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્યનો પણ નથી. પ્રશ્ર તો સાહિત્ય અને સાહિત્ય. 
શિક્ષણની આપણી સમજનો છે. એનું ઉઠમણું થતું હોય ત્યારે આપણે મૌન પાળવાનું નક્કી કરી બેસી 
જઈએ, એ સર્વથા અનુચિત જ નહીં, ચિંતાપ્રેરક પણ છે. 

ઉમાશંકર જોશીનાં નાટકોના સંગ્રહ “સાપના ભારા'ને ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના 
અભ્યાસક્રમમાંથી ચૂપચાપ, કશી ય ઝાઝી સ્પષ્ટતા વગર, વિદાય અપાઈ છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં 
પણ એવો. જ કંઈક તખ્તો ગોઠવાઈ રહ્યો છે. કારણ, આ સંગ્રહના એક નાટક “ઢેડના ઢેડ ભંગી'માં 
આવતા આ શબ્દોનો “વાંધાજનક પ્રયોગ છે. શબ્દપ્રયોગને કારણે જ લાગણી ખરેખર દુભાતી હોય તો 
કંદાચ એનો ઈલાજ મળી પણ આવે. પણ એ વાંધાને આપણાં બીજાં વળગણ વળગતાં હોય તો એ 
ના-ઈલાજ પરિસ્થિતિને ન ગાંઠવાની હિંમત અને મક્કમ મનોવૃત્તિ સમાજે કેળવવી-દાખવવી પડશે. 
સાહિત્યકારો. અને એમના દ્વારા બનેલી સાહિત્ય સંસ્થાઓએ. આવું વાતાવરણ ઘડવાનું પોતાનું 
ઉત્તરદાયિત્વ સ્વીકારવું જોઈશે. 

આઅંગેથોડાવખતપહેલાં ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાની અમદાવાદ આવૃત્તિમાં પ્રથમ પાને આ શબ્દો 
વાંધાજનક હોવાનો અને એનાટકમાં કેટલીવાર વપરાયા છે એનું ગણિત ગણાવતો, નખશિખ ના-સમજ 
અને અત્યારના આપણા જર્નાલીઝમની વરવી તાસીર સમો રિપોર્ટ છપાયેલો. જો કે આ પછી કેટલાંક 
ગુજરાતી અખબારોમાંપ્રકાશ ન. શાહ અને ઉર્વીશ કોઠારી જેવા આપણા કેટલાક સજાગ લેખકોએ એની. 
ઉચિત પ્રતિક્રિયા આપી. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ પણ આ લખાય છે ત્યારે હરકતમાં આવી છે. 

સાહિત્ય-શિક્ષણ સાહિત્યિક કૃતિના હાઈને ઓળખ્યા વગર આપી શકાય નહીં. એ સમજવામાં 
અને સમજાવવામાં શબ્દ સન્દર્ભથી પ્રગટતો અર્થ જોવાય; સમય સન્દર્ભ પણ જોવાય. 

“સાપના ભારા'નાં આ “અગિયાર સામાજિક નાટકો' લખવાની શરૂઆત ગાંધીયુગના આપણા 
પ્રમુખ સાહિત્યકાર (આ અહીં યાદ અપાવવું જરૂરી ઇ ઉમાશંકર જોશીએ વિસાપુર જેલમાં ૧૯૩૨- 
૩૩ના સમયગાળામાં કરેલી - આ નાટકનો સમય જૂન ૧૯૩૩નો. સંગ્રહના આરંભે “પરિચય'માં 
શમનારાયણ વિ. પાઠકે લખ્યું છે : “...નાટકોમાં ગામડાનું જીવન આવેલું હોવાથી નાટકોની ભાષા પણ 
ગામડાની જ છે. એ ભાષા ગામડાના જીવનનો એક જીવતો ભાગ છે, એટલે તેને છૂટો પાડી શકાય નહે. 
નાટકમાં નિરૂપ્યમાણ જીવન જેટલું દશ્યથી અને બનાવથી તેટલું જ, કદાચ તેથી પણ વધારે, ભાષાથી રજૂ 
કરવાનું હોય છે, એટલે ભાષા તત્કાલ, તત્સમાજ અને તત્સ્થાનની જોઈએ જ...'' એ વખતના સંકુચિત 
સનાતની હિંદુઓના ભેદભાવગ્રસ્ત માનસની વિકૃતિ પ્રતીતિજનક રીતે છતી કરતા આ નાટક વિશે 
એમણે વધુમાં લખ્યું છે “(એમાં) ગામડાનો અસ્પૃશ્યો તરફનો સનાતન જડ અન્યાય દેખાય છે. તેમાં 
એટલી કરુણતા ન હોત તો તેની બેવફૂફીથી આપણને હસવું જ આવત.'” 

સાહિત્યર્ફાતિના હાર્દ અને સન્દર્ભને મુદ્દલ સમજ્યા વગર શબ્દોના વાંધા-વચકા પાડી, એ વંધ્ય 
વિરોધની ખીંટીએ. એને લટકાવી દેવાના આ જડ અન્યાયમાં સાહિત્ય અને સાહિત્ય-શિક્ષણની આપણી 
સમજની કરુણતા અને એ કૃત્યને જોતા રહી જવામાં આપણી ઉદાસીનતા કે અતિવ્યવહારુપણું એટલી 
હદે વક્ત થાય છે કે એ બેવફૂફીથી આપણને રડવું પણ નથી આવતું ! 
૨૨ મે, ૨૦૦૮ ર પ્રબોધ ર. જોશી 


જન ૨૦૦૮: 


ર૧૩ 


વિજ્ય તેન્ડુલકરની વિદાય 
છ 


ઉત્પલ ભાયાણી 


બુદ્ધપૂર્ણિમા એટલે કે ૧૯મી મે ૨૦૦૮ના રોજ એંસી 
વર્ષની જૈફ વયે, સ્નાયુઓની બીમારીને કારણે પૂણેની 
હોસ્પિટલમાં વિજય તેન્ડુલકરના અવસાન સાથે, સમકાલીન 
ભારતીય રંગભૂમિ પર જેનો સૌથી વધુ પ્રભાવ હોય એવા 
નાટ્યલેખકનું સદેહે નિર્વાશ થયું. 


પણ છેલ્લાં પચાસ વર્ષથી ધબકતો, ઘણીવાર તો 
દઝાડી નાખે એવો ઉકળતો એમનો અક્ષરદેહ તો આવનારી 
પેઢીમાં પણ જીવંત રહેશે અંગ્રેજીમાં જેને માટે 'પ્રોલિફિક' 
અને “ર્સેટઈલ' જેવાં વિશેષણો નિ સંકોચ વાપરી શકાય એવું 
તેન્ડુલકરનું સર્જન હતું, જેમાં 
લગભગ બત્રીસ ફૂલલેન્થ 
નાટકો, સાત એકાંકી સંગ્રહો, 
પાંચ બાળનાટકોના સંગ્રહો, 
ચાર નિબંધ સંગ્રહો, ચાર 
અનુવાદો, બે નવલકથા અને 
અઢાર પટકથા લેખનનો 
સમાવેશ થાય છે 

પત્રકાર તરીકે પોતાની ય કી 
કારકિર્દી શરૂ કરનાર “ 
ઉટીનિસ્ટ તરીકે શિવસેના- 
સૃપ્રિમો બાળ ઠાકરે અને 
મદદર્નાશ તંત્રી તરરીકે 
તેન્ડુલકર એક જમાનામાં સાથે કામ કરતા હતા એને એજ 
તેન્ડુલકરે શિવસેનાનો જે રીતે ઉદય થયો એના ઉગ્ર 
પ્રતિભાવરૂપે એમની શ્રેષ્ઠ ગણાતી અને આંતરરાષ્ટ્રીયપ્રતિભા 
પામેલી નાટ્યકૃતિ ઘાસીરામ કોતવાલની રચના કરી હતી 9 
તેન્ડુલકરે નાટ્યલેખતનો આરંભ, ૧૯૫૫માં લખેલા, ગૃહસ્થ” 
નાટકથી કર્યો હતો પણ રાષ્ટ્રીય સ્તરે એમને સ્વીકૃતિ 
૧૯૧૮માં લખાવેલા અને અનેક ભાષામાં અનુવાદ અને સમર્થ 
કલાકારો દ્વારા ઉત્તમ રીતે ભજવાવેલાં “શાંતતા !કોર્ટચાલૂ 


જૂન ૨૯૧૦૮: પપર 





પ્રિયા અને વિજ્ય તેન્ડુલકર 





આહે'થી મળી. મરાઠી રંગભૂમિ પર દિગ્દર્શક તરીકે મૂઠી 
ઊચેરાં વિજયા મહેતા અને અરવિંદ-સુલભા દેશપાંડે જેતા 
કલાકારો સાથે મરાઠી રંગભૂમિ પર તેમજ સત્યદેવ દુબે દ્રાર 
હિન્દી રંગભૂમિ પર સમાંતર પ્રવાહને પણ તેન્ડુલકરના આ જ 
નાટક દ્વારાં ગતિ મળી. એમની પછીની પેઢીના એક અગ્રગણ્ય 
નાટયકાર સતીશ સાળેકરે અંજલિ આપતાં વથાર્થજ કહ્યું કે, 
તેન્ડુલકરના કારણે જ મરાઠી રંગભૂમિનું ભારતીય રંગભૂમિમાં 
રૂપાંતર થયું અને આતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ એને ઓળખાણ 
મળી. 
૧૯૭૦થી ૧૯૮૫નો 
ઝં તબડડો તેન્ડુલકર માટે તો 
ક ખરો જ પણ ભારતીય 


પાખરે વેતી' (ગુજરાતીમા 
“ પ્રવીણ જોશીએ 


પ 
હતી), 'ગિધાડે' (જરાતીમાં 
એનો અનુવાદ નાટકને પૂરેપૂરો 
ન્ટ સમે ગવી રન્‍્ટકનત 

બક્ષીની કલમે થયો હતો), '“સખારામ બાઈન્ડર' (તાટકની 

સેન્સરશીપનો મુદ્દો એની ભજવણીમાં સૌથી વધુ ચગ્યો), 

“ઘાસીરામ કોતવાલ' (ફેસ્ટીવલ ઓફ ઈન્ડિયાની એકમાત્ર 

પસંદગી પામેલું નાટક), 'બેબી', 'પાહિજે જાતિચે', “કમલા' 

અને 'ડન્યાદાન' જેવાં સીમાચિહ, બની ગવેલાં નાટકો 
દેશભરના પ્રેહ્નકૌને જોવા મળ્યાં. 

સમાંતર રંગભૂમિની જેમ સમાંતર સિનેમાની 
સકિયતામાં પણ તેન્ડુલકરનું પ્રદાન પાયાનું રહ્યું શ્યામ 


બ્ટ્ણ 


બેનેગલ અને ગોવિંદ નિહલાની માટે એમણે લખેલી નિશાન્ત, 
આક્રોશ, મંથન કે અર્ધસત્ય જેવી હિન્દી તો સિંહાસન અને 
ઉબરઠા જેવી અસામાન્ય મરાઠી ફિલ્મો પણ એમની કલમની 
નીપજ હતી. પરેશ રાવલ અભિનિત “રદાર'ની પટકથા પણ 
એમની. હતી. 


સ્વરૂપ કોઈ પણ હોય વ્યક્તિ વિરુધ્ધ સમાજની કે 
સામાજિક નિસ્બત ધરાવતી કોઈ પણ સમસ્યાની તેજાબી 
ભાષામાં, નર્યા વાસ્તવિક પાત્રો દ્રારા રજૂઆત તેન્ડુલકર જેવી 
બહુ ઓછી થઈ છે. 'રામપ્રહર'ની એમની. જાણીતી કટાર 
દ્વાર પત્રકાર તરીકે પણ એમનો આક્રોશ એવો જ જલદ હતો. 
તો બીજી બાજુ અશી પાખરે વેતી કે ચિરંજીવી 
સૌભાગ્યકાંક્ષિણી (હિન્દીમાં “અંજી') દ્વારા રોમાન્સની પણ 
મુલાયમ અભિવ્યક્તિ એ કરી શકતા હતા. અપવાદરૂપે 
ગ્રામ્યસમાજમાં સહકારી મંડળીના માલિક દ્વારા ચાલતી. 
શિક્ષણસંસ્થા પર ભયંકર કટાક્ષ કરતું પ્રહસન “પાહિજે 
જાતીચે' કે ઠેઠ ૧૯૮૨માં સ્ત્રીઓ વચ્ચેના સજાતીય સંબંધ 
પર આધારિત 'મેત્રાચી ગોષ્ઠ' જેવું નાટક પણ એમણે આપ્યું. 
જો કે એ નોંધવું જોઈએ કે કમલા અને કન્યાદાન જેવાં નાટકો 
પછી છેલ્લાં વીસેક વર્ષોમાં સાયકલવાલા કે મસાજ જેવાં 
નાટકો, ભલે એમની લખવાની આંતરિક જરૂરિયાતની નીપજ 
હોય,પણ એમની અસરે મર્યાદિત રહી. 

તેન્ડુલકરનાં નાટકો એટલે “ઉઘાર્ડાં' નાટકો, 
વિવાદાસ્પદ નાટકો. એવી સામાન્ય સમજ પ્રચલિત છે. 
તફડંચી અને ઈતિહાસને વિકૃત કરવાના, એમનાં ઉત્તમ 
ગણાતાં નાટકો પર ગંભીર આક્ષેપો પણ થયા છે. એક ધારણા 
તરીકે આ આક્ષેપો સાચા માની લઈએ તો પણ, નાટ્યકૃતિ 


તરીકે 'શાંતતા !કોર્ટ ચાલૂ આહે' કે “ઘાસીરામ કોતવાલ', 
તફડંચી અને વિકૃતિના મુદ્દાઓ ડિસ્કાઉન્ટ કર્યા પછી પણ 
સમકાલીન રંગભૂમિનાં શ્રેષ્ઠ નાટકો પુરવાર થયાં છે. ભલેને 
પછી એની ભજવણી રોકવા મોરચાઓ મંડાયા હોય ! 


પહેલો, કમલાદેવી ચટ્ટોપાધ્યાય એવોર્ડ, સરસ્વતી 
સન્‍માન, મૂર્તિદેવી સન્માન, સંગીત નાટક અકાદમીની 
ફેલોશીપ, કવિ કુસુમાગ્રજ પ્રતિષ્ઠાનનો પ્રથમ જનસ્થાન 
એવોર્ડ કે પદ્મભૂષણ દ્વારા સન્માનિત તેન્ડુલકરને કારકિર્દીના 
પ્રારંભે જ ગ્રામ્યસમાજમાં હિંસાનો અભ્યાસ કરવા માટે નહેરુ 
ફેલોશીપ મળી હતી. હિંસાની અભિવ્યક્તિ અનેક સ્વરૂપે 
એમનાં અનેક નાટકો અને ફિલ્મોમાં જોવા મળી. નાટય કે 
પટકથા લેખક અને સાહિત્યકાર તરીકે લેખનથી સંતુષ્ટ ન 
થતાં એક સક્રિય ચળવળકાર તરીકે એમણે છેવટ સુધી 
જાહેરજીવનમાં ભાગ લીધો, પણ ખૂબીની વાત એ કે આવી 
ખળભળાવી દે એવી પ્રતિભા અંગત મુલાકાતોમાં તદન 
મિતભાષી હતી. સામેવાળાને એ બોલવાની ભરપૂર તક 
આપતા, પોતાની હયાતીમાં જ દીકરી (પ્રિયા તેન્ડ્લકરે “રજની' 
બનીને ટીવી દ્વારા આખા દેશમાં એક સમયે અન્યાય વિરુદ્ધ જે 
અવાજ ઊઠાવેલો એ પિતાના મિજાજને અનુરૂપ જ હતો) અને 
દીકરો ગુમાવનાર તેન્ડુલકર વર્ષો સુધી મુંબઈના વિલેપાર્લે 
(પૂર્વના ઘરમાં યજમાન તરીકે પણ એટલા જપ્રેમાળ હતા. 

એક નાટયકાર, એક પટકથા લેખક, એક પત્રકાર 
અને એક જાગૃત-સંવેદનશીલ નાગરિક તરીકે વિજ્ય 
તેન્ડુલકરે આપણને જે રીતે ડિસ્ટર્બ-ક્ષુબ્ધ કર્યા એ બદલ 
આપણે. એમના સદાય ત્રકણી રહીશું. એક મહાન હસ્તીને 
આપણાંપ્રણામ- 

ક 


“,, કારણ કે હું એમ માનું છું કે નાટક જ્યારે રંગમંચ પર હોય છે 
ત્યારે જએને જીવન પ્રાપ્ત થાય છે, 
જો કૃતિ ભજવાય નહિ તો 
નાટક અને નાટકકાર મરી પણ જાય. 
જો કોઈ નાટ્યકારની કૃતિ ભજવાય તો એનું મૂલ્ય, 
એ.સર્જક યુનિવર્સિટીના અભ્યાસક્રમોમાં ભણાવાતો હોય એના કરતાં વિશેષ છે." 


વિજ્ય તેન્ડુલકર 


જૂન ર૦૦૮ : ૫૫૫ 


“સમકાલીન' નાટક જ્યારે સર્વકાલીન વાત કરે છે ! 


જેટલી જલ્દી પક્ષો રચાય અને તૂટે, ચૂટણીમાં સત્તા 
પલટો આવે, મનોરજન માટે ઉપગ્રહ-ચેનલો ખૂલે કે કાયદાઓ 
બદલાય એ ઝડપે નાટકો નથી લખાતા અને લખાય છે તે 
હોકો રુધી એ જ ઝડપે પહોંચતા નથી. 
કારણ કેથિએટર સાર્ઘત માનવીય ઘટના છે ગ્રે્રકોના 
સમસવેદને જ એ સર્જાય. અને એ. સાપ્રત' હોય, તત્કાલીન 
હોય એથી એ સર્વકાલીન કે સાર્વત્રિક ન બને એવુ વ નથી. 
કારણ કે એના સત્યમાં તથ્ય ઓગળી ગયુ હોય છે ગ્રીક 
નાટકો આજે ભલે સર્વદેશકાળના લાગે, પણ એના સર્જકોએ 
તોપોતાના જ સમકાલીનો માટે એ રઆ,પ્રસ્તુત કર્યા હતા. 
અન્તોન ચૈહફ-હેન્રિક ઈબ્સનઃ્યુજિન આયોનેસ્કોએપણ એ 
જ કર્યું છે 
તળી થિએટર સાપ્રત હોય એથી ડરવાની, એને મોએ 
તાળાબધી ડરવાનીય જરૂર નથી જર્મનીની દીવાલ તૂટે, 
ઈગ્લેન્ડનું મહાસાપ્રાજ્ય સમેટાઈ જાય, આખે આખુ “બીજુ 
વિશ્વ' રચાઈ જાય, તો માટી પગા નિર્ણાયકો સામે કલા અને 
તેમાય થિએટર જેવી લોકલક્ષી કલાએ શાને ઝૂકવાનુ હોય 
ભલા ? કારણ કે એ તો ભચ' છે, પ્લેટકોર્મ છે ટ્િબ્યુન' છે 
કલા તત્ત્તત પડકાર જ હોય. કારણ કે એ હતી, અને રહેશે. 
સમૂહ માધ્યમો યથાવત્‌ પરિસ્થિતિ કઢાપડને ટેકો દે છે 
પ્રજામાનસને એ પડકારે તો સમૂહ માધ્યમો ચલાવતા 
વેપારીઓનો માલ કોણ ખરીદે ? સમૂહ માધ્યમોના ભાવકો 
ગ્રાહકો હોય છે જ્યારે રગભૂમિ અને પુસ્તકના ભાવકો 
જામાજિક', “સમસંવેદકો' ગણાયા છે એટલે તો, વિશ્વ 
સમગ્રની રગભૂમિમા સમકાલીન સર્વકાલીન બનતું રહ્યુ છે, 
નતા નતા સ્થળો સર્જાયા છે માનવજીવન અતે એની વેદના 
સવેદનાને કલાત્મક આકારે, રૂપેરગે પ્રસતુત કરે એવાં પાત્રો 
સર્જાયા છે અવનવુ જીવનદર્શન અનેક રૂપેપ્રગટ્યુ છે 
કલામુક્તિ આપે 
સગીત, સ્થાપત્ય, શબ્દ ચિત્ર, ફિલ્મ વગેરે 
સ્થળકાળના બધનોથી ભાવકને મુક્ત કરી જીવનના એવા 
દષ્ટિકોણોનો અનુભવ કરાવે, કે એને મુક્તિ મળે, ભાવક 
અનેક ભવ એક સાથે જીવી શકે નટ અનેક પ્રસ્તુતિઓમા 
ભાગ લઈ અનેક પાત્રો જીવે, પણ ભાવક કોઈ પણ એક 
નાટકના અનેક પાત્રોમાથી પોતાની પસદગીનું પાત્ર લઈ, એની 


જૂન ૨૦૦૮ ૫૫૬ 





હસમુખ બારાડી 


સાથે તાલ મિલાવી કે સંઘર્ષ કરીને, એ જીવી શકે એ રીતે 
ભાવક નાટ્યકારની નજીક હોય છે, જે અનેક પાત્રો પોતે 
બનીને નટને આપતો હોય છે નટતો આપેલુ પાત્ર ભજવે, પણ 
ભાવક અનેક પાત્રોમાથી એને ગમતું કે અણગમતું કોઈ પણ 
પાત્ર પર્સંદ કરી, પેલા પાત્રને સથવારે જીવે કદાચ એ 
નાટ્યકારથી આગળ.પણ જાવ, પોતાને ગમતાપ્રગ્રગો ઉમેરીને 
ભાવક એ પાત્ર જીવે, અને માનસિક ભૂમિકાએ એમા ભાગ 
લૈ. 

એટલે તો ભરત નાટયશાસ્ત્રમાં '“સામાજિક' કહેતા 
ભાવકમા, અનેક ગુણો-લક્ષણો અપેક્ષવામાં આભા છે 
આધુનિક સૌદર્યશાસ્ત્રમા પણ પ્રેક્ષકને સમસવેદક 
સમભાગીદાર ગણવામાં આનો છે 

૨૦૨સદીઓ 

ગઈ ૨૦સદીઓમા રગભૂમિ ઉપર યૈત્રના ઉપયોગથી 
ઝડપથી સ્ટેજ ફેરવી જોવામા આજુ પ્રેક્ષકોની બેઠકોને નટોની 
ચોતરફ ફેરવી જોવામાં આવી, સગીત અનેપ્રકાશના સાધનો 
વધુ કાર્યક્ષમ બન્યા, એના અકુશથી ઝીણવટ અને ચોકસાઈ 
વધી ફિલ્મના લુપ્સ કે પૂર્વમુદ્રિત સાઉન્ડ ટ્રેક વગેરેથી 
કાર્યક્ષમતા વધી પણ અ! એકવીસમી સદી શરૂ થઈ ત્યા 
સુધીમા અવકાશ, કોમ્પ્યુટર, ચીપ્સ, મોબાઈલ કે જિનેટિક 
વિજ્ઞાનની યત્રવિદ્યાનો રગભૂમિમા કોઈ ઉપયોગ શરૂ થયો 
નથી. મતે લાગે છે કે કદાચ એ શક્ય પણ નથી, કારણ કે બે 
વ્યક્તિ જ્યારે આમને-સામને હોય ત્યારે એમની વચ્ચેના 
બભવહાર માટે, માનવજાતે અત્યાર સુધી વિકસાવેલી 
કોમ્યુનિકેશનની બધા જગ્રકારની ભાષાથી વધુ કોઈ માધ્યમની 
જરૂરનથી. 

રગભૂમિપરપણ એવુ જ છે એપણ નટ અનેપ્રેક્ષક 
વચ્ચેના સીધા, દેખાતા, તત્ક્ષણ, તત્સ્થળ આદાન પ્રદાનનું 
માધ્યમ છે મારી સામે ઊભેલી બ્ક્તિ સાથે હુ કંઈ મોબાઈલ 
પર વાત નહીં કરું એના આંખ, મુખભાવ અને શારીરિક 
ગતિવિધિથી જ મને બધુ સમજાશે, અને ખૂટતું હશે એ 
માનવવાણી ભરી આપશે જ્યારે, રગભૂમિ ૫૨ એની પરંપરા 
પ્રમાણે હુ ધ્વનિ,પ્રકાશ, રૂપરંગનો ઉપયોગ ઉમેરીશ. મને તો 
એમ લાગૈ છે કે રગભૂમિએ બે યક્તિ વચ્ચેના આદાન 
પ્રદાનને સરળતા, સહજતા, સ્વયંભૂ અને પરસ્પર આધારિત 


બ્ટ્ણ 


ભાવ-પ્રતિભાવને સિદ્ધ કરવાનાં છે. બે વક્તિ વચ્ચે જેમ ત્રીજું 
કોઈ ન ચાલે, તેમ નટ અનેપ્રેક્ષક વચ્ચે પણ કોઈ અવરોધ ન 
થાય, એવો. પ્રયત્ન થવો જોઈએ. 
હા, આવા મુક્ત આદાન-પ્રદાનની જગ્યા હોવી 
જોઈએ. આ. જગ્યા એટલે બંધ થિએટરનો. તખ્તો અને. 
પ્રેક્ષાગાર જ નહીં, પણ ગમે ત્યાં, જ્યાં નટ પ્રેક્ષક સાથે હોઈ 
શકે - શેરીગલી, મંદિરનો ચાચર કંઈ પણ !મોં પર ટુકડો 
કપડાને ઓઢીને “હાવકી' કરતું બાળક એની લીલામાં જે નાટક 
ઊભું કરે છે, એને તો કોઈ પણ એક વક્તિની હાજરી જ બસ 
છે, એને નિહાળતો મા જેવો પ્રેક્ષક હોય તો ઉત્તમ ! 
અહમૂબ્રલ્માસ્મિ 
કલા લેખક-નટ-પ્રેક્ષકનો અહમ્‌ ઓગાળી નાખે, 
એટલે કે પોતાપણું વિસરાવી દે. એમાં અહમ્‌ બ્રહ્માસ્મિની 
સાર્થક યાત્રાની તક પણ રહેલી છે. એપણ યોગ છે આત્માના 
પરમ આત્મા સુધી પહોંચવાનો. અને મજાની વાત તો એ છે કે 
નટપ્રલંબ તાલીમ પછી બીજું 'કોઈ' બને છે, જ્યારેપ્રેક્ષક આ 
બીજું “કોઈ' બનેલા નટની આંગળીએ પેલી સાર્થક યાત્રા 
આરંભી શકે. પ્રેક્ષકને તો વળી વધુ તક એ પણ છે કે એની 
સામેનાં અનેક પાત્રોમાંથી એ કોઈ પણ પાત્ર પસંદ કરે. જેમ 
સામાન્ય જીવનમાં પોતાને ગમતા કોઈ પણ વીર કે આદર્શ 
પુરુષને પસંદ કરી એની આંગળીએ વ્યક્તિ પોતાનું જીવન 
ઘડે, એ.ઘડતર તો વક્તિ એના સંજોગો પ્રમાણે જ કરશે, પણ. 
રંગભૂમિ પર સર્જાયેલા પાત્રની આંગળીએ પેલી બ્રહ્માસ્મિની 
યાત્રાએ જતાં માનસિક જગતમાં એને વાસ્તવિકતાના કોઈ 
અવરોધો ન નડે. 
અત્ય કોઈ' બનવાનો મોકો 
થિએટર બદલાયું છે, સર્વ કલાઓની જેમ એ પણ 
અવિરત બદલાયા કરશે. એના મૂળમાં મારી નજર સામે કોઈ 
પણ વ્યક્તિને નવી બનતી જોવાનો જાદુ રહેલો છે. એક ક્ષણ 
જ મહત્ત્તની છે. નટે એ ક્ષણનો અનુભવ. કરવો પડે, અને 
એવી ક્ષણો સર્જતા રહેવું પડે, જે પ્રેક્ષકને માત્ર પ્રેક્ષણીય જ 
નહીં, પણ પેલી યાત્રાએ ઉપડવા માટે ઈજન આપી શકે. 
હું બધી ટેકનોલોજીને આવકારું છું. ચીપ, ડિજિટલ, 
જિનેટિક, સ્પેસ, કોમ્પ્યુટર, એ દરેકનો ઉપયોગ વિવેકપુરઃસર 
થાય અને ભૂલોથી જ શિખાય. 
અગાઉ ગ્રીસના થિએટરની સાથે એની સેનેટ, રથદોડ, 
આખલા, સિંહ અને ગુલામોની એવી જ લડાઈઓ રોમાંચક 
રીતે રજૂથતી, જેમાં ભાગ લેવા અસંખ્ય પ્રેક્ષકો આવતા. પણ 
એ ગ્રીક થિએટરનો લેખક અને નટ પ્રત્યાયનની સતત 
મથામણ એકલો કરતો, અને તત્કાલીન પરંપરા મુજબ એને. 


લ્ટ્શ 


પ્રસ્‍તુત કરતો - પર્વતમાં કોતરેલા પગથિવે બેઠેલા પ્રેક્ષકોની 
સામે ઢોળાવ પર નટો.મ્હોરાં સાથે અને બુલંદ અવાજે નાટ્ય 
શબ્દ પ્રસ્તુત કરતાં... નાટક એક ઉત્સવની જેમ સમકક્ષ 
ભાગીદારીથી સર્જાતું... 

એ.પહેલાં હિંદુસ્તાનમાં સંસ્કૃત નાટ્ય કવિતાઓ એના 
સમયને અનુરૂપ હતી. કવિ ભાસ મને સતત હીરોની શોધ 
કરતો જણાયો છે, (અને કદાચ દુર્યોધનમાં ઠરીઠામ થયો છે), 
જ્યારે કવિકાલિદાસને એ હીરો સદ્ગુણી પ્રેમી રાજામાં મળ્યો 
છે. એને સમાંતર ચાલેલાં લોકનાટ્યોમાં - એના ગ્રામ્ય અને 
શાસ્ત્ર બન્ને રૂપે - એ સ્વરૂપ નમનીય (3ટઝ્તંઝ૭) રથ્યું છે. 
કારણ કે લોકજીવન જ એવું હતું. 

કલા કોઈ આયોજનોથી સર્જાતી નથી. મારે માટેપણ 
મારું ત્રીજું, ચોથું નાટક કેવું હશે, મારી નટોની મંડળી કે 
સામેનોપ્રેક્ષક શું માંગી બેસશે, અથવા એની કોમ્યુનિકેશનની 
શી જરૂરત હશે એ પૂર્વ નિશ્ચિત કે પૂર્વ આયોજિત નથી હોતું. 

ડતંલ્તત્ટ 4ંત્8ંળળ વિજ્ઞાનની શોધોને ક્યારેક 
માર્ગદર્શને ય આપે છે, તેમ ટેકનોલોજી નાટક અને થિએટરનું 
શું કરશે એ. વિચારણીય બને. કદાચ એનું ટેકનો-મેજિક 
તધશે, પણ એના કેન્દ્રમાં માનવી જ રહેશે, એટલે કે નટ અને 
પ્રેક્ષક જ રહેશે. 

થિએટર આજની વાત કરે એટલે એને છાપાળવું કે 
પ્રચારગણાવી કોઈ આસનધારીઓની શાબાશી ઝીલવી, અને 
માત્ર. દ્વિઅર્થી સંવાદોવાળા વિદેશી જીવનની ફોટોસ્ટેટને 
૧થિએટર' માનવું -એ બન્ને એક જ વાત છે, ભલે પછી એ 
ટેકનિકલી ઈફિસ્યંટ હોય; કારણ કે એના “કસબ'માં 
નાટ્યેતર/રંગમંચેતર હિતો-રસો છતાં થાય છે ! 

દ્રિપક્ષી ગેરલાભની પ્રવૃત્તિ 

હા, ડરવાનું હોય તો મંચનકલાનો વેપલો કરતા બે 
વર્ગોથી ડરાય - વેચનારા અને ખરીદનારાઓથી, કારણ કે 
એમને ભાવકની ખબર હોય એવો એમને ભ્રમ છે. દસ્તાવેજી 
ફિલ્મો, ટીવી, રેડિયો, અખબારો જેવાં સમૂહ માધ્યમોની 
સાથોસાથ, પક્ષીય કે અલ્પકાલીન સત્તાના અધિકારીઓ 
પોતાની કાર્યસિદ્ધિઓની ભૂંગળ. વગાડવા જે રીતે મંચન અને 
લોકકલાઓનો “ઉપયોગ' કરે છે, અને એનાથી ખરેખર 
%્રચાર' થાય છે એવો ભ્રમ સેવે છે, એનાથી ચેતવાની જરૃર 
છે. 

તેમજ એ રીતે શો કરીને પેટ્યિં રળતા “કલાકારો' પ્રત્યે 
માત્ર સહાનુભૂતિ જ થાય, કારણ કે એમાં એમની કલાની ત્રેવડ 
તેઓ ઓછી આંકી રહ્યા હોય છે. કોઈ પણ માહિતી/ 
વિચારસરણીનો પ્રચાર ખુદ એમાં સ્થૂળ-જાડો-બોલકો-ગ્રામ્ય 


જૂન ૨૦૦૮ : ૫૫૭ 


જ રહે, અને બને આ દ્વિપક્ષી ગેરલાભની પ્રવૃત્તિ છે 
મચનકલાઓ પરપ્રચારની જવાબદારી ન જ મૂકીએ તો ? 
ભલે પછી એને ટેકો આપતા પ્રયત્ન પણ બધ થાય !એ 
લોકાશ્રયે જ વધુ ટકે ! 
એ જ રીતે ગુજરાતના આગળીને વેઢે ગણાય એવા 
(અને એવડા) થિએટર-સમીક્ષકૌએ જેને બ્રાયોગિક' ગણાવી 
છે તેના કોઈ રંગકર્મીઓ પ્રેક્ષક-તિમુખ ન્થી તેઓની 
જરજૂઆત'ને તેઓપ્રયોગ કહે છે એ તો માત્ર એનો પર્યાય છે 
હા, એનો વિનિમય કરતા રગમયેતર હિતો એને પ્રાયોગિક 
કહી વગોવે જરૂર છે, જેથી ચટપટ જવાદો ની એમની 
રગભૂમિ ચાલે. 
અનેએમ તો દરેક રગકર્મી એકેએક પ્રસ્તુતિમા કંઈક 
ન્‌વુ' કરવા તો મથતો જ હોય ને !આ કલાન! વીસ પચીસ 
સૈકાઓમાં દેશેદેશે, કાળેકાળે, સર્જકેસર્જકે 
સંસ્ફતિસર્સ્ફાતિએ અનેક પ્રણાલીઓ સર્જાઈ છે એ બધુ 
પેલાપ્રયોગોને જ કારણે !ગ્રીસમા કોરસ પ્રયોજાતું, સસ્કૃતમા 
અનેક સ્થળ કાળમા સમાન્તર કિયાઓ થતી, કવિ ભાસ એક 
પાત્રથી આખો રાજદરબાર ભરતો (દૂતવાક્યમ્‌), શેક્સપિયર 
થિએટરને કવિતાની જેમ ભજવતો, બ્રેખ્ટ ઈતરતા 
(ઉલાતા10ત) આગળ ધરતો. એ બધા ત્યારે પ્રયોગો જ 
હતા. 
તિજ્ઞાની અનેવેપારી 
ભાવક સાયેપ્રત્યાયન થાય તો જ નાટક બને, એમાં 
શરૂમાં ઓછા પ્રેક્ષકોને રસ પડે તે સમજી શકાય વિજ્ઞાની 
કરતા વેપારીને વળતર વધુ મળે. એનો.પ્રચારપણ વધુ થાય. 
પણ એથી વિજ્ઞાનીના સશોધન મથામણનુ મૂલ્ય ઓછું ન 
અકાય !પ્રાયોગિક કહેતા, “ઓફ-બૉમ્બે' કહેતા, સમાન્તર 
રગભૂમિ એ તો નાટયની પ્રયોગશાળા છે હા, પ્રજા તરીકે 
આપણે એને %્રયોગશાળા' જેટલી સવલત આપવી જોઈએ, 
અને ધીરજ રાખવી જોઈએ, એની નોંધ લેતી જોઈએ. 
અલબત્ત, એમાય ઘણા ખોટા સિક્કાઓ ચાલે છે, 
ઘણાએ એમાં ચલણી નામોય ભેળવી દીધા છે પરતુ જાણ્વે 
અજાણ્થે, દેખાદેખી કે શોખડાથી લીધા દીધાની રગભૂમિ 
ચલાવતા સફળ સિતારાઓની પેલી રંગભૂમિમા બધુ સુક્કુભદ 
પણ નથી કે એને સાગમટેપ્રજા-તિમુખ ગણવુ પડે ! 
કારણ કે સખ્યાબળ જ નિર્ણાયક ન હોય, ન હોવું ઘટે. 
લોક્શક્તિમા અખૂટ શ્રધ્ધા છતા, હમેશાં બહુમતી જ સાચી 
હોય એવો ભરોસો હજી આપણે ત્યા કોઈએ આપ્યો નથી. 
કારણ કે અર્ધો ટકો ગુજરાતીઓ જે જૂએ છે એનાથી બહુમતી. 


જૂન ૨૦૦૮ પ૫પટ 


બનતી નથી, અનેએક એ તથ્ય પણ મેઈન સ્ટ્રીમ રંગભૂમિતા 
હન્ટેન્ટ' અંગે ચિંતા જન્માવે છે 

ગુજરાત 

સમાન્તર રગભૂમિનો પ્રેક્ષકવર્ગ અલ્યસખ્ય હોવાનું 
એક કારણ એ પણ હોઈ શકે કે કોઈ પણ પ્રકારના કલા 
સૌદર્ષના અનુભવ તથા અભિવ્ક્તિને આપણી સાપ્રત 
શિક્ષણ પ્રથા સપૂર્ણપણે કુંઠ્તિ કરી નાખે છે, સમૂહ માધ્યમો 
મચનકલાનુ વિકૃતિકરણ કરે છે, ને સામાજિક પ્રકિયા માત્ર 
વાપારીકરણને જપ્રોત્સાહન આપે છે 

આજે વિકાસ' કરતા “સ્પર્ધા બહુ મોટું મૂલ્ય બની 
ગયુ છે, પણ આ હરીફાઈ કંઈ સરખી ત્રેવડવાળાઓની કે 
સમાન ઉદ્દેશો ધરાવતી અને હેતુઓ માટે ચાલતીપ્રવૃત્તિઓની 
નથી. ક્યારેક એવુપણ લાગે છે કે એ બન્ને ઘિએટરોના ઉદ્દેશો 
જેમ જુદા છે તેમ એના પ્રેક્ષકો પણ અલગ છે અને તેથી 
તેઓની પૌલ્વાળલ 524૮૯ જુદી હોવી જોઈએ,એ સસ એના 
પ્રેક્ષકોની નજીક હોય, એનું સ્થાપત્ય જુદું હોય, એર્મા પ્રવેશની 
શરત અલગ હોય, એની પ્રણાલીઓ પણ વિશિષ્ટ હોય. હા, 
માત્રએ આજની રગભૂમિ હોય ! 

સર્વકાલીનની શોધ હવે અઘરી બનવાની છે મોટા, 
મોંઘા નટઘરોની સાથે, નોના જૂથો એને 107તરટા 
50ઢ૮લ્ડનો ઉપયોગ વધશે જગતભરની રગભૂપમિ વચ્ચેનું 
આદાન પ્રદાન વધશે. જો ગુજરાતની જૂની રગભૂમિ ઈબ્સન, 
ચેહક, સ્ટ્રીનબર્ગ, બર્નાર્ડ શોથી પર્રિચેત હોત તો માત્ર 
“ૃન્‍્સમોરે જીવી ન હોત. 

ટેકનોલોજીથી ઘેરાયેલો પ્રેક્ષક એના પ્િત્ર, સ્નેહી, 
કુંટુબીજન કે સતાન સાથે સવાદ નહીં માડે ? નાના મોટા 
રિચ્યુઅલ્ષમા ભાગ નહીં લે ? સ્પેસ ટ્રાવેલ પછી એ પગ છૂટ 
કરવા ઘરના કે શહેરના બગીચામાં નહીં ચાલે ? દરિયા કિનારે 
કે વાડીએ ફરવા નહીં જાય ? ફ્લ કોઈને ભેટ નહીં ધરે ?.. 

એમ, એ. પાછો વળશે બધા માધ્યમોની માતા 

ઘિએટરની જાદુઈ જગ્યામાં. 

ઘિએટર એટલે માત્ર કથા કે પાત્ર નહીં, એ તો સ્થળ 
અને સમય છે એનો કલાકાર (તટ, દિગ્દર્શક, લૈખક) જે કરે 
એને હુ બાળક જેવી કુતૂહલવૃત્તિથી નિહાળી રહ્યો છું 
ઉત્સુકતાથી, અને એટલે, હું સતત થિએટર ડર્યા કરુ છુ 
નિર્બધ, સ્તયભૂ ઊગે એવું. 

મને એનું જગલ જ ગમે છે સરસ કાપેલુ ગોઠવેલુ 
ઉદ્યાન નહીં, એનો ડોઈ નકશો ન બનાવશો, કારણ કે થિએટર 


એમા નહીં બધાય. 
શિ 


ટ્ર 


વાંચતાં - વિચારતાં 






અરંધતીને અભિનંદન 

લગભગ એક [25 
સદી અગાઉ ર 
અમેરિકામાં વોલેસ સુગ્રયસયાદ જુ 
દંપતી થઈ ગયાં.એમને “ઝક... કસ 


સારું વાંચવાનો શોખ તો જ જુ, ઉપરાંત જે સારું વાંચે તે 
મિત્રોને વંચાવવાનો ય શોખ હતો. એ શોખરમાંથી 
વાચનસંચયના એક મહાન સામયિક “રીડર્સ ડાઈજેસ્ટ'નો 
જન્મ થયો, જે આજે વિશ્વનું એક અગ્રણી સામવિક ગણાય છે 
અને તે અનેક ભાષાઓમાં પ્રગટ થાય છે. 

સાહિત્ય માટે, ગ્રંથ માટે, વાચન માટે આ પ્રકારનોપ્રેમ 
ભલે નાના પાવે હોય તોય એનું મહત્ત્વ વોલેસ દંપતીના 
જ્ઞાનયજ્ઞથી કમ નથી. અમને આનંદ છે કે ગુજરાતી ભાષામાં 
આ પ્રકારનું કામ એક દંપતીએ. શરૂ કર્યું છે. એમણે પ્રવૃત્તિ 
સાથે પોતાનું નામ જોડવાનો ઈન્કાર કર્યો છે. માત્ર “અરૂંધતી' 
એવું ઉપનામ આપ્યું છે. ગત સાતેક માસથી (૨૦૦૭ની 
દિવાળીથી) એમણે “ગ્રંથસંવાદ' નામે પત્રિકા પ્રગટ કરવા 
માંડી છે. આર્થિક રીતે અતિશય સમૃધ્ધ અને છતાં 
વાચનદરિદ્ર બનતા જતા ગુજરાતી સમાજના કાળા ડેબાંગ 
અંધકારમાં આવાં ટમટમિયાં પણ આવકાર્ય છે. 

લાઈબ્રેરીને એલિઅટ પરિવારનું સોળ કંચેડનું દાન 

લંડનની એક તત્નુ 
લાઈબ્રેરી તે લંડન 9 
લાઈબ્રેરી છે, એ હવે પ: 
જર્જર બની ગઈ છે ! . ન 
એનું મકાન ૧૭૦ વર્ષ 1 
જૂનું છે અને ગબડવાની 1! 
અણી પર છે. આથી 
એના સંચાલકો કેટલાક સમયથી દાન માટે અપીલ કરી રહ્યા 
હતા. આ લોકોને અચાનક એક લેખકના વારસામાંથી 


હ્ટ્શ 





* બીમારીની સારવારમાં ખચઈ [ડું - . “- 


યશવન્ત મહેતા 


૨૦.૫૦ લાખ પાઉન્ડ (અંદાજે સોળ કરોડ ચાળીસ લાખ 
રૂપિયા)નું દાન સાંપડ્યું છે ! 

દાન આપનાર છે વેલેરી એલીઅટ જે વિખ્યાત બ્રિટિશ 
કંવિ - વિવેચક અને નોબેલ પુરસ્કાર વિભૂષિત ટી.એસ. 
એલીઅટનાં પત્ની છે. પોતે આજે ૮૨ વર્ષનાં છે અને હવે 
એમને જીવવા માટે મોટી રકમની જરૂર નથી. આ લાઈબ્રેરીમાં 
એલીઅટ ૧૯૫૨થી ૧૯૬૫ સુધી અધ્યક્ષપદે હતા. એથી 
એમના સાહિત્યના પુરસ્કાર (રૉયલ્ટી)માંથી મળેલ રકમ 
વેલેરીએ લંડન લાઈબ્રેરીની નવરચના માટે દાનમાં આપવાની 
જાહેરાત કરી છે. લાઈબ્રેરીના નવા મકાન સાથે કવિ 
એલીઅટનું નામ જોડાશે. 

ગુજરાતી ભાષાની કોઈ લાઈબ્રેરી માટે કોઈ લેખકના કે 
એનાં વારસદારના આવા અનુદાનની કોઈ વિગત અમારી 
જાણમાં નથી ! 

કોઈ ખરીદો અકાદમી એવોર્ડ ! કોઈ ખરીદો 
ચન્દ્રકો !! 

સમાજ લેખકને - સર્જકને ક્યારેક બિરદાવે પણ છે. 
એનું સન્માન પણ કરે છે. એને એવોર્ડ પણ આપી દે છે. પરંતુ 
પછી... ? 

ઉત્તરપ્રદેશના અલ્હાબાદમાં હિન્દી ભાષાના એક 
લેખક રહે છે. અમરકાન્ત એમનું નામ છે. આજે (૨૦૦૮માં) 
એમની વય ૮૨ વર્ષ છે. એમને ૨૦૦૭ના વર્ષનો રાષ્ટ્રીય 
સાહિત્ય અકાદમીનો સાહિત્ય માટેનો એવોર્ડ મળ્યો હતો. 
એમના પુસ્તકનું નામ “ઈન્હી હઝ ₹-જ- 
હથિયારો સે'. એમને આ એવોર્ડ શિરે” 
સાથે જેકાંઈ નાણાં મળ્યાં હશે તે દ 






ગયાં છે, કારણ કે મહિને-દહાડે ક 
રૂ. ૫,૦૦૦ જેવું તો એમની કકે. 
દવાઓનું જબિલ થાય છે. “ર... . 





જૂન ૨૦૦૮ : ૫૫૯ 


અમરકાન્તની ફરિયાદ એ છે કે મેં પુસ્તક તો ઘણાં 
લખ્યાં, પરંતુપ્રકાશકોએ મને છેતર્યો છે. 'સૂખા પત્તા', “કાલે- 
ઉજાલે', “બીચ. કી દીવાર' તથા દૈશ કે લૌગ' જેવી કેટલીક 
લૌકપ્રિય બનેલી અને વેચાય એવી નવલકથાઓ ત્તેમુજ 
કેટલીક અન્ય કૃતિઓ આપનાર આ લેખકનો પરિવાર પણ 
અતિ સાધારણ સ્થિતિમાં છે રાજ્ય સરકારે એમને મહાત્મા 
ગાંધી એવોર્ડ તથા સાહિત્યભૂષણ જેવા ઈલકાબ આપ્યા છે, 
પરંતુ એમનું ઘડપણ ગૌરવપૂર્ણ બને એ માટે કશી જોગવાઈ 
કરી નથી. 

આની સરખામણીમાં આપણા લેખકો કંઈક સારી 
સ્થિતિમાં છે, આપણા રાજ્યની સાહિત્ય અકાદમી વિષે બીજું 
જે કાંઈ કહેવાનું હોય તે, પરંતુ અપંગ, અશક્ત, અસંપન્ન અને 
જરૂરતમંદ લેખકોને માટે એણે કિંચિત્‌ જોગવાઈ તો જરૂર કરી 
જછે 

ધરમની ગાયને પૂંછડે વળગીને... 

જૂની હિન્દુ માન્યતા છે કે યમલોકમાં મૃતાત્માએ 
વૈતરણી, નામની ઉતાવળી નદી પાર કરવાની હોવ છે. જો 
જીવન દરમિયાન (અથવા મૃત્યુ બાદ વારસદારો દ્વારા) ગાયનું 
દાન અપાય તો એ ગાયને પૂંછડે વળગીને વૈતરણી પાર કરી 
શકાય... 

ક્યારેક ક્તિબી દુનિયામાં પણ આવું બને છે. હમણાં 
દાન બ્રાઉને લખેલી વિવાદાસ્પદ નવલકથા “ધી દ વિન્શી 
કોડ'ની લાખો નકલો વેચાઈ, પુસ્તક વિતાદાસ્પદ એટલા માટે 
છેકેલેખકેપેગંબર ઈસુએમેરીમાગ્દાલીન નામક બાઈબલ- 
પાત્ર નારી સાથે લગ્ન કનું નિરૂપણ કર્યું છે. લીઓનાર્દો દ 
વિન્શીએ દોરેલા ઈસુના અંતિમ વાળુ (ધી લાસ્ટ સપર)ના 
ચિત્રમાં બેઠેલ શિષ્યોમાં એક મેરી માગ્દાલીન પણ છે એવો 
એ લેખકનો દાવો ચુસ્ત ઈસાઈઓને અકળાવી ગયો છે. 
(અલબત્ત, કોઈએ બ્રાઉનના માથા સાટે ઈનામ જાહેર કર્યું 
નથી કે એના ઘર પર પથરા ફેંક્યા નથી, પશ્ચિમે કેળવેલી 
મતાંતરક્ષમાનું આ ઉદાહરણ છે, જેનો અત્યારે આપણી 
આસપાસ કારમો દુકાળ જોવા મળે છે | 


જૂન ર૦૦૮: ૫૬૦ 





અચ્છા, ઈસુ અંગેનું અકળાતનારું નિરૂપણ કરનાર 
પુસ્તક પુષ્કળ વેચાય છે એ જાણીને ઈસુ સંબંધી પુસ્તકોનો 
સિલસિલો ચાલી નીકળ્યો છે. જાઉને મારી રચનામાંથી 
ઉઠાંતરી કરી છે' એવો દાવો અદાલતમાં નોંધાવનાર 
(અને દાવો હારનાર) માઈકલ બૈજન્ટે 'ઘી જીસસ પેપર્સ નામે 
પુસ્તક પ્રગટ કર્યું. એમાં જણાવાયું છે કે ઈસુ વધસ્તંભ પર 
મર્યાનહોતા.એ તો એ પછી ય ઘણાં વર્ષ જીવ્યા ! 

ઈનર ટ્રેડિશન્સ નામક પુસ્તક પ્રકાશક ર્ડપનીએ 
કૉપ્ટીક ભાષાર્માં લખાયેલ “ધી ગોસ્પેલ ઓફ મેરી માગ્દાલીન' 
ભેરી માગ્દાલીનની સુવાર્તા)નું ભાપાંતર પ્રગટ કર્યું. એપ્રગટ 
થતાં જ એની એક લાખ ઉપરાંત નકલ વેચાઈ ગઈ 

ઈનર ટ્રેડિશનવાળા હવે આ જ તિષય પર અનેક 
પુસ્તકો પ્રગટ કરવાની “ટ્રેડિશન' ચલાવવા માંગે છે ! 
વિવાદોનો વેપાર કરતાની કલાપ્રકાશકોને હસ્તગત ! 

સાચું અભિગક્તિ સ્વાતત્ય ! 

“અભિબક્તિસ્તાર્તત્ય 
વિષેની ચર્ચમાં બાંધછોડ 
કરવાનો ભાગ્યે જ કશી 
અવકાશ છે - ભલે પછી એ 
બાબતમાં કોઈને ગુનેગારી 
જણાય. તમે જ્યારે મુક્ત વાણીના 
મામલામાં પરોવાવ છો ત્યારે 
તમને જણાય છે કે તમારે એવા ઘણા (વિષવો)નો બચાવ રિ 
પડે છે. જે તમને પોતાને ગમતા ન હોય. જે કૃતિ પ્રત્યે તમને 
વાંધો ન હોય એનો બચાવ કરવાનું તો સહેલું છે. જ્યારે ડોઇ 
લોકો તમને ન ગપતી વાતો કરવા લાગે છે ત્યારે વાણી 
સ્વાતંત્ર્યની સુરક્ષાનો પ્રશ્ન શરૂ થાય છે જો તમે પોતાને 
અણગમતી લાગતી વાતો ઉચ્ચારવાના અન્યના અધિકારને 
રક્ષવા તૈયાર ન હો તો સિદ્ધ થાય છે કે તમે વાણી સ્વાતંત્યના 
તરફદાર નથી તમે તમારી સાથે સંમત થવાના અન્યના 
અધિકારને જ માન્ય રાખો છો.” 





-સલમાન રશદી 
પિ 


હ્ટ્શ 


(વાત) 
આંધળી ગલી 


ઈતિઝાર હુસૈન 
અનુવાદ ઃ શરીફા વીજળીવાળા 


[વતન-ઘર છૂટ્યાનેવર્ષો થઈ ગયાં છે. એકવાર ઘરને-વતનને જોવાં છે પણ વીઝા મળતા નથી.એટલે હવે ચોરીછૂપીથી 
વતનમાં આવ્યા છે.પાછાએવું મન મનાવે છે કેપોતાના.જઘરમાંપાસપોર્ટવીઝાની મદદથી આવ્યા હોત તો.કેવા લાગત ? આવી 
તોગયાપણ ડંગલેનેપગલેઓળખાઈ જવાનો ભય સતાવે છે. અહીંનાં અહીં રહેલાં તોક્યારનાં બધુંજ-ચહેરા સુધ્ધાં-ભૂલાવી 
ઊઠાં છે. જેઅહીંથી છોડીને ગયાં એમની યાદમાં બધું હતું તેમનું તેમ સચવાયું લાગે છે. ઓળખાઈ જવાની બીક લાગે છે તે 
છતાંય વર્ષોનો પર્સિચેત દુકાનદાર નથી ઓળખતો ત્યારે અર્શદનેપીડાપણપારાવાર થાય છે. જેજમીનમાં શાંતિમાટેગયાહતા 
ત્યાં ઠરીઠામ ક્યાં થયા ? અહીં હિંદુઓના હાથે હડસેલાયા, ત્યાં મુસલમાનોના હાથે અપમાનિત થવું પડયું. કોનો વિશ્વાસ 
કરવો ? માણસ જ્યારેમાણસપર વિશ્વાસ ન મૂકી શકે ત્યારે એ કેવો તો લાચાર થઇ જાય છે !અહીંથી ભાગ્યા ત્યારે ઉદ્દેશ 
વગરની દોટહતી. અહીંથી નીકળેલોમાણસલાહોરપહોંચે ત્યારે એનેપ્રશ્રથતો. હતોકે એશા માટેઅહીંઆવ્યો ? હવેએક્યાં 
જવાનો ?હવેપછી એની સામે કોઈ રસ્તો નહતો... આંધળી ગલીમાંપ્રવેશ્યાપછી એકદી ઠરીઠામ ન થઈ શક્યો. પીળી હવેલી 
અહીંઅનેક લોકોના ઘરનુંપ્રતીક બની જાય છે જેઘર કાંતો બીજાને “એલોટ' થઈ ગયાં અથવા પડી ગયાં...એવી જરીતેવાર્તાના 
અંતમાં આવતું કપાયેલા ઝાડના મૂળનુંપ્રતીકપણ રસપ્રદ છે. ઓળખાઈ જવાની બીક અને ન ઓળખાવાની પીડા ઈંતિઝાર 
હુસૈનના “હિંદુસ્તાન સે એક ખત'માં પણ આટલી જ તીવ્રતાથી વ્યક્ત થઈ છે.] 


બંનેએ અચાનક પાછળ ફરીને જોયું. ગાઢ ધુમ્મસ હતું 
એટલે કંઈ દેખાયું નહીં. પછી એમણે કાન માંડીને સાંભળવાની 
કોશિશ કરી પણ કંઈ સંભળાયું નહીં. “યાર કોઈ નથી' એકે 
બીજાને કહ્યું અને વળી પાછા બેઉ ચાલવા માંડયા. પણ હજી 
ચાર ડગલાં ચાલ્યા હતા ને વળી પાછા ઊભા રહી ગયા. 
“યાર ! કોઈ છે.' પાસે આવતા જતાં પગલાંના અવાજને 
એમણે સાંભળ્યો. પછી બેઉ એકસાથે ભાગ્યા. સડકથી 
ઉતરીને કાચા રસ્તા પર આવી ગયા. એ. જગ્યા થોડા 
નીચાણમાં હતી. આછી ઝાડી અને એક ઘેઘૂર વૃક્ષ. બેઉ એ. 
ઝાડ પાછળ લપાઈને બેસી ગયા. 

કાન પેલા નજીકને નજીક આવતાં જતાં પગલાં પર 
લાગેલા હતા અને હૈયું થડક થડક થઈ રહ્યું હતું. પછી અર્શદે 
માથું જરાક બહાર કાઢીને જોયું અને એકાએક બેસી ગયો. “અરે 
યાર !આ તો ગધેડો છે !' જઈને સડક પર નજર નાખી. એક 
ગધેડોઆવી રહ્યો હતો. બરાબર બેસીને નઈમ બોલ્યોઃ “ગધેડો 
એકદમ માણસની જેમ જ ચાલે છે.' એ. જ ક્ષણે ઉપરથી એક 
કાતરો. અર્શદની સામે પડ્યો. “અરે કાતરો ! એણે ઝાડની 
ડાળીઓ પર નજર નાખી તો બધી ડાળ કાતરાથી લૂમેઝૂમે 
ભરેલી હતી. “અરે યાર !આ તો.આમલીનુંઝાડ છે.' એણે એક 
ઢે્ડુઊંચકીનેકાતરા ભરેલી એક ડાળ પર તાકીને માર્યુએ સાથે 
જ કેટલાય કાતરા હેઠા પડ્યા. રાજીના રેડ થતા એણે કાતરા 
ઊંચક્યા.પછીનઈમનીપાસેજઈને બેસી ગયોઃ “ખા યાર !” 


લ્ટ્શ 


અર્શદે ખાતાં ખાતાં સિસકારો બોલાવ્યો. 

“બહુ ખાટી છે' પછી. કહેવા માંડ્યો : “આનાથી શું 
થશે ? પેટ ભરાય એવી કોઈ ચીજ હોવી જોઈએ. બહુ ભૂખ 
લાગી છે.” 

આ સફરમાં ભૂખની આ પહેલી જાહેરાત હતી. 
નહીંતર ખાવાનું કેવું ને પીવાનું કેવું ? ક્યારેક પગે ચાલતા. 
ક્યારેક હોડીમાં ડોલતા. ક્યારેક ગાડીમાં બેઠા બેઠા નીકળતી 
વખતે જે ચણા ખિસ્સામાં ભર્યા હતા એમાંથી એકાદ બે ફાકા 
મારી લેતા હતા. ભૂખ લાગી છે કે નહીં એવું કશું વિચાર્યા 
વગર જ એ ફાકા મારતા હતા. ચણા ખાઈને પછી પાણી પી 
લેતા હતા. પણ આ વખતે અર્શદને સાચ્ચે જ ભૂખ લાગી 
હતી. અને એણે એની ભૂખની જાહેરાત કરી દીધી. જવાબમાં 
નઈમે કોટના બેઉ ખિસ્સાં ફફોસ્યાં અને મૂઠીભર ચણા કાઢતાં 
કહ્યું : “હજી થોડાક ચણા બચેલા છે.' 

અર્શદ અને નઈમે બૂકડા ભરીને ચણા ખાધા. અર્શદે તો 
ચણાની વચ્ચે આંબલીનો પ્રયોગ પણ કર્યો. જ્યારે મન ધરાઈ 
ગયું ત્યારેઅર્શદે જાહેરાત કરી કે આંબલી સાથે ચણા ખાવાની 
બહુમજાપડી.પછી તે આંબલીના ઝાડને તાકવા લાગ્યો.જરાક 
અજવાળું થતાં જએઝાડ આખેઆખું દેખાવા લાગ્યું હતું. મન 
ભરીને જોઈ લીધા પછી એણે એ દિશામાં આંખ બંધ કરી દીધી. 
જાણે આલોક-પરલોકથી બેખબરહોયએમ તે બેઠો રહ્યો.પછી 
આંખોખોલીનેબોલ્યોઃ “યારનઈમ !' 


જૂન ૨૦૦૮ : ૫૬૧૧ 


નઈમે ધ્યાનથી એને જોયો 'શું વાત છે ?' 

'યાર, સફદર ઈમામ પાછો મુહમ્મદપુર પહોંચી ગયો 
હરે ?* 

નઈમ વિચારમાં પડી ગયો. પછી બોહ્યો, 'મને તો શકા 

જાર એ આપણી સાથે આવી ગયૌ હોત તો સારુ 
થાત,' 

“જોં એને કહ્યુ હતુ કે તું કા તો ત્યાંથી નીકળીને ન 
આગ હોત તો સારુ હતું પણ હવે જો નીકળી જ આનો છે 
તો પછી ચાલ આગળ જવા કરતા પાછળ જવામાં વધુ 
જોખમ છે' 

બેઉ ચૂષ થઈ ગયા. પછી નઈમ વિચાર કરતા બોલ્યો 
*ેં તને કહ્યુ હતુ ને કે મારા બનેવી માથે કેવી વીતી હતી તે ” 

હા, તે મને કહ્યુ છે 

“હવે હુ ત્યાથી ચાલ્યો આવ્યો એ એકલી હશે ' 

“કોણ ”” 

ભારી બહેન. ' નઈમતો અતાજ ગળગળો થઈ ગયો 
અને એની આખો ભરાઈ આવી. 

અર્શદ ચૂપચાપ એને જોતો રહ્યો, પછી બોલ્યો “યાર, 
જેને હું યાદ કરુ એવું મારુ પોતાનુ તો કોઈ રહ્યુ જ નથી.' એ 
વળી પાછો આબલીની ઊચી ડાળીઓને જોવા માડયો 
સ્મૃતિએ જરા પડખુ ફેરવ્યુ અને એને એક-એક કરીને બધા જ 
યાદ આજા. જે કંતલ થયા એ પણ અને જે ગુમ થયા તે પણ. 
એની આંખો પણ આસૂથી છલકાઈ ઊઠી. કેટલી બધી વાર 
સુધી સવેદનબધિર રહ્યા પછી એનુ હૈયુ હૂંફથી અને આખો 
ભીનાશથી વળી પાછી્પાર્રોચેત થઈ હતી. 

એક મીઠા કોલાહલે બેઉને ચોંકાળા “પોપટ ! 
અચાનક જ અર્શદના મોંમાંથી નીકળી ગયુ એની આંસુઓથી 
ભરેલી આખો ખુશીથી ચમકી ઊઠી, કલબલાટ કરતું પોપટનું 
ઝુડ આબલી પર આવીને બેઠું પોપટે ખાધેલ કાતરાને ટપ ટપ 
કરતા જમીન પર પડતા અર્શદ જોતો રહ્યો પછી એણે 
અચાનક જ બે આગળી જીભ નીચે દબાવી જોરથી સીટી 
તગાડી એ સાથે જ ભરરર કરતાક બધા પોપટ ઊડી ગવા. 
દૂધિયા આકાશમાં એક લીલી રેખા દૂર સુધી ખેંચાતી દેખાઈ 
“બસ હરે જવુ જોઈએ. ' 

બેઉ આબલી હેઠળથી નીકળીને વળી પાછા સડક ૫૨ 
આવી ગયા. અર્શદે સૂમસામ સડક પર દૂર સુધી નજર નાખી, 
એને નવાઈ લાગી “માલ છે યાર સડક જરાક પણ નથી 
બદલાઇ ' 

'યાર હવે તારું ઘર કૈટલુક દૂર છે ? નઈમે પૂછ્યુ 


જૂન ૨૦૦૮ પદ4ર 





શ્વે પીળી હતેલી તો જોઈ હશે ? 

“પીળી હવેલી ? નઈમે યાદ કરવાની કોશિશ ડરી 
જોઈ “નહીં,વાત એમ છે કે હું તો ગામથી સાઈકલ પર સીધો 
ઘરેથી આવતો અને સીધે પાછો ચાલ્યો જતો. મેં શહેર વધારે 
નથી જોયુ ' 

“એવુ છે ? ઠીક છે, ચાલ એમ માન કે પહેલા શેઠનો 
બાગ આવશે, પછી લાલર્મંદિર, પછી ઊચો કૂવો, ઊંચા 
કૂવાથી આગળ ઉપરકોટ છે ઉપરકોટની આગળ 
કરિયાણાવાળાની ગલી છે કરિયાણાવાળાની ગલીથી આગળ 
નીકળો એટલે પીળી હવેલી આવે. કરિવાણાવાળી ગલી તો તેં 
જોઈ જ હશે.* 

“રિવાણાવાળાની ગલી ?' નઈમ વળી વિચારમાં પડી 
ગયો “યાર કદાચ જોઈ હશે પણ હવે બહુ વખત થઈ ગયો, 
કંઈ યાદ નથી આવતુ બસ સાવ ધૂંધળો નકશો છે મતમાં ' 

'પણ મને તો એકે એક ગલી એકે એક નાડું યાદ છેઃ 

તું વરરે વચ્ચે અહી આવતો રહ્યો હઇશ.' 

“તહીં વાર' અર્શદ અફસોસભર્યા અવાજે બોલ્યો 
“અહીંથી ગયા પછી એક પણ વાર નથી આવ્યો કેટલીય વાર 
ઈચ્છા થઈ પણ પાસપોર્ટ જ ન બની શક્યો આવવાનું આ 
રીતે લખાવુ હતું ' 

“મારે પણ એવુ જ થયુ ખેર, પાસપોર્ટથી પોતાના ઘરે 
આવ્ય હોત તો શુ આપણે રૂડા લાગત ? 

'અને આ રીતે શું સારા લાગીએ છીએ. ? ત્યાથી 
ગુનેગારોની જેમ ભાગ્યા અને અહીં ચૌરની જેમ પેસી રહ્યા 
છીએ' 

એની આ વાત પર નઈમ ઊભો રહી ગયો 'શર 
કોઈએ ઔળખી લીધા તો ?' 

'તને કોણ ઓળખવાનું ? ગામથી નિશાળે ને 
નિશાળેથી સીધો ગામમા ' 

પણ તૃ તો ઓળખાઈ શકે ને ?' 

“હુ? નહીંયાર. મને કોણ ઓળખવાનું ? જ્યારે હુ 
અહીંથી નીકળ્યો હતો ત્યારે હજી મૂછનો દોરો પણ નો તો 
ફૂટ્યો. અને હવે એ હાલત છે કે જો એક દિવસ દાઢી ન કરું 
તો એવું લાગે છે કે જાણે કીડીઓએ ઈંડા મૂક્યા હોય હવેતુ 
પોતેજ વિચારી લે ને. ' એણે ઉદ્યસ અવાજેકહ્યુ “હવે અહીં 
મને કોણ ઓળખવાનું ? 

એકં ધોતિયાવાળો શખ્સ એક હાથમાં લોટો તથા 
બીજા હાથથી દાતણ કરતો કરતો પાછળથી આવ્યો ને 
બાજુમા થઈને નીકળી ગયો. બેઉ ઊભા રહી ગયા 'ડોણ, 


હતો આ માણસ ? 
લ્ટ્્થ 


“ખબર નહીં કોણ હતો' નઈમે ચિંતાભર્યા અવાજે કહ્યું 
: “એના પગલાંનો અવાજ જરાક પણ ન સંભળાયો !” 
“શું એ આપણી પાછળ-પાછળ આવતો હતો. ?' 
“લાગે છે તો એવું જ. મને ખબર નહીં ક્યારથી પાછળ 
ચાલતો હશે ?' 
“એનો અર્થ તો એ કે એણે આપણી વાતચીત સાંભળી 
લીધી છે.' 
“એવું હશે તો પછી મરી ગયા... 
બેઉ એકબીજાના મોં સામે તાકી રહ્યા. આંખોમાં ભય. 
અને.પગને જાણે. જમીને પકડી લીધા હોય એમ સો સો મણના 
થઈ ગયા... 
યાર અર્શદ ! છેવટે નઈમે બોલ્યો : “આગળ જવામાં 
જોખમ છે.' 
“તો હે 
“છા વળી જઈએ... 
અર્શદ વિચારમાં પડી ગયો. પછી બોલ્યો : “થોડે દૂર 
જઈને જોઈએ. તો ખરા કે આ માણસ શું કરે છે ?' 
બેઉ દબાતે પગલે ધીમે ધીમે ચાલ્યા. લોટાવાળો 
માણસ ખાસ્સો દૂર નીકળી ગયો હતો. એ આગળ આગળ 
અને આ બેઉ પાછળ પાછળ. એકદમ ડરી ગયેલા, 
ભયભીત... શેઠના બાગ પાસે પહોંચીને એ માણસ સડકથી 
ઊતરીને બાગમાં. વળી ગયો. અર્શદ ઝડપભેર બાગના 
દરવાજા પાસે પહોંચ્યો. ત્યાં ઊભા રહી એ પેલા માણસને. 
જોતો રહ્યો. પેલો લોટાવાળો માણસ ઝાડવાં વચ્ચે અદશ્ય થઈ 
ગયો ત્યાં સુધી તે એને જોતો રહ્યો. શક્ય હતું ત્યાં સુધી પેલા 
માણસનો પીછો કરી, એની નજર પાછી વળી. અને વળી પાછી 
એની. નજર ઊંચા ઝાડની ડાળીઓ પર જઈને મંડાઈ. એણે 
હવામાં આંગળી હલાવી : “યાર નઈમ !” 
'ું ?* 
“ત્યાં જો કોઠી...” 
નઈમની નજર પણ એ ઊંચા ઝાડ પર જઈને મંડાઈ જે 
સફેદ ગોળ ગોળ કોઠાંથી લચી પડ્યું હતું. 
“ાર આ ઝાડ પરથી મેં બહુ કોઠાં તોડ્યાં છે' અર્શદ 
બોલ્યો. 
“મારા ગામમાં આનાથી પણ મોટું કોઠાંનું ઝાડ છે. 
એના પર બહુ કોઠાં આવે છે.' 
બેઉ ઊભા રહ્યા અને ઊંચી ડાળીઓ પર કેનવાસના 
સફેદ દડા જેવાં કોઠાંને લટકતાં જોઈ રહ્યા. એક કાગડો કા કા 
કરતો. એમના માથા પરથી પસાર થઈ ગયો. અર્શદ જાણે 
સપનામાંથી જાગી ગયો હોય એમ બોલ્યો : 'ચાલ યાર હવે 


લ્ટ્ણ 


જઈએ... અને બેઉનાં પગલાં અનાયાસ જ આગળની 
દિશામાં મંડાવા માંડયાં... 

જાર કમાલ છે આ ઝાડ એવું ને એવું જ ઊભું છે !..” 

“કોઠાના ઝાડની ઉમર બહુ લાંબી હોય છે...' નઈમે 
કહ્યું. 

“તું ઉમરની વાત ડરે છે ને !તો પીળી હવેલી ચાલ. ત્યો 
હું તને દેખાડીશ કે ઝાડની ઉંમર કેટલી હોય છે. ત્યાં બહારના 
ભાગે એક વડ છે. એની વડવાઈઓ જમીનને અડી ગઈ છે. 
અમારા મોટાબાપા કહેતા હતા કે એ. મહાત્મા બુદ્ધના 
જમાનાનું ઝાડ છે...” 

“તો તો એની ઉંમર બહુ વધારે હશે !' 

“હા બહુ જૂનું છે અને એટલું તો ઘટાદાર કે ભરબપોરે 
પણ એની નીચે અંધારું જ રહેતું...' અર્શદના પગ આપોઆપ. 
જ ઝડપે ઉપડવા માંડયા. 

“તારા મોટાબાપા જીવે છે ?' 

“ય, એ તો. અમે લોકો અહીં હતા ત્યારે જ ખુદાના 
દરબારમાં જતા રહેલા.' 

“તો પીળી હવેલીમાં હવે કોણ છે ?' એ ઊભો રહી 
ગયો. વિચારતો રહ્યો. પછી બોલ્યો ઃ “હા, યાદ આવ્યું. જ્યારે 
અમે અહીંથી નીકળ્યા હતા ત્યારે પીળી હવેલીમાં અમારા 
દૂરનાં નાનીમાને બેસાડી દીધાં હતાં. એ નાનીમા જરાય ચસે 
એવાં નથી. એ બરાબર ચોંટીને બેઠાં હશે...' 

“યાર હવે કેટલાક આઘે. જવાનું છે ?' 

“બસ આવી જ ગયા છીએ. આ ઉપરકોટ છે. અહીંથી 
નીકળો એટલે કરિયાણાની ગલી છે અને કરિયાણાવાળાની 
ગલીમાંથી નીકળો એટલે તરત જ સામે પીળી હવેલી છે' અને 
અર્શદનાં ડગલાં વળી પાછાં ઝડપભેર મંડાવા માંડ્યાં. 

હવે ખાસ્સું અજવાળું થઈ ગયું હતું પણ હજી સૂરજ 
નીકળ્યો નો'તો. ઉપરકોટની દુકાનો હજીયે બંધ પડી હતી. પણ 
લાલા ગૌરીશંકરે દુકાન ખોલી નાખી હતી અને એ કપડું લઈ 
ઝાપટઝૂપટ કરતા હતા. લાલા ગૌરીશંકર અને એની દુકાનમાં 
લટકતા એકના એક ફોટાને જોઈને એ નવાઈમાં ડૂબી ગયો. 
કમાલ છે ! લાલા ગૌરીશંકર ત્યારે હતા એવાને એવા આજે 
પણ છે. અયોધ્યાથી હજારો ગાઉ દૂર નિર્જન વનમાં ભટકતા 
બે વનવાસી, સીતાના સંગાથથી વંચિત. કારણ કે સીતાને વન 
ગળી ગયું હતું - 

“લાલજી નમસ્તે...' એના મોઢામાંથી અનાયાસ જ 
નીકળી ગયું પણ પછી એ સ્તબ્ધ થઈ ગયો. અર્શદ અને નઈમ 
બેઉના શ્વાસ અધ્ધર થઈ ગયા. કપડાંથી કાટ ખાઈ ગવેલા 
ટીનના ડબ્બા, પીપ અને બરણીઓ પરની ધૂળ ખંખેરતા 


જૂન ર૦૦૮: ૫૬૩ 


લાલાએ બેધધાનપણે એમની સામે જોયું નમસ્તે” કહ્યુ અને 
તળી પાછા પોતાના કામમાં લાગી ગયા. અર્શદ અને નઈમ 
બેઉએ નિરાતનો શ્વાસ લીધો અને આગળ નીકળી ગયા પણ 
પછી અર્શદ જરાક ઉદાસ થઈ ગયો હુ હમેશાં ઘરની બધી 
ચીજવસ્તુ લાલાની દુકાનેથી ખરીદતો હતો દિવસમા કેટલા 
ફેરાખાતો હતો અને દરેક ફેરે લાલા કંઈને કંઈક ખાવાનુ દેતા 
પણ આજે લાલા મને ઓળખતા પણ નથી 

ઉપરકોટથી નીકળતા નીકળતા એણે જોયુ કે બીજી 
પણ એકાદ-બે દુકાન ખુલી ગઈ છે સફેદ દાઢીવાળા સાદિક 
સત્તારને તો એણે દૂરથી જ ઓળખી કાઢ્યા હતા, પણ 
એકદમ સાવચેતીથી એમની સાથે નજર મળી ન જાય એ રીતે 
એ નીકળી ગયો. એમ તો સાદિક સત્તારે પણ એને પસાર થતો 
જોયો ખરો પણ સાવ અજાણી નજરે 

ડરિયાણાવાળી ગલીમાં દાખલ થતાની સાથે જ એણે 
જાહેર કર્યું કે લ્યો ભાઈ હવે ઘર આવી ગયુ. આ ગલીમાંથી 
નીકળો એટલે તરત જ પીળી હવેલી. આ ગલીમાં ચાલતી 
વખતે એણે લાબા લાંબાં ડગલા ભરવા માડયા કેમ જાણે બે 
ડગલામાં ગલી પાર ડરી જવાનો ન હોય !કેટલી બધી વાર તો 
નઈમે દોડીને એની સાથે થતુ પડતુ હતૃ ગલીમાંથી વળતી 
તખતે એણે વળી જાહેશત કરી *સામે જે બે માળવાળી 
ઈમારત નજરે પડશે બસ એ જ પીળી હવેલી છે' 

ગલીમાંથી તળીને એ જ્યારે બહાર નીકળ્યો કે તરત 
એણે ખુશીભરી નજરે સામે જોયુ અને જોતાની સાથે જ એ 
સ્તબ્ધ થઈ ગયો અરે ! 

કેપ શુ થયુ ? એના આઘાતને જોઈને નઈમે 
કંતૂહલના માર્યા પૂછવું. 

પણ અર્શદ પાસેથી કોઈ જવાબ ન મળ્યો ત્યારે એલે 
એ. તરફ ધ્યાનથી જોયુ જ્યા અર્શદની નજર ચોંટેલી હતી. 
સામે માત્ર ખાલી મેદાન હતું અહીં તહીં જૂની ઈટોના ઢગલા 
પડયા હતા એક બાજુ એકદમ તિચિત્ર રીતે ઊભેલો કોઈ 
પડેલી દીવાલનો ખૂણો હતો. એના ૫૨ કોલસા વડે સ્ટમ્પ 
દોરેલ હતા “તારી પીળી હવેલી ક્યા છે ? 

જએ જ તો હું વિચાર છુ અર્શદ બબડ્યો 

“તુ ક્યાક ખોટી જગ્યાએ તો નથી. આવી ગયો ને ? 
નઈમ વિચારમા પડીને બોલ્યો. 

ખોટી જગ્યા ? નહીં, એવું તો કઈ રીતે બની શકે ? 

અર્શદ ચૂપચાપ અરંબાભરી નજરે ખાલી મેદાનને જોઈ રહ્યો 
પછી બબડ્યો *હદ થઈ ગઈ ! સામેથી એક પજાદાર, 
બડરા જેવી દાઢીવાળો, ફૂર્તો પહેરેલ માણસ ચાલ્યો આવત્તો 
હતો, અર્શદ ઝડપભેર એની. બાજુ ગયો. સાભળ સાહેબ ! 


જૂન ૨૦૦૮ ૫૬૧૪ 





અહીં પીળી હવેલી હતી એ ક્યા ગઈ ? 

'પીળી હવેલી 7 દાઢીવાળો શખ્સ વિચારમાં પડી 
ગયો પછી બોલ્યો હર્હ પીળી હવેલી ! મિયા એ તો બહુ 
વખત પહેલાં પડી ગઈ ' 

'પડી ગઈ 9? એમ ?? * 

'હા, પડી ગઈ બીજુ શુ ? આમ પણ એમા બચ્યું શુ 
હતુ ? બસ ખડેર ઊભું હતુ જરા જોરનો વરસાદ આવ્યો કે 
પડી ગઈ ધમ કરતીક નીચે' 

એમ ? અર્શદને સમજ નો'તી પડતી કે હવે શુ 
કહેવુ પછી એકાએક બોલી ઊઠ્યો અને નાનીમા * 

નાનીમા ? કોણ નાનીમા ? 

'ઞાનીમાં એ વૃદ્ધ સ્ત્રી જેપીળી હવેલીમાં રહેતી હતી 
ત્તૈ ક 

અચ્છા પેલી ડોશી જે જરાક ચસકેલ ભેજાતી હતી 
તે ? તમે લોકો એને મળવા આવ્યા હતા ? 

“હા, જી' 

નઇમ ઝડપથી આગળ આવો અને અર્શદની વાતને 
અધૂરી જાણી એને ગળે ઊતરે એ રીતે બયાન ડરવાની કૌશિશ 
કરી ભૌલાના, તાત જાણે એમ છે કે અમારે તો મુબઈમા 
વેપારધંધો છે વેપારના કામે પટણા જઈ રહ્યા હતા. રસ્તામાં 
ઊતરી ગયા કે જરા નાનીમાને મળતા જઈએ. એ અમારા 
દૂરના નાની ઘાય છે એટલે કે અમારી નાનીની માસીની દીકરી 
થાય. અમારી પાસે પીળી હવેલીનું સરનામું હતું 

દીકરા, પીળી હવેલી પડી ગઈ છે અને એ વૃદ્ધ સ્ત્રી 
તો ક્યારનીય ખુદાના દરબારમા પહોંચી ગઈ છે ' 

એમ ? મરી ગયા ? ' અર્શદના મોઢામાંથી 
નીકળી ગયુ. 

હા, અને એના મર્યા પછી પીળી હવેલી એક 
શરણાર્થીને એલોટ થઈ ગઈ હતી. એ શરણાર્થી વેપાર-ધધાના 
ચક્કરમાં પટના જતો રહ્યો બસ એકવાર આવીને કાટમાળ 
સાફ કરાવી ગયો. એ પછી આજ સુધી એણે કોઈ દિવસ 
હવેલીની કશી પરવા કરી નથી. 

“એમ ? તો અમારી પીળી હવેલી શરણાર્થીને એલોટ 
થઈ ગઈ હતી ! અર્શદ વિચારતા બોલ્યો એ હજી કંઈ કહેવા 
જતો હતો પણ નઈમે જલ્દી જલ્દી કહી નાખ્યું “અચ્છા 
મૌલાના, તમારો આભાર. ! 

અને એ અર્શદનો હાથ પકડીને ત્યાંથી પાછો વળી 
ગયો. ચાલતા ચાલતા એણે હળવેથી કહ્યુ હવે અહીંથી જેમ 
બને તેમ જલ્દી નીકળો ' અને એના પગ ઝડપભેર ઉપડવા 


માડયા. 
હટ 


“આટલા બધા ગભરાવાની શી જરૂર છે ?' અર્શદ 
બોલ્યો. 
નઈમે અર્શદના સવાલનો કોઈ જવાબ ન આપ્યો. એ 
ઝડપભેર ચાલતો હતો અને એના કારણે અર્શદને પણ 
ઝડપભેર ચાલવું પડતું હતું. 
“હવે કઈ તરફ વળવાનું છે ?' વળાંક પર પહોંચીને 
નઈમે સવાલ કર્યો. 
અર્શદે વળી આજુબાજુ નજર નાંખી. જરાક મુંઝાયો : 
“આ કઈ જગ્યા છે ?' પછી પૂછયું, “આપણે કરિયાણાવાળી 
ગલીમાંથી થઈને જ આવ્યા છીએ ને ?' 
“કરિયાણાવાળી ગલી... હા, કરિયાણાવાળી ગલી જ 
હશે. મને તો અહીંની એકેય ગલીની ખબર નથી.' 
અર્શદે વળી આસપાસ નજર નાંખી. એ મુંઝાઈને 
બોલ્યોઃ “બબર નહીં આપણે આ કઈ ગલીમાં નીકળી આવ્યા 
છીએ ?' પછી વિચારીને બોલ્યો : “બેર, કંઈ વાંધો નહીં. ચાલ 
આગળ ચાલીએ... એની જાતે જ ખબર પડી જશે કે આપણે 
ક્યાં છીએ ?' 
બેઉ ચાલતા રહ્યા. પછી અર્શદ ઊભો રહી ગયો. “યાર 
ખબર નથી પડતી કે આપણે લોકો છીએ ક્યાં ?' 
“આપણે ભૂલા પડ્યા છીએ...' નઈમે કહ્યું. 
અર્શદે ગુસ્સાભરી નજરે નઈમ સામે જોયું : “અહીંના 
રસ્તાઓ મારા પગ તળે ખુંદાયેલા છે.' 
સામે એક ચાની દુકાન ખુલી ગઈ હતી. ચૂલો સળગતો 
હતો. કીટલીના નાળચામાંથી વરાળ નીકળી રહી હતી. “ચાલ 
ચા પીએ' નઈમે કહ્યું. 
“પૈસા ?' અર્શદે સવાલ કર્યો. 
“એનું પણ કંઈક થઈ રહેશે...” 
બેઉ ચાની દુકાનમાં જઈને એક અલગ ખૂણામાં બેસી 
ગયા. પાટલી પર બેઠા બેઠા અર્શદે દુકાનનાં બારણાંને 
બારીઓને ધ્યાનથી જોયાં. 'આ કોઈ નવી દુકાન ખૂલી લાગે 
છે. પહેલાં તો નો'તી.” 
એક મેલાઘેલા છોકરાએ ચાનો ઓર્ડર લીધો. અને 
તૈયાર પડેલી ચાની બે પ્યાલીઓ લાવીને સામે મૂકી દીધી. 
અર્શદ ગલી બાજુ મોઢું કરીને બેઠો હતો. ચા પીતાં પીતાં એ 
ચોંકી ઊઠયો ઃ “પેલો શખ્સ જાય છે.' 
છ્યો શખ્સ ?' 
“આપણે જેને પીળી હવેલી વિશે પૂછયું હતું તે...” 
“ઓહ, પેલા મૌલાના... જતા રહ્યા ?' નઈમે ચિંતાથી 
પૂછયું. 
“હા, હમણાં જ અહીંથી પસાર ઘયા.' 


હ્ટ્શ 


“એણે આપણને તો નથી જોયા ને ?' 

“ના, એણે આ બાજુ જોયું જ નથી.' 

નઈમ કંઈક વિચારમાં પડી ગયો. પછી ચા પીતાં પીતાં 
બોલ્યો : “સાચ્ચે જ એણે આપણી તરફ નો'તું જોયું ?' 

“મને તો એવું જ લાગે છે કે એની નજર આપણા પર 
નો'તી પડી. તને કંઈ શંકા પડી છે ?' 

“યાર મને શંકા છે કે એ શખ્સને આપણા પર શક 
પડ્યો. છે.' 

“તને કેવી રીતે ખબર પડી ?' 

'તાત એમ છે કે તું તો એ વખતે હોશમાં હતો નહીં. હું 
એ વ્યક્તિની બધી ગતિવિધિ જોતો હતો. એણે તને બહુ 
ધ્યાનથી જોયો હતો. મને લાગે છે કે એણે તને ઓળખી લીધો 
હતો...” 

“મને ?' અર્શદ વિચારમાં પડી ગયો. પછી બોલ્યો : 
નહીં વાર ! જે દુકાનદારોની દુકાનેથી હું રોજેરોજ ચીજવસ્તુ 
ખરીદતો હતો એ લોકોએ મને ન ઓળખ્યો તો આ શખ્સ, 
જેને હું જાણતો પણ નથી એ વળી મને કેવી રીતે ઓળખી 
શકવાનો ?' 

“શક્ય છે કે એ માત્ર મારો વહેમ જ હોય' નઈમે 
સંકોચથી કહ્યું. 

“હા, આ માત્ર તારો વહેમ જ છે.' 

બેઉ મૂગા થઈ ગયા અને વિચારોમાં ખોવાઈ ગયા. 
પછી અર્શદ બોલ્યો, “ખેર, એ હતો તો મુસલમાન જ ને ? 
એને શક પડ્યો હશે તો પણ એ જતા કરશે.' 

નઈમ હેરતથી અર્શદને જોઈ રહ્યો : 'તું હજી પણ 
મુસલમાન પર ભરોસો કરે છે ?' 

હા” 

'આટલું બધું જોયા અને સાંભળ્યા પછી પણ ?' 

અર્શદ ચૂપ થઈ ગયો. વિચારતો રહ્યો. પછી બોલ્યો : 
“હું એ ઘટનાને કંઈક આ રીતે જોઉ છું.” 

'કઈ રીતે ?' 

“મુસલમાન હોવા છતાં આપણી ને એ લોકો વચ્ચે 
અંતર બહુ હતું. ભાષાનું અંતર, સંસ્કૃતિનું અંતર. આપણે એ 
અંતર કાપવાની, એ લોકોને સમજવાની કોશિશ જ ન કરીન 
એ લોકોએ આપણને ઓળખ્યા ન આપણે એ લોકોને 








ઓળખ્યા...' 
નઈમ કડવાશથી હસ્યો : “હાબીલ અને કાબીલ* તો 
* હળી રને ડબીઉ ? હજરત રૂછદમનદ પુજે. ક૦ડે હેન્લ્યમેટ્જ્દન્ટજેવને 


# નતા મે નન જ, બિ ન 
હત્યા કરી હરતી. ભ્યઈ-મ્યઈનું પ્ટૂન ડરે સે રિરસ્યે પડેલેછી જ ચાવે સ ઈ. 


દૂન્વાની રૂ પ્રણમ દનજ્‌ ઝાય છે. 


: યાપ 


ઝક જન. 


એકબીજાને ઓળખતા હતા. એ બેઉની ભાષા એક હતી, 
સસ્કૃતિ એક હતી, તો પછી શું થયુ ? 

અર્શદ પાસે. એનો ડોઈ જવાબ નો'તો એ. ચૂપચાપ. 
નઈમ સામે તાકી રહ્યો પછી અચાનક બોલ્યો “મને લાગે છે 
કૅ હુ એને ઓળખુ છું ' 

“કોને ? 

પેલાને... પેલા મૌલવી સાહેબને.” 

'બરેખર ? 

“હા, મને જરા જરા યાદ આવે છે કે મેં એમને જોયેલા 
છૈ # 

“ હાએકદમ બરાબર એમને તો હુ હંમેશા જોતો 
આવો છુ મસ્જિદની બહારની બાજુના મકાનમાં રહેતા 
હતા. 

“એમ ?” નઈમ્‌ પૂતળા જેવો થઈ ગયો 

બેઉ ભયભીત હાલતમાં એકબીજાને તાકતા રહ્યા 
પછી નઈમે ધીમેથી કહ્યુ “અહીં વધુ વખત સુધી બેસવું ઠીક 
નથી' અને જાણે કે અર્શદ ઈશારાની રાહમા જ હતો બેઉ 
તરત જ ઊભા થઈ ગયા 

ગલીમાંથી ઝડપભેર ચાલતા વળાક વળીને એ બેઉ 
સડક ૫૨ આવી ગયા. એ ખુલ્લી સડક પર આવીને એમને 
લાગ્યુ જાણે કે એ લોકો જોખમમાંથી બહાર નીકળી આના 
છે એમની જાકુળ ચાલ નિરાતવી થઈ ગઈ ગલી પાછળ. 
રહી ગઈ હતી એ સમતલ અને પહોળી સડક પર એ બેઉ 
નિશ્ચિતપણે ચાલી રહ્યા હતા પછી નઈમે એકદમ નરમાશથી 
હા'મા જણાબ મળતાની આશાએ પૂછયું 'આ એ જ સડક છે 
ને ?' 

“કઈ સડક ? અર્શઠ ઊભો રહી ગયો. 

“જે સડક ૫૨ થઇને આપણે આવા હતા.' 

અર્શદે સડકને દૂર દૂર સૂધી આશ્ચર્યથી જોઈ 'આ 

કઈ સડક છે ? 

“ચાલતા રહીએ એ જ સારુ છે' નઈમના અટકી 

ગ્‌વેલા પગ ફરીથી ઉપડયા. 
બઉ બાજુ એક જ રગના અને એક જ ડિઝાઈનના 
એક માળવાળાં મકાનો દૂર સુધી ફેલાવેલા જોઈને નઈમે કહ્યુ 
જને તો લાગે છે કે આ કોઈ નવી કોલોની છે ' 

અવી કૉલોની છે એ તો બરાબર પણ હું વિચારું છુ કે 
આ સડક કઈ છે ?' 

“સડક પણ કદાચ્‌ નવી હોય ! 

અર્શદ આશ્ચર્યની અતસ્થામા ચાલતો રહ્યો પછી 


જૂન ૨૦૦૮ ૫૧૬૬ 





ઊભો રહી ગયો. “યાર આ સડક મારા પગે વળગતી નથી. તેં 
સાચુ જ કહ્યુ આ કોઈ નવી સડક બની છે' 

“તો ? 

“પાછા વળી જઈએ. જે સડક માણસના પગને 
પરિચિત ન હોવ એના પર ભરોસો ન કરી શકાય. ખબરનહીં 
એ તમને ક્યાં લઈ જાય ? 

બેઉ પાછા રફ્યાં જે રસ્તે આન્યા હતા એ જ રસ્તે 
પાછા ચાલવા માડયા નઈમે ડલ્યુ 'ૌઈને રસ્તો પૂછી 
લઇએ ?' 

“એ તો સડક નવી હતી એટલે હું બરાબર અટકળ ના 
કરી શક્યો બાકી તો અ બધા રસ્તા મારા પગ તળેથી 
નીકળેલા છે' 

એકદમ વતિશ્વાસભેર ડગલા ભરતો અર્શદ વળાક 
વળ્યો, હવે એ બેઉ એક ગલીમાં હતા. બંને બાજુ બે માળનાં, 
ત્રણ માળના મકાનો હર્તા. બધાની મેડીઓ એટલી તો તૂટેલ 
ફૂટેલ હતી કે હમણા પડી કે પડશે. કેટલાક મકાનો નવો નવો 
રગ કરેલા હ્તા લાકડાના ભારેખમ કંમાડોવાળી ડેલીઓના 
દરવાજે ડાબે જમણે પથ્થરના ઓટલા હતા જેમાં ધૂમાડાથી 
કાળા પડી ગયેલા ગોખલા હતા. કો'ક કોષ્ક ગોખલાર્મા ઠરી 
ગવેલા દીવા પડ્યા હતા. આસપાસ સિંદૂર વિખરાવેલ પડયુ 
હતું. 

“યાર, આ ત્તો હિંદુઓની ગલી. છે' પણ નઈપે 
અર્શદની ચિંતાનો જવાબ એકદમ ઉપેક્ષાથી દીધો, “ચલી 
હિંદુઓની હોય કે મુસ્લિમોની હોય આપણે માટે હવે એતાથી 
શો ફર્ક પડે છે ? પાછળ કોઈ ધમ્મ દઈને કૂલ અને બેઉ 
ભડકી ઊઠયા 'કોઈ નથી યાર, વાદરો છે' બીજી જ ક્ષણે 
બેઉએ નિરાંતનો શ્વાસ લીધો અને એકમેકને હિંમત આપી. 
જિંથરીયા તાળવાળી એક જાડી પાડી વાદરી બચ્ચાને છાતીએ 
વળગાડ[નેગલી.પાર. કરી.રહી.હતી, એક પલકારો.મારતામાં 
તો એ નાળાના ટેકે ચડીને છત પર પહોંચી અને પછી ઈત 
પરથી કૂદીને ગાયબ થઈ ગઈ વાંદરીને જોઈને શ્વાસમા શ્વાસ 
આવ્યો પણ બેઉના હૈયા હજીવે થડક થડક થતા હતાં, આ 
છેડાથી પેલા છેડા સુધી ગલી બિલકુલ જ ખાલી પડી હતી. 
મેડીઓ અને છજાઓ પણ ખાલી હતા એકદમ ઝડપે 
ઉપડતા પગ હવે કાપતા હતા અને એટલે ધીમે ધીમે ઉપડત્તા 
હતા. ક્યાંક દૂર પાછળની બાજુએ જોરથી બારણાં ખૂર્લ્યાં. ફરી 
બેઉ છળી ઊઠયા. પણ હવે એમનામાં પાછળ ફરીને જોવાની 
હિંમત નો'તી પગ સૌ સો મણના ઘઈ ગય! હતા અને ગલી 
જાણે વિસ્તરીને કોઈ બિહામણા જગલનો છેડા વગરનો રસ્તો 


હટ 


બની ગઈ ! 

અનંત લાગતી બિહામણી ગલીમાંથી માંડ માંડ 
નીકળ્યા ત્યારે બેઉના શ્વાસમાં શ્વાસ આવ્યો. ભરેલી મશક 
સાથે એક ભિસ્તીને છેડાના. ઘરમાં પ્રવેશતો જોઈને. અર્શદે 
સમજી લીધું હતું કે હવે મુસલમાનોની ગલી શરૂ થઈ ગઈ છે. 
એના પગ નિરાંતે ઉપડવા લાગ્યા. આ ગલી એવી લાંબી 
નો'તી. ચાર ડગલાં આગળ ચાલ્યા હશે ને ગલી પૂરી થઈ 
ગઇ. જ્યાં ગલી પૂરી થઈ ત્યાં એક કાચી-પાકી દીવાલ રસ્તો. 
રોકીને ઊભી હતી. “યાર આ તો આંધળી ગલી છે' અને એ. 
પાછા ફરી ગયા. 

આંધળી ગલીમાંથી નીકળતાં નીકળતાં અર્શદ ઊભો 
રહી ગયો. “યાર નઈમ ! 


“હું ખરેખર જ રસ્તો. ભૂલી ગયો છું...” 

લાચારીના માર્યા બેઉ એકમેકનાં મોં તાકવા લાગ્યા. 
પછી નઈમ બોલ્યો : “તો પછી હવે કોઈને પૂછી લઈએ. ?' 

“હા, હવે કોઈકને પૂછવું જ પડશે' અર્શદ હારી ગવેલા 
અવાજેબોલ્યો. 

દૂરથી એક વ્યક્તિને આવતી જોઈને અર્શદ બોલ્યો : 
આને પૂછીએ અને પેલાની બાજુ ઝડપભેર ચાલ્યો. પણ એ 
શખ્સ નજીક આવ્યો ત્યારે અર્શદે એને ધ્યાનથી જોયો અને 
એ સ્તબ્ધ થઈ ગયો. પસાર થનાર શખ્સે ઉપેક્ષાભરી. નજરે 
જોયું અને બાજુમાંથી જતો રહ્યો. 

“ઊભો કેમ રહી ગયો ?' નઈમે પૂછયું. 

'યાર મને શક પડયો કે એ હિંદુ છે.” 

વળાંક વળીને આગળ ચાલ્યા તો એક મકાનના 
ફળિયામાં ઓટલા ૫૨ એક ભારેખમ શખ્સ તંગ મોરીનો 
પાયજામો અને સફેદ મખમલનો ફૂર્તો પહેરી મૂઢા પર બેઠો 
બેઠો હુક્કાની નાળ મોઢામાં નાખી ઉદૂં છાપું વાંચી રહ્યો હતો. 
અર્શદે એને જોઈને રાહતનો દમ ખેંઓઓ અને ધીમેથી કહ્યું : 
“આને પૂછીએ.” 

“એને ના પૂછીશ' નઈમે ધીમેથી એના કાનમાં કહ્યું. 

પછી લેઉ ઓટલા પાસેથી બેપરવાઈથી પસાર થઈ 
ગયા. ક 1 અર્શદે પૂછયું : “તને કંઈ શંકા પડી હતી ?' 


નો પછી તેં મને નકામો જ રોક્યો. મેં અનુમાન લગાવ્યું 
જ હતું કે એ મુસલમાન છે.' 

'એટલે જ મેં તને મનાઈ કરી હતી.' 

અર્શદ નઈમના મોઢાને તાકી રહ્યો. પછી દુઃખી થઈને 


લ્ટ્શ 


બોલ્યો : “યાર, તો પછી પૂછવું કોને ?' અને બેઉ લાચારીના 
માર્યા એકમેકનાં મોં તાકવા લાગ્યા. જાણે આ ધરતી પર બેઉ 
એકલા જ રહી ગયા હોય એવું લાગતું હતું, 

“ચાલતા રહેવું જોઈએ' પાછળ. પગલાંનો અવાજ 
સાંભળીને નઈમે કહ્યું અને પછી બેઉ ચાલવા માંડ્યા. 

અર્શદ ચાલતાં ચાલતાં રસ્તા વચ્ચે ઊભો રહી ગયો. 
આસપાસ જોતાં જોતાં બોલ્યો : “યાર આ મહોલ્લો તો મારો 
જોયેલો છે.” 

“એમ ? 

“હ!' અર્શદે આસપાસ વળી એક પરિચિત નજર 
ફેરવી. “હા, બિલકુલ જ, અહીં તો હું ઘણી બધી વાર આવેલો 
છું. અરે વખાર ?... અરે આ વખાર હજી સુધી ટકી છે ?' 
સામે જ વખારમાં એક બાજુ લાકડાં ફડાઈ રહ્યાં હતાં. 
બાજુમાં જ મૂઢા પર એક ભારેખમ શખ્સ બેઠો હતો. એની 
માત્ર પીઠ જ નજરે પડતી હતી. મૂઢાની બરાબર બાજુમાં એક 
મોટા મોઢાવાળો કૂતરો બેઠો હતો. 

“અરે યાર, આ શખ્સ કોણ છે ?' નઈમ મૂઢાવાળા 
શખ્સને જોઈને ચોંક્યો. 

“કોણ છે ?' અર્શદ મૂંઝાયો. 

“આ પેલો મૌલવી તો નથી ને ?' 

“મૌલવી ?' અર્શદે વળી પાછી એની ભયભરી નજર 
એ. પહોળી છાતી પર નાંખી. પેલો ફૂતરો એ બેઉને જોઈને ધીમે 
ધીમે ભસ્યો અને એકદમ જ ઊભો થઈ ગયો. બેઉ વીજળીની 
ઝડપે પાછા ફર્યા અને એ રીતે ચાલવા માંડ્યા જાણે કે દોડતા 
હોય ! 

જરાક શ્વાસ લેવા માટે થોભ્યા. કાન દઈને સાંભળ્યું. 
કૂતરાનો ગુસ્સાભર્યો અવાજ એવો સંભળાયો જાણે કે 
આસપાસમાંથી જ આવતો હોય ! પછી ઝડપભેર ડગલાં 
ભરાવા માંડયાં. એક ગલીથી બીજી ગલીમાં... કૂતરાનો 
ગુસ્સાભર્યો અવાજ ગલીએ ગલીએ.એમનો પીછો કરતો હતો. 

એક ગલીમાં દાખલ થયા તો જોયું કે એક ફાટક 
અધખૂલ્લું છે અને અંદર ભૂસાથી ભરેલો છકડો ઊભો છે. 
એમણે આગળ-પાછળ. નજર નાખીને જોયું કે કોઇ જોતું તો. 
નથી ને... ગલીમાં કોઈ હતું જ નહીં જે જૂવે. એ બેઉ ધીમેથી 
અંદર દાખલ થયા અને બંધ કમાડની પાછળ જઈને ઊભા 
રહ્યા. 

એમણે કાન દઈને સાંભળ્યું. કૂતરાના ભસવાનો 
અવાજ શમી ગયો હતો. હવે એમના હાંક્નાનો અવાજ એટલો 
મોટો હતો કે આખી ગલી એમના હાંફ્વાના અવાજયી જાણે 


જૂન ર૦૦૮ : ૫૬૭ 


ગુંજી રહી હતી. પછી એમણે ડરતાં ડરતાં બહાર ડોકિયું કરીને 
જોયું અને કોઈને ન જોયા એટલે બહાર નીકળી આના. બે 
ડંગલાં આગળ ચાલ્યા ને વળી ઊભા રહી ગયા વળી દીવાલ 
રસ્તો રોકીને ઊભી હતી. 'અરૈ આપણે તો વળી પાછા 
આંધળી ગલીમાં આવી ગવા ” 

પાછા ફરતી વખતે એની નજર તાલપત્રીના પદવાળી 
એ ખડકી પર જઇ પડી જેની આગળ ચટાઈ પાથરીને એક 
ડાળી-જાડી સ્ત્રી સહારના તડકે બેઠી હતી. અને એની તેજ 
નજર એ બેઉ પર ચોંટેલી હતી એમનાં હૈયાં ઘડકી ઊઠયાં 
આ સ્ત્રી ક્યારથી અહીં બેઠી છે ? શું એણે અમને છપાતા 
અને બહાર નીકળતા જોઈ લીધા છે ? પણ એ લોકો પેલી 
સ્ત્રીની નજીકથી એ રીતે નીકળી ગયા જાણે એમને એ. ઘૂરતી 
સ્ત્રીની હાજરી વિશે બિલકુલ ખબર જ ન હોય ખારસા દૂર 
જઈને અર્શદે પાછા ફરીને એક નજર નાખી અને પછી સીધા 
ચાલવા માંડ્યા. એ ઘૂરતી આંખો સતત એમનો પીછો કરતી 
હતી. 

વળાંક વળીને એકે બીજાને જોયો “જતી વખતે તેં આ 
સ્ત્રીને જોઈ હતી ?' 

“તા' અર્શદે જવાબ આપ્યો 

'ખબલર નહીં ક્યારની આપણને જોઈ રહી હતી. ” 
નઈમ બબડ્યો, 

ચાલતાં ચાલતા એમને લાગ્યું કે પાછળની ગલીમાં 
કોઈ સ્ત્રી જોરજોરથી બોલી રહી છે એમણે ડરના માર્યા 
ઝડપથી પગ. ઉપાડ્યા. અને એવી રીતે ચાલવા માંડ્યા જાણે 
ભાગતા હોય. એમના પગ આગળની બાજુએ ડગલાં માંડતા 
હતા પણ એમના કાન પાછળની બાજુએ મંડાયેલા હતા. એક 
ગુસ્સાભર્યો અવાજ એમનો પીછો કરતો હતો. પછી કોઈ 
એકાદ-બે લારણાનાખૂલવાના અતાજ, સ્ત્રીઓ અને.પુરુષોના 
અસ્પષ્ટ અવાજો અને એમણે સાચ્ચે. જ દોડવાનું શરૂ કરી 
દીધું 

“અરે આ તોપાછા આપણે હતા ત્યાંના ત્યાં જ આવી 
ગ્‌વા.' એમણે અચરજથી આસપાસ જોયું એ જ ખાલીખમ 
મેદાન !એક બાજુ જૂતી પુરાણી ઈટોનો ઢગલો પડેલો હતો. 
એક બાજુ તૂટેલી દીવાલનો એ જ બચેલો ભાગ જેના ૫૨ 
કોલસાથી સ્ટમ્પર્નાં નિશાન બનેલાં હતાં. હવે મેદાનમાં તડકો 
ફેલાઈ ચૂઠ્યો હતો. કેટલાક છોકરા ક્રિકેટ રમવામાં મશગૂલ, 
હતા. 

અર્શદ મેદાનમાં અહીંતડીં પડેલા કાટમાળને 


જૂન ર૦૦૮: ૫૧૮ 





સાવચેતીથી જોવા લાગ્યો. તૂટેલી દીવાલ સુધી ગયો. ધ્યાનથી 
જોઈને પાછો ફ્યોં. પાછા આવતી વખતે તે કંઈક શોધતો હોય 
એમ ધ્યાનથી આમતેમ જોતો આવતો હતો. 

“જું જુએ છે યાર ? અહીંથી ચાલ હતે. ” 

'જોઉ છું કે પેલું ઝાડ કવા છે ?' 

એ ચાલતાં ચાલતાં ઊભો રહી ગયો એક ડપાવેકા 
ઝાડના મૂળિવાએ એને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરી લીધો 
હતો. એકધારું એની સામે જોતાં એ બબડ્યો “આ પણ 
કપાઈ ગયું ' પછી નઈમને કહેવા લાગ્યો “ઈમ !આ પેલો 
તડ છે જેની હું તને વાત કરતો હતો' પછી એ શૂળિયાને તાકતો 
તાકતો એ્ત્યાંજ બેસી પડ્યો 'યાર થાકી ગયા, જરાક બેસી 
લઈએ.' નઈમે સંડોચથી ડલું . “હું પેલી સ્ત્રીથી ડરેલો છું 
અહીંથી નીકળી જવું જોઈએ. ' 

અર્શદે જાણે એની વાત સાંભળી જ નહીં. એ 
આસપાસનો દશ્યોમાં ખોવાઈ ગ્યો. હવે સરસ મજાનો તડકો 
નીકળ્યો હતો. ધૂમ્પસ ઊડી ગયું હતું પણ હવામાં મજાની 
ઠંડક હતી. એ તડકે બેસી મેદાનમાં ફેલાવેલાં દરવો જોઈ રહ્યો 
હતો ઈટોના ઢગલાને, તૂટેલી દીવાલને, ક્રિકેટ રમતા 
છોકરાઓને. આ દશ્યો જોતાં જોતા એ ધીમેથી લાંબો થઈ 
ગયો. ચત્તાપડ્યા પડ્યા એ તડકાર્મા નહાતા વાતાવરણને અને 
ઉજ્જવળ આસમાનને જોતો રહ્યો, ધછી એતી આંખો મીંચાવા 
લાગી. 

નઈમ દરેક આવતા જતા માણસને એક ડર સાથે 
જોતો રહ્યો, દરેક વખતે પસાર થઈ જનારને જોયા પછી 
સૂતેલા અર્શદને એ જોતો હતો, કૈટલીય વાર એણે ઉધરસ 
ખાધી. ખોંખાર્યો એ રીતે અર્શદની આંખ ન ખૂલી ત્યારે એણે 
એને ઢઢોળ્યો, અર્શદે ધીમેથી આંખ ખોલી અને નઈંમને જોયો, 

“દિવસ ખાસ્સો ચડ. ગયો છે હવે અહીંથી જલીથી 
નીકળી જવું જોઈએ.” 

જવાબમાં અર્શદે આંખો ચૌળી. આળસ મરડી. પછી 
તડકાથી ઝગમગતા આસમાનને જોયું તડકાથી ઝગમગતા 
આસમાનને જોતાં જોતાં એનાં પોપચાં વળી પાછાં ભારે થવા 
માંડયાં. 

'યાર તડકો બહુ સરસ છે” 

અને ઊઘથી ભરેલી એની આંખો ફરી પાછી મીંચાઈ 
ગઇ 

શિ 
મૂળ શીર્ષક “ડી શત” 


બ્રશ 


(વાત 
અનુનો ઓરડો, 


સરિતાએ. ધીમેથી પાછો ઓરડો ખોલ્યો. એક વિશિષ્ટ 
હવડ વાસ બહાર ધસી આવી અને અચાનક જ આવી પડેલા 
પ્રકાશપુંજથી ઓરડાની સઘળી વસ્તુઓ. જાણે કે આળસ 
મરડીને બેઠી થઈ. ઘર આમ તો ખાસ મોટું નહીં પણ સરિતા. 
તો ય, આ ઓરડો તો હંમેશાં બંધ જ રાખતી. ડરામણી અને 
દુઃખ ભરેલી યાદોને પટારામાં પૂરી રાખવી જ સારી, એવી 
સાદી સમજણ તો એણે કેળવી જ લીધી હતી. હા, થોડા થોડા 
દિવસેપટારો ખોલીને યાદોને જોઈને, ઉખેળીને અને થોડીવાર 
માટેએની સાથે જીવીને ય પણ પાછું એ બધું પૂરી દેવું જ સારું. 
એમાં ય વળી આ ઓરડો તો ખાસ, જ્યારે જ્યારે ખૂલે ત્યારે 
ત્યારે ભોરિંગની જેમ ફૂંફાડો મારતો ખૂલે અને તેના બંધ થયા 
પછી ક્યાંય સુધી તેના દંશનું દુઃખ સરિતાને પીડ્યા કરે. 
સરિતાને ય આ ઓરડો ખોલવો. કંઈ ગમતો નહીં. એ. 
બને ત્યાં સુધી આ ઓરડો ખોલવાનું ટાળતી. પોતાની જાત 
સાથે કદી કેટલાંય બહાનાં કાઢતી. સવારની બપોર અને 
બપોરની સાંજ કરતી. ક્યારેક બે-ચાર દિવસ ખેંચી ય કાઢતી. 
પણ આખરે ઓરડો ખોલે ત્યારે તેણે ધાર્યું હોય એમ જ થતું. 
ઓરડો ખૂલતાંની સાથે જ જાણે માંડ છૂટી હોય એમ “એ' 
આખા ઘરમાં ફરી વળતી. રસોડામાં, ડ્રોઈંગ રૂમમાં, વરંડામાં. 
ક્યારેક ગંદા પગે સોફા ૫૨ ચડી બેસતી તો ક્યારેક સીડી 
મૂકીને માળિયે ચડી જતી. તો ક્યારેક સરિતાના પાલવમાં 
સંકોરાઈને સૂઈ જતી. આખા ઘરમાં જંગલી વેલની જેમ જાણે 
કે ફેલાઈ જતી. સરિતાને તો એનો ય વાંધો ન હતો પણ 
એકવાર ફેલાય એટલે એને વારીને, વાળીને પાછી ઓરડામાં 
લઈ જવી મુશ્કેલ. સરિતા માંડ માંડ એને બધેથી પાછી 
વાળતી. વરંડાની જાળીને પકડીને ઊભાં એનાં આંગળાં માંડ 
છોડાવતી. આંગણામાં બાંધેલા હીંચકા પરથી માંડ ઊભી 
કરતી. બગીચામાં પાણી પીતડાતવા પકડેલી પાણીની પાઈપ તો 
છીનવી જ લેતી. કચરો વાળવા “એણે' ઉપાડેલી સાવરણીને 
સરિતા ફગાવી દેતી. બેદરકારીથી સોફાની ખુરશી પર નાંખેલો 
દુપટ્ટો તેના ખભે ગોઠવતી અને હાથ પકડીને “એને' પાછી 
ઓરડામાં લઈ જતી. પણ “એ' જ્યારે પેલો દુપટ્ટો કમરે 
બાંધીને પગમાં ઘુંઘરૂ પહેરી ઓરડાની વચ્ચોવચ નૃત્ય કરવા 
લાગતી ત્યારે સરિતાની સહનશક્તિની હદ આવી જતી. તે 


ડટા 


ડૉ. રેણુકા પટેલ 


પાસેની ધૂળવાળી ખુરશી પર ધબ દઈને બેસી જતી અને 
'એને' જોયા કરતી. જાત જાતની ભાવભંગિમાઓથી 
લપટાવેલું “એનું' શરીર ક્યાંય સુધી થનગનાટ કર્યાં કરતું. 
પોતાની અંદર જ મસ્ત બનીને “એ” જાણે કોઈ બીજા જ 
ગ્રહની રહેવાસી હોય એમ નૃત્ય કર્યા કરતી અને સરિતા એને 
જોયા કરતી - ક્યાંય સુધી... 

આ “એ' એટલે અનુરાધા. સરિતાની પોતાની અનુ. 
સરિતાની જાણે કે કાર્બન કોપી જ. અને કદાચ એટલે જ 
અનુને જોઇને સરિતાની આંખમાં પ્રેમ અને મમતાની સાથે 
સાથે કંઈક અંશે માલિકીભાવ પણ ઉભરાતો. સરિતાની 
વિશાળ અણિયાળી આંખો, શ્યામ વદન, ઊંચી દેહયષ્ટિ અને 
સુંદર સિમિત અનુને વારસામાં મળ્યાં હતાં. નૃત્ય પ્રત્યેનો એનો 
લગાવ પણ સરિતા જેવો જ. જો કે એ બાબતમાં અનુ સરિતા 
કરતાં ક્યાંય આગળ. નૃત્ય પાછળ તો એ ઘેલી હતી. સાવ 
ગાંડી જ. નાની હતી ત્યારથી માથામાં ખોટા ચોટલા અને 
આંગણામાં ઊગતાં ફૂલોની વેણી નાંખીને તે અરીસા સામે 
કલાકો સુધી નાચ્યા કરતી. સરિતાએ કેટલીયવાર એના ખોય 
ચોટલા અને ફૂલોની વેણીઓ ફેંકી દીધેલાં અને કાન પકડીને. 
એને ભણવા બેસાડેલી. પણ નૃત્ય પ્રત્યે અનુનો પ્રેમ એવો જ 
ગાંડો રહેલો. સરિતાને ઘણીવાર બીક લાગતી. મનહરભાઈને 
નૃત્ય પ્રત્યે પહેલેથી જ અણગમો અને ઉપરથી અનુ ય 
શારીરિક રીતે થોડી નબળી ખરી. એટલે સરિતા એને કેટલું ય 
સમજાવતી, અનુ ડાહી ડમરી બનીને ડોડું ય હલાવતી પણ 
જ્યાં રેડેયો કે કેસેટ પ્લેયર પર કોઈ ગીત વાગે કે એના પગ 
એની જાતે જ લયમાં આવી જતા. સરિતા ગૂંચવાઈ જતી. એ 
વખતે તો સરિતાનાં સાસુ જીવતાં હતાં. એમણે જ તોડ કાઢ્યો 
હતો. “આને આટલો શોખ છે તો કોઈ સારી નૃત્યશાળામાં જ 
દાખલ કરી દે ને ! પધ્ધતિસર શીખે તો ખરી ! પેલા 
ઠ્વારકાદાસની શાળા તો નજીકમાં જ છે. તું કે હું ય લઈ 
આવીએ ને મૂકી આવીએ.' 

“પણ એમને નહીં ગમે બા, એમને કોલ સમજાવે ? એ 
હા જ નહીં પાડે.' “અરે હા શું ન પાડે ? હું કહીશ એને. 
છોકરીને કેટલો શોખ છે !આખો દિવસ નાચ્યા ડરે છે. ડોઈ 
સારો ગુરુ શીખવે તો લેખે ય લાગે. આમ અરીસા સામે ટપ્ય 


જૂન ૨૦૦૮ : ૫૬૯ 


પાડે કંઈ દિ વળે ? 

શનોહરભાઈને ગમ્યુ તો ન હતુંપણ સરિતાનાં સાસુએ 
દરમ્યાનગીરી કરીને અનુને ઠ્રાસ્કાદાસની નૃત્યશાળામાં દાખલ 
કરાવી જ દીધી અત્યત કડક સ્વભાવવાળા અને પરમ 
શિસ્તના આગ્રહી એવા એ ગુરુની અનુ થોડા જ સમયમા પ્રિય 
શિષ્યા બની ગઈ 

જ્યારે જ્યારે ઓરડો ખૂલે ત્યારે ત્યારે સરિતાને આ. 
બધી યાદો ભૂતાવળની જેમ વળગે છે એણે ઝાપટ્યિ લઈ 
ફરીથી ઓરડો સાફ કરવા માડ્યો અનુની એક એક ચીજ 
હાથમાં લઈ સાફ કરી એ ફરી ગોઠવવા લાગી દરેકે દરેક 
ચીજ સાથે એક કથા જોડાયેલી હતી અધ. ધ. કૈટલા બધા 
શિલ્ડ અને કેટલા બધા કપ. આ બનારસપ્રોગ્રામ કર્યો હતો 
ત્યામળ્યો હતો અનેપેલો કપ મહારાષ્ટ્રમા પ્રોગ્રામ કર્યો હતો 
ત્યારે મળ્યો હતો દિલ્હીમાં પ્રોગ્રામ કર્યા ત્યારે તો ખુદ 
વડાપ્રધાને આ ચાદીનો શિલ્ડ આપ્યો હતો અને પેલા 
સર્ટિકેકેટપર તો ખુદ ભારતના રાષ્ટ્રપતિની રાહી વી આર 
પ્રાઉડ ટુસર્ટીફાય ધૈટ. એ વાચવા લાગી 

કેમ ?તું યઆ બધાની લપેટમાં આવી ગઈ ને ? કેવા 
સરસ છે આ બધા શિલ્ડ ? સુદર એવી ધાતુમાંથી બનાવેલા, 
સોનેરી રૂપેરી રગના ચળકતી સપાટીવાળા વળી વચ્ચે 
ઝળહળતા અક્ષરોથી કોતરાયેલુ મારું નામ. કેવુ સરસ લાગે છે 
નહીં ? જે જતર મતર છે એ આ નામનુ જ છે મા, એકદમ 
ગોળગોળ.ચક્ભૂહ, જાણે માયાજાળ. કોઈ એમાથી નીકળેજ 
નહીં. ના હુ નીકળી, ન પપ્પા નીકળ્યા. તુતો જાણે ફસાઈ જન 
હતી કે પછી હવે રહી રહી ને ફસાઈ ગઈ ? 

સરિતાએ હાથમાં લીધેલું સટિફેકેટ ઝડપથી પાછું 
મૂકી દીધુ અને આસપાસ જોયુ કોઈ જન હતુ પણ સરિતા 
જાણે છે એ જહતી અનુ જ જ્યાં સુધી સરિતા ઓરડો 
સાફન કરેત્યા સુધી એ સરિતાની આજુબાજુ ફર્યા જ કરે અને 
સરિતાને એના પગના ઘુઘરૃના અવાજના ભણકારા વાગ્યા જ 
કરે તેણે ઝડપથી ફરી દરેક વસ્તુ એની જગાએ ગોઠવવા 
માડી. 

રેખાચિત્રો ઘેરતા સરિતાને ફાવતા જ નથી એવો એનો 
સ્વભાવ પણ નથી પણ એ દિવશનું અનુનું રેખાચિત્ર એ કોઈ 
પણ ભૂલ વિના દોરી શકે એકદમ સચોટ. આ સામેતા ટેબલ 
પરજએ બેઠી હતી. એક જપગરમાં એણે ઘુઘરુ બાંધ્યા હતા. 
અને મોટેભાગે એના પ્રિય આસમાની રગના સલવાર કમીઝ 
પહેર્યા હતાં એ તો એનો રિયાઝનો સમય હતો રિયાઝનો 


જૂન ર૦૦૮ ૫૭૦ 





સમય બગડે એ એને સહેજેય ન પોસાય. ગુસ્સે થઈને બૂમો 
પાડવા લાગે પણ એ દિવસે સરિતા રૂમમા આવી ત્યારે એ 
સામેની ખુરશી પર પગ ટેકવીને હાથમા ઘુઘરુ લઈને કંઈક 
વિચારેચડી ગઈ હતી. 
શુથયુબેટા ? 
એણે સરિતાની સામે જોયુ હતુ આખોના ખૂણે 
છવાયેલી ભીનાશ સરિતાએપકડી જપાડ હતી. 
મા, હું આ ન પહેરુ તો ? 
ન પહેરુ ? એટલે ? 
એટલે હુઆમ, આ રીતે નૃત્ય કરતાનું છોડી દઉ તતો, 
આ રાત દિવસની દોડધામ, આ ઢગલાબધ કાર્યકમો, આ 
કેટલુય ટ્રાવેલીગ આયોજકોની જોહુકંમી બધુ જ છોડીને 
પાછી માર ગુરુજી પારે જતી રહુતો ? 
સરિતા ખુરશી ખસેડીને તેની સામે બેસી ગઈ હતી 
કેમ આમ કહે છે ? આ બધું નથી ગમતું ? આટલું નામ, 
આટલી સફળતા ” 
અનુ એક ક્ષણ રોકાઈ એનો અવાજ જાણે કે થોડો 
દંઢ બની ગયો. 
સાચું કહું, હદયથી કહુ તો નથી ગમતુ મા હું કોઈ 
સફળતા કૅપૈસા માટે નૃત્ય નથી કરતી. મારે કરવુ જ નથી.હું 
તો કથકને ચાહુ છુ પ્રેમ કરુ છુ મારે તો નૃત્ય કરવુ છે મારા 
પોતાના માટે, નિજાનંદ માટે. કોઈ પણ જાતની શરતો કે બધન 
તિના. પણ જ્યારે જ્યારે મારી જાતને ઢઢોળું છુ, ત્યારે લાગે છે 
કે હુજેચાહુ છું તે તો ક્યાય છે જ નહીં. મારુ નૃત્ય તો જાણે 
છાપાની કોલમોમા, ટી.વી.નદ ઈન્ટરબૂમા, પપ્પાની ચેકબુકોમા, 
બેન્કની પાસબુકોમાં બધ જ થોડુ થોર્ડું વહેંચાઇ ગપુ છે 
બેટા. 
જવા દે મા તને નહીં સમજાય કદાચ કોઈને વ ન 
સમજાય. આમે ય હુ બધાને થોડી ઘેલી જ લાગુ છું પણ શુ 
ઘાય ? હુ જાણુ છુ, આ નૃત્યશૈલી જ મારી નથી. ના મારી,ન 
મારા ગુરુજીની આ તો મારા પર લાદેલી શરતો છે જેની 
કિમત હું ચૂકવી રહી છું પ્રશસાના ફૂલો તો મને ય ગમે, દરેક 
કલાકારને ગમે. પણ મને તો આ બધા ફલો પ્લાસ્ટીકના જ 
લાગે છે 
દીકરીની વેદના હદયને ન સ્પર્શી હોય એમ સરિતા 
કહે તો તે એ જુઠી જગણાય,પણ હદયના હાર સજજડ રીતે 
ભીડાઈ ગવા છે ઘરમ! ધીરે ધીરેપૈસ્રા આવી રહ્યા હતા. સૂખ 
સાહ્યબી અને સગવડોની બધી ચીજો વધી રહી હતી. એ 


હટ 


બધાંની આદત પણ પડી રહી હતી. એ બધું નથી ગમતું એમ 
તો કઈ રીતે કહી શકાય ? અને વળી રેશમી ગાંઠોની 
લાક્ષણિકતા ય એ જ. જેટલી છોડવા પ્રયત્ન કરો એટલી વધારે 
ને વધારે ગૂંચવાતી જ જાય. મનહરભાઈ તો આવું બધું સાંભળે 
જ નહીં. સરિતા જો એમને કંઈ કહેવા જાય તો એ તો છણકો 
જ કરે. “નિજાનંદ' આત્માનો આનંદ ? એ કઇ બલા છે ? 
નાચવું એટલે વળી નાચવું. લોકો કેટલાય ટાંટિયા ઘસે ને 
તિકડમ લડાવે ત્યારે એકાદ કાર્યક્રમ માંડ મળે ને એ ય 
કાર્યક્રમ સફળ થવાની કોઈ ગેરંટી નહીં. પૈસા ને સ્પોન્સર ને 
એવું બધું તો ભૂલી જ જાઓ. તારી છોકરીને મળ્યું છે એની 
કિમત નથી. ચરબી છે ચરબી. તારી છોકરીને સમજાવ. બધા 
લાગણીવેડા મૂકી હું કહું તેમ કરે. માળી હારી ઘેલી તે ઘેલી જ 
રહી.” 

આ મનહરભાઇને ય શું કહેવું ? પહેલાં તો નૃત્યના 
નામથી જ નાકનું ટીચકું ચડાવતા હતા. પણ અનુને પહેલો દસ 
હજારનો પુરસ્કાર મળ્યો ત્યારથી તેમણે સઘળાં સૂત્રો પોતાના 
હાથમાં લઈ લીધાં છે. કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવું, તારીખો 
નક્કી કરવી, આયોજકો સાથે માથાફોડ, સ્પોન્સર કરનારી 
કંપની સાથે વાટાઘાટો, સઘળું એ જ સંભાળતા. ઉપરથી 
કાર્યક્રમોની વીસીડી, સીડી તૈયાર થાય તેનો પ્રચાર, વેચાણ, 
રોયલ્ટી, એ બધાંયની વ્વસ્થા એ જ કરતા. આમે ય 
સંપર્કોની માયાજાળ રચવાની તેમની આવડત કાબિલે તારીફ 
હતી. ગમે ત્યાંથી પ્રોગ્રામ ઘસડી જ લાવે. અનુની પ્રગતિનું એક 
એક પગથિયું ઘણી ચીવટથી એ ગોઠવતા અને અનુને હાથ 
પકડીને ચડાવતા. અનુ ચડતી ય ખરી પણ દરેક પગથિયે એ 
પાછળ ફરીને પગથારે ઊભેલી સરિતા સામે આશાભરી આંખે. 
મીટ માંડતી. 

સરિતાએ. છેલ્લી પ્રતિમા સાફ કરવા હાથમાં લીધી. 
ખૂબ જ સુંદર પ્રતિમા હતી. અનુએ જીતેલો છેલ્લો પુરસ્કાર- 
રાધાકૃષ્ણની કાંસાની અદ્દભુત મૂર્તિ હતી. કેરાલામાં કોઈ 
લોકમહોત્સવ હતો. અનુની તો. જો કે સહેજે ય ઈચ્છા ન હતી. 
કાર્યક્રમની તારીખ આવી ત્યારે જ એણે વિરોધ કર્યો હતો. અને 
બાપ-દીકરી વચ્ચે ચકમક ઝરી ગઈ હતી. 

“પપ્પા, આ કાર્યકમની ના જ પાડી દેજો.' 

ભારે નથી જવું. મારી એમ.એ.ની એકઝામ છે. ડેઈટ 
ક્લેશ થાય છે.' 

“એમ.એ.ની વળી કઈ એક્ઝામ ?' 

“એમ.એ. પાર્ટ- વનની વળી. બીજી કઈ ?' 


બ્ટ્ણ 


“તે એ પછી આપજે” 

પછી ક્યારે ? મારું વર્ષ ન બગડે ?' 

“તો ન આપતી. તારે વળી એમ.એ. કરીને શું કામ 
છે ? 

“લીઝ પપ્પા, ખોટી વાતો ન કરો. આટલા બધા 
પ્રોગ્રામ કરીએ જ છીએ ને ? એક ન કરીએ તો વ શું ખાટું- 
મોળું થઈ જવાનું હતું ?” 

મનહરભાઈ તો ભડક્યા જ. “લો, બોલ્યાં, શું ખાટું 
મોળું થવાનું હતું. જે બાબતમાં સમજણ ન પડે તેમાં ટૅ ટૅ 
કરવાનું તું બંધ જ રાખ. કેરાલા મહોત્સવની પ્રેસ્ટીજ ખબર છે 
? મારે પેલા સુબ્રમણ્યમ સાથે વાત થઈ છે. એકવાર તુંઆ 
જીતે, અરે જીતે શું એકથી ત્રણમાંય આવે તો. જૂનમાં પેલો 
ચેન્નઈમાં રાષ્ટ્રીય મહોત્સવ છે એમાં તારી એન્ટ્રી પાકી. તારી 
પાસે એના પછી પાણી પીવાનો ય સમય નહીં હોય. એમ.એ.- 
એમ.એ. શું કરે છે ? એમ.એ.માં શું દાટ્યું છે ?' 

અનુએ તોય લાખો દલીલો કરી. કેટલોય વિરોધ કર્યો. 
અરે સરિતા સાથે ય ઝગડી. પણ મનહરભાઈ કોઈનું માને ? 
ધરાર એને ઢસડીને જ ગયા. જતી વખતે એવી તો એ 
ગુસ્સામાં હતી કેપાછળ વળીને સસ્તા સામે જોયું ય નહીં. દર 
વખતે તો જતી વખતે કેટલાંય લટુડા-પટુડા કરતી હોય પણ 
આ વખતે તો જાણે સરિતા છે જ નહીં - ઘરમાં જ નથી. 
સરિતાનેય થોડુંખરાબ લાગ્યું હતું પણ શું થાય ?એ તોગઈ 
જ. જઈને ત્યાં જીતી ય ખરી. પણ ગઈ તે ગઈ જુ પાછી આવી 
જ નહીં. પાછો આવ્યો લાલ લાલ ડાઘાવાળી સફેદ ચાદરમાં 
લપેટાયેલો તેનો દેહ. અનુ અને મનહરભાઈના મૃતદેહ આ જ 
ઓરડામાં લાવવામાં આવ્યા હતા. સગાંવહાલાં અને બીજા 
લોકોથી ઘર ઉભરાઈ ગયું હતું. સરિતા સ્તબ્ધ થઈ ગઈ હતી. 
જેઉંમરમાં તેને શણગારીને સાસરે વિદાય કરવી જોઈએતે જ 
ઉમરમાં આ જ ઓરડામાંથી સરિતાએ. એને છેલ્લી વિદાય 
આપી હતી. એક જ ઝાટકે જાણે ઘર ખાલી થઈ ગયું હતું. 
સરિતાના હદયને એવો તો આઘાત પહોંચ્યો હતો કે એ 
હૈયાફાટ રુદન પણ કરી શકી ન હતી. 

દિવસો સુધી તેપછી આ ઓરડો બંધ જ રહ્યો. સરિતા 
એને ક્યારેક ધીમે ધીમે ખોલતી પણ અનુ જાણે એને દોડીને 
તળગી પડતી. સરિતા ગભરાઇને બારણાં ફરીથી સજ્જડ રીતે 
વાસી દેતી. કોઈ કોઈ વાર સરિતાને બીક લાગતી. લોકો કહેતા 
કે કોઈનું યુવાનીમાં મૃત્યુ થાય તો એનો આત્મા... - શું અનુનો 
આત્મા અવગતે ગયો હશે. ? કલાની, ભાવનાની, આત્માની, 


જૂન ૨૦૦૮ : ૫૭૧ 


સવેદનાની ક્ષિતિજોની પેલે પાર શુ હજી એ ભટકી રહી હશે ? આરનંદખોઈને માન-અકરામ અનેપ્રસિદ્ધિના કાટાળ! વનમાં 
જ્યા હદય, આત્મા સાથે શરીર એકાકાર થઈ ઈશ્વર સાઘે ખોવાઈ ગયુ તે નૃત્યાગના હુ હજીય તેને શોધુ છું મારા 
પોતાનો સંવાદ સાધ છે ત્યા સુધી હજી એ નહીં પહોંચી પોતાના નૃત્યને મને. મારા ભ્રામક અસ્તિત્વનું તર્પણ વળી 
હોય ? સરિતાને સમજાતુ નથી. જ્ઞાતિના મહારાજે અનુ પૈલો મહારાજ શું કરતો તો ? મારુ તર્પભ્ર તો. ' 
પાછળ જાત જાતની વિધિ કરાવી છે જે સરિતાએ શ્રદ્ધાપૂર્વક સરિતાએ ઊભા થઈને અવશપણે જ ભીત પર લટકતા 
કરીયછેપણ તો ય અનુને સાચુ તર્પણ મળ્યુ કેની એવિષે અનુના ઘુઘરુ હાથમાં લીધા અને ઘરની બહાર નીકળી રસ્તા 
સરિતા ચોક્કસ નથી. એ તો કદીક રાત્રે ઊઘમાથી જાગી જાય પર ચાલવા લાગી, 
છે ત્યારે અનુ એને તીદ્રતાથી યાદ આવી જાય છે અનુ તેની સુદર નાનકડુ ઘર હતૃ એ. નાનકડા આંગણામાં 
સાવ પાસે, તેને વળગીને સૂતી હોય એમ એને લાગે છે ગુલાબના છોડ હતા અને મોગરાની વેલ પણ હતી જાસુદ 
તેણે ઓરડામાં ચારે તરફ નજર કરી અનુના મોહક ચંપો, બારમાસી, મધુકામિની કેટલુ બધુ કોઈએ ખૂલ 
પરફ્યુમની સુગધથી જાણે ઓરડો મહેકી રહ્યો હતો ખુલ્લી માતજત કરીને બગીચો ઊછેયોં હતો સરિતાએ આગળ 
બારીમાથી પવનની એક લ્હેરખી આવી અને દીવાલ પરના વધીને બેલ મારી થોડીવારમા બારણુ ખૂલ્યુ દ્વારકાદાસ જ 
તેના ઘુઘરૃ હલી ઊઠયા. જાણે કે અનુ ખડખડાટ હસીપડી હતા. સરિતાને જોઈ બે ક્ષણ માટે સ્તબ્ધ થઈ ગયા પછી 
કેમમાં ?તુવથાકી ગઈ નેમારાથી ?કેપછી મારી બીક બોલ્યા, બ્હેન, તમે ? 
લાગૈ છે ? છૂટી જવુ છે ને મારાથી ? તને એમ કે પેલો સરિતાના હાથમા ઘુઘરૃ હતા આવેશથી તેનું શરીર 
મહારાજ ચાર સાચા ખોટા મત્ર બોલશે એટલે મારું તર્પણ થઈ ધ્રૂજી રહ્યુ હતુ અનુપમ સૌદર્યથી દીપતી આખોમાંથી અશ્રુ 
જરો ? મને મોક્ષ મળી જશે એમ ?અરેમા, હું તો નૃત્યાગના. વહી રહ્યા હતા. તે ત્યા જદ્દારડાદાસજીના ઘૂટણિવે પડી ગઈ 
મારા નૃત્યની પાછળ ગાંડીયેલી નૃત્યાગના. જેનુ નૃત્ય આત્માનો 'મહારાજ મને કથક શીખવશો ? 


લક્ષમા એને અગેનો વિવાદ આવ્યો હોય પણ એના વસ્તુ ને નિરૂપણાનો સ્વાભાવિક જ ખયાલ ન હોય £ દ. ૧ 
એ સૌ વાચી શકે દલિત મિત્રો અને ઉમાશકર વચ્ચે આ સદર્ભે થવેલી ચર્ચા ચદુ મહેરિયાની રટ 1 પ 
દસ્તાવેજી નોંધ મારફત ગયા અડમા (૧૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮) મૂકી ત્યારે જ ઢેડના ઢેડ ભગી 
ઉતારવાનું બન્યુ હોત તો એ રૂડું થયુ હોત. વાચક જોશે કે અહીં જો સામાજિક વાસ્તવનું લગારે 
દિલથોરી વગરનુ આલેખન છે તો આપણા હાડમાં પચેલ ઊંચનીચ અગે (સ્વામી આનદ જેને 1 “(01 19 
હિદુસમાજના હાડનુ કેન્સર કહેતા, એને અગે) અસમતિ અને આલોચના પણ અસદિમ્ધપણે એટલી 149. હ 
જ અસરકારક ધોરણે ઊતરી આવી છે ગામડું કહેતાં જે એક રોમેન્ટિક ભાવસૃષ્ટિ જાગવી ક્યારેક | 
સ્શભારિક હશે, એવી અસલિયત રજૂ કરશમૂઃ 6મ#શકર એક સરેદનપટુ બોટ્દિક તરીકે અહીં “ 
ઝળકી રહે છે કદાચ, દર્શક ને ઉમાશકર એ બે આપણા એવા સર્જકો શિક્ષકો અને બૌદ્ધિકો છે જેમણે માર્ડ્સાને ગાધીસાત્‌ કરી 
પોતાનાં ઓજારો ઊંજ્યા છે અને સમજને વર્ગ અને વર્ણ બેઉ ધોરણે સાફ કીધી છે વર્ગખડમા આ વસ્તુ મૂકતી વેળાએ દલિત છાત્ર 
કે દલિત અધ્યાપકને ક્ષોભ થાય એ અનુમાન અવશ્ય ્ચિંત્ય છે પણ સ્નાતક-અનુર્નાતક કક્ષાએ છાત્ર અને અધ્યાપક બેઉ કને 
એક પુખ્તતા અપેક્ષિત છે અને સહદયતાની કેળવણીના આ પડકારથી પરહેજ કરવાપણુ નથી. ઉપરાત ગેરસરકારી-ગેરયુનિવર્સિટી 
રાહે સમાતર સાહિત્ય શિબિરો થકી આ પ્રકારની રચનાઓની વાચના, એંતર્વાચના અને અંતર્યાત્રાનો ઉપક્રમ પણ વિકસાવવા જેવો 
છે નહીં તો ભેદની ભીંતો ભાગશે કેમ કરીને, એટલે કે સમજનો દુર્ગભેદ થશે કેમ કરીને ? 
છ 
પ્રકાશ ન્‌. શાહ 
તત્રી નિરીક્ષક 
વિચારપત્ર નિરીક્ષક (૧ મે, ૨૦૦૮)મા ઉમાશકર જોશીના નાટક ટેડના ઢેડ ભગી ને પુનર્મુદ્રિત કરતાં 





ક્ટ્ટશ 


જૂન ૨૦૦૮ પહર 





(લલિતનિબંધ) 
નહાવું-ધોવું 


નહાવા ધોવાનું પતાવું' - આ શબ્દપ્રયોગ આપણે 
અત્યંત સાહજિકતાથી તાતવાતમાં કરીએ છીએ. આમાં નહાવું 
એટલે શું એ તો જાણે સ્વયં સ્પષ્ટ છે પણ ધોવું એટલે શું એવો 
મ્રશ્ર પેદા કરી શકાય એમ છે. સામાન્ય રીતે ભારતીય અને 
ખાસ કરીને ગુજરાતી ગ્રામજીવનની પરંપરામાં સ્નાનાર્થે સહુ 
કોઈ -ખાસ કરીને પુરૃષવર્ગ કાં તો ગામની બહાર નદીએ. જતો 
હતો. અથવા કોઈ સાર્વજનિક કૂવાને કાંઠે, કૂવામાંથી પાણી 
સીંચીને સ્નાનવિધિ આટોપાતો. આ આટોપણની સાથે જ 
ઘણુંઘરું સ્નાન કરનાર પોતાનાં વસ્ત્રો - વિશેષતઃ ધોતિયું અને 
પહેરણ કે એવું જ કંઈક જાતે જ ધોઈ લેતા, આને કપડાં 
છબછબાવી નાખ્યાં એવું કહેવામાં આવતું. છબછબાવવાની 
આ ક્રિયામાં કોઈ સાબુની જરૂર પડે જ એવું જરૂરી નહોતું. જોકે 
આ ધોવાની ક્રિયાનો સંકેત બીજી રીતે પણ સૂચવી શકાય એમ 
છે. 

શૌચાદિ ક્રિયા માટે પુરૂષવર્ગ જ્યારે નદીએ સ્નાનાર્થે 
જતો ત્યારે સ્નાન પૂર્વે વગડાના એકાંતમાં આ કાર્ય સંપન્ન 
કરતો. આના માટે લોટે જવું, જંગલ જવું, દિશાએ જવું કે પછી 
હાથમાં કળશો એટલે કે લોટો લઈને જવાનું હોવાથી કળશે જવું 
એમ કહેવાતું. સ્નાન પૂર્વેની આ ક્રિયા નદીની આસપાસ જ 
પતાવાતી એટલે એમાં પણ ધોવાનો સંકેત છે. એક કારણ એ 
પણ છે કે વસ્ત્રોની ધોણ્ય, પ્રત્યેક પરિવારમાં સામાન્યતઃ 
સ્ત્રીઓ પોટલું બાંધીને બપોર પછી નદીકાંઠે એ માટે ખાસ 
મુકરર થયેલા ઘાટ કે છીપરે જઈને પતાવતી. આમ હોવાથી 
ધોણ્ય સાથે ધોવાને પ્રત્યક્ષ સંબંધ હતો. 

ઘરેથી નીકળીને નદીએ નહાવા જવાનો કંઈ મુકરર 
સમય નહોતો. એક ડેલામાં સામસામે રહેતા અને પછી શેરીમાં 
છૂટાછવાયા. રહેતા બ્રાહ્મણવાડાનો સહુ પુરુષવર્ગ હાકોટા- 
પડકારા કરીને એકીસાથે સ્નાનાર્થે નીકળતો. જો કે આની સંખ્યા 
ચાર-પાંચ કે છથી વધુ ક્યારેય ન થતી. સાથે ચાર-પાંચ સગીર 
વયનાં બાળકો પણ. હોય. એક-બે. જણના હાથમાં કડિયાળી 
ડાંગ પણ હોય જેને અમે ડંગોરો કહેતા. આ ડંગોરો ગામથી 
નદીએ. જતા માર્ગમાં કેડી ઉપર ક્યાંક કાંટા કે ઝાંખરાં વેરાયાં 
હોય તો એને દૂર કરવાના ખપમાં આવતો. કોઈ વાર ભૂરાર્યું 
ઢોર કે અજાણ્યું ફૂતરું રસ્તો આંતરે તો. એનેય હડસેલવામાં 
ખપમાં લેવાતો. 

નહાવા જઈએ. એટલે સાથે સાબુ હોવો જ જોઈએ એવો. 
કોઈ વિશેષ નિયમ ત્યારે અમલમાં આવ્યો નહોતો. બે-ચાર 
દિવસે કોઈકને એવું લાગે કે ધોતિયું કધોણું થઈ ગયું છે ત્યારે 


બ્ટ્ણ 





દિનકર જોશી 


સાથે સાબુ લેવામાં આવે. નહાવાના અને ધોવાના એમ બે 
પ્રકારના જુદા જુદા સાબુ હોઈ શકે છે એની તો કોઈ કલ્પના જ 
નહોતી. ધોતિયું ધોવા માટે લીધેલો એ જ સાબુ પંડે ચોળીને 
ચોખ્ખાચણક થયાનો સંતોષ લેતા. સાબુ ન હોય અને દેહ ઉપર 
ક્યાંક કથોરો ડાઘ પડી ગયો હોય જે વહેતા પાણીમાં અર્ધો 
કલાક બેઠા પછીય અને સાત વાર ડૂબકી માર્યા પછીય જતો ન 
હોય ત્યારે માટી, ધૂળનું ઢેફું કે પછી ઈંટ કે નળિયાનો ટુકડો 
ઘસવાના ઉપયોગમાં લેવાતો. આ ટુકડાને ઠીકરી કહેતા. નહાવા 
જતી વખતે દરેકની બગલમાં એક વીટો હોય, આ વીંટામાં 
ક્યારેક ટુવાલ અને ક્યારેક ટુવાલ તરીકે વપરાતો જાડા વસ્ત્રનો 
એકાદ ટુકડો પણ હોય, ધોતિયું, પહેરણ અને ચડ્ડી કે બાંડિયા 
જેવાં નહાઈને બદલવાનાં વસ્ત્રો પણ આમાં જ હોય. 

નહાવાનો ઊંડાણવાળો ભાગ ધરો કહેવાતો અને 
છીછરા ભાગે વસ્ત્રો ધોવાનું અને શિયાળો હોય તો માત્ર 
અધોવસ્ત્ર વીંટાળીને અર્ધોપોણો કલાક સૂર્યના તાપમાં દેહને 
તપાવવાનું કામ ચાલતું. આ છીછરા ભાગે જે પથ્થર ઉપર વસ્ત્રો 
છબછબાવતાં એને ખડડું કહેતા. ધોવાવેલાં વસ્ત્રો 
ઊંચાણવાળા ઢોળાવ. ઉપર સૂકવી દેતા અને સુકાતાં એ વસ્ત્રો 
હવામાં ઊડી ન જાય એ માટે એની ઉપર પથ્થરોનું ભારણ 
મૂકતા. 

અમારા વડીલો પૈકી કેટલાક એકલપંડે મુંબઈમાં વસતા 
અને વરસે - છ મહિને જ્યારે આંટો મારવા આવે ત્યારે 
નહાવાના સુગંધી સાબુની ગોટી સાથે લઈને આવે. આ ગોટી 
અમારા માટે ત્યારે ભારે વૈભવની નિશાની હતી. ગોટીનો સાબુ 
પંડ ઉપર ઘસીને અમે પાણીમાં ઉતારી ન નાખીએ એ માટે 
વડીલ પોતાની બંને હથેળીઓમાં સાબુ ઘસીને અમારા દેહને. 
ચોળતા. જે દિવસે આ સુગંધી સાબુથી નહાવાનું સદ્ભાગ્ય 
સાંપડે એ દિવસે અમે બાળકો પરસ્પરની પાસે ઊભાં રહીને 
ઊંડા ઊંડા શ્વાસ લેતાં. 

નહાવા જવા માટેના માર્ગમાં આગળ જતાં જમણી તરફ 
સ્મશાન આવતું. સ્મશાને ભૂતડાં ફરતાં હોય એવી લોકવાયકા 
અમારું બાળમાનસ સો ટકા સાચી માનતું. ખિસ્સામાં લોખંડનો 
ટુકડો રાખ્યો હોય તો ભૂત પાસે ન આવે એવો નુસખો. કો'કે 
દર્શાવેલો એટલે અમે બાળકો ઘણુંખરું લોખંડનો એક ટુકડો 
ખિસ્સામાં રાખતાં. પછીથી કોઈએ કહેલું કે ગાયત્રીમંત્ર કે 
હનુમાનચાલીસા બોલીએ. તો પછી આપણે ભૂતથી ડરવાનું ન 
હોય, ભૂત આપણાથી ડરે. ભૂત આપણાથી ડરે એ કલ્પના ભારે 
રોમાંચક લાગતી એટલે અમે ઢોળાવ ઊતરતાંવેંત જેવું સ્મશાન 


જૂન ૨૦૦૮ : ૫૭૩ 


દેખાય કે તરત જ ગાયત્રીમંત્ર અથવા હનુમાનચાલીસાનો 
મનોમન પાઠ કરવા માંડતા. પાઠના આ શબ્દો ઉપર ત્યારે 
અદ્ભૂત શ્રદ્ધા હતી. શબ્દો ઉચ્ચારાતા હોય ત્યારે મુદ્લ ડર 
લાગતો નહીં. ગાયત્રીમાતા કે સ્વયં હનુમાનજી આપણી સાથે 
હોય પછી ભૂતમા શા ભાર છે? શબ્દ પરની આ અપાર શ્રદ્ધા 
આજેક્યાંય શોધી જડતી નથી. બાળપણ ખૌયું એ સાથે જ જાણે 
કૈ આ શક્દ-શ્રદ્ધા પણ ખોઈ નાંખી હૌય એવું લાગે છે 
ગાયત્રીમંત્ર કે હનુમાનચાલીસાના શબ્દો હજુ એના એ જ છે 
પાઠ હજૂય મોઢે છે પણ પેલી શ્રદ્ધા ક્યાંથી લાવવી? 

અમે બાળકો ક્યારેક બપોર ઢળ્યા પછી બા, કાકી કે 
ભાભુ સાથે પાણી શેરડે વેઓ ધોણ્ય ધોવા જાય ત્યારે એપની 
સાથેવ જતા. બે-ત્રણ સ્ત્રીઓ સાથે મળીને વસ્ત્રોનું પોટલુ વાળે, 
બાલદી જેવું એકાદ પાત્ર પણ સાથે લે અને ધોવા માટેનો સોળુ 
ડબલ બી અને ૫૦૧ આ બેય ધોવાના સાબુની ત્યારે 
બોલબાલા હતી. વહેતા પાણીમાં ખડકા ઉપર વસ્ત્રો ઉપર 
ધોકો પછાડી પછાડી મેલ કાઢવામાં આવતો, મેલ જો હાથથી 
નીકળતો ન હોય તો મદિરે વધૈરેલા શ્રીફળનાં છાલકાં આવા 
તાકીદના સમયના ઉપયોગ માટે સાથે લીધાં જ હોય આ 
છાલકાં ઘસીને ડાઘ દૂર કરવાર્મા આવે અમે બાળકો કાકી, 








ભાભુ કૅ ભાભીએ સૂકવેલાં વસ્ત્રો ઉપર મૂકવા માટે પથ્થરો 
વીણી લાવીએ. આ પછી પેલો સ્ત્રીતર્ગ પોતાનાં ભીનાં વસતો 
સાથે નદીના વહેણમાં નહાવા ઊતરે અને ત્યારે દેરાણી, 
જેઠાણીનો વાંસો ચોળી આપૈ અને જેઠાણી, દેરાણીના વાળ ધોઈ 
આપે આ બધું એટલી બધી સાહજિકતાથી થતું હોય કે એમાં 
કૌઈને ડશું જ જોવા જેવું ત લાગે. પરસ્પરના વાંસા ચોળતી 
વખતે સ્ત્રીઓ ઠીકરીનો ઉપયોગ પણ કરે 

ધૌણ્ય લઈને આવર્તા-જ્તાં આ સ્ત્રીવર્ગની નજરે 
મારગમાં ડ્યાંય હોરે કરેલો પોદળો, નજરે પડે તો તરત જ કો'ક 
બોલી જ ઊઠે, “ભાભીજી, ઓલા પોદળામાં હાંઠીકડું ભરાવી 
દૌ' આ છંઠીકર્ડું એટલે ઘાસના રુકાપેલા રાડાનો અથવા 
સુકાયેલી ડાળીના લાકડાની કોઈક લાંબી સળી. પોદળામાં આ 
રીતે સાંઠીકર્ડું ભરાવી દીધું એટલે પછી એ. પોદળો, છાણા 
વીણતા માટે ત્યાંથી પસાર થનારી બીજી કૌઈ સ્ત્રી હાથમાં ન લે. 
સૌંઠીકડું ભરાનું એટલે એ પોદળો પોતીકો થઈ ગયો. અને 
બીજા સહું માટે પારકો, બીજે દિવસે વગડામાં છાણાં વીણવા 
જતી વખત્તે એ જ સ્ત્રી પેલો પોદળો પોતાના સૂંડલામાં 
સાહજિકતાથી લઈ લ્યે, ગામડાની આ એકેય સ્ત્રી સંસ્કૃત કે 
અંગ્રેજી તો શું, ગુજરાતી કક્કો સુધ્ધાં માંડ જાણતી. રામનવમી 





હાદા ટાટા -4””-ઝ%' ફકિન્ઝુઇજ-..-. 
જત્‌ જણાવાનું તને-૩ 
૧૪૦૫ 11:02 10 1લ 700 ડઝ - 3 
છબ યાવ્ટ 00513121 સળપડડ ક્લ્લતટ ૦0) ઢ [ટ 1યાણડ, રી સજન ! 
કાનન તાક કઝર! જત જણાવાનું તને કે તું બધું જાણે, સજ 
016 11: 10 1ણ 0૫ 12100 1 10109%, 00 131037 (૪૯૫18 10૪2 ! અલ્ય અક્ષર જોઈને ઓછું રખે આણે, સજબ ! 
૧૯ લંપટાધતલ ઊં 9%0૪તૈફ 13 101 1100101911 10 |/0૫, ઝ૯ 1 શબ્દનું તો પોત તારાથી અજારશ્યું ક્યાં હતું, 
10019 પણ હ્તાત2016,116% કપ્ળાતે કી હ તત્ર 13001લા3 છે જ એવા, અટકીને ઊભે ખરે ટાણે, સજન ! 
હાર તણ 1 54૪ હત 11૫1૪ 10પટ ! 
02, જળ કક પા 5 ઇલુ ક્તાઈલ્ત છં (13 300: દીળઇ 10૦૮! શું લખાતું એની તો પૂરી ખબર અમને નથી, 
1805 તપ તેદટ#5 058 2 ડરી છટ રત હ ક્તરાતેપણણર, આ. કલમ કંઈ આડીઅતળી લીટીઓ તાણે, સજન ! 
1 ળા) પાલા કળા, 10૬૯ ! 
પ પ સાંજના કાગળ કલમ ને દોત લઈ બેઠા છિયે, 
દત્ટાાુા,0ાણાક ડામ જીપી છમ, ી । 
વૃધ્ધા ટતતે 0112.0દ છા ₹001,10૪2 ! ને હજી તો વાટ સંકોરી રહ્યા વા'ણે, સજન 
44 લડકા, ભાલા ૧ જળાળફટ2113ળાઈ કોઉ બીજાને કહું તો એ નકી હંસી કરે, 


૪॥00ઘ ડત છુ સ) પાટ !0પ્ટ! 


આ વીતક તારા વિના તો કોણ પરમાણે, સજન ! 


ઇલા રીડ ધહ ટલા ઝરાંડટ, ઈટ પ્ત્જાાત ફાટા? છટા દા ૦ તટ, જપ ! 


1૭ છાણ /0॥ ૧ણ તત્લ ઢ5 પત 1115 છવુટર્તનાત્ટ 0 ૪૦૯૭ ? 


530 કઝ પપ, 1091 


(11 તાણા 1978) 
1)લાતત ડાર 
1 4॥ારાસ્તં 19 પંસદ [૩ 


જૂન ર૦૦૮: ૫૭૪ 





(૧1 જાન્યુ, ૧૯૭૮) 


રાજેન્દ્ર શુક્લ, 


કે જન્માષ્ટમીના ઉપવાસ કરતી અને બહુ બહુ ત્તો 
જ્યાપાર્વતીનાં વ્રતો કરતી પણ પ્રામાણિક્તાનો પહેલો પાઠ એ 
ગળથૂથીમાં જ શીખી હતી. આજે પોદળા અને સાંઠીકડા તો શું 
પણ આખા ને આખા પહાડોને ઓહિયાં કરી જનારાઓને જોઉં 
છું ત્યારે એમ થાય છે કે અરેરે! આપણે શું આ અશિક્ષિત 
ગણાતી મહિલાઓમાંથીય ગયા? જેને આપણે સુધારો કહીએ. 
છીએ એ. જ શું આ સુધારો છે? 

ઘણાં વર્ષો પછી જ્યારે પહેલી વાર પ્રવાહી સાબુ જોયો 
ત્યારે પણ ભારે આશ્ચર્ય થયેલું. સાબુની નક્કર ગોટી ક્યાંક 
પાણીમાં પડીને ઓગળી ન જાય એનું અમે ખાસ ધ્યાન રાખતા. 
અહીં તો સાબુ પોતે જ પ્રવાહી બની ગયો, હવે આનું ધ્યાન શી 
રીતે રાખવું? 

ક્યારેક સાર્વજનિક કૂવે નહાવા જવાનું થાય ત્યારે ભારે 
મજા પડતી, ગામમાં ત્રણ ફૂવા હતા. એકને ધોળીફૂઈ કહેતા. 
આ ધોળીફૂઈનું પાણી માત્ર પીવા માટે જ વપરાતું. ગમે એવો 
દુષ્કાળ પડ્યો હોય તોય ધોળી ફૂઈનું પાણી ક્યારેય સુકાય નહીં. 
એની સરવાણી અખૂટ રહેતી. આ ધોળીફૂઈમાં એક વાર કોઈક 
મહિલાનું એકાદ ઘરેણું પડી ગયું હતું. આ ઘરેણાને શોધવા માટે 
અઠંગ તરવૈયાઓ એમાં ઊતર્યા પણ ઘરેણું હાથ આવ્યું નહીં. 


રૂટિન અનસ ત્્-ન્ક્-ૂૂક૭----ૂૂ-ૂ---રૂૂૂૂ્્--% 


હતા(૦”ડ ધ૦ઘછાંપ... 


૧૪૦૫ 1400171 ઢા, 16 1.૦૪૯! 


10004114210 16 ]/0૫ 103017 - 1181 1/00 12101711 211, 143:1.00€! 


જલક 5૪415૯ લાલઇક, પત) 116)” 101 1૯0૯ 1:00 17 ાછુ, 7) [00 


'ઊ૯9ણતટ0૫001તૈક 15 101 111િ811ત? 10 )/ળા, 
પા, ડાર્તડ #ટળોપાછુ પોપટ દલ) તાણ, 37॥ ણા 0૧૦૩ લ્લ્તલ્ત, ૪% 1,૦૫૯! 
હાડ ઇલુ પતઉલા, 1 10101 11) તતા, 
1115 લળ [૯૦5 ડ્વત0ઈ1પછુ 5૦ળા |॥લ્ડ, ઊલ તાત 1, 19 1.૦! 
ડાધ. ડાંઇત્લ્ટ્પ્લાપા છી પાંદ ધટ ૪૧૪૦૦ છલ તાત 10૧20: 
વાળે ઢ વંઢ૪0 58151 તપટ5ાધાછ, છંળળાપોળછુ 101211, પ4)/ (૦૫! 
1ટતં110 ડત ટ પંડ પો ત/010 દંડ્ટ, 11૯) ૫70પાત ડાર] ॥ારત(2પિળ 01, 
1પંડ ધટ 0 3૪0૪, ૫0110 લોંડ્ટ 9૫1 70૫ હ્તી દળઇટપંડટ ૫10, 14 1,૦૫૨! 
(11 તપતા) 1978) - 
રિત]લાત્ત ડત 
1પ્તત્તર્ાતા્તે 59) ”્ત્તાંઝબ્ત રિ. 105 


બ્ટ્ણ્‌ 





આ પછી એ વખતે અમે જેને મીંદડી કહેતા એવું એક સાધન 
લાવવામાં આવ્યું. આ મીંદડીનો આકાર અણિયાળા મોટા મોટા 
નહોરવાળા પંજા જેવો રહેતો અને એ લોખંડની બનતી. આ 
મીંદડીના એક છેડે દોરડું બાંધીને એને કૂવાના તળિયે ખૂણે 
ખૂણેથી ડખોળવામાં આવે. આમ કરતાં ક્યાંક પેલું ઘરેણું એમાં 
ભરાઈ જાય એવી આશા રખાતી. ન તરવૈયાઓ ફાવ્યા કે ન 
મીંદડી ફાવી, ત્યારે બબ્લે કોસ જોડીને કૂવાનું પાણી બહાર 
ઠાલવવામાં આવ્યું અને રાતથી શરૂ થયેલી એ પ્રક્રિયા બીજા 
દિવસે સવારે જ્યારે એ પૂરી થઈ ત્યારે સૂર્યપ્રકાશમાં તળિવે 
પડેલું પેલું ઘરેણું ઝગારા મારતું દેખાયું. મને બરાબર યાદ છે કે 
કાઠે ઊભા રહીને જોણું જોતાં ટોળાંએ ત્યારે ભારે મોટી 
ચિચિયારી પાડેલી અને જે કુટુંબનું આ ઘરેણું હતું એ. કુટુંબે 
સહુને ખારેક વહેંચેલી. ઠલવાઈ ગયેલી આ ધોળીકૂઈ એના 
અંતઃસાવથી બપોર સુધીમાં તો પાછી છલોછલ ભરાઈ પણ 
ગયેલી. 

બીજો ફૂવો નહાવાધોવા માટે અને ખાસ કરીને જેમને 
ફૂવામાં ધુબાકા ખાવા હોય એમને માટે વપરાતો. અમે બાળકો 
ફૂવાના કાંઠે જાળીની આસપાસ ઊભા હોઈએ ત્યારે ધુબાકા 
ખાતા. કોઈક વજનદાર જણને કારણે જળનો ઈંટકાવ અમારા 
ઉપર પડે ત્યારે રાજીના રેડ થઈ જતા. ફૂવામાં ધુબાકો મારીને 
અંદર કૂવાની પાળમાં રહેલા ગોખલા પકડીને ઝડપભેર ઉપર 
ચડી આવતા જણને જોઈને અમને રોમાંચ, થતો. આ કૂવાને 
અડીને જ ઢોરને પાણી પીવાનો એક હવાડો પણ હતો. આ 
હવાડો ખાલી ન રહે એ માટે દરેક જણ કૂવામાંથી બે ડબલાં 
સીંચીને હવાડામાં ઠાલવી દેતા. આ પુણ્યકર્મ હતું એમ સહુ 
કોઈ માનતા અને કર તરીકે આવતાંજતાં કોઈ પણ માણસ એને 
ચૂકવી દેતા. 

થોડેક દૂર જે ત્રીજો કૂવો હતો એને ત્યારે અમે ઢેઢનો 
ફૂવો. કહેતા. એ સમયની સમાજરચના પ્રમાણે હરિજનવાસ જુદો 
હંતો ત્યારે એને ઢેઢવાડો કહેવાતો. હરિજનો માત્ર આ ફૂતેથી જ 
પાણી ભરી શકતા. આ કૂવો ક્યારેક સુકાઈ જતો ત્યારે એમને 
ભારે આપદા થતી એની યાદ હજુય મારા મનને ક્ષુબ્ધ ડરે છે. 

હમણાં થોડા સમય પહેલાં જ ગામમાં જવાનું થયું ત્યારે 
જોયું કે હવે કોઈ બ્રાહ્મણવાડો પણ નથી કે કોઈ ઢેઢવાડો પણ 
નથી. ત્રણેય ફૂવા પુરાઈ ગયા છે અને નદી કહી શકાય એવું 
પણ કશું જ હવે નથી. કોરોધાકોર પટ પડયો છે. ગામ મોટું થયું 
છે. હવે કોઈ ઠીકરેથી નહાતું નથી કે પોદળામાં ભેરવેલા 
સાંઠીકડાનેય કોઈ ગણકારતું નથી. આ કોરાધાકોર પટમાં 
ઢળતી સાંજે જ્યારે ઘડીક ઊભો રહ્યો ત્યારે થયું કે આ પટને. 
કંદાચ આપણે જ આપણાં કારનામાંથી સૂકવી નાખ્યો છે. કદીય 
ન સુકાનારા ધોળીફૂઈનાં પાણીને કોણે સૂકવી નાખ્યું હશે એ 
જોવા દસેય દિશામાં નજર ફેરવી પણ જવાબ જડયો નહીં! 

મિ 


જૂન ર૦૦૮ : પ૭પ 


(1) 
ભીતરડ્યાંથી ભળાય ? 
ઉપરછલ્લું મળાય પ્રીતમ, 
ભીતર ક્યાંથી ભળાય પ્રીતમ ! 


યાદ અચાનક શ્રાવણ આવે, 
ઝરમરઝરમરબળાય પ્રીતમ. 


બધી જ રીતે અકળ છતાયે, 
કળ છૂટે રાં કળાય પ્રીતમ 
આભ ઓઢીએ. રજાઈ જેવું, 
અને ઢોલિષે ઢળાષ પ્રીતમ. 


આવો. આગળ થઈ સમજાવો, 
પાછા ક્યાંથી વળાવ પ્રીતમ ! 


(9 
પમાય ભીતર 
સઘળું છોડી ઘુમાય ભીતર, 
શું શું પામ્યા પમાય ભીતર 
બાહરથી. જે ઉદાસ લેઠો, 
અખૂટ હરપળ કમાય ભીતર 
આંખ સહજછવલછલ છલકાતી, 
સુખ દુઃખ જ્યારે ન્‌ માય ભીતર. 
ઊગે - આથમે કેટકેટલું ! 
નભથી ઝાઝું સમાય ભીતર. 
ખેલ બધા સમજાવા લાગે, 
એક્લર્પડે રમાય ભીતર. 


સ્મરણ - ગર્ભ જેવું છે મિસ્કીન, 
હડદોલા શેં ખમાય ભીતર ! 


જૂન ૨૦૦૮: ૫૭૬ 


કવિતા 


છ 
અગિવાર ગઝલ 





રાઉરા બાસ 'મેસ્કીન' 


ઝે 
એપગરત 
ઘાસ ફૂટેલ જર્જર છજું હોય છે, 
એ. જ ખંડેરનું કાળજું હોય છે 
એજમાણસ અહીંપરગજુ હોય છે, 
જે હૃદયથી ખરેખર ત્રદજુ હોય છે 
એટલું દુઃખ નસીબે લખેલું મળે, 
જેટલું દોસ્ત, જેનું ગજું હોય છે 
આંખથી -સ્પર્શથી - મૌનથી -ગૅંધથી, 
લાગણીની અજબ જુસ્તજુ હોય છે 
આંખ ને આંગણું ચિત્રવત્‌ છે ઊભાં, 
એજપગલાં એપગરવ હજુહીય છે 


૬7, 
વૃધાઈ થાવ... 


ખપ લાગે ખર ઢાણે, ખરી માણસાઈ થાય, 
આ જિંદગીની એજ પળેપળ સવાઈ થાય. 
જે કંઈ તું મનમાં ભેગું કરે એ જ તો વધે, 
ઓળખખરી નેએજખરેખર ઊંચાઈ થાય. 


સપનાંઓ કોનપગલેપગલેખીલ્યાં ફૂલ થઈ, 
આંખોને ઘણીવાર સવારે નવાઈ થાય. 


થંભી જતું બહાર ને ભીતર બધું પછી, 
પ્રગટે કશુંક લોહીમાં ત્યારે રૂબાઈ થાય 


આ કઈપણળોર્માં સરકી ગયું છે સહજ હૃદય, 
લાગે બુરું ન કોઈ, ન! કોઈ બુરાઈ થાય. 


મિસ્કીન અડોઅડ છું જીવનની ને મરણની, 
ઉચ્છ્વાસ જો તિદાઈ,તો શ્વાસો વધાઈ થાય. 


હ્ટ્શ 


(પ) 
ભીતર શું મ્હેંકાવી દીધું ? 


સપનું સરસ બતાવી દીધું, 
રણ વચ્ચે વન લાવી દીધું. 


શરીરથી મન છૂટટ પાડી, 
ત્હેં જબરું ઝઘડાવી દીધું. 
ખાલી ખાલી વાત ડરીને, 
ખાલી ઘર છલકાવી દીધું. 
પછી ઝાડ પંખીનું ઊર્ગ્યું, 
આંગણમાં મન વાવી દીધું. 
હસી પડી દુઃખ રમવા લાગ્યું, 
સુખ શું છે ? સમજાવી દીધું. 


નજર પડે ત્યાં ફૂલ ખીલે છે, 
ભીતર શું મ્હેંકાવી દીધું ! 


ઉ 
કણ આ 
ક્યાંક ઊંડે પ્હાડમાંથી નીકળે છે, 
આંખ જે બન્નેઉ કાંઠે ખળખળે. છે. 
ગાઉં છું ગઝલો અને એ. સાંભળે છે, 
ઘર સૂનું આ સાવ, જબરું ઝળહળે છે. 
છે અનુભત એટલા, થીજી ગયો છું, 
ડ્યાં હરફ સુધ્ધાંય હોઠે નીકળે છે ! 
થઈ ગઈ છૂટ્ટી કડી એકેક તો પણ, 
શું હશે ભીતર જે સૌથી સાંકળે છે ! 
આ નમાયું ઘર હજુ મા સાચવે છે, 
યાદ એની રાતભર દીવે બળે છે. 


એ ખરેખર મીણ જેવા માણસો છે, 
એ ફરી થીજી જવાને પીગળે છે. 
આ હવ્યું- ચાલ્યું - હસ્યું મિસ્કીન લાગે, 
કોણ આ એકાંતમાં આવી ભળે છે ! 





(૭) 
ઊડયું નહીં 
કોઈ પ્હોંચ્યું નહીં કોઈ અટક્યું નહીં, 
તે છતાં કોઈને કેં જ ખટક્યું નહીં ! 
ખૂબ સમજુહતાં સૌ સ્તજન. તે છતાં, 
કેમ લાગ્યું સતત કોઈ સમજ્યું નહીં ? 
કોઈ વાદળ રહ્યું ઘર ઉપર હરવખત, 
પૂછવા ક્યાં જવું, કેમ તરસ્યું નહીં ? 
ઘર બળ્યું હોત તો વાત જુદી હતી, 
જીવ બળતો રહ્યો, કોઈ ફરક્યું નહીં ! 
પીંજરું પાંખ જેવું જ વ્ડાલું હતું, 
ઊડવા તરફડ્યું, ક્યાંય ઊડ્યું નહીં ! 


(૦0 
ચૌ સૂનાં છીએ 
એક સાંજે એટલું સમજાયું સૌ સૂનાં છીએ, 
એ. પછીથી ચોતરફ દેખાયું, સૌ સૂનાં છીએ. 
છેક મંદિરથી લઈ મુજરા સુધીનું આ જગત, 
કેટલા બ્હાના નીચે ઢંકાયું, સૌ સૂનાં છીએ. 
હસ્તરેખા હોય કે એ નામ સંબંધો તણા, 
વાંચવા બેઠા અને વંચાયું, સૌ સૂનાં છીએ. 
એકબીજાના હતા, છીએ. અને રહેશું સદા, 
આમ જ્યાં કહેવા ગયા કહેવાયું, સૌ સૂનાં છીએ. 
પોતપોતાની રીતે સૌ ઝુરતા'તા આગવું, 
ક્યાંયથી ના કોઈને પકડાયું, સૌ સૂનાં છીએ. 


હરવખત જુદું ગણિત, જુદી રકમ, જુદી જ રીત, 
કઈ ખૂબીથી હરવખત ઢંકાયું, સૌ સૂનાં છીએ. 


જૂન ૨૦૦૮ : ૫૭૭ 


ન, 


(૦ 


કેતા વળાંકે. એએંધાણી 
બધુય મનનું રજેરજ રજૂ ડરેલુ છે, આપવીતી સૌની વાચી ને જાણી જી, 
છતાંય લાગતું ભીતર ઘણુ ભરેલુ છે થઈ ચાલ્યો એ વાતોનો બધાણી જી 
ભલૈને લાગતું સઘળું સહજ ઠરેલુ છે, કામ ન આવી એકે ભાષા - તાણી જી 
હજુય એ જ બધુ તળિવે સઘરેલુ છે ભાવ બધા થઈ ચાલ્યા પાણી પાણી જી 
જુએ જ્યા ભીડ તરત થઈ જતું એ હસમુખુ ઘબકારે ધબકારે એ એંધાણી જી 
સદા એકાતમા જ દઈ ઉછરેલુ છે સમજણ છોડી બેઠા તો સમજાણી જી 
દરેક શ્રાસ માઈલસ્ટોન સમા લાગ્યા છે, હરપળ બાહર-ભીતર જાણી-માણી જી 
દરેક શ્વાસે એનુ નામ્‌ કોતરેલુ છે તો ય જિંદગી લાગી રે અણજાણી જી 
એમથામણ બહાર આવી ગઝલ થઈ ગઈ છે, નથી નથી એ જુદો બાહર શોધ નહીં, 
કમળની કેદમાં જે કંઈ ભ્રમણ કરેલુ છે એજસ્તયમ્‌ આ જીવનની સરવાણી જી 
ને જાણે કેશ વળાકે ઊભા છીએ મિસ્કીન, ભમણા હો કે રમણા મનજની મિસ્કીન, 
બધુ જ લાગે મળેલુ છે, સાભરેલુ છે અંતે તૂટી જાવાને સરજાણી જી 
(૧૧) 
ઝળહળ લાગશે 


મેઘલી રાતે ઝબુકશે ને પછી ભીતર બધું ઓચિંતું ઝળહળ લાગશે, 
નેપછીથી ધારણાઓ ન ભમ તને દોડાવશે 
આખ્ખુય જીવન બ્ડારના લાહર આ મૃગજળ રાખશે. 


કક દી' વહેલી સવારે ચતભર જાગ્યા પછીથી ફૂલ પર 
એના જપગલા હોય જાણે, એમ ઝાકળ લાગશે. 
ખેંચશે હા... ખેંચશે દરિયા નદી ઝરણા અને આસુ 
પ્રતીતિ જેથઈ તી એ જ, એના મૂળમાં જળ લાગશે. 
ચંત દિવિસ,બ્ડાર- ભીતર સાદ પાડીને 

તને ઢંઢોળતી અદશ્ય ખળખળ લાગશે, 
આપ્રતીતિઆ.બધુતો જયત! કાજે ર્ચ્યું'તું 

ને થયુ અવળું, ન જૃપાયુ કદી. 

જપશે ત્યાં એ જ ઝળહળ -એ જ ખળખળ 
એ.જતતોતંત અંદર બ્હાર સઘળે ને ઉપરતળ દ્યાગશે. 
મુક્તગઝવે 


જૂન ૨૦૦૮ ૫૭૮ 








કાવ્યાનુવાદ 


બ્ર 
નથી તેની ઝંખના 
9 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
અનુવાદ : દક્ષાં વ્યાસ 


પોતાની જ સુગંધ પાછળ પાગલ બનીને જંગલની છાયામાં દોડતા 

કસ્તૂરી મૃગની પેઠે હું દોડું છું. 

મે મહિનાના મધ્યાન્તરની રાત્તિ છે. દક્ષિણાનિલની હળવી લહેર વાઈ રહી છે. 
હું માર્ગ ભૂલ્યો છું અને ભટકું છું. 

જેને હું પ્રાપ્ત કરી શર્ડુએમ નથી તેને ગોતું છું; 

અને જેની ખોજ કરતો નથી તે મને મળે છે. 

મારી પોતાની કામનાની પ્રતિમા મારા હદયની બહાર આવીને નર્તન કરવા લાગે છે. 
ધૂંધળું સ્વપ્ન હળવેકથી ઊડી જાય છે. 


હું તેને મજબૂતાઈથી પકડી લેવા મથું છું. એ કુશળતાથી છટકી જાય છે. 
અને મને અવળે માર્ગે દોરે છે. 


જે મને મળી શકે તેમ નથી તેને હું ગોતું છું 
અને જેની ખોજ ડરતો નથી તે મને મળે છે. 


(11૯ €ત૪વલ્ઝલ” - ડૃતિ ૧૫) 


આમ્પ્રરાંનાજુક નમણાં ટાંચણ - 
મારગકાંઠે હસતાં ફૂલ સરીખાં : 
વાટમારગુ નીરખે, પછી વીસરી જાવ. 


૪1 ]0૦તછુડ વ1€ 2ણ 
2.5 વ *0ત્વતંડાતટ 10%૯1” 
'1ત્વ [2455૯13542] 5૦૯ 
3પ તં૦ 1૫01 ૪૯૯? ૯- 
ર 
તણખલા : રવીન્દ્રનાથર્ના મૌક્તિકોમાંથી 


અનુવાદ : જ્યંત મેઘાણી 
ઉ્રસાર- ૧૮૮૮ આત્તાભાઈ એવન્યૂ, ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૨) 


જૂન ૨૦૦૮ : ૫૭૯ 


“ઈડિપસ ચજા' - ગ્રીક નાટયકાર સોફોકલીઝ (ઈ.પૂ. ૪૯૫-૪૦૨)નું વિશ્વપ્રસિદ્ધ નાટક 


નાટયકાર તરીકે જીવનમાં કોઈ જ સંઘર્ષ ન કરવો 
પડયો હોય એવા ભાગ્યશાળી નાટ્યલેખકોમાં સોફોક્લીઝ 
ઉપૂ.૪૯૫-૪૦૧)નું નામ અપ્રતિમ જેવું જ ગણાય. એકંદરે 
સુખી, ૯૦ વર્ષનું દીર્ઘ આયુષ્ય ભોગવનાર, લોકચાહના પણ 
ખૂબ ખૂલ મેળવનાર સોફોક્લીઝે કુલ એકલ્ોવીસ જેટલાં 
નાટકો લખ્યાં, એટલું જ નહીં એમાંથી એનાં છન્નુ (૯૬) 
નાટકોને તો પારિતોષિકોધી નવાજળામાં 
આવેલ;પરંતુમહાકાળનાપ્રવાહની અનેક 
થપાટો વચ્ચે આપણા માંટે તો એનાં સાત 
નાટકો જ બચ્યાં છે, એ સાત નાટકોમાંથી 
પણ એનું નાટક “ઈડિપસ રાજા' આજે 
૨૫૦૦૧ર્યોપછી પણ થિવેટર આર્ઠ્સના 
તૈશ્વિક નકશા પર ઉન્નત મસ્તકે ઊભું છે. 
“ડિપસ રાજા'ના અનુસંધાન જેવાં જ 
એશે બીજાં બે નાટકો લખ્યાં છે જેહવે 
એની [ળાંબ્ટ તરીકે ઓળખાય છે. 

વીસમી સદીની પ્રજા માટે એ 
નાટકના કથાવસ્તુમાંથી પ્રેરણા મેળવીને સીંગ્મંડ ફોઈડે 
મનોવિશ્ઞાનક્ષેત્રે 'ઊડેપસ કોમ્પલેક્સ'ના નામથી એક 
સિદ્ધાંતની સંરચના કરી. ફ્રોઈડના આ સિર્દ્ધાતમાં કંઈક એમ 
કહેવાયું છે કૈ દીકરો જન્મતાંની સાથે જ પોતાન! પિતાને 
પોતાનો હરીફ સમજીને ધિક્કારે છે અને માતાને પ્રેમ કરે છે; 
જવારે કંઈક એવી જ વિચારણાથી ફ્રોઈડ કહે છે કે દીકરી 
પિતાને પ્રેમ કરે છે અને માતાને અજાગૃત મનમાં પોતાની 
હરીફ સમજીને ધિડકારે છે ! 

સોફ્ષેક્લીઝના નાટક જઈંડિપસ રાજા' નાટકના 
કશાનકનો સરળ રીતે સંક્ષેપમાં સાર મૂકવો.હોય તો આમ કહી 
શકાયઃ 

એકહતોરાજા.એનેએક હતી રાણી.એમનેપ્રથમપુત્ર 
અવતર્યોએટલેજોશીઓનેતેડાવીનેપુત્રના જોશ જોવડાયા. 
જોશીઓએ તો કુંડળી માંડી અને પછી ફળાદેશ માટે બધી 
ગણતરીઓ કરીનેચૂપ થઈ ગયા, રાજાએએમનેતિના સંકીચે. 


જૂન ૨૦૦૮: ૫૮૦ 








માવજી કે. શાતલા 


જેકંઇ હોય તેકહી દેવા આજ્ઞા કરી જોશીઓએ કહ્યું -“આ 
છોકરોપિતાનીહત્યા કરીનેપોતાનીમાતાનેપરણશે ! 
ગજા-રણીએ, ભેગાં મળીને નિર્ણય કરી વીધો;એક 
વિશ્વાસુ ભરવાડને બોલાવીને એને બાળક સોંપીને હૂકમ કર્યો - 
નગર બહાર કયાંક જંગલમાં જઈને એને મારી તાખ !ભરતાડ 
બાળકને લઈને ચાલતો થયો પણ્‌ એના દિલમાં કરુણા 
ઊભચાતાં બાળકને મારવાને બદલે હાથ- 
1 પગ બાંધીને નજીડના બીજા રાજ્યની 
| હદમાં મૂકી દીધું ત્યાંનાં રાજા-રાણી 
ઈ નિસંતાન હતાં અને એમળે એ બાળકના 
પાલક માતા-પિતા બનીને એને ઉછેર્યો. 
) પછી ક્યારેક બન્ને રાજ્યો વરે નાનકડી 
જ લડાઈ જેવી અથડામણમાં હવે યુવાન 
 //£ થઈને રાજકુમાર બનેલ એ બાળકના 
“ક હાયે જઅજાણપણે એનો પિતા મરાયો. 
“જ 1 નાનપણમાં ભરવાડે એ બાળકના હાથ- 
 પમગળાંધીદીધેલાહતા એથી એનાપગ 
સૂઝી ગયા હતા ગ્રીક ભાષામાં જંડેપસ' શબ્દનો અર્થ છે 
જૂઝેલા પગવાળો.' 
પૂંબઈ ખાતેના નાટસ મહોત્સતમાં રતિવાર તા. ૧૯-૮- 
૦૦ના રોજ આ નાટકનું હિન્દુસ્તાનીમાં રૂપાંતર વેધપશ્ય'ના 
નામે રજૂ થયું મૂળ ગ્રીક નાટકનું હિન્દુસ્તાની રૂપાંતર 
મચ્છીન્દ્ર મોરેએકર્યું છે, પરિકલ્પન, ડાયરેક્શન અનેપ્રરતુતિ 
પ્રા વામન કેન્દ્રેએ ધી એકેડેમી ઓફ થિવેટર આર્ટ-મુંબઈ 
યુનિવર્સિટી માટે કર્યુ. 
પ્રસતુત થવેલ હિન્દી રૂયાંતરનો ઘટનાકમ અને 
કથાસાર કંઈક આપ્રમાણે છેઃ 
મંચ ઉપર રાજસ્થાનના એક રજમહેલનો સેટ છે. 
મહેલના પગધિયા ઉપર એક રવેશ છે. મહેહમાંથી બહાર 
આવીને રાજા આ રહેશમાં દેખાય છે. નીચે ચોગાનમાં 
નગરજનો ભેગાં થઈ શકે તેવું દશ્ય છે. રાજા ગામલોકો સાથે 
તાતો કરે -એમ્‌ની ફરિયાદો સાંભળે આવું બધું ચાલતું રહે. 


હટ 


રાજા બહારથી તો ખુશ હોય તેવો દેખાત છે પરંતુ એના મનમાં 
ઊંડે ઊંડે કંઈક અજ્ઞાત દુઃખ હોય છે. રાજાનો સાળો આ 
હકીકત જાણે છે. 

એક આંધળા ફકીર જેવા પાત્રનો પ્રવેશ થાય છે. ફકીર 
દરબારમાં આવે છે. રાજા ફકીરને પોતાના કંઈક અજ્ઞાત દુઃખ- 
લેચેની-વિષાદની વાત કરે છે અને ફકીરને એનો ઉકેલ શોધી 
આપવા કહે છે. ફકીર રાજાને કહે છે, “તારા ઉપર એક શ્રાપ 
છે. તે તાર પિતાની હત્યા કરીને તારી જનેતા સાથે લગ્ન કર્યા 
છે.' આ સાંભળીને સ્તાભાતિક રીતે જ રાજા ફકીર પર ગુસ્સે 
થાય છે. ફકીર ચૂપચાપ ચાલ્યો જાય છે. 

પછી આવા જ મુદ્દા પર રાજા અને તેના સાળા વચ્ચે 
ઉગ્રટપાટપી થાય છે. સાળો આ વાતનું રહસ્ય જાણી ગયો 
હોય એમ લાગે છે. નગરજનો રાજા અને સાળાને આવા 
ટકરાવમાંથી રોકે છે; ત્યાં રાણીનો રવેશમાં પ્રવેશ થાય છે. 
બધી હકીકત સાંભળી રાણી રાજાને કહે છે કે ફકીરની આવી 
વાત સાવ જૂઠાણું જ છે. આમ રાજા અને એનો સાળો આ 
વાતને અહીં જ પૂરી કરીને છૂટ પડે છે. આમ છતાં ફકીરની 
વાતોએ રાજાને ભારે આંતરિક સંઘર્ષમાં મૂકી દીધો છે. રાજા 
તપાસ કરાવે છે. રાજાને કંઈક એવી માહેતી મળે છે કે 
વણઝારાઓની એક ટોળીને હાથ-પગ બાંધેલું એક બાળક 
મળ્યું હતું. આ વણઝારાઓ, ઉપર કોઈક હુમલો થયો હતો 
ત્યારે આ બાળક છૂટું પડયું. બાંધેલા હાથ-પગને કારણે 
બાળકના પગ સૂઝી ગયા હતા. 

રજાની તપાસમાં એક વૃદ્ધ ભરવાડનું નામ પણ આવે 
છે. ર્રજા એને કહે છે, “તું સાક્ષી છે અને તારી પાસે રહસ્યની 
કંઈક વાતો છે તે તું મને સંભળાવ.' ભરવાડ રાજાને કહે છે કે 
અમુક વાતો એવી હોય છે કે જેને ઉખેડવામાં ભલીવાર નથી; 
માટે આવું બધું ભગવાન ભરોસે છોડી દેવું જોઈએ; આમ 


છતાં રાજાએ આખી વાત જાણવાનો આગ્રહ રાખ્યો એટલે 
ભરવાડે કહ્યું, “તમે તમારા પિતાની હત્યા કરી છે અને તમારી 
માતા સાથે તમે લગ્ન ફર્યું છે” એ વખતે એવો શિરસ્તો હતો કે 
હારેલા મૃત રાજાની રણી સાથે જીતેલો રાજા લગ્ન કરે. હવે 
રાણી સાથે પણ રાજાને સંઘર્ષ થાય છે. ભરવાડની વાતો 
સાંભળીને રાણીએ આપઘાત કરી લીધો છે એવી જાહેરાત 
રાજાના પહેરદારો કરે છે. આ બધી બાબતોથી હતાશ થઈને 
રાજાએપોતાની આંખો ફોડી નાંખી. 

છેલ્લે રાજાના ઉદગારો છે, “મે મારા પિતાની હત્યા 
કરી, મેંમારી માતા સાથે લગ્ન કર્યું. પુત્રો પણ જુદા થઈને દૂર 
ચાલ્યા ગયા. મેં પાપ કર્યું છે, પરંતુ એ બધું મેં અજાણપણે કર્યું 
છે એટલે એને પાપ શી રીતે કહી શકાય ?' 

આ નાટકના મંચનમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં હર્ષલ 
નાગદેવત્તે અને પલ્લવી વાઘ છે. રાજસ્થાની લોકનૃત્યોની 
કૌરીઓગ્રાફી અનિલ સુતારની છે. સેટ્સનું કામ પણ ભારે 
પડકારરૂપ ગણાય. કારણ કે રાજસ્થાની પરંપરાના આરસ 
પથ્થરના મહેલનું દશ્ય ખડું કરવું હતું. સેટ્સના રચનાકાર 
નવીદ ઈનામદાર છે; પરંતુ સેટ્સની ડીઝાઈન અનિલ સુત્ારે 
કરી છે. સંગીતકાર અમોદ ભટ્ટ છે. રૂપાંતરકાર મચ્છીન્દ્ર 
મોરેને દાદ આપવી પડે કે ૨૫૦૦ વર્ષ પૂર્વેની ગ્રીક 
કરૂણાંતિકાને એમણે હિન્દુસ્તાનીમાં રાજસ્થાની લોકકથા જેવો 
સ્પર્શ આપ્યો અને આખે આખી રાજસ્થાની સંસ્કૃતિનો 


_ પરિવેશ તેઓ આયી શક્યા. આ રૂપાંતરકાર મચ્છીન્દ્ર મોરેનું 


નામ મરાઠી થિવેટરમાં અને મરાઠી ફિલ્મો તેમજ સિર્વિલોમાં 
લેખક અને ગીતકાર તરીકે જાણીતું છે. નાટકના ડાયરેક્ટર 
પ્રોફેસર વામન કેન્દ્રે ૧૯૮૨માં દિલ્હીની નેશનલ સ્કૂલ ઓફ 
ડ્રામામાંથી 1.5. થયા છે, તેમજ અનેક એવોર્ડ્ઝથી તેઓ 
સન્માનિત છે. 

ણ 





“.., આ કૃતિઓ. (જાપના ભારાઃ અને 'શહીદ') ઉમાશંકરના નાટક વિષેના વિકસતા અને કસાતા જતા ખ્યાલનો જ માત્ર 


મજલનકશો નથી બનતી. જો ધ્યાનપૂર્વક જોઈએ તો કદાચ એમાંથી આપણને ઉમાશંકરના સંવેદનની ક્રિયાનો નકશો પણ હાથ 
લાગે એવું છે... “ઢેડના ઢેડ ભંગી'માં પથારો લાંબો પહોળો છે, કારણ કે વિરોધો પ્રત્યક્ષ કરવાનું જરૂરી છે.એ જ તો નાટકના 
વસ્તુનું હાર્દ છે.ત્રણ દશ્ય કર્યાથી પોત થોડું ફિસ્સું પડે છે. પ્રશ્ન એ છે કે જેમ “હેડના ઢેડ ભંગી'માં તેમ “શહીદ'માં ત્રણ ત્રણ 
દશ્યો યોજીને કર્તા એકાંકીનો વિસ્તાર નથી કરતા પણ લઘુનાટકના એક નવા પ્રકારનું ખેડાણ - મંડાણ નહીં, ખેડાણ કરે છે. 
આ એક રીતે વિચારવા જેવોપ્રશ્ન છે...” 


જ્યંતિ દલાલ 


લ્ટ્શ 





જૂન ૨૦૦૮ : ૫૮૧ 


ભારતના પુનરુત્થાનના જ્યોતિર્ધરો 





દુષ્ખન્તર્પડયા 


૬ : ૨ : સ્વામી રામકૃષ્ણાનન્દ 


ભતાંકથી ચાલુ) 

ભક્તિના અને અધ્યાત્મના ! 
આ આનંદ પાછળ અછતનાં, 
વસ્તુઓના અભાવનાં, ગરીબાઈનાં 
દુઃખોનો પહાડ ઢંકાવેલો હતો. 
આહારની, વસ્ત્રોની તમામ ; 
વસ્તુઓની આકરી તંગી હતી. મૂળે 
પૈસાનો જ અભાવ હતો. એ ઓછો 
કરવા માટે રામકૃષ્ણાનન્દે 
વરાહનગર હાઈસ્કૂલમાં ખંડ 
સમયના શિક્ષકની નોકરી લીધી. 
યુવાન સાધુઓ ભિક્ષા માટે જતા 
અને સ્થાનિક લોકોની દયા ને 
ટીકાનેપાત્ર બનતા. ભિક્ષામાં પૂરતું 
ભાગ્યે જ મળતું કેટલાક દહાડા ર 
થોડા ભાત ઉપર ચપટી મીઠું [/ - 5 
ભભરાવી તે ખાઈને “ઓહિયાં' [૬5 '_ 
કરવું પડતું. બાજુમાં શાક પીરસાયું “મક 
હોય તે ઉત્સવ જેવું બની જતું 
ભિક્ષાર્થે ગવેલા યુવાન સાધુઓને એક વાર કંઈ જ મળ્યું નહીં. 
કોઠાર ખાલીખમ હતો. રામકૃષ્ણાનન્દને પોતાને ભૂખ્યા રહેવું 
પડશે તેની ચિંતા કરતાં “આજ ઠાકુરને શું ભૂખ્યા રાખવા 
પડશે ?' એચિંતા વધારે પીડતી હતી. ભોજનની વ્યથા ભૂલતા 
માટે સૌ ગુરૃભાઈઓ ભજનમાં એકચિત્ત થઈ ગયા. 
રામકૃષ્ણાનન્દ છુપી રીતે સરકી ગયા અને મઠ પ્રત્યે 
સહાનુભૂતિ ધરાવતા એક પડોશી પાસે જઈ એમણે ધા નાખી 
” “ભાઈ, આજે ભિક્ષામાં કંઈ જ નથી મળ્યું બેચાર મૂઠી 
ચોખા, થોડાક બટાકા અને થોડું ઘી આપવા કૃપા કરશો ?” 
એ ગૃહસ્થના હૈયામાં રામ વસ્યા અને એમણે રામકૃષ્ણાનન્દે 
માગેલી વસ્તુઓ આપી. મઠમાં આવી રામકૃષ્ણાનન્દે એ રૉંધયું, 
ઠાકુરને ધરાવ્યું ને પછી બધું ભેગું કરી, ગોળા વાળી, 
ભજનાનેંદમાં મસ્ત દરેક સંન્યાસીના મોઢામાં અક્કેક ગોળો 
મૂક્યો, એ અલ્પ પ્રસાદે સૌનાં પેટ અને હૈયાં તૃપ્ત્‌ થયાં. 

મઠમાં એકતાર થયેલી ચણભણનું સ્તામી 
અદ્ભતાનન્દે વર્ણન ડરતાં કહ્યું હતુંકેઃ 

“એક ગૃહસ્થ ભક્તે એકવાર ટીકા કરી હતી કે “તમે 


ક૦૦ _# ----- 


જૂન ર૦૦૮ * ૫૮૨ 





ઠાકુરની છબીની પુજા-આરતી 
સિવાય કશું કરતા નથી. ' આ 
ટીકાથી શશી ખૂબ નારાજ થઈ 
ગયા ને બોલ્યા * આવા ગૃહસ્થના 
પૈસાને હાથ પણ ન લગાડવો એ 
શાપિત છે. '' 

“શશીનો ગુસ્સો જોઈ 
લોરેન (નરેન) ભાઈને ગમ્મત કરતા 
મન થયું એમણે શશીને કહ્યું 
“ઠીક ત્યારે, તારા ઠાકુરના ભોગ 
માટેભીખ માગજે' 'તમારાપૈસાને 
હું હાય પણ નહીં અડકાડું ઠાકુરને 
જમાડવા હું ભીખ માંગીશ,' શશી 
બોલ્યા. “તે ભિક્ષામાં લુચી (પુરી) 
મળશે.' હસીને લોરેને કહ્યુ, 'એટલે 
એમને લુચી ધરાવીશ 
ને ?' શશીએ ઉત્તર વળ્યો હાને 
પછી તમારાં ગળાઓમાંપણ એજ 
હાંસીશ.' વાતે વધારે ઉગ્ર રૂપ લીધુ 
અને લોરેન બોલ્યા * “આવા ઠાકુરને બહાર ફેંકી દેવા જોઈએ. 
તું એમ નહીંકરે તો હું કરીશ.' પછી એ ઝડપથી ઊભા થયા 
અને મંદિર ભણી ધર્યા. શશી પણ પાછળ દોડ્યા. મેંવચ્ચે 
પડવા કોશિશ કરી.. પણ લોરેનભાઈ એડું તો ખડખડાટ હરી 
પડ્યા કે શશી પણ હસી પડ્યા અને તરત જ અમે સૌ 
ઠાકુરની પૂજાની તેયારી કરવા લાગ્યા.” 

૧૮૮૭ની સાલ શરૂ થતાં કેટલાક મઠવાસીઓ 
પરિદ્રાજક બન્યા હતા કોઈ હિમાલયની ગોદમાં, કોઈ 
વારાણસીમાં તો કોઈ નર્મદાતટે તપસાધના માટેનીકળી પડ્યા 
હતા. એ પહેલાં જ મઠમાં સૌએ વિધિવત્‌ સંન્યાસ લીધે. તયારે 
શશીને રામકૃષ્ઝાનન્દ નામ અપાયું હતું. પણ રામકૃષ્ણાનન્દનાં 
સકળ તીરથ ઠાકુરની છબીમાં જ હતાં. ૧૮૯૨માં મઠ 
વરાહનગરથી આલમબજાર ખસેડાયો. ત્યાં પણ ઠાકુરની 
છબીની સેવાપૂજા જ રામકૃષ્ણાનન્દનું કર્તભ બની ગયું 
ગરમીની ઝકતુમાં એક રાતે પોતાને ઓરડે જઈ પથારીમાં પડી 
એ જાતનેપંખો નાખતા લાગ્યા. તરત જ એમને વિચાર આવો 
*હાડુરનેપણ ગરમી લાગતી હશેને ?એ મંદિરમાં દોડી ગયા 


ક્્ટ્શ 


અને ઠેઠ પરોઢ સુધી એ ઠાકુર(ની છબી)ને પંખો નાખતા રહ્યા. 
ઠાકુરને ધરાવવાનો પ્રસાદ રાંધવાનાં વાસણોની ચોખ્ખાઈ માટે, 
ઠાકુરના મુખવાસની ચોખ્ખાઈ માટે, એમની કાળજી અનન્ય 
હતી. શિયાળાની એક રાતે પોતે ટાઢથી થથરતા હતા તો તરત 
જ મંદિરમાં જઈ ઠાકુરને તેમણે રજાઈ ઓઢાડી. રવીન્દ્રનાથના 
“બલાકા' કાજસંગ્રહના “છબિ' કાવ્યમાં છે તેમ એ “કેવલ 
પટેલિખા છબિ' ન હતી. 
રામકૃષ્ણાનન્દ ભક્ત હતા તેમ પંડિત પણ હતા. 
ઠાકુરનાં બોધ-વચનોનો એમણે સંસ્કૃતમાં અનુવાદ કર્યો હતો 
અને, સંસ્કૃત સામવિક 'વેદ્યોદય'માં તેપ્રસિધ્ધ કર્યો હતો. એ 
સોગિયા સાધુ પણ ન હતા. માર્ક ટ્વેય્નની કૃતિઓ મોટેથી, 
નાટ્યછટાથી એ વાંચતા અને હસતા ને હસાવતા. 
શિકાગોની વિશ્વધર્મ પરિષદમાં વિવેકાનન્દ વિખ્યાત 
બન્યા પછી મઠની આર્થિક મુશ્કેલીઓમાં રાહત થઈ. પોતાના 
પ્રિય શશીને પોતાની સહાવે વિદેશ આવવા સ્વામીજીએ યત્ર 
લખ્યા પણ ચામડીની પીડા વકરવાની સંભાવનાથી કોઈ જર્મન 
ડોક્ટરની સલાહ મળતાં એ. વિદેશ જઈ શક્યા નહીં. બંને 
ગુરુભાઈઓ વચ્ચેનો પત્રવવહાર ઉપ્માભર્યો અનેપ્રેરક છે. 
ફેબ્રુઆરી ૧૮૯૭માં વિદેશથી પાછા કોલકાતા આવ્યા 
પછી, લેખના આરંભમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, સ્વામીજીને બોલે 
વિવેકાનન્દના એક શિષ્ય સદાનન્દ સાથે માર્ચના અંતમાં 
મદ્રાસ જવા માટે એ આગબોટમાં બેસી ગયા. અમેરિકાથી 
પાછા આવી સ્વામીજી જે કેસલ કર્નાનમાં ઉતર્યા હતા તે 
મકાનના માલિક અને સ્વામીજીના ભક્ત વકીલ બિલિગિરિ 
આયંગરે તે જ મકાન રામકૃપ્ણાનન્દને આપ્યું. ત્યાં પહેલાં એ 
મકાનના એક ઓરડામાં ઠાકુરનું મંદિર ગોઠવ્યું. પછી પોતાને 
માટેગવસ્થા કરી. પોતે કોલકાતાથી લાવેલી ઠાકુરની છબીની 
પ્રતિષ્ઠા કરી અને તિધિવત્‌ તેની પૂજા કરવા લાગ્યા. ઉપરાંત 
એ વ્યાખ્યાનો પણ આપવા લાગ્યા. એમનાં વ્યાખ્યાનો 
“્રહ્મવાદિન'માં અને પ્રબુધ્ધ ભારત'માં છપાતાં. સમગ્ર 
ભારતનો વિદ્દત-સમાજ એમના પ્રત્યે આદરથી જોવા લાગ્યો. 
કેસલ કર્નાન ઉપરાંત શહેરના ટ્રિપ્લીકેયૂન અને મયલાપુર 
વિસ્તારોમાં પણ ગીતા અને ઉપનિષદો પર એ.-્રવચનો આપવા 
જતા. બંગાળી માસિક ઉદ્બોધનમાં રામાનુજાચાર્ય વિશે 
એમણે લેખો લખ્યા હતા. આમ લેખો અને વાખ્યાન-શ્રેણીઓ 
દ્વારા રામકૃષ્ણ ભાવધારાનો પ્રચાર એ કરતા. કુદરતી 
પ્રતિકૂળાતાને લઇને શ્રોતાઓની સંખ્યા ઓછી વધતી રહેતી 
તેની એમને પડી ન હતી. એક પણ શ્રોતા ન હોય તો પણ એ. 
પ્રવચન તો પૂરું જ કરતા: કારણ, એ જે કંઈ કરતા હતા તે 
ઠાકુરમાટેજ કરતા હતા. ૧૯૦૧માં શહેરમાં અને બહારના 
વિસ્તારોમાં છ તિવેકાનન્દ સમિતિઓ કાર્યરત થઈ ગઈ હતી. 


લ્ટ્ણ 


૧૮૯૯થી ઠાકુરની જન્મજયંતી પણ ભક્તિપૂર્ણ ઉત્સવ તરીકે 
ઉજવાતી. અને, ૧૮૯૭માં બંગાળમાં પડેલા દુષ્કાળમાં 
આરંભાયેલા રમકૃષ્ણ મિશનના પહેલા રાહતકાર્યમાં સારો 
ફળો એકઠો કરી એમણે મોકલી આપ્યો હતો. 

૧૮૯૯ના જૂનમાં ગુરૃભાઈ તુરીયાનન્દ અને ભગિની 
નિવેદિતા સાથે વિવેકાનન્દ પુનઃ અમેરિકા જવા નીકળ્યા. 
આગબોટ મદ્રાસ રોકાઈ પણ કોલકાતામાં પ્લેગ ચાલતો 
હોવાને કારણે કોઈ મુસાફરને મદ્રાસ ઉતરવા દેવામાં ન 
આવ્યા. સ્વામીજી અને સાથીઓ માટેખૂબ ખાવાનું જાતે તૈયાર 
કરી તેને ડબ્બાઓમાં ભરી હોડીમાં બેસી રામકૃષ્ણાનન્દ 
આગબોટપાસે ગયા. તૂતક પરથી સ્વામીજીએ અભિવાદન 
કર્યું, બધું ખાવાનું આગબોટ પર પહોંચાડાયું, સ્વામીજીએ 
ખાસ આણેલી. ગંગાજળની બાટલી હોડીમાં લીધી અને 
હોડીમાં જ બેસીને આગબોટની - સ્તામીજી એમાં બેઠા હતા 
એટલે તેમની -ગ્રદક્ષિણા ડરી ! 

સ્વામીજી ૧૯૦૦માં સ્વદેશ પાછા આવી ગયા હતા. 
બેલુડમાં મઠ કાર્યરત થઈ ગયો હતો. ૧૯૦૧માં એ નવા 
મઠમાં સ્વામીજીને મળવા તથા તેમની તબિયતના ખબર 
પૂછવા રમકૃષ્ણાનન્દ આવ્યા. દોઢેક મહિના પછી એ પાછા 
મદ્રાસ ગયા, ૧૯૦૨ની ૪થી જુલાઈએ. થવેલા સ્વામીજીના 
દેહત્યાગની આગાહી એમને થઈ ગઈ હતી. એ બાબતનો 
બેલુડનો. તાર બીજે દહાડે મળ્યો હતો. તાર મળતાં જ 
રામકૃષ્ણાનન્દ રુદન કરી ઊઠયા હતા. સ્વામીજી પ્રત્યેનો 
એમનો આદર એટલો હતો કે, દક્ષિણ ભારતની અસહ્ય 
ગરમીમાં એકવારપ્રવાસેથી આવી, સ્વામીજીની છબી પાસે 
બેસી એ બોલવા લાગ્યા, “હે પ્રિય બંધુ, આપ જ શ્રી 
ચામકૃષ્ણન! નિર્દિષ્ટગ્રતિનિધિ છો અનેએમનો સંદેશ ફેલાવવા 
માટે આપે જ મને અહીં મોકલ્યો છે... મને આશીવદિ આપો 
કે, ઠાકુરના હાથના વાજિંત્ર તરીકે એમનું કામ કરતો રહું... 

એમણે મઠની દૈનિક પ્રવૃત્તિ ગોઠવી દીધી હતી અને 
તેનું ચુસ્ત પાલન સૌએ. કરવું પડતું, મંદિર ખોલવાનું ને 
સવારની પૂજાનું કાર્ય એ જાતે કરતા. પોતે શાકભાજી 
સમારાવતા. એ વેળા એક બ્રહ્મચારી કોઈ પુસ્તકનું વાચન કરે 
અને રામકૃષ્ણાનન્દ તેનું વિવરણ કરે.પ્રસાદ ધરાવ્યા પછી સૌ 
પ્રસાદ લેનેપછી આરામ કરે. ૩.૦૦ વાગ્યે ફરી ઊઠી જવાનું. 
એક કલાક ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક વાચન ચાલે. કાર્યક્રમના 
પાલનમાં જરા પણ ઢીલાશ કે કચાશ એ ચલાવી ન લેતા. 

બિલિગિરિના મૃત્યુ પછી કેસલ કર્નાન વેંચાઈ જતાં 
રામકૃષ્ણાનન્દને ખસવું પડ્યું. શહેરના મયલાપુર વિસ્તારમાં 
જમીન મળી અને મકાન માટે દાન પણ મળ્યું. અમેરિકાથી 
ભારત આવેલા ગુરુભાઈ સ્વામી અભેદાનન્દે ૧૯૦૬ના 





જૂન ૨૦૦૮.ઃ ૫૮૩ 


જુલાઈની ૨૦મીએ શિલારોપણ કર્યું અને ૧૯૦૭ના 
નવેમ્બરની 9૭મીએ રામકૃષ્ણાનન્દે જાતે પ્રતિષ્ઠા વિધિ કર્યો 
અને તરત જ ત્યાં રહેવા ગયા. એ જ અરસામાં એમના 
અવહિરતપ્રયત્નોથી અને બેંગ્લોરમા નિયમિત રીતે જઈ ઊભી 
કરેલી ભૂમિકાથી બેંગ્લોરનો આશ્રમ અસ્તિત્વમાં આવો હતો. 
બેંગ્લોર આશ્રમનુ ઉદ્ઘાટન રામકૃષ્ણ મઠના અધિપતિ, 
ઠાકુરના પ્રિય માનસપુત્ર રાખાલે સ્વામી બ્રહ્માનન્દે 
૧૯૦,.મા કર્યુંહતું. એ મદ્રાસમાં થોડો સમય રહ્યા પણ હતા. 
કોઈ ચિત્ર બાબત ગેરસમજ થતા મહારાજે બ્રહ્માનન્દે 
રામકૃષ્ણાનન્દ સાથે બોલવાનું બંધ કર્યું અને એ અબોલા 
રમકૃષ્ણાનન્દ માટે અસહય થઈ પડયા, આખરે મહારાજને 
ઇડવત્‌પ્રણામ કરી એ બોલ્યા કૃપા કરીમારી ઉપર ઠોધના 
કરો હુ તો અયોગ્ય અને નકામો સેવક છું આપની ડૌક 
હાલતા સો શશીઓ દોડી આવશે. સ્વામી બ્રહ્માનન્દ તરત 
મલકી પડ્યા ગેરસમજ દૂર થઈ મતભેદના આવા બે-એક 
પ્રસગો બનેલા પણ, દર વખતે રામકૃષ્ણાનન્દની વિનપ્રતા 
વિજયી થતી. એમણે એક વાર આગ્રહ કરી મહારાજપાસે 
મદિરમા પૂજા પણ કરાવી હતી. 

૧૯૧૧માં પૂજ્ય શ્રી શારદાદેવી દક્ષિણ ભારતની 
યાત્રાએ આવ્યા હતા એ યાત્રાની બધી જવાબદારી 
રામફપ્ણાનન્દે ભક્તિભાવપૂર્વક ઉઠાવી હતી તે એવી કે પૂજ્ય 
શ્રી મા રમેશ્વર ગયા ત્યારે પૂજા માટે તેમણે શ્રી માને ૧૦૮ 
સોનાનાં બિલીપત્રો આપ્યા હત! મદ્રાસને સ્ટેશને શ્રી મા 
ઊતર્યાં ત્યારે શખધ્વનિથી તેમનુ સ્તાગત કરવામા આવુ હતું. 
ત્યારથી તેશ્રી મા પાછાં જવા વિદાય થયા ત્યાં સુધી શ્રી માનો 
આ લાડકો દીકરો શશી ખડે પગે હતો. 

શ્રી માની સાથે તેમની તહેનાતમા તેમનો આ પુત્ર શશી 
રામેશ્વર, મદુરાઈ બેંગ્લોર એમ બધે ફર્યો હતો સ્વામી 
બ્રહ્માનન્દના અને પૂજ્ય શ્રી માના દક્ષિણ ભારતમાના 
આગમન પહેલા ત્યાના અનેક સ્થળોની મુલાકાત લઈ અને 
ત્યાપ્રવચનો આપી જે ભૂમિકા તેમણે ઊભી કરી હતી તેને 
ઠાકુરનાં આ બન્ને સ્વજનોની મુલાકાતે સુદઢ કરી દીધી 
ચેન્નાઈના કાર્યને દઢમૂલ બનાવુ, બેંગ્લોરમાં કેન્દ્રની સ્થાપના 
કરી અને તિરૃઅર્નતપુરમ ત્તિવેન્દ્રમ માઈસોર વગેરે 
સ્થળોએ નવા કેન્દ્રો માટે ખેડાણ કરી લીધુ આ સર્વ કાર્યો 
પાછળની એમની એકનિષ્ઠ ભક્તિ, એમનો વિધ્ાવ્યાસગ, 
આપણાં ધર્મશાસ્ત્રો પર તેવુ જ બાઈબલ પર પ્રભુત્વ, કામ 
કરવાની ધગશ અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવાની વીરતા 
ઈત્યાદિ ગુણોનુ પીઠબળ હતુ એમના આ ગુણોને લઈને 
આકરામાં આકરી કસોટીમાંથી ઠાકુરની કૃપાથી એ પાર 
ઊતરતા. મદ્રાસના મઠના આરભના કાળનો એક પ્રસગ છે 


જૂન ૨૦૦૮ ૫૮૪ 





કેસલ કર્નાન શહેરથી દૂર, રમકૃષ્ણાનન્દ ત્યા તદ્ન નવાં અને 
અજાણ્યા અને આર્થિક તંગીના એ દિવસોમાં બપોર પછી 
૪૦૦ આસપાસ સહાયક બ્રહ્મચારીએ રામકૃષ્ણાનન્દને 
જણાવ્યુ કે કોઠાર સાવ ખાલીખમ છે અને સાંજે ઠાકુરને 
ભોગમાં ધરાવવા માટે કશું જ નથી. આ સાંભળીને શશી 
મહારાજ જરાય વિચલિત ન થયા, પોતાનું દુઃખ જેની પાસે રડી 
શકાય એવુ ત્યા કોણ હતુ ? એ સીધા મંદિરમા ગયા અને 
છબીમા બેઠેલા ઠાકુરને એમણે આરતભર્યે સ્વરે સંભળાવ્યુ 
જુઓ બરાબર સાંભળી લો. આજે ભોગમાં ધરાવવા! માટે 
કંઈ જ નથી, કંઈ નહી મળે તો દરિયાકાંઠેથી વાટકાર્મા રેતી 
ભરી લાવીશ અનેએ તમને ધરાવીશ અનેપછી હું પણ એ જ 
ખાઈશ. ગળામા નહીં ઉતરે તો પરાણે ઓરીશ, 

ફાટેલે ડોળે, રોષે અને રીસભર્યા સ્વરે એ મંદિરમાં 
આમપોકારી રહ્યા હતા ત્યા જ મઠનો દરતાજો ખખડયો અને 
બ્રહ્મચારીએ એ ખોલતા કોઈ ભક્ત કેટલાક દહાડા ચાલે 
એટલી ભોગની તમામ સામગ્રી લઈ આવ્યો હતો. ભક્તપુત્રની 
ધા ઠાકુરે સાભળી અને એની વહારે બરાબર એ દોડી આભા, 
મઠના પ્રારભનો કાળ અછતનો, તંગીનો અગવડોનો હતો, 
પણ એક દાયકો વીતતા રામકૃષ્ણાનન્દના અથાકપ્રયતને મઠ 
એ સજોગોમાથી બહાર એવો આવી ગયો હતો કે ૨૦૦૫માં 
ત્યાના વિદ્યાર્થીગૃહની શાનદાર શતાબ્દી ઉજવાઈ હતી. 

સને ૧૮.૦૫મા શ્રી રામકૃષ્ણદેવની જન્મજયતીની 
ઉજવણી માટે એ રંગુન-બ્રહ્મદેશ ગયા હતા તે સમયે અતિ 
પ્રખ્યાત નહીં એવા સુપ્રસિધ્ધ બગ વાર્તાકાર શરદબાબુ પણ 
એમની સાથે હતા. શરદબાબુની વિચારણા નાસ્તિક હતી. બને 
વચ્ચે સારી એવી ગભીર ચર્ચા પણ થઈ હતી મદ્રાસમા 
આવેલા ઇસુના નિજી શિષ્ય સેંટ ટોમસને દેવળે પણ ખૂબ 
ભક્તિભાવપૂર્વક એ ગયા હતા અને ત્યા ખ્રિસ્તીની અદાથી 
એમણેપ્રાર્થના પણ કરી હતી. 

ભારે વરસાદને કારણે એક વાર નવા મંદિરની 
છતમાથી કેટલાક સ્થળોએ.પાણી ટપકતું હતુ. શશી મહારાજ 
છત્રી ખોલી મંદિરમા દોડી ગયા અને છત ટપકતી રહી ત્યા 
સુધી ઠાકુરની છબી ઉપર એ ઇત્રી રાખીને ઊભા રહ્યા. 
એકવાર એમને લાગ્યુ કે ઠાકુરની ઈચ્છા ગરમાગરમ પુરીઓ 
આરોગવાની છે મદિર પાસે જએપુરીઓ વણવા અનેતળવા 
લાગ્યા અનેતાતડામાથી કાઢેલી ગરમ પુરીઓ એક પછી એક 
ઠાકુરને ધરાવવા લાગ્યા હતા. 

૧૯૦૫ની ૧૮મી માર્ચે રમકૃષ્ણાનન્દ મુંબઈ ગયા 
હત). ત્યા ૧લી એષ્રિવે ઠાકુરની જન્મજયતી ધામધૂમથી 
ઉજવાઈ હતી. મુબઈમા એમણે છ બાખ્યાનો આપ્યાં હ્તા 
અને તેમાંથી એક પ્રવચન વેળા લોકમાન્ય ટિળક પ્રમુખપદે 


હટ 


હતા. મુંબઈમાં મઠ/મિશનની શાખા ખોલવા તેમણે આ ઠાકુર 
શિષ્યને વિનતી કરી હતી. 
સ્વામી રામકૃષ્ણાનન્દ પ્રખર વક્તા હતા અને અંગ્રેજી, 
બંગાળી તથા સંસ્કૃતમાં અસ્ખલિત પ્રવચનો આપી શકતા. 
તમિલ ભાષામાં એ સરસ રીતે વાતચીત કરી શકતા. શ્રી 
રામકૃષ્ણની પૂજાનો તિધિ એમણે ઘડ્યો હતો અને મઠનાં બધાં 
કેન્દ્રોમાં મોટે ભાગે એજ વિધિ અનુસરવામાં આવે છે. એમણે 
સંસ્કૃતમાં કેટલાંક સ્તોત્રો તથા લેખો લખેલ છે તેમજ 
બંગાળીમાં અને અંગ્રેજીમાં સમર્થ અને ભક્તિપ્રેરક સાહિત્યનું 
સર્જન કર્યું છે. કોઈના પ્રશ્રના ઉત્તરમાં એમણે કહ્યું હતું કે 
“ધાન એટલે સ્વનો સંપૂર્ણ ત્યાગ... મહાજ્યોતિ પાસે નાના 
દીવાઓ દેખાતા નથી... એ રીતે પરમાત્માના પરમ જ્યોતિ 
પાસે સતની નાની જ્યોત તદન અસ્ત પામી જશે.' 
સ્વામી રામકૃષ્ણાનન્દનું જીવન ટૂંકું પણ અર્થપૂર્ણ હતું. 
ઠાકુરના અને સ્વામીજીના જીવન સંદેશના દક્ષિણ ભારતમાં 
સુદઢ પ્રચાર માટે તેમણે જાતને ઘસી નાખી હતી. શ્રીમા 
૧૯૧૧માં કોલકાતા પાછાં ગયાં તે પછી તરત જ શશી 
મહારાજ મધુપ્રમેહની અને ક્ષયની જીતલેણ માંદગીનો ભોગ 
બન્યા. હવાફેર માટે એ બેંગ્લોર ગયા. ત્યાં ડોક્ટરોએ નિદાન 
કર્યું 'ેલપિગ ટી.બી.' (અતિ વેગીલો ક્ષય). કોલકાતામાં આ 
ખબરપડતાં મહારાજે તથા શારદાનન્દે તુરત તેમને કોલકાતા 
બોલાવા. મહારાજ (બહ્માનન્દ) પુરી હતા પણ એમને ખબર 
પડતાં એ ખુરદા રોડ જંકશને દોડી ગયા અને રેલગાડીના 
ડબ્બામાં પોતાના પ્રિય ગુરુભાઈનું ક્ષીણ શરીર જોઈ આઘાત 
પામ્યા. આ એ બંનેનું અંતિમ મિલન. 
જૂનની ૧૦મીએ. રામકૃષ્ણાનન્દ કોલકાતા પહોંચ્યા. 
એમના પિતરાઈ શારદાનન્દ-શરત એમને પોતાની સાથે 
“દ્દબોધન'માં લઈ ગયા. પોતાના કૃશ થઈ ગયેલા ભાઈની 
પાસે બેસી એમને વધારે ખાવા પ્રેમાગ્રહ કરતા. “ભાઈ શરત, 
હવે ખાવાનું બંધ થઈ ગયું છે. જગતજનની હવે વધારે ખાવા 
દેતી નથી. ભોજનને સમયે આવવા તકલીફ ન લેશો,' આ બોલ 
એમના ભાઈ શશીએ કહ્યા. ગુરુભાઈ પ્રેમાનન્દ બેલુડ 
મઠમાંથી એકાંતરે 'ઉદ્બોધન'માં આવતા. બંને વચ્ચે મીઠી 
તકરાર પણ થઈ હતી તે, બાબુરામ ઉેમાનન્દ)ને બલરામને 
ત્યાંથી ફરી બોલાવી તેમણે પોતાને હાથે પોતાના ગુરુભાઈ 
શશીને જમાડતાં દૂર થઈ ગઈ હતી. રામકૃષ્ણાનન્દના ભાઈ 
અનેમાતાપણ એમની તબિયત જોઈ ગયાં. ૧૮મી કે ૧૯મી 
ઓગસ્ટે સવારે નવને સુમારે આંખો બંધ કરીને એ પથારીમાં 
પડ્યા હતા. અચાનક બેઠા થઈ પોતાની ચાકરી કરનારને 
તેમણે કહ્યું : “જો ઠાકુર, મા અને સ્વામીજી આવ્યાં છે. આસન 
આપ એમને.' સેવક એકદમ ચમકી ગયો. સ્વામી ફરી બોલ્યા 


લ્ટ્ણ- 


: “જોતો નથી તું ? ઠાકુર આવ્યા છે. ઝટ જાજમ પાથર. ત્રણ 
તકિયા મૂક.' સેવકે આજ્ઞા માની તેમ કર્યું. સ્વામીએત્રણ વાર 
હાથ જોડી પ્રણામ કર્યા. ડોક જરા ઊંચી કરી, ફાટેલે ડોળે એ 
કશુંક જોતા રહ્યા. થોડીવાર પછી સેવકને કહે : “એ લોકો 
ગયાં, લઈ લે બધું.' 

પૂજ્ય શ્રી માનાં દર્શન કરવાની એમની તીવ્ર ઈચ્છા 
હંતી. પણ પુત્રનું અવસાન પોતે જોઈ નહીં શકે તેથી તથા, 
એમના ત્યાં આવવાથી શારદાનન્દની તકલીફ વધી પડે એ 
કારણે, શ્રી મા જ્યરામવાટીથી ન આવ્યાં. પણ, પોતાની અંતિમ 
રાતે રામકૃષ્ણાનન્દને પૂજ્ય શ્રી માનું દર્શન થયું હતું. 

અંતિમ દિવસે સવારે, સ્વામી બ્રહ્માનન્દના શિષ્ય અને 
ખ્યાતનામ ગાયક પુલિન મિત્ર પાસે ગિરીશ ઘોષનું એક 
પ્રસિધ્ધ ગીત તેમણે સાંભળ્યું. ત્યારબાદ સ્વામી વિવેકાનન્દ 
કૃત “સમાધિનું ગીત' સાંભળવાની તેમની ઈચ્છા પણ પુલિને 
પૂરી કરી. સંગીતથી એ પ્રસન્ન થઈ ગયા. ડોક્ટરને એમની. 
સ્થિતિ સારી લાગી. પછી ત્રણ કલાક એ સમાધિમય રહ્યા. 
બપોરે ૧-૧૦વાગ્યે એમણે દેહત્યાગ કર્યો. એ તારીખ ૨૧મી 
ઓગસ્ટ ૧૯૧૧ હતી. 

એમના મૃતદેહને ભગિની નિવેદિતા અને અન્ય 
સંન્યાસીઓ વગેરે પગે લાગ્યાં. ઠાકુરના દેહને અગ્નિદાહ 
દેવામાં આવો હતો ત્યાં કાશીપુરને સ્મશાને એમના દેહને લઈ 
જતી મંડળી થોભી. પછી ગંગા પાર કરી, બેલુડમાં સ્વામી 
વિવેકાનન્દના શરીરને અગ્નિદાહ અપાયો હતો તેની નજીક 
સ્વામી રામકૃષ્ણાનન્દના દેહને અગ્નિને આધીન ડરવામાં 
આવો. 

“હાય, મારો શશી ગયો. મારી પીઠ ભાંગી ગઈ,' આ 
ઉદ્દગાર સાથે પૂજ્ય માએ પોતાના લાડકા દીકરાને અશ્રુભરી 
અંજલિ આપી હતી અને, “દક્ષિણનો રક્ષક દેવદૂત ગયો, 
દક્ષિણ દિશા ૫૨ જાણે અંધકાર છવાઇ ગયો' આ બોલ 
શોકમગ્ન જ્યેષ્ઠ ગુરૃભાઈ, ઠાકુરના પ્રિય માનસપુત્ર સ્વામી 
બ્રહ્માનન્દને મુખેથી સર્યા હતા. શશી મહારાજના દેહને 
અગ્નિદાહ દેવામાં આવ્યો હતો ત્યાં ઠાકુરના સાત શિષ્યોનાં 
શરીરોને અગ્નિને આધીન કરવામાં આવાં હતાં. 
“સમાધિપીઠ' તરીકેની એ તીર્થની ઓળખ પૂરી યથાર્થ છે. 

સ્વામી રામકૃષ્ણાનન્દ અનન્ય ભક્તિનું જીવંત 
ઉદાહરણ હતા. એ પ્રતિભાશાળી વિદ્દાન પણ હતા. માત્ર 
મદ્રાસ-ચેન્નઈમાં જ નહીં પણ, સમગ્ર દક્ષિણ ભારતમાં 
રામકૃષ્ણ ભાવધારાનાં બીજ રોપનાર અને એને દંઢમૂલ કરનાર 
એ હતા. પોતાની અસાધારણ ગુરુભક્તિ દ્રારા એ પોતાના 
નામને પૂરું સાર્થક કરી ગયા છે. 

ણ 
(લેખમાળા ક્રમશઃ) 


જૂન ૨૦૦૮ : ૫૮૫ 


શાસ્ત્રીય સંગીત મારી નજરે 





નિર્મિશ ઠાકર 


૬ ૧ શાસ્ત્રીય સંગીતકારો અને એમના ગુણ દોષ 


સગીતમા ગાયન, વાદન અને નૃત્ય ત્રણેયનો સમાવેશ 
હોય છે એહું વારવારયાદ નહીં કરાવુ. સામાન્યત શાસ્તીય 
ગાયકને નજરમાં રાખીને જ ઘણી બધી બાબતોની વાખ્યાઓ 
અપાતી રહે છે પણ એનો અર્થએ નહીં કે વાદન માટે અલગ 
નિયમો અથવા અલગ શાસ્ત્ર છેં વાદન કર્તા ગાયન ઊચે 
રથાને સ્થપાતુ રહ્યુ છે અને એ એક ચર્ચારપદ મુદ્દો હોઈ એને 
વધુ ચર્ચાસ્પદ બનાવવા જો હુ પ્રયત્ન ન ડરૃ, તો તમે નિરાશ 
થશો, એ હુ જાણુ છુ તક મળતા જ હુ મારો એ ધર્મ પણ 
પાળીશ, પણ હાલ આપણે જુદી વાત કરવી છે 

હાલ જો હુ તમને “દેશી કહુ તો તમે સમસમી જરો, 
એની મને ખબર છે અગ્રેજો આવયા, એ પહેલા આ દેશમા 
દેશી ગણાવું એ ગૌરવની વાત હતી. અંગ્રેજોના શરીરોને 
આપણે આ દેશમાંથી હાકી કાઢ્યા, પણ એમના પ્રત્યેનો 
અહોભાવ તો વધતો જ ગયો. એમની સામે આપણે દેશી 
છીએ, એ પ્રકારની લઘુતાગ્રંધિ આજે પણ આપણે પાળીએ 
છીએ. 

વૈદિકકાળથી સગીતમાં બે ગાયન પધ્ધતિઓ 
અસ્તિત્તમા આવેલી. માર્ગી અને દેશી, એ સમવે તો અગ્રેજો 
નહોતા, છતા આડકતરી રીતે માર્ગી સગીત દેશી સગીતથી 
ઊચુ કેમ ગણાયું, એની મને ખબર પડતી નથી. માર્ગી સગીત 
સાધકોનો માર્ગ ગણાય છે એને મોક્ષદાયી સગીત કહેવાય છે 
અનત સમાધિમાથી વેદોનો સાક્ષાત્કાર કરનાર મહર્ષિ વાસ, 
એથી જવેદ ભાસ કહેવાવેલા. એમણે પોતાના શિષ્ય પૈલનીને 
ત્રગ્વેદની, વૈશપાયનને યજુર્વેદની, જૈમિનીને સામવેદની અને 
સુમન્તુને અથર્વવેદની સહિતાઓનુ શાન આપેલુ પછી 
સામવેદમાંથી સગીતની આખી પરપરા ઊતરી આવી, એ 
અભ્યાસીઓ જાણે છે (તમે ય જાણો તો. ખોટું નહીં 9 
શ્રષિઓ દ્વારા જ સામગાન વિકસતુ ગયુ અને સમાજ સામે 
જાતિગાન કે માર્ગી સંગીત બની સાધકો સુધી પહોંચ્યુ. (બાકી, 
અગાઉ તો સંગીત દૈવીકલા જ ગણાતું ) મહર્ષિ વાલ્મીકિએ 
લવ અને કુશને માર્ગી સગીતના કુશળ શાતા બનાવેલા. ટૂકમાં 
માર્ગી સંગીતનો હેતુ મનોરંજન નથી, પણ મોક્ષ છે 


જૂન ર૦૦૮ ૫૮૧૬ 





દેશ પરથી “દેશી શબ્દ બન્યો છે દેશી સગીતનો હેતુ 
મોક્ષ નથી (મોક્ષ થઈ ગયા પછી ગાવુ કઈ રીતે અને એને 
સાભળે કોણ, એ સમસ્યાઓ હોઈ મને તો દેશી સંગીત જ 
ગમે છે મારી આ લેખમાળાને વાચકો મળી રહે, એટલા 
ખાતર હું એમનો મોક્ષ પણ નથી ઈચ્છતો | એ લૌકિક સંગીત 
છે (કસગીતના અર્થમાં નહીં) જે માર્ગી સગીત નથી, તે 
દેશી સંગીત. 

કદાચ, દેશી સગીતની સરખામણીએ તમને માર્ગી 
સગીત ઊંચુ લાગી શકે પણ એ આખરી તારણ નથી.પોતાના 
વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિકોણને કારણે, જેમને બધાથી અલગ લાગ્યાછે 
તેશ્રી હસુયાશિક લખે છે “ભારતીય રાગસગીત એ સરકાર 
અને સસ્કૃતિઓના સમિશ્રિત સંઘટનની વિશિષ્ટ પ્રક્રિયાને અંતે 
સિદ્ધ થવેલુ સ્વરૂપ છે આથી આ સગીતમા વિશ્વના અનેક 
કલાસ્ત્રોતોનો સમન્વય છે પ્રજાકીય સ્તરે જ આ સંઘટનાએ 
સગીતનું જે સ્વરૂપ ઘડ્યુ તે ભારતનુ દેશી સગીત છે જેનો 
અભ્યાસ મતંગમુનિએ બૃહદ્દેશીમા કર્યો અને એ સંગીતને 
આધારે જેશિષ્ટએવુ માનક સ્વરૂપ બંધાયુ, તે માર્ગી સગીત. 
તેમાંથી જ આજનુ ભારતીય શાસ્ત્રીય સગીત કે રાગસ્રગીત 
જન્મ્યું છે 

સારએ કે દેશી સગીતમાથી માર્ગી સગીતનો જન્મ 
થયો છે ! બોલો, મોક્ષ જોઈએ છે ? (સગીતના વિવાદાસ્પદ 
મુદ્દાઓ પર સ્શભાવિક રીતે જ એક આખું પુસ્તક લખી 
નાખવાનું મન થઈ આવ્યુ છે પણ નિરાશાજનક વાત એ છે કે 
એક પુસ્તક લખવા માટે જોઈએ એટલા વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓ 
હાલ ઉપલબ્ધ નથી. આ ક્ષેત્રમાં સાહિત્ય જેવુ નથી. આમાં તો 
અભ્યાસીઓને પણ વિવાદો કરતા સગીતમાં વધારે રસ છે ! 
કેટલાક મિત્રોએ તો મને સૂચવ્યુ કે સ્તાવલબી બની તમે ખુદ 
વિવાદો ઊભા કરો !કશું અશક્ય નથી, એવું તો નેપોલિયન 
પણ કહી ગયો છે 9 

આમ તો આ લેખ શાસ્ત્રીય સંગીતકારો વિષેનો છે 
છર્તા એની આટલી પૂર્વભૂમિકા જરૂરી હતી ! શાસ્ત્રીય 
સગીતનો ભવ્ય વારસો એટવૈ શુ એનો અંદાજ આપણને 


બટ 


હોવો જોઈએ. કારણ કે એ ભવ્ય વારસાને જેમણે મેળવ્યો છે 
અને પચાવ્યો છે, તેમને જ આપણે “શાસ્ત્રીય સંગીતકાર” 
કહીએ છીએ. 
મારાથી ખોટી રીતે પ્રભાતિત થઈ, તમે મને શાસ્ત્રીય 
સંગીતકાર ન ગણી લો, એટલા ખાતર સંગીતશાસ્ત્રમાં ગાયક 
અને વાદકના પ્રકારો તથા એમના ગુણદોષોની સતિસ્તર ચર્ચા 
કરાઈ છે. એમાં ગાયક-વાદક ઉપરાંત શાસ્ત્રકારોનો પણ 
ગૌરવ સાથે સમાવેશ થયેલો છે. ચાલો, આપણે, વિવિધ 
પ્રકારના શાસ્ત્રીય કલાકારોનો શક્ય એટલો પરિચય 
મેળવીએ... 
નાયક : તમે તો સારી અને ભંગાર હિન્દી ફિલ્મો જોતા 
જ હોત છો, એટલે તમે જાણે છો કે નાયક ઉર્ફે હીરો તો. 
સર્વગુણસંપન્ન જ હોય છે. સંગીતના નાયકને પણ શાસ્ત્રીય 
સંગીતનું સંપૂર્ણ (?) જ્ઞાન હોય છે અને એ સૂર-તાલ બાબતે 
એટલો કૂશળ હોય છે કે શાસ્ત્રીય ગાયનવેળાએ એ ઈચ્છે તો 
પણ નિષ્ફળ થઈ શકતો નથી !(આ મારી સમજગ્રમાણે લખ્યું 
છે, એટલે થોડું વધારે પડતું લાગશે.) 
ગાયક ઃ એક જ ગુરુને સાધી સંગીતનો પૂર્ણ જ્ઞાતા 
બનેલો કલાકાર પોતાના ગાયન દ્વારા સજ્જ શ્રોતાઓને પણ 
ધન્ય બનાવી શકે, તો એ ગાયક ગણાય. અધ્યાત્મમાં તો “તુંજ 
તારો ગુરુ થા' એમં કહેવાર્યું છે, જે સંગીતમાં શક્ય નથી. 
ગાયક બનવા માટે તમે પોતાને જ ગુરુપદે ન સ્થાપી શકો, એ. 
આવશ્યક શરત છે. (અલબત્ત, એ પ્રકારના સ્વાવલંબી 
અશાસ્ત્રીય ગાયકોને “બાથરૂમ સિંગર' કહેવાય છે, એ નોંધી 
લેશો.) 
ગંધર્વ : માર્ગી સંગીતના પ્રખર જ્ઞાતાઓને ગંધર્વ 
કહેવાય છે. “ગ' અક્ષર ગાયન, “ધ' અક્ષર બંસીવાદન અને 
“વ? અક્ષર વાઘ વગાડવાની કિયા દર્શાવે છે, એમ પણ 
“શેક્ષાસંગ્રહ'માં ભટ્ટ શોભાકરે લખ્યું છે. દેશી સંગીતવાળા 
પણ આમાં રસ લઈ શકે છે, એટલું હું ઉમેરું છું. 
પંડિત : પહેલાં તો હું યે એવું માનતો હતો કે ઢાઈ 
અક્ષરપ્રેમ કા પઢે સો પંડિત હોય !શાસ્ત્રીય સંગીતમાં એટલી 
જ યોગ્યતા ના ચાલે, એ. જાણ્યા પછી મારું ભવિષ્ય 
અંધકારમય લાગતાં, હું નિરાશ પણ. થયેલો. સંગીતક્ષેત્રે 
શાસ્ત્રજ્ઞ વ્ક્તિને પંડિત કહી શકાય. તે ગાઈ-વગાડી શકતો 
નથી, પણ જ્ઞાનના બળ. પર તે પંડિત ગણાય છે. સંગીતક્ષેત્રની 


બ્ટ્શ 


એ જ વિશેષતા છે કે જે પંડિત ખુદ ગાઈ નથી શકતો, તે 
અન્યને ગાયક બનાવી શકે છે, બોલો ! 

શાસ્ત્રકાર : શાસ્ત્ર રચવાનું સામર્થ્ય ધરાવે, તે 
શાસ્ત્રકાર. આ પંડિત કરતાં ઉપરની “પોસ્ટ' છે. (પદવીને. 
ટપાલ ના સમજતા, પ્લીઝ 9) 

સંગીત શિક્ષક : કોર્સમાં હોય એટલું માંડ ભણાવે એ 
શિક્ષક, એવી આજની વાખ્યા છે !એટલે તો “ટ્યુશન' જેવો 
શબ્દ પણ અસ્તિત્વમાં આવેલો છે. જો કે પ્રાથમિક તબક્કે 
સંગીત શિક્ષકો જ સહાયરૂપ બને છે, એમ દિગ્ગજ કલાકારો 
વે સ્વીકારે છે. 

અતાઈ ગાયક ઃ “સૂનો સબ કી ઔર કરો મન કી.' એ 
સિધ્ધાંતમાં માનનાર અતાઈ ગાયક બની શકે. વિતિધ 
જાણકારો પાસેથી માર્ગદર્શન લઈ, સ્વબળે (? તૈયાર થયેલો 
ગાયક “અતાઈ' કહેવાય છે. 

ઢાઢી ગાયક ઃ સાચો ગુરુ હંમેશાં શિષ્યોને કહે છે કે 
સંગીતને કલા જ ગણજો, એને ધંધો ના બનાવતા !પણ છતાં. 
અમુક જાતિઓ છે કે જેમનો. વારસાગત ધંધો “સંગીત' છે. 
વ્યાવસાયિક રીતે લોકરંજન કરતા આવા ગાયકો “ઢાઢી” 
કહેવાય છે. સંગીતનું ટ્યુશન કરતા એક શિક્ષકને મેં “ઢાઢી 
ગાયક' કહ્યું તો એ ખુશ થઈ ગયેલા, પણ બીજે દિવસે અર્થ 
જાણી લીધા પછી એ મને મારવા દોડેલા ! 

વાગ્ગેયકાર : ઘણા લોકો દૂધ અને દહીં - બંનેમાં પગ 
રાખતા હોય છે. જો કે અમુક લોકો એવી ઊંચી સિદ્ધિને વરે 
છે. (અહીં “સિદ્ધિ' એ ઊંચી છોકરીનું નામ નથી.) કે તમે 
એમને “બાવાનાં બે ય બગડર્યાં ! એમ ન કહી શકો. સાહિત્ય 
અને સંગીતના પૂર્ણ જ્ઞાતા એવા કલાકારને વાગ્ગેયકાર કહી 
શકાય. “વાગ્ગેય'નો અર્થ જ શબ્દનું ગેય રૂપ !વાગ્ગેયકાર 
એને સિદ્ધ કરે છે. 

ઉત્તમ કલાને કનિષ્ટ રીતે રજૂકરવી એપણ એક કલા 
છે, એમ મને લાગ્યા કરે છે, પણ હજી સુધી એનો કલાસ્તરૂપે 
સ્વીકાર થયો નથી. એ કલાનો પણ ત્રાસદાયક ઈતિહાસ ઘણો, 
જૂનો છે. મધ્યકાલીન યુગમાં પણ એ કલાથી ત્રાસીને દયારામે 
પોતાના પદમાં લખેલું : ઉત્તમ વસ્તુ અધિકાર તિના મળે 
તદપિ અર્થ નવ સરે. 

સંગીતને કઢંગી રીતે રજૂકરનારને ક્લાકાર કઈ રીતે 
કહેવાય, એ મને સમજાતું નથી. પણ એવા કલાકારોને ઉત્તેજન 


જૂન ૨૦૦૮ : ૫૮૭ 


ન મળે, એટલા ખાતર સંગીતશાસ્ત્રમા કલાકારના ગુણો અને 
દોષો વિષે વિસ્તારથી લખાયુ છે 

આમ તો કલાકારના 'દોપો' વિશે વિસ્તારથી લખવા હુ 
અત્યત ઉત્સુક બની ગયો છું પણ લોકલાજે પહેલા એના 
“ગુણો” વિશે લખવુ પડશે. (છતા જે કલાકારોને નહીં સુધરવુ 
હોય, એ સુધરશે ?) ટપાલી હોય કે વડાપ્રધાન, દરેક પાત્રમા 
આપણે ઉત્તમ મનુષ્યના ગુણો કલ્પીને “એ વિનયી હોવો 
જોઈએ, નિરભિમાની હોવો જોઈએ, ઉઘેમી હોવો જોઈએ, 
બુદ્ધિષાન હોવો જોઈએ. ' એવા જાત જાતના તૃક્કા લડાવી 
શકીએ.પણ હોકોનેમારા કરતા શાસ્ત્ર પર વધુ ભરોસો હોય 
છે,એમ ધારી હુસગીતશાસ્ત્રમા વર્ણવાયેલા કલાકારના ગુણો 
વિશે, મારી રીતે લખીશ. 

(૧) ગાયકનો અવાજ મધુર હોવો જોઈએ. પણ 
મધુરતાની કોઈ ચોક્કસ વ્યાખ્યા કે એના સર્વસ્વીકૃત માપદડ 
છે જ નહીં, તો શુ કરશો. ? દરેક પ્રકારની કલામાં આ 
માથાકૂટો છે 'એક જ ચિત્રમાં મને 'કલાત્મકત!' દેખાય ને 
તમને 'બિભત્સતા' દેખાય, એવુ બની શકે (મોટે ભાગે એવુ 
જ બને છે) આપણા સગીતશાસ્ત્ર મુજબ આપણે જેને “ચીસ 
જેવો અવાજ' કહીએ, તે પાશ્ચાત્ય સંગીતનું અભિન્ન અંગ 
હોય, એવુ પણ બને માણસની દષ્ટિએ કાગડાનો અવાજ 
કર્કશ હોય, પણ કાગડાની દષ્ટિએ એ મધુર હોય એમ પણ 
બને, કારણ કે કોઈ સર્વસ્વીકૃત માપદંડ છે જ નહીં. દુનિયા 
ભલે માન્ય ના રાખે, પણ તમે પોતાના સુધી મધુર હોવ, એમ 
પણ બને. (એટલે તો મનોજ ખડેરિયાએ 'એમ પણ બને' વાળી 
યાદગાર ગઝલ પણ લખેલી 9 નઝીર ભાતરીનો આ શે'ર 
જુઓ. 

ચમનમાં અન્યને ના માન્ય હો ખુશબો ભવે મારી 

સ્તમાની ફલ છું, મારા સુધી તો હું સુવાસિત છું 

ગાયક ગણાવા માટે ઓછામા ઓછી એક વ્યક્તિની 
નજરમાં તમારો કંઠ મધુર હોવો જોઈએ, એમ કહેવામા્‌યે 
તકલીફ છે, કારણ કે એ ચક્તિ તમે ખુદ હોવ તો ? એની વે, 
શાસ્ત્રમા તો એટલું જ કહ્યુ છે કે ગાયકનો કંઠ મધુર હોવો 
જોઈએ, આ ગુણને તમે તમારી રીતે સમજી લો, પ્લીઝ ! 

(ર) સ્વરો અને તાલ ઉપરાંત વાઘે મેળવવાનું જ્ઞાન 
હોવું. સ્વર અને તાલનું જ્ઞાન તો શાસ્ત્રમાંથી મેળવી શકશો, 
પણ તમે વાઘ કેવી રીતે મેળવશો ? “સાડા ત્રણસોમાં તબલુ 


જૂન ર૦૦૮ ૫૮૮ 





મેળવ્યુ'ના સંગીતશાસ્ત્રમા બે અર્થ થઈ શકે જોડીમાં એક 
તબલુ ખૂટતું હોય, તો સાડા ત્રણસોમાં ખરીદીને તમે એને 
પ્રાપ્ત કરી શકો એને “સાડા ત્રણસોમાં તબલુ મેળુ 
કંહેવાય કોઈ ગાયક કે વાદક સાથે સગત ડરવા તમારે 
હથોડીના યોગ્ય ઉપયોગ વડે તબલાને સૂર “કાળી બે'માં લઈ 
જવુ હોય, પણ એ ન આવડતું હોય તો બીજા કોઈને સાડા 
ત્રણસો ચૂકવી, તમે એ કામ કરાવી લો, ત્યારે પણ શસાડા 
ત્રણસોમા તબલુ મેળવ્યુ' એમ જ કહેવાય એટલે જો હું 
'તબલું મેળવ્યા પછી જ મેળવી શકાય' એમ કહું તો હવેથી 
એને જોક ન સમજતા. જો આ ગભીર વાત પર તમે હસશો, 
તૌ એ અવગુણ ગણાશે. (જો કે શાસ્ત્રમા એવુ લખ્યું નથી.) 

(૩ લયબદ્ધ ગાયન અને સમપર આવવાની કુશળતા 
હોવી જો કે હાલ તમે 'સમ' પર નહીં આવી શકો, કારણ કે 
જ્યારે હું “વતાલ' તિશે વિસ્તારથી લખીશ ત્યારે એમા સમ 
આવશે, અને એનેપૂરો સમજી લીધા પછી તમે કદાચ સમ 
પર આવી શકશો. 'સમ' પર ન આવી શકનાર કલાકારે 
આબરૂખોવા માટે બીજા વિશેષ પ્રયત્નો નથી કરવા પડતા, 
એટલે એ દષ્ટિએ પણ ભમ' અત્યત મહત્ત્વનો છે, એટલુ 
હાલ ડાયરીમાં લખી રાખો ભવિષ્યમાં એમાથી અર્થપ્રગટ 
થશે. 

(૪) ગાયકમા રસની સમજણ અને રાગનુ સૌદર્ય 
પ્રગટકરવાની ક્ષમતા હોતી જોઈએ. ગાયકો તો પોતાનું ફોડી 
લેશે, પણ વાત નીકળી છે તો હુ તમને થોડી રાગજન્ય રસની 
સમજણ આપી દઉ ? “સંગીત મકરદ'મા સોમ, મલ્હારી, 
નટ, છાયા નટ વસત જેવા રાગોને પુરુષ રાગો ગણાવાયા છે 
જેઓ રૌદ્ર અદ્ભુત અને વીર રસ પ્રગટ કરે છે જો તમને 
સ્ત્રી રાગોમાં જ વધારે રસ હોય તો તમે મલ્ડારી, નારાયણી, 
ગૌડી, તુંડી, ગાન્ધારી જેવા રાગો ગાજો, જેથી શુગાર, હાસ્ય 
અનેકરૃણ રસપ્રગટ થઈ શકે !દ્રાવડી, સાવેરી, શેંકરાભરલ, 
બલહસ, લલિત જેવા રાગો નપુંસક ગણાય છે (છતા ગાવાર્મા 
વાંધો નથી, ગાવા માટે જ બનાવયા છે ) જેઓ બીભત્સ, 
ભયાનક અને શાન્ત રસપ્રગટ કરે છે અત્રે હું એ પણ સ્પષ્ટ 
કરવુ જરૂરી સમજુ છું કે રસ અને સૌદર્ય માટે બે અલગ 
ટેન્શન ન રાખવા. તમે જો રાગ દ્વારા રસપ્રગટકરી શકશો, તો 
સૌદર્યપણ આપોઆપપ્રગટ થશે. બીભત્સ રસ દ્વારા સૌદર્ય 
કેવી રીતેપ્રગટ થાય, એમ પૂછી તમે મને ગૂચવવાં પ્રયત્ન ન 


બ્ટ્શ 


કરતા. જે રાગ બીભત્સ રસ પ્રગટ કરવા જ બન્યો છે, તેનું 
કર્તવ્। બીજુંન હોઈ શકે, એટલે બીભત્સ રસપ્રગટ કરવામાં 
જએનું સૌંદર્ય છે, સમજ્યા ? જો માણસ ખિસ્સાં ન કાપે, તો. 
એને ખિસ્સાકાતરુ ન કહેવાય. માટે ખિસ્સાકાતરુનું સૌંદર્ય 
ખિરસાં કાપવાંથી જપ્રગટ થઈ શકે, ઇઝ ઈટ ક્લીયર ? 
(૫) ગાયનમાં શુદ્ધ ઉચ્ચારણ જોઈએ. હું તો એમ પણ 
માનું કે દીર્ઘની જગ્યાએ હ્સ્વ સ્વર પણ ન ચાલે. માટે ઊંઝા 
જોડણીમાં રસ ધરાવતા ગાયકે વાંચતી વખતે એ જોડણી 
સ્વીકારવી, પણ ગાતી વખતે એ જોડણીનો અસ્વીકાર કરવો. 
સંગીતમાં તો ઠીક, હું તો વ્વવહારમાં પણ ચોકસાઈનો સમર્થક 
છું. પાડોશણને ત્યાં જઈ તમે “પાણી આપો, તરસ લાગી છે' 
એમ કહી શકો, પણ 'પાણિ આપો, તરસ લાગી છે' એમ ન 
કહી શકો. છતાં મારે કબૂલવું જોઈએ કે ઉચ્ચારણના સૂક્ષ્મ 
ભેદો આપણે જલ્દીથી પકડી શકતા નથી. મારાં લગ્ન તખતે 
ગોર મહારાજે 'પાણિગ્રહણ” કરવા કહેલું. ત્યારે મેં પાણી 
ભરેલો તાંબાનો લોટો ઊઠાવેલો, એ મને યાદ છે. આ 
જીવનસંગીતની વાત છે, છતાં તમને કદાચ આડવાત લાગશે. 

(૧) આત્મવિશ્વાસપૂર્વક ગાવું. શાસ્ત્ર મુજબ આ એક 
આવશ્યક ગુણ છે. મારા અનુભવને આધારે હું કહી શડું કે 
એવા કેટલાયે ગાયકો હોય છે જે “કદાચ સમ નહીં આવે 
તો. ?' ના ડર સાથે ગાય છે અને રાગનું સૌંદર્યપૂર્ણપણે પ્રગટ 
નથી કરી શકતા. જ્ઞાનીઓને ભયસ્થાનોની ખબર હોવ છે, 
એટલે ભય પણ એમને નથી છોડતો !મેં હજી “સમ' અંગે 
કશી ચોખવટ નથી કરી, માટે તમે સદભાગી છો. હાલ તમે 
ભયમુક્ત રહી ગાઈ શકશો અને રાગનું સૌદર્યપણ પ્રગટ કરી 
શકશો, જ્યારે તમે “સમ' અંગે પૂરી માહિતી મેળવી લેશો, 
ત્યારે તમને સાચા પડકારની ખબર પડશે અને પછી તમે 
આત્મવિશ્વાસ ગુમાવશો. માટે હું “સમ' અંગે લખવામાં શક્ય 
એટલો તિલંબ કરીશ, તમતમારે મુક્તપણે ગાઈ રાગનું સૌંદર્ય 
પ્રગટક્ચે, આત્મવિશ્વાસપૂર્વક ! 

(9) ત્રણ સપ્તકમાં ફરી શકે તેવો અવાજ હોવો અને 
અવાજપર નિયંત્રણ હોવું એપણ ગુણ છે. ગાયન અને રુદન 
વચ્ચેનો ભેદ પારખી શકાય એટલા ખાતર પણ ત્રણ સપ્તકની 
અંદર જ અવાજ ફરે અને એની બહાર ન નીકળે તો સારું, 
એમ હું માનું છું. (શાસ્ત્રોમાં આ ભયસ્થાન સ્પષ્ટ કરાયું નથી.) 
પણ એમ માનવાથી કાંઈ થતું નથી, આપણા અવાજ પર 
આપણું નિયંત્રણ જરૂરી છે. કંટાળીને શ્રોતાઓ આપણા 


હ્ટ્શ 


અવાજને નિયંત્રિત કરે, એ હદે જઈ કદી ન ગાવું. 

(૮) તાન, આલાપ વગેરેના વેતિધ્ય સાથે રચનાશક્તિ 
દાખવવી. હાલ તમને “આલાપ' અને 'વિલાપ' વચ્ચેનો ભેદ 
ખબર નથી, એટલે રચનાશક્તિ વિશે પણ હું લખતો નથી. 
અત્યારે તો, શાસ્ત્રમાં જે ગુણ લખાયો છે, તેને તમે શ્રદ્ધાપૂર્વક 
સ્વીકારી લો. (તમારે માટે બીજો વિકલ્પ છે ?) 

(૯) સમયની સમજ સાથે શ્રોતાઓને વશ કરવાની 
શક્તિ ગાયક અને વાદકમાં હોવી જોઈએ. જુદા જુઠા સમય/ 
પ્રહર માટે જુદા જુદા રાગો બનેલા છે. એ તરફ પણ અહીં 
ઈશારો હોઈ શકે. પણ મને તો બીજી શક્યતાયે દેખાય છે. 
સમયને ન સમજી શકનાર કવિઓને મેં કવિ સંમેલનમાં 
શ્રોતાઓને હાથે ઝૂડાતા પણ જોયા છે. (હું કવિ છું, એટલે આ 
સ્વાનુભવ પણ હોઈ શકે.) માત્ર શાસ્ત્રીય સંગીતકારને જ 
નહીં, કોઈ પણ કલાકારે ભાવકો સામે રજૂ થતી વખત્તે 
“સમયનું ધ્યાન રાખવું જ પડે છે. દરેક ગાયક કે વાદકને. 
શ્રોતાઓ વશ થઈ જાય, એ ગમતું હોય છે. ભય એ કે પોતાના 
અવગુણને કારણે એ અવળી સ્થિતિનું નિર્માણ પણ કરી શકે 
છે. 

(૧૦) ગાયક/વાદક ઉત્તમ શિક્ષાકાર હોવો જોઈએ. 
મતલબ કે એણે ઉત્તમ ગુરુ દ્રારા અપાયેલો જ્ઞાન-વારસો 
પચાવ્યો હોવો જોઈએ. અને એને નવી પેઢી ગ્રહણ કરી શકે 
એ રીતે રજૂકરવાની એનામાં આવડત હોવી જોઈએ. કૂવામાં 
હોય તો હવાડામાં આવે, એવી કહેવત આપણે ત્યાં છે જ, નવી 
પેઢીને જ્યારે સાવ કઢંગી રીતે સંગીત પીરસતી જોઉં છું, ત્યારે 
હુંપ્રાર્થના કરું છું કે “હે ઈશ્વર !તું આમને માફ કરજે, તેઓ શું 
કરી રહ્યા છે એનું તેમને ભાન નથી !પણ તું એમના ગુરુઓને 
માફ ન કરતો અને મારા વતી એમને પકડી પકડીને 
ફટકારજે ? 

હું ધારું છું ગુણ-નિમિત્તે આટલું લખાણ કાફી છે. 
અલબત્ત, શાસ્ત્રકારોએ જો મને પૂછીને શાસ્ત્રો રચ્યાં હોત તો 
તેઓ ઘણાં પાનાં બચાવી શક્યા હોત. ખરેખર તો શાસ્ત્રીય 
સંગીતકારના અવગુણોની ચર્ચા પ્રથમ થવી જોઈએ, પછી 
ગુણની ચર્ચા ન કરીએ તોવે ચાલે. ગુણ નિમિત્તે તો એક જ 
વાક્ય લખી શકાય કે “સંગીત કલાકાર “અવગુણ'ને “ગુણ' 
માનતો ન હોવો જોઈએ.” 

ી 
(કમશઃ) 


જૂન ર૦૦૮ : ૫૮૯ 


ઉવાસકથ 


દીકરી સંગે દેશાટન 


૩ સરકારી કોઠી અને ગોમા 


પછી ટેક્સી કરીને અમે ૧૨-એબી પડારા પાર્ક 
પહોંચ્યાં. ફોઈ કાશીરામ રાણાની કૌઠી જોઈ રાજી રાજી થઈ 
ગયા. 

“પ્રધાન નથી છતાં બંગલો તો પ્રધાન જેવો મળ્યો છે ! 
એમના મોંમાથી વીઆઈપી બંગલામાં ઊતરી રહ્યા હોવાનો 
રોમાચ પ્રગટ્યો !પ્રધાન હોય તો ગાર્ડ હોય. ક્યાથી આવ્‌ા 
કૌને મળવાનુ છે જેવી પૂછપરઈ પજ્ઞ થાય. અહીં કશી 
રોકટોક ન હતી. કાશીરામ જેટલો જ ઉદાર એમનો બગલો. 
એ બધાને માટે બધો વખત ખુલ્લો. જો કે કાશીરામ દિલ્ડીમા 
ન હત, હજ ઝે વો હિતસ! ઠઠ અસર બ્' હતા. એજે તે 
પ્રવાસી પંખીડાં એમનો બગલો અમારે માટે જૈન બસેરા થી 
વિશેષ ન હતો. 

છેલ્લા ત્રીસેક વરસથી. દિલ્હીના દોડા ચાલુ છે 
રાજકારણનો ચસકો લાગ્યો હોય એને દિલ્ડીનુ આકર્પજ્ઞ ન 
સ્ડેતોજનવાઈ !હુ રાજકારણ ૨મી શકું એવો જાડી ખાલનો. 
જીવ નથી પણ એનુ ખેંચાજ્ઞ તો આટલી પછડાટ પછીય આ 
ક્ષણ પર્યત અનુભવતો રહ્યો છું કુંડળીના યોગો જવાબદાર 
હશે ?ડોને ખબર !જે હોય તે. સાંસદ બની, ઉમાશકરે જેને 

રાષ્ટ્રનો ચોરો કહી વિશિષ્ટ સાસ્કૃતિક ઓળખ આપી છે એ 
સંસદ ભવન ગજવતાના કોડ મનમા ને મનમાં શમી ગયા પછી 
પણ મનેવરસે દહાડે એક બે વાર એ ભવ્ય ઈમારતો પાસે થઈ 
પસાર થવું ગમતું રહ્યુ છે દિલ્હી આપણા ઈતિહાસની આરી 
છે અહીં ઓટોરિક્ષામાં બેસી અમથા આંટાફેરા મારીએ તોય 
નજરમાં [ંદુસ્તાન અંજાઈ જતુ હોય છે મને તો પગપાળા 
ફરવાનો મહાવરો છે માઈલોના માઈલો લુટ્વિનની દિલ્હીતી 
ફૂટપાથો પર હું રીતસર રઝળ્યો છું ક્યારેય એનો નકશો 
આત્મસાત્‌ કરવાની કોશિશ નથી કરી. બસ, નિરુદ્દેશે ભ્રમણ 
કરતો રહ્યો છું દિલ્હીએ મને ભલે ન સ્વીકાર્યો હોય પણ 
એકતરફી પ્રેમ પાછળ ફના થવા નીકળેલા પાગલ પ્રેમીની 
માફક હું વણનોતર્યો એના દીદાર કરવા દોટ મૂકતો રહ્યો છું 
મરને દિલ્હી નામની મારરી વઠેલ પ્રેયસીના ઘરઆંગણા લગા 
પહોંડનારા હરિના લાલ મળતા જ રહ્યા છે હું પેલા કતિજીતતી 
જેમ એની પૂઠે દોડતો રહ્યો છુ એ ભલે એનાં માન ન છોડે હુ 
તો મારા ઈશ્કનો ઈજહાર કરી જ ચૂક્યો છું આ તો પ્રેમતો 
પંથ. અર્હી કશી આટીઘૂટી હોય જ નહીં. ઘનાનંદની જ 
ભાપામા વાત કરુ એ ઉચિત રહેશે 


જૂન ર૦૦૮ ૫૯૦ 





કેશુભાઈ દેસાઈ 


ઘનાર્નદની પ્રેમિકાની જેમ દિલ્ડી હરહંમેશ મારી 
ઉપે) કરતી રહી છે પે જુચે છેડે ડું ફરરી હે છે '5૯ 
હુ એનો પીછો છોડતો નથી. એતુય નથી કે ઊંડે ઊડે એના 
રીઝવાનો કોઈ સધિયારો હોય. એ રાણી તો રૂઠેલાં જ રહેવાનાં 
છે જાણુ છુ પણ એથી શુ ? હુ તો એમની આજુબાજુ 
આંટાફેરા મારતો જ રહેવાનો એ ભલે ને છાછિવાં કરે, હું 
વેગળો ઊભો ઊભો ટગર નજરે તાકી રહેવાનો. 

ફોઈએ બંગલાના બાઘરૂમનું નિરીક્ષણ કરી લઈ એને 
પોતાના સ્વચ્છતાના ધોરણો અનુસાર સાફસૂફ કરવાનું ચાલુ 
કરી દીધુ બીજી તરફ નીચે રસોડામાં રાણાજીની રસોઈવણે 
ઉતાવળે અમારુ જમવાનું બનાવી દીધું હતું. રસોઈયણ ગોમાને 
અફસોસ હૌય તૌ એટલો જ કે એને સવેળી સૂચના અપાઈ 
હોત તો એ મહેમાનોને વધારે સારી રસોઈ જમાડી શકી હોત. 
છેક બપોરના બાર વાગ્યે ઓચિંતો જ હુકમ છૂટે એને 
તાબડતોબ ત્રણ વધારે માણસો માટેનું રસોડું કરવાનું આવે 
ત્યારે દેખીતી રીતે જ બાઈ માણસ મૂંઝવણ અનુભવે. ગોમા 
ખુશમિજાજ ઓરત છે પણ તે દિતસે એના ચહેરા પર 
અસુખનો ઓછાયો વરતાઈ રહ્યો હતો અમારુ આવવું એને 
કઠ્યું હતું એમ તો કેમ કહેવાય ? હું તો. અગાઉ અનેકવાર 
એના સાહેબનો મહેમાન બની ચૂક્યો હતો. મારી સાથે એ 
મોકળા મનથી વાતો પણ ડરતી. સાહેબના ખાસ દોસ્ત તરીકે 
મારીપૂરી મર્યાદા પણ જાળવતી.એની મીઠી મશ્કરી કરું તોય 
વાંધો ન લેતી. ઊલટાની રાજીપો દાખવતી. હુ એને ગૌ માતા 
કહુ ત્યારે એ મલકાઈને ગવરી ગાયની માફક મારી સામે 
આંખો કાઢતી. સિંગર્ડા ન હતાં અને પૂંછડું ન હતું ચાર પગે 
ચાલતી ન હતી. બાકી એ સાચે જ ગાવડી લાગે. એવી જ 
પ્રેમાળ, માયાળુ અને નિર્દોષ, નિરુપદ્રવી. એની છાતી દૂધથી 
છલોછલ ગાયનું આઉ જ લાગે. મૂળે એ નેપાળની વનદેવી છે 
બેઠાખાઉ બની ગઈ અને ઉપરાછાપરી સુવાવડો આવતી ગઈ 


હટ 


એટલે થોડી જાડી જરૂર બની ગઈ હતી. એના અસલી 
સૌંદર્યનું આક્લન કરવું હોય તો તમારે આંખો મીંચી દઈ દસ- 
પંદર વરસ પહેલાંની ગોમાની કલ્પના કરવી પડે. જો કે જેવી 
છે એવી, વર્તમાન સ્વરૂપે પણ એ સુંદરી જ ગણાય. એની 
સુંદરતાનાં વખાણ કરીએ તે એને ગમે છે. ગમે તેવી ઉતાવળ 
હોય તોય એ એની પ્રશંસા સાંભળવા થોભી જાય છે. આપણે 
ભલે ને ખાલી અમથો વાગ્વિલાસ કરતા હોઈએ, એને વખત 
પૂરતાં તો આપણાં બનાવટી પ્રશસ્તિવચનો પણ સાચાં લાગી 
જાય છે. એ કોઈ જુદી જ દુનિયામાં સરી પડે છે; કહો કે એ 
દિવાસ્વપ્નમાં સરી પડે છે. જાણે પોતે કોઈ સાધારણ નોકરડી 
નહીં પણ ઈંદ્રલોકથી ઊતરી આવેલી શાપિત અપ્સરા ન હોય - 
એવી રંગીન કલ્પનામાં ગરકાવ થઈ જાય છે. 
ગોમાના પગ અલબત્ત વાસ્તવના ધરાતલને બરાબર 
પિછાણે છે. બાળકોના ભવિષ્ય માટે એણે પારકાં ઠામ-ઠીબરાં 
અજવાળવાનું - એને પોતાને હલકું લાગતું કામ વહાલું કર્યું છે. 
એ નેપાળમાં રહેતી હોત તો એને પારકો એંઠવાડ ઉપાડવાની 
નોબત ન જ આવત. ત્યાં એ ઢોરઢાંખર ચરાવતી હોત, 
ખેતીકામ કરતી હોત અને સ્વમાનભેર એની બીજી બહેનોની 
જેમ જીવતી હોત. અહીં એનો ઘરવાળો ટૂંકા પગારની નોકરી 
કરે છે અને એ પોતે સાહેબનું રસોડું સંભાળે છે, વાસણ- 
કપડાં કરે છે. એને એની હેસિયતની બરાબર ખબર છે. એ. 
જાત સાચવીને જીવે છે અને એનાં છોકરાં ઉછેરે છે. એક 
ઊજળી આવતીકાલની આશામાં એને હીણપતભર્યો વર્તમાન 
પણ મીઠો જ લાગે છે. સૌથી મોટો સધિયારો હોય તો એ 
સાહેબના નામનો છે. એમના ગોમા ઉપર ચારે હાથ છે. છેક 
દરવાજામાંથી બૂમો પાડતા આવે : ગો...મા !મેરી ગો...મા !! 
ગોમા પેલી ઉમળકે ચડેલી ગાય એના ગોવાળનો 
ડચકારો સાંભળી ભુરાટી થાય એમ ઊછળવા માંડે છે. એનો 
પગ ધરતી પર ટકતો નથી. વખત પૂરતી એ કોઈ અગોચર 
સૌંદર્યસૃષ્ટિની સામ્રાજ્ઞી બની જાય છે. 
ગોમાએ ટૂંકી નોટિસમાં પણ સંપૂર્ણ રસોઈ બનાવી 
દીધી એ જોઈ મારા મનમાં અંકાયેલી એની છાપ વધુ ઊજળી 
બની રહી. એ નવાગંતુક મહિલાઓ સાથે એકદમ હળી ગઈ. 
ફોઈ એની સાથે એમને આવડે એવી હિંદીમાં વાતોના તડાકા 
મારવા લાગ્યાં. બિટ્ટને થોડું વધુ પડતું ભલે લાગ્યું હોય પણ 
ગોમા ખરેખર એનાં કદરદાન મહેમાન મેડમ પર “આફરીન' 
હતી, એમની વાતોમાં નરી મમતા હતી; એમાં ક્યાંય ગોમાને 
ખટકો લાગે કે કઠે એવો હરફ સરખો ન હતો. એ હોશે હોંશે 
એની અંતરંગ માહિતી પીરસ્યે જતી હતી. એને ખાતરી હતી કે 
પૂછનાર પણ પોતાના જેવી જ એક સ્ત્રી હતી. એ ગુજરાતણ 
હતી અને પ્રમાણમાં સુખી કહેવાય એવા સંસ્કારી 


હ્ટ્શ 


પરિવારમાંથી આવતી હતી, બાકી એનામાં નહોતું શેઠાણીનું 
અભિમાન કે નહોતી ભદ્ર મહિલાઓમાં જોવા મળતી પરિશ્રમી 
વર્ગ તરફની સૂગ. ઊલટાની એમના શબ્દે શબ્દે કરુણા રેલાતી 
હતી. એમનું ચાલે તો ગોમાને વાસણ કપડાં કરાવવા બેસી 
જાય ! પોતે એક સામાજિક કાર્યકર હતાં અને દુખિયારી 
મહિલાઓ માટે પડતી બૂમે દોડતાં રહ્યાં હતાં. એમનું આ 
મહિલા કાર્યકરનું સ્વરૂપ ગોમાની કરમ કથની સાંભળતાંની 
સાથે ઉજાગર થઈ ઊઠ્યું. આવી રૂપાળી સ્ત્રીઓને પેટ ખાતર 
વેઠ કરવી પડતી હોય ત્યારે અનેક જાતના પડકારોનો સામનો. 
કરવો પડે એ સ્વાભાવિક છે. સારું છે કે ગોમાનો ઘરવાળો 
વહેમીલો નથી. નહીંતર એ જ એનો પહેલો દુશ્મન બની રહે. 
ઘરવાળી પાછળ છૃપો ચોકી પહેરો જ ગોઠવી દે. પરપુરુષ 
સાથે એને હસતા મોઢે વાતચીત કરતી જુએ. તોય બગડી બેસે. 
ગોમા બંગલાના સર્વન્ટ્સ ક્વાર્ટર્સમાં રહે છે. બંગલામાં બીજો 
એક યુવાન નોકર પણ છે શિવો. એ પણ ગોમાની સામેના 
સર્વન્ટ્સ ક્વાર્ટ્સમાં પરિવાર સાથે રહે છે. ઉપરાંત પેલો 
રોકડિયો હનુમાન, સાહેબનો પી.એ. ! ગોમાના ઘરવાળાને 
આખો દિવસ. એની નોકરીના કારણે બહાર ને બહાર રહેવાનું. 
ક્યારેક તો રાતની ડ્યૂટી પણ હોય. આવી આબોહવામાં 
વહેમની વિષવેલને ઊછરતાં કેટલી વાર ? પણ ગોમાને એની 
જાત સાચવીને જીવતાં આવડે છે. એથી આટલા લાંબા 
સમયથી રહેતી હોવા છતાં એવો પ્રશ્ર ઉપસ્થિત થયો જ નથી. 
એનો ઘરવાળો ચૂપાચૂપ એના ઘરમાંથી નીકળી ગેટ ખોલી 
બારોબાર આવ-જા કરતો રહે છે. ક્યારેય “કોઠી' સામે 
જોવાની પણ તસદી લેતો નથી. બસ, એ અને એનું કામ. 
નિશાળમાંથી નીસરી જવું પાંસરા ઘેર. આવી હાલતમાં 
જીવનારનું મન જ જાણતું હોય કે માંદ્યલીપા શું શું વીતે છે ! 
પણ મન મારીને જીતવાની કળા શીખી લીધી એનો બેડો પાર 
લાગી જતો હોય છે. મને ગોમામાં કોઈ વણલખાવેલી 
નતલકથાની જાજરમાન નાવિકાનાં દીદાર થઈ રહ્યાં હતાં. 

ગોમાની ખાનદાની ઉપર અમે ત્રણેય વારી ગયાં. એણે કેટલા 

હેતથી રસોઈ બનાવી હતી ! એને મન મારાં સ્વજનો એના 
સાહેબના કોઈ પણ વીઆઈપી મહેમાન જેટલાં જ મહત્ત્વનાં 

મહેમાનો હતાં. વળી ફોઈ તો એની અંતરંગ બાબતોમાં પણ 

ઊંડો રસ દાખવી રહ્યાં હતાં. બિટ્ટને પણ ગોમાં ગમી ગઈ 

હતીં. મને તો એ. શરૂથી જ પશુપતિનાથની ગૌશાળામાંથી 

ભાગી છૂટેલી હરાઈ ગાવડી લાગતી રહી છે. એને નેપાળની 

ગૌઆ કહેવી કે ખજૂરાહોની યક્ષકન્યા ? કે પછી મેનકાના 

વંશની અનામી અપ્સરા ? તમે એકાદ વાર ગોમાના દીદાર 

કરો તો તમને મારી વિમાસણ સમજાય. જઈ આવજો ૧૨ 

એબી, પંડાર રોડ, કોઠી ૫૨. 


______ જૂન ર૦૦૮ : ૫૯૧ 


પુસ્તક સમીક્ષા 





રાધૈશ્યામ શર્મા 


યુરોપમાં હિન્દુરતાન સૂંઘવાનો અનુભવ ! 


પૂર્વોત્તર', 'રાધૈ તારા ડુંગરિયા ૫૨', “દેવોની ઘાટી”, 
દેવાત્મા હિમાલય', “દશ્યાવલી' એને અનવરત પ્રવાસી 
ભોળાભાઈ પટેલનાં પાંચ ભમણવૃત્ત પંચાયતન કહી શકાય. 
'યુરોપ-અનુભવ' એમાં છઠ્ૂં છોગું છે છોગામાં શરીક બીર્જા 
ચાર ફૂલો છે, દીપ્તિ શાહ, રૂપા શેઠ, નિરૂપમા સંઘવી અને 
અનિલા દલાલ. યુરોપ-અનુભવનાં સહભાગી પ્રવાસીઓ. 

અનુ-ભવીપ્રવાસને, લેખકે અચયુતમ્‌ કર્યુ નથી,પણ 
ચિત્રાત્મક પ્રવાસ-આલેખન કર્યુ છે પશ્ષિમ યુરોપના સ્પેન, 
ફાનસ, બૈજિયમ, લક્ઝમબર્ગ, 
નેધરલેન્ડ, જર્મની, વિષેના, ઈટલી ; “ર 
અને ઈંગ્લેન્ડ આદિમાં ઘૂમી ત્યાંનું 
નગર-નિસર્ગસૌંદર્ય અને સભ્યતા 
પરમ્પરાતેમજએતિહાસિક મહિમાનું 
ગદ્યગાનતો અહીં છે જ્‌પણ ખાસ (દ ન 
તો ખ્યાતનામ 'કલાસ્વામીઔનાં ફે “હ તડ. 
અદ્ભુત ચિત્ર-શિલ્પ-સ્થાપત્યનાં બે 
અમરસર્જનોરનાં દર્શનથી અભિભૂત ક” ક થે 
પ્રવાસી- ચેતનાનો' પ્રતિર્પંદ પણ કપ ૧6 
ગૂંથાયો છે લૈખકની મનીષા | ક જક 


પાહા જ્જ ર 


હ. 


1. ) 





અનુભવોમાંથી ગુજરતો વાચક ફિ 

સ્થળકાળ ભૂલી જાય અને સહપંથી [” 
બની જૂએજાણે, પણ અહીં જખરી 
કસોટી છે કે જે તે સ્થળતિશેષમાં, 
તત્કાળ ઉર્પાસ્થેત રહી સમગ્ર 
પરિવેશને તે વર્ણનબદ્ધ કરી શક્યા છે ? અત્રે ગ્રન્યારંભથી 
જોવા-જાણવાનું શરૂકરીએતો કેવું કેવું સામે આવે છે ?અહીં 
આવરણ-ચિત્ર છે*કાર્લોમારિયા મારિયાનીનું.ચોથુંપ્રચ્છદપટ 
: સ્પેનિશ સ્ટૅપ્સ-ચોક,પાસે છે રોમમાં કીટ્સનું ઘર, જે મેરી 
ઇતાન્સપિક્ચરલાયબ્રેરીની દેન છે. 

યુરોપ-અનુભવના વર્ણન સાથે સિત્ર-દર્શન યોગ- 
સુયોગ પણ પ્રત્યક્ષ સંભત્યો છે દા.ત.પૂ. ૭૯૫ર લા પીએતા 
ભાઈકેલ એન્જેલો - સેન્ટ પીટર, રોમ) પૃ. ૧૨૭ ડેવિડ 
(ફ્લોરેન્સ), પૃ. ૧૬૮ નોત્રદામ (પેરિસ), પૃ. ૧૭૪ ચુંબન 


જૂન ૨૦૦૮ ' ૫૯૨ 
















(રોદાનું અદ્વિતીય શિલ્ય) હૃ. ૧૭૫ ચિંતક (રોદાં), પૃ. ૧૭૮ 
મોં માર્ગ (પેરિસ), પૃ- ૧૮૨ વિનસ-દ-મિલો (લુત્ર), 
શૈક્સપિયરરનું જન્મ સ્થળ (ટેટફર્ડ અપોન એવોન), પૃ. ૧૧૫ 
હિનસનો જન્મ (બોતીચેલી) 
અંગત સ્પર્શ-ઈચ્છુક વાચકને કહી શકીએ 'નીરખને' 
અનેપછી સૂચવી શકાય પૃ. (૧૪૪) પર વર્ણન છે તે હસિત 
વદન લેખક-પ્રવાસીઓની ઈન્ટરલાકન જતી બોટમાંની 
તસવીર, શેડ્સપિયરના જન્મસ્થળવાળી અને એવોન નદીના 
-ૂન્ક્સ ન“ તટપર બગલધેલો અને પોથી લઈ 
ઊભેલા ભ્રમણવૃત્તકાર ભોળાભાઈ 
પટેલ. (ઉત્તર ગુજરાતમાં કોઈ બહું 
-,* ફર ફર ડરતું હોય એના વિશે 


---: ભનાભાઉપટેટ ““” “- કહેવાય કે એના પગતળિયે ભમરો 


રે છે. ભોળાભાઈ વિશે પણ લિનોદમાં 
“* કહી શકીએકે એમના પગમાં ભમરો 
ર રં છે અને વધારામાં સૌદર્યદષ્ટિમાંગુન 
ન ગુન કરતો ભ્રમર પણ છે ! 
“- ભમવાનો, ક્યાકારી ચેપ એમને 
_» કાકાસાહેબ કાલેલકર, ઉમાશંકર 
। જોશી અને નિરંજન ભગત જેવાં 
ન જીવંત માધ્યમોથી મળ્યો હોય. 
ર ભગતસાહેબે તો કુ એલેના 
! - બાતોલિને - અતિથિગૃહમાં ઉતારા 
“ માટેભલામણપત્ર પણ લખી દીધેલો. 

આ લખનારેએમનું પનર * 
તેનિસ' તાટશ્ય વર્ણન વાંચી લેખકનેપ્રેમપત્ર લખેલો. મને રું 
ગમેલું એ યાદ મુજબ આ ઘડીએ.ટોંડું છું” 'હજુઆકાશમાં 
તાદળ છે, વૈનિસનાં નગરજનો એક હાથમાં છત્રી અનેબીજા 
હાથમાં ઘેલી લઈ ખરીદી કરતાં જાય છે વળી, કોઈ પર્સિયેત 
મળે તો વાતો કરવા ઊભાં રહે છે ત્રીજું કોઈ આવી એમાં 
પાછુંજોડાય..' 

હવેનું વાક્ય સૂચક છે - 

'હું જાણે એ દશ્યોમાં હિંદુસ્તાન સૂંઘતો હતો.' પિ. 


૭૧) 
ટટ 


યુરેપ-અનુભવના રંગોમાં, ચિત્રકૃતિઓમાં, શિલ્યોમાં, 
લૅન્ડસ્કેપમાં, વોટરસ્કેપમાં જે કાંઈ અસાધારણ પારખ્યું, 
નીરખ્યું એની હારોહાર દશ્યોમાં તદ્દન સામાન્ય સપાટી પરની 
ઘટનામાં પોતાના હિન્દુસ્તાનને સૂંઘી લેવાની ઈચ્છાને 
બાબરવૃત્તિ કહી શકાય ? બાબરને હિંદુસ્થાનમાં તરબૂચ 
જોઈ પોતાનું વતન નહોતું સાંભર્યું ? “વેનિસ વિશે વાંચી 
અમેરિકન સર્જક ટુમન કાપોટેએ કથેલું પ્રસ્તુત કરું: 

“૫106 15 11૮0 લહ્ાળટ્ઠ ત્રળા લાટ ૪02૮ 
વૌ0૦૨૦ંદ્વાંટ 1વૂપલ'ડ5 11 ૦1૯ છુ૦.' 

હિન્દુસ્તાન પરથી ગુજરાત પર આવીએ. તો. 
કરસનદાસ મૂલજીએ ૧૮૧૪માં “ંગ્લેન્ડમાં પ્રવાસ' અંતર્ગત 
કબૂલેલું, “આપણા કવિઓએ ઇંદ્રપુરી અથવ! દ્વારિકાપુરીનું 
વર્ણન કર્યું છે, પણ તેઓએ આ પારિસ જોયું હોત તો તેનું 
વર્ણન તેઓ વધારે સારી રીતે કરી શકત.' 

અહીં 'પારિસ' વિશે બે પ્રકરણો ફાળવ્યાં છે : પેરિસ 
ભણી (પૃ. ૧૬૪), પેરિસ (પૃ. ૧૬૭) અને ત્રીજું એફિલ ટાવર 
અંગેનું (પૃ. ૧૭૦) પેન્થિઓનના પરિસરમાં લૈખકને યોગ્ય 
રીતે જ નિરંજન ભગત યાદ આવે છે. જે તિસ્તારમાં બોદલેર 
ચાહક (ભોળાભાઈ પણ બૉદલેર ચાહક) કવિશ્રીએ 
“રઝળપાટ' કરેલો. (આ લખનાર પર ત્રીસ-પાંત્રીસ વર્ષ પૂર્વે 
સન્મિત્ર ચિત્રકળાકાર ગુલામ મોહમ્મદ શેખે અને સર્જકસખા 
લાભશંકર ઠાકરે પેરિસ મ્યૂઝિયમના પગથિયે બેસી પત્રો 
લખ્યાનું સાંભરે રે...) ભોળાભાઈને કવિશ્રીએ ચાર નગરો 
યુરોપ-અનુભવને સમૃદ્ધ બનાવવા સૂચવેલાં : પેરિસ, રોમ, 
એથેન્સ અને લંડન. ગુરુજનને અનુસરી અન્ય સદ્ગુરુને 
સમરી સૌએ પેરિસને 'પદગત' કર્યું !અન્ય નહિં અનન્ય એતા 
ઉમાર્શકર અને રવીન્દ્રનાથના ઉલ્લેખો કંકુચોખાના છોંટણાની 
જેમ આમત્મપ્રક્ટ-પ્રચ્છન્ન વેરાયેલા છે. 

આવા સાહિત્યિક ઉલ્લેખોમાં પૃ. ૧૧૬ પરની તિગત 
સ્મરણીય : મુંબઈમાં રાજેન્દ્ર શાહની લિપિની પ્રિન્ટરીમાં સુરેશ 
જોષીને કંઠે રાઈનેર મારિયા રિલ્કેનું કાવ્ય વિનસનો જન્મ' 
સાંભળ્યું હતું. પુસ્તકમાં સામે વિનસનું બહુરંગી, બહુ જાણીતું 
ચિત્ર છે અને પૃ. ૧૧૮ ૫૨ “કાંચનજંઘા'ના નિબંધકાર 
ભોળાભાઈનું નખશિખ પર્યતનું રસિક વિગતભર્યુવર્ણન છે: 

“એની નાભિ,એનુંપેટ,કમરનો લાંક,એની સાથળો, 

બેઢીંચણ (રિજેએ જેને ચંદ્રની ઉપમા આપી છે) 

વિનસસાચે છે કાંચનજંયા... સ્થિતિ અનેગતિ વચ્ચેની 


આમુદ્રા છે.પગના અંગૂઠાના નખ સુધી મારી નજર 

જાય છે તેમવળી પાછી એજમાર્ગેઉપરચઢતી 

જાય છે, શિખાપર્યત -નખશિખ' 

મોનાકોમાં “અનાવૃત્ત રૂપાકારો' જોઈ પુરાણચરિત 
કુંતાનું સ્મરણ કર્તાને કેવું અકુંઠિત દષ્ટિથી થાય છે !'ખુલ્લા 
નાભિપ્રદેશ અનેઉરુપ્રદેશ'નું સૌંદર્યમોનાકોનાઆ સાગરતટેજ 
જોયું !આ સ્ત્રીઓપોત્તાનાખુલ્લા દેડને સૂર્ય સમક્ષ ધરી કુન્તીની 
જેમએનુંઆવાહન કરીરહી છેકે શું ?એનીએમને કોઇ કુંઠા 
નથી.પુરુષો-સ્ત્રીઓપાસેપાસે સૂતાં છે, બેઠાં છે' (પુ. ૧૫૧) 

પરંતુ શેફ્સપિયરના પ્રાંગણના એક ખૂણામાં 
રવીન્દ્રનાથને પ્રતિમાસ્થિત બેઠેલા જોઈ લેખકને લાગ્યું તે 
તેમણે સ-ચોટ વક્ત. કર્યું છે : “આપણે જાતે જઈને 
રવીન્દ્રનાથને અપમાનિત કર્યા છે.' (પૂ. ૨૦૦) 

વિધાન વાંચી અ લખનારેપેટ્રીઓટિક થિલ અનુભવી 
- જેવી ભોળાભાઈએ મને આ ગ્રન્થ મોકલતાં વાક્યોમાં 
અનુભવેલી, “આજીવન કૉન્ટિનેન્ટલ સાહિત્યના યાત્રી એવા 
તમને એ દેશોનું આ સ્થૂલ પ્રવાસ પુસ્તક મોકલતાં દિલ 
અનુભવું છું કે તમને કેવું લાગશે !' (૫ ઓગસ્ટ, ૨૦૦૧) 

બીજી દિલ અનુભવી લેખકે વડ્ર્ઝવર્થની ડવકોટેજની 
સર્જન નિશ્રામાં ઉમાશંકરની “કપોતકુટિર” અને 'બ્રાસમિયર” 
કૃતિઓ કવિ પ્રછુમ્ન તન્નાને ઉતારી આપી, ત્યારબાદ ટેકરીનો 
ઢોળાવ ચઢતાં કવિ ઉમાશંકર પણ સૌપ્રવાસીઓ સાથ ચાલી 
રહ્યાના અહેસાસનું વર્ણન વાંચતાં. 

'બ્રિટનમાં ગિરા ગુજરાતી' (પૃ. ૨૦૪) લેખને અંતે 
મૂકેલી વિગત ગરવા બચેલા ગુજરાતી ભાષીઓ માટે ગૌરવ 
લેતા જેવી અને સાથે જ ચિન્ત્ય પણ એટલી જ. 

“એક પણ અંગ્રેજ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યા વિના લૉર્ડ 
મેઘનાદ દેસાઈએ (જે અભિનયપટુ દિલીપકુમારના ચરમ 
ચાહક છે) પોતાના વક્તજમાં કહ્યું કે હું બહુ સારો ગુજરાતી 
નથીં. ૩૬૧૧ દિવસ અહીની બ્રિટીશ પ્રજા જોડે રહું છું... 
ગુજરાતી ભાષાને માન ન આપો તો કંઈ નહીં, પણ અપમાન ન 
કરો. ઉપેક્ષા એટલે જ અપમાન.' 

આ ભ્રમણન્વૃત્ત અંતરિક્ષમાં યા અન્યત્ર 
શ્રી કરસનદાસ મૂલજી વાંચવા પામે તો કેટલા બધા રાજી થાય 
- એ તો તેઓ ચોક્કસ કહી શકે અને બીજા ગુજરાતી પ્રેમી 
ભોળાભાઇ... 

ા 


યુરોપ-અનુભવ' લે. ભોળાભાઈ પટેલ, પ્ર. ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, ગાંધી માર્ગ, રતનપોળ નાકા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧,પૃ. ૨૨૪, કિમત : રૂ. ૧૨૫/- 


લ્ટ્ચ 





જૂન ૨૦૦૮ : ૫૯૩ 


વાઈલ્ડ લાઈફ વોચ - ૧૫ 


ગુજરાતમાં સિંહ અને વન્ય પશુ-પક્ષીઓનો શિકાર કેવી રીતે અટકાવી શકાય ? - કેટલાંક તિરીકૂણો 
તકક ણ: - 


ગીરના જગલમાં છેલ્લાં ઉ 
ચાળીસ વર્ષમાં અનેક વખત 
પરિભ્રમણ કયપછીં જે વાતની 
મને બીક હતી તે અંતે બનીને 
જ રહીં. *ર્ડર મોસ્ટ ફાઉલ' 
'ોચિંગ' એક બે વર્ષથી જ થઈ 
રહ્યુ છં તેવી વાત સાચી નથી 
મારા માનવા પ્રમાણે આ 
બાબત છેલ્લાં બાર વર્ષથી બની 
રહી છે પહેલાં નાના પાવા ૬ / 
ઉપર થતું હોવાથી ઘણાને આ ? * 
બાબતની જાણ કદાચ નહિ (ક; 
હોય પશણ્ઞ અંદરના લોકો આ “8 
બધુ જાણતા જ હતા, 

ગુજરાત ભલે આર્ધિક રીતે, નાણાંકીય રીતે પ્રગતિશીલ 
રાજ્ય હોવ તો પણ ભ્રષ્ટાચાર ડામવા હજુ ઘણું બધું કરવાનું 
બાકી છે વન સંરક્ષણ અને કલાક્ષેત્રે વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની 
જરૂર છે પ 

ઈશ્વરે ગુજરાત ન લોકોને અનેક ૧રહાનોની ભેટ આમી 
છે હમણાંના બનેલા બનાવોથી મને બીક છે કે ઈશ્વરે ગુજરાતને. 
ધરેલી ભેટો થોડાં વર્ષોમાં ઝૂંટવાઈં ન જાય તો સારું 

ગીરમાં સિંહોની તથા દીપડાની કંતલ, અન્ય પ્રદેશોમાં 
મોર તથા અત્ય પક્ષીઓની મિજબાની માટે થતી કતલ 
ચોંકાવનારી છે ગીરમાં બની રહેલા પોચિંગના બનાવીથી પ્રશ્ન 
થાય છે કે આપણી વાઈલ્ડ લાઈફની ધરોહર આપણે સાચવી 
શકીશું કે કેમ ? 

ગૂજરાતમાં ત્રીસ વર્ષમા ધીમે, ઘીમે વાઘ ઓછા થતા 
ગયા. છેલ્લા બાર વર્ષપી ગુજરાતમા સમ ખાવા પૂરતો એક વાઘ 
પણ બઓ નથી. વાઘ ગુજરાતમાંથી સંપૂર્ણપણે નેસ્ત- નાબૂદ 
ઘયો તેની ઘણાંને ખબર પણ નથી ! પર્યાવરણ અને વન્‍્ય- 
સંરક્ષણ ક્ષેત્રે કામ કરતી, ઘણી બધી એન જી ઓ. છે તેઓ 
નાની નાની બાબતોમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સો કરીને સરકારને ભાંડતાં 
હોય છે તેઓએ. વાય નેસ્ત નાબૂદ થયો તેની પહેલાં શું કર્યુ, 
પછી શુ કયુ ? 

ઘણા વર્ષોથી મારા અનેક લેખો, બુકલેટોમાં હું 
અભિમાનપૂર્વક લખતો હતો કૈ દુનિયાભરમાં ગુજરાત એક જ 
એવું સ્થળ છે, એક અનન્ય પ્રદેશ છે જ્યાં ત્રણે મોટી 
બિલાડીઓ * સિંહ, વાઘ, દીપડો જોવા મળે છે બાર વર્ષ પહેલાં 


જૂન ૨૦૦૮. ૫૯૪ 





હેપેન્દ્ર એ. શાહ 


વાઘ ગુજરાતમાંથી નેસ્ત-નાબૂદ 
ર! થલા મારું અભિમાન્‌ ઉત્રી ગ્યુ 
પ એને ગુજરાત પ્રદેશ તનય ક્ષેત્ર 

1 અહિતીય છે તેહવે લૂખી શકતો 


ભોગતવાં પડે છે ડસ્ટપ્સ અને 
જ સેન્ટ્રલ એક્સાઈઝ ડિપાર્ટમેન્ટમાં 
આવું બન્યું છે વર્ષો સુધી 
પિક્ટોરિયલ - સર્જનાત્મક તસવીરકારોને ફોટો જર્નાવિસ્ટોને લસ 
સ્ટેરનોએ, રેલ્વે સ્ટેશનોએ ઊભા રખી તમે કેમેરાની ડ્યુર્ટ 
ભરી છે કે નહીં તે તુર્ત જ બતાવો નહીં તો તમને રચગલર 
ઘોષિત કરી દઈશું તમારો કેમેરો જપ્ત કરી લર્દશું 4ડેરે 
મડારતી કમી રા ઉમરેલાયક તથ પ્તિષિત મહાતુભજેરે 
આપવામાં આતતી એને તેમનું અપમાન કરવામાં આવતું. 
પરિશ્ઞામ શું આવ્યું ? કસ્ટમ [ડેપાર્ટમેન્ટથી વધુ અગત્યતી 
બાબતો ભૂલાઈ ગઈ ભારતભરમાં ;ગ્ઝ નામનો મૃહાભયકર 
રાક્ષસ ઘુસી ગયો વળી ટનબંધ આર ડી.એક્સ. પણ ઘૂસી થર્યુ 
અને મોટી તબાહી મથી ગઇ 
વાઘની જેમ સિંહ પણ ગુજરાતમાંથી નેસ્ત નાબૂદ થશે 
તો ભવિષ્યની પ્રજા આપણને મૂર્ખ ગણશે અને માફ નહીં કરે 
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ૪૦ કરોડનું પેકેજ જાહેર કર્યું છે તે સારી 
બાબત છે. આ પેકેજનો, ઉપ્યોગ જાણકાર, સમર્પિત અધિકારી 
અને કમિટીના સભ્યો લાંબા ગાળાની યોજના માટે નહીં કરે તો 
ધાર્યું પરિણામ આવવાની શક્યતા બહુ ઓછી છે 
ઘણીવાર આ પ્રકારના ગંભૌર પ્રશ્નો ઊભા થાવ છે ત્યારે 
કામચલાઉ - થીંગડાં મારીને ફ્ઞાઈલ બંધ કરી દેવાય છે, અને 
'સબ સલામત હૈ'ની મહોર મારી દેવાય છે આશા છે આ 
કેઈસમાં આતું નહીં બને. 
બાર મહિના પહેલા ઈન્ડીયન એક્સપ્રેસ'ના સિનિયર 
પત્રકારે સાબિત કરી આઇું કે એક વખતને જાણીતી શ્રોજેક્ટ 
ઢઈગર'માંની એક સેન્ફ્ચ્યુરી - સારિસ્કા (રાજસ્થાનમાં એક 
પણ વાઘ બચ્યો નથી. આ પત્રકારે ચોંકાવનાર્ડું છતાં પ્રશસનીય 


હ 


કામ કર્યું. ઘણો બધો. હોબાળો મચી ગયો; ઘણી બધી દોડધામ 
શરૂ થઈ ગઈ. વડાપ્રધાન ડૉ. મનમોહનસિંગ સારિસ્કા દોડી 
ગયા. પણ તેથી શું ? ઘણા પ્રશ્ચોના જવાબો હજી પણ મળ્યા 
નથી. કોઇ સુધારો થયો હોય તેવી પ્રતીતિ પણ થઈ નથી ! 
પ્રજાને - વન્ય પશુ પક્ષી ચાહક ટુરિસ્ટોને વન 
અધિકારીઓ, કેટલા વખતથી ઉલ્લુ બનાવી રહ્યા હતા ? શા 
માટેતેઓ આ ગંભીર બાબતને પોતાના ઉપરી અધિકારીઓના 
ધ્યાન ઉપર ન લાવ્યા ? શું તેઓ કોઈને છાવરવા પ્રયત્ન કરતા 
હતા ? તેઓએ આ. બાબતની જાણ “ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ વાઈલ્ડ 
લાઈફ એન્ડ એન્વિરોનમેન્ટ, દિલ્હી'ને કરી હતી ? શું ભારતના 
વનમંત્રીશ્રીને એ બાબતની જાણ હતી ? જો હતી તો શું પગલાં 
ભરવામાં આવ્યાં ? રણરથંભોરમાં ૧૪ વર્ષ પહેલાં વાઘનો. 
શિકાર કરતી ગેંગ પકડાઈ હતી. ડીસેમ્બર ૦૧, જાન્યુઆરી 
૨૦૦૭માં ફરી મોટી બબાલ થઈ. કોર્ટે થોડા સમય માટે 
રણથંભોર (રાજસ્થાનમાં ટૂરીસ્ટો માટે / પબ્લીક માટે સેન્કચ્યુરી 
બંધ કરવાનું ફરમાન આપ્યું, તેના માટે અનેક કારણો 
જ્વાબદાર છે. 
હું ત્રણ વર્ષ પહેલાં વિશ્વના અતિ પ્રસિદ્ધ વાઘની 
સેન્કચ્યુરી બાંધવગઢ (મ.પ્ર) ગયો. હતો. અને આઠ દસ દિવસ, 
સુધી સતત સવાર સાંજ જંગલમાં સ્ટીલ ફોટોગ્રાફી કરવા જતો. 
ત્યાં મેં ઘણા બધા વાઘ જોયા. ઘણી સુંદર ફોટોગ્રાફી થઈ શકી. 
તન અધિકારીઓએ. મને કહ્યું કે અહીં ૮૦થી ૯૦ વાઘ છે 
પરંતુ બીજા એક અધિકારીએ. ખાનગીમાં કહ્યું કે અહીં પણ 
“ોર્ચિંગ'ના બનાવો અવારનવાર બનતા જ હોય છે. અહીં 
૫૮થી ૬૨ વાઘ છે, વધારે નહીં !અહીં વનમાં જવા આવવાના 
નિયમોનું કડક પાલન થાય છે તો પણ પોચિંગ તદ્દન બંધ કરી 
શકાયું નથી ! 
ઘણી વાર રાજકારણીઓ જાણે અજાણે વનસંરક્ષણ- 
ક્ષેત્રે ખોટા દાખલા બેસાડતા હોય છે અને છબરડા વાળતા હોય. 
છે. સ્ત. રાજીવ ગાંધી વડાપ્રધાન હતા ત્યારે કોંગ્રેસે સારિસ્કાના 
જંગલમાં મિટીંગ કરી હતી અને તેનો હોલિડે હોમ હોય તેવી 
રીતે ઉપયોગ કર્યો હતો. મોટા પ્રમાણમાં ફટાકડા ફોડી નોઈઝ 
પોલ્યુશન ફેલાવ્યું હતું એટલું જ નહીં પ્રાણીઓ માટે ફટાકડાના 
અવાજથી ભયનું અને ત્રાસનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું હતું. 
કહેવાય છે કે કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે શેખ 
અબ્દુલ્લાએ પોતાના ભારતના અને પરદેશના મિત્રોને ખુશ 
રાખવા અને પોતાની હોબીને પોષવા ગોલ્ફ કોર્સ તૈયાર કર્યો 
હતો. ક્યાંક બીજે ગોલ્ફ કોર્સ તૈયાર કર્યો હોય તો તેનો વાંધો ન 
હોઈ શકે પણ એક સુંદર વિકસિત જંગલનો નાશ કર્યો અને 
ગોલ્ફ કોર્સ તૈયાર કર્યો તે ઘણું ખોટું કર્યું. દક્ષિણના એક 
રાજ્યમાં આપણી લોકસભાના એક ભૂતપૂર્વ સ્પીકર મુખ્ય 
મહેમાન તરીકે એક મિજબાનીમાં ગયા હતા ત્યાં આપણા 
રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોરની મોટી સંખ્યામાં હત્યા કરી એક 


લ્ટ્શ 





મિજબાનીના આકર્ષણ તરીકે મોરના માંસની વાનગી મોટા 
પ્રમાણમાં પિરસવામાં આવી હતી. આ બાબતે ઘણા પત્રકારોએ 
હોબાળો મચાવ્યો હતો અને સખ્ત ટીકા કરી હતી. સ્પીકર જેવી 
વ્ક્તિએ આવી પાર્ટીઓમાં ભાગ લેવો યોગ્ય નથી. 

“પોચિંગ'ના બનાવો ભારતભરમાં ઘણી બધી 
સેન્કચ્યુરીમાં - અભયારણ્યમાં બની રહ્યા છે, તે ઘણી દુઃખની 
અને ચિંતાની બાબત છે. 

વન્ય સંરક્ષણ ક્ષેત્રે પણ ગુજરાત ઘણા સમયથી પાછળ 
પડી ગયું છે. આ બાબત મેં ઘણી તખત વનવિભાગના મારા 
મિત્રો સ્વ. આર. એલ. જાવા (પ્રિન્સીપાલ ઓફ કોન્ઝર્વેટર ઓફ 
ફોરેસ્ટ), સ્વ. એમ. એન. મહેતા (પબ્લીસીટી એન્ડ લાયઝન 
ડિવિઝન), માનનીય શ્રી ખુમાનર્સિહ વાંસિયા (પૂર્વ ડેપ્યુટી 
મિનિસ્ટર, ફોરેસ્ટ એન્ડ વાઈલ્ડ લાઈફ), સ્વ. સિંહા સાહેબ 
ઊન્ઝર્વેટર ઓફ ફોરેસ્ટ) તથા અન્ય અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા 
કરી હતી. માનનીય મંત્રીશ્રી ખુમાનર્સિહ વાંસિયા તથા અન્ય 
સમર્પિત વ્યક્તિઓ સંજોગોવશાત્‌ તેમના હોદ્દા ઉપર લાંબો 
વખત રહ્યા નહીં - વનવિભાગમાં ધરખમ સુધારા વધારા માટે 
યોગ્ય સમય તેઓને મળ્યો નહીં. 

ગુજરાતમાં સિંહ-દીપડા અને મોરના થઈ રહેલા બેફામ 
શિકાર માટે ઘણાં પરિબળો જ્વાબદાર છે. તે અંગે આપણે ઊંડું 
ચિંતન કરી યોગ્ય પગલાં લેવાં જરૂરી છે. 

કોઈ પણ રાજ્ય જેની પાસે ગીર જેવો નેશનલ પાર્ક અને 
સેન્કચ્યુરી હોય તે ખૂબ ખૂબ અભિમાન લઈ શકે. આપણે 
બધા ગુજરાતીઓ યોગ્ય રીતે જ ગીર માટે અભિમાન લેતા હતા. 
ગીરના અભ્યારણ્યને ૧૯૬૬માં સૌથી સારી રીતે જળવાયેલ 
અભયારણ્યની ટ્રોફી પણ મળી હતી. ગાંધીનગર બાર વર્ષ 
પહેલાં વિશ્વનું બીજા નંબરનું શ્રેષ્ઠ ગ્રીનેસ્ટ સીટી હતું. તે સ્થાનથી 
તે આજે ઘણું નીચે ઊતરી ગયેલ છે. 

ગીર વિશે : ગુજરાતમાં જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવેલા 
જૂનાગઢ શહેરથી ગીર અભયારણ્ય ૧૬૪ કિ.મી.ના અંતરે 
આવેલું છે. વેરાવળથી ૩૩ કિ.મી. છે. ૨૬૦ સકે. કિ.મી.નો 
રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે. ૧૧૫૦ સ્કે. કિ.મી.નો અભયારણ્ય વિસ્તાર 
છે. સિંહ ઉપરાંત દીપડા, કાળિયાર, ચિત્તળ, સાંભર, મગર અને 
૨૦૦થી વધારે જાતનાં પક્ષીઓ અહીં જોવા મળે છે. સિંહની 
સંખ્યા ૩૬૦ જેટલી છે. 

પક્ષી નિષ્ણાત સ્વ. શ્રી સલિમઅલીએ ઘણીવાર કહ્યું 
હતું કે સિંહ ન હોત તો પણ ગીર એક ઉત્તમ પ્રકારનો 
પક્ષીઓનો અડ્ડો છે. જેને લીધે તે આંતરરાષ્ટ્રીય નામના મેળવી 
શકત. 

રાજકોટ હવાઈ મથકેથી ૧૭૦ કિ.મી. અને કેશોદ 
હવાઈ મથકેથી ૯૦ કિ.મી. દૂર આવેલી આ સેન્કચ્યુઅરી 
વેરાવળ સ્ટેશનથી લગભગ ૩૩ કિ.મી.ના અંતરે આવેલી છે. 
સાસણગીર સ્ટેશન ગીરના જંગલને અડીને જ આવેલું છે. 


જૂર 


અહીં પોચિંગ શા માટે સહેલુ છે ? 

(૧) ગીર ઘણુ તિશાળ જગલ છે જગલની અદર ઘણાં 
મદિરો, માલધારીઓના નેસડા વગેરે આવેલા છે બિનજરૂરી 
અવરજવર ઘણી છે આ કારણોસર પોચર્સની ઘુસણખોરી 
અટકાવવાનું કાર્ય ઘણુ અઘરુ છે 

(ર) જગલની અદર રહેતા વન કર્મચારીઓના સગા 
વ્ડાલા, પરિચિતો, મહેમાનો, મિત્રો દર વર્ષે મોટી રસખ્યામાો 
આવતાં જત! હોય છે તેમની સાથે ઘણીતાર અજાણ્યા માણસો 
- પોચર્સ સેન્કયૂઅરીમા ઘુસી જતા હોય છે વર્ષમા આવા 
મુલાકાતીઓની સખ્યાનો સરવાળો ઘણો મોટો હોય્‌ છે અને 
તેની ગવસ્થિત નોંધણી પણ ક્યાય થતી નથી. 

(3) ૧ન વિભાગના સિનિયર / ્જીનેયર ઓફિસર્સો 
હમેશા વહીળટી જ્ઈલો, પત્રવ્યતહારની ફાઈલો, રૂટીન ફાઈલો 
વચ્ચે ધ્યવેલા દબાવૈલા રહે છે તેમને ગ્રાઉન્ડ રીયાલીટી વિશે 
પૂરી જાણકારી. હોતી નથી. વળી ગાધીનગરના સિનિયર જે 
અધિકારીઓ જગલની મુલાકાતે જાય છે તે મુલાકાત ઘણા 
દિવસો અગાઉથી નિર્ધારિત કરેલ - જાહેર કરેલ કાર્યક્રમ 
પ્રમાણે ઘાય છે તેથી જગલમા કામ કરતા નાના મોટા 
અધિકારીઓને “દેખાડો' કરવાનો - બધુ સારુ જ છે તેમ 
દર્શાવવાનો - ગોઠવવાનો, 'શો' કરવાની તક મળી જાય છે, 
જેથી અતે “સબ સલામત હૈ'ની મહોર મારી આપવામાં આવે 
છે 

(૪) કંડક, શિસ્તપ્રિય, સિધધાતવાળા, વાઈલ્ડ લાઈફના 
ચાહક સમર્પિત અધિકારીઓની ખોટ પણ લગડી ગવેલ 
માહોલ માટે એક મોટું જવાબદાર કારણ છે 

(૫) સિનિયર અધિકારીઓ પોતાની જવાબદારીને 
ગભીરતાપૂર્વક્ નિભાવતા! નથી. તળી બેજ્તાબદાર 
અધિકારીઓ,પોચર્સસાથે અગત લાભ માટે મિત્રાચારી બાધીને 
પોતાની ફરજ બજાવવામાં આંખ આડા કાન કરી લે છે અને 
કોઇ પણ જબક્તિને જગલમા જવા દે છે 

(૧) વન અધિકારીઓ જગલમા ફોટા પાડવા જાય, 
કેમેરા લઈને ફરે તેમા કાંઈ જ ખોટું નથી પણ ઘણા 
તનઅધિકારીઓ એવું માનતા હોય છે કે સિંહના જગલના 
પ્રાણીઓના ફોટા પાડતા બધા જ તસવીરકારો ફોટા વેચીને 
પૈસાદારથઈ જાય છે આવી ખોટી માન્યતાને લીધે તેમને પોતાને 
મળેવી જવાબદારી નિભાવવાને બદલે રાત-દિવસ ફોટા 
પાડવામાં સમય વિતાવે છે 

(3) થોડા વર્ષો પહેલાની વાત છે ગીરના જગલમા હું 
ફૌટોગ્રાફી કરવા ગયો હતો. મેં બધી ફોર્માલીટી કરી, જરૂરી ફી 

તગેરે ભરી દીધી છર્તા મને મેઈન બેટની બહાર થોડો સમય 
બેસવા કહ્યુ મેં કહ્યુ કે “અત્યારે પ્રકાશ સારો છે જેરી મને સાર્‌ 
ત્ાઈટીંગ મળશે, અદર જલદી જવાય તેટલુ સારુ.' “મારી સાથે 
જઈ શકે તેવો વોર્ડન હાજર નથી' તેવુ મને કહેવામાં આવયું આ 


જૂન ૨૦૦૮ પહ 





રીતે ૩૦ મિનિટ બેઠો, ત્યા અચાનક એક ર૮ ૩૦ વર્ષનો 
યુવાન બાઈક ઉપર ધમધમ કરતો નોઈઝ પોલ્યુશન અને 
ધૂમાડાનુ પોલ્યુશન ફેલાવતો ફેલાવતો આવ્યો અને સડસડાટ 
હાઈસ્પીડે જગલમા ઘૂસી ગયો. મારી પાસે બેઠેલ ગેઈટ ડીપરને 
મેંપૂછયુ કે આ ગયા તે ભાઈ સિનિયર તન અધિકારી લાગે છૈ 
તેમણે નિ સાસો નાખતા કહ્યુ કે 'સાહેબ જવા દે ને વાત. 
સાહેબના ચાહેતા તલાલાના મોટા આંબાવાડિયાના તેઓ 
માલિક છે તેમને કોઈ રોકી શકે નહીં ઘણા પાવરફૂલ માણસર 
છે નો ફોમલિટી - નો ફી. તેઓ રાત્રે કે દિવરે ગમે ત્યાર 
જગલમાં જઈ આવી શકે છે? 

(૮) માનવીય બેદરકારી અને પોચિંગ કરતી ગેંગના 
ખતરનાક ડારનાર્મા ઉપરાંત બીજા કારણો પણ સિંહોના મૃત્યુ 
માટે જવાબદાર હોય છે ઘડપણ અને માદગીના કારણે પણ 
સિંહો મૃત્યુ પામે છે પાણી પીવા માટે બનાવેલ વોટરહોલનું 
પાણી ઘણીવાર કિચ્ચડ કાદવ ત્તઘા અત્તિ જતુઓવાળું ઘઈ 
જવાથી આ પાણી પીવાથી સિંહ રોગગ્રસ્ત થઈને બીમારપડે છે 
અને મૃત્યુ પામે છે 

(€) સિંહને બીજા જગ્લોમાં ખસેડવાની વાત અનેક 
વખત ચર્ચાઈ છે મારા નમ્ર અભિપ્રાય પ્રમાણે આ બાબત 
પ્રેકટીકલ નથી અને તાકિંક પણ નથી. સિંહને તેના નૈસર્ગિક 
વાતાવરણમાં સ્થાયી થવા માટે ત્રણથી ચાર દસકાઓ વીતી જાય 
છે આ દરમ્યાન તેના નવા સ્થાનમાં પણ રોગચાળો ફાટી શકે 
છે વળી નવા સ્થાનમાં તેને પૂરતું રક્ષણ મળશો જ એવી 
ખાતરીપૂર્વકની ગેરટી કોણ આપશે ? બરોજેક્ટ ટઈગર' નીચે 
આવતાં રણથભોરમાં શુ બન્યુ હતું અને તાજેતરમાં ડીસેમ્બરે 
૦૬ અને જાન્યુઆરી ૦૭મા શુ બન્યું ? કોર્ટે રણઘભોર 
સેન્કઅુરી ઘણા બધા દિવસો માટે કેમ બધ કરાવી દીધી ? 
સારિસ્કામા એક પણ તાઘ આજે બઓ નથી. 
ડૉ. મનમોહનસિંહ તૂર્ત જ ત્યાં જઈ આવ્યા પણ તેથી શુ ? 
“ોર્ચિંગ'નો રાક્ષસ બહુ બળવાન છે “પોર્સિંગ ના મૂળ ખૂબ 
ઊડા છે 

જેમ વાથ બાબત લન્યુ છે તેમ સિંહનું પોચિંગ' બીજા 
પ્રદેશમાં વધુ સરળ થઈ જાય એમ પણ બને. 

કીર્બેટપાર્ક, બાધવગઢ તથા અન્ય સ્થળોએ શું બન્યુ ? 
ડેમોકેટીક દેશમા 'પોચરો'ને મહાત કરવા ઘણુ જ અઘરું કામ 
છે ઓવર પોપ્યુલેટેટ દેશમા ગરીબી દૂર કરવામા કેટલા 
દાયકાઓ જતા રહ્યા ? ગુનેગારો, પોલીસથી કે કાયદા કાનૂનથી 
ડરત॥ નથી. ન્યાય મેળવવામાં માણસની અડધી પોણી જિંદગી 
પૂરી થઈ જાય છે છેવટે તો ભ્રષ્ટાચારનો આશરો તૈવા સામાન્ય 
માનતી મજબૂર થઇ જાય છે બ્રષ્યશારનો રિરસ્તો અપનાવ્યા 
વગર છૂટકો નથી તેમ તે દંહપણે માનતો થઈ જાય છે શહેરનું 
સરકારી તંત્ર હોય કે જગલરનું તંત્ર હોય બધૈ આ જ પ્રશ્ર રહેલો 
છે તે આપણે ભૂલવુ જોઈએ નહીં. દા.ત. આજે મધ્યપ્રદેશમાં 


હટ 


સિંહ લઈ જઈએ તો ત્યાં તેનું “પો્સિંગ' નહીં જ થાય તેમ 
ખાતરીપૂર્વક કહી શકાય નહીં. ઉલમાંથી ચુલમાં પડવાનું 
જોખમ શા માટે લેવું જોઈએ ? ગુજરાતમાં કે સારિસ્કામાં સમ 
ખાવાપૂરતો એક પણ વાઘ બચ્યો નથી. ઘણાં વર્ષોથી ભારતમાં 
સમ ખાવા પૂરતો એક પણ ચિત્તો બચ્યો નથી. જે અખતરામાં 
ખતરો છે તેને અપનાવવો જોઈએ નહીં. 

(૧૦ બે દસકા સુધી એક મહાકાય ઈન્ડસ્ટ્રીમાં હું 
પબ્લીસીટી એકઝીક્યુટીવ હતો. ત્યારે, ભારતના ઘણા મહાકાય 
પ્લાન્ટ્સ (બોકારો, એન.ટી.પી.સી.. નેશનલ કફર્ટીલાઈઝર્સ 
વગેરેમાં ફેટોગ્રાફી કરવા જતો. સેન્ટ્રલ સિક્યોરીટીના ઓફિસર 
મારી ફોટોગ્રાફી માટેની પરમીશન, હું કયા દિવસે અંદર જવા 
માંગું છું, ગેઈટ પાસ વગેરેની ચકાસણી સખ્ત કડકાઈથી કરતા. 
આપ્રકારની સેન્ટ્રલ સિક્યુરીટી સિસ્ટમ ગીરમાં ટુરીઝમને અસર 
ન થાય તેવી રીતે / જુદી રીતે દાખલ થાય તો ઘણો ફરક પડે. 

નાનાં મોટાં થીગડાં મારી ઉપરછલ્લાં પગલાં લેવાથી 
સિંહનું રક્ષણ થઈ શકશે નહીં. લાંબા સમયની કડક 
અમલવાળી યોજના તથા વન અધિકારીઓનું યોગ્ય ચયન 
અત્યંત જરૂરી છે. 

(૧૧) ગુજરાતના / ભારતના ગરીબ, મધ્યમવર્ગના 
નાગરિકને સિંહ દર્શનની ઈચ્છા થાય તે સ્વાભાવિક છે. અત્યારે 
સિંહ દર્શન અતિ ખર્ચાળ છે. નાનાં નાનાં ગ્રુપને એક સાથે સિંહ 
દર્શન કરાવવા વન વિભાગે / ટુરીઝમ ડિપાર્ટમેન્ટે વ્યક્તિ દીઠ 
ઓછો ખર્ચ આવે તેવી યોજના કરવી જોઈએ જેથી ગેરકાયદે 
ઘૂસી જઈને મફતમાં સિંહ દર્શન કરવાની વૃત્તિ એકદમ ઓછી 
થઈ જાવ. 

(૧૨) સિંહબાળ, અવાવરા / વણ વપરાતા કૂવામાં 
વારંવાર પડી જાય છે અને મૃત્યુ પામે છે તે કેટલી બધી દુઃખની/ 
આઘાત લાગે તેવી વાત છે ? કૂવા પૂરવાનું કે તેની ઉપર ફરતે 
દીવાલ બનાવવાનું કામ થાય તો આવા બનાવો બને નહીં. આવી 
બાબત માટે કોઈ તજસ્‌ની જરૂર નથી. વનતિભાગ આ કામ 
સહેલાઈથી કરી શકે છે, અને વહેલી તકે યુધ્ધના ધોરણે કરવું 
જોઈએ. 

(૧૩) ગીરનો અભયારણ્ય વિસ્તાર લગભગ ૧૧૫૦ 
સ્કે. કિ.મી. છે. આટલા મોટા વિસ્તારમાં કોઈ પણ પોઈન્ટથી 
તેમાં ઘૂસી જવું ઘણું સહેલું છે. તે અંગે યોગ્ય વિચારણા કરી ઠેર 
ઠેર વાડ બાંધી દેવી અને ચોકીદારો - બીટગાર્ડ વગેરે ફરતા રહે 
અને ચોકી કરે તો ઘણો ફરક પડે. 

(૧૪) જંગલખાતામાં પૂરતા પ્રમાણમાં બીટ ગાર્ડ - 
શોકીદારો છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરી બીટગાર્ડો વધારવા, 
જરૂરી લાગે તો તૃરત જ વધારવા જોઈએ. 

(૧૫) બીટગાર્ડો, જુનિયર ઓફિસરો તથા અન્ય 
કર્મચારીઓને ટ્રેનીંગ આપી તેઓની, તેમની ફરજ પ્રત્યેની 


સભાનતા વધારવી તથા જવાબદારીની ઊંડી સમજ આપવી પણ 
જરૂરી છે. 

(૧૬) વનના ઘણા નાના મોટા કર્મચારીઓ માંદા હોય 
છે, રોગથી પીડાતા હોય છે તેથી તેઓ તેમની ફરજ બજાવતામાં 
નિષ્ફળ નીવડે છે તેવું જાણવા મળ્યું છે. તેઓની કાળજીપૂર્વક 
ટ્રીટમેન્ટ કરી તેમને સશક્ત બનાવી વધુ સારી રીતે ફરજ બજાવી 
શકે તેવો માહોલ ઊભો કરવો જોઈએ. 

(૧૭) જંગલમાં વસતા ઢોરના - નેસડાના માલિકો શા 
માટેઝેર આપી સિંહોને મારી નાખે છે અને તેમના પ્રશ્રોના ઉકેલ 
માટે વનવિભાગ શું કરી શકે તેમ છે, તેનું એક અભ્યાસ ગ્રુપ 
ઊભું કરી તેનાં સૂચનોને આધારે ત્વરિત પગલાં લેવાં જોઈએ. 

વનમાં રહેતા ઢોર પાલક, નેસડાવાળા, સિંહના મિત્ર 
બને તથા તેમના ફૂટુંબી જેવા ઢોરને સિંહ મારી શકે નહીં તેવી 
યોજના પણ વિચારીને અમલમાં મૂકી શકાય. 

(૧૮) આ લેખ પ્રકાશિત થવાનો હતો ત્યારે નવી 
બાબત પ્રકાશમાં આવી છે. ગીરના જંગલમાં, ખાનગીમાં 
ટૂરીસ્ટોને આકર્ષવા માંદલા, નકામા ઢોરને ઝાડ સાથે બાંધી 
સિંહને મારણ તરીકે આપી તેનો “તમાશો! કરવામાં આવે છે. 
ઢોરના માલિકને બે રીતે ફાયદો થાય છે. નકામા, માંદલા ઢોરને 
મારીને આ “તમાશા' માટે મોટી રકમ ટ્રીસ્ટો પાસેથી ઉઘરાવાય 
છે. બીજી તરફ સરકારને - વન તિભાગને ફરિયાદ કરીને કે 
મારું ઢોર સિંહ ખાઈ ગયું તેથી મને કોમ્પેન્સેશન - વળતર મળવું 
જોઈએ. આ પ્રમાણે આવા ગેરકાયદેસર 'શો'ને લીધે 
વનવિભાગને ડબલ માર પડે છે. 

(૧૯) પણ તેનાથી વધુ ખત્તરનાક બાબત એ છે કે 
આવા માંદલા, રોગગ્રસ્ત ઢોરને મારણ તરીકેના ઉપયોગથી 
સિંહોમાં તથા અન્ય પ્રાણી-પક્ષીઓમાં રોગચાળો ફાટી 
નીકળવાની સંભાવના વધી જાય છે, અને તેથી બે ત્રણ માસમાં 
સેંકડો પ્રાણીઓ, વન્ય પશુ-પક્ષીઓ રોગચાળામાં નેસ્ત નાબૂદ 
થઈ શકે છે. આ બાબતનો વનવિભાગના સંશોધન ખાતાના 
વડા ડૉ. એચ. એસ. સિંગે પણ ભય વ્યક્ત કરેલ છે અને આવું 
બનવું શક્ય છે તેમ જણાવ્યું છે. 

ડૉ. પી. કે. મલિક (વાઈલ્ડ લાઈફ હેલ્થ મેનેજમેન્ટ) 
વાઈલ્ડ લાઈફ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયાએ ચિંતા વ્યક્ત કરતાં 
જણાવ્યું છે કે પાલતૃ પ્રાણીઓ જેઓનો ખોરાક ઘાસચારો છે 
તેઓ રોગગ્રસ્ત હોય અને તેનું મારણ હિંસક, માંસાહારી પ્રાણી 
ખાય તો તેઓ પણ રોગચાળાનો ભોગ બની શકે છે. 

અગાઉ મેં આ બાબતનો ભય મારા લેખોમાં તથા 
પ્રવચનોમાં દર્શાવ્યો છે. જંગલમાં જતી. આવતી વ્યક્તિ ઉપર 
કોઈ રોકટોક નથી અને તેને લીધે વાસ્તવમાં એક ગંભીર 
સમસ્યા ઊભી થઈ રહી છે. 

શિ 





લ્ટ્ણ 


જૂન ૨૦૦૮ : પ૯૭ 


સાહિત્યવૃત્ત 





પુસ્તકપ્રેમીઓનું સન્માન 

તા. ૨રમી એપ્રિલે “તેશ્વ પુસ્તક દિન'ની પૂર્વ સધ્યાએ - 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ગોવર્ધન સ્મૃતિ મદિર ખાતે 'ચરખા 
સસ્થા', નયા માર્ગ' પાક્ષિક અને “ઈમેજ પલ્લિકેશન્સ'ના સયુક્ત 
ઉપકમે યોજાયેલ સમારોહમાં ત્રેવીસેક પુસ્તકપ્રેમીઓનું સન્માન 
કરવામાં આનુ હતું. 

ચરખા સસ્થા વતી સજય દવેએ સ્વાગત પ્રવચનને 
સંચાલન કર્યું હતુ. આ પ્રસગે સજ્ય ભાવે અને મેઘશ્રી ભાવેએ 
પુસ્તકો. વિશેની ચાર 5વિતાઓનુ પઠન કર્યું હતું તેમનો પરિચય 
ખયા માર્ગ'ના તંત્રી ઈન્દુકુમાર જાનીએ આપ્યો હતો. ઈમેજ 
પબ્લિકેશન્સના મહેશ દહેએ પ્રાસંગિક વક્તલ આપ્યુ હતું. 
સમારભના મુખ્ય મહેમાન સાહિત્યકાર અને પત્રકાર વશવન્ત 
મહેતાએ પુસ્તકોનો મહિમા વર્ણનો હતો અને સમાપન વક્તવ્ય 
આપ્યુ હતુ. 
“્રંથનો પાતન પથ” પર વ્યાખ્યાન 

૨૩મી એપ્રેલે 'વિશ્વ પુસ્તક દિન ની ઉજવણી નિમિત્તે 
અમદાવાદમા એમ. જે લાઈબ્રેરીના ઓડિટોરિમમા રાષ્ટ્રીય એકતા 
કૈન્દ્ર દ્રારા 'ગ્રંથનો પાવન પથ' વિષય પર યોજાયેલા વ્યાખ્યાનમાં 
રાષ્ટ્રીય એકતા કેન્દ્રના પ્રમુખ બકુલેશભાઈ ભૂતાએ મૂખ્ય 
મહેમાનપદેથી બાળકોના વાચન પર ભાર મૂકયો હતો. ગ્રથપાલ 
શાતિભાઈ પટેલે પણ પુસ્તકોનો પ્રચાર અને પ્રસાર કેમ ઘાવ તેની 
વાત કરી હતી. 
૧૯૫૪ - ૨૦૦૦ દરમેયાનપ્રગટ થયેલાં પુસ્તકો અંગે 

સાહિત્ય અકાદમી દિલ્ડી દ્વારા પટા 
ઊ0ળદુત્ત[211 ૦ ઊતાતળ 1.લાટાપાતટ 5૯૮૦ 1954 
2000 ના સપાદનનુ અને સૂચિ. બનાવવાનું કામ અનુક્રમે ડૉ. 
રઘુવીર ચૌધરી અને મણિભાઈ પ્રજાપતિને સોંપવામાં આવ્યુ છે 
આ ગાળા દરમિયાન પ્રગટ થયેલાં ગુજરાતી પુસ્તકોની માહિતી 
મણિભાઈ પ્રજાપતિ યુનિવર્સિટી લાયબ્રેરિયન હેમચદ્રાચાર્ય 
ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી પાટણ - ૩૮૪૨૬પ૫ને લખી મોકલવા 
જણાવાયું છે 
શ્રી રવિશંકર રાવળ જાખ્યાન 

તા. ૧રમી એપ્રિલે ગાધી સ્મારક સંગ્રહાલય, ગાધી 
આશ્રમ ખાતે ક્લાકાર અતુલ ડોડિયાએ રવિશકર રાવળ 
વાાખ્યાનમાળામા વ્યાખ્યાન આર્પ્યું હતુ. જેનો વિષય હતો 'ર્‌ટ- 
10પતટ્ઠાતાતજુ ક્િણળ' વકતાનો પરિચય ગુલામ મોર્હમદ રોખે 
આપ્યો હતો. આ પ્રત્તગે અતુલ ડોડિયાના ગાધી શ્રેણીનાં સિત્રોનું 
પ્રદર્શન પણ આશ્રમર્માં યોજાર્યું હતું. રઘુવીર ચૌધરીએ સમાપન 
વક્તગ આરપ્યું હતું. 


જૂન ર૦૦૮ ૫૯૮ 





મુકુન્દ પી. શાહ 


કવિ રમેશ પારેખ સ્મૃતિકક્ષ અને કવિ સન્માન 

તા. ર૬ એપ્રિલે અમરેલીના ગિરધરલાલ સંગ્રહાલય ખાતે 
રાજ્યકક્ષાનું કવિ સંમેલન યોજાયું હતું અમરેલીના કવિરત્ન સહ. 
રમેશ પારેખની કાયમી સ્મૃતિના સંભારણા તરીકે તા. રમી 
એપ્રિલના રોજ રાજ્યના મત્રી વજુભાઈ વાળાના હસ્તે 
બાલભવનમા કવિ રમેશ પારેખ સ્મૃતિકક્ષ ખુલ્લો મૂકવામાં આવો 
હતો, આ ઉપરાત રાજ્યકક્ષાના કતિ સમેલનમાં રાજેન્દ્ર શુકલ, 
દિલેર બાબુ, હર્ષદ ચંદારાણા, મનોહર નિવેદી, રિષભ મહેતા, 
ઉદયન ઠક્કર, અંકિત ત્રિવેદી, રાજેશ વ્યાસ “મિરકીત', ખલીલ 
ધનતેજવી, હરીશ મિનાશ્રુ, હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ ભરત વિરુંડા અને 
હરજીવન દાફડા, લાલજી કાનપરિવ!ઇ, દિલીપ ભટ્ટ સહિતના 
કવિઓનુ સન્‍માન કરવામા આવ્યુ હતું. 
અહિંસા ભાવના, પ્રયોગ અને પ્રશિક્ષણ વિષયક બાખ્યાન 

તા, ૧૯મી એપ્રિલે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના પૂર્વ કુલપતિ 
પ્રમુખ સ્વ. રામલાલભાઈ પરીખના ૮૨મા જન્મદિવસ તિમિત્ત 
શાતિ સશોધન કેન્દ્ર અને ભારતીય વસ્તી શિક્ષણ સંઘના સંયુકત 
ઉપકમે ડૉ. કુમારપ!ળ દેસાઈએ 'અરહિંસા ભાતના, પ્રયોગ અને 
પ્રશિક્ષણ' તિપય ઉપર પ્રવચન આપ્યુ હતું. અધ્યક્ષ તરીકે 
ગૂજરાત વિદ્યોપીઠના કુલનાયક ડૉ. સુદર્શન આયગાર હતા. 
ડુલસચિવ ડૉ ચજેન્દ્ર ખિમાણીએ આભારદર્શન તથા શાતિ 
સશોધન કેન્દ્રના અધ્યક્ષ ડૉં. પુષ્પાબહેન મોતિયાનીએ કાર્યમનું 
સચાલન કર્યું હતું. 
પુસ્તક લોકાર્પણ 

તા. ૨૧મી એપ્રિલે સંસ્કાર મિલન વલસાડના ઉપકમે 
પીઢ ગાંધીવાદી સ્વ. દિનકર પંડ્યાના “પુરાણી મંડળ ગાંધીયુગના 
સંરમરણો' તથા “મારા બીજા અનુભવો” પુસ્તકનું લોકાર્પજ્ 
પાઠશાળા હોલ, વલસાડમાં ધારાસભ્ય દોલતભાઈ દેસાઈના હસતે 
કરાયું હતું. તેમણે તથા અધ્યક્ષસ્થાનેથી ઉશનસે પ્રાસગિક 
₹&2“એ «પ૪ ૭ 2૨267 જરૂત ઝે ટેસ#ઈશ કહુ હતં. 
રાજેન્દ્ર શાહના હસ્તે પુસ્તક લોકાર્પન્ર અને અભિવાદન-સમારોહ 

તા. પમી એપ્રિલે પુ. હ. મહાજન લાયબ્રેરી, કપડવંજમાં 
સસ્કૃતિ ઉદ્ઘોષનાના ઉપકમે ડૉ. પુષ્પાબહેન ભટના ત્રણ પુસ્તકો 
૧દેગજનોના વદન મનોહર', 'અભીપ્સિતા' અને જૈનેન્દ્રની હિન્દ 
નહલકયા “મુક્તિબોધ'ના અનુવાદનું લોકાર્પશ કવિશ્રી રાજેન્દ્ર 
શાહે કર્યું હતું. 

આ પ્રસંગે રાજરથાની કવિ તિવેચક અને અનુવાદક પ્રો. 
ડુંદન માલીનું અભિવાદન રઘુવીર ચૌધરીના મુખ્ય મહેમાનપદે 
અને ઉદ્યોગપતિ મફતલાલ શાહના અતિથિવિશેષપદે યોજાર્યું હતું. 
'ેખક-પ્રકાશક વચ્ચે ડોપીરાઈટ' અંગે વ્યાખ્યાન 

તા. ર૩મી એપ્રિલે - ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ઉપકમે 


હ્ટ્શ 


ગોવર્ધન સ્મૃતિ મંદિર ખાતે “નવજીવન ટ્રસ્ટ'ના ટ્રસ્ટી અને ગુજરાત 
પ્રકાશક મંડળના પ્રમુખ જિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈએ. “લેખક - પ્રકાશક 
વચ્ચે કોપીરાઈટ' વિશે વ્યાખ્યાન આપતાં જણાવ્યું હતું કે હમેશાં 
લેખકે પોતાના ઘરનું સરનામું આપવું જોઈએ. કોપીરાઈટ એ તો 
લેખકનો બચાવ ડરે છે. 

ભૂમિકા અનિલા દલાલે બાંધી હતી. વક્તાનો પરિચય 
ભારતીબહેન ૨. દવેએ આપ્યો હતો, જ્યારે આભારદર્શન- 
સમાપન રઘુવીર ચૌધરીએ કર્યું હતું. 
ત્રેજલાલ દવે વ્યાખ્યાનમાળા 

તા. ર૯મી એપ્રેલે ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદના ઉપક્રમે 
સદ્ગત વ્રજલાલ દવે વાખ્યાનમાળાનું શિક્ષણ વિષયક વ્યાખ્યાન 
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલનાયક ડૉ. સુદર્શન આયંગારે આપ્યું હતું. 
તેમનો પરિચય ડૉ. રતિલાલ બોરીસાગરે આપ્યો હતો. ભૂમિકા 
અનિલા દલાલે બાંધી હતી. 
નિરંજન ભગતર્નું પ્રવચન અને “સૌંદર્યની નદી નર્મદા'ના અંગ્રેજી 
ભાર્ષાતરનું પ્રગટ્ય 

તા. 9મી મેના રોજ રવીન્દ્ર ભતન અને ગુજરાતી સાહિત્ય 
પરિષદના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાયેલ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ડૉ. 
ભોળાભાઈ પટેલે રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના અંતિમ ગીત “હે નૂતન'નો 
કરેલા અનુવાદ પર પ્રો. નિરંજન ભગતે વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું અને 
શ્રી અમૃતલાલ વેગડના પુસ્તક “સૌંદર્યની નદી નર્મદા'ના પ્રસિદ્ધ 
પ્રકાશન સંસ્થા 'પેન્ગવિન' તરફથી પ્રગટ થવેલ અંગ્રેજી 
ભાષાંતરના પુસ્તક “દ્નાદ્વંત 1112 રિપ્ણ' 0 કિલ્તપ)” વિશે 
ડૉ. ભોળાભાઈ પટેલે વાત કરી હતી. 
ભારતીય દલિત સાહિત્ય વિશે પરિસંવાદ 

આણંદ આર્ટ્સ એન્ડ કૉમર્સ કોલેજ, આણંદ દ્વારા 
વિશ્વવિધાલય અનુદાન આયોગ દ્વાર પ્રેરિત “ભારતીય દલિત 


સાહિત્ય' વિશે બે દિવસનો પરિસંવાદ યોજાયો હતો. આ 
પરિસંવાદમાં ભારતભરમાંથી આશરે ૧૦૦ અધ્યાપકોએ ભાગ 
લીધો હતો. 
તમીલભાષી કવિના ગુજરતી કાવ્યસંગ્રહનું લોકાર્ષજ્ 

તા. ૧૭મી મેના રોજ મા. જે. પુસ્તકાલયમાં યોજાતા 
સાહિત્ય ચોરાના ઉપક્રમે યોજાયેલ સમારંભમાં તમિલ ભાષી કવિ 
મની વેંકટરામન એયરના ગુજરાતી કાવ્યસંગ્રહ “અનુભૂતિ'નું 
લોકાર્પણ સમારંભના અધ્યક્ષ “નવચેતન'ના તંત્રી મુકુન્દભાઈ શાહે 
કર્યું હતું, તેમણે તથા સમારંભના અતિથિ વિશેષ સાહિત્યકાર- 
પત્રકાર યશવન્ત મહેતા, પુસ્તકના સંપાદક અને સમારંભના 
સંચાલક પ્રા. મનુભાઈ બી. શાહે પુસ્તકને આવકારી એક તમીલ 
ભાષી કવિનો ગુજરાતીમાં કાવ્યસંગ્રહ પ્રગટ થાય છે તેનો આનંદ 
વ્યક્ત કરી લેખકને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. ચર્ચા ચોરામાં આવતા 
શાયર ગુલામહુસેન સનટોનવાળા તથા અન્ય કવિમિત્રોએ 
“અનુભૂતિ'ને આવકાર આપ્યો હતો. બાબુદાન ગઢવીએ કવિનો 
પરિચય આપ્યો હતો. કાવ્યસંગ્રહના કવિ મની વેંકટરામન એયરે 
પોતાનાપ્રતિભાવમાં કાવ્યસંગ્રહના પ્રકાશનમાં સહયોગ આપનાર 
સૌ કોઈનો આભાર માન્યો હતો. 
વડનગરમાં વાતપઠન 

વાર્તાકાર સંજય ચૌહાણના સૌજન્યથી વડનગરની આર્ટ્સ 
અને કૉમર્સ કોલેજમાં એક દિવસીય વાર્તાપઠન યોજાયું હતું. આ 
પ્રસંગે ચંદ્રા શ્રીમાળી, મોહન પરમાર, મણિલાલ ન. પટેલ 
“જગતમિત્ર', દીવાન ઠાકોર, ડાહ્યાભાઈ પટેલ “ાસૂમ', સંજય 
ચૌહાણ, કલ્પેશ પટેલ અને ધરમાભાઈ શ્રીમાળીએ વાર્તાપઠન કર્યું 
હતું. વાર્તાકાર દશરથ પરમારે ચર્ચામાં ભાગ લીધો હતો. 


ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો ઠરાવ 


“ગુજરાતી સાહિત્ય. પરિષદના નિમંત્રણથી ઉપસ્થિત મધ્યસ્થ અને કારોબારીના. સભ્યો, અન્ય સાહિત્યકારો અને કર્મશીલોની 
શ્રી નારાયણ દેસાઈના અધ્યક્ષસ્થાને (રવિવાર, તા. ૨૫-૦૫-૨૦૦૮ના રોજ) મળેલી આ સભા સર્વાનુમતે ઠરાવે છે કે : 
શ્રી ઉમાશંકર જોશીના “સાપના ભારા' એકાંકી સંગ્રહમાંના “ઢેડના ઢેડ ભંગી' એ એકાંકીનો ઝીણવટથી અભ્યાસ કરતાં સમજાય 


છે કે નાટકકારનો હેતુ વર્ગભેદના અનિષ્ટને રેખાંકન કરી દૂર કરવાનો છે. તેમાં કોઈ જાતિ પ્રત્યેનો દ્રેષ કે અપમાનભાવ નથી. એક ઉત્તમ 
કલાકૃતિ તરીકે આ એકાંકીની પ્રતિષ્ઠા થયેલી છે. સાહિત્યના વિદ્યાર્થીઓને સામાજિક વાસ્તવ પ્રત્યે જાગૃત કરે એવું આ એકાંકી છે. 

આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ “ઢેડના ઢેડ ભંગી' શીર્ષકને લીધે “સાપના ભારા' એકાંકીસંગ્રહને 
અભ્યાસક્રમમાંથી રદ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે તેનો, આ સભા વિરોધ કરે છે. અને યુનિવર્સિટીના કુલપતિશ્રી અને ગુજરાતીની 
અભ્યાસક્રમ સમિતિને આ નિર્ણય રદ કરી આ પુસ્તકને પુનઃ અભ્યાસક્રમમાં ચાલુ રાખવા અનુરોધ કરે છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીના 
ગુજરાતી વિભાગના અભ્યાસક્રમમાં આ કૃતિને નિયત કરવા અંગે અભ્યાસ સમિતિમાં જે ચર્ચા ચાલી છે તે અંગે પણ વિધૈયાત્મક નિર્ણય 
લેવા ગુજરાતીની અભ્યાસક્રમ સમિતિને અને કુલપતિશ્રીને અનુરોધ કરે છે. 

અભ્યાસક્રમમાં નિયત આ કૃતિ બાબતે જે રીતે જાહેરમાં વિરોધ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો તે ખેદજનક છે. અ સભા આવા 
દેખાવોને સખત રીતે વખોડડી કાઢે છે. 

આ અંગે બંને યુનિવર્સિટીઓની અભ્યાસક્રમ સમિતિઓને અને કુલપતિશ્રીઓને ૩૦ જૂન સુધીમાં વિધેયાત્મક નિર્ણય લેવા આ 
સમિતિ અનુરોધ કરે છે. આ પ્રશ્નને ગૈભીર ગણીને તાત્કાલિક નિર્ણય નહિ લેવાય તો, સક્રિય પગલાં લેવાની આ સભાને ફરજ પડશે. 

આ સભા પ્રમુખશ્રીને આ ઠરાવને યોગ્ય સ્થાનોએ મોકલવાની સત્તા આપે છે.'” 


ઉ્ટ્ણ. 


જૂનર 





પ્રતિભાવ 





રગ ભૂપકલ્યાણ, દરબારી અને ગીતરચના “આ પ્હાડ' 
પ્રિય પ્રબોધભાઈ, 

“ રાગ ભૂપકલ્યાણ વિશેનો લેખ (ઉદ્દેશ - એપ્રિલ, 
૨૦૦૮) સંગીતની રીતે સરસ લેખ થયો છે એક ક્ષતિ તરફ 
ધ્યાન દોરું “રાણી રૂપમતી'માં બાઝ બહાદુરની ભૂમિકા ભારત 
ભૂષણે અને રૂપમતીની ભૂમિકા નિરૂપા રોયે ભજવી હતી. 
ભતનિત્ ગુહાએ નહીં) મારી એ પવ ફિલ્મ છે તેનાં ગીતો 
રોમાંચક અને મનભાવન હ્તા એક અન્ય ગીત “ઊંડ જા રે 
ભંવર. ' મન્ના ડે અને લતાના સ્વરમાં અલગ અલગ રાગે 
ગવાયું હતૃ માંડુ મારા માટે પણ ઘણી આકર્ષક જગા છે. એનાં 
ખંડેરોની તો વાત જ ન્યારી છે રસીલી તાન છેડતા શાહી 
દંપતિનું ચિત્ર નજર સમક્ષ ઊભુ થઈ જાય છે 

આ અંકમાં પ્રગટ થયેલી મારી ગીત રચના “આ 
પ્ડાડ'માં પ્રથમ પંક્તિ આમ છે 'પડ્યા યુગોથી કરી પથારા, 
પ્હોળે પટ આ પ્હાડ' ('પથારા' શબ્દની જગાએ *પથારી' શબ્દ 
છપાયો છે)” 'આ કાવ્યમાં મૂળ તો પ્હાડ જ મુખ્ય ઘટક છે 
તેની સાથે જેને જેને વાસ્તો પડતો રહે છે તે ઝાડ અને ઝરણાં, 
સરૂ, વાદળ અને નભ વગેરેની પ્હાડ સાથેની મીઠી રકઝકનાં 
કલ્યનો રચાતા આવે છે આ બધાં સાથે પનારૂ પડવા છતાંય 
પ્ડાડની અવિચળતામાં કશો ફરક પડતો નથી. એટલે આમ તો 
વિશાળ ફ્લક પર પથારા કરીને પડયા રહેવાનું ખુલ્લખુલ્લુ 
આહવાન તે યુગોથી આપતા રહ્યા છે આ કાવ્ય વિશેના તમાર! 
પત્રથી આવી પ્રતિકિયા, સમજ પ્રગટે છે ' 
અમદાવાદ, ૨૬-૦૪ ૨૦૦૮, ૧૨-૦૫ ૨૦૦૮ ઊજમશી પરમાર 

“મારા નિબધ 'રાગ ભૂપકલ્યાણ' વિશેનો પ્રતિભાવ 
જાણ્યો. અભિનેત્રીનું નાય લખવામાં ભૂલ થઈ છે રાણી 
રૂપમતતીની ભૂમિકા નિરૂપા રોયે ભજવી હતી. આ લેખમાં 
કલ્યાણ એ 'કલ્યાણ ઘાટનો જ એક રાગ છે' એમ છપાવુ 
જોઈતું હતં. “થાટ'ની જગાએ બીજે બધે પણ 'ઘાટ' ભૂલથી 
છપાયું છે” 
જામનગર, ૧૧-૦૫ ર૦૦૮ અભિજિત નાસ 

મે ૨૦૦૮ના અંકમાં પ્રગટ થવેલા શ્રી અભિજિત 
વાસના લેખ “રાગ દરબારી'માં પણ એ ભૂલનું પુનરાવર્તન થયું 
છે “...આશાવરી થાટમાથી ઉતરી આવેલા દરબારી કુટુંબના 
લગભગ ૧૫થી ૧૮ જેટલા રાગ માનવામાં આવે છે'' એમ 
સુધારીને જોવું. 

ન્તત્રી 


જૂન ૨૦૦૮: ૬૦૦ 





“એ સવારે' 

“ઉદ્દેશ'ના એપ્રિલ ૨૦૦૮ના અંકમાં શ્રી રવીન્દ્રનાથ 
ઢગોરની રચના “એ સતારે' (11૯ ઉત્ાતભાજ”- કૃતિ ૧૩0નો 
અનુવાદ પ્રા દક્ષા વ્યાસે કર્યો છે એનો મેં શાર્દ્લતિકીડિતમાં 
છંદોબદ્ધ ભાવાનુવાદ કર્યો છે આ પ્રકારનો અનુવાદ વાચકો 
વિવેચકોને માટે ગ્રાહ્ય રહે કૈ કેમ એ વિશે મતમતાંતરો પ્રવર્તી 
શકે પણ એક શક્તિશાળી રચના કેવાં ભાવ-સ્પંદનો જગાવી 
શકે છે એ આ ભાવાનુવાદમાં જોવાનું અને કાજ પ્રેરિત કાય 
તરીકે માણવાનું પણ કદાચ સૌને ગમશે. 

એ સવારે 

પૂછ્યું ત્યાં ન મેં ડ્શુ, વન તણા છેડે જઈને ઊભો 
મોટ એક સુવૃક્ષની પછીતમાં, ને નીરખી સૌ રહ્યો. 
સુરતી કૈક હજુ પ્રભાત નયને, ભીની ઠવા ઝાકળે 
ભીની ઘાસ તણી સુગંધ પ્રસરે, આ આગવી ધુમ્મસે, 
જે ત્યાં સૌમ્વ ઝળુંબતી ધરણિને, પ્રેમે જ ચૂમી રહે. 
તું ત્યાં માખણ શા અહો મૃદુ ડરે, દોહી રહી ગાય જે 
શ્‌ળાં કેળ તરું તળે ચીવટથી, હું શાંત ઊભો રહ્યો. 
ઉચ્ચાર્યો નહિ શબ્દ કોઈ મુખથી, ને નીરળું સર્વ ત્યા 
મીઠા ગાન સુષ્યાં તરુ ગીચ થકી, અદ્રશ્ય પંખી તાં. 
આંબો ગ્રામ પથે નિજી મદભરી, ત્યાં મંજરી ખેરવે 
આવે છે મધુ-મક્ષિકા ગણગણી, જાજે કમાનુસરે ! 
ત્યાં તો રમ્ય શિવાલયે પુકુરની પાસે હતું તેહનાં 
દ્વારો તો શુચિ ત્યાં ખૂલ્યાં, ભજન જ્યાં ભક્તો રૂડાં બોલતા. 
ખોળાર્માં વટલોઈને નિજ ગ્રહી, તું ધૈનુકા દોહતી 
હું તો ત્યાં મુજ રિક્ત પાત્ર લઈને ઊભો રહ્યો શાંતિથી. 
ના આવો જ સમીપ ત્યાં તુજ અને ઝાલી ઊભો પાત્ર એ. 
રેડા ઝાલરના મહાધ્વનિ થકી આકાશ જાગી ઊઠું 
માર્ગે ત્યાં ધણ ધેનુની ખરી થકી, આ ધૂળ ઊડે ઘણી, 
કેડે ત્યાં નિજ આ ગ્રહી છલક્તાં, કૈ નીર પાત્રો ઘણી 
આવે છે સરિતા થકી મલપતી આ ગ્રામનારી વળી. 
તારાં કંકણ તો રહ્યા રણકતાં, આ દૂધ ધેહ્યા થકી 
આવે છે વટલોઈમાં ફીશ બધું, ઊચું અહો દૂધથી. 
વીતી આમ સવારને સરકતો જોતો રહ્યો એક રહુ 
કૈતુ ત્યાં તુજ પાસ તો નવ અરે આપી શક્યો પાત્ર છું.. 
૨૧, સરદારનગર સોસાયટી, જયંત જી ગાંધી “કુસૃમાયુધ” 
'ઓમક જલનિધિ', કાશીતિશ્વનાથ, 

પુલ પાસે, જૂનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧ 

૧૨૪૨૦૦૮ 


હટ 


3 %%.. 








અગાઉ “ઉદ્દેશ' માસિકનું આજીવન લવાજમ ભરી શુભેચ્છા વ્યક્ત કરનાર 
સૌને “ઉદ્દેશ' એના અને એમના જીવનપર્યત મળતું રહેશે. 
આવું લવાજમ [05 દં1ટ નથી હોતું. 
એ ય સ્વીકારવું રહ્યું કે ભવિષ્યમાં એના પ્રકાશન-ગાળામાં ફેરફાર થઈ શકે છે. એ આકસ્મિક બંધ પણ થઈ શકે છે. 
આ સમજ કોઈ પણ કારણસર સ્વીકાર્ય ન હોય તો. 
- 'ઉદ્દેશ'ના ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૦૮ના અંકમાં જાહેર કરેલ “ગ્રાહક નીતિ' મુજબ - 
અગાઉ ભરેલા લવાજમની સંપૂર્ણ રકમ પોતાના ગ્રાહક નંબર 
* અને લવાજમ ભર્યાની પહોંચની નકલ કાર્યાલયને 
૨પ જુલાઈ ૨૦૦૮ સુધીમાં મોકલી સાભાર પરત મેળવી શકાય છે. 
બ્ર 
“ઉદ્દેશ'ની આજીવન લવાજમ યોજના જૂન ૨૦૦૧થી બંધ છે. 
ર્ર 
લવાજમ ભરવું, 
એટલે 
એ. સામયિક વાંચવા માટે વિચારપૂર્વક કરવાનું “કમિટમેન્ટ' 
9 
જુઓ “ઉદ્દેશ' ઓન લાઈન : પ7377.પતંવલ્ડપ.૦૫છુ 


જડ 





આ અંકના સર્જકો, 

ઉત્પલ ભાયાણી ઃ ૫૦૩, આશાનિકેતન, બાપતિસ્તા રોડ, વિલેપાર્લે (વેસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦૦૫૧૬ હસમુખ બારાડી: થીયેટર 
મિડિયા સેન્ટર, જીએસટી-ચેનપુર રોડ, ન્યુ રાણિપ, પો.ઓ. દિગ્વિજ્યનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ વશવન્ત મહેતા : 
૪૭-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ શરીફા વીજળીવાળા : ગુજરાતી 
વિભાગ, એમટીબી આર્ટ્સ કોલેજ, અઠવાલાઇન્સ, સુરત-૩૯૫૦૦૧ ડૉ.રેણુકાએચ.પટેલઃ ૧, અંજલી સોસાયટી, સરદાર 
પટેલ સ્કૂલ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ દિનકર જોશી : ૧૦૨-એ, પાર્ક એવન્યુ, મહાત્મા ગાંધી રોડ, 
દહાણુકરવાડી, કાંદીવલી (વેસ્ટ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૬૭ રાજેન્દ્ર શુકલ/નયના જાની : સત્યાગ્રહ છાવણી, લેન-૨૨/પર૯, 
જોધપુર ટેકરા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ પ્રબોધ ૨. જોશી : '5લટા૦', સેક્ટર બી-૨૭, સ્ટર્લિંગ સિટિ, બોપલ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન'ઃ ૧, સરસ્વતી સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ દક્ષાવ્યાસઃ 
કોટ, વારા, જિ. સુરત - ૩૯૪૧૫૦ માવજી કે. સાવલા : એપ્લાઈડ ફીલોસોફી સ્ટડી સેન્ટર, એન-૪૫, ગાંધીધામ, 
કચ્છ-૩૭૦૨૦૧ દુષ્યન્તર્પડ્યાઃ “સન્નિધિ', પ,પટેલ કોલોની, માર્ગ-૪,જામનગર-૩૧૬૧૦૦૮ નિર્મિશ ઠાકરઃ બી-૯- 
૩૧, ઓ.એન.જી.સી. કોલોની-૧, મગદલ્લા, સુરત - ૩૯૪૫૧૮ ડૉ કેશુભાઈ દેસાઈ : ૧૩, એશ્ચર્ય-૧, પ્લોટ ૧૩૨, 
સેક્ટર ૧૯, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧ શચધૈશ્યામ શર્મા: ૨પ, ભુલાભાઈ પાર્ક, અમદાવાદ -૩૮૦૦૨૨ હેમેન્દ્ર શાહ : 
૪૭-બી, પ્રેમચંદનગર, જજીસ બંગલો રોડ, અમદાતાદ -૩૮૦૦૫૪ મુકુન્દ પી. શાહઃ ૧૧-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, 
જ્યભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ 








પ્રતિભાવ 





રાગ ભૂપકલ્યાણ, દરબારી અને ગીતરચના 'આ પ્હાડ' 
પ્રેષ પ્રબોધભાઈ, 

“.. રાગ ભૂપકલ્યાણ વિશેનો લેખ (ઉદ્દેશ - એપ્રિલ, 
૨૦૦૮) સંગીતની રીતે સરસ લેખ થયો છે. એક ક્ષતિ તરફ 
ધયાન દોરં. “રાણી રૂપમતીપમાં બાઝ બહાદુરની ભૂમિકા ભારત 
ભૂષણે અને રૂપમતીની ભૂમિકા નિરૂપા રોયે ભજ4ી હતી. 
ભનિતા ગુહાએ નર્હી) મારી એ પ્રિય ફિલ્મ છે. તેનાં ગીતો 
રોમાંચક અને મનભાવન હતાં. એક અન્ય ગીત 'ઊડ જા રે 
ભંવર..' મન્ના ડે અને લતાના સ્વરમાં અલગ અલગ રાગે 
ગવાયું હતું. માંડુ મારા માટે પણ ઘણી આકર્ષક જગા છે. એનાં 
ખંડેરોની તો વાત જ ન્યારી છે. રસીલી તાન છેડતા શાહી 
ઇપતિનું ચિત્ર નજર સમક્ષ ઊભું થઈ જાય છે... 

આ અંકમાં પ્રગટ થવેલી મારી ગીત-રચના “આ 
પ્હાડ'માં પ્રથમ પંક્તિ આમ છે : “પડયા યુગોથી કરી પથારા, 
પ્હોળે પટ આ પ્ડાડ' ('પથારા' શબ્દની જગાએ 'થારી' શબ્દ 
ઇપાયો છે )”' “આ કાળમાં મૂળ તો પ્હાડ જ મુખ્ય ઘટક છે. 
તેની સાથે જેને જેને વાસ્તો પડતો રહે છે તે ઝાડ અને ઝરણાં, 
સરૂ, વાદળ અને નભ વગેરેની પ્હાડ સાથેની મીઠી રકઝકનાં 
કલ્પનો રચાતાં આવે છે. આ બધાં સાથે પનારૂ ૫ડવા છતાંય 
પ્હાડની અવિચળતામાં કશો ફરક પડતો નથી. એટલે આમ તો 
વિશાળ ફલક પર પથારા કરીને પડયા રહેવાનું ખુલ્વંખુલ્લું 
આહવાન તે યુગોથી આપતા રહ્યા છે. આ કાવ રિશેના તમાર 
પત્રથી આવી પ્રતિકિયા, સમજ પ્રગટે છે.* 
અમદાવાદ, ૨૬-૦૪-૨૦૦૮, ૧૨-૦૫-૨૦૦૮ ઊજપરી પરમાર 

“મારા નિબંધ “રાગ ભૂપકલ્યાણ' તિશેનો પ્રતિભાવ 
જાણ્યો. અભિનેત્રીનું નામ લખવામાં ભૂલ થઈ છે. રાલી 
રૂપમતીની ભૂમિકા નિરૂપા રોયે ભજવી હતી. આ લેખમો 
કલ્યાણ એ “કલ્યાણ થાટનો જ એક રાઝ છે' એમ છપાવું 
જોઈતું હતું. “થાટ'ની જગાએ બીજે બધે પણ 'ઘાટ” ભૂલથી 
છપાયું છે.'* 
જામનગર, ૧૧-૦૫-૨૦૦૮ અભિરિત્‌ બાસ 

મે ૨૦૦૮ના અંકમાં પ્રગટ થવેલા શ્રી અભિકિતિ 
વાસના લેખ જાગ દરબારી'માં પણ એ ભૂલનું પુનરાવર્તન થયું 
છે, “.__આશાવરી થાટમાંથી ઉતરી આવેલા દરબારી કુટુંબના 
લગભગ ૧૫થી ૧૮ જેટલા રાગ માનવામાં આવે છે'' એમ 
સુધારીને જોવું. 

ન તત્રી 


જૂન ૨૦૦૮: ૬૧૦૦ 





“એ સવારે” 

“ઉદ્દેશ'ના એપ્રિલ ૨૦૦૮ના અંકમાં શ્રી રવીન્દ્રના॥્‌ 
ટાગોરની રચના “એ સનારે' (ડટ 0ત”તેજાટ - કુશ ૧૩મો 
અનુવાદ પ્રા. દક્ષા વ્યાસે કર્યો છે. એનો મેં શાર્દ્લડિ#મડતમાં 
ઈદ્ોબદ્ધ ભાવાનુવાદ ડર્યો છે. આ પ્રકારનો અનુરદ વાચકો- 
નિતેચકોને માટે ગ્રાહ્ય રહે કે કેમ એ નિશે મતમતાંતરો પ્રવર્તા 
શકે પણ એક શક્તિશાળી રચના કેવાં ભાવ-સ્પંદનો જગાવી 
શકે છે એ આ ભાવાનુતાદમાં જોવાનું અને કાગપ્રેરિતિ કાય 
તરીકે માણવાનું પણ કદાચ સૌને ગમશે. 

એ સવારે 
પૂછ્યું ત્યાં ન$ મેં ડરું, વન તકા છેડે જઈને ઊભો 
મોટા એક સુવૃક્ષની પછીતમાં, ને નીરખી સૌ રઘો. 
સસ્તી કેક હજુ પ્રભાત નવને, ભીની હતા ઝાકળે 
ભીની ઘાસ તણી સુગંધ પ્રસરે, આ આગવી ધુ્મરે, 
જે ત્યાં સૌમ્ય ઝળુંબતી ધરણિને, પ્રેપ્રે જ ચૂમી રહે. 
તું ત્યાં માખણ શા અહો મૃદુ કરે, દોહી રહી ગાય જો 
શ્‌ળાં કેળ તરું તળે ચીવટઘી, હું શાંત ઊભો રહ્યો. 
ઉચ્ચાર્યો નહિ શબ્દ કોઈ મુખથી, ને નીરણું સર્વ ત્યાં 
મીઠાં ગાન સુશ્યાં તરુ ગીચ થકી, અદ્રશ્ય પંખી તઘા. 
આંબો ગ્રામ-પ્થે નિજી મદભરી, ત્યાં મંજરી ખેરવે 
આવે છે મધુ-મક્ષિકા ગણગણી, જાણે કમાનુતરે ! 
ત્યાં તો રમ્ય શિવાલયે પુકુરની પાસે હર્તું તેડનાં 
ઠ્વારો તો શુચિ ત્યાં ખૂલ્યાં, ભજન જ્યાં ભક્તો રૂડાં બોલત. 
ખોળામાં વટલોઈને નિજ ગ્રહી, તું પૈનુકા દોહતી 
હું તો ત્યાં મુજ રિક્ત પાત્ર લઈને ઊભો રહ્યો શાંતિથી. 
ના આવ્યો જ સમીપ ત્યાં તુજ અને ઝાલી ઊભો પાત્ર એ. 
રૂડા ઝાલરના મહાધ્વનિ થકી આકાશ જાગી ઊઠયું 
માર્ગે ત્યાં ધણ ધૈનુની ખરી થકી, આ ધૂળ ઊડે ઘણરી 
કેડે ત્યો નિજ આ ગ્રહી છલક્તાં, કૈ નીર પાતો ઘલ્ી 
આવે છે સરિતા થકી મલપતી આ ગ્રામનારી વળી. 
તારાં કંકણ તો રહ્યાં રણકતાં, આ દૂધ ઘેલ્દા થકી 
આવે છે વટલોઈમાં ફીશ બધું, ઊંચું અહો દૂધથી. 
વીતી આમ સવારને સરકતો જોતો રહ્યો એક હું 
ઠિતુ ત્યાં તુજ પાસ તો નવ અરે આપી શક્યો પાત્ર હું-- 
૨૧, સરદારનગર સોસાયટી, જયંત જી. ગધી 'ુસૂમાયુધ” 
“ઓમ જગનિધિ', કાશીત્શનાથ, 
પુવ પાસે, જૂનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧ 
૨૨-૪-૨૦૦૮ 


હ્ટ્શ 


કડક. 
અગાઉ “ઉદ્દેશ' માસિકનું આજીવન લવાજમ ભરી શુભેચ્છા વ્યક્ત કરનાર 
સૌને “ઉદ્દેશ' એના અને એમના જીવનપર્યત મળતું રહેશે. 
આવું લવાજમ 1115 દ્રાંગટ નથી હોતું. 
એ ય સ્વીકારવું રહ્યું કે ભવિષ્યમાં એના પ્રકાશન-ગાળામાં ફેરફાર થઈ શકે છે. એ આકસ્મિક બંધ પણ થઈ શકે છે. 
આ સમજ કોઈ પણ કારણસર સ્વીકાર્ય ન હોય તો 
- “ઉદ્દેશ'ના ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૦૮ના અંકમાં જાહેર કરેલ “ગ્રાહક નીતિ' મુજબ - 
અગાઉ ભરેલા લવાજમની સંપૂર્ણ રકમ પોતાના ગ્રાહક નંબર 
* અને લવાજમ ભર્યાની પહોંચની નકલ કાર્યાલયને 
૨૫ જુલાઈ ૨૦૦૮ સુધીમાં મોકલી સાભાર પરત મેળવી શકાય છે. 
બ્ર 
'ઉદ્દેશ'ની આજીવન લવાજમ યોજના જૂન ૨૦૦૧થી બંધ છે. 
છ 
લવાજમ ભરવું 
એટલે 
એ. સામયિક વાંચવા માટે વિચારપૂર્વક કરવાનું “કમિટમેન્ટ” 
બ 
જુઓ “ઉદ્દેશ' ઓન લાઈન : 974જ47.પર્ત્વલ્ડાંપ.૦ 


દિદાર 











આ અંકના સર્જકો 
ઉત્પલભાવાણીઃ ૫૦૩, આશાનિકેતન, બાપતિસ્તા રોડ, વિલેપાર્લે (વેસ્ટ), મુંબઈ -૪૦૦૦૫૬ હસમુખ બારાડી: થીવેટર 
મિડિયા સેન્ટર, જીએસટી-ચેનપુર રોડ, ન્યુ રાણિપ, પો.ઓ. દિગ્વિજ્યનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ યશવત્ત મહેતા : 
૪૪૭-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ શરીફા વીજળીવાળા : ગુજરાતી 
વિભાગ, એમટીબી આર્ટ્સ કોલેજ, અઠવાલાઈન્સ, સુરત-૩૯૫૦૦૧ ડૉ. રેણુકાએચ. પટેલઃ ૧, અંજલી સોસાયટી, સરદાર 
પટેલ સ્કૂલ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ દિનકર જોશી : ૧૦૨ર-એ, પાર્ક એવન્યુ, મહાત્મા ગાંધી રોડ, 
દહાણુકરવાડી, કાંદીવલી (વેસ્ટ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૬૭ રાજેન્દ્ર શુકલ/નયના જાની : સત્યાગ્રહ છાવણી, લેન-૨૨/પ૨૯, 
જોધપુર ટેકરા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ પ્રબોધ ૨. જોશી : 5૦1૯”, સેક્ટર બી-૨૭, સ્ટર્લિંગ સિટિ, બોપલ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ ચજેશ વાસ “મિસ્કીન'ઃ ૧, સરસ્વતી સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ દક્ષા વાસઃ 
કૌટ, વારા, જિ. સુરત - ૩૯૪૬૧૫૦ માવજી કે. સાવલા : એપ્લાઈડ ફીલોસોફી સ્ટડી સેન્ટર, એન-૪૫, ગાંધીધામ, 
કચ્છ-૩૭૦૨૦૧ દૃષ્યન્તપંડ્યાઃ “સન્નિધિ', પ, પટેલ કોલોની, માર્ગ-૪, જામનગર-૩૧૧૦૦૮ નિર્મિશ ઠાકરઃ બી-૯- 
૩૧, ઓ.એન.જી.સી. કોલોની-૧, મગદલ્લા, સુરત - ૩૯૪૫૧૮ ડો. કેશુભાઈ દેસાઈ : ૧૩, એશ્ચર્ય-૧, પ્લોટ ૧૩૨, 
સેક્ટર ૧૯, ગાંધીનગર -૩૮૨૦૨૧ રાધૈશ્યામ શર્માઃ ૨પ, ભુલાભાઈ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ હેમેન્દ્ર શાહ : 
૪૭-બી, પ્રેમચંદનગર, જજીસ બંગલો રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ મુકુન્દ પી. શાહ : ૬૧૧-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, 
જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ 





કાં 





પ્રતિભાવ 





રગ ભૂપક્લ્યાણ, દરબારી અને ગીતરચના “આ પ્હાડ' 
પ્રિયપ્રબોધભાઈ 
“ રાગ ભૃપકલ્યાણ વિર્શનો લેખ (ઉદ્દેશ - એપ્રિલ, 
૨૦૦૮) સગીતની રીતે સરસ લેખ થયો છે એક ક્ષતિ તરફ 
ધાન દોર્‌ *રાણી રૂપમતી'મા બાઝ બહાદુરની ભૂમિકા ભારત 
ભૂષણે અને રૂપમતીની ભૂમિકા નિરૂપા રોયે ભજવી હતી. 
ભનિતા ગુહાએ નરહ) મારી એ પ્રિઢ ફિલ્મ છે તેનાં ગીતો 
રોમાથક અને મનભાવન હતા. એક અન્ય ગીત 'ઊડ જા રે 
ભંવર ' મન્ના ડે અને લત્તાના સ્વરમા અલગ અલગ રાગે 
ગવાયુ હતુ માડુ મારા માટે પણ ઘણી આકર્ષક જગા છે એના 
ખડેરોની તો વાત જ ન્યારી છે રસીલી તાન છેડતા શાહી 
દપતિનું ચિત્ર નજર સમક્ષ ઊભુ થઈ જાય છે 
આ અકમા પ્રગટ થયેલી મારી ગીત-રચના “આ 
પ્હાડ'મા પ્રથમ પક્તિ આમ છે 'પડ્યા યુગોથી કરી પથારા, 
પ્ડોળે પટ આ પ્હાડ' (પથારા' શબ્દની જગાએ “થારી' શબ્દ 
છપાયો છે)” 'આ કાનમાં મૂળ ત્તો પ્હાડ જ મુખ્ય ઘટક છે 
તેની સાથે જેને જેને વાસ્તો પડતો રહે છે તે ઝાડ અને ઝરણા, 
સરૂ, વાદળ અને નભ વગેરેની પ્હાડ સાથેની મીઠી રકઝકના 
કલ્પનો રચાતા આવે છે આ બધાં સાથે પનારૂ પડવા છતાય 
પ્ડાડની અવિચળતામાં કશો ફરક પડતો નથી. એટલે આમ તો 
વિશાળ ફલક પર પઘાર કરીને પડ્યા રહેવાનું ખુલ્લખુલ્લુ 
આહવાન તે યુગોથી આપતા રઘ છે આ ડાળ હિશેના તમારા 
પત્રથી આવી પ્રતિક્રિયા, સમજ પ્રગટે છે ' 
અમદાવાદ, ૨૧-૦૪ ૨૦૦૮ ૧ર-૦૫૨૦૦૮ ઊજપશી પરમાર 
“મારા નિબધ “રાગ ભૂપકલ્યાણ' વિશેનો પ્રતિભાવ 
જાણ્યો. અભિનેત્રીનું નાય લખવામાં ભૂલ થઈ છે રાણી 
ગૃપમતીની ભૂમિકા નિરૂપા રોયે ભજવી હતી. આ લેખમાં 
કલ્યાણ એ “કલ્યાણ ઘાટનો જ એક રાગ છે એમ ઇપાવું 
જોઈતુ હતું 'થાટ'ની જગાએ બીજે બધૈ પણ “ઘાટ' ભૂલથી 
છપાયું છે 
જામનગર, ૧૧-૦૫ ૨૦૦૮ અભિજિત વાસ 
મે ૨૦૦૮ના અંકમાં પ્રગટ થયેલા શ્રી અભિજિત 
વ્યાસના લેખ “રાગ દરબારી મા પણ એ ભૂલનુ પુનરાવર્તન થયુ 
છે “ આશાવરી થાટમાર્થી ઉતરી આવેલા દરબારી કૂટુંબના 
લગભગ ૧૫થી ૧૮ જેટલા રાગ માનતામાં આવે છે ' એમ 
સુધારીને જોવુ 
ન તંત્રી 


જૂન ર૦૦૮ ૬૦0 





'એ સવારે્‌' 

'ઉદ્દેશ'ના એપ્રિલ ૨૦૦૮ના અંકમાં શ્રી રવીન્ટ્રનાથ 
ટાગોરની રચના 'એ સવારે' (1100 (કળતતતત ફંડિ ૧૩) 
અનુવાદ પ્રા. દક્ષ! વાસે કર્યો છે એનો મેં શાર્દૂવવિઠીડિતમા 
ઇંદોબદ્ધ ભાવાનુવાદ કર્યો છે આ પ્રકારનો અનુવાદ તાચકો 
વિવેચકોને માટે ગ્રાહ્ય રહે કે કેપ એ વિશે મતમહાતરો પ્રવર્તી 
શકે પણ એક શક્તિશાળી રચના કેવા ભાવ-સ્પદનો જગાવી 
શકે છે એ આ ભાવાનુવાદમાં જોવાનું અને કાભ પ્રેરિત કાય 
તરીકે માણવાનુ પણ કદાચ સૌને ગમશે. 

એ સવારે 

પૂછયું ત્યા ત૧ મેં કરુ, ૨ તણા છેડે જઈને ઊભો 
મોયા એક સુવૃક્ષની પછીતમા, ને નીરખી સૌ રહ્યો. 
સુસ્તી કેક હજુ પ્રભાત નયને, ભીની હવા ઝાકળે 
ભીની ઘાસ તણી સુગધ પ્રસરે, આ આગવી ધુપ્મસે, 
જે ત્યા સૌમ્ય ઝળુંબતી ધરણિને, પ્રેમે જ ચૂમી રહે. 
તું ત્યા માખણ શા અહો મૃદુ કરે, દોહી રહી ગાય જો 
શ્‌ળા કેળ તરુ તળે ચીવટથી, હું શાત ઊભો રહ્યો. 
ઉચ્ચાર્યો નહિં શબ્દ કોઈ મુખથી, ને નીરખુ સર્વ ત્યા 
મીઠાં ગાન સુશ્ય તરુ ગીચ થડી, અદ્રશ્ય પખી તણા. 
આબો ગ્રામપથે નિજી મદભરી, ત્યા મજરી ખેરવે 
આવે છે મધુમક્ષિકા ગણગણી, જાણે કમાનુસરે ! 
ત્યાં તો રમ્ય શિવાલયે પુકુરની પાસે હતુ તેહના 
દ્વારો તો શુચિ ત્યાં ખૂલ્યા, ભશ્ન જ્યા ભક્તો રૂડા બોલતા, 
ખોળામાં વટલોઈને નિજ ગ્રહી, તુ પૈનુકા દોહતી 
હુ તો ત્યાં મુજ રિક્ત પાત્ર લઈને ઊભો રહ્યો શાતિથી. 
ના આવ્યો જ સમીપ ત્યા તૃજ અને ઝાલી ઊભો પાત્ર એ. 
રૂડા ઝાલરના મહાધ્વનિ થકી આકાશ જાગી ઊઠયુ 
માર્ગે ત્યા ધણ ધૈનુની ખરી થડી, આ ધૂળ ઊડે ઘણી 
કેડે ત્યાં નેજ આ ગ્રહી છલકતાં, કૈ નીર પાત્રો ઘણી 
આવે છે સરિતા થકી મલપતી આ ગ્રામનારી વળી. 
તારા કંકણ તો રહ્યા રણકતા, આ દૂધ દીદલ્યા થકી 
આવે છે વટલોઈમા ફીણ બધુ, ઊચુ અહો દૂધથી. 
વીતી આમ સવારને સરકતો જોતો રહ્યો એક હું 
કિતુ ત્યા તૃજ પાસ તો નવ અરે આપી શક્યો પાત્ર હું 
૨૧ સરદારનગર સોસાયટી, જર્યંત જી ગાંધી 'કુસુમાયુધ 
ઓમ જલનિધિ કાશીવિશ્વનાથ, 

પુલ પાસે, જૂનાગઢ ૩૧૨૦૦૧ 

૨૨ ૪૨૦૦૮ 


ઠ્ટ્શ 


ક. 








અગાઉ “ઉદ્દેશ' માસિકનું આજીવન લતાજમ ભરી શુભેચ્છા વ્યક્ત કરનાર 
સૌને “ઉદ્દેશ' એના અને એમના જીવનપર્યત મળતું રહેશે. 
આવું લવાજમ ઇત્રઝર%લ્ત્ય1 નથી હોતું. 
એ ય સ્વીકારવું રહ્યું કે ભવિષ્યમાં એના પ્રકાશન-ગાળામાં ફેરફાર થઈ શકે છે. એ આકસ્મિક બંધ પણ થઈ શકે છે. 
આ સમજ કોઈ પણ કારણસર સ્વીકાર્ય ન હોય તો 
- 'ઉદ્દેશ'ના ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૦૮ના અંકમાં જાહેર કરેલ “ગ્રાહક નીતિ' મુજબ - 
અગાઉ ભરેલા લવાજમની સંપૂર્ણ રકમ પોતાના ગ્રાહક નંબર 
* અને લવાજમ ભર્યાની પહોંચની નકલ કાર્યાલયને 
૨૫ જૂલાઈ ૨૦૦૮ સુધીમાં મોકલી સાભાર પરત મેળવી શકાય છે. 
બર 
“ઉદ્દેશ'ની આજીવન લવાજમ યોજના જૂન ૨૦૦૬થી બંધ છે. 
છ 
લવાજમ ભરવું 
એટલે 
એ. સામયિક વાંચવા માટે વિચારપૂર્વક કરવાનું “કમિટમેન્ટ” 
9 
જુઓ “ઉદ્દેશ' ઓન લાઈન : પ7717.પ્વવલ્ડાપબટુ 


દિ ણે 





આ અંકના સર્જકો 

ઉત્પલ ભાયાણી: ૫૦૩, આશાનિકેતન, બાપતિસ્તા રોડ, વિલેપાર્લે (વેસ્ટ),મુંબઈ -૪૦૦૦૫૧૬ હસમુખ બાચડીઃ થીયેટર 
મિડિયા સેન્ટર, જીએસટી-ચેનપુર રોડ, ન્યુ રાણિપ, પો.ઓ. દિગ્વિજ્યનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ યશવન્ત મહેતા : 
૪૭-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ શરીફજ્ઞ વીજળીવાળા : ગુજરાતી 
વિભાગ,એમટીબી આર્ટ્સ કોલેજ, અઠવાલાઈન્સ, સુરત-૩૯૫૦૦૧ ડૉ.રેણુકાએચ.પટેલ.ઃ ૧, અંજલી સોસાયટી, સરદાર 
પટેલ સ્કૂલ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ દિનકર જોશી : ૧૦૨-એ, પાર્ક એવન્યુ, મહાત્મા ગાંધી રોડ, 
દહાણુકરવાડી, કાંદીવલી (વેસ્ટ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૭ રાજેન્દ્ર શુક્લ/નયના જાની : સત્યાગ્રહ છાવણી, લેન-૨૨/પર૯, 
જોધપુર ટેકરા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ પ્રબોધ ૨. જોશી : '9ઝટ', સેક્ટર બી-૨૭, સ્ટર્લિંગ સિટિ, બોપલ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ રાજેશ વ્યાસ “મેસ્કીન'ઃ ૧, સરસ્વતી સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ દક્ષાવાસઃ 
કોટ, વ્યારા, જિ. સુરત - ૩૯૪૬૫૦ માવજી કે. સાવલા : એપ્લાઈડ ફીલોસોફી સ્ટડી સેન્ટર, એન-૪૫, ગાંધીધામ, 
કંચ્છ-૩૭૦૨૦૧ દુષ્યન્તપંડ્યાઃ “સન્નિધિ”, પ, પટેલ કોલોની, માર્ગ-૪, જામનગર-૩૬૧૦૦૮ નિર્મિશ ઠાકરઃ બી-૯- 
૩૧, ઓ.એન.જી.સી. કોલોની-૧, મગદલ્લા, સુરત - ૩૯૪૫૧૮ ડો. કેશુભાઈ દેસાઈ : ૧૩, એશ્ચર્ય-૧, પ્લોટ ૧૩૨, 
સેક્ટર ૧૯, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧ રાધૈશ્યામ શર્મા: રપ, ભુલાભાઈ પાર્ક, અમદાવાદ -૩૮૦૦૨૨ હેમેન્દ્ર શાહ : 
૪૭-બી, પ્રેમચંદનગર, જજીસ બંગલો રોડ, અમદાતાદ - ૩૮૦૦૫૪ ' મુકુન્દ પી. શાહઃ ૬૧-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, 
જ્યભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ 











પ્રતિભાવ 





રાગ ભૂપકલ્યાજ્ધ, દરબારી અને ગીત્રચના “આ પ્હાડ' 
પ્રિય પ્રબોદભાઈ, 

* રાગ્‌ ભૂપકલ્યાણ વિશેનો લેખ (ઉદ્દેશ એપ્રિલ, 
૨૦૦૮) સગીતની રીતે સરસ લેખ થયો છે એક ક્ષતિ તરફ 
ધ્યાન દોર્‌ “રણી રૂપમતી મા બાઝ બહાદુરની ભૂમિકા ભારત 
ભૂષણે અને રૂપમતીની ભૂમિકા નિરૂપા રોયે ભજવી હતી 
અનિતા ગુહાએ નહીં.) મારી એ પ્રિય ફિલ્મ છે તેનાં ગીતો 
શૈમાચક અને મનભાવન હતાં એક અન્ય ગીત 'ઊડ જા રે 
ભંવર ' મન્ના ડે અને લતાના સ્વરમાં અલગ અલગ રાગે 
ગવાયું હતૃ માડુ મારા માટે પણ ધણી આકર્ષક જગા છે એનાં 
ખંડેરોતી તો વાત જ ન્યારી છે રસીલી તાન છેડતા શાહી 
દપત્િનુ ચિત્ર નજર સમક્ષ ઊભુ થઈ જાય છે 

આ અંકમાં પ્રગટ થયેલી મારી ગીત રચના “આ 
પ્હાડ'મા પ્રથમ પક્તિ આમ છે “પડ્યા યુગોથી કરી પથારા, 
પ્હોળેપટ આ પ્હાડ ('પથારા' શબ્દની જગાએ 'પથારી શબ્દ 
છપાયો છે)” “આ કામા મૂળ તો પ્ડાડ જ મુખ્ય ઘટક છે 
ત્તેની સાથે જેને જેને વાસ્તો પડતો રહે છે તે ઝાડ અને ઝરણા 
સરૂ વાદળ અને નભ વગેરેની પ્હાડ સાથેની મીઠી રકઝકના 
ડલ્યનો રચાતા આવે છે આ બધા સાથે પનારૂ પડવા છતાય 
પ્હાડની અતિચળતામાં કશો ફરક પડતો નથી એટલે આમ તો 
વિશાળ ફલક પર પથારા કરીને પડ્યા રહેવાનું ખુલ્લખુલ્લુ 
આહૂતાન તે યુગોથી આપતા રહ્યા છે આ કાવ્ય વિશેના તમારા 
પત્રથી આવી પ્રતિકિયા, સમજ પ્રગટે છે ' 
અમદાવાદ ૨૬-૦૪ ૨૦૦૮ ૧૨-૦૫૨૦૦૮ ઊંજમશી પરમાર 

“મારા નિબધ રાગ ભૂપકલ્યાણ' વિશેનો પ્રતિભાવ 
જાક્યો, અભિનેગીનુ નપ લખવામાં ભૂ થઈ છે રાણી 
રૂપમતોનો ભૂમેકા નેરૂપા રોષે ભજવો હતી... આ લેખમો 
કલ્યાણ એ “કલ્યાણ થાટનો જ એક રાગ છે' એમ છપાવુ 
જોઈતું હતું થાટ ની જગાએ. બીજે બધૈ પણ ઘાટ' ભૂલથી 
ઈપાયુ છે” 
જામનગર, ૧૧-૦૫ ૨૦૦૮ અભિજિત નાસ 

મે ૨૦૦૮ના અંકમાં પ્રગટ થવેલા શ્રી અભિજ્તિ 
ભાસના લેખ “રગ દરબારી'મા પણ એ ભૂલનુ પુનરાવર્તન થયુ 
છે “ આશાવરી થાટમાથી ઉતરી આવેલા દરબારી કૂટુંબના 
લગભગ ૧૫થી ૧૮ જેટલા રાગ માનવામાં આવે છે? એમ 
સુધારીને જોવુ 

ન્તત્રી 


જૂન ર૦૦૮ ૬1500 





“એ સવારે' 

ઉદ્દેશ'ના એપ્રિલ ૨૦૦૮ના અકમાં શ્રી રવીન્દ્રનાથ 
ઢાગોરની રચના “એ સવારે' (11૯ ઉક્ષત્તભાટ - તિ ૧૩)નો 
અનુવાદ પ્રા દક્ષા વાસે કર્યો છે એનો મેં શાર્દ્લવિઠીડિતમાં 
ઇંદોબદ્ધ ભાવાનુવાદ કર્યો છે આ પ્રકારનો અનુવાદ તાચકો 
તિવેચકોને માટે ગ્રાહ્ય રહે કે કેમ એ વિશે મતમતાંતરો પ્રવર્તી 
શકે પણ એક શક્તિશાળી રચના ડેવા ભાવ-સ્પદનો જગાતી 
શકે છે એ આ ભાવાનૃવાદમા જોવાનું અને કાગ પ્રેરિત કાણ 
તરીકે માણવાનુ પણ કદાચ સૌને ગમશે 


એ સવારે 


પૂછ્યુ ત્યા નવ મેં કશુ, વન તૃણા છેડે જઈને ઊભો 
મોઢા એક સુવૃક્ષની પછીતમા, ને નીરખી સૌ રલે, 
સુસ્તી કેક હજુ પ્રભાત નયને, ભીની હવા ઝાકળે 
ભીની ઘાસ તણી સુર્ગંધ પ્રસરે, આ આગવી ધુમ્મસ, 
જે ત્યા સૌમ્ય ઝળુબતી ધરણિને, પ્રેમે જ ચૂમી રહે, 


તુ ત્યા માખણ શા અહો મૃદુ કરે, દોડી રહી ગાય જો 
શીળા કેળ તરુ તળે ચીવટથી, હુ શાંત ઊભો રહ્યો. 
ઉચ્ચાર્યો નહિં શબ્દ કોઈ મુખથી, ને નીરખું સર્વ ત્યા 
મીઠા ગાન સુણ્યા તરુ ગીચ થકી, અદ્રશ્ય પખી ત્તણા. 
આધો ગ્રામપથે નિજી મદભરી, ર્ત્યાં મજરી ખેરવે 
આવે છે મધુમક્ષિકા ગણગણી, જાણે ક્રમાનુસરે | 
ત્સાં તો રમ્ય શિવાલયે પૃકુરની પાસે હતું તેહતા 
દ્વારો તો શુચિ ત્યા ખૂલ્યા, ભજન શ્યાં ભક્તો રૂડાં બોલતા. 
ખોળામાં વટલોઈને નિજ ગ્રહી, તું ધૈનુકા દોહતી 
હું તો ત્યા મુજ રિક્ત પાત્ર લઈને ઊભો. રહ્યો શાતિથી. 
ના આવ્યો જ સધીપ ત્યા તુજ અને ઝાલી ઊભો પાત્ર એ. 
રૂડા ઝાલરના મહાધ્વનિ થકી આકાશ જાગી ઊઠયું 
માર્ગે ત્યા ધણ ધૈનુની ખરી થકી, આ ધૂળ ઊડે ઘષ 
કૈડે ત્યા નિજ આ ગ્રહી છલકતાં, કૈ નીર પાત્રો ઘણી 
આવે છે સરિતા થકી મલપતી આ ગ્રામનારી વળી. 
તારાં કંકણ તો રહ્યા રણકતા, આ દૂધ દોહ્યા થકી 
આવે છે વટલોઈમાં ફી્ઞ બધું, ઊંચું અહો દૂધથી. 
વીતી આમ સવારને સરકતો જોતો રહ્યો એક હું 
કિંતુ ત્યા તુજ પાસ તો નવ અરે આપી શક્યો પાત્ર હું.- 
૨૧ સરદારનગર સોસાયટી, જર્યત જી ગાંધી “ૂરુમાયુધ” 
ઓમ જલનિધિ કાશીવિશ્વનાય, 

પુલ્‌ પાસે, જૂનાગઢ ૩૬૨૦૦૧ 

૨૨૪૨૦૦૮ 


હ્ય 


ક... 








અગાઉ “ઉદ્દેશ' માસિકનું આજીવન લવાજમ ભરી શુભેચ્છા વ્યક્ત કરનાર 
સૌને “ઉદ્દેશ' એના અને એમના જીવનપર્યત મળતું રહેશે. 
આવું લવાજમ પ્તદ્રત્તરકલત્ાંગૅલ નથી હોતું. 
એ. ય સ્વીકારવું રહ્યું કે ભતિષ્યમાં એના પ્રકાશન-ગાળામાં ફેરફાર થઈ શકે છે. એ આકસ્મિક બંધ પણ થઈ શકે છે. 
આ સમજ કોઈ પણ કારણસર સ્વીકાર્ય ન હોય તો 
- “ઉદ્દેશ'ના ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૦૮ના અંકમાં જાહેર કરેલ “ગ્રાહક નીતિ' મુજબ - 
અગાઉ ભરેલા લવાજમની સંપૂર્ણ રકમ પોતાના ગ્રાહક નંબર 
* અને લવાજમ ભર્યાની પહોંચની નકલ કાર્યાલયને 
૨પ જુલાઈ ૨૦૦૮ સુધીમાં મોકલી સાભાર પરત મેળવી શકાય છે. 
9ર 
“ઉદ્દેશ'ની આજીવન લવાજમ યોજના જૂન ૨૦૦૧થી બંધ છે. 
9 
લવાજમ ભરવું. 
એટલે 
એ સામયિક વાંચવા માટે વિચારપૂર્વક કરવાનું “કમિટમેન્ટ' 
છ 
જુઓ “ઉદ્દેશ' ઓન લાઈન : ૪71071%.પવંતંવ્યાંપ્બ્ત્ક 


જડ 





આ અંકના સર્જકો 

ઉત્પલ ભાયાણીઃ ૫૦૩, આશાનિકેતન, બાપતિસ્તા રોડ, વિલેપાર્લે (વેસ્ટ), મુંબઈ -૪૦૦૦૫૧૬ હસમુખ બારાડી ઃ થીયેટર 
મિડિયા સેન્ટર, જીએસટી-ચેનપુર રોડ, ન્યુ રાણિપ, પો.ઓ. દિગ્વિજ્યનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ યશતવન્ત મહેતા: ! 
૪૦-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ શરીફા વીજળીવાળા : ગુજરાતી 
વિભાગ,એમટીબી આર્ટ્સ કોલેજ અઠવાલાઈન્સ, સુરત-૩૯૫૦૦૧ ડો. રેણુકાએચ.પટેલઃ ૧, અંજલી સોસાયટી, સરદાર 
પટેલ સ્ફૂલ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ દિનકર જોશી : ૧૦૨-એ, પાર્ક એવન્યુ, મહાત્મા ગાંધી રોડ, 
દહાણુકરવાડી, કાંદીવલી (વેસ્ટ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૬૭ શચજેન્દ્ર શુકલ/નયના જાની : સત્યાગ્રહ છાવણી, લેન-૨૨/૫૨૯, 
જોધપુર ટેકરા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ પ્રબોધ ૨. જોશી : '5૦'ટ1૦', સેક્ટર બી-૨૭, સ્ટર્લિંગ સિટિ, બોપલ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ શચજેશવ્યાસ 'મિસ્કીન'ઃ ૧, સરસ્વતી સોસાયટી,પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ દક્ષાવ્યાસઃ 
કોટ, વ્યારા, જિ. સુરત - ૩૯૪૧૬૧૫૦ માવજી કે. સાવલા : એપ્લાઈડ ફીલોસોફી સ્ટડી સેન્ટર, એન-૪૫, ગાંધીધામ, 
કચ્છ-૩૭૦૨૦૧ દુષ્યન્તરપંડ્યાઃ “સન્નિધિ', પ,પટેલ કોલોની, માર્ગ-૪, જામનગર-૩૧૬૧૦૦૮ નિર્મિશ ઠાક૨ઃ બી-૯- 
૩૧, ઓ.એન.જી.સી. કોલોની-૧, મગદલ્લા, સુરત - ૩૯૪૫૧૮ ડૉ. કેશુભાઈ દેસાઈ : ૧૩, એશ્ચર્ય-૧, પ્લોટ ૧૩૨, 
સેક્ટર ૧૯; ગાંધીનગર- ૩૮૨૦૨૧ રાધૈશ્યામ શર્મા: રપ, ભુલાભાઈ પાર્ક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ હેમેન્દ્ર શાહઃ 
૪૭-બી, પ્રેમચંદનગર, જજીસ બંગલો રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૫૪ મુકુન્દ પી. શાહ : ૬૧૧-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, 
જ્યભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ 








ણી ક "ન્‍ુા 
ઇહ (& ળન તા ઉંઝા ૪૦ 2008 દતા 001110 0૫0007 00615330 ઝતા 189304 8 441 ડળ હડ ઇટ પ૫૫-કકસઝઝા- ક 
-““-* ળ0008106ત ડાં દતી. 0 001 1564ાલડ ક:538 પનત પાહા 8૪21 1? 2008 








અમદવાદ 
૩૮૭૦ ૦0૬ 















વિશુદ્ધ ઉર-લાગણી, 
વસે કિરણતીર મેઘધનુના ઉરે સૃષ્ટિના 
જ્યું અવર બાજુએ ગિરિ સમાન ઓળંગતાં, 
ઝરે સલિલ વાદળી જીવન મ્હાલવું ના છતાં, 
થવા બલિ ધસે શમા પર પતંગિયાં ત્રાટકી, 
વસે પ્રણયતીર તેમ ઉરમાં છૂટી ને નથી 
પરસ્પર ન બંધને હદવ આપણાં સૌ છતાં 
ઝરે પ્રણય-વાદળી સમ, પતંગિયા જેમ આ 
વિશુદ્ધ ઉર-લાગણી બલિ થવા તણી આપણી ! 


રમણભાઈ બી. પટેલ 
કાળસગહ 'મતીતિ જળ 


સ્થાન સમર્પન્ન 


2/તા।૬ 


“બલમ? 


૪) /તા/ડ 10૭૯? ડટ (૪૦55 રિક &ઉળાટ્ઉગઇનણ 380 015 શઊણાદ 26368100 (20 1.0૯5) શિપ 26862365 ૪% 7) પકકણાણ €00 


“ક 





જુલાઈ ૨૦૦૮ 


આદ્યતંત્રી 


રમણલાલ જોશી વર્ષ અઢારમું : અંક : ૧૨ 





111” ઝન 

કિ ઉ, ક યા દ હઝ જ 

૨. પા હડક (“ઝે સ કર 
£ 1ક્છ- “7, - 

ત્ર 

ગિ 
* મ. ટિ? 


ક 


જ ત ઝે જિ 
ન દ 
ડિ 

ર 


ના 


શ ક ૧8. હ નં 
ન દમા 806051 

511! 175 88001 -જૂૂ' 
-5 ૧81 1૧0૬ હદ (01૬0-3૨ 
/ 21૫ પ્દરદ.₹દ૪દઇદર?” -- રૃ 
્"-- કન 


ટ 





આપણા ૫૦મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસ (૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૯૭) પ્રસંગે 
આર. કે. લક્ષ્મણે આ કઢા્ક્ષાચિત્ર કર્યું હતું. 
આવતા મહિને, ૧૧મા સ્વાર્તત્ર્ય દિને પણ એ એટલું જ પ્રસ્તુત. 


ક મ. 
૨-રચરશ*ડ-- 





ર૧૪ 
3₹84579%._ઘતંતલ્ડા1.૦૫૪ 





ઉ. 4 


ચ્‌ 





વર્ષ અદ્યરમું 





અંક બારમો 





સળગઝઅંક ર૧૪ 





અનુકમ જુલાઈ ૨૦૦૮ 


આપણો આમ-આદમી કશુ કહેશે ખરો ? 
પ્‌ોહપ્મદ માકડ 
કયાસાહિત્યમાં રિવિધતા અને જ્યડર્તકતાનો પ્રશ્ન 
અમારે તો શબ્દો જ કંક્‌ ને ચોખા 
વાચતા વિચારતા 
યમુના (લઘુકથા) 
સજ્યા (વાત) 
કાળ-આસ્વાદ 
મીતપાગલ હાલરડાનો ધ્વનિગૈભવ અવ્યય્યો ! 
રાગ મેઘ મલ્ડાર 
જત જજ્ઞાતાનુ તને ૪ 
અળગું કરી એકાતને 
ઊાવ્ાનુવાદ ગુજરાર્તીમાર્થી) 
શાસ્તીય સગીત, પારી નજરે 
૬ ર શાસ્ત્રીય શગીતકારો અનેએમના ગુણ દોષ 
કાળભાનૃવાદ 
ઊરો મારો પ્રેમ્‌ (અગ્રેજીમાંથી) 
પ્રથમ વર્ષાની ઝરમર (તેલુગુ-હિન્દી પરથી) 
કવિતા ચાર વરસાદી ગઝલ 
ઝળહળ બનીને. 
વરસાદ લઈ 
આભઝરૂખે 
મારી દુઆ હશે 
વાદળ વરસે. 
મનનુ તો. ભૈ એતું 
આજના વરસાદમાં 
થ્ાપનુ 
કૌ ક દિવસ તો. 
હાઈકુ 


આ કેડી પ્રેમગીતોની 
આ વાદળો વરસ્યા કરે છે પખીવર્ષો ૫ર. ! 
લય-લીન 1 
વર્ષાવસાને ખેડૂતનું મન 
ભારતના પુનરુત્યાનના જ્યોતિર્ધરો 
છ ૧ રાજામહારાજ સ્વામી બ્રહ્માનન્દ 
દીકરી સગે દેશાટન (્રવાસકથા) 
જ ઉપે 
પુસ્તક સમીજ્‌ા 
એક સવૈદનશીલ માતાની આત્મકથા 
અપરાજિતા પ્રવાસ પ્રીતિ જન્માવતું 
અદ્ભુત સૌદર્ષ દર્સન 
લાઈફ વોચ ૧૬ 
ઘુડખર ઉર્કે પ્રાત 755 ઉર્ફે 
ગુલાબી જગલી ગર્ધડા 
[પવૃપ% ઊટ10015 101310) 
સાહિત્યવૃષ્ધ 
મ 'દર્શન /સાપના ભારાનો શબ્દ વિવાદ 


હર્ષ૧૮મું ઓગર્ટ ૨૦૦૭થી જૂલાઈ ર૦૦૮ 
અંક ૨૦૩મી ૨૧૪) 


આધતંત્રી રમણલાલ જોશી 


ત્તત્રી 
ધીરેન્દ્ર મહેતા 


નીત્તિન વડગામા 
યશવન્ત મહેતા 
ભગવત સુથાર 
હરિકૃષ્ણ પાઠક 
રાધૈશ્યામ શર્મા 


અભિજિત વ્યાસ 
રજેન્દ્ર શુકલ/નયના જાની 
પ્રબોધ ર. જોશી 


ઊિરષિશ્‌ દાકર 


રવીન્દ્રનાથ યગોર/દક્ષા આસ 
એન. ગોપી/સ્મણીક સોમેશ્વર 


મીરા આસિફ 


લાલજી કાનપરિયા 
સાલિડ મહેતા 
ઉર્વીરા વસા4ડા 
ફિલિપ ક્લાર્ક 
રણજિત પટેલ અનામી 
ધનસુખલાલ પારેખ 
હરીશ દોશી 
યશવત. ત્રિવેદી 
યશવત ત્રિવેદી 
યોસેફ મેકવાન 
ઉશનસ્‌ 

દુષ્યન્ત પડ્યા 


કેશુભાઈ દેસાઈ 
ડા. લવકુમાર મ. દેસાઈ 
ડા. ભાનુમતી શાહ 


શેમેન્દ્ર એ, શાહ 


મુદઠન્દ પી. શાહ 


વી. બી. ગણાત્રા/રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય 


રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય 


 વાંચકો-્રાહડો-લેખકો માટે સૂચનાઓ 


૬૦૧ 
યઇર 


૬૯૦૫ 
૬૧૪ 
૬૧૧૬ 
૧૧૭ 
૬ર૦ 


૬રર 
કરર 
ફરે૩ 


૧પ 


$રૃ૭ 
1રૃ૭ 


૧ર 


૬૨૯ 
૬૨૬ 
૬ર 
૬ર. 
૬૩૦ 


૬૩૦ 
૬306 
૬૩૧ 
૬૩૧ 
૬૧ 
1ડર 


૬૩૭ 
૬૩૮ 
૧૪૪ 


ન 


ન્ટ 


4 


૬૪૭ 
૬૫૦ 
૬૫૧ 


૪ “ઉદ્દેશ દર માસની પદરમી તારીખેપ્રગટમાય છે 

* ઉદ્દેશ ના ઝાહક ગમેતે અકથી થઈ શકાવ છે વાર્ષિક લરાજમ ભગમ 
ગ્રાહકને જે અંકથી ગ્રાહક ઘના હશે તે અંકમી ગ્રાહક ગણરાપા સરે 

૬ વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) રૂ ૨૦૦ વિદેશમાં (અરમેલ)વુ. એમ, ફરે 
ર૫ આ ્સંકની છૂટક નકલ રૂ રપ, પોરટેજ સાવ. અક સિલક હયે 
તા સૃધીમોક્લાશે. 

ક ઉદ્દેશ નાંધેરસઅનેસ્વર્પનેઅનુવયીનેલેવકેએપોતાની ફીએયેકા 
અન્યત્રમોકલેલી કેપ્રકારિત કૂતિમોક્લરીનહીંસામાન્યરીતેસીફફૂીને 
જાબએકમહિનામાઆપવામાઆવેછે અનય કૂતિઅત્વીફૂસપ્જી, 
ફતિવીસામેજજવાળી ક્વરનહોષતોઅસ્ીકા કતિપાછીમોકતીન॥. 
લૈખકોએપોતાની કૃતિની નક્લજાળરી રખલ તિને છે લખાણ કૂ૩ળતી 
એકબાજુએસુવાર્વઅક્રોમાલખતુ સરનામું અતશ્યલખશો. 

૦ ૧ર પુરસ્કરનેધોરણે રવીકરે છે વર્પોતેપ્રસેધધ ફૂતિઓ મેપેીઇ 
પુરસ્કાર કાર્યાલય તરફથી મોકલી આપવામાં આવશે. 

» 'ઉદેરા'માં પ્રસેદ્ધ થતા લખાણની જણબદારુ જે તે હૈખકની છે ખર્ડી 
પ્રકાશિત લેખકોના બધા અભિપ્રાયો સાથે તંત્રી સંમત છે એક 
મની લેતું નહી. 

* ડૃતેઓમોકતતા, લવાજમ મોકહતા તમા અન્ય પત્રભવહાર માસમા 

“ઉદ્દેશ શઉન્ડેશન, 

૬૦પ્રબોઉર જોશી, 

“સાદ સેક્ટર લી ર૩ સ્ટિંગ સિટિ 
બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ 

ફોન (૦૨૭૧૭) ૨૩૧૮૮૦ 
ભનિવાર્ય સજોગોમા રાત્રે ૮-૦૦ પછી) 

# 'ઉદેરા નું લવાજમ આ સ્થળે પણ ભરી શકાશે તેમજ છૂટક નકહ પણ 
અહીંથી મળી શકશે. 

૧ રિજિય મેગેઝિન વર્લ્ડ ૬ર કલ્યાણ ભુવન, બીજો માળ, 
રિલીફ રોડ અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 
ફોત ર૫૩૫ ૧૪૭. ર$૮૭ ૦૭૯૬. 

ર ચૌર્ભપુસ્તક ભંડાર, બી ૨૦ સ્થાપત્ય અપાર્ટમન્ટ રટવિંતર 
હોસ્પિટલની બાજુમા, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ 
ફોન ર૭૪૫ ૧૪૦૦, (૩૨૭૦ ૦૦૪.૧૮ 

સેજ મઝાક 
ફન ર૪૪ 53૫, ર૪૪ ૫૮૨ 

૪ ઈમેજપબ્હિકેશન્સપ્રા.તિ., ૧ ર,સેન્ચૂરી બજાર, 
યલો માળ, આંબાતા! સકત, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦4 
ફોન ૨૬૫૬ ૦૫૦૪ ર૧૪૪ ૨૮૩૧ 

પ. ધી ઓએસિસ શોપ, જીએફ ૧૦-૧૨ હાર્મની કામ્પવેક, 
એમ.કે હઈરફૂહ પાસે,એચડીએફસી રોડ, અહકાપુરી, 
વડોદર-૩૯૦૦૦૩ ફોન (૦ર5૫) ૨૩૫૧૮૬૨ 
દત 1 1લ્લરડ 55 મમ 9100 દઉ ॥0 

૬ પીયૂવમગેઝિન વર્લ્ડ એફ/૮ પ્રથમ માળ, મુદ્કી ભવન, 
એસ. ટી. બસ રટે ડનીપાસે મહેસળા-૩૮૪૦૦૧ ઉ) 
ફન (૦૨૭૬૨) રર૦૩૫૦/ ૮૮૨૫૮૮૮૭૭૮ 








તંત્રી પ્રબોધ ર. જોશી 


તત્રી, મુદ્રક અને પ્રડાશક પ્રબોધ ર્‌. જોશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદેશ ફાઉ ડેશને, ર અચહાયતન સોસાયટી, સેન્ટ ઝેરિયર્સ હાઈસ્કૂવ પાતો, નવર્રગધુરા, અપદારાદ ૩૮૦ 00૯થી પ્રગટ કમુ 
મ્‌ નગ્વન પતવર્ધિની ધપ્રનપ્રા. ]. ।4ડું અમદડ 3 


૬૧ ન ૧૪ ર૮ 


ક નકન. ૧ ૫, 


મ સ 
તર્‌ ત ઝઈીદ/ 


લસ ન પે 
પ્‌ 
«જી /-/ અમધ ચરસ્વતો 
કે પ કો! 
દ.“ ૩૮૦૦૦૯ ક 
ર્ન 


૨ 
6 

/ 
છ 


ષ્‌ પ / 
જુલાઈ ૨૦૦૮ જટ. ૯ ના 
ઝન ૨૧૪ 
સ 
મનન 
55296૧ કવ 


આપણો આમ-આદમી કશું કહેશે ખરો ? 


ઓવર સાઈઝડ્‌ ચશ્માંમાંથી દેખાતી વેધક આંખો, કાન પાછળ લંબાવેલી દાંડી, પાછળ સ્હેજ 
ઊંચા-ઉફરા રહેતા ધોળા વાળ - જાણે કે એન્ટેના, આગળ પડતું નાક - સતત કંઈંક સૂંઘતું રહેતું હોય તેવું. 
કાન પણ ખાસ્સા મોટા - કેટકેટલું સાંભળતા, સંઘરતા હશે જાણે !લાંબો આડી અવળી ચેક્સનો બંધ- 
ગળાનો કોટ, સફાઈથી પહેરેલી ધોતી અને બૂટ - મોજાં વગરના, ક્યારેક હાથમાં લાકડી તો ક્યારેક છત્રી. 
આર. કે. લક્ષ્મણ, પૂરું નામ રાસીપુરમ્‌ કિશ્રાસ્વામી લક્ષ્મણનો આ “કોમન-મેન' એટલે કે આમ-આદમી, 
છેલ્લાં ૬૦ વર્ષથી આપણા સમાજજીવનની ખબર લેતો રહે છે. 

આ આમ-આદમી ક્યારેક પહોંચી જાય છે રાજકીય સમારંભોમાં, કેબિનેટ મિટીંગોમાં, એરપોર્ટની 
લોન્જીસમાં, રસ્તાની દુકાનો કે ફૂટપાથ પર, ઝૂંપડાંઓમાં, ચૂંટણીસભાઓમાં કે પછી દબદબાભર્યા 
શપથવિધિ સમારંભોમાં. એ. “મિસ્ટર ઈન્ડિયા” ક્યાં ક્યાં નથી ગયો ? એણે શું શું નથી નિહાળ્યું ? 
આપણને આઝાદી મળી ત્યારે ૧૯૪૭માં એણે ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયામાં પંડિત જવાહરલાલ નહેરુને એની 
વિલક્ષણ નજરે પ્રસ્તુત કરેલા... ડવિ સ્વભાવના અને કંઈક રંગીન મિજાજના નહેરુ, ઉદ્યાનમાં ગુલાબના 
મોટા છોડ સામે તાકીને બેસી રહ્યા છે પણ એ. છોડમાં ગુલાબ કરતાં કાંટા વધુ દેખાય છે - ત્યારથી તે 
આજપર્યત જ્યાં જ્યાં એની વેધક નજર ફરી છે ત્યાં ત્યાં આપણા સમાજ અને રાજકીય જીવનમાં વ્યાપ્ત 
વિસંગતતાઓ, એના અનોખા અંદાઝે બવાંમાં જોવા મળી છે. 

આઝાદી પછીની આપણી અવદશા એણે સારી પેઠે નિરખી છે અને એ સળંગ ઇતિહાસ એક 
૦1પંત્વાં ડઢપંત્ટસ્વરૂપેએના કેનવાસ પરઝિલાયો છે. એમાંનાં ઘણાં ચિત્રો આજેય એટલાં જગ્રસ્તુત છે. 

પણ આપણો આમ-આદમી, આ બધું છતાં, જેમ કશું બોલતો નથી એમ જ લક્ષ્મણનો આમ-* 
આદમી પણ કશું બોલતો નથી. એ અભિપ્રાયો આપવાનું ટાળે છે. એ તો જે છે, જેવું છે, એને આપણી 
સમક્ષ મૂકતો રહે છે. એમ કરવામાં જ કદાચ એની ચરિતાાર્થતા છે. લક્ષ્મણને કોઈકે પૂછયું - “તમારો 
કોમન-મેન ક્યારે ય બોલતો થશે કે ?' એમણે કટાક્ષમાં જ કહ્યું હશે - “કદી નહીં.' સાંભળતાં થયું કે એ 
સાચું કહે છે. એને તો આપણી પાસે બોલાવવાનું છે ! 

એબીએન એમરો બેન્ક અને કર્મા આર્ટ ગેલેરીના ઉપક્રમે હમણાં ૭મી જૂન ૨૦૦૮ના રોજ 
અમદાવાદમાં અનિલ જોગલેકરની સ્કીપ્ટ ઉપર આધારિત રહી અજીત કેલકરે લક્ષ્મણના આ કોમન- 
મેનને એકપાત્રીય અભિનયરૂપે, એમની ઉપસ્થિતિમાં રજૂકર્યો. ઉપસ્થિત તો અમદાવાદનો ભદ્ર સમાજ 
પણ હતો. આમ-આદમીથી આપણને સૌને કેવુંક અને કેટલું તો છેટું પડી ગયું છે એ સહજ વરતાતું હતું. 
કાર્યક્રમના આયોજકોમાંથી કોઈકે આ કાર્યક્રમમાં લક્ષ્મણનો પરિચય આપતાં, એ. ૬૦ વર્ષથી આપણને 

“એન્ટરટેઈન' કરી રહ્યા છે; આપણું મનોરંજન કરી રહ્યા છે એવું કહ્યું. તિખરાતાં થયું કે એન્ટરટેઈનમેન્ટનાં 
બધાં જ માધ્યમો ધીરે ધીરે આપણા “તડડામ૦' એન્ટસ્ટેઈનમેન્ટનો પદાર્થ બનતાં જાય છે ! 

લક્ષ્મણનો કોમન-મેન તો કહેતો રહે છે “યૂ સેઈડ ઈંટ.' પણ આપણે ક્યાં કશું કડીએ છીએ ? 

કહીશું ખરા ? સાઈઠ વરસની સન્નિષ્ઠ જહેમત પછી પણ એના કોઈ આસાર નજરે ન ચડે તો એમાં 
કંટાક્ષની કરુણતા પણ છે. 
૧૫ જૂન, ૨૦૦૮ પ્રબોધ ૨. જોશી 


-*. 
હ્રટ્શ સ 552559 


મોહમ્મદ માંકડ : કથાસાહિત્યમાં વિવિધતા અને વાવર્તકતાનો પ્રશ્ન 





મોહમ્મદ ર્માંકડની સાહિત્યસફર એટલી. સુદીર્ઘ છ 
અને એમનું સાહિત્યસર્જન એટલુ વિપુલ અને વૈવિધ્યવંતુ છે કૈ 
આયુષ્યના એંશીમાં વરસે (૪ ૧૯૨૮) એમને રણજિતરામ 
સુવર્ણચંદ્રક એનાયત થયો એ અંગે ભાગ્યે જ કૌઈનેપ્રશ્ન થાય. 
એમણે સાહિત્યનાં 
ત્રણ સ્વરૂપોમાં કલમ 
ચલાવી છે 
નંતલકથા, નવલિકા ન 
અનેનિબધ. લેખનની 
ઇચ્છા જાગી ત્યારે [હ 
તય ઘણી નાની હતી. 








ધીરેન્દ્ર મહેતા 


રાજ્ય પબ્લિક સર્વિસ કમિશનના સભ્ય પણ હતા પરતુ 
ઠરીઠામ થયા પત્રકારત્વ અને લેખનમાં. પત્રકારત્તની વાત 
કરીએ તો “ફલછાબ' દૈનિકમા, તૃષાર' માસિકના તંત્રીપદે 
અને “સંદેશ'ની સાપ્તાહિક પૂર્તિના સપાદક તરીકે 


પણ 
પત્રકારત્વની નીપજ છે 
બો એમ કહી રોકાય 

પે વર્તમાનપત્રોર્મા વરસો 
સુધી ચહાવેલી 


એ ઈચ્છાના મૂળમાં ૪૭% ધી જ ૫૨૨ 7 -5 જીવનલક્ષી લેખોની 
લેખક થવાની | “5-4... ---5 _ ડે ગં. કાર તોખરી જ મોઢ 
મહત્વાકાક્ષા નહીં સ ---------ડ-- ભાગની નવલકથાઓ 
પરતુ મુનશી સાથેનો શ્રી મોહમ્મદ માંકડને ૨૦૦૭ના વર્ષનો રણજિતરામ સુવર્ણચન્દ્રક પણ, કેમ કૈ એ બધી 
સ્પર્ધાભાત રહેલો ગજ૨ સાહિત્ય સભાના પ્રમુખ ડા. મધુસૂદન પારેખના હસ્તે તા. ૩૧મે ૨૦૦૮ના રોજ ન્સૂટૃશ' માટટ 
હતો. ગુજરાતના ભાઈકાકા હૉલ, અમદાવાદમા અર્પશ્ન કરાયો. એ વેળાએ પૂ મોરારિબાપુ અને ધારાવાહી લખાવેલી 
છેલ્લા રજપૂત રાજા શ્રીમૃતી અમીનાબહેન મોહમ્મદ માકડ છે એ કધાઓનું 


ળિશે નવલકથા લખવામા એ ભાવ સક્રિય થયો પણ ટક્યો 
નહિ, પરિણામે મોહમ્મદભાઈ પાસેથી આપણને એ. કથા તો ન 
મળી, પછી પણ એકેય એતિહાસિક નવલકથા મળી નહિ. 
એમના નવલકથાલેખને જુદી જ દિશા પકડી. એતિહાસિક 
નવલકથા સામાન્ય રીતે બાહ્ય વાસ્તવને વિષય કરીને આગળ. 
તધતી હોય છે, મોહમ્મદ માકડ મનુષ્યની ભીતરના વાસ્તવ 
તરફ વળ્યા. “કાયર નામની લઘુનવલ ૧૯૫૯માં પ્રગટ થઈ 
અને એના લેખક, વાચક અને વિવેચક બેઉનો આવકાર 
પામ્યા, પહેલી નવલિકા પણ 'અખ.ડ આર્નદ' જેવા પ્રતિષ્ઠિત 
સામયિકમાં છપાઈ આમ, પહેલો ઘા રાણાનો હોવા છતા 
મનમા નહોતી સિસૃક્ષા કે નહોતો સર્જક તરીકે નામ કાઢવાનો 
સંકલ્ય ! હા, લેખનને યોગક્ષેમ માટેનું સાધન બનાવવામાં 
સંકલ્બળે ભાગ ભજવ્યો હતો. ગાયન, ચિત્રકલા, 
તબીબીવિધા, કૃપિવિધા, એ4 એવા ક્ષેત્રો તરફ વળતી 
ઈંચ્છાકુંવરી છેવટે વરી તો સાહિત્યલેખનને જ શિક્ષણ 
વિજ્ઞાનનુ, એમ તો એક દાયકો બોટાદની હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક 
તરીકે નોકરી પણ કરેલી. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના 
પ્રમુખપદે સૌ પ્રષમ એમની નિમણૂક થયેલી અને ગુજરાત 


જુલાઈ ૨૦૦૮ ૬૧૦૨ 





સ્વરૂપ પણ એ પ્રકારનું છે અને એ વિશેનો એમનો ખયાલ 
પણ. કહે છે 
“લેખકે પોતાની વિદ્રત્તાથી વાચકને મૂઝવી દેવાની 
જરૂર નથી, કે શબ્દોના નાવીન્યથી એને આશ્ચર્યમાં નાખી 
દેવાની જરૂર નથી. એની સાથે ત્બાળતાપ1૫૦૦૦ળ કરલનું 
છે વિચારો અને લાગણીઓની આપ-લે કરવાની છે અને 
એટલે એ સમજી શકે એવા શબ્દો વાપરવાનો શક્ય એટલો 
પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે એવોપ્રયત્નકરીને મારી ભાપાને્મે 
બને એટલી સરળ, પ્રવાહી, સચોટ, ઝાકઝમાળ કે આડંબર 
વિનાની બનાવી છે ' (રાજસૃષિ, ઓકવો.નજે. ₹ ર૮) 
મોહમ્મદ માંકડની કથાઓનું તિષયવૈવિધ્ય પણ્‌ કદાચ 
એમના આ ખયાલને આભારી છે, તો બીજી બાજુ એ વિશે 
રઘુવીર ચૌધરીએ કાઢેલા આ તારણને માટેપણ એ કારણભૂત 
હોય એમ માની શકાય 
“મોહમ્મદ માકડ અને ભગવતીકુમાર શમની 
ગતિની ધરી પકડવી મુશ્કેલ છે એમણે પોતાના કોઈ 
એક કથયિતવ્ય કે વ્યાવર્તક અનુભવનો પરિચય આપ્યો નથી.' 
(જરાતી નવલકથા, આ. ૩ ૩૦ 


હટ 


રઘુવીર જેને “યાવર્તક અનુભવ'નો અભાવ કહે છે 
તેને માંકડ પોતાના લેખનનું પ્રેરક પરિબળ કે ચાલક બળ માને 
છે અને એને માટે પોતાની જીવનની પરિસ્થિતિ કે નિયતિને 
જવાબદાર ગણે છે : 

“કિસ્મતે મને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે ફંગોળ્યો, એક 
પરિસ્થિતિમાંથી બીજી પરિસ્થિતિમાં ધકેલ્યો. એક સ્તરના 
માણસોથી બીજા સ્તરના માણસો વચ્ચે જીવવાની તક આપી. 
પાળિયાદના દરબારો, સામાન્ય મજૂરો, ખેડૂત અને 
કારીગરોથી માંડીને, બોટાદના શિક્ષકો, વેપારીઓ, 
બુદ્ધિજીવીઓ અને સુરેન્દ્રનગર-અમદાવાદના સાહિત્યકારો, 
રાજકીય નેતાઓ, પ્રધાનો વગેરેના નજીકના સંપર્કમાં આવ્યો. 
દેશમાં અને પરદેશમાં અનેક સ્થળે જવાનું બન્યું. અને 
'માણસ'ને એનાં અનેક રૂપોમાં જોવાનું બન્યું... અને એટલે જ 
મેં લખેલી દસેક લઘુનવલ અને ત્રીસેક નવલકથાઓમાં ભાગ્યે 
જ કોઈ પાત્ર બેવડાય છે. દરેક પાત્ર બીજાથી અલગ અને 
પોતાની આગવી પિછાનવાળું છે. જીવનને મેં વિવિધ રંગોમાં 
જોયું છે અને નિરૂપ્યું છે.” (શબ્દસૃષ્ટિ, ઓક્ટો.-નવે. ૭ ર૮) 

જીવનમાં જો આવી પરિસ્થિતિ ઊભી ન થઈ હોત તો, 
એવો પ્રશ્ન કરીને આ ઉત્તર આપે છે : 

“મારાં પાત્રો આટલાં જુદા જુદા સ્તરનાં, આટલાં જીવંત 
ક્યાંથી હોત ? અને મારી ભાષાનો પણ વિકાસ ક્યાંથી થયો 
હોત !' એજ, ર૯) 

ખરું, પરંતુ મુદ્દો એ. છે કે લેખકે આ જે વિવિધરંગી 
જગત ઊભું કર્યું છે તેની પાછળ એમની કઈ દષ્ટિ વ્યાપ્ત છે ? 
સાદી રીતે કહેવું હોય તો આટલું વિપુલ સર્જન કરનારા સર્જકે 
કહેવાનું શું છે ? લેખક પાત્રોને પ્રસ્‍તુત કરીને અટકી જાય છે 
કે જીવન પ્રત્યે એમની કોઈ ચોક્કસ દષ્ટિ છે, એ તપાસનો 
મુદ્દો છે. 

લેખક આ વાત નથી સમજતા એમ નહિ. 
વાસ્તવજગતનો અનુભવ કલ્પનશક્તિને વિકસાવે છે એની 
પણ એમને ખબર છે. પોતાના એક વાચકને આ વાત 
સમજાવતાં એમણે કહેલું : 

“હું જે લખું તે... સાચું ન હોય, કલ્પિત હોય, 
પણ એ. પરમ સત્ય હોય. બન્યું ન હોય, છતાં બની શકે 
એવું હોય - માટે જ એ વાર્તા કહેવાય. અને એટલે જ તમે 
એને અનુભવી શકો અને સાચું માનીને માણી શકો.” 

શબ્દસૃષ્ટિ, ઓક્ટો.-નવે. ૭, ૭૦% 

લેખકના મનમાં અહીં વાત ૪૦્ડડૉગણ અને 
૪૪૦૮ના ભેદની છે પરંતુ એમના શબ્દોમાંથી હું 
એમણે અવતરણચિહમાં મુકેલા “પરમ સત્ય' શબ્દને ઊંચકું 


બ્ટ્શ 


છું અને એને કંઈક જુદા અર્થમાં યોજીને એ જાણવાપ્રેરાઉ છું 
કે મોહમ્મદ માંકડના કથાસાહિત્યનું “પરમ સત્ય' શું છે, કેમ 
કે કોઈપણ લેખકના મૂલ્યાંકનમાં આ પ્રશ્ન વજન ધરાવે છે. જે 
સાહિત્યકૃતિમાંથી ભાવકને એનું ત્ઠત લાધે છે એ સાહિત્યકૃતિ 
“ર્શન'ની કોટિએ પહોંચી હોય છે અને તેનો સર્જક “દર્શક' કે 
'ચિંતક'ની કોટિએ. 

નવલકથાની ભાષા વિશેના લેખકના વિચારો પણ 
વિચારો જગવે છે. પોતાની નવલકથાની ભાષાના વિકાસની 
વાત કરતાં કહે છે : 

“મારી શરૂઆતની વાર્તાઓ આજે જેને જાનપદી કહે 
છે એવી ભાષામાં લખાયેલી છે, કારણ કે મને એ વખતે એ જ 
ભાષા આવડતી હતી, અને મારી વાર્તાનાં પાત્રો એ જ બોલી 
બોલે એવાં હતાં. પછીના દિવસોમાં એમાં ફેરફ્ષર થયો. મારી 
પહેલી નવલકથા 'કાયર' ..ગામડાની હોવા છતાં એની ભાષા 
સાવ ગામઠી નથી.' શબ્દસૃષ્ટિ ઓક્ટો.-નવે. ૭ રછ 

“'જાનપદી' સંજ્ઞા નવલકથાનાપ્રકારવિશેષ માટેવમરાય 
છે અને એ સ્થળ તથા પરિવેશને લક્ષે છે. જેપાત્રો એની સાથે 
જોડાયેલાં હોય એ પાત્રોની ભાષા એ પ્રદેશ કહેતાં જનપદની 
લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતી હોય. કથક એટલે કે લેખકની ભાષા 
એથી જુદી હોય.બીજું પાત્રો લેખકની ભાષામાં ન બોલે, એમની 
પોતાની ભાષામાં બોલે. મુદ્દો ભાષાને સર્જનાત્મક રૂપ આપવાનો 
અનેએનાસર્જનાત્મક વિનિયોગનો છે. 

મોહમ્મદ માંકડે ત્રીસેક જેટલી નવલકથાઓ લખી છે. 
એમાંની મોટા ભાગની એમના કહેવા પ્રમાણે વ્યાવહારિક 
જરૂરિયાતને કારણે વર્તમાનપત્રની પૂર્તિમાં હપ્તાવાર લખાઈ 
છે. એમને આ રીતે લખાયેલી નવલકથાનાં કેટલાંક આવશ્યક 
લક્ષણોની, તેની મર્યાદાની અને સાહિત્યિક મૂલ્ય ધરાવતી 
નવલકથાની એથી ભિન્નતાની પણ ખબર છે, એટલે તો 
કહેછે: 

“પરંતુ હું જાણતો હતો કે દૈનિકમાં આવતી 
નવલકથાઓ પ્રસિદ્ધિ આપી શકે છે પરંતુ સિદ્ધિ આપી શકતી 
નથી... મેં નક્કી કર્યું હતું કે “સંદેશ'માં જ્યારે બીજા લેખકની 
નવલકથા છપાતી હોય ત્યારે એ સમયમાં “નવલકથા'ની શોધ 
કરવી.' (એઇ, રછ 

આવી રીતે લખાયેલી નવલકથાઓમાંથી જે પાંચ-છ 
નવલકથાઓને જ એ મહત્ત્વની ગણે છે એ છે “ધુમ્મસ”, 
“તામ ધીમેથી લેજો, “દંતકથા', “બંધનગર ભાગ-૧-૨” અને 
'અશ્વદોડ'. હું એમાં ઠીક ઠીક ચર્ચાયિલી “કાયર' અને 
“અજાણ્યાં બે જણ'ને પણ ઉમેરું. આમાંની “ધુમ્મસ' રાઈટર્સ 
સેંટર, મુંબઈની ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી ફેલોશિપ સાથે લખાયેલી 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૦૩ 


એ વીગતની નોંધ પણ લઈએ. 
કદની દષ્ટિએ જોઈએ તો. “કાયર' જેવી લઘુથી માંડીને 
“ધનગર જેવી બે ભાગમાં વિસ્તરેલી નવલ માકડ પાસેથી 
મળી છે વસ્તુને લક્ષમાં લેતાં વ્યક્તિકેન્દ્રીથી સમાજલક્ષી 
પ્રકારો એમાં જોવા મળે છે માનવીના મનની આટીઘૂંટીને એ 
નિરૂપે છે તેમ સામાજિક પ્રશ્નોને પણ તાકે છે સ્ત્રી પુરુષ. 
સબંધની સંકુલતાર્નું સમજપૂર્વકનું આલેખન તથા બદલાતા 
સમયની તસવીર અને પરિબળોનો પ્રભાવ પણ એમાં જોવા 
મળે છે પ્રથમ પુરુષની કથનરીતિ, સર્વજ્ઞ કથકની રીતિ તેમજ 
અન્ય પ્રયુક્તિઓ પણ આ. કથાઓમાં યોજાવેલી છે 
કથાતત્ત્તનતો ભોગ લેવાય એવી શુષ્કતા પ્રવેશે નહિ એની 
કાળજી સાથેનું પ્રયોગશીલ વલણ પણ એમા દૈખા દે છે 
આ બધું છતા અહીં એક અપેક્ષા વ્યક્ત કરવાનુ મન 
થાય છે આપણી ભાષામાં મુંસ્લેમ લેખકોની સંખ્યા અતિ 
જૂજ છે અને મુસ્લિમ સમાજનું નિરૂપણ પણ ખાસ થયું નથી 
આપણા સમાજનો આ હિરસો, સમાજ જેને આટલી ચુસ્ત રીતે 
(૯ દ 5છાતટ”ડ '૪૯0')વળગેલો છે એ કથાસાહિત્યમાં, 
કેમ હાસિયામાં રહી ગયો ? હિંદુ અને મુસલમાન આપણા 
'ગુણિયલ ગુર્જર દેશ'તા અમુક ભાગમા (જેમ કે કચ્છ) 
તાણાવાણાની જેમ વણાઈ ગયા છે તો ક્યાંક સમયાતરે એમની 
વચ્ચે વિખવાદ અને વૈમનસ્વની આગ ભડકી ઊઠે છે આની 
સાથોસાથ મુસ્લિમસમાજમાનસમા આવી. રહેલા પરિવર્તને 
પણ પરિજ્નામ દેખાડવા માડયુ છે અને એનો એક નવશિક્ષિત 
પ્રબુદ્ધ વર્ગ પરંપરા અને પ્રણાલીથી અલગ પડીને સાક્રેય થયો 
છે સંઘર્ષ, મંધન અને જાગૃતિના આ અનુભવો નવલકથાનુ 
વસ્તુ બનવા જેટલી ગુંજાશ ધરાવે છે મોહમ્મદભાઈ પ્રત્યક્ષ, 
વૈચારિક અને. સાવેદનિક સ્તરે એથી અસ્પૃષ્ટ ન હોય 
એમની પાસેથી એને લગતી નવલકથા કૈમ નથી મળી ? ન 
મળે ? તિભાજનની ગમખ્વાર ઘટના ઘટી એ અરસામાં એમર્નું 
લેખન શરૂ થઈ ચૂક્યુ હતું તોય આપણે એ આળ વેઠવાનુ કે 
ગુજરાતી લેખકે એ તરફ નજર કરી નથી ! 
વિપુલ સંખ્યા, વિષયવસ્તુનુ અને કદનું વૈવિધ્ય 
મોહમ્મદ માંકડના નવલિકાસાહિત્યનું પણ ઊડીને આખે 
વળગે એવુ લક્ષણ છે એપણે અગિયાર જેટલા 
નવલેકાસંગ્રહો આપ્યા છે સમાતર ચાલતી હોવા છતા આ 
રચનાઓ એમની હપતાવાર લખાયેલી નવલકથાઓની 
મરયદાઓથી સ્વાભાવિક રીતે જ બચી શકી છે ઘટના કે 
પરિસ્થતિને અવગણ્યા વિના એ વાર્તામાં કલાતત્ત્તની માવજત 
કરી શકે છે તો મનુષ્યના વૃત્તિતલણો કે ભાતસ્થિતિને કેન્દ્રમાં 
રાખીને પણ રચના સિદ્ધ કરે છે, એ વખતે પણ એમા 


હાટ 


૨૦૦૮ 1૬૧૦૪ 





વાર્તાતત્ત્ત તો જળવાયું હોય જ છે ધવનિને સ્પષ્ટ કરવા જતા 
એ.લબાણ્નો ભોગ નથી બનતી ત્યા કલાત્મક ચોટ સાધ છે 
'તપ', “તમે માનશો ? , એમ ?!, “ંગાથ', ના' જેવી 
વાર્તાઓમાંથી આ કે તે લક્ષણનાં નિદર્શન મળી આવરો, 

“તપ'મા આરભ અને અંતની ઘટનાની વચ્ચે લાખનું 
પાત્ર વાર્તાને વિકસાવે છે એ રીતે આપણને એક યાદગાર પાત્ર 
મળે છે એને નિમિત્તે વાર્તા્મા સમાજ પણ પ્રવેશે છે અને તેના 
ભાવ પ્રતિભાવ વિસ્મય અને કુતૂહલ જગવીને વાતતિત્તતતે પણ 
પોષે છે સમયનો ગાળો તાબો છે પરતુ એની ગતિ ધીમી છે 
લાખુમા સમયની સાથે ધીમી ગતિએ આવતું આતરબાલ્ય 
પરિવર્તન, એની સાથે સકળાતુ આવતું લોકમાનસ લેખક 
એકાદ વાક્યની મદદથી વર્ણવી દે છે 

“લાખુ જીવતી સ્ત્રી મટીને જાણે એક લોકવાયકા બતી 
ગઈ હતી.' (ગુજરાતી તઓ અને વાતારો' (૮૭ 

વાર્તાને અંતે લાખુના પતિ મોહનના અણધાર્યા, છતાં 
પ્રતીતિકર, વર્તનથી જે ચમત્કૃતિ સધાય છે એમાંથી સ્ફૂટ થતો 
કરૂણ વગ ચોટ મૂકી જાય છે 

આખી વાત માડીને, ઠંડે કલેજે કહેવાઈ છે પુનરુક્તિ 
કરીને, અલકરણો યોજીને વૈખક એને બહેલાવે છે ઘટના, 
પાત્ર, સમાજને તળ ભૂમિનુ વાતાવરણ ઉપસાવે છે તળપદા 
શબ્દપ્રયોગો, ઉપમાનો એમાં ઉપકારક નીવડે છે 

પ્ર્સગબનીનેરહીજાયએવાવસ્તુનેટૂંકીવાર્તાનાફ્લક 
પર મૂકી આપવાની લેખકની સૂઝ-ક્ષમતાનું દષ્ટાન્ત 'સંગાથ' 
જેવી વાર્તામાં મળે છે નાટ્યાત્મક ચમત્કૃતિ સાથેનો અંત 
ખરેખર તો મનુષ્યના ભીતરનો વિધેયાત્મક પરિચય કરાવે છે 

તો આ જ લેખક ઘટતા અને પાત્ર, બન્નેને ગૌણ કરતી 
'તાર્તાનો અંત' જેવી વાર્તા પણ લખી શકે છે, જેમાં ભાષા 
જાત્ર'-અનુસારી રહીને સ્તર બદલતી રહે છે 

કટારલેખનની નીપજ બલકે ઉપજરૂપ લેખોનો 
નહલિકા કરતાં પણ એકાદ સંગ્રહ વધારે જોઈને કોઈને કંદાચ 
એમ લાગે કે મોહમ્મદ મોકડ વાચકની જરૂરેયાત પ્રમાણે 
લખનારા લેખક છે એમ હોય તો પણ વાચકોએ તેમનાં આ 
પુસ્તકોને એટલા આવકાર્યા છે કે તેની સંખ્યાધિક નકલો 
સાથેની અનેક આવૃત્તિઓ થઈ છે નતલકથા અને નવલિકા 
સાહિત્યમાં મોહમ્મદ માંકડનું નામ એક સાથે “લોકપ્રિ” 
લેખક અને શર્જક' તરીકે લેવાતું રહ્યુ તો આ લેખોએ એમની. 
લોકપ્રિયતામાં વૃદ્ધે કરી. 

બે ભાગમાં બાળકો માટેની “ચંપૂકયાઓ' અને 
અનૃદિત પુસ્તક “મહાનગર” તથા અંગ્રેજીમાં “ટ ૦પલ” 


પ્રાળન' પણ એમના નામે છે 
લિ 


્ટ્શ 


અમારે તો શબ્દો જ કંકુ ને ચોખા 





“શબ્દ વીંટીને જાત ઢાંકી છે, 
આપણું આ મલીર હ પાનબાઈ.” 


“એક સાચી કવિતા ્ો તો, 

વિશ્વ માટે વધાઈ છે પાનબાઈ.” 

- એમ કહીને, શબ્દનો - બલ્કે કવિના શબ્દનો અને 
કવિતાનો - બલ્કે સાચી કવિતાનો મહિમા કરનારા મનોજ 
ખંડેરિયાન્પ ગઝલકર્ય વિશે મારે વાત કરવાની છે. તો, કેવા છે 
આપણા આ ગરવા ગઝલકાર, કેવાં છે એમની ગઝલોનાં 
મનોહારી રૂપ-રંગ અને કેવો છે એમની ગઝલોનો નાજુક- 
નમણો ચહેરો. ? 

ફરકતું પડે ત્યારે ભૂરી હવાર્માં 

ઝીણાં શિલ્પકૅ ક જાય પીંછું. 
કે- 

મલયાનિલોની પીંછી ને રંગો ફૂલોના લે 

દોરી રહ્યું છે કોણ આ નકશા વસંતના ? 
કે પછી - ક 

એથી જ રંગરંગથી સઘળું ભર્યું હતું 

આંખો મહીં પતંગિયાએ ઘર ક્યું હતું. 

-આવાં સૌન્દર્ય અને આટલાં સુકૌમાર્યનો સાક્ષાત્કાર 
ગુજરાતી ગઝલમાંથી આ પહેલાં આપણને ભાગ્યેજ થયો છે; 
આવી નજાકત અને આટલી નમણાશ જાણે કે આ પહેલાંની 
ગુજરાતી ગઝલના નસીબમાં નહોતી. અને તેથી જ તો એમ 
કહેવાનું મન થાય છે કે, મનોજ ખંડેરિયા એટલે ગુજરાતી 
ગઝલનું સૌન્દર્ય શિખર, મનોજ ખંડિરયા એટલે ગુજરાતી 
ગઝલનો મખમલી મિજાજ કે પછી પીંછા સમી મૃદતા અને 
કમળતંતુ સમી મુલાયમતાનું બીજું નામ એટલે મનોજ 
ખંડેરિયા. 

મનોજભાઈએ. કાવ્યસર્જનના આરંભથી માંડીને 
લગભગ એમના સર્જનકાળના મધ્યાંતર સુધી ગઝલ 
ઉપરાંતના કેટલાક કાવ્યપ્રકારો સાથે પણ કામ પાડ્યું છે. અને 
એમ, “અચાનક'થી “અટકળ” સુધીની કવિની કાવ્યયાત્રામાંથી 

એમનાં સર્જકવ્યક્તિત્તનાં અનેક પાસાંઓ અને અનેક 
પરિમાણોનો. આપણને પરિચય મળે છે. પરિણામ સ્વરૂપ 


મનોજભાઈની કવિત્પને એની સર્જક્તાન્પ્ર અનેક કોણ સાથે 


બ્રશ 


નીતિન વડગામા 



















કંવિ શ્રી મનોજ ખંડેરિયા 





ઉ જુલાઈ ૧૯૪૩ - ૨૭ ઓક્યેબર ૨૦૦૩) 
ભા મહિને એમની ૬૫મી જન્મજયંતિ) 


પછ ઝૂકે ફે ને 


કેચ્લુ- કય્પ2૫- ઇચ 


દ્વાત્પ્પ્ય્ડી કકે 
ન્ડ્વ્ય્યુ દ્રો 
લ્ખ્થ્પ ક્જ્તુ 


હ 
કે 
ન્ડ સ્પત્વયુ શ્વ 


૬૫ળ્ડ્નપત્‌ ળ્ત્ઝુ 


* # ""% ન 
મર્તા“ઝજાપ કોકી નમ લુ સાયવલ 
ઝ્્સ્જુ ક્ર્યર્ડ દસ્ત, ઝપેવમાયું ૧ 
ક્તત્ય્ન્્ સ જરે ન્તેય્વ ઠર. 
કપ સ્ય્ધ્દપને ૧૭, 5૬ ગ્તડપ્યું જે 

લિ. 


દૂત પપન્‍્પનનન્કપ 


ગ્કપ્પ્પૅેેૂ 
ન્પ્પ્સ્ડ જૈ 


૫" જપે 


સેચ્પે 
જ્પ્ક્વ્ 
જોઈળું કુષ્ટ વછી દે જે પાછ 
ગપ ૫૫-નુ 'દીપ્દુ તરે “્પ્યું જે 





પ2 કપ્નઝ 2પ્ઝ્વ્ણ અનપે"/ન 
સ4૬૦3- ક્ટના, મિ 


9459 





જ 
સૂપ ઝપર ૯૫૫ 





આપણે માણી શકીએ. છીએ, -માપી શકીએ. છીએ. એમની 
કવિતાનાં ભિન્ન ભિન્ન રૂપ-રંગને આપણે પિછાણી શકીએ. 
છીએ અને પ્રમાણી શકીએ છીએ. 

મનોજ ખંડેરિયાના નામસ્મરણ સાથે જ કવિતાના 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૧૦૫ 





6૦5 : 2૦0૦૨ ઊર્ણક 


-ઉપ્તશમ્ટ83 પમ #કગદાટ ₹291૬ છ9 [ઇક પાટ 
0502912જ10-0809₹302100%ળી૨1-20231-102210% 
૬18 ઉટાદાર?£ “ઇટા- ઉજ છ% & 19 019 [ણુ પટ 
₹રતદત-દે10૬ પટ સાજ 99 “19 જા? '6 ણે) 
18૫ સર 02૦1212 9ણ] 91830128 ર0*129૧0૪ 
૧009 પ્ર.૨ 1-598 [0 'ઉ હપ્રાર ણ# શ 0 
દાવ ૦51228100141* રઇ ]્દે9 1ના પ્્ણળ(0-1041* 
18શ ઊદદીકીલ ૧ર (21* 181૫ »૪ ૨ પ્ઝર્રરે પ0 [રાર 
પીર પરે [દાર દે પટ [2 “ટી 81401812 ]દર818પલદ 
૬દર શ્‌ ઉિણાર 9918 ફ 0 હાઇ 18 છ ણુ ૧3199ીજ 
પાણા ગતગનારાગાળવાતદા દના 
10૬% પદા ઠ 0 1૪8 181૬ 015 1૪ [9૦૬ 

«ટ પ ૨૬ 58 [918 ₹ ર્દર 
શ છાર પામ ૪ 141% રાસ, 

- 0 [1૨ છર 1: દેને 1૨ [ર0 
₹8 ઉદ ૫0૨ [202 0200809 ક» 19 1-9 '0 ફરાર 
૪ છ ણઇ પસાર ₹9૬18 1રોદાણીલીદ પદર ઊરાીદ-ઉ૬ 
૨ પીપ 198 ૪ના ર9 9 022 '0 08 છુ? 
પ્રમાદ જજ છત્ર 1*9918-0]9 ૫0% ₹6 ૧ ]9 12102 
“0૩0 80૫ પ્રાગજી? ફ 190199 1-9%18 ૧૭૪ 991દ 
1દાર ત્દદે 189% ફ 128 10૪ 1832 %19 309 
₹ ઉ ર? 10૪9 1*9૨98 ળૌદાર્કદે 19 ર૩ 1010185 ફ 
1ર 20૦? મકર છુ? 1૨ 'ઉ છેટે 1ર? 10 
₹9૦૪ 008 છછ ૨9 1ર કજ 1ર્છીદત 5020 100ર્મનર 
19ર₹ૂ3 02919 ૧21છ રિઈગપીર જલા ્‌રે ₹૬18 પ્ાઝ્‌પ 

“89918 સામ્સ્છ [૨28 1૪0૨ ઉ 1018 
[0998 સાપ ફહ [પીપ 10005 [ર] 
-0ઊટ? 
10 છકીરર 19018 101૦ 28ણુ1ખ્સમ્સ્છ ૨8 0મજ 
૪? 1૨ [₹ 5 320 'શઞદે છર 9 1] 0-8%દર 
[8 કદે [2280 સામ્સ્છુઝપાટ પજ “(09 3 ઉ 
ફાદ 920૬ 1ભઈ [*9918 કૃ ફદ 1પ દે [*9૦થે ॥દેદ 
98 પૂર ર28 '0 0પ્ટ્ન0ર પ્ર 0 પ્રકૌર કાઠે 
“ઉછ 1089૬ 1૪ 0૬ ] ઊપર 
12? પ૨ ઉદ છુક 1૨ 12૬9 પ્દૂટ - 
«સરે 1ર પછી? 
દૃ 9૪)ીર છાર શકાઇ, 
'છે ર0૨ 
દઇ૪€ ૪1”? પેણ [તાજ [7૯0૦ 04મ્સુસઞીત ૬00% 


ઢ્ટ્છ્ઠ 


9ર [૨૪૨ છટી 'ઉ દક 120 પૃદેળ-ણ૧ પાર 
દાળ*સઝ૨ ]૪91ર 1"? (રીન જીદે ૧૪2૬ ૧01019 
“08 “સફલ 1ઝજ પરરરા-[ર પાર પ્8ારાટીફ ૧₹2%00 
તાળ? 0-૫0 પ્ાઉી પસામવર પ્રાજ ઉ ૧જરીરે 
સ ]290પ19ઝ% 'ઉ છે પ0સ 11 પણ? 1૨ 
શાર12₹0૬1-&રાન પરપ [090૫219 'ફ ૧20 પ્ટૌટ્ાટે 
૪? ફીજ [હ1પ૨ 130 ૬૯ 30 ૧ર 1ર છલ 'સાસ્ટીજ 
પ્રાહ 9મ્સાજ 14000 10ના 120% 
"ઉ છર રાસ્ટીપ 8પગ્‌ર [:]ર582%00 
1880 1*ણુદ પ્રાપાર 9ટીદરીદે[81-ટદ 1-0 
૨ શદિર 090-01૪ 0-00 0-૮ 'ઇટ* 09૨૬ 
12૫ 0-0 1દ0118દર્‌(1-૪(તાત્‌ર 00010 [૫ર 
(ખાક ણ૦ 0પ “0 9 1802 12080રદ 
18 પ્રદ? ૫08 પેસ્ટ છા1૪-દ3જ ॥*0૯10 જૃ 
83 પદા 'ઉ છાસપ્છ 1₹ રઇ ગ્ર ફે ણુશ 20 પદર 
₹ ૨૨૬ 38૪08૯0૯ ૪048 12051 પગસ્છીદ૦ [*૪00 
કૃ મરણુભ ૦ 010૫૨ [પુટા?ણ]૨ 1૯૦ ૧8૫ પ? 
ઉ:0011902180ત્‌ીટ પજ 12૬્ઝીડ€ 12યસ્વ 0% 
“002 10 'ઉ ર 1:98 ૬૫૭૭ 0-2 પ્‌ 1પદેગ્સા ઝક 
ર0મ૦ ૬ પૃજદાર પ2 ખેર? ૯12 )? 12 
પરી "ક ૦ણીજ 0-89 પ્ર ણષ-2% ઉ 10 ૧૯20 
ઉ પ્ર ૧*0ર 1 *%દદ*ર 10 0ર ૨ (ટો હા? તટ? 
૨ 0૬ [ ૩૬2૯ 3૫ છામ્જીરપ 54% 12012 [૪૧29 
(ર081 ફ ૫8॥2-*99 % 2૫20 “ક પરહ - 
«ઉ 1મછાલીદ 1 રદ હીટ 
૫81૬1900 ૨૬ રાઝ, 


#01* પર ર્‌ 1દદેદે 02210 
પ્રર[મ1-9% 181૫12 1200 12, 

“ઉ છાકેભૂજુ 18૫ 1*ણુક 1૨ 1-8 1*૫ીટ* 

“હાસ 0:(૨૪% ક્ત? 1પ 1હૈપદે ૧ર્શાદે »-જદિ ૧18 
ઉછ'છુઉ ટેકન “પેરિનદ ૩૬]0૯ 1પદેમજર-2॥3 1*096310 
મ્રીદત્‌ટ૬ [દ્ધટે 'ઉ જિદ 13*1910[2 1708 ક્દઝ 
પ્ર ૬ણાભ્છીટ ઉ્હુરીવ ૨1-1૨ ॥રારાભીઉ 1:0610 
શ '0 1૨ ઇદ 5 0”કટે?ે ણુ પ્સ્થ્કણુ 
૨ ]રાર ૬૯ 181૫ 10101 101016 [લ વરદ 0-૫૯ ઉ 
[0%10[8 [03 હેઝ ]૫20૦ 188 €18ઇ પામ [912 %0ર 
9 ૧8૫0૨ પ૨ 'ઊ [0 કેટર 181૫૪ ૧૫૭૬૯ 
*૪ર ૪0૬ 0૪%*% દીમકદેડેદુ 19-89 


કાવ્સર્જનના ઉત્તરકાળમાં મનોજભાઈ કેવળ ગઝલની 
એકનિષ્ઠ ઉપાસના તરફ વળે છે; અને આપણને કવિની 
સર્જકતાનો ઉત્તમ ઉઘાડ પણ ગઝલમાં વિશેષ થતો જોવા મળે 
છે. એમની પ્રથમ અને પ્રબળ ઓળખ પણ એક સમર્થ અને 
સિદ્ધહસ્ત ગઝલકવિ તરીકેની જ ઊભી થાય છે. ગુજરાતી 
ગઝલના ઈત્તિહાસમાં મનોજ ખંડેરિયાનું એતિહાસિક અને. 
અવિસ્મરણીય યોગદાન રહ્યું છે. ગુજરાતી પ્રયોગશીલ 
ગઝલના ઘાટ-ઘડતરમાં આદિલ મન્સૂરી, મનહર મોદી, ચિનુ 
મોદી, રાજેન્દ્ર શુકલ, રમેશ પારેખ વગેરે કવિઓની સાથે, 
નરસિંહના નગરના આ ડવિનો પણ સિંહફાળો છે. 

“આ ગઝલ આપણાં જીવન-તાંદુલ 

પોટલી શરમ મેલી ખોલી નાખ.' 


“તારે કાજે ગઝલ મનોરંજન 

મારે માટે તો પ્રાણવાયુ છે.' 

- એમ કહીને, ગઝલને જીવન-તાંદુલ કે પ્રાણવાયુનો 
દરજ્જો આપતાં મનોજ ખંડેરિયાને મન ગઝલ એ કંઈ કેવળ 
કાવ્યપ્રકાર નથી કે નથી માત્ર મનોરંજનનું સાધન. એમને મન 
ગઝલ તો છે જીવનરીતિ અને દર્શનની અભિવ્યક્તિ. એટલે 
આ કવિ ગઝલને જીવાનુભૂત તત્ત્ત સમજીને એક ગંભીર 
કાવસ્વરૂપ લેખે એની સન્નિષ્ઠ સાધના કરે છે. તો. વળી, 
મનોજ ખંડેરિયા આધુનિકતા અને પ્રયોગશીલતાના પ્રવાહની 
વચ્ચે પણ, ગઝલમાં અનિવાર્યપણે અપેક્ષિત ગઝલિયત કે 
ગઝલની અસલિયતને અકબંધ રાખીને ગઝલસર્જન કરે છે ને 
એમ ગઝલકવિ તરીકે સ્વકીય મુદ્રા ઉપસાવે છે. એમ કહીએ 
કે, ગઝલનાં આંતર-બાહ્ય સ્વરૂપોનું જતન કરીને તેઓ 
પ્રયોગશીલ વલણ દાખવે છે. એમની ગઝલો પ્રયોગશીલતાનો 
સીમાડો ઓળંગીને પ્રયોગખોરીના પ્રદેશમાં પ્રવેશવાની ચેષ્ટા 
કરતી. નથી. એમની ગઝલોની ભાવ-સંવેદનની સમૃદ્ધિ અને 
એના રચનાકૌશલમાંથી આપણને કવિના વિલક્ષણ 
ગઝલકર્મનો સંતર્પક પરિચય મળે છે. 

મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલોના આસ્વાદ અને 
અભ્યાસને. અંતે સૌ પ્રથમ તો. એક વાત આપણે અંકે કરી 
શકીએ છીએ કે, કાવ્યપદાર્થ અને કાવ્યસર્જનની પ્રકિયા સાથે 
આ કવિને ઊંડી નિસબત રહી છે. કવિતા-પદાર્થ પ્રત્યેની 
સમજદારી અને સજગતાને પરિણામે એમની મોટાભાગની 
ગઝલોમાં કાવ્યસર્જન અને સર્જનસંલગ્ન એતા અક્ષર, શબ્દ, 
કાગળ, કલમ, શાહી, ખડિયો વગેરેના સંદર્ભો અવારનવાર 
અને અભિનવરૂપે આવ્યા કરે છે. એટલે સર્જનલક્ષી સંવેદના 


લ્ટ્શ 





મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલોનો આગવો વિશેષ બનીને ઊભરી 
આવે છે. 

“શબ્દ અમારી તક્ષશિલા ને 

કવિતાને સમજ્યા નાલંદા.' 

- એમ કહેતાં આ કવિ શબ્દનો અને કવિતાનો 
સાતત્યપૂર્ણ રીતે મહિમા કરતા રહ્યા છે. 

શબ્દ સૂક્ષ્મ છે અને સર્વાશ્લેષી છે. એટલે સૌ કોઈ 
હંમેશાં શબ્દનો પાર પામી શેકે કે શબ્દનો તાગ મેળવી શકે 
એવું ન બને. અનંત વ્યાપ-વિસ્તાર ધરાવતો શબ્દ સૌની 
સમજણની ત્રિજ્યામાં ન આવી શકે. તેથી જ તો આ કવિ 
આભની માફક વિસ્તરતા વિરાટ એવા શબ્દના સામર્થ્યને આ 
રીતે ચીંધે છે - 

યાંથી હવાય પામી શકે પાર શબ્દનો 

પ્ડોળો છે આભ જેટલો વિસ્તાર શબ્દનો. 

પોતાને શબ્દનું સૌભાગ્ય સાંપડ્યું હોવા બદલ ધન્યતા 
અનુભવતા મનોજ ખંડેરિયા એક યા બીજી રીતે સતત શબ્દનું 
મહિમાગાન કરતા રહ્યા છે. આ કવિ ડોલરફ્લની ઢગલી સમા 
કે કમળના ઘર જેવા સુકોમળ શબ્દની કલ્પના કરે છે તો 
બીજી બાજુ તીક્ષ્ણ ભાલા જેવા કે જીવલેણ સુરંગો સમા 
શબ્દને કલ્પીને શબ્દની કઠોરતા કે ભયાવહતાને પણ ચીંધે છે. 
આવા બંને છેડે જઈને કવિ-શબ્દના સ્વભાવ અને પ્રભાવને 
કંવિ પિછાણે છે. એવી જ રીતે જમના-જળ જેવા પવિત્ર અને 
કંકુ-ચોખા સમા મંગલમય શબ્દનું માહાત્મ્ય કવિ સારી રીતે 
સમજે છે. કવિનો ખૂબ જ જાણીતો થયેલો અને ભાવકોને હૈવે 
વસેલો આ શે'ર એની ગવાહી આપે છે - 

“સમ અહીંની જુદી, નિયમ સાવ નોખા; 

અમારે તો શબ્દો જ કંકુ ને ચોખા.* 

શબ્દને ક્યાં કોઈ કારણ હોય છે ? એમ કહેતા મનોજ 
ખંડેરિયાનો શબ્દ સાથેનો નિકટનો અને નેસર્ગિક નાતો રહ્યો છે. 
અલબત્ત, કવિ એપણ જાણે છે કે શબ્દ સાથેનું એવું સાહજિક 
સગપણ હંમેશાં શક્ય બનતું નથી, તો એ શબ્દ ગમે ત્યારે અને 
ગમે તેને સુલભ કે સિદ્ધ પણ નથી થતો. અક્ષરમાં હાથ 
નાખવાનીપ્રવૃત્તિ સાપના દરમાં હાથ નાખવા જેટલી જજોખમી 
છે એવું કવિ સમજે છે, તો શબ્દોના અગ્નિસ્તંભને બાથ 
ભીડવાની તૈયારી હોય તોજ શબ્દ સિદ્ધથાય એવી સમજપણ 
ધરાવે છે. બીજી બાજી શબ્દ ક્યારે અને કેવા રૂપે-રંગેપ્રગટશે 
એ તિશે કોઈ કશું જ કહી શકતું નથી. કલમમાંથી શબ્દ 
પ્રગટવાની ઘટના આંગળીમાંથી ડંકુખરવાની પ્રકિયા જેવી જ છે 
એમ કહીને કવિ શબ્દનું ચમત્કારિક મૂલ્ય પણ સ્વીકારે છે - 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૦૭ 


ભાવકોને સાહજિક રીતે જ, 'શાહમૃગો'નું સ્મરણ થાય. 
સાઘંત પ્રવાહી શૈલીમાં વહેતી અને ઝીણવટભર્યું કવિકર્મ 
દાખવતા કવિની ખૂબ જ જાણીતી બનેલી એ રચના છે 
શાહમૃગોને પ્રતીકાત્મક સ્તરે પ્રયોજીને કવિ અહીં, 
માનવજીવનની સાથે જોડાયેલાં આડર્ષશો, પ્રલોભનો અને 
વળગણોની પણ સમાંતરે વાત કરે છે આબાલ-વૃદ્ધ સૌ કોઈ 
જેનાથી સંમોહિત થયા છે એવા શાહમૃગોની મોહિની વાપક 
સ્તરે કેવો પ્રભાવ પાથરે છે ? ડવિ કહે છે - 

શાહમૃગોને જોવા આવે નગર 

શાહમૃગોને જોવા આવે ગામ 

ગામની સીમ 

સીમમાં ઘૂઘરિવાળી વેલ 

*ેલમાં બેઠો વાણિયો કંઈ કાગળ લખતો 

કાગળમાં બે પૂતળિયું કંઈ હસતી રમતી' 

તાતો કરતી 

વાતોમાં એ શાહમૃગોનાં સપનાં જોતી 

શાડપૃગોને રૂપે મ્હોતી 

શાહપૃગોને કહેતી 

'શાહમૃગો ઓ શાહમૃગો, અમને વરવા આવો 

અમે તરસીએ રૂપ તમારું, અમને હરવા આવો.* 

અનેપછી.શાહમ્‌ગો ઊડી ગયાં પછીની ભાવસ્થિતિનું 
જીવત અને ગતિશીલ ચિર્ત્રાકન કવિ આ રીતે કરે છે - 

ગામે વાત કરી નગરોને 

નગરનગરની ભીતો દોડી 

શેરી દોડી 

રસ્તા દોડા 

મકાનદોડ્યાં 

બારી દોડી 

ઊબર દોડ્યા 

બાસ્ટોડલા દોડ્યા 

દુકાન દોડી 

દુકાન-ખૂણે પડ્યા ત્રાજવા દોડયા 

શાહમૃગોનાં રૂપના પાગલ સહુ રે દોડ્યા 

આ સમગ્ર કાવ્ય ભાવવ્યજકતા અને ગતિશીલતાના 
ગુણથી સોહે છે અને એટલે જ તો સહદયોને મોહે છે આ 
કવિ પાસેથી મળર્તા “હું ટેકરીઓ, ભીત અને લીમડો કે 
નાધાવાવ' જેવાં અન્ય દીર્ષકાવ્યો પણ, એમાના કવિત્વને 
કારણે આપણને આડર્ષે છે 

ગીતકવિતામાં પણ મનોજ ખંડેરિયાની પ્રશસ્ય એવી 


જુલાઈ ર૦૦૮ ૬૧૦૩ 





ગતિ રહી છે પ્રકૃતિ-ચિત્રણ કરતાં અને પ્રણય-સંવેદન 
આલેખતાં કેટલાંક ગીતોમાંથી એમની ગીતકવિ તરીકેની 
શક્તિનો સારો એવો હિસાબ સાંપડે છે કેટલાંક ગીતોમાં ડરિ 
પ્રકૃતિનાં સુંદર શબ્દચિત્રો ઝીવૈ છે, તો કેટલીકવાર વળી 
પ્રણયભાવને માટે ઉદ્દીપક તરીકે પણ પ્રકૃતિનું આલંબન લે છે 
'જગલ વિષે -' કે “આયનાની જેમ' જેવાં ગીતોનું આપણને 
તરત સ્મરણ થઈ આવે. ' 

જંગલને યાદ નથી ડરવું વાલમજી ! 

વૃક્ષોનાં પાન માર્રું દુઃખ 


પાંદર્ડાથી લીલપને વેગળી મેં રાખીને 

જીવતરની માંડી છે વાત, 

આપણી સભાનતા તો જંગલની ઝાડી ને 

ઝાડીમાં ખોવી ના જાત, 

પાંગરત્ો પડછાયો મારો સંતોષ નહીં, 

ખુલ્લું આકાશ મારું સુખ, 

જંગલને યાદ નથી કરવું વાલમજી ! 

વૃક્લોર્ના પાન પારું દુઃખ. 

જોઈ શકાય છે કે પ્રાકૃતિક ભાવસ્થિતિની સમાંતરે 
કવિ અહીં, નાઘિકાની મન સ્થિતિને પણ, જે રીતે આસ્તાદય 
કાવ્યરૂપ બક્ષે છે એ આપણા આરવાદ અને આકર્ષણનો 
વિષય બને છે તો 'આયનાની જેમ' ગીતમાં, નાવિકાની 
વિયોગજન્ય કરૃણતાને કવિ જાણે કે એની પરાકોટિ સાથે પ્રગટ 
કરે છે - 

પરપોટો ફૂટે તો જળને શું થાય 

નથી જાણ થતી કૌઈ દિતસ કોઈને 

આયનાની જેમ હું તો ઊભી'તી ચૂપ 

ગયું મારામાં કોઈ જરા જોઇને. 

મરાડીમાંથી આપણે ત્યા આયાત થયેલો અંજની 
ગીતનો કાવ્યપ્રકાર પણ મનોજ ખંડેરિયા પૂરી ગંભીરતા અને 
વિપુલતા સાથે ખેડે છે આપણી ડવિતામાં 'કન્‍્ત' દ્વારા 
અજની કાળનો પ્રવેશ થયો અને પછી પણ કલાપી, ઉમાશંકર, 
સુન્દરમ્‌ વગેરેએ એના પ્રયોગો ડર્યા પરંતુ ગુજરાતીમાં 
અંજનીકાવ્યોનો સ્વતંત્ર સંગ્રહ આપવાનું શ્રેય તો મનોજ 
ખંડેરિયાને ફાળે જ જાય્‌ છે 

મનોજ ખંડેરિયાનાં સર્જક વક્તિત્વનં આર્વાં અનેક 
મનોહારી પીંછાં છે અલબત્ત, ગઝલ એ મનોજભાઈના કંવિ 
ભક્તિત્વના મુકુટર્મા જાણે કે મોરપિચ્છ બનીને સોહે છે 


હ્ટ્ણ 


કાવ્યસર્જનના ઉત્તરકાળમાં મનોજભાઈ કેવળ ગઝલની 
એકનિષ્ઠ ઉપાસના તરફ વળે છે; અને આપણને કવિની 
સર્જકતાનો ઉત્તમ ઉઘાડ પણ ગઝલમાં વિશેષ થતો. જોવા મળે 
છે. એમની પ્રથમ અને પ્રબળ ઓળખ પણ એક સમર્થ અને 
સિદ્ધહસ્ત ગઝલકવિ તરીકેની જ ઊભી થાય છે. ગુજરાતી 
ગઝલના ઈતિહાસમાં મનોજ ખંડેરિયાનું એતિહાસિક અને 
અવિસ્મરણીય યોગદાન રહ્યું છે. ગુજરાતી પ્રયોગશીલ 
ગઝલના ઘાટ-ઘડતરમાં આદિલ મન્સૂરી, મનહર મોદી, ચિનુ 
મોદી, રાજેન્દ્ર શુકલ, રમેશ પારેખ વગેરે કવિઓની સાથે, 
નરસિંહના નગરના આ કવિનો પણ સિંહફાળો છે. 

“આ ગઝલ આપણાં જીવન-તાંદુલ 

પોટલી શરમ મેલી ખોલી નાખ.' 
જડ 

“તારે કાજે ગઝલ મનોરંજન, 

મારે માટે તો પ્રાણવાયુ છે.” 

- એમ કહીને, ગઝલને જીવન-તાંદુલ કે પ્રાણવાયુનો 
દરજ્જો આપતાં મનોજ ખંડેરિયાને મન ગઝલ એ કંઈ કેવળ 
કાજપ્રકાર નથી કે નથી માત્ર મનોરંજનનું સાધન. એમને મન 
ગઝલ તો છે જીવનરીતિ અને દર્શનની અભિવ્યક્તિ. એટલે. 
આ કવિ ગઝલને જીવાનુભૂત તત્ત્વ સમજીને એક ગંભીર 
કાવ્યસ્વરૂપ લેખે એની સન્નિષ્ઠ સાધના કરે છે. તો વળી, 
મનોજ ખંડેરિયા આધુનિકતા અને પ્રયોગશીલતાના પ્રવાહની 
વચ્ચે પણ, ગઝલમાં અનિવાર્યપણે અપેક્ષિત ગઝલિયત કે 
ગઝલની અસલિયતને અકબંધ રાખીને ગઝલસર્જન કરે છે ને 
એમ ગઝલકવિ તરીકે સ્વકીય મુદ્રા ઉપસાવે છે. એમ કહીએ 
કે, ગઝલનાં આંતર-બાહ્ય સ્વરૂપોનું જતન કરીને તેઓ. 
પ્રયોગશીલ વલણ દાખવે છે. એમની ગઝલો પ્રયોગશીલતાનો 
સીમાડો ઓળંગીને પ્રયોગખોરીના પ્રદેશમાં પ્રવેશવાની ચેષ્ટા 
કરતી નથી. એમની ગઝલોની ભાવ-સંવેદનની સમૃદ્ધિ અને 
એના રચનાકૌશલમાંથી આપણને કવિના વિલક્ષણ 
ગઝલકર્મનો સંતર્પક પરિચય મળે છે. 

મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલોના આસ્વાદ અને 
અભ્યાસને અંતે સૌ પ્રથમ તો. એક વાત આપણે અંકે કરી 
શકીએ. છીએ કે, કાવ્યપદાર્થ અને કાવ્યસર્જનની પ્રક્રિયા સાથે 
આ ડવિને ઊંડી નિસબત રહી. છે. કવિતા-પદાર્થ પ્રત્યેની 
સમજદારી અને સજગતાને પરિણામે એમની મોટાભાગની 
ગઝલોમાં કાવ્યસર્જન અને સર્જનસંલગ્ન એવા અક્ષર, શબ્દ, 
કાગળ, કલમ, શાહી, ખડિયો વગેરેના સંદર્ભો અવારનવાર 

અને અભિનવરૂપે આવ્યા કરે છે. એટલે સર્જનલક્ષી સંવેદના 


લ્ટ્શ 


મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલોનો આગવો વિશેષ બનીને ઊભરી 
આવે છે. 

“શબ્દ અમારી તક્ષશિલા ને 

કવિતાને સમજ્યા નાલંદા.' 

- એમ કહેતાં આ કવિ શબ્દનો અને કવિતાનો 
સાતત્યપૂર્ણ રીતે મહિમા કરતા રહ્યા છે. 

શબ્દ સૂક્ષ્મ છે અને સર્વાશ્લેષી છે. એટલે સૌ કોઈ 
હંમેશાં શબ્દનો પાર પામી શકે કે શબ્દનો તાગ મેળવી શકે 
એવું ન બને. અનંત વ્યાપ-વિસ્તાર ધરાવતો શબ્દ સૌની 
સમજણની ત્રિજ્યામાં ન આવી શકે. તેથી જ તો આ કવિ 
આભની માફક વિસ્તરતા વિરાટ એવા શબ્દના સામર્થ્યને આ 
રીતે ચીંધે છે - 

ક્યાંથી હવાય પામી શકે પાર શબ્દનો 

પ્ડોળો છે આભ જેટલો વિસ્તાર શબ્દનો. 

પોતાને શબ્દનું સૌભાગ્ય સાંપડ્યું હોવા બદલ ધન્યતા 
અનુભવતા મનોજ ખંડેરિયા એક યા બીજી રીતે સતત શબ્દનું 
મહિમાગાન કરતા રહ્યા છે. આ કતિ ડોલરફ્લની ઢગલી સમા 
કે કમળના ઘર જેવા સુકોમળ શબ્દની કલ્પના ડરે છે તો 
બીજી બાજુ તીક્ષ્ણ ભાલા જેવા કે જીવલેણ સુરંગો સમા 
શબ્દને કલ્પીને શબ્દની કઠોરતા કે ભયાવહતાને પણ ચીંધે છે. 
આવા બંને છેડે જઇને કવિ-શબ્દના સ્વભાવ અને પ્રભાવને 
કવિ પિછાણે છે. એવી જ રીતે જમના-જળ જેવા પવિત્ર અને 
કંકુ-ચોખા સમા મંગલમય શબ્દનું માહાત્મ્ય કવિ સારી રીતે 
સમજે છે. કવિનો ખૂબ જ જાણીતો થયેલો અને ભાવકોને હૈયે 
તસેલો આ શે'ર એની ગવાહી આપે છે - 

“રસમ અહીંની જુદી, નિયમ સાવ નોખા; 

અમારે તો શબ્દો જ કંકુ ને ચોખા.' 

શબ્દને ક્યાં કોઈ કારણ હોય છે ?એમ કહેતા મનોજ 
ખંડેરિયાનો શબ્દ સાથેનો નિકટનો અને નૈસર્ગિક નાતો રહ્યો છે. 
અલબત્ત, કવિએ. પણ જાણે છે કે શબ્દ સાથેનું એવું સાહજિક 
સગપણ હંમેશાં શક્ય બનતું નથી, તો એ શબ્દ ગમે ત્યારે અને 
ગમે તેને સુલભ કે સિદ્ધ પણ નથી થતો. અક્ષરમાં હાથ 
નાખવાનીપ્રવૃત્તિ સાપના દરમાં હાથ નાખવા જેટલી જજોખમી 
છે એવું કવિ સમજે છે, તો શબ્દોના અગ્નિસ્તંભને બાથ, 
ભીડવાની તેયારી હોય તો જ શબ્દ સિદ્ધ થાય એવી સમજપણ 
ધરાવે છે. બીજી બાજુ, શબ્દ ક્યારે અને કેવા રૂપે-રંગેપ્રગટશે 
એ વિશે કોઈ ડશું જ કહી શકતું નથી. કલમમાંથી શબ્દ 
પ્રગટ્વાની ઘટના આંગળીમાંથી કંકુખરવાની પ્રકિયા જેવી જ છે 
એમ કહીને કવિ શબ્દનું ચમત્કારિક મૂલ્ય પણ સ્વીકારે છે - 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૧૦૭ 


શ 


ચમત્કારો નથી તો આ લખાતા શબ્દ બીજું શું ? 

સતત કાગળ ઉપર કંકુ ખરે છે આંગળીમાંથી. 

આવો ચમત્કૃતિજન્ય અને ચમત્કૃતિપૂર્ણ શબ્દ કેવળ 
કવિને વરેલો હોય છે, અને કવિનો એ શબ્દ અજર-અમર છે, 
તેમ નિર્વિકલ્પ પણ છે ગીતામાં કહેવાયું છે તેમ આત્માને હણી 
શકાતો નથી, તેવી રીતે કવિના શબ્દને પણ કાપી કે બાળી 
શકાતો નથી કે પછી એ શબ્દ ભીનો-જૂનો કે જર્જીરેત પણ 
થતો નથી. મનોજ ખંડેરિયા, વવહારુ ભાષાના શબ્દને 
મુકાબલે “વિના શ6્દ'નું આ રીતે મહિમાંગાન ડરે છે - 

કપાય કૈ ન બળે, ના ભીનો તા થાય જૂનો, 

કવિનો શબ્દ છે, એ શબ્દનો વિકલ્ય નથી. 

મનોજ ખંડેરિયા આમ, એમની અનેક ગઝલોમાં જુદી 
જુદી રીતે શબ્દની મહત્તા સ્વીકારે છે અને શબ્દને વિશિષ્ટ 
રીતે યોજીને કવિતા નિપજાવતા ડતિની મનોદશ। પણ વર્ણવે 
છે એવી જ રીતે આ કંવિ ગઝલના માધ્યમથી સર્જનાત્મક 
સ્તરે કવિતાની વ્યાખ્યા - વિભાવના પણ રજૂ કરે છે 
કાબસર્જનની પ્રવૃત્તિ કે પ્રકિયા કેવી હોય છે અને કવિતા 
સાથેનો કવિનો કેવો તો અતિનાભાવી નાતો હોય છે એ વિશે 
પણ કવિ અવારનવાર કશુંક કહે છે કવિતાની ઉપલબ્ધિ એ 
કંઈ નાનીસૂની ઘટના નથી એવું માનતા કવિની આ જાણીતી 
પંક્તિમાં કવિતાનો ભારોભાર મહિમા થયો છે - 

કવિતા તો છે કેસર વાલમ 

ઘોળો સોના-વાટકડીમાં. 

કવિતાનું કામ કૈ કામણ કેવું છે એ વિશે પણ મનોજ 
ખંડેરિયા પૂરી સભાનતા સાથે કંઈક ને. કંઈક કહેતા રહે છે 
આ ડવિ સ્પષ્ટપણે એમ સમજે છે કે કેવળ સસ્તું મનોરંજન 
પીરસવામાં જ ડવિતાની ઈત્િશ્રી નથી, બલકે કવિતા તો જાત 
એને જગતર્ના એધારને દૂર કરીને સર્વત્ર પ્રકાશ પાથરવાર્નું 
પુણ્યકાર્ય કરે છે એટવૈ જ તો કતિ આવી ઉપકારક બનતી 
કવિતા સાથે નાતો જોડવાની શિખામણ આપે છે 

તમારું ખૂદરતું અંધારું ન ઘેરે તમને રસ્તાર્મા, 

કંલિતાના કિરણનો હાથ ઝાલીને જરા નીકળો. 

મનોજ ખંડેરિયાની એવી આત્મપ્રતીતિ પણ છે કે કલમ 
પકડતાં વેત હમેશા કતિતા નીપજતી નથી. પરંતુ સમઝ 
અસ્તિત્વ જ્યારે સર્જનાત્મક શબ્દયોગમાં તન્મય થાય ત્યારેજ 
કાભલીલાના રમણીય ચમત્કારનું દર્શન થઈ શકે છે મતલબ 
કેવવહારજગતની સાથે છેડો ફાડીને અનેપોતાના દેહનું તથા. 
દેહની વેદનાનું પણ ભાન ભૂલીને કવિ જ્યારે શબ્દની 
ઉપાસનાર્ષા એકરૂપ થઈ જાય ત્યારે જ કાગ જન્મે છે 


જૂલાઈ ૨૦૦૮: ૬૦૮ 





નરસિંહના રાસલીલાના દર્શનની ઘટનાનો આશ્રય લઈને 
કવિએ એ વાત એમના આ સુપ્રસિદ્ધ શે'રમાં કરી છે, 

પકડો ક્લમ ને કોઈ પળે એમ પણ બને. 

આ હાથ આંખે આખો બળે એમ પણ બને. 

આવી તન્મયતા કે તદૂપતાની ફળશ્રતિરૂપે જન્મેલી 
કવિતા જસાચી કવિતા છે અનેએવી સાચી કવિતાનુમાહાત્મ્ય 
કંવિ અવારનવાર પ્રગટ કરે છે 'પાનબાઈ' શ્રેણીની કવિની 
જાણીતી રચનામાંપણ કવિ આ મતલબનો શે'રકહે છે* 

એક સાચી કવિતા જમ્મે તો 

વિશ્વ માટે વધાઈ છે પાનબાઈ, 

ગઝલની વ્યુત્પત્તિ અને વાખ્યાઓ એમ સૂચવે છે કે 
ગઝલ એ મુખ્યત્વે પ્રણયભાવની અભિવ્યક્તિનું માધમ છે 
એટલે પરંપરાની ગઝલોમાં પ્રેમભાવનું નિવેદન થતું રહ્યું છે 
પરંતુ પ્રયોગશીલ ગઝલનો વિષય-વિસ્તાર વધ્યો છે અને 
ગઝલમાં પ્રેમ ઉપરાંતના અનેક વિષયોને પ્રવેશ મળ્યો છે 
વળી, એમાં પ્રણયભાવનું આલેખન થાય છે ત્યારે પણ એની 
અભિવ્યક્તિ બદલાય છે મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલોમાં 
પ્રણયાશ્રિત ભાવો પ્રધાનપણે આલેખાયા નથી. પરંતુ તેમ 
છતાંય એમાં પ્રસંગોપાત પ્રણયના રંગની આછી રેખાઓ તો 
અવશ્ય ઝિલાઈ છે પ્રિયજનના વિયોગમાં એમનાં સ્મરણને 
નિમિત્તે અનુભવાતો આહ્લાદ અને પૂર્વેમાણેલા સ્પર્શસુખનો 
રોમાંચ કવિની અનેક રચનાઓર્મા અભિનક્ત થાય છે 

મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલોમાં મિલનના માધુર્ષને 
મુકાબલે વિયોગની પીડાનું નિરૂપણ વિશેષ થયું છે ઝાડના થડ 
પર કોતરેલું કે હદયમાં કોતરાયેલું કોઈક નામ જે ઉન્માદ 
જગવે છે એના પ્રતિ પણ કવિની કલમ વારેવારે વળે છે 
વિરહમાં શાસ ભરવાની સજાને ઝાંઝવામાં તરવાની સજા 
સમજતા કવિ વિરહવથાને ધાર કાઢીને રજૂ કરે છે 
પ્રિયપાત્રની હાજરીમાં હર્યુંભર્યું જણાતું આંગણું એમના ગયા 
પછી કેવી દુર્દશાનો ભોગ બને છે ? કવિ કહે છે - 

જ્યાં ટોડલા તૃળોની સમા ફરફર્યાહતા, 

ત્યાં તોરણો સુકાય છે તારા ગયા પછી. 

પ્રેયપાત્રનાં સ્મરણો સુખદ નીવડે છે, તો ક્યારેક દુખ 
પણ જન્માવે છે. એ વાત આ. કતિની ગઝલોમાં વારેતારે 
પડઘાય છે એકબાજુ, પ્રકૃતિનાં વિવિધ તત્ત્વોની સાક્ષીએ 
માણ્ેલા પ્રણયસુખનું સ્મરણ ક્યાંનું ક્યાં લઈ જાય છે એનું 
કાવાત્મક બયાન કવિ આપે છે, તો બીજી લાજુ, હદયસ્થ 
પાત્રના સ્મરણની સરવાણી વહેવા માંડે ત્યારે કેવી ભીનાશ 
પ્રગટે એને ડવિ કલ્યન પ્રયોજીને આ રીતે આલૈખે છે - 


હ્ટ્્ણ 


હોઠોપર ભીનાશ ફરી ગઈ 

સ્મરણ હતું કેંઆસવ જેવું. 

પ્રિયજનની અનુપસ્થિતિમાં એનું સહજ સ્મરણ થઈ 
આવે એ તો સાચું પરંતુ અમુક વાતાવરણ વિશેષમાં એ સ્મરણ 
વધુ બળવત્તર બને છે. વિશેષ કરીને ચોમાસામાં પ્રિયપાત્રનું 
સ્મરણ તીવ્ર બનીને ઊગી નીકળે છે. વરસાદના વરસવાની 
સાથોસાથ પ્રિયજનનાં સ્મરણોનું પણ કેવું ઘોડાપૂર આવે છે 
એને કવિ વિલક્ષણ રીતે વ્યક્ત કરે છે. વવહારની ભાષાનું 
સર્જનાત્મક પરિમાણ પ્રગટાવતા કવિ આવો સુંદર શે'ર કહે 
છે- 

ભયસૂચક થઈ આ સપાટી સ્મરણોની, 

ક્યાંક બહુ વરસાદ જેવું લાગે છે. 

પ્રિય વક્તિનું સ્મરણ કે એના નામનું ઉચ્ચારણ કેવા 
ભાવ-પ્રતિભાવ જન્માવે છે એને કવિઅવારનવાર નિરૂપે છે, તો 


પ્રિયજનનું એક વેળામાણવા મળેલું સ્પર્શસુખ કેવું આહ્લાદક ' 


બની રહે છે એનેપણ આલેખે છે. વર્ષો પૂર્વે થયેલા પ્રિયપાત્રના 
સ્પર્શનો રોમાંચ વર્ષોપછી પણ અકબંધ છે એ ભાવસ્થિતિને 
કંવિઆમ ઈન્દ્રિયસંવેઘરૂપ આપીને રજૂકરે છે - 

વીર્ત્યા છે વર્ષપ્હેલા સ્પર્શની પૂનમને ઝીલ્યાને - 

છતાં ભરતી હજી કર્યાં ઓસરે છે આંગળીમાંથી. 

મનોજ ખંડેરિયા ક્યારેક પ્રણયભાવના ઉદ્દીપન વિભાવ. 
તરીકે પ્રકૃતિનો આશ્રય લે છે, તો કેટલીકવાર કેવળ પ્રકૃતિનાં 
રમ્ય તત્ત્વોનું ચિત્રાંકન પણ કરે છે. એક જ પ્રકારના ભાવ- 
સંવેદનંનું સળંગ નિર્વહણ કરતી કવિની આરંભકાળની અનેક 
મુસલસલ ગઝલોમાં દરિયો, કાંઠો, રેતી, જળ. કે ફીણ, તેજ, 
તિમિર, તણખલું, ટહુકો કે પીંછું જેવાં વિવિધ પ્રાકૃતિક તત્ત્વોના 
સુરેખ ચિત્રો મળે છે, તો પછીથી અન્ય કેટલીક ગઝલોમાં પણ 
કવિ પ્રકૃતિચિત્રણ કરતા રહે છે. 

કવિની પ્રસિદ્ધ અને પ્રતિષ્ઠિત ગઝલ. “રસ્તા વસંતના” 
એમની મ્રકૃતિપ્રીતિ અને ચિત્રાંકન શક્તિનો એકસાથે પરિચય 
આપતી રચના છે. અહીંપ્રકૃતિવર્ણનની સમાંતરે યુવાહેયાની 
હલચલ પણ વ્યક્ત થઈ છે. વસંતત્ર્ક્તુમાં મ્હોરેલી વૃક્ષની 
ડાળીઓ, ફૂલો, ઉદ્યાનો, મલયાનિલ, આમ્રમંજરી વગેરેના 
સંદર્ભોમાંથી એકબાજુ અહીં પ્રાકૃતિક પરિવેશ પ્રગટે છે, તો 
બીજી બાજુ, એને નિમિત્તે માનવ હદયનાં સૂક્ષ્મ સંવેદનો પણ 
કાવ્યરૂપ પામે છે. વૃક્ષોની વાંકીચૂકી ડાળોને વસંતત્કતુના 
રસ્તા. તરીકે અને એના પર ખીલેલાં ફૂલોને વસંતનાં પગલાં 
તરીકે કલ્પીને કવિ, મત્લાના શે'રમાં જ પોતાના કવિકર્મનો, 
પર્યાપ્ત પરિચય આપી દે છે - 


લ્ટ્શ 








આડાળડાળ જાણે કે રસ્તા વર્સતના 

ફૂલો એ બીજુંકે નથી પગલાં વસંતનાં 

મનોજ ખંડેરિયા એમની અન્ય ગઝલોના કેટલાક 
શે'રમાં પણ વિવિધ પ્રાકૃતિક તત્ત્વોને આસ્વાદ કાવ્યરૂપ આપે 
છે. જેમ કે પૃથ્વીના પટ ૫ર ચોરપગલે ઊતરી આવતું તિમિર, 
ચૈત્રી પૂર્ણિમાની ચાંદની, પોષનો તડકો, છાપરેથી પડતું રૂપેરી 
ચાંદરણું કે સોનેરી સાંજની વેળા કવિને આકર્ષે છે અને એનો 
પડઘો એમની ગઝલોમાં પણ પડે છે. આ કવિને વરસાદનું 
વિશેષ આકર્ષણ છે અને એટલે જ તો. આષાઢી સાંજનું 
ગોરંભાયેલું આકાશ એમની ગઝલોમાં અવારનવાર વરસતું 
રહે છે. અંદર અને બહાર ભીંજવતો અષાઢ કેવું કામણ ડરે 
છે, એ કવિની “અષાઢમાં' રચનામાં અસરકારક રીતે પ્રગટ 
થતું જણાય છે. નિર્જીવ પથ્થરોને પણ જીવતા કરી દેતા 
અષાઢનો મહિમા કરતા કવિ કહે છે - 

એવા ભર્યા છે શું ભલા જંતર અષાઢર્માં 

ફૂલોની જેમ ફોરતા પથ્થર અષાઢમાં 

અને અષાઢમાં અનરાધાર વરસતો વરસાદ જ નહિ, 
પણ વરસાદનો એકાદ છાંટો પણ ઉન્માદ જન્માવે છે. તેથી જ 
તો કવિ એવી વરસાદી મોસમમાં ઘરમાં પડ્યા રહેવાને બદલે 
ભીના વાતાવરણનો હાથ ઝાલીને ચાલી નીકળવાની હાકલ કરે 
છે. પ્રથમ વરસાદના છોંટાની ઉન્માદકતાને કવિ આમ, એની 
ઉત્કટતા સાથે આલેખે છે - 

ઊછળવા લાગ્યું ઘોડાપૂર ધસમસતું રગેરગમાં 

ઝીલ્યો જ્યારેપ્રથમ વરસાદનો છાંટો હઘેળીમાં. 

પ્રકૃતિ પ્રત્યે અડાબીડ આકર્ષણ ધરાવતા મનોજ 
ખંડેરિયા પ્રકૃતિવિચ્છેદને પરિણામે પીડા પણ અનુભવે છે. 
ભૌતિક સમૃધ્ધિથી અંજાયેલો આજનો. માણસ પ્રકૃતિથી 
વિમુખ થતો ગયો છે ને પ્રકૃતિની માલમત્તા ગુમાવી બેઠો છે એ 
અંગે કેટલીકવાર કવિ માર્મિક ટકોર પણ કરે છે. સાંપ્રત 
સમયના માણસના નસીબે ત્કતુઓની રમણા નથી રહી કે પછી 
એના ભાગ્યમાંથી વિસ્મયની સૃષ્ટિ ઝૂંટવાઈ ગઈ છે એ. અંગે 
અફસોસ વ્યક્ત કરતાં કવિ કહે છે - 

ફાગણી મર્મરો - શ્રાવણી ઝરમરો - 

કૌઈને કંઈ અસર ક્યાં કરે છે હવે 

આંખથી વિસ્મયો દશ્ય માફક સરી જાય છે 

કોઈને ર્કંઈ પડી છે જ ક્યાં ? 

આમ, આ કવિની ગઝલોમાં પ્રકૃતિની સમૃધ્ધિનો 
આહ્લાદ અનેપ્રકૃતિની વિમુખતાનો વસવસો વ્યક્ત થયા કરે 
છે. 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૦૯ 


કોઈ પણ દેશકાળનો કે કોઈ પણ ભાષાનો કવિ એના 
સમકાલીન સમાજથી કે સમસામયિક સવાલોથી ભાગ્વે જ 
અળગો રહી શકે મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલોમા પણ સહજ 
સ્વાભાતિક રીતે સાંપ્રત સમવના વક્તિજીવન અને 
સમાજજીવનનું પ્રતિર્િબ ઝિલાતું જોવા મળે છે ડતિની 
સામાજિક સંપ્રજ્ઞતાને પરિણામે એમની ગઝલોમાં 
નગરસભ્યતાની વિષમતા અને વિરૂપતા, એકલતા અને 
એકવિધતા કે પછી સમયબદ્ધતા અને સંવેદનશ્‌ન્યતાનું 
આલેખન થતું રહે છે 

નંગરમાં વસતો આજનો માણસ બહારની અને 
અંદરની-સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ એવી દીવાલોમાં કેવો કેદ થઈ ગયો 
છે અને કેવી તો એની બંધિયાર મનોદશા છે એને કવિ આ 
રીતે વેધક વાચા આપે છે - 

હતે કયાંક ખુલ્લામાં રહેવાને ચાલો 

અહીં ચોતરફ છેં ઊકળતી દીવાલો, 

શહેરી સભ્યતાને ઔઢીને ફરતો માણસ પોતાની 
જાતથી પણ જાણે કે જોજનના જોજન દૂર ધકેલાતો ગયો છે 
એ માણસ ખુદને જ મળી કે ઓળખી શકતો નથી પોતાને જ 
પામી કે તાગી શક્તો નથી, આજના યત્રમાનવની આવી વેદના 
અને વિષમતાને વ્યક્ત કરતા કવિના બેએક શે રસાભળો 

બુકાની બાંધી ફરનારાનું આ તો છે નગર મિત્રો, 

પરને ખુદને જ મળતામાં ઘણી તકલીફ પહોંચી છે 


ઊઘારડા દ્વાર હો તો પણ નીકળવું ખૂબ અઘરુ છે 

ફરું છું લઈ મને, પણ ખુદને મળવું ખૂબ અઘરું છે 

મનોજ ખંડેરિયા એમની અનેક ગઝલોમાં આજના 
માણસને કેન્દ્ર ડરીને એને ઉઘાડા પાડે છે “હસ્તપ્રત” 
સગ્રહમાં તો માણસ તિશેની ગઝલોનું આખું ગુચ્છ કવિ આપે 
જૈ સકા “મને રાઇના રર ભા જનો, ઈર અદર 
બળતો રહેતો કે પછી ઝેરીલી વાસથી ભરચક્ક ભરેલા ફુગ્ગા 
જેવો આજનો માણસ કેવો તો દંભી અને ડોળઘાલુ છે કે ખાલી 
અને ખોખલી છે એના પ્રતિ કતિ એ ગઝલોમાં માર્મિક 
ઉપારલંભ કરે છે, તો સતત ભ્રમણામાં અને સ્વપ્નામાં રાચતા 
માણસની દીનતા તરફ પણ કટાક્ષ કરે છે, જેમ કે 

ઇંજાઝસ્ત-સણકા-સળાકાનો માણસ 

તૂટી જાય સીવેલ ટકાનો માણસ. 


સપનાં ાસોઠાંસ ભરેલો ફુગ્ગો માણસ 
જીતવાનો આભાસ ભરેલો ફુગ્ગો માણસ. 


. (ર૦૦૮ ૬૧૧૦ 





આ ઉપરંત અન્ય રચનાઓમાં કવિ ઔપચારિક અને 
ઉપરછલ્લા સંબંધો નિભાવતા માણસની એકલતાને આલેખે 
છે,તો એની વંત્રવતૂતા અને એકવિધતાને પણ તાર સતરે ભક્ત 
કરે છે આધુનિક જીવનની વ્યર્યતા કે વિષમતાને વાસ્તત્‌ના 
સ્તરે આલેખતા આ કવિ આખરે તો માનવ તરીકેની ગરિમા 
ગુમાવી બેઠેલા અને માણસ મટીને મશીન થઈ ગવેલા આજના 
માણસનું લાક્ષણિક ચિત્રણ ડરે છે તેમજ એ નિમિત્તે નગરની 
તાસીરને ઝીલે છે 

મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલોનો એક મહત્તનો 
ગુણવિશેષ છે હુશ્નેખયાલ કૈ વિચારનું સૌન્દર્ય એમની 
આરભકાલીન ગઝલોથી માંડીને છેક ઉત્તરકાલીન ગઝલો 
સુધી સતત ચિંતન દર્શનનું અજવાળું પ્રગટતું રહ્યુ છે એમ 
કહીએ કે એમની ગઝલોમાં આત્મનિરીક્ષણને પરિણામે 
પ્રગટતા ચિંતનની સરવાણી સતત વહેતી રહી છે જાત, જીતન 
અને જગત વિશેનું ચિંતન કવિની સંખ્યાબંધ ગઝલોમાં જોઈ 
શકાય છે દેખીતી રીતે કદાચ કોઈને મનોજ ખંડેરિવા સરળ 
ભાવ અને ભાષાના કવિ લાગેપરતુ કવિની એ સરળતા સપાટી 
પરની નથી. એ સરળ લાગતી વાત ઘણીવાર ઊડા મર્મની 
વારાક અને વાહક બની રહે છે 

જીવન અને મૃત્યુનવિષયક સવેદન એ મનોજ 
ખડેરિયાની ગઝલોનો સ્થાયીભાવ છે 'અચાનક' સંગ્રહની 
મુસલસલ ગઝલમાં કવિનુ મૃત્યુ વિષયક સંવેદન સુપેરે પ્રગટ 
થયુ છેં જીવન અને મૃત્યુના તત્તતોને આપણે બે સામસામા 
છેડા તરીકે ભલે સ્તીકારીએ પરંતુ આખરે તો જીવનનું સહજ 
રીતે જ મૃત્યુર્મા રૂપાંતર ઘાય છે અને આરભના બિંદુથી જ 
જીવનનો મૃત્યુ સાથે યોગ રચાય છે, એવી તાત્વિક વાત કવિ 
આ રીતે ડરે છે - 

એવી રીતેપ્રવાસની ક્ષણ ઓગળી જરો, 

પગલાં બની બનીને ચરણ ઓગળી જરે. 

એકપણપળ મૃત્યુની છાયા વગરની નથી એમ માનતા 
અને મૃત્યુની અનિવાર્યતાને સ્વીકારતા આ કવિ જીવનની 
ક્ષણભગુરતાને પણ્ન આલેખે છે મૃત્યુની માફક જીવન વિશેનું 
શિંતન પણ કવિની ગઝલોમાં વારંવાર વ્યક્ત થાય છે અને 
એમાયે તિશેષ કરીને તેઓ જીવનનું મહિમાગાન કરતા જણાય 
છે જીવનથી થાકી હારી કે કંટળીને જીવનથી છૂટવા કે 
છટકવાના મતના આ કવિ નથી, ઊલટું, એ તો જીવનમાં જ 
મોક્ષ હોવાર્નું માને છે ને જિંદગીને જ મોક્ષદ્ત્રી સમજે છે એ 
મતલબના બે-એક શે'ર જૂઓ - 


હટ 


જીવનથી મોક્ષ માગે તું, જીવનને મોક્ષ માનું હું 

કે મારી જીવવાની સાવ અલગ વિચારસરણી છે. 

જિંદગીથી તું મોક્ષ માગે પણ 

જિંદગી પોતે જ મોક્ષદાત્રી છે. 

મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલોમાં કેટલીકવાર ઉપનિષદ 
કૌટિનું તત્ત્વજ્ઞાન પણ પ્રગટ થાય છે. અને એમ એમની 
ગઝલમાં જાણે કે ભજનનો ભગવો રંગ ભળે છે. જેને નરી 
આંખે નિહાળી શકાતી નથી કે નથી તો પ્રત્યક્ષપણે પામી કે 
પકડી શકાતી એવી કોઈક અગોચર સત્તા આ સૃષ્ટિનો 
દોરીસંચાર કરે છે એ તથ્યને કવિ તાત્તિક પીઠિકા સાથે 
આમ; તારવી આપે છે - 

હું સ્વર્ય અંધાર છું, ના શોધ કર. 

તારી ફરતો છું, તને દેખાઉ કર્યાં. 

“હસ્તપ્રત” સંગ્રહમાંનું પંચતત્ત્વ વિશેનું ગઝલગુચ્છ 
તથા પાનબાઈ શ્રેણીની રચનાઓ પણ આ દષ્ટિએ વિશેષ 
ધ્યાનાકર્ષક બને છે. વાયુ, આકાશ, અગ્નિ, પૃથ્વી અને જળ. 
જેવાં પાંચ તત્ત્વોનું થયેલું નૂતન અર્થઘટન કવિની 
શિંતનપ્રવણતાનો પરિચય આપે છે. માટીમાંથી ઉદ્ભવતા અને 
માટીમાં ભળી જતા, અગ્નિ અને આકાશમાં ઓગળી જતા કે 
પતનના પાતળા પોતમાં અને પાણીના પ્રવાહી રૂપમાં એકાકાર 
થઈ જ્તા દેહની ફ્લિસૂફી અહીં કવિતાના દ્રાવણમાં ઓગળીને 
આવે છે. એવી જ રીતે દેહની ભંગુરતા વિશેની ભજનોમાં 
થયેલી વાત આ કવિ પાસે ગઝલનું રૂપ પામે છે ત્યારે કેવું રૂડું 
પરિણામ આવે છે તે જુઓ - 

આપણી અસ્તિ એ તો આંકેલી 

જળ ઉપરની લકીર છે પાનબાઈ. 

કવિની ગઝલોમાં આમ, ચિંતનાત્મક તત્ત્વ કવિતાના 
રસાયણમાં ઓગળીને આવે છે, જે એમની ગઝલોને વિશેષ 
મનભર બનાવે છે. 

આધુનિક ગઝલકારો ગઝલને શુધ્ધ કવિતાની કોટિએ. 
પહોંચાડવાની મથામણ કરે છે. મનોજ ખંડેરિયા પણ, 
અભિવ્યક્તિનાં વિશિષ્ટ ઉપકરણો પ્રયોજીને કાવ્યત્વ સિધ્ધ 
કરવાની ખેવના રાખે. છે. અને એટલે. ભાવ-સંવેદનની સૃષ્ટિ 
સાથે જ, એમની ગઝલનું શિલ્પ-સૌન્દર્ય પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર 
બને છે. કવિનું આગવું ભાષાકર્મ તેમજ કલ્પન, પ્રતીક, 
પુરાકલ્પન જેર્વાં અભિવ્યક્તિનાં નૂતન ઓજારોનો વિનિયોગ 
પ્રયોગશીલ ગઝલપ્રવાહ સાથે કવિનું અનુસંધાન રચે છે, તો. 

એમની ગઝલોનું નમણું-નિરાળું રૂપ પણ સિધ્ધ કરે છે. 


લ્ટ્ણ 


મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલોમાંથી તિશેષતઃ બોલચાલની 
ભાષાના કે તળપદી બોલીના શબ્દોની સુગંધ માણવા મળે છે. 
કવિને ગળથૂથીમાં મળેલી સોરઠી ભાષા જ્યારે ગઝલમાં 
પ્રયોજાય છે ત્યારે એમની ગઝલની નિજી વ્યક્તિમત્તા ઊપસી 
આવે છે. સોરઠી ભાષાના સંસ્કારો અને તળપદી બાનીની છાટ 
પ્રગટાવતો આ શે'ર સાંભળો - 

સ્મરણ શંખની જેમ ફૂંકાય ઘેરું 

કે ટીંબા ઉપર એક ઊભું'તું દેરું. 

આ ઉપરાંત પણ એમની ગઝલોમાં ભેખડ, ઠીકરાં, 
ફાંટું, રોઢો, ગોફણ, ઝાંપો, કમાડ, પ્હેરણ, પાદર, ટોડલો જેવા 
તળપદી ભાષાના સંખ્યાબંધ શબ્દો પ્રયોજાતા રહે છે. આ કવિ 
કેટલીકવાર શબ્દોનાં વિશિષ્ટ આવર્તનો અને ભાષાના ટ્રિક્ત 
પ્રયોગો પણ કરે છે. પદો, પદાવલિઓ કે પંક્તિના 
પુનરાવર્તનની લીલાને કારણે, એમની ગઝલોમાં અભિવ્યક્તિની 
ધાર નીકળે છે અને નૂતન અર્થછટા પણ પ્રગટે છે. 

મનોજ ખંડેરિયા તતત્વતઃ કલ્પનરાગી કવિ છે. એટલે. 
એમની ગઝલોમાં કલ્પનોનું પ્રવર્તન સતત વરતાયા કરે છે. 
ઈન્્રિયસંવેદ્ય કલ્યનો યોજીને કવિ એમની ગઝલોનું મૃદુ- 
મુલાયમ પોત રચે છે. કવિની કીર્તિદા રચના “પીછું'માં 
કંલ્પનને આશ્રયે થયેલી અભિવ્યક્તિ તરત જ યાદ આવે. 
પંખીની પાંખમાંથી ખરતું પીછું હવામાં શિલ્પ કોતરતું કોતરતું 
આભમાંથી ઊતરે એ. કલ્યનાનું કવિ કેવું મનોહારી ચિત્રાંકન 
કરે છે તે જુઓ - 

ફરકતું પડે ત્યારે ભૂરી હવાર્મા 

ઝીણાં શિલ્ય કેં કોતરી જાય પીછું. 

કવિની અત્યંત જાણીતી રચના “રસ્તા વસંતના'ના 
પ્રત્યેક શેર પણ કલ્પનના ગુણથી સોહે છે. અમૂર્ત ભાવોનું 
અહીં થયેલું મૂર્તીકરણ ગજબનું કામણ કરે છે. રચનાના 
ઉઘાડમાં જ કવિ ડાળ એટલે વસંતના રસ્તા અને ફલો એટલે 
વસંતનાં પગલાં એવું સર્જનાત્મક સમીકરણ આપીને વસંતને 
પ્રત્યક્ષવત્‌ કરાવે છે; તો કવિની અન્ય પ્રથિતયશ રચના 
“તરસોનાં વરસ લાગે' પણ એ દષ્ટિએ તરત યાદ આવે છે. 
અહીં કવિ, મૌનની મૂર્તતા અને મુલાયમતા દર્શાવવા માટે આવું 
દશ્યકલ્પન પ્રયોજે છે - 

કમળ-તંતુ સમા આ મૌનને તું તોડ મા નાહક 

ફરીથી જોડવા બેસું તો વરસોનાં વરસ લાગે. 

આ ઉપરાંત અન્ય ગઝલોમાં પણ કવિ અનેક દશ્ય, 
શ્રાવ કે ગતિશીલ કલ્યનો નિષજાવે છે. હવાનું વસ્ત્ર, 
અવાજનું ખંડેર, અવાજનો પાલવ, મૌનનું અજવાળું, શ્વાસનાં 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૧૧ 


વહાણો, સબંધોનાં વસ્ત્ર, સમયનો કાચબો, ઈચ્છાનો સૂર્ય, 
અવસરનો મોર. જેતાં પષ્દીનાં પ્રત્યયયુક્ત સખ્યાબંધ 
કલ્પનોમાથી ડવિનું કલ્પનરાગી વલણ પ્રગટ થઈ આવે છે 

મનોજ ખડેરિયા કલ્પનોની સહાયથી ગઝલનું નમર્ણ 
શિલ્પ કંડારે છે તો પ્રતીકો પ્રયોજીને ગઝલની અર્થગભીર 
મુદ્રા ઉપસાવે છે કવિની આરંભકાલીન ગઝલોમાં દરિયો, 
કોઠો, રેતી, ખેતર, વાડ વગેરે વિતિધ ભાવ કૈ પરિસ્થિતિના 
પ્રતીકો તરીકે પ્રયોજાતા જોવા મળે છે એમાવે પીંછું એમનું 
પ્રિય પ્રતીક છે કવિની પ્રસિદ્ધ ગઝલ 'પીંછું'મા તથા અન્ય 
અનેક રચનાઓમાં પણ પીંછાનું પ્રતીકાત્મક નિરૂપણ થતું રહ્યું 
છૈ ચેતોવિસ્તારનું વાહન બની રહેલુ પીંછું કશાક જીવત 
નાતાનો તેમજ હયાતીની હળવાશનો સંકેત આપે છે તો 
કયારેક વળી એ જ પીંછું બોઝિલ બની જતા અસ્તિત્વન! 
ભારને પણ તાકે છે પીંછાના પ્રતીક દ્વારા ડવિ આવા વિવિધ 
અર્થસદર્ભો પ્રગ્યતે છે બે-એક શે ર જુઓ 

હું તો છું પીંછું કાળના પંખીની પાંખનું 

રપશું છું આજ આભને, કાલે ખરી જઈશ- 

અનુભવ થઈ ગયો એવો મને એકવાર પીંછાનો, 

પહાડોશી વધુ હાગી રહ્યો તો ભારપીછાનો. 

આ કવિ બુકાનીનું પ્રતીક પણ ઘણીવાર યોજે છે દંભ, 
આડંબર, કૃતકતા અને ઔપચારિકતાનાં અનેક આવરણો 
નીચે જીવતો અને એ બધાં મહોરાની પાછળ પોતાના અસલ 
ચહેરાને ઢાંકીને ફરતો માજ્ઞસસ કોઈથી પણ કળાતો નથી એ. 
તિશેમાર્મિક પ્રહારો કરવા માટે ડતિ બુકાનીનું પ્રતીક ખપર્મા લે 
છૈ એ મતલબનાં પણ બે-એક દૃષ્ટાંતો જોઈએ 

ક્ષણોને તોડવા બેસું તો વરસોનાં વરસ લાગે, 

બુકાની છોડવા બેસું તો વરસોનાં વરસ હાગે. 


બુકાની બાંધી ફરનારાનું આ તો છે નગર, મિત્રો 1 

મનેખુદને જમળતામાં ઘણી તકલીફ પહોંચી છે 

અભિવક્તિના એક અભિનવ ઉપકરણ તરીકે મનોજ 
ખંડેરિયા પુરાકલ્પન પણ પ્રયોજતા રહ્યા છે એમાંયે 
મહાભારતમાંની લાક્ષાગૃહની ઘટનાનો વિલક્ષણ અર્યસંદર્ભ 
એમની ગઝલોમાં અવારનવાર આવે છે કવિતાને લાખના 
મહેલ તરીકે ઘટાવીને કતિ કાવસર્જનની દુષ્કરતાને ચીંધે છે 
તો એ જપુરાકલ્પનને યોજીને નગરજીવનની વિષમ સામાજિક 
સ્થિતિને પણ બક્ત કરે છે એવી જ રીતે શડુનિ, શિબિરાજા 
કે શકુન્તલા, દુર્યોધન, કર્ણ કે પ્રહ્લાદ વગેરેને આજના સંદર્ભે 


5૨૦૦૮ ૬૧૧૨ 





વિશિષ્ટ રીતે પ્રયોજીને કવિ અભિજક્તિને બળૂકી બનાવે છે 

તો વળી, નવજાત કૃષ્ણને વસુદેવ દ્વારો ટોપલીમાં લઈને 

નીકળવાના પ્રસંગને પણ ડવિ તિજી અર્થસંદર્ભ સાથે યોજી 

જાણે છે એ પુરાકલ્મનનું અવલંબન લઈને કંતિ કેવી 

કાભાત્મક કોટિએ શ્રધ્ધાનો સૂર પ્રગટાવે છે તે જુઓ 
ટોપલીમાં તેજ લઈ નીકળી પડો, 

પાષ્ઠીની વચ્ચેયી રસ્તા થઈ જરો. 

મનોજ ખંડેરિયાનો કાયાપિંડ ગિરનારી પરિવેશમાં 
બંધાયો છે નરસિંહની શબ્દચેતતા જ્યાં આકારિત થઈ છે 
એવી જૂનાગઢની ધરતી તેમજ ગિરનાર, તળેટી, દામોદર ડુંડ 
વગેરે જાણે કે એમના શ્વાસોચ્છવાસ બનીને ધબકતા રહ્યા છે 
પરિણામે એમની ગઝલોમાં આપણને ગિરનારી ધૂણીઓમાંથી 
પ્રગટતો ભક્તિનો ધ્વનિ સાંભળવા મળે છે કે પછી નરસેંહનાં 
પદો અને પ્રભાતિયાનો મૃદુ રણકો સંભળાયા કરે છે જૂનાગઢ 
અને નરસિંહ સાથેનો કતિનો મતજાગત્ત નાતો જ એમની 
પાસેથી આવો શે ર સંપડાવે છે 

તળેટી જતાં એવું લાગ્યા કરે છે 

હજી ક્યાંક કરતાલ વાગ્યા કરે છે 

માત્રમનોજની જ નહિ, પરતુ ગુજરાતી ગઝલની પણ 
એક પૂલ્યવાન ઉપલબ્ધિસપી કોઈ કહેતું નથી ગઝ્લર્મા 
જૂનાગઢ અને જૂનાગઢનો અર્થસદર્ભ વિલક્ષણ રીતે પ્રગટે છે 
આજે પણ એ સ્થળો તો વિઘ્ેમાન છે પરંત એ પવિત્ર અને 
પુતિત પરિવેશ આજે લુપ્તપ્રાય થઈ ગયો છે એ અંગેનો 
વસવસો કવિ અહીં માર્મિક રીતે પ્રગટ કરે છે જૂનાગઢની 
ઓળખ આપર્તા એ તળેટી ને દામોદર કુંડ તો આજેય છે 
પરંતુ ઝૂલણા છંદમાં પલળત્તો અને ભક્તિની ભીનાશથી 
પરિપ્લાતિત એવો પ્રથમ પ્ડોર નામશેષ થઈ ગયો છે એની 
વેધક અભિનક્તિ કરતાં કવિ કહે છે 

પાછલી રરી ખટણડ એ હજી 

એ તળેટી ને એ દામોદર ડૂુંડ પણ 

ઝૂલણ! ઈદમાં નિત પ૫લળતો પ્રથમ 

પ્હોર તે ક્યાં ગયો કોઈ કહેતું નથી. 

આ ઉપરાંત નરસિંહની કેદારો ગીરવે મૂકવાની ઘટના, 
રાસલીલામાં મશગૂલ એવત! નરસિંહનો હાથ બળવાની ઘટના 
કેપછી નરસિંહના ગળામાં પ્રભુએ હાર પહેરવાનો પ્રસંગ 
પણ કવિની ગઝલોમાં તિશિષ્ટ અર્થસંદર્ભ સાથે અવારનવાર 
આગા ડરે છે 

અંદાજે-બયાં કે અભિવક્તિની છટા તેમજ ગઝલિયત 
અને શેરિયત પણ મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલોની આગવી 


લ્ટ્ણ 


ગુણસંપત્તિ છે. રજૂઆતની વિલક્ષણતા અને કાવ્યાત્મકતા આ 
કવિની ગઝલોનું મહત્ત્વનું આકર્ષણ-કેન્દ્ર છે. એમની 
ગઝલોમાં કલ્પનાની મનોહારિતા અને અભિવ્યક્તિની 
અભિનવતાનો યોગ રચાય છે ત્યારે કેવાં રૂડાં પરિણામો આવે 
છે તે જૂઓ - 

એથી જ રંગરંગથી સઘળું ભર્યું હતું. 

આંખો મહીં પર્તગિયાંએ. ઘર કર્યું હતું. 
ક્રે- 

બીજમાંથી સીધી પૂનમ દઈ દે, 

સ્ડેજ પાંપણ નમેલી ખોલી નાખ. 
કે પછી - 

હું જ છુંએક જે ગમું એને 

બાકી ભેટે છે પાનખર કોને. 

મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલો ગઝલના રચના-શિલ્પની 
દષ્ટિએ પણ વિવિધતા અને વિશિષ્ટતાનો અનુભવ કરાવે છે. 
ગઝલના છંદ સાથે આ કવિ સૂઝપૂર્વક કામ પાડે છે અને 
રચનાબંધનું વૈવિધ્ય પણ દાખવે છે. ટૂંકી અને મધ્યમ બહરની 
ગઝલો રચવા ઉપરાંત કવિ સર્જકતાને સરાણે. ચડાવી પ્રલંબ 
બહરમાં પણ ગઝલો સર્જે છે. વળી, આ કવિ ગઝલના નિયત 
છંદોને તો યોજે છે જ, સાથોસાથ મનહર કે શિખરિણી છંદમાં 
ગઝલને ઢાળે છે, તો ઝૂલણા પણ સુપેરે પ્રયોજી જાણે છે. 

કવિનું કાક્યા-રદીફનું નિયોજન પણ વૈવિધ્યપૂર્ણ 
જણાય છે. કવિ પાસેથી “છ', “દે', “છું', “જાણે', “હતું', 
“મને% કીધું, “ખેંચે' જેવા એકશબ્દી રદીફ્વાળીની 
સંખ્યાબંધ ગઝલો. મળે છે; તો “બેસું તો વરસોનાં વરસ લાગે', 
જળગ્યો છું, ઘડીભર શ્વાસ લેવા દે', “માંથી અમે નીકળી 
નથી શકતા', “બિના તો સાવ ખાલી ખાલી લાગે છે', “છોડીને 
ચાલ્યો જવાનો. સાવ' જેવા અર્ધપંક્તિથીય સુદીર્ઘ રદીફની 
યોજનાવાળી રચનાઓ પણ સારી સંખ્યામાં સાંપડે છે. એવી 
પ્રલંબ રદીફવાળી ગઝલોમાં એકાદ બે શબ્દ પછી તરત જ 
કાફ્યાની યોજના કરવી પડતી હોવાને કારણે કવિની કસોટી 
થતી હોય છે. આ કવિ એ પડકાર ઝીલે છે અને કસોટીમાંથી 
કેવા પાર ઊતરે છે એ દશવિતાં બે-ત્રણ દેષ્ટાંતો જોઈએ - 

જીવનભર જળમાં સળગ્યો છું ઘડીભર શ્વાસ લેવા દે 

ઝીણી ઝાકળમાં સળગ્યો છું ઘડીભર શ્વાસ લેવા દે. 


લખાતી પળ વિના તો સાવ ખાલી ખાલી લાગે છે 
સકળ કાગળ વિના તો સાવ ખાલી ખાલી લાગે છે. 


આસીધી વાટ છોડીને ચાલ્યો જવાનો સાવ 
શબ્દો સપાટ છોડીને ચાલ્યો જવાનો સાવ. 


મનોજ ખંડેરિયા મોટેભાગે તો છંદ-બહર કે રદીફ- 
કાફ્યાને વશવર્તીને ગઝલના બાહ્ય ક્લેતરનું જતન કરવાનું જ 
ઈષ્ટ સમજે છે. અલબત્ત, ક્વચિત્‌ કવિ પ્રયોગ પણ કરે છે. એ 
દષ્ટિએ “નેવાં' શીર્ષકની રચનાને નિમિત્તે થયેલો હાઈકુ- 
ગઝલનો પ્રયોગ નોંધપાત્ર છે. અહીં કવિ હાઈકુના - પાંચ, 
સાત, પાંચ એમ સત્તર અક્ષરની શિસ્ત સાચવે છે અને 
ગઝલમાં અપેક્ષિત રદીફ-કાફિયા પણ જાળવે છે. જેમ કે - 

ટપકેનેર્વા 

આજે તો અવકાશે 

છલકે નેવાં 


રાતપડે ને 

સામે ઘેર જવાને 

સરકે નેવાં. 

અલબત્ત, આ કવિ અભિવ્યક્તિના આવા પ્રયોગો 
અપવાદરૂપે ક્યારેક જ કરે છે. અન્યથા પ્રયોગ ખાતર 
પ્રયોગના કશા જ ધખારા તિના એમની ગઝલો પ્રયોગાભિમુખ 
અને સૌન્દર્યાભિમુખ બનતી જણાય છે. એમની ગઝલોમાં 
ડંયારેક કશાક ભાવ-સંવેદનનું પુનરાવર્તન થાય છે, તો 
અભિવ્યક્તિની ચોક્કસ લઢણને કારણે ક્યારેક એકવિધતા 
અનુભવાય છે. એવી જ રીતે ઇંદ ઉપરનું કવિનું પ્રભુત્વ સારું 
છે, તેમ છતાં કવિ જાણે છંદની ચુસ્તીના આગ્રહી નથી 
જણાતા. જો કે, આ કવિ આપણને એમની ગઝલો વિશેની રાવ. 
કરવાનાં ઝાઝાં કારણો ભાગ્યે જ આપે છે. એકંદરે તો એક 
સિદ્ધહસ્ત ગઝલ કવિ તરીકેની મનોજ ખંડેરિયાની મુદ્રા 
અકબંધ રહે છે. 

મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલોનું ભાવવિશ્વ અને 
સંવિધાનકૌશલ એમને એક સમર્થગઝલકવિ તરીકે સ્થાપે છે. 
ભાવ અને ભાષાની કુમાશ તથા ઊર્મિથી રસાવેલું ચિંતન એ 
એમની ગઝલોની પ્રમુખ લાક્ષણિકતાઓ તરીકે ઊભરી આવે 
છે. ગઝલનો મુલાયમ મિજાજ અને ગઝલનું સુકુમાર સૌષ્ઠવ 
કંવિની આગવી ઓળખ રચી આપે છે. કંવિનેપણ નિજી કલમ 
અનેપોતાની નિરાળી કવિતાપરઅડાબીડ આસ્થા છે. તેથી જ 
તોશ્રધ્ધાના સૂર સાથે ખુમારીપૂર્વક કવિ કહે છે - 

કોઈ મારું ભવિષ્ય શું લખશે ? 

મારે માટે કલમ વિધાત્રી છે. 

મારા વહાલા ડવિને વંદન કરીને વિરમું છું.* 

*ઊલાસ-ગુરુકુળ, મહુવા ખાતે અસ્મિતા પર્વ-૩ 
અંતર્ગત તા. ૪-૪-૨૦૦૪ના રોજ પૂ. મોરારિબાપુની નિશ્રામાં 
આપેલું વક્તવ્ય, લેખ સ્વરૂપે.) 

ણ 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૧૧૩ 





બ્રશ 


તહાણો, સબંધોનાં વસ્ત્ર, સમયનો કાચબો ઈચ્છાનો સૂર્ય, 
અવસરનો મોર જેવાં પષ્ઠીરનાં પ્રત્યવવુક્ત સંખ્યાબંધ 
કલ્પનોમાંથી કવિનું કલ્યનરાગી વતણ પ્રગટ થઈ આવે છે 

મનોજ ખંડેરિયા કલ્પનોની સહાયથી ગઝલનું નમણુ 
(શિલ્પ ડંડારે છે, તો પ્રતીકો પ્રયોજીને ગઝલની અર્થગૅભીર 
મુદ્રા ઉપસાવે છે કવિની આરભકાલીન ગઝલોમાં દરિયો, 
કાંઠો, રેતી, ખૈતર, વાડ વગેરે તિતિધ ભાવ કૈ પરિસ્થિતિના 
પ્રતીકો તરીકે પ્રયોજાતા જોવા મળે છે એમાવે પીંછું એમર્નું 
પિય પ્રતીક છે કવિની પ્રસિદ્ધ ગઝલ 'પીંછું'માં તથા અન્ય 
અનેક રચનાઓમાં પણ પીંછાનું પ્રતીકાત્મક નિરૂપણ થતુ રહ્યુ 
છે ચૈતોવિસ્તારનું વાહન બની રહેલુ પીંછું કશાક જીવંત 
નાતાનો તેમજ હયાતીની હળવાશનો સંકેત આપે છે, તો 
ક્યારેક વળી એ. જ પીંછું બોઝિલ બની જતા અસ્તિત્વના 
ભારને પણ તાકે છે પીછાના પ્રતીક દ્વારા કવિ આવા વિવિધ 
અર્થસદર્ભો પ્રગટાવે છે બે-એક શે'ર જુઓ - 

હું તો છું પીંછું કાળના પંખીની પાંખનું 

રપ્શું છું આજ આભને, કાલે ખરી જઈશ. 


અનુભવ થઈ ગયો એવો મને એકવાર પીંછાનો, 

પહાડોથી વધુ લાગી રહ્યો'તો ભાર પીંછાનો. 

આડવિ બુકાનીનુંપ્રતીક પણ ઘણીવાર યોજે છે દભ, 
આર્ડંબર, કૃતકતા અને ઔપચારિકતાનાં અનેક આવરણો 
નીચે જીવતો અને એ બધાં મહોરાંની પાછળ પોતાના અસલ 
ચહેરાને ઢાંકીને ફરતો. માણસ કોઈથી પણ કળાતો નથી એ. 
વિશે માર્મિક પ્રહારો કરવા માટે કંવિ બુકાનીનું પ્રતીક ખપમાં લે 
છે એ મતલબના પણ બે-એક દષ્ટાતો જોઈએ - 

ક્ષણોને તોડવા બૈસૂં તો તરસ્રોનાં વરસ લાગે, 

બુકાની છોડવા બૈસું તો વરસોનાં વરસ લાગે. 


બુકાની બાંધી ફરનારાનું આ તો છે નગર, મિત્રો ! 

મને ખુદને જ મળવામાં ઘણી તકલીફ પહોંચી છે 

અભિવ્યક્તિના એક અભિનવ.ઉપકરણ તરીકે મનોજ 
ખંડેરિયા પુશકલ્યન પણ પ્રયોજતા રહ્યા છે એમાંવે 
મહાભારતમાની લાક્ષાગૃહની ઘટનાનો વિલક્ષણ અર્થસેદર્ભ 
એમની ગઝલોમાં અવારનવાર આવે છે કવિતાને લાખના 
મહેલ તરીકે ઘટાવીને કવિ કાવ્યસર્જનની દુષ્કરતાને ચીંધે છે, 
તો.એજપુરાકલ્યનનેયોજીને નગરજીવનની તિષમ સામાજિક 
રિથિતિને પણ જક્ત કરે છે એવી જ રીતે શકુનિ, શિબિરાજા 
કે શકુન્તલા, દુર્યોધન, કર્ણ કે પ્રહ્લાદ વગેરેને આજના સંદર્ભે 


ર 


૨૦૦૮ ૬૧૨ 





વિશિષ્ટ રીતે પ્રયોજીને કવિ અભિવ્યક્તિને બળૂડી બનાવે છે, 

તો વળી, નવજાત કૃષ્ણને વસુદેવ દ્વારા ટોપલીમાં લઈને 

નીકળવાના પ્રસગને પણ કવિ નિજી અર્થસદર્ભ સાથે યોજી 

જાણે છે એ પુરાકલ્પનનું અવલબન લઈને કવિ કેવી 

કાવાત્મક કોટિએ શ્રધ્ધાનો સૂર પ્રગટાવે છે, તે જુઓ - 
ટોપલીમાં તેજ લઈ નીકળી પડો, 

પાણીની વચ્ચેથી રસ્તા થઈ જશે. 

મનોજ ખંડેરિયાનો. કાયર્પિડ ગિરનારી પરિવેશમાં 
બંધાયો છે નરસિંહની શબ્દચેતન! જ્યાં આકારિત થઈ છે 
એવી જૂનાગઢની ધરતી તેમજ ગિરનાર, તળેટી, દામોદર કુંડ 
તગૈરે જાણે કે એમના શ્વાસોચ્છવાસ બનીને ધબકતા રહ્યા છે 
પરિણામે એમની ગઝલોમાં આપણને ગિરનારી ધૂણીઓમાથી 
પ્રગટતો ભક્તિનો ધ્વનિ શૌંભળવા મળે છે કે પછી નરસિંહના 
પદો અનેપ્રભાતિયાનો મૃદુ રણકો સંભળાયા કરે છે જૂનાગઢ 
અને નરંરેંહ સાથેનો કવિનો મતજાગત નાતો જ એમની 
પાસેથી આવો શે'ર સંપડાતે છે - 

તળેટી જતાં એવું લાગ્યા કરે છે, 

હજી ક્યાંક કરતાલ વાગ્યા કરે છે 

માત્રમનોજની જ નહિ, પરંતૃ ગુજરાતી ગઝલની પણ 
એક મૂલ્યવાન ઉપલબ્ધિસમી “કોઈ કહેતું નઘી' ગઝલમાં 
જૂનાગઢ અને જૂનાગઢનો અર્થસંદર્ભ વિલક્ષણ રીતે પ્રગટે છે 
આજે પણ એ સ્થળો તો વિધૅમાન છે પરતુ એ પવિત્ર અને 
પુનિત પરિવેશ આજે લુપ્તપ્રાય થઈ ગયો છે એ અગેનો 
વસવસો કવિ અહીં માર્મિક રીતે પ્રગટ કરે છે જૂનાગઢની 
ઓળખ આપતાં એ તળેટી ને દામોદર કુંડ તો આજેય છે 
પરતુ ઝૂલણા છંદમાં પલળતો અને ભક્તિની ભીનાશથી 
પરિપ્લાવિત એવો પ્રથમ પ્હોર નામશેષ થઈ ગયો છે એની 
વેધક અભિવક્તિ કરતા કવિ કહે છે - 

પૂછી. પૂરટ.૫૦૭?૫ઊ. ૨. વડી 

એ તળૈટી ને એ દામોદર ઠુંડ પણ 

ગૂલણા છંદમાં નિત પલળતોપ્રથમ 

પ્ડોર તે ડયાં ગયો કોઈ કહેતું નથી. 

આ ઉપરાત નરસિંહની કેદારો ગીરવે મૂકવાની ઘટના, 
રાસલીલાર્માં મશગૂલ એવા નરસિંહનો હાદ બળવાની ઘટતા 
કે પછી નરસિંહના ગળામાં પ્રભુએ હાર પહેરવાનો પ્રસગ 
પણ કવિની ગઝલોમાં વિશિષ્ટ અર્થસદર્ભ સાથે અવારનતાર 
આવ્યા કરે છે 

અંદાજે-બયા કે અભિવ્યક્તિની છટા તેમજ ગઝલિવત 
અને શેરિયત પણ મનોજ ખંડેરિષાની ગઝલોની આગવી 


ઠ્ટ્ 


ગુણસંપત્તિ છે. રજૂઆતની વિલક્ષણતા અને કાવ્યાત્મકતા આ 
કવિની ગઝલોનું મહત્ત્વનું આકર્ષણ-કેન્દ્ર છે. એમની 
ગઝલોમાં કલ્પનાની મનોહારિતા અને અભિવ્યક્તિની 
અભિનવતાનો યોગ રચાય છે ત્યારે કેવાં રૂડાં પરિણામો આવે 
છે તે જુઓ - 

એથી જ રંગરંગથી સઘળું ભર્યું હતું. 

આંખો મહીંપતંગિયાંએ ઘર કર્યું હતું. 
મ્રુ- 

બીજમાંથી સીધી પૂનમ દઈ દે, 

સ્હેજ પાંપણ નમેલી ખોલી નાખ. 
કેપછી - 

હું જ છું એક જે ગમું એને 

બાકી ભેટે છે પાનખર કોને. 

મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલો ગઝલના રચના-શિલ્યની 
દષ્ટિએ પણ વિવિધતા અને વિશિષ્ટતાનો અનુભવ કરાવે છે. 
ગઝલના છંદ સાથે આ કવિ સૂંઝપૂર્વક કામ પાડે છે અને 
રચનાબંધનું વૈવિધ્ય પણ દાખવે છે. ટૂંકી અને મધ્યમ બહરની 
ગઝલો રચવા ઉપરાંત કવિ સર્જકતાને સરાણે. ચડાવી પ્રલંબ 
બહરમાં પણ ગઝલો સર્જે છે. વળી, આ કવિ ગઝલના નિયત 
ઇંદોને તો યોજે છે જ, સાથોસાથ મનહર કે શિખરિણી છંદમાં 
ગઝલને ઢાળે છે, તો ઝૂલણા પણ સુપેરે પ્રયોજી જાણે છે. 

કવિનું કાફિયા-રદીફનું નિયોજન પણ વૈવિધ્યપૂર્ણ 
જણાય છે. કવિ પાસેથી “છે', “દે', “છું, 'જાણે', “હતું', 
*મને', જીધું', “ખેંચે' જેવા એકશબ્દી રદીફ્વાળીની 
સંખ્યાબંધ ગઝલો મળે છે; તો “બેસું તો વરસોનાં વરસ લાગે', 
“સળગ્યો છું, ઘડીભર શ્વાસ લેવા દે', “માંથી અમે નીકળી 
નથી શકતા', “બિના તો સાવ ખાલી ખાલી લાગે છે', “છોડીને 
ચાલ્યો જવાનો સાવ' જેવા અર્ધપંક્તિથીય સુદીર્ઘ રદીફની 
યોજનાવાળી રચનાઓ પણ સારી સંખ્યામાં સાંપડે છે. એવી 
પ્રલંબ રદીફવાળી ગઝલોમાં એકાદ બે શબ્દ પછી તરત જ 
કાફ્યાની યોજના કરવી પડતી હોતાને કારણે કતિની કસોટી 
થતી હોય છે. આ કવિ એ પડકાર ઝીલે છે અને કસોટીમાંથી 
કેવા પાર ઊતરે છે એ દશવિતાં બે-ત્રણ દષ્ટાંતો જોઈએ. - 

જીવનભર જળમાં સળગ્યો છું ઘડીભર શ્વાસ લેવા દે 

ઝીણી ઝાકળમાં સળગ્યો છું ઘડીભર શ્વાસ લેવા દે. 


લખાતી પળ વિના તો સાવ.ખાલી ખાલી લાગે છે 
સકળ કાગળ વિન તો સાવ ખાલી ખાલી લાગે છે. 


આસસીધી. વાટ છોડીને ચાલ્યો જવાનો સાવ 
શબ્દો સપાટ છોડીને ચાલ્યો જવાનો સાવ. 


મનોજ ખંડેરિયા મોટેભાગે તો છંદ-બહર કે રદીફ- 
કાફ્યાને વશવર્તીને ગઝલના બાહ્ય ક્લેવરનું જતન કરવાનું જ 
ઈષ્ટ સમજે છે. અલબત્ત, કવચિત્‌ કવિ પ્રયોગ પણ કરે છે. એ 
દષ્ટિએ “નેવાં' શીર્ષકની રચનાને નિમિત્તે થવેલો હાઈકુ- 
ગઝલનો પ્રયોગ નોંધપાત્ર છે. અહીં કવિ હાઈકુના - પાંચ, 
સાત, પાંચ એમ સત્તર અક્ષરની શિસ્ત સાચવે છે અને 
ગઝલમાં અપેક્ષિત રદીફ-કાફિયા પણ જાળવે છે. જેમ કે - 

ટપકેનેર્વા 

આજેતો અવકાશે 

છલકે નેર્વા 


રાત પડે ને 

સામે ઘેર જવાને 

સરકે નેવાં. 

અલબત્ત, આ કવિ અભિવ્યક્તિના આવા પ્રયોગો 
અપવાદરૂપે ક્યારેક જ કરે છે. અન્યથા પ્રયોગ ખાતર 
પ્રયોગના કશા જ ધખારા વિના એમની ગઝલો પ્રયોગાભિમુખ 
અને સૌન્દર્યાભિમુખ બનતી. જણાય છે. એમની ગઝલોમાં 
ક્યારેક કશાક ભાવ-સંવેદનનું પુનરાવર્તન થાય છે, તો 
અભિવ્યક્તિની ચોક્કસ લઢણને કારણે ક્યારેક એકવિધતા 
અનુભવાય છે. એવી જ રીતે છંદ ઉપરનું કવિનું પ્રભુત્વ સારું 
છે, તેમ છતાં કવિ જાણે છંદની ચુસ્તીના આગ્રહી નથી 
જણાતા. જો કે, આ કવિ આપણને એમની ગઝલો વિશેની રાવ 
કરવાનાં ઝાઝાં કારણો ભાગ્યે જ આપે છે. એકંદરે તો એક 
સિદ્ધહસ્ત ગઝલ કવિ તરીકેની મનોજ ખંડેરિયાની મુદ્રા 
અકબંધ રહે છે. 

મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલોનું ભાવવિશ્વ અને 
સંવિધાનકૌશલ એમનેએક સમર્થ ગઝલકવિ તરીકે સ્થાપે છે. 
ભાવ અને ભાષાની કુમાશ તથા ઊર્મિથી રસાયેલું ચિંતન એ. 
એમની ગઝલોની પ્રમુખ લાક્ષણિકતાઓ તરીકે ઊભરી આવે 
છે. ગઝલનો મુલાયમ મિજાજ અને ગઝલનું સુકુમાર સૌષ્ઠવ 
કવિની આગવી ઓળખ રચી આપે છે.કવિને પણ નિજી કલમ 
અનેપોતાની નિરાળી કવિતાપર અડાબીડ આસ્થા છે. તેથીજ 
તો.શ્રધ્ધાના સૂર સાથે ખુમારીપૂર્વક કવિ કહે છે - 

કોઈ મારું ભવિષ્ય શું લખશે ? 

મારે માટે કલમ વિધાત્રી છે. 

મારા વહાલા કવિને વંદન કરીને વિરમું છું.* 

*છૈલાસ-ગુરુકુળ, મહુવા ખાતે અસ્મિતા પર્વ-૩ 
અંતર્ગત તા. ૪-૪-૨૦૦૪ના રોજ પૂ. મોરરિબાપુની નિશ્રામાં 
આપેલું વક્તવ્ય, લેખ સ્વરૂપે.) 

ણ 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૧૩ 





બ્ટ્ણ 


તાંચતાં - વિચારતાં 





પુસ્તકો અઢાર માઇલ ! 

તમે પુસ્તકપ્રેમી છો ? પુસ્તકોની દુકાનમાં કદી ગયા 
છો ? ત્યા પુસ્તકોના ઘોડા હોય છે અને ઘોડામા છાજલીઓ 
હોય છે કદી વિચાર કર્યો છે ખરો કે આ છાજલીઓની લબાઇ 
કેટલી હશે ? એમા કેટલા પુસ્તક સમાય ? હતે જાવ ત્યારે આ 
પ્રશ્નોના ઉત્તર મેળવવા કોશિશ કરજો, પછી એની સરખામણી 
લડનના સ્ટ્રેન્ડ બુક સ્ટોર સાથે કરજો, જ્યા પુસ્તકોની 
છાજલીઓની લબાઇ અઢાર માઇલ છે ! 

હા, અઢાર માઇલ! ઓગણત્રીસ કિલોમીટર ! સ્ટ્રેન્ડના 
ત્રણ માળના મકાનમા આટલી લબાઇની છાજલીઓમા પુસ્તકો 
જપુસ્તકો ભર્યા હોય છે પૂરી દુકાન તમે એક દિવસમાં જોઇ ન 
શકો, એમા.એક લાખ ડોલર (આશરે ચાલીસ લાખ રૂપિયા)મા 
વેચાય (અને ડદાચ ન પણ વેચાય) એવી વિલિયમ 
શેક્સપીઅરના નાટકોની ૧૬૩૨ની પૌથીથી માડીને ૫૦ સેન્ટ 
(આશરે ૨૦ રૂપિયા) ની પુસ્તિકા પણ મળી શકે છે 

૧૬૨૭ મા લડનના અગ્રણી સાહિત્યિક સામયિક ધી 
સ્ટ્રન્ડ પરથી નામ ધારણ કરનાર આ પુસ્તકભડારના સ્થાપક 
બૈન્જમીન બાસ હતા, આજે એમનાં પ્રપૌત્રી નાન્સી બાસ 
માલિક અને મેનેજર છે સ્ટ્રેન્ડ બુક સ્ટોર હવે માત્ર દૂકાન નથી, 
લડનનુ એક યાત્રાધામ છે 

ભારતમા આની તોલે કેટલેક અશે આવે એવી મુબઇની 
તારાપોરવાળાની દુકાન ગણાય. 

એક હજાર ગામોને ત્રણસો પુસ્તકો બચબર ત્રણ લાખ 
નકલ 1 

સતો મહતો-આગેવાનોની રજત-તુલા, સુવર્ણતુલા, 
રક્તતુલા વગેરે વિષે વારવાર વાચીએ છીએ. બિલખા પાસેના 
ચાપરડા ગામના સ્વામી મુકતાનદની જ્ઞાનતુલા કરવાનો એમના 
પ્રશસકોએ નિર્ણય કર્યો અને એક હજાર ગામોને દરેકને ગણસો 
પુસ્તકોની લાઇબેરી ભેટ આપવી અને એ રીતે ત્રણ લાખ 
પુસ્તકો વહેંચવાનુ ઠરાવ્યુ આ વિચાર ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 
શિક્ષણ વિશારદ ગિજુભાઇ ભરાડને આવ્યો એ બદલ એમને 
અભિનન્દન ધટે. અલબત, જે પુસ્તકો વહેચાય તે અવૈજ્ઞાનિક 
મૂલ્યોના પ્રચારક ન હોય એવી અપેક્ષા સહેજે રહે 

અને પુસ્તક મહિમા 

આ લખનારે કેટલાક ૪-૪૨ %₹રૂ ૩ 

સમવ અગાઉ એક સાદી-સરળ 


* 1 હતી, જેમા પુસ્તક શા કે ખુદ પોતાની કોમ વિષે એને પોતાના 
ને હતો, એક દેશમા સ્ત્રી પ્રત્યે કેવો યવહાર કચય છે 
[ર પાસેના જૂના ન્ન. ૦. એ વિષે લજ્જા મા ઘણુ કહ્યુ હતુ, જે 

ર0૦૮ ૬3૬૧૪ 





યશવન્ત મહેતા 


કોબામાં દીપ્તિબેન તથા રાજુભાઈએ રચેલી સસ્થા 
જીવનતીર્થમાં એ કવિતા રજૂ કરવાનુ બન્યુ એમના પુત્ર રૂચિરને 
તે ખૂબ ગમી ગઈ એથી એણે એનું પોસ્ટર બનાવી દીધુ !ઝ્ત 
ર૩ એપ્રિલે, ગ્રદદિવસ નિમિત્તે એમણે એ પોસ્ટરની ઘણી 
નકલોનુ હિતરણ કર્યું આપણા આ સ્તંભને મુખ્યત્વે પુસ્તક 
સાથે સબધ હોવાથી એ પોસ્ટરમાની કવિતા અહીં રજૂ કરીએ 
છીએ 

કદી હોઉ એકલ, ન ભેરુ, ન ભાઈ 

જઉ ક્યા, કરુ શુ, સૂઝે ન કાઈ 

તો જઈ બેસુ જેની શીળી સોડમાહી, 

એ પુસ્તક છે પુસ્તક છે પુસ્તક છે ભાઈ ! 

ભરી ખિસ્સે ખોખા, ચણા કે મીઠાઈ 

બિછાવુ ધરા પે સુરંગી ચટાઈ 

રૂડી આમલી હેઠ વાચુ ધરાઈ 

એ પુસ્તક છે પુસ્તક છે પુસ્તક છે ભાઈ ! 

મને વારતા કહે મહા:્ણપિરાઈ 

પરીઓ સુણાવે ગીતો ગાઈ ગાઈ 

વળી જ્ઞાનીઓ દે નવેલી નવાઈ 

એ પુસ્તક છે પુસ્તક છે પુસ્તક છે ભાઈ ! 

હ માણુ અમર લોક સાશે એકાઈ 

ને સદીઓ તણા શાણપણની ખરાઈ 

છે અણમોલ અણતોલ જેની ભલાઈ 

એ પુસ્તક છે પુસ્તક છે પુસ્તક છે ભાઈ ! 

ન માગુ ખજાના, નહિ પડિતાઈ 

ન સત્તાસિંહાસન, ન કિલ્લા હવાઈ 

હુ માગુ અખૂટ જ્ઞાનની વારસાઈ 

એ પુસ્તક છે પુસ્તક છે પુસ્તક છે ભાઈ ! 

તસલીમા નસરીન જેટલી સીધી વાત કોઇની નહિ 

મેં હમણા તસલીમા નસરીનનુ પુસ્તક ઓરત કે 

હકર્મે તાચ્યુ, એ મને ખરેખર ખૂબ ગમ્યુ, એ એક કાવ સતરે 
છે સ્ત્રી સમગ્ર સમાજમા, ઘરમા અને 
બહાર કચડાય છે તસલીમા આ વાત 
કશા ભય કે અવઢવ વગર કહે છે એની ! 
આ હિંમત મને ગમે છે કારણ કે એથી 
તમામ સ્ત્રીઓને લાભ થવાનો છે એણે 


સ્પ 


પળ 


શ 


નિ 


ટ્ર 


પણ મને ગમ્યું હતું. એણે જે કાંઇ લખ્યું એ બદલ ઘણું સહન 
કરવું પડ્યું અને વતન પણ છોડવું પડયું, છતાં એ ઝૂકી નહીં એ. 
હકીકત મને ગમી છે. લોકો સ્ત્રીસશક્તિકરણ વિષે સતત 
બોલ્યા કરે છે, પંરતુ જ્યારે અમે (સ્ત્રીઓ) ખરેખર બોલવા 
લાગીએ ત્યારે એ બદલ દંડાઇએ છીએ, અમારી સાથે પણ 
નાગરિક તરીકેનો વ્વવહાર થવો જોઇએ. અન્ય સ્ત્રી લેખિકાઓ 
વાત ગોળ ગોળ કરે છે, પંરતુ કોઇ તસલીમા જેટલી સીધી રીતે 
બોલતું નથી. “ 

(તહેલકા' માં નિર્મલા પુતુલ, જે સ્વયૅ “નગારેકી તરાહ 
બજતે શબ્દ'નાં લેખિકા છે.) 

બાપની અતૃપ્ત ઝંખનાનો શિકાર જયારે પુત્ર બને... 

આપણા અગ્રણી નવલિકાકાર ,-----ઝક 
ગુલાબદાસ બ્રોકરની એક વાર્તા છે : [હ 
“શહીદ'. એમાં દેશભકિતમાં રાચતો [...ડ 
પરંતુ ખુદ લડતમાં ફૂદી ન પડતો એક [': 2“ 1 
પિતા પોતાના પુત્રને લડતમાં પ્રેરે છે અને [દડ ક્ય 
પોલીસ ગોળીબારમાં એ પુત્ર મરણ પામે દડ! 
છે, એવી વાત છે. એવા અનેક પિતાઓ 
હોય છે, જે પોતે ન કરી શકયા તે સંતતિ દ્વારા સિધ્ધ કરાવવા 
ચાહે છે. 

આવી એક સાવ સાચી કથા વિખ્યાત “સામ્રાજ્યવાદી“ 
પરંતુ ભારતપ્રેમી લેખક રુડયાર્ડ કિપલિંગની છે. જયારે ૧૯૧૪- 
૧૯ નું પ્રથમ વિશ્વયુધ્ધ શરૂ થયું ત્યારે પોતે તો ઉમરલાયક હતા 
એટલે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યને ખાતર પ્રત્યક્ષ લડી શકે એમ નહોતા, 
એથી દીકરા જેકને યુધ્ધમાં ધકેલ્યો. જેક (જેનું સાચું નામ જહોન. 
હંતું) નાની વયથી જ નબળી નજરો ધરાવતો હતો. એની આંખ 
કાચી હતી. એવી નજરોવાળાને લશ્કરમાં ભરતી ન કરે. પરંતુ 
પોતાને પ્રિય એવા “આદર્શ' બ્રિટિશ સામ્રાજ્યને માટેની 
લડાઇમાં ફાળો આપવાની રુડયાર્ડ કિપલિંગની અતિશય તીદ્ર 
ઝંખના હતી, આથી એમણે ભરતી અધિકારીઓ પર પોતાની 
પ્રતિષ્ઠાનું દબાણ ચલાવી તેમના છોકરાને ભરતી કરાવ્યો. ૧૮ 
વર્ષનો નબળી નજરો વાળો જેક યુધ્ધમાં ગયો ખરો, પરંતુ જે 
થવાનું હતું એજ થયું. સપ્ટેમ્બર, ૧૯૧૫ ની લૂસ ખાતેની 
લડાઇમાં છોકરો માર્યો ગયો. 

કિપલિંગ આ આઘાતથી તૂટી ગયા પછીથી કદી સ્મિત 
પણ કરી ન શકયા ! 

ઉર્દૂ એટલે મસ્જિદની ભાષા ? 

દેશના ટપાલ ખાતાએ 
આજકાલ કંવિઓ-લેખકો- 
સમાજ્સેવકોના માનમાં ] 
ટપાલટિકેટો પ્રગટ કરવાનું 
ગ્રશંસનીય કામ જરાક વધારે 
જોશથી આદર્યું છે, એ બદલ 
અભિનન્દન ઘટે; પરંતુ જોશ 


લ્ટ્શ 








કતર 14215 ર્‌ 
ક#ઇન્ટ૭ ર 
હ્્લ#ન્તદગ રુ 









ઘણી વાર અવિચારી પગલાં ભરાવે છે. કવિ અસરાર-ઉલ-હક 
“મજાઝ' ના માનમાં પાંચ રૂપિયાવાળી ટિકેટ બહાર પાડવામાં 
આવું જ અવિચારી કૃત્ય થઇ ગયાની ફરિયાદ ઊઠી છે. ટિકેટમાં 
“ભજાઝ' ની તસવીરની પાર્શ્ભૂ તરીકે મસ્જિદ દર્શાવિવામાં 
આવી છે, જ્યારે “મજાઝ' સંપૂર્ણપણે ધર્મમુકત હતા. પરંતુ 
આજકાલ દેશમાં ઉર્દૂ ભાષાને 'મુસલમાની' ભાષા ઠરાવવાની 
(અને એમ કરીને એને આમ સમુદાયોથી અળગી પાડી દેવાની) 
વૃત્તિ વકરી છે એનું પરિણામ છે એ કે ઉદૂંના એક કવિની સાથે 
મસ્જિદ ચીતરી મારી ! 

વાસ્તવમાં, ઉર્દૂ પ્રેમચંદજીની ભાષા પણ હતી, 
બ્રિજનારાયણ ચકબસ્ત, ફિરાક ગોરખપુરી, ઉપેન્દ્રનાથ અંશ્ક, 
રાજેન્દ્રસિંગ બેદી, કૃષ્ણચન્દ્ર, મલિકરામ અને રામલાલના 
સાહિત્યની ભાષા પણ હતી, 

અને મુસ્લિમોની ભાષા તરીકે ઉદ્‌ ઠસાવવામાં આવે તો 
લાખો ગુજરાતી, તમિલ, મલયાલી, કોંકણી, બંગાળી, પંજાબી 
વગેરે મુસ્લિમોનું શું ? એમની માતૃભાષા તો જે તે પ્રદેશની 
ભાષા છે, રણજિતરામ સુવર્ણચન્દ્રકથી વિભૂષિત મહમ્મદ 
માંકડની માતૃભાષા ગુજરાતી છે, 

વાત રહી “મજાઝ'ની સાથે મસ્જિદ જોડવાની, તો એ તો 
સાવ અસત્ય છે. “'મજાઝ' પૂરા ધર્મરહિત હતા. એ પ્રગતિશીલ 
લેખક સંઘના એક સ્તંભ હતા, એમની ધર્મ વિશેની વિભાવના 
વ્યકત કરતી પંકિતઓ. જોઇએ. : 

મસ્જિદોમેં મૌલવી ખુત્બે સુનાતે હી રહે, 

મંદિરોં મેં બરહમન અશ્લોક ગાતે હી રહે, 

ઇક ન ઇક દર પર જબાનેશૌક ઘિસતી હી રહી, 

આદમિયત ઝુલ્મકી ચકકીમેં પિસતી હી રહી, 

ચહબરી જારી રહી, પૈગંબરી જારી રહી, 

દીનકે પર્દેમેં જંગેઝરગરી જારી રહી. 

(ભમૌલવીઓ અને બ્રાહ્મણો મીઠી મીઠી વાતો કરતા રહ્યા 
અને માનવતા જૂલ્મની ચક્કીમાં દળાતી રહી, ઉપદેશકો 
આવ્યા, સંદેશ વાહકો આવ્યા, અને ધર્મની આડમાં લૂંટફાટ 
ચાલતી રહી.) 

વિદેશ વસીને દેશ વિષે, લખનાચં . 

એક વાચકનો એક સામાવિકને પત્રઃ 

ઝુમ્પા લાહિરીનું લેખન , 
સાચેજઅત્યન્ત સંમાર્જિત હોય છે 
- એ વાંચીને મને એશ્વર્યારાયની [ 
શેમ્પૂ માટેની જાહેર ખબરો યાદ 
આવે છે, ખૂબ જ ચપળ-ચંચળ ન 
હોય છે... ઝુમ્પાની વાર્તા વાંચતાં) [નરે 
મને લાગ્યું કે મને ચાકડે * જ 
ચડાવવામાં આવ્યો છે. મને આ “સર્વક્ષ' પ્રકારના લેખકો નથી 
ગમતાજેકિનારેખડા રહીનેપોતાનાં પાત્રોને અનેવાચકોને એવી 
રીતે ઘોંચપરોણા કરે છે જાણે પોતે દેવી સત્ત્વો હોય, આ ઇન્ડો- 
અમેરિકન કે ઇન્ડો-યુરોપીઅન લેખકો પ્રત્યે મને ધિકકાર જાગે 





જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૧૧૫ 


છે, જેઓ આ રાષ્ટ્રપતિ એવી સૂગ-નજરે જુએ છે જાણે અહીંતો. 
યુગોનો અંધકાર અને કાદવ જ હોય, અને તેઓ મૂળ અહીં 
ધરાવતાં હોતા છતાં જાણે ખૂબ ખૂબ વિકસી ચૂકેલાં પારગામીઓ 
હોય, અને હર બાબત પ્રત્યે એમની અતીવ અવનવીન તથા 
વિતમ્ર અને ભયંકર હદે સંવેદનશીલ લાગણીઓ... માફ કરજો, 
આ બધો દેખાડો માત્ર છે 
(રૂલ ક્ષન્સિસ, ફ્લેટન, અમેરિકદ, 
પ્રકાશન “આઉટલૂક', ૨૮ એપ્રિલ, ર૦૦૦) 
કવિ કેટલી વાર મરે 7 
કેરળના એક પ્રગતિશીલ કતિ કદમન્નિતા સમકૃષ્ણન્‌ 
એપ્રિલ, ૨૦૦૩ માં 9૩ વર્ષની વવે અવસાન પામ્યા. એ 
લોકસાહિત્યની પદાવલીમાં કાવ્વરચના કરતા, એઘી જનતામાં 
એમની ડવિતા આસાનીથી ઝીલાતી. 
ડદમન્નિતાના અત્સાન વિષે લખર્તા વિવેચક સી. પી. 


(લઘુકથા) 
યમુના 


સુંદરને લખ્યું - દરેક ડતિ જીવનમાં બે વાર મરણ પામે છે એક 
તો ત્યારે કે જ્યારે એ વિરાટ જનસમૂહોના હિતમાં બોલી શકે 
એ માટે લોહિયાળ અનુભવો માટે એ જાત ઘસી નાખે છે ત્યારે, 
અને પછી જયારે કવિતા એના કાબૂમાંથી છટકી જાય છે ત્યારે ! 
એ જીવતે જીત ભૂતકાળ બની જાય છે, પાછળથી એ જે કાંઇ 
લખે છે તે એનું ભૂત એના ચાળા પાડતું હોય કે એના પડઘા 
પાડતું હોય એવું જ લાગે છે. 

અલલત, આ બીજા મરણ વિષે ભાગ્વે જ કોઇ કવિ 
પોતાને ટકોર કરે છે કે વિવેચકો કશું કહેવાનું પસંદ ડરે છે. 

લૈખન-મંત્ર ? 

એફ. સ્કોટ ફિત્ઝ જિરાલ્ડે કહ્યું છે : “આપણે માત્ર 
કશુંક કહેવા માટે લખવાનું નથી, કશુંક કહેવાપણું હોય ત્યારે 
લખવાનું છે.” 

ધ 


ભગવત સુધાર 


યમુનાના શાંત શીતળ જળ વહી રહ્યાં છે. એકાએક જાણે ભરતી ન આવી હોય એમ ગંગાનાં જળ ઊમટયાં. શ્યામધવલ 


એ બે જળ વચાળે સરસ્વતીના સ્થિર જળ વહી રહ્યાં છે. 


ગંગાએ પૂછયું : “બહેનાં જમના !તારાં જળ આમ શ્યામ કેમ ? શું શ્યામ ગગનનું એ બિંબ તો નથી ને ?' 
“બહેનાં !ડ્યાં એ અફાટ અને અનંત નભ ? મારી તે શી વશેકાઈ કે તેને હું ઝીલી શકું ? 
“તો બહેનાં !આ તવ શ્યામજળનો આશિષ તને ક્યાંથી લાધ્યો ? હિમાલય તો શ્વેત બરફનો છે. તારો પિતા ધવલ અને 


તું શ્યામા ? કાંઈ સમજાતું નથી.' 


“બહેનાં !શ્યામાંગનો ભેદ તો હું હૈયે ધરબીને બેઠી છું. કોઈ મને પૂછે તો ને ?' 


વો લે હું પૂછું મારી જિસાસાને તું સંતોષ, મારી બહેનાં.' 


એ રમણીય ધન્ય પળને હું ભૂલી શકતી નથી. રામચન્દ્ર ભગતાન ચૌદ વર્ષનો વનવાસ પૂર્ણ કરીનેપાછા ફરતા હતા ત્યારે 
કેવટની નૌકામાં બિરાજને મારી જલોર્મિઓ સંગે કોમળ હસ્તે જાણે મને સ્પર્શકરતા હતા. વનવાસનાં ટાઢ, તાપ અર્ને વષાને લીધ 
અંગ વિશેષ શ્વામ થઈ ગયાં હતાં ત્યારે મેંપૂછયું: હેપ્રભુ !શ્યામાંગ થઈ ગવેલા એવા આપને અયોધ્યા શું ઓળખી શકશે ?' 


“તો હે જમુના !મૂળ રંગ પામવા હું શું કડું ?' 


હેપ્રભુ !કેવટની આશા પૂરી કરી, શબરીનાં એઠાં બોર આરોગીને એને કૃતાર્થ કરી સૌને ભક્તિનાં સુફળ દીધાં તો મને 
જરા...' શરમાઈને મેંકહ્યું: 'હેપ્રભુ !આ તમારી શ્યામલતાનો સ્પર્શ મને ન આપી શકો ભેટમાં ?' 
“જરૂર !યમુનારાણી !હું અંગે અંગે જળસ્પર્શ કરુંછું. મારો શ્યામરંગ તું અવશ્ય લૂંટાય એટલો લૂંટી લે.' અને મેં મારા 


જળતરંગો નખરિખ ઊછાળ્યા. ઓળઘોળ સ્નાન પ્રભુએ કર્યું. મેં તો ધરાઈ ધરાઈને શ્યામરંગનો સ્પર્શ લૂંટ્યો. એ પુનિત 
પ્રભુરર્શના શ્યામરંગે રંગાઈને હું તો શ્યામાંગા બની ગઈ, પ્રિવાપ્રીતમનું અતૂટ આલિંગન... તે શ્યામ ક્ષણને હું કેમ વીસરું ?' 

યમુના એ આનંદ સશ્માધિમાં જાણે ડૂબી રહી... ન 
હ્ટ્થ 


૬૧૬ 





5 ૨૦૦૮ : 


હારતા) 
સજ્યા 


ફળિયામાં સજ્યા પાથરી છે. સરવણીનો. વિધિ શરૂ 
થવામાં છે. સગપણના કે બીજા સંબંધોના દાવે કે જૂના પડોશી 
હોવાના નાતે આવીને ગોઠવાઈ ગયેલી સ્ત્રીઓની આંખોમાં 
પાર વિનાની જિજ્ઞાસા ને કુતૂહલ ડોકાઈ રહ્યાં છે. સજ્યાની 
ઢોયણીના સામે ભાગે બેઠેલા પુરુષોમાંયે જાતજાતની પડપૂછ 
ચાલતી રહી છે. ક્યારેક તેમના ઊંચા થતા અતાજો નારી વૃંદને 
ખલેલ પહોંચાડી રહ્યા છે; છતાં તેની ઉપરવટ થઈને પડપૂછ 
ચાલી રહી છે: 

અલી, સાંભળ્યું છે કે લલી આઈ ગઈ, ખરું કે ? 

ખરું શું, ખરેખરું. આજકાલથી નથી આઈ, પચીસ- 
તીસ દા'ડાથી અહીં છે ! 

હા, ગવે ગુરુવારે બેસણું હતું; તાણે ય જોઈ'તી. 
લલાભાઈના ફોટા આગેર્ય બેહીને દીવામાં ઘી પૂરતી'તી ને 
અગરબત્તીઓ કરતી'તી. 

હવે રઈ રઈને દીવા કરવા આઈ !દબાતા સ્વરે કોઈએ. 
કહ્યું ને ઉમેર્યું : લવોભાઈ હતો તાણે આઈ હોત તો. !ઠીક છે 
મારી બઈ, આઈ તો ય શું, ન ના આઈ તોય શું !! 

પણ દેખાતી કેમ નથી ? 

ઈ તો બેઠાં છે ઉપેર્ય ગેલરીમાં. આંયથી નંઈ દેખાય. 
પણ નજર નાખી રહ્યાં છે !કશુંક બહાનું કાઢી ઘરમાં આંટો 
મારી આવેલી, દૂરની સગી ખુલાસો કરે છે. 

તે નજર રાખવા ઘર બાંધીને રહી હોત તો, આ 
લવાભાઈનું મોત આવું ના થાત ! ઠીક છે, એ હતો. થોડો 
અડબાઉ, ભણ્યો ય ન'તો, કામધંધો કરવાની દાનતેય ઓછી. 
પણ એવું હતું તો ઘરનું માણસ થઈને લલીએ. બધું સંભાળી 
લેવું'તું... 

ગેલેરીમાં બેસીને બધો વિધિ જોઈ રહેલ લલી જાણે કે 
બધાથી પર હતી. કાંતિએ મેલાનો કાગળ કાચો-પાકો લખીને 
લલીને વાંચી સંભળાવેલો - 

વિ. ખેદકારક સમાચાર એ છે કે અમારા મોટાભાઈ 
પૂજ્ય લવજીભાઈ વિ. સં. ૨૦૧૩ના કારતક સુદિ બીજ ને 
મંગળવારે તા. ૨૪-૧૦-૨૦૦૬ના રોજ ટૂંકી માંદગીને કારણે 
દેવલોક પામ્યા છે. તેમની ઉત્તરક્રેયા વિક્રમ સંવત ૨૦૬૩ની 


લ્ટ્શ 


હરિકૃષ્ણ પાઠક 


૧૪ને. શનિવાર તા. ૪-૧૧-૨૦૦૧ના રોજ અમદાવાદ ખાતે 
અમારે ત્યાં રાખેલ છે. 

લિ.દઃ 

કાંતિલાલ ત્રિકમલાલ મહેતાના જય શ્રીકૃષ્ણ. 

કાગળ વાંચી સંભળાવીને પૂછયું હતુંઃ ભાભી, બરાબર 
છેને? 

લલીએ. ફક્ત ડોકું ધુણાવીને હા પાડેલી. કાંતિ જે કંઈ 
પૂછે તો લલીનો એક જ જવાબ ઃ તમને જે સૂઝે તે કરો. બધું 
બરાબર છે. ને તેની નજર સામે કંઈ કેટલું બધું તરવરી રહ્યું 
હતું. 

બેસણાને દહાડે સફેદ કાપડનો છાંયો ને આડશો 
બાંધીને, ખુરશીમાં સફેદ કાપડ પાથરી તેમાં લવજીનો ફોટો 
મૂકેલો. વર્ષો પહેલાંનો હશે, કહોને કે લગ્ન લેવાયાં તે અરસાનો 
જ હશે. બંધ ગળાનો કોટ, માથે ટૂંકી બાબરી, સુખી ઘરના 
નફકરા નબીરા જેવી મુદ્રા અને તે વયે પણ સિદ્ધ કરેલી દરેક 
પ્રકારની સ્થૂળતા ! જો કે કાંતિના ઘરમાં તો લગ્ન પછી 
લેવાયેલો ભાઈ-ભાભીનો ફોટો લટકતો હતો. પણ લલીને તો 
વિચાર આવી ગયેલો કે લવજીનો ફોટો જો અગાઉ જોવા 
મળ્યો હોત... પણ મોટું ઘર જાણી, મૂરતિયાના રંગ-ઢંગ જોયા 
વિના એનાં મા-બાપે ચાંદલા-ચૂંદડી પતાવી દીધાં. જ્યારે 
વરરાજા માંડવે પધાયા, તોરણે ચડ્યા ત્યારે લલીની 
સહિયરોની અને બીજા અનેકની આંખોમાં એવો ભાવ 
ડોકાયેલો.: ક્યાં લલી ને ક્યાં આ ? 

ફળિયામાં ચાલતી વાતોમાં પેલી સ્ત્રી કહે છે ઃ લલીએ 
સંભાળી લેવું'તું ને !- બીજી જવાબ આપે છે : તે એણે તો 
સંભાળી જલીધું ને ! 

તેતું લલીનાં વખાણ કર છ કે પછી વખોડે છે ? કશુંક 
ફોડ પાડીને કહે. 

ફોડ શું પાડવાનો, હતો. ? ભલે સાસરીનો ઉંબરો ના 
ચડી, મા-બાપનેય માથે તો નથી પડી !ને આ લવો, મૂકો એની 
પૈડ. મૂએલાનું શું કહેવું ? એનો કોઈ વાતે કશો ભલીવાર 
ખરો !હરામ હાડકાંનો, મૂઆની આંખે ય ચોખ્ખી ન'તી ! 

લલી તો સાસરીમાં દસરિયા નાહીને આવી એ સાથે જ 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૧૭ 


માને કહી દીધું હવે હુ એ ઘેર નથી જવાની ! 

એટલે ? 

એટલે એમ કે નથી જવાની તે નથી જવાની તારા 
ઘરમાંમારો રોટલો નહીં હોય તો કૂવો-હવાડો કરીશ, પણ એ 
ઘેર નથી જવાની ! 

બધાએ માન્યુ કે છોકરમત છે આ તો રહેતા રહેતા 
બધુ થાળે પડી જરો પણ લલી તો ભણવા માડી નર્સનું... બીજે 
ત્રીજે મહિને લલીને બકારીઓ થવા માંડી. મા-બાપ મૂંઝાયા. ને 
લલીના સસરાએ.તકાદો કર્યો કાં તો તમારી છોડીને વળાવો, 
નંઈ તો લખી આપો , મારો લવજી કાઈ વધારાનો નથી. 

લલીને પેટ રહ્યાની વાતે તો ભળતી કથા મંડાઈ 
સાસરીમાં તો રહી નથી ને આ ? મૂંઝાએલી માએ લલીને 
પૂછયું આનુ શુ કરવુ છે ? સઘરીને શુ કામ છે ? કાયમની 
ઉપાધિ શુ કામ લેવી ? લોક ભાતભાતતનું બોલે. 

લલીનો જૃતાબ રોકડો હતો, આ મારા ઓરતાનું ફળ 
નથી, પેલાની હતસખોરીનુ છે !આળ ઓઢાડનારનેય જવાબ 
મળી જશે. જે હોય તે છોકરો કે છોકરી, એનું મોઢુતો એ 
ઘરનુ જહશો. મારો તો અણસારેય નહીં આપુ. મારે બર્ધાના મોં 
બંધકરતા છે બાકી લાખ વાતનીએક વાત-એ ઘરનો ઉબરો 
હું ડયારેય નથી ચડવાની ! 

કાતિએ મેલાનો કાગળ વાંચી સભળાવ્યો ત્યારે જ 
લલીને એવુ સાભરી આવેલુ કે આ “તા'નો માનભર્યો ઉલ્લેખ 
બે જવખત્ત સાંભળ્યો છે એક તો.લગતની કંકોતરી આવેલી 
ત્યારે - અમાર સુપુત્ર ચિ લવજીભાઈના શુભલગ્ન, એવુ 
કશુક ને બીજુઆ પેલો લખાણો ત્યારે -અમારા મોટાભાઈ 
પુજ્ય લવજીભાઈનું ટૂંકી માદગીથી... 

લવજીને ઘરના તો ઠીક, અડોશપડોશર્ના અને નાના 
છેક્રસઈય “લયે? કહીગ,જ બોલર ડેને રી'૦/%કે 
તજન કરવુ હોય તો વળી “લલવો ય કહી નાખે,પણ એને ડશુ 
ક્યા અડતુ'તુ. એને તો એક જ ઈન્દ્રીનું જ્ઞાન હતુ !-ને એનુ 
ફળ લલીના ગર્ભમાં આકાર લઈ રહું હતું લલીને પાકો 
વિશ્વાસ હતો કે જે કંઈ અવતરશે, તે એના બાપનો અણસાર 
લઈને જ આવશે. 

લલીની માની મૂઝ્વણ ઓર વધી ગઈ જ્યારે પૂરે 
મહિને લલીને દીકરી અવતરી મોંનું થોબડું ને વાન અદલ 
એતા બાપ જેવાં ! 

ત્રિકમલાલે વચેટિયા મોકલ્યા, કહેવડાવ્યું અમારા 


જુલાઈ ર૦૦૮ ૬૧૮ 





મનમા કાંઈ નથી વહુને મોકલો તમારી દીકરી દુ'ખી નહીં 
થીય. પણ લલી ટસની મસ ન થઈ 

આઇ પાતળી નોકરી કરતી રહી. દીકરીને ઉછેરતી 
ગઈ એવા સંતોષ સાથે કેપોતાની સચ્ચાઈનો, ચારિત્યનો આ 
પુરાવો છે, ને પોતે કોઈને ભારરૂપ નથી. 

વળી કાતિનાં લગન લેવાયા. ફરી ત્રિકમલાલે સદેશો 
કહેડાવ્યો તમારી દીકરીને મોકલો, એના હાથે માંડવા મૂરત 
ને ગ્રડશાતિ કરાવશુ પણ હલી જવા રાજી ન થઈ છેલો 
સદેશો આવ્યો જાન ધોળકાથી ધંધુકા થઈને ભાવનગર 
જવાની છે છેવટ સ્ટેશને આવીને મળો, લલીને ને અમારી 
દીકરીને ભેળા કરી ઘો, સૌ સારા વાના થશે... 

ધોળકે પરણાવેલી લલીની બહેનપણી મજુ જાનમા 
સાથે હતી પછી એ લલીને મળી ત્યારે વાત કરેલી ગાડી 
ધધુકે પહોંચી કે આખું ઘર ને તારો વર આખો તાણી તાણીને 
જોતા રહ્યા. તું તો ઠીક, તારા મા-બાપ કે ભાઈ-ભૌજાઈ વિવેક 
ખાતરેય ફરક્યા નંઈ ? ગાડી ઉપડી ત્યારે ત્રિકમબાપાએ ને 
તારી સાસુએ કોઈ ભાળે નહીં એમ આખના ખૂણા લૂછી 
નાખ્યા. પણ લવજી તો કશા દેખીતા કારણ વિના કાતિ ઉપર 
ધસી ગયો. શુહાહાહીહી કરે છ !ભાતાનો ડબ્બો તો ભરેલો 
છે, ભજીયા લેવાની શી જરૂર હતી ? 

ત્‌ળતાં વે એવી જ રામાયણ થઈ ધધુકા આવ્યુકેલતો 
ફરી વિર્ફ્યો. કાતિને એની વહુના દેખતાં ઘઘલાવી નાખ્યો ને 
આખો તો એવી થઈ ગયેલી કે જોનારુ છળી ઊઠે આ 
સાંભળીને લલી ચિંતામાં પડી ગઈ અને એને અંદેશો થયેલો 
એમ કાતિ એની વહુને લઈને અમદાતાદમા નોકરી શોધીને 
નોખો થઈ ગયો... 

મંજુ પાસેથી લલીને સમાચાર મળતા રહે છે 
છ્િદ્પ્લાલઘ્. ગ્યા, શીર્થીનેપેસે રકે નેછેવર એક 
માસને અંતરે લલીની સાસુ અને તસિકમલાલ બંને ઊઠી ગયા. 

લવજી વે પેટગુજારો કરવા પહોંચ્યો અમદાવાદ 
કાતિની વહુ એને સાધે રાખવા રાજી ન હતી, ગયો મિલની 
ચાલીમાં ને એકાદ મિલમાં મજૂરીએ રહી ગયો .. પછી તો 
ગામનુ ઘર વેચી ઘરવખરી બધી કાંતિને ત્યાં મોકલી દીધી. 
ભાગે પડતા પૈસા ય કાતિને આપી દીધા. મિલો બધ પડી 
એટલે રસોડા કરવા ઊગ્યો, મોટા રસોપાઓ સાથે જવા 
લાગ્યો. મજૂરી જેમળે તે, પણ ખાવાનું તો મળે, ભાત ભાતનું 
અનેપેટભરીને... 


હ્ટ્ણ 


લલીની દીકરી પરણાવવાની થઈ, ને વળી તે મૂંઝાવા 
લાગી. જમાઈ કેવો મળશે ? હા ના કરતાં છેવટ એવો છોકરો 
શોધ્યો જેનામાં લવજીનું એકે લક્ષણ ન હોય, ને તોય લગન 
લેવાયાં તે દિવસોમાં તેની મૂંઝવણ વધતી ગઈ. એને બીકાળવાં 
સપનાં આવતાં ને છળી જ્તી - એને દેખાતું: લાલ રંગના પાયા 
ને એવા જ રંગના ઈસ - ઉપળાંની ઢોયણી, તેમાં પાથરેલું જાડું- 
ગાંઠા થઈ ગવેલ રૂનું ગાદલું, ઓરડાનું ધૂંધળું અજવાળું ને તેને 
વરૂ જેમ ફાડી ખાતો, ક્ષત-વિક્ષત કરી નાખતો લવજી... 

હિંમત કરીને લલીએ દીકરીનું લગન ઉકેલ્યું, ને વરસેક 
થયું ત્યાં મંજુએ વાવડ આપ્યા : લવજી જીવલેણ માંદગીમાં છે, 
સાંભળ્યું છે કે હવે તો દહાડા ગણે છે, વાડીલાલમાં દાખલ 
કર્યો છે. 

સાસરે વળાવેલી દીકરી અને લવજી - આ બંનેના 
ચહેરા લલીને સેળભેળ થતા લાગ્યા. દીકરીને સારા દિવસો 
હતા. પણ ડોકટરે મુસાફરીની મનાઈ કરેલી. થેલીમાં બે જોડી 
કપડાં લઈ લલી પહોંચી ગઈ હોસ્પિટલે. કાંતિને, એની વહુને 
અને.જે કોઈ આખી કથા જાણતું હતું તે બધાંને અચરજ થયું. 

લલીએ. લવજીને માથે હાથ ફેરવ્યો. પૂછયું : કેમ છે 
તમને ? મને ઓળખી ? 

લવજીને વિશ્વાસ પડતો ન હતો. અસમંજસમાં, 
અચકાતાં અચકાતાં નજર માંડીને જોઈ રહ્યો ને પૂછયું: તું તો 
લલીને (આઈગઇ,સારુંકર્યું-નેપછી આંખો બંધ કરીપડખું 
ફરી ગયો:પંદરમે.દિતસે દેહ મૂકી દીધો ત્યાં સુધી લલી ખડેપગે. 
ચાકરી કરતી રહી.કાંતિનેયપોતાનોભારહળવો થતો લાગ્યો. 
પછીનાવહેવારમાંકાંતિજેકંઈ પૂછે તેનો લલી એક જજ્વાબ 
. ઠેતીઃ તમનેસૂઝેતેમકરો.ખરચની ચિંતા ન કરશો. 


ઉત્તરક્રિયાને બે દિવસની વાર હતી. ને લલી ઊભે પગે 
ધંધુકે જઈ આવી. ખરચની જોગતાઈ કરીને સમયસર આવી 
પહોંચી. 

સજ્યા પુરાઈ ગઈ છે. વિધિ પૂરો થયો ને સરવણીનાં 
દાન શરૂ થવાં... પહેલાં તો નાનાં નાનાં દાન અપાયાં - દોરી- 
લોટો, સૂડી-સોપારી, પગરખાં-લાકડી-છત્રી, નિત્યદાન, 
ગૌદાન અને નાનાં છોકરાંવે ન રહી જાય તેમ વિદાદાનનાં 
કવર અપાયાં, સુવર્ણદાન પછી આવ્યું શૈયાદાન - લલીની 
દીકરી તો આવી નથી પણ જમાઈને તેડાવ્યા છે. નવું ગાદલું, 
નવો ઓછાડ, ઓઢવાનો ચારસો; નવું ભરેલું ઓશિકું, 
પાથરેલી સજ્યામાં ફળફળાદિ, સૂકો મેવો, ગીતાનો ગુટકો ને 
પૂજાપો મૂક્યાં છે. કાંતિના હાથમાંની લખેલી યાદી જોઈને મોટે 
અવાજેગોરમહારાજેનામ દીધું: આ શય્યાદાન લવજીભાઈની 
દીકરી સૌ. ઈન્દુમતીને - 

લવજીની દીકરીને જોવા આતુર બનેલી આંખો ભોંઠી 
પડી, ને દાન લેવા લલીનો જમાઈ આગળ આવ્યો. 

ગોરમહારાજે સૂચના આપી : આ શજ્યાનું પાથરેલું 
અધું-પધું વાળી દો, ને જરાક હાથ અડાડી લ્યો એટલે દાન 
થઈ જશે. 

જમાઈએ ગાદલું થોડુંક વાળ્યું. લાલ પાયા, લાલ રંગનાં 
ઈસ અને ઉપળાંને નવી ભરેલી પાટી ખુલ્લાં થયાં કે પહેલે માળે 
ગેલેરીમાં બેઠેલી લલીએ આવેશભરી ચીસ નાખી કહ્યું : નથી 
દેવી આ સજ્યા મારી દીકરીને; તમારે એનું કરવું હોય તે કરો, 
વેચી દ્યો - ફેંકી દયો, જેકરવું હોય તે કરો, નથી દેવી આ સજ્યા 
મારી દીકરીને !! 





વર્ષાજળ. ધરતી પર ઊતર્યા અને હળવેકથી બોલ્યાં: 
“માડી, ત્યાં સ્વર્ગમાં ગોઠતું નહોતું 
એટલે તારે ખોળે પાછાં ફયા” 
૧116 #હ્ંપ્તવ(૦[25 1તંડકલ્તં ધટ વતા 
ઢાં ૫71૫5૪ ભ'લ્ત. ર 
૧0 દ્વાતટ ધી 10૦ 01૯ડાંત વપ્યાવેતલષ 1108130૪ 
૮૦૪1૪ 9461૬ 10 40૯૦ 7૪01 1૯ 1040૯11.” 


તણખલા : રવીન્દ્રનાથનાં મૌક્તિકોમાંથી 
અનુવાદ : જર્યત મેઘાણી 


ઉસાર - ૧૮૮૮ આતાભાઈ એવન્યૂ. ભાવનગર - ૩૬૧૪૦૦૨) 


હ્ટ્શ 





જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૧૯ 


ભાસ્વાદ) 


મીતપાગલ હાલરડાનો ધ્વનિ-ૈભવ અય્યય્યો ! 


હુંપ્રેમ કરું છું 

મેંતો ખિડકીથી 
શેરીને, ચોરસ્તા, ટોળાને 
સાદડરી બોલાવા 
અલબલિયા ગલગલિયા અય્યય્યો હુપ્રેમ કરું છું 
માલણને, દરજણને, ધોબણને શરમાવી 
હાય હાય હાટની વચાળ હાથ ઝાલીને 
માગ્યુકે 
મેદી ને ઝાંઝર ને કાજળ લઇ આજે 
મારી દિલબરના ઝુલ્ફાં સજાવવા 

હુપ્રેમ કરુ છુ 
આગિયા ર્ટાકેલુ ઝીણુ અંધારુ ઓઢી 
રાત ચાદને ચડાવે ચકરાવે 
હારછૂટયા મોતી પરોતતાને.એસતાર 
ઠેરઠેર સૂરજને છાપરે ઉતારે 
હીરાથી મોંઘાદાટ ચળકમ્ડેક પરસેવા ગુલગુલગુલ ગાલે 
નેબુલબૂલ ઘઇ બોલાવેહોઠ 
ઠોઠ હુ તો સમજ્યો નઇ કાંઇ ને બજારની સમોર 
એને બાવડેથી તાણીને ચૂમી 
નેપોઠછૂટી બોરીથી તેરાતી ખાડ જેમ તણરોકી 
આ જીભમારીદયારેદવા 
અડબડિયુ ગડબડિયુ બોલી 

હુપ્રેમ કરુ છૂ 
જાણુ નઇપ્રેમ 
અને જાણુ નંઇ કેમ હવે વીતશે સવાર-સાંજ રાત 
ચિટ્ટી લખું તો શાહી લૈખણથી લસરીને ધોળા પર રેલીદે સાત. 
હવે કોને જઇ પૂછું કે શુ કરવાનું હોય ? 
છાનું બારીએ ળૈસી વાટ જોવી ? 
કેશકરાવા લેવ! ચકોરીના માળાની રાર કોર. ? 
છાજલીની હેઠ ગીત ગાવાં ? 

હુપ્રેમ કરું છું 


“૨૦૦૮ ૧૨૦ 





રાૈૈશ્યામ શમા 


કેપહેરણ ફાડીને ધૂળ અંગ અંગ ચોળી 

લઇ હાથમા અબીલ ને ગુલાલ 

ગામ છોડીને ભરદરિવે 

આઇં શપથ દેખ્યા છે રૂના પહાડ 

જેમ બરફ તરે ઓગળે ને થીજે 

તે સગેમરમરી મારી મહેબૂબા 

અલ્લા રેઅલ્લા એને લાલલાલલાલ કરી 

હેલેલૂઈઆ હેલેલૂઈઆ ડૂબુ ? હુપ્રેમ કર છું 
દિવીપ ઝતેરી સમીપે ૫, પૃ. ૯ ૧૦) 


મેમમા “હુ' નો નહિ, “તું' નો મહિમાં હોય. જ્યારે અહીં 
તો નાયક વારે વારે “હુપ્રેમ કરુ છું નો ઢહેરો પીટે છે પરંતુ 
પૂરાપાચ સોપાન-સ્તબક પરથી પસાર થતાપ્રતીત થાયકે આ 
“હુ' તો દિલબર ચકોરી' અર્થાત્‌ 'તું' ના ચકરાવે ચઢી 
બરફની જેમ ઓગળી થીજી પડયો છે પ્રેમ પ્રવાહમા, અહમ્‌ 
“ફીઝૂડ' થયો પણ ચેતના જ્યોત તો થીરકતી ફરકતી જ રહે 
છેવિરલપ્રેમગીતમા. અંતિમ પદગુચ્છમા સાચુકલું મજનૂ રૂપ 
છતુ થયુ તે આવુ, 'કે પહેરણ ફાડીને ધૂળ અંગ અંગ ચોળી / 
લઇ હાથમાં અબીલ ને ગુલાલ' લઇં નાયક પ્રવર્તે છે 

કાવ્ય પ્રેમનું, સમજી સમજીને પઢવા ડરતાં નાયકની 
વિવિધ વિનચેત્ર રગીન અવસ્થાઓમાં હોવા-ભોગવવાનું છે 
આત્મલક્ષી આલાપો પ્રલાપોમાંનું જલ્યન ભાષાની સામાન્ય 
અર્થચ્છાયાઓને અંડોળી વિલસ્યુ છે પ્રથમ સ્તબક પછી 
ત્રીજુઅનેપાંચમુ એના વિલક્ષણ નાદવેતિધ્યથી ધ્યાનાર્હ બન્યું 
છે “અલબલિર્યા ગલગલિયાં અય્યય્યો હું પ્રેમ કરું છું', 
અડબડિયુ ગડબડિયું બોલી હું પ્રેમ કરું છું કાવમાન્તે 
'હેલેલૂઇઆ હેલેલૂઇંઆ ડૂબું ? હુ પ્રેમ કરું છું” 

નાયક જ્યારે આરડી “હાય હાય હાટની વચાળ હાથ 
ઝાલીને માંગ્યું કે', વળી ત્રીજા સ્તબકર્માં એને બાવડેથી 
તાણીને ચૂમી' ઊંચે સાદે ગાય છે ત્યારે બજાર વચાળ માલણ, 
દરજણ, ધોબણ અને શેરીના ટોળાંના સમાજમાન્ય 
પ્રતિભાવોની સ્પૃહાની એસીતેસી કરે છે ઊલટાનું આ સૌ પાસે 


બ્ટ્થ 


મેંદી-ઝાંઝર-કાજળ મગાવે છે ને વિચારતો પણ નથી કે 
દિલબરનાં ઝુલ્ફાંને-મેંદી સિતાય-ઝાંઝર-કાજળ સજાવવા કામ 
નથી આવવાનાં ! છેલ્લે “લઇ હાથમાં અબીલ ને ગુલાલ' 
પ્રેયતમાને ત્રણ વાર લાલ-લાલ-લાલ કરવા નાયક નીકળતા 
ચાહે છે ત્યાં ૧૫૬૪માં જન્મેલો કવિ ક્રિસ્ટોફર માર્લો ભાવકને 
કવોટ કરવા ઉશ્કેરે છે : 

“€૦૧૯ 1100 100 ળાલ દ્વા 00 2037 1000 
કત 1/૯ 111 દા ધોર [1૯50૫૯5 [2101૯..... 

"ર્ત 1 10/11 ૃોાર્તાલ્ટ પીલ છંલ્તંડ 04 105૯૩ 
વં તવ પ1૦૫ડદ્વાવેં પિટ્ઠત્તા1 [૩૦૩૯ડ.' 

(1૯ [૮551014૯ 51101 (૦ 1પં5 1.૦૫૯) 

દિલીપ ઝવેરીનો “હીર' હીરો (રંઝા માટે ?) અબીલ- 
ગુલાલ વાંછે છે, માર્લોનો નાયક ગુલાબોની શય્યાનો શૃંગાર 
રચે છે ! 

ત્રીજો પદગુચ્છ-રોમાન્ટિક કલ્યના ગગનવર્તી 
વિંસ્તરીને “સૂરજને છાપરે ઉતારે' છે, અને સર્જક એની 
પ્રિયતમાના જાજરમાન કલોઝ-અપમાં નાયકનો સૂક્ષ્મ વૈભવ 
પ્રદર્શિત કરે છે : 'હીરાથી મોંઘાદાટ ચળકમ્ટેંક પરસેવા 
ગુલગુલગુલ ગાલે'... 

રાત્રિને મહાશક્તિ સિધ્ધ કરતી અભિવ્યક્તિ 
અન્ધકારનું અભિનવ રૂપ ચમકાવી શકી: 

આગિયા ્ટાકેલું ઝીણું અંધારું ઓઢી 

રાત્ચાંદને ચડાવે ચકરાવે. 

પાગલપ્રેમી પોતાને “ઠોઠ' જાહેર કરે છે, કે'છે “જાણું 
નઇ પ્રેમ.' ચોથા સ્તબકની એક કડી એના અભણપણાનો 


આલેખ આપે છે : “ચિડ્ડી લખું તો શાહી લેખણથી લસરીને 
ધોળા પર રેલી દે સાત' (આ “સાત' શબ્દનું ભાવકનું સ્વતંત્ર 
અર્થઘટન-સપ્તરંગી ઇન્દ્રધનુ ?) ત્રીજા અનેપાંચમા ગુચ્છમાં 
બે ઉપમા અનુપમઃ “ને પોઠ છૂટી બોરીથી વેરાતી ખાંડ જેમ 
વણરોકી જીભ' અને 'જેમ બરફ તરે ઓગળે ને થીજે તે 
સંગેમરમરી મારી મહેબૂબા.* 

અવનવા સમાસ, નામ-ક્રિયાને સંલગ્ન ડરી 
રચનાનિબધ્ધ કરવાની આ સર્જકની કાયમી ખાસિયત અહીં 
પણ પ્રસ્તુત છે. દા.ત. હાર-છૂટયાં, પોઠ-છૂટી, ચળકમ્હેંક- 
“દયા રે દયા', “અલ્લા રે અલ્લા' જેવા હવા હળવા લહેકા 
રચનાના લયને ઘૂંટે છે. 

અન્તે, સ્નેહસમુદ્રમાં ડૂબવાના તરંગતુકકા ભેળા 
“હેલેલૂઇઆ હેલેલૂઇઆ' ધ્વનિ અંશો પ્રીતપાગલ નાયકને 
બેબ્લિંગ-બબડાટ વેરતા બાળકની નિર્દોષ સ્થિતિમાંપ્રકટ કરે 
છે. સર્જક દિલીપ ઝવેરીની કળા દષ્ટિ અહીં યથાર્થ રીતિએ 
તર્કમતિ-રિઝનને છાજલી ઉપર ચઢાવી ધાર્યું નિશાન તાકી 
શકી છે. બ્રિટીશ કવિ રોબર્ટ ગ્રેવ્ઝ પણ શાહેદી પુરાવવા 
હાજર છે - 

7.૦05 ઢ 17111૫01541 141છુતતા1€ 

4 છા ડાળ ૦1 પલ પ151011 

કૉબપ્તતળટટુ ૦૫૬ 15૦૪ 

( €૦1લ્લટત /૦લ15' 1961) 

જોકે “'ઓસવાર' “સમોર' જેવા પ્રયોગો સાર્થ ગૂજરાતી 
જોડણીકોશમાં ના જડવાથી આ ક્ષણે ભાવકની બુધ્ધિ બબડી 
રહી છે, બચાવો, બચાવો... 


વર્ષાજળે જૂઈના ફૂલને હળવેકથી કહ્યું : 
“મને તારે હૈવે નિરંતર વાસ દેજે.' 
એબોલ સાયે ફૂલ નિશ્ચાસભેર ખરી પડ્યું. 
111૯ »વાંપ્તવ૦૪ પ્પંડ9લલ્તે (૦ ઘૌળ ]વ5૩પળલ, 
*(€]2 નલ 11 01૫110 [1 «ઇલબ”' 
૧1310 ]વડ 110 ડાંદાપલ્વે, “41૧૭, ઢ॥વ વે7૦[૩૪૯વ ૬૦ 
12 છુ#૦ઘળતવં. 


તણખલા : રવીન્દ્રનાયનાં મૌક્તિકોમાંથી 
અનુવાદ : જયત મેઘાણી 


ઉસાર- ૧૮૮૮ સ્#તઇભાઈ રેડન્યૂ, ભારનઝર - 33૪૦૦૨) 


રાગ મેઘ મલ્હાર 





તૈશાખ અને જેઠ મહિનાની ગરમી એટલે શરીરને જાણે 
મીણબત્તીની જેમ ઓગાળતી ! ચૈત્રમા ગુલમહોર કેવો 
સશઇલજીને તેપાર થપો હતો. હવે તો સેના ઉલ ફુલની રતાશ 
પણ ઓગળી ગઈ છે ગરમાળાનાં ફૂલો પણ હવે તો કરમાઈ 
ગયા છે જાણે સોનાનો ભાવ કેમ ઘટી ગયો હોય !આપષાઢમા 
ભગવાન જગન્નાથ ફરવા નીકળે. કાલિદાસે પણ આપાઢનો 
મહિમા ગાયો છે મોહન રાકેશનુ નાટક આપાઢ કા એક દિન 
પણ યાદ આવે આપાઢનું વાતાવરણ જ કંઈક જુદું આષાઢનું 
આકાશ એટલે ગોરભાયેલુ આકાશના ગર્ભમાં જાણે વરસાદ 
સધાયો હૌય તેવા વાદળનાં ગોટેગોટા. લેન્ડસ્કેપ સર્જવા ઈચ્છતા 
ચિત્રકારો માટે આપાઢ મહિનો અદ્ભુત છે 

આપાઢી બીજ એટલે રથયાત્રાનો તહેવાર. આપણે 
ગુજરાતમાં તો તંત્રની કસોટી પણ આ આષાઢી બીજની જ હોય 
છે આ દિવસે વરસાદના અમીછાટણા પડે તો તેને શુકન 
ગણવાની પરંપગ્ન છે ભડલીન। ભાખનાર તો. આષાઢે તીજળી 


નડ 


દ 





101168 10461210035 


100 11210 18100100 
2823: પ54068 /0/5211071)007501060 
10018115 6017101010 |82) 11 011100દ11200655 


45 $001 23 ઊં 1€1ટ13 18066181૪6 82 1680 10118310 €/0008ા૯ 


!€1૫3₹016/86૪100 111116 0811$ 10/81 ઉલટ 


7 166% જાથાંટાતં 2 101-€% 3001 (10 0002018 806 16 5310 





અભિજિત વાસ 


ગાજે તેના પરથી. વર્ષનું ભાવિ ભાખે. આષાઢી બીજથી 
ગામડાઓના ચિત્રો પન્ઞ બદલાઈ જાય. વર્ષાગ્ક્તુનો આરંભ 
શષો તેમ આષાઢી બીજ જો ગાજે તો ખેડૂતો તેને રુકનવતા 
વર્ષનો અણસાર લેખે ! 

વર્ષાના દિવસોની મજા જ કંઈક ઓર છે વરસાદ 
પહેલા, વરસાદ દરમ્યાન અને વરસાદ પછીનાં ચિત્રોનો વૈભવ 
જ જુદો જુદો છે વરસાદ પહેલા આકાશ જે રીતે ગોરભાવેલુ 
જોવા મળે તેને ચિત્રિત કરવાની મજા જુઠી છે આમ તો 
આકાશમા વાદળો શેજ જુદા જુદા સ્વરૂપે જોવા મળે. પણ 
આષાઢ શ્રાવણનાં વાદળોનો રંગ કંઈક જુદો, ક્યારેક સાવ 
સફેદ રૂ જેવા, તો કયારેક કાળા ડીલાગ. તો ડ્યારેક વળી 
મેઘધનુષની પડશ તાણીને ઊભા હોય. અને મેઘધનુપમા તતો 
સાત રંગોનો સમન્વય આ બધા દશ્યો ડોઈ સિત્રકાર કે 
ફોટોગ્રાફરને જરૂર આકર્ષે. આ વરસાદી માહોલના કેટલાંય 
ચિત્રો. અનેક ચિત્રકારોએ સજર્યાં છે ચિત્રકારોની જેમ 


જત જણાવાનું તને-૪ 
₹/6ામ6 1૪ 10 1દા 90૫ [1068 - ક 


અછગું કરી એકાત્તને 


જત જણાવવાનું તને, અળર્ગું કરી એકાતને 
લૈ નિહાળી આપણા આ રમ્ય ધૂસર ધ્વાંતને. 


અક્ષરો ઉંકલ્યે તરત ઊડી જવાનું અર્થને, 
શેષ જે રૈ તું સદા આશ્લૈષિવેં અતલાંતને. 


સત અસત ને ચર અચર, સુંદર અસૂંદર સર્વને, 


પરતા (પહ [ત 1 
000201 છ$ ઝાત લ/લ)1100 00022021 ચાલ સાંકળિયેં ફરીથી વાસ્તવિક વૈર્દાંતને. 
1600810055 1૬55૬108 
ણ એંત ચોરાસી અરણ્યોનો હવે આવી ગયો, 
110€ 914-107 (833 (01 હાત ણં (13) 18૪€ 0002 
103060 0પ જ્યોંથી નિષ્ઠસેત ધર્યા તાં પામિરવે એ પ્રાતને- 
ભઈ 
!લઇડટ081 (ર01 10120612090 લીજર 3૪20021 અવતરીશું આપણે ઈચ્છા થયે પાછીં પુન. 
(ઉ 1ત્ર08 00608331 રાઈલાજલકાડ ને ભમીશુ ભ્રાતિ મધ્યે શોધતાં ઉદ્ભ્માતને. 
400171ઉદા 8001631015 ॥103 601 
ડર લાજ્ઉશટજટ%ડઇસાઉ 000110 (૧૮ જાન્યુ, ૧૯૦૮) 
(18 730૫4 1978) રાજેન્દ્ર શુકલ 
ર )બાર્તતત ઊડ 
1ણ ઉ પેગ ૪૦ રાં 
7. 
8 ૨૦૦૮ ૧૨૨ હ્ર્શ 








ફોટોગ્રાફરો પણ આ વર્ષાત્રથ્તુના લેન્ડસ્કેપ ઝડપવાનું ચૂકે નહીં. 
આ ફક્ત આકાશ કે મેઘધનુષ પૂરતું મર્યાદિત નથી. અનેક 
પ્રકારના વરસાદી. વાતાવરણના ફોટોગ્રાફ જોવા મળે છે. 
આપણા એક ફોટોગ્રાફરે તો “શોનસુન ઈન ઈન્ડિયા' એવું સરસ 
પુસ્તક પણ પ્રગટ કર્યું છે. અને કોઈને અંગ્રેજી ફિલ્મ “મોનસુન 
વેડીંગ' પણ યાદ આવે, 

જેમ ચિત્રકળા કે ફોટોગ્રાફી કરતા કલાકારોને 
વર્ષાત્રક્તુનાં ચિત્રો સર્જવાં ગમે તેમ સંગીતકારોને માટે પણ 
વષત્રિક્તુ એવી જ આકર્ષક છે. આપણે ત્યાં શાસ્ત્રીય સંગીતમાં 
તો વર્ષાત્ર્ક્તુના ખાસ રાગો રજૂ કરવાની એક વિશિષ્ટ પરંપરા 
જોવા સાંભળવા મળે છે. વર્ષાનાં ગીતો ગાઈને રજૂકરવાની પણ 
એક જૂની પરંપરા છે. આ પરંપરામાં આપણાં અનેક પ્રચલિત 
ગીતોનો સમાવેશ થાય છે. શાંતિનિકેતનમાં તો અષાઢને 
આવકારત્તો વર્ષા ગીતોનો કાર્યક્રમ પણ થાય છે. આપણે ત્યાં 
શાસ્ત્રીય સંગીતમાં તો કેટલા બધા રાગો વર્ષાત્રિક્તુના છે. જેમ કે 
મેઘ, મલ્હાર, મેઘ મલ્હાર, મીયાં મલ્હાર, રામદાસી મલ્હાર, 
સૂર મલ્હાર, જૈત મલ્હાર, સરયુ મલ્હાર, મીરાં મલ્હાર, ગૌડ 
મલ્હાર વગેરે અનેકને ખાસ આ ત્રક્તુ દરમ્યાન જ રજૂકરવાની 
પરંપરા છે. સાવન, ઝુલા અને કજરી પણ વર્ષાત્ક્તુમાં ખાસ 
ગવાય છે. કજરી વર્ષાત્રક્તુનો ઉપશાસ્ત્રીય સંગીતનો લોકપ્રિય 


ક -ન્‍૪્જપજન્ડઝ ૪૦ ઝર કક ન્્નડરૂસ્બ્લત્સન્કન્ન્ક્ક #---:-----૦-૦૦ન-૦૬રૂ%૦-ટ *નકસ્-----૦- નૂ 


€8110/5 10011618... 


પગિંરવા1વુ [00 311061૯1055 


(0110116 10 [81/011001/- 
11000૪ 30010025510 050076 15 02811111715 0(105010€ 


29100 10173810669, 118 0201106 05501065, 
[૯81110 0100 (0/13, 810/81/5, 10 €110(200 110 €/€123110 €(04150 0116 [011112 


1011, 011011, 110૫016, 1010001/801€, 80010013 816 (/1શ0111)/ -€1/€10/111ણ0; 
1 05 €001/010€10 000000 0002 8840 1/11 102 [281 1/€080/2' 


112 00601008601/40101 180 8114210255 183 0017 €0008, 
[૯15 0૬110 (0 [106001 (01111010 ૫૪0 1800 0001 ૪18 


630 1106 1€00111/16161€1 ૫/6 0031, 
10192000! 8010511150, 5221108 £019/120/0201. 


(18 48110400 1978) 


રિ]લળવતર 5પ 
1%5તલ્તં 937 20૦ 4. 105પં 


* 14008772 /૦ ૭1 ૯2/2/2100 0/ 7000) 4/10 /5 60 ૯5560667 6/77050/77 11772) 0023 1010 
//2 2%9/904/07 0/ 4450/,//2 €0056/0૪50€55 ૭5 0/7 /૪/9 /7#/૪. 5૭1૯/8/ ૭77006 77 
£12600/212100 €/00/820 11/0૫91 1208712, (00 /0051100725/2 8/2 6 40/3/14 (000-0/2/3/ 
૩0021418 (0/2151| ૭6/00075. 

₹0/0/510 [0૦/100ઇ 62/6/1041 1 0/60 07 8/00 ૩07 /€-0/00 (8/95 0,222 87/30/0065 


લ્ટ્શ 





ગ્રકાર છે. મોટા ભાગની ક્જરીની રચનાઓમાં રાધાકૃષ્ણની 
લીલાઓનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. કજરીમાં વિપ્રલંભ શૃંગાર 
અને સંભોગ શુંગાર બંને વર્ણવાય છે. ઠુમરીની જેમ કજરીમાં 
પણ શબ્દને વિવિધ રીતે સ્વરથી રમાડવામાં આવે છે. 
મીરઝાપુર અને બનારસમાં કજરીને સાંભળવી એ એક લહાવો 
છે. 


આ મલ્હાર રાગની સાથે તાનસેન અને તાનારીરીની 
એક દંતકથા પણ જોડાવેલી સાંભળવા મળે છે. તાનસેને જ્યારે 
દરબારમાં બાદશાહના આગ્રહને માન આપીને દીપક રાગ 
પ્રસતુત કરેલો ત્યારે તેના શરીરમાં ઉત્પન્ન થયેલ અગનને ઠારવા 
માટે મલ્હાર રાગ ગાવો જરૂરી હતો. અને તે દ્વારા જ તેને શાંતિ 
મળે તેમ હતી. પણ દરબારમાં એવું કોઈ ન હતું જે મલ્હાર રાગ 
ગાઈને રજૂકરી શકે. ત્યારે તાના રીરી નામની બે બહેનોએ આ. 
મલ્હાર રાગને ગાઈને તાનસેનને શાતા આપી હતી તેવી વાર્તા 
જગજાહેર છે. રાગ મલ્હારને રજૂ કરવાથી વરસાદ વરસે તેવી 
એક માન્યતા છે. સંગીતનાં શાસ્ત્રોમાંપણ આ મતલબની વાત 
થયેલી છે તેમ કેટલાક સંગીતશોનું કહેવું છે. 

આ માન્યતાની જ્યારે વાત યાદ આવે છે ત્યારે એક 
બીજી પણ વાત યાદ આવે છે. એક વખત પંડિત જસરાજ 
સાણંદમાં ખુલ્લામાં કાર્યક્રમ આપી રહ્યા હતા ત્યારે વરસાદનાં 
ફોરાંઓ પડવાં શરૂ થયેલાં. જસરાજજીએ આ ફોરાંઓની વાત 
કરતાં કાર્યક્રમ દરમ્યાન જ કહ્યું કે આ મારા સંગીતનો પ્રતાપ. 
નહિ પણ ઈશ્વરની કૃપા છે તેમ સમજવું. 

આપણી ક્તલ્મોમાં તો. વળી વરસાદની કંઈક ઓર 
જમાવટ હોય છે, તેમાં પણ અતિનાટક (મેલોડ્રામા) રજૂ કરવા 
ઈચ્છતા દિગ્દર્શકને માટે તો વરસાદી રજૂઆત અત્યંત 
મહત્ત્વની બની રહે છે. આપણી હિન્દી ફિલ્મોમાં તો વરસાદના 
પ્રસંગો એક પ્રકારની સેન્સુઅસનેસ દર્શાવવા બતાવાય છે. 
સત્યજિત રાયની ફ્લ્મિ “પથેર પંચાલી'માં વરસાદની રજૂઆત 
અત્યંત નયનરમ્ય છે. તેમાં પણ પહેલું ફોરું જે રીતે પડે છે તે 
દિગ્દર્શકની આંખ જોઈ શકે છે. એ સૂઝને માટે માન ઉપજે છે. 
આપણા ભારતીય ફિલ્મ દિગ્દર્શકો વરસાદને જે રીતે રજૂકરે છે 
તે હોલિવુડના દિગ્દર્શકો કરતાં વધુ નાટ્યાત્મક હોય છે. અને 
એ રીતે જોતાં બોલિવુડ બધી જ રીતે હોલિવુડથી આગળ છે. 

દિગ્દર્શક ત્ઠત્વિક ઘટકે તો તેની એક ફિલ્મનું નામ 
*મેઘે ઢાક્યે તારા' રાખ્યું છે. તો એમની “સુવર્ણરેખા' ફિલ્મમાં 
વરસાદના દશ્યમાં ઉસ્તાદ બહાદુરખાને (સરોદવાદક) જે રીતે 
મીયાં મલ્હારને પાર્શ્સંગીતમાં મૂક્યો છે તે સમગ્ર દશ્ય તેના 
પરિવેશને પ્રભાવક બનાવી દે છે. ગોવિંદ નિહલાની દિગ્દર્શિત 
ફિલ્મ દષ્ટિ'માં પણ વરસાદી દશ્ય અને તેની પાછળનું કિશોરી 
આમોનકરનું, કંઠ્ચ્સંગીત અનેરું છે. આતાં તો. અનેક દશ્યોને. 
યાદ કરી શકાય છે. તેમાં પણ જ્યારે વરસાદી વાતાવરણમાં 
ગીત્તોની રજૂઆત થઈ હોય એવાં તો અનેક ગીતો યાદ આવે. 
ફિલ્મ “ગુરુ'નું “બરસો રે મેઘા મેવા' તો સ્વર નિયોજન અને 
પીડ્ચચઈઝેશનમાં પણ સરસ થયું છે. એવું જ “લમ્હે'નું ગીત 
“મેઘા રે મેઘા, તેરા મન તરસે રે પાની ક્યું બરસા રે' 3: ' 


માઈ રુ કે 


આવે, ગરજત બરસત સાવન આયો રે પણ મનમા યાદ આવે. 
અ પ્રકારના અનેક ગીતો આજે તો હોઠે ચડેલા છે અને તેના 
દશ્યો પણ યાદ આવે. આજે તો આ ગીતોને યાદ કરીએ જ 
આપણી હિન્દી ફિલ્મોમાં કલાઈમેક્સના દશ્યોને 
દશવિવામા વરસાદ ખૂબ ઉપયોગી અને મહત્ત્વપૂર્ણ રહ્યો છે 
કિલ્મોમા કેટલીક નાટ્યાત્મકતા સર્જવા માટે વરસાદનો ઉપયોગ 
ઘણા વર્ષોથી થતો રહ્યો છે પ્રચલિત સિનેમાની ફોર્મ્યુલાનો એક 
મહત્ત્વનો ભાગ વરસાદ પણ છે આપણી હિન્દી ક્લ્મોમા તૌ 
કેટલાક પ્રકારની સેન્સ્યુઆલીટી સર્જવા માટે વરસાદનું દશ્ય 
સર્જવામાં આવે છે વરસત્તા વરસાદમાં અભિનેતા અને 
અભિનેત્રી ગીતો ગાત! હોવ કે હિરોનવિલનની ધમાસાણ ફાઈટ 
ચાલતી હોય આપ્રકારના દશ્યો અત્યત કોમન છે ટીપ ટીંપ 
બરસે પાની, પાની મેં આગ લગા દે વગેરે ગીતોમા 
અભિનેત્રીના દેહના વળાકોમાથી ટપકતા પાણીના ટીપા કે 
શરીરને ચોંટી ગવેલા ભીના આછદ વસ્ત્રોથી દર્શકોની 
સેન્સ્યુઅસનેસને સ્પર્શવાનો સ્પષ્ટ અભિગમ રાખીને નિર્માતાઓ 
ટિકિટબારી તરફ જોયા કરે છે 
વરસાદમા સંગીત સાભળવાનો આનંદ પણ અનેરો છૈ 
ઘોમ ધખતા ઉનાળા પછી જ્યારૈ પહેલો વરસાદ વરસે ત્યારે 
માટીમાંથી જે એક સુગધ આવે તે પણ અનેરી હોય છે અને તે 
પણ ફક્ત પ્રથમ વરસાદના સમયે જ આવે. આમ તો જેઠ 
મહિનાની શરૂઆતથી જ આકાશનો નઝારો લદલાવો, શરૂ થાય 
છે પણ શહેરી વાતાવરણમા અને સૂર્યના પ્રકોપને કારણે 
સામાન્ય સજોગોમા અકાશ સામે જોવાનો સમય જ મળતો 
નથી, આમ પણ આકાશ અને માનવ વચ્ચે ઘણો મોટો 
અવકાશ સર્જાઈ ગયો છે ગામડા ગામમા હજી માણસ અને 
આકાશની વચ્ચે એક સબધ હતો. પણ શહેરી જીવનમાં આવો 
ડોઈ સબધ આકાશ અને માનવ વચ્ચે રહ્યો નથી. એવા 
સજોગોમા આકાશમાના વાદળાઓ જોવાની કોને ફુરસદ 
છે ? એટલે જેઠમા સર્જાતાં સફેદ કાળા વાદળોની નોંધ તળી 
કોણ રાખે ? પણ આ બધો સમય આકાશને જોવાનો અને 
માણવાનો છે તેમાં પણ રાત્રીની મજા જ વળી કંઈક જૂદી. ચૈત્ર 
વૈશાખના ચોખ્ખા, નગ્ન આકાશનાં દર્શન તો આ મહિનાઓમાં 
જ શટ પછી, ધીતે ધીડે 25. વાઇપેન્પ, ગત રણ, ગઇ, 
શરૂ કરે તે આષાઢ-શ્રાવણમા તો તે પૂર્ણરૂપે ઢંકાઈ ગયું હોય છે 
ને તારાઓ ત્તો શુ સૂર્યને પણ તેની સાથે સતાકૂકડી રમવુ પડે ! 
સગીતકારોને માટે આ જ દિવસોમાં મલ્હારતા પ્રકાર 
રજૂકરવાનો એક અદ્ભૂત અવસર મળે છે આમ તો હવે કોઈ 
તતુમા કોઈપણ રાગની રજૂઆત સંગીતકારો કરતા હોય છે તે 
ઉપરાત કેસેટ અને સીડીના જમાનામાં આ બધુ તમે ઈચ્છા પડે 
ત્યારે સાભળી શકો છો. એટલે ચોક્કસ સમયે અને ચોક્કસ 
ત્ઇતુમાં જ અમુક રાગો સાભળતાનુ રહેતું નથી તેમા પણ 
આપણી ફિલ્મોમાં તો દિગ્દર્શકને ઈચ્છા થાય ત્યારે વરસાદી 
ળતાવરણ જમાવવામાં આવે છે પણ ખાસ વર્ષાતકતુર્નુ સગીત 


નૈસર્ગિક રૂપમ સાભળવું એ પણ એક લહાવો છે વર્ષાના છે 


આગમન પૂર્વે મોરના ટહુકામાં, વાદળોના ગડગડાટ વગેરેમા 


4ઈ ર૦૦૮ ૬૨૪ 


અને વરસતા વરસાદમાં પણ એક લય હોય છે આ લયને 
માણવાને માટે મન જોઈએ. જેવી રીતે કોઈ સગીતકારની 
રજૂઆતમાં પણ એક લય હોય છે તેવો જ આ નૈસર્ગિક 
સગીતમા પણ લય હોય છે ઉસ્તાદ અમજાદ-અલીખાએ 
ત્‌ગાડેલો રાગ મીયા મલ્હાર સાભળીએ છીએ તયારે એ જ 
તપના લયનો આનંદ આવે છે 

વરસાદ પડતો હૌય ત્યારે કંઈ કામ ન કરતા વરસાદમાં 
પલળવાની (હરીન્દ્ર દવેની કવિતાની જેમ ચાવ વરસાદની 
મોસમ છે વરસતા જઈએ ) કે તેને જોવાની મને તો ખૂબ મજા 
આવે આવી મજા બીજા પણ અનેક લોકો લેતા જ હશે. ઘણી 
વખત અચાનક જ વરસાદ વરસી પડે અને બહાર પલળવા ન 
નીકળી શકાય તેવા સમવે પણ કામ થભી જતું હોયછે અને 
નજરે બારી બહાર દેખાતા વિશ્વ પર મડાઈ રહે છે અને 
વરસાદને કારણે વિચારોનો કંઈક ઓર પ્રવાહ વહેવા લાગે છે 
આ શ્રાવણ નીતર્યો સરવડે કોઈ ઝીલોજી જવી બાલમુકુન્દ 
દવેની પક્તિ પણ યાદ આવે કે માથે ગાજે મેઘલો, ડસડસ ડારે 
વીજ આપાઢે અમ આતશુ આવો આવી બીજ' જેવી મણિલાલ 
હુ પ્ટેલની પક્તિઓ સહજ ય!દ આવી જાય. વર્ષાકતુમા 
વિરહ અને શૃગારનો રસ ઝરતો હોય તેવુ લાગ્યા કરે. પુરૂષ 
અને પ્રકુતિના મિલન મટે જ જાણે વર્ષાત્રકતુ હોય તેવુ મને તો 
લાગ્યુ છે જેમ બહાર કંઈક વરસતુ હોય તેમ અદર પણ 
વરસતુ રહે વરસના બીજા દિવસો કરતા વર્ષાના દિતસો મને 
હમેર્શા વધુ રોમેન્ટીક લાગ્યા છે ફિલ્મ મેરા નામ જોકર'મા 
રાજકપુરે ફિલ્મના પહેલા અને ત્રીજા ભાગમાં વરસાદી દેશ્યોમા 
જે રોમેન્ટીસીઝમ રજૂકર્યું છે તે અદ્ભુત છે મૌહે અંગલગ જા 
બાલમા ગીત આ સદર્ભમાં ખાસ યાદ આવે. 

મનમાં ગણગણાવવા તઘા આમ પણ સાભળવા ગમે 
તેવા કેટલાક ગીતો યાદ કરું બોલે રૈ પપીહરા, પપીહરા, નિત 
ઘન બરસે, મીત પ્યાસા, નિત મન તરસે (ફિલ્મ ગુડી) 
ગરજ્ત બરસત સાવન આયો રે (ફિલ્મ બરસાત કી રાત) 
કહા સૈ આવે બદરા હો (ફેલ્મ ચશ્મેબદદુર) ડર લાગે, 
ગરજે બરસીયા “જાઓ રે જોગી તુમ જાઓ રે વે હે પ્રેમ કી. 
નગરી (ફિલ્મ આમ્રપાલી, આ ગીતમાં આમ તો વર્ષાની વાત 
ન્‌છી પણ. અડ રીત. ૨૩% મહામ, ખા ગરઝ. સ્તરલાટટ થયુ, 
હોઈ અહીં તેનો ઉલ્લેખ ડરુ છું) મેઘા છાવે આધી રાત 
(ફિલ્મ શર્મીલી, આ ગીત અલબત્ત રાગ પટદીપમાં સર્જયુ 
છે) વગેરે અનેકને યાદ કરી શકાય. 

આજે આ હખું છું યારે છેલ્લા ત્રણ-ચાર દિવસઘી 
વરસાદ અવિરત વરસી રહ્યો છે એક સમવે આ રીતે સતત 
વરસાદ વરસી રહ્યો હોવ તે સમયને હેલી કહેવામાં આવતી. 
હવે તો આવા શબ્દ પણ ચલણમા નથી. અત્યારે પણ હેલી જેવુ 
વાતાવરજ્ઞ છે અને રૂમમા પણ હવે વાતાવરણ ભીનું ભીનું ઘઈ 
ગયુ છે ભેજ એટલો બધો દીવાલો વાટે ફંટાયો છં કે મારાં પ્રિય 
પુસ્તકો બગડે નહીં તેની ચિંતા પણ મનમા કોઈક ખૂણે થઈ રહી 


હ્ટ્થ 





શાસ્ત્રીય સંગીત : મારી નજરે 





નિર્મિશ ઠાકર 


૬: ૨ઃ શાસ્ત્રીય્સગીતકારો અને એમના ગુણ-દોષ 


ઉિ્તાકથી ચાલુ) 

હવે, મને જેમાં ખાસ રસ છે તે શાસ્ત્રીય સંગીતકારોના 
અવગુણો વિશે લખવા હુંગ્રવૃત્ત થાઉ છું. ાંઈ ન કરવા કરતાં 
કાંઈક કરવું સારું. ગુણો ન ગ્રહી શકાય તો અવગુણોને ગ્રહીને 
પણ તમે શાસ્ત્રીય સંગીતમાં યથાશક્તિ પ્રદાન તો કરી જ 
શકશો, માટે હકારાત્મક અભિગમ રાખજો..... તો શાસ્ત્રોક્ત 
અવગુણો આપ્રમાણે છે... 

(૧) બેસૂરું ગાવું (અથવા વગાડવું) એ અવગુણ છે. 
આ મુખ્ય અવગુણ હોઈ, એના પર વિશેષ ધ્યાન આપશો. (જો 
કે આવું કહેવું યોગ્ય નથી, કારણ કે તમે ગાતા હો ત્યારે એના 
પ૨ જ વિશેષ ધ્યાન આપતા હોવ છો, એ કોણ નથી જાણતું 9) 
શાસ્ત્રકારોને ગળે ન ઊતરે એવી વાત પણ હું લખવામાગું છું. 
જેને તેઓ “બેસૂરાપણું' કહે છે, તે પણ કષ્ટસાધ્ય છે, એમ હું 
માનું છું. એક કુશળ શાસ્ત્રીય ગાયક કોઈ કારણસર બેસૂરા 
થઈ ગયા કે તરત હુએ બાબત પકડી શકેલો. (ઘણા લોકો મને 
કહે છે કે તમે સારી વસ્તુ ક્યારે પકડી શકશો ?) મેં તરત જ 
એને માટે “વન્સમોર' આપ્યો, તો એ મને માત્ર ખૂન્નસથી જોઈ 
શકેલા, પણ પોતાના બેસૂરાપણાને એ ફરીથી રજૂકરવામાં 
નિષ્ફળ ગયેલા. મને તો પહેલી વાર ખબર પડેલી કે પોતાના 
બેસૂગ્રપણાની પણ સંપૂર્ણ નકલ કરવી શક્ય નથી. તમે પંડિત 
જ્સરાજ જેવા દિગ્ગજ ગાયકને બેસૂરું ગાવા કહેશો, તો એ. 
એવું નહીં ગાઈ શકે, હું તમને સ્ટેમ્પ પેપર પર એ લખી 
આપવા તૈયાર છું. દુનિયાની કોઈ બાબત નિરર્થક નથી, એટલો 
સંદેશ આપવા ઘાયલ સાહેબ જેવા સમર્થ ગઝલકારે પણ આ. 
શે'ર લખ્યો છે... 

તનેપીતાં નથી આવડતું હે મૂર્ખ મન મારા 

પદાર્થ એવો ક્યો છે કે જે શરાબ નથી ! 

બેસૂરાપણું કષ્ટસાધ્ય હોય છે એમ મેં અવશ્ય કહ્યું છે, 
પણ એ ગુણ છે એમ હું કહેતો નથી, કારણ કે મને શાસ્ત્રોમાં 
વિશ્વાસ છે. પોતાના ળેસૂરાપણાની નકલ કરવામાં તમને ઘણું 
કષ્ટ પડશે, છતાં તમે એમાં સફળ નહીં થાવ. એની 
સરખામણીએ સૂરમાં ગાવું ઓછું અઘરું છે અને એ ગુણ પણ 
છે, માટે હું એનું જ સમર્થન કરીશ. 

(ર) સંદષ્ટ, મતલબ કે દાંત ભીંસીને ગાવું - એ 


લ્ટ્શ 





શાસ્ત્રની દષ્ટિએ દોષ છે. હું પણ માનું છું કે કાર્યક્રમના 
આયોજકો ઓછો પુરસ્કાર આપે, એમાં શ્રોતાઓનો કોઈ વાંક 
નથી હોતો, માટે કલાકારે એ રીતે ન ગાવું. ગાયન દ્વારા જ 
ગુસ્સો પ્રગટ કરવો જરૂરી નથી, એ માટે બીજા વિકલ્પો પણ 
છે, માટે કલાકારે દાંત ભીંસીને ન ગાવું. મોઢું વાંકું કરી 
મુદ્રાદોષ પણ પ્રગટ ન કરવો. 

(૩) નાકમાંથી ગાવું ઠીક નથી. સ્વરપેટીમાં જન્મ લેતા 
સ્વરો મુખ દ્વારા પ્રગટ થાય એ. જ સર્વથા યોગ્ય છે. આડા 
રસ્તા ઠીક નથી. મને બીડી પીનારાઓ નાકમાંથી ધૂમાડા કાઢે, 
એય ગમતું નથી. એમ તો સિલિંગકેન અને એક્ઝોસ્ટફેન - 
બંને પંખા જ છે, પણ એ. એકબીજાના વિકલ્પ ન બની શકે. 
તમે ભરઉનાળે બકાતા હો, ત્યારે હું એક્ઝોસ્ટફેન હેઠે બેસાડું, 
તો તમે બેસશો ? બંને પંખા હવા ફેંકે છે, પણ માર્ગ જૂદા છે 
ને !નાકના માર્ગે સ્વરો ન જવા જોઈએ, મુખમાર્ગ જ ઠીક છે, 
એ. હવે તો તમે સમજી શકશો ! હા, અપવાદરૂપ સંજોગોમાં 
નાકથી ગાવું ક્ષમ્ય છે. કોઈ બળજબરીથી તમારું મોઢું દબાવી 
દે, છતાં તમે સંગીત પ્રત્યેના અનન્ય પ્રેમને કારણે ગાયન 
અટકાવવા ન માગતા હો અને નાક દ્વાર ગાયન ચાલુ રાખો તો 
એ ક્ષમ્ય ગણાય, એમ મને લાગે છે. અલબત્ત, આ 
અપવાદરૂપ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાને શાસ્ત્રીય આધાર નથી 
સાંપડ્યો, એ સ્પષ્ટકરવાની મારી ફરજ છે. ટૂંકમાં, શક્ય હોય 
ત્યાં સુધી મુખ દ્વારા જ ગાવું. નાક તો શ્વાસ લેવા માટે હોય છે, 
જેની સંગીતમાં પણ આવશ્યકતા છે જ. શ્વાસ અંદર લેવો અને 
સૂર બહાર ફેંકવા, એ બંને કાર્યો કેટલાક ગાયકો. એક સાથે, 
નાક દ્વારા કઈ રીતે કરે છે એનું મને તો આશ્ચર્ય છે !આ 
ક્ષ્ટસાધ્ય બાબત પણ આવકાર્ય નથી. 

(૪) ઉદ્ધૃષ્ટ એટલે કે ચીસો પાડીને ગાવું. કોઈ 
ખાનગી વાતને લાઉડસ્પીકર દ્વારા રજૂકરો અને છતાંયે એને 
ખાનગી રાખવા માગો, એવી આ વાત છે. જ્યાં નજાકતથી 
ગાવાનું હોય ત્યાં તમે બુલંદીથી ગાવ, તો એક હાસ્યકાર તરીકે 
હું તમને અવશ્ય આવકારું (બાબત હાસ્યપ્રેરક ગણાય એટલે) 
પણ સુજ્ઞ શ્રોતાઓ એ ન જ આવકારે. 

(૫) ધૂજ્તા અતાજમાં ગાવું. આ પ્રકારનું ગાઈને ફ્લ્મિ 
સંગીતમાં તમે તલત મહેમૂદનું સ્થાન પણ કદાચ લઈ શકો, 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૨૫ 


પણ શાસ્ત્રીય સગીતમા એ ન ચાલે. શ્રોતાઓનો ડર લાગતો 
હોય તો આખો મીંચીને અને શિયાળામા ગળું ઘૂટાઈ ન જાય 
એ પ્રમાણે મફલર વીટાળી, સ્વેટર પહેરીને ગાવુ એ છતાં 
શરીર ધ્રુજે તો ચાલે, પણ એ પૂજારી સ્વરોમા નેગ્રવેશે એટલી 
કાળજી તૈવી કંપિત અવાજ શાસ્ત્રીય સગીતમા દોષપૂર્ણ 
મનાયો છે 

ઉ મોઢુફાડીનેગાવુ એપણ અવગુણ છે એને કારણે 
શ્રોતાઓ સાભળવાને બદલે મોઢુ ફાડીને આપણને જોયા કરે, 
એ યોગ્ય ન ગણાય ગાવા માટે મોઢુ ખોલવુ પડે, એ તો હુ 
સમજી શર્ડું છું, પણ ખોલવામાં અને ફાડવામા લાખ ગાડાનો 
ફેર છે કદાચ તમે નાભિ-સૂર પ્રગટ કરી રહ્યા હોવ, તો પણ 
એના ઉદ્ગમ સ્થાન સુધી જતો આતરિક માર્ગશ્રોતાઓ જોઈ 
શકે, એટલુ મોં ફાડવુ ઉચિત. નથી ગાતી, વેળા મો ફાડી 
માતેલો ગરજે” જેવુ ન લાગવુ જોઈએ. 

(9 તાલભષ્ટતા ઉર્ફે તાલ ભગ કરીને ગાયન્‌/વાદન 
કરવુ. 'તાલભ્રષ્ટતા નું ગૌરવ થઈ આવે એવુ ઉદાહરણ પણ 
તમને આપી શર્કું આપણે ત્યાં ભક્તિર્મા ઘોંઘાટનું તત્ત ઓછુ 
ને થઈ જાય એટલા ખાતર તબૂરા, ઢોલક, કાોસીજોડા, શખ 
વગેરે વગાડવામાં આવે છે ક્યારેક તો ગાનારો ભજન ગાય છે 
કે ફક્ત હોઠ ફફડાતે છે એનીયે ખબર પડતી નથી પણ, 
અહીં તાલ કે સૂરનુ મહત્ત્વ છે જ નહી, શ્રધ્ધાના બળ પર શુ 
ન થઈ શકે ? દિશા મહત્ત્વની નથી, શ્રધ્ધાના બળે મઝિલપર 
પહોંચી શકાય છે,એમ તો ગની દહીંવાળાએ પણ કહ્યુ છે 

શ્રધ્ધા જમારી લઈ ગઈ મંઝેલ ઉપર મને 

રસ્તો ભૂવી ગયો, તો દિશાઓ ફરી ગઇ 

ગાડુ ખેંચતો બળદ એનું માથુ ડાબે જમણે હલાવતો 
તમે તો જોયો જ હશે. ભજનનુ ગાડુ ખેંચાય છે ત્યારે ભક્તો 
સૂર-તાલના મોહને છોડી, બિલકુલ એ રીતે જ ડોકા ધૂણાવતા 
હોય છે સગીત દ્વારાજસગીતને તડીપાર કરીશ્રધ્ધાનાં ઊચા 
શિખરો સર થતા જોઈ ઈશ્વરને પણ કદાચ ગૌરવ થતું હશે ! 
કારણ કે ભજનના અનિવાર્ય અગરૂપે થતી “તાલભ્રષ્ટતા' જોઈ 
ઉશ્વરે ડદી કોઈ ભક્તતે શાપ આપ્યો નથી. છત્તા, તાલભ્રષ્ટતા 
એ અતગુણ છે એમ સગીતશાસ્ત્રમા લખ્યુ છે, એટલે હું પણ 
શ્રધ્ધાપૂર્વક એને સ્વીકારું છુ તાલની બહાર જઈ શકાય, 
એટલા ખાતર તાલ બનાવાયા છે - એમ આપણાથી ન જ 
મનાય. 

(૮) કાગડા જેવો અવાજ હોવો એ દોષ છે હા, 
કાગડાઓ માટેએ દોપ નથી જ, પણ 'હુ માનવી માનવ થાઉ 


( ર૦૦૮ ૬૨૬ 





તો ઘણું' એમ સુન્દરમે ખરેખર તો સગીત નિમિત્તે લખેલું, તે 
ઘણાંને ખબર નથી ! આપણે માણસની જેમ ગાઈશુ તો જ 
માણસ કહેવાઈશુ, એવો ન્યગ્યાર્થ તમે એ પંક્તિમાંથી હવે તો 
પકડી શકશો. 

(૪ માથુ ઊચુ રાખીને ગાનારો 'કરભ' કહેવાય છે, 
પણ એને ગૌરવની રીત્તે ન લેવુ “હું સ્વમાની છુ' એવુ 
માનવામા વાધો નથી, પણ સગીત દ્વારા એને સિદ્ધ કરવુ જરૂરી 
નથી, કારણ કે સગીતનું એ લક્ષ્ય નથી. સર કટા સકતે હૈ 
લેકિન સર ઝૂકા સકતે નહીં એ પક્તિને પણ તમારે જો 
શાસ્ત્રીય ગાયન દ્વારા રજૂ કરવી હોય, તો સહજ મુદ્રા 
જાળવીને ગાજો માથુ ઊચુ ના કરતા ! (સગીતના પ્રખર 
શ્ાતઓ તમારુ માથુ વાઢવા દોડે એપ્રકારની ઉશ્કેરણી ઠીક 
નથી] 

(૧૦ ગાયન/વાદનને શ્રધ્ધાના અભાવ સાથે રજૂકરી, 
પોતાના સામર્થ્ય અગે પણ શકાનો ભાવ રાખવો. શ્રધ્ધાના 
ગુણગાન તો મેં અગાઉ પણ ગાયા જ છે વાત રહી શકાની 
જાસૂસોનો તો ધધો જ શકા કરવાનો છે, છતાં એ પોતાના ૫ર 
ક્યારેય શંકા કરતા નથી, માટે જ એ વ્વસાયનુ અસ્તિત્વ 
હજી સૃધી છે સગીતમાવે બીજા પર શકા કરવાની છૂટ છે 
પણપોત્‌ાનાપરકદી્શંકા ન કરવી. 

(૧૧) રસ તિનાનુ ગાવુ અને ઉપકારક ન બનેએ રીતે 
રગોનું મિશ્રણ કરવુ. સાસરે ગયા હો અને સાસૂજીએ પીરસેલ 
કારેલાનું શાક ના છૂટકે ખાતા હો, એ રીતે સગીત રજૂકરવુ, 
એ અવગુણ છે કેટલાક સજ્જનો તો વધૈલો કંસાર દાળ 
ભાતમાં ભેળવી ખાઇ નાખે છે વિરુદ્ધ સ્વભાવની વાનગીઓનું 
મિશ્રણ આવકાર્યનથી, એક રાગમા બીજા રાગની છાયાપ્રગ્ટ 
કરો ત્યારે એ દૂધમા પાણી ભળે, એટલુ સહજ લાગતુ જોઈએ. 

સગીત દ્વારા તમારે શુપ્રગટ કરવુ, એ તમે જાણો. હુ 
તોએટલુ જ કહીશ કે તમે શુ પ્રગટ કરી રહ્યા છો, એની કમ 
સે કમ તમને તો ખબર હોવી જ જોઈએ. કોઈ શ્રોતા તમારે 
માટેએમ કહેકે “હે ઈશ્વર, તુ આને માફ કરજે !એશુ કરી 
રહ્યો છે,એનુ એને ભાન નથી ! તો મને એનહીં ગમે. 

જવાબદારીમાંથી છટકી જવું, એ હાર્યકારનો ધર્મ છે 
જવાબદારી છે !પણ શાસ્ત્રીય સંગીતમા તમારી કૅરિયર એ 
રીતે નહીં બને, માટે મને ભૂલી જજો અને સગીતમા જે કાઈ 
કરો તે જવાબદારીપૂર્વક કરજો. આ લેખ મેં મારા માટે નહીં, 


તમારા માટે લખ્યો છે એટલુ ય યાદ રાખજો ! 
ધ 


બ્રશ 


કાવાાનુવાદ 


તારો - મારો પ્રેમ 
( 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
અનુવાદ : દક્ષા વ્યાસ 


હાથમાં હાથ અને નજરમાં નજરનું પરોવાવું - 
આમ આરંભાય છે આપણાં હૈયાનો આલેખ. 


માર્ચની ચાંદની રાત છે. મહેંદીની મધુર સૌરભ વાતાવરણમાં વ્યાપી છે. 


મારી વાંસળી ઉપક્ષિત અવસ્થામાં ભોંય પર પડી છે 
અને તારોપુષ્હાર ગૂંથાયો નથી. 


ગીત સમો સરલ છે આ તારો -મારોપ્રેમ. 
તારો કેસરિયો. ઘૂંઘટ મારી આંખોમાં કેફ ભરે છે. 
તેં મારા માટે ગૂંથેલો જૂઈનો હાર હદયને સ્તુતિની પેઠે રોમાંચિત કરે છે. 


આ એક ક્રીડા છે આપવાની અને. અટકી જવાની, 
પ્રગટ કરવાની અને ફરી કશુંક છુપાવવાની; 


આછું સ્મિત, આછી લજ્જા અને વ્યર્થ પણ સુમધુર આછો તરફડાટ. 
' ગીત સમો સરલ છે આ તારો -મારોપ્રેમ. 
વર્તમાનની પેલે પાર કોઈ રહસ્ય નથી; અશક્ય માટેની કોઈ ખેંચાતાણ નથી; 
આકર્ષણની પછીતે કોઈ કાળી છાયા નથી; 
ઊંડા અંધારામાં ક્યાંય હવાતિયાં મારવાનાં નથી. 
ગીત સમો સરલ છે આ તારો -મારો પ્રેમ. 
ચિર શાંતિમાં તિલીન થઈ જતા શબ્દો છોડી આપણે અવળે માર્ગે જતાં નથી; 
અશક્ય આકાંક્ષાઓ માટે આપણા હાથ વ્યર્થ ઊંચા કરતા નથી. 
આપણે જેઆપીએ છીએ અનેપામીએ છીએ; તે પૂરતું છે. 


આપણે આપણા આનંદને એટલી હદે કચડ્યો નથી 
જેથી તેને નિચોતતાં પીડાનો આસવ ઝમે. 


ગીત સમો સરલ છે આ તારો -મારોપ્રેમ. 


(”ાલ ઉત્ાત્વલાલ” - કૃતિ ૧૬) 


બ્રશ 


પ્રથમ વર્ષાની ઝરમર 


એન. ગોપી 
અનુવાદ : રમણીક સોમેશ્વર 

ચ્રેક-ટોક વિના ધગધગતા સૂરજને 
પકડી, ધોઈ, નાખીએ. સૂકવવા 
ત્યારે વરસે છે ઝરમર વરસાદ. 
એક અઠવાડિયાથી છેતર્યા કરતાં વાદળ 
લાગ્યાં છે હવેપીગળવા 
ભીનાં થઈને સતારનાં કિરણો 
વરસવા લાગ્યાં છે ધારાઓમાં. 
આંગણાનો છોડ 
ઊડવા મઘે છે પાંખો ફેલાવીને. 
ફૂંકાતા વાયરનો સ્પર્શ 
કરે છે મલમનો લેપ ગરમીના જખ્મો પર. 
ભૂગર્ભના અગ્નિપ્રવાહો 
બોલે છે લહેરાતા ઘાસની ભાષા 
સૂર્ય જ છે જીવનદાતા 
સૂર્ય જપ્રાણોનો હરનાર 
આ તડકો છે 
ખેતરોમાં મજૂરોના પ્રાણ હરનારો 
તડકાને તરીને 
પહોંચી શકે નહીં જે કિનારે 
તે ઢળી પડે છે બેહોશ થઈને. 
દુઃખની આ સફર 
ગુસ્સો અને ધૂંધવાટ 
તડકો અને તાપ 
વિખેરાઈ જાય છે બધું જ 
વાદળના એક જ ઝપાટે. 
મનુષ્ય અનેગ્રકૃતિનો નથી જેને ભેદ 
એવા. ત્રદતુના આ ઉન્માદર્માં 
વિકસીતપ્રેમની જ્લધારામાં 
ભીંજાવા દો મને થોડીવાર 
ના, નહીં જોઈએ. છત્રી ! 





મૂળ તેલુગુના હિન્દી અનુવાદ પરથી) ' _ 


જુલાઈ ૨ 


કૌ'ક દિવસ તો 
નં 


રણજિત પટેલ “અનામી' 


કો'ક દિવસ તો આ વાદળ પણ હઠી જવાના ! 

સુખના હો કે દુઃખના, આખિર મુકત થતાના 
કૌ'ક દિવસ તતો. 

વર્ષા કાળે વાદળ ગર્જે દામિની દમકે, 

એના યોગૈ આભલુ જાણે સળગે ! 

નિર્લેપ ગગનને કશુંય ન લાગે વળગે ! 

ઉપાધિના આવા સૌ ભેદો, 

કાળપ્રવાહે જહેવાના. કૌ'ક દિવસ 


શિશિરકાળે જીર્ણ પર્ણ ખરવાનો ! 

તસન્તકાળી નવલા રૂપ ધરતાનાં, 

કાળ દેવતા કામણ કેં કરવાના ! 

પરિવર્તિત સંસારની લીલા ! 
પાક્ટતોપળતાના. કો'ક દિત્સ. 


જ્ડેતા સાથે પતિત શૈ વ્ડેવાનું ? 
ગતીપવેગે સ્હામે પૂર તરવાનુ, 
કૃતકાર્ય મૈ રવેચ્છાથી મરવાને. 
કાળકેડીએ નિર્ભવતારનાં.. 
ગાન નિરંતર ગાવાના. કો'ક દિવસ. 
સૃખનાં હો કે દુ”ખના. 
આખિરમુકત ઘવાના 
કો'ક દિવસ તો 
આ વાદળ પણ હઠી જવાના 
કૌ“ક દિવસ. 


આકેડીપ્રેમગીતોની 
બ્ર 


હાઈકુ 
છ 
ધનસુખલાલ પારેખ 


વષની હેલી, 
વનરાઇ ગજવે 
મોર ટહુકો, 

હ 


નભે ઝૂલતા 
વાદળ, ખેતરમાં 
ચાડિયો ખુશ, 


ઠઠ 


હુરીશ દોશી 


ભીના થૈએક 
પળ, નીતરવાનું 
જીવનભર ? 

૧ 
સાથેજોચાલ્યા 
ડગલા ચાર,પથ 
ઊઘડે આખો 


છ 
કેલેન્ડરનું 
ફાટેપાર્નું, કેટલુ 
લઇ સંગાથે ! 


જોઇ છે અ! વરસાદની ઝીણી ધાર સમી એકલત॥ કદી ? 


ફૂલપે લોહીના ડાઘ વિનાની જોઇ છે એકકે વ સદી ? 


કેટલા બધા રસ્તા દોડયા આજ દી” લગી - કયાંય પોંચયા છે ? 
કેટલાં બધા ઝરણા દોડયાં, સપનાં દોડયા - કયાંય ગોત્યા છે ? 


આ રસ્તા દોડે નગરો લગી, જલના મારગ બદરો લગી 


પખી રસ્તા જાય આકાશે -કન્યાએનાં નેણમાં ર્હે તગતગી 


આ રસ્તાઓ તોફરીફરીનેફરતા પાછા ઘૂથિતી કેરી વેદન્દભણી ? 
પણ આ ડેડીપ્રેમગીતોની મધમાખી શી જાય છે રે ગણગણી ! 


₹૨૦૦૮ ૬5૩૦ 





આવાદળો વરસ્યા કરે છે પંખીવર્ષો ૫૨... ! 


૦ 


યશર્વત ત્રિવેદી 


તેં કેટલાં બધાં વાદળો સોગાદમાં આપી દીધાં છે મારા મેઘમન્દ્ર શબ્દને ?! 
વર્ષાનાં ઝરણામાં કેટલા બધા ઇન્દોથી તેં પુષ્પની ઝંખનાને ઝંકૃત કરી છે ?! 


વેલ્લી પરોઢે ઊઠીને જોઉ છું તો ઘનશ્યામ વાદળાંઓ વિલાના પોર્ટિકોમાં, 
વૃક્ષોની સ્વપ્નધૂસર ડાળીઓ પર, પુષ્પો અને પર્ણોના માનમુખર સંવાદોમાં, 
બારણાપાસે રણકતા બેલચાઇમ્સ ઉપર બેઠેલા પતંગિયાની પાંખો ૫ર... 
જ્યાં પરમાત્માએ હસ્તાક્ષર ડર્યા છે એની રહસ્યલિપિથી, 

હમણાંજ પૃથ્વીનાં પ્રેમગીતો જેમ ફૂટી નીકળેલાં તૃણ્ોની જાજમ ઉપર, 
પારિજાત જેમ હીંચતા પર્લ-ગ્રેપ્રકાશના ઝીણા ઝીણા છોડ ઉપર, 
બાળકોએ. વેલ્લી પરોઢે કરેલી પ્રાર્થનાની પંક્તિઓ ઉપર, 

પ્રેમ, વિશ્વાસ અને વિસ્મયથી બીડેલી હથેળીઓ ઉપર... 


મારાં કાવો અને નવલકથામાં હજીય અન-અભિબજકત- 

વર્ષાની છાટથી ભીંજાતા વક્ષઃસ્થલ પરપ્રેમગીત લખતા આપષાઢના પ્રથમ દિવસ ઉપર, 
બેડરૂમમાં નિદ્રાધીન ગૌર ચહેરામાં પોતાનું પ્રતિબિંબ જોવા બારીમાં ડોકાતા ચંદ્ર ઉપર, 
કયારેક ટીપે ટીપે ટપકે છે શાશ્વતીનાં અશ્રુજલ જેમ શતાબ્દીઓનાં પત્રાંતરાલમાં... 


કયારેક વષધિરથી માંજીને સ્વચ્છ કરે છે પ્રાચીન વેદનાના ચહેરાને... 
આ વાદળાં કેવાં અનરાધાર વરસ્યા કરે છે પંખીવર્ષો પર... ! 
માત્ર મારી નવલકથાનું એક જ પાનું કોરું રહી ગયું છે ભીંજાયા વગર 
જયાં તારી ક્ષમા માગવાનું ભુલાઇ ગયું છે ઉપસંહાર વખતે... 


લય-લીન ! 
૭ 


યોસેફ મેકવાન 


જામ્યાં છે નભવાદળાં જલભર્યા એકે જરા ના ચસે, 
કેવો. ભાર ઝળૂંબતો નગર પે જાણે હવે શું થશે ? 
રેલ્યો જો વરસાદ તો સતતની હેલી જ જામી જશે, 
ચોપાસે તરબોળ સૌ બની પછી ડૂબાડૂબી ત્યાં થશે ! 


એવામાં દિશ ચીરતા. કડડતા મોટા કડાકા થયા - 
વીંધાઈ ધબકાર ત્યાં હદયના વેગે વહેતા રહ્યા ! 
તૂટ્યા બંધન જોરથી પવનના ભારે સપાટા વચે 
ઝીંકાતી જલધાર વાર કરતી શી વીજરૂપે હસે ! 
કેવું સ્હેજ મહીં બધુંય પલટ્યું, ચિત્રો બધાં ઓગળ્યાં, 
બિલ્ડીંગો સહ સ્કાયસ્કરેપર, ઘરો, એકાબીજાંમાં ભળ્યાં ! 
વેગીલા જલવ્ડેણ મહીં તરતું કેં ને કૈક ડૂબી વહે, 
દશ્યો આ બરબાદીનાં નજરને ર્ડંખી રહે ને દહે ! 
- ત્યાં વ્ડેણે થડ ઝાડનું સરકતું, બે પંખીડાં તે પરે 
જોઉં છું... લયલીન થે નિજમહીં કીડા કરતાં સરે ! 


લ્ર્શ 


વર્ષાવસાને ખેડૂતનું મન 
ટૂ 


ઉશનસ્‌ 


ગયા મેઘો પાછા નિજઘર ભૂતપે પૂર્ણ વરસી. 
થતાં ખાલી, ખાલીખમ ઘટ સમા, ખેતર તણાં 
ખળાંઓને ભાતે સભર કરી સ્હેજે સુવરણાં 
પૂળાની ગંજીથી છીપવી પ્રથમી ગ્રીષ્મ તરસી 
વળે ખેડૂ ગાડે કડબભરી સાંજે ઘરભણી 
ગમાણે બંધાતી હળ-બળદ જોડી ય ખુશ છે. 
પ્રસૂતા પૃથ્વીનું ઉદર ફરી થોડુંક ફશ છે. 
પરંતુ પોષાયા ઉદરસહ સંતુષ્ટ ઘરૃણી 
ખળે સોડે ડૂંડે ધનખચિત દાણા દૂધભર્યા 
અને સોડે આભે ઉડુકણસલાંવે દૂધભર્યા 
ધરા- થાનો સોડે પયની ઝમતી સેડમભર્યા 
પ્રસૂતાનાં સોડે પરિણત સ્તનો દૂધથી ઝય 
ઘરે તૃપ્તિ સાથે કણબી ખટ્યામાં જઇ પડે..” 
ચૂલે અંગારા શું જરીક તગી હુકકો ગડગઃ 


જુલાઈ 


ભારતના પુનરૃત્યાનના જ્યોતિર્ધરો 





દુષ્્તપડ્સા 


૭ : ૧ : રાજા મહારાજ - સ્વામી બ્રહ્માનન્દ 


પોતાના શિષ્યોને ઝંખતા 
શ રામકૃષ્ણ, ડાલીમંદિરનાં 
સ્થાપકૌએપોતાના નિતાસને માટે 
બંધાવેલી કોઠીની અગાશીએ 
ચડી, કોલકાત્તા નગર ભણી [ ” 
નજર નાખી, રોજ સાંજે રદન *; 
કરતા ! ભા, આજેય કોઈ ન 
આવ્ું' - એમ જ એમના મોટા 
ભાગના શિષ્યો ગુરુને ગોતતા 
આવતાના ન હતા. ભક્ત 
રામચંદ્રદત્ત પાસૈથી એમને લાટુ 
મહારાજ રોપડ્યા હત્તા સુરેન્દ્ર 
મિત્રને ત્યાં ઉત્સવ પ્રરોંગે |« 
નરેન્દ્રનાથ સાંપડ્યા હતા. એ 
રીતે, રાખાહઉપણ એમના બીજા કે.” 
ભક્તત મનમોહન મિત્ર મારફત “* ુ 
સાંપડ્યા હતા, વિધિની તિચિત્રતા તો એ હતી કે, રાખાલને 
ઠાકુર પ્રાસે લઈ જનાર મનમોહન પોતાના સગા બનેવીને લઈ 
જતા હતા ! 

આનંદમોહન ઘોષ. પૈસાદાર જમીનદાર હતા ને 
શિકરાકુલીન ગામમાં રહેતા. એમનાં પત્તી કૈલાસકામિનીએ 
૧૮૬૩ના.જાન્યુઆરીની ર૧ને મંગળવારે પુત્રને જન્મ આપ્યો, 
રખાલને જન્મ આપી પાંચ વર્ષમાં એ કૈલાસવાસી થયાં 
આનંદપોહને બીજું લગ્ન કર્યું એ હેમાંગિનીદેવીની પ્રેમાળ 
ગૌદર્મા રમર્તા રાખાઉ મોટા થતા લાગ્યા. 

ગામમાં,કદાચ, શાળા ન હતી. એટલે પુત્ર ભણી શકે 
એ માટે ઘોષ મહાશવે ઘરની પાસે વિદ્યાલય સ્થાપ્યું ત્યાં 
રાખાલને ભણવામાં હતો એટલો જ રસ રમતગમતોમાં અને 
કુસ્તીમાં હતો. અને, દુર્ગાપૂજા સમયે, માની આરતીની ઘંટા 
વાગતી હોય ત્યારે, ઝળહળતા દીપકોના તેજમાં મટર્ડુયે માર્યા 
તિના એ તાકી રહેતા અને, કોણ જાણે ક્યા, ખોવાઈ જતા. મા 
કાલીનાં ભજનમાં એ મગ્ન બની જતા. માનું નવું ભજને કાને 
પડતાં જએ કંઠસ્થ કરી લેતા તેમજ વૈષ્ણવ વેરાગીઓને કંઠે 
ગવાતાં મુરલીધર કૃષ્ણનાં ભજનો સાંભળતા એ ભાનભૂલા 


તાઇ ૨૦૦૮ “ ૬૩ર 









બની જતા, 
રાખાલ ૧ર વરસના થ્યા 
ત્યારે એમનો આગળ ભણવાનો 
પ્રશ્ન ઊભો થયો આનેદમોહન 
અ એ કશોરને કૌલકાત્તા લાલા 
કું અને પોતાનાં બીજાં પત્નીની 
બહેનને ત્યાં એની રહેવાની 
| સગવડ કરી અને પાસે આવેલી 
ટ્રેયનિંગ એકેડેમીમાં પુત્રને 
હોસાડ્યા. ત્યાં પોતાનાથી માત્ર 
ઝ 1 નવ દહાડા મોટા નરેન્ટ્રનાથના 
5 :રું પરિચધર્મા એઆણા. બંને વરશે 
ડ મૈત્રી બંધાઈ તે આજીવન ટકી 
ભ રહી. નરેન્દ્ર રાખાલને પોતે જતા 
ી [ જેઅખાડે કુસ્તી માટે લઈ ગયા 
ત અને બ્રાહ્મમમાજને 'અખાડે' 
પ્ણ લઈ ગયા. શાળામાં એ ભલે બે-ત્રણ ધોરણ પાછળ હતા 
પણ, આમ એ નરેન્દ્રના ગાઢ મિત્ર બની ગવા. પુત્રની આવી 
અભ્યાસેતરપ્રવૃત્તિઓ પિતાને નગમી -પુત્રના અભ્યાસ આડે 
એ આવતીયે હતી - એટલે, થોડાઘણા એ ઉગ્ન પણ થઈ ગયા. 
અને, કોઈની સલાહ મળતાં આનંદમોહને અઢારે પહોંચેલા 
રખાલનું લગ્ન કરી નાખ્યું. કન્યા હતી વિશેશ્વરી, આશરે ૧૧ 
વર્ષની અને સિધુલિયા મહોલ્લામાં રહેતા મનમોહન મિત્રની 
બહેન, સંબંધે સાળા એવા મનમોહન જ રાખાલના લગ્ન- 
બંધનને “્તોડવા'ના [નેમિત્ત બન્યા. એક દહાડો એ જ 

રખાવને ઇક્ષિણેશ્રર લઈ ગવા. 

લાં ઠાકુર જાણે કે વાટ જ જોતા હતા. “રાખાલ 
આયી તેપહેલા મને દર્શન થયું કેમાએએએક બાળકને મારે 
ખોળે બેસાડી દીધો ને કું કે, “આ તારો પૂત્ર છે ' થથરી. 
જઇને હું બોલ્યો . મારે, મા, વળી પુત્ર કેતો ? સસ્મિત મા 
બોલ્યાં: “સાંસારિક સંબંધથી કે દષ્ટિથી નહીં પણ, ત્યાગી, 
માનરપુત્ર.' ને તરત જ આવેલા રાખાલને જોતાં હું ઓળખી 
ગયોકેઆજએપુત્ર,” વળી, જે દિવસે રાખાલ પહેલી વાર 
હંકુરપાસે ગયા ત્તે જ દિતસે શ્રી રામકૃષ્ણને ભાવદર્શન થયેલું 


હ્ટ્શ 


: ગંગાની મધ્યમાં અચાનક શતદલ કમલ પ્રગટ્યું. એ કમલ 
પર શાશ્વત રાખાલરાજ (શોપબાલ) શ્રીકૃષ્ણનો હાથ પકડીને 
એવો જ બીજો એક ગોપબાલ ઝાંઝરના ઠમકાર કરતો નાચી 
રહ્યો છે અને એ નૃત્યને ઠેકે ઠેકે માધુર્યનો મહાસાગર હિલોળે 
ચડ્યો છે. આ દિવ્ય દર્શને બ્રાહ્મભાન ગુમાવી બેઠેલા ઠાકુર 
સન્મુખે રાખાલ આવી ઉભા : “આ એ. જ, આ એ. જ, 
જગદબાએ દેખાડેલો માનસપુત્ર, સહસ્ત્રાલ કમલ પર નર્તતો. 
કૃષ્ણસખા !' એમને થયું. 
પણ પોતાનો ઉમળકો કાબૂમાં રાખી રાખાલનું 
બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કર્યા પછી એ બોલ્યા : “સુંદર આધાર 
છૈ' અને પૂર્વપરિચિત હોય તેમ એમણે રાખાલ સાથે વાત 
માંડી : “તારું નામ ?' “રાખાલચંદ્ર ઘોષ', જવાબ મળતાં, 
એમનું હૈયું પોકારી ઊઠ્યું : “અરે એ.જ નામ, રાખાલ, વ્રજનો. 
રાખાલ.' અને સ્વજનને કહેતા હોય તેમ બોલ્યા : “પાછો 
આવજે હોં. 
રખાલના હેયામાં પણ વીજળીનો ઝબકાચે થયો અને 
“મોતી પરોવાઈ' ગયું. રાખાલનું સમગ્ર વક્તિત્વ આ મહાન 
ચુંબક તરફ આકર્ષિત થઈ ગયું. આ વ્યક્તિ આ લોકની છે 
શું ? “આ મહાપુરૂષ કોણ ? એમનાં નેત્રોમાંથી કેવાં તો અમી 
વરસતાં હતાં !' ઘેર પાછા જતાં “પાછો આવજે હોં ! એ.મધુર 
અવાજ એના કાનમાં પડઘાતો રહ્યો. એ આજ્ઞા હતી ? વત્સલ 
દોરનું બંધન હતું, ? 
અને એ દોરે થોડા દહાડા પછી રાખાલને દક્ષિણેશ્વર 
ખેંઆ. શાળા પૂરી થતાં તરત જ એ દક્ષિણેશ્વર ગયા. એકલા 
જ ઠાકુરને ઓરડે પ્રવેશતાં જ એમને લાગ્યું કે ઠાકુર ચાતકની 
માફક પોતાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. “તને અહીં આવતાં આટલો 
લાંબો સમય કેમ થયો ?' માની જેમ ઠાકુરે મીઠો ઠપકો 
આપ્યો. ઉત્તર આપવાને અસમર્થ રાખાલ શ્રી રામકૃષ્ણ સામે 
તાકી રહ્યા અને ગુરુની દષ્ટિપણ રાખાલ પર સ્થિર થઈ ગઈ 
અને બંને ભૌત્તિક જગતમાંથી ભાવ પ્રદેશમાં સરી પડ્યા. એ 
મિલન ગુરુ-શિષ્યનું હતું પણ એ મા-દીકરાનું બની ગયું. 
ચખાલને ઠાકુર માતૃસ્વરૂપે મળ્યા અને એ ઠાકુરને ખોળે ત્રણ- 
ચાર વર્ષના બાળક બની ગયા. 'એ દોડતો આવીને મારે ખોળે 
બેસી જતો, મારેખભે ચડી જતો અને, મારાથી આઘો.ખસવા 
રાજી જ ન હતો. હું પણ તેને લાડ કરીને માખણ-ઘી 
ખવચવતો.' આ શબ્દો ઠાકુરના પોતાના હૈયાના ભાવને વક્ત 
કરે છે. 
નરેન્દ્રનાથની સાથે રાખાલે બ્રાહાસમાજના સભ્ય થતી 
વેળા છાપેલા પ્રતિજ્ઞા પત્રકમાં સહી કરી કે, હું નિરાકારમાં જ 


લ્ટ્શ 


માનીશ, મૂર્તિપૂજામાં નહીં. પણ ઠાકુર પહેલી દષ્ટિએ જ 
પારખી લીધું હતું કે, 'રાખાલ સાકારના ઘરનો છે અને નરેન્દ્ર 
નિરાકારના.” એટલે, ઠાકુર પાસે આવતા થયા પછી રાખાલના 
મૂળ સંસ્કારો ભેટ કરી આવ્યા અને એ કાલીમાતાના તથા 
બીજાં મંદિરોમાં સહજ જતા થયા. રાખાલ પછી થોડાક જ 
મહિના બાદ આવનાર એમના ગાઢ મિત્ર નરેન્દ્ર રાખાલનું આ 
પરિવર્તન જોયું ને એ ઉકળી ઉઠ્યા. રાખાલે બ્રાહ્મસ્‍સમાજના 
પ્રતિજ્ઞાપત્ર પર કરેલી સહીની યાદ અપાવી. એમને નરેન્દ્ર 
“કપટી' કહ્યા. રાખાલ શું બોલે ? એ નરેન્દ્રને ટાળવા લાગ્યા. 
ઠાકુરને ખબર પડતાં એમણે કહ્યું : “જો નરેન, રાખાલ તને 
જોતાં જ ડરી જાય છે. તારે એને કશું ન કહેવું. સાકારમાં એની 
શ્રધ્ધા જાગી છે તો એ શું કરે ? નિરાકારમાં શું બધા શ્રધ્ધા 
રખી શકે ?' સાકારમાં શ્રધ્ધા માટે નરેન્દ્રનાથને આકરી 
કસોટીમાંથી પસાર થવું પડ્યું હતું. 

ઠાકુર પાસે આવજા કરતા રાખાલનું મન સંસારથી 
વિમુખ બની રહ્યું હતું તો એમના પિતા પૂરા સંસારી જીવ હતા 
અને દીકરો પણ વ્યવહારકુશળ બને અને મોટો થતાં જમીન 
જાયદાદ સંભાળે એમ એ. ઈચ્છતા હતા. રાખાલનો આ 
સાધુસંગ એમને જરાય પસંદ ન હતો. દીકરો સમજાવ્યે ન 
માન્યો એટલે એક દિવસે પિતાએ એને ઓરડામાં પૂરી દીધો. 
પણ પરાણે લદાવેલા આ વિયોગે રખાલની દક્ષિણેશ્વર જવાની 
ઈચ્છાને તીવ્ર બનાવી અને, બીજી તરફ, પોતાના લાડકાને નહીં 
જોતાં ઠાકુર પણ જગદંબા પાસે જઈ રુદન કરતા પ્રાર્થવા 
લાગ્યા કે, “મા, રાખાલ દેખાતો નથી. તેથી મારી છાતીનાં 
ફાડિયાં થઇ જાય છે. એને લાવી આપ, મા, જલદી, જલદી.' 
માએપોતાના પુત્રની આ આરતભરીપ્રાર્થના સાંભળી. દીકરાને 
પોતાની સાથે બેસાડી, આનંદમોહન પોતાના દાવાના 
કાગળોના દરિયામાં ડૂબી ગયા. એ તકનો લાભ લઈ, 
ચોરપગલે બહાર સરકી, રાખાલે સીધી દક્ષિણેશ્વરની દોટ 
મૂકી. ઠાકુર પાસે પહોંચી એમણે ત્યાં જ અઠેદ્વારકા કર્યું. 
કોર્ટના મામલામાં બાપા પણ એવા ગુંથાયેલા હતા કે સંસારની 
બીજી બધી બાબતોને અને રાખાલને પણ, ભૂલી ગયા. 
રાખાલની તપાસ કરવાનું ન હતું એમને એ માટે ન હતુંમન ન 
હતો તેમની પાસે સમય. દાવામાં સફળતા મેળવવાની આશા ન 
હત્તી ત્યાં, કોર્ટનો ચૂકાદો આનંદમોહનની તરફેણમાં આવ્યો. 
એ રાજીના રેડ થઈ ગયા. આ આનંદભર્યા હૈયા સાથે પુત્રને 
શોધતા એ દક્ષિણેશ્વર ગયા. એમને અચાનક યાદ આય્યું કે 
દીકરો રાખાલ માવિહોણો છે. 

“અરે રખાલ, જો તો જરા, તારા બાપુજી આવી રહ્યા 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૩૩ 


લાગે છે,' ઠાકુરના આ બોલે રાખાલનું ધોતિયું ઢીલુ ઘઈ ગયુ 
અને એ ર્સંતાવાનુ સલામત સ્થળ શોધવા લાગ્યા. પણ ઠાકુરે 
એમને રોક્યા અને ઠાકુરની સલાહ મુજબ એમણે પિતાજીને 
વિનયપૂર્વક પ્રણામ કર્યા. ઠાકુરે પણ રાખાલની પ્રશસા કરી. 
પોતાનાપુત્રપ્રત્યેના ઠાકુરના નિયાર્જ સ્નેહે, પુત્રના પ્ર્ફાલ્લેત 
મુખ પરથી એને ઠાકુરપાસેથી મળતા વાત્સલ્યની કલ્યનાએ 
અને ત્યાના ઉલ્લાસમય વાતાવરણે આનદમોહનના ચિત્ત પર 
શારીઅસરકરી.પુત્રનેપોતાની સાથે પાછો લઈ જવાનુ માંડી 
તાળી એલોવ્યા “ભલે રહ્યો રાખાલ આપની પાશે. પણ એને 
તરો વચ્ચે ઘેરપણ મોકલજો.' 

બીજી એકવાર દક્ષિણેશ્વર આવેલા આનદમોહનને 
ઠાકુરે રાખાલની આધ્યાત્મિક પ્રગતિની વાત કરી. ઘોષ 
મહાશયને જીતી લીધા. આનદમોહને આ વાતને પોતાના 
અભિગમથી જોઈ, “અહીં ઘણા પ્રતિષ્ઠિત લોકો આવે છે ને 
દીકરા મારફત એમના સપર્કની પણ શક્યતા છે તો દીકરો 
ભલે આપની પાસે રહ્યો પણ, વચ્ચે વચ્ચે એક-બે દહાડા ઘેર 
પણ મોકલતા રહેજો.' 

રાખાલનો લગ્નની વાત ઠાકુરના લક્ષ બહાર ન હતી. 
અને રાખાલનાં સાસુ શ્યામાસુદરીને કેટલાક હિતેચ્છુઓ 
ચેતવતાં પણ હતા કે જમાઈ તો વેરાગી થઈ ગયો છે 
મનમોહનના મા શ્યામાસુદરી દીકરી વિશ્વેશ્વરીને લઈને ઠાકુર 
પાસે ગવા. એમને પણ ઠાફુર પ્રતત આદરભક્તિ હતા 
વિશ્વેશ્વરી પ્રત્યે દષ્ટિપાત કરર્તારવેત ઠાડુરે જાણી લીધુ કે, 
“ખાલ માટે ડરવાનું કારણ નથી.' અને રખાલ પુત્ર તો, આ 
પુત્રવધુ એને પૂજ્ય મા પાસે મોકલી, એનું મોઢુ જોઈ એને 
રૂપિયો આપવાનો વહેવાર કરવા પણ કહાનુ. 

જનેતાના જેવુ હેત રાખાલ પર ઠાકુર વરસાવતા અને 
એને કેટલીક છૂટપણ મળતી. પણ રાખાલને નિરકુશ બનવા ન 
દેતા. એકવારમદિરપ્પરી,માખણનો પ્રસાદ આવ્યે, ભૂખ્યા, 
થવેલા રાખાલ કોઈને પૂછયા વિના એ ખાઈ ગયા. ધં તે કેવો 
ભૂખાવળો ને લોભિયો ! અહીં આવીને લોભ. છોડી દેવાને 
બદલે તુ તો જાતે જ ઉઠાવીને બધુ માખણ ખાઈ ગયો ! 
રાખાલ ખૂબ શરમિંદા બની ગયા, રસ્તે પડેલા એક પૈસાને 
રખાલે ઉપાડયો અને વિચાર્યું કે કોઈ ભિખારીને આપીશ. 
આ જાણતા ઠં!કુરે એમને ખખડાવા “મરઘી ન ખાનાર 
મરઘી બજારમાં શું કામ જાય ?એ.ડાવડિયાની તને જરૂરન 
હતી તો તેં ઉપાડ્યુ શુ કામ ? આમ ભલે પોતે રાખાલને 
ચેતવતા હોય પણ, બીજુ કોઈ રાખાલને આકરો બોલ 
સભળાવે તો એ બોલી ઊઠતા "અરે, એતો હજી છોડરુ છે 


8 ૨૦૦૮ ૬૧૩૪ 





એને કોઠેય ધાવણ પણ સૂકાયું નથી. એને કંઈ કહો નહીં કે 
કશુચીધો નહીં” 

એકવાર ઠાકુરની ચરણસેવા કરત રખાલે દિગ 
અનુભૂતિની થોડી જીદ કરી ઠાકુરે કંઈ ધાર્યો પ્રતિભાવ ન 
આપતા અને બે-એક મર્મભેદક વેણ કહેતા, રાખાલે તરત જ 
ચાલતી પકડી પણ, બગીચાને દરવાજેપહોંચતાં જગુડા ગળી 
ગયા. આગળ ચાલી જ ન શક્યા, ઠાકુરના ભત્રીજા 
ચમલાલના બોલાવ્યા એમને પાછા આવવુ પડ્યુ. હસીને ઠાકુર 
બોલ્યા જેમરે !ઘેરો છોડીને છટકી શક્યો શુ ?બધુ સમય 
પાક્યે જ ઘાય.' અને, એ સપ પાડ્યો પણ. એક દિવસે 
ઠાકુરની ચરણસેવા કરતા રાખાલ બાહ્યભાન ગુમાવી અંતરમાં 
સરીપડ્યા. 

પણ જેની પાસે ઘણુ હોય એ વધારે પામે !એ અંગ્રેજી 
કહેત્તી પ્રમાણે, રાખાલ પ્ણ દર્શનોના સાગરમાં ડૂબી જતા 
માગતા હતા. બીજાને થાય છે તો મને કેમ નહીં ? એભાવ 
સાઘે ગુરુપાસે જઈ એમને વીનવયા નિયમિત રીતે જપધ્યાન 
કર.' ગુરુએ માર્ગ બતાવ્યો. પણ એમા પૂરો રસ નહીં પડતાં, 
રાખાલ થોડા ઢીલા થઈ ગયા ઠાકુરે ટપાર્યા “ખૂબ લગન 
વગરની સાધના વાઝણી રહે એ ફળ ન આપે.' ઠાડુરે કહ્યુ 
“આ બોલચાબૂકે રાખાલને પૂરા સાવધ કરી દીધા.' એક 
દહાડો ઠાકુરની સાથે મંદિરમા ગયા. ઠાકુર માતાજીના 
નિજમદિરેમા ગયા અને રાખાલ સભામંડપમા બેસી જપ 
કરતા લાગ્યા, માતાજીની મૂર્તિમાશી પ્રગટી એક દિવ્ય જ્યોતિ. 
પોતાના ભણી વેગથી આવતી એમણે અનુભવી. ગભરાઈને એ 
પહોંચ ઠાકુરની સોડમા ને પછી, ઠાકુરપોતાને ઓરડે આળા 
ત્યારે રાખાલે પોતાની અનુભૂતિની વાત તેમને કરતાં, ઠાકુર 
બોલ્યા કે “તુંજ રોજ દર્શન દર્શન કહ્યા કરે છે અનેએ થતાં 
બીને ભાગી આવે છે !હવે શુ થાય ? થોડા સમવ પછી, 
રખાલસભાર્મડામા ધાનમાલેડા હતા ત્ા,અરાનક ઠાકુર 
આભબાઅનેબોલ્યા “આ લેતારે ધ્યાનમંત્ર અનેઆ જો તારા 
ઇપષ્ટદેવતા.' એ. જ દ્યણે રાખાલને પોતાના મત્રર્નું અને. 
ઈષ્ટદેવનું દર્શન થયુ અને એ આનંદસિંધુમા નિમગ્ન થઇ 
ગયા થોડા દિવસ પછી ખૂબ યત્ન છતાંય મનને એકાગ્ર 
કરવામા નિષ્ફળ જતા રાખાલ ખૂબ નિરાશ થઈ ગવા. 
વ્યથાપૂર્ણ હદયે એ ઊભા થતા હતા ત્યાં જ ગુરુ ત્યાં આવી 
ચડ્યા અને, રાખાલની કથા સાભળી, કશું જ બોલ્યા વિતા 
એમણે રાખાલની પ્રભ પર ત્રણ રેખાઓ દોરી તે ભેગા જ 
રાખાલ ધ્યાનત્રિવેણીમા સરી પડયા. પછી એ એ દશાએ 
પહોઆ કે ઠાકુરને એ કહેવા લાગ્યા “મને સસાર નીરસ 


ઠ્ટ્ણ 


લાગે છે ને કોઈ કોઈ વાર તો તમે પણ ગમતા નથી.' 

આ બધા સમયગાળા દરમિયાન, ઠાકુર પાસે બીજા 
યુવાન શિષ્યો આવતા થયા હતા. ઠાકુર એમની પ્રત્યે લક્ષ આપે 
તે જાણે કે, પોતાનામાંથી કાંઈ ભાગ પડાવતું, હોય એમ 
રાખાલને લાગતું અને એ ઉપરાંત એમની તબિયત પણ થોડી 
બગડી. સાજા થવા પિતાને ત્યાં નહીં પણ, અધર સેન, બલરામ 
જેવા ગૃહસ્થ ભકતોને ત્યાં એ ગયા. રાખાલને સાજા કરવા 
તથા એમના મનમાંથી આઘા હડસેલાયાની ગ્રંથિ અને એની 
સાથે ઉગી નીકળતા ઈર્ષા જેવા ભાવોને હટાવવા ઠાકુરે 
જગતજનનીને આર્જવભરી પ્રાર્થના કરી. બલરામના કુટુંબ 
સાથે રાખાલ મથુરા વૃંદાવનની યાત્રાએ ગયા. ત્યાંનો યમુના 
તટ, શ્રીકૃષ્ણની લીલા સાથે સંકળાયેલાં સ્થળોનો વિહાર, 
ત્યાંની સૂકી હવા, ત્યાંની ગાયો; ત્યાંનાં મોર-ઢેલો, આ સર્વેની 
અસર થઈ અને, ત્યાં ફરી તાવનો ઉથલો આવી જવા છતાં, 
રાખાલ તનમનથી સ્વસ્થ થઈ દક્ષિણેશ્વર પાછા ફર્યા. 

ઠાકુરના સમજાવ્યા રાખાલ ઘેર જતા અને પત્ની સાથે 

રહેતા પણ થયા. આ જોઈને કુટુંબીજનો એમને નોકરી કરવાનો 
આગ્રહ કરવા લાગ્યા. ઠાકુરને કાને આ વાત આવતાં એમણે 
રાખાલને કહ્યું કે, “ભગવાન માટે ગંગામાં ઠેકડો મારીને તેં 
પ્રાણ આપી દીધા છે એ. સાંભળવું, મને ગમશે, નહીં કે નોકરી 
લઈ તું કોઈની ગુલામી કરે છે. “નોકરીની જરૂર તારી બૈરી માટે 
પણ છે,' એમ હિતેચ્છુઓએ કહેતાં, ભોળા રાખાલે ઠાકુરને 
પૂછ્યું, “મારી પત્નીનું શું થશે ?' એની આ ચિંતાનો જવાબ, 
ભવિષ્ય જોનાર ઠાકુરે મૌનથી આપ્યો. વૃંદાવનથી આવ્યા પછી, 
ભાગ્યમાં લખેલો ભોગ ભોગવવા ઘેર રહેતા હતા તે, 
ભોગયોગ પૂરો થતાં પાછા ગુરુસેવામાં લાગી ગયા. કાળી 
ચૌદશની રાતે બીજા બે-ત્રણ સાથીઓ સાથે ધ્યાનમાં બેઠેલા 
રાખાલ ઊંડી ભાવાવસ્થામાં સરી પડતાં, એમની છાતીએ. 
સ્પર્શકરીને ઠાકુરે એમને પાછા ભાનમાં આણ્યા હતા. પછીથી 
એમણે શરત (સ્વામી શારદાનંદ)ને કહ્યું હતું કે, રાખાલ વિશે 
માએ ઘણું બધું બતાવ્યું છે પણ, એમાંની ઘણી વાતો કહેવાની 
મનાઈ છે.' 

આ દરમિયાન રોગગ્રસ્ત ગુરુ ત્રણ દાયકાનું 
સાધનાસ્થળ છોડી, કોલકાતાના ઉપનગર કાશીપુરના વાસી 
બન્યા હતા. ઠાકુરના બીજા શિષ્યોની જેમ રાખાલ પણ ત્યાં 
આવી ગુરુસેવામાં જોડાઈ ગયા. શ્રી રામકૃષ્ણનો કાશીપુર 
નિવાસનો આઠ મહિનાનો ગાળો એમના શિષ્યોના ઘડતરનો 
સુવર્ણદાન બની ગયો. રાખાલના ચિત્ત પરથી સંસારની 


હ્ટ્શ 


આસક્તિ દૂર થતી ગઈ અને તેની સાથે, તેમનામાં 
ભક્તિવૈરાગ્યનાં પૂર ચડવા લાગ્યાં, રાખાલને કોઈએ પુત્ર 
જન્મની વધામણી આપી તો પણ સાંસારિક આનંદથી એ 
વિચલિત ન થયા. ઠાકુર માટે આની નવાઈ ન હતી. 

પોતાના બીજા શિષ્યોની નેતાગીરી નરેન્દ્રને સોંપતાં ગુરુ 
એક વાર બોલ્યા હતા: “રાખાલમાં રાજ્બુધ્ધિ છે. એ ધારે તો 
વિશાળ રાજ્ય ચલાવી શકે તેમ છે.' નરેન્દ્રે બીજા 
ગુરુભાઈઓને કહ્યું : “આજથી રાખાલને આપણે રાજા કહી 
બોલાવશું.' ત્યારથી ગુરુભાઈઓમાં તે “રાજા' તરીકે અને 
પછીથી, સંઘમાં, “રાજા મહારાજ' તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા 
હતા. અને સમય જતાં “રાજા' ખસી જઈ, એ 'મહારાજ' 
તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા હતા. 

ઠાકુરની તબિયત ઉત્તરોત્તર વધારે બગડતી જતી હતી 
પણ એમનીપ્રસન્નતા, શિષ્ય વત્સલતા અને સમસ્ત જગતના 
કલ્યાણની વૃધ્ધિ અખંડ જ રહી હતી.૧૮૮૬ના ઓગસ્ટની 
૧૫મીની મધરાત બાદ એક કલાક વીત્યે ઠાકુરે મહાસમાધિ 
લીધી હતી અને રાખાલ તથા બીજા ગુરુભાઈઓ જાણે કે 
નોધારા બની ગયા હતા. વરાહનગરમાં મઠની માટે ભાડે 
મકાન લેવાનું થતાં રામકૃષ્ણ મઠ અવિધિસર અસ્તિત્વમાં 
આવો હતો. ત્યાં જપ, ધ્યાન, સાધનાની મસ્તી હતી અને એ 
ભૂખનાં તથા બીજી અનેક અગવડોનાં દુઃખને હળવાંફૂલ 
બનાવતી હતી. રાખાલને ત્યાંથી ઘેર લઈ જવા આવેલા પિતાને 
એમણે વિવેકસભર પણ સ્પષ્ટ ભાષામાં પાછા રવાના કર્યા 
હતા. જો કે એમના - અને બીજા સાથીઓનાં - અંતરમાં 
દિશાશૂન્યતાની, ઠાકુરના વિરહની અને માર્ગદર્શનના 
અભાવની અને અસફળતાની આગ પણ સળગતી હતી. 

આખરે, સાક્ષાત્કારની પોતાની ભૂખને સંતોષવા, 
મોટાભાઈ નરેન્દ્રની રજા લઈ એ. પ્રથમ શારદામા સાથે 
યાત્રાએ ઉપડી ગવા. ત્યાં મહારાજની તબિયત બગડતાં, 
બલરામ બસુએ.એમનેપોતાને ત્યાં આવતા આગ્રહ કર્યો. પણ 
બહ્માનંદને આ પણ બધાં બંધનો લાગતાં એ વરાહનગર 
મઠમાં પાછા આવ્યા. એકાંતમાં સાધના કરવાની એમની 
અદમ્ય ઈચ્છા ૧૮૮૯ના અંતમાં એમને ઉત્તરાખંડ લઈ ગઈ. 
મોટાભાઈ વિવેકાનન્દ મહારાજને પૂરા ઓળખતા હોવાથી 
એમની તપશ્ચર્યા દરમિયાન એમનું ધ્યાન રાખવા, ગુરુભાઈ 
સુબોધાનન્દને સાથે મોકલ્યા. ત્રણેક મહિના વારાણસીમાં 
પ્રમદાદાસ મિત્રના બગીચામાં એકાંતમાં રહી એ ભિક્ષાન્ન૫ર 
નભતા, તપસ્યાગંગામાં ડૂબી ગયા. ત્યાંથી એ બંને ગુર્ભાઈઓ 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૩૫ 


લાગે છે,' ઠાકુરના આ બોલે રાખાલનું ધોતિયુ ઢીલું થઈ ગર્યું 
અને એ સતાવાનું સલામત સ્થળ શોધવા લાગ્યા. પળ ઠાફરે 
એમને રોક્યા અને ઠાકુરની સલાહ મુજબ એમણે પિતાજીને 
વિનયપૂર્વક પ્રણામ કર્યા. ઠાકુરે પણ શખાલની પ્રશસા કરી 
પોતાના પુત્ર પ્રત્યેના ઠાકુરના નિવયાર્જ સ્નેહે, પુત્રના પ્રફુલ્લિત 
મુખ પરથી એને ઠાકુર પાસેથી મળતા વાત્સલ્યની કલ્યનાએ 
અને ત્યાના ઉલ્લાસમય વાતાવરણે આનદમોહનના ચિત્ત પર 
સારી અસર કરી. પુત્રને પોતાની સાથે પાછો લઈ જવાનુ માંડી 
તાળી એલોલ્યા “ભલે રહ્યો રાખાલ આંપની પાસે. પણ એને 
વચ્ચે વચ્ચે ધેરપણ મોકલજો ' 

બીજી એકવાર દક્ષિણેશ્વર આવેલા આ્નંદમોહનને 
હાડુરે શખાલની આધ્યાત્મિક પ્રગતિની વાત કરી ઘોષ 
મહાશયને જીતી લીધા. આનદમોહને આ વાતને પોતાના 
અભિગમથી જોઈ, “અહીં ઘણા પ્રતિષ્ઠિત લોકો આવે છે ને 
દીકરા મારફત એમના સપર્કની પણ શક્યતા છે તો દીકરો 
ભલે આપની પાસે રહ્યો પણ, વચ્ચે વચ્ચે એક-બે દહાડા ઘેર 
પણ મોકલતા રહેજો.' 

રાખાલનો લગ્નની વાત ઠાકુરના લક્ષ બેહાર ન હતી, 
અને રાખાલના સાસુ શ્યામાસુંદરીને કેટલાંક હિતેચ્છુઓ 
ચેતવતાં પણ હતાં કે, જમાઈ તો વેચાંગી થઈ ગયો છે 
મનમોહનના મા શ્યામાસુંદરી દીકરી વિશ્વેશ્વરીને લઈને ઠાકુર 
પાસે ગયાં. એમને પણ ઠાકુર પ્રત્યે આદરભક્તિ હતાં 
વિશ્વેશ્વરી પ્રત્યે દષ્ટિપાત કરતાવેંત ઠાકુરે જાણી લીધુ કે, 
'રાખાલ માટે ડરવાનું કારણ નથી.' અને રાખાલ પુત્ર તો, આ 
પુત્રવધુ. એને પૂજ્ય મા પાસે મોકલી, એનુ મોઢું જોઈ એને 
રૂપિયો આપતાનો વહેવાર કરવા પણ કહાવ્યુ. 

જનેતાના જેવુ હેત રાખાલ પર ઠાકુર વરસાવતા અને 
એને કેટલીક છૂટપણ મળતી. પણ રાખાલને નિરંકુશ બનવા ન 
રેતા.એકપરમટિતિમાંથી,મમરનોપ્રસદદગ્માતે. ભમ્યા, 
થયેલા રાખાલ કોઈને પૂછયા વિના એ ખાઈ ગયા. વુ તે કેવો 
ભૂખાવળો ને લોભિયો ' અહીં આવીને લોભ છોડી દેવાને 
બદલે તુ તો જાતે જ ઉઠાવીને બધુ માખણ ખાઈ ગયો ! 
રાખાલ ખૂબ શરમિંદા બની ગયા. રસ્તે પડેલા એક પૈસાને 
રખાલે ઉપાડ્યો અને વિચાર્યું કે, “કોઈ ભિખારીને આપીશ.' 
આ જાણતા ઠંકુરે એમને ખખડાવ્યા “મરઘી ન ખાનાર 
મરઘી બજારમાં શુ કામ જાય ? એ કાવડિયાની તને જરૂરન 
હતી તો તેં ઉપાડ્યુ શુ કામ ? આમ ભલે પોતે રાખાલને 
ચેતવતા હૌય પણ, બીજુ કોઈ રાખાલને આકરો બોલ 
સભળાવે તોએ બોલી ઊઠતા “અરે,એ તો હજી છોકરુ છે 


# ૨૦૦૮ ૬૧૩૪ 





એને કોઠેય ધાવણ પણ સૂકાયું નથી. એને કંઈ કહો નહીંકે 
કંશુચીધો નહીં” 

એકવાર ઠાકુરની ચરણસેવા કરતા રાખાલે દિય 
અનુભૂતિની થોડી જીદ કરી. ઠાકુરે કંઈ ધાર્યો પ્રતિભાવ ન 
આપતા અને બે-એક મર્મભેદક વેણ ડહેતા, રાખાલે તરત જ 
ચાલતી પકડી પણ, બગીચાને દરવાજે પહોંચતાં જ ગુડા ગળી 
ગયા. આગળ ચાલી જ ન શક્યા ઠાકુરના ભત્રીજા 
રામલાલના બોલાવા એમને પાછા આવવું પડ્યુ. હસીને ઠાકુર 
બોલ્યા 'મરે !ઘૈરો છોડીને છટકી શક્યો શુ ? બધુ સમય 
પાક્યે જ થાય.' અને, એ સમય પાક્યો પણ એક દિવસે 
ઠાકુરની ચરણસેવા કરતા રાખાલ બાહ્યભાન ગુમાવી અંતરમા 
સરીપડ્યા. 

પણ જેની પાસે ઘણુ હોય એ વધારે પામે !એ અંગ્રેજી 
કહેતી પ્રમાણે, રાખાલ પણ દર્શનોના સાગરમાં ડૂબી જવા 
માગતા હતા. બીજાને થાય છે તૌ મને કેમ નહીં ? એ ભાવ 
સાથે ગુરુ પાસે જઈ એમને વીના “નિયમિત રીતે જપધ્યાન 
કર.' ગુરુએ માર્ગ બતાવો. પણ એમા પૂરો રસ નહીં પડતા, 
રાખાલ થોડા ઢીલા થઈ ગયા. ઠાકુરે ટપાર્યા 'ખૂબ લગત 
વગરની સાધના વાંઝણી રહે એ ફળ ન આપે.' ઠાકુરે કહ્યુ 
'આ બોલચાબૂકે રાખાલને પૂરા સાવધ કરી દીધા ' એક 
દહાડો ઠાકુરની સાથે મદિરમા ગયા. ઠાકુર માતાજીના 
નિજમદિરમાં ગયા અને રાખાલ સભામડપમા બૈસી જપ 
કરતા લાગ્યા. માતાજીની મૂર્તિમાથી પ્રગટી એક દિવ્ય જ્યોતિ. 
પોતાના ભણી વેગથી આવતી એમણે અનુભવી.ગભરાઈને એ 
પહોંઆ ઠાકુરની સોડમાં ને પછી, ઠાકુર પોતાને ઓરડે આવયા 
ત્યારે રાખાલે પોતાની અનુભૂતિની વાત તેમને કરતા, ઠાકુરે 
બોલ્યાકે 'તુજરોજ દર્શન દર્શન કહ્યા કરે છે અને એથતા 
બીને ભાગી આવે છે !હવે શું થાવ ? થોડા સમય પછી, 
ગૂખાહ.સભામલમદધાતમાબેડડતા ત્ઇ,અગાતક,ડકુર. 
આવ્ાાઅનેબોલ્યા “આ લેતારોધ્યાનમત્ર અને આ જો તારા 
ઉષ્ટદેવતા.' એ જ ઘણે રાખાલને પોતાના મંત્રનું અને 
ઈષ્ટદેવનુ દર્શન થયું અને એ આનદસિંધુમા નિમગ્ન થઈ 
ગયા. થોડા દિવસ પછી ખૂબ યત્ન છતાંય મનને એકાગ્ર 
કરવાર્મા નિષ્ફળ જતા રાખાલ ખૂબ નિરાશ થઈ ગયા. 
વ્યથાપૂર્ણ હદયે એ ઊભા થતા હતા ત્યા % ગુરુ ત્યાં આવી 
ચડ્યા અને, રાખાલની કથા સાંભળી, કશુ જ બૌલ્યા વિના 
એમણે રાખાલની પ્રભ પર ત્રણ રેખાઓ દોરી તે ભેગા જ 
રાખાલ ધ્યાનત્રિવેણીમાં સરી પડ્યા પછી એ એ દશાએ 
પહોંચ્યા કે ઠાકુરને એ કહેવા લાગ્યા મને સંસાર નીરસ 


હ્ટ્ણ 


લાગે છે ને કોઇ કોઈ વાર તો તમે પણ ગમતા નથી.' 

આ બધા સમયગાળા દરમિયાન, ઠાકુર પાસે બીજા 
યુવાન શિષ્યો આવતા થયા હતા. ઠાકુર એમની ગ્રત્યે લક્ષ આપે 
તે જાણે કે, પોતાનામાંથી કાંઈ ભાગ પડાવતું હોય એમ 
રાખાલને લાગતું અને એ. ઉપરાંત એમની તબિયત પણ થોડી 
બગડી. સાજા થવા પિતાને ત્યાં નહીં પણ, અધર સેન, બલરમ 
જેવા ગૃહસ્થ ભક્તોને ત્યાં એ ગયા. રાખાલને સાજા કરવા 
તથા એમના મનમાંથી આઘા હડસેલાયાની ગ્રંથિ અને એની 
સાથે ઉગી નીકળતા ઈર્ષા જેવા ભાવોને હટાવવા ઠાકુરે 
જગતજનનીને આર્જવભરી પ્રાર્થના કરી. બલરામના કુટુંબ 
સાથે રાખાલ મથુરા વૃંદાવનની યાત્રાએ ગયા. ત્યાંનો યમુના 
તટ, શ્રીકૃષ્ણની લીલા સાથે સંકળાવેલાં સ્થળોનો વિહાર, 
ત્યાંની સૂકી હવા, ત્યાંની ગાયો, ત્યાંનાં મોર-ઢેલો, આ સર્વેની 
અસર થઈ અને, ત્યાં ફરી તાવનો ઉથલો આવી જવા છતાં, 
રાખાલ તનમનથી સ્વસ્થ થઈ દક્ષિણેશ્વર પાછા ફર્યા. 

ઠાકુરના સમજાવા રાખાલ ઘેર જતા અને પત્ની સાથે 

રહેતા પણ થયા. આ જોઈને કુટુંબીજનો એમને નોકરી કરવાનો 
આગ્રહ કરવા લાગ્યા. ઠાકુરને કાને આ વાત આવતાં એમણે 
રાખાલને કહ્યું કે, “ભગવાન માટે ગંગામાં ઠેકડો મારીને તેં 
પ્રાણ આપી દીધા છે એ સાંભળવું મને ગમશે, નહીં કે નોકરી 
લઈ તું કોઈની ગુલામી કરે છે. “નોકરીની જરૂર તારી બૈરી માટે 
પણ છે,' એમ હિતેચ્છુઓએ કહેતાં, ભોળા રાખાલે ઠાકુરને 
પૂછ્યું, “મારી પત્નીનું શું થશે ?' એની આ ચિંતાનો જવાબ, 
ભવિષ્ય જોનાર ઠાકુરે મૌનથી આપ્યો. વૃંદાવનથી આવ્યા પછી, 
ભાગ્યમાં લખેલો ભોગ ભોગવવા ઘેર રહેતા હતા તે, 
ભોગયોગ પૂરો થતાં પાછા ગુરુસેવામાં લાગી ગયા. કાળી 
ચૌદશની રાતે બીજા બે-ત્રણ સાથીઓ સાથે ધ્યાનમાં બેઠેલા 
રાખાલ ઊંડી ભાવાવસ્થામાં સરી પડતાં, એમની છાતીએ 
સ્પર્શ કરીને ઠાકુરે એમને પાછા ભાનમાં આણ્યા હતા. પછીથી 
એમણે શરત (સ્વામી શારદાનંદ)ને કહ્યું હતું કે, રાખાલ વિશે 
માએ ઘણું બધું બતાવ્યું છે પણ, એમાંની ઘણી વાતો કહેવાની 
મનાઈ છે. 

આ દરમિયાન રોગગ્રસ્ત ગુરુ ત્રણ દાયકાનું 
સાધનાસ્થળ. છોડી, કોલકાતાના ઉપનગર કાશીપુરના વાસી 
બન્યા હતા. ઠાકુરના બીજા શિષ્યોની જેમ રાખાલ પણ ત્યાં 
આવી ગુરુસેવામાં જોડાઈ ગયા. શ્રી રામકૃષ્ણનો કાશીપુર 
નિવાસનો આઠ મહિનાનો ગાળો એમના શિષ્યોના ઘડતરનો 
સુવર્ણદાન બની ગયો. રાખાલના ચિત્ત પરથી સંસારની 


લ્ટ્શ 


આસક્તિ દૂર થતી ગઈ અને તેની સાથે, તેમનામાં 
ભક્તિવૈરાગ્યનાં પૂર ચડવા લાગ્યાં. રાખાલને કોઈએ પુત્ર 
જન્મની વધામણી આપી તો પણ સાંસારિક આનંદથી એ 
વિચલિત ન થયા. ઠાકુર માટે આની નવાઈ ન હતી. 

પોતાના બીજા શિષ્યોની નેતાગીરી નરેન્દ્રને સોંપતાં ગુરુ 
એક વારબોલ્યા હતા : “સખાલમાં રાજ્બુધ્ધિ છે. એ ધારે તો 
વિશાળ રાજ્ય ચલાવી શકે તેમ છે.' નરેન્દ્રે બીજા 
ગુરુભાઈઓને કહ્યું : “આજયી રાખાલને આપણે રાજા કહી 
બોલાવશું.' ત્યારથી ગુરૃભાઈઓમાં તે 'રાજા' તરીકે અને 
પછીથી, સંઘમાં, “રાજા મહારાજ' તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા 
હતા. અને સમય જતાં “રાજા' ખસી જઈ, એ “મહારાજ' 
તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા હતા. 

ઠાકુરની તબિયત ઉત્તરોત્તર વધારે બગડતી જતી હતી 
પણ એમનીપ્રસન્‍્નતા, શિષ્ય વત્સલતા અને સમસ્ત જગતના 
કલ્યાણની વૃધ્ધિ અખંડ જ રહી હતી.૧૮૮૬ના ઓગસ્ટની 
૧૫મીની મધરાત બાદ એક કલાક વીત્યે ઠાકુરે મહાસમાધિ 
લીધી હતી અને રાખાલ તથા બીજા ગુરુભાઈઓ જાણે કે 
નોધારા બની ગયા હતા. વરાહનગરમાં મઠની માટે ભાડે 
મકાન લેવાનું થતાં રામકૃષ્ણ મઠ અવિધિસર અસ્તિત્વમાં 
આવ્યો હતો. ત્યાં જપ, ધ્યાન, સાધનાની મસ્તી હતી અને એ 
ભૂખનાં તથા બીજી અનેક અગવડોનાં દુઃખને હળવાંફ્લ 
બનાવતી હતી. રાખાલને ત્યાંથી ઘેર લઈ જવા આવેલા પિતાને 
એમણે વિવેકસભર પણ સ્પષ્ટ ભાષામાં પાછા રવાના કર્યા 
હતા. જો કે એમના - અને બીજા સાથીઓનાં - અંતરમાં 
દિશાશૂન્યતાની, ઠાકુરના વિરહની અને માર્ગદર્શનના 
અભાવની અને અસફળતાની આગ પણ સળગતી હતી. 

આખરે, સાક્ષાત્કારની પોતાની ભૂખને સંતોષવા, 
મોટાભાઈ નરેન્દ્રની રજા લઈ એ. પ્રથમ શારદામા સાથે 
યાત્રાએ ઉપડી ગયા. ત્યાં મહારાજની તબિયત બગડતાં, 
બલરામ બસુએ એમને પોતાને ત્યાં આવવા આગ્રહ કર્યો. પણ 
બ્રહ્માનંદને આ પણ બધાં બંધનો લાગતાં એ વરાહનગર 
મઠમાં પાછા આવ્યા. એકાંતમાં સાધના કરવાની એમની 
અદમ્ય ઈચ્છા ૧૮૮૯ના અંતમાં એમને ઉત્તગ્રખંડ લઈ ગઈ. 
મોટાભાઈ વિવેકાનન્દ મહાચજને પૂરા ઓળખતા હોવાથી 
એમની તપશ્ચર્યા દરમિયાન એમનું ધ્યાન રાખવા, ગુરૃભાઈ 
સુબોધાનન્દને સાથે મોકલ્યા. ત્રણેક મહિના વાસણસીમાં 
પ્રમદાદાસ મિત્રના બગીચામાં એકાંતમાં રહી એ ભિક્યન્ન પર 
નભતા, તપસ્યાગંગામાં ડૂબી ગયા. ત્યાંઘી એ બંને ગૂરૂભાઈઓ 


ર 
_ જૂલાઈ ૨૦૦૮ : 


નર્મદાતટ તરફ ચાલી નીકળ્યા. ત્યા કોઈ નિર્જન સ્થાને, 
લાગલાગટ છ દહાડા સુધી ભ્રહ્માનન્દ ઊંડી સમાધિમાં સરી 
પડયા હતા ઓમકારેશ્વરના અને બીજા તીર્થોમાના દેવોના 
દર્શન કરી, સાથે સાથે જપધ્યાન પણ કરતા રહી બને 
ગુરુભાઈઓ મુબઈ પહોંચ્યા. કોઈ શેઠિવાના અતિથિ બનવાનુ 
આમત્રણ નકારી, મુબઈના કોઈ મદિરમા થોડા દહાડા નિવાસ 
કરી બંનેએ દ્વારકાની આગબોટ પકડી. કોઈં શેઠિવાએ 
આગળબોટની ટિકિટ કપાવી આપી હતી. 

દ્વારકાધીશના દર્શન આસાન હર્તા પણ, મદિરને 
અડીને જ વહેતી ગોમતી નદીર્માં સ્નાન માટે બે રૂપિયાનો 
ગાયકવાડી કર દેવો પડતો હતો. અને આ બે સાધુઓ પાસે બે 
ફદિયા પણ ન હતાં કોઈ વેપારી એમને ડરના રૂપિયા દેવા 
તૈયાર હતો પણ એ બે સાધુઓએ સમુદ્રસનાન જ પસદ કર્યું. 
પ્રસન્ન થયેલો વેપારી બનેને પોતાને ઘેર લઈ ગયો. અને 
મ્ેમપૂર્વક આગતાસ્વાગત! ડરી, ત્રણ દહાડા રાખી, સાધુઓને 
સહાયરૂપ થાવ તેવી ચિઠી લખી આપવા અને પૈસા આપવા 
પણ તેયાર થયો પણ, આ સાધુઓ કેવળ ઈશ્વર ઉપર જ 
ભરોસો રાખતા હોવાથી, સહાયતો સાભાર અસ્વીકાર કરી 
લેટદ્રારકા જતા ઉપડી ગયા. 

ત્યાંની કોઈ ધર્મશાળામા શેઠ તરફતી સાધુઓને 
ભિક્ષામા બદામ મળતી હતી બને માટે ભિક્ષા લેવા ગવેલા 
સુબોધાનન્દની મુખમુદ્રાથી પ્રભાવિત થઈ ભિક્ષા આપનારે 
ખોલે ને ખોળે તેમને બદામ આપી. એક ટંકે ખાઈ શકાય એના 
કરતાં ઘણી વધારે બદામ હોતાથી, મહારાજે એ. પાછી, 
મોકલાવી પણ, ઇીધૈલુ દાન કંઈ પાછું લેવાય ? આખરેબે જણ 
પૂરતી થોડીક બદામ રાખી બાકીની બદામ બીજા જરૂરતમદ 
ગરીબોને વહેંચી દીધી. ત્યાંથી સૃદામાપુરી ગિરનાર, 
અમદાવાદ, બીજા તીર્થોએ ફરી, અજમેર થઈ મહારાજ અને 
ગુલોધાનન્દ વૃદાતન આલા. 

તૃદાવનમા યપુનાતટે બેસીને બ્રાહ્મમુહૂર્તે મહારાજ 
ધાન કરતા હતા. કોઈ આસ્તિક ભક્ત મહારાજને સરસ 
ગરમ કામળો ઓઢાડી ગયો. મહારાજ પૂર્વગત જ બેઠા રહ્યા. 
થોડીવારપછી બીજો કોઈ માણસ આવ્યો. એની દાનત ભૂડી 
હતી. મહારાજના દેહ ફરતો ઢીલો કામળો એણે આસ્તેથી 
સરકાવી લીધો પછી એણે ચોરપગલે દોટ મૂકી. સ્વામી 
બ્રહ્માનન્દ પહેલાની જેમ નિર્લેપ બેસીને માયાનો આ ખેલ જોતા 
રહ્યા. હિમાલય તરફ જવાની સુબોધાનન્દની ઉત્કટ ઈચ્છા 
એપને ઉત્તર ભારતમા લઈ ગઈ પણ, મહારાજે વૃંદાવન ન 


તાઈ ૨૦૦૮ ૬૩૧ 





છોડ્યુ. ત્યા એક દિવસે અચાનક એમને દર્શન થયુ કે ઠાકુરના 
મહાન ગૃહસ્થ ભક્ત, બલરામ બસુ જ્યોતિર્મય દેડે દિચહોક 
તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે અને પછી, કોલકાત્તાથી એ 
મતલબનો પત્ર એમને મળ્યો. ૧૮૯૭ના એપ્રિલમા આ ઘટના 
બન્યા પછી થોડા મહિના મહારાજ વૃંદાવનમાં જ રહ્યા અને 
પછી, ત્યાથી ચાલતા ચાલતા, સપ્ટેમ્બરની આખરમાં સ્વામી 
બ્રહ્માનન્દ હિમાલયની તળેટીમાં હરદ્રાર પહોંચ્યા. તયાં 
હરદ્વારમા તુરીયાનન્દ અને બીજા બે-એક ગૂરુભાઈઓ હતા 
જ અને, ૧૮૯૦મા પસ્ન્રિજ્યાએ નીકળી પડેલા સ્તામી 
વિવેકાનન્દ પણ ત્યા હતા. સૌ ગુરૃભાઈઓ મહારાજ પાસે 
આવી ગયા જાણે કે, હિમાલય, રામકૃષ્ણ મઠનું વર્ડું મઘક 
બની ગવો. હવાફેરની તીત્ર જરૂર સૌને મેરઠ લાવી. 

સ્વામી બ્રહ્માનન્દના આ પરિભ્રમણ કાળમાં, સાધ્વી 
સમું સરળ જીવન જીવતી અને પુત્રીને ઉછેરતી એમની પત્ની 
વિશ્ેશ્વરી ૧૮૯૧મા અવસાન પામી. પોતાના દાદા દાદી પાસે 
લાડથી ઉછરતો મહારાજનો પુત્ર સત્યાનન્દ ઠાકુરના શિષ્યોનો 
લાડકો હતો. પણ એ અકસ્માત પડી ગયો અને, ૧૮૯૬માં 
દસ વર્ષની તયે એ ગુજરી ગયો. ત્યારબાદ થોડા સમય પછી, 
આતંદમોહન પણ અવસાન પામ્યા, આ કોઈ કરૃણ ઘટના 
બ્રહ્માનન્દને ચલાયમાન ન. કરી શકી. 'ભલુ થયુ ભાંગી 
જજાળ' જેવુ એ હતુ 

૧૮૯૩ના સષ્ટેમ્બરમા વિશ્વધર્મપરિષદમાં ભાગ લઈ 
ભારતનો ડકો વગાડી, ૧૮૯૭ના ફેબ્રુઆરીની ૧૯મીએ 
લિવેકાનન્દે શિયાલદા સ્ટેશને, ફરી પગ મૂક્યો. એમના 
સ્વાગત માટે કોલકાત્તાનો માનવ મહેરામણ ઉમટયો હતો. 
અદ્ભુત હતુ એ સ્વાગત. શોભાયાત્રા પૂરી થયા પછી, 
ર્તામીજીની ગાડી બાટાબજારમાં પશુપતિંબાબુને ઘેર ગઈ ત્યાં 
ગુરૃભાઈઓ હતા, ત્યા સ્વામીજીને હાર પહેરાવી મહારાજે 
એમનુપ્રેમપૂર્વક સ્વાળત કરવુ તરત એક અદુભદરપ, 
સર્જાયુ માત્ર અણધાર્યું જ, હાર પહેર્યા પછી સ્વામીજી 
બ્રહ્માનન્દને પગે પડ્યા અને આદરપૂર્વક બોલ્યા મસ્વત્‌ 
મુર્ધુત્રેજુઅને વળતી જ ક્ષણે બ્રહ્માનન્દ સવામી વિવેકાનન્દને 
ચરણ પડી બોલ્યા ઝવેજ બ્રાતા સમ પિત એ દશ્ય 
અદ્ભુત જ હતુ પોતાના એક શિષ્ય શરત ચકવતીને 
સ્વામીજીએ કહ્યુ હતું કે, રાખાલની આધ્યાત્મિકતા મારામાં 
નથી.” 

હકમશં) 
ક 


હ્ટ્્ણ 


ઉરવાસકથા) 


દીકરી સંગે દેશાટન 





૪ : ઈંડિયા ગેટ 


આરામ કરીને ઊઠ્યાં ત્યારે સાંજના પાંચ વાગ્યા હતા. 
ગોમાએ. ચા બનાવી અને શિવો ટ્રે લઈને ઉપર આવ્યો. શિવાને 
ખુશ કરવા હું 'શિવાજી' કહું છું. ક્યારેક તો એથીય આગળ 
“છત્રપતિ શિવાજી'. ચા પીધા પછી ગોમાની રજા લઈ અમે 
ઈંડિયા ગેટ તરફ જવા નીકળ્યાં. 
ઈંડિયા ગેટની વિશાળ પરસાળમાં સાંજ માણવી એ 
લહાવો ગણાય છે. તે સાંજે અઢારસો સત્તાવનની સાર્ધ 
શતાબ્દી પ્રસંગે કંઈક કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો હતો. સરકારી 
મહોત્સવ આગલી રાતે સમાપ્ત થઈ ગયો હતો, જે અમે ટીવી 
પડદા પર જોઈ સંતોષ માન્યો હતો. એક દિવસ વહેલાં 
પહોંચ્યાં હોત તો અમને એ. પ્રત્યક્ષનિહાળવાનો મોકો મળ્યો 
હોત. પરંતુ આપણે જેમ વાસી ઉતરાણ ઊજવીએ. છીએ એમ 
ઈંડિયા ગેટ અઢારસો સત્તાતનની વાસી સાર્ધ શતાબ્દી ઊજવી 
રહ્યો હતો. ઝાકઝમાળ નહોતી કે નહોતા વીવીઆઈપી 
મહેમાનો. છતાં સીમા સુરક્ષા બલ. (એસએસબી)ની ટ્રૂપ એનાં 
વિશિષ્ટ વાજિંત્રો અને રંગબેરંગી પોશાક સજીને એ 
એતિહાસિક સ્મારકની ફરતે સંગીતમય પરેડ કરી રહી હતી. 
અમે રિક્ષામાંથી ઊતર્યા ત્યાંથી ઓછામાં ઓછું અડધો 
કિલોમીટર ચાલીએ ત્યારે ગેટ સુધી પહોંચાય એમ હતું. ફોઈને 
એડીનું હાડકું વધતું હોઈ સખત દુખાવો થઈ રહ્યો હતો. પગ 
માંડવા જાય ત્યાં શૂળ ભોંકાય ! 
સાંજ પડતાંની સાથે ઠંડો પવન ચાલુ થઈ ગયો હતો. 
સર્કલમાં આવેલ કુંડમાં છોકરાં ધુબાકા મારી રહ્યાં હતાં. 
ઉનાળામાં આમેય પાણીમાં ધુબાકા મારવાની મજા જ પડે. 
આપણે થોડા મોટા થઈ ગયા એ જ મુસીબત. જો કે અહીં તો 
મોટેરાં પણ વોટરપાર્કમાં આવ્યાં હોય એમ શરમ છોડીને 
કુંડમાં ભૂસકા મારી રહ્યાં હતાં. ઈંડિયા ગેટ પાસે ઊભાં ઊભાં 
અમેપણ કુંડમાં કાલ્પનિક ધુબાકા માર્યા !શિવની માનસપૂજા 
જેવું સ્તો. હું કેલાસ માનસરોવરની યાત્રાએ ગયો ત્યારે બીજા 
યાત્રાળુઓની જેમ કશી પૂજાસામગ્રી નહોતો લઈ ગયો. બીજા 
બધા ધૂપદીપ અને પૂજન-અર્ચન કરતા ત્યારે હું શિવ 
માનસપૂજાના શ્લોકો લલકારતો. ઈંડિયા ગેટ નજીક ઊભાં 
ઊભાં એ દૂર નહીં છતાં તદ્દન નજીક પણ નહીં એટલા અંતરે 
ઊડતા ફ્વારાથી અને જળધ્વનિથી અમે પણ પલળ્યાં ! 
ઈંડિયા ગેટની અડીખમ દીવાલો પર ટંકાયેલી શહીદ 
સૈનિકોની નામાવલી જેટલી વાર વાંચીએ એટલી વાર રોમાંચ 
થાય. એમાં કેટલાક તો અનામી શહીદોનો ઉલ્લેખ છે. બ્રિટિશ 


બ્ટ્શ 


કેશુભાઈ દેસાઈ 


રાજના લશ્કરમાં પણ લોહી તો હિંદુસ્તાનીઓનું જ રેડાતું રહ્યું 
છે. એ. બહાદુર યોદ્ધાઓ માથે કફન બાંધીને વતનથી હજારો 
માઈલ દૂર જેને જોયે પણ નહોતા ઓળખતા એવા “રાજ'ના 
દુશ્મન સામે લડ્યા, જીત્યા અને વીરગતિ પામ્યા. વીરગતિનો 
સમગ્ર વિશ્વમાં એક સરખો મહિમા થતો રહ્યો છે. સંસ્કૃતિનાં 
કેટલાંક મૂલ્યો શાશ્વત છે ! 

અઢારસો સત્તાવનની દોઢસોમી વર્ષગાંઠે દેશની 
આઝાદીના પ્રથમ સંગ્રામના શહીદોને અંજલે આપવા માટે 
ઈંડિયા ગેટથી વધારે યોગ્ય સ્થળ કયું હોઈ શકે ? અમે વખત 
પૂરતાં ઈતિહાસના અડાબીડ અરણ્યમાં ખોવાઈ ગયાં. 

“સીસુબ'ના જવાનો. “ફૂલ ફોર્મ'માં હતા. પરંપરાગત 
પહાડી વેશભૂષામાં સજ્જ જવાનો કતારબંધ વાજિંત્રો 
તગાડતા વગાડતા ઈંડિયા ગેટની પ્રદક્ષિણા કરી રહ્યા હતા. 
હિમાલયની ગોદમાં વસતા નેપાળ-ભુતાનના સૈનિકો જેવી 
વેશભૂષા જોઈ બિટ્ટ રોમાંચિત થઈ ગઈ. લાલભડક અંગરખું, 
એના ઉપર વ્યાઘ્ર-ચર્મ જેવી રેશમી ઓઢણી. નીચે ઝૂલવાળી 
પેશવાની. બિટ્ટપૂછવા લાગી : “ડૅડ, આ લોકોએ છોકરીઓનાં 
સ્કર્ટ કેમ પહેર્યા હશે ?* 

મેં એને પહાડી સંસ્કૃતિ અને વેશભૂષા વિશે વાત ડરી. 
ભૂતાનના રાજવી અવારનવાર ટીવીના પડદે નજરે પડતા રહેતા 
હોઈ એમનું ઉદાહરણ આપ્યું. 'આ એમનો પરંપરાગત પોષાક 
છે.' મેં એટલેથી જ વાત અટકાવી - સૈનિકો પણ કેવા સરસ 
કલાકાર હોઈ શકે, એ મુદ્દો રમતો મૂક્યો. સૈનિકના હાથમાં 
આપણે ફક્ત હથિયાર જ મૂકી દઈએ તે કેમ ચાલે ! કૃષ્ણ 
સુદર્શન ચક્ર ધારણ કરે અને વાંસળી પણ વગાડી જાણે. 
કુરક્ષેત્રમાં વાંસળી ન શોભે. જો કે કૃપ્ણે તો સમપ્ર યુદ્ધ 
દરમિયાન હઘિવાર નહીં ઉપાડવાની પ્રતિજ્ઞા પાળી હતી. પરંતુ 
શિશુપાલ જેવા શત્રુને હણવા માટે સુદર્શન ચક્ર જ જોઈએ. 
જ્યદ્રથને છૈતરવા માટે પણ સુદર્શન ચક્ર જ ખપ લાગે. એને 
સૂર્યાસ્ત પહેલાં મારવાની પ્રતિજ્ઞા લેનાર અર્જુનને મદદ 
કરવાની હતી. કૃષ્ણ માટે એ મિત્રધર્મ હતો. માણસ પરિવેશ 
પ્રમાણે બદલાતો રહે છે. ગોકુળનો કૃષ્ણ અને કુરક્ષેત્રનો કૃષ્ણ 
એક જ ઢાલની બે બાજુઓ જેવા છે. દ્રારિકાધીશ અને 
સાંદીપનિનો શિષ્ય કૃષ્ણ સામસામાં અંતિમો છે. સીસુબનો 
સૈનિક મશીનગન ચલાવતો થયો એટલે વાંસળી ભૂલી ગયો - 
એમ થોડું હોય ? યુદ્ધના મોરચે એ બંદ્‌ક તાણીને ઊભો રહેશે 
પણ નિરાંતની પળોમાં એને એનો પાવો પલ સાંભરશે. એ એના 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૩૭ 


સંસ્કાર છે 
ઈ[ડેયા ગેટ પર અંક્તિ અમર જવાનોને પણ એ. 
સંગીતમય સાંજ ખૂબ આહ્લાદભરી લાગી રહી હશે વુદ્ધના 
બ્યુગલ અને પ્રેમના પાવાના સૂર ભલે નોખા હોય, એ પ્રગટે તો. 
છે માનવીના જ કંઠમાંથી, સૈનિક સૈનિક હોવા ઉપરાંત માણસ 
જેવો માણસ છે, એ આપણે ન ભૂલવું જોઈએ. 
એકથી એક ચડિયાતા ગીતોની ધૂન એ સોહામણી 
સાંજને સૂરીલી બનાવી રહી. સમય થંભી ગયો હોય એવો 
માહોલ સરજાયો હતો. જાતને વીસરીને આપણે દેશભક્તિના 
રંગે રંગાઈ જઈએ. 
ફોઈ પેલા સીસુબના જવાનોએ એમના અધિકારીઓ 
મટે ગોઠવેલી ખુરશીઓ પૈકીની એક ખુરશી ખેંચીને બેઠાં. 
એમનું જાજરમાન સ્વરૂપ જોઇ કોઈએ વાંધો પણ ન લીધો 
લોનમાં બેસી કાર્યકમનો આનંદ વધુ ખુલ્લાશથી માણી શકાય 
એમ હતો. પણ એમનાશી પળ હાળીને બેસી જ ક્યા શકાય 
છે ? ઉમરે એમને માટે ખુરશી નામની સજા નક્કી કરી દીધી 
હતી. રસોડામાં ખુરશી, બાથરૂમમાં પણ ખુરશી, એટલે સુધી 
કે કોઈના બેસણામાં જાય ત્યાં પણ એમને લાચાર થઈને 
ખુરશી મંગાવવી પડે ઘૂંટણનું ઓપરેશન કરાવ્યા પછી એ 
ક્યારેય ભોંય પર નથી બેઠાં એમને પેલી જિલ્લા પંચાયતની 
ખુરશી મળી ત્યારે એ ખૂબ મીઠી લાગેલી એનો મોહ થઈ 
ગયેલો , આજે તો ખુરશી એમના પગની લેડી બની ગઈ છે 
એ ખુરશી પર બેઠાં કે તરત સીસુબન! સૈનિકે એમને 
પાણીનો પ્યાલો ધર્યો બિટ્ટુ અને હું દૂર લોન પર બેઠાં બેઠાં 
પાણી પૂરી ખાતાં ખાતાં એમનો અજાણ્યા યજમાન દ્વારા થતો 
આદર સત્કાર જોઈ રહ્યા. 
સીમા સુરક્ષા દળના જવાનો અલબત્ત આવા જ 
મુક્તિના મૂડમાં હતા. સીમા ઉપર હોય ત્યારે એ આઠે પહોર 
ભારે ટેન્શન અનુભવતા હોય. એમની નજર સામે પારથી 
આપણી સરહદમાં ઘૂસવા મથી રહેલા દુશ્મન ૫૨ જ 
ટીંગારેલી રહે હાથની આંગળી રેુનગન કે મશીનગનની 
ટ્રિગર પર જ તોળાવેલી હોય, અહીં એ મહેફ્લિની મસ્તી 
માણી રહ્યા હતા. પરિધાન પણ પરપરાગત લોકશૈલીનું. અને 
અભિવ્યક્તિ એમની અંદર ધબકતા કલાકારની. એક સૈનિકે 
વાંસળી વગાડીને પ્રેક્ષક સમુદાયને ડોલાવી દીધા તો તળી, 
બીજું વૃંદ પેલા બહુચર્ચિત કમનસીબ “ટાઈટેનિક'નું સંગીત 
રેલાવી રહ્યું છેલ્લે મહા કવિ ઈકબાલ રચિત 'સારે જહાં સે 
અચ્છા ્તિંદોસ્તાં હમારાં'ની ધૂન વગાડતાં વગાડતાં પરેડ કરી 
ત્યારે તો એ જવામર્દ કલાકારોના ડ્‌મના એક એક ડંકે હૈયું 
ધડકી ઊઠ્યુ દેશાભિમાન પણ કેળવવા જેવી ચીજ 
છે ! વૈશ્વીકીકરણના સપાટામાં એ હાંસિવે ધકેલાઈ ગયેલો 


તાઈ ર૦૦૮ ૧૩૮ 





'બ્રઝવા ખ્યાલ' - જૂનવાણી વિચાર બની ગયેલ છે 
બહાદુરશાહ ઝફરની દિલ્હીમાં ઈકબાલની કલમે રચાયેલું ખા 
રાષ્ટ્રગાન કેવું રોમાંચક લાગી રહ્યુ હતું ! એની સૂરાવલી જ 
કેટલી ઝણઝણાટી જગાવી મૂકે છે !- શબ્દોની વાત તો 
બાજુએ રહી ઈકબાલ ભલે એમના “હિંદોસ્તાં'માં ત રહી 
શક્યાપણ કોઈ પણ રાષ્ટ્રગીત કરતાં સવાયું રાષ્ટ્રગાન આપીને 
એ. અમર હિંદુસ્તાની બની રહ્યા છે મારું ચાલે તો હું 
ઈકબાલને “ભારત રત્ન'નો મરણોત્તર ખિતાબ આપું. 
અલબત્ત, એથી એ. જીવને આ દેશ છોડર્તા થવેલી નાથા 
કેટલી હળવી થાય, એ કહેવું મુશ્કેલ છે કેવી મજબૂરી હશે 
ત્યારે આવું સંઘેડા ઉતાર રાષ્ટ્રભક્તિનું ગીત રચનાર શાયરને 
આ વતનની સરજમીન સાથે હંમેશને માટે છેડો ક્ષડવો પડ્યો 
હશે. પાકિસ્તાનની પ્રશસ્તિમાં ઈકબાલે લખેલી કવિતા એમના 
જારે જહાં સે'ની સરખામણીમાં તદન બે જાન લાગે છે જાણે 
એ કોઈએ ્ઈદૂકતી અણીએ. ન લખાવી હોય 'એમો ર્ડાવેનો 
આત્મા તો શું, એનો પડછાયો સુધ્ધાં નથી વરતાતો. જાણે કોઈ 
કડું પકડીને લખાવતું હોય એમ આ રાષ્ટ્રશાદી કવિને એની 
નેવ-કવિતા લખવી પડી છે મારા પાકિસ્તાનવાસી સર્જકો 
મારી આ નિખાલસ રજૂઆતને રાષ્ટ્રવાદનો રંગ ચડાવીને નહીં 
જુએ તો હું એમનો આભારી થઈશ. હું રાષ્ટ્રવાદી નથી, હું તો 
બ્રહ્માંડવાદી છુ પાકિસ્તાનને હું પારકું નથી ગણતો. 'સળૈ 
ભૂમિ ગોપાલ કી.' પણ ઈકબાલની રાષ્ટ્રવાદી કંવિતા તરીકે 
'સારે જહાં સે' બેમિસાલ છે એ તો કહેવુ જ જોઈશે 

ઈંડિયા ગેટની એ સાજ ખૂબ સંતર્પક લાગી. માણી તે ય 
તદ્દન અજાણ્યા જણ લેખે, સપરિવાર. “જાણીતા' મહાનુભાવ 
તરીકે એકલપંડે અને કુટુંબ સાથે અનેક ઉત્સવોમાં સામેલ 
થવાની તક મળી છે અહીં હિંદુસ્તાનની રાજધાનીની ઓળખ 
સમા ઈંડેયા ગેટ સમક્ષ સીસુબના બહાદુર જવાનોમાં બેઠેલા 
કલાધરનાં દર્શન કર્યા - એક અદના હિંદુસ્તાની સ્વરૂપે, 
બાડીની બધી જ ઓળખ ઓગાળી દઈને. આ જ ઈડિયા ગેટ 
આગળ “અપરજવાન' જ્યોતિનાં દર્શન કરયા આત અને 
અનામી શહીદોને મસમોટો બૂકે ચડાવતા રાષ્ટ્રપતિ અને 
વડાપ્રધાન જેવા રાજદ્વારીઓને ટીવી પડદે નિહાળતાં, ક્યારેક 
ઠીંગરાઈ ગયેલી લોકૈષણા ભારેલા અગ્નિને ફૂંક મારતાં પ્રજળી 
ઊઠે એમ સળવળતી રહી છે એ સાંજે એક અજનબી તરીકે 
ઈંડિયા ગેટનું આતિથ્ય માણી રહેલ ગુજરાતી લૈખકને બીજુ 
કોઈ ભવે ન ઓળખતું હોય - ઈડિયા ગેટ તો ઈલ્લાં ત્રીસેક 
વરસથી ઓળખે છે નહીં નહીં તો ય અત્યાર લગી એની સો 
બસો વારપ્રદક્ષિણા કરી હશે. લુટ્વિનની દિલ્હીના આંટાફેરા 
મારનાર માટે આ રાષ્ટ્રીય ઈમારતની પરિક્રમા ફરજિયાત બની 


જતી હોય છે એનું એક કારણ એનું 'લોકૈશન* છે 
દ 


હ્ટ્શ 


પુસ્તક સમીક્ષા 


ડૉ. લવકુમાર મ. દેસાઈ 


એક ચંવેદનશીલ માતાની આત્મકથા 


“એક પૂર્ણ-અપૂર્ણ' શ્રીમતી નીલા સત્યનારાયણની, 
મહારાષ્ટ્રસરકારમાં 145 અધિકારી તરીકેનો સચિવનો ઉચ્ચ 
હોદ્દો ભોગવતાં સન્‍નારીની, મરાઠી ભાષામાં લખાવેલી 
આત્મકથા છે. તેમાં પુત્ર ચૈતન્યના જન્મથી માંડીને તે ૨૨ 
વર્ષનો થયો, એ સમયગાળાની કથા છે. શિક્ષિત સાધનસંપન્ન 
મહિલા મંદબુદ્ધિનું બાળક જન્મતાં માતા તરીકે કેવી કેવી 
સંવેદના અનુભવે છે અને ચૈતન્ય તેની કક્ષા પ્રમાણે યોગ્ય 
સિદ્ધિને વરી શકે છે તેની આ અનુભવકથા છે. તેમાં બાહ્ય 
ભૌતિક સામગ્રી કરતાં નાવિકાનાં 


વાતો જળોની જેમ ચોટેલી હતી ! આત્મકથામાં ફ્લેશબેકમાં 

જઈ આ પરિસ્થિતિનું વિશદ આલેખન ડર્યું છે. 
અનુરાધા તો સિઝેરિયનથી આવી હતી, સાથે સાથે 
નાયિકાની તબિયતને લથડાવતી ગઈ હતી. તેનાથી અનુરાધા 
તરફ પૂરતું ધ્યાન અપાતું ન હતું. પણ માતાની વેદનાને 
સમજવાને બદલે સાસુમા અને તેના પરિવારે તેની પ્રતિષ્ઠાભરી 
નોકરીને મહત્ત્વ આપ્યું અને નાવિકાની શારીરિક સુવિધાને 
ધ્યાનમાં રાખી તેઓ અનુરાધાને બેંગ્લોર લઈ ગયાં. 
પુત્રીવિયોગને કારણે માતાની કેવી 


વેદના-વ્યથા-વલોપાત-મંથન-અનેક માનસિક સ્થિતિ થઈ હતી તેનો કોઈએ. 
અવરોધોમાંથી મક્કમ મને બહાર * વિચાર ન કર્યો. વારંવારના ગર્ભપાત, 
આવવાની સંકલ્પશ ક્તિને સૂક્ષ્મ સ્તરે ! એક પૂર્ણ-અપૂર્ણ સરકારી કામકાજનું ભારણ, પરિવારના 
કળાત્મક રીતે કંડાર્યાં છે. નાથિકાનો ! ન વનનમ્ળ * તૃહીલોનાં એક પછી એક મૃત્યુ વગેરેને 
એક જ યક્ષપ્રશ્ન છે કે પરિવારના ર ; કારણે નાવિકા નોકરીમાં પણ 


સહયોગના કારણે તે આ કસોટીમાંથી | * 
ઉત્તીર્ણ થઈ શકી, પણ સામાન્ય 
ભક્તિનું શું (આવી માતાઓને હિંમત ક 
અને ધરપત પ્રાપ્ત થાય તે માટે નીલા ! ક 
સત્યનારાયણે ચોક્કસ સમયગાળો | ૪ 
પસંદ કરી ચૈતન્યની ગતિવિધિને 
કેન્દ્રિત (ફોકસ) કરી છે. લેખિકા 
આત્મકથા લખવા પાછળનો પોતાનો. 
ઉદ્દેશ સ્પષ્ટ કરતાં કહે છે : 

'મારી આ કથા દ્વારા વિશ્ચની 
એક માતાને ય જો થોડી ઘણી હામ મળશે, પોતાનું આત્મબળ 
પારખવાનું સામર્થ્ય મળશે તો મારું લેખન સાર્થક નીવડશે. 
જ્યારે આપણો સમાજ આવા સદસ્યોને પોતાનામાં સમાવી 
લેશે ત્યારે સાચા અર્થમાં આ વિશ્વ સુંદર, પવિત્ર અને પ્રેમમાં 
સમરસ થઈને પરિપૂર્ણ બનશે.' ઊરસ્તાવના, પૃ- ૮) 

નાવિકાનું કુટુંબ માત્ર ત્રણ જ વ્યક્તિનું. પતિ સત્ય, 
દીકરી અનુરાધા અને પોતે નીલા. દીકરીના જન્મ પછી આઠ 
વર્ષે “ચૈતન્ય' દીકરાનો જન્મ થાય છે અને હવે કુટુંબ ચોરસ 
બને છે. તેનો હર્ષોલ્લાસ નાવિકા છુપાવી શકતી નથી. 
શૈતન્યના પ્રાગટચની સાથે કેટકેટલી શારીરિક અને માનસિક 


લ્ર્ણ 





; અસુરક્ષાભાવ અનુભવવા લાગી. 
; ફેમિલી ડૉકટરે જણાવ્યું કે જો હવે 
નોર્મલ ડિલીવરી થાય તો નાવિકાની 
: તબિયત પહેલાં જેવી થઈ જશે. માતા 
બીજા બાળકની ઝંખના કરે છે તેમાં 
। માત્ર પોતાની તબિયત સુધારણાનો 
ખ્યાલ ન હતો, અનુરાધા એકલી પડી 
ના જાય તે પણ સમાવિષ્ટ હતું. સહજ 
પ્રસૂતિ થાય એવા મક્કમ મનોબળથી 
હૉસ્પિટલમાં દાખલ થયેલી નાવિકા 
જ્યારે પરોઢિયે બે વાગીને એકવીસ મિનિટે દીકરાને જન્મ 
આપે છે ત્યારે તે નોંધે છે : “ખરેખર ચમત્કાર થયો હતો. મારા 
આત્મબળનો વિજય થયો હતો.' (પૃ. ૮) 

પણ આ વિજ્યની ખુમારી પછીના બે દિવસોમાં 
વેરણછેરણ થઈ જાય છે. ડૉક્ટરોની દોડધામ, બાળકને અન્ય 
હૉસ્પિટલમાં ખસેડવાની તજવીજ, લેડી ડૉક્ટરનો દુર્લક્્યભર્યો 
વવહાર, મિતભાષી પતિનું સહાનુભૂતિભર્યું મૌન... અંતે 
નાયઘિકાને ખબર પડી જાય છે કે આપેલી તારીખના બરાબર 
પંદર દિવસ પહેલાં જન્મેલું આ બાળક માત્ર એક કિલો 
ચારસો ગ્રામનું છે અને તેને ઈન્ક્યુબેટરમાં રાખ્યું છે, 


રી 
શ 
રઢ 


જૂલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૩૯ 





ડૉ. ભાનુમતી શાહ 


અપરાજિતા'-પ્રવાસ-્રીતિ જન્માવતું અદ્ભૂત સૌંદર્ય દર્શન 


એકસોપાંચ દેશોમાં એકલાં પ્રવાસ કરનાર 
વિશ્વપ્રવાસી પ્રીતિ સેનગુપ્તાર્ના પૌંત્રીસેક પ્રવારાવર્ણનનાં 
પુસ્તકોમાંથી સંચય કરાયેલા છેંતાલીસ લેખોનો સંચય 
'અપરાજિતા' -નામે ૨૦૦૭માંપ્રકાશિત થયો. 

ઝુળેર કુરેશીએ પ્રીતિ સેનગુપ્તાને 'હેમ્મતે જનાના' 
તરીકે બિરદાળાં છે _ 

“ચાહવું, સહેવું અને કહેવું' 
એ એમનો જીવનમંત્ર છે તેમનાં 
વર્ણનો કેવળ વર્ણનો નથી. એમાં 
સતત માતવજીવનનો સ્પર્શપમાય [7 
છે. 'અપરાજિતા' શીર્ષક પણ સૂચક 
છે, 






ન 





ડિ 


સે! 
#. સનદ 


કે જક જ 

















ા 
ં 
આ લેખોમાં શબ્દે શબ્દે ' યી ળી 
એમની સૌદર્ય દષ્ટિ, માનવીયતા, કિ 
અભ્યાસપૂર્ણતા તથા કલાદંષ્ટિનો 
સમન્વય જોવા મળે છે પરિણામે 
એમનાં વર્ણનો દસ્તાવેજી શુષ્ક ન 
બની રહેતાં જીવંત બની ધબકે છે. 

વિશ્વના સાત ખંડ તથા | 
ચુંબકીય ધ્રુવને “સાડા સાતમો ખંડ' 
તરીકે લેખિકાએ. વિભાજિત કર્યો છે 
જેમાં એશિયા, યુરોપ, ઉત્તર 
અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકા, 
આફ્રિકા, ઓર્્રેલિવા, એન્ટકિટકા તવા ચુંભકીજ તડ 
સમાવેશ કર્યો છે. 

આખા વિશ્ચર્માં એકલાં પ્રવાસ કરનાર આ લેખિકાને 
અનેકવાર એકલાં કેમ ફરો છો ? એવો પ્રશ્ર પૂછાયો છે ને 
ત્યારે એમણે એકલા ફરવાના ફાયદા વર્ણવતાં જણાવ્યું છે કે, 
તેથી તિચારો કરતાનો.સમય મળે, ને.હિચારો પણ સારા આવે. 
વળી બીજા પર નિર્ભર ન રહેવું પડે સ્વતંત્ર રીતે બધે ફરી 
શકાય. એમને મન શાંતિ અનેપ્રસન્નતા મુખ્ય છે, જે એકલા 
ફરવાથી વિશેષ મળે. જો કે તેમણે એકલાં ફરવાની મુશ્કેલી 
અને અગવડ પણ વેઠ્યાં છે પોતે પરિજ્ીત છે ને એકલાં ફરે 
છે,એ વાતે લોકોમાં વધુ કુતૂહલ પ્રે્યું છે ! 


6 ૨૦૦૮ ૬૧૪૪ 


પર્ક 


હિ ર ગમ 











કન ીતિ ક ક 
ડે 





'અપરાજિતા'માં તેઓ લખે છે હર્મભૂમિ મર્મભૂમિ પુ. 
૧૫૨) 'પરદેશ જવાનું થયું ત્યારે જવું હતું, નહોતું પણ જવું'- 
ઘર સ્વજનો, મિત્રો જ નહિ પણ ધરતીનો-પરિચિત હવ।- 
માત્રનો વિરહ એમને કઠ્યો છે ને એ ઘર ઝુરાપે આજેપણ 
તેઓ અનુભવે છે. તેથી તો વર્ષમાં એકવાર - કદીક બે વાર 
પણ વતન અચૂક આવે જ આવે. 
શરૂમાં અમેરિકાનું બધું જુદુ 
ર ક ખરાબ પણ લાગતું કારણ એ 
કાંઈ દેવોનો દેશ ન હતો. માટીમાંથી 
ઘડાયેલ મનુષ્યોનો જ હતો. પણ ધીરે 
ધીરે ભ્રમણ કરતાં કરતાં અમેરિકા 
તેમજ વિશ્વ પ્રત્વેની દષ્ટિ ખુલી. 
ી અમુક જગ્યા કઈ રીતે પસંદ 
! કરી એવું કોઈ પૂછે ત્યારે તેઓ હવે 
ર 1 એમનાં ધર્મશીલ મા ની જેમ વાત.કરે 
/:1 છે'સમય થાય છે ત્યારે તેતેજગ્યા 
જ તેમને બોલાવે છે' કોઈ પણ 
સૌદર્યસભર સ્થાન એમને માટે 
જાત્રાધામ છે 

પ્રવાસે હોય ત્યારે કેહળ 
સ્થળોનો જ નહિ, લોકોના 
જનજીવનનો પણ તેઓ અભ્યાસ કરે 
છે લોકોર્મા ભળી જઈ, સામાન્ય 
માનવની કેક ક એતિહાસોક, સાંસ્કૃતિક, મેક, 
સામાજિક, જીવનને આત્મસાત્‌ કરી પછી એને વિસ્તારથી 
વર્ણવે છે. 

તેઓર્જ્યાં જ્યાં ગવાં ત્યાએમનુંપ્રેમપૂર્ણ સ્વાગત થ્યું 
છે.એક બેપ્રસંગ બાદ કરતાં બધૈ જ, બધે જસારા અનુભવો 
થ્યા છે, 

'અમેરિકામાં વસનારા બધા બદલાઈ જતા હોય છે' 
એવા ભારતીય ખ્યાલો સાથે તેઓ સંમત નથી. ભારતીયત્વ 
જતું કર્યા વગર પશ્ચિમત્વ, નૂતનત્વ, સુંદરત્વને અપનાવવા 
તેઓ સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યાં છે અમેરિકાનાં ઘણાં શહેરો 
એમને સુંદર લાગ્યાં છે.પણ સૌથી વધુ મોહક લાગ્યું હોય તો 


હ્ટ્શ 






જીજઇન- "૪, 


















રો. . 
/ મ. 





તે ઊંચી ટેકરીઓ ૫૨ વસેલું સાનફાન્સિસ્કો છે. પ્રવાસના 
સૌંદર્યની વાત કરતાં કરતાં સમાજ અને શિક્ષણની સિંતા પણ 
તેઓ કરી લે છે. અમેરિકાનું શિક્ષણ મૂલ્યનિષ્ઠ નહિ પણ 
ઉપયોગિતાવાદી એમને લાગ્યું છે. તેમ છતાં અમેરિકાએ 
એમને એક નવા જ વિશ્વનો પરિચય કરાવ્યો છે. સિંધુ નદીની 
સંસ્કૃતિના માપદડથી એને માપી ન શકાય, એમ તેઓ માને 
છે. 

આટલા દેશો અને એનાં મુખ્ય મુખ્ય શહેરોનાં કરેલાં 
વર્ણનો અત્યંત રોમાંચક છે. બધાંનો ઉલ્લેખ અહીં શક્ય નથી. 
તેમ છતાં “સાડા સાતમો ખંડ'ના નામે વર્ણવેલા “ચુંબકીય ધ્રુવ 
અને એન્ટાર્કિટકાનો ઉલ્લેખ જરૂરી છે. 

એન્ટાર્કિટકાનું વર્ણન કરતાં તેઓ ભાવતિભોર બની 
ઊઠે છે - “આ તે કેવો સૂર્યલોક હતો !જ્યાં સૂર્ય ઊગે નહિ, 
જ્યાં સૂર્ય આથમે નહિ.' આ અપૂર્વ મનોહારી દશ્ય જોતાં 
એમનામાં રહેલી કવિ પ્રતિભા બોલી ઊઠે છે - 

અહીં તો.આલોક પણ ધવલ, અંધકાર પણ ધવલ, 

કરું છું યત્ન કે થાય, જીવન પણ ધવલ 

અને મનન પણ ધવલ - (પૃ. ૨૪૧-૨૪૭) ને આવા 
સુંદર સ્થળે પછી જિંદગીનો કદી ન ભૂલાય એવો અકસ્માત 
થયો. જાણે કોઈ દૈવી તત્ત્વે જ સૌને ન બચાવ્યાં હોય. !મોટો 
અવાજ, જોરથી ધક્કો, વહાણ કશાક સાથે તો અથડાયું તો. 
હતું જ, શું થયું, શું કરવાનું, કંઈ ન સમજાયું. 

“સાડા સાતમો ખંડ'નો અનુભવ વળી અનોખો, 
અદ્દભુત. એન્ટાર્કિટકાના સમુદ્રમાં નડેલ અકસ્માત પછી 
એમના પતિની ચિંતા વધી ગવેલી. પ્રીતિ સેનગુપ્તા જેનું નામ. 


બસ ઠાન લી તો ઠાન લી. અંતે પતિએ નમતું જોખ્યું. સંમતિ 
આપી. એટલું જ નહિ, બહારગામ હતા તો પ્રવાસ પહેલાં 
ગુલાબની પચાસ કળી શુભેચ્છા સ્વરૂપે મોકલી ને સાદી મધુર 
ભાષામાં આનંદથી ફરજે, ને સુખરૂપ પાછી આવી જજે' - 
એવાપ્રેમસભર શબ્દો સાથે મોકલ્યા. 

સૌથી વધારે રોમાંચકર હતું એ કલ્પન કે તેઓ 
સમુદ્રની સપાટી પર હશે, રહેશે, ચાલશે, સૂશે. બાળકની 
આંખમાંના વિસ્મયની જેમ તેઓ બધું જોતાં, બરફના 
ગોળાકાર ઢગલા જોઈ તેઓ રોમાંચિત થઈ ઊઠે. મિત્રો ના 
પાડે તોયે બરફ તેઓ ખાવ પણ ખરાં. એ બરફ એટલે જાણે 
આઇઈસ્ક્રીમના દડા ન હોય !મૃદુ ઉપાંગો રૂના ઢગલાને કાંત્યા 
હોય એવો “ગાભલો લાગે.' 

તેઓ ઘડીભર, જાણે બાળક બની જતાં. રોબર્ટ 
પિયરીની જેમ લેખિકાનું પ્રયોજન સિદ્ધ થયું. ત્યાં પહોંચનાર 
તેઓ પ્રથમ ભારતીય સ્ત્રી કે મુસાફર બન્યાં હતાં. 

વાસ્તવિકતા એટલી જ હતી કે એ હિમાચ્છાદન, એ 
શ્વેતતા, એ સ્થાનની અપરિમેયતા એ જ સત્ય હતું સંસારનું. 
કશું હવે જોઈતુ ન હતું, એ હિમશય્યા પરથી ઊઠવું નહોતું. 
ઊઠીને બીજે જવાનું હતું જ ક્યાં ? નાનકડા એ 
હિમસ્ફૂલિંગોમાં એમણે એવા આકાર ને આફૃતિ જોવાં કે એ 
મહામહિમ્નની પ્રશંસા અને આરાધનામાં એમનું હદય દ્રવી 
ઊઠ્યું. એ હતો આનંદિતિ પરિપૂર્ણતાનો અનુભવ. 

“અપરાજિતા'માં પ્રવાસ-પ્રીતિ જન્માવે એવા અદભુત 
સૌંદર્યનો ગુલાલ અત્ર-તત્ર વેરાયો છે. 

ણ 


'અપરાજિતા', પ્રીતિ સેનગુપ્તા, પ્ર. આ. ૨૦૦૭, મૂલ્ય રૂ. ૧૭૦, રંગદ્વાર પ્રકાશન, ૧૫, યુનિવર્સિટી પ્લાઝા, દાદાસાહેબનાં પગલાં પાસે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ 


“ “૪૦૫ ક્ત 1'નાં વોલ્યૂમ્સમાંથી પસાર થતાં એક દસ્તાવેજી ફિલ્મ નિમતાને એવો વિચાર આવ્યો કે માર્રા કાર્ટ્ન્સ 
પર આધારિતિ એક ફિલ્મ બનાવવી જોઈએ. નિર્માતા એક સન્નારી હતાં અને આ પ્રકારની ફિલ્મો બનાવવામાં ખૂબ જ સફળ 
હતાં. તેમણે જ્યારે આ વિચાર મારી સમક્ષ મૂક્યો ત્યારે એ તિચારને સીધો જ ખારિજ ડરતાં મેં કહ્યું કે મને આ ક્ષેત્રનો કોઈ 
અનુભવ નથી સિવાય કે દાયકા પહેલાં થોડા સમય માટે, મદ્રાસના એક સ્ટુડિયોમાં મેં કાર્ટૂન ફિલ્મો બનાવવાનો અખતરો કરી 
જોયેલો... નિર્માતાએ એમના પ્રયત્નો ચાલુ રાખ્યા. એમણે કહ્યું કે કથાવસ્તુ મારા “કોમન-મેન'ના જીવન ઉપર આધારિત હશે. 
એના રોજ-બ-રોજના અનુભવોને લઈને પ્રસંગોની શૃંખલા ગોઠવાશે. એ શહેરની બસ કેટ્રેઈન પકડીને ઓફિસ પહોંચતો હોય, 
રેશનીંગની દુકાનની સામે લાઈનમાં ઊભો હોય, બાથરૂમમાં નળના અટકી અટકીને આવતા અપૂરતા પાણી સાથે ગડમથલ કરતો 
હોય વગેરે વગેરે. આવું કંઈક વર્ણન કર્યા પછી નિર્માતા મારી સામે જોઈ રહ્યાં - જાણે કે બાકીની જરૂરી વિગતો હું પૂરી કરી 
આપવાનો હોઉં !મેં કહ્યું કે મારો કોમન-મેન વાસ્તવિક ન હતો. એ એના જીવનમાં એક પણ શબ્દ બોલ્યો નથી. એ જો હોઠ 
હલાતશે અને બોલતા લાગશે તો અજુગતું જ લાગશે...” 

આર કે. લક્ષ્મણ 
(“ઊલ પાળા 0 11 તારમાં) 


લ્ટ્શ 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૪૫ 


વાઈલ્ડ લાઈફ તોર - ૧૧ 


ઘુડખર ઉર્ફે1%૪ત 455 ઉર્ફે ગુલાબી જંગલી ગધૈડા (ઉતૃપાપડ ઊબળપ0પપ5 [તૌ 1110 


આ વિશેષ પ્રાણી 
માટે, તેના રક્ષણ માટે 
ગુજરાતમાં જ્ાંગધા 
સેન્કચ્યુઅરી' તરીકે | 
ઓળખાતા વિસ્તારમાં ( 
લગભગ ૪,૯૫૦ [7 
સ્કેકિમી. જમીન ફાળવીને ી 
વાઈત્ડએસસેન્કચુઅરી [ *-. 
બનાવવામો આવી છે “ક 
ઘુડખરને ઘણા “ઈન્ડિયન.ઝીબ્ા' તરીકે પણ ઓળખે છે. 

ગુજરાતમાં ધ્રાંગધ્રાથી ૨૫ થી ૩૦કિમી.ના અંતરે 
મુખ્યત્વે કચ્છના નાના રણમાં ઘુડખર જોતા મળે છે. કચ્છના 
ના રણ ઉપર્સાત કચ્છના મોટા રણમો તા બને રણની સીમા 
ઉપર આવતપ્રદેશોમાં જેવા કે સુરેન્દ્રનગરુ મહેસાણા તથ 
બનાસકાંઠાની સીમમાં આવતા પ્રદેશોમાં પણ તે જોવા મળે છે 

મારી જાણ પ્રમાણે ઘુડખર વિશ્વમાં ફક્ત બે જ 
જગ્યાએ જોવા મળે છે ગુજરાતમાં અને મેક્સિકોમાં. જો કે 
ગેક્સિકોના જંગલી ગધૈડા થોડા જુદા પ્રકારના છે 

મુખ્યત્વે ફક્ત ૧૦ સે.મી. ઊચા ઘાસને ખાઈને નભતા 
આસકૈદપ્રાણી ઉપર મોહક ગુલાબી રંગનાં ધાબાં પડેલાં હોય 
છે જ્યારે તે દોડતું હોય ત્યારે નાની સાઈઝનો ઘોડો દોડતો 
હોય તેવું લાગે. ઘુડખર શરમાળ પ્રાણી છે તેની પાછળ જીપ 
દૌડાતીને તેની અત્યત નજીક જઈએ.છીએ.ારેતેગભરાઈને 
ઘણીવાર ગબડી પડે છે. ઘણા તસવીરકારો ગબડી પડતા 
તાઈલ્ડ એસનૈ બતાવવા તેની પાછળ જીપને દોડાવીને ક્રૂર 
રપત રપતા હીય છે વાઈલ્ડ લાઈફ પ્રોટેક્શન એક્ટ પ્રમાણે, 
આ એક ગુન્હો બને છે જંગલી ગધેડા ભયના આરે પહોંચેલું 
એન્ડેન્જર્ડ' કેટેગરીવાળું પ્રાણી છે તે આપણે ભૂલવું જોઈએ 
નહીં, 

સામાન્ય રીતે ઘુડખરની લંબાઈ ૨૧૦ સે.મી. અને 
ઊંચાઈ ૨૧૫થી ૨૨૦સેમી.ની હોય છે વજન ૨૨૦થી 
૨૪૦ કિગ્રા.નું હોય છે. તેનું આયુષ્ય ૨૪ થી ૨૬ વર્ષની 


15૨૦૦૮ * ૬૪૬ 








હેમેન્દ્ર એ. શાહ 


_# આસપાસહોવાનુંમનાયછે 
તેસંવનનચોમાસામાંકરેછે 
અને ૧૧ મહિનાના ગર્ભ 
ધારણ પછી ફકત એક 
છ બરચાને જન્મ આપે છે 
ર તેનો મુખ્ય ખોરાક 
ઘસ, પાંદડાં, ગાંડા 
ક ન બાવળની શિંગો અને 
ખેતીવાડીનો પાક પણ છે 
ગુજરાતમાં હાલ ઘુડખરની વસ્તી ૩૩૦૦ની આસપાસ 
ગણાય છે ૨૮-૩૦મહિનાનું થાય ત્યારે તેપુખ્તતા ધરણ કરે 
છે 

ઘુડખરની સંખ્યા ઘટેનહી અનેતેને પૂરતું રક્ષણ મળી 
રહે તે હેતુથી ૬૯૦૩માં ધ્ાંગધા સેન્કઆયુઅરી સ્થાપરામાં 
આવી હતી. આ અભ્યારણ્ય રાજકોટ એરપોર્ટથી ૧૩૮ 
કિમી, અમદ્યવાદ એરપોર્ટથી ૨૧૦કિ મીના અંતરે આવેલું 
છે દશાડા પાસેના ઝૈનાબાદથી એક પ્રાઈવેટ ઓપરેટર 
વાઈલ્ડ એસની ટૂર પણ ઓર્ગેનાઈઝ કરે છે 

તાઈટડ એસની ફોટોગ્રાફી કરવા હું કચ્છના નાના 
રણમાં ગયો ત્યારે મને એક અત્યંત રોમાંચક અને 
આહસ્મરણીય અનુભવ થયો. બે-ત્રણ ઘુડખરના ગ્રુપને દૂરધી 
જોઈને મેં મારો ટેલેફોટો લેન ફોકસ કર્યો ત્યારે જોવા મળયું કે 
ઘુડખરની પાછળ એક વિશાળ પટવાળી નદી વહી રહી છે 
મારી જીપને તેની થોડી નજીક લઈ ગયો તો જોતા મળ્યું કે એક 
ઘુઘવતો દઘરેયો પણ પૃષ્ઠભૂમિમાં છે સૂકા ભટ રણમાં 
પાણી ? હું તિચારમાં પડી ગયો. પછી મે ચૂંટલી ખણીને 
ખાતરી કરી કે હું જાગું છું અને આ સ્વખ નથી. થોડીવાર 
પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો ઝૉઝવાના જળ છે 
“પેરા છે મારી. આંખનું “ઓપ્ટીકલ ઈલ્યુઝન' છે. વિચાર 
કરતાં લાગ્યું કે સંતોએ, ફ્લિસૂફોએ અને આધ્યાત્મિક 
પુરુપોએ શાનવાણીમાં કહ્યું છે તેવું જ છે સંસ્રારનાં સુખો પણ 


આવાં ઝાંઝરનાં જળ જેવાં જછે ને ? 
| 


ષ્ટ 


સાહિત્યવૃત્ત 


મોહમ્મદ માંકડને અર્પણ થયેલો રણજિતરામ સુર્વણચંદ્રક 

તા. ૩૧ મી મેના રોજ ભાઇકાકા ભવન ખાતે ગુજરાત 
સાહિત્ય સભાનો ઇ. સ. ૨૦૦૭નો રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક 
સુપ્રસિધ્ધ સાહિત્યકાર મોહમ્મદ માંકડને સંસ્થા પ્રમુખ 
ડૉ. મધુસૂદન પારેખના હસ્તે અર્પણ કરાયો હતો. 

આ પ્રસંગે પૂ. મોરારિબાપુએ મોહમ્મદભાઇનું 
અભિવાદન કર્યું હતું અને જેમના સૌજન્યથી આ સમારંભ 
યોજાયો હતો તે ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલવે પ્રસિધ્ધ કરેલ 
મોહમ્મદ માંકડના નિબંધસંગ્રહ '્રાર્થના'નું લોકાર્પણ કર્યું હતું. 

ડૉ. પ્રવીણ દરજીએ મોહમ્મદભાઇના જીવન અને 
કવનની વાત કરી હતી. ડૉ. રઘુવીર ચૌધરી મોહમ્મદભાઈની 
નવલકથાઓ અંગે બોલ્યા હતા તો ડૉ. કુમારપાળ દેસાઇએ. 
નિબંધસંગ્રહ પ્રાર્થના'નો આસ્વાદ કરાવ્યો હતો. 

પ્રારંભમાં અલકાબહેન શાહની પ્રાર્થના પછી 
પ્રો. પ્રિયકાન્ત પરીખે સ્વાગત પ્રવચન કરી સંસ્થાની પ્રવૃત્તિઓ 
જણાવી હતી. મોહમ્મદભાઇએ પોતાનો પ્રતિભાવ આપ્યો હતો 
યોગેશ જોષીએ આભારદર્શન કર્યું હતું. સંચાલન પ્રકુલ્લ ચવલે 
કર્યું હતું. 

“વલી' ગુજરાતી ગઝલ એવોર્ડ અર્પણ કરાયા 

તા. ૧૮મી મેના રોજ ભાઇકાકા હોલ, અમદાવાદ ખાતે 
“તલી' ગુજરાતી ગઝલ કેન્દ્ર, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગરના 
ઉપક્રમે યોજાયેલા કાર્યક્રમ અંતર્ગત લોકપ્રિય ગઝલકાર જલન 
માતરીને ઇં. સ. ૨૦૦૭નો તથા “આદિલ' મન્સૂરીને ૨૦૦૮નો 
“તલી' ગુજરાતી ગઝલ એવોર્ડ રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક 
પ્રવૃત્તિ વિભાગના મંત્રી ફકીરભાઇ વાઘેલાએ અર્પણ કર્યો. 

આ પ્રસંગે ડૉ. ચિનુ મોદીએ “જલન માતરી તથા આદિલ 
મન્સૂરીનું ગઝલક્ષેત્રે પ્રદાન' વિષયક વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. 
એવોર્ડ મેળવનારા બંને ગઝલકારોએ પોતાની કેટલીક ગઝલો 
રજૂ કરી હતી. 

પ્રારંભમાં ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના મહામાત્ર 
કિરીટ દૂધાતે સ્વાગત પ્રવચન કર્યું હતું. સમારંભનું સંચાલન 
અંકિત ત્રિવેદીનું હતું. 
જૂથિકા રૉયની આત્મકથાનું લોકાર્પણ 

તા. રરમી મેના રોજ ટાઉન હોલ, અમદાવાદ ખાતે ૮૮ 
વર્ષનાં વિખ્યાત ગાવિકા જૂથિકા સૅયની લંગાળી આત્મકથાના 
સુજ્ઞા શાહે - કરેલા ગુજરાતી અનુવાદ “ચૂપકે ચૂપકે બોલ 
મૈના'નું લોકાર્પણ તથા જૂથિકા રૉયનું અભિવાદન સ્વામી 
સચ્ચિદાનંદજીએ કરી તેમને માનધન અર્પણ કર્યું હતું. આ 


હ્ટ્ણ. 


મુકુન્દ પી. શાહ 


પ્રસંગે લાલ રાંભિયા, પુસ્તકના સંપાદક રજનીકુમાર પંડયા અને 
ડૉ. ધીરુભાઇ પરીખે પ્રાસંગિક પ્રવચન કર્યા હતાં. તુપાર 
ભાટ્યાએ જૂંથિકા રૉયનાં ભજનો સંભળાવી રસદર્શન કરાવ્યું 
હતું, 
જૂથિકા રૉયે પોતાનાં જાણીતાં ભકતીગીતો ગાઇને 

શ્રોતાઓને ભાવતિભોર કરી દીધા હતા. સંચાલન ઉર્વીશ 
કૌઠારીનું હતું. પ્રારંભમાં, જનાર્દન રાવળ અને હર્ષિદા ચાવળે 
ભક્તિગીતો ગાયાં હતાં. 
“ગઝલપૂર્વક' અંકિત ત્રિવેદીના ગઝલસંગ્રહનું વિમોચન 

તા. ૧૭ મી મેના રોજ ભાઇદાસ હોલ, મુબંઇ ખાતે 
અંકિત ત્રિવેદીના ગઝલસંગ્રહ “ગઝલપૂર્વક'ની બીજી આવૃતિનું 
વિમોચન “આદિલ' મન્સૂરીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. આ 
પ્રસંગે યોજાયેલ મુશાયરામાં જલન માતરી, “આદિલ' મન્સૂરી, 
ખલીલ ધનતેજવી, સુરેન ઠાકર “મેહુલ', હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ, રાજેશ 
વ્યાસ 'મિસ્કીન', ઉદયન ઠકકર, હેમેન શાહ, મુકુલ ચોકસી, 
રઇંશ મનીઆર, મૂકેશ જોશી, હિતેન આનંદપરા અને સૌમ્ય 
જોશી વગેરેએ ભાગ લીધો હતો. સુરેશ દલાલે પ્રાસંગિક 
વકતવ્ય આપ્યું હતું. 
સુધીરપટેલના ગઝલ સંગ્રહનું વિમોચન 

મૂળ ભાવનગરના અને હાલ અમેરિકાસ્થિત કવિશ્રી 
સુધીર પટેલના ત્રીજા ગઝલ સંગ્રહ 'ઉકેલીને સ્વર્યના સળ'નો 
વિમોચન સમારોહ તા. ૦૭/૦૬/૨૦૦૮ શનિવારે સાંજે ૭ 
કલાકે “બુધ સભા' શિશુવિહાર દ્વારા વાલીમા વાનપ્રસ્થ 
સભાગૃહ ખાતે યોજાઇ ગયો. 

કવિશ્રીના પિતાશ્રી પરબતભાઇ પટેલના હસ્તે પુસ્તકનું 
વિમોચન થયા બાદ વિશેષ વકતા માય ડિયર જ્યુએ પોતે 
વાર્તાકાર અને ગઘ સાથે નિસ્બત ધરાવતા હોવા છતાં, ગઝલથી 
આકર્ષાતા રહ્યા હોવાની વાત કરીને સર્જકની પોતાના સળ 
ઉકેલતા જવાની નિરંતર પ્રકિયાને આવકારી હતી. 

કવિશ્રી સુધીર પટેલે આ પ્રસંગે ગઝલોનું પઠન કર્યું હતું. 
કાર્યકમના અધ્યક્ષપદેથી શ્રી તખ્તસિંહ પરમારે અંતરના 
આશ્ચિષ સાથે સંગ્રહમાંથી ભાવકોને સંતુષ્ટ કરતી ગઝલો મળશ 
વિશે આનંદસહ આશા વ્યકત કરી હતી. કાર્યડથનું સંચાલન 
શી જેક 
પાઠકે ક્યું [- કઝ 
હતું. ટ સ 





દ ક 
જૂલાઈ રઃ 


ભાવેશ ભટ્ટના ગઝ્લ સંગહ જે તો છે'નું તિમોચન 

તા. ૧૦મી જુનના રોજ એચ. કે કોલેજના 
શ્રી ચિનુભાઇં સભાગૃહ ખાતે નવભારત સાહિત્ય મદિર 
પ્રકાશિત ભાવેશ ભટ્ટના ગઝલસગ્રહ “છે તો છે'નું વિમોચન 
ખ્યાતનામ શાયર આદિલ' મન્સૂરીએ કર્યું હતુ અને 
સગ્રહમાંની ત્રણેક રચનાઓનુ પઠન કર્યું હતુ. 

આ પ્રસગૈ આચાર્ય સુભાષ બ્રહ્મભટ્ટે આવકાર પ્રવચન 
કર્યું હતુ તે પછી લાભશકર ઠાકરની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં એક 
કવિ સમેલન યોજાયુ હતુ જેનુ સચાલન હરદ્વાર ગોસ્વામીએ 
કર્યું હતુ ડવિ સમેલનમાં તેમણે તથા “આદિલ' મન્સૂરીએ 
પોતાની રચનાઓ રજૂ કરી હતી. આ ઉપરાત ધૂની માડલિયા, 
રાજેશ વાસ મિસ્કીન', કૃષ્ણ દવે, સૌમ્ય ભટ્ટ, હર્ષદેવ માધવ, 
રાજેન્દ્ર પટેલ, કુમાર જૈમિની શાસ્ત્રી, અશોક ચાવડા, અંકિત 
ત્રિવેદી, અનિલ ચાવડાએ પોતાની રચનાઓનું પઠન કર્યું હતુ. 
ભાવેશ ભટે પ્રતિભાવ આપ્યો હતો 
બી કેશર શિવમ્‌ની આત્મકથાના પુસ્તકનું તિમોચન તથા 
પારિતાપિક વિતરણ 

તા. ૨૭મી મેના રોજ ગુજરાતી દલિત સાહિત્ય સભા, 
શાધીનગરના. ઉપક્રમે યોજાવેલ સમારભમાં બી. કેશર 
શિવમ્‌ની આત્મકથા 'પૂર્ણ સત્ય'ના ગીતા ચૌધરીએ કરેલા 
અગ્રેજી અનુવાદ “૯ 371010 1 તાદ તાત ₹૦પળજુ 901 
દ 1 પદનું વિમોચન દીના પડયાએ કર્યું હતું 

આ પ્રસગે બી કૅશર શિવમ્‌ વાર્તા સ્પર્ધાના હાજર 
રહેલા વિજેતાઓને પારિતોષિક રૂ ૧, ૦૦૦/-નુ માય ડિયર 
જયુ અને સજય ચૌહાણને સરખે હિસ્સે અને ત્રીજુ રૂ ૫૦૦/-નુ 
દીના પંડયાને તથા અન્ય ૧૧૨્યર્ધકોને રૂ ૧૦૦/-નાં આશ્વાસન 
પારિતોષિકો અપાયા હતા. પ્રથમ પારિતોપિકના 
રૂ ૧૫, ૦૦૦૪/મા કેશર શિવમે પોતાના પેન્શનના 
ર ૧૧,૦૦૦/ ઉમેરી રૂ ૨૬, ૦૦૦/ બળાત્કારનો ભોગ 
બનેલી પાટણની દલિત બાળાને તથા બનાસકાઠા જિલ્લાના 
બુકણા ગામના. હિજરતીઓને. મોકલવાનુ જાહેર કરાયુ હતુ. 
જર્મન સિધ્ધાંત પુસ્તકર્ના મલવાલમ્‌ અત્તે કન્નડ ભાષાપાં 
પ્રગટ મેલાં પુસ્તકોનું વિમોચન 

તા. ૩૦મી એપ્રિલના રોજ ગુજરાત વિશ્વકોશ ભવનના 
હીરાલાલ ભગવતી સભાગૃહ ખાતે હીરાભાઇ ઠકકરના 
ગુજરાતી ભાષામા પ્રગટ થયેલા “કર્મનો સિધ્ધાત' પુસ્તકનો 
કુસુમ પ્રકાશન અમદાવાદ દ્વારા કે કે ભાસ્કરન પય્યનૂરે કરેલ 
મલયાલમ અને શિવાનદ જોશીએ. કરેલ કન્નડ અનુવાદનાં 
પુસ્તકોનુ વિમોચન ગૂજરાત વિધાપીઠના કુલનાયક ડે. સુદર્શન 
આયગારે કર્યું હતુ અને તે પુસ્તકો મહેશભાઇ હીરાભાઇ 
ઠકકરને અર્પણ કર્યા હ્તા. 

આ પ્રસંગે ડૉ કુમારપાળ દેસાઇ, ડો. શાતિકુમાર 
પડયા, ડૉ, કે કે ભાસ્કરન પષ્યનૂર, મહેશભાઇ ઠકકર 


( ૨૦૦૮ ૬૧૪૮ 





તગેરેએ પ્રાસગિક પ્રવચનો કર્યા હતા. 

કુસુમ પ્રકાશન વતી “નવચેતન'ના તંત્રી મુકુન્દ શાહે 
સ્વાગત પ્રવચન અને આભારેદર્શન કર્યું હતુ હેર્મત્‌ શાહે 
મહેમાનોનુ પુસ્તકો વડે સ્વાગત કર્યું હતું 

સમગ્ર કાર્યક્રમનું સચાલન'નવચેતન'ના સપાદક 
ડૉ. પ્રીતિબહેન શાહે કર્યું હતુ. પ્રારંભમાં અલ્પાબહેન શાહે 
પાર્થના રજૂકરી હતી. 
જાહિત્ય સંગમ'ની અમદાવાદ શાખાનું ઉદ્ઘાટન, પ્રંથયાત્રા 
અનેપુસ્તકોનું લોકાર્પન્ન 

તા. ૩૧મી મેના રોજ સુરતની જાણીતી પ્રકાશન સસ્થા 
'ાહિત્ય સગમ'ની ગાધીરોડ પર આવેવ બાલાહનુમાતની 
સામે આવેલી કંચરિયા પોળ ખાતે અમદાવાદ શાખા - 
જાહિત્ય ચિંતન'નુ ઉદ્ઘાટન ભગવતીકુમાર શર્મા અને 
નાનુભાઇ નાયકે, ડૉ. કુમારપાળ દૈસાઈ અને ડૉ. ચંદ્રકાન્ત 
મહેતાના અતિથિવિશેષષદે યોજાયેલા સમારંભમાં કર્યું હતું 
સચાલન ડૉ. ઉપાબહેન ઉપાધ્યાવૈ કર્યું હતુ ડો અશ્ચિન 
દેસાઈએ સસ્થાનો પરિચય આપ્યો હતો. જનક નાયકે 
આભારદર્શન કર્યું હતું 

લીજે દિવસૈ- તા. ૧લી. જૂનના રોજ સવારૈ ૯ ૩૦વાગે 
ઇન્કમટેક્ષ ચાર રસ્તા પાસેથી નીકળેલી ગ્રથયાત્રા જયારે 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ખાતે પહોંથી ત્યારે ત્યા રા, તિ, પાઠક 
સભાગૃહમા સભાના રૂપમાં ફેરવાઇ ગઇ હતી અને તેને 
ડો. રઘુવીર ચૌઘરી, નાનુભાઇ નાયક, રવીન્દ્ર પારેખ, અનિલા 
દલાલ, યોગેશ જોષી, ભારતીલહેન ૨ દવે, ભગવતીકુપાર 
શર્મા વગેરેએ સબોધી હતી અને નાનુભાઇ નાયકની પ્રવૃત્તિને 
બિરદાવી હતી 

સથાલન રાજેન્દ્ર પટેલે કર્યું હતું. એ જ દિવસે સાજે પાંચ 
વાગ્યે ટાગોર હોલ ખાતે નારાયણભાઇ દેસાઇના અધક્ષર્થાને 
ડૉ ગુણવંત શાહના અતિથિવિશેષપદે અને ડો. રઘુવીર ચૌધરી 
તથા ભગવતીકુમાર શર્માની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં મ્રથયાત્રા રનાં 
૨૧ પુસ્તકોનું લોકાર્પ્ન યોજાયુ હતું, નાનુભાઇ નાયકે 
આભારદર્શન અને અકિત ્િવેદીએ સંચાલન ડર્યુ 
આપણો સાહિત્ય વારસો 

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ઉપકમે યોજાતા, ગુજરાતી 
ભાષાના, દરિયાપારના વિદ્યમાન કવિઓ દ્વારા એમની 
પસદગીની કાભકૃતિઓના પઠનનો કાર્યકમ “આપણો સાહિત્ય 
વારસો' તા. ૧૦મી જૂને ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદના ગોવર્ધન 
સ્મૃતિ મદિર ખાતે યોજાયો હતો. જાસ્ષીતા શાયર “આદિલ' 
મન્સૂરીએ પોતાની ગઝ્લો રજૂકરી હતી, તેમનો પરિચય રાજેન્દ્ર 
પટેલે આપ્યો હતો ભૂમિકા ડો. અનિલ! દલાલે બાંધી હતી. 
કવિ નાટયકાર લાભશકર ઠાકરે રે મઠ'માં આવતા 
“આદિલ' સાથેના સસ્મરણો કદા હતા અને નાટ્ય લેખક 
તરીકેના “આદિલ' મનન્‍્સૂરીના પાસાને ઉજાગર કર્યું હું. 


હટ 


રતિલાલ બોરીસાગરે આભારદર્શન કર્યું હતું. 
રવીન્દ્રનાથ ઢાગોરના ગીતની ચર્ચા અને શ્રવણ 

તા. પમી જૂનના રોજ ગોવર્ધન સ્મૃતિ મંદિર ખાતે રવીન્દ્ર 
ભવન અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સંયુકત ઉપકમે 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના “યદી પ્રેમ દિલેના પ્રાણે' ગીતની ચર્ચા 
પ્રો. ભોળાભાઇ પટેલ અને શૈલેશ પારેખે કરી હતી. 
સંસ્કાર વર્તુળ, બારડોલી 

ટૂંકી વાર્તાના લેખન માટે કૌશલ્ય કેળવતાના હેતુથી 
સંસ્કાર વર્તુળે બારડોલીમાં વાર્તાશિબિરનું આયોજનકર્યું છે. આ 
શિબિરમાં દર પખવાડિયે માર્ગદર્શક તરીકે સુરતથી શ્રી રવીન્દ્ર 
પારેખ આવીને ટૂંકી વાર્તાનાં તિતિધ પાસાંઓની છણાવટ ડરે છે. 
તા. ૫-૪-૦૮ ને શનિવારે મળેલી પહેલી બેઠકમાં ભારતીબહેન 
રાણેએ. સ્વરચિત વાર્તા “પુનરાગમન'“નું વાચન કર્યું હતું. 
તા. ૧૩-૪-૦૮ ના દિને બીજી બેઠકમાં સંધ્યા ભટ્ટ અને વિક્રમ 
ચૌધરીએ વાર્તા વાંચી હતી. રવીન્દ્રભાઇએ ટૂંકી વાર્તામાં 
વર્ણનનો મેદ ઓછો કરવા તરફ તેમજ સંકેતોથી સૂચન કરવા 
તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું. વાર્તામાં નવીન વિષયોના આલેખન પર 
તેમણે ખાસ ભાર મૂકયો હતો. 

અત્યાર સુધી થવેલી પખવાડિક છ બેઠકોમાં ગભરુ 
ભડિયાદરા, કલાબહેન પટેલ અને અમ્લાન ચક્રવર્તીએ પોતાની 
કૃતિઓ રજૂ કરી હતી. “સંસ્કાર વર્તુળ” ના પ્રમુખ શ્રી રમણ 


પાઠકની ઉપસ્થિતિમાં ચાલી રહેલી આ શિબિરમાં 
રવીન્દ્રભાઇના માર્ગદર્શનનો લાભ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને પણ 
મળ્યો છે. 
હેવાલ : ભારતી રણે, સંધ્યા ભટટ) 

સાહિત્યિક નિબંધ સ્પર્ધા 

સાહિત્ય-સંસદ, સાન્તાફ્રૂઝ અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય 
ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સંયુક્ત ઉપકમે ગુજરાતી 
સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં સંશોધનાત્મક લેખનને ઉત્તેજન આપવા માટે 
એક વિશિષ્ટ નિબંધ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 
તેમાં ભાગ લેવાનું સૌ સાહિત્યપ્રેમી ભાઈબહેનોને આમંત્રણ છે. 
પહેલું ઈનામ જા. ૫૦૦૦, બીજું ઈનામ રૂ।. ૩૦૦૦ તથા ત્રીજું 
ઈનામ જ. ૨૦૦૦ આપવામાં આવશે. 

નિબંધ મોકલવાની અંતિમ તારીખ ૩૧-૮-૨૦૦૮ છે. 

નિબંધ સ્પર્ધાની શરતો મેળવવાનું તથા નિબંધો 
મોકલવાનું સરનામું : સાહિત્ય સંસદ સાન્તાક્રૂઝ, પ્રમુખ ઃ 
કનુભાઈ સૂચક, ૩-વિવેક, ૧૮૫, એસ.વી. રોડ, વિલેપાર્લે 
(પશ્ચિમ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૫૬, સંપર્ક : ૦૯૮૭૦૦૦૭૩૭૧ / 
૦૨૨ ૨૬૭૧ ૦૮૦૮. 4-41 
1વાપાંગાવા€10પતાતા.ત્ઝતા 0ર 
1દ્રપછીટાં.ડઘર્તાતા:૦દાળતા.ત્ળળ (ઈ-મેઈલથી મોકલેલા 
નિબંધો સાથે વાપરેલાં ફોન્ટનું સોફ્ટવેર એટેચ કરવું જરૂરી છે.) 


“આનર્ત' ની અસ્મિતાના વધુ એક ઉદ્દગાતાની વિદાય 


ભ 
ઝડ ક ૪% ર્ર 
૧ 





આજીવન લોકસેવક, સમાજલક્ષી કેળવણીકાર અને સ્વાતંત્ર્યસેનાની શ્રી રસિકલાલ દવેના તારીખ 

પ જૂન ૨૦૦૮ના રોજ થયેલા અવસાન સાથે વડનગરના કીર્તિસ્તંભનો વધુ એક કાંગરો ખરી પડયો. 

, વડનગરના પ્રાચીન ઇતિહાસની ભવ્યતા ઉજાગર કરી એને એક વિસ્મૃત ભગ્નાવશેષમાંથી ગુજરાતી 

, ગરિમા અને અસ્મિતાના પ્રતીક સ્વરૂપે પુનપ્રતિષ્ઠિંત કરવામાં જે થોડાક ઇતિહાસવિદ્દો, સારસ્વતો અને 
સામાજિક કાર્યકર્તાઓનો મહત્ત્વનો ફાળો રહયો છે એમાં શ્રી રસિકલાલ દવેનું નામ નિઃશંક મૂકી શકાય. 
્ં દવેસાહેબના હુલામણા નામથી જાણીતા રસિકભાઇ હંમેશાં ઉમળકાના માણસ રહ્યા. સૌરાષ્ટ્રમાં 
એમની કારકિર્દી પ્રજાસમાજવાદી કર્મશીલ તરીકે પોંખાઇ હતી. વડનગરને વતન તરીકે અપનાવ્યા પછી 


એમણે સવિશેષ તો. શૈક્ષણિક ક્ષેત્ર ખેડયું હતું. એમણે અને એમનાં શિક્ષિકા જીવનસંગિની સરલાબહેને આનર્ત શિક્ષણ કેન્દ્ર તરીકે 
ઓળખાતી, વડનગર પંથકનાં વંચિત-સર્વહારા સમુદાયનાં બાળકોને નજર સમક્ષ રાખી શરૂ કરેલી શાળા અને સ્વ. રમણલાલ 
જોશીના પરામર્શન હેઠળ સ્થાપેલી વડનગર એજ્યુકેશન સોસાયટીની વડનગર આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ એમનાં જીવંત 
વિધાસ્મારકો છે. 
રસિકલાલ દવે રાજકારણમાં ખાસ્સા સક રહ્યા. તેઓ મહેસાણા જિલ્લા પંચાયતમાં વડનગરની બેઠક પરથી ચૂંટાઇને 
બાંધકામ સમિતિના અધ્યક્ષ પણ રહ્યા હતા. સમાજ્જીવનના પ્રશ્નો પરત્વે તેમની જાગરૂક ભૂમિકા સ્મરણીય રહેશે. તેઓ 
“ચચપિત્રી' તરીકે પણ જાણીતા હતા. અપનાવ્યું ત્યારથી વડનગરને એમણે અખૂટ પ્રેમ કર્યો. એમની દીકરીનું નામ પણ એમણે 
તાનારીરી રાખેલું. 
દોઢ-બે વરસથી પણ ઓછા સમયગાળામાં વડનગરના ત્રણ મહારથી એક પછી એક વિદાય થઇ જતાં વડનગર ખાસ્સું સંકડું 
બન્યું છે. ડૉ. વસંત પરીખ અને રમણલાલ જોશી જેવી શ્રી રસિકલાલ દવેની ખોટ પણ એને સાલશે. 
- કેશુભાઇ દેસાઇ 


લ્ટ્શ 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૪૯ 


પ્રતિભાવ 





ઉમાશંકર જોશીનું “દર્શન' 


“ઉદ્દેશ'ના મે, ૨૦૦૮ના અંકમાં ઉમાશકર જોશીનુ “ર્શન્‌' 
(કાળ) પ્રકાશિત છે ભવેમ્બર, ૧૯૪૮, “વસંત વર્ષા' “સમગ્ર 
કવિત!', ૧૯૮૧, ૫. ૪૯૭-૫૦૧) 

કવિશ્રી ઉપાશકર જોશીનું કંથન છે 

જુવક રવીન્દ્રનાથને કલકત્તામાં એકવાર સૂર્યોદય સમયે 
જીવનતો એક મહાન અનભવ થયો, આખ આગળથી જાણે કે 
પડદો સરી ગવો ને સમસ્ત વિશ્વ એકરૂપે દેખવા મળ્યુ. એવામા 
સામે રસ્તા પર બે મજૂરો હસતા હસતા ચાલ્યા જતા એમની નજરે 
પડ્શા. એમાં સચરાચર સૃષ્ટિમાં ઊભરાતા આર્નદને એમણે 
ઓળખ્યો. કવિ પોતાની 'જીવનસ્મૃતિ'માં આ અનુભવ વર્ણવતા 
કહે છે કે પછી પોતે હિમાલય ગયા, એવી આશાથી કે કલકત્તામાં 
જોયેલું ત્થા હિમાલયમાં વધુ ગંભીરપણે અનુભવવા મળશે, પણ 
એવુ કાંઈ બન્યુ નહિં. અને એમા જ કવિનું સૌભાગ્ય હતુ. 
(ઉપરાંત 'ઉદ્દેશ તંત્રીલેખ, પૃ. ૫૦૫ 9) ઉપરોક્ત કથનમાં અને 
તંત્રીલેખમાં રવીન્દ્રનાથની અનુભૂતિના વર્ષનો નિર્દેરા નથી. 

ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરનો જીવનકાળ છે ૧૮૬૧, ૭ 
મે પ્રભાતે ૨ ૩૦-૩ કલાક વચચે - ૧૯૪૧ ૭ ઓગસટ, મધ્યાહ 
પશ્ચાત્‌. (રવીન્દ્રનાથ શતાબ્દી ગ્રથ ૧૮૬૧ ૧૯૪૧ સાહિત્ય 
અકાદમી, નવી દિલ્હી, નવેમ્બર ૧૮.૬૧, કિમૃત રૂ. ૩૦) 
પુનર્મુદ્રેત આવૃત્તિની કિંમત અધિકતર છે, પૃ. ૪૫૧, ૫૦૩) 

૨૧ વર્ષીય યુવક ગુરૂદેવ કલકત્તાના સુખ્યાત ઈન્ડિયન 
મ્યુઝિયમની બાજુમા પોતાના વડીલબંધુ જ્યોત્િરિન્દ્રનાથ (૧૮૪૯ 

૧૯ર૫)ના પરિવાર સગાથે ૧૦, સદર સ્ટ્રીટ મધ્યે રહેતા હતા 

ત્યારે ૨૮૮રમા સૂર્યોદય સમવે તેમને કસ્તુત વિરહ આધ્યાત્મિક 
અનુભૂતિ થયેલ. ત્યારે રવીન્દ્રનાથ અપરિણીત હતા (પૃ. ૪૫૫) 
(નિર્ઝશનો સ્વપખ્નભંગ' “ટાગોરનાં કાલો સપાદક નગીનદાસ 
પારેબ, ૭ થે, ૧૯૮૧, લોકમેલાય ટ્રસ્ટ 

કવિશ્રી ઉમાશકર જોશીનું વિધાન છે એવામાં સામે 
રસ્તા પર બે મજૂરો હસતા હસતા ચાલ્યા જતા એમની નજરે 
પડ્યા ' 

૧ર10/01૫15€21૫0125' મા ગુરુદેવનું કથન છે 

તણ 1ઈતા1તુ 1 કલ્ટ ૩પ) પ્રસારઈપ 015 લ લ્ડ, 
1 301% ઈલ્છુઢાપ (૦ ડલ્ટ છી ધટ 1391012 ૦4 217 
ત્ળાકલળાવાલ્કક 1 €0પાંત જતાં 1001૬ ૫૩૦ ધત ડાછો( ૦ 
ડટ ૭0 પાછુ 7૦૫૫ 1016ઞતારદી/ દૂણાજુ ધા ૧૪] 
શલ ઢા તં ળાટ ળા ધોલ 0105 ડાર કડ તૌ 
ળ્ણ ઈ 50021 70૦ લપં. (અહીં હસતા હસતા બે યુવકોનો 
નિર્ટેશ છે, બે મજૂરોનો નહિ) (લેખન ૧૯૧૨માં ૫૧ વર્ષની વયે, 


48 ૨૦૦૮ ૬૫૦ 





આધ્યાત્મિક અનુભૂતિથી ત્રીસ વર્ષો પશ્ચાત પ્રકાશન ૧૮.૧૭ 
પૃ. ૨૧૯) 

પૃ ૨૨૦ પર નિર્દેશ અનુસાર ગુરૂદેવ હિમાલય 
પર્વતમાળાના દર્શન હેતુ દાજિલેંગ પધારે છે, જ્યોતિરિન્દ્રનાથ 
અને એમન પ્રેશર સગ્‌યે. ષ્રતૃ શ્યોતિ[રિન્દ્રનાયે દાર્જીલેંગનો 
પ્રવાસ યોજ્યો ન હોત તો રવીન્દ્રનાથ એકલા પધારત ડે ? 

કવિશ્રી ઉમાર્શકર જોશીના “દર્શન' કામાં પક્તિઓ છે 

સમસ્ત ભર્યું એક મીટ મહી વિશ્ચૈતન્યને. 

જતો યુવક એક ત્યાં અવરને ખભે હાઘ દૈ, 

જતો ભરઉમગ મુક્ત હસતો, દીઠો ત્યાં પથે.., 


ઉઘાડી નયનો જુએ કવિત્યપિ પ્રગલ્માત્મ એ 

હિમાદ્રિ શિખરો પરે સુભગ દશ્ય દીપી રહ્યુ 

પરસ્પર તણે ખભે ભેરવી હાથ ત્યા 

શ્રમીણ હસતા ઊભા, સુહતું મુક્ત ત્યાં હાસ તે. 
“્રમીણ હસતા ઊભા' દર્શન દાર્જીલેંગ મધ્યે છે, કલકત્તાની સદર 
સીટ મધ્યે નહિ. 
«સંત ૧૪૮ માર્ગ. ૮, 
વડાલા, મુબઈ ૪૦૦૦૩૧ 
૨૬૫ ૨૦૦૮ 

ઉમાશકરની ડાવ્યનોંધમાં “બે મજૂરો હસતા હસતા 
ચાલ્યા જતા હત્તા એમ લખાયું છે અને યુવકોનો ઉલ્લેખ નથી એ 
સાચુ પણ કાબમાં “જતો યુવક એક ત્યા અવરને ખભે હાય દૈ 
એ પક્તિ જોવી. આ આખા ય પ્રસંગને, એ દર્શનને ઉમાર્શકરની 
કવિ દષ્ટિ કેવી રીતે જુએ છે એ એમણે નોંધમાં સવિસ્તર લખ્યું જ 
છૈ જે જોતાં 'ર્શન દાજિવિંગ મધ્યે છે ડે કલકત્તાની સદર સ્ટ્રીટ 
મધ - એપ્રશ્ર કાયના સન્દર્ભમાં યયાર્થ જણાતો નથી, તત્રી 

'સાપના ભારા'નો શબ્દ-તિવાદ ! 

શ્રી ઉમાશકર જોશીના એકાંકી સગ્રહ “સાપના ભારા'માં 
સંગ્રહસ્થ નાટક જૈડના ઢેડ ભગી'માં આવતા આ શબ્દ પ્રયોગને 
લઈને ઊભો કરવામાં આવેલો વિવાદ કધનસીબ છે આ કે તે 
શબ્દ પ્રયોગ કે રૂઢ્પ્રિયોગ જે તે સમયમાં પ્રચલિત હોય અને 
યથાર્થનું નિરૂપણ ડરતાં સર્જકની ભાપામાં એ સ્વાભાવિક રીતે જ 
આવે. એમ તો “હેડગરોળી', જૈડફ્જેતો' જેવા શબ્દો આપન્ની 
ભાષામાં છે જ અને હજુ ય વપરાય છે સાર્થ ગૂજરાતી 
જોડણીકોશમાં આ શબ્દ અને સલગ્ન બીજા શબ્દોના અર્થ 
આપવામા આવ્યા છે (જુઓ પૃ. ૩૯૮, સાતમુ પુનર્મુદ્રણ, મે 
૨૦૦૬) શુ સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશનો આપણે બહિષ્કાર 
કરીશુ કે એને ગુજરાતી સાહિત્યમાંથી નાત-બહાર પૂકીશુ ? 
અમદા4)૬, ૨૫-૦૧ ૨૦૦૮ સજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય 


હટ 


વી. બી. ગણાત્રા, 
એડવોકેટ, સુપ્રીમ કોર્ટ 


(વર્ષ ૧૮મું, ઓગસ્ટ ૨૦૦૭થી જુલાઈ ૨૦૦૮ 9 સળંગ અંક ૨૦૩થી ૨૧૪ 9 પૃષ્ઠ ૧ થી ૧૧૦) 


કર્તા-નામ 


અવિનાશ પંચોલી 
અશ્વિન ચંદારાણા 
ઉમાશંકર જોશી 
ઉમાશંકર જોશી 
ઉર્વીશ વસાવડા 
ઉર્વીશ વસાવડા 
ઉશનસ્‌ 
ઉશનસ્‌ 
ઉશનસ્‌ 
ઉશનસ્‌ 


ઉશનસ્‌ 

ઉશનસ્‌ 

ઉશનસ્‌ 

ઉશનસ્‌ 

ઊજમશી પરમાર 
ઊજમશી પરમાર 
કાનપરિયા કેતન વિનુભાઈ 
કિરણ ચૌહાણ 

કિરણ ચૌહાણ 
ગુણવંત ઉપાધ્યાય 
ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 
ચન્દ્રકાન્ત દેસાઈ 
ચન્દ્રકાન્ત શેઠ 
ચન્દ્રવદન ચી. મહેતા 
ચિનુ મોદી. 

જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ 
જયશ્રી મહેતા 

જયંત જી. ગાંધી 'કુસુમાયુધ' 
જર્યત “સંગીત' 
દિનેશ ડોંગરે “નાદાન' 
દિલીપ મોદી 

દિલીપ મોદી 
ધનસુખલાલ પારેખ 
ધીરુ પરીખ 

નલિન રાવળ 

નલિન રાવળ 

નલિન રાવળ 

નલિન રાવળ 

નિર્મિશ ઠાકર 

નીલેશ રાણા 
પ્રજારામ રાવળ 
પન્ના નાયક 

પન્ના નાયક 

પ્રબોધ ર. જોશી 
પ્રજ્ઞા વશી 
પ્રાણજીવન મહેતા 
પૂજાલાલ 

પ્રીતમ લખલાણી 


લ્ટ્શ 


બટ્ટ 
સૂચિ 
સૂચિકાર ઃ રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય 


કૃતિ-નામ અને માસ-વર્ષ 


કવિતા 
“ભગ્ન પ્રાસ' - ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ 
“આપજે' (ગઝલ) - ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૭ 
નવા વર્ષે - નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
દર્શન - મે ૨૦૦૮ 
બે ગઝલ - ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 
આજના વરસાદમાં - જુલાઈ ૨૦૦૮ 
વિભાજનનું દર્દ (પઝલ) - ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 
પૃથ્વી અવતરિત પ્રીત્તિ વિશે (સોનેટ) - સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ 
ફરીથી મૂળ ભણી (સોનેટ) - ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ 
વતનની બે દિવાળી-તંદ્રાઓ - નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
તંદ્રા-૧, તંદ્રા-૨ (સોનેટ) 
૮૮માં પ્રવેશ * વિશ્વ આભાર દિન (સોનેટ) - નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
શરદનો તડકો (સોનેટ) - જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 
વિદાય વેળાએ. (ગઝલ) - એપ્રિલ ૨૦૦૮ 
વર્ષાવસાને ખેડૂતનું મન - જુલાઈ ૨૦૦૮ 
જળ (ગીત) - એપ્રિલ ર૦૦૮ 
આ પ્હાડ (ગીત) - એપ્રિલ ૨૦૦૮ 
ઓળખો છો ક્યાં તમે ? (ગઝલ) - જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 
વટમાં જીવ્યા (ગઝલ) - ઓગસ્ટ, ૨૦૦૭ 
નજર કરી ચાલ્યા (ઝલ) - ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ 
મળો (ગઝલ) - એપ્રિલ ૨૦૦૮ 
આસોની અમાસ - નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
રાતરાણી - ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ 
દિપોત્સવીના દીવે દીવે - નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
દિવાળી - નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
બે ગઝલ - જાન્યુઆરી ર૦૦૮ 
પળની રમણા - ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ 
કોના ? - મે ૨૦૦૮ 
સ્ફટિક શું ? ((-ઝલ) - ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 
વહી ગયો (ગઝલ) - સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ 
આવો (ગઝલ) - ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 
હદ નથી - જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 
ટેરવે - જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 
બૈ હાઈકુ - જુલાઈ ૨૦૦૮ 
પરખ - મે ૨૦૦૮ 
ટ્વીન ટાવર્સ પરથી કુઆલાલમપુરનું દર્શન - ઓક્ટો. ૨૦૦૭ 
પિનાંગ હિલ - ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 
વસુંધરાને (શ્રી સુન્‍્દરમૂને) - માર્ચ ૨૦૦૮ 
સ્વપ્નું -મે ૨૦૦૮ 
એક ચુંબન (ગઝલ) - એપ્રિલ ૨૦૦૮ 
છત્રી - ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ 
નૂતન વર્ષ - નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
દસ હાઈકુ - ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ 
કૌઈ - એપ્રિલ ૨૦૦૮ 
દિવાળી - નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
સપ્તપદી - ફેબ્રુઆરી ર૦૦૮ 
નાભિ-નાડ પરખની વાત ૧ અને ર - મે ૨૦૦૮ 
નવ વર્ષ - નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
યુગોથી... - ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ 





સળંગ અંક નંબર 


જુલાઈ ૨* 


પૃષ્ઠ નબર 


૨૧૭ 
૩ર૭ 
૧૩૦ 
૫૦૮-૫૧૦ 


૪૭૧ 
૧૩૬ 
૨૧૭ 


૧૩૫ 


* 


કંતૃગ્નિમ 


પ્રીતમ લખલાણી 
[ફિલિપ ક્લાર્ક 
ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા 
ભાનુપ્રસાદ પડયા 
ભાનુપ્રસાદ પડયા 
મનીષ પરમાર 
મનોહર દ્વિવેદી 
મનોહર કિતેદી 

ગડ ગે 

મનાક્ષી ચંદારાણા 
મીરા આસિફ 

પૃશવંત નિવેદી 
યશવંત ત્રિવેદી 

યોસેફ મેકવાન 
રમણભાઈ બી. પટેલ, 
રણજિત પટેલ અનામી 
રણજિત પટેલ અનામી 
રણજિત પટેલ અનામી 
રણજિત પટેલ અનામી 
રમણીક સોમેશ્વર 
રમેશ આચાર્ય 

રમેશ આચાર્ય 

રમેશ પારેખ 

રમેશ પારેખ 

રવીન્દ્ર પારેખ 

રાજેશ બાસ 'મેસ્કીન 
રાજેશ ભાસ 'મિસ્કીન 
શજેશ વાસ 1મેસ્કીત 
શજેશ બાસ 'મિસ્કીન 
શજેન્દ્ર શુકલ 
શપૈશ્યામ શર્મા 
શમચન્દ્ર પટેલ 

રાવજી પટેલ. 

દ્વાલજી કાનપરિયા 
લાલજી કાનપરિયા 
દાલજી કાનપરિવા 
ઊાલજી કાનપરિવા 
વિપિન પરીખ 
સુન્દરમ્‌ 

સુન્દરમ્‌ 

સુન્દરમ્‌ 

સુન્દરમ્‌ 

સુન્દરમ્‌ 


સૂધીર પટેલ 
સુધીર પટેલ 
સુભાષ શાહ 
સુમત્‌ અજમેરી 
સુમિત્રાનંદન પત 
સૂરંશ દલાલ 
સોલિડ મહેતા. 
હરિકૃષ્ણ પાઠક 
હરિશ્રદ્ર ભટટ 
ફરિશંદ્ર ભટ્ટ 
હરીશ દોશી 
સરીર! યંડવ 
હરીશ પંડ્યા 
હરેશ જથાગેત 
હરેશ તથાગત 
હસમુખ મહીવાળા 


જૂલાઈ ૨૦૦૮ 


4પર 


ફતિગામ અને માસ-વર્ષ 


પવનપ્રશ્ન ડિસેમ્બર ર૦૦૩ 

વાપતું જુલાઈ ૨૦૦૮ 

વળાક પ્ર (ગઝલ) સપ્ટેમ્બર ર૦૦૭ 

ભાળું છું ભઝ્લ) જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 

ડેડી ઊગશે અવી ડલ ? ફેકી ₹૦૦૮ 
ચાર ગઝઉ ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 

ચાર ગઝલ ઓડ્ટોબર ૨૦૦૩૭ 

પ્રાર્થનાઓ મે ૨૦૦૮ 

સત મુબારક નવેશ્વર ૨૦૦૭ 

જીતનને ધાવડ (1ઝઉ) ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 
ચાર વરસાદી ગઝલ જુલાઈ ૨૦૦૮ 

આ કેડી પ્રેમગીતોની જુલાઈ ર૦૦૮ 

આ વાદળો તરસ્ય] કરે છે પખીવર્ષો પર. ! જૂલાઈ ર૦૦૮ 
લય-લીન જૂલાઈ ર૦૦૮ 

દિવાળીનું સરવૈયું નહેમ્બર ૨૦૦૩૭ 

મિલન-ત્ર& (સૉનેટ ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 
આત્મનિરીક્ષણ (સોનેટ) ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ 
હવે હું (સોનેટ) એપ્રિલ ર૦૦૮ 

કો ક દિવસ તો જુહાઈ ૨૦૦૮ 

ઉતરાણ જાત્યુઆરી ૨૦૦૮ 

એકાંતની નિજગ્ધ (ઝલ) ઓઔક્યોબર ૨૦૦૭ 
બારી જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 

મુબારક નવેમ્બર ૨૦૦૩૭ 

રોજ એવું થાય, એતુ થાય કે નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
કતો નવેમ્બર ૨૦૦૦ 

ચાર ગઝલ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૩ 

પ્રગટાવ્‌ દીવો નવેમ્બર ૨૦૦૭૭ 

સુરેશ દલાલને નવેમ્બર ૨૦૦૩૭ 

અગિયાર ગઝલ જૂન ૨૦૦૮ 

"ભરથરી એપ્રિલ ૨૦૦૮ 

જતન વર્ષ નવેમ્બર ૨૦૦૭ 

નાભિદીપ (ત્ોનેટા સ્ષ્ટમ્બર ર૦૦૭ 

આનંદ નવેમ્બર ૨૦૦૭ 

હજીય ક્યાંક (ગૌત) સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૩ 

સૂર્ય રમે છે ભીંત) સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ 

નભનું પંખી (ગીત) એપ્રિલ ૨૦૦૮ 

તાદળ વરસે જુલાઈ ૨૦૦૮ 

'દિતાળી નવૈમ્બર ૨૦૦૭ 

આજે* નવેમ્બર ૨૦૦૩ 

શ્રકાશો, વરદાયિની ૪ નવેષ્બર ૨૦૦૭ 
અંતરાત્માને (એક જન્મદિવસની પ્રાર્થન દક્ષિણા-૮) માર્ચ ૨૦૦૮ 
જષ વિરામ માર્ચ ૨૦૦૮ (દક્ષેણા દમાથી) 
જહિ ખેંચાઈ જવૂ. (થમ પંક્તિ) વિદાયના એક વર્ષ પહેલાં 
સુન્દરમે લખેલું કાય માર્ચ ૨૦૦૮ 

ચાર ગઝલ. ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ 

સાચવું કઈ રીતે ? મે ૨૦૦૮ 

હાથ (ગઘ કતિતા) ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 

જિંદમીં ડિસેમ્બર ૨૦૦૩૭ 

વદના (અદિતિ મારથી) ઓગસ્ટ ૨૦૦૩ 
ભૌતનો ચહેરો માંથી નવેમ્બર ૨૦૦૭ 

મનનું તો લૈ એનુ જુલાઈ ૨૦૦૮ 

હઉ (૫૩% ચક્ટબર ૨૦૦૭ 

ન્‌હા વર્ષ માટે નવેમ્બર ૨૦૦૩ 

વિલીન ગત થાવ નવેમ્બર ૨૦૦૩ 

ત્રણ હારડડુ જવાઈ ર૦૦૮ 

ઝ4ર «3 (59 સ્છેશ્ઝેકર ૨૭૦૭ 
ફાવતું ના (૩8) એપ્રિલ ૨૦૦૮ 

એમ, માણસ ((ઝ3) ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 
જાણસ (શ્રી રમણલાલ જોશીને અર્પણ) સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૩ 
નવા વર્ષને નવેમ્બર ૨૦૦૩ 


સળંગ અંક નબર 


૨૦૩ 
ર૧૪ 
ર૦૪ 
૨૦૮ 
ર્ત્વ 
૨૦૩ 
રૃત્પ 
ર૧૨ 
ર્ત 

રત. 

રે૧૪ 
૨૧૪ 
ર્ક્જુ 

૨૧૪ 
ર૦4 

ર6૩ 
૧૦૫ 


ર૧૪ 


૨૧૧ 
ર્બ્૩ 


૨૯૬ 





જ નંબર 


ર૧૮ 
૬ર 
ઉર 
ર5૦ 
ર4 
રય 
૧૯૩ 
પરદ 
૧૪૦ 
ગૃરૃફ 
૧ર૮ 
૬૩૦ 
૬૩૧ 
૬૩૧ 
૧૩ર 
૧૬ 
૧૦૫ 
૪૩4 
૬૩૦ 
ર૬૮ 
16૫ 
રહવ 
૧3૪ 
૧૬૬ 
૧૩૪ 
$૩ 
૧૩૪ 
૧૬૫ 
૫૩૬ પ૩૮ 


૩૬૪ 
1.1. 
છંલ્ત। પૂંઠા પર 


૨૧૮ 
પર 
ક 
૨૧૮ 
૨પ 
શ્પૂર્‌ 
દર 
૧ 
યડ 
યત્‌. 
૬૩૦ 
'ત્ક 
જક 
૨૦ 
દય 
ક્વ 


હ્ટ્શ 


કંતન-્નિમ ફુતિ-નામ અને માસ-વર્ષ સર્ળગ અંક નંબર પૃષ્ઠ નબર 


હાર્દિક વ્યાસ “સાંપડે...” - મે ૨૦૦૮ ૨૧૨ પર૮ 
કાવ્યાનુવાદ 

અઝીઝ જાવેદ મીર્ઝા 'દિવાળી', અનુ. મુસાફિર પાલનપુરી (ગુજરાતી) - નવેમ્બર ૨૦૦૭ ૨૦૬ ૧૩૮ 

શ્રી અરવિંદ અનુ. સર્જક “સુન્દરમ્‌' - ચાર કાવ્યો - ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ ૨૦૩ પ-દ 


(૧) અંતર્વાસી વિશ્વરૂપ, 11૯ 1તંડ્લતછુ પત્તાંપન્લાડા 
(ર) સમર્પણ, 5પલાવંલ (૩) મોક્ષ, 119પતઉં૦ત 

€૪) મુક્તિ, 11ઇલત્તધંબત, શ્રી અરવિંદના મૂળ અંગ્રેજીમાંથી 
સુન્દરમ્‌નું ગુજરાતીમાં અનુસર્જન 


ઈન્દ્ર શાહ 'જીવનરેખ', અનુ. ફારૂક સલાટ (અંગ્રેજી) - ફેબ્રઇઆરી ૨૦૦૮ સબ્ર ૩૪૪ 

“્રફગ્વેદ'માંથી તમસની પેલે પાર (ગુજરાતી) - નવેમ્બર ૨૦૦૭ ૨૦૧ ૧૩૦ 

કિરણ ચૌહાણ કરગરી રહ્યા, અનુ. ફોરમ ચંદારાણા (અંગ્રેજી) - ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ ૨૦૭ ર૨૨ 

કેદારનાથસિંહ નવા વર્ષને, અનુ. ડૉ. બિન્દુ ભટ્ટ (ગુજરાતી) - નવેમ્બર ૨૦૦૭ ર્વ ૧૩૨ 

દત્તા હલસગીકર એ જ દિવાળી તોય, અનુ. અરુણા જાડેજા (ગુજરાતી) - નવેમ્બર ૨૦૦૭ ર૨૦૬ ૧૩૩ 

નઝિર અલ-મલૈકા કચડાવેલું નવું વર્ષ, અનુ. સુરેશ દલાલ (ગુજરાતી) - નવેમ્બર ૨૦૦૭ ર૦્વ ૧૩૮ 

એન. ગોપી પ્રથમ વર્ષાની ઝરમર, અનુ. રમણીક સોમેશ્વર (ગુજરાતી) - જુલાઈ ૨૦૦૮ ૨૧૪ ૬૨૭ 

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર “અમૂંઝણ' અંગ્રેજીમાંથી કાવ્યાનુવાદ દક્ષા વ્યાસ (ગુજરાતી) ૨૦૩ ૧૮ 
ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર “આવ' અંગ્રેજીમાંથી કાવ્યાનુવાદ દક્ષા વ્યાસ (ગુજરાતી) ૨૦૪ ૬૪ 
સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ 

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર *આચધના' અંગ્રેજીમાંથી કાવ્યાનુવાદ. દક્ષા વ્યાસ (ગુજરાતી) ૨૦્પ ૧૦૪ 
ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ 

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 'લજ્જા' અંગ્રેજીમાંથી કાવ્યાનુવાદ દક્ષા વ્યાસ (ગુજરાતી) ડિસેમ્બર ર૦૦૭ ર૦૭ ૨૨૦ 

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર *મારા પુકુર પર અંગ્રેજીમાંથી કાવ્યાનુવાદ દક્ષા વાસ (ગુજરાતી) ૨૦૮ ૨૭૩ 
જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 'એ સવારે' અંગ્રેજીમાંથી કાવ્યાનુવાદ દક્ષા વ્યાસ (ગુજરાતી) ૨૧૧ ૪૭૨ 
એપ્રિલ ર૦૦૮ ી 

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર “ન્‌ જાને' અંગ્રેજીમાંથી કાવ્યાનુવાદ દક્ષા વ્યાસ (ગુજરાતી) - મે ૨૦૦૮ ર૨૧૨ પર 

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર “નથી તેની ઝંખના' અંગ્રેજીમાંથી કાવ્યાનુવાદ દક્ષા વ્યાસ (ગુજરાતી) ૨૧૩ ૫૬૯ 
જૂન ૨૦૦૮ 

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 'પ્રથમ દિવસનો સૂર્ય અનુ. મહેશ દવે (ગુજરાતી) - નવેમ્બર ૨૦૦૭ ૨્બ્ક ૧૩૮ 

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર તારો-મારો પ્રેમ, અનુ. દક્ષા વયાસ (ગુજરાતી) - જુલાઈ ૨૦૦૮ ૨૧૪ ૬૨૭ 

રાજેન્દ્ર શુકલ "પૃત્રસંવેદના' ગુજરાતીમાંઘી અંડ્રેજી કાવ્યાનુવાદ નયના જાની ૨૦૫ ૧૦૦ તથા 
ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ ૧૦૩ 

ચજેન્દ્ર શુકલ “જત જણાવાનું તને-૧' ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી કાવ્યાનુવાદ નયના જાની ર૧૧ ૪૫૭ 
એપ્રિલ ૨૦૦૮ 

રાજેન્દ્ર શુકલ ક જણાવાનું તને-૨' ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી કાવ્યાનુવાદ નયના જાની ૨૧૨ ૫૪૦ 

૨૦૦૮ 

રાજેન્દ્ર શુકલ 'જત જણ્ાવાનું તને-૩' ગુજરાતીમાંઘી અંગ્રેજી કાવ્યાનુવાદ નયના જાની/ ૨૧૩ ૫૭૪ 
પ્રબોધ ર. જોશી - જૂન ર૦૦૮ ૨૧૩ ૫૭૫ 

રાજેન્દ્ર શુકલ 'જત જખાવાનું તને-૪' ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી કાવ્યાનુવાદ નયના જાની/ ૨૧૪ ૬૨૨-૬૨૩ 
મબોધ ર. જોશી - જુલાઈ ૨૦૦૮ 

રાધૈશ્યામ શર્મા “સુન્દરમ્‌ સાથે હસ્તધૂનન' - “51૫0122 પયતવેડ પતો) 5પતતતતત11* ૨૧૦ ૪૦૯-૪૧૦ 
સ્વર્યચચિત મૂળ અંગ્રેજ કાવ્ય પરથી કરિએ કરેલો અનુવાદ 

લલિત ત્રિવેદી 'શ્રુતિ પ્રગટો હવે' ગુજરાતીમાંઘી અંગ્રેજી કાવ્યાનુવાદ ફોરમ ચંદારણા ર૨૦૪ ફ્વ્પ 
ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 

સત્યજિત શર્મા *ધરતીંપ' ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજ અનુવાદ પ્રબોધ ૨. જોશી ૨૦૮ ૨૭૨ 
જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 

સર્વેશ્ષર દયાલ સક્સેના નવા વર્ષે... અનુ. ડૉ. બિન્દુ ભટ્ટ (ગુજરાતી) - નવેમ્બર ૨૦૦૭ સ્તક ૧૩૭ 

સર્વેશ્વર દયાલ સક્સેના નૂતન વર્ષ... અનુ. ડૉ. બિન્દુ ભટ્ટ (ગુજરાતી) - નવેમ્બર ૨૦૦૭ ર્ત્ર ૧૩૦ 

સુન્દરમ્‌ સુન્દરમૂની કાવ્ય સુધા - સુન્દરમૂનાં આઠ કાવ્યો ૨૧૦ ૩૫૫-2૬૨ 


ગઠરિયાં, બંધાઈ ગયું, એક અચંબો, તું હદયે વસનારી, 
બુદ્ધનાં ચક્ષુ. બાનો શેટોગ્રાફ, લટ એક, કૈવળ પ્રેમપ્તો 
ઘનવંતીએ ગુજરાતીમાંથી અંત્રેજ્માં કરેલો કાવ્યાનુવાદ - માર્ચ ૨૦૦૮ 


કૃતિ-શીર્ષક ડવિનામ અને માસ-વર્ષ સર્વંગ અંક નંબર પૃષ્ઠ નંબર 
કાવ્ય - આસ્વાદ (માસાનુકપે) 
'શાહીનું ટીપું” કવિ રમજ્લીક સોમેશ્વર, આસ્તાદક : ઊભશંકર ઠાકર ૨૦૩ ૨૨-૨૫ 


લેખ-શીર્ષક : “સાશ્ચર્ષ આનંદ આપર્તું અદભુત ડા 
શાહીનું દીપું' - ઓગસ્ટ ૨૦૦૩ 


શટ જુદાઈ ર૦૦૮ : ૬૫૩ 


તિન્શીર્ષક 
“બકી રલ શુ હતે ? 


'નિરૃત્તર' 
દિલમા દીવો કરો' 


કાલ્યો ગયો' (રથમ પક્ત) 


'ધરતીકંપ' 


યતેસટની પગલી 
'ુન્દરમ્‌ સાથે હસ્તધૂનન' 
'રાધા' અને જફપ્ણ-રાધા' 
'હું શું જાણું હું શું જાણુ 
(ર રવીન્દ્રનાય ટાગોરની 
એક કાવ્રચનઇ 

'આજે આ જ ક્ષણે 


પ્રીતપાગલ, હાલરડાનો. ધ્વનિ. 
વૈભવ અય્યય્યો ! 


કવિ-નામ અને માસન-વર્ષ 
કવિ સુન્દરમ્‌, આસ્વાદક રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય 


લેખ-શીર્ષક 'તળવી ક્ષણ્ોનુ અર્યગંભીર કાહ્ય' સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ 


કંવિ ધીરુ પરીખ, આસ્વાદક રાધૈશયામ્‌ શર્મા 


લૈખ-શીર્ષક ગ્રવાસ કથા-સંવાદની ગતિશીલતા,,' ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ 


કવિ રણછોડદાસ, આસ્વાદક પ્રબોધ ર. જોશી 

શીર્ષક “દિલમાં દીવો કરો, નવેમ્બર ૨૦૦૩૦ 

કતિ લા/મર્શકર દાકર, આસ્તાદડ રાધેશ્યામ શર્મા 
લૈખ-શીર્ષક “ઈનસ્કેપ' સાથે “લેન્ડસ્કેપ'નું અનોખુ સામજરય 
ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ 

કવિ સત્યજિત શર્મા, આસ્તાદક પ્રબોધ ર. જોશી 

લેખ-શીર્ષક “ભાવકની ધરતી પર રડંપનો જન્માવતો ધરતીડપ' 
જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 

કવિ સુન્દરમ્‌, આસ્વાદક મીનાક્ષી ચંદારાણા 


લેખ-શીર્ષંક 'એક અનોખી કિલ્મ માર્ચ ૨૦૦૮ 1રેરાટની પમલી' કાળ 


કવિ રાધૈશ્યામ શર્મા, આસ્વાદક રાપરયામ શર્મા 


લેખ-શીર્ષક “અંગત અંજલિદીપની જ્યોતિશીખા - માર્ચ ર૭૦૮ 


સર્જક કવિઓ અનુક્રમે પુ. શિ. રેગે અને 

પ્રિ્કાન્ત મણિયાર 'બે કતિતા એક તુલના' શીર્ષક 
આસ્વાદક અનિરુદ્ધસિંહ ગોહિલ એપ્રિલ ૨૦૦૮ 
કવિ રવીન્દ્રનાય ટાગોર, અસ્તઃદક લાભશકર ઠાકર 
મે ર૦૦૮ 


કંવિ યોસેફ મેક્વાન, આસ્વ।દક રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય 
લેખ-શીર્ષક “કાળના દર્પણમાં સાંપ્રતનો ચહેરો મે ૨૦૦૮ 
કહિ દિવીપ ઝવેરીના કાગ “હું પ્રેમ કરું છું'નો આસ્વાદ, 
આસ્તાદક રાધૈશ્વામ શર્મા - જુલાઈ ૨૦૦૮ 


સર્ગ અંક નંબર 
ર્ત્ટ 


ર્લ્પ 
સ્લ્ય 


જ્ઘ્ફ 


૨૯૮ 


૨૧૦ 
૨૧૦ 


૨૧૧ 


ર૧૨ 


ર૧૨ 


ર૧૪ 


5 નંબર 
8પ દદ 


૧0૮ 
૧૪ર ૧૪૩ 


ર૨૧ ૨૨૨ 


ર૩ર ર૭૩ 


૪૩૩ ૪૩૪ 
૪૩૫ 
૪૦૯-૪૧૧ 


૪૭૦૪૩૬૧ 


૫૧૧ ૫૧૩ 


પ૩બ્પગર 


૬૨૦૧૨૧ 


કંતા-નામ ફુતિ-નામ્‌ અને માસનવર્ષ સળંગ અંક નંબર પૃષ્ઠ નંબર 


અજય ઓઝા 
ઇતિઝાર હુસૈન, 
ઉતિગ્મર હુરીન 
ઈતતિઝાર હુસૈન 


નીલમ એચ. દોશી 
પા સુષ્ાર 

મારે પંડયા 
રમેશ ત્રિવેદી 
રામચન્દ્ર પટેલ 
ડૉ. રેણુકા પટેલ 
શાનુભાઈ અંધારિયા 
સુમન શાહ 
હરિકૃષ્ણ પાઠક 


અભિજિત વાસ 
અભિક્તિ વાસ 
અભિજિત વાસ 
અભિજિત વાસ 
શ્રી અરવિંદ 


ઉતલ ભાયાણી 
ઉમપાશકર જોશી 
ઉશનસ્‌ 
ઉશનસ્‌ 
કેશુભાઈ દેસાઈ 


કેશુભાઈ દેસાઈ 


જૂલાઇ ર૦૦૮ * ૬૫૪ 


વાત/તઘુકથા 
સિક્કાવાળો ફોન એપ્રિલ ૨૦૦૮ 
ચકરાલે, અનુવાદ શરીફા વીજળીવાળા ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 
મોરનામા, અનુવાદ શરીફા વીજળીવાળા એપ્રિલ ૨૦૦૮ 
આંધળી ગલી, અનુહદ શરીફા વીજળીવાળા જૂન ૨૦૦૮ 
સજા સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ 
પરફેક્ટ ટાઈમીંગ (લઘુકથા) નનેમ્બર ૨૦૦૭ 
દૂધ પીતાના ફાયદા (લઘુકથા) જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 
યમુના (લઘુકથા) જુલાઈ ૨૦૦૮ 
દશ્ય ફરી. ભજવાયું - ઓગસ્ટ ૨૦૦૩૭ 
ફૂલ (લઘુકથા) - ઓગસ્ટ ૨૦૦૩ 
મલ્હાર - જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 
અનુનો ઓરડો - જૂન ૨૦૦૮ 
પરમાણું - ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ 
બનાવ * મે ૨૦૦૮ 
સશ્યા જુલાઈ ર૦૦૮ 


ક્ેખ, પત્ર-સાહિત્ય, ચરિત્ર નિબંધ, લલિત નિબંધ, વક્તિ તિશેષ-ક્તવ્ય 


મોર્નિંગ સગ - ફેભ્રઆરી ૨૦૦૮ 

શગ ભૂપકલ્યાણ - એપ્રિઉ ૨૦૦૮ 
સગ દરબારી - મે ર૦૦૮ 

રગ મેઘ મલ્હાર - જુલાઈ ૨૦૦૮ 
૧૫ ઓંગર્ટ ૧૯૪૭ * ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 


૨૧૧ 
ર્ઘ્હ 
૨૧૧ 
ર૧૩ 
ર૯૪ 
૨૦૬ 
૨૦૮ 
૨૧૪ 
૨્બ્૩ 
૨૦૩ 
૨૦૮ 
૨૧૩ 
૨૦૭ 
રયર 
ર૧૪ 


ર૦૯ 
૨૧૧ 
ર૧૨ 
૨૧૪ 


ર૦૩ 
“દક્ષિણા' નવેમ્બર ૧૯૪૭ પુસ્તક ૧) સ્વાર્તત્ય દિને શ્રી અરવિંદનું ઉદ્બોધન 


“જય તેન્ડુલકરની વિદાય” - જૂન ૨૦૦૮ 


સુન્દરમ્‌ની પત્રસંપદા - માર્ચ ૨૦૦૮ (ઉમાર્શકરના સુન્દરમ્‌ને પત્રો) 


શ્રી સૂન્દરમ્‌ - મારી એક સંબંધ યાત્રા - માર્ચ ર૦૦૮ 


પ. ઝવીયુગ મહાન કવિઓના સભવની પ્રેરક અનુકૂળ આબોહવા 


માર્ચ ર૦૦૮ 


પતને હું ચાહું છું* માધવસિંહ સોલંકીની સ્મરબ્મંજૂપા્માં સુન્દરમ્‌ 


માર્ચ ર૦૦૮ 


'આનર્તની અસ્મિતાના વધુ એક ઉદ્ગાતાની વિદાય રસિકલાલ દવેની 


અવસાન નોંધ જુલાઈ ર૦૦૮ 


ર૧૩ 
૨૧૦ 
૨૧૦ 
ર૧૭ 


૨૧૦ 


૨૧૪ 





૪૭૭૪૭૯ 
૩૨૮-૩૩૭ 
૪૬૪ ૪૬૯ 
૫૬૧ ૫૬૮ 
હ્રન્ઝડ૩ 
1૧૪૫ 1૧૪4 
ર૫૮ 

1૧ 
૩૪૩૧ 
૧૫ 

૨૭૪ ૨૮૧ 
૫૬૯-૫૭૩ 
રરઝ૩રર૩ 
૫૧1૪૫૧૮ 
૬૧૭-૬૧૯ 


૨૦૩-૩૦૫ 
૪૫૪ ૪૫૩૭ 
૫૩૫ પડર 
કરર ૬ર૪ 
૧ર 


પયપ૪ ૫૫૫ 
૩હ્ય ૪૦૧ 
૩૭૩-૩૭૫ 
૪૧૩૪૧૫ 
35૧-૩૭૯ 


૬૫૯ 


હટ 





કંત-નામ કૃુતિ-નામ અને માસ-ર્ષ સર્ળગ અંક નંબર પૃષ્ઠ નંબર 
ગાંધીજી દિવાળીના તહેવારો (“ગાંધીજીના અક્ષરદેહ'માંથી) - નવેમ્બર ૨૦૦૭ રબ ૧૪૩-૧૪૮ 
ચન્દ્રકાન્ત શેઠ સુન્દરમ્‌ - “ઘુવપદ'ના સાધક ડવિ - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ૪૧૬-૪૧૭ 
જયશ્રી ભટ્ટ એ ચિરંતન હાસ - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ૩૮૨ 
દિનકર જોશી હજામ (ચરિત્ર નિબંધ) - ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ ૨૦૩ ૨૨૮-૨૩૦ 
દિનકર જોશી નહાવું-ધોવું (લલિત નિબંધ) - જૂન ૨૦૦૮ ૨૧૩ ૫૭૩-૫૩૫ 
દુષ્યન્ત પંડ્યા એક યાત્રાની અનુભૂતિ - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ૪૩૧-૪૩૨ 
નલિન રાવળ સુન્દરમ્‌ - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ૩૮૦૩૮૨ 
નીતિન વડગામા સ્નેહ અને સૌંદર્યનું મહિમાગાન - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ૪૨૯-૪૩૦ 
પ્રબોધ ૨. જોશી આપણે “ઉદ્દેશ' ચાલુ જ રાખવાના છીએ ૨૦૩ ૧૩-૧૫ 
(મારા જીવનનો વળાંક'માંથી) - ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 
પ્રબોધ ૨. જોશી અગ્રણી ઉદૂં નવલકથાકાર કુરાતુલેન હૈદરની વિદાય - સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ ર૦૪ ૮૨ 
પ્રબોધ ર. જોશી કવિ શ્રી રાજેન્દ્ર શુકલની પત્રસંવેદના - ઓક્યોબર ૨૦૦૭ ૨૦૫ લ્પ 
પ્રબોધ ર. જોશી યુનેસ્કોએ વર્ષ ૨૦૦૦ને આંતરાષ્ટ્રીય રૂમી વર્ષ જાહેર કર્યું ર૦ ૧૯૧ 
નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
પ્રબોધ ૨. જોશી 'સંચય'ના સન્નિષ્ઠ સંપાદક શ્રી મહેન્દ્ર રાવળનું અવસાન ૨૦૧ ૧૯ 
નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
પ્રબોધ ૨. જોશી સુન્દરમ્‌ : સ્મૃતિ સદશ - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ૩૩૭૨ 
પ્રફુલ્લ રાવલ જીવનસંગિનીની મંગળસંહિતા - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ૩૮૬-૩૮૮ 
પ્રફુલ્લ ચવલ ધનબાઈનો બચુ (ચરિત્ર નિબંધ) - એપ્રિલ ૨૦૦૮ ૨૧૧ ૪૫૨-૪૫૩ 
પ્રવીણ દરજી “આપણો યોગ જ ચાલે છે !' - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ૩૮૩-૩૮૫ 
ફાધર વર્ગીસ પોલ આંતરરાષ્ટ્રીય ઘડતરનો અનુભવ - ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ ૨૦૫ ૯૩૯૫ 
બ. ક. ઠાકોર સુન્દરમ્‌ની પત્રસંપદા - માર્ચ ૨૦૦૮ (બ.ક.ઠા-ના સુન્દરમ્‌ને પત્રો) ૨૧૦ ૩૯૬ 
ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા સુન્દરમૂનાં મુક્તકો - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ૪૨૫-૪૨૮ 
ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા સુન્દરમ્‌ - થોડાં સ્મૃતિ અંકિત પ્રસંગચિત્રો - એપ્રિલ ૨૦૦૮ ૨૧૧ ૪૫૮ 
ભોળાભાઈ પટેલ કવિ સુન્દરમ્‌ : આરંભિક પરિચયની કેટલીક પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ ક્ષણો ૨૧૦ ૩૭૦-૩૭૧ 
માર્ચ ૨૦૦૮ 
મનોજ માહ્યાવંશી નિશ્ચિત વિદાય માટેનો *્રવેશ' - જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૦૮ ૨૬૭-૨૬૮ 
મહેશ દવે શ્રી અરવિંદ વિભૂતિ જ નહિં, એક સંસ્થા હતા - ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ ૨૦૩ ૭-૧૧ 
મહેશ દવે અનુવાદનો સેતુ - સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ ૨્વ્જ વહુ 
મહેશ દવે પ્રગટ ભવે સુખ (દુઃખ ?) હોય - ઓક્યેબર ૨૦૦૭ ૨૦૫ લર 
મહેશ દવે પ્રકાશનાં પર્વ - નવેમ્બર ૨૦૦૭ ૨્બ્ક ૧૪૯-૧૫૧ 
મહેશ દવે મને સાંભરે રે... - નવેમ્બર ૨૦૦૭ ૨૦૬ ૧૫૮-૧૬૨ 
મહેશ દવે સુરેશ-વિશેષ - નવેમ્બર ૨૦૦૭ ર૦્વ ૧૬૩-૧૬૫ 
માધવસિંહ સોલંકી શ્રી સુન્દરમ્‌ વિશે શ્રી રમણલાલ જોશી ઉપરનો એક પત્ર - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ૩૦૯ 
માવજી કે. સાવલા ઇડિપસ રાજા : સોફોક્લીઝનું વિશ્વપ્રસિદ્ધ નાટક - જૂન ૨૦૦૮ ૨૧૩ ૫૮૦૫૮૧ 
યોસેફ મેકવાન નાતાલ અને નવું વર્ષ - જાન્યુઆરી ર૦૦૮ ૨૦૮ ૨૪૨ 
રઘુવીર ચૌધરી રસિકતા અને વિદ્રત્તાનો સુમેળ પદ્મશ્રી ભોળાભાઈ પટેલ ર૦૯ ૩૪૫-૩૪૬ 
ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 
રમણલાલ જોશી સુન્દરમ્‌ - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ૩૬૫-૩૬૮ 
રમણલાલ જોશી માણ્યું તેનું સ્મરણ ડરવું - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ૩૬૮ 
રમણલાલ જોશી સુન્દરમ્‌ (“શબ્દલોકના યાત્રીઓ-૧'માંથી) - માર્ચ ર૦૦૮ ૨૧૦ ૪૦૫-૪૦૮ 
રમણલાલ જોશી સુન્દરમ્‌નો અમૃત મહોત્સવ (“નિરીક્ષક'માંઘી) - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ૪૩૬૦ 
ચજેન્દ્ર શુકલ ભૌન કી રચો નિગૂઢ ડારિકા' (ગઝલ સંહિતા મટે વર્ષ ૨૦૦૦નો ૨૧૧ ૪૪૮-૪૪૯ 
દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમીનો એવોર્ડ સ્વીકારતાં આપેલું 
મૂળ હિન્દીમાં વક્તવ્ય) - એપ્રિલ ૨૦૦૮ 
રામચન્દ્ર પટેલ “સોનાનાં પગર્લાં' : કવિશ્રી સુન્‍્દરમ્‌ને શતાબ્દી વંદના - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ૩ 
શમજીભાઈ કડિયા સુન્દરમ્‌ સૌના - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ જા 
વારિસ અલવી ઈત્તિઝાર હુક્ષેન - એક પરિચય - ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ર્બ્ઃ ઝુ 
સુધા સુન્દરમ્‌ માર્ર પપ્પાજી : “છ' માંધી *ચાર' - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ડુ 
સુન્દરમ્‌ ઘરડી બા : જેલ ડાયરીમાંથી (જેલ નોટ - ર) - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ ક 
સુરેશ દલાલ *આડાશમાં ઊડતા ગરૃડ' - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ 3૬૯ 
હર્ષદ ચંદારાણા જૂનું જૂનં ઝૂરીએ.. ્હમેશ-તને રમેશ (શ્રી રમેશ પારેખ વિશે) ર્ત્ડ ૧૬૩-૧૩૪ 
નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
હસમુખ બાચશડી “સમકાલીન” નાટક જ્યારે સર્વદાલીન વાત કરે છે ! - જૂન ૨૦૦૮ ૨૧૩ ૫૫૬-૫૫૮ 
અભ્યાસ લેખો, સ્રમીક્ા, ચર્સ-વિવેચન-સાસ્વાદ 
ઉત્પલ રામચન્દ્ર પટેલ ગુજરાતી નવલકઘા-મહત્ત્તનાં સ્મિત્યંતસો - સષ્ટેશ્બર ૨૦૦૩ ૨વ્૪ ૪૮-૫૩ 
ઉત્પલ રામચન્દ્ર પટેલ ઝુજરાતી નવલકથા-મહત્ત્વનાં સ્મિત્વંતરો - સ્સોક્ચેબર ૨૦૦૨ સ્વ્પ ફ્ક-૬૦૦ 
ઉત્પલ રામચન્દ્ર પટેલ ગુજ્ગતી ટકી વાતની ગતિ-રીતિ - જાન્યુસારી ૨૦૦૮ સ્બ્૮ ૨૪૨54૮ 
ચન્દ્રકાન્ત શેઠ ડડરિ શ્રી સૂ્રેશ દલાલનું કવન અને ડ્મજ્ન - નહેમ્બર ૨૦૦૩ ર્વ્વ રૃપ્૩-૧૬૫૭ 


ન દ 
હ્ટ્શ--- જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૬૫૫ 


કંતાદન્નામ તિ-્નામ અને માસન્ર્ષ સૂળગ્‌ અંક નંબર પૃષ્ઠ નંબર 


ધીરેન્દ્ર મહેતા મોહમ્મદ માંકડ કથા સાહિત્યમાં હિરિધતા અને વ્યાવર્તકતાનો પ્રશ્ન ૨૧૪ ૬૮૨-૬૦૪ 
જુલાઈ ર૦૦૮ 
નીતિન તડગામાં ગ્રંથ પદના પ્રવાસી રમણલાલ જોરિ સ્ટેપ્લર ૨૦૦૩ સ્વ્ઝ ૪૩૪૭ 
નીતિન વડગામા પ તો શબ્દો જ કંકુ ને ચોખા (િશ્રી મતોજ ખંડેરિયા વિશે) ૨૧૪ ૬૦૫૬૧૩ 
જુલાઈ ર૦૦૮ 
પ્રબોધ ર. જોશી બિટીશ નવલકથા વૈખિકા ડોરિસ લેર્સીંગનુ વિશ્વ નવેમ્બર ૨૦૦૭ સ્ત ૧૮૮ ૧૯૦ 
પ્રવીણ દરજી સંસ્કૃતિ, બહુસસ્કૃતિ અને સાહિત્ય ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ રત્પ ૮૦૮૧ 
પ્રવીણ દરજી સંસ્કૃતિ, બહુર્સસ્કૃતિ અને સાહિત્ય નવેમ્બર ૨૦૦૭ ર્જ ૧5૫૧૭૮ 
પ્રવીણ દરજી સંસ્કૃતિ, બહુસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય ડિસેમ્બર ર૦૦૭ સબક ૧૯૬. ૨૦૪ 
મણિલાલ હ પટેલ ટૂંકી વાતનિં સ્વરૂપ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ર૦૮ ૨૪૩ ર૪૬ 
ષોગેશ જોપી ચુનીલાલ મડિયાની વાર્તાકલા જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ર૦૮ ર૫૬ રર 
યોગેશ જોષી ધોધમાર પ્રવાહનું અવતરણ (સુત્દરમૂની વાર્તાઓ વિશે) માર્ચ ૨૦૦૮ ર૧૭ ૪૧૮૪૨૪ 
રજેન્દ્ર પટેલ આત્મસજ્ઞાથી રસાયેલું કાવ્યતત્ત્વ (શ્રી. રજેન્દ્ર શુકલર્નાં કાવ્યો વિશે) ૨૧૧ ૪૫૯-૪૬૩ 
એપ્રિલ ર૦૦૮ 
લાભશકર પુરોહિત કુળ એકોતેર તાર્યા રે (શબ્દચય) સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ ૨ત્ઝ ૬૭ 
લાભર્શકર ઠાકર શ્રી રારધૈશ્યાપ શર્માની એક અપૂર્વ રસરૂપસિદ્ધ વાર્તા જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ર૦૮ ૨૬૩ ર૬૬ 
શરીફા વીજળીવાળા અનોખા વાતકર ઈતિઝર હુરૈન્‌ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ર૦ ૩૧૪-૩૨૪ 
શરીજ્ઞ વીજળીવાળા એમની ચકરાવો વાર્તા તિજ્ઞે ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૨૦% ૩૨૮-૩૩૭ 


"ઉદ્દેશ લેખમાળા (ચાલુ વિભાગો) 
(૧) કેશુભાઈ દેસાઈની પ્રવાસકથા “દીકરી સંગે દેશાટન લેખમાળા. 


'દીકરી સગે દૈશાટન ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮ ર૧૧ ૪૮૮૪૬4 
દીકરી સગે દેશાટન વિમાનમાં ર મે ૨૦૦૮ ર૧૨ ૫૩૩૫૩૪ 
'દીકરી સંગે દૈશાટન ૩ જૂન ૨૦૦૮ (રકારી કોઠી અને ગૌમા]) ૨૧૩ ૫૯૦૫૮૧ 
દીકરી સંગે દૈશાટન ૪ (ઈન્ડિયા ગેટ) જુલાઈ ૨૦૦૮ ૨૧૪ ૬૩૭-૧૩૮ 
(૨) દુૃષ્યન્ત પંડ્યાની ભારતના પુનરુત્યાનના જ્યોતિર્ધરો લેખમાળા 
કાંતિકારી ધમત્મા શ્રી રામકૃષ્ણ પરમર્હસ ઓગસ્ટ ર૦૦૭ ર૦૩ ૨૧-૩૧ 
સ્વામી તિતેકાનંદ-૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ ર્જ ૫૭-૬6 
સ્વામી વિવેકાર્નદ ર ઔક્ટોબર ૨૦૦૭ સ્ત્પ ૬૦૮૧૧૭ 
કાતિકારી જગતજનની શારદ્ામણિદેવી ૧ નવેમ્બર ૨૦૦૭ ૨૦4 ૧૭૯-૧૮૩ 
કાંતિકારી જગતજનની શારદામણિદેવી ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ ૫૦૭ ર૦૮ ૨૧૧ 
સ્વામી અદ્ભુતાર્નદ ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૦૮ ૨૮૨ ૨૮૫ 
સ્વામી અદ્ભુતાનંદ ર ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ર૦૮ ૩૪૨-૩૪૪ 
સવામી નિરંજ્તાનંદ એપ્રિલ ર૦૦૮ ર૧૧ ૪૮૦-૪૮૫ 
સ્વામી સૂમકૃષ્સાર્નદ૧ મે ૨૦૦૮ ર૧૨ પસર પસ્પ 
સવામી રામકૃષ્ણા્નદ ર જૂન ર૦૦૮ ૨૧૩ ૫૮૨ ૫૮૫ 
રાજા મહારાજ સ્વામી બ્રહ્માનંદ જુલાઈ ૨૦૦૮ ર૧૪ હરર ૬35 
(3) નિર્મિશ ઠાકર શાસ્ત્રીય સંગીત મારી નજરે લેખમાળા 
સંગીત અતે આપષ્ન ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ ર૦૩ ૩ર-૩૩ 
સંગીત અતે આપણે ૨ સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ ૨્ત્૪ ૭૪-૭૫ 
સંગીત અને આપળે-૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ ર૦૫ ૧૧૮1૨૦ 
શાસ્ત્રીય સંગીતનું મૂળ નવેમ્બર ૨૦૦૭ ૨૦૧ ૧૮૪ ૧૮4 
સૂર ના સજે ક્યા ગાઉ મૈં ડિસેમ્બર ૨૦૦૩૭ ર૦૭ ર૧ર ૨1૬ 
સૂર પરિચય ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ સ ૨૮૬૨૮૮ 
સૂર પરિચય ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ૨૦. ૩૪૭-૩૪૮ 
સગ પરિચય 1 એપ્રિલ ૨૦૦૮ ૨૧૧ ૪૮૬૪૮૭ 
રાગ પરિચય ૨ મે ૨૦૦૮ ૨૧૨ ૫૩૭-૫૪૦ 
શાસ્ત્રી સંગીતકારો અને એમના ગુષ્રદ્રેપ જૂન ૨૦૦૮ ૨૧૩ ૫૮૧૫ પેટ 
શાસ્ત્રીય સંગીતકારો અને એમના ગુણદોષ જુલાઈ ૨૦૦૮ ૨૧૪ ૬રપ4ર૬ 
(૪) ડેમેન્દ્ર એ. શાહ “વાઈલ્ડ લાઈફ વાચ લેખમાળા 
અમર પ્રેમનું પ્રતીક સારસ ડક ૬ણ ઉક &0ટુ૦ાટ ૨૦૩ ડક 
ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 
ઘોરડ (1૯ ઉળલ્થદ તિણગત ઉપ્રકાતત્વં) 4૯૦૬૩ જાજીપત્યુકક ૨૪ ૭૬-૭૭ 
સપ્ટેપ્બર્‌ ૨૦૦૩૭ 
હારથી 1૯ ણા દિલીપ (રથાપડ સથાપક દગપાણળાક રપ ૧૨૧૧૨૩ 
ઓક્ટોબર ર૦૦૭ 
રા્જ્હસ ઉર્ટે પેણ ”ાત્ટત્ત નવેમ્બર ૨૦૦૭ ર્જ ૧૮૭ 
સુગરી પરફેક્ટ બિલ્ડર 108 833% 11% પિત્ત ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ ૨૦૩ ૨૩૨ 
કસ્તુરી મૃગ 10 ઊપર્કાઃ ઝિલ્જ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ર૦૮ ર૯૩ 
કાળિયાર #તળઇ0૪ટ દલ-ત્યદઞત ઉં.પાળતળગડ) ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ ર૨૦૮ ૩૪૮ 


ટ્ટ્શ 


,પઈ ર૦૦૮ ૬૫૬ 





કંત:્નામ કૃતિ-નામ અને માસ-વર્ષ 


નાનો કલકલિયો /1ત્લ્ત૦ ઢાદ1પંડ : એપ્રિલ ૨૦૦૮ 
સુરખાબ - 138 141પં18૦ : મે ૨૦૦૮ 
ગુજરાતમાં સિંહ અને વન્ય પશુ-પક્ષીઓના શિકાર 
કેવી રીતે અટકાવી શકાય ? કેટલાંક નિરીક્ષણો - જૂન ૨૦૦૮ 
ઘુડખર ઉર્ફે ગુલાબી જંગલી ઘોડા (ઇવૃપપડ ઊલપ0ળપડ 80૪) 
જુલાઈ ૨૦૦૮ 
(૫) યશવંત મહેતા : “વાંચતાં-વિચારતાં' લેખમાળા 
વાંચતાં-વિચારતાં - એપ્રિલ ૨૦૦૮ 
વાંચતાં-વિચારતાં - મે ૨૦૦૮ 
વાંચતાં-વિચારતાં - જૂન ૨૦૦૮ 
વાંચતા-વિચારતાં - જુલાઈ ૨૦૦૮ 
પુસ્તક સમીક્ષા : ગ્રંઘાવલોક્ન 


અશોક ચાવડા “ભર્યું ભર્યું અસ્તિત્વ' (શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રી પર કૃષ્ણકાંત 
કંડકિયાનું પુસ્તક) - સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ 

અશોક ચાવડા 'અંધત્વનું અજવાળું' અને “શ્રી રામકથા સુધા' (રમણલાલ 
સોનીનાં બે પુસ્તકો) - ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ 

ઉશનસ્‌ 'ધૂળમાંની પગલીઓ' ઉપર પ્રૌઢ પદવિન્યાસ (ચન્દ્રકાન્ત 
શેઠનું પુસ્તક “ધૂળમાંની પગલીઓ' - શૈશવનાં સંસ્મરણો વિશે) 
ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 

ગુણવંત વ્યાસ “અરવલ્લી' : વનચેતનાને ઉજાગર કરતી પ્રકૃતિરાગની લલિતકથા 
(કેશોરસિંહ સોલંકીની લલિત નવલ 'અરવલ્લી' વિશે) 
સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ 

જગદીશચન્દ્ર પટેલ “અતિસમૃદ્ધ “હું' કારની કા-કથા' (ડૉ. પ્રવીણ દરજીનો લલિત 
નિબંધ સંગ્રહ “કા કથા' વિશે) - ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 

દિનેશ દેસાઈ *બાબી વંશના છેલ્લા રાજવી ગઝલકાર રૂસ્વા મઝલૂમીની જીવનકયા' 
એપ્રિલ ૨૦૦૮ 

ધીરેન્દ્ર મહેતા “અનુવાદની તેજોદીપ્તિથી સોહતું : જળગીત', એન. ગોપી રચિત દીર્ઘકાવ્ડ ૨ 
(અનુવાદક રમણીક સોમેશ્વર) “જળગીત' - સષ્ટેમ્બર ર૦૦૭ 

ડૉ. નૂતન જાની “મનુષ્યના હોવાપણાનું તેજસ્વી સંવેદન' (ઉપા ઉપાધ્યાયનો કાવ્યસંગ્રહ 
'અરુંધતીનો તારો' વિશે) - એપ્રિલ ૨૦૦૮ 

પ્રફ્લ્લ દેસાઈ “ગૌરાંગની ગરવી ગઝલો' (ગૌરાંગ ઠાકરના ગઝલ સંગ્રહ 
*મારા હિસ્સાનો સૂરજ' વિશે) - એપ્રિલ ૨૦૦૮ 

પ્રબોધ ર. જોશી “શ્વરચન્દ્રની બે લોકપ્રિય નવલકથાઓ' (“સ્નેહરાગ' અને 'સચિ') 
ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ 

પ્રબોધ ર. જોશી “શ્રી સુરેશ હ. જોપીની અગ્રન્થસ્થ કૃતિઓ” 
(“એતદ્‌'નો વિશેષાંક : 'વિદ્રોહના ચહેરા') - ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ 

“શાદ બ્રહ્મભટ્ટ 'શરદબાબુની પરિન્વીતા' - ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 

પ્રવીણ દરજી ડવિશ્રી હરીશનું હરિ-ઈશ વિશ્વ (શ્રી હરીશ વટાવવાળાના 
કાવ સંગ્રહ 'મોરપીંછ મંજીરા' વિશે) - ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 

પ્રવીણ દરજી 'અવાજના એક્સ-રે'નો એક્સ-રે (યોસેફ મેકવાનના કાવ્ય સંગ્રહ 
'અવાજના એક્સ-રૈ' વિશે) - મે ૨૦૦૮ 

પ્રવીણ મ. વૈષ્ણવ અનુવાદ : “વડોદચમાં શ્રી અરવિંદ' વિશે (મૂળ લેખક શ્રી રોશન 
અને શ્રી અપૂર્વ) - ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 

બાબુ દાવલપુરા સાહિત્ય સંકેત : અભ્યાસપૂત વિવેચનગ્રંથ (સધૈશ્યામ 
શર્માનો સમીક્ષા લેખ સંગ્રહ 'સાહિત્યસંકેત') - ડિસેમ્બર ૨૦૦૦ 

ડૉ. ભાનુમતી શાહ “અપરાજિતા' - પ્રવાસપ્રીતિ જન્યાવતું અદ્ભુત સૌંદર્વ-દર્શન 
જુલાઈ ૨૦૦૮ 

મહેશ દવે 'આત્માનો અસુર' : આનાતોલ ફ્ઞન્સની અમરકૃતિ “થાઈ' 
જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 

રાપૈશ્યામ શર્મા *મુલાકાતોની મહેકનો માહોલ* (યાસીન દલાલ રચિત 
“સત્સંગ સિનેમાનો') - મે ૨૦૦૮ 

રાધૈશ્યામ શર્મા “યુરોપમાં હિન્દુસ્તાન સૂંઘવાનો અનુભવ' (ભોળાભાઈ પટેલ રચિત 
યુરોપ-અનુભવ) - જૂન ૨૦૦૮ 

ડૉ. લવકુમાર મ. દેસાઈ “એક પૂર્ણ-અપૂર્ણ' - મૃ. લે. નીલા સત્યનારાયણ, અનુ. કિશોર ગૌડ 


એક સંવેદનશીલ માતાની આત્મકથા - જુલાઈ ર૦૦૮ 
તંત્રીલેખ (બોધ ૨. જોશી) 
સૌ સુ-યોગની સાથે ઓગસ્ટ ૨૦૦૩૭ 
વિવેચનનો ધર્મ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ 
આપણે કેટલા તિનવી છીએ? ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ 


સર્ળગ અંક નંબર પૃષ્ઠ નંબર 


૨૧૧ 
૨૧૨ 
૨૧૩ 


૨૧૪ 


૨૧૧ 


૨૧૩ 
૨૧૪ 


૨૦૪ 


૨૦૫ 


૨૦્હ 


૨૦૪ 


૨૦૯ 


૨૦૫ 


૨૦૭ 


ચબન 
૨૦૩ 


૨૧૨ 


૨્બ્૩ 


કટ કકડા 


૪૯૨-૪૯૩ 
પખત્ષ 
૫૬૪-૫૯૩ 
૬૪૬ 
૪૫૦૪૫૧ 
૫૧૯-૫૨૧ 


૫૫૯-૫૬૦ 
૬૧૪-૬૧૬ 


૬૮-૭૧ 


૩૫૦ 
૪૯૮-૪૯૯ 
૫૪-૫૬ 
૪૯૪-૪૯૫ 
૪૯૬-૪૯૭ 
૧૦૧-૧૦૩ 
૨૩૧ 


૨૩૮-૩૪૧ 
૧૬-૧૮ 


૫૪૧-૫૪૨ 


૪૦ 


2-૪ 
સ૧-૪૨ 
#પ૫પનન્‍74$ 


જુલાઈ ૨૦૦૮ : ૧૫૭ 


કર્તા-નામ 


પ્રકાશો, વરદાયિની ! 

ગ્લોબિશ ઇંગ્લિશ 

રહ્યાં વર્ષો તેમાં 

ગુજરાતનાં ચૂંટણી 

પરિણામોના સંકેતો 

અમાસના તારા 

એ મંગલ શબ્દ 

મારી તંત્રીકર્મની તાલીમ શાળા 

કતિ અને કવિતાનું કેત કે અકેત ? 
સાહિત્ય અને સાહિત્ય શિક્ષણની 
આપણી સમજ ! 

આપણો આમ-અ!દમી 

કશું કહેશે ખરો ? 


અશોક ચાવડા 
ચન્દ્રકાન્ત દૈસાઈ 
પ્રવીણ મ. વૈષ્ણવ 


મહેન્દ્ર સા. દોશી 
મુકુન્દ પી. શાહ 


મુકુન્દ પી. શાહ 


મુકુન્દ પી. શાહ 
ધોસેફ મેકવાન 
રમેશ ૨. દરે 


સંપાદક 
શરીફા વીજળીવાળા 


શ્રી અરવૅદ 

શ્રી અરવિંદ 
આનંદશંકર પ્રવ 
આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઇન 
ઉમાશકર જોશી 
ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી 
જતિ દલાલ 
નિરંજન ભગત 
પ્રકાશ ન. શાહ 


મકરન્દ દવે 
રમણલાલ જોશી. 


રમણલાલ જોશી 


રમણલાલ જોશી 


રવીન્દ્રનાથ ઢગોર 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 


જૂલાઈ ર૦૦૮: ૧૫૮ 


નામ એને માસગર્ષ 


નવેમ્બર ૨૦૦૭૩ 
ડિસેમ્બર ૨૦૦૩૭ 
જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 
જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 


ફેબ્રઆરી ૨૦૦૮ 
માર્ચ ૨૦૦૮ 
એપ્રિવ ૨૦૦૮ 
મે ર૦૦૮ 

જૂન ર૦૦૮ 


જુલાઈ ૨૦૦૮ 


અહેવાલ 

શ્રી અગમ પાલનપુરીના પાંચમાં કાન્સંગ્રડ “અખિલાઈ'નું વિમૌચન 
ઓગસ્ટ ૨૦૦૩૭ 
થી પ્રવીણ પટેલ (શશી)ન પ્રથમ વાર્તારસંગ્રહનું બાર્ન્સ એન્ડ 
નોબહમાં લૌકાર્પણ - ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ 
શ્રી સુત્દરપ્‌ની જન્મ શતાબ્દીની ઉજવણી-સાહિત્ય જગતમાં 
માર્ચ ૨૦૦૮ 
કચ્છી બોલી વિશે પરિસંવાદ - ડિસેમ્બર ૨૦૦૩૭ 
શ્રી ચિનુ મોદીના પ્રથમ ઉર્દૂ ગઝલસંત્રડ “ઈર્શાદનામા નુ વિમોચન 
નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
ગાધીનગરમા યોજાપેલ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૪૪મું અધિવેશન 
જાન્યુઆરી ર૦૦૮ 
મહુવામાં યોજાયેલ અસ્મિતાપર્વ 1૧ - મે ૨૦૦૮ 
અસ્મિતાપર્વની આસપાસ મે ૨૦૦૮ 
પરિષદમ! જોયુ, જાણ્યુ, અનુભવુ - જાન્ડુઆરી ૨૦૦૮ 

સંચય-સંકલન 
શ્રી સુન્દરમનાં સો વર્ષ જીવન અને સાહિત્યકમિક માર્ચ ૨૦૦૮ 
દતિઝાર હુરૌન સાહિત્ય અને જીવનકમ (સંકલન) ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 


“ઉદ્દેશરમ્નાં પૃષ્ઠો પર વેરાયેલા અવતરણો 
શ્રી રામકૃષ્ણ પરમર્હસ નિશે ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 
38 ॥૫01 (૦ ધટ ઝિપતત્તટ “ ઓગસ્ટ ર૦૦૭ 
હૈત-અદૈત વિશે - મે ૨૦૦૮ ( સુદર્શન' ફેબ્રઆરી ૧૮૯૨માં) 
મારી ભતિષ્ય માટેની યોજનાઓ - ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 
સુન્દરમૃનો યોગમાર્ગ 'તપોવન'માંથી - માર્ચ ૨૦૦૮ 
આર્નદની ઉજાણી સપ્ટેમ્બર ર૦૦૭ 
શ્રી ઉમાર્શકર જોશીનાં એકાંકીઓ વિશે - જૂન ૨૦૦૮ 
સુન્દરમૂ-ઉમાશકરની મૈત્રી સદર્ભે - માર્ચ ૨૦૦૮ 
શ્રી ઉમાશકર જોશીના એકાંકી હેડના ઢેડ ભગી ને 'નિરીકક'માં 
પુનર્મુદ્રેત કરતા - જૂન ૨૦૦૮ 
*સહજને કિનારે'માથી - જાન્યૂઆરી ૨૦૦૮ 
અવવોકના - સુચારુ ભક્તિત્વનો આસ્વાદ 
(તલોકના' સુન્દરેમૂના વિવેચન ગ્રથ હિરો) - માર્ચ ૨૦૦૮ 
'તિતેચનની પ્ર્વિયા'માંષ્‌ી - સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૩૭ 


નરી તિર્મલ સાહિત્યપ્રીતતિ * શ્રી ભોળાભ!ઈ પટેલ હિશે - ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 


અિક્ષરત। આરાધકો ૧ માંથી) 

શ્રી રામકૃષ્ણ પરમર્વસ વિશે - ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 
'આત્મપરિચવ'માથી - મે ૨૦૦૮ 

કવિતા લેખન વિશે - મે ૨૦૦૮ 

રવીન્દ્રનાથનાં મૈક્તિકોમાથી (તણખર્વાં) અનુ. જયંત મેઘાણી 
એપ્રિલ ૨૦૦૮ 

રવીન્દ્રનાયનાં મૌક્તિકોમાર્થી (તણખલા) અનુ. જયંત મેઘાણી 


જૂન ૨૦૦૮ 
રવન્દ્રનાથનાં મૌક્તિકોમાંથી (તસખવા) અનુ. જયંત મેઘાણી 
જુલાઈ ર૦૦૮ 


સર્ળગ અંક નંબર 


ર્બ્૩ 
૨૦૭ 
૨૧૦ 


૨૦૭ 
ર૦4 


સ્વ 
રયર 


રવ 


૨૧૦ 
રબ્ન 


૨૦૩ 
રયર 
સ્લ 
ર૧૦ 
૨1૩ 
ર૨૧૦ 
૨૧૩ 


૨૦૮ 
૨૧૦ 


૨૯૦૪ 


રબ્૩ 
ર૧૨ 
રયર 
૨૧૧ 


ર૧૩ 


૨૧૪ 





ઠં નંબર 
કૃર૯ 
૧૯૬-૧૯૮ 
૨૪૧ 
૨૪૧ ર૪ર 


૩૦૧-૩૦૨ 
૩૫૩-૩૫૪ 
૪0૫ ૪૪૩ 
૫૦૫ ૫૦૭ 
પપરે 


૬૦0૧ 


5૯ 
ર૩૮ ર૩૯ 
૪૪૦૪૪ 


ર૩૭૨ર૩૮ 
કદર 


૨૯૫ ર૯૩ 


૫૪૮ 
૫૪૭ 
ર૯૪ ર૯૫ 


૪૩૮૪૩૯ 
3૧૩ 


૩૧ 

ષ્્ડ 

૫૩ર 

પ્રથમ પૂંઠ પર 
૪૧4 

છક 

૫૮૧ 

૪૪ 

૫૩૨ 


પ્રથમ પૂંઠા પર 
જ૪ર૪ 


પ્રથમ પૂંઠા પર 
તયા પૃષ્ઠ ૭પ 


૩૪૬ 


૩૧ 

પ્રથમ પૂંઠા પર 
૫૧૮ 

ર. 


કંર્તા-નામ 


રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન' 
આર. કે. લક્ષ્મણ 


આર્‌. કે. લક્ષ્મણ 
“તાચસ્પતિ' 


વિજ્ય તેન્ડુલકર 
વિજ્ય તેન્ડુલકર 
સુમંત દેસાઈ 
સુરેશ દલાલ 
સુરેશ દલાલ 
હેરિઅટ મનરો 


અરુણ જોશી 

અભિજિત વાસ 

ઊજમશી પરમાર 

કેશુભાઈ દેસાઈ/કિશોર વ્યાસ 
જયંત જી. ગાંધી “કુસુમાયુધ' 
ડૉ. તપસ્વી નાન્દી 

ધીરેન્દ્ર મહેતા 

મહેન્દ્ર શાહ 

શજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય 

રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય 

વી. બી. ગણાત્રા 
વિજ્યશીલચન્દ્રસૂરિ 


સુધીર પટેલ 


અશોક ચાવડા 


અશોક ચાવડા 


અશોક ચાવડા 


મુકુન્દ પી. શાહ 


મુકુન્દ પી. શાહ 


મુકુન્દ પી. શાહ 


મુકુન્દ પી. શાહ 


મુકુન્દ પી. શાહ 


લ્ટ્શ 


ફૃતિ-નામ અને માસ-વર્ષ 


રવીન્દ્રનાથનાં મૌક્તિકોમાંથી (તણખલાં) અનુ. જયવંત મેઘાણી 
જુલાઈ ૨૦૦૮ 

ધ્યાન-સંકેત “કાથસત્સંગ'માંથી - જાન્યુઆરી ર૦૦૮ 

૫૦મા સ્વાતંત્ર્ય દિન પ્રસંગે (ઓગસ્ટ ૧૯૯૭) આર. કે, લક્ષ્મણે દોરેલું 
કયક્ષ ચિત્ર - જુલાઈ ૨૦૦૮ 

“૪૦૫ ડ્ઢાંતં 1ઇ વિશે ૧10 1પત્તત્તલો ૦ ળ્તલ્માંથી - જુલાઈ ૨૦૦૮ 
નવી વાર્તાની નવીનતા ગુ.સા.પરિષદ, ર૭મું અધિવેશન 
'સંભારણું'માંથી - જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 

પોતાના લેખનકાર્ય વિશે - જૂન ૨૦૦૮ 

નાટક અને તેની ભજવણી વિશે - જૂન ૨૦૦૮ 

નાનકડી એક વાર્તા - ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ 

“૭પ્‌'માંથી - ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ 

'મૌનનો ચહેરો' - નવેમ્બર ૨૦૦૭ 

*0૦૯1૫૪'નું મિશન - એપ્રિલ ૨૦૦૮ 


પ્રતિભાવ 
જાન્યુઆરી. ૨૦૦૮ 
જૂન ૨૦૦૮ 
જૂન ૨૦૦૮ 
ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 
રવીન્દ્રનાથના કાવ્યનો છંદોબદ્ધ અનુવાદ 'એ સવારે” 
જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 
“તો ય મારા આભલામાં ન્હાય' - એપ્રિલ ૨૦૦૮ 
મૈત્રી વિવેચન - ક્યારેક, કેટલાક - નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
સર્જક-ભાવક ભાવસેતુ - ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 
'સાપના ભારા'નો શબ્દ વિવાદ - જુલાઈ ૨૦૦૮ 
ઉમાશંકર જોશીના “દર્શન” કાવ્ય વિશે - જુલાઈ ર૦૦૮ 
“આપણે કેટલા તિનયી છીએ' (ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ તંત્રીલેખ) વિશે. 
ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 


“જૂના જખમ તાજા કરતો જૂનું જૂનું ઝૂરીએ' લેખ સંદર્ભે - ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ 


સાહિત્યવૃત્ત - સંચય 
વૃત્ત વિશેષ : “વીસમી સદી'નું વિમોચન, શ્રી “અગમ' 
પાલનપુરીના કાવ્યસંગ્રહ 'અખિલાઈ'નું વિમોચન, ડૉ. ધીરુ પરીખ, 
શ્રી ભોળાભાઈ પટેલ, શ્રી ગૌરાંગ ઠાકર, શ્રી જોરાવરસેંહ જાદવ, 
શ્રી કિરણ ચૌહાણને પુરસ્કાર-સન્‍્માન - ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ 
વૃત્ત વિશેષ : વરણી-પુરસ્કાર-સન્‍્માન-વિમોચન-લોકાર્પણની વિગતો 
સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ 
વૃત્ત વિશેષ ઃ શ્રી સુરેશ દલાલને નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ, 
શ્રી નારાયણ દેસાઈને મૂર્તિદેવી એવોર્ડ, ભાવનગરમાં મેઘાણી 
જન્મજયંતી ઉત્સવ - ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ 
વૃત્ત વિશેષ : શ્રી ચિનુ મોદીના ઉર્દૂ ગઝલ સંગ્રહ 
“જશીદનામા'નું વિમોચન, ગૌરવ પુરસ્કાર નોંધ, મનોજ 
પર્વ-રની ઉજવણી, શ્રી “આદિલિ' મન્સૂરીને એવોર્ડ, રમણલાલ સોનીની 
જન્મશતાબ્દી ઉજવાઈ, જૈન સાહિત્ય જ્ઞાનસત્ર - નવેમ્બર ૨૦૦૭ 
વૃત્ત વિશેષ : ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૪૪મું અધિવેશન, 
શ્રી પ્રીતિ સેનગૃપ્તાને કુમાર ચન્દ્રક, આદિવાસી ભાષા-સાહિત્ય 
પરિસંવાદ, ધૂમકેતુ નવલિકા પુરસ્કારો - ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ 
વૃત્ત વિશેષ : શ્રી રાજેન્દ્ર શુકલ, શ્રી સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર, ડૉ. ચન્દ્રકાન્ત 
ટોપીવાળા, શ્રી પ્રતિભાબહેન દવેને એવોર્ડ, મોડાસામાં શ્રી રમણલાલ 
સોની જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ, ધરમપુરમાં સાહિત્ય પર્વ, શ્રી રાજેશ 


વ્યાસ 'મેસ્કીન'ના કાવ્યસંપુટ “કાવ્યસત્સંગ'નું વિમોચન - જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ 


વૃત્ત વિશેષ : દર્શક ફાઉન્ડેશન એવોર્ડ, પ્રો. વારિસ અલવીને એવોર્ડ, 
શ્રી અરુણા જાડેજાને તથા શ્રી મોહન દાંડીકરને એવોર્ડ-પુરસ્કાર, 

શ્રી મોતીભાઈ અમીનની જન્મજ્યંતી - ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ 

વૃત્ત વિશેષ : શ્રી રમણલાલ સોનીની જન્મ શતાબ્દી, 

શ્રી જ્યભિખ્ખુની શતાબ્દીની ઉજવણી, શ્રી મોહમદ 

માંકડને રણજ્તિરામ સુવર્ણચંદ્રક આપવાનું જાહેર થયું, શ્રી મણિલાલ 
હ. પટેલને ધનજી કાનજી ગાંધી સુવર્ણચંદ્રક, શ્રી યાસીન દલાલના 
“સત્સંગ સિનેમાનો'નું વિમોચન, ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલયને 

પબ્લિશર્સ એવોર્ડ, ગુજરાતી લઘુકથા પરિસંવાદ - માર્ચ ર૦૦૮ 





સર્ળંગ અંક નંબર પૃષ્ઠ નંબર 

૨૧૪ ૬ર૧ 

૨૦૮ ર૯૦ 

૨૧૪ પ્રથમ પૂંઠા પર 

૨૧૪ ૬૪૫ 

૨૦૮ ૨૬૮ 

૨૧૩ પ્રથમ પૂંઠા પર 

૨૧૩ ૫૫૫ 

ર્૦બ્પ પ્રથમ પૂંઠા પર 

ચ્બ્પ ૧૨૩ 

૨૦૬ ૧૫૨ 

૨૧૧ પ્રથમ પૂંઠા પર 

૨૦૮ ૨૯૯-૩૦૦ 

૨૧૩ ૬૦૦ 

ર૧૩ ૬૦૦ 

રબ્૯ ૩૫૨ 

૨૧૩ ૬૦૦ 

૨૦૮ ૨૯૯-૩૦૦ 

૨૧૧ ૪૯૩ 

૨૦૬ ૧૯૬ 

૨૦૩ ૩૩ 

૨૧૪ ૬૫૦ 

૨૧૪ ૬૫૦ 

૨૦૯ ૩૫૨ 

૨૦૭ ૨૩૯-૨૪૦ 

૨૦૩ ૩૮-૩૯ 

૨૦૪ ૮૧ 

૨૦૫ ૧૨૬ 

૨૦૬ ૧૯૨-૧૯૫ 

૨૦૭ ૨૩૫-૨૩૭ 

૨૦૮ ૨૯૦૨૯૯ 

૨૦૯ ૩૫૧-૩૫૨ 

૨૧૦ ૪૪૨-૪૪૪ 
જુલાઈ ૨૦૮ 


કતન્નિમ ફૃતિ-નામ અતે માસનર્ષ ગૂ્ળંગ અંક નંબર પૃષ્ઠ નંબર 


મુકુન્દ પી. શાહ 


મુકુન્દ પી. શાહ 


મુકુત્દ પીં. શાહ 


મુકુન્ક પી. શાહ 


ઓક્તાનિયો પાઝ 
ગુલાભધાસ બ્રોકર 
રમણલાલ જોશી 
રમણવાવ જોશી 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
લ્ાભર્શકર ઠાકર 
સૃન્‍્દરમ્‌ 

હરિતલ્લભ ભાવાણી 


જુલાઈ ૨૦૦૮: 54૦ 


વૃત્ત વિશેષ શ્રી ધીરુ પરીખને પ્રેમાનંદ સુવર્ણચંદ્રક, ૨૧૧ 
ગુજરાતી વિશ્વકોશના ર૩મા ગ્રંથનું વિમોચન, શબ્દસર' 
૧ સનું લોકર્પણ, શ્રી ડાહ્હમાઈ પટેલના પુસ્તકોનું લોકર્પણ, 


શ #ઇ : દ જ ર૧૨ 


શ્રી 'કુસુમાયુઘ'ને હરસાન્‌જી સાહિત્યકાર એવ્રોર્ડ સુન્દરમ જન્મ શતાબ્દી, 
ગુજરાત સ!ડિન્ય અકાદમી દ્વારા ઈ સ. ૨૦૦૫ના શેષઠ પુસ્તકીને પારિતોષિકો, 
શબ્દસૃષ્ટિ નાખ્યાનમાળા, મહાકવિ ન્હાનાતાઉ, જ્યંતી વ્યાખ્યાનમાળા, 

શ્રી ચન્દ્રવદન મહેતાનો ૧૦૭મો જન્મજ્યતી મહોત્સવ વગેરે - મે ૨૦૦૮ 

શ્રી રવિશકર રાવળ વ્યાખ્નાન, કવિ રમેશ પારેખ સ્મૂતિકક્ષ ૨૧૩ 
અને ર્કાવે સન્માન, દ્રઝ લાલ દવે બાખ્યાનમાળા, 'સૌદર્યની 

નદી નર્મદા ના અંગ્રેજી ભાષાંતરનું પ્રાગટર, ભારતીય દલિત 

સાહિત્ય નિશે પરિસંવ(દ વગેરે જૂન ૨૦૦૮ 

'સાપના ભારા' વિશે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિખદનો ઠરાવ જૂન ૨૦૦૮ ૨૧૩ 
મોહમ્મદ માકડને રણજિતરામ સુવર્ષચંદ્રક એનાયત, વલી ગુજરાતી ૨૧૪ 
ગઝવ એવોર્ડનો અર્પગ્ર સમારંભ, જૂથિકા રોયની આત્મકથાનું લોકાર્પશ, 

અકિત તિવેદી, સુધીર પટેલ અને ભાવેશ ભટ્ટના ગઝલ સંગ્રહનું વિમોચન, 

બી. કેશર શિવમ્‌ની આત્મકથાનું તિમોચન, સાહિત્ય સંગમની અમદાવાદ 
શાખાનું ઉદ્ઘાટન - જૂલાઈ ર૦૦૮ 


નવાં પુસ્તકો - સંક્ષિપ્ત સ્વીકાર નોંધ 


સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૩ ૨૦૪ 
ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ ર૦્પ 
જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૦૮ 
શે ૨૦૦૮ સ્4૨ 
“ઉદદેશ'ના મેનેજીગ ટ્રસ્ટીની નીતિ વિષયક નોંધ 
'ઉદ્દેશ”માં લખાણો. મોકલતા માટેની નીતિ એપ્રિલ ર૦૦૮ ર૧૧ 
“ઉદ્દેશ ની ગ્રાહક નીતિ, રિભૂ પોલિસી એપ્રિલ ૨૦૦૮ ૨૧૧ 
'ઉદ્દેશ' વિરોષ 
'ઉદ્દેશ' નવ વર્ષ વિશેષ નવેમ્બર ૨૦૦૭ ર૦ 


"ઉદ્દેશ - સુરેશ વિશેષ (પી સુરેશ દલા વિશેર્ષાગ) 
“ઉદ્દેશ' - રમેશ વિશેષ (કી રમેશ પારેખ વિશેષાંગ) 


“ઉદ્દેશ' - ઈતિઝાર હુરૈન વિશેષાગ - ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ રબ્લ 
“ઉદ્દેશ' શ્રી સુન્દરમ્‌ જન્મશતાબ્દી વિશેષાંક માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ 
“ઉદ્દેશ' શ્રેષ્ઠ 
શિવ અને પાર્વતી, અનુવાદ રાંધૈરયામ શમાં - ઓગસ્ટ ૨૦૦૭ ૨૦૩ 
બટૂડો (વાત/ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ર6૮ 
પશ્ય દેવસ્ય કાળમ્‌ - સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ ૨૦૪ 
સાહિત્યકારોનું સૌમનસ્ય - એપ્રિલ ૨૦૦૮ ૨૧૧ 
બલાકા ૧૮, અનુવાદ રાજેન્દ્ર ચાહ - મે ૨૦૦૮ રયર 
ખૂચપડ્યી, - ડિસપ્બર ૨૦૦૩ સ્બ્ક 
હર હૃદય (કાજ) - માર્ચ ૨૦૦૮ ૨૧૦ 
પંદરસો વર્ષ પૂર્વેનું 'આધુતિકવાદી ઘોષણાપત્ર « ઓક્ટોબર ર૦૦૭ સ્ત્પ 
ર્ણ 
શ્રી. સુત્દરમૂનટી જન્મ શતાબ્દીના ઉપલક્યમા પ્રગટ થવેલ પુરતકોની ૨૧૦ 
નોંધ - માર્ચ ર૦૦૮ 
“ઉદેશ'ના છેલ્લા પૂંઠા પર શ્રી રમણભાઈ બી. પટેલનાં શરતીતિ' કાયરસગ્રહનાં કાવ્યો 

અજવિ - ઓગસ્ટ ૨૦૦૩ ૨૦૩ 
ઠરે કદીય ખોટું આ - ઓક્ટોબર ૨૦૦૬ ર૦્પ 
પ્રાર્થના અસત્યમાંથી ૯ઈ - - નવેમ્બર ૨૦૦૭ ર5 
તિશ્વ-સુબન - ડિસેમ્ધર ર૦૦૭ ૨૦૭ 
પ્રકાશ તિતા જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ ૨૦૮ 
એંધાણી ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ સ્વ્લ 
શ્રેષ્ઠ માસિકના તંત્રીને એપ્રિલ ૨૦૦૮ ર૧૧ 
કૌણ કવિતા ? -મે ૨૦૦૮ રયર 
વિશુદ્ધ ઉરત્ાગણી - જૂન ૨૦૦૮ ૨૧૩ 
વાદળી - જૂલાઈ ૨૦૦૮ ૨૧૪ 





૫૦૧ ૫૦૩ 


૫૪૯-૫૫૦ 


૫૯૮ પલ્હ 


પલ્૯ 
દરફ૬૪૯ 


૭૮-૭૯ 
૧ર૪ ૧રપ૫ 
૩૦૦ 
પૃપ્૧ બપર્‌ 


૫૦૪ 
૫૦૪ ૫૦૫ 


૧૨૯૧૫૧ 
૧૫૨ ૧૬૫ 
૧૬૧ ૧૭૪ 
3૧૧-૩૨૪/ 
3૨૮-૩૩૭ 
૩૫૩૪૪૧ 


1૨ 

૨૬૧ ૨૯૩ 
દડ 

૫૯૦૦ 

પર 
૨૩૩૨૨૩૪ 
૪૩૧ 

૧ર૮ 


૪૪૧ 


કડ. 








અગાઉ “ઉદ્દેશ' માસિકનું આજીવન લવાજમ ભરી શુભેચ્છા વક્ત કરનાર 
સૌને “ઉદ્દેશ' એના અને એમના જીવનપર્યત મળતું રહેશે. 
આવું લવાજમ પત્રક નથી હોતું. 
એ વસ્વીકારવું રહ્યું કે ભવિષ્યમાં એના પ્રકાશન-ગાળામાં ફેરફાર થઈ શકે છે. એ આકસ્મિક બંધ પણ થઈ શકે છે. 
આ સમજ કોઈ પણ કારણસર સ્વીકાર્ય ન હોય તો. 
- “ઉદ્દેશ'ના ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૦૮ના અંકમાં જાહેર કરેલ “ગ્રાહક નીતિ' મુજબ - 
અગાઉ ભરેલા લવાજમની સંપૂર્ણ રકમ પોતાના ગ્રાહક નંબર 
અને લવાજમ ભર્યાની પહોંચની નકલ કાર્યાલયને 
૨પજુલાઈ ૨૦૦૮ સુધીમાં મોકલી સાભાર પરત મેળવી શકાય છે. 
બ્ર 
“ઉદ્દેશ'ની આજીવન લવાજમ યોજના જૂન ૨૦૦૧થી બંધ છે. 
બ 
લવાજમ ભરવું 
એટલે 
એ. સામયિક વાંચવા માટે વિચારપૂર્વક કરવાનું “કમિટમેન્ટ' 
બ 
જુઓ “ઉદ્દેશ' ઓન લાઈન : 7787પવંવંલ્ડા.૦૫૪ 


ડિ 
આ અંકના સર્જકો 


ધીરેન્દ્રમહેતાઃ “જીવનછાયા',પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયમાર્ગ, ભુજ (કચ્છ)-૩૭૦૦૦૧ નીતિનવડગામાઃ “તાંદુલ”, ૧૯, સ્વાતી સોસાયટી, વીરાણી 
સાયન્સ કોલેજ પાછળ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૫ યશવન્ત મહેતા : ૪૭-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ ભગવતસુથારઃ એ-૧૯,એટલાન્ટાપાર્ક, કડીકરણનગરરોડ,ગાયત્રીમંદિરપાસે,કડી-૩૮૨૭૧૫ હરિકૃષ્ણ પાઠકઃ પ્લોટ 
નં.૬૨/ર,સેક્ટર૨-એ,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭ ચ્ધૈશ્યામ શર્માઃ રપ, ભુલાભાઈ પાર્ક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ અભિજિતવ્યાસઃ 'ગુલાબકુંજ”, 
રણજિત મેમોરિયલ પાછળ, જામનગર - ૩૬૧૦૦૧ રાજેન્દ્ર શુકલ/નયના જાની : સત્યાગ્રહ છાવણી, લેન-૨ર/પર૯, જોધપુર ટેકરા, સેટેલાઈટ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ પ્રબોધર.જોશીઃ '5ટલાટ', સેક્ટરબી-ર૭,સ્ટર્લિંગ સિટિ, બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ નિર્મિશ ઠાકરઃ બી-૯-૩૧, 
ઓ.એન.જી.સી.કોલોની-૧,મગદલ્લા, સુરત-૩૯૪૫૧૮ દક્ષાવ્યાસઃકોટ,વ્યારા, જિ-સુરત-૩૯૪૬૫૦ એન.ગોપી/રમણીક સોમેશ્વરઃ 'લ્લવ', 
ફોરેસ્ટઓફિસપાસે,માનવ કોમ્પલેક્ષપાછળ,નવા અંજાર હચ્છ)-૩૭૦૧૧૦ મીરાઆસીફઃ વડવા બાપેસરા કુવા, ભાવનગર-૩૧૪૦૦૧ લાલજી 
કાનપરિયા : “ખોડલ દર્શન', વડિયાવાળાની લાતી પાછળ, માણેકપરા, અમરેલી - ૩૬૫૬૦૧ સોલિડ મહેતા : સલાટ ફળી, હળવદ - ૩૬૩૩૩૦ 
જિ.સુરેન્દ્રનગર ઉર્વીશવસાવડાઃ ચિત્તાખાના ચોક,ફીલીપ્સ હોટલપાસે,જૂનાગઢ-૩૧૨ર૦૦૧ ફિલેપક્લાર્કઃ પ્લોટનં. ૩૪૨/ર, સેક્ટર ૨-બી, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭ રણજિતપટેલ “અનામી'ઃ રર/ર,અરૃણોદય સોસાયટી,અલકાપુરી,વડોદરા-૩૯૦૦૦૭ ધનસુખલાલપારેખઃ ૧૦૧,મેહલ 
એપાર્ટમેન્ટ, નાની મહેતવાડ, વલસાડ - ૩૯૬૦૦૧ હરીશ દોશી : ૨૦૩, પરિચય એપાર્ટમેન્ટ્સ, જજીઝ બંગલો ચાર રસ્તા, બોડકદેવ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ યશવંત ત્રિવેદીઃ ૩૦૧,લિબર્ટી એપાર્ટમેન્ટ્સ, સરોજિની રોડ, વિલે-પાર્લે (પશ્ચિમ),મુંબઈ-૪૦૦૦૫૬ યોસેફમેકવાનઃ 
સી/૪,સનશાઈન એપાર્ટમેન્ટ્સ, જાહ્નવી હોટેલ પાસે, કાશીરામ અગ્રવાલ હૉલ પાસે, ડૉ.રાધાકૃષ્ણન્‌માર્ગ, અમદા વાદ-૩૮૦૦૧૫ ઉશનસૂઃ લક્ષ્મી 
શેરી,મદનવાડ,વલસાડ-૩૯૧૦૦૧ દુષ્યન્ત પંડ્યાઃ “સન્નિધિ', પ,પટેલ કોલોની, માર્ગ-૪,જામનગર-૩૬૧૦૦૮ ડૉ.કેશુભાઈ દેસાઈઃ ૧૩, 
એશ્ચર્ય-૧, પ્લોટ ૧૩ર, સેક્ટર ૧૯, ગાંધીનગર -૩૮૨૦ર૧ ડો. લવકુમાર મ. દેસાઈ : ર, શ્રીજીબાગ સોસાયટી, જૈન દેરાસર પાસે, માંજલપુર, 
વડોદરા-૩૯૦૦૧૧ ડૉ.ભાનુમતીએચ.શાહઃ ૯, “રિધમ બંગલોઝ',મણિરત્નમૂ્‌ બંગલોઝપાસે,વાસણા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ હેમેન્દ્રશાહ 
:૪૦-બી,પ્રેમચંદનગર, જજીસ બંગલો રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ મુકુન્દપી.શાહઃ ૬૧-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય : ૧, શિવકમલ એપાર્ટ્મેન્ટસ, સેન્ટ્રલ એકસાઈઝ ભવન સામે, પોલીટેકનીક સામે, પાંજરાપોળ પાસે, 

આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ 




















વાદળી, 


ધરતીનાં હેય ધબકાવતી 


કુદરતમાં રમ્ય ભવ્ય સુષળ 
મધુર મધુર ભીજવતી ગઈ 
ઝરમર ઝરમર પ્રેમ વરરાવે 


ધબકે હૈયું આ જોઉ જ્યાં 


ધરતીનાં હૈર્ષા હરખાવતી ગઈ 





રથાન સંમર્પઝ 


21/વા૫૬ 


તકળાત્કા૦ત 7 નિ 





ઊડ 108ત' 3ઊતી [ટ €105૭ ર005 4ળાહ્તેકઇત 3860 015 મ0લ 268681 


ક... 


કણકણમાં શુંષે પ્રગટાવતી ગઈ 
ઉપવનમાં કળીઓ લિકસાવતી ગઈ વાદળી 
રેલાવતી, 
વાદળી. 


અમદાવાદ 
ન૮૦0 ૬૨૬ 









વાદળી વરસીને ચાલી ગઈ, 


ગઈ 


આભથી, 


અઠો !ક્યાંથી આવી ને ક્યાં ગઈ ( વાદળાં. 


ઝલકારે ચેતનાના મારગ અજવાળતી, 
વન વનનો કલરવ કંડારતી ગઈ વાદળી. 


વાદળી, 


એ તો પળમાં અણજાણ બની ગઈ !. વાદળી. 
વાદળી તરસીને ચાલી ગઈ ! 


! વાદળી 
૨૧-૩ ૧૪૯૯ 


રમણભાઈ બી. પટેલ 
કળસગહ “તતિ'મ/થી 


00 (90 1.ત5) [તર 26869365 પરપ -ઊપક્ટ્ળી(3 ૬૦0 


“5 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું સામયિક 


આઘ્યતત્રી ૮ ફે નિ 
રમણલાલ જોશી વર્ષ ઓગણીસમું//95 


નિરૂદ્દેશે 


નિરૃદ્દેશે 

સંસારે મુજ મુગ્ધ ભ્રમણ 
પાંશુ - મલિન વેશે. 

ક્યારેક મને આલિંગે છે 
કુસુમ કેરી ગંધ, 

ક્યારેક મને સાદ કરે છે 
કૌકિલ મધુર-કંઠ, 

નેણ તો ઘેલાં થાય નિહાળી 
નિખિલના સહુ રંગ, 

મન મારું લઈ જાય ત્યાં જાવું 
પ્રેમને સન્નિવેશે. 

પંથ નહિ કોઈ લીધ, ભરું ડગ 
ત્યાં જ રચું મુજ કેડી, 
તેજછાયા તણે લોક, પ્રસન્ન - 
વીણા પર પૂરવી છેડી, 

એક આનંદના સાગરને જલ 
જાય સરી મુજ બેડી, 

હું જ રહું વિલરી સહુ સંગ ને 
હુંજ રહું અવશેપે. 


રાજેન્દ્ર શાહ 


પ 


ર૧૫ 
સછા. ઇંદ્ર 
















વર્ષઃ ઓગણીસમું #. રૂ ઇન જઈ પહેલો પ સળંગઅંકઃ ૨૧૫ 
અનુક્રમ : ઓળસ્ટ ર૦૦૮ ' વાચકો-ત્રાડકો-લેખકો માટે સૂચનાઓ 

તિરુદ્દેશે 'ઉદેશ તરી ર ન ન 

આંયર્લું ઉત્તમ રાષ્ટ્ગીત મીનાક્ષી ચદારાણા/અશ્િન ચદારાણા ઃ નબ 0... 

ભારતદર્શન (સોનેટ યુગ્મક) ઉશનસૂ # વાર્પિકલતાજમ દરમાં) રૂ ર૦૦ વિદેશમાં (એરપેવ)યુ. એસ, ડર 
વિવિધતામાં એકતા રપ, આ અંકની છૂટક નકત રૂ રપ, પોરટેજ સાયે. એક સિત્કમાંહશે 
એક બ્રહ્મ એકસ્ટ્સીમા તા સુધી મોક્હાશે, 

સાહિત્ય વિશ્વ પ્રબોધ ૨ જોશી * ઉરે નાધોરણ અનેસ્વરૂપનેઅનુલથીનેહેખકોએપોતાની જૂએ મેકર, 
સ્વાતત્યકાળના સર્રીયલ ફિકશન અન્યત્રમોકતેલીકેપ્રકારિત કૃતિમોક્લવીનીસામાત્યરીતે સફ રવો 
મિડનાઈટ્રસ ચિદડ્ન ને બેસ્ટ ઓફ બુકર પ્રાઈઝ જ્યાબએકમહિનામાંઆપણમઆતેછે અન્યમા જતિ અસીફરમજમી. 

વાચતા વિચારતાં યશવન્ત મહેતા ફતૈનીસાવેજજ્યાબીક્વરન હોયતોઅસીકત ફણપછીમોક્લાર્તીન. 

ઉદ્દેશ ને મરે દતે ક શ ટ 

ણ બાશુએસુવારય અક્ષરોમાં લખવ. સરનામે અવશ્ય તષખઃ 

'ાને પોથે લખિયા હરિ નીતિન મહેતા ૧5! ક હે પુસકારનુધોરણ સીકરે છે જેપ્રસિધધ કીઓ મહેરા 
અખાની ડવિતા કેટલાંક નિરીક્ષણો _ પુરસ્કારકાર્યાકય તરફથી મોક્લી આપવામાં આતશે. 

શત જણાવાનું તને પ રાજેન્દ્ર શુકલ/નવના જાની ૧૨ | ક હઉદદેશ'માપ્રસિદધ મતા વખાણની જવાબદારી જે તે હૈખકની છે અર્ડ 
ડલ્પવલ્લી પાગરે ! પ્રબોધ ૨ જોશી ૧૩। ક્રકારિત લેખકોના બધા અભિપ્રાયો સાથે તત્રી સંમત છે એમ 
કાવ્યાનુવાદ (ગુજરાતીમાથી] માની લેવુ નહીં 

નાગદમન માવજી કે સાવલા. ૧9 9૪ કૃતિઓ મોકલતા, લવાજપ્ર મોકલવા તથા અન્ય પત્રતવહાર માટેતું 


થોડાક અર્થસકેતો *કૃષ્ણે કાળી નાગ, નાથિયો સરનામુ “ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન, «૦, પ્રબોધ ૨. જોશી, “તટ, 


કાભાનુવાદ (અગ્રેજીમાથી) એનુ નામ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર/દક્ષા વાસ ર૦| શેક્ટર બી ર૭ સ્ટર્લિંગ સિટિ બોપવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ 
કવિતા ફોન (૦૨૭૧૭) ૨૩૧૮૮૦ (મતેવાર્ય સંજોગોમાં રાત્રે ૮૦0 પછ) 
રચનાઓ પાંચ લાભશકર ઠાકર ર૧! 1ઉખાણોમળતા વિશે કે તેમન સવીકાર/અસ્ડીકાર દિશેફોન ઉપર પુર 
કરુ 7 ચદ્રકાન્ત શૈઠ રર | "કેકરવિનતી છે 
ના પ જો સધાય, ચદ્રકાન્ત શેઠ રર  * “ઉદેશ નુ લહાજમ આ સ્યળે પણ ભરી શકાશે તેમજ છૂટક નકહ પણ 
દોટ રર્ધશ્યામ શર્મા ર૩ અહીંથી મળી શકશે. 
લીટી પ્રવીણ દરજી ર૩| ૧ શજ્યમેગેઝિનવર્લ ૬૨ કત્યાણ ભુવન, બીજો માળ, 


રિલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 


વાગોળું વળગણ વળગાડ તિચાર્‌ પ્રાણજીવન મહેત! ર૪ ન 

આસન્ન મૃત્યુ ડૉ. સિલાસ પટેલિયા સ્પ ફન ર૫૩૫ ૬૪૬૪. ૨૬૮૭ ૦%.૯ ી 

અદર કિશોરસિંહ સોલકી રપ] ૨ ચૌરભપુસ્તક ભંડાર, બી ૨૦% સ્કાપત્ય એપાર્ટમેન્ટ રટવિંગ 
કોઈ કાનમાં કહેશો ? (તાત વર્ષા દાસ ૨૬ | ઘોસ્મિટલની બાજુમાં, મેમનગર, અમદાવદ-૩૮૦૦૫૨ 


ફૈન ૨૭૪૫ ૧૪૦૦ ૯૩૨૭૦ ૦૦૯૧૮ 


૩ પ્રેગેઝિન વર્લ્ડ સ્ટેશન રોડ, આણદ-૩૮૮૦૦૧ 
ફોન ર૪૪ ૬૩૫, ર૪૪ ૫૮૨ 


રાર્ધૈશ્વામ શર્મા ર૮ 
દૃષ્યન્ત પડ્યા ઝર 


સરવૈયાની સરણે સુરેશ પેરેડાઈમ ? 
ભારતના પૂનરૃત્થાનના જ્યોતિર્ધરો 
૭ ર રાજા મહારાજ રહામી બ્રહ્માનન્દ 








શાસ્ત્રીવ સંગીત મારી નજરે નિર્ષિશ ઠાકર ૩૫ | ૪ ઈમેજ યભ્રિકેયન્સ॥ શિ, ર ર સેન્સુરી બજાર, 

૭૩ ગાતાં પહેલાં. ૧લોમાળ, આંબાળાડી સર્કવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ 
વાઈત્ડ લાઈફવોચ ૧૭ હેમેન્દ્ર એ. શાહ ૩૮ ફન ૨૬૧૫૧૬૦૫૦૪ ૨૬૪૪ ર૮૩૬ ર 

કોયલ 1608 (0પવં)તપ03/5 5ત્ળંબુઝકદલ્ઢ) પ. ધીઓએસિસ શોપ, જીએફ ૧૦-૧૧ હાર્મની કોમ્પવેશ. 
"ઉદ્દેશ શ્રેષ્ઠ ૩: એમ.કે હાઈસ્કૂલ પાસે, એચડીએફસી રોડ, અલકાપુરી, 

એ દેશની ખાજો દયા ખલીલ જિબ્રાન/મકરન્દ દતે વડોદર-3૯૦૦૦૭ ફોન. (૦૨૬૫) ૨૩૫૧૮૬૨ 
સાહિત્યવૃત્ત મુકુન્દ પી. શાહ જ્ઝ ટાઈ 112075155|00(713ત1000 £0 11 
પ્રતિભાવ દેવાગ વૈદ જર | ૬ પીયૂમમેગેઝિન વર્લ્ડએફ/૮ પ્રક માળ, મુલ્કી ભવન, 
'અગમ' ધાલનયુરીની હિદદય તંત્રી ૪ર! એકસ ઢૈ બસસ્ટેન્ડની પારે મહેસાત્!-૩૮૪૦૦1૧ ઉ ગ) 
નવા પુસ્તકો ૪? ૪૩| શૂૈન (૦૨5૬૨) રર૦૩૫૦/ ૮૨૫૮૮૮૬૭૭૮ 


આધ્તંત્રી : રમણલાલ જોશી 





તંત્રી : પ્રબોધ ર. જોશી 


તત્રી, મુદકક અને પ્રકારાક પ્રબોધ ર. જોશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્‍ટી, ઉદેશ ફાઉન્ડેશને, 'કનટ્લટ સેક્ટર લી ર૭ સટલેંગ સિટિ બોપલ, અમદ્યવાદ-૩૮૦૦૫૮થી પ્રગટ કરન 


મુદ્રશસ્યાન પટેલ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ પ્રા. લિ., રાયપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧ ફોન ૨૨૧૪૩૧૨૮ 


હદ 
ઓગસ્ટ ર૦૦૮ ઝુંજન્‍્'તી ક!-હુત્ય્‌ પૃ્ષ 


હર્ષ ૧૯ - અંક ૧) આનંજાત 05 ત 3૦8 ૨૧૫ 
નતાં.. ક 


નિરુદ્દેશે “ઉદ્દેશ 


“સંસ્કૃતિ' સાથે સવિશેષ સંકળાવાનો યોગ જે કેટલાક મહાનુભાવોને થયો એમાંના એક 
રમણલાલ જોશી. ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ૧૯૮૪ના વર્ષ ૩૮ના સળંગ અંક ૪૧૬થી “સંસ્કૃતિ'એ. 
વિદાય માંગી... (એ. “પૂર્ણાહુતિ તિશેષાંક'ના છેલ્લા કવર પેજ પર ઉમાશંકરે “નામ મારું ભાષામાં 
ઓગળી ગયું છે' એ પોતાની કવિતા પંક્તિ મૂકી હતી...) એ પછી થોડા સમયમાં ૭ જુલાઈ 
૧૯૮૧ના રોજ રમણલાલ જોશી ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ભાષા-સાહિત્ય ભવનમાંથી નિવૃત્ત થયા. 


પણ એગ્રવૃત્તિનો જીવ. આ બન્ને ઘટનાઓના સંયોજને જ ભાઈ ગંધર્વને બરાબર સૂઝયું હશે 
- “સંસ્કૃતિની 'પેટર્ન' પર એક સામવિક શરૂ કરવાનું એમને સૂચવવાનું. વળી એ જ અરસામાં 
૧૯મી ડિસેમ્બરે, ૧૯૮૮માં ઉમાશંકરે પણ આપણી વચ્ચેથી વિદાય લીધી. 

૧૮મી નવેમ્બર ૧૮૮૯ના રોજ સુન્દરમે એના નામસંસ્કાર કર્યા અને ૧૫મી ઓગસ્ટ 
૧૯૯૦થી આપણી ભાષામાં “સર્વભાષા સરસ્વતી'ના સૂત્ર સાથે “ઉદ્દેશ'નું પ્રાકટ્ય થયું. રમણલાલ 
જોશીએ.પાછળથી કહ્યું તેમ 'ઉમાશંકરનું એ એક રીતનું સાહિત્યિક તર્પણ હતું.' 

એના પ્રથમ તંત્રીલેખમાં એસણે લખ્યું : “... “ઉદ્દેશ'નો એક અર્થ ટૂંકું વક્તવ્ય - કથન - 
દિગ્દર્શન પણ છે. શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે : છ્યઃ તદેશતઃ પ્રોવત્તો વિમૂતેવિસ્તરો 
મયા -મારી દિવ્વિભૂતિઓનો અંત નથી, આ મેં જે વિસ્તાર તને કહ્યો તે તો દ્દેશત: દિગ્દર્શન - 
સંક્ષેપ માત્ર છે. “શાકુન્તલ'માં કાલિદાસ એને સ્થાનના અર્થમાં પણ પ્રયોજે છે : ગછો 
પ્રવાતસુમયોયમુદ્દેશ: અહો, વાયુલહરીઓને લીધે આ સ્થાન કેવું મજાનું છે !બન્ને અર્થમાં આ 
ઉપક્રમ...” 

પૂરાં સોળ વરસ એણે અવિરત યાત્રા કરી. સત્તરમા વર્ષનો સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ના મહિનાનો 
બીજો અંક સંપૂર્ણ કરી ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ના રોજ રમણલાલ જોશીએ આપણી વચ્ચેથી વિદાય 
લીધી. ઓક્ટોબરનો અંક પણ એ પછી થયો. પણ એપછી એ ઘડીભર શ્વાસ ચૂકી ગયું હોય એવું 
જ કંઈક થયું -એણે ઊંડો શ્વાસ લીધો હશે !નવેમ્બર - ડિસેમ્બરનો સંયુક્ત અંક શ્રી રમણલાલ 
જોશી સ્મૃતિ વિશેષાંક થયો અને પછી તો એ. પુનઃ ધબકતું થયું. 

એણે આ ઊંડો શ્વાસ લીધો ત્યારે આંતરમનમાં ઘણી ઘટનાઓ. ઘટી હશે. એક તો “એને હવે 
આટોપવું જ જોઈએ' એવા મારા દઢાગ્રહની બરાબર સમાંતર, નિરંતર એને ચાલુ રાખવાની એમની 
પ્રતિબદ્ધતા હું વધુ સઘનરૂપે જોઈ શક્યો તે. આ કે તે વક્તિએ પોતાના અંતિમ શ્વાસં સુધી કાર્ય કર્યું 
એવી વાતો વાંચી - સાંભળી હતી પણ એનો સાક્ષાત્કાર તો થયો વિદાયના દિવસે, સાવ જ અશક્ય 
પરિસ્થિતિમાં, એમને સાંભરેલા “ઉદ્દેશ'થી અને એ પછી અંતર્ધાન થતાં પહેલાંના અમારા મૂક 
સંવાદમાં... અગાઉ એને સમેટવા માટે એમને સહમત કરી લીધા પછી પણ મારા થકી અનાયાસ 
સરી પડેલા “આપણે “ઉદ્દેશ' ચાલુ જ રાખવાના છીએ' એવા વચનામૃતથી એમનામાં જે અ-મૃતનો 
સંચાર થયેલો એ પણ નજર સમક્ષ હતું. એમની એ પ્રસન્નતાને લઈને આગળ ચાલવાનું થયું... 








હટ ઓગસ્ટ ર 


એમ, “ઉદ્દેશ'ના ષોડશ સસ્કાર થતાં થોડાક જૂદા ચાલવાનું પણ બન્યું નવી કલમોને 
પ્રોત્સાહિત કરવી એ કોઈ પણ સામવિકનું કર્ત્ય હોય, રહેવુ જોઈએ, પણ એમાં વિવેક ચૂકી ન 
જવાય એ.જોવુ જરૂરી લાગ્યુ. અપરિપકવ પ્રકાશનો બહુધા વાચકને અને સરવાળે હો લેખકને જ 
અન્યાય કરનારા નીવડે છે એવો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય કેળવાયો હોવાથી કશું ય છાપતાજોગ ન મળે તો 
કૌરુય 'ઉદ્દેશ' કાઢવુ ( રે'નો એક અંક લાભશકરે બધાના લાભાર્થે એવો જ કરેલો એવી સ્મૃતિ 
છે) એવી પૂરી માનસિકતા સાથે સ્વયમ્‌ના રસ-રુચિને વશ વર્તવાનું થયુ. જો કે એ પછી થયું તો 
સાવ જુદુંજ 'સ રસ સહજ મળતુ રહ્યુ સિધ્ધહસ્તો માટે ય કૃતિસ્થ જ રહેવાનું સ્વીકાર્યું. પૂરતા 
આદર સાથે એના અમલમા ઉભય પક્ષે સહજ સમજ પ્રવર્તી એવા જ સહજ સૂચનો અને 
અંગુલિનિર્દેશ પણ મળતા રહ્યા. સામયિક તા “«0॥1૯101[907475-7૮29' જાળવવા પ્રયત્નશીલ 
ઘવાયુ તો પૂર્ણ પ્રત્યાયનના અભિગમથી મુદ્રણ અને આતર બાહ્ય આકૃતિ તરફ પણ, મૂળના 
ઢાચામા રહીને ધ્યાન ધર્યું. જીવનના બધા-બધા જ ક્ષેત્રોમાં સર્જનાત્મકતાને કેટલો અતકાશ છે એ 
પણ આપમેળે કાર્યાન્વિત થતી સર્જન પ્રક્રિયા સાક્ષીભાવે જોતો રહ્યો એમ એમ ઉદ્દેશ'ઘી જ 
સમજાતુ ગયુ. બાપને વિસ્તૃત કરવાના ઉપકમમાં એને “ઓન લાઈન' કરવાનું થયુ. નીતિ-રીતિ પણ 
સુસ્પષ્ટકરી. ઔદ્યોગિક કંપનીઓના સચાલનની મારી આતરસૂઝ એવુ શીખવાડતી આવી છે કે 
પહેલા પ્રોડક્ટ ,પછી બીજુ 

બીજુ આ “ખોટનો ધંધો' હોય તો એને ખોટનો જ રાખવો અને વહાલો કરવો. (એક જુદા 
અર્થમાં અમારા ગામમા કોઈને ત્યાં ઘણા વર્ષે દીકરો આવે તો બધા કહે કે 'ખોટનો છે 1) એને 
'પગભર' કે આર્થિક દષ્ટિએ “નફાકારક' કરવાની વ્યર્થ મથામણમાં -પોસાઈ શકે તો -નપડવું. 
પ્રજા રૂચિ (એ.ઘડવાનું કામ પણ માધ્યમોનુ જ ને 9) જ્યા સુધી સમૂળગી ન બદલાય ત્યાં સુધી એ 
આમ તો આપમેળે બનવાનુ નથી, લવાજમો કે જાહેરખબરો ઊઘરાવવાથી કેટલું દળદર ફીટે છે એ 
“ઉદ્દેશે' પૂર્વકાળમા પૂરેપૂરુ અનૃભવેલુ એ બધા કરતાં સાચા વાચકની શોધ આદરવાનું થશે તો 
સરવાળે તો આવી સામવિક પ્રવૃત્તિને જ વહેલા મોડા વેગ મળવાનો છે એવી શ્રધ્ધા દઢ થતી રહી. 

આરભની આજીવન યોજનાઓ પાછળથી ઉભયપક્ષે નિભાવવી સહેલી નથી જીવનની 
મોટામા મોટી કરુણતા એલાગે છે કે એ અનિશ્ચિત પ્રવાહને આપણે નિશ્ચિત માનીને ચાલીએ છીએ 
અને એને વધ ને વધુ સુનિશ્ચિત કરવાની જટાજાળમા જ ગૂથાવેલાં રહીએ છીએ !પણ એનો અર્થ 
એ પણ નહિ કે બધુ અનિશ્ચિત જ માનવુ એ. બન્ને વચ્ચેની કોઈક ધરી પણ હશે એવા 
સ્થિરભાવમાથી જ આજીવન લતાજમ યોજના રદ કરવાનું અને લવાજમબદ્ધ સૌને પુનર્વિચારની 
પૂરતી, સ્પષ્ટતક આપવાનુ સૂઝ્યું. (એમ કરતા, આજ સુધીમાં માત્ર ત્રણ જ લવાજમો રદ થયા 
તળી એ તક આપતાં, “ભવિષ્યમાં એનાપ્રકાશન-ગાળામાં ફેરફાર થઈ શકે છે એ આકરિમિક બંધ 
પણ થઈ શકે છે' -જેવી જેજેપણ દૂરવર્તી શક્યતાઓ દેખાઈ એ વિશે જરાક ચોખવટથી કહેવાનું 
બન્યુ. કેટલાંક સ્વજનોએ પ્રેમભાવથી, 'સાચે જ “ઉદ્દેશ' બધ કરવાનું વિચારો છો ? એતુ ય પૂછ્યુ. 
આ જીવન અંત્િમયાત્તાનાર્મગલ અનુભવ જેવુ જ એ બધું હતું ! 

ઓગણીસમા વર્ષે આ મગલયાત્રાનો પથ આગળ ઊઘડે છે ત્યારે કવિ ચજેન્દ્ર શાહના 
નિરૂદ્દેશે'ની કડી વાદ આવે છે 

પંઘ નહિ કોઈ લીધ, ભડુંડગ 

ર્યાંજ રચુંમુજકેડી... 

અને હા, “વાયુલહરીઓને લીધૈ આ સ્થાન કેવુ મજાનું છે..' 
રપજુલાઈ, ૨૦૦૮ પ્રબોધ ર.જોશી 
હટ 


ગૃસ્ટ ૨૦૦૮ ર૨ 





આપણું ઉત્તમ રાષ્ટ્રગીત 


આજથી લગભગ ત્રણ હજાર વર્ષ પહેલાં પણ આ 
દેશના એક કવિએ પોતાની માતૃભૂમિનું સુંદર પ્રભાત નિહાળ્યું 
હતું, અને એમના કંઠેથી આ શબ્દો ફૂટયા'તા... 

*માતૃભૂમિઃ પુત્રોડહં પૃથિવ્યાં 

અર્થાત્‌, ધરતી મારી માતા છે, અને હું એનો પુત્ર છું. 
અથર્વવેદમાં ધરતીની વંદનાના ખૂબ સુંદર મંત્રો છે. આ બધા 

મંત્રો “પૃથ્વી-સૂકત' નામથી પ્રખ્યાત છે. ઉપરોકત પંકિત પણ 
પૃથ્વી-સૂકતની જ છે. 

માતૃભૂમિનું સૌદર્ય નિહાળીને એ કવિની જેમ જ 
રવીન્દ્રનાથના હદયમાંથી પણ વંદનાના છંદ ફૂટ્યા - 

ડિસેમ્બરનું એક સ્વર્ણપ્રભાત. 

કવિવર ટાગોર પૂર્વાકાશ ૫૨ છવાવેલાં સુંદર વાદળો 
અને. એ વાદળો વચ્ચેથી ડોકિયું કરતા બાલરવિને મુગ્ધતાથી 
નિહાળતા'તા. જાણે એક પછી એક સુંદર પડદાં ખસતા 
જતા'તા અને પ્રભાત હર ઘડી નવું તેજ, નવા આકાર ધરીને 
ઊગી રહ્યું હતું. બગીચામાં ચોતરફ સુંદર ફૂલો પોતાની મહેંક 
પ્રસરાતતાં ખીલી રહ્યાં હતાં, ને કવિનું મુગ્ધ મન પ્રકૃત્તિના આ 
અસીમ ચિત્ર-સાગરમાં રહી રહીને ખોવાઈ જતું'તું. 

ખોવાઈ ગયાની એ. પળોમાં કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી 
સુધીના એક મહાપ્રદેશનો નકશો એમના માનસપટ પર 
ઊપસી આવ્યો. માન સરોવર, કૈલાસ, બદ્રિનાથ, ગંગા, યમુના, 
કાશી, પ્રયાગ, બહ્મુત્રા, વિંધ્યાચલ, નર્મદા, ગોદાવરી, કૃષ્ણા, 
કાવેરી, પુરી, પંચવટી, રામેશ્વર.... એમનાં મનોચક્ષુ સુંદરતા, 
પવિત્રતા તેમજ મહિમાથી સજેલી માતૃભૂમિના એક-એક 
અંગનો જાણે સાક્ષાત્કાર પામ્યાં. 

હાથ જોડીને એમણે પોતાના વિશાળ, મહિમામય 
સ્વદેશને પ્રણામ કય. 

અને શ્રધ્ધાનો અર્ધ્ય અર્પણ કર્યો એ જગતપિતાને જેણે 
આપુથ્વી પર આતા પ્રદેશની રચના કરી: 

જનગણ મન અધિનાયક જ્ય હે, ભારત ભાગ્ય- 
વિધાતા ! 

આ ગીત સૌ પ્રથમ ૨૭ ડિસેમ્બર, ૧૯૧૧ના દિવસે 
કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં ગવાયું હતું. એનું સ્વરાંકન પણ 
કવિએ પોતે જ કર્યું હતું. “ભારત વિધાતા' શીર્ષક હેઠળ આ 
ગીત, સૌ પ્રથમ ૧૯૧૨માં 'તત્ત્વબોધિની' સામવિકના 
જાન્યુઆરી અંકમાં છપાયું હતું. આ સામયિકના સંપાદક 
ટાગોરપોતે જ હતા. એ.જ અંકમાં મૂળ ગીતની સાથે સાથે એ. 


મીનાક્ષી ચંદારાણા - અશ્વિન ચંદારાણા 


મભાતનું વર્ણન પણ હતું, જેના થકી કતિને આ ગીત લખવાની 
પ્રેરણા મળી. ટાગોરનું ગીત તો પાંચ ભાગનું છે. રાષ્ટ્રગીત 
તરીકે આપણે માત્ર પહેલો ભાગ જ અપનાવ્યો છે.' 

આ આખુંય ગીત, એ વિરાટ વિશ્વાત્માની સ્તુતિ છે, જે 
સર્વનો સર્જનહાર છે, પાલનહાર છે અને ભાગ્યનિયંતા છે. 
ગીતની શરૂઆતથી અંત સુધી સમસ્ત સંસાર માટે 
મંગલકામના છે. એક તરફ ઈશ્વરનો મહિમા ગાયો છે, બીજી 
તરફ સંસારનાં બધાં રાષ્ટ્રો, બધા લોકોને પ્રેમના સૂત્રમાં 
પરોવવાનું આહ્વાન છે. 

પહેલી પંકિત - “જ્નગણ મન અધિનાયક જય હે'થી 
ગીતની શરૂઆત થાય છે. આ પંકિતમાં એવા પરમાત્માની 
વંદના છે, જે નથી કોઈ દેશવિશેષનો, નથી કોઈ જાતિવિશેષનો 
કે નથી કોઈ ધર્મવિશેષનો. એ તો ધરતી પર વસતા દરેક 
મનુષ્યનો ઈશ્વર છે, અંતર્યામી છે, પ્રેરક છે. ગીતની આ પંક્તિ 
આપણી સંસ્કૃતિની મૂળ. ભાવનાને પ્રગટ કરે છે. આપણા 
પૂર્વજોએ. સમસ્ત વિશ્વને ઈશ્વરનું રૂપ માન્યું છે. “વસુદેવઃ 
સર્વમિદમ્‌'. તુલસીદાસજીએ પણ રામચરિતમાનસ લખતી 
વખતે આમ જ વંદના કરી છે. 

સિયાચમમય સબ જગ જાનિ 

કરહું પ્રનામ જોરિ જુગ પાનિ 

આપણા રાષ્ટ્રગીતની પ્રથમ પંકિત દેશપ્રેમને 
કૂપમંડુકતામાંથી બહાર લાવીને વિશ્વપ્રેમના મહાસાગરનું રૂપ 
આપે છે. 

પદની અંતિમ પંકિત - “જનગણ મંગલદાયક જય હે' - 
પ્રથમ પંક્તિની, જ પૂરક છે. પ્રથમ પંક્તિનો  “જનગણમન. 
અધિનાયક' - મનુષ્યમાત્રના હદયનો શાસક - અંતિમ 
પંકિતમાં “જનગણ મંગલદાયક' - સંસારના બધા જ માનવોનું 
મંગળ કરવાવાળો છે. 

ગાંધીજીએ. કહ્યું હતું, “...આ. કરોડો મનુષ્યોના 
હૃદયમાં જે ઈશ્વર વસે છે, એ સિવાયના બીજા કોઈ ઈશ્વર પર 
મારી આસ્થા નથી... મારી તો. અચળ શ્રધ્ધા છે કે આ કરોડો. 
મનુષ્યોની સેવા દ્વારા જ હું એ ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરી શકીશ.” 

આમ, આ ગીત કેવળ ડવિની મધુર કલ્પના નથી. એ. 
આપણી સંસ્કૃતિ, સહસ્ત્રાબ્ઠિઓથી અખંડપણે સચવાયેલી 
આપણી શ્રધ્ધા- આપણી સાધનાનું પ્રાણસંગીત છે, વિશ્વાત્મા 





“સંપૂર્ણ ગીતનું મૂળ બંગાળી પ્રમાણે ગુજરાતીમાં ડરેલું લિપ્યંતર આ લેખના 
અંતે આપ્યું છે. - તંત્રી 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૮: ૩ 











બ્ટ્શ 


માટેનો આપણો પ્રેમરગ છે પોતાના શરીરમાં રહેલ આત્મા 
ક બીજાના આત્માને પોતાના ગણીને ઉદયથી ચાહવાખુ 
ક 

સંસારના કોઈ દેશનુ રાષ્ટ્રગીત આવી ભાવના વ્યકત 
કરતું નથી બ્રિટનના રાષ્ટ્રગીતમા શત્રુ દમન કરનારા ઈશ્વરને 
પોતાના શાસકને ચિરજીવી બનાવવાની પ્રાર્થના છે ફાન્સના 
રાષ્ટ્રગીતમાં અજેય ફાન્સના એકચકી શાસન તળે સંસારને 
સખી કરવાની પ્રતિજ્ઞા છે જર્મનીએ તો અત્યાર સુધીમાં ચાર 
વખત પોતાનું રાષ્ટ્રગીત બદલ્યુ છે અમેરિકાનું લૌબું રાષ્ટ્રગીત 
લગભગ બધી જ પકિતઓમા પોતાનું યુધ્ધખોર માનસ છતું 
કરે છે સોવિયેત રાષ્ટ્રગીત પોતાની માતૃભૂમિનુ જ જયગાન 
કરે છે આપણા એશિયાઈ પડોશીઓનાં સષ્ટ્રગીતો પણ્‌ 
મોટાભાગે આવાં જ છે 
ચીનનું રાષ્ટ્રગીત 

કટિ કોટિ હૃદયોમા, હો ધડકન એક સમાન, 

ભલે દુશ્મનની તૌપ વરસાર્વે આગ, 

છતાં, ન થભો, કદમ ધરો આગળ, 

છાતી પર ઝીલતા ઘાવ, 

આગળ ધપો, આગળ ધપો. 

અર્થસ્પષ્ટ છે આ યુધ્ધગાન છે રણભેરીનો ઘોષ છે 
વિનાશનુ તાંડવ છે શત્રુના નાશનો સકલ્ય છે 

જપાનના રાષ્ટ્રગીતમા ત્યાંના સમ્રાટના દીર્ઘજીવન 
માટેની પ્રાર્થના છે એ સસ્કૃતિ અને સભ્યતાનો સૂત્રધાર સપ્રાઢ 
જછે એ ગીત 

હેપ્રભુ 

અમ સમ્રાટને તુ જીવન આપ એટલા વર્ષોનું 

કે જેટલા વર્ષોમા, 

રેતીનો એક નાનકડો કણ, 

બની જાવ વિશાળ પર્વત, 

પોતાના રાષ્ટ્રના કલ્યાણથી આગળ વધીને આમાં કોઈ 
બીજી વાત નથી. સમ્રાટ પ્રસન્ન રહે સપ્રાટ પ્રજાનું કલ્યાણ 
કરે, સુખ આષે શરૂઆતથી અંત સુધી આ જ કામના છે 
માતૃભૂમિની પૂજાને સ્થાને જપાનની પ્રજાના હદયમાં 
વ્યક્તિપૂજાનો ભાવ વધારે પ્રબળ છે 

એશિયાના અન્ય દેશોમા ફકત મ્યાનમાર (બમ)નું જ 
રાષ્ટ્રગીત એવુ છે જે વિશ્વકલ્યાણની ભાવનાને મહત્ત્વ આપે 
છે ગીત ઘણુ પ્રભાવશાળી અને ઊચા વિચારોવાર્ળું છે 
કેટલીક પકિતિઓ 

આ છે આપણી પોતાની જનની જન્મભૂમિ, 

જે રચાયેલી છે ન્યાય, સ્વતત્રતા અને સમાનતાના શુભ 

સકલ્યોપર, 

જે કરે છે સ્થાપના દિવ્ય,પવિત્ર, વિશ્વશાતિની. 


જ. 


-૨૦૦૮ ૪% 





પરતુ, આ ગીતનો હૃદયપક્ષ ઘણો નિર્બળ છે તિચાર 
કે બુધ્ધિપક્ષના ઊડાણમા કોઈ કસર નથી પણ ભાવનાની એ 
તરલતા, એ વિપુલતા, પ્રેમના એ આહ્વાન અને આગ્રહ, આ 
ગીતમાં નથી, જે જન જનને એક મન, એક પ્રાણ કરી દે ત્યારે 
ભારતના રાૉષ્ટ્રપીતની સૌથી મહત્તપૂર્ણ વિશેષતા એજછે કે 
એ.કોઈ ભૂમિખડ રાજા, શાસક કે સિધ્ધાતોની નહીં,પરંતુએ 
મગળમય ભગવાનની સ્તૃતિ છે જે પોતાના અપાર માંગલ્ય 
અનેપ્રેમ થકી ઘટ ઘટનો અંતયમિ છે 


'મારતભાગ્યવતિધાતા 


જનગણમન અધિનાયક જય હે ભારત ભાગ્ય વિધાતા ! 
પ્જાબ સિંધુ ગુજરાટ મરાઠા દ્રાતિડ ઉત્કલ વગ 
વિંધ્ય હિમાચલ યમુના ગગા ઉચ્છલ જલધિતરગ 
તવ શુભ નામે જાગે તવ શુભ આશિષ માગે, 

%0&ે તૃવૃ જયૃ ઝા. 
જનૃગણમગલદાયક જય હે ભારતભાગ્યવિધાતા ! 
જય હે જ્ય હે, જય હે જ્ય જ્ય જ્ય, જ્ય હે ૧ 


અહરહ તવ આહ્વાન પ્રચારિતિ, શુનિ તવ ઉદાર વાણી 
હિંદુ બૌધ્ધ શિખ જૈન પારસિક મુસલમાન ખ્રસ્‍્ટાની 
પૂરબ પશ્ચિમ આસે, તવ સિંહાસન પાશે 
પ્રેમહાર હય ગાથા. 
જનગણ - એકય વિધાયક જય હે ભારતભાગ્યવિધાતા ! 
જય હે જય હે જય હે જય જ્ય જય, જ્ય હે, ર 
પતન-અભ્યુદય બધુરપંથા યુગ યુગ ધાવિત યાત્રી 
હે ચિરસારથિ તવ રથચકે મુખરિત્‌ પથ દિનચત્નિ. 
દારુણ વિપ્લવ માઝે તવ. શખધ્તનિ બાજે 
સકટદુઃખત્રાતા. 

જનગણ પથપરિચાયક જય હે ભારત ભાગ્ય વિધાતા ! 
જ્ય હે જ્ય હે જ્ય હે જ્ય જષ જય, જ્યહે ૩ 
ઘોરતિમિરઘન નિબિડ નિશીથે, પીડિત મૂર્છિત દેશે 
જાગ્રત છિલ તવ અવિચલ મગલ નત નયને અનિમેપે. 
દુ સ્તખે આતકે રક્ષા ડરિલે અંકે 

સ્નેહમયી તુમિ માતા. 
જનગણદુ'ખત્રાયક જ્ય હે ભારત ભાગ્ય વિધાતા ! 
જય હે જય હે, જય હે જય જય જય, જય હે. ૪ 
રાત્રિ પ્રભાતિલ, ઉદિલ રવિચ્છવિ, પૂર્વ-ઉદયગિરિભાલે 
ગાહે વિહગમ પુણ્યસમીરણ નવજીવનરસ ઢાલે. 
તવ કરૃણારુણરાગે, નિદ્રિત ભારત જાગે 

તવ ચરણે નત મટથદ. 
જ્ય જ્ય જવ હે, જ્ય રાજેશ્વર ભારત ભાગ્ય વિધાતા ! 
જય હે, જય હે, જય હે, જ્ય જય જ્ય, જ્ય હે પ૫ 

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
ભૂગ બંગાળી પ્રમાણે ગુજરાતીમા કરેલું લિર્પ્પતર) 


હટ 


ભારતદર્શન 


સોનેટ યુગ્મક) 
ફર 
મુક્ત વનવેલી 
ઉશનસૂ. 
વિવિધતામાં એકતા 
અહો મારી માતૃભૂમિ ! અહો હે ભારત દેશ ! 
ચુસ્ત એક્યગ્રંથિ માટે જરી તું વધુ મહાન 


સખ્ત ગાંઠ વળી શકે નહીં, તું તો એક શિથિલ જહાન, 
એક ને અખિલ, સંકુલ-જટિલ-લટ, વ્યોમ એ જ તારા કેશ ! 


તું તો સદા મુક્ત અને સ્વતંત્ર વિચાર, મારા હે ભારત દેશ ! 
તું જ એક આવી એકતાને શતવિધ લટો મહીં, 
વિભાજીને જોગવી ય શકે - અન્ય કોઈ નહીં - 
સામસામા વિરોધોને સમાવીને શમાવીને 
ક્ૈેશિક ભિન્નત્વે અંતે વધે તું જ શેષ ! 


એ. જ તને છાજે, તારો અમથો નહીં આવો ગેરુ વેશ ! 
તારી પ્હાડ શી પલાંઠી, તારા ધ્યાને અર્ધનિમિલિત નેત્ર 
ભિન્ન ધર્મો, ભિન્ન ભિન્ન વેશ, ભાષા, કર્મક્ષેત્ર 
સૌમાં તું અનુસ્યૂત, સમાન્વિત, છતાં આખરે અતિભાજ્ય 
હે મારા ભારત દેશ ! 
જાણું છું, માણું છું તને, તને મેં શોધી કાઢ્યો 
હે મારા ભારત દેશ ! 
તું છે એક જટિલિતમ એક્ય, એ જ છે તારો સંદેશ 
એથી કશું નહીં લેશ. ષન 
એક બ્રહ્મ એકસ્ટ્રસીમાં 
અહો હે મારા ભારત દેશ ! તું તો પેલું બ્રહ્મબીજ ! 
તું તો તારી ફિલ્સૂફીનો મૂર્ત એવો અવતાર; 
તારું ચિંતન - એકમ ભૂમા અને સનાતન કાળ; 
કશું અલ્પ ખપે નહીં, તું તો તપની સમાધિ, નહીં કશી ગાજવીજ. 
વિશ્વને તેં જ આપ્યો “બ્રહ્મ' શબ્દ; તો હવે તે તું જ 
શાશ્વત વસંતના પેલા અશ્વત્થની જેમ તારો વિકાસ 
હું જોઈ રહ્યો છું મારી સગી આંખ સામે : આ મહાઆકાશ 
પણ તને ટૂંડું પડે, તું વિપુલ વિટપોનો વિકસતો જટાપુંજ ! 
વસંતની તારકિત રાત્રિમહીં જોઈ રહું તારો રોમહર્ષ 
આકાશગંગા-શો અડાબીડ ખીચોખીચ, આમને આમ જ એક દિન 
થઈ જશે તું ય, તારા બ્રહ્મ સમો અનહદ, અંતહીન 
જો ને, હું ય તારી. સાથે સાથે સીમાહીન તારા સ્પર્શે, હે મારા ભારતવર્ષ ! 
જોને મારી વનવેલી - મનવેલી તારા બૃહત્તમ વિકસંત દરશને 
મુગ્ધ-સ્તબ્ધ; કોણ જાણે કઈ લટ તારી તંતેતંત ગૂંચવશે મને ? 


૪-૦૩-૨૦૦૮ 


ન્ડ શિ 
લ્ટ્શ્‌ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ : પ 





માટેનો આપણો પ્રેમરાગ છે પોતાના શરીરમાં રહેલ આત્મા 
ક બીજાના આત્માને પોતાના ગણીને હદયથી ચાહવાનુ 
કહે છે 

સસારના કોઈ દેશનુ રાષ્ટ્રગીત આવી ભાવના વ્યકત 
કરતુ નથી. બ્રિટનના રાષ્ટ્રગીતમા શત્રુ દમન કરનારા ઈશ્વરને 
પોતાના શાસકને ચિરજીવી બનાવવાની પ્રાર્થના છે ફાન્સના 
રાષટ્રગીતમાં અજેય ફાન્સના એકચકી શાસન તળે સંસારને 
સુખી કરવાની પ્રતિજ્ઞા છે જર્મનીએ તો અત્યાર સુધીમા ચાર 
તખત પોતાનું રાષ્ટ્રગીત બદલ્યુ છે અમેરિકાનું લાબુ રાષ્ટ્રગીત 
લગભગ બધી જ પાંકેતઓમાં પોતાનું યુધ્ધખોર માનસ છતું 
કરે છે સોવિવેત રાષ્ટ્રગીત પોતાની માતૃભૂમિનું જ જયગાન 
કરે છે આપણા એશિયાઈ પડોશીઓન! રાષ્ટ્રગીતો પણ 
મોટાભાગે આવા જ છે 
ચીનનું રાષ્ટ્રગીત 

કટિ કોટિ હદયોમા, હો ઇંડકંન એક સમાન, 

ભલે દુશ્મનની તોપ વરસાવે આગ, 

છ્તાં, ન થભો, કદમ ધરો આગળ, 

છાતી પર ઝીલતા ઘાવ, 

આગળ ધયો, આગળ ધયો. 

અર્થ સ્પષ્ટ છે આ યુધધગાન છે રણભેરીનો ઘોષ છે 
વિનાશનુ તાડવ છે શત્રુના નાશનો સંકલ્પ છે 

જપાનના સરાષ્ટ્રગીતમા ત્યાના સપ્રાટના દીર્ઘજીવન 

માટેની પ્રાર્થના છે એ સસ્કૃતિ અને સભ્યતાનો સૂત્રધાર સમ્રાટ 
જ છે એ ગીત 

હેપ્રભુ 

અમ સમપ્રાટને તું જીવન આપ એટલા વર્ષોનુ 

કે જેટલા વર્ષોમાં, 

રેતીનો એક નાનકડો કણ, 

બની જાય વિશાળ પર્વત 

પોતાના રાષ્ટ્રના કલ્યાણથી આગળ વધીને આમા કોઈ 
બીજી વાત નથી. સશ્માટ પ્રસન્ન રહે સમ્રાટ પ્રજાનું કલ્યાણ 
કરે સુખ આપે. શરૂઆતથી અત સુધી આ જ કામના છે 
માતૃભૂમિની પૂજાને સ્થાને જપાનની પ્રજાના ઉદયમાં 
વ્કિતિપુજાનો ભાવ વધારે પ્રબળ છે 

એશિયાના અન્ય દેશોમાં ફકત મ્યાનમાર (બમ)નું જ 
રાષ્ટ્રગીત એવુ છે જે તિશ્રકલ્યાણની ભાવનાને મહત્ત્વ આપે 
છે ગીત ઘણુ પ્રભાતશાળી અને ઊચા વિચારોવાળુ છે 
કેટલીક પકિતઓ 

આ છે આપણી પોતાની જનની જન્મભૂમિ, 

જે રચાયેલી છે ન્યાય, સ્વતત્રતા અને સમાનતાના શુભ 

સકલ્પોપર, 

જે કરે છે સ્થાપના દિવ્ય,પવિત્ર, વિશ્વશાત્તિની 


ધ. 


* ૨૦૦૮ ૪ 





પરંતુ આ ગીતનો હદવપક્ષ ઘણો નિર્બળ છે વિચાર 
કે બુધ્ધિપક્ષના ઊંડાણમાં કોઈ કસર નથી,પણ ભાવનાની એ 
તરલતા, એ વિપુલતા, પ્રેમના એ આહ્વાન અને આગ્રહ,આ 
ગીતમાં નથી, જે જન જનને એક-મન, એક પ્રાણ કરી દે ત્યારે 
ભારતના રાષ્ટ્રગીતની સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ જ છે કે 
એ કોઈ ભૂમિખંડ રાજા, શાસક કે સિધ્ધાતોની નહીં, પરંતુ એ 
મગળમય ભગવાનની સ્તૃતિ છે જે પોતાના અપાર માંગલ્ય 
અને પ્રેમ થકી ઘટ ઘટનો અંતર્યામી છે 


_ 
“મારતભાગ્યવિધાતા 


જનગણમન અધિનાયક જય હે ભારત ભાગ્ય વિધાતા ! 
પજાબ સિંધુ ગુજરાટ મરાઠા દ્રાવિડ ઉત્કલ વગ 
વિંધ્ધ હિમાચલ યમુના ગગા ઉચ્છલ જલધિતરંગ 
તવ શુભ નામે જાગે તવ શુભ આશિષ માગે, 
ગાહે તવ જય ગાથા. 
જનગણમગલદાયક જય હે ભારતભાગ્યવિધાતા ! 
જય હે, જ્ય હે જય હે જ્ય જય જ્ય, જ્ય હે ૧ 
અહરહ તવ આહવાન પ્રચારિત, શુનિ તત ઉદાર વાણી 
હિંદુ બૌધ્ધ શિખ જૈન પારસિક મુસલમાન ખ્રૃસ્ટાની 
પૂરબ પશ્ચિમ આસે, તવ સિંહાસન પાશે 
પ્રેમહાર હય ગાથા. 
જનગણ એકય વિધાયક જ્ય હે ભાસ્તભાગ્યવિધાતા ! 
જ્ય હૈ જવ હે, જ્ય હે જય જય જ્ય, જષ હે ર 
પતન-અભ્યુદય બધુરપંથા યુગ યુગ ધાતિત યાત્રી 
હે ચિરસારથિ તવ રથચક્રે મુખરિત પથ દિનરાત્તિ. 
દારુણ વિપ્લવ માંઝે તવ શખધ્વનિ બાજે 
સંકટદુઃખત્રાતા, 

જનગ્ણ પથપરિચાયક જ્ય હે ભારત ભાગ્ય વિધાતા ! 
જય હે, જય હે, જય હે જય જય જ્ય, જય હે. -૩ 
ઘોરતિમિરઘન નિબિડ નિશીથે, પીડિત મૂર્છિત દેશે 
જાગ્રત છિલ તવ અવિચલ મગલ નત નયને અનિમરેષે 
દુસ્વખે આતકે રક્ષા કરિલે અકે 

સ્નેહમયી તુમિ માતા. 
જનગણદુ'ખત્રાયક જ્ય હે ભારત ભાગ્ય વિધાતા ! 
જય હે જય હે, જય હે, જ્ય જય જ્ય, જ્ય હે ૪ 
રાત્રિ પ્રભાતિલ, ઉદિલ રવિચ્છવિ, પૂર્વઉદવગિરિભાલે 
ગાહે વિહગમ પુણ્યસમીરણ નવજીવનરસ ઢાલે, 
તવ કરૃણારુણરાગે, નિંદ્ેત ભારત જાગે 

તવ ચરણે નત માથા. 
જય જ્ય જય હે, જય રાજેશ્વર ભારત ભાગ્ય વિધાતા ! 
જય હે, જ્ય હે, જ્ય હે, જય જય જ્ય, જ્યહે પ૫ 

રવીન્દ્રનાય ટાગોર 
મૂળ બગાળી પ્રમાણે ગુજરાતીમાં કરે ]ુ લિપ્યંતર) 


હ્ટ્થ 


ભારતદર્શન 


(સૉનેટ યુગ્મક) 
9ર 
મુક્ત વનવેલી 
ઉશનચ્ન્‌ 
વિવિધતામાં એકતા 
અહો મારી માતૃભૂમિ ! અહો હે ભારત દેશ ! 
ચુસ્ત એક્યગ્રંથિ માટે જરી તું વધુ મહાન 
સખ્ત ગાંઠ વળી શકે નહીં, તું તો એક શિથિલ જહાન, 


એક ને અખિલ, સંકુલ-જટિલ-લટ, વ્યોમ એ જ તારા કેશ ! 
તું તો સદા મુક્ત અને સ્વતંત્ર વિચાર, મારા હે ભારત દેશ ! 
તું જ એક આવી એકતાને શતવિધ લટો મહીં, 
વિભાજીને જોગવી ય શકે - અન્ય કોઈ નહીં - 
સામસામા વિરોધોને સમાવીને શમાવીને 
કેશિક ભિન્નત્વે અતે વધે તું જ શેષ ! 
એ. જ તને છાજે, તારો અમથો નહીં આવો ગેરુ વેશ ! 
તારી પ્હાડ શી પલાંઠી, તારા ધ્યાને અર્ધનિમિલિત નેત્ર 
ભિન્ન ધર્મો, ભિન્ન ભિન્ન વેશ, ભાષા, કર્મક્ષેત્ર 
સૌમાં તું અનુસ્યૂત, સમાન્વિત, છતાં આખરે અવિભાજ્ય 
હે મારા ભારત દેશ ! 
જાણું છું, માણું છું તને, તને મેં શોધી કાઢ્યો 
હે મારા ભારત દેશ ! 
તું છે એક જાટેલતમ એક્ય, એ. જ છે તારો સંદેશ 
એથી કશું નહીં લેશ. ય 
એક બ્રહ્મ એકસ્ટ્રસીમાં 
અહો હે મારા ભારત દેશ !તું તો પેલું બ્રહ્મબીજ ! 
તું તો તારી કિલ્સૂફીનો મૂર્ત એવો અવતાર; 
તારું ચિંતન - એકમ ભૂમા અને સનાતન કાળ; 
કશું અલ્પ ખપે નહીં, તું તો તપની સમાધિ, નહીં કશી ગાજવીજ. 
વિશ્વને તેં જ આપ્યો “બ્રહ્મ' શબ્દ; તો હવે તે તું જ 
શાશ્વત વસંતના પેલા અશ્વત્થની જેમ તારો વિકાસ 
હું જોઈ રહ્યો છું મારી સગી આંખ સામે : આ મહાઆકાશ 
પણ તને ટૂંકું પડે, તું વિપુલ વિટપોનો વિકસતો જટાપુંજ ! 
વસંતની તારકિત રાત્રિમહીં જોઈ રહું તારો રેમહર્ષ 
આકાશગંગા-શો અડાબીડ ખીચોખીચ, આમને આમ જ એક દિન 
થઈ જશે તું ય, તારા બ્રહ્મ સમો અનહદ, અંતહીન 
જો ને, હું ય તારી સાથે સાથે સીમાહીન તારા સ્પર્શે, હે મારા ભારતવર્ષ ! 
જોને મારી વનવેલી - મનવેલી તારા બૃહત્તમ વિકસંત દરશને 
મુગ્ધ-સ્તબ્ધ; કોણ જાણે. કઈ લટ તારી તંતેતંત ગૂંચવશે મને 


૪-૦૩-૨૦૦૮ 


જરર ટકસ કા દુ 


સાહિત્ય વિશ્વ 





પ્રબોધ ર. જોશી 


રવાતંત્યકાળના સર્રીયલ ફિકશન ૧મેડનાઈટ્સ ચિલ્ડ્ન'ને બેસ્ટ ઓફ બુકર પ્રાઈઝ 


વિશ્વવિખ્યાત બુકર પ્રાઈઝની ૪૦મી જયંતી પ્રસંગે, પડઘો પડે છે. મધ્યરાત્રિએ જન્મેલાં ૧૦૦૧ બાળકોમાંઘ્‌ી 
તાજેતરમાં ૧૦ જૂલાઈ ૨૦૦૮ના રોજ લંડનમાં યોજાયેલા એક, શિવ શ્રીમંત મુસ્લિમનું સંતાન છે તો સલીમ ગરીબ 
'લંડન લિટરેચર ફેરટીવલ'માં સલમાન રશદીની નવલકથા હિન્દુ સ્ત્રીની કૂખે જન્મ્યો છે. શિવ અને સલીમની 
'મિડનાઈટ્સ ચિલ્્ન'ની 'બેસ્ટ ઓફ બુકર પ્રાઈઝ' માટેની અદલાબદલી અને એની આગળ પાછળ ઊઘડતી દુનિયામાં 


પસંદગી જાહેર થઈ. 


રશદીની કલમ, અરેબિયન નાઈટ્રસની કથાઓની જેમ 


પોતાની નવી નવલ “ધી એન્ચેન્ટ્રેસ ઓફ ફ્લોરેન્સ'ના આસાનીથી વિહરે છે. આ કથા સલીમ સિનાઈના મુખે 
પ્રચાર સંદર્ભે સલમાન રશદી અમેરિકાનો પ્રવાસ કરી રહ્યા કહેવાઈ છે. જો કે નવી નવી ઘટનાઓ અને એમાંથી ઘડાતાં 
હતા ત્યારે લંડનના સાઉથ બેન્ક સેન્ટરમાં યોજાયેલા પાત્રોના સથવારે રચાતું 'સર્રીયલ ફિક્શન' એતિહાસિક 
સમારોહમાં રશદીની અવેજીમાં એમના પુત્રો ઝફર અને વિગતોને, ખાસ તો સમયના સંદર્ભમાં, તોડે-મરોડે છે એ 
મિલાને આ પુરસ્કાર સ્વીકાર્યો ત્યારે એમણે અમેરિકાથી સાભિપ્રેત હશે એવું નવલકથામાં સલીમના આ એકરાર- 


પ્રતિભાવ આપતાં હ્યું કે 'આ અદ્ભુત વાત 
છે, કેમ કૈમારા સાચુકલા પુત્રોમારા માનસ 
પુત્રો માટેનો એવોર્ડ સ્વીકારે છે ' 

રશદીને આ જ નવલકથા માટે આ 
ત્રીજી વખત બુકર પ્રાઈઝ મળ્યું અગાઉ 
૧૯૮૧માં એ પ્રકાશિત થઈ એ વર્ષે તેને 
પ્રથમવાર બુકર પ્રાઈઝ મળ્યું હતું. 
૧૯૯૩માં પણ પ્રાઇઝની ૨૫મી જયંતી 
પ્રસંગે તેનેફરી એકતાર “બ્રુકર ઓફ બુકર 
પ્રાઈઝ'થી નવાજવામાં આવી હતી. . 

૨૭ વર્ષ પહેલાં પ્રગટ થવેલી આ 
નવલકથામાં આપણા સ્વાતંત્ર્ય પૂર્વ અને 
પશ્ચાત્‌ની ભૂમિકા છે. ૧૯૧૫થી ૧૯૪૭ 
સુધીનો સ્ન#તંત્ય પૂર્વેનો દીતિડાસ અને એ 
પછીથી ૧૯૭૧માં કટોકટીની જાહેરાત થઈ 
ત્યાં સુધીનો સમયગાળો એમાં ઝિલાયો છે, 
ભૌગોલિક દષ્ટિએ નવલકથા ભારત, 
પાકિસ્તાન અને બંગલાદેશના ભૂ-ભાગમાં 
પથરાઈ છે અને માત્ર રાજકીય ઘટનાઓનો 
જ નહિ સાંસ્કૃતિક અને એતિહાસિક 
બનાવોનો સંદર્ભ પણ રચી આપે છે. 
નવલકથાના શીર્ષક્માં જ આપણા સ્વાતંત્રય 
દિનની પૂર્વસંધધાએ પંડિત જવાહરલાલ 
નહેરૂએ આપેલા અતિપ્રસિદ્ધ પ્રવચનનો 


ગસ્ટ ૨૦૦૮? 4 








ઉદ્ગારથી સમજાય છે “..અહીંફરી નજર 

8 ફરતાં એતિહાસિક તવારીખની દષ્ટિએ 
59751. 0 પે ઘણીભૂલોનજરેચડી છે. મહાત્મા ગાંધીની 

3101511121 હત્યા અર્ડીખોટા દિવસે થાય છે, પણ હું 
ક મ એયક્હીશકુંએમ નથી કેમારા ભારતમાં 


જ ગઇ શતઇ-નાઈ જ "નઇ “૪ ન્ય કર 


“ડક “ બનાવોની વાસ્તતિક શૃંખલા કેવી હતી અને 


“જ હોઈ શકે. ગાંધી કસમયે મરવાનું ચાલુ 
રાખશે...” 


[બ 11» ૫ લ 111''5 નતલકથામાં સવીમનો પરિચય 

€1111.211 4 આપણને ૧૯૭૭માં મુંબાઈની એક 
ુ અથાણાં બનાવતી ફેક્ટરીમાં થાય છે 
ફેક્ટરીમાં જ કામ કરતી પવ્માને એ પોતાની 
અને પોતાના કુટુંબની અદ્ભુત કહાણી 
કહેવાનું શર કરે છે. પશ્મા અશિક્ષિત અને 
વહેમી સ્ત્રી છે. સલીમ એને પ્રેમમાં 
“તાળ ટુ-1૦પડ' (કાદવના કમળ) તરીકે 
ઓળખાવે છે. પદ્યા સલીમને એની વાત 
કહેવામાં પ્રોત્સાહક ભૂમિકા ભજવે છે તો 
તાત કહેતાં સલીમની ગાડી ક્યારેક અવળે 
પાટે ચડી જાય ત્યારે એને સીધૈ રસ્તે ય 
લાવી મૂકે છે.એક વખત તો એ કહી દે છે 
જ કે 'તું તારા જન્મતી વાત કરવાનું શરૂ કરીશ 
કની ત્યાં સુધીમાં તો બસો વરસનો થઈ ગયો 


વખતેનાટમ કલાકારની સાથે. હોઈશ..' વાર્તામાં કૌટુંબિક ઈતિહાસની 


હટ 


શેડનાઈટ્સ ચિલન'ની ૨૫મી આવૃત્તિનું 
મુખપૃષ્ઠ 


આડશમાં રાજકીય ઈતિહાસ અને ઘટનાઓ - ગાંધીજીની 
ચળવળ, ૧૯૧૯નો જલિયાંવાલા બાગનો નરસંહાર, 
વિભાજનની પૂર્વભૂમિકા અને ભાગલાનું દર્દ, કોમી રમખાણો, 
કાશ્મીરનોપ્રશ્ર વગેરે વણાતું આવે છે. પાત્રો અને ઘટનાઓનો 
પથારો ઘણો છે. એકસૂત્ર રહેવું રશદીને માટે પણ મુશ્કેલ 
બન્યું છે. વિવેચકો એને ગેબ્રિયલ ગાર્સિયા માર્ક્વેઝની “વન 
હન્ડ્રેડ યર્સ ઓફ સોલિટ્યૂડ'ની હરોળમાં મૂકે છે. પણ એ 
વાંચતાં ક્યારેક આવાં 1॥05૫ઠ્ઠાંત વર્ણનો પણ સ્મૃતિમાં 
ઊભરે છે, કાશ્મીરની ખીણ વિશે લખે છે : “એ હિવસોમાં 
તળાવોને હનારે આર્થકેમ્પ્સ ન હતા. સાંકડા પહાડી 
રસ્તાઓને ગૂંગળાવનારો ટકો અને જીપોનો ખડકલો ન 
હતો.બારાચુલ્લ અને ગુલમર્ગન પહાડોની કલગી પછવાડે 
સૈનિકો સંતાતા કરત ન હતા. એ દવસોમાં વાત્ીઓને પુલની 
તસવીરો વેત, જસૂસ સમજીને ગોળીએ દેવામાં ન'ત 
આવત અને એ દિવસોમાં તળાવમાં અંગેજોની હાઉસબોટ્રા 
અને શિકારાઓ સિવાય આખીય ખીણ મોગલ સત્ાજ્યમાં 
હતી એવી જવસંતની ગતી માં રહેતી હતી...” 

વાચકને ઈસ્લામના ઉદારમતવાદી વિચારોની ઝાંખી 
પણ મળ્યા કરે છે. કદાચ 
રશદીનાપોતાનાજએ.વિચારો 
નવલકથામાં સુપેરે વક્ત થયા 
છે.આદમઅઝીઝએનીપત્નીની 
પ્રતિકારકચીસોવચ્ચેપ્રતીતિકર 
રીતે એમૌલવીનેપોતાના ઘરની 
બહાર ધકેલી મૂકતાં કહે છે “એ 
ધિડ્કારની। ભાષા શીખવતો 





સ્લમ, યુએસની એપોલો શો ધિયેટઈ કં ચિલ ડન” શુ 





પાછળ જોઉં છું તો બધું-બધું જ તાદશ થાય છે. એ 
આશ્ચર્યજનક જ છે કે તમે પ્રયત્ન કરો તો કેટકેટલું યાદ કરી 
શકો...' મુંબાઈમાં જન્મેલા રશદીની પોતાની બાળપણની 
સ્મૃતિ અહીં તાદશ થઈ છે. ભાષાની દષ્ટિએ પણ ભારતીય 
અંગ્રેજી (હિંગ્લીશ-હિન્દુસ્તાની ઈંગ્લીશ)ના કેટલાક પ્રયોગો 
અને શબ્દો ધ્યાનાર્હ છે. “રીક્ષાવાલા', “તાઈ', “તિનબત્તી', 
“લડુ', “ફૂત?, “દુપટ્ટા', “ચવન્ની', “સચિવાલય', “ચટની, 
“ંત્ર' જેવા તો અનેક હિન્દુ-ઉર્દૂ શબ્દો નવલકથામાં નજરે 
ચડે છે અને એમાંના કેટલાક તો હવે સત્તાવાર રીતે અંગ્રેજી 
કૌશમાં સમાસ પામ્યા છે. 

રશદીને નવલકથાને ફિલ્મમાં ઢાળવાની ઈચ્છા હતી. 
નેવુના દશકામાં બીબીસીની એ યોજના “સેતાનિક વર્સીસ'ને 
લઇને થયેલા વિવાદ અને ભારતમાં એની પાબંદીના પગલે 
પડતી મૂકવી પડેલી. પણ એ પછી ૨૦૦૩માં નાટ્ય દિગ્દર્શક 
ટીમ સપલ અને નાટ્યલેખક સાયમન રીડના સહયોગમાં 
રશદીએ રૉયલ શેક્સપિયર કંપની માટે એનું નાટ્ય રૂપાંતર 
કર્યું. પણ એનો મિશ્ર પ્રતિભાવ રહ્યો. કેટલાંકને એમાં 
નવલકથાની પ્રસ્‍તાર-પૂર્ણ શૈલી અને મેજિકલ રિયલિઝમનો 
નાટ્યના ક્રિયાશીલ માધ્યમમાં 
મેળ પડતો ન જણાયો. 

કથાના અંતભાગમાં 
સલીમ ભાવિનો નિર્દેશ કરતો 
હોય તેમ બ્રોફેટીક' અદાથી 
આવાં વચનો, ઉચ્ચારે છે. કહે 
છે, “જેમ મેં ભૂતકાળને 
આલેખ્યો એવી જ 


હતો... શું તારે ધૃણા પેદા કરતાં તારું એક દાથ ભા્ચ- ૨૦૦૩) વિશ્વસનીયતાથી ભવિષ્યને વિશે 
સંતાનો જોઈએ. છે ?' પણ પૂરી નિશ્ચિતત્તા સાથે લખવું 
અહીં કેટલાક પૌરાણિક પડશે. પણ ભવિષ્યને અથાણાની 
સન્દર્ભો ધ્યાન ખેંચે છે તો જેમ જારમાં સાચવી શકાતું 
વર્ણનો, અને ખાસ તો મુંબાઈનાં નથી. જાર ખાલી રહેવો 
વર્ણનો એના સમગ્ર પરિવેશમાં - જોઈએ...' 
કેમ્પૂસ કોર્નર, મહાલક્ષ્મી લંડન લિટરેચર 
રેસકોર્સ, બ્રીચકેન્ડી હૉસ્પિટલ, ફેસ્ટીવલના સમારંભમાં કોઈકે 
લોકલ ટ્રેઈન્સ, એર-ઈન્ડિયાના આ ભાવિને લઈને નવલકથાનો 
મહારાજાનું પોસ્ટર વગેરે. -. ી નવો ઉત્તરાર્ધ (2) લખાવા વિશેય 
આરવ નીત છે. સદીની ડૂ બાડા અગીકશકેતોખ! 
મુંબઈ સ્મૃતિ વિશદ છે. 'હું જેવી છે કે જેપક્ષ એ જસમવે જન્‍્મ્યા ! છ 





લ્ટ્શ 


_ ઓગ' 


વાંચર્તા - વિચારતાં 





પુસ્તક સંબંધી પાર્ટીમાં કોણ આવે ? 
આપણે પુસ્તક વિમોચનના કાર્યક્રમોને જાહેર સભા 
જેવા બનાવીએ છીએ, છાપામાં સ્થાનિક નોંધ વાચીને લોકો 
આવી જાય, વિમોચનમા ભાગ લેનાર સ્વામી-બાપુ-શ્રીજીના 
ભકતોય ઘૂસી આવે, જેમને સબધિત પુસ્તકમાં કે લેખકમા 
કદાચ ૨જમાત્ર પણ રસ ન હોવ ! 
હમણા બ્રિટનના એક પુસ્તક વિમોચન કાર્યક્રમ વિષે 
તાચ્યુ. કાર્યક્રમના ત્રણ અંશ હતા એક સગાસબધી, મિત્રો, 
બતસાયીઓ માટે હોટેલમાં પાર્ટી. બે માત્ર પુસ્તકવિકેતાઓ 
અને પ્રકાશનક્ષેત્ર સાથે સકળાયેલા માટે પાર્ટી ત્રણ 
સાહિત્યિક સામવિકો તથા કોલમો લખનાર માટે પાર્ટી, પરતુ 
આ ત્રીજી પાર્ટીના નિમત્રણપત્રમા “ખાસ નોંધ' હતી કે તમને 
ઘણા સમય અગાઉ આ પુરતક મોકલી અપાયું છે જો તમે એ 
વાચ્યુ હોય અને તમને એ ગમ્યુ હોય તો જ આવજો. 
આપણે ત્યા તો પુસ્તકવિમોચન કાર્યક્રમમાં પ્રવચન 
કરનારાઓએપણ એ પુસ્તક વાચ્યુ નથી હોતુ. કેટલાક તોએ 
પુસ્તકના લેખકનેષ નથી ઓળખતા. બસ, અખબારોમા 
એમના નામ ચમકે છે એટલે આયોજકો એમને મચ પર 
બેસાડી દે છે 
રાજકારણમાં લેખન કેટલું ઉપયોગી ? 
આપણા દેશમા ૨૦૦૯ની ઊે કદાચ એથી અગાઉ 
આવી પડે એવી? લોકસભાની ચૂટણી અગાઉ 
વડાપ્રધાનપદની દાવેદારી કરનાર એક સજ્જને ઉતાવળે. 
જજે આત્કડથ ૩212 5ર) ન!ખી, લખો સને હોકષિર 
બનો એવા જૂના ઉદાહરણોને એ કદાચ અનુસરી રહ્યા હતા. 
જો કે એમના પુસ્તકની અસખ્ય વિગતોની સચ્ચાઈ વિષે 
એમના જ સાથીઓએ શકાઓ , . 
ઉઠાવી છે પરિણામે એમની આ 
લેખન ડસરત કેટલી સફળતા | 
અપાવશે એ જોવાનુ રહે છે 
પરતુ ૨૦૦૮ના અત અગાઉ 
જે માણસ અમેરિકા (યુનાઈટેડ 
સ્ટેટ્સ)ના રાષ્ટ્રપતિપદૈ ચૂટાવાની 





2૨૦૦૮ ૮ 





યશવન્ત મહેતા 


લગભગ નિશ્ચિત શકયતા છે, તે બારક ઓલામાની એ 
સભવિત સફળતા માટે એમના બે પુસ્તકો મહત્તમ યશભાગી 
કહેવાશે. એમાનું પ્રથમ પુસ્તક ડ્રીમ્સ ફ્રોમ માય ફાધર (મારા 
પિતા તરફથી મળેલા સ્વપ્ન) ૧૯૯૫મા પ્રગટ થયુ મૂળ 
કેન્યાના શ્યામવર્ણી પિતા અને ગોરી માતાના સતાન બારક 
ઓબામા નાનપણમાં હીનોલુલુ અને જકાર્તા રહ્યા અને પછી 
યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં આજા કાનૂન ભણ્યા, રાજકીય 
મહત્તાકાક્ષા સેવતા થયા પેલા પુસ્તકે એમને ખૂબ જાણીતા 
કર્યા. ૧૯૯૫માં એદેશની સેનેટમા ચૂંઢયા. 

એક પુસ્તકે એમને સેનેટ સુધી પહોંચાડયા તો 
૨૦૦૬મા પ્રગટ કરેલ સસ્મરણ કથા ધી ઓડેસિટી ઓફ 
હોપ (આશા સેવવાની ગુસ્તાખી) એમને રાષ્ટ્રપતિપદે 
પહોંચાડશે ? 

આ પુસ્તકને જબરદસ્ત સફળતા મળી, ૧૪ 
અઠવાડિયા સૂધી એ બેસ્ટ સેલર' લિર્ટર્મા ટોચર્મા રહ્યુ 
દેશનાં અનેક શહેરોમા “બૂક સાઈનિંગ સમારોહ થયા, 
આપણે માટે લગભગ અજાણી આ શાઈનિંગ (પુસ્તકમાં 
હસ્તાક્ષર)ની ક્રિયા આપણા પુસ્તક-લોકાર્પણ જેવી જ છે એ 
પ્રસગે લેખક હાજર રહે છે પ્રથમ તો પુસ્તક વિષે વાતો થાય 
છે પછી પુસ્તક ખરીદનારની નકલમાં લેખક સહી કરે છે 

૨૦૦૧૬ સુદીમાં ઓબામા એટલા લોકપ્રિય બની ગયા 
હતા કે ઠેર ઠૈર એમનુ પુસ્તક મેળવવા માટે ઉત્સાહ જોવા 
મળ્યો, શિકાગોમાં લોકો જવાં એ પુસ્તક મળવાતું હતુ તે 
ફુકારે થણઃરન! ઝ શપથ હ!ઈનો હગાણત લાગ્યા. સીએટલ 
શહેરમાં બૂક સાઈનિંગ કાર્યકમ માટે સ્થાનિક પુસ્તક 
વિકેતાએ ર,૫૦૦ બેઠકો ધરાવતો હોલ રાખેલો. એની પ્રવેશ 
ફી જ દસ ડોલર જેટલી રાખેલી, પરતુ માત્ર ૯૦ મિનિટમાં 
ટિકિટો વેચાઈ ગઈ આવો જપ્રતિભાવ ઠેર ઠેર મળ્યો. 

એ જોઈને વિખ્વ#ત “ઈમ” સામવિકે ઓબામા વિષે 
ટાઈટલ સ્ટોરી પ્રગટ ડરી, જેનું શીર્ષક રાખ્યું “હાય બારક 
ઓબામા ફૂડ બી ધી નેફસ્ટપ્રેસીડેન્ટ (બારક ઓબામા કયા 
ગુણો વડે આગામી રાષ્ટ્રપતિ બની શકરો ) એમના ઘણા 
અન્ય ગુણો સાથે અગત્યનો ગુણ્ઞ છે પ્રભાવશાળી લેખનશૈલી. 


ટટ 


વોલ્તેરને કેદ ન કરો. ! 

વોલ્તેર અઢારમી સદીના એક મહાન ચિંતક હતા 
જેમણે કહેલું : “તમે જે કહો છો એની સાથે હું કદાચ સંમત ન 
પણ થાઉ, પરંતુ એ કહેવાના તમારા અધિકાર બદલ મારું 
મસ્તક પણ કપાવવા તૈયાર છું. 

અભિવ્યકિતસ્વાતંત્ય અને મતાંતરક્ષમાના આવા 
પેગંબરો હવે હિન્દમાં તો ભયમાં છે. અહીં એવાં બંધિયાર મન 
અને હથિયારબંધ હાથ પેદા થયા છે જેપોતાના કરતાં અલગ 
માન્યતા, મત કે શ્રધ્ધા ધરાવનારને ખતમ કરવા તત્પર રહે છે; 
જે મહામૂલ્યવાન ગ્રંથભંડારો ઘમરોળવા તૈયાર રહે છે; જે 
અણગમતા શબ્દપ્રયોગ બદલ પુસ્તકો બાળવા લાગે છે; જે 
અણગમતા અભિપ્રાય બદલ રાજ્યદ્રોહના આરોપો મઢવા પણ 
તૈયાર થાય છે. 

આવાં વલણો સામે લાલ બતી 
ધરતાં બહેન નયનતારા સેહગલે એક હ 
લેખ લખ્યો છે : “ડોન્ટ ઈમ્મીઝન 
વોલ્તરે' જવાહરલાલ નહેરુનાં ૧ 
ભત્રીજી અને વિજયલક્ષ્મી પંડિતનાં ૮%) 
દીકરી તથા અનેક નવલકથાઓનાં 
લેખિકા નયનતારા લખે છે : એક વિરાટ બહુ સંસ્કૃતિક દેશમાં 
કોઈકની લાગણી તો કોઈક અન્યના લેખનથી કે કથનથી 
દુભાવાની જ છે. હું માનું છું કે જો ઉદ્દેશ જ્ઞાનની પ્રગતિનો. 
અથવા માનવજીવનની સ્થિતિની સુધારણાનો હોય તો કોઈકની 
લાગણી દુભાવાનું અનિવાર્ય બની રહે છે. જો આપણને 
કોઈકની લાગણી દુભાવાનો એટલો ડર હોત તો આજે પણ 
વિધવાઓને સળગાવી મૂકતા ન હોત... સેન્સરશિપ 
(અભિજ્કિત નિયંત્રણ) માની. લે છે કે સમાજ કદી. નહિ 
બદલાય, અને સેન્સરશિપ નીચે એ બદલાતો પણ નથી, જે 
કોઈ પણ દેશ કોઈ પક્ષ પ્રકારના સરમુખત્યારી શાસન હેઠળ 
હોય તે આનું ઉદાહરણ છે, પુસ્તકો અને ફિલ્મો અને 
કળાકૃતિઓ બદલાવના વાહકોની ભૂમિકા ભજવે છે. એમને 
બંધ કરી દો, અંધારી ઓરડીમાં ગોંધી દો અને અને તમે જે હો. 
તે જ રહેશો. એ જ ગંધાતી બંધિયાર હવા શ્વસતા રહેશો... 
સાડી વેચાય, ખમીસ નહિ ! 

બોલકણા લેખક વી. એસ. નાયપોલની ઈનામ વિજેતા. 
કૃતિની પુન ઃહસ્તપ્રત બનાવીને, લેખક તરીકે બનાવટી નામ 
રાખીને, વીસ જેટલા સાહિત્ય-દલાલો (લિટરરી એજન્ટો)ને 
મોકલવાર્માં આવી અને એ, વીસેય તરફથી “સાભાર 


લ્ટ્શ 








અસ્વીકાર' આવ્યો ત્યારે ખૂબ કડવા બનતાં અનેક લોકોએ 
અનેક ટિપ્પણીઓ કરી. એમાંની એક આ હતી : “જો 
હસ્તપ્રતના લખનાર તરીકે સ્ત્રી-નામ હોત તો એ. જરૂર 
રવીકારપામી હોત.' 

માત્ર નાટક - સિનેમા - જાહેરખબર - ચિત્રકળામાં 
નારીજાતિ આકર્ષક નીવડે છે એવું નથી, સાહિત્યમાં પણ આવું 
આકર્ષણ કામ કરી જ જાય છે. તાજેતરના એક કિસ્સાથી આ 
માન્યતા પુષ્ટ થાય એમ છે. યૂરેશિયા (યૂરોપ અને એશિયા)ના 
સમગ્ર પ્રદેશ માટેનું ઉત્તમ પ્રથમ કૃતિ માટેનું કોમન વેલ્થ 
રાઈટર્સપ્રાઈઝ રૂપા બાજવા નામનાં લેખિકાના પુસ્તક “ટૂધી 
સાડી શોપ' (સાડીઓની દુકાન)ને અપાયું, એ ઈનામ જાહેર 
કરતાં, પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષે યાદગાર માહિતી આપી. 
એમણે કહ્યું, “અમારા એક સાથી નિર્ણાયકે કહ્યું છે કે 
લખનારનું કે પુસ્તકનું નામ “રામચંદ' કે એવું કશુંક હોત તો 
ચોક્કસ એ ધ્યાનાકર્ષક ન બન્યું હોત !” 
૨૩હત્યાઓનો આરોપી કંવિ-લેખક બન્યો ! 

દક્ષિણ ભારતના મદુરાઈમાં રીતસરની ગુંડાગીરી 
કરનારા તથા ગુંડા-ગેન્ગ રચનાર અને જેની સામે ૨૩ તો 
ખૂનોના આરોપ હતા એવા પી. આર. રમેશની આત્મકથાનો 
અંગ્રેજી અનુવાદ તાજેતરમાં પ્રગટ થયો, જેનું વિમોચન જયોર્જ 
ફર્નાન્ડીઝે કર્યું. 

એક સમવે “અન્ના નગર રમેશ' નામે જાણીતા રમેશે 
નગરને બાનમાં લીધું હતું. વેપારીઓએ તેના ગુંડાઓને હપ્તા 
આપવા પડતા. ટોળકી ખૂનો પણ કરતી અને ચોરી-લૂંટફાટ 
પણ આચરતી. 

આવા બધા આરોપસર રમેશની સામે મુકદ્દમો ચાલ્યો; 
પરંતુ ૨૦૦૨માં એ તમામપ્રકારે નિર્દોષ ઠર્યો. કારણ એટલું જ 
છે -સાક્ષી ન મળ્યા ! ી 

આ રમેશે તમિળ ભાષામાં કાવસંગ્રહ પણ પ્રગટ કર્યો 
છે (રણમાં લહેરાય ડાંગર ); એક વાર્તાસંગ્રહ (અજાયબ 
ભૂત) અને એક નવલકથા (કબર બોલે છે) પણ પ્રગટ કર્યા છે. 
એની આત્મકથાનો ગુજરાતી અર્થ થાય “ખોવાયેલા કલાક' 
હવે એ કહે છે કે હું સુધરી ગયો છું. અને લેખનને કારકિર્દી 
બનાવવા માગું છું-પોલીસ મને પતાવી ન દે તો ! 
સાહિત્ય માનવતા કેમપ્રેરતું નથી ? 

જૂન મહિનો એન ફ્ેન્કને યાદ કરવાનો મહિનો છે. આ 
યહૂદી છોકરી ચાર વર્ષની હતી અને જર્મનીમાં નાઝી 
હત્યારાઓ સત્તા પર આવ્યા. તરતજ એમણે યહૂદીઓનો. 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૮: ૯ 


ખાત્મો કરવા માંડયો, અને પોતે થા: 
૧૯૪૫માં, આખરે રૂસી સમાજવાદી * 
સેન્યો સામે હાર્યા ત્યાં સુધીમાં એમણે | છ 
૬૦ લાખ યહૂદીઓને જુદી જુદી (4: 
રીતની યાતનાઓ આપીને મારી વે. 
નાંખ્યા, કેટલાક યહૂદીઓ 
આજુબાજુના દેશોમાં આશરો લેજ્ય ભાગ્યા, એવો અઠ 
જણનો. એક પરિવાર નેઘરલેન્ડ્ઝપાં એક મકાનના 
આઉટહાઉસમાં આશરો પામ્યો. એમાં તેર વર્ષની એન ફ્રેન્ડને 
એના પિતાએ જન્મદિવસે એક કોરી ડાયરી ભેટ આપી. એને 
એમાં પ્રથમ દિવસે જ નોંધ કરી ' મરો વિચાર લૈખક કે 
પત્રકાર બનવાનો છે, જેથી હું લોકોને ઉપયોગી કે આનંદદાયી 
કશુંક આપી શકું . 

શઞોડામાસમાં જનાઝીઓનાં ધાડાઓએ નેધરલેન્ડ્ઝ 
પણ જીતી લીધું ત્યાં વસતા યહૂદીઓની માઠી દશા બેઠી. એન 
ફેન્ક અને એના પરિવારનેપણ નાઝીઓ કોન્સન્ટ્રેશન કેમ્પમાં 
(જ્યાં કેદીઓ પાસે કાળી મજૂરી કરાવીને એમને મારી 
નાખવામાં આવતા) લઈ ગયા, આઠ જણના પરિવારમાંથી 
ફકત એના પિતા યુધ્ધ-આખરે બચ્યા. 

હમણાં, એન ફ્રેન્કની ડાયરી અને યહૂદીઓએ જર્મન 
નાઝીઓને હાથે વેઠવી પડેલી યાતનાઓને યાદ કરીને એક 
બહેને લેખ લખ્યો, એમાં બાઈબલના જૂના કરારમાંથી એક 
ફકરો ટાંકયો, જે આપ્રમાણે છે . દરેક (લહૂદી) ન્યાયથી વર્તશે, 
જ્યાં ભલાઈ જણાય તેને ચાહશે; ઈશ્વરને નામે નપ્રપણે 





/ 


ચાલશે; અને.એમ કરીને શાણપણ મેળતશે...વગેરે. 

યહૂદીઓ પરની નાઝી યાતનાઓ જાણીને આપણને 
અનુકંપા થાય; પરંતુ આજનું એક યહૂદી રાશ્ય ઈઝરાએલ, 
અમેરિકી ખીલાને જોરે કૂદતા વાછરડાની જેમ, પેલેરટાઈની 
પ્રજાની કારમી કત્લેઆમ ચલાવે છે. એ જોઈને પ્રશ્ન થાય કે 
એન ફ્રેન્કને જે યાતનાઓ ભોગ્વવી પડી એમાંથી કે 
બાઈબલનઇ જૂના કરારમાંથી વહૂદીઓએ કોઈ પાઠ ગ્રહણ 
નથી કર્યો, કે પછી સાહિત્યમાત્રનો ઉપદેશ માનતજાતના 
મૂળભૂત રાની સ્વરૂપને બદલવા અસમર્થ છે ?! 
જધિિશાળી વેતિયાઓ અને અંતિમવાદીઓ !' 

વિખ્યાત રંગડર્મી અને 
પ્રગતિશીલ તિચારક હબીબ 
તનવીરને 'તહેલકા' સાપ્તાહિંકરનાં 
નેહા દીક્ષિતે પૂછયું : “તમને કેવા ઝુ ૪ કે. 
પ્રકારના લોકોનો સૌથી વધુ અણગમો , ૪૪: 
છે ?' ડા, 

તનવીરનો જવાબઃ 

“ધ્ધિશાળી વેંતિયાઓ કયારેક મને અણગમતા બને 
છે, કારણ કે એકાદ નાનીશી વાત પણ એમને સમજાવર્તા યુગો 
વીતી જાય છે. બીજા છે અપ્રમાણિક અને રાજકારણી લોકો, 
જે પોતાની વાણી અનુસાર વર્તન રાખતા નથી અને જે 
અર્ધસત્ય આચરે છે. પણ મને વધારેમાં વધારે અણગમો છે 
અંતિમવાદીઓનો પછી એ ધાર્મિક જડવાદીઓ હીય કે અન્ય 
કોઈ પણપ્રકારતા. ' 








“ઉદ્દેશ'ને- 
“ઉદ્દેશ'ને દેશવિદેશ ના નડે 
ને લોચને કો ભય-લોભ ના ચડે 
એને સદા મંગલ-પંથ પ્રેરતી 
મોજાં વચાળે ધ્રુવતતારિકા જડે, 


મકરન્દ દવે 
ઉદ્દેશ વર્ષ ૧, અંક ૧, ઓગસ્ટ ૧૯૯૦માંથી) 


ન» ૨૦૦૮: ૧૦ 





ભભ્યાસ) 


જાને પોથે લખિયા હરિ' - અખાની કવિતા - 


ભાવક માટે મોકળાશ રચી આપનાર સર્જક તરીકે 
આપણે અખાને ઓળખી શકીએ. અખાને તત્ત્વજ્ઞાની તરીકે 
જોનારો એક ભાવકવર્ગ છે. બીજો વર્ગ માત્ર એને કવિ તરીકે 
જોવાનો પણ આગ્રહ રાખે છે. “અખાના છપપા' સિવાયની 
એમની મોટાભાગની રચનાઓ ભાવન માટે પડકાર ફેંકનારી 
રહી છે. તત્ત્વજ્ઞાન અને કલાસાહિત્ય વચ્ચે ઉચ્ચ-નિમ્ન ભેદ 
પાડી શકાય નહીં. બન્ને તત્ત્વતઃ તો લેખન છે. બન્ને જીવાતા 
જીવનના અનેક પ્રશ્રોનું તિનિર્માણ અને પુનર્રચન કરનાર, 
વાસ્તવિકતાઓની ભિન્ન ભિન્ન સંરચનાઓ જોડે જુદા જુદા 
સન્દર્ભોથી વાટાઘાટ અને સંવાદ-વિવાદ નિર્માણ કરનાર અને 
ઈતિહાસ તથા આજને અનેક બિન્દુથી સાંકળનાર સતત ચાલ્યા 
કરતો એક જીવંત તા5૦૦ઘત૩5૯ છે. કવિ તત્ત્વશ્ઞ, રસજ્ઞ અખાની 
કવિતાનું ભાવન કરતાં મૂંઝવણ અને આનંદ ચિત્તમાં અજવાળું 
પાથરી દે છે. અખાએ પરમ્પરાને આત્મસાત્‌ કરી પોતાની 
આગવી ઓળખ રચી આપી છે. અખાનું મોટાભાગનું લખાણ 
આંતરકૃતિત્વથી રચાયું છે. પૂર્વે થયેલી વિચારણા સાથે અખો 
પોતાના સમયની વિચારણાને ભાષાની અનેક મુદ્રાઓથી, 
વિવિધ સંકેતોથી જોડી આપે છે. 
બીજું, ધર્મશાસ્ત્ર તથા નીતિશાસ્ત્ર સાપેક્ષ છે. ધર્મના 
આધારવિનાપણનીત્િવાન બની શકાય છે. છતાં જીતનનુંપ્રત્યેક 
ક્ષેત્ર નીતિમત્તાના પ્રચ્છન્ન નિયમોને એક કે બીજી રીતે અનુસરતું 
હોય છે. જીવનધર્મ અને બવહારધર્મ વચ્ચે, કર્મકાંડને નામે, 
સ્વાર્થવૃત્તિને નામે પેસી ગવેલી અ-નૈતિકતાને અખો તથા કબીર 
જેવા સંત કવિઓ હમેશાં પડકારતા આવ્યા છે. 
ત્રીજું, મહત્ત્તનો સર્જક પોતાના સર્જનકાળ દરમિયાન 
“'જીવન' વિશેના એક તિભાતને સળંગ રીતે વિવિધ પ્રકારની 
રચનાઓ દ્વારા અને અભિવ્યક્તિની અનેક મુદ્રાઓ દ્વારા રૂપ 
આપવાનો મૂંઝવણભર્યો પ્રયત્ન કરતો હોય છે. અખાએ કરેલો 
તત્ત્વવિચાર, માયા, જીવનમુક્તની દશા, ગુરુ શિષ્યના સમ્બન્ધો, 
ભક્તિ-વિચારણા ઈત્યાદિને “અખાના છપ્પા', “અનુભવ 
બિન્દુ', “અખેગીતા, “ચિત્ત વિચાર સંવાદ' અને એમનાં પદોના 
સંદર્ભોમાં તપાસી શકાય. સાથે સાથે વિવેચન કે ભાવનમાં પણ 
“જીતન' એક શોધનો મુદ્દો હોય છે. એમ કહી શકાય કે 
“જીવન' સર્જક અને ભાવક માટે એક જીવંત, અનેક પરિમાણી 
મેટાફર છે. જીવન તથા કલાસાહિત્ય વચ્ચેના અદ્દેતને જુદી જુદી 
યુક્તિ-પ્રયુક્તિઓથી સર્જક તથા ભાવક બન્ને પોતપોતાની રીતે 


લ્ટ્શ 


કેટલાંક નિરીક્ષણો 
નીતિન મહેતા, 


વાંચતા હોય છે. આપણે બધા અલગ અલગ ભાષાઓથી 
જીવન-કલા સાહિત્ય, તત્ત્વજ્ઞાન વગેરે સાથે હમેશાં 
પ૯્ટુબંત્રઇંબાડ કરીએ છીએ. અખાએ પણ જીવન તથા 
તત્ત્વજ્ઞાન સાથે સતત વાટાઘાટો કરી છે, ક્યારેક પોતે છંછેડાયો 
છે, ક્યારેક આપણી ભાવકતાને પણ એણે છંછેડી છે. આજે તો 
અખાની વિચારણા આપણા જમાનામાં વિશેષરૂપે પ્રસ્‍તુત છે, 
અખાના જમાના ડરતાં યે વિશેષ માત્રામાં. આજે જ્યારે ધર્મ 
મનોરંજન ઉદ્યોગમાં ફેરવાઈ ગયો છે, બજારીકરણમાં ફેરવાઈ 
ગયો છે ત્યારે અખાનાં વેદનાથી વિનોદપૂર્વક ઉચ્ચારાવેલાં 
મર્મવચનો, એની ભાષાની તીઠ્ષ્ણધાર પોતાનું આગવું મૂલ્ય 
સજાવે છે. 

અખો નિશ્ચિત અર્થમાં જ્ઞાનમાર્ગી કવિ નથી. અલબત્ત 
સ્વરૂપજ્ઞાન અખાની કાવ્યસાધનાનું મધ્યબિન્દુ છે અને સાથે 
સાથે મુક્તિનું સાધન છે. કૈવલાદ્દેતની વિચારણા અખાની 
કાવ્યસામગ્રી છે, અખો રચનામાં તત્ત્વજ્ઞાનનું આહતાન સ્વીકારે 
છે અને એને પોતાની સર્જકતાના બળે, રૂપાન્તરથી ગુજરાતી 
બનાવે છે. ગુજરાતીનો અર્થ અખાની જુદી જુદી વ્યૂહાત્મક 
ભાષાયોજના. ભાષાના અનેક સંકેતોથી અખાનું તત્ત્વજ્ઞાન 
રસવાહી બને છે. એ પ્રજ્ઞાવાન કવિ છે પરન્તુ એમની 
રચનાઓમાં પ્રેમાનંદની જેમ પ્રથમ સ્પર્શે છે ભાષા. પોતાને જે 
અનુભવ થયો છે એની પ્રતીતિ સ્વ અને અન્યને ભાષાથી જ થાય 
છે. ભાષા એ અખાની તથા ગુજરાતી ભાષાની સ્વ- ઓળખનું 
અનન્ય અનેક અર્થઘટનોની રચના કરતું પ્રતીક છે. આ માટે 
અખો પરંપરાના જુદા જુદા સમયની ભાષાઓ, કહેવતો, સ્થળ- 
સમય ને ચિત્તને સાંકળતી અવળવાણી કે સાંધ્યભાષા તેમજ 
માંડણ અને ભારતીય, તત્ત્વજ્ઞાનમાં યોજાતી ભાષાને અર્થ- 
મર્મપૂર્ણ રીતે પોતાની ભાષાનો આંતરપાઠ બનાવે છે. અખાને 
પરોક્ષભાષા પ્રિય છે પણ એને “ભાઈ' જેવાં સમ્બોધનોથી 
આત્મીયતાનો, નિજત્વનો સ્પર્શ પણ એ આપે છે. આ સન્દર્ભમાં 
કેટલીક પંક્તિઓ જોઈએ : 

(* હું હસતો રમતો હરિર્મા ભળ્યો (ર૪૪) 

€ મન ઊભે ઊભો સંસાર (૪૧૧) 

₹ મરતાં પહેલાં જાને મરી, પછી જે રહેશે તે હરિ 

(૧૩૯) 
“ માન મેલી જેણે ભક્તિ કરી, તેણે દીઠા નિરંતર હરિ 
(9૪૩) 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ : ૧૧ 





૦ શાન વિના ભક્તિ નત થાય, જ્યમ ચક્ષુહીણો જ્યાં- 
ત્યાં અથડાય (૩૨૨) 

₹ ભાઈ રે ! વહેતામાં નવ વહિએ 

દ હું એ હું ને ખોળી કાઢ્યો ભાઈ, હું વે હું ને ખોળી 
કાઢ્યો 


આપ તો અખો હઠ ડરીને હરિને ઓળખવાની વાત ડરે 
છે અખો જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યને આત્મજ્ઞાનમા સમાવે છે 
છતાં એ નિશ્ષિતતાનો સર્જક છે પરપરા અને બક્તિગત પ્રજ્ઞાનું 
ભાવદર્શી, અનુભવદર્શી સાયુજ્ય એમની રચનાઓમાં રચાતું 
જોવા મળે છે એ સમાજ ધર્મના, રૂઢદાસ્યના, બાહ્યાચાર, 
તીર્થટન, અભણ ગુરુઓ અને શિષ્યો - (કેટલાક શિષ્યોને ગુરુના 
અજ્ઞાનનો વારસો મળેલો હોય છે), અંધશ્રધ્ધાઓ અને અન્ય 
ધાર્મિક સામાજિક સંરચનાઓ, ધર્મસત્તા ને જ્ઞાનસત્તા સાથે 
સંકળાયેલા રાજકારણનું એક બાજુથી તે તિનિર્માણ 
(તટ૯૦૭તાતાતાપકરે છે તો બીજી બાજુથી આત્મજ્ઞાન એ 
જ સાધનાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે, નિર્ગુણ, નિરાકાર નિરજન પરબ્રહ્મ 
જ અતિમ સત્ય છે એ વાતને અનેક રીતે દઢાવતાં દંઢાવતા એ 
જુ પુનર્રચન (1૯૮૦૮પતા૦1૧) પણ સાથે સાથે કરતો જાય 
છે આ બેવડી પ્રક્રિયા લક્ષણા-વંજનાના સ્તરે યુગપદ રીતે 


જન્ઝુનરનાઇનજા ૬ ડથા૦--મ૧-.૪૦સ અજન ૧#૦/#- ભ છીનનનઇનયા-મ.૬ડટ- શળ. ડઝન ૪-૩-૬૪૦૮ -"-૭નજુસતનબ્ઝન -ઝનનઇ-જન “જારનઅન્ટ-ર-સન્સ્ઝ જનતાના” 


એમની રચનાઓમાં જોવા મળે છે સુરેશ જોષી કહે છે કે 
એમનો એકાન્તિક જ્ઞાનમાર્ગ ભક્તિને તો સ્વીકારે છે પરન્તુ, 
નિરાશી નિર્ગુન્ન ભક્તિને 
ભૈદ કરે ભક્તિ જ્ઞાનમાં તે નર જાણજો મૂઢ રે 
સંતને સર્વ સમાન છે, જીણે લહુ તત્ત્ત ગૂઢ રે 

અખાને મન જ્ઞાન એ અપરોક્ષાનુભૂતિ છે એ ગ્રૅથજ્ઞાની 
નથી પણ અનુભવજ્ઞાની છે એ શજાચપંથી' અનુભવી છે 
ઉમાશંકર જોશી જ્ઞાનમાર્ગની સાધના પ્રણાલીના કવિઓને 
અનુભવાર્થી કહે છે 

“આનંદવધાઈ અનુભવથી થાય,અજ્ઞાન ગાંઠો છૂટી જાય' 
પરમ્પરાથીપ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન અખાની ॥દટતટત બને છે, બહા, 
ભક્તિ, કેવલાટ્વૈત, પુરાણકથાન! પાત્રો - આ બધાને પોતાના 
સમય સાથે એમણે જોડી આપ્યાં છે અખાએ કરેલી પોતાના 
સમયની મીમાસા તથા અર્થઘટનો આપણા સમયમાં પણ આગર્વું 
મૂલ્ય ધરાવે છે કારણ કે અખાએ સ્વય જ કહ્યું છે કે - 

જ્ઞાનગગનમા નોહે દેશકાળ, એ તો અખા અણજાણ્યા 
બોલે આમ' (૨૪૯) આથી ભૂતકાળની દંષ્ટિહીન ભક્તિ 
કરનારા, પોતાના સમયની હમેશાં કડવી તીખી ટીકા કરનારા, 
સકુચિત પ્રદેશવાદ ને દેશીવાદના ને ઘરદીવડા શું ખોઢા એવા 


“કર “ઝક” 


જત જણાવાનું તને-૫ 
૬/06 112 10 1૬1 0૫ 11037 * 3 


118 3105300111૪ 200 11૪ €£181111૪ 


13111216181): $હ્ટ 1010 
(0 ૪$1-811110ણ ભટ0ર#15 0001100 52201111 
હ45ા 0810ણી દાદ હાત લદ | 53002131085 001.56], 


00) 01159010 (10 100100 101 પ 518/-51:6લ્સં 1110 0/ણ? 


ઠપ 0/5 012/ પ1 9ણ$ 116 $0૫0-111લ0 દાટ, 1070ાલ્ત 11 €0335)/ 


3100136 (202026 910001101151111 110 [1/02 010/2210 
50 116 30800111516 06001027 230087 20660, ઉ2111)01૯ 


[€1॥0 ૬001ટ 01010 0813801511 5ટ0€0102101તા 16 £107 
હણ ઇશાતુ 0૦00000568 0060્વા13 
01710102 901110 11211105 [2૫0 હાલ્?ં 


[લ॥3 2ણ 0॥15૯/₹€51012111€5 615૮0121૯6 
860 ભા ણતા ઉર 0122 

પ0 0ણ 13100100 £૨$/06 લી 
00016 દપણ૪1%010 0000 -16૫દ1070? 


(19 430020 1978) 


7ડ)તાર્ત:ક 501113 
1831)ઢ1લતેં 897 ઢળ ઝારા 


“૨૦૦૮* ૧૨ 





કલ્યવલ્લી પાંગરે 7 
જત જણાવવાનુ તને, જો કલ્પવલ્લી પાગરે, 
આ સહજ સ્પરશુ અહીં કે ઢગ ત્યહીં પુષ્પો ઝરે ! 
સાંભળે કે વોમગંગાનાં જલે કલકલ ધ્વનિ, 
શબ્દ સહુ મુન્મત્ત ઔરાવત સમી ક્રીડા કરે ! 
શ્ાસર્નાં સૂત્રે પરોવી દો ક્ષણોની ગંધ કે - 
એક ચદરવો બની સુદર સકલને આવરે ! 
આપણી આહૂતિઓનો ધૂમ આકાશે અડે, 
પ્રાણ પર્જન્યો બને, તત ને ઝચાઓ અવતરે ! 
સામવેદી સ્વર મિલાવી ને ગઝલ આલાપિયે, 
કામ્ય અવ કાઈ નથી તો કૌશ ઊર્ધે સંચરે ! 
(૧૮ જાન્યુ. ૧૯૭૮) 


ચજેન્‍્દ્ર શુકલ 


100412 


ગરીબડા ને સુખી અહંકારમાં રાચનારને અખો. તો કહેશે 
જેટલાકને જુધ્ધ કથાનું જોર, અખા સિધ્ધાંત ન સમજે કરે 
બકોર' તો સાથે સાથે ચેતવણીના સૂરમાં, પલ્લવગ્રાહી શુષ્ક-જડ 
પાંડિત્યની ટીકા કરતાં અખો કહે છે : “પંડિતને પંડિતાઈનું જોર, 
પણ અંતઃકરણમાં અંધારું ઘોર' આગળ જોયું તે પ્રમાણે અખો 
ધર્મસત્તા, જ્ઞાનસત્તાની અનેકમુખી સંચરનાઓનો મોટો 
મીમાંસક (તતંપંવૃપ૦) રહ્યો છે. જીવન વિનાનું જ્ઞાન અને જ્ઞાન 
વિનાનું જીવન બન્ને જર્થ છે તે અખો બરાબર સમજે છે તેથી 
થઈ બેઠેલા અજ્ઞાની ગુરુ-શિષ્યના મિથ્યા સંબંધનો એ કડક 
ટીકાકાર રહ્યો છે. 
પોતે હરિને ન જાણે લેશ, અને કાઢી લેઠો ગુરુનો વેશ 

જ્યમ સાપને ઘેર પરોણો સાપ, મુખ ચાટી વળ્યો ઘેર આપ 
એવા ગુરુ ઘણા સંસાર, તે શું મૂકે ભવપાર ? (૧૩) 

એક જગ્યાએ એ. શિષ્યને ગર્દભ ને ગુરુને કુંભાર 

કહેવાનું પણ ચૂકતો નથી. - ક્યારેક કહે છે 

પ્રાપ્ત રામ કરે તે ગુરુ, બીજા ગુરુ તે લાગ્યાં વરુ 

ધન હરે, ધોખો નવ હરે, સંબંધ સંસારી સાચો કરે 

અખા શું સમજ્યો ગુરુ કરી, સચરાચર દીઠા નહિ હરિ ? 

(૩૦૦) 


€ઊ10/5 11011611... 


[141 (410૮0411 010011 1! 


1038/- 


11041041/4110100115, 
પબ 612531008, 80010218 02302083 3100/0/0110/033 


- [10611101011010100 1001051011€1813 0011121015 1110/1પ€1, 
 110/0105,1121001110)10્ારળ/1(1ા, [0 81031)/ 11111100 


[0800 1201211100100ાડ111121130301000૮, 
ઊટ્ાં-06ઢ10/000010058 04000) &000020512 11/85. 


511250016101000580001110310101€5112 30, 


2301110 


પીડ 0 (11601003, 800 1(પ,પ1પણાં0 2113, 00102360100 0011. 


11110010 0110[10101511160300165, 
[ભટ જાહટટાં'10211દલ1€$3 20107101001. 
110012 81010 06525101019, 10 1501105221 [1010 [8111 


4. 48122૬8: 


2, ૮178027 


(19 48110219, 1978) 
1] ન્‍્તતંત્ત 3પ 
૧પાડોદાલ્તં 9) 1ત00ત રિ. 105 
ર - 4ડ 90/ 12 £779 00192429): #09ઝ85 [ 2 ૮02 પ: %7,#5ન્‍દુ ક પ7 
$”20(5 87 #08/ 002 72570 
- 442721 6૩$ (70 ૯00560 ૮૩”ંઝઝ્‌ટ [ઝ 607 /07'8 €005:7ઝ87 152 /23 ૦ 
€₹0029:5, # 8 8742, /£93/ જ 5:22 807 /2$ ડ21₹0 (7 $ 


“2. 537007 - 002 0/૪ 7/0” 1425 0 /£067 5૦૩5725. ર 1૬75૮9 4 ૭5૩7૪૯7 ૭"2 કઝ 


ર. ઉ/23267 


10180097 (0 5૭ /8૮#7 ઠંઇ? £:73 9)! ઇડ: 5૮૯૦22% ઇ-2'57 જડ 
€76ઝડ3 ઈ ૬૮9૪70 5173$ 07 26:5$ 
- 198 [7 700259 


લ્ટ્શ 





ગુરુને દેહધારી તરીકે જુએ તો જ્ઞાન ક્યાંથી મળે ? તેથી 
માર્મિક રીતે અખો કહે છે - 
'જોશે એંધાણ જો દેહતણાં, તો તું ભટકીશ હજી ઘર ઘણ્‌.' 

અખો માત્ર ગુરુનો ટીકાકાર જ નથી, એ અંતરના 
આદરથી ગુરૃનો મહિમા પણ કરે છે. ગુરુ માર્ગ દશવિ છે પણ 
શિષ્યે યાત્રા તો સ્વ-ચરણે જ કરવાની હોય છે. એક ઝેન કથામાં 
આવે છે કે ગુરુએ આંગળી ચીંધી ચંદ્ર દેખાડ્યો, કેટલાકે માત્ર 
ગુરુની આંગળી જ જોઈ. સાચા ગુરુ અને પરબ્રહ્મ વચ્ચેનો ભેદ 
સંતસાધનામાં રહેતો નથી. ગુરુ જ ગોવિંદ છે, એના વિના જ્ઞાન 
શક્ય નથી. અગ્નિથી દીવો સળગાવી શકાય પરન્તુ એ તો ભારે 
મહેનતનું કામ છે, પરબ્રહ્મ સુધી સહેલાઈથી ગતિ ન કરી 
શકાય, પરન્તુ દીવાથી દીવો સહેલાઈથી પ્રગટાવી શકાય એમ 
જ્ઞાની ગુરુને સેવવાથી પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ સાહજિક રીતે થઈ શકે 
છે. અખાને મન ગુરુ પૃથ્વી પર પરબ્રહ્મના પ્રતિબિમ્બ જેવો છે, 
એમણે તો આત્માને પણ ગુરુ કહ્યો છે : 'જે નરને આત્મા ગુરૃ 
થશે, કહ્યું અખાનું તે પ્રીછશે' પરન્તુ પછી ? તું જ તારો ગુરુ થા 
- અખો જડ ગુરૃભક્તિને સ્વીકારતો નથી. આ સંદર્ભમાં 
કૃષ્ણમૂર્તિના એક કથનનું સ્મરણ થાય છે. 

જે કોઈ વ્યક્તિને, દેવને, પ્રતિમાને, ગુરુદેવને સમર્પિત 
થાય છે તે સામાન્ય રીતે નિર્દથ અને હઠીલા હોય છે. તેઓ 
બીજાને સહન કરી શકતા નથી. તેઓ મૂર્તિ, વક્તિ સાથે એટલા 
બધા એકરૂપ થઈ ગયા છે કે તેઓ બીજાનો સંહાર કરવા પણ 
રાજી હોય છે.' આ વાત ધર્મસંપ્રદાયો, વિચારધારાના હઠીલા 
આગ્રહીઓને પણ એટલી જ લાગુ પાડી શકાય. અખો તો 
આપોપું દેખાડનાર ગુરુગોવિંદનો મહિમા કરે છે નહીં કે 
કનકકામિનીમાં આસક્ત એવા ગુરુનો. 

અખાના ગુરૃવિચાર, બ્રહ્મવિચાર, માયાવિચાર અને 
ભક્તિ, જ્ઞાન-વૈરાગ્ય વિચારમાં 17041) અને ત્લંલ0ાતાપં0॥ 
બન્ને છે. 4લ્ડલપંત્ડ 0 વંલ્ડાતા0॥, ૮૦॥5પર્લી01 
અને #લ્ત્ગાડાત્રતાંબળ છે. આપણી સંવેદનાની પુરસ્કાર- 
તિરસ્કાર, સંમતિ-વિરોધ, શ્રધ્ધા-સંશયની દ્વૈતીકરણની 
ભૂમિકાએ આ 1101) ને ત્લાટંઝત્ં૦॥ બન્ને કાર્યાન્વિત થાય 
છે. કરૃણ અને હાસ્યની જુગલબંધી કયારેક એમાંથી જ રચાય 
છે. આપણે સ્વયં જ સ્વ અને અન્ય. અહીં નટ અને દર્શક 
વચ્ચેનો ભેદ ઓગળી જાય છે. 170137 આપણને ક્યારેક હછે 
છે, મર્મ પર વાર કરે છે અને એ જ 1700) આપણને હસાવે 
છેં, આપણા વિશે બન્ને છેડેથી વિચાર કરવાની તક પૂરી પાડે 
છે. આપણે કર્મકાંડી હોઈએ, મૂર્તિપૂજામાં માનતા હોઈએ તતો તે 
આપણા પર શરસંધાન કરે છે. આપણે કર્મકાંડ મૂર્તિપૂજાના 
વિરોધી હોઈએ તો અન્ય તરફના કટાક્ષોનો ગુપ્ત કે પ્રગટ 
આનંદ પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ. ચમત્કારો, અંધશ્રધ્ધા, 


ઓગસ્ટ ર૦૦૮” 
પી 


રં 


ભક્તિ ને સૂલામતીનાં બાદાસાધનો શોધનારા તરફ અખાનો 
તીર ડટક્ષ, મર્માળું હાસ્ય દતઝામાં છે તો મૂમુદ્રઓ, મર્મીઓ, 
ટાગોર જેને મરમિયા ટે સન્ધાની ડડ છે એવા જ્ઞાની-મક્તોને 
માટે 11ઝ1% એ ત્ટાસંઝ્ઢધજા પણ બને છે. અખો. ડકૂનક ને 
સાચા જ્ઞાની-મક્નોનો ભેદ બરાબર જાલે છે. 
અખાની રચનાઓમાં નિર્રજન-નિર્ગુણ એવા પસ્મતત્ત્ત 
સાથે અભેદાનુભૂતિ સિદ્ર કરવા જ્ઞાનસ્રાધના પર ભાર મૂક્તામાં 
આશો છે તો સાથે સાથે સગુણ્રની ઉપાસના ડે ભક્તિનો 
આત્યંતિક નિષેધ પણ ક્યાંય જોવા મળતો નથી. અખાને 
નિર્ઝુણધારાનો મહત્ત્તતો રચનાકાર ભવે કહીએ, પરન્તુ 
સગુબ્રભક્તિનો મહિમાં પન્ન અખો કરે જ છે. મૂર્તિપૂજા, 
દેવસ્થાનો, તીર્ષાટિન, રૂટિદાસ્ય ધચવતા યાંત્રિક બદ્ધિહીન 
કર્મકાંડો અને શાસ્ત્રવિધિઓ ઈત્યાદિની ડૃત્રિમતાનો કે 
ગુલામીનો અંત આવે એવી અખાની મહેચ્છા છે. અઃ સંદર્ભમાં 
સુરેશ જોપીએ જ્ઞાનમાર્ગી કાથધારા'ની ભૂમિકામાં 
દ્રિતિમૌહન સેનનું બાઉલભક્તોની તાત કરતાં નોંધૈલું નિરીક્ષણ 
જોઈએ : “ઉહારન વેદને હિદાય કર્ય ઘછી જ અંતરનો વેદ 
ઉદ્દભાસિત થઈ ઊઠે, જે આ અંતરવેદને માને પછી શાસ્ત્રનું 
કોઈ પ્રયોજન રહે નહી, પૂજા, રોજા, નિયમ વગેરે ભૂંસાઈ જાવ, 
જાતિ-વર્ણ વગેરેની ભૈદબુદ્વિનો અંત એનું નામ જ સહજ વેદ.” 
અખાની રચનાઓર્મા બ્રહ્મ સત્ય છે, “જગત મિથ્યા છે, 
જીવ બ્રહમાથી જુદો નથી' એ કથનનું અનેક ઉદાહરણો સાથે 
રતત અર્થઘટન થયા કરૈ ઈ. તો સાથે સાથે ગૌડપાદ્દાચર્યના 
અજાતિવાદના સંસ્કાર અખાએ. ઝીલ્યા છે તેનું પણ આપણને 
સ્મરણ રહે છે. પોતાને જ્યાં અનિવાર્ય લાગ્યું છે ત્યાં 
પ્રેમ્વક્ષણાભક્તિને આંતરિક અનિવાર્યતારૂપે સ્વીકારવામાં 
અખાને કોઈ બંધન નડતું નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે 
તત્તજ્ઞાનનું ધ્યેય અમૂર્તતા છે, કળાના જગત જેવું એનું પણ 
એક આભાસી વિશ્વ છે. પણ અમૂર્તને મૂર્ત રૂપે પ્રકાશમય 
કરવાનું કામ કળા તથા અધ્યાત્મ કરે છે, આ માટે ભાપાની 
મૂતતા-અલકારગૉકનમા, કંલ્મન-કર્તાકની ડોકમાં. 
રચનાત્મક વિનિયોગ સર્જક કરે છે. અખામાં આવો ભાષાવૈભવ 
જ્ઞાનના આખા વિશ્વને મૂર્તતા આપે છે. એમની રચનાઓને 
ઉપમાઓ, દષ્યતો, રૂપકોની સાર્થ યોજના દ્વારા અમૂર્તતાનું 
મૂર્તતામાં ને માનવીય અનુભતમાં રૂપાંતર કરે છે. બ્રહ્મ વિશેનું 
અખાનું દરેક કથન અનુભૂતિજન્ય છે. આમ તો સગુણ તથા 
નિર્ગુણ બન્ને એક જ સત્તાનાં બે સ્વરૂપો છે. “અનુભવ બિન્દુ'માં 
શરદનઠતુના વર્ણન દ્વારા બહ્માનુભવનો આનંદ અખો આ રીતે 
વર્ણવે છે : 
જ્યારે પ્રગટ્યું અનુભવ અંગ, ત્યારે ફરેયા સઘળા રંગ (૪.૨૫) 
5 _આકાશ(૪,૨૬) 


અખો ભવે ડહે : 
શમે રામ એવો ઓળખ્યો, જે ડાગનમશે ન્‌ જાવે લખ્યો * 

છતાં, અખાની આ વાતને આપણે ભાપાક્ી જ 
આત્મસાત્‌ કરીએ છોએ. એ તો કહેશે : “અખા ફોરે તેના, 
જેની સાચી પ્રીત' (9૧૭) અથવા તો “તત્તદર્શીને એમ જાણે 
દેહભાવ, વહે પણ વળગે નર્હી' (અખેગીતા) અર્હી “રેરું' ને 
શ્રળગવું' બન્નેના રિવેકપૂર્ણ અર્ષસંકેનોને સકદયોને 
સમજાવવાના ન હોય. અખાને મન સદ્તિરર તે સાચી ભાક્ને 
છે બાકી “સદ્તિચાર રિના કરે જે ઘણું, પણ ધૂળ ઉપર અખા 
લીપર્ણું' તેથી જ કહે છે - “સર્વ સુખની સીમા છે જ્ઞાન.' તો સાથે 
સાથે એ સભાનપણે આવેખે પણ છે કે જાનીના નોહે 
ટૌળટોળ.” એના “સગુણભક્તિ અંગ'ના એક છપ્યામાં અખો 
કહે છે : 'પળ્ શાન તો છે આતમસૂઝ, અખા અનુભવ હોય ત્રો 
બૂઝ.' અહી શ/તનો અર્થ “તત્તતનું ટૃંપણું નથી”, શુષ્ક જાનને તો 
અખો વ્યંડળમૂઢ સાથે સરખાવે છે અને જૂદા જુદા મતોના વાડા 
બનાવી તેમાં અટવાતા ખટદર્શનના વિતંડામાં રાચતા અને 
પોતાનો મત જ સાચો એવ મિથ્યાભિમાનનું જાતે જ ગૌરવ 
કરતા જડમતતાદીઓના ઝઘડાઓને અખો અંધારા કૂવાની 
ઉપમા આપે છે. અખાને મન સાચું સાધન શુધ્ધ વિચાર છે. 
પરંતુ આ શુધ્ધ વિચારને આત્મસાત્‌ કરવો સહેલો નથી. 
માયાના પ્રપંચ પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિમાં અનેક અંતરાયો ઊભા કરે 
છે. 
માયા છે મહામોટી જાળ, પાસે કૌરે ઊભો કાળ 
વિશ્વ સકળ એ ટોળે મળે, માંહે પેર્ઠું તે નવ નીકળે 
અખા જેને સદગુરૂની દયા, તો ઝીણા થઈ નીસરી ગયા (૭૪૯) 
અથવા તો 
અનેક રૂપે માયા રમે, ત્યાં જેવી જ્યાં જેવું ગમે 
વળી જો કોઈને જ્ઞાન ઊપજે, તો જ્ઞાની થઇને ભેળી ભજે 

પ્રશ્ન તો એ છે કે આ પરબ્રહાના સ્તરે રહી આપણા 
અનુભવો વિરો કયા પ્રકારની જાતસફાઈ આપવી ? માયા પણ 
ખરલમાં 8 હી છે. અણાર્યા ૩લ્દ મને વાપા'સીકપા'તે' 
વિના સ્વતંત્રપણે રહી શકતાં નથી. પરન્તુ માનવી પુરુષાર્થી છે, 
એ અનેક અંતરાયો દૂર કરી તરી જવાની હઠ પકડે છે, 
માનવીની જ્ઞાનની સાચી તરસ કે પરમતત્ત્ત માટેની લગની 
પ્રામાણિક હશે તો સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં સમરસ બ્રહ્મને તે 
અનુભવશે. આથી અગોચર-ગોચર, જીવનું જીવપર્ણું અને 
ઈશ્વરનું ઈશ્વરપણું જશે. દેત માત્ર અદદૈતમાં ઓગળી જરે. જો કે 
આસહેલું નથી. વિષ્સુપ્રસાદ ત્રિવેદીના મંતવ્ય અનુસાર, કારણ 
કૈ અજ્ઞાન અને માયા હમેશાં ક્રિયાશીલ રહે છે. આ બન્ને વૃત્તિ 
તથા વવહારને અળગાં રાખે છે. સંસારનો ત્યાગ કરી માણસ 
સાધુ થાય, ભગત થાય, જંગલમાં જાય, મઠ કે આશ્રમો સ્થાપે. 


હટ 


શિષ્યો કે અનુયાયીઓના સાથે ટોળાં રાખે, પૂજાપાઠનો, 
કર્મકાંડનો આચારવિચારોનો ઠઠારો રચે, ખરેખર તો આ 
કહેવાતા સાધુ-સંતોએ. સંસાર ત્યાગ કર્યો નથી. માયાએ નવા 
રૂપરંગ સાથે એનો પીછો કર્યો છે. આપણે જોઈએ છીએ કે આ 
સાધુ સંતો ટીવીની ચેનલોમાં જ્ઞાન-ઉપદેશની, ધર્મગ્રંથોની કટાક્ષ, 
ઉપદેશ, ગીત-ગઝલના સંદર્ભ વિનાના ટુકડા ઉપાડી કહેવાતા 
ભક્તજનોનું મનોરંજન કરે છે. વ્યવહાર જીવનમાં ભ્રષ્ટ, 
અનૈતિક કામો કરનારા પણ એમના ભક્તો બને છે. આ બધા 
એક ભ્રમમાં જીવી રહ્યા છે કે એમનો માર્ગ તો મોક્ષનો છે, 
પરન્તુ આ બધા માયાએ રચેલી આત્મવંચનામાં ફસાતા રહે છે. 
કોઈને સત્ય કે જ્ઞાન મળતાં નથી. સત્ય ને જ્ઞાન મેળવવા માટે 
રોજ રોજ પરીક્ષા આપવાની હોય છે. પરન્તુ કહેવાતા જ્ઞાની કે 
પોથી પંડિતો શું કરે છે, આજના સંદર્ભે અખાની વાણી 
સાંભળીએ - 
ખટદર્શન કરે વિખવાદ, મધ્યે માયા પોષે વાદ 
દાનેદયાશીલ કહેતા જાય, કો મંત્ર જાપ તીરથ મહિમાય 
અખા બાળકની પેરે થયું, બોર સાટે ઘરેણું ગ્યું (૩૮૩૭) 
માયાના પ્રભાવની વાત “અખેગીતા'માં અખાએ વિગતે 
કરી છે. માયાથી મોહિત થઈ મનુષ્ય જીવભાવે વર્તે છે, પોતાના 
સાચા સ્વરૂપને વિસારે પાડે છે. ઈન્દ્રિયના ભ્રામક આભાસી 
સુખો પાછળ દોટ મૂકે છે. માયાના મોહપાશમાં જીવ કેવો 
સપડાય છે તે અખો કસાઈ તથા ઘેટાના દષ્ટાંતથી સમજાવે છે. 
ઘેટો ખાટકી પર વિશ્વાસ રાખે છે અને પોતાના મરણને નિમંત્રણ 
આપે છે. એ જ રીતે જીવ પણ માયા પર વિશ્વાસ રાખી સંસારમાં 
ભટક્યા કરે છે. લોભ-મોહ એ માયાનાં રૂપો છે. (ઉમાશંકર 
જોષીએ. “અખેગીતા'ની પ્રસ્તાવનામાં નોંધ્યું છે કે જૈન આગમ 
સાહિત્યના ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના સાતમા અધ્યાયન (ઔરભ્રીય 
અધ્યયન)ની ગાથા ૧-૪માં ખાટકીને હાથે વધ પામતા બકરાની 
વાત વર્ણવાઈ છે.) માનવચિત્તમાં ઊઠતા સંકલ્મ-વિકલ્પો 
માયાના પુત્રો છે. સ્વર્ગની લાલચ, નર્કનો ડર બતાવી માયા 
કૂવાના રેંટની જેમ જીવને ફેરવે છે. કર્મ, તીર્થાટન, સમ્બન્ધો, 
પૂજાઅર્ચના, પંડિતાઈ, કવિપણું, વ્વવહારદક્ષતા, ઉદારતા, આ 
સૌ અખો કહે છે કે માયાની આરાધનાનાં પરિણામો છે. એ 
મોટી નટી છે, સમજી ન શકાય તેવી છે. એ અદશ્ય છે તેથી નથી 
એવા ભમમાં રહેવાનું નથી. અખાએ. માયાને ચિત્તશક્તિ, 
શૃન્યસ્વામિની ને પ્રકૃતિગ્પે ઓળખાવી છે. આ વિશ્વ સ્વયં 
માયાનું નાટક છે. માયામાંથી મુક્ત થવાનો એક જ માર્ગ છે 
પરબ્રહ્મની આરાધનાનો. 
જ્યમ અગ્નિને સંગે શીત વ્યાપે નહીં 
જોત દેખાડે ને ત્તિમિર ત્રાસે 


હટ્શ 


ત્યમ ગુરુ પ્રતાપે પરબ્રહ્મ ભેટીએ 
માયા રૂપિયું ઘેન નાસે 

અખો આમ તો શુદ્ધ આચરણ, કર્મની પ્રામાણિકતા, 
નૈતિક મૂલ્યોની ખેવના રાખનારો મર્મી કવિ છે. જીવનની 
નશ્વરતાનો સંબંધ એ પરમતત્ત્વ સાથે જોડે છે. જીવન ભલે 
નશ્વર પરન્તુ પરમતત્ત્વ સાથેનો સંબંધ શાશ્વત. સમાજ ને 
ધર્મની, ગુરુ ને વિધિવિધાનોની ટીકા કર્યા પછી, તંત્રો પર પ્રહાર 
કર્યા પછીવે અખા પાસે શ્રધ્ધાનું અધ્યાત્મ છે. ભંગુરતાનાં ચાર 
સર્જક પરિમાણ છે. પારૂલ રાઠોડે આ બાબતની નોંધ લીધી છે. 
શારી નાખે એવી ટીકા પછીયે કવિને મનુષ્ય માટે સમભાવ છે, 
કારૃણ્ય છે, નિસ્બત છે. એ ઈન્કારને નહીં પણ વિધેયાત્મકતાને 
પ્રમાણે છે અને એનું જ્ઞાન પ્રેમશૂન્ય નથી એ પારૂલ રાઠોડના 
વિધાન સાથે આપણે જરૂર સહમત થઈ શકીએ. અખાએ 
પોતાના સમયના નતાતધપલ્ને અનેક કેન્દ્રોથી તપાસ્યું છે, એને 
ચાદ્યું છે, છંછેડ્યું છે અને એની મીમાંસા કરી છે. ધર્મની સાથે 
કેટલાક અજ્ઞાનીઓ દ્વારા સાંકળવામાં આવેલા અપરાધભાવને, 
ભયને, મુક્તિને નામે, ભજનને નામે થતા નાચગાનની અખાએ 
તિર્યકતાથી નોંધ લીધી છે. પોતાના જમાનાની માંદગીને એ 
ઓળખે છે. જો કે આપણો જમાનો પણ રોગમુક્ત નથી તેનું 
સ્મરણ અખાનું વાચન આપણને વારંવાર કરાવે છે. એ એવો 
શિલ્પી છે જે પોતાનું ટાંકણું, યોગ્ય જગ્યાએ, યોગ્ય આકાર 
નિપજાવવા માટે સભાનતાથી વાપરે છે. નર્મ-મર્મ કટાક્ષનો 
આધાર લઈ, ઉપમા અને દષ્ટાંતોના વૈભવથી આપણા 
મનજળને એ ડહોળી નાખે છે. તત્ત્વજ્ઞાનની ભાષા અખામાં 
નવેસરથી મૂર્તતા પામે છે. એ મુક્ત મને, મોકળાશથી ભાષામાં 
હરીફરી શકે છે. એના ભાષા-્વૈભવનાં થોડાં દૃષ્ટાંતો જોઈએ : 
પાનેપોથે લખિયા હરિ, જેમ વેળુમાં ખાંડ વીખરી 
એનોહેખૂણે ખાંચરે, આ મુખોમુખ વાતો કરે 
ભાઈ ભક્તિ જેવી પંખણી, જેને જ્ઞાન વૈરાગ્ય બેઉ પાંખ છે. 
થડને ગ્રહો એમ સઘળા કહે, પણ ડાળ વિના ફળ ક્યાંથી લહે ? 
એકલું થડનું થડ જો હોત, તો કોણ કહેનાર ને કોણ આ જોત ? 
અખા ડાળપત્રપુષ્પફળ થડમાં, તેમ લીલા અવતાર નામ સર્વે 
અટકળમાં (9૩૫) 

અખાનાં શુંગારનાં પદોમાં નિરૂપાવેલા શૃુંગારને જયંત 
કોઠારી જ્ઞાનશૃંગાર કહે છે. 
જેહને જે વિના અધક્ષણ નવ સરે 
તેહને તે વિના કેમ ચાલે ? 
નિર્ગુણ સગુણ સંસાર સંભવ ટળ્યો 
ભામિનીએ ભોગવ્યો અભેદ ભર્તા 

આ પદનો જુઓ સંદર્ભ માણીએ - 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ : ૧૫ 


ભક્તિ ને સલામતીના બાહ્યસાધનો શોધનારા તરફ અખાનો 
તીદ્ર કયક્ષ, મરમાં હાસ્ય 2૦મા છે તો મુમુક્ષુઓ, મર્મીઓ, 
ટાગોર જેને મરમિયા કે સન્ધાની કહે છે એવા જ્ઞાની-ભક્તોને 
માટે 170107 એ ર્ટા્લ:ત્ત૦1 પણ બને છે અખો ફ્તક ને 
સાચા જ્ઞાની-ભક્તોનો ભેદ બરાબર જાણે છે 

અખાની રચનાઓમાં નિરંજન-નિર્ગુણ એવા પરમૃતત્ત્વ 
સાથે અભેદાનુભૂતિ સિદ્ધ કરવા જ્ઞાનસાધના પર ભાર મૂકવામા 
આવ્યો છે તો સાથે સાથે સગુણની ઉપાસના કે ભક્તિનો 
આત્યતિક નિપેધ પણ ક્યાય જોવા મળતો નથી. અખાને 
નિર્ગૂશધારાનો મહત્ત્તનો રચનાકાર ભલે કહીએ, પરન્તુ 
સગુણભક્તિનો મહિમા પણ અખો કરે જ છે મૂર્તિપૂજા, 
દેવસ્થાનો, તીર્થાટન, રૂઢિદાર્વ ધરાવતા વાત્રિક બુદ્ધિહીન 
કર્મકાંડો અને શાસ્ત્રવિધિઓ ઈત્યાદિની ડૃત્િમતાનો કૅ 
ગુલામીનો અત આવે એવી અખાની મહેચ્છા છે આ સદર્ભમા 
સુરેશ જોષીએ જજ્ઞાનમાર્ગી કાવધારા'ની ભૂમિકામા 
ક્ષિતિમોહન સેનનું બાઉલભક્તોની વાત કરતા નોધેલુ નિરીક્ષણ 
જોઈએ લહારના વેદને વિદાય કર્યા પછી જ અતરનો વેદ 
ઉદૂભાસિત થઈ ઊઠે જે આ અંતરવેદને માને પછી શાસ્ત્રનુ 
કોઈ પ્રયોજન રહે નહીં, પૂજા, રોજા, નિયમ વગેરે ભૂસાઈ જાય, 
જાતિ-વર્ણ વગેરેની ભેદબુદ્ધિનો અત એનુ નામ જ સહજ વેદ ' 

અખાની રચનાઓમા બ્રહ્મ સત્ય છે 'જગત મિઘ્યા છે, 
જીવ બ્રહ્મથી જુદો નથી' એ કંથનનુ અનેક ઉદાહરણો સાથે 
સતત અર્થઘટન થયા કરે છે તો સાથે સાથે ગૌડપાદાચર્યના 
અજાતિતાદના સસ્કાર અખાએ ઝીલ્યા છે તેનુ પણ આપણને 
સ્મરણ રહે છે પોતાને જ્યા અનિવાર્ય લાગ્યુ છે ત્યા 
પ્રેમલક્ષણાભક્તિને આતરિક અનિવાર્યતારૂપે સ્વીકારવામાં 
અખાને કોઈ બધન નડતુ નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે 
તત્ત્વજ્ઞાનનુ ધ્યેય અમૂર્તતા છે, કળાના જગત જેવુ એનું પણ 
એક આભાસી વિશ્વ છે પણ અમૂર્તને મૂર્ત રૂપે પ્રકાશમય 
કરવાનુ કામ કળા તથા અધ્યાત્મ કરે છે આ માટે ભાષાની 
જૂર્તાલકરેોજમ, કસ્‍્યકપરીકની ખયાક્સને. 
રચનાત્મક વિનિયોગ સર્જક કરે છે અખામા આવો ભાષાવૈભવ 
જ્ઞાનના આખા વિશ્વને મૂર્તતા આપે છે એમની રચનાઓને 
ઉપમાઓ, દૃષ્યાતો, રૂપકોની સાર્થ યોજના દ્વારા અમૂર્તતાનુ 
મૂર્તતામા ને માનવીય અનુભવમાં રૂપાંતર કરે છે બ્રહ્મ વિશેનું 
અખાનું દરેક કથન અનુભૂત્તિજન્ય છે આમ તો સગુણ તથા 
નિર્ગુણ બન્ને એક જ સત્તાના બે સ્વરૂપો છે “અનુભવ બિન્દુ'મા 
શરદઃ્છતુના વર્ણન દ્વારા બ્રહ્માનુભવનો આનદ અખો આ રીતે 
વર્ણવે છે 
જ્યારે પ્રગટ્યું અનુભવ અંગ, ત્યારે ફરિયા સઘળા રંગ (૪ ૨૫) 

હ્નઠતુનો હંવો પ્રકાશ ત્યારે નિર્મળ જળ આકાશ (૪ ૨૬) 


- ૨૦૦૮ 1૧૪ 





અખૌ ભલે કહે 
'અમે રમ એવો ઓળખ્યો, જે કાગળમશે ન જાવે લૂખ્વો' 

છત્તા, અખાની આ વાતને આપણે ભાષાથી જ 
આત્મસાત્‌ કરીએ છીએ. એ તો કહેશે *અખા હરિ તેના, 
જેની સાચી પ્રીત' (9૧૭) અથવા તો “તત્તદર્શીને એમ જાણે 
દેહભાવ, વહે પણ વળગે નહીં (અખેગીતા) અહીં “હેવું ને 
“તળગવુ' બન્નેના વિવેકપૂર્ણ અર્થસકેતોને સહદયોને 
સમજાવવાના ન હોય, અખાને મન સદ્વિચાર તે સાચી ભક્તિ 
છે બાકી “સદ્દવિચાર વિના કરે જે ઘણું, પણ ધૂળ ઉપર અખા 
લીપર્ણું' તેથી જ કહે છે - “સર્વ સુખની સીમા છે જ્ઞાન.' તો સાથે 
સાથે એ. સભાનપણે આલેખે પણ છે કે જ્ઞાનીના નૌહે 
ટોળટોળ.' એના 'સગુણભ ક્તિ અંગ'ખા એકં છપ્યામા સખો 
કહે છે “પણ શાન તો છે આવમસૂઝ, અખ! અનુંભર હોય હો 
બૂઝ ' અહીં જ્ઞાનનો અર્થ “તત્ત્વનું ટૂંપણુ નથી', શુષ્ઠ જ્ઞાનને તો 
અખો વડળમૂટઢ સાથે સરખાવે છે અને જુદા જૂદા મતોના વાડા 
બનાવી તેમાં અટવાતા ખટદર્શનના વિર્તડામાં રાચતા અને 
પોતાનો મત જ સાચો એવા મિઘ્યાભિમાનનુ જાતે જ ગૌરવ 
કરતા જડમતવાદીઓના ઝઘડાઓને અખો અંધારા કૂવાની 
ઉપમા આપે છે અખાને મન સાચુ સાધન શૂધ્ધ વિચાર છે 
પરંતુ આ શુધ્ધ વિચારને આત્મસાત્‌ કરવો સહેલી નથી. 
માયાનાપ્રપચો પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિમા અનેક અંતરાયો ઊભા કરે 
છે 
માયા છે મહામોટી જાળ, પાસે કોરે ઊભો કાળ 
તિશ્વ સકળ એ ઢોળે મળે, માંહે પેઠું તે નવ નીકળે 
અખા જેને સદ્ગુરુની દયા, તો ઝીણા થઈ નીસરી ગયા (૭૪૯) 
અથવાત્તો 
અનેક રૂપે માયા રમે, ત્યાં જેવી જ્યાં જેવું ગમે 
વળી જો કોઈને શાન ઊપજે તો શાની થઈને ભેળી ભજે 

પ્રશ્ર તો એ છે કે આ પરબ્રહમના સ્તરે રહી આપણા 
અનુભવો તિશે કયા પ્રકારની જાતસફાઈ આપવી ? માયા પણ 
બ્રિજ લણ છે અર જીય અરે પ એડમીજતદરેક. 
વિના સ્વતંત્રપણે રહી શકતા નથી. પરન્તુ માનવી પુરુષાર્થ છે 
એ અનેક અતરાયો દૂર કરી તરી જવાની હઠ પકડે છે 
માનવીની જ્ઞાનની સાચી તરસ કે પરમતત્ત્ત માટેની લગની 
પ્રામાણિક હશે તો સમગ્ર બ્રહ્માડમાં સમરસ બ્રહ્મને ત્તે 
અનુભવશે. આથી અગોચર-ગોચર, જીવનું જીવપણું અને 
ઈશ્વરનું ઈશ્વરપણુ જશે. દૈત માત્ર અટવૈતમા ઓગળી જશે. જો કે 
આ સહેલુ નથી. વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદીના મતવ્ય અનુસાર, કારજ 
કે અજ્ઞાન અને માયા હમેશા કિયાશીલ રહે છે આ બન્ને વૃત્તિ 
તથા વવહારને અળગા રાખે છે સંસારનો ત્યાગ કરી માણસ 
સાધુ થાય, ભગત થાય, જગલમા જાય, મઠ કે આશ્રમો સ્થાપે, 


ઈદ 


શિષ્યો કે અનુયાયીઓના સાથે ટોળાં રાખે, પૂજાપાઠનો, 
કર્મકાંડનો આચારવિચારોનો ઠઠારો રચે, ખરેખર તો આ 
કહેવાતા સાધુ-સંતોએ. સંસાર ત્યાગ કર્યો નથી. માયાએ નવા 
રૂપરંગ સાથે એનો પીછો કર્યો છે. આપણે જોઈએ છીએ કે આ 
સાધુ સંતો ટીવીની ચેનલોમાં જ્ઞાન-ઉપદેશની, ધર્મગ્રંથોની કટાક્ષ, 
ઉપદેશ, ગીત-ગઝલના સંદર્ભ વિનાના ટુકડા ઉપાડી કહેવાતા 
ભક્તજનોનું મનોરંજન કરે છે. વ્વહાર જીવનમાં ભ્રષ્ટ, 
અનૈતિક કામો કરનારા પણ એમના ભક્તો બને છે. આ બધા 
એક ભ્રમમાં જીવી રહ્યા છે કે એમનો માર્ગ તો મોક્ષનો છે, 
પરન્તુ આ બધા માયાએ. રચેલી આત્મવંચનામાં ફસાતા રહે છે. 
કોઈને સત્ય કે જ્ઞાન મળતાં નથી. સત્ય ને જ્ઞાન મેળવવા માટે 
રોજ રોજ પરીક્ષા આપવાની હોય છે. પરન્તુ કહેવાતા જ્ઞાની કે 
પોથી પંડિતો શું કરે છે, આજના સંદર્ભે અખાની વાણી 
સાંભળીએ - 
ખટદર્શન કરે વિખવાદ, મધ્યે માયા પોષે વાદ 
દાનદયાશીલ કહેતા જાય, કો મંત્ર જાપ તીરથ મહિમાય 
અખા બાળકની પેરે થયું, બોર સાટે ઘરેણું ગયું (૩૮૩) 
માયાના પ્રભાવની વાત “અખેગીતા'માં અખાએ વિગતે 
કરી છે. માયાથી મોહિત થઈ મનુષ્ય જીવભાવે વર્તે છે, પોતાના 
સાચા સ્વરૂપને વિસારે પાડે છે. ઈન્દ્રિયના ભ્રામક આભાસી 
સુખો પાછળ દોટ મૂકે છે. માયાના મોહપાશમાં જીવ કેવો 
સપડાય છે તે અખો કસાઈ તથા ઘેટાના દષ્ટાંતથી સમજાવે છે. 
ઘેટો ખાટકી પર વિશ્વાસ રાખે છે અને પોતાના મરણને નિમંત્રણ 
આપે છે. એ જ રીતે જીવ પણ માયા પર વિશ્વાસ રાખી સંસારમાં 
ભટક્યા કરે છે. લોભ-મોહ એ માયાનાં રૂપો છે. (ઉમાશંકર 
જોષીએ. “અખેગીતા'ની પ્રસ્તાવનામાં નોંધ્યું છે કે જૈન આગમ 
સાહિત્યના ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના સાતમા અધ્યાયન (ઔરભરીય 
અધ્યયન)ની ગાથા ૧-૪માં ખાટકીને હાથે વધ પામતા બકરાની 
વાત વર્ણવાઈ છે.) માનવચિત્તમાં ઊઠતા સંકલ્પ-વિકલ્પો 
માયાના પુત્રો છે. સ્વર્ગની લાલચ, નર્કનો ડર બતાવી માયા 
કૂવાના રેંટની જેમ જીવને ફેરવે છે. કર્મ, તીર્થાટન, સમ્બન્ધો, 
પૂજાઅર્ચના, પંડિતાઈ, કવિપણું, વ્યવહારદક્ષતા, ઉદારતા, આ 
સૌ અખો કહે છે કે માયાની આચાધનાનાં પરિણામો છે. એ 
મોટી નટી છે, સમજી ન શકાય તેવી છે. એ અદશ્ય છે તેથી નથી 
એવા ભ્રમમાં રહેવાનું નથી. અખાએ માયાને ચિત્તશક્તિ, 
શૂન્યસ્વામિની ને પ્રફૃતિરૂપે ઓળખાવી છે. આ વિશ્વ સ્વયં 
માયાનું નાટક છે. માયામાંથી મુક્ત થવાનો એક જ માર્ગ છે 
પરબરહ્મની આરાધનાનો. 
જ્યમ અગ્નિને સંગે શીત વ્યાપે નહીં 
જોત દેખાડે ને તિમિર ત્રાસે 


ડડ. ઈઝ 


ત્યમ ગુરુપ્રતાપે પરબ્રહ્મ ભેટીએ 
માયા રૂપિયું ઘેન નાસે 

અખો આમ તો શુદ્ધ આચરણ, કર્મની પ્રામાણિકતા, 
નૈતિક મૂલ્યોની ખેવના રાખનારો મર્મી ડવિ છે. જીવનની 
નશ્વરતાનો સંબંધ એ પરમતત્ત્વ સાથે જોડે છે. જીતન ભલે 
નશ્વર પરન્તુ પરમતત્ત્વ સાથેનો સંબંધ શાશ્વત. સમાજ ને 
ધર્મની, ગુર ને વિધિવિધાનોની ટીકા કર્યા પછી, તંત્રો પર પ્રહાર 
કર્યા પછીયે અખા પાસે શ્રધ્ધાનું અધ્યાત્મ છે. ભંગુરતાનાં ચાર 
સર્જક પરિમાણ છે. પારૂલ રાઠોડે આ બાબતની નોંધ લીધી છે. 
શારી નાખે એવી ટીકા પછીયે કવિને મનુષ્ય માટે સમભાવ છે, 
કારુણ્ય છે, નિસ્બત છે. એ ઈન્કારને નહીં પણ વિધેયાત્મડતાને 
પ્રમાણે છે અને એનું જ્ઞાન પ્રેમશૂન્ય નથી એ પારૂલ રાઠોડના 
વિધાન સાથે આપણે જરૂર સહમત થઈ શકીએ. અખાએ 
પોતાના સમયના ત્ત્વાતતતપંપ્લ્ને અનેક કેન્દ્રોથી તપાસ્યું છે, એને 
ચાદ્યું છે, છંછેડ્યું છે અને એની મીમાંસા કરી છે. ધર્મની સાથે 
કેટલાક અજ્ઞાનીઓ દ્વારા સાંકળવામાં આવેલા અપરાધભાવને, 
ભયને, મુક્તિને નામે, ભજનને નામે થતા નાચગાનની અખાએ 
તિર્યકતાથી નોંધ લીધી છે. પોતાના જમાનાની માંદગીને એ 
ઓળખે છે. જો કે આપણો જમાનો પણ રોગમુક્ત નથી તેનું 
સ્મરણ અખાનું વાચન આપણને વારંવાર કરાવે છે. એ એવો 
શિલ્પી છે જે પોતાનું ટાંકણું, યોગ્ય જગ્યાએ, યોગ્ય આકાર 
નિપજાવવા માટે સભાનતાથી વાપરે છે. નર્મ-મર્મ કટક્ષનો 
આધાર લઈ, ઉપમા અને દસષ્ટાંતોના વૈભવધી આપણા 
મનજળને એ. ડહોળી નાખે છે. તત્ત્વજ્ઞાનની ભાષા અખામાં 
નવેસરથી મૂર્તતા પામે છે. એ મુક્ત મને, મોકળાશથી ભાપામાં 
હરીફરી શકે છે. એના ભાષા-વૈભવનાં યોડાં દૃષ્ટાંતો જોઈએ : 
પાનેપોથે લખિયા હરિ, જેમ વેળુમાં ખાંડ વીખરી 
એનોહેખૂણે ખાંચરે, આ મુખોમુખ વાતો કરે 
ભાઈભક્તિ જેવી પંખણી, જેને જ્ઞાન વૈરાગ્ય બેઉ પાંખ છે. 
થૂડને ગ્રહો એમ સઘળા કહે, પણ ડાળ વિના ફળ ક્યાંથી લહે ? 
એકલું થડનું થડ જો હોત, તો કોણ કહેનાર ને કોણ આ જોત ? 
અખા ડાળપત્રપુષ્પફળ થડમાં, તેમ લીલા અવતાર નામ્‌ સર્વે 
અટકળમાં (૭૩૫) 

અખાનાં શૃંગારનાં પદોમાં નિરૂપાવેલા શુંગારને જયંત 
કોઠારી જ્ઞાનશૃંગાર ડહે છે. 
જેહને જે વિના અધક્ષણ નવ સરે 
તેહને તે વિના કેમ ચાલે ? 
નિર્ગુન્ન સગુણ સંસાર સંભવ ટળ્યો 
ભામિનીએ ભોગવ્યો અભેદ ભર્તા 

આ પદનો જુઓ સંદર્ભ માણીએ - 


ય રો 
આગસ્ટ ૨૦ 


શં શાં રૂપ વખાણું સંતો રે શાં શાં રૂપ તખાણું 
ચંદા ને સૂરજ વિના મારે વાવું છે વહાણ 
વિના રે વાદળ વીજળી, જળ સાગર ભર્યું 
ત્યાં હંસરાજ ક્રીડા કરે, ચાંચે મોતીરડું ધરિયું 

અખાની લયાન્વિત તેજસ્વી વાણી, સદર્ભયોતક 
શબ્દયોજના, ચિત્રો સર્જરાની શક્તિ, એમની સામર્થ્ય ને 
સૌદર્યથી ઓપતી ઉપમાઓ ને ઉક્તિઓ, સૂત્રાત્મક માર્મિક 
ભાષાવૈભત ડતિત્તામાં ઓગળી જતી જ્ઞાનસામગ્રી ને તેનુ 
રૂપાતર, તે જ્ઞાની છે કે કતિ એવા બર્થ વિવાદને એની ભાષા ને 
કાભત્વ ગાઠતું નથી. કવિની રીતે એ આપણા હોવા વિશે, 
અહીંની આપણી હયાતી વિશે જ્ઞાનાત્મક ભૂમિકા સ્વીકારી 
કેટલાયે પ્રશ્નો પૂછે છે ખરો. પણ જ્ઞાન આગળ કહ્યુ એ પ્રમાણે 
અખાની કવિતાની સામગ્રી છે પ્રેમાનદ તથા અખામા આપણી 
ચેતનાને, આપણા ઇલત્તઠ્ને જે સ્પર્શે છે તે તો એમનાં 
ભાષાવૈભવના રસસ્થાનો. 

અખાની અણખૂટ ભાષા સમૃદ્ધેના અનેક ઉદાહરણો 
અખાના છપ્પા તથા અખેગીતા'માથી નોંધી શકાય, નવ 
દીસે તેને સત્ય જાણ, દીરો તેનો નાશ પ્રમાણ એવુ કહેનાર 
અખાને જ્યત કોઠારીએ અક્ષયરસનો કવિ કહ્યો છે તો 
ઉમાશકર જોશી અખો એક અધ્યયન મા એના કવિત્વને જ 
અક્ષયરસ કહે છે આ કવિ ભલે કવિપદ કે ભાષાને ભગુર 
ગણત્તો હોય પણ એ જ ભાષાનો અદભૂત પુષ્પવત્‌ ભાષા 
ચમત્કાર એ આ રીતે સર્જે છે 
શબ્દ કેરો શઢ નવ થાય, આકાશ તો ક્યમ તોળ્યું જાય ! 
પશુ મૂઓ કો ભૂત ન થાય, માણસ અખા અવગત્ય કહેવાય. 
કર્યા અવસર પામવો વળી, મોતી વેહે પરોવા વીજળી ? 
નગ્‌ દીસે બ્હારે કોરડા, માંહી ભર્યા જળના ઓરડા ! 

આપણે કહી શકીએ કે જ્ઞાનમીમાસા અને 
અસ્તિત્વમીમાંસાનો સમન્વય અખાની રચનાઓમા જોવા મળે 
છે અખો ક્રાતિકારી અને ક્રાન્તદ્રષ્ટા કવિ છે એ આપણને દુઃખ 
અને આર્નદ બન્નેનો એક સાથે અનુભવ કરાવે છે આપજ્ઞા 
વિસરાયેલા જ્ઞાન સાથે એ નવેસરથી સબંધ સ્થાપે છે તો સાથે 
સાથે ભાષાની સર્જનાત્મક શક્તિ દ્વારા સ્વ-ભાષા અને સ્વ 
ઓળખ પાસે આપણને અખો લઈ જાય છે સ્વ-સાથેના, 
સ્વભાષાની નવી ઓળખ માટે આપણે આપણી અંદરના ઘણા 
તત્તતોને મારવા પડશે તો જ અખાની કવિતા દ્રારા આપણી 
શોધની યાત્રાની ભૂમિ ૫૨ આપણે ફરીથી, જુદી સમજ સાથે, 
અસ્મિતા ને ઓળખની, સ્વકેન્ટ્રી, શેમેન્ટીક ને અન્યની 
અવગણના કરી સતની ર્યાપના કરતી અસહિષ્ણુતાભરી, જડ 
અંધ મમતને ઓગાળી શકીશું આ માટે એક સાથે ઘણાં મરણો 


૨૦૦૮ 1૧૬ 





માટે આપણે તૈયાર રહેવુ પડશે. એક જર્મન કતિ એન્જલસ 
સિલૈસસ (41છૂલપક 3125105)ની પક્તિનું આ સંદર્ભમાં 
સ્મરણ થાય છે 

1૫0601 છુ ઊળ્લ્ડ પ્ર01001 તે)ાટ 

(૪૦ 11715 1 1૯ 1૫7ત11ક ઇઉ 110 (0? ॥ણા, 
21૫51 તૌ ટ 

11017 તૈ૦ 011 111114. પળપ1૦૫! તલત 

10 1પ ઊડ ૦૫ 1 હિ જે 

આ મરણ લૌકિક નઘી, આપણામાં જીવતું, શારી 
નાખતું, આપણને બાધતુ, સમાધાનો કરાવતુ, વિદ્રોહીનો સ્વાંગ 
રચાવત્‌ુ, બનાવટી ગુરુઓ, ચોકલેટી શિંતકો, તાંનિકો, 
જ્યોતિષીઓથી ડરાવતુ મરણ છે જો કે સતો આપણા વતી 
ઘણા મરણોને જીવે છે તેથી હસતા રમતા હરિમાં ભળી જનાર 
અખા જેવા કવિ જ કહી શકે કે “મૃત્યુ નામ પરપોટો મરે અને 

નવ દીસે તેને સત્ય જાણ માટે જ એની એક પક્ષનું 

સભાનતાથી પુનરાવર્તન કરી અટર્કું મરતા પહેલા જાતે મરી, 
પછી. જે રહેશે તે હરિ, 

મુખ્ય મુખ્ય સંદર્ભો 

૧ અખો એક અધ્યયન ઉમાશકર જોશી 

૨ મધ્યકાલીન જ્ઞાનમાર્ગી કાવ્યધારાની ભૂમિકા 
સુરેશ જોષી 

૩ અનુકમ જયત કોઠારી 

૪ અખેગીતા સપાદન ઉમાશકર જોશી, રમણલાલ 
જોશી 

પ. ભગુરતાના ચાર સર્જક પરિમાણ પારૂલ રાઠોડ 

૬ ગુજરાતી સાહિત્ય (મધ્યકાલીન) અનતરાય રાવળ 

૭ અખો નર્મદાશકર દેવશકર મહેતા 

૮ અખાના છપા ઉમાશકર જોશી 

૮ ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈતિહાસ ત્રથ ર સપાદકો 
ઉમાશકર જોશી, અનતરાય રાવળ અને વશવત શુકલ 

૧૦ ગુરુ થા તારો તું જ સપાદકો પ્રીતિ શાહ, પ્રા. 
દક્ષા માવદિવા 

૧૧ અનુભવબિન્દુ ભૂપેન્દ્ર ત્રિવેદી 

૧૨ અખો ભૂષેન્દ્ર ત્રિવેદી 

૧૩ અખો એક સ્વાધ્યાય રમણલાલ પાઠક 

૧૪ અખેગીતા વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી, વ્રજરાય દેસાઇ 

(જરાતી સાહિત્ય પરિષદ અને શ્રીમદ રાજ્ચદ્ર 
આશ્રમ, ધરમપુર દ્વારા આયોજિત. સગોષ્ઠી કવિતા અને 
દર્શન'મા તા. ૧ ૧૨ ૨૦૦૭ના રોજ વંચાયુ, તે થોડા સુધારા 


વધાર સાથે). 
થિ 


હ્ટ્ણ 


નાગદમન : થોડાક અર્થસંકેતો “કૃષ્ણે કાળી નાગ નાથિયો' 


જળ કમળ છાંડી જાને બાળા, 
સ્વામી અમારો જાગશે, 
જાગશે તને મારશે. 
મને બાળહત્યા લાગશે. ત્૧ 
કહે રે બાળક તું મારગ ભૂલ્યો 
કે તારા વેરીએ વળાવિયો, 
નિશ્ષે તારો કાળ જ ખૂટયો 
અહીંયાં તે શીદ આવિયો. ત્ર 
નથી નાગણ હું મારગ ભૂલ્યો 
કે મારા વેરીએ વળાવિયો, 
મથુરા નગરીમાં જુગટું રમતાં 
નાગનું શીશ હારિયો. ત્ઝ 
રંગે રૂડો, રૂપે પૂરો. 
દીસંતો કોડિલો કોડામણો, 
તારી માતાએ. કેટલા જન્મ્યા 
તેમાં તું અળખામણો. ન્૪ 
મારી માતાએ બેઉ જન્મ્યા, 
તેમાં હું નટવર નાનડો, 
જગાડ તારા નાગને, 
મારુંનામકૃષ્ણ કહાનડો. તપ 
લાખ સવાનો. મારો હાર આપું, 
આપું રે તુજને દોરિયો, 
એટલું મારા નાગથી છાનું 
આપું તુજને ચોરીઓ. ન્વ 
નરસિંહ મહેતાનું આ કાવ્ય આજથી છ દાયકા પૂર્વે 
કિશોર વયે અમને શાળામાં મોઢે કરાવવામાં આવતું અને 
વર્ગખંડમાં અમે એ કાવ્ય વારાફરતી રાગપૂર્વક ગાતા. 
પચીસેક વર્ષ પૂર્વ નરસૈયાની કેટલીક પસંદ કરેલી 
રચનાઓના ઓડિયો રેકોર્ડીગનો (૧૬ જાન્યુઆરી ૧૯૮૨ના 
રોજ) મુંબઈ ખાતે આમંત્રિતો સમક્ષ એક કાર્યક્રમ રખાયો 
હતો. એમાં હરીન્દ્ર દવે અધ્યક્ષ સ્થાને હતા. ગાયક કલાકારો 
હતાં કૌમુદી મુનશી, રાજુલ મહેતા, ઉદય મઝુમદાર, નરેન્દ્ર 


લ્ટ્શ 


માવજી કે. સાવલા 


શું કરું નાગણ હાર તારો ? 

શું કરું તારો દોરિયો ? 
શાને કાજેનાગણ તારે, 

કરવી ઘરમાં ચોરીઓ. ત્૭ 
ચરણ ચાંપી મૂછ મરડી, 

નાગણે નાગ જગાડિયો, 
“ઊઠોને બળવંત !કોઈ 

બારણે બાળક આતિયો.”' 2૮ 
બેઉ બળિયા બાથે વળગ્યા, 

કૃષ્ણે કાળીનાગ નાથિયો, 
સહસ્ત્ર ફેણા ફંફવે જેમ, 

ગગન ગાજે હાથિયો. ટ્લ 
નાગણ સૌ વિલાપ કરે જે 

નાગને બહુ દુઃખ આપશે, 
મથુરા નગરીમાં લઈ જશે. 

પછી નાગનું શીશ કાપશે. 
બેઉ કર જોડી વિનવે સ્વામી, 

મૂકો અમારા કંથને, 
અમે અપરાધી કાંઈ ન સમજ્યાં 

ન ઓળખ્યા ભગવંતને. 
થાળ ભરી શગ મોતીડે 

શ્રી કૃષ્ણને રે વધાવિયો, 
નરસૈયાના નાથ પાસેથી 

નાગણે નાગ છોડાવિયો. 


“૧૦ 


૨૧૧ 


૦૧૨ 


ઠકકર, ખ્યાતિ દેસાઈ, ઈલા રીડાણી અને રક્ષા રીંડાણી, 
રચનાઓને સ્વરબદ્ધ કરનાર હતા નિનુ મઝુમદાર. આમાં 
નરસૈંયાની કુલ્લે ૧૬ રચનાઓ છે. આ આખા કાર્યક્રમનું 
સંકલન-આયોજન શૈલા વ્યાસ અને જ્યેન્દ્ર વ્યાસનું હતું. 
પ્રત્યેક રચનાના ગાયન પછી એ રચના વિશે હરીન્દ્ર દવેનો ટૂંકો 
રસાસ્વાદ એમાં સામેલ હતો. નેવું મિનિટની આ ઓડિયો 
કેસેટ રીલીઝ કરવામાં આવી. એને શીર્ષક આપવામાં આવ્યું 
છે “નરસૈયો ભકત હરિનો.” એ અરસામાં જ એક મિત્રે મારું 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ : ૧૭ 


ધ્યાન દોરતા તરત મેં આ કેસેટ મેળવી લીધી. 
પચીસ વર્ષના આ સમયગાળા દરમિયાન મેં આ કેસેટ 
ત્રણસો-ચારસો વખત સાભળી છે - આજેપણ સાભળતો રહું 
છુ પચાસ સો મિત્રોને પણ એનો લાભ મળ્યો હશે. મારાં 
પત્ની (સાકરબેન) ચુસ્ત જૈન શ્રાવિકા, છતા કયારેક મનેખાસ 
કહે 'નરરૈયાની કેસેટ મૂકો.” 
પાચેક વર્ષથી નરસિંહ મહેતાની આ રચના (જળ 
કમળ છાડી. ) સદર્ભે થોડાંક અર્થઘટનો અને અર્થસકેતો 
માસરમનમા ઘુમરાતા રહ્યા છે ત્રણેક વર્ષપૂર્વેમારા નાટયકર્મા 
મિત્ર શ્રી ચીનિયારાને મારા આવા અર્થઘટનોની વાત ડરીત્ો હુ 
આ અંગે વિસ્તારથી કંઈ લખુ એવી ઉત્કટ જિસાસા એમણે 
દર્શાવી. કશા પણ નિર્ધારિત લક્ષ્ય કે કંમ વગર અહીં આવુ 
થોડુક કહેતાનો ઉપ્ડમ્‌ છે 
ગોપીઓ વમુના કિનારે રોજપાણી ભરવા જાય છે ત્યા 
કુપ્ણનો કાકરીરાળો - ગોપી તર્તાહરણ જેવા પ્રસગોના 
કથાનકો તો વાચવા મળતા જ રહે છે યમુના નદીમા 
કાળીનાગના ભયથી ગોપીઓ હમેશા ડરતી રહે છે એટલે 
પોતાને આ ભયથી મુકત કરવા તેઓ કૃષ્ઝને વિનવે છે કૃષ્ણ 
યમુના નદીના પાતાળમાં પહોંચી નાગને પડકારે છે એની 
સાથે લડે છે વિજ્ય મેળવે છે આ કથાનક આસપાસ 
નરસિંહની આ રચના પ્રથમ નજરે તોપપચતત્રની કથાઓની 
જેમ આબાલવૃદ્ધ સૌને રજિત કરનારી છે 
આ કથાનકમા નાગનું પ્રતીક ઘણુ સૂચક છે આપણી 
કેટલીક પુરાણ કથાઓમાં પણ નાગને કામ-વાસનાનુ પ્રતીક 
માનવામાં આવ્યુ છે આજના મનોવિજ્ઞાનમાં પણ નાગને. 
કામ-વાસનાનુંપ્રતીક -ખાસ કરીને સ્વખ સબધી સિધ્ધાતોર્મા 
ગણવામા આવ્યુ છે કોમને જીતવો અત્યત કઠિન હોય છે, 
એટલે નરરૈયાએ અહીં નાગને નાથવા માટે બંસી નહિ પરતુ 
કૃષ્ણને નાગ સાથે મલ્લયુધ્ધ કરતા દર્શાવ્યા છે 
ગોપીઓ કૃષ્ણ પ્રેમમા ગાંડીતુર છે દૂરથી કૃષ્ણની 
બસીનો સ્વર સાભળતા જ તેઓ પોતાના બાળકો - પતિ - 
સાસુ વગેરેને મૂકીને કૃષ્ણને મળવા દોડી જાય છે, ચુલા ૫૨ 
ચડાવેલ એમની રસોઈ પણ એમને એમ રહી જાય. 
ગૌપીઓનો આ કૃષ્ણ પ્રેમ શુ ખરેખર માત્ર આધ્યાત્મિક પ્રેમ 


“ગસ્ટ ર૦૦૮ ૧૮ 





છે? આપ્રશ્રના ઉત્તર માટે આપણે શ્રીમદ્‌ ભાગવતના ૩૧મા 
અધ્યાયમાના ગોપીગીતના કુલ્લે ૧૯ શ્લોકોમાથી શ્લોક 
કંમાક ૭,૧૩,૧૭, અને. ૧૯ માત્ર ગદ્ય અનુવાદ રૂપે અહીં 
જોઈએ 

“તમારા જે ચરણકમળથી શરણે આવનારનાં પાપ 
નાશ પામે છે, ગાયો અને વાછરડાઓની પાછળ પાછળ 
જનારા જેચરણો પર કાલિયા નાગની ફેણનાં નિશાન છે તે 
ચરણો અમારા સ્તન પર સ્થાપીને હે કૃષ્ણ, તમે અમારી 
કામવાસનાને નષ્ટ કરો.” (3) 

* પ્રિય સ્વજનોની કામના પૂરી કરનાર, લક્ષ્મી વડે 
અર્ચિત, ધરતીની શોભારૂપ, સ્મરણ કરવા યોગ્ય અને 
શાતાદાયક એવા તમારા ચરણ કમળ, હે નાથ,અમારરાં સ્તન 
પરસ્થાપિત્‌ કરીને અમારી,બથાને નષ્ટ કરો, ઇ' (૧૨) 

“આપની રહસ્યપૂર્ણ ગૂઢ સાકેતિક વાણી કામને 
ઉત્પન્ન કરનાર હોઈ મોહિત કરે છે હાસ્યયુકત્ત મૂખ પણ 
મોહક છે, આપર્નું આમ પ્રેમપૂર્વક જોવાનું પણ મોહકારક છે, 
વળી, લક્ષ્મીના નિવાસરૂપ આપનુ વિશાળ વક્ષસ્યળ જોતાં 
સ્પૃહાથી અમારુમન આસકત થાય છે ” (૧૭) 

જે ચરણકમળ વડે આપ જગલમા વિચરો છો ત્યા 
ઝીણી ધારદાર કંકરીઓ થકી આપના ચરણને જે કષ્ટ થતું 
હશે, તે આપના માટેજગ્રાણ ધારણ કરનાર અમારુમન જાણે 
છે, માટે જ ઉત્તમ કમળ પુષ્પ સમાન આપના કોમળ ચરણ 
અમારા કઠણ સ્તન પર ધીમે ધીમે, ડરતા ડરતા ધારણ કરીએ 
છીએ.'' (૧૯) 

ભાગવતકાર અહીં આમ સ્પષ્ટરીતે સૂચિત કરે છે કે 
ગોપીએનુઆ આકર્ષણ આપ્રેમ, દુન્યવી કામલસનાપ્રેરિત 
પણ હતો, સાથોસાથ આ શ્હોકો પરથી એવું પણ સૂચિત થાય 
છે કે ગોપીઓથી ડૃષ્ણનુ દિવ્ય સ્વરૂપ ભગવદ્‌ સ્વરૂપ સાવ 
અજાણ્યુ નહોતું. એટલે જ તેઓ પોતાની કામવાસનાનું દમન 
કરવા કૃષ્ણને આમ કહી શકે છે, અર્થત્‌ અહીં “નાગદમન નો 
અર્થસકેત છે ગોપીઓની કામવાસનાનું દમન. 

પ્રસિદ્ધ નાટયકર્મી ગિરીશ કંનડિના નાટક 
“ાગમડલ'ને ભારે પ્રસિધ્ધિ મળી છે આ નાટકનું કથાનક 
પણ આવી જરીતે નાગનું સેકસનાપ્રતીક રૂપે, કળાત્મક રીતે 


છટ 


પ્રયોજાયું છે. નાટકના કથાનકના થોડાક અંશો આ સંદર્ભે 
નીચે મુજબ છે : 

“રનીનો પતિ અપન્ના દરરોજ દિવસે જ ઘરમાં આવે 
છે, ખાવાનું ખાઈ લે છે અને તરત જ બહારથી તાળું મારી 
જતો રહે છે. આથી રાની વથિત છે. કુરુદવ્તાને નવાઈ લાગી 
કે રાનીને તેના પતિએ. હજુ સુધી કુંવારી રાખી છે. કુરુદવ્વા 
રાનીને એક મૂળિયું આપતાં કહે છે કે “અપન્ના જ્યારે આ 
મૂળિયું ભેળવેલ રસોઈ ખાઈ લેશે પછી તે રાનીના પ્રેમમાં 
દીવાનો થઈ જરો ! 

“સવારમાં અપન્ના પાછો આવ્યો ત્યારે રાનીએ તેના 
માટેસાંભાર બનાવ્યો. તેમાં મૂળિયું વાટીને નાખ્યું અને તરત જ 
એક ધડાકો થયો, સાંભાર લાલચોળ બની ગયો, રાની 
ગભરાઈ ગઈ અને સાંભારને આંગણામાંના ખૂણામાં વૃક્ષના 
મૂળમાં નાખી દીધો. અપન્નાને આની ખબર ન પડી. 
રાફડામાંથી એક નાગ બહાર આવ્યો. રાનીને જોઈ તેની 
પાછળ આવ્યો અને વૃક્ષ નીચે ઊભો રહ્યો. તે રાનીને જોતો 
રહ્યો. અપન્ના ખાવાનું તૈયાર ન હોવાથી ગુસ્સે થઈ રાનીને 
એક ધોલ મારી બારણે તાળું લગાવી રવાના થયો. એ. ચ્રતે નાગ 
ઘરમાં દાખલ થયો. રાનીને એકીટશે જોવા લાગ્યો અને 
અપન્નાનું રૂપ ધરી તે રાનીનેગ્રેમ કરવા લાગ્યો. 

નરસૈયાની આ રચનામાંની કેટલીક પંક્તિઓ જે 
નાગદમનના નામે કામદહનને સૂચિત કરે છે તે આ મુજબ 
નોધી શકાયઃ 

૧) “સ્વામી અમારો જાગશે, જાગશે તને મારશે... 

ર) “જગાડ તારા નાગને મારું નામ કૃષ્ણ કહાનડો...” 

૩) “મથુરા નગરીમાં લઈ જશે પછી નાગનું શીશ 
કાપશે...” 

૪) “સહસ્ત્ર ફેણા ફૂંફવે, જેમ ગગન ગાજે હાથિયો...' 
અહીં કામનો ફૂંફાડો અને “ગગન ગાજે' શબ્દોમાં કામની 
અજેયતા અને વાપકતા સૂચિત થાય છે. 

૫) “અમે અપરાધી કાંઈ ન સમજયાં, ન ઓળખ્યા 
ભગવંતને...' (નાગણના ઉદ્દગાર ગોપીઓના મુખે ગણી 
શકાય.) 

૬) “નરસૈંયાના નાથ પાસેથી, નાગણે નાગ 
છોડાવિયો...' આ રચનામાં નાગણનું પાત્ર એકાધિક પાઠ 


બ્ટ્શ 





ભજવતું દેખાય છે. ક્યાંક એ ગોપીઓની પ્રવક્તા બને છે તો. 
વળી કયાંક પતિભકત ગૃહિણી તરીકે છે. “જાગશે તને 
મારશે' માં પુત્રવત્સલ માતાનું રૂપ પણ નાગણમાં જોવા મળે 
છે. 

કૃષ્ણના નામ સાથે બંસી જોડાયેલી છે અને ગોપીઓ 
પણ એ બંસીનાદની જ ઘેલી હતી. પરંતુ કૃષ્ણ સંબંધી 
સાહિત્યમાં (તેમ જ ફિલ્મીગીતોમાં પણ) “મુરલી? શબ્દ પણ 
બંસીના જેવો જ જોડાઈ ગયો છે, એટલે બંસીધર અને 
મુરલીધર નામ પણ લોકહદયે એક સમાન જડાવેલાં છે, બંસી 
અને મુરલી એ બંને તદ્દન ભિન્ન વાદ્યો છે; અલબત્ત શરણાઈ, 
આકાર અને પ્રકારથી શંખ વગેરે વાદ્યોની જેમ એ સુષિર 
વાદ્યો છે. મદારીઓ, મોરલી વગાડીને સાપને ડોલાવતા 
આપણે જોયા હશે. અહીં “નાગિન' ફિલ્મને યાદ કરીએ તો 
ફરી એકવાર નાગનુંગ્રતીક નજર સામે આવે જ. જેમ મુરલીના 
સૂરે નાગ ડોલી ઊઠે છે તેમ કૃષ્ણની બંસીના સૂરે ગોપીઓ 
ડોલી ઊઠતી હતી. 

નરસૈંયા (પંદરમી-સોળમી સદી)ની આ રચના એક 
લોકપ્રિય કાવ્યનો પ્રકાર કહી શકાય. આ રચનાની બીજી 
વિશેષતા એ છે કે તેમાં શ્રી કૃષ્ણ અને નાગણીઓ વચ્ચેના 
સંવાદ- રૂપે આ પ્રસંગની વર્ણન-શૈલી લાજવાબ છે. પ્રત્યેક 
કડી વાંચતાંની સાથે જ એક દશ્ય આપણી સ્રામે ખડું થાય છે. 
આ આખી રચનામાં એક અનેરું નાટકીય તત્ત્વ પણ છે. 
શ્રીમતી દક્ષા સંઘવી જણાવે છે કે એક જીમખાનાના કોઈક 
મહોત્સવ પ્રસંગે સ્વીમીંગ પૂલની અંદર પાણીમાં તરતાં 
બાળકોદ્દારા નૃત્યનાટ્કા રૂપે આ રચના રજૂથઈ હતી. 

આ રેકોર્ડિંગના કાર્યક્રમના સમાપનરૂપે “ધન્ય રે ધન્ય 
નરસિંહ નર!' શીર્ષક હેઠળ મનસુખલાલ ઝવેરીની આ 
પંક્તિઓ યોગ્ય રીતે જ સુંદર બંદિશમાં મૂકવામાં આવી છેઃ 

“ધન્ય રે ધન્ય નરસિંહ નર! ધન્ય! 

તેંધન્ય ગુજરાતની ભોમ કીધી. 

જીતન ને કવનના પરમ અદ્દેતને, 

સાધતી પ્યાલી તેપરમ પીધી. 

ધન્ય રે ધન્ય નરસિંહ નર!ધન્ય! 

તેં ધન્ય ગુજરાતની ભોમ કીધી.” 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ : ૧૯ 


ધાન દોરતા તરત મેં આ કેસેટ મેળવી લીધી. 
પશીસ વર્ષના આ સમવગાળા દરમિયાન મેં આ કેસેટ 
ત્રણસો-ચારસો વખત સાભળી છે આજેપણ સાભળતો રહુ 
છું પચાસ - સો મિત્રોને પણ એનો લાભ મળ્યો હશે. મારા 
પત્ની ભાકરબેન) ચુસ્ત જૈત શ્રાવિકા, છતા કયારેક મને ખાસ 
કહે “નરરૌયાની કેસેટ મૂકો.' 
પાચેક વર્ષથી નરસિંહ મહેતાની આ રચના (જળ 
કમળ છાડી ) સદર્ભે થોડાક અર્થઘટનો અને અર્થસકેતો. 
મારા મનમા ઘૂમરાતા રહ્યા છે ત્રણેક વર્ષપૂર્વેમારા નાટયકર્મી 
મિત્ર શ્રી ચીનિયારાને મારા આવા અર્થઘટનોની વાત કરી તો હુ 
આ અગે વિસ્તારથી કંઈ લખુ એવી ઉત્કટ જિજ્ઞાસા એમણે 
દશરદવી. કશા પણ નિર્ધારિત લક્ષ્ય કે કમ વગર અહીં આવુ 
થોડુંક કહેવાનો ઉપક્રમ છે 
ગોપીઓ યમુના કિનારે રોજ પાણી ભરવા જાય છે ત્યા 
કૃષ્ણનો કાકરીચાળો ગોપી વસ્ત્રાહરણ જેવા પ્રસગોના 
કથાનકો તો વાંચવા મળતા જ રહે છે યમુના નદીમા 
કાળીનાગના ભયથી ગોપીઓ હમેશા ડરતી રહે છે એટલે 
પોતાને આ ભયથી મુકત ડરવા તેઓ કૃષ્ણને વિનવે છે કૃષ્ય 
યમુના નદીના પાતાળમાં પહોંચી નાગને પડકારે છે એની 
સાથે લડે છે વિજ્ય મેળવે છે આ કથાનક આસપાસ 
નરસિંહની આ રચના પ્રથમ નજરે તો પચતત્રની કથાઓની 
જેમ આબાલવૃદ્ધ સૌને રજિતત કરનારી છે 
આ કથાનકમા નાગનુપ્રતીક ઘણુ સૂચક છે આપણી 
કેટલીક પુરાણ કથાઓમાં પણ નાગને કામ-વાસનાનુ પ્રતીક 
માનવામાં આવ્યુ છે આજના મનોવિજ્ઞાનમા પણ નાગને 
કામ-્નાસનાનુપ્રતીક -ખાસ કરીને રવખ સબધી સિધ્ધાતોમાં 
“ગણવામાં આવ્ય છે કામને જીતવો અત્યત કઠિન હોય છે, 
એટલે નરસૈયાએ અહીં નાગને નાથવા માટે બસી નહિ પરતુ 
કૃષ્ણને નાગ સાથે મલ્લયુધ્ધ કરતા દર્શાવ્યા છે 
ગૌપીઓ કૃષ્ણ પ્રેમમા ગાડીતુર છે દૂરથી કૃષ્ણની 
બસીનો સ્વર સાભળતા જ તેઓ પોતાના બાળકો પતિ 
સાસુ વગેરેને મૂકીને કૃષ્ણને મળવા દોડી જાય છે, ચુલ! પર 
ચડાવે એમની રસોઈ પણ એમને એમ રહી જાય. 
ગોપીઓનો આ કૃષ્ણ પ્રેમ શુ ખરેખર માત્ર આધ્યાત્મિક પ્રેમ 


"સ્ટ ૨૦૦૮ ૧૮ 





છે?આપ્રશ્રના ઉત્તર માટે આપણે શ્રીમદ્‌ ભાગવતના ૩૧મા 
અધ્યાયમાના ગોપીગીતના કુલ્લે ૧૯ શ્લોડોમાથી શ્લોક 
કરમાક ૭,૧૩,૧૭, અને ૧૯ માત્ર ગદ્ય અનુવાદ રૂપે અહીં 
જોઈએ 

“તમારા જે ચરણકમળથી શરણે આવનારનાં પ૫ 
નાશ પામે છે, ગાયો અને વાછરડાઓની પાછળ પાછળ 
જનારા જે ચરણો ૫૨ કાલિયા નાગની ફેર્ના નિશાન છે, તે 
ચરણો અમારા સ્તન પર સ્થાપીને હે કૃષ્ણ, તમે અમારી 
કામવાસનાને નષ્ટ કરો.” (૭) 

' પ્રિય સ્વજનોની કામના પૂરી કરનાર, લક્ષ્મી વડે 
અર્ચિત, ધરતીની શોભારૂપ, સ્મરણ કરવા યોગ્ય અને 
શાતાદાયક એવા તમારા ચરણ કમળ, હે નાય,અમાર્રા સ્તત 
પરસ્યાપિત કરીને અમારી બધાને નષ્ટડરો ઈ (૧૩) 

“આપની રહસ્યપૂર્ણ ગૂઢ સાકૈતિક વાણી કામને 
ઉત્પન્ન કરનાર હોઈ મોહિત કરે છે હાસ્વયુકત મુખ પણ 
મોહક છે, આપનુ આમપ્રેમપૂર્વક જોવાનું પણ મોહકારક છે 
વળી, લક્ષ્મીના નિવાસરૂપ આપનું વિશાળ વક્ષરથળ જોતાં 
સ્પૃહાથી અમારુ મન આસકત થાય છે?' (૧૭) 

જે ચરણકમળ વડે આપ જગલમા વિચરો છો ત્યાં 
ઝીણી ધારદાર કંકરીઓ થકી આપના ચરણને જે કષ્ટ થતુ 
હશે, તે આપના માટેજપ્રાણ ધારણ કરનાર અમારુ મન જાણે 
છે, માટે જ ઉત્તમ કમળ પુષ્પ સમાન આપના કોમળ ચરણ 
અમારા કઠણ સ્તન પર ધીમે ધીમે, ડરતા ડરતા ધારણ કરીએ 
છીએ.'' (૧૯) 

ભાગવતકાર અહીં આમ સ્પષ્ટ રીતે સૂચિત કરે છે કૈ 
ગોપીએનું આ આકર્ષણ -આપ્રેમ, દુન્યવી કામવાસનાપ્રેરિત 
પણ હતો, સાથોસાથ આ શ્લોકો પરથી એવું પણ સૂચિત થાય 
છે કે ગોષીઓથી કૃષ્ણનું દિય સ્વરૂપ ભગવદ્દ રવરૂપ સાવ 
અજાણ્યું નહોતું. એટલે જ તેઓ પોતાની કામવાસનારનું દમન 
કરવા કૃષ્ણને આમ કહી શકે છે, અથત્્‌ અહીં બાગદમન' નો 
અર્થસંકેત છે ગોપીઓની કામવાસનાનું દમન. 

પ્રસિદ્ધ નાટયકર્મીં ગિરીશ કનડિના નાટક 
“ાગમડલ'ને ભારે પ્રસિધ્ધિ મળી છે અ નાટકનું કથાનક 
પણ આવી જ રીતે નાગનુ સેકસના પ્રતીક રૂપે, કળાત્મક રીતે 


લટ્શ 


પ્રયોજાયું છે. નાટકના કથાનકના થોડાક અંશો આ સંદર્ભે 
નીચે મુજબ છે : 

“રાનીનો પતિ અપન્ના દરરોજ દિવસે જ ઘરમાં આવે. 
છે, ખાવાનું ખાઈ લે છે અને તરત જ બહારથી તાળું મારી 
જતો રહે છે. આથી રાની વ્યથિત છે. કુરુદવ્નાને નવાઈ લાગી 
કે રાનીને તેના પતિએ હજુ સુધી કુંવારી રાખી છે. કુરુદવ્વા 
રાનીને એક મૂળિયું આપતાં કહે છે કે “અપન્ના જ્યારે આ 
મૂળિયું ભેળવેલ રસોઈ ખાઈ લેશે પછી તે રાનીના પ્રેમમાં 
દીવાનો થઈ જશે. ! 

“સવારમાં અપન્ના પાછો આવ્યો ત્યારે રાનીએ તેના 
માટેસાંભાર બનાવ્યો. તેમાં મૂળિયું વાટીને નાખ્યું અને તરત જ 
એક ધડાકો થયો. સાંભાર લાલચોળ બની ગયો, રાની 
ગભરાઈ ગઈ અને સાંભારને આંગણામાંના ખૂણામાં વૃક્ષના 
મૂળમાં નાખી દીધો. અપન્નાને આની ખબર ન પડી. 
રાફડામાંથી એક નાગ બહાર આવ્યો. રાનીને જોઈ તેની 
પાછળ આવો અને વૃક્ષ નીચે ઊભો રહ્યો. તે રાનીને જોતો. 
રહ્યો. અપન્ના ખાવાનું તૈયાર ન હોવાથી ગુસ્સે થઈ રાનીને 
એક ધોલ મારી બારણે તાળું લગાવી રતાના થયો. એ રાતે નાગ 
ઘરમાં દાખલ થયો. રાનીને એકીટશે જોવા લાગ્યો અને 
અપન્નાનું રૂપ ધરી તે રાનીનેપ્રેમ કરવા લાગ્યો.' 

નરસૈંયાની_ આ રચનામાંની કેટલીક પંક્તિઓ જે 
નાગદમનના નામે કામદહનને સૂચિત કરે છે તે આ મુજબ 
નોંધી શકાયઃ 

૧) “સ્વામી અમારો જાગશે, જાગશે તને મારશે...' 

૨) “જગાડ તારા નાગને મારું નામ કૃષ્ણ કહાનડો... 

૩) “મથુરા નગરીમાં લઈ જશે પછી નાગનું શીશ 
કાપશે...” 

૪) “સહસ્ત્ર ફેણા ફૂંક્વે, જેમ ગગન ગાજે હાથિયો... 
અહીં કામનો ફૂંફાડો અને “ગગન ગાજે' શબ્દોમાં કામની 
અજેયતા અને વાપકતા સૂચિત થાય છે. 

પ) “અમે અપરાધી કાંઈ ન સમજ્યાં, ન ઓળખ્યા 
ભગવંતને...' (નાગણના ઉદ્દગાર ગોપીઓના મુખે ગણી 
શકાય.) 

૬) “નરસૈયાના નાથ પાસેથી, નાગણે નાગ 
છોડાવિયો...' આ રચનામાં નાગણનું પાત્ર એકાધિક પાઠ 


બ્ટ્ણ 


ભજવતું દેખાય છે. ક્યાંક એ ગોપીઓની પ્રવક્તા બને છે તો 
તળી કયાંક પતિભકત ગૃહિણી તરીકે છે. “જાગશે તને 
મારશે” માં પુત્રવત્સલ માતાનું રૂપપણ નાગણમાં જોવા મળે 
છે. 

કૃષ્ણના નામ સાથે બંસી જોડાયેલી છે અને ગોપીઓ 
પણ એ. બંસીનાદની જ ઘેલી હતી. પરંતુ કૃષ્ણ સંબંધી 
સાહિત્યમાં (તેમ જ ફ્લ્મીંગીતોમાં પણ) “મુરલી' શબ્દ પણ 
બંસીના જેવો જ જોડાઈ ગયો છે, એટલે બંસીધર અને 
મુરલીધર નામ પણ લોકહૃદયે એક સમાન જડાયેલાં છે, બંસી 
અને મુરલી એ બંને તદ્દન ભિન્ન વાઘો છે; અલબત્ત શરણાઈ, 
આકાર અને પ્રકારથી શંખ વગેરે વાદ્યોની જેમ એ સુષિર 
તાઘો છે. મદારીઓ, મોરલી વગાડીને સાપને ડોલાવતા 
આપણે જોયા હશે. અહીં “નાગિન” ફિલ્મને યાદ કરીએ. તો 
ફરી એકવાર નાગનુંપ્રતીક નજર સામે આવે જ. જેમ મુરલીના 
સુરે નાગ ડોલી ઊઠે છે તેમ કૃષ્ણની બંસીના સૂરે ગોપીઓ 
ડોલી ઊઠતી હતી. 

નરસૈંયા (પંદરમી-સોળમી સદી)ની આ રચના એક 
લોકપ્રિય કાવ્યનો પ્રકાર કહી શકાય. આ રચનાની બીજી 
વિશેષતા એ છે કે તેમાં શ્રી કૃષ્ણ અને નાગણીઓ વચ્ચેના 
સંવાદ- રૂપે આ પ્રસંગની વર્ણન-શૈલી લાજવાબ છે. પ્રત્યેક 
કડી વાંચતાંની સાથે જ એક દશ્ય આપણી સામે ખર્ડું થાય છે. 
આ આખી રચનામાં એક અનેરું નાટકીય તત્ત્વ પણ છે. 
શ્રીમતી દક્ષા સંઘવી જણાવે છે કે એક જીમખાનાના કોઈક 
મહોત્સવ પ્રસંગે સ્વીમીંગ પૂલની અંદર પાણીમાં તરતાં 
બાળકો દ્વારા નૃત્યનાટિકા રૂપે આ રચના રજૂ થઈ હતી. 

આ રેકોર્ડિંગના કાર્યક્રમના સમાપનરૂપે “ધન્ય રે ધન્ય 
નરસિંહ નર!” શીર્ષક હેઠળ મનસુખલાલ. ઝવેરીની આ 
પંક્તિઓ યોગ્ય રીતે જ સુંદર બંદિશમાં મૂકવામાં આવી છેઃ 

“ધન્ય રે ધન્ય નરસિહ નર! ધન્ય! 

તેંધન્ય ગુજરાતની ભોમ કીધી. 

જીવન નેક્વનના પરમ અદ્દેતને, 

સાધતી પ્યાલી તે પરમ પીધી. 

ધન્ય રેધન્ય નરસિંહ નર!ધન્ય! 

તેં ધન્ય ગુજરાતની ભોમ કીધી.” 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ : ૧૯ 





કાબાનુવાદ 
ક્ર 
એનું નામ 
ફર 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
અનુવાદ દક્ષા વાસ 
પ્રીત પખી વૃક્ષ પર બેસીને ગાય છે અને મારા હદયને આનદ-નૃત્ય માટે પ્રેરે છે 
અમે બને એક જગામમાં વસીએ છીએ અને એ અમારા આનદનો એક હિસ્સો છે 
એર્નાં વહાલસોયા ઘેટાની જોડ અમારા બગીચાનાં વૃક્ષોની છાયામા ચરવા આવે છે 
જો તે અમારા જવના ખેતરમા ભૂરાં પડે તો હુ તેમને મારા હાથમા ઊંચકી લઉ છું 
અમારા ગામનુ નામ છે ખજના અને અમારી નદીને લોકો કહે છે અજના. 
મારુનામ સૌ ગામોને પર્સિચેત છે અને એનું નામ છે રજના. 
અમારી વચ્ચે માત્ર એક ખેતર પથરાવેલુ છે 
અમારી વનરાજિર્માં મધપૂડો બાધતી મધમાખીઓ તેમની વનરાજિમા મધ ગોતવા જાય છે 


એમના ઊતરવાના પગથિવા પરથી વહી નીકળેલા ફ્લો તરતા તરતા 
અમારે સ્નાન કરવાના ઝરણામાં આવે છે 


સૂકા કુશર્ના ફૂલોનો કરડયો એમના ખેતરમાંથી અમારા બજારમા આવે છે 
અમારા ગામનું નામ છે ખંજના અને અમારી નદીને લોકો કહે છે અંજના. 
મારુનામ સૌ ગામોને પર્રિચેત છે અને એનુ નામ છે રજના. 

ગલીમાંથી એના ઘર તરફ વાતો પતન મહોરેલી આમ્મજરીથી મહેકે છે 


એમના ખેતરમા અળસીના દાણા પાકીને લણણી માટે તૈયાર થઈ જાય છે 
ત્યારે અમારા ખેતરમા શણ પર વસંત બેસે છે 


એમનો મહૂલી પર સમેત કરતા ઉંડુગણ અમારા પર એવો જ ઝબૂકતો ઘષ્ટપાત કરે છે 
એમના તળાવને છલકાવી દેતી વર્ષાથી અમારું કદબવન ઝૂમી ઊઠે છે 

અમાર ગામનુ નામ છે ખંજના અને અમારી નદીને લોકો કહે છે અંજના. 

મારુ નામ સૌ ગામોને પરિચિત છે અને એનું નામ છે રજના. 


"૯ ઉતા#તલાલ” - ક્તિ ૧૭) 


દસ્ટ ૨૦૦૮ ર૨૦ 





કંવિતા 


રચનાઓપાંચ 


ઈ 


લાભશંકર ઠાકર 


વૃ 
આંખની ઉઘાડ-વાસમાં 

દશ્ય પટની કાપકૂપ થતાં થતાં. 

હવે નિરર્થક શોટ્સને વાળતી 

સાવરણી સક્રિય છે. 

સરળ નથી છતાં હું મને વાળી રહ્યો છું. 
કયારેવાળી શકીશ- 

બેડોળ કદાવરગપ્રાણીની વેરણ છેરણ ડતરણને 
સ્વભાવપટના સંદર્ભ ચોકમાંથી ? 


૨ 
દબાવીને નીચોવીને 

મેં 

મને અનીચ્છ કરવા 
જેટલી વાર યત્ન કર્યો છે- 
તેટલી વાર 

હું પુષ્ટ થયો છું. 
મારાથીય 

હવે 

હું ઊંચકાતો નથી. 


૩ 
મારા મૌનને કોણ ઉઘાડે મારા સિવાય ? 
મને કોણપ્રેરે મારા સિવાય ? 

પણના હુંમને નહિપ્રેરું. 

મને 

પુરાઇ જવાની બીક લાગે છે. 


૪ 
બેશરમ નફફટ ઉધ્ધત મારો પડછાયો 
મનેઆકાર 

ઘાટ આપી રહ્યો છે. 

એ મને એક મોટી ખાઉધરી 

માછલી બનાવી રહ્યો છે. 

મારી મોંફાડ ઉઘડતાં જ 

હુ 

ઉધ્ધત નફફટ બેશરમ મારા પડછાયાને 
ઓહિયાં કરી જાઉં છું. 

એ. 

અંદર 

એના કર્તવ્યમાં તલ્લીન છે; 

તેના 

ઘાટ ઘડતરના અવાજો 

સંભળાય છે - 

અંદર. 


પ 
નિયમ વગર ઓગળી જાય છે સીમા રેખાઓ 
સત્યની અને અસત્યની 

ધર્મની અને અધર્મની 

નીતિની અને અનીત્િની. 

કોણ ઓગાળે છે એ સીમારેખાઓ ? 

જેને વિભકત નથી થવું. 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ : ૨૧ 


હું શુંડરું? 


ન્હોતી ખબર, ન્હોતો મને અંદાજ કે આવુ થશે ! 
હુશુક્રુ? 
આમ તોદ્રજભોમ્‌ જેવુ છે મળ્યુ ખેતર મને, 
ધોરીયે ધિંગા કને ! 
ખેડવા હળ-લાકડા તેયાર, 
વાવવાનુંષે બિયારણ હાથમાં, 
ખેડવાની ખેવના ને આવડત પણ લોહીમાં, 
તો પછીથી વાર શેની ? 
ભોંય ખેડી હોંશથી, 
બીજપણ વાના હરખ-ઉત્સાહથી, 
જળ અને ખાતર દીધા મેં સમવસર, 
ખૂબ રાખીને ખબરદારી કીધુ નીંદણ, 
છોડમાં મોતી સમા દાણા ભરાતા જાય 
ત્તે માટે કર્યું જે જે ઘટૈ કરવુ 
મ્હેરબાની મેઘની કે પૂરતું પાણી દીધુ ! 
મ્હેર દાદા સૂર્યની કે જોઇતો તડકો દીધો. ! 
છોડ પર મોતી ઝળૂંબ્યા ડોડલે ! 
એ બધા લણશુ હવે તો ખોબલે !! 
હાથ નેહેયુ હવે તૈયાર લેવા પાક 
નેર્ત્યાંજદેખુ દૂર. 
આકાશ ને ધરતી મળે છે ત્યા. 
તીડના વાદળ દળોની ઊઠતી લગાર પર લગાર. 
આટલી રૂડીફસલ આ આખ સામે 
ને પણે છે તીડ ! 
રેહુશુંડરુ? 
તીંડનો ઘેરાય છે જો, ત્રાસ સામે, શુ કરુ 7 
તીડ મારે શ્વાસ લેના શ્વાસ માટે શુ કરુ ? 


૧૦૦4-૨૦૦૮ 


“૩૨૦૦૮ રર 





એક શબદ જો સઘાય. 


એક શબદ જો સધાય સાચો, 
ગઢભાપાનો ભેદું 


રમવચનના એક બાણથી 
છલ રાવણના છેદું ! 


આગળપાછળ ઘણાંય વાદળ 
એક વીજળી કાફી, 


ચલમ ભરીઆમસ્ત માલથી 
બાકી એક જ સાફી, 


ફેંકે ફૂંકે મને ઘેરતાં 
ધુમ્મસદળ ઉચ્છેદુ ! 


પસ્થરપથ્થર મૂરત જાગે, 
માટી મહીંમનેખ, 


બુન્દે બુન્દે મોતી પ્રગટે, 
એ.માટટેઆ ભેખ! 


એક જ રબના રગે સૌમા 
મને જ અવ સંવેદુ 


૨૦૦૬-૨૦૦૮ 


ઠ્ટ્ણ 


દોટ 


“જ 
મ 


રધૈશ્યામ શર્મા 


એરટૅલના એકલદંડી તૂટેલા 
પાઇપપર 

એક કાબર 

પીળી ચાંચ તાકી 
મનેપરખી રહી છે. 

તું જાણે છે 

છલોછલ દેખાતી 

સાબર 

હૈયાવચાળ 

સુકાઇ રહી છે 
રિવિરફ્રન્ટપર મધરાતે 
આત્મહત્યાઓનાં 

પ્રેતો. 

અનાજના કોથળા ખાલીખમ 
ઊંચકી ઊંચકી 

સૂતેલાં શિશુઓના 

મોમાં ઠાલવવા માંડયાં છે 
આતશબાજીના ફુવારા 
ઊડી રહ્યા છે 
ગુબ્બારમાં 

વસ્તીઓનાં 

સ્વપ્નો 

ફૂટી પડયાં છે 

મેદની મંત્રમુગ્ધ 
જ્યઘોષો કરતી 
લાઉડસ્પીકરોની દિશામાં 
ફોટા પડાવવા 

દોટ મૂકી 

હોડમાં પડી છે. 


૫-૦૫-૨૦૦૮ 


લીટી 


ફૂ 


ગ્રવીણદરજી 


લીટીએ 

કોટ-પાટલૂન-બૂટ-ટાઇ બહુ પહેર્યા 

હવે બાપડી એ. થાકી ગઇ છે - 

પોતાની ઓળખના ઉધામામાં... 
બાણશય્યા, ઉપર સીધીસટ પડી પડી 
શ્રોતાઓ તિનાના અતકાશને 

તેપોતાની આત્મકથા સંભળાવશે તો ક્યાં સુધી ? 
વિકલ્પ હવે 

પોતાની સામે જુધી ચઢવાનો જ બચ્યો છે. 
ઘા ઉપર ઘા, ખચ્ચા ખચ્ચ,અફરાતફરી 
ને નામશેષ લીટી... 

કણને વળગેલી કીડીની જેમ 

એ.પોતાના બિન્દુને વળગી રહેશે 

લોકો પછી ટોળે મળશે 

ખરખરો કરશે 

“લીટી તને આ સૂઝ્યું ?' એમ પૂછશે. ! 
બિન્દુને ન કથા 

ન કશો ઉત્તર... 


૧૯-૦૫-૨૦૦૮ 


વાગોળું -વળગણ વળગાડ તિચાર 


ઉ 
પ્રાણજીવન ધહેતા 


તાઘાપહેરી 
તય સજાવું, 
ગળે લગાવું વળગણ - નાથે વહાલ. 


વળગણ નામે વારસો મેળવી 
સજીધજી મહાલવું મોકળી મોલાતોમાં 


વિરાસત મળી છે આટલી 
ઉજવું આમ - 

ઓટલેબેસી 

માંડું વાંઝણી વય “વારતા. 
સુણવાનેના કાન ખપે 

ના ખપે સમજવાને સાન - ભાન 
હોંકારાંને દઇ દેશવટો 

સહુ ભણો ભેળા મળી ભણકાર. 


છળતરનામે જમી -જાગી 
વળગણ ગાયે કીધ વસવાટ. 
સૂસવાટા - સિસકારમાં 
જળ્‌ - જાત ઝબોળી 

સૂક્કી ડાળે બેસી 

પાનપાન ધાવી - ચાતી 
ઉજૃવું અગિયારસ રોજ 
ધબકાસઝીલ્યા 

પડકારે ખેલ્યા ખેલ, 

સઘળા વાઘા ઉતારી આજ 
ફેરફેરગળે લગાવું 
વળગણ -નામે વળગાડ 


૨૦૯૦૮૦ ર૨૪ 


૨. 


કહું વળગણ નામે આ વય -વાંઝણી 
ઇચ્છું કહેવા 

તથ! -કયાની વાત-વારતા, 

સમયના કેટકેટલા સળપડ્યા 
અળવસવળ 

ઉકેલું, ના ઉકલે સળ અકળ, 


વળગણ - વળગાડ જરી જાણું 
ક્ષણમાં તોલું,પણમાં પામું 
છતાંય છટકી જાય 

છળની જેમ પલડકવારે, 


ફૂખમાં કરગરતો -કણસત્તો કાળ 
કાન દઇ સાંભળું 

જોઉ જાણું 

શુંવાણી, શૃંવાડ્‌ 

શું છે વર્ણકે વ્રણ, 

ચોરપગલે 

વયમાં ક્ષય પ્રવેશે પાછલે દ્વાર 


તળગણ વચ્ચે બેસી 
વળગાડ ઉતારું 
આમ હાંફને હંશવી 
હું હૂંફ મેળવું - 


આસન્ન મૃત્યુ 
ડૉ. સિલાસ પટેલિયા 


૧, 


નાવ નાંગરી છે ક્યારની વે ! 


મારોનાવિક 

સાદ દે છે મને... 

ઉછળતાં મોજાંઓ 

ધસમસતાં આવે છે 

મારી નાવ પર અથડાતાં રહે છે 
મથતાં રહે છે 

નાવને દરિયામાં ખેંચી જવા... 
પરંતુ મારોનાતિક 

પકડી રાખે છે નાવ. 


મને લીધા વિના એ કેમ કરીને જાય ? 
નાવ છે તો હું છું 

હું છું તો નાવ છે 

હું છું નાવ છે તો નાવિક છે. 
રેતાળ રસ્તા પર ડગ માંડતો 
કિનારા ભણી આવી રહ્યો છું. 
સાંજ ઢળી રહી છે - 

આછા અંધારા તળે ઘુઘવે દરિયો 
ઘેરા આકાશ તળે એવું મન મારું. 
બસ, હવે પાછું વળી નહીં જોઉં 
મારો દરિયો 

મને સાદ પાડે છે... 


ર. 


અંધારાને થડે 

કંચકચાવીને બાંધી 

દીવાનું અજવાળું 

મને શોધવા નીકળ્યું છે... 

વગડાની વાટમાં અટવાતો અટવાતો 
ક્યાંનો ક્યાં નીકળી ગયો ? 
અજવાળું ખૂટી ગયું 

ને પાછું ગાઢ અંધારું ! 

એ અંધારું જ થડેથી મને છોડે 
ખોળેલે ! 


અંદર 


કિશોરસિંહ સોલંકી 


આખું આકાશ ઝળૂંબાય છે. 


ન કોઈ આધાર 
લટકે કેમનો આ ભાર ? 
ન કોઈ એને દોરી 
ન કોઈ ધણી ધોરી 
એની ધારાઓ તો કોરી ને કોરી ! 
ચંદરવા જેવાં 
ફંગોળાય વાદળ 
દોડતાં આગળ ને આગળ 
એમાં ઝૂલો ઝૂલે 
પવનનાં દ્વાર ખૂલે 
અંદરપડખાં ઘસતું અંધારું 
ઘસઘસાટ ઘોરે એકધારું 
ત્યાંતો 
હળવેથી આવતો ચાંદ 
નભને સુંઘે. 
ઝરતી ધવલતા મોઢે મૂંગે 


ન કોઈ રોક 
ન કોઈ ટોક 
આ કઈ દિશા તરફનો ઝોક ? 


અંદર ઝાભ 

અંદરલાભ 

લીલો લીલો ફરફરતો ડાભ. 
ઝળૂંબતું આભ - 

સૌને રાખી અંદર 

સૌની રહેતું અંદર... 


૧૮-૦૧-૨૦૦૭ 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ : ૨૫ 


હાર્તા) 
કોઈ કાનમાં કહેશો ? 





મુંબઈ આત્મીયતાની નગરી છે. ત્યાં જોડાયેલા સંબંધો 
છૂટી તો જાય છે, પણ તૂટતા તો ક્યારેય નથી. સંબંધ સાગર 
સાથે, વરસાદ સાથે, ફૂટપાથ સાથે, ફ્લોરા ફાઉન્ટનના સૂકા 
ફુવારા સાથે, લોકલ ટ્રેનની અવિરત તાલબદ્ધ ખટખટ ખટખટ 
સાધે... 

તમે ત્યાંથી હજાર માઈલ દૂર ચાલ્યા જાઓ કે દસ 
હજાર માઈલ, અરબી સમુદ્રના ખારા પાણીની અને 
ઝૂંપડપટ્ટીની ગંધ, શીંગ-ચણાને ગરમ રાખવા શળગાવેલા 
કૌલસાના ધુમાડાની ગંધ -એ બધું સંભારતાં જ નાકમાં પેસી 
જાવ્‌છે 

એ વખતે “બેર્ટ'ની બસમાં બે આનાની રિકેટ હતી. 
કંડક્ટર ટને-રને ધટી વગાડતો હતો. એક સેટર વાગે કે બક. 
ઊભી રહી જાય ને બે વાગે તો ચાલવા માંડે ને બસને ક્યાય 
ઊભી ન રાખવી હોય તો ટનટન -ટનટન... ઘંટડી વાગ્યા જ 
કરે, બસની એ ઘંટડી અને ઘરની પાસેના કબ્રસ્તાનની પેલી 
બાજુ, રસ્તાની વચ્ચોવચ ઊભેલી મસ્જિદમાંથી આવતી, 
આઝાનનો સૌમ્ય ગંભીર અવાજ આજેપણ કાનમાં ગૂંજે છે. 
મન ભરાઈ આવે છે. ક્યારેક આંખો પણ... 

હા, એ મુંબઈ તો ક્યાંયનું ક્યાંયપાછળ રહી ગયું છે, 
ચાળીસ વર્ષપાછળ. પાછું વળીને જોઉ છું તો દેખાતું નથી, 
પણ જેવી આંખો મીચું છું કે બધું જ દેખાય છે. મુંબઈ 
છોડ્યાનો વસવસો નથી, પણ એ વર્ષો ફરીથી જીવવા મળે તૌ 
પને ગમે ખરું ?એવો પ્રશ્ર ક્યારેક માથું ઊંચકીને મને તાકી 
રહેછે !હું નથી હા પાડી શકતી કે નથી ના. 

તે દિવસે સજના સાત વાગ્યા હતા. કૉલેજમાં એક્સ 
કલાસ ભણીને બહારનીકળેલી. મારો મિત્ર (તે વખતે સામાન્ય 
મિત્ર કરતાં કંઈક વધારે થઈ ચૂક્યો હતો) હાથમાં વાલ ગુલાળ 
લઇને મારી રાહ જોતો ઊભો હતો. મને જોઈને એની આંખો, 
હસી ઊઠી. હું પણ એને જોઈને ગુલાબની જેમ ખીલી ઊઠી, 

મેપૂછયું, “અરે !અહી કેમ કરતાં 9' 

“એમ જ”પોતાની મૂછો પર આંગળીઓ ફેરવતાં એણે 
ક્ય 

ક (અહીં એક આડ વાત કહી દઉ. મારા મનના 


દટ ર૦૦૮: ર૬ 





જ “તકને 


વર્ષા ધાસ 


ઊંડાણર્માં સાર્ત્્ું પેલું વાક્ય ઘર કરી ગયેલું -મૂછો તિનાનું 
ચુંબન મીઠા વિનાના ઇંડા જેવું લાગે છે ) 

મિત્રનો હાથ પકડીને મેં કહ્યું, “ચાલ, મારી સાથે 
બસરરટોપ સુધી.' ને અમે ગેટ તરફ ચાલવા માંડયાં. 

“હું તને ટેક્સીમાં મૂડી આવીશ. ચાલ, ઈરાનીની 
હોટલમાં જઈને ગરમ ગરમ સમોસા ખાઈએ.' 

ભૂખ ત્તો લાગેલી, એનાથી વધુ તો દોસ્તની સાયે ઘોડો 
વધુ ગ્રમય રહેવાની લાલસા પણ ખરી જ. એના મોઢેથી બે- 
ચાર પ્રેમભર્યા શબ્દો સાંભળવાનો મોહ પણ ખરો, એની 
અખોમો ઓખો પરોવીને અમધું બેસી રહેવાયું પણ ખહુ 
ગમતું હતું એ આંખો કેટલું બધું કહેતી હતી અને એનેપણ 
મારી ઓખોમાંથી કેટલું બધું સંભળાતું હતું 1ને મજાની વાત 
તો એ કે આંખોની વાતો અમે બૈ જ સાંભળી શકીએ ! 

અમે બંને ખૂબ જ ખુશ હ્તા. કોલેજના ગેટ પાસે 
પહોંચ્યાં જહ્તાં કે સામેથી એક ગાડી આવીને અમારી સામે 
ઊભી રહી. મારા બાપુ ગાડી ચલાવતા હતા, મા બાજુમાં 
બેઠેલાં. પાછલી સીટ પર બહેન બેઠી હતી. અમને જોઇને ત્રણે 
એકદમ ગંભીર થઈ ગયાં. અમારો આનંદ એ જ ક્ષણે અલોપ 
થઈ ગયો. જાણે કોઈ જાતની વોર્નિંગ આપ્યા વિના શુઝ ઊડી 
ગયો !ચારેકોર ઘોર અંધકાર ! 

બાપુએ મને પાસે બોલાવીને પૂછવું, 'આ અહીં 
કયાંથી ?” 

મેં કહ્યું, “એમ જ' 

'રોજ આ રીતે મળો છો ?' 

ખ્‌રે!' 

“બેસી જા ગાડીમાં...” 

મેં વીલા મોઢે મિત્રની સામે જોયું, “બાવ' કહ્યું ને 
ચુપચાપ બેસી ગઈ, એપણ ઝંખવાયો. કંઈ બોલોનહી થ્‌ 
ઊંચો કરીને મારા “બાય'નો જવાબ આપ્યો. 

ગાડી ગેટની અંદર આવી, ગોળ ચક્કર લગાવીને 
બહારનીકળી ગઈ. 

પડદો પડ્યો. 

ઘોડા દિવસ પછી જ્યારે પડદો ઊપડ્યો ત્યારે જુછુંજ 


લટ 


દશ્ય હતું. સ્ટેજ પર અંધારું હતું. વચ્ચોવચ એક ખુરશી હતી. 
ખુરશી પર કોઈક બેઠું હતું. એ કોણ હતું ? બરાબર દેખાયું 
નહીં. અરે ! એ તો હું જ હતી ! હું આડી થઈને બેઠેલી. 
ખુરશીની પીઠપર એક હાથ મૂકેલો ને તેના પર ચિબુક ટેકવીને 
હું બેઠેલી. ઉદાસ ચહેરો હતો. કદાચ જીવનની અનિશ્ષિતતાને 
લીધે. એ જ વખતે સ્પોટલાઈટ વિંગ તરફ ગઈ. મારો મિત્ર 
એન્ટ્રી કરી રહ્યો હતો. હાથમાં ફૂલોનો ગુચ્છો હતો, હોઠ પર 
સ્મિત અને વાણીમાં પ્રેમભર્યા સંબોધનોની શૃંખલા. 
હું એકદમ ઊભી થઈ ગઈ. એને વીંટળાઈ વળી. ઊડે 
ઊંડે ખૂબ જ નિરાંત લાગી. મારી આખી દુનિયા આ એક 
આલિંગનમાં સમાઈ ગવેલી. મારે માટે બીજા કોઈ સમય, 
સ્થળ કે વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ જ નહોતું. 
આજેલાગે છે કે એવું સુખ તો જિંદગીમાં કદાચ એક 
જ વાર મળે છે. એની પુનરાવૃત્તિ તો થઈ જ ન શકે. હા, એ 
કિયા બીજી વાર થઈ શકે, પણ ભાવની પરાકાષ્ઠા, ઉત્તેજના, 
સચરાચરની પેલે પાર એક અનોખી અપૂર્વ અનુભૂતિ તો બસ 
એક જ વાર થાય છે. 
આલિંગનના સુખમાં તરબોળ હું ને એ... હવે શું 
થશે ? ક્યારે થશે ? એવું કંઈક વિચારવા જતી હતી ત્યાં જ 
પટાક દઈને પડદો પડ્યો. ફ્યુઝ ફરીથી ઊડી ગયો. એ 
અંધકારમાં હું જ ખોવાઈ ગયેલી ત્યાં એને ક્યાં શોધું ? 
પડદો ફરીથી ઊપડ્યો - લાંબા વિરામ પછી. 
પ્રકાશનું એક કિરણ મારા પર ક્યાંકથી પડ્યું. હું એક 
નવા શહેરમાં, નવા ઘરમાં, નવી ધૂળ - માટીની વચ્ચે હતી. 
એક બાજુહુમાયુની કબર તો બીજી બાજુખાનખાનાની. અને 
એ બંનેની વચ્ચે હું મને પોતાને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરી રહી 
હતી. હું કબરમાં છું કે કબરની બહાર ? જો બહાર છું તો હવે 
કયા નાટકની નાવિકા છું ? હું એકલી છું કે મારી સાથે કોઈક 
છે ? કેપછી મારા પડછાયાને જોઈ - જોઈને જ મારે આનંદ 
માણવાનો છે ? 
ને જો હું કબરમાં હોઉં તો પછી ચિંતા શેની કરવાની ? 
એક બાજીપૂરી થઈ. હું તો હવે છું નહીં !માટી માટીમાં, પાણી 
પાણીમાં... વગેરે 
ના, ના, હું કબરની બહાર છું. મારી સામે મોટો અરીસો 
છે. તેમાં મારું નખશિખ પ્રતિબિંબ છે. પ્રતિબિંબ એટલું સ્પષ્ટ 
છે કે એક ક્ષણ માટે તો હું વે ભરમાઈ ગઈ. આ બેમાંથી મારું 
વાસ્તવિક અસ્તિત્વ ક્યું છે ? આ કે પેલું ? 





ઉરટશ- 


આ પ્રશ્નો ઉત્તર મળે તે પહેલાં જ પ્રતિબિંબ ધૂંધળું 
થવા લાગ્યું. અમારી વચ્ચે ધુમ્મસ છવાઈ ગયું. વાદળાં ઊમટી 
આવ્યાં. કેપછી મારી આંખોમાં ઝાંખપ આવવા માંડી છે ? 

ના, ના, કદાચ થાકને લીધે આંખો બંધ થવા માંડી છે. 
લાવ, ઊંઘી જાઉ. 

કેટલી સરસ ઊંઘ આવે છે !શરીર પથારીમાં છે ને 
મન તિના પાંખે જ દીવાલની આરપાર નીકળીને ઊડવા માંડયું 
છે મુંબઈ ભણી. સ્મૃતિઓના પહાડો ઓળંગતું, કપાયેલા 
પતંગની જેમ ગુલાંટો ખાતું, કોઈ અજાણ્યા હાઘે દીધેલા 
ધક્કાને લીધે એ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. 

મારા મનની સાથે અચાનક કોઈક અથડાયું. અરે, એ 
તો અંદર સાચવીને રાખેલા ઈતિહાસ સાથે અથડાયેલું. આ 
ઈતિહાસ એની અમૂલ્ય મૂડી છે, એની વર્તમાન સાથેની કડી 
છે. 


પણ એ ઈતિહાસનાં પાનાં તો ગણ્યાં ગણાય નહીં, ને 
એનાં દશ્યો ને પાત્રો આયખામાં સમાય નહીં. પાનાં 
ઉઘલાવવાનું મન તો થાય, પણ ડર પણ લાગે. ડર એ વાતનો કે 
મારા ભૂતકાળમાં મારો વર્તમાનકાળ ક્યાંક ખોવાઈ ન જાય. 
આમ જુઓ તો ખોવાઈ પણ જાય તો શું ફેર પડવાનો છે ? 

આ પ્રશ્ચે જેવું માથું ઊંચક્યું કે માર મસ્તિષ્કમાં 
ફટાકડાની લૂમ સળગી ઊઠી - ફ્ટફટફટફટ... ધનાધન 
ધનાધન -જાણે ગોળીઓનો વરસાદ. 

હું ચીસ પાડી ઊઠી. 

નેએ ચીસથી પડદો ફરી એકવાર પડયો. 

એ પડદાની પાછળ મારા એક હાથને મારો ભૂતકાળ 
ખેંચતો હતો ને બીજા હાથને વર્તમાન. બંને બાજુનું ખેંચાણ 
એટલું બધું સશક્ત હતું કે હું ક્યાંક વચ્ચેઘી જ ફટી ન જાઉ, 
નાગરવેલના પાનની જેમ !ફાટી પણ જાઉં તો મારો મેરુદડ ને 
યોનિ, જે એક જ છે, તે વર્તમાનને ભાગે આવવા જોઈએ. એ 
બંને વિના મૃતપ્રાય શરીરને તો શ્વાસ લેવાના વે સાંસા પડશે. 

હું શું કરું?જુઓ છોને મારી દશા ?કફાટેલુંઆભ 
સાંધવાની શક્તિ છે પણ ચિરાયેલા શરીરના બે ભાગો 
જોડવાનું જોર નથી. સાંધાના ટાંકાઓનું પ્રદર્શન જીરવવાની 
તાકાત ખૂટવા માંડી છે. 

હું શું કરું ?પડદો કરીથી ઊપડે તે પહેલાં કોઈ મને 
કાનમાં કહેશો ? 

ચુપચાપ ! 

શિ 


૧. 
,- જૂંગ્સ્ટ ૨૦૦૮ : રહ 


(વિતેચન) 
સરવૈયાની સરાણે સુરેશ પૅરેડાઈમ ? 





10105 1816 ૪35)€ 11051200 816 70૯2111055, 
પંલ[131પ1ણ 1:01 11 15 દાટ €00501015 
12120180 ૦7 :પ્ટકલા5 401૯ પ12૪2£)' 
(“1૯ $1ત 01 પટ 1 હાટાત€'1979) 
- કિાડ॥ પેશ 
'ોર્ટેસ અને હું' ના આલેખક અજય સરવૈયા અક્ષમ્ય 
અસભ્યતામાંથી છટકીને એક સ્વભાનયુકત પ્રતિશ્રન, 
પૅરેડાઈમ અવશ્ય રચી શક્યા છે આ 
પુસ્તકને સાહિત્યકૃતિ કહી શકો 
સાથોસાથ વિતેચનલેખ પણ ડહી 






રાયૈર્યામ શર્મા 


પુસ્તકનો વિષય છે : “ગુજરાતી ઓળખની શોધ.' લેખકને 
કથા-કવિતા કરતાં આવડતું નહિ હોય અથવા ઈચ્છા નહિ 
હોય તેથી ૧૬૪૭માં મૂળ સ્પેનિશમાં પ્રકાશિત 
એન્સાઈકલોપીડિયામાં ગુજરાતીની એષ્ટ્રી, ૧૮૫૭ર્માં એનો 
અંગ્રેજી અનુવાઠ તથા કલ્પનાના બેર્હેસ સાથે લહસ-તાદ- 
સંવાદનું રસદાયક 'મેટાફર' ઘડ્યું છે સંવાદ વચાળ લેખક 
પૂછે છે, ગુજરાતી (મ) મરી ગઈ હોય તો ગુજરાતીમાં લત 
કઈ રીતે થઈ શકે ? ત્યારે બોર્હેસજી બોલિયા, “હા,એ 
પેરેડોકસ છે ' પૂ. ૬૪ પર પરદઃફશ 
, કરતું કથન છે * કેટલાક પ્રશ્રો એવા 


શકાય. સર્જર અને વિવેચનની “૮ ટં # હોય છે જેના જણાળો જે તે હિપયના 

ભેદરેખાઓ આંકી એને બબ્બે વાર પ વિદ્વાનોની જાગીર નથી હોતી, આવા 

ઉત્થામન (૧ર) ડરી જોશ કર્તા પ્રશ્ચોના ઉત્તરો સમગ્ર પ્રજાએ પોતે 

મથ્યા છે સફળ કે નિષ્ફળ કૈટલા થયા # આપવાના હોય છે 

છે તે લિવિધ વાચક યથારૃચિ ભોજન અજય સરવૈયા સાચું કહેવાયું છે, દરેક કથાની 

(બુફેમમાં કડી શકશે, આ લેખકે,  પ્રતિકથા હોય છે 'વતેવેચન'ના 
! પ્રકરણમાં બે કાલ્પનિક ભકિતઓની 


લેખને કથ્‌ાપ્રકારમાં ઢળવા માટે 
એમના તિવેચન ગુરુપદે હોર્હે લુઈ 4 
બોર્ડેસને સ્થાપ્ય, પછી એમના 
ઉત્થાપન કે ઉઠમણાની વિધિ વફાદાર 
શિષ્ક કરી શકે ? સરવૈયાએ સાહિત્ય- 
તેવેચનાનું સરવૈયું કાઢતાં, સરાણે 
ચડાય્યા છે સુરેશ હ જોષીને, જેમણે ક 
વીરચંદ ધરમશી-ગિરીશ દમશણિયાની 
બેકેટ-ગોલ્ડબાર્થ પૃચ્છાપૂર્વે પ્રશ્ર 
મૂકેલો . “તમે બોર્હેસ વાંઓ છે ?' કર્તાનાં કલ્પિત પાત્રો 'ક' 
અને ''ની જગાએ આ લખનાર હોત તો તરત પ્રતિકથાવત્‌ 
પ્રતિ-ઉતર આપત : પૂછો 'રે' વાન લાભર્શકર ઠાકરને જેમણે 
આ લખનાર પાસે બોર્હેસ ઉપર અનુવાદ-આસ્વાદ-આમુખ 
વિશેષાંક રચાવેલો. કેટલાક દાયકા વીતી ચૂકયા આ વાતને. 
સલમાન રશદીની નવલકથા “હારુન એન્ડ ધ સી ઓફ 
સ્ટોરીઝ'માં ઝબકેલી સૂર્યવેશી 'ગપનગરી' અને તમસૂવંશી 
“ચૂપનગરી'માંથી ગમતી હતી તે ગપનગરીમાં આત્મસ્તુતિને 
પૂરતો પ્રકાશ અને અવકાશ હતો એટલે શું થાય ? વાણી- 
સવાર્તતર્ય્માં જાતશ્લાધા નામનો પ્રકાર બાકી રહે તો ય કેટલો? 
“ર્હેસ અને હું'ના મથાળા ટાઈપ નીચે નાના ટાઈપમાં 


નેગસ્ટ ૨૦૦૮ ૨૮ 


ય 
પડ 
રે 









તાત (કે કથા 0 કરતાંબેનાદરનાયાબ 
નમૂના પેશ કર્યાં, સામોસ્રામ, 'એક 
મોહનદાસ ગાંધી અને બીજા સુરેશ 
જોષી, ગાંધી ધીમે ધીમે બધું છોડતા 
ગયા.જોપીએધીમેધીમેપોતાનોબંગલો 
“ઉ (ઈશાવાસ્ય' ? બનાવો. ગાંધી માટે 
1 સત્ય કાર્યમાં હતું, જોપી માટે સત્ય 

“ “પુસ્તકોમાં હતું,' એક 'જવન ખાતર 
કળા' તો બીજા “કળા ખાતર કળામાં'માં સત્યનો જયવારો 
ધારતા હતા. આ સે-રચનામાં ગાંધીજીને શિખંડી લેખે ઊભા 
કરીએમનાખભે પિસ્તોલ સાર્ત્ર કહે છે ને,વર્ડઝ આર લાઈક 
લોડેડ પિસ્તોલ 9 ગોઠવી સુરેશ જોષી પર ગોળીબાર કર્યાના 
ઉદાહરણો શોધકોને ભેટીજશે !પણપૃ.૪૭૫ર સુરેશજોષીનાં 
પુસ્તકના શીર્ષક પરની લેખકની ટીકા કેવો સંદેશ પ્રસારે છે * 
“'તેદ્યા વિનાશનેમાર્ગે' એકપ્રકારનો આશાવાદ સૂચવે છે કૅ 
જાણે હજીયે પરિસ્થિતિ બદલી શકાશે. વૈકલ્પિક બેવરેથા 
ઊંભી કરી શકાશે પણ એ વિધાનો વિનાશ થઈ ગયો છે એ 
જોવાનું ચૂકી ગયા અથવા એમણે એ જોવાનું ટાળ્યું.” જો 
નિરીક્ષક મેધાવાન હોય તો 'અર્ધતજતિ પંડિત'સંસ્કૃત બોલી 


બ્ટ્શ 







પ્રમાણે ભાળી શકત કેવૈકલ્પિક વ્યવસ્થાનો શીર્ષકમાંનો ધ્વનિ 
ગાંધી પ્રતિમાનનો ગર્ભિત સ્વીકાર કરે જ છે. લેખકનું પુસ્તક 
પણ કેટલાય ન-કારો સમેત સ-હકારની તિર્યક્‌જિકર કયાં નથી 
કરતું ? 

જોપીપૅરેડાઈમનાપ્રભાવનો સબળ વિરોધ પણ સુ. જો. 
સ્વીકારમાં પરિણમતાં લખાયું છે કે 'ગુજરાત એના પડછાયામાં 
જીવતું થઈ ગયું...પડછાયો આગની જેમ ફેલાયો ને લોહનગરની 
જેમસ્થિરથયો કેએણે ગાંધી પૅરેડાઈમની કોઈ અસરરહેવાન 
દીધી.' (પૃ. ૩૯) આવું વાંચતા બે પ્રચલિત કહેણી કેવળ 
સાંભરી, 'પેટનો બળ્યો ગામ બાળે.' “દુખે છે પેટ ને ફૂટે છે માથું.” 
તડોદરે આગ લાગી હશે (ગપનગર હતું તોય તે ?) પણ 
અમદાવાદ ચૂપનગર હોય તો પડછાયો આગની જેમ ક્યાંથી 
ફેલાઈ શકે ? આગિયાની જેમ લબૂક ઝબૂક થઈ ગયું હતું, 
પ્રકાશ પણ પ્રસર્યો હતો. તોય જાણતલો જાણે છે કે જોષી- 
મરણોત્તર-કાળમાં અનુ-આધુનિક, દલિતધર્મી, નારીકર્મી 
સર્જન-વિવેચનની જાડીઝીણી ધારાઓ ઠીકઠીક ફૂટવા માંડી છે. 
એમ. એસ. યુનિવર્સિટી વડોદરામાં છે અને લેખક પોતે કથક 
અને પાત્ર છે,પોતે અને વાર્તકાર બિપિન પટેલે સુ. જો. કથિત 
બોર્હેસ વાંચ્યો છે, જોષી સામે “ગાંધી-કથા' (ગુ. સાહિત્ય 
પરિષદ પ્રમુખ નારાયણ દેસાઈની ભકિત-પૂર્વક)નું પ્રતિમાન 
રેડવી શકે છે ત્યાં 'આત્મનિરીક્ષણનો અભાવ' કયાં છે ? 
અંશમાંસ્વ-સભાનતા છે તોપછી એનોપ્રકાશ અત્રતત્ર અન્યત્ર 
કેમ નહિ ફેલાય ? લેખક “વસુધૈવ કૂટુમ્બકમ્‌' સૂત્રને નજર 
અંદાજ ન કરતા હોત તો. બોર્હેસની લગોલગ “કથા- 
સરિત્સાગર', 'હિંદ સ્વરાજ', યા 'શુકસપ્તતિ', “વાંચ્યું છે - 
નથી વાંચ્યું ?' -જેવા સવાલોની ભેદરેખા નાપાડત. 

“ભાયાણી સંસ્કૃત શાસ્ત્રોર્મા ડોકિયું કરે છે ત્યારે પણ 
પ્રશ્નો તો. પશ્ચિમના જ રહે છે... આપણા વિવેચનના પ્રશ્નો 
આપણા સમાજ, સંસ્કૃતિ, ઈતિહાસ કે સાહિત્યને સમજવાની 
આપણી મથામણમાંથી નથી જન્મતા.' (પૃ. ૪૦) સમજાતું નથી 
કે એક સુજ્ઞ ભાષા સભ્યતાવિદ્‌ “વસુધેવ કુટુમ્બકમ્‌' તો ભૂલી 
જાય પણ સમૂહમાધ્યમોના સમગ્ર પરિવેશમાં “લોબલ 
વિલેજ'ના પરિવ્યાપક સંદેશ સંકેતોને પણ અવગણે ? 
મધ્યકાલીન સાહિત્યના કવિ ૫૨ સુરશ જોષીએ શોધનિબન્ધ 
લખેલો તે વિસરાય ? 

ખેર, ખરેખરો પૅરેડોકસ જોવો હોય તો ૧લા પ્રકરણ 
“હિંસા'ને બાદ કરતાં લગભગ બીજાં ૧૦પ્રકરણમાં ગ્રન્થકર્તા 
પાત્ર “ખ'નું પ્રચ્છન્ન પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, અને છતાં બહુર્સંખ્ય 
પશ્ચિમી સંદર્ભગ્રન્થોની પૂંછડીઓ ચીપકાવી પ્રસ્તુત પુસ્તક- 





પતંગ ઉડાડી શકયા છે ! અહીં જોષી-પ્રતિમાનના “વન 
અપમેનશીપ' ના ચેપ અને સુવાસનો લાભ, ગાંધી પૅરેડાઈમની 
અડોઅડ મળે-એના જેવી આયર્‌નિ કઈ ?વળી ગાંધીના મુદ્દા 
વારેવારે ઘેરા ઘૂંટવામાં જોષીની તથાકથિત સ્થાપનાના 
“ઉત્થાપન'માં “ચિત્તથી થતી સૂક્ષ્મ હિંસા'નો અવચેતન્તામક 
ફાળો લેખકના “ઈન્ટ્રોસ્પેકિટવ અવેરનેસ'માં કેમ ડોકાયો નહિ 
હોય ? કુષ્ણમૂર્તિને કવોટ કરવા સુલભ છે પણ કેવળ ગાંધી 
તરફી પ્રસ્તુતિ “ચોઈસલેસ-અવેરનેસ'ને તિલાંજલિ આપે છે 
એનું શું ? ી 

આટલે આવીને અજયનો એલાર્મબેલ સાંભળીને એની 
કદર ના થાય એવા નાદાન નુગરા બહુ નહીં હોય. તે ગાઈ 
વગાડીને સ્પષ્ટ કહી શક્યા છે કે “પશ્ચિમના ચાર ચોપડા 
વાંચનાર એટલો જ જ્ઞાની... પશ્ચિમના દેશોમાં ફરનાર કે 
આમંત્રિત થનાર એટલો જ સફળ ને પશ્ચિમમાં સ્થાયી થનાર 
એટલો જ સુખી... સાહિત્યની આપણી શોધે ગાંધી અને જોષી 
જેવા ઈશ્વરો ઊભા કર્યા ને એમના જેવા થવાને, એમની 
આંગળી પકડીને ચાલવાને વિકાસ ગણવામાં આવ્યો' (પૃ.૮૦) 
લેખકની દષ્ટિએ, સર્જન ક્ષેત્રે બિપિન પટેલ (જેમને પુસ્તક 
“અર્પણ' થયું છે તેમજ એમણે. કેવા નસીબે બોર્હેસ માત્ર 
વાંચ્યો છે અને એમની વાર્તા “ગ્રહણ' તથા કિરીટ દૂધાતની 
વાર્તા “આ સવજી શામજી બચુ કોઇ દી સુખી ના થ્યા હો' 
અધુના “ ફિનોમિનન' ગણાય. “વર્ડ ઈઝ નોટ ધ થિંગ' એમ 
ચિન્તકો કહે પણ શબ્દ, સાહિત્ય કે વિવેચનમાં જે 
રીતિનીતિથી પ્રયોજાય છે એ. જોતાં “સમાજની-અ-ભૌતિક- 
જરૂરિયાતો' પૂરી પાડી શકે એવો દાવો સરવૈયા અને એમનો 
“હું' કરે તો તે આવકાર્ય છે. 

'સમીપે'ના એક સમ્પાદક શિરીષ પંચાલે 
'શબ્દસૃષ્ટિ'ના અલંકૃતા વિશેષાંકની સમીક્ષા કરતાં સરવેયાના 
લેખસંદર્ભે લખેલું : “પર્યાવરણ, અર્થકારણ, રાજકારણની 
સારી એવી જાણકારી ધરાવતા આ સમીક્ષક સાથે સંમત 
થાઓ ન થાઓ પણ ફરિયાદ પાછળની મૂળ સમસ્યા સમજવી 
જોઈએ.” (પૃ.૯૨) 

- મૂળ સમસ્યા સમજીએ તો અજય સરવેયાના “સ્વ” 
અને “ઈતર' વચ્ચેની ભેદસીમારેખા ભુંસાઇ જાય છે મારા 
માટે, અને ત્યાં કોઇ ટપકી પૂછે કે “ભાષા બચાવી તમે શું 
બચાવવા માગો છો ? ને ત્યાં “ક્યૂં કિ સાસ...' સિરિયલ ચાલુ 
થઇ જાય તો ધર્મપત્ની સાથે ભાષા-ભાવ હિંસા કર્યા વગર 
જોતા બેસી. જાઉં... 

ક 





“બોર્હૈસ અને હું' : લેખક :ઃ અજય સરવૈયા. પ્રકાશક, લેખક. પ્રાપ્તિસ્થાન : નવભારત સાહિત્ય મંદિર, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૨. 
અમદાવાદઃ ગાંધીરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, ૧લી આવૃત્તિ ૨૦૦૮, પૃ.૯૨, કિંમત : રૂ. ૬૫-૦૦ 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ : ૨૯ 





બ્ટ્શ 


ભારતના પુનરૃત્થાનના જ્યોતિર્ધરો 





ભર્તાકથી ચાહુ) 

૧લી મે ૧૮૯૭ને દિવસે ( 

બલરામ બસુના મકાનમાં [” 
રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના 
કરવામાં આવી. સ્થાનિક 
શાખાના અધ્યક્ષની જવાબદારી 
મહારાજે સંભાળી મહારાજમાં 
અમુલ વ્યવહારુ શાણપણ અને 
ઊડી સમજણ હતાં. 

૧૮૯૮ના ડિસેમ્બરની 
૯મી તારીખે બેલુડ મઠમાં :ક્‌ . જે 
ઠાકુરની છબીની અને એમના 
અવશોષોની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં 
આવી અને, હજી પૂરાં મકાનો 
બંધાય ત્યાં સુધીમાં તો યુવાન 
સંન્યાસીઓ ત્યાં રહેવા આવી 
ગયા અને જમીન સમથળ કરવાના તથા એવાં બીર્જા કાર્યોમાં 
લાગી ગયા. હિસાબો રાખવા, મઠની ડાયરી લખવી અને 
નવાગંતુકોનું આધ્યાત્મિક ઘડતર કરવું -એ જવાબદારીઓ 
બ્રહ્માનન્દને ભાગે આવી. “તમે ક્યારે પણ પ્રવચન આપો ત્યારે, 
બની શકે એટલો ઉપયોગ ઠાકુરના બોધનો કરો કારણ, એ 
બોધ દ્વારા શાસ્ત્રોનો અર્થ ગ્રહણ ડરવો સરળ થશે,' આ 
એમની સલાહનું ધ્રુવપદ હતું. એકવાર કોઈ પશ્ચિમના સજ્જન 
સ્તામીજી પાસે કંઈ આધ્યાત્મિક પ્રશ્રોતા નિરાકરણ માટેગયા 
તો, સ્વામીજીએ તેમને મહારાજ પાસે મોકલાવતાં ડહ્યું કે . “એ 
શક્તિશાળી ડાયનેમો. છે અને અમે સૌ એમની નીચે કામ 
કરીએછીએ.' 'રાખાલ તો આપણા મઠનું રત્ન છે, આપણા 
રજા છે,' આ બોલ સ્વામીજીએ ઉચ્ચાર્યા હતા. મહારાજની 
વહીવટી શક્તિનાં પણ સ્તાધીજીએ વખાણ કર્યા હ્તા. 

એ બંને ગુરુભાઈઓનો સંબંધ અનન્ય હતો. બંને 
કીપારાવરવામી મિત્રો હતા. એકમેકને બરાલર ઓળખતા 
હતા અને પરસ્પરમાં અતૂટ શ્રધ્ધા ધરવતા હતા. પણ, 
“કબીજાનાંપાળેલાં જાનવરો પોતાના ધણીની હદ ઓળંગી 


સ્ટ ૨૬૧૦૮: ૩૯૦ 


૭ : ૨ : રાજા મહારાજ - સ્વામી બ્રહ્માનન્દ 








દુષ્યત્ત પંડયા 


બીજાની હદમાં જતાં ત્યારે, આ 
| બંને ગુરુભાઈ ઝઘડી પડતા. 
ક મડવાસીઓ આ તમાશા માણતા. 
મઠવાસીઓ માટે સ્વામીજીએ 
કેટલાક નિયમો બનાળા હતા 
1 અને,સવારે૪ ૦૦૧ગ્યૈ ઊઠી, 
મંદિરમાં ધ્યાનમાં બેસવાનું, 
| સમયસર ભોજન વગેરે લૈતાનું 

તથા બીજી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં 
નિયમપાલન કરવાનું ફરજિયાત 
બનાવ્યું હતું. નિયમભંગ કરનારે 
ર તે દિવસે ભિક્ષા માટે બહાર જવું 
પડતું. સ્વામી ભ્રહ્માનન્દને એ રીતે 
એકવાર બહાર જવું પડયું હતું 
- પણ,ભિક્ષાટન માટેએમના ગયા 

પછી, સ્વામીજી ચિંતાથી અર્ધા 
થઈગયા હતા. 

એક વેળા સ્વામીજીએ બપોર પછી પોતાના એક શિષ્ય 
શરતને પોતાને મસાજ કરવા કહ્યું એના પોચા હાથના 
મસાજથી સ્વામીજીને સંતોષ ન થતાં એમણે મહારાજને 
બોલાવી લાવવા શરતને કહ્યું બપોરનો આરામ છોડી 
બ્રહ્માનન્દ આવ્યા અને પહેલવાનની અદાથી પૂરા બે કલાક 
એમણે સ્વામીજીને મસાજ કર્યો. થાકી જવા જેવું એ કામ કરી 
બ્રહ્માનન્દ પોતાને ઓરડે જતા હતા ત્યારે, શરતે પોતાની 
મૂંઝવણને વાચા આપી : “મહારાજ, આપ તો ઠાકુરના 
આધ્યાત્મિક પુત્ર છો ને સ્વામીજી પણ આપનો ખૂબ આદર 
કરે છે છતાં, એમણે મસાજ માટે આપને તકલીફ કેમ 
આપી ? તું શી વાત કરે છે ?સ્તામીજી શિવસ્વરૂપ છે તે નથી 
જાણતો તું ?' 

આ જગત પરથી વિદાય લૈતાં પહેલાં સ્વામીજીએ 
ભગિની નિવેદિતાને ભારપૂર્વક સલાહ આપી હતી કે, “તારા 
કાર્યમાટે તારે કોઈની સલાહની જરૂર પડે તો, માત્ર બ્રહ્માનન્દ 
પાસે જ જજે બીજા કોઈ પાસે નહીં' અને ૧૯૦૫ના 


ઠ્ટ્ણ 


બંગભંગના આંદોલન પછી, આઈરિશ મૂળનાં નિવેદિતાની 
સહાનુભૂતિ આંદોલનકારો. ભણી હતી. રામકૃષ્ણ મઠ / મિશન 
રાજકારણમાં સંડોવવામાં માનતું ન હતું એટલે, નિવેદિતાને 
તત્કાલ પૂરતું મઠ / મિશનથી. દૂર જવું પડ્યું હતું પણ, 
મહારાજ અને મઠના બીજા અગ્રણી સંન્યાસીઓ સાથેનો 
નિવેદિતાનો સંબંધ પૂર્વવત જ ચાલુ રહ્યો હતો અને, 
મહારાજના સૂચનથી નિવેદિતાએ. ૧10 1ત્વકાલા' તડ 1 5૫૪ 
1૫91' નામનું પુસ્તક વિવેકાનન્દ વિશે લખ્યું હતું. 
પોતાના અતિ ટૂંકા કાર્યકાળમાં બેલુડ, મદ્રાસ અને 
માયાવતી એમ ત્રણ સ્થળે મઠનાં કેન્દ્રો સ્વામીજીએ ચાલુ કર્યા 
હતાં. ન્યુયોર્ક લંડનનાં તો હતાં જ. મહારાજે આ બધાં કેન્દ્રો 
સંભાળ્યા, દઢ ડર્યા અને વિકસાવ્યાં એટલું જ નહીં પણ, બીજાં 
નવાં કેન્દ્રોની સ્થાપના કરી. મિશનની સેવા-પ્રવૃત્તિને સંગીન 
કરી અને રામકૃષ્ણ ભાતધારાનો પ્રરપર કર્યો. 
વિવેકાનન્દની પ્રેરણા હેઠળ વારાણસીના થોડાક 
યુવાનોએ વારાણસીમાં ભાડાના એક મકાનમાં “પૂઅર મેન્સ 
રિલીફ એસોસિયેશન'ની સ્થાપના ૧૯૦૦માં કરી હતી. એ 
સંસ્થા રામકૃષ્ણ સંઘ સાથે સંલગ્ન ન હતી. ૧૯૦૩માં 
મહારાજ વારાણસી ગયા અને, હિમ પીગળતાં ગંગાનાં પાણી 
ઊંચે ચડે તેમ, એ સંસ્થા સંભાળતા યુવકોમાં ભરતીનાં પૂર 
ચડ્યાં. એ સંસ્થા રામકૃષ્ણ મિશનની સાથે જોડાઈ, એનું નામ 
“શ્રી રામકૃષ્ણ મિશન સેવાશ્રમ' રાખવામાં આવ્યું અને એનો 
અદ્ભુત વિકાસ થયો. એક દાયકા જેટલો સમય ફૂદીને, 
૧૯૧૧-૧૨માં, પૂજ્ય શ્રી શારદામાએ, એ સેવાશ્રમના કાર્યથી 
પ્રભાવિત થઈ એને અદ્દભુત પ્રમાણપત્ર આપ્યું હતું : “અહીં 
ઠાકુર સાક્ષાત વસે છે,' અને, ૧૮૯૭ના મેના આરંભમાં 
મિશનની સ્થાપના થઈ ત્યારથી, એના વિરોધી માસ્ટર 
મહાશયને પણ, આ સેવાશ્રમનું સેવાકાર્ય ઠાકુરના બોધ 
અનુસારનું જ છે તેનો એકરાર કરવો પડ્યો હતો. 
એવું જ બીજું અગત્યનું કાર્ય રાખાલના સેવાશ્રમનું 
હતું. સ્વામીજીના શિષ્ય કલ્યાણાનન્દે ત્યાં ગંગાકાંઠે ત્રણ 
ઝૂંપડીઓ બાંધી, ત્યાં આવી બિમાર પડી જતાં, નિરાધાર 
સંન્યાસીઓની સેવા-ચાકરીનું કામ ૧૯૦૧થી આરંભી દીધું 
હતું. મહારાજ કનખલ ગયા અને કલ્યાણાનન્દની સગવડ 
વગરની એક ઝૂંપડીમાં જ ઊતર્યા. ઠાકુરની કૃપાથી એમના 
માનસપુત્રે જમીન ખરીદવા અને મકાન બંધાવવા માટેપૈસાની 
વ્યવસ્થા કરી આપી. વૃધ્ધ અને મરણાસન્ન એકલ સાધુ 


સંન્યાસીઓની માંદગીમાં તેમની સેવાચાકરીની ઉત્તમ 
વ્યવસ્થા એ રીતે થઈ. મહારાજ ત્યાંથી ૧૯૦૩માં વૃંદાવન 
આવ્યા અને ત્યાં, વિવેકાનન્દના દેહાવસાનના સમાચારથી 
હતપ્રભ થઈ ગયેલા તુરીયાનન્દને એ મળ્યા. ત્યાંથી એ પ્રયાગ 
ગયા ને ત્યાંથી વિંધ્યાચલ, વિંધ્યવાસિનીના ભાવમાં મસ્ત 
રહેતા હોઈ એમનો ત્યાંનો નિવાસ થોડા દિવસને બદલે થોડાં 
અઠવાડિયાંનો બની ગયો. લગભગ વર્ષાન્તે એ બેલુડ પાછા 
ફર્યા. દુર્ભાગ્યે, ત્રણ-ચાર મહિના પછી એ. ટાઈફોઈડમાં 
પટકાયા. એ. મુદતિયા તાવમાંથી સાજા થતાં હવાફેર માટે 
યુવાન સ્વામી વિરજાનન્દ સાથે સિમુલતલા ગયા. એ સ્વસ્થ 
થઈને પાછા આવ્યા ત્યાર પછી, રામકૃષ્ણ મિશનને 
ભાગલપુરમાં ફાટી નીકળેલી મરકીની બિમારીમાં સેવાકાર્ય 
હાથ ધરવું પડ્યું. મહારાજે સારું માર્ગદર્શન આપ્યું હતું તથા 
નાણાંની વ્તસ્થા પણ. કરી હતી. 

સને ૧૯૦૧ની સાલમાં ઉનાળો ઉતરતાં, જાણે 
રામકૃષ્ણ મઠ ઓરિસ્સા ફેરવાઈ ગયો હતો. સ્વામી બ્રહ્માનન્દ 
ગુરુભાઈ પ્રેમાનન્દની સાથે જૂનના આરંભમાં જગન્નાથપુરી 
ગયા હતા. થોડા સમય પછી, રથયાત્રાની પૂર્વસંધ્યાએ સ્વામી 
શિવાનન્દ અને સ્વામી અખંડાનન્દ પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા 
હતા અને, ઓગસ્ટમાં, અમેરિકાના ન્યુયોર્કના કેન્દ્રેથી 
અભેદાનન્દ આવ્યા હતા અને, બે જ દિવસ પછી, મદ્રાસથી 
સ્વામી રામકૃષ્ણનન્દ પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા હતા. જાણે 
ષડ્ત્રકદષિ મંડળનો ત્યાં ઉદય થયો !લગભગ છ-સાત મહિના 
જગન્નાથના સાન્નિધ્યમાં રહ્યા પછી, ડિસેમ્બરમાં રાજા 
મહારાજ પાછા બેલુડ આવ્યા હતા. કારણ, માયાવતીથી 
આવેલાં શ્રીમતી એતિયર એમને મળવા માટે આવ્યાં હતાં. 

જગન્નાથનું આકર્ષણ એમને ફરી ૧૯૦૭માં પુરી 
ખેંચી ગયું. પણ ત્યાં કોલેરા ફાટી નીકળ્યો. ત્યાંના સેવાકાર્યમાં 
માર્ગદર્શન આપી મહારાજ મઠમાં આવ્યા અને એપ્રિલમાં, 
રામકૃષ્ણ સેવાશ્રમના શિલારોપણ માટે એ વારાણસી ગયા. 
એપ્રિલની ૧૬મીએ શિલારોપણ વિધિ સંપન્ન થયો અને ત્યાંથી 
બેલુડ પાછા આવ્યા. એપછી જગન્નાથ પાસે પુરી દોડી ગયા 
અને, ૧૯૦૮માં દક્ષિણ ભારત ગયા. તિવેકાનન્દ ૧૮૯૭માં 
કોલંબોથી ઉત્તર તરફ મદ્રાસ આવ્યા હતા. એમના આ 
ગુરુભાઈ ઉત્તર તરફથી દક્ષિણ તરફ પ્રયાણ કરતા હતા. 
વિવેકાનન્દ પ્રેર્યા રામકૃષ્ણાનન્દે દાયકાથી મદ્રાસમાં થાણું 
નાખી દીધું હતું અને બેંગ્લોર, માઈસોર, મદુરાઈ, કોચીન 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ : ૩૧ 





બ્ટ્શ 


વગેરે સ્થળોએ, સમય મેળવીને એ શ્રી રામકૃષ્ણનો સદેશ 
આપવા દોડી જતા. મદ્રાસમા થોડો સમય પસાર કર્યાપછી, 
રામકુષ્ણાનન્દ સાથે એ રામેશ્વર ગયા. ત્યા સુવર્ણના, ચાદીના 
અને તાબાના, દરેક ધાતુના ૧૦૮ બીલીપત્રો એમણે રામેશ્વરને 
અર્પણ કર્યા પાછા ફરતાં મદુરાઈના ભવ્ય ગોપુરમ્‌વાળા 
મીનાક્ષીના દર્શને ગયા અને, માતાજીની મૂર્તિ સામે એ એટલા 
ભાવવિભોર બની ગયા કે રામકૃષ્ણાનન્દે એમને સભાળવા 
પડ્યા. ૧૯૦૯ના જાન્યુઆરીની ૨૦મીએ મહારાજને વરદ 
હસ્તે બેંગ્લોરના આશ્રમનો પ્રતિષ્ઠાવિધિ થયો ત્યાં એમણે 
સાભળેલુ રામનામ સંકીર્તન એમને એટલુ બધુ ગમી ગવુ કે 
મઠને માટે એમણે.એ. અપનાવી લીધુ મઠના પ્રત્યેક કેન્દ્રમા 
દરઅગ્યારસે એનું ભાવપૂર્વક શકીર્તન થાય છે 

મઠ મિશનના કેન્દ્રો અને એમના કાર્યનો બાપ 
અખંડાનન્દે સારગાછીમા અનાથ બાળકો માટે છાત્રાલય અને 
શાળાનુ મડાણ કર્યું હતું ત્યારથી આરભાયો હતો મદ્રાસ 
આશ્રમે પણ ગરીબ બાળકો માટે છાત્રાલય અને શાળા શરૂ 
કર્યા હતા નિવેદિતાની શાળા તો હતી જ અને કનખલ 
તારાણસીના સેવાશ્રમો વિકસતા જતા હતા એટલે એ વ્યાપ 
વધતો જતો હોઈ એમના સંચાલન માટે તથા નિરીક્ષણ માટે 
નિયમો ઘડતાની જરૂર વર્તાતા, પોતાના બીજા સાથીઓ સાથે 
વિચારવિર્મશ કરી રાજા મહારાજે તેને માટે જરૂરી નિયમો 
ઘડ્યા તથા ૧(.૦૮.મા મિશનની નોંધણી પણ કરાવી, આમ 
તેમણે રાજા નામને સાર્થક કર્યું, 

આમ છતા એ સભા-સંમેલનોથી દૂર રહેનારા હતા 
મઠ / મિશનના ટ્રસ્ટી મડળની બેઠક બેલુડમા જ મળી હોય, 
મહારાજ તેમા હાજર ન હોય તેવુ બને. વહીવટની એમની રીત 
અનોખી હતી. વારાણસીમાં અદ્દેતાશ્રમ અને રામકૃષ્ણ 
જેતાઈસટા,લર્ટહરે,તરગે,જમ્ટે,મટઝા૪.સિક્ષો,શટ્ેગડો,. 
તુરીયાનન્દ અને શારદાનન્દ એ મતભેદોને દૂર કરીને શાંતિ 
સ્થાપવામાં સફળ.ન થયા અને આખરે, મહારાજને વારાણસી 
આવવુ પડ્યુ મહારાજે પક્ષકારોને જુદા જુદા કે સાથે 
બોલાવા જ નહીં બંને સ્થાનોના સચાલકોને ઝઘડા વિશે 
પૂછ્યુ નહીં એમણે સીદી, સરળ જાહેરાત કરી આવત્તી 
કાલથી શવારે૪૦૦વાગ્યે સૌએ ધ્યાન કરવા આવવાનુ છે 
મહારાજના સાન્નિધ્યમાં આ ધ્યાનવાપારને થોડો સમય થયો 
અને, મતભેદો દૂર થઈ ગયા અને સૌની ચિત્તશુધિિ થઈ ગઈ 
એકાદ મહિનાના કાશીવાસ પછી, કોલકાત્તા પાછા ફરતા 


સ્ટ ર૦૦૮ ડર 


મહારાજપાસે ચાળીસ લોકોએ દીક્ષા લીધી, એમની અદરનો 
ખટરાગ જપી ગયો હતો અને સૌર્ના ચિત્ત ગગાનાં પાણી જેવા 
નિર્મળ બની ગયા હતા. 

બ્રહ્માનન્દ મહારાજે લીધેલા બીજા એક કાતિકારી 
કદમનો પણ ઉલ્લેખ કરી લઈએ. હરદ્વાર પાસે કનખલમા 
એકલ, માદા અને મરણાસન્ન સન્યાસી સાધૂઓની સારવાર 
માટેઊભા કરેલા સેવાશ્રમમાં મહારાજ દુર્ગાપૂજાનું આયોજન 
કર્યું અને એ નિમિત્તે એમણે ભડારો કર્યો. વિવિધ સપ્રદાયોના 
સાધુ સન્યાસીઓ ભોજન માટે આવ્યા અને આમ કરીને, 
ચમકૃષ્ણ મઠના સન્‍્યાસીઓને એમણે બધા સાધુઓની 
પગતમાં ભેળવી દીધા. 'ઓ ભણેલા સાધુઓનો સઘ છે એમ 
માની એમનાથી દૂર રહેવાની વૃત્તિમા પરિવર્તન આવી ગયુ. 

દરમિયાનમા મદ્રાસના મઠને પોતાની જમીન મળી 
ચૂકી હતી અને મયલાપુર વિસ્તારની એવી જમીન પર તૈયાર 
થનાર મકાનોના નકશાથી સ્વામી બ્રહ્માનન્દને સંતોપ થયો 
હતો પોતાના પુરાણા ગુરૃભાઈ શશી મહારાજ સ્વામી 
રામકૃષ્ણાનન્દ તો દેવ થઈ ગયા હતા છતા, ૧૮૧૬ના 
ઓગસ્ટની ૪થી તારીખે મહારાજે આનદપૂર્વક એ. નવા 
મકાનનું શિલારોપણ કર્યું મદ્રાસમાં એ સમવે બ્રાહ્મણ 
અબ્રાહ્મણ વચ્ચે વિશેધ પ્રવર્તતો હતો અને, અસ્પૃશ્યોની દશા 
તો, આખા દક્ષિણ ભારતમા અતિશય ખરાબ હતી. એ 
તિરસ્કૃત અસ્પૃશ્યો દર શનિવારે મઠમા આવતા અને ભજન 
કીર્તન કરી આનદ માણતા. રવામી બ્રહ્મનન્દને આ ખૂબ ગમતી 
વાત્ત હતી અને, તેથી પ્રસન્ન થઈ મહારાજ ત્તેમને ઉત્સાહિત 
કરતા અને.અંતરના આશીર્તાદ વરસાવતા, 

યાત્રાપ્ેમી મહારાજ ત્તિવેન્દ્રમ થઈ ભારતને દક્ષિણ 
છેડે આવેલા કન્યાકુમારીના દર્શને ગયા હતા. ત્યા જ એમના 
ગુરુભાઈ વિવેકાનન્દને પોતાના કાર્યનો માર્ગ લાધ્યો હતો 
બ્રહ્માનન્દ ત્યાં પૂરું અઠવાડિયુ રોકાયા. માતાજીના દર્શન એ 
દરરોજ કરતા. એ દર્શનના પ્રભાત હેઠળ માતાજીની મૂર્તિ સામે 
ધયાનમાં બેસતા અને ધ્યાનાવસ્થામાં એ બ્રાહ્મ જગતને 
સપૂર્ણપણે વીસરી જતા, ત્યાંથી બેંગ્લોર થઈ એ મદ્રાસ ગયા 
અને એ માસનુ પૂરુ અઠવાડિયુ ત્યા ગાળી, ૮મી મેએ પોતાને 
અતિ પ્રિય જગન્નાથધામે, પુરી ગયા. 

મહારાજ પ્રવચનો ભાગ્યે જ આપતા. પરંતુ એમની 
ઉપસ્થિતિમાં ભક્તિનુ અદ્ભુત વર્તુળ ઊભુ થઈ વિસ્તરતું જતું 


હ્ટ્શ 


અને આસપાસના સમુદાયનાં અંતર એમાં નિમજ્જિત થઈ 
જતાં. પૂજ્ય શ્રી શારદામાની દક્ષિણની યાત્રા પછીની 
મહારાજની આાત્રાએ રામકૃષ્ણ-તિવેકાનન્દ ભાવધારાનો 
પ્રચાર કરવામાં અને એને સુદઢ કરવામાં ખૂબ અગત્યનો 
ફાળો આપ્યો હતો. મદ્રાસ (ચેન્નઈ)માં તે એક અમેરિકન 
ભક્ત મહિલા, સિસ્ટર દેવમાતાને પણ એક કરતાં વધારે વાર 
મળ્યા હતા અને, દેવમાતાને ત્યાં નાતાલની ઉજવણીનો કાર્યકમ 
પણ એમણે રાખ્યો હતો. 
દક્ષિણ ભારતમાં રામકૃષ્ણ મઠનાં નવાં કેન્દ્રોની 
સ્થાપના કર્યાપછી મહારાજેપૂર્વ ભારત તરફ નજર દોડાવી. 
ગુરુભાઈ અને બેલુડ મઠના સ્તંભરૂપ સ્વામી પ્રેમાનન્દ તથા 
બીજા કેટલાક સંન્યાસીબંધુઓ સાથે ૧૯૧૬માં મહારાજ 
આસામમાં કામાક્ષીની યાત્રાએ ગયા હતા. માતાજીની મૂર્તિ 
સમક્ષ એમનો આ પુત્ર ધ્યાનમગ્ન બની જતો. ઠાકુરના 
માનસપુત્રની આ ગહન ભાવવિવશતા જોઇ, ઠાકુરના દર્શનના 
સદ્દભાગ્યથી વંચિત નવઆગંતુકો ઠાકુરની સમાધિની કલ્પના 
કરી શકતા. કામાખ્યાથી મૈમનર્સિંહ થઈ એ મંડળી ઢાકા 
આવી અને ઢાકામાં ૧૯૧૬ની ૧૩મી ફેબ્રુઆરીએ મહારાજે 
ઢાકાના શ્રી રામકૃષ્ણ મિશનના મકાનનું શિલારોપણ કર્યું. 
આજના બદલાયેલા રાજકીય સંજોગોમાં પણ એ મિશન 
એટલું જ કાર્યરત છે. અને એ પૂર્વ બંગાળમાં (આજના 
બાંગ્લાદેશમાં) ઢાકાથી થોડા અંતરે આવેલા, ઠાકુરના અનન્ય. 
ભક્ત નાગમહાશયના તપસ્યામૃત ઘરના દર્શને, મહારાજ અને 
સમગ્ર મંડળી દેવભોગ ગામે પણ ગઈ હતી. 
જાણે કે “સાધુ ચલતા ભલા' એ. કહેવતને સાચી 
પાડતા હોય તેમ, ૧૯૨૧ના જાન્યુઆરીની ૨૦મી તારીખે 
બ્રહ્માનન્દજી ફરી કાશી ગયા. અગાઉ જે મતભેદનો અને 
મહારાજના વિશિષ્ટ અભિગમથી ચાળીસ વ્યક્તિઓએ 
લીધેલ દીક્ષાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે પ્રસંગ આ વેળા બન્યો હતો. 
આરંભમાં જ ઉલ્લેખ્યા પ્રમાણે, ઠાફુરે કહ્યું હતું કે, 
“રાખાલ સાકારના ઘરનો છે,' તે બાબત સ્વામી બ્રહ્માનન્દના 
જીવનને ડગલે ને પગલે. જોવા મળે છે. પરંતુ એમની. 
વિશિષ્ટતા એ હતી કે, પોતાના પ્રેમપ્રવણ ચિત્તને એ ઠેરઠેર 
પ્રદર્શિત કરતા ન હતા અને જાત ઉપર સંયમ રાખતા. પરંતુ, 
એમના અંતરમાંના ભાવસિંધુમાં કોઈ કોઈ વાર જોરદાર 
ભક્તિ તરંગો ઉછળી આવતા હતા. વારાણસીના અહ્દેત 


હ્ટ્શ 





આશ્રમમાં શ્રી રામકૃષ્ણદેવની પુરાણી તસવીરને સ્થાને નવીની 
પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી ત્યારે, મહારાજ એટલા ઠાકુરમય બની 
ગયા હતા કે, વયને ભૂલી, જાત પર રાખેલા સંયમની પાળને 
તોડી એમની ભક્તિએ એમને નૃત્ય કરવાગપ્રેર્યા. એટલું જ નહીં 
પણ, પોતાની જેમ પ્રૌઢ અને પીઢ બની ગયેલા ગુરૃભાઈઓ 
તુરીયાનન્દને અને શારદાનન્દનેપણ તેમણે નચાવ્યા, એમના 
આ નર્તને એપ્રસંગે ત્યાં એકઠી થયેલી જનમેદનીને ભક્તિના 
પૂરમાં નિમજ્જિત કરી દીધી. 

બલરામ બસુના પુત્ર રામકૃષ્ણે ઓરિસ્સામાં 
ચકતીર્થમાં ૧૯૧૧માં ભેટ આપેલી જમીન પર બ્રહ્માનન્દના 
જીવન દરમિયાન તો. મઠ અસ્તિત્વમાં ન આવ્યો પણ 
૧૯૩૨માં ત્યાં મઠનું નિર્માણ થયું હતું. ૧૯૧૭માં ભુવનેશ્વર 
મઠનું નિર્માણ નિર્ધ્યું હતું તે મઠ ૧૯૧૯ની દુર્ગાપૂજાના 
સમયથી કાર્યરત થયો હતો અને તે વેળાએ મહારાજ અને 
તેમની સાથે સંન્યાસીઓનો તથા બ્રહ્મચારીઓનો મોટો કાફલો 
હતો. મહારાજને મન સાધના-ભજનની દષ્ટિએ ભુવનેશ્વર 
ખૂબ પવિત્ર સ્થળ હતું. 

શ્રી રામકૃષ્ણ મઠ અને મિશનનાં કેન્દ્રો વધતાં જતાં 
હતાં. શ્રી રામકૃષ્ણ-વિવેકાનન્દની ભાવધારાનો પ્રચાર કરતાં 
અને તથી આગળ વધી, એ તિચારધારાના પાયારૂપ વેદાન્તનો 
સંદેશ ફેલાવતાં “બુધ્ધ ભારત' અને “વેદાન્ત કેસરી' જેવાં 
અંગ્રેજી સામયિકો અને, બંગાળી સામયિક “ઉદ્દબોધન' આ 
વિચારધારાને દેશવિદેશમાં રજૂ કરવાનું કાર્ય કરી રહ્યાં હતાં 
તથા પુસ્તકોનું પ્રકાશન પણ વેગ પકડી રહ્યું હતું. આ બધી 
આનંદની. ઘટનાઓ હતી. એ. છતાં, સ્વામી વિવેકાનન્દે 
૧૯૦૨ના જુલાઈની ૪થી તારીખે સાંજે મહાસમાધિ લીધી 
તેની પહેલાંથી, ગુરુભાઈ યોગાનન્દના અકાળ અવસાનથી 
પૂજ્ય શારદામાએ. જણાવ્યા પ્રમાણે “ઈંટ' ખરી પડવા મંડી 
હતી. વિવેકાનન્દ પછી નિરંજનાનન્દ ગયા. ત્યારબાદ 
રામકૃષ્ણાનન્દે વિદાય લીધી. ઠાકુરની પણ વચમાં વડેરા હતા 
તે અદ્વેતાનન્દે વિદાય લીધી, પણ એ વૃધ્ધ હતા. મહારાજ માટે 
આઘાતજનક મૃત્યુ લાઢુમહારાજ - સ્વામી અભેદાનન્દનું હતું. 
એમની સાથે એ. કુસ્તી પણ ખેલ્યા હતા અને એક વાર, ઠાકુર 
માટેપાન તૈયાર કરવાની ના પાડીને એમને ખૂબ ચીડવાા પણ 
હતા. ૧૯૨૦ના એપ્રિલમાં એમની વિદાયને ત્રણ મહિના થાય 
ત્યાં, જુલાઈની ૨૧મી મધરાતે, મહારાજ, નિરાંતે ઊંઘવાને 


ઓગ” 


બદલે, વ્યથિત ચિત્તે, એક ચાદર લપેટી આરામ ખુરશીમાં 
ખોવાઈ ગવેલાન! ભાવે બેઠા હતા. બીજે દહાડે તારથી સંદેશો 
આયો કે ઠાકુરનાં જીવનસંગીની પૂજ્ય શારદામાએ, એ જ 
સમવે, દેહત્યાગ કર્યો હતો મહારાજ માતૃહીન બની ગયા. 
સંઘજનનીની એ ચિર વિદાવે મહારાજના ચિત્ત પર ખૂબ ઘેરી 
અસર કરી. જનેતા ગુમાવનાર બાળકની જેમ એ, સંન્યાસી 
હોદા છતાંયે, શોકવિલળ બની ગયા 
આમ છતાં બહારથી જોનારને મહારાજ આનૈદમય જ 
લાગતા, શોકને પચાવવાની અદ્ભુત શક્તિ એમની પાસે હતી 
અને, મઠ-મિશનને. કાયમને.માટે શૌકવાદળથી આચ્છાદિત 
કરી શકાય પણ નહીં. મરણ કરતાં જીવન મહાન છે ગંભીર 
વચનોના બોધ દ્વારા નહીં પણ પ્રેમ દ્વારા મહારાજ સામી 
વ્યક્તિમાં અધ્યાત્મ ભાવનેપ્રેરતા. એમના વિનોદપાછળ પણ 
બોધની ગુપ્ત સરસ્વતી વહેતી. મઠને રસોડે એકવાર બાફેલા 
બટાટા ફોલાતા હતા એમના કટકા કરતાં પહેલાં એ છાલ 
વગરના બટાટા હતા તે પોતાની પાસે આણવા તેમણે સૂચના 
આપી. બટાટાનું સત્તત જરા પણ ન ગયું હોય અને કેવળ છાલ 
જછોલાઈ હોય તેવા બટાટા જુદા તારવી, એ રીતે છોલનારને 
તેમણે આધ્યાત્મિક સિધ્ધિનું પ્રમાણપત્ર આપ્યુ હતું. ગંગા પર 
પૂલ બાંધવાના પોતે આપેલા અંદાજ કરતાં ઘણો વધારે ખર્ચ 
થતાં નાનેશ ગુરુભાઈ વિજ્ઞાનાનન્દ પરનો સ્વામીજીનો ખોફ 
મહારાજેવહોરી લીધી હતો મઠમાંના 'છોકરાઓનાં ધ્યાન, 
તપસ્યા, સાધના ભજન' ઉપરાંત જેમના સ્વારથ્ય' બાબતનો 
જવાબ પણ મઠની દેખરેખ રાખતા ગુરૃભાઈ પ્રેમાનન્દ પાસે 
તેમણે માંગ્યો હતો જાહેર જીવનના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કાર્ય 
કરનારે સ્વામી બ્રહાનન્દના અ શબ્દોયાદ રાખતા? છે 
'ોતાના ચારિત્ર્યનું ઘડતર ડર્યાવગર બીજાન* 
થઈ શકે નહીં.” “બાબૂરામદાદા ઊમાનન્દ મ 
એક વર્ષ મોટેરા હતા), સાધુસંગથી એ ! 
વૈરાગ્ય પ્રગટ્યો. એનો સંગ કરવાથી 
વિષયબુધ્ધિ નહીં જાગે ?' લાગણીના 
પોતાની બધી સંપત્તિ મઠને આપી દેવાને 
ગૃહસ્થના દાનનો અસ્વીકાર આ શ .. 
હતો. આમ માણસની સાચી પરખ એમની પ 
બેલુડ મઠમાં કોઈ વાર અચાનડ 
મઠમાંના સંન્યાસીઓ અને નવા આગંતુકો કેવા 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૮૩ ૩3૪ 


બધાના ઓરડાઓ.ખોલાતી,બધા કામ કરતા હોય ત્યાજ કે 
બધા ધ્યાનસ્થ હોય તે વેળા નજર નાખી મહારાજ બધું જાણી 
લેતા તેમ, મદ્રાસ કે બેંગ્લોરના મઠમાં એ અચાનક ઓરડાઓ 
ખોલાવતા. આધ્યાત્મિક જીતન જીવનાર માટે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં 
મમાદને જરીય સ્થાન નથી. પ્રસિધ્ધ ઉપનિષદ વાક્ય અનુસાર, 
સભા સમાજોથી શક્ય એટલી પોતાની જાતને મહારાજ દૂર 
દૂર રાખતા. એમનું ચિત્ત ઈન્દ્રિયાતીત જગતમાં જ મુખ્યત્વે 
વિહાર કરતું ગુરુભાઈઓ માટે પ્રેમથી ઊભરતા સને 
૧૯૧૪માં તુરીયાનન્દ ગંભીર માંદગીમાં સપડાયા ત્યારે, 
એમની પરિચર્યા માટે કોઈને મોકલાવીને, જુદુ ઘર લઇ તેમાં 
એમને અલાયદા રાખવાની તજવીજ કરીને તથા બધા ખર્ચની 
જવાબદારી ઉપાડીને ગુરૃભાઈ પ્રત્વેની ઊડી લાગણી એમણે 
બક્ત ડરી હતી. 
૧૯રરનું વર્ષશરૂ થતાં મહારાજ બલરામ ભવતનર્મા 

રહેવા આવ્યા હતા પણ, શિવરાત્રિ, તેપછી તરત જ આવતી 
ગુરુદેવની જન્મજયંતી વગેરે માટે મઠમાં થોડો સમય ગાળી 
મહારાજ પાછા બલરામ ભવને ગયા માર્ચની ર૪મીએ 
અચાનક એ કોલેરાનો ભોગ લન્વા. હોમિયોપેથીની સારવારથી 
રોગ કાબૂમાં આતી ગયો પણ નબળાઈ ન ગઈ પૂરા સાજા 
થાય એ પહેલાં બહુમૂત્રની અસર જણાઈ એહોપથિક 
ડીક્ટરથી ન મટતાં, આયુર્વેદના વૈઘને બોલાવવા સૂચન થયું તો 
મહારાજે મમરો મૂક્યો. “તો પછી હકીમને પણ બોલાવજો ને' 
આ હાસ્યવૃત્તિ ઠેઠ સુ” ] હતી એ વર્ષની ૮મી 
એપ્રિલે શનિવાર હતો? જેસાધ બ્રહાચારીઓ 
ભક્તો હત્તા તે સૌને નજ - પ્ત 
મિથ્યા છે.ડર્રેન * ક ક 
ધ્યાનમાં સરી ૫ દ, ર 
રાખાલ છું મને ક હુ 
છમછમ નાર ઃ ટ 
એક નાનકડો 

આવ.' અને 

ઠાકુરના ૧ 

ખણ 


મજ 
ભક 


ગયો. 


શાસ્ત્રીય સંગીત : મારી નજરે 





નિર્મિશ ઠાકર 


૭: ગાતાં પહેલાં... 


વગર વિચાર્યુપગલું ન ભરવું, એમ કહેવાય છે ખરું, હ 
યરણવાલાયક થયો, ત્યારે જબરો ગૂંચવાવેલો. “પરણતાં પહેલાં 
સત્તરવાર વિચારી લેજે !' એમ મારા અનુભવી મિત્રોએ મને 
કહેલું. “જો વિચારીશ, તો તું કદી નહીં પરણી શકે ! એમ વધુ 
અનુભવી મિત્રોએ કહેલું. 

ગાવામાંયે એવું જ છે !સંગીતનું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી જ 
ગાવું જોઈએ, એ. તો સૌ જાણે છે. (મેં તમને ઘણું જ્ઞાન આપ્યું 
પણ છે ! જ્ઞાન મળતાં જ ગાયક ૫૨ અનેક જવાબદારીઓ. 
આવી પડે છે અને એ જવાબદારીઓ નીચે કચડાઈ ગયા 
પછી એ ગાઈ શકશે કે કેમ, એ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે ! 
(રેંતાથી વાળ. ખરે છે, એ તો ખરું. ને વાળ ખરવાથી વધુ 
ચિંતા થવા લાગે છે, એ પણ ખરું ! તો શું કરશો ? કેવી રીતે 
ગાશો. ? 'તૃમ સે ગાયા ન ગયા... હમ સે ગવાયા ન ગયા ! 
ફાસલા ગાન કા દોનોં સે મિટાયા ન ગયા...” જેવું ન થાય તો 
સણી 

ફળની ચિંતા કર્યા વિના કર્મ કર્યે જા, એમ ગીતામાં 
કહ્યું છે, એટલે હું તો તમને જ્ઞાન આપ્યે જ રાખીશ. ને જ્ઞાન 
કદી ખૂટશે નહીં !શું કરશો ? ફળ તો તમારે ભોગવવાનાં છે. 

જાણું છું, તમે મારાથી પરેશાન હશો. ના આપવા જેવી 
ઘણી વ્યાખ્યાઓ હું અગાઉ આપી ચૂકયો છું અને એમાં 
આવતી અગત્યની બાબતો તિશે મેંહજી સુધી મગનું નામ મરી 
પાડયું નથી. થાય છે શું કે હાસ્યકાર વ્યવસ્થિતપણે 
અવ્યવસ્થા ઊભી કરતો હોય છે, પોતાનું મહત્ત્વ સિધ્ધ 
કરવા !જો કે એથી તમનેપણ લાભ છે જ. બધું જો વ્વસ્થિત 
અને રેડીમેડ મળે, તો. તમારી આંતરિક શક્તિઓ કયારેય 
બહાર ન આવે. !કાંઈક પામવા માટે સંઘર્ષ જરૂરી છે. ઊભી 
થતી ગૂંચવણોમાં તમે માત્ર મારા પર આધાર રાખી આગળ 
નહીં વધી શકો, આથી તમે પણ રસપ્રદ માથાકૂટો કરી કોઈક 
તો માર્ગ શોધી લેશો ! મનુષ્યની તાકાત જીવનસંઘર્ષોમાં જ 
પ્રગટ થતી હોય છે, એટલે તો એના વિકાસ માટે ભગવાનને. 

ત્યાં પણ 'ેર અને અંધેર'ની ખાસ ભવસ્થા રખાઈ હોય છે. 
ખાનગી વાત કહું તો હું પોતે પણ પોતાનાથી ગળે આવી ગયો. 
છું. એટલે હવે મોડે મોડેથી ઘણી બધી અગત્યની બાબતો 
વિશે થોકબંધ ચોખવટો આપવા માગું છું. મારે તમને એક વાર 


બ્ટ્શ 


ગાતા જોવા છે, માત્ર એટલા માટે ! 

જે મનુષ્ય સમયને નથી પારખતો, તે અચૂક નિષ્ફળ 
જાય છે. આ સત્ય જીવન અને કલા-બંનેને લાગુ પડે છે. 
શહેરોમાં “મારી પાસે સમય નથી' કહીને દોડતો મનુષ્ય 
હાસ્યપ્રેરક જ નહીં, મને તો દવાપ્રેરક પણ લાગે છે !જેની. 
પાસે સમય નથી, એની પાસે કશું નથી. ભિખારી. જેવા 
ભિખારી પાસે પણ કમ સે કમ સમય તો હોય છે જ. 

શાસ્ત્રીય સંગીતમાં સમયનું અત્યંત મહત્ત્વ છે. લય, 
માત્રા, તાલ, સમ, ખાલી, આવર્તન, ખંડ વગેરે તમામ 
બાબતોનો આધાર સમય છે : લોક્સંગીતમાંયે સમયની 
અનિયમિતતા ચાલતી નથી. ઢોલ વગાડનાર વગાડવામાં એક 
સરખી ગતિ ન જાળવે તો ગરબે ઘૂમતી સન્નારીઓને ઠેસ 
લેવામાં ઠેસ પહોંચે છે અને એ એક સાથે ઢોલી પર બગડે 
છે... “અલ્યા હરખું વગાડને !તું મફત વગાડે છે ?* 

હું તો કહીશ કે તમે ગાવ ત્યારે સામે ઘડિયાળ રાખજો. 
ઉટલાક તો ગાતી વેળા સામે કેલેન્ડર પણ નથી રાખતા ! 
ચોકક્સ ગતિ જાળવીને ગાવું જરૂરી હોય છે અને તમારી એ 
ગતિને માપવા માટે પણ સંગીતમાં વ્યવસ્થા થયેલી છે. હતે જે 
ચોખવટો કરું તેના પર ધ્યાન આપો... 

લય : ગાયન અથવા વાદનમાં સમયની જે એકસરખી 
ગતિ જાળવવાની હોય છે, એને લય કહે છે. કેટલાક 
ઉડઝૂડિયા શિષ્યો મૂળ ગતિ (લય) છોડીને અચાનક વધુ 
ઝડપથી ગાવા લાગે છે, ત્યારે ગુરુજી એમને મુઠી બતાવીને 
ઈશારો કરતા હોય છે, એનો અર્થ “હું તને ગડદો મારીશ !' 
એવો નથી. એનો અર્થ એ કે “હે મૂઢમતે !તારી જે લય હતી, 
એને જ ઝાલી રાખ ! મતલબ કે... આસન સે મત ડોલ ! 

સંગીતની. જરૂરિયાત મુજ્બ, એક ચોકકંસ ગણિત 
સાથે લયને વધારી શકાય છે. હવે એ મુજબ લયના પ્રકારો 


(૧) વિલંબિત : રવિવારે બગીચામાં ફરતા હો ને. 
ઓફિસની ચિંતા ન હોય, તેવા એકદમ ધીમા અને નિરાંતના 
લય સાથે ગાયન અથવા વાદન કરાય, તેને વિલંબિત લય કહે 
છે. આમાં કોઈ ઉતાવળ હોતી નથી (ગાયકપક્ષે હોં !શ્રોતા તો 
ઘડિયાળ સામે જોઈ એમ પણ કહી શકે કે આ જો 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ : ૩૫ 





બદલે, વ્યથિત ચિત્તે, એક ચાદર લપેટી આરામ ખુરશીમાં 
ખોવાઈ ગયેલાના ભાવે બેઠા હતા. બીજે દહાડે તારથી સંદેશો 
આવો કે ઠાકુરનાં જીવનસંગીની પૂજ્ય શારદામાએ, એ જ 
સમયે, દેહત્યાગ કર્યો હતો મહારાજ માતૃહીન બની ગયા 
સંઘજનનીની એ ચિર વિદાયે મહારાજના ચિત્ત પર ખૂબ ઘેરી 
અસર કરી. જનેતા ગુમાવનાર બાળકની જેમ એ, સંન્યાસી 
હોવા છતાંવે, શોકતિદ્નળ બની ગયા. 
આમ છતાં બહારથી જોનારને મહારાજ આનંદમય જ 
લાગતા. શોક્નેપચાવવાની અદ્ભૂત શક્તિ એમની પારૌ હતી 
અને, મઠ-મિશનને કાયમને માટે શોકવાદળથી આચ્છાદિત 
કરી શકાય પણ નહીં. મરણ કરતાં જીવન મહાન છે ગંભીર 
વચનોના બોધ દ્વારા નહીં પણ પ્રેમ દ્રારા મહારાજ સામી 
બક્તિમા અધાભભાતનેપ્રેરતા. એમના સિનોદપાછળ.પણ, 
બોધની ગુપ્ત સરસ્તતી વહેતી. મઠને રસોડે એકવાર બાફેલા 
બટાટા ફોલાતા હતા એમના કટકા કરતાં પહેલાં એ છાલ 
વગરના બટાટા હતા તે પોતાની પાસે આણવ તેમણે સૂચના 
આપી. બટાટાનું સત્ત જરા પણ ન ગયું હોય અને કેવળ છાલ 
જછોલાઈ હોય તેવા બટાટા જુદા તારવી, એ રીતે છોલતારને 
તેમણે આધ્યાત્મિક સિધ્ધિનું પ્રમાણપત્ર આપ્યુ હતું. ગગા ૫ર 
પૂલ બાંધવાના પોતે આપેલા અંદાજ કરતાં ઘણો વધારે ખર્ચ 
થતાં નાનેશ ગુરૃભાઈ વિજ્ઞાનાનન્દ પરનો સ્વામીજીનો ખોફ 
મહારાજેવહોરી લીધી હતો. મઠમાંના 'છોકરાઓનાં ધ્યાન, 
તપરયા, સાધના-ભજન' ઉપરાત “તેમના સ્વાસ્થ્ય' બાબતનો 
જવાબ પણ મઠની દેખરેખ રાખતા ગુરુભાઈ પ્રેમાનન્દ પાસે 
ત્તેમણે માંગ્યો હતો. જાહેર જીવનના ડોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કાર્ય 
કરનારે સ્વામી બ્રહ્માનન્દના આ શબ્દો યાદ રાખવા જેવા છે 
'ોતાના ચાસ્સ્યિનં ઘડતર કર્યા વગર બીજાનું ક્યારેય કલ્યાણ 
થઇ શકે નહીં.' “બાબુરામદાદા (ેમાનન્દ મહારાજથી વયમાં 
એક વર્ષ મોટેરા હતા), સાધુસગથી એ માણસના મનમાં 
વૈરાગ્ય પ્રગટ્યો એનો સંગ કરવાથી આપણામાં શું 
તિષયબુધ્ધિ નહીં જાગે ?' લાગણીના આવેશમાં આવી 
પોતાની બધી સંપત્તિ. મઠને આપી દેવાને તત્પર થનાર એક 
ગૃહસ્થના દાનનો અરવીકાર આ શબ્દોમાં મહારાજે કર્યો 
હતો. અમ માણસની સાચી પરખ એમની પાસે હતી. 
બેલુડ મઠમાં કોઈ વાર અચાનક “હલ્લો' કરી, 
5માંના સંન્યાસીઓ અને નવા આગંતુકો કેવી રીતે રહે છે તે, 


5૬૦૮ ૩૪ 


બધાના ઓરડાઓ ખોલાવી, બધા કામ કરતા હોય ત્યાં જઈકે 
બધા ધાનરથ હોય તે વેળા નજર નાખી મહારાજ બધું જાણી 
લેતા તેમ, મદ્રાસ કે બેંગ્લોરના મઠમાં એ અચાનક ઓરડાઓ 
ખોલાવતા. આધ્યાત્મિક જીવન જીવનાર માટે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં 
ગ્રમાદને જરીય સ્થાન નથી. પ્રસિધ્ધ ઉપનિષદ વાક્ય અનુસાર, 
સભા સમાજોથી શક્ય એટલી પોતાની જાતને મહારાજ દૂર 
દૂર રાખતા. એમનું ચિત્ત ઈન્દ્રિયાતીત જગતમાં જ મુખ્યત્તે 
વિહાર ડરતું ગુરુભાઈઓ માટે પ્રેમથી ઊભરતા સને 
૧૯૧૪માં તુરીયાનન્દ ગંભીર માંદગીમાં સપડાયા ત્યારે, 
એમની પરિચર્યામાટે કોઈને મોકલાવીને, જુદું ઘર લઈ તેમાં 
એમને અલાયદા રાખવાની તજવીજ કરીને તથા બધા ખર્ચની 
જવાબદારી ઉપાડીને ગુરૃભાઈ પ્રત્વેની ઊડી લાગણી એમણે 
ભક્ત કરી હતી. 
૧૯રરનું વર્ષ શરૂ થતાં મહારાજ બલરામ ભવનમાં 

રહેવા આવ્યા હતા પણ, શિવરાત્રિ, તેપછી તરત જ આવત્તી 
ગુરુદેવની જન્મજયતી વગેરે માટે મઠમા થોડો સમય ગાળી 
મહારાજ પાછા બલરામ ભવને ગયા માર્ચની ૨૪મીએ 
અચાનક એ કોલેરાનો ભોગ બન્યા. હોમિયોપેથીની સારવારથી 
રોગ કાબૂમાં આવી ગયો પણ નબળાઈ ન ગઈ પૂરા સાજા 
થાય એ પહેલાં બહુમૃત્રની અસર જણાઈ એલોપથિક 
ડોક્ટરથી ન મટતાં, આયુર્વેદના વૈદ્યને બોલાવવા સૂચન થયું તો 
મહારાજેમમરો મૂક્યો 'તો પછી હકીમને પણ બોલાવજો ને' 
આ હાસ્યવૃત્તિ ઠેઠ સુધી ટકી રહી હતી એ વર્ષની ૮મી 
એપ્રિલે શનિવાર હતો. રાતે નવ વાગ્વે જે સાધુ બ્રહ્મચારીઓ 
ભક્તો હતા તે સૌને શીખ આપી “રહા જ સત્ય છે ને જગત 
મિથ્યા છે ડરો નહીં' પછી સૌનેપ્રેમાશીર્વાદ આપ્યા. પછી 
ધ્યાનમાં સરી પડ્યા અચાનક બોલી ઊઠયા રહં,તજનો 
રાખાલ છું મને ઘુઘરા બાંધો શ્રી કૃષ્ણનો હાથ પકડી હું 
છમછમ નાચીશ. હવે ખેલ પૂરો થઇ ગયો. જુઓ, જુઓ 
એક નાનકડો બાળ મારે દેહે હાથ ફેરવી રહ્યો છે આવ, 
આવ ' અને આ જ ભાવમાં, બીજે દહાડે, ૧૦મી એપ્રિલે, 
ઠાકુરના લાડકા માનસપુત્રે, રાતે પોણા નવે શ્રી રમકૃપ્ણર્નું 
શરણ લીધું બીજી સવારે, એમના દેહને બેલુડ લઈ જવામાં 
આવ્યો અને ત્યાં અગ્નિને સમર્પિત થતાં એ પચ મહાભૂતોમાં 
મળી ગયો. 


હ્ટ્થ 





શાસ્ત્રીય સંગીત : મારી નજરે 





નિર્મિશ ઠાકર 


૪: ગાતાં પહેલાં... 


વગર વિચાર્યું પગલું ન ભરવું, એમ કહેવાય છે ખરું, હું 
પરણવાલાયક થયો, ત્યારે જબરો ગૂંચવાયેલો. “પરણતાં પહેલાં 
સત્તરવાર વિચારી લેજે ! એમ મારા અનુભવી મિત્રોએ મને 
કહેલું. “જો વિચારીશ, તો તું કદી નહીં પરણી શકે ? એમ વધુ 
અનુભવી મિત્રોએ કહેલું. 

ગાવામાંયે એવું જ છે !સંગીતનું જ્ઞાન મેળવા પછી જ 
ગાવું જોઈએ, એ તો સૌ જાણે છે. (મેં તમને ઘણું જ્ઞાન આપ્યું 
પણ છે ! જ્ઞાન મળતાં જ ગાયક પર અનેક જવાબદારીઓ 
આવી પડે છે અને એ જવાબદારીઓ નીચે કચડાઈ ગયા 
પછી એ. ગાઈ શકશે કે કેમ, એ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે ! 
(ચેંતાથી વાળ ખરે છે, એ તો ખરું. ને વાળ ખરવાથી વધુ 
શિંતા થવા લાગે છે, એ પણ ખરું ! તો શું કરશો. ? કેવી રીતે 
ગાશો ? 'તુમ સે ગાયા ન ગયા... હમ સે ગવાયા ન ગયા ! 
ફાસલા ગાન કા દોનોં સે મિટાયા ન ગયા...” જેવું ન થાય તો 
સારુ. 

ફળની ચિંતા કર્યા તિના કર્મ કર્યે જા, એમ ગીતામાં 
કહ્યું છે, એટલે હું તો તમને જ્ઞાન આપ્યે જ રાખીશ. ને જ્ઞાન 
કદી ખૂટશે નહીં !શું કરશો ? ફળ તો તમારે ભોગવવાનાં છે. 

જાણું છું, તમે મારાથી પરેશાન હશો. ના આપવા જેવી 
ઘણી વ્યાખ્યાઓ હું અગાઉ આપી ચૂકયો છું અને એમાં 
આવતી અગત્યની બાબત્તો વિશે મેં હજી સુધી મગનું નામ મરી 
પાડયું નથી. થાય છે શું કે હાસ્યકાર વ્યવસ્થિતપણે 
અવવસ્થા ઊભી કરતો હોય છે, પોતાનું મહત્ત્વ સિધ્ધ 
કરવા !જો કે એથી તમને પણ લાભ છે જ. બધું જો વવસ્થિત 
અને રેડીમેડ મળે, તો તમારી આંતરિક શકિતઓ કયારેય 
બહાર ન આવે !કાંઈક પામવા માટે સંઘર્ષ જરૂરી છે. ઊભી 
થતી ગૂંચવણોમાં તમે માત્ર મારા પર આધાર રાખી આગળ 
નહીં વધી શકો, આથી તમે પણ રસપ્રદ માથાફૂટો કરી કોઈક 


તો માર્ગ શોધી લેશો !મનુષ્યની તાકાત જીવનસંઘર્ષોમાંજ જુઓ. 


પ્રગટ થતી હોય છે, એટલે તો એના વિકાસ માટે ભગવાનને. 
ત્યાંપણ જેર અને અંધેર'ની ખાસ વ્યવસ્થા રખાઈ હોય છે. 
ખાનગી વાત કહું તો હું પોતેપણ પોતાનાથી ગળે આવી ગયો 
છું. એટલે હવે મોડે મોડેથી ઘણી બધી અગત્યની બાબતો 
વિશે થોકબંધ ચોખતટો આપવા માગું છું. મારે તમને એક વાર 


લ્ટ્શ 


ગાતા જોવા છે, માત્ર એટલા માટે ! 

જે મનુષ્ય સમયને નથી પારખતો, તે અચૂક નિષ્ફળ 
જાય છે. આ સત્ય જીવન અને કલા-બંનેને લાગુ પડે છે. 
શહેરોમાં “મારી પાસે સમય નથી' કહીને દોડતો મનુષ્ય 
હાસ્યપ્રેરક જ નહીં, મને તો દયાપ્રેરક પણ લાગે છે !જેની 
પાસે સમય નથી, એની પાસે કશું નથી. ભિખારી જેવા 
ભિખારી પાસે પણ કમ સે કમ સમય તો હોય છે જ. 

શાસ્ત્રીય સંગીતમાં સમયનું અત્યંત મહત્ત્વ છે. લય, 
માત્રા, તાલ, સમ, ખાલી, આવર્તન, ખંડ વગેરે તમામ 
બાબતોનો આધાર સમય છે : લોકસંગીતમાંયે સમયની 
અનિયમિતતા ચાલતી નથી. ઢોલ વગાડનાર વગાડવામાં એક 
સરખી ગતિ ન જાળવે તો ગરબે ઘૂમતી સન્નારીઓને ઠેસ 
લેવામાં ઠેસ પહોંચે છે અને એ એક સાથે ઢોલી પર બગડે 
છે... “અલ્યા હરખું વગાડને !તું મફત વગાડે છે ?' 

હું તો કહીશ કે તમે ગાવ ત્યારે સામે ઘડિયાળ રાખજો. 
ઉટલાક તો ગાતી વેળા સામે કેલેન્ડર પણ નથી રાખતા 1 
ચોકકસ ગતિ જાળવીને ગાવું જરૂરી હોય છે અને તમારી એ 
ગતિને માપવા માટેપણ સંગીતમાં વ્યવસ્થા થયેલી છે. હવે જે 
ચોખવટો કરું તેના પર ધ્યાન આપો... 

લય ઃ ગાયન અથવા વાદનમાં સમયની જે એકસરખી 
ગતિ જાળવવાની હોય છે, એને લય કહે છે. કેટલાક 
ઉડઝૂડિયા શિષ્યો મૂળ ગતિ (લય) છોડીને અચાનક વધુ 
ઝડપથી ગાવા લાગે છે, ત્યારે ગુરૂજી એમને મુઠી બતાવીને 
ઈશારો કરતા હોય છે, એનો અર્થ “હું તને ગડદો મારીશ ! 
એવો નથી. એનો અર્થ એ કે “હે મૂઢમતે !તારી જે લય હતી, 
એને જ ઝાલી રાખ ! મતલબ કે... આસન સે મત ડોલ ! 

સંગીતની જરૂરિયાત મુજબ, એક ચોકક્સ ગણિત્ત 
સાથે લયને વધારી શકાય છે. હવે એ મુજબ લયના પ્રકારો 


(૧) વિલંબિત! : રવિવારે બગીચામાં ફરતા હો ને 
ઓફિસની ચિંતા ન હોય, તેવા એકદમ ધીમા અને નિરાંતના 
લય સાથે ગાયન અથવા વાદન કરાવ, તેને વિલંબિત લય કહે 
છે. આમાં કોઈ ઉતાવળ હોતી નથી (ગાયકપક્ષે હોં !શ્રોતા તો. 
ઘડિયાળ સામે જોઈ એમ પણ કહી શકે કે આ જો 


ષ્‌ 


ફે૫ા “*ગ્પ 


વિલંબિતમાંથી વહેલો બહાર નહીં નીકળે, તો આપણે છેલ્થી 
બસ પણ ચૂકી જશું 9 અને રાગનું સૌદર્ય પૂર્ણપણે પ્રગટ 
કરવાની તક આ લયમાં જ મળે છે 

(૨) મધ્ય ઃ વિલબિત લય કરતાં બરાબર બમણી 
ગતિએ ગવાય ત્યારે એ લયને મધ્ય લય કહે છે લગભગ 
બધાને ગમે એવી સહજ લય છે આ. 

(૩ હુતઃ મધ્ય લય કરતાં બમણી ગતિની આ લય છે 
આમાં નિરાંતનું તત્ત્વ હોતું નથી. પોલીસ પાછળ પડી હોય, એ 
ગતિએ આમાં ભાગવાનું હૌય છે અલબત, શરીરથી નહીં 
કારણ કૈ અહી તો સંગીતની વાત ચાલે છે, મિત્ર ! 

મૂળ લય કરતા બમણી, ત્રણ ગણી અને ચાર ગણી 
લયને અનુક્રમે દુગન, તિગન અને ચોગન કહેવાય છે 
સંગીતમાં દોઢ ડહાપણ કલાત્મક ગણાય છે મૂળ લય કરતા 
દોઢ ગણી લયને આડી લય કહેવાય છે 

માત્રા : આ લયને માપવાનો એકમ છે શાક કિલોમાં 
તોલાવીએ, એટલી સહજ બાબત છે આ. ગાતી તખતે આપણે 
તાલ અનુસાર તાળીઓ પાડતા હોઈએ, તો બે તાળી વચ્ચેના 
સમયને એક માત્રા કહી શકાય, આ તો એક ઉદાહરણ આપ્યુ 
બાકી દરેક માત્રાએ તમે તાળી પાડો, એ આવકાર્ય નથી, 
ત્રિતાલમાં કોઈ રાગ ગવાતો હોય તો. ૧૧ માત્રાને હિસાબે. 
તમારે આવર્તન દીઠ સોળ તાળી પાડવી પડે અને એ 
તાળીઓની વચ્ચે મળતા ગાળામા ૧૬ તખત ભડડીને ગાયક 
કંઈ રીતે ગાય ? માટે શોખ હોય તો માત્રાઓ મનમાં ગણવી 
અથવા ગાયક પર વિશ્વાસ રાખવો, 

તાલ ગાયન કે વાદનની ગતિ તાલ વડે મપાય છે 
ખંડ, તાલી અને ખાલી-એનાં અંગો છે 

(૧)ખંડ ઃ કાર્યકમ જ્યાં ચાલતો હોય, એ ખંડની આ 
વાત નથી. તાલની રચના માટે ચોકકસ સંખ્યાની માત્રાઓ 
નકકી કરી, એના તિભાગ નકડી કરાય છે, તેને ખંડ કહે છે 
૧૬ માત્રાનો ત્રિતાલ જ ખૈડર્માં વહેંચાયો છે એટલે એના દરેક 
ખંડમાં ૪ માત્રા છે, એમ કહેવાય 

(ર)સમઃ શાસ્ત્રીય સંગીતમાં 'સમ'નું ઘણું જ મહત્ત્વ 
છે તાલની પહેલી માત્રાને સમ કહેવાય છે સમથી જ 
શરૂઆત થાય છે એમાં અઘરું શું, એમ તમે પૂછશો વાત 
સાચી. જો બસમાં મુસાફરી કરવાની હોય તો પહેલું સ્ટેન્ડ 
આપણે વાદ નથી રાખતા. કારણ કે ત્યાંથી તો આપણે બેસીએ 
છીએ-પણ તમે જો. સંગીતને.બસની મુસાફરી સમજતા હો, તો. 
જ વાત સાચી, ખરેખર આ એવી મુસાફરી નથી 'સમ'ને 


ગસ્ટ ર૦૦૮ ૩૩ 


સમજવા તમારે “આહર્તન'તે સમજવું જરૂરી છે તમને ગળે 
ઉતરે અવું ઉદાહરણ આપું ? 

સપ્તાહમાં સાત દિવસ. એને તમે સાત માત્રાનો તાલ 
ગણી લો. એખાસ વજન સાથે રવિવારથી આરંભાય છે, એને 
તમેપહેલી માત્રા, એટલે કે 'સમ' ગણો. બીજા દિવસો કરતાં 
ભલે એ તમને જુદો અને વધુ પ્રિય લાગતો હોય, પણ એ 
ચોકકસ સમય (એક દિવસના ચોવીસ કલાક, એવા સાત 
દિવસ.) પછી જ ફરી આવત્‌ાનો. છે ત્યારે જ તમારા સાત્‌ 
દિવસનું આવર્તન પૂરું થશે અને નવું આવર્તન શરૂ થશે 
સંગીતનો સમ પણ રવિવાર જેવો છે એનું વજન જૂદું અને 
વધારે છે સપ્તાહની જેમ તાલનાંવે આવર્તનો થવે જ જાય છે 
ચોકકસ ગતિ સાથે ! અને દરેક આવર્તન પછી રવિવારની 
જેમ “સપ' આવે છે અને એક વિશેષ આર્નદ સાથે નવું 
આવર્તન આરંભાય છે ધારો કે ત્રણ દિવસ પછી કે દસ 
દિવસ પછી રવિવાર આવે, તો તમે સ્વીકારશો ? ના, કારણ કે 
આપણું સપ્તાહનું ગણિત સાત દા'ડાનું છે એજ રીતે તાલમાં 
પણ ચોકકસ માત્રાઓ હોવાને કારણે આવર્તન પૂરુ થયા પહેલાં 
કેપછી સમન આવી શકે છતાં કોઈ કલાકાર 'સમ'ને તહેલો 
કે મોડો લાવી બતાવે (વિશેષ વજન સાથે ?) તો એને વિશેષતા 
ગણી દાદનઆપતા,પ્લીઝ !એતો નિયમભગ થયો. કહેવાય 
ને ? બે કલાકારો સગત કરતા હોય, ત્યારે બનેનો સમ સાથે જ 
આવવો જોઈએ. એક જણ આત્મવિશ્વાસપૂર્વક વિશેષ વજન 
સાથે “સમ' દ્શવિ, ત્યારે એના સાથીના ચહેરાં પર છીક 
આવ્યા પહેલાંના ભાવો સાથે આંખો પહોળી થઈ જાય, તો 
સમજવું કૈ એ બેમાંથી એક જણે. કાઈક ગરબડ કરી છે 
ઘણીવાર તો ખોટું વગાડનારનો આત્મવિશ્વાસ વધુ હોય છે 
અને સાચું વગાડનાર પોતાને દોષી માની બેસે છે એટલે 
દેખાતા દશ્ય પર વિશ્વાસ ન કરવો પણ સજજ શ્રોતા તરીકે 
તમારે માન્ય ગણેતને આધારે પાંરોસ્યતેનો કયાસ કાઢવો. હે 
એ આશાએ જ આટલું બધું લખું છું કે તમે (મેં આપેલા) 
જ્ઞાનના બળ પર મહાન કલાકાર ન બની શકો તો કાંઈ નહી, 
મહાન શ્રોતા બનો તોવે ઘણું ! 

(3) આવર્તન : ઉપર જે રામાયણ ડરી, એમાં 
“આવર્તન'ની ચોખવટ પણ કરી જ છે, મિત્ર ! આવર્તનને 
સમજાવવા માટે કેટલાં આવર્તનો કરું, બોલો ? તમારી 
સમજદારીનો તો “સમ' જ નથી આવતો ! 

(૪) તાલી.: તલનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરતા, કોઈ ચોકકસ 
માત્રાપરતાલી અપાય છે 


બ્ટ્શ 


(૫) ખાલી ઃ તાલી ન પાડવાની ક્રિયા અંગે વિચારો ! 
એમ વિચારવાથી મગજમાં જે ચડે છે એને પણ “ખાલી' કહી 
શકાય. એટલે જ, જે તાલી નથી તે ખાલી છે, એમ પણ 
લાગશે. સંગીતને અનુલક્ષીને એમ કહી શકાય કે તાલમાં સમ 
પછી જેને તિશેષ વજનથી દર્શાવાય છે, તે “ખાલી' છે. કેટલાક 
તાલમાં એકથી વધુ ખાલી હોય છે. 

(3) તિહાઈ ઃ કોઈ પણ બોલનેત્રણ વાર ગાઈ અથવા 
તગાડીને સમ પર અતાય, તો એ રચનાને તિહાઈ કહેવાય છે. 
એનાથી તમે શ્રોતાઓનું ધ્યાન ખેંચી શકો અને સાથે કાંઈક 
વિશેષ કર્યાનો સંતોષ પણ મેળવી શકો છો. ગાયન-વાદનનું 
સમાપન પણ તિહાઈથી થતું હોય છે. અમારા એક મિત્ર 
પોલીસ હોવા છતાં શાસ્ત્રીય સંગીતના ચાહક છે. એટલે એ 
ગુનેગારને છોડી મૂકતાં પહેલાં વજનદાર ત્રણ ઝાપટ 
(તિહાઈ 0 મારીને કહેતા હોય છે : “આજનો કાર્યક્રમ પૂરો, 


બાબતો વિશે પણ લખવાનું બાકી છે, જેના દ્વારા સંગીતનું 
સૌંદર્યપ્રગટ થાય છે અને એનો સંબંધ સૂર સાથે છે. 

આલાપ ઃ રાગ-ગાયનના આરંભે લયથી મુકત રહીને 
(એટલે કે તાલ વડે કશું માપવાના મોહમાં પડયા વિના) સૂરો 
દ્વારા 'આ-કાર' માં રાગનું સૌંદર્યપ્રગટ કરવામાં આવે છે, તેને 
આલાપ કહે છે. તાલબધ્ધ રીતે પણ આલાપ થતો હોય છે. 
એનો “સૌદર્ય” સાથે સીધો સંબંધ હોઈ, એમાં 'તિલાપ'નું તત્ત્વ 
ન ભળે, એ ગાયકે ખાસ જાવું. 

મુખડો : ગીત અથવા ગતના આરંભથી સમ સુધી 
તમારે પહોંચવું હશે, તો સ્વર દ્વારા જ પહોંચવાનું રહેશે, એ તો 
સ્વર્યસ્પષ્ટ છે. તમારી એ્રકારની ટૂંકી સ્વર-યાત્રાને જ મુખડો 
કહે છે. આરંભને બદલે આવું જો ગાયનની વચ્ચે ક્યાંક કરાય 
તો એને “મોહરા' કહેવાય છે. અમારા મિત્ર મોહનભાઈ 
શ્રોતાઓને પ્રભાવિત કરવા સતત નવા નવા “મુખડા'ની 
શોધમાં રહે છે. પછી અમે એમને “મુખડાની માયા લાગી રે 
મોહન પ્યારા' કડીએ તો એ વાજબી જ ગણાયને ? જો કે 
દર્પણમાં જોતાં “પ્યારા'ને બદલે “મારા' ન ગવાઈ જાય એનુંય 
ધ્યાન રાખવું. 

તાન : ગાયન કે વાદનમાં તીવ્ર ગતિએ. રજૂ થતા 
સ્વરસમૂહને તાન કહે છે. અહીં ત્વરિત ગતિ અગત્યની છે, 
હરણ જેવી ચંચલ અને તેજ !ધીમી ગતિના સમાચાર જેવી 
જ્ઞાન ન હોઈ શકે. તમને ગભરાવી મૂકવા એના ચારગ્રકારોજ 
કાફી છે. 


લ્ટ્શ 


(૧) સરળ તાન? તમે બે-ચાર પગથિયાં ગુપચાવ્યા 
વિના દાદરો ચડો કે ઉતરો, એ પ્રકારની ગતિ આમાં હોય છે. 
એમાં આરોહ કે અવરોહના ક્રમબધ્ધ સ્વરો હોય છે. પણ 
કલામાં ગૂંચવવાની પ્રકિયાનું ખાસ મહત્ત્વ છે, એટલે આ તાન 
વડે તમે શ્રોતાઓને ખાસ પ્રભાવિત નહીં કરી શકો. આજકાલ 
ગળે ઉતરે એવી સરળ વાતોથી લોકો પ્રભાતિત થતા જ નથી. 

(૨) સિશ્રતાનઃ તમે થોડા પ્રભાવિત થાવ, એવી તાન 
છે આ. એમાં ચિચૂડા જેવી ગતિ હોય છે, ઉપર-નીચે... ઉપર- 
નીચે !એમાં આરોહ અને અવરોહ એકબીજાનો હાથ ઝાલીને 
ચાલે છે... સાગ રેમ ગપ મધ પનિ - એ રીતે !એમાં તમને 
ઊંટ ઉપર બેઠા હો, એવો આનંદ મળી શકે ! 

(ઝેફ્રિતત્તનઃ આ મારી ખાસ પસંદગીની તાન છે. 
(આજાખ્યાનંથી, શાસ્ત્રમાં તો જુદુંલખ્યું છેયાર ) આજકાલ 
દરેકક્ષેત્રે લોકોને ગોળ ફેરવવામાં આવે છે. (આ લેખ શ્રેણીનો 
મુખ્યહેતુપણ એજ છે ) જ્યારેઆરોહ-અવરોહમાં સ્વરોને 
પુનરાવર્તિત કરી ચક્રાકારગત્તિ ઊભી કરાય છે, ત્યારેએતાન 
ફરત તાન બને છે. (આ તાનમાંથી પ્રેરણા લઈ મેં “ચક્રાકાર 
ચતુષ્કોણ' નામની હાસ્ય નવલકથા પણ લખી છે. વાચકો 
હસવાનેબદલેગૂંચવાતા જોઈ, અભ્યાસીઓપ્રભાવિત થવેલા, 
એટલેએ 'કલાત્મક' સાબિત થયેલી 

(૪) બોલ તાન : સામાન્યતઃ તાનમાં ગીતના શબ્દો 
ગૂંથાતા નથી, પણ જો એવું કરવામાં આવે તો એ બોલ તાન 
બને છે. 

હાલ તમે આટલા જ્ઞાનથી ચલાવી લો, આગળ ઉપર 
જરૂરપડશે એમ નવી વાાખ્યાઓ આપતો જઈશ (અને જરૂર 
પડયે મારી જૂની વ્યાખ્યા કેન્સલ પણ કરું, કોઈ ગેરન્ટી નહીં.) 
બધું અવવસ્થિતપણે પણ રસપ્રદ રીતે ચાલશે, એટલું નકકી. 
હાસ્યકાર, “નાત'નું રાંધતા રસોઈયા જેવો વવહારકુશળ હોય 
છે.ખારી થઈ ગવેલી દાળમાં પાણી અને ગોળ ઉમેરી હલાવ્યા 
પછીજોએપાતળી થઈજાય તોએમાં ચણાનોલોટઅનેબાકેલું 
સૂરણ નાંખી,કડછાનોકમાલ દેખાડી શકાય છે.ટૂંકમાં,પચાસ 
માણસ વધી જાય, તોયે રસોઈયો જાનને ભૂખી જવા દેતો નથી. 
બોલો, આ બધું “પાકશાસ્ત્ર'માં કાંઈ લખેલું હોય છે ? “દાળ 
મારફાડ બની છે હોં !' કહી તમે સબડકા બોલાવતા હો, ત્યારે 
રસોઈયાએએમાં શું નાંખ્યું છે, એની તમનેખબરહોય છે ?હું 
લખું છું તે “સંગીતશાસ્ત્ર' મુજબ છે કે નહીં,એની ચિંતા છોડી, 
તમતમારેપીરસાતીવાનગીઓપરધ્યાનઆપો,ઓકે ? 

ક 


__ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ : ૩૭ 


વાઇલ્ડ લાઈફ વોચ -૧૭ 


કોયલ - “બ્લ ઉપવં]1211)75 5૮01029૯૯૮) 





“જાહે કોયલ શોર મચાવે રે 

મુઝે અપના કોઈ યાદ આવે રે!”” 

કીક્વિ કંઠી અવાજમાં ગવાયેલું આ ગીત લગભગ ૬૦ 
વર્ષ પહેલાંનું હિન્દી હેલ્મી ગીત છે જે આજે પણ ઘણાંને 





હેમેન્દ્ર એ. શાહ 


પાંદડાંનાં ગૃચ્છ વચ્ચે તે બેસે છે આંબાનું વૃક્ષ તેને વધુ પ્રિય 
છે અનેએથી “આબા ડાળે કોયલ' નું ચિત્ર ઘણી કતિતાઓમાં 
અને સાહિત્યમાં જોવા મળે છે 

કોયલ લગભગ દુનિયાભરમાં પથરાયેલ છે યુરોપમાં 


ગણગણવાનું મન થાય તેવુ રહેતી કોયલને 11૯ 
છે ડ્‌ 8૫109 11:00 
કૌયલ ગુજરાતીમાં સ્* તરીકે ઓળખવામાં આવે છે 
અને અંગ્રેજીમાં, બંનેમાં ઈ ફળ, વડના ટેટા, પીપળના 
કૌયલ તરીકે જ ઓળખાય વૃક્ષની પોપડી, નાના જીતડાં 
છે । ખાસ કરીને ઈયળ વગેરે તેનો 
આપર્ણા લોકગીતોમાં મુખ્ય ખોરાક છે હિંદી ભાષી 
સૌથી વધુ લોકપ્રેય મોર અને રાજયોર્મા કોયલને પ્રેમથી 
પોપટ છે ત્યાર પછી કોકિલા તરીકે પણ સંબોધિત 
કામણગારી, કાળી કોયલનો 7 કરવામાં આવે છે 
ઉલ્લેખ જોવા મળે છે જ. મેં અગાઉ કહ્યું તે 
આજકાલના યુવાનો તેને સ પ્રમાણે બહુ ઓછી 
“બ્લેક બ્યુટી' તરીકે પણ “4 જબહિતતઓએ કોયલને જોઈ 
સંબોધે છે ! છે, પણ વધુ નવાઈની વાત એ છે કે મેં અનેક તસવીરકારોનાં 


કૌયલના સ્ટીરીયોફોનિક, બુલંદ અવાજ્યી બધા 
પરિચિત છે પણ નવાઈની વાત તો એ છે કે કોયલને જોઈ 
હોય તેવી બહુ ઓછી બકિતિઓને હું જાણુ છું અમારી 
ત્વાઈલ્ડ લાઈફ તસવીરકારેની જાતિમાં પણ જવલ્લે જ કોયલને 
જોનારા મળી આવે છે, પક્ષી નિરીક્ષણનો શોખ ધરાવતા અને 
મોંઘા દાટ બાયનોકયુલર લઈને વિતિધ સફર ઉપર નીકળી 
પડતા ઘણા મિત્રોએપણ કોયલને જોઈ નથી ! 

કીયલ હંમેશાં ઊચા ઝાડ ઉપર જ રહે છે કદી 
મેદાનમાં કે ઓછી ઊચાઈવાળી ડાળી ઉપર બેસતી નથી 
વળી તે પાંદડાઓનાં ઝુમખાં વચ્ચે સંતાયેલી રહે છે નર 
ચળકતા કાળા રંગનો હોય છે માદાનાં પીંછા ઉપર અનેક 
સફેદ ટપકાં તથા રેખાઓ જોવા મળે છે, બંનેની આખો લાલ 
હોય છે ચાંચ આછી પીળી હોય છે, કૌયલ-નરનો અવાજ 
બલંદ હોય છે અને તે ઉનાળામાં અને પ્રજનન ત્રક્તુમા સતત 
બોલતો હોય છે માદા બહુ ઓછુ લોલે છે ઉનાળાની તુ 
સિવાય કૌયલ ભેદી મૌન પાળે છે વૃક્ષોની ઊચી ડાળ ઉપર 


ગેસ્ટ ૨૦૦૮ ૩૮ 


વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફીનાં પ્રદર્શનો જોયાં પણ કૌયલની એક 
પણ તસવીર પને જોવા મળી નથી ! 

કાગડો હોશિયાર અને ચાલાક ગણાય છે પણ કોયલ 
તેની ગુરુનીકળી, કોયલ પોતે માળો બાધીને બચ્ચાંને ઊછેરતી 
નથી. તે કાગડાના માળામાં ઈડું સિફતથી મૂકી દે છે વધારે 
ઇંડાં હોય તો તે જુદા જૂદા કાગડાના માળામાં વવરિથિત એક 
સરખી સખ્યામ વહેંચી નાખે છે કોયલ પોતે પોતાનો માળો. 
બાંધીને બચ્ચાને ઊછેરતી નથી. તે આ કામ કાગડા પાસે 
કરાવે છે આ કારણને લીધે પક્ષી નિષ્ણાતોએ તેને માટે જુદો. 
વર્ગપાડયો છે - 'પરભૂત કોકેલ વર્ગ. જે જાતે બચ્ચાંને. 
ઉછેરતી નથી, 

યુરોપિયન “કકકુ' કાશ્મીર તથ! પશ્ચિમ [હિમાલયમાં 
જોવા મળે છે તે ઉપરાંત તે આસામમાં પણ કાયમી વસવાટ 
કરે છે કોયલ અમદાવાદ જેવાં શહેરોમાં પણ ઉનાળામાં તેના 
સ્ટીરીઓફોનિક અતાજથી ચારે દિશ! ગજવી મૂકે છે .. 


લર 





હટ 


એ દેશની ખાજો દયા 


દોસ્તો, સફરના સાથીઓ, એ દેશની ખાજો દયા 
જ્યાં ધર્મનો છાંટો નહીં, ફિરકા છતાં કાલી રહ્યા. 
સૂત સફર્રા અંગ પે-પોત્તે ન પણ કૉંતે વણે, 
જ્યાફતો માણે - ન ભૂમિપાક પોતાનો લણે; 
લોક જે દારૂ વિદેશી રોજ ઢીંચે ખંતથી, 
વતન કેરું મધ પરંતુ જેમણે ચાખ્યું નથી : 
રંગ છે બહાદુર ! બિરદાવી ફલેકે ફેરવે, 
જે પ્રજા નાચી રહે ગુંડા, ટણકને ટેરવે, 
ને દમામે જીતનારાને ગણે દાનેશરી, 
હાય, એવા દેશના જાણો ગયા છે દી ફરી. 
ભાવનાના વાસના કેરાં વછોડે આંગળાં, 
જિંદગીમાં એ પિશાચીનાં પછી ચાટે તળાં, 
મરસિયા વિણ મોકળું ક્યાંયે ગળું ન મૂકતા, 
એકલી ડંફાસ ખંડેરો મહીં જઈ ફૂંકતા; 
માંચડે ફાંસી તણે ચડતાં, કપાતાં ખંજરે, 
એ વિના જે હરફ હોઠે કાઢતાં યે થરથરે ! 


જાણજો એ લોકને કાજે રહ્યાં છે છાજિયાં - 
દોસ્તો, સફરના સાથીઓ, એ દેશની ખાજો દવા. 
લૌકનેતા લોંકડી શા જ્યાં કપટના કાંધિયા, 
ભૂર ભાષાના મદારી હોય પંડિત વેદિયા, 
નામ ફૂટીને કળાનું થીંગડાં મારી ફરે, 


જ્યાં જુવાનો નકલ નખરામાંય ફિસિયારી કરે ! 


નતા રાજાને કહે વાજા વગાડીને જિયો ! 

જાય તો પાછળ ઉડાડી ધૂળ બોલે હુરિયો, 

ને છતાં એ કોઈ બીજાને ફરી સત્કારવા, 

એ. જ નેજા !એ જ વાજાં ! એ જ ખમ્મા, વાહ વા ! 
જાણજો એવી પ્રજાના ખીલડા ખૂટલ થયા, 
દોસ્તો, સફરના સાથીઓ, એ દેશની ખાજો દયા. 


મૂક, જર્જર જ્યાં મહર્ષિઓ અવસ્થા કારણે, 

જેમના શૂરા જનો પોઢ્યા હજી છે પારણે, 

ભાગલા પાડી ઉડાડે નોખનોખી છે ધજા, 

ને બધા એ ભાગ પોતાને ગણે આખી પ્રજા ! 
જાણજો એવી પ્રજાનાં પુણ્ય પરવારી ગયાં, 
દોસ્તો, સફરના સાથીઓ, એ. દેશની ખાજો દવા 


ક 
મકરન્દ દવે 
(અલીલ જિબ્રાનના ગ ધોલ પપતધ૦ા'નો કાવ્ાનુવાદ) 
(ઉદ્દેશ' વર્ષઃ ૧૨, અંક : ર, સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧માંથી) 


સાહિત્યવૃત્ત 





“કવિનો ત્રીજો અવાજ” : ઉમાશંકરની જન્‍્મજ્યંતિએ કાર્યક્રમ 

શ્રી ઉમાશંકર જોશીની, જન્મજ્યતિ (તા ૨૧ જુલાઈ) 
નિમિત્તે, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અંતર્ગત શ્રૉઉમાશંકરજોશી 
સ્તાધાયપીઠ અને કલાપદ્ષના સયુક્ત ઉપક્રમે પરિષદપ્રપુખ શ્રી 
નારાવણભાઈ દેસાઈના અધ્યક્ષસ્થાને શુક્રવાર, તા. રપ જુલાઈ 
૨૦૦૮ના રોજ *કવિનો ત્રીજો અવાજ' એ શીર્ષકથી પરિષદ 
ભવનમાં કાર્ષકમ યોજાઈ ગયો. આ પ્રસંગે શ્રી ચંદ્રકાન્ત શેઠ 
લિખિત 'ઉમાશંકરનો તાગ્વૈભ્વ' ભાગ ૧, ર અને ૩નું વિમોચન 
શ્રીનારાયણભાઈ દેસાઈએ કર્યુંહતું, રઘુવીર ચૌધરીએપ્રાસંગિક 
પ્રવચન કર્યું હતું અનિલા દલાલ, ભારતી દવે, મનસુખ સલ્લા 
વગેરેએ પણ પ્રસંગોચિત પૂરણી. કરી હતી. ચદ્રકાંત શેઠે આ 
ગ્રંથોના લેખનની આંતરપ્રકિયાનો મનનીય અહેવાલ આપ્યો.આ 
પ્રસંગે કવિના પઘનાટક 'મહાપ્રસ્થાન'ના અંશોની રજૂઆત્ત થઈ 
હતી. આ પ્રસંગે 'સાપના ભાશ'માંથી એકાંકીઓના અંશોની 
રજૂઆત તથા તેને લઈને ઊભા થવેલા વિવાદ-વિમર્શમાં સર્વશ્રી 
ધીરુભાઈ ઠાકર, રઘુવીર ચૌધરી, મનિષી જાની, ઈલા પાઠક, 
ત્તિદીપ સુહૃદ, ચંદુ મહેરિયા અને પ્રેક્ષક્વર્ગમાંથી પણ કેટલાકે 
ભાગ લીધો હતૌ કાર્યક્રમનુંસરસ સંચાલન અને નિર્દેશનપરેશ 
નાયક અને વિભા નાયકનું હતું 
'અધિકાર'ના ઉપકમે 'ઉમાર્શકરના એકાંકીનો વિવાદ અને 
દલિતો' વિશે ચર્ચાસભા 

તા ૨૯મી જૂને મા. જે પુસ્તકાલયના સભાગૃહમાં 
“અધિકાર'ના ઉપક્રમે 'ઉમા્શંકર જોશીના એકોંકીનો વિવાદ 
અને દલિતો વિષયક યોજાયેલી ચર્ચામાં નિમેશ દેસાઇએ 
ઉમાશંકર જોશીના એકાંકી હેડના ઢેડ ભંગી'નું અભિવાચન 
કર્યું હતું ડો રાજેશ મકવાણા અને રમૈશ ર દવેએ પોતાનાં 
કતર જૂ જઈ. અ#ચક્ષતઃયતેથી જોટેડ્ખેટતેપોત્પટમ્‌ 
વક્તવ્ય આપ્યું હતું સચાલન ચદુ મહેરિયાએ કર્યું'હતું સમસ્ત 
સુર એવો હતો કે આ એકાંકી પાઠ્યપુસ્તકમાં હોવું જોઈએ. 
જ્યા એને રદ કરાયું છે ત્યાં અભ્યાસકમમાં પુન દાખલ ડરવું 
જોઈએ 
જયભિખ્ખુ જન્મ શતાળ્દી 

તા રરમી જૂતે વશવંતરાય ચૌહાણ નાટયગૃહ 
ભાવનગરમાં શ્રી જયભિખ્ખુ જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવની 
ઉજવણીર્મા વિનોદ જોશીએ “નવલકથાકાર જયભિખ્ખુ' વિરો, 
રાજેન્દ્ર પટેલે “જ્યભિખ્ખુની વાર્તાઓ' અને 'આદર્શ 
વિભૂતતિઓના ચરિત્ર લેખન' વિશે અને ડૉ. ડુપારપાળ દેસાઈએ 
જ્યભિખ્ખુના સાહિત્યિક જીવન” વિશે વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં. 


 સ્ટર૦૦૮ ૧૪૦ 





મુકુન્દ પી, શાહ 


સંચાલન છાયા પારેખે કર્યું હતું 

આ પ્રસગે. અદિતિ. દેસાઈ દિગ્દર્શિત જ્યભિખ્ખુરનું 
“બંધન અને મુક્તિ' નાટક પચ્ચીસ કલાકારો દ્વારા પ્રસ્તૃત 
કરવામાં આવ્યું હતું 
જભુન્દરમ્‌ની કવિતા” 

તા, રપમી જૂને વિશ્વ કવિતા કેન્દ્ર - ગુજરાતી સાહિત્ય 
પરિષદ ખાતે કવિલોક ટ્રસ્ટની સુવર્ણજયંતી અને સુન્દરમ્‌ની 
જન્મ શતાબ્દી હમણાં ગઈ એ નિમિત્તે “સુન્દરમ્‌ની કવિત!' પર 
ડો, ચન્દ્રકાન્ત શેઠે અભ્યસનીય વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું પ્રારંભમાં 
“કુવિલોક' અને હુમાર'ના તત્રી ડો ધીરુભાઈ પરીખે ભૂમિકા 
બાંધી હતી 
સાહિત્ય અકાદમી દ્રાર યોજાવેલું લેખક સંમેલન 

તા ૨૮ ર૯જૂનના રોજગુજરાત[વેશ્વકોશ ભવન ખાતે 
કેન્દ્રની સાહિત્ય અકાદમીના ઉપક્રમે ઉત્તર-પૂર્વ અને પશ્ચિમના 
લેખકૌનુ સંમેલન યોજાયુ હતું જેનું ઉદ્ઘાટન ત્રિપુરા સરકારના 
ઉચ્ચ શિક્ષણ મંત્રી અનિલ સરકારે કર્યુહતુ ગુજરાતી સલાહકાર 
મંડળના અધ્યક્ષ વિનોદ જોશીએ પરિચય આપ્યો હતો 
ડૉ. ભોળાભાઈ પટેલ અધ્યક્ષ સ્થાનેથી વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું 
સ્વાગત પ્રવચન અકાદમીના સચિવ એ. કૃષ્ણમૂર્તિએ કર્યું હતું 
મુંબઈ કેન્દ્રના સચિવ કે એસ રાવે આભારદર્શન કર્યું હતું અમ 
પ્રસંગે વિવિધ કવિઓએ કાળપઠન કર્યું હતું 

બીજે દિવસે પ્રદીપ આચાર્ય અને વાસુદેવ મોહીના 
અધ્યક્ષપદે વિતિધ ભાષાના વાર્તકારોએ પૌતાની વાર્તાઓનું 
પઠન કર્યું હતું 

ભોજન પછીની બેઠકમાં ડૉ. ચિનુ મોદીના અધ્યક્ષપદે 
વિવિધભાષી કવિઓએ કાવ્યપઠન કર્યું હતું સંચાલન 
રામકુપાર મુખોપાધ્યાયનું હતું 
સાહિત્ય અકાદમી યોજ્તિ બહુભાષી કાગગોષ્ઠિ 

તા, ૩૦મી જૂનના રોજ સાહિત્ય અકાદમીના ઉપક્રમે 
આર્યસમાજ, પોરબંદર ખાતે વિતોદ જોશીના અધ્યક્ષપદે 
યોજાવેલી બહુભાષી ડાવ્યગોષ્ઠિમાં નેત્તમ પલાણે “આજની. 
ગુજરાતી ડવિતા' અને પ્રદીપ આચાર્યે “આજની પૂર્વોત્તર 
કવિત!' વિષે વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું 

આપ્રસંગે કૃષ્ણ દહે, અનિલ્‌ ચાવડા, રમણીક સોમેશ્રે 
ગુજરાતી, નિલીમ કુમાર અને મશિકુંતલા ભટ્ટાચાર્વે અસમિયા, 
ચંદ્રકાંત મુરાર્સિહે કોક્વરોક, જોયકુપાર શર્પાએ મણિપુરી અને. 
કોદુમલ વધવાણીએ સિંધી કવિત્તાનુ પઠન કર્યું હતું 


હ્ટ્ણ 


ગુજરાત કેળવણી પરિષદ 

તા. ૩જી જુલાઈના રોજ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ખાતે. 
માતૃભાષાનું મહત્ત્ત વાલીઓ તથા જનતાને સમજાવવા શું કરવું 
જોઈએ તે માટે ગુજરાત કેળવણી મંડળ તથા અન્ય સંસ્થાઓના 
ઉપક્રમે એક સભા યોજાઈ હતી, જેમાં રતિલાલ બોરીસાગરે 
ભૂમિકા બાંધી હતી. નારાયણભાઈ દેસાઈએ આ બેઠકનો હેતુ 
સમજાવો હતો. એ. પછી ત્રણ જૂથો દ્વારા થયેલી ચર્ચાના 
મુદ્દાઓ જણાવાયા પછી ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલસચિવ 
સુદર્શન આયંગારે પ્રતિભાવ આપ્યો હતો. નારાયણભાઈ 
દેસાઈએ અધ્યક્ષસ્થાનેથી પ્રવચન આપ્યું હતું. સંચાલન 
મનસુખભાઈ સલ્લાએ કર્યું હતું. તેમણે તથા અરવિંદભાઈ 
દેસાઈએ આયોજન કર્યું હતું, સમસ્ત ચર્ચાનો સૂર એવો હતો કે 
શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે તો માતૃભાષા જ હોવી જોઈએ. 
આદિવાસી ભાષા-સાહિત્ય સંમેલન યોજાયું 

ભાષા સંશોધન-પ્રકાશન કેન્દ્ર અન આદિવાસી અકાદમી 
દ્વારા દાંડી, તાલુકા નવસારી ખાતે રાષ્ટ્રીય સ્તરના આદિવાસી 
ભાષા-સાહિત્ય સંમેલનનું આયોજન થયું હતું. જેમાં સુખ્યાત 
બંગાળી લેખિકા મહાશ્ષેતાદેવી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના 
પ્રમુખ નારાયણભાઈ દેસાઈ, રતિલાલ બોરીસાગર, ડૉ. 
ભગવાનદાસ પટેલ, પ્રા. કાનજીભાઈ પટેલ, ડાહ્યાભાઈ વાઢુ, કવિ 
રાજેન્દ્ર પટેલ, ડૉ. જ્યાનંદ જોશી, ડૉ. હસુભાઈ યાજ્ઞિક વગેરેએ 
“આદિવાસી સર્જનનું સાહિત્યમાં સ્થાન' એ તિષયને કેન્દ્રમાં રાખી 
આદિવાસી ભાષા, સાહિત્ય, કલા, ઈતિહાસ, મૌખિક પરંપરા, 
સૌંદર્યશાસ્ત્ર, જ્ઞાન પદ્ધતિ, સાંસ્કૃતિક અભિવ્યક્તિ, લોકકથા 
વગેરે વિષયો પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા. 
ગુજરાત લોકકલા ફાઉન્ડેશન 

તા. પમી જુલાઈએ. ઠાકોરભાઈ દેસાઈ હોલ ખાતે 
ગુજરાત લોકકલા ફાઉન્ડેશન અને ગુજરાત લોકકલા કેન્દ્ર દ્વારા 
માલવી-રાજસ્થાની લોકનૃત્ય તથા લોકસંગીતનો ડાયરો યોજાયો 
હતો. 

આ પ્રસંગે મોહનલાલ અને સરોજ ચૌધરીને “લોકનૃત્ય 
એવોર્ડ', કમલેશ પટેલને “વિકલાંગ કલાકાર એવોર્ડ' તથા ચાંદ 
મીરને “લોક વાદ્ય-યુવા એવોર્ડ' અર્પણ કરાયા હતા. આયોજન 
જોરાવરસિંહ જાદવ તથા જગદીશભાઈ મુલાણીનું હતું. 
“ભગવદ ગોર્મડલ' ભાગ ૧થી લનું લોકાર્પણ 

મ્રવીણ પુસ્તક ભંડાર પ્રકાશિત “ભગવદ્‌ ગોમંડલ' ભાગ 
૧થી ૯નું લોકાર્પણ રાજકોટમાં હેમુ ગઢવી નાટ્યગૃહ ખાતે 
પૂ, સ્વામી સચ્થિદાનંદજીએ કર્યું હતું. અતિથિવિશેષપદે 
ડૉ. ગુણવંત શાહ અને ઓરપેટ ગ્રુપના ચેરમેન ઓધવજી પટેલ 
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ મહાનુભાવો ઉપરાંત ગોંડલના પૂર્વ 
નગરપતિ ગોવિંદભાઈ દેસાઈ અને ઉપલેટાના ધારાસભ્ય. 
પ્રવીણભાઈ માંકડિયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભગવદ્દ 


હ્ટ્શ 


ગોમંડલના પુનઃ પ્રકાશન માટે પ્રકાશક ગોપાલભાઈ પટેલ, 
(માંકડિયા)ને સૌએ અભિનંદન આપ્યાં હતાં. 
કૃષ્ણ ચરિતનો મહિમા 

તા. ૨૧મી જૂને પ્રવીણ પ્રકાશન રાજકોટના ઉપક્રમે 
ડૉ. કિરણ લાડવાનાં કૃષ્ણ ઉપરનાં ત્રણ પુસ્તકોનો લોકાર્પણ 
સમારંભ પૂ. મોરારિબાપુના આશીર્વચનથી સંપન્ન થયો, તેમણે 
કૃષ્ણ ચરિતનો મહિમા કરી લેખકને અભિનંદન પાઠવ્યાં હતાં. 

સમારંભના અતિથિવિશેષ ડૉ. પ્રવીણ દરજીએ કૃષ્ણને 
“નિરંતરના નૃત્ય' તરીકે ઓળખાવી ભારતીય ચેતનાના એક 
સનાતન લયરૂપે તેઓ કેવા પ્રતિષ્ઠિત છે તે ભાવવિભોર શૈલીમાં 
દર્શાવી સમગ્ર હેમુ ગઢવી નાટ્યગૃહને મંત્રમુગ્ધ કર્યું હતું, 
“ધરતી કો આકાશ પુકારે'નું વિમોચન 

સંગીતકાર બેલડી કલ્યાણજી-આણંદજીના 
આણંદજીભાઈએ કટાર લેખક અને સિને સમીક્ષક ડૉ. યાસીન 
દલાલના પુસ્તક “ધરતી કો આકાશ પુકારે”નું વિમોચન કરતાં 
જણાવ્યું હતું કે આવાં પુસ્તકો સિનેમાના અભ્યાસમાં 
જિજ્ઞાસુઓ અને વિદ્યાર્થીઓ બન્નેને મદદરૂપ થશે. એમણે. 
યાસીનભાઈના આ કામને બિરદાવ્યું હતું. 
સંસ્ફત સંભાષણ શિબિર 

જુલાઈ માસની તા. 9૭મીએ શામળાજીની આર્ટ્સ 
કૉલેજમાં સંસ્કૃત સંભાષણ શિબિરના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે રેજડ 
આર્યવનના દર્શનાચાર્ય પ્રશાંતજી અને વ્યાકરણાચાર્ય દયાનિધિ 
ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સંચાલન સંસ્કૃત ભારતીના હરેશભાઈ 
કણઝરિયાએ અને આયોજનપ્રા. મધુસૂદન વ્યાસે કર્યું હતું. 
શ્રેષ્ઠ વાર્તાને રૂ. ૨૫,૦૦૦/- (પચીસ હજારનું સ્વ. કેતન 
મુનશી પારિતોષિક 

ગુજરાતી ભાષામાં ટૂંકી વાર્તાનું મૌલિક સર્જન થતું રહે 
એ માટે વાર્તાકાર સ્વ. કેતન મુનશીનાં આપ્તજન શ્રી દેવીબહેન 
મુનશી અને રૂપાબહેન દેસાઈએ નર્મદ સાહિત્ય સભાને રૂ. દસ 
લાખનું દાન આપ્યું છે, જેના વ્યાજમાંથી પ્રતિ વર્ષ શ્રેષ્ઠ વાર્તાને 
રૂ. ૨૫,૦૦૦/-નુંપારિતોપિક અપાશે. વાર્તા મોકલવાની છેલ્લી 
તારીખ ૧૨મી ડિસેમ્બર છે. 

વાર્તા મોકલવા માટે તથા વધુ વિગત માટે નર્મદ સાહિત્ય 
સભા ૮/૦. સાહિત્ય સંગમ, બાવા સીદી, ગોપીપુરા, 
સુરત - ૩૯૫૦૦૧નો સંપર્ક સાધવો. 
ડૉ. જ્યન્ત પાઠક કવિતા પુરસ્કાર 

ડૉ. જયન્ત પાઠક કવિતા પુરસ્કાર બે વર્ષના ગાળામાં 
પ્રગટ થવેલા ઉત્તમ કાવ્યસંગ્રહને આપવાનો. છે. કવિઓ તથા 
પ્રકાશકોએ ર૦૦૬ અને ૨૦૦૭માં પ્રગટ થયેલા 
કાવ્યસંગ્રહોની બે નકલો પ્રા. ડૉ. રેખાબહેન ટી. ભટ્ટ, મંત્રી : 
ડૉ. જ્યન્ત પાઠક પુરસ્કાર સમિતિ, એમ.ટી.બી. આર્ટ્સ કોલેજ, 
અઠવાલાઈન્સ, સુરત - ૩૯૫૦૦૧ને મોકલવા જણાવાયું છે. 

ક 


ઓગસ્ટ ર૦૦૮" 


પછીનો આ આઠમો કાવ્યસંગ્રહ છે છેલ્લે ૨૦૦૫માં 
“તૃષિત સૂર્ય કાવ્યસંગ્રહ એમણે આપ્યો હતો. આ ૫૮ 
રચનાઓના સંગ્રહને કતિ “દલિત પ્રતિબદ્ધ કાવ્સંગ્રહ' 
કહી ઓળખાવે છે પ્ર આ ૨૦૦૮,પ્રકાશક વિમળા- 
હિતેશ, પ્રણામી મંદિર પાસે, તૈયદપરા, સુરત - ૩ 
પૃ ૪ર,કિ રૂ ૪૫ 
હુઘેળીમાં.' ભરત ભટ્ટ પવન'નો પ્રથમ ગઝલ સંગ્રહ 
શ્રીચિનુમોદીપ્રાસ્તાવિકમાં લખે છે, “ગુજરાતી ગઝલની 
તાસીર અને તસવીર કેવી તો બદલાઈ છે એ જાણવું જ 
હોય તો માત્ર આપણા પ્રમુખ ગઝલકારોને ન વાંચતાં, 
કેટલાક અજાણ્યા છે હજી, એવા અવાજોને પણ કાન દઈ 
સાંભળજો. .' સંત્રહમાંથી પસાર થતાં સૌને તિશક આ! 
પ્રતીતિ થશે બે પંક્તિઓ વચ્ચેનો અવકાશ અર્હી 
ડવિત્વથી ભર્યોભર્યો છે જુઓ 
“કોઈ સપનું રહે અધૂડું તો, 
ફર્કપડતો નથી પથારીને.' 
પ્ર આ. ૨૦૦૮,ગુજરાત સરકારની આર્થિક સહાયથી 
પ્રકાશિત, પ્રકાશક ઃ લેખક ભરત ભટ્ટ 'વન' ૩૬/બી, 
તિરપુરનગર, વાઘોડિયા રોડ, વડોદરા - ૩૯૦૦૧૯ 
અમૂલ્ય-મૂલ્ય' એમ લખ્યું છે 
વારા વિના.' ગોપાલ શાસ્ત્રીના ૧૯૯૭માં પ્રકાશિત. 
કાબર્સંગ્રહ “તારા ગયા પછી'તો નવો ગીતર્સપ્રહ. 
૧૯૭૨માં 'ઝંખના' અને ૧૯૯૨માં 'મૌનઘર' નામે 
એમના સંગ્રહો પ્રકાશિત થયા છે કવિ કહે છે “આયું તે 
ગાયું -શભાનરૂપે કોઈ પણ જાતના વાઘા-ધાગા પહેરાવ્યા 
તગર આ ગીતોમાં મેંમારું ભાવસંવેદન વક્ત કર્યું છે?” 
અહીં ૮૨ જેટલી ગીતરચનાઓ છે ધાર્મિક પરિવેશમો 
ઉછરેલા કવિને પારપરિક લય સહજ આત્મસાત્‌ છે 
પ્ર. આ. ડિસેમ્બર ૨૦૦૭,પ્રકાશક નતભારત પ્રકાશન 
મંદિર, ૧૯૧૪, હિંગલોક જોષીની પોળ, બાલાહનુમાન, 
ગાંધીરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ પૃ. ૮૧,કિ રૂ ૧૫ 
“વિદ્ાવવેળા.' મહેન્દ્ર અમીન લગભગ ચાર દાયકાથી 
કવિતાક્ષેત્રે પ્રવૃત્ત છે અગાઉ “વિરતિ', “હું', 'વિરતિ હું 
અને તું' એવા ત્ણ. કાબસૈગ્રહો અને હમણા અંગ્રેજીમાં, 
હાઇ અને બાય” સંત્રહપ્રગટ થવા પછી આ સંગ્રહમા 
થોડાંક અછાંદસ, એક સ્વરચિત એંગ્રેજી કાવ્યનો 
ભાવાનુવાદ અને થોડીક “ગઝલ ગંધી' એવી કુલ સીત્તેર 
રચનાઓ લઈને આવે છે ડૉ.પ્રવીણ દરજી કહે છે તેમ, 
જેમની કવિત! વિરતિબોધની છે, ઝુરાપાની છે, સ્વશોધની. 
છે, માનવીના આરંભ-અંત વચ્ચેની, મથામણોની છે ' 
કતિ કહેછે “એમાંની સારી એવી રચનાઓ કેટલાક સુક્ષ, 


ક. 


પ૦ ર૦૦૮ ૪૪_- 


ભાવક-મિત્રોને વધુ પડતી બોલકી લાગવાનો સંભવ છે” 
મ.આ. ૨૦૦૮,પ્રકાશક પાર્શ્ પબ્લિકેશન, નિશા પોળ, 
ઝવેરીવાડ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ 
પૃ ૭૫,કિ રૂ ૫૦ 


વાર્તાસંગ્રહ 





---------- 


'આમ થાકી જવું ' કિરીટ દૂધાતની પાંચ વાર્તાઓનો 
સંગ્રડ પ્ર આ જૂન ૨૦૦૮, પ્રકાશક ઈમેજ 
પબ્લિકેશન્સપ્રા. લિ., ૧૯૯૪૧, ગોપાલ ભુવન, પ્રિન્સેસ 
સ્ટ્રીટ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૦૨ અને ૧-૨ અપર લેવલ, 
સેન્ચૂરી બજાર, આંબાતાડી સર્કલ, અમદાવાદ - 
૩૮૦૦૦૧ પૃ. ૧૩૧, કિં ફૂ ૧૦૦ 

“તટુભાઈને તો જલસા છે' હરિકૃષ્ણ પાઠકની ૧૯૮૮માં 
પ્રગટ થવેલ “મોર બંગલો' વાર્તા સંગ્રહ પછીની 
વાર્તાઓનો આ બીજો સંગ્રહ અહીં ૧૨ વાર્તાઓ 
સંગ્રહસ્થ થઈ છે પ્ર આ. જૂન ૨૦૦૮,પ્રડાશક ઈમેજ 
પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ , સરનામું ઉપર મુજબ પૃ ૧૦૩, 
કિરૂ૮૦ 

'તહી-વટ.' ઉત્ધલ ભાવાણીની ૧૨ વાર્તાઓ અહીં 
સંગ્રહસ્થ છે ૧૯૭૮માં એમણે 'નિમજ્જત' અને 
૧૯૮૩માં “હલો' નામે વાર્તાસંગ્રહો આપ્યા હતા 
વાર્તાકાર કહે છે, “ઘટનાને કારણે જ વાર્તા બનતી હોય 
એવી એક નહીંપણ આખ્ખો સંત્રહ થાય એટલી વાર્તાઓ, 
લખવાનો સંકલ્પ ૧૯૯૫ર્માં કર્યો હતો પણ ત્રણેક 
વાર્તાઓથી લાંબો ચાલ્યો તહી.' એ ત્રણ વાતાઓ પણ 
અહીંસમાવિષ્ટ છે પ્ર. આ. જૂન ર૦૦૮,પ્રકાશક ઇમેજ 
પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ., સરનામું ઉપર મુજબ. પૃ ૧૦૫, 
કિરૂ૮૦ 

*મનોમન.' મહેશ દવેના ૧૯૯૮માં પ્રગટ થવેલ 
વાર્તાસંગ્રહ “કેન્દ્રલિંદુઃ અને ૨૦૦૨માં પ્રગટ 
“તાણાવાણ।' પછીનો આ ત્રીજો વાર્તાસગ્રહ છે વાર્તકાર 
માને છે કે કવિતા કે સંગીતની જેમ વાર્તામાં પણ બધું 
સંલગ્ન હોય છે એની પ્રતીતિ અહીંની ૮ વાર્તાઓમાં થાય 
છે પ્ર આ. જૂન ૨૦૦૮, પ્રકાશક ઈમૈજ પબ્લિકેશન્સ 
પ્રા.લિ, સરનામું ઉપર મુજબ પૃ હપ, કિ રૂ ૭૦ 
“અમારું માણ્સ.' અનિલ વ્યાસની ૭ વાર્તાઓનો સંત્રહ. 
પ્ર આ ૨૦૦૮,પ્રકાશક ઈમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ , 
સરનામું ઉપર મુજબ. પૃ. ૧૪૪,કિ રૂ ૧૧૦ 

જે કૌઈ પ્રેમ અંશ.' બિપિન પટેલની ૯ વાત ઓનો 
સંગ્રહ પ્ર આ. જૂન ૨૦૦૮, પ્રકાશક ઈમેજ 
પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ., સરનામું ઉપર મુજબ પૃ ૧૧૯, 
હિરૂલ્૦ 


કહ 


કક. 








“ઉદ્દેશ'ની વેબસાઈટ 
પ્રત્યેક મહિનાની બારમી તારીખે “અપડેટ' થાય છે. 
એમાં, 
“ઉદ્દેશ'માં પ્રગટ થતી 
કવિતાઓ, સાહિત્યના સમાચારો, નવાં પુસ્તકો વિશેની નોંધો 
અને 
કેટલીક પસંદગીની સામગ્રી “ઉદ્દેશ સુરખી'માં જોઈ શકાય છે. 


બ 
જુઓ “ઉદ્દેશ' ઓન લાઈન 
૫7પ7-પતવલ્ગપ૦%૪ 


લવાજમ ભરવું 
એટલે 
એ સામયિક વાંચવા માટે વિચારપૂર્વક કરવાનું “કમિટમેન્ટ” 


ફટા 
આ અંકના સર્જકો 





મીનાક્ષી અને અશ્વિન ચંદારાણા : એ-૨૨૮, સૌરભ પાર્ક, સુભાનપુરા, વડોદરા-૨૩ ઉશનસ્‌ : લક્ષ્મી શેરી, મદનવાડ, 
વલસાડ - ૩૯૬૦૦૧ પ્રબોધ ૨. જોશી : '5૯7૯॥૯', સેક્ટર બી-૨૭, સ્ટર્લિંગ સિટિ, બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ યશવત્ત 
મહેતા : ૪૭-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જ્યભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ મકરન્દ દવે નીતિન 
મહેતા : ૪૦૧, ન્યૂ શિલ્યા ટેરેસ, કસ્તુર પાર્ક, શિમ્યોલી રોડ, બોરીવલી (પશ્ચિમ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૯૨ ચશજેન્દ્ર શુકલ/નવના 
જાની : સત્યાગ્રહ છાવણી, લેન-૨૨/૫૨૯, જોધપુર ટેકરા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ માવજી કે. સાવલા : એપ્લાઈડ 
ફીલોસોફી સ્ટડી સેન્ટર, એન-૪૫, ગાંધીધામ, કચ્છ - ૩૭૦૨૦૧ દક્ષા વ્યાસ ઃ કોટ, વ્યારા, જિ. સુરત - ૩૯૪૬૫૦ લાભશંકર 
ઠાકર : સી-૧૮, જલદર્શન સોસાયટી, પાંચમો માળ, એચ. કે. કોલેજ પાસે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ * ૩૮૦૦૦૯ ચંદ્રકાન્ત 
શેઠ : બી-૯, પૂર્ણેશ્વર ફ્લેટ, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાતાદ - ૩૮૦૦૧૫ રાધેશ્યામ શર્મા : રપ, ભુલાભાઈ પાર્ક, 
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ પ્રવીણ દરજી : “વાગીશા' ફુવારા પાસે, લુણાવાડા, જિ. પંચમહાલ - ૩૮૯૨૩૦ પ્રાણજીવન 
મહેતા : ૮૧/બી, બીજે માળે, સિન્ધુવાડી, મહાત્મા ગાંધી રોડ, ઘાટકોપર (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૭૭ ડો. સિલાસ પટેલિયા : 
૪/૧૧, સૂર્યા ફ્લેટ્સ - બી, સ્વામીનારાયણ નગર સામે, નિઝામપુરા, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૨ કિશોરસિંહ સોલંકી : “કત', ૪૩, 
તીર્થનગર તિ. ૧, સોલા રોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ વર્ષા દાસ : બી-ર/૨૧૭૬, વસંતકુંજ, 
નવી દિલ્હી - ૧૧૦૦૭૦ દુષ્યન્ત પંડ્યા : “સન્નિધિ', પ, પટેલ કોલોની, માર્ગ-૪, જામનગર - ૩૬૧૧૦૦૮ નિર્મિશ ઠાકર : 
બી-૯-૩૧, ઓ.એન.જી.સી. કોલોની-૧, મગદલ્લા, સુરત - ૩૯૪૫૧૮ હેમેન્દ્ર શાહ : ૪૭-બી, પ્રેમચંદનગર, જજીસ બંગલો રોડ, 
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ મુકુન્દ પી. શાહ : ૧૧-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ 

દેવાંગ વૈઘ : લંડન 1-1 : તલ્સ-ખ્હાવે)ત ઉ00[૦૯૧૬7૦૫વં.૦૦૧૧ 





1 તહા (1 ઊતર તમરો વણકર) ૧ણ 2008 રિતે પી ૩. 000 2006/16830 9002000 20% 1121 9૭ 
ળાઉ ઇઝ 09 ર્ણ પ0. 0117 1561 ઉછ $50 100 0પડતત પતળતપછ 31 12 2008 





“કેદ. 


જ્ય ત્રિરંગી 
વિજયી ધરજ ન્તિરંગી પ્યારા, 
સદાય ઊચે રહે અમારા, 
શુભ સંદેશા દેતો ન્યારા 
વિશ્વશ!ન્તિ બંધુતાના! 
અમ હૈયાના તારે તારે, 
અમર શહીદના પ્રાણે પ્રાણે 
ગૂંથી એની કાય : અમારે 
ઊચે ઊચે ઉરમિનારે ! 
એની નીચે ભારત કેરી 
જાગે ઊજળી કીર્તિ અનેરી 
વિશે દેવા મુક્ત લહેરી 
ફરકે ઊચે ધ્વજ ત્રિરંગી ! 


એના ઇછત્રે તિર્ભય જાજે, 
છોને વિશ્વ ધડાફે ગી જૈ 
“જય ત્રિરંગી ! જર્વદ નાદે 

સુખ-સંપત રાજે ! 
હે ઝંડા ! તિત ઊડતો રહેજે, 
સંદેશા શાન્તિના દેજે, 


પ્રેમ તણા મૈત્રો ઉચ્રરજે, 
તત્પર બલિ કાજે ! 


૧૦૮ ૧૬૪૭ 


રમણભાઈ બી. પટેલ, 
કાન્ગસગ્હ જ“તીતિ'%થ 





સ્થાન સમર્પણ 


2પ/તલા1૬ 
ર નિહ 


79488 3 ૪% ૩3૪ળમાટ,૬.1ઇથૂ5 કરતનપ૭ / દિ 380 015 શાવર 2658638100 (20 1૯5) ત% 26862365 9૪૧૫૦૩/-સ૪#ણપડણાતે1ણ 0321 


ક્ટ 


આદ્યતંત્રી . 
રમણલાલ જોશી * 








સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું સામયિક 


“ઃ 66 [વે કૃતિ પરત્વે સાચા ઉમળકા વગર એનો આસ્વાદ શક્ય 


નથી. આ આસ્તાદની ક્રિયા સંકુલ છે. આખી કૃતિ વિવેચકના ચિત્તમાં 
પુનર્નિર્મિત થાય છે. મૂળ કૃતિની એ માત્ર પ્રતિકૃતિ નથી -એ કૃતિ એક 
બીજા માણસના ચિત્તમાં ફરી રચાય છે. આ પ્રક્રિયા અત્યંત સૂક્ષ્મ છે 
અને સમાન્તર ચાલે છે. વિવેચક સર્જકની નિર્મિતિની શક્યતમ પાસે 


' જવા પ્રયત્ન કરે છે પણ એ ઉત્સાહમાં એનાથી કશું આરોપિત ન થઈ 


જાય એનું ધ્યાન તેણે રાખવું જોઈએ... કૃતિના પુનઃસર્જનને શક્ય 


બનાવતું વિવેચકનું ચિત્ત ઓછામાં ઓછું સર્જકના ચિત્તની જેમ ” 


વેદનાશીલ અને ગ્રહણશીલ હોવું જોઈએ. જે કૃતિ વિવેચકના ચિત્તમાં 


સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ 


વર્ષ ઓગણીસમું : અંક : ૨ 


ફરી સર્જાઈ અને તેને જે અનુભવ થયો તેને પછી એ કાગળ પર મૂકે .-- 


છે. મને લાગે છે કે એ અનુભવ પૂરેપૂરો અને યથાતથ ઊતરવો કદાચ 
શકય નથી, એથી ઘણાં સારાં વિવેચનોમાં પણ ક્યારેક કશું ખૂટતું 
હોવાની લાગણી આપણને થાય છે. આવી મર્યાદા કોઈ અમુક 


_ ઉિવેચકની જ નથી હોતી. એ ઉક્ત વિવેચન પ્રવૃત્તિમાં જ નિહિત છે.?? . હી 


રમણલાલ જોશી * 


(રર-૫-૧૯૨૬ : ૧૦૯-૨૦૦૬..) 
દ્વિતીય પુણ્યસ્મૃત્તિએ સ્મૃતિ-વંદના 


ગ્ચ્સ્ઝાઝ 
. : ૨૧૬% 


ક 1 
75%. પવંવંલ્ડૉ1.૦૪ુ 


ટણ 














વર્ષ ઓગણીમમું અંક બીજો સર્ળગએંક ૨૧૬ 
અનુક્રમ સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ | વોચકોગ્રાહકો-લેખકો માટે સૂચનાઓ 
મરાઈ મારા હી મ ક “ઉદેશ દરમાસનીપદરમી તારી પ્રકટથાયછે 
# “ઉદેશ નાગ્રાહક ગમે તે અંકથી શઈ શકાય છે વાર્ષિક લવાજમ ભરનાર 
'ુનકશ્ષ ર૧મી સદીની ડવિતતા દક્ષા વ્યાસ, જ હકને જે અંકથી 
સાહિત્ય વિશ્વ ડા પ્રતીક અ. દવે છા ગ્રેડક થયા હરે તે અકથી ગ્રાહક ગણનામાં આવશે. 
સતનાઉપારકશ્રી એતેકરાન્ડર સોલેનિત્તીનની વિદાય » વર્ષિક લરાજમ (દેશમાં) રૂ ૨૦૦ વિદેશમા (અરમૈલ) યુ. એસ. ડોર 
વાચતા તિચારર્તા યરાતન્ત મહેતા પય ક નકલ રૂ સ્પપોર્ેજસાથે.અકરિલકમા હશે 
ચિહ્ વિશે કેટલી વીસે સો ? ધીરેન્દ્ર મહેતા હ 
કાવ્યાનુવાદ જઇ ભરવા (અગ્રેજીમાથી) રવીન્દ્રનાથ ટાગોર/દક્ષા વાસ ૬૨ | * ઉશનાધેસ્્અનેસ્વફપતેઅનુહશીનેતેખકોએપોતાની ફતિઓયોકલી. 
અનત્રમ્રોકહેી કેપ્રકરિત ફિ મોક્યવી તહીં સામાન્ય રીતેસ્ીક્સ શિરે 
1016 £%૯ડત્યાદ [4૦૦ પ્રતિપદા (એંગ્રેજમાથી) ઉશનસ્‌ 5૨ જ્ાબએકમડિનામા આપતામાં આવે છે અન્યયાકતિ અસવીકૃવ સમરી, 
પિતાત્રીને 10 139 લ (ગુજરાતીમાથી) મબોધ ૨ જોશી ૬૩ ફાફા 
કૂતિની સાવૈજજ્યાબીક્તરનહોયતોઅર્વીકુત કૃતિપાઈીમોક્વાતીનશી. 
કવિતા હેળકોએપોતાતી કુતરી નકવજાળતી રખવાતિનતી છે ઉગત કાગળની 
પ્રથમ વરસાદે ગિરિસ્મરણ રજેન્દ્ર શુકલ ૧૪| એકલબાજુએસુરચ્યઅક્ષરોમાંલખતુ સરનામુંઅવશ્ય લખશો. 
કાબ નલિન રાવળ ૧૪ ૦ હણે પુરસ્કારતે ધોરણ રહીકરે છે તર્પાતિપ્રસિધ્ધ કૂતિઓમાોપ્રતીક 
ડૉ સિલાસ પટેલિયા ૧૪ પુરસ્કરકાયહિય તરફથી મૌકલી આપવામાં આવશે, 
થી બોર સમરણીક સોમેશ્વર ૧૫ ! ક “દેશ” પ્રસિદ પતો લખાશની જતાબદારી જે તે લેખકની છે અડી 
કાવ્ય મહેશ દવે 8૫ પ્રકાશિત વેખકોના બધા અભિપ્રાયો સાથે તંત્રી સમત છે એમ 
ભ્જ્ન મનોહર ત્રિવેદી ૧૬ શ્ઞાનીલેડુતહીં 
ગૂહો અમલ ઊંજમશી પરમાર 55 9 કૃતિઓ મૌકલતા, લવાજમ મોકલતા તથા અન્ય પત્રભહહાર માટેનુ 
અલખધણીનો ઓટો ભગીરથ બ્રહ્મભટ ૧51 સરનામુ 'ઉઠ્ેશ કાઉ ડેશન, ૮/૦, પ્રબોધ ર. જોશી, “ડટ 
કાબ પન્ના નાયક ૬31 સેક્ટર બૌ ૨૭ સ્ટવંગ સિટિ બોપહ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ 
કાગળ સફેદ છે મિલિન્દ ગઢવી ગ.મિ. ૬૭ ફોન (૦૨૭૧૭) ૨૩૧૮૮૦ (અનિવાર્ય સંજોગોમાં રાત્રે ૮-૦૦ પછી] 
બે ગીતકાવી મણિલાલ હ, પટેલ ૬૮| લખાણોમળવા વિશે કે તેમના સ્‍્વીકાર/અસ્વીકર વિશે ફોત ઉપરપૃચ્છા 
૧ વેદનાની કંપળ નહિં કરતા હિનતી છે 
ર વીંધાતુ ઝાડ ૦ 'ઉદેશ નું વવાજમ આ સ્વળે પણ ભરી શકાશે તેમજ છૂટક નકલ પણ 
દઝાડે કેટલુ ! ઊજમશી પરમાર ૬૮ ખર્હીથીમળી શકશે. 
આહ્વાન બકુલેશ દેસાઈ ૧૮) ૧ તિજ્યમેગેઝિન વર્લ્ડ ૬૨ ક વાણ ભુતન,બીજો માળ, 
આસ્વાદ રીય શર્મા ૬1 ઉતાક રોડ, અઝદતાદ૬-૨૮૦૦૦૧. 
બધિયાર હતામાથી ઊંધ્ત જ્યોતિ-દિશા ફોન ર૫3૫ ૬૪૭૬, ર૬૮૭ ૦૭૬.૮ 
જત જૃણાવાનું તને ૧ રાજેન્દ્ર શુકલ/નયના જાની ૭૦-૭૧ | ૨ સૌરભપુરતક ભંડાર, બી ર૦ સ્થાપત્ય અપાર્ટમન્ટ સ્ટિંગ 
તારા નશામાં હોઉ છું ! મબોધ ર જોશી હોરિપટવની બાજુમા, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ 
કાવાનુવાદ (ગુજરાતીમાથી) ફોન ૨૭૪૫ ૧૪૦૦ ૮૩૨૭૦ ૦૦૮૧૮ 
આરંગેતલ (વર્તતા? ગિરીશ ભટ ૪૧ ? ૩ મગેઝિનરર્છ સ્ટેશન સેડ આશૈદ-૩૮૮૦૦૬ 
શાસ્ત્રીય સર્ગીત મારી નજરે નિર્મિશ ઠાકર ૭૪ | કફન ૨૪૪૬૩૫, ર૪૪ ૫૮૨ 
૮ ૧ તિતિધ ગાનશૈલીઓ અને તમે, જ ઉમેજપિડેશન્સપ્રા. હિ. ૧ ૨ સેન્ગુરી બજાર, 
સૂગ કેદાર અભિજિજવાસ. ૩૮! ક્લહોમાળ,આબાવાડીસર્ડલ,અમદરદ-૩૮૦૦૦૩ 
ભારતન! પુનરૃત્થાનના જ્યોતિર્ધરે દૃષ્યન્ત પંડ્યા ૮૦| કફ્ઞેન ર૬૫૬ ૦૫૦૪ ૨૬૪૪ ર૮૩૬ 
૮ ૧ રવામી શિતાનન્દ પ. ધી ઓએસિસ શોપ,જીએફ ૧૦-૧૧ હાર્મની કામ્પલેછ, 
વાઈત્ડ લાઈફ વોચ ૧૮ હેમેન્દ્ર એ. શાહ ૮૪| એમકે હાઈસ્કૂવપારે, એચડીએફસી રોડ, અહકાપુરી, 
ચાપ્ર ઊર્રે નીલ્કઠ-લઝતતતતડ મિલાટોપ્રોટપડાડ વડ્ેદર-૩૯૦૦૦૭ ફોન. [૦૨૬૫ ૨૩૫૧૮૬૨ 
સાહિત્યવૃત્ત મ્રક્ન્દ પી. શાહ ૮ષ ણ131 118025 55810[86138160 ૯૦ 1 
અહેવાલ દક્ષિણા ની ડીતી.ડીનુ લિમૌચન વગેરે. ૮૬ | ૬ પીતૂષ મેગેઝિન વર્લ,એફ/૮ પ્રથમ માળ, પુછી ભવન, 
નવવકયથાકાર વિવ પંડ્યાનુ અવસાન ૮૮1 એમ.ટી.લસ સ્ટેન્ડની પાસે, મહેસાણા-૩૮૪૦૦૧ (ઉ ગુ) 
શ્રી રિત્‌ આચાર્યની તિદાય ૮૮| કફ્ઞન (૦ર૭૬ર) ૨૨૦૩૫૦/ ૮૮૨૫૮૮૮૭૭૮ 

















આરઘતંત્રી રમણલાલ જોશી 


તંત્રી પ્રબોધ ૨. જોશી 





તતરી, મૃદક અને પ્રકારાક કબોધ ર. જોશી, પેગેજિંગ ટરફટી, ઉદ્દેશ ફાઈ ડે ને “ડસલ્જટ સેક્ટર બી ૨૬ સ્લિમ તિટિ બૌપન, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮થી પ્ર ।ટ કર્ય 
મુદ્રણસ્ઘાન પટેલ પ્રી્ટીગ પ્રેસ પ્ર. લિ., રાયપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧ ફોન ૨૨૧૪૩૧૨૮ 


6ટ્ણી કૂવા 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ સુંજરતી કા? 
(વર્ષ ૧૯ : અંક ર) ખા. નં,જા નૃ પંત્યે પૃરિષૃદુ ૨૧૬ 


****૦૦૦૦૦ ક 
તમારાં બાળકો, મારી કવિતા દી 

“તમારાં બાળકો એ તમારાં બાળકો નથી. (એટલે તમારી માલિકીનાં, મમત્વનાં કે અધિકારનાં વિષય 
નથી.) પણ જીવનની પોતાના માટેની કામનાનાં જ તે સંતાનો. છે. એ તમારા થકી આવે છે પણ તમારગ્ં% જ 
આવતાં નથી...' છાતીએ બાળક વળગાડીને ઊભેલી એક યુવતીને ખલિલ જિબ્રાને કહેલી આ વાત એક ડવિ 
સાથે એમની કવિતા વિષે ખાસ્સી ચર્ચા થયા પછી અનાયાસ યાદ આવી ગઈ. 

વાત એમ બની, કે એ કવિ સાથે વાત કરતાં એમની એક પંક્તિ સ્કૂરી આવી અને પછી તો એમના 
સથવારે, સ્મરણતંત્રમાંથી સારી ય કવિતા. અને પછી ન થવાનું થયું. ભાવવિશ્લેપણ. 

વાત તો પછી બીજે વાળી પણ નવરાશની પળોમાં આ બધું રિવાઈન્ડ થતું રહ્યું. વિચારતંત્રમાંથી બીજુંય 
ઘણું સ્ફૂટ થયું. કૃષ્ણમૂર્તિની “€૦૪પલ્તધતાતંલ્ડ ૦૧ 1.1પ્તતછુ' યાદ આવી. એમણે કેટકેટલા - જીવન સમગ્રને 
સ્પર્શતા વિષયોને છેડયા છે. “ભત્ટવપ્ંખ૩ટુટ પત ઝોપ્ડડ'થી માંડીને તે ૧2૦૮૯55 ૦7 1141€', “301૯તં૦10” 
અને “10 પપવ્વાઘદટ જ 52૦૩૪૯' જેવા તો અનેક વિષયો ઉપરની એમની ૮૦%૪ળાલાઇવ)ની ખૂબી એ છે કે 
એ. ડશું ય આખરી કહેવામાંથી બચીને ચાલ્યા છે. આપણને આપણા જવાબો મેળવવાની પ્રક્રિયા સુધી છોડી - એ 
દરવાજે એ પોતે અંતર્ધાન થાય છે અને આપણને કરે છે. 

કયારેકકવિપોતાની કવિતાનું વિવેચન કરવાપ્રેરાય છે;કાવ્યની સર્જન-પ્રકિયા વિષે ય એને વાત કરવાનું મન 
થઈઆવે છે અને આપણી કુતૂહલવૃત્તિને એબધું સાંભળવું ગમે છે. સર્જકની આંતરકથા (અને ક્યારેક વ્યથા 9 ભલે 
આપણે સાંભળીએ પણ એનાથી ચક્તિ કે ભ્રમિત ન થઈએ, એ બધું આપણા પોતાના પરિઘને સીમિત કરનારું ન 
નીવડે તે જોઈએ. કવિ કે ભાવક લાખ વાનાં ડરે તો પણ ડાવ્યાનુભૂતિની મૂળ-અનુ-ભૂત ક્ષણોમાં યથાતથ પાછા તો 
જઈ શકતા નથી એ સ્વીકારીને, એ ય સમજવું રહ્યું કે કવિ પોતાની કવિતા પાસે કદાચ આપણને લઈ જઈ શકશે, 
કવિતામાં નહિ. વળી એમ થાય તો પણ, એ રીતે કવિતામાં જવામાં મેળવવા કરતાં ગુમાવવાનું ઘણું છે. 

પ્રગટ કવિત્તા એ એક રીતે તો સર્જનાત્મક ક્ષણોનું આલ્બમ બની રહે છે. તસવીરની એ ફેમમાં જ નહિ, 
ફેમની બહાર પણ ભાવકની ડવિતા છે. કવિ ખુદ જ્યારે પોતાની કવિતાની વાત કરવા બેસે છે ત્યારે એનું ચિત્ત 
અનાયાસ એ ક્રેમની અંદર જવાની વ્યર્થ કોશિશ કરતું રહે છે અને એમ થતાં બીજુંભળતું પણ એમાં ભળતુ રહે 
છે. આપણી ચાળણી સાબૂત ન હોય તો ક્યારેક એ ૮૦પ%૯1-૫૦તંપત્સંત્ટ પણ બની શકે. 

નિરંજન ભગતે નર્મદ સુવર્ણ ચન્દ્રક સ્વીકારતાં ૧૯૬૧માં કહેલું એ “... કાનમાં કહું કે કવિ જ્યારે કવિતા 
પર અને તેમાં ય તે પોતાની કવિતા પર અને તેમાં ય તે વળી ગઘમાં કંઈ કહે ત્યારે બહુ ધ્યાન નહિ ધરવું... એ 
પૂર્વગ્રહથી અનિવાર્યપણે પીડાતો હોય છે. વળી કાવ્ય સિધ્ધ કરે પછી પણ એ કાવ્યની સર્જન પ્રઠ્ઠિયા વિષે સંપૂર્ણ 
સંતોષકારક અને સર્વ સ્વીકાર્ય ઉત્તર કે ઉકેલ આપી શકતો નથી...' ડવિતાની સર્જનપ્રકિયા વિશેનાં ડવિઓનાં 
એકચર-કથનો, કાવ્ય વિષેના વિવેચકોનાં અર્થદર્શનો અને અર્થઘટનોનો મહિમા અને મહત્ત્વ સ્વીકારતાં એમળે 
આ મર્યાદાનું પણ સ્મરણ કરાવેલું. 

હવે ખલિલ જિબ્રાનને આગળ સાંભળીએ : “... અને એ તમારી સોડમાં રહે છે, છતાં તે તમારાં નથી. તમે 
એમને તમારો પ્રેમ ભલે આપો પણ તમારી કલ્યનાઓ નહીં; કારણ, તેમને એમની પોતાની કલ્પનાઓ છે. તમે 
ભલે એમના દેહને ઘર આપો, પણ એમના આત્માને નહીં; કારણ તેમના આત્મા તો ભવિષ્યના ઘરમાં રહે છે... 
તમે તેમના જેવાં થવા ભલે પ્રયત્ન કરજો, પણ તેમને તમારાં જેવાં કરવા કાશ મારશો નહિ...” 
૧૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૦૮ પ્રબોધ ૨. જેશી 


લ્ટ્ગ 





_.___ સષ્ટેમ્બર ૨૦૦ 


'ુનશ્ચ' : ૨૧મી સદીની કવિતા 





પાંચમાં દાયકાના પ્રમુખ કવિ નિરંજનુ ભગતની ડવિ- 
પ્રતિભાની દીપ્તિનો પ્રથમ પરિચય “ઈંદોલવ' (૧૯૪૯૦માં 
થયો. એમાં એમણે સૌંદર્યાભિમુખ કાવ્ધારાનોપ્રબળ ઉન્મેષ 
દાખવો જ્રવાલડઠ્ઠીપ' (₹૫૭)માં એમણે વિશ્વનગરકવિતા 
સાથે અનુસંધાન સાધી આધુનિક સંપ્રજ્ઞના સાથે નૂતન 
સંવેદનાઓને વાચા આપી પૂર્વીનિરંજન આપણી સૌદર્યવક્ષી 
કવિતાના અગ્રણી બન્યા તો ઉત્તરનિરંજન મૂલ્યહાસની 
કંવિત્ઞાના વૈતાલિક ૧૯૫૯્માંપ્રગટ “૩૩ કાવ્યો' પછી કવિ 
લગભગ ચાર દાયકા દીર્ઘકાલીન મૌનમાં સરી પડ્યા 
૨૦૦૭મા ૬૦ રચનાઓના સંગ્રહ 'પુનક્ષ' સાથે 
કાળજગતમાં એમનો પુનપ્રવેશ એ. ગુજરાતી ડવિતાની એક 
આડૂલાદક જ નહીં, શકવર્તી ઘટના છે 

નિવેદનમાં પોતાની કાળભયાત્રાનો આછો ચિતાર આપ્યા 
પછી તેઓ 'પુનશ્ચ'માંપ્રયોજિત વનવેલી છદના ગુજરાતીમાં 
થવેલા પ્રયોગ, તેનો ઈતિહાસ તથા ઈંદના સ્વરૂપવિશેષની 
ચર્ચા કરે છે ચરણવિહીન પંક્તિઓ, યતિ પ્રાસ નિવારવની 
જોગવાઈ અને શિથિલ તાલ છતાં એનું પદ્યત્વ શી રીતે સિદ્ધ 
થાય છે તે તેઓ ઝીણવટપૂર્વક સમજાવે છે પોતાના સુદીર્ઘ 
મૌન અંગે કેફ્યિત આપતાં કહે છે 

“૧૯૫૯ ૫છી લગભગ ચાર દાયકાના મૌનનો જે 
અનુભવ થયો એમાં સંભવ છે કે પ્રવાલઠ્ઠીપ'નાં કાવ્યો - 
મુખ્યત્વે 'પાત્રો' અને “ગાયત્રી'માં જે કવિતા છે એની સમકક્ષ 
એવી કવિતા - બલકે એને અતિક્રમી જાય એવી કવિત! - 
રચાય તો જ એ કવિતાનો કંઈ અર્થ છે એવો ભાત હદયમાં 
સતત રહ્યો હતો તે મુખ્ય કારણ હોય.” (110 

નિરંજન બહુશ્રુત અને કાવજ્ઞ કવિ છે 'પુનશ્ચ'ના 
વિગતપૂર્ણ નિવેદનમાં એમણે કાવ્યદષ્ટિ સંદર્ભે મમળાવ્યા 
કરવી ગમે એવી કેટલીક તાત્વિક વાતો કરી છે નિવેદનનું 
શીર્ષક જ અત્યંત સૂચક છે “કંઈક જુદું, કંઈક નવું ' એક 
સજગ - સાચો - જીતંત કવિ અનુકરણ કરતો નથી, પોતાનુંય 
નહી એ સત્તત કશુંક નૂતન સર્જતો રહે છે આ પ્રકારની 


કમ્બર્‌ ર૦૦૮ જ%૬ 


દક્ષા ગાસે 
ફર ક્#ં ક 


સર્જનશીલતા જ એને મોટો કવિ બનાવે છે એ માટે એ પોતાને 
પુરવાર કરતા રહેવાનો સતત પડકાર ઝીલતો રહે છે 
શુનશ્ષ'માં કવિ આ પડકાર કેતા રવરૂપૈ ઝીલે છે તે એક 
રસિક તપાસનો વિષય બની રહે છે 
અહીં મુખ્યત્તે બે કાલ વિષય છે પ્રેમ અને મૈત્રી - 
બંને જૂના અને જાણીતા. મૈત્રીનાં કાયો ગુજરાતીમાં ઓછાં જ 
લખાયાં છે પણ લખાયાં છે તે યાદગાર બન્યાં છે 'પુનશ્ચ'માં 
જન્મદિન અંગેના કાવ્યગુચ્છમાં કવિએ મૈત્રીનો અનુભવ ને 
તેનાથી પ્રતીત થતી 'જીવનની ધન્યતા અને ચરિતાર્થતા'નું 
અંકન કર્યું છે તેમને મતે, “જગતમાં કશું પણ દુર્લભ હોય તો 
તે મૈત્રી. મનુષ્યના જીવનમાં બે ક્ષણ માટેપણ સુખ હોય તો તે 
મૈત્રીને કારણે.' (1100) જન્મદિવસના સંદર્ભે સંવેદાયેલી આ 
ક્ષણો નિરંજનના આંતરજગતમાં ડોકિયું કરવાનો મધુર 
અવસર આપે છે “સિત્તેરમે'માં કવિ 'શૈશવનું લીલું લીલું' 
સ્વર્ગ પુન ઝખે છે જીવનમાં અનુભવેલા પ્રણય વૈફલ્યનું 
તટસ્થભાવે સ્મરણ કરે છે - 
એકાન્ત નેએકલતા 
પ્રનુષ્યમાત્રના ભાગ્યમાં એ અનિવાર્ય વિરહની તિકળતા, 
એને જુવવાને, મરજીવવાને હતો ઝઝ્પેપ્રેમ, હર્તા થોર્ડા કાવ્યો, 
(૫૪0) 
સદ્ભાગ્ય એ કે જીવનભર સારા મિત્રો મળ્યા તેથી 
૭૦ના થયાત્ેનોયશ તેઓ દેવોકે ગ્રહોનેનહી, મિત્રોનેઆપેછે- 


મિત્રોએ જિવાડયો એથી તો આટલું જીગો, 
આજેમિત્રોને ને એમની મૈત્રીને, મારી કતસતાને ઊજવી રહ્યો, 
(પપ) 
મૈત્રી ભાવનું આ એક અભિવન દર્શન છે 


આ કવિતામાં હૈયાને સ્પર્શી જાય એવું આંતરદર્શન છે 
કંવિતા વિશે,પ્રેમ વિશે ઝાણું જાણ્યું નહોતું ત્યારે તો જન્મ ને 
મૃત્યુ વિશે કશું કડી શકાતું નહોતું, પરંતુ હવે “અર્ધી સદી 
પછી' જન્મનું સારતત્ત્વ સમજાય છે - દ્વિજત્વ શું છે તે 
અનુભવાય છે- 


લ્ટ્થ 


વિસ્મિત કરે છે લાઘવ અને સરળતા. લાઘત જાળવીને 
અભિશક્તિની ધાર કાઢતા જઈ પરાકાષ્ઠા સાધવાના કઠિન 
કંવિકર્મ દ્રારા કવિકલમ અહીં કાવ્મના લઘુશિલ્પ જે 
કુશળતાથી રચે છે તેના પર તારી જવાય છે પરસ્પર તિરોધી 
વક્તિત્વોનુ એકસાથે હોવુ એ જ મહદ્‌ આશ્ચર્ય છે એવો 
ભાવ બક્ત કરત! “આરશ્ચર્ય'મા સ્ત્રી પુરૂષની પ્રગલ્મ રસિકતા 
પમાય છે એ શેષનુ સ્મરણ કરાવે છે 'ચહેરો' અને “નામ' 
બને એક જપ્રકારે પ્રેમના રહરયને આલેખે છે સ્ત્રી પુરૂષ 
સમક્ષ તેની પોતાને ગમતી બાબતો ગણાવે છે ચહેરો, નામ, 
વગેરે દરેક વખત્તે પુરૂષ એક જપ્રશ્ર કરે છે “બસ એટલુ 
જુ ?' થાય કેઆમા કવિતા કર્યાં આવી ? એજ તો ખૂબી છે 
પ્રેમમાં ગમવાનો કોઈ અંત હોય છે ખરો ? પ્રેમ એટલે જ 
ગમવુ - બધુ જ ગમતુ ! આ એક પ્રકારની હળવાશની - 
નીતર્યા આનદની ડવિતા છે “જોડે જોડે'મા રમતિયાળ તરગ 
સાથે કતે 'ધોડે મોડે', “થોડે-શોડે', “કોડે કોડે' એપ પ્રાની 
રમત કરે છે તો “પાસે, દૂર'મા તાર્કિક ચાતુરીની પણ “મારી 
આખો'નો રસિક સવાદ મનને હરી લે છે સ્ત્રીને ગુમાન 
વિશ્વાસ છે કે પોતાની આખોનુ બાણ પુરૂષના હદયને વીધી 
નાખવા સક્ષમ છે પુરૂષ કહે છે કે તમને મારા હદયની જાણ 
નથી. એ કુર્ુમથી ય કોમળ ભલે હોય, પરંતુ વજથી કઠોર 
પણ છે 
તમે છોડી તો જુઓ એ. બાણ 
તોડી જુઓ એને, નહિ તૂટે એવું એ નઠોર 
તોપછી એ બાણ જો છૂટે તો કર્યું લક્ષ્ય ચીંધૈ ? 
જો જો, રખેને એ બાણ તમારું હૃદય વીંધે !(૧૩) 

“સૌદર્ય અને સત્ય' સગ્રહની ઉત્તમ અર્થગર્ભ રચના 
છે 

સ્ત્રી તમેકમળની પોંખડીઓ તોડી નાખી 
નેપછી એની દંડી હાથમાં રાખી 
“આ સૌદર્યછે' એમ મને જે કહ્યું 
એમાં કહો, સત્ય ક્યાં રહ્યું ? 
તમે પાંખડીઓ તોડી નાખો કે ન નાખો 
ને દાંડી હાથમાં રાખો કે ન રાખો 
પાખડીઓનેત્ોખરવુંજ રહ્યુ 
એ સત્ય તમે ના મ્રલું !(૧૪0 
સૌદર્યની અને તેથી પ્રેમની એક અભિનવ પરિભાષા 


૧૨૦૦૮ ૪૮ 


આપણે અર્હીપામીએ છીએ.ડ્રેમની વાત આ રીતે, આ રૂપમા 
પ્રથમ વાર મુકાય છે તે અર્થમાં આં અ પૂર્વપ્રેમ કવિતા બને 
છે અલતત્ત સ્ત્રી વધુ ભાવક અને પુરૃષ વધુ બુદ્ધિ્રવણ એવી 
પરપરાગત વિભાવના હજી પૂરી તૂટી નથી. નિવેદનમાં કવિ કહે 
છે બ્રેમ એ મનુષ્યનો જન્મથી મૃત્યુ લગીનો આજીવન 
અનુભવ છે કારણ કે પ્રેમ એ દૈહિક કે હાર્દિકથી વિશેષ તો 
સૈતસિક અનુભત છે એથી કેટલાંક કાવ્યોમાં ઉત્કટ ઊર્મિ છે, 
પણ મોટા ભાગના કાવ્યોમાં થગ અને તકતા છે, કાકુ અને 
કઢ્ાક્ષ છે ' (1/0 પરંતુ આ બધા કાવોમા બનેનો પરરપરપ્રત્યે 
સમભાવ ને સહાનુભૂતિ, સૌજન્ય ને સહદ્યતા પ્રગટ શાય છે 
સ્ત્રી કે પુરુષની ઉક્તિરૂપે રજૂથવૈલા કાવ્યોમાં “તમે 
ધુવ, તમે ધરી' સધ આકર્ષે એવી ભર ભરગ્રેમની કવિતા છે 
પ્રણયની સતૃપ્તિના આ ઉદ્ગાર આપણા મનને હરી જ નથી 
લેતા, ભરી પણ દે છે 
આપારીઓંખો સારાયે સંસારમા ફરી ફરી, 
પવે, અંતે એક માત્ર તમારી ૫ર જ ઠરી. 
સૌદર્ય શુંએ એણે અહીં જ જાણ્યું, 
આર્નદ શું એએણે હવેપ્રમાછ્યું, 
મારી આંખો હવે એ બંનેથી સદા ભરી ભરી 
એ હવે અંતરમાં જ રમ્યા કરે, 
તમારી આસપાસ જ નમ્યા ડરે, 
મારા સંસારમાં હતે તમે ધુત, તમે ધરી. (૨૦) 
આપ્રેમતત્ત્વ શુ છે આખરે ? એને ભાખ્યાઘિત ન કરી 
શકાય. માત્ર અનુભવી શકાય અને સમજાય કેપ્રેમ એટલે જ 
સૌદર્ય એટલે જ આનંદ એટલે જ વિશ્રભસ્થાન એટલે જ 
ધ્રુવપદ “તમારોપ્રેમ'ની આ વેધક નિખાલસતા જુઓ - 
તમે મારામાં તમાર રવખ જોઈ રથ, 
એથી તમે મને જોતા નથી, 
તમે મનેનહિ, તમારાં સ્વખને.જોઈ રહ્યા, 
એમાં તમે મને ખોતા નથી ? 
એથીસ્તો હજુય બધું જેમનું તેમ છે 
તમે મને નહિ, પ્રેમને પ્રેમ કરો છો, 
એપ્રેમનો કોઈ અર્થ નથી, (૨૩) 
સ્ત્રીને પૃખે કહેવાતી આ વાત નારીની નિર્મમ 
નિખાલસતા, નિર્ભીકતા અને બદ્ધિમત્તાને પ્રતિબિંબિત કરે છે 
એ.-નારીના એક અભિનવરૂપને ઉજાગર કરે છે અહીંપ્રેમમાં 


હર્‌ 


પોતાનું સ્વપ્ન સિદ્ધ કરવાનો સ્વકેન્દ્રી વિચાર કેવો એકમાર્ગી 
, અને વર્થ યાયામ બને છે તેના પર વંગ થયો છે. 
પ્રેમ સંબંધી ટ્ધાપ્રશ્નોના ગુચ્છમાં “વિરહ' ધ્યાનાર્હ 
રચના છે. ઉભયપક્ષે “મળવું' છે; પણ મૂંઝવણ એ છે કે - 
પણ વર્ષોના તિરહ પછી આપણે પાછાં વળશું, ? (૩૬૧) 
અતીત તો.મનમોહક હતો જ - 
મળર્તા હતાં ત્યારે કે કેટલું મળતાં હર્તા; 
એકમેકમાં કેવું ભળતા હતાં (૩૧) 
પણ હવેપ્રશ્નોનો પાર નથી - 
હવે પછી મળશું તો શું મળતાં હતાં તેમ જ મળશું ? 
પરસ્પર હળર્તા હર્તા શું તેમ જ હળશું ? 
એ. મિલન શું વિરહના ફળ રૂપે ફળશે ? 
કે પછી બે જણ જાણે કદી મળ્યાં ન હોય તેમ મળશે ? (૩૬) 
માનવ મનની સંકુલ ગડીઓ. અહીં ઊકલતી રહે છે. 
બવહારમાં બે તિરહી મળે છે ત્યારેય તેમનું ચિત્ત આવી સંકુલ, 
લાગણીઓની ખેંચાતાણમાં ગૂંચવાતું હોય છે અને તેથી જ 
કોઈ પણ ભાવ-સંવેદનને મનુષ્ય માટે શુદ્ધ રૂપમાં કે 
પરિપૂર્ણતાથી અનુભવવાનું અશક્યવત્‌ હોય છે. નિરંજન થોડા 
પ્રશ્રો મૂકીનેપ્રેમસંબંધની એવી આંટીઘૂંટી તરફ ઈંગિત કરી દે 
છે જેના પર લાંબાં વાર્તિક કરી શકાય. 

કાચના ઘરમાં', “તમારું ઘર' જેવી રચનાઓમાં 
ક્ષણભંગુરતા સંદર્ભે ઈષદ્દ ચિંતનાત્મક સ્પર્શ મળે છે. કાચના 
ઘરને પ્રતીકાત્મક ગણીએ તો એક રીતે સૌ એવું ક્ષણભંગુર 
જીવન જ જીવે છે ને. ! “તમારું ઘર'નો તો આરંભ જ એવા 
સપાટ છતાં દઢ વિધાનથી થાય છે - 
તમારુંઘર એ ઘર નથી 
એખડકપર નથી; 
તમે એને રેત પર રચ્યું, (૪૦) 

“જવું જ છે તો જાઓ' અંતર્ગર્ભ વિરહ વેદના સાથે 
પ્રેમમય ક્ષણોના ધન્ય અનુભવનું અપૂર્વ ગૌરવ કરતી લાક્ષણિક 
રચના છે. વિખૂટા પડવાના વાસ્તવનો સ્વીકાર કરતું પાત્ર 
પ્રિયજનને તિદાય આપતાં રુરૃદિષા નહીં, અપૂર્વ ધૈર્ય અને 
આત્મસંયમ દાખવે છે - 
જવું જછે તોજાઓ,પણમેંજેપ્રેમ કર્યોતેપ્રેમનેર્મરશો.નહિ, 
અને ભવિષ્યનું તમારુંજેશેષ જીવન એને જર્થકરશોનહિ, 


લ્ટ્શ 


આટલાં વર્ષોતમેજાણેકેસ્વપ્નલોકમાંપરીકથામાં વસ્યા હતા, 
છતાંકેટકેટલુંલડ્યાહતા, રડ્યાહતાને હોંગે હોંસે હરયા હતા; 
એનુંસૌદર્ય,એનોઆનંદ,એની ધન્યતા, એનેહવેહરશો નહિ. 


તમેકોઇનાપ્રેમપાત્ર થશો, નેતો તમે મૃત્યુપૂર્વેમરશોનહિ. 
8.52, 

હસ્યા હતા', “રડ્યા હતા' વગેરે પર ક્યાંય અનુસ્વાર 
નથી. એ છાપભૂલ ન હોય તો. ઉક્તિ નારીના મુખમાં મુકાઈ 
છે. સ્વ પ્રત્યેની આટલી નિર્મમતા - તટસ્થતા, ઉદાત્તતા, 
ઔદાર્ય અને સમજદારી ગુજરાતી કવિતામાં કદાચ પહેલી 
વાર નારીના મુખે વ્યક્ત થઈ છે. ઉત્તરાર્ધનું આશ્ચસ્ત કરતું 
જીવનદર્શન પણ માણવા જેવું છે - 
જીવનમાંજ્યાંજ્યાઅંતછેર્ત્યાર્યાન્વોઆરંભ છે.ક્યાય શૃત્યતા નથી. 
ભર્યુભર્યુઆ વિશ્વ છે તેવુંજજીવન છે, એમાંડ્યાય શૃન્યતા નથી; 
વિરહની વાક્લતાનેવિહ્વલતામાંએક્લતાનેવરશોનહિ, 
તમેકોઈનાપ્રેમપાત્રથશો,નેતમેમૃત્યુપૂર્વેમરશોનહિ. (૪૨) 

વહી જતી લાગણીઓને સંગોપવા માટે કવિ જે 
ભાષાભંગિ અપનાવે છે તે અલગ તપાસનો વિષય બની રહે 
છે. સ્ત્રી ક્યાંય પોતાની લાગણીનો - પોતાના પ્રત્યાઘાતનો. 
અણસાર આપતી નથી. માત્રપ્રેમમાં રહેલા પ્રાણદાયી તત્ત્વની 
પ્રતીતિ વ્યક્ત કરે છે. ન્યૂનતા-શૂન્યતા-એકલતા જેવા 
અભાવાત્મક કે નકારાત્મક મૂલ્યને સ્થાને સભરતા-આસાયેશ- 
સથવારાને જ દઢ સ્વીકૃતિ આપે છે. 

મોટા ભાગની રચનાઓમાં પૂરા તાટસ્થ્યપૂર્વક પ્રણયનાં 
સ્મૃતિ સંવેદનો આલેખાયાં છે. એમાં પ્રેમતત્ત્વને સમજવાની 
મથામણ છે- 


જેણેપ્રેમ કર્યો તે સન્નારી ક્યાં છે ? 

જેણે પ્રેમ કર્યો તે સજ્જન ક્યાં છે ? 

એ. બંનેએ જેપ્રેમ કર્યો તેપ્રેમ ક્યાં છે ? 

એ બંનેએ જે ક્ષણે પ્રેમ કર્યો તે ક્ષણ ક્યાં છે ? 
ક્ષણ તો છે અનંતનો કણ, 
એક્ણ કણનો સરવાળો, 

એક્ષણ ક્ષણનો સરવાળો 

એટલે જ તો અનંત 

એ.ન્નારી, એ સજ્જન, 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮” 


એપ્રેમ, એ ક્ષણ, 

એબધું એથી તો હવે અનંતમાં શમી ગ્યું, 
એને હવે નથી આદિ, નથી અંત 

જો કે હજુસ્મૃતિમાં તો રમી રહ્યું. (૫૦) 

પેરહની વેદના અહીં નથી એવુ નથી. એ ઊડી ઊતરી 
ગઈ છે ક્ષણ-સત્યના રહસ્યથી આવૃત્ત છે શાશ્ચતીની સૂક્મ 
અનભૂત્િમાં ઓગળી ગઈ છે એકાન્ત અને એકલતા 
વિશખલ દાપત્યપ્રીતિને મર્મવિદારક વાચા આપે છે 
પોતપોતાના એકાન્તમા એકલા એવા બે જણ મર્છ્યા, 
એકાન્તની બાદબાકી માટે ભળ્યા, પણ એકલતાનો ભાગાકાર 
થવાને બદલે ગુણાકાર થયો 1પ્રેમજીવનનો દાખલો ધારેલી 
રીતે તો નથી ગણાતો 
પૂર્વેએ બે જણ પોતપોતાનાં એકાન્તમાં એકલાં હ્તા, 
પણહતેછેએર્તાએકાત્માં અનેહતેછે એટલાએક્લાન'તાં. (૫૧) 

પ્રણય જીવનનું કારૂણ્ય સહેજે ઊર્મિશીલ બન્યા વિના 
હૈયુ ચીરતી વેધકતાથી આલેખાયુ છે લાગે કૈ આ અવાજ 
ભોક્તાનો નથી, દ્રષ્ટાનો છે કે પછી પ્રેમ આવી નિર્વિકલ્પ 
અનુભૂતિ સુધી લઈ જતી એક સાધના છે ? 

આ કવિતા આપણને માત્ર સવેદનાના જ અભિનવ 
જગતમાલઈ જતી નથી, અભિભક્તિના પણ નૂતન આયામથી 
અભિભૂત કરે છે રજૂઆત સંવાદરૂપે પાત્રની ઉક્તિરૂપે કે 
હિધાપ્રશ્નરૂપે થતી હોય, ક્યાય હુ આવતો નથી. જાણે એ 
ત્રીજા અવાજની. કવિતા છે આત્મલક્ષિતા અને ઊર્મિની 
ઉત્કટતા ઊર્મિકતિતાના એ બે માનદડોનો કવિ જાણે છેદ 
ઉડાવે છે તેમ છતા રચાય છે ઊર્મિકવિતા જ ઊર્મિકવિતા 
પણ બિનંગત હોઈ શકે ?એવાપ્રશ્રનો હકારાત્મક ઉત્તર આ 
કતિતાના નિયત્રિત કતિસ્વર ઇળતત્તળાલ્માથી આપણને 
મળે છે કતિપરંપરાગત માનદડોના સામા પ્રવાહે ચાલીને 
કવિકર્મ કરે છે પ્રણયને આજ સુધી અનેરા અલકરણોથી 
સજાવાયો છે અને કેમ ન સજાવાય ? એના જેવુ રંગરાગી, 
ઉત્કટ આવેગસભર ચિરઅભીપ્સિત સવેદન બીજુ કયુ 
હોય ? અહીંપ્રણય નિરલકાર શોભે છે અનલકૃતિ પુન 
કવાડપિ ? કવિતા નિરલકાર હોય તોય શુ ?' કવિતા તો હોઈ 
જ શકે કવિ એ શક્યતાને અર્હી સિદ્ધ ડરે છે 


સપાટ બયાની કેવળ અભિધામાં ચાલતી 
અભિવ્ક્તિ એક આગવી ભાષાભગિથી મડિત ઘતાં 
વ્યજનાના અસીમ સ્તરો વિસ્તારી આપે છે તેનીય અહીં 
સુખદ પ્રતીતિ થવાની સાવ સામાન્ય લાગતી એક ફૂલ 
એક ફળ જેવી રચનાઓમાં એક પ્રતિભાશાળી કહિ 
અભિધાને કેવુ તાત્પર્યનુ સૌદર્ય બક્ષી શકે છે તેની 
વિસ્મયજનક પ્રતીતિ થશે. આધૃનિક કવિતાએ નવા આવામો 
અગે અનેક ઊહાપોહ સર્જેલા આ કવિતા કાચબાની જેમ 
શાતિથી ચૃપકીદીથી છદ-લય પ્રાસ-અલકાર કલ્પન પ્રતીક 
વગેરે અગોને સકેલવા કરે છે કશુક નવુ કશુક જૂદું 
પરિમાણ ઉઘાડે છે અને યુગાન્તરનો ઈશારો કરે છે અહીં 
નિરજન પોતાને જ નથી અતિક્મતા, સમગ્ર ગુજરાતી કવિતાને 
અતિકમે છે કવિને કરવુ છે હજુથોડું બાકી કવિતાનું કામ 
તમારું કે મારું તો નહિ, પણ હજુ થોર્ડુંક કવિતાનું કામ - 
ઇંદનેયતિ વિનાની, 
પ્રાસનેશ્લોક વિનાની 
વિરામચિહ્‌નો વિનાની 
વાઘા કે ધાગા વિનાની, 
મિશ્રને મુક્ત લયની, 
બોલચાલના ગદ્યની 
સીધી, સાદી, ભલી, ભોળી 
એવી કોઈક કવિતાનું કામ કરવાનું બાકી છે (૫૭) 

આગળ જતા કવિ કહે છે 
ને કાળપુરૃષની કરુણા હશે 
તો હજુથોડાંક સ્વખોને ફળવાનું બાકી છે (૫૮) 

એ સ્વપ્ન શવક્ષીઠ્ીપ રૂપે ગુજરાતી કવિતાને જલદી 
ફળે જેમા ગપ્રવાલઠ્દીપથી કંઈક જુદુ કંઈક નવું 
ભવિષ્યોન્મુખ અને ઊર્ધ્વગામી પુરા કલ્પનરૂપે મેનહટન 
ઘિશે વિસ્મયદર્શન સાપડતાનુ છે 

'ુનશ્વ ની પ્રણય કવિતામાં સુધામય રાગિણી નો 
રાગાવેગ નથી તેમ એજ ભેજ/ એ જ તેજ/એ.જ સૈજ'નો 
કંટાળો-બોજ નથી. આ ઓછાળોલી લઘુકવિતા તો બિડાયેલી 
કુસુમકળીઓ છે જે ભાવકચિત્ત્મા અભિનવ ઉઘાડરૂપે પુષ્પ 
શઈ ખીલે છે અને અનેરી સૌરભથી તેની ચેતનાને ઢહોળતી. 
રહેછે 


5. 5-2 - -. 4:54 --ક .-- 4255925552: 
પુનશ્વ તિર્રજત ભગત. પ્ર. આ. ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ પૃ ૮૩૧૪ કિં રૂ ૪૫, ચૂર્જર ગ્રથરત્ન ક યર્ટલય, રતનપોળનાકા સામે ગાધી માર્ગ અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧5) 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ ૫૦ 


બ્ટ્ણ 


સાહિત્યવિશ્ 


ડૉ. પ્રતીક અ. દવે 


ચત્યનાઉપાસક શ્રી એલેકસાન્ડર સોલ્ઝેનિત્સીનની વિદાય 


જ્યારે ૧૯૯૯ની સાલમાંથી વિશ્વ સદીના છેલ્લા 
વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યું હતું, તે વખતે રશિયન લોકોને પૂછવામાં 
આવ્યું કે “૨૦મી સદીનો મહામાનવ કોણ ?' ત્યારે વળતો 
એક જપડઘો સંભળાયો, “સોલ્ઝેનિત્સીન, સોલ્ઝેનિત્સીન, 
સોલ્ઝેનિત્સીન.' 

“સત્ય હંમેશાં છેતરામણું હોય છે. જો સંપૂર્ણપણે 
સત્યને વળગી રહેવામાં ન આવે તો, તેવા અર્ધસત્યમાંથી 
ગેરસમજણ ઊભી થાય છે. સાથોસાથ 
સત્ય ભાગ્યે જ આવકાર્ય હોય છે. એ |. 8 












તો કડવું જ.' આ શબ્દો! 
શ્રી એલેકસાન્ડર સોલ્ઝેનિત્સીને 
પોતાના હાર્વડ કમેન્સમેન્ટમાં 


૧૯૭૮માં આપેલા વિવાદાસ્પદ “અ | 
વર્લ્ડ સ્પ્લીટ અપાર્ટ' શીર્ષક હેઠળના | : 
પોતાના વ્યાખ્યાનમાં ઉચ્ચારેલા. આ | 
વ્યાખ્યાને વિશ્વજગતને હચમચાવી 
મૂક્યું !સીડની હૂક જેવા ઘણા બધા | 
આગેવાન ઉદારમતવાદીઓએ. !: 
પ્રતિક્રિયા આપી કે, “આધુનિક સમયમાં [” 
ભાગ્વે જ એવું બને કે એક વ્યક્તિનો 
અવાજસમમગ્રપાશ્ચાત્ય દેશોને પોતાના 
અંતરાત્માને ઢંઢોળવા માટે ઉશકેરે.' 

જ્યારે સોલ્ઝેનિત્સીનના ત્રીજા 
નંબરના પુત્ર સ્ટેપનને પિતાની અંતિમવિધિ બાદ પૂછવામાં 
આવ્યું કે “તાર પિતા પાસેથી તને શું-શીખવા મળ્યું ?' તો તેણે 
પ્રત્યુત્તર વાળ્યો કે, “હા, એક જ બાબત, કે સત્ય હંમેશાં 
અપ્રિય હોય છે ! 

સત્ય માટે પોતાની જાતને જીવતા દોઝખમાં સામે 
ચાલીને નાખનારા એવા રશિયાના મહાન સાહિત્યકાર 
એલેકસાન્ડર સોલ્ઝેનિત્સીનનો જન્મ કિસ્લોવોડસ્ક, રશિયામાં 
તૈયસિયા સોલ્ઝેનિત્સીયાનાની કૂખે થયેલો. પ્રથમ વિશ્વયુધ્ધ 
દરમિયાન તૈયસિયા અભ્યાસ માટે મોસ્કો ગઇ, ત્યાં તેની 
મુલાકાત ઈસાકીય સોલ્ઝેનિત્સીન નામના યુવાન લશ્કરી 


હ્ટ્શ 











અધિકારી સાથે થઈ. અકસ્માતે બંને કૉંકેસસ પ્રદેશનાં જ 
વતની હતાં. સોલ્ઝેનિત્સીને પોતાનાં માતાપિતાની કૌટુંબિક 
પૂર્વપીઠિકાનું વિવિધ રીતે અને જીવંત વર્ણન પોતાની “ઓગસ્ટ 
૧૯૧૪'નાં શરૂઆતનાંપ્રકરણો અને “રેડ વ્ડીલ' નવલકથામાં 
કરેલું છે. ૧૯૧૮માં તૈયસિયાને એલેકસાન્ડરનો ગર્ભ રહ્યો. 
આખુલાસો થવા સાથે અકસ્માતે ઈસાકીયનું શિકાર દરમ્યાન 
મૃત્યુ થયું. કમનસીબે એલેક્સાન્ડર પિતાનું મોં જોઈ શકવા 

જેટલા સદનસીબ ન હતા. પોતાના ત્રણ 
જ ભાઈઓ અને એક બહેનનો ઉછેર, 


 પરિરરતિત થઈ. સોલ્ઝેનિત્સીને ન છે 
જી કે પોતાની મા જીવવા માટે સતત સંઘર્ષ 
કરી રહી હતી અને પોતાના પતિનું 
સામ્રાજ્યવાદી લશ્કર સાથેનું જોડાણ 
| ગુપ્ત રાખવાનું કઠિન કાર્ય પણ 
નિભાવતી હતી. શિક્ષિત મા - એ 
1 સોલ્ઝેનિત્સીનને સાહિત્ય અને વિજ્ઞાન 

સાથે લગાવ કેળવવામાં સતત 
પ્રોત્સાહન આપ્યું અને રૂઢ્ચુસ્ત રશિયાના સામાજિક 
વાતાવરણમાં તેનો ઉછેર પણ કર્યો. ૧૯૪૦માં સોલ્ઝેનિત્સીને 
રસાયણ વિજ્ઞાનની વિદ્યાર્થિની નાતાલ્યા અલેકસીના 
રેસેતોવસ્કયા સાથે પ્રભુતામાં પગલાં માંડ્યાં, જેની સાથે બાર 
વર્ષ બાદ ૧૯૫૨માં છૂટાછેડા લીધા. ૧૯૫૭માં 
સોલ્ઝેનિત્સીને પુનઃ લગ્ન કર્યા અને ૧૯૭૨માં ફરી છૂટાછેડા 
લીધા !૧૯૭૩માં નાતાલિયા દિમિત્રિએના સ્વેતલોવા નામની 
પોતાનાં આગલાં લગ્નથી પુત્ર ધરાવતી એવી ગણિતજ્ઞ સાથે 
લગ્નગ્રંથિથી જોડાયા અને તે બંને, ત્રણ પુત્રો યેરમોલાઈ 
(૧૯૭૦), ઈગ્નાત (૧૯૭૨) અને સ્ટેપન (૧૯૭૩)નાં 


સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ : ૫૧ 


માતાપિતા બન્યા. સોલ્ઝેનેત્સીને રોસ્તોત સ્ટેટ યુનિતર્સિટીમાં 
ગણિત વિષયનો અભ્યાસ કરતાની સાથોસાથ પત્ર ભવહાર 
કારા મોસ્કો ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ફિલોસોફી, લિટરેચર એન્ડ 
હિસ્ટ્રીમા પણ અભ્યાસ કર્યો. 
બીજા વિશ્વયુધ્ધ દરમિયાન, સોજઝેનિત્સીને રેડ 
આર્મમાતોપદળના કમાડરતરીકેસીમાપરફરજબજાવી અને 
બેલશ્કરીઈવ્કાબો જીત્યા. ફેબ્રુઆરી ૧૮૪૫માપૂર્વપ્ુશિયામા 
લડતી વખતેપોતાના મિત્ર એન.ડી.યુત્કેતિચનેપત્રમા જોસેફ 
સ્ટાલીનની યુધ્ધ વિષયક ત્રુટિઓ વિશે ટિપ્પણી કરવા બદલ. 
સોલ્ઝેનિત્સીનની ધરપકડ કરવામા આવી સોલોનિત્સીનપર 
સોવિયેત યુનિયન વિરુદાપ્રચાર કરવાના આરોપસર સૌવિષેત, 
ક્રિમીનલ કોડની કલમ ૫૮ ફકરા ૧૦અને વિરોધી સસ્થાની 
સ્થાપના ફકરા ૧૧ નીચે આરોપ ઘડવામાં આવ્યા.પરિણામે 
મોસ્કોનીલ્યુબીઆન્કાકેદમા તેમની ઉપરત્રાસગુજારીઆકરી 
પૂછપરછ કરવામાં આવી ૭મી જુલાઈ ૧૮૯૪૫મા, 
સોલજેનિત્સીનની ગેરહાજરીમાં સોવિયેત સિક્યોરિટીપોલીસના 
ત્રણ જજોના ન્યાયપચ દ્વારા પાકા કામના કેદી તરીકે 
સોલ્ઝેનિત્સીનને આઠ વર્ષમજુરી કરવાની સજા ફરમાવવામાં 
આવી, અને તેમનો કાયમનો આતરિક દેશનિકાલ કરવામા 
આયો.તેવખતેક્લમ ૫૮પ્રમાણેમોટાભાગનાગુનેગારોમાટે 
આસજાસામાન્યગણાતી ! 
સોત્ઝેનિત્સીનની સજાનો પ્રથમ તબક્કો તિવિધ 
છાવણીઓમાં પસાર થયો સજાનો બીજો તબડકો 
સોત્ઝેનિત્સીનના જણાવ્યા પ્રમાણે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટ 
સિક્યોર્ટીની ખાસ વેજ્ઞાનિક પરીક્ષણ કરતી સસ્થા 
સારાસ્કા મા પસાર થયો, જ્યા તેમની મુલાકાત લેવ કોપેલેવ 
નામના લેખક સાથે થઈ 
૧૬.૫૦માં, સોલ્ઝેનિત્સીનને રાજકીય કેદીઓની ખાસ 
છાવણીમાં મોકલવામાં આવ્યા, અહીં કઝાકસ્તાનના 
એકીબાસ્તુઝ નામના શહેરમા, તેમણે ખાણીયા, કડિયા અને 
બીખાપાડનારા તરીકેપણ મજુરી કરી. આ અનુભવો તેમની 
ખ્યાતનામ નવલકથા વન ડે ઈન ધી લાઈફ ઓફ ઈવાન 
ડેનીસોવિચ (૧૯૬૨)નુ કથાનક બન્યા, આ સમય દરમિયાન 
સોલ્ઞનિત્સીન ઉપર તેમને થયેલી ગાઠ શસ્ત્રકિંવા દ્વારા દૂર 
કરવામા આવી, પરતુ તેમને કેન્સર છે તેનુ નિદાન થવેલુ નહિ. 
માર્ચ ૧૮૫૩થી સોજછનિત્સીનની આતરિક 
દેશનિકાલની સજા દક્ષિણ કઝાકસ્તાનના કોક ટેરેક 
વિસ્તારમાં શરૂ થઈ તેમનુ કેન્સર આખા શરીરમા ફેલાઈ 


૨૦૦૮ પર 


ગયેલુ અને વર્ષાતે તો તે મોતની નજીક પહોંચી ગયા. 
૧૬૫૪માં ઢાસકેન્ટ ઈસ્પિતાલમા તેમની સારવાર કરવા માટે 
પરવાનગી આપવામા આવી. અહીં તેમનું કેન્સર દૂર થયુ. આ 
કેન્સરગ્રસ્ત દર્દી તરીકેના સ્વાનૃભશે, સોલ્ઝેનિત્સીનની ત્રીજી 
નવલકથા કેન્સર વોર્ડ (૧૮૬૮)નું કથાનક બન્યા. કેન્સરના 
રોગનો પડઘો તેમની ટૂકી વાર્તા ધ રાઈટ હેન્ડ મા પણ 
સાભળવા મળે છે આ દેશવટા અને કેદી તરીકેના દસકા 
દરમિયાન સોજેનિત્સીને માર્કસીઝમ સાથે છેડો ફાડ્યો અને 
પોતાની પાછલી જિંદગી માટે તત્તજ્ઞાનીય અને ધાર્મિક 
જીવનશૈલીનો વિકાસ કર્યો. ધીરે ધીરે સોલ્છેનિત્સીનનુ માનસ 
કેદખાનામાં તત્ત્વર્સિતકનુ બની ગયુ તેમને રેડ આર્મીના 
કપ્તાન તરીકે જે કાઈ કર્યું તેનો પસ્તાવો થયો અને પોતાની 
સરખામણી ગુલાગના અપરાધીકર્તા સાથે કરી. આ હદય 
પરિવર્તનનો થોડો અશ ધ ગુલાગ આર્કીપેલેગો ના ચોથા 
ભાગમા છે 

દેશવટાની સજામાથી થોડા સમય માટે પ્રાપ્ત થયેલ 
સજા-વિશ્રામ દરમિયાન સોલ્ઝેનિત્સીન, યુરોપીયન રશિયામા 
પરત ફર્યાઅને દિવસ દરમિયાન માધ્યમિક શાળાના શિક્ષક 
તરીકેફરજ બજાવતા અને રાત્રે ખાનગીમા પોતાના લખાણો 
લખતા રહ્યા. પોતાની નોબેલ પુરસ્કાર સ્વીકૃતિના સંબોધનમાં 
તેમણે જણાવેલુ 

૧૯૬૧ સુધીની મારી જિંદગીની સફર દરમિયાન મને 
ખાતરી થઈ ગવેલી કે હુ મારા જીવનપર્યન્ત મારી લખેલી એક 
પણપક્તિને છપાયેલી નહિ જોઈ શર્કું અને સાથોસાથ મારામા 
ભાગ્યે જ એટલી હિંમત પણ બેલી કે હું મારા લખાણોને 
મારા નજીકના પર્રિચેતોને વચાવુ. કારણ કે કદાચ મારી લેખક 
તરીકેની ખબર સમાજમાં ખુલ્લી પડશે તે ડરે મને અંદરથી 
ભાગી નાખેલો. 

અંતે, ૪૨ વર્ષની વવે, સોલ્ઝેનિત્સીને નોવિવ મીર (નવુ 
વિશ્વ) સામઘિકના મુખ્ય સપાદક કવિ અને પૉલીટ બ્યુરોના 
સભ્ય એલેકઝાન્ડર ત્વારદોવસ્કીનો સપર્ક સાધ્યો અને તેમની 
સાથેની મુલાકાતે વન ડે ઈત ધી લાઈફ ઔફ ઈવાન 
ડેનીસોવિચ નુ પ્રકાશન ૧૯૬૨માં શક્ય બન્યુ તત્કાલીન 
રશિયન પ્રમુખ નિકિતા ખશ્ેવે ખુલ્લી સંમતિ આપતા, આ 
કૃતિનો બચાવ પૉલીટ બ્યુરોની મિટીંગમાં કર્યો અને કહ્યુ 
આપણાં બધામાં સ્ટાલીનવાદ છેં આપણે આ દૂષણને દૂર 
કરવુ જ રહ્યુ આ નવલકથા ખૂબ જ લોકપ્રિય થઈ નિકિતા 
ખુશ્ચેવના શાસનકાળ દરમિયાન વન ડે ઇન ધ લાઈફ ઓફ 


બ્ટ્શ 


ઇવાન ડેનીસોવિચ' સોવિયેત યુનિયનની શાળાઓમાં 
પાઠયક્રમમાં પણ સ્થાન પામી અનેપછી તો સોલ્ઝેનિત્સીનની 
ત્રણનવલિકાઓ પણ ૧૯૬૩માંપ્રકાશિત થઈ, જે રશિયામાં 
પ્રકાશિત થયેલી તેમની છેલ્લી કૃતિઓ હતી. 

'તન ડે ઈન ધ લાઈફ ઓફ ઈવાન ડેનીસોવતિચ' 
નતલકથાએ સોવિયેત યુનિયનની કેદખાનાની અધમ પધ્ધતિ 
પ્રત્યે પશ્ચિમના દેશોનું ધ્યાન ખેંચ્યું, અને સમગ્ર વિશ્વમાં આ 
ક્રૂર પધ્ધતિના પડઘા પડ્યા. એક બિન રાજકીય વ્યક્તિએ 
નિખાલસપણે ૧૯૨૦ના સોવિયેત સાહિત્યમાં રાજકીય 
પરિબળો. ઉપર લખેલી, નર્યું વાસ્તવિકરૂપ ધરાવતી આ કૃતિ 
વિશ્વસાહિત્યમાં સ્થાન પામી, ત્યાં સુધી સોવિયેત રાજકીય 
શાસનપ્રણાલીનું પ્રતિબિંબ ચંશેયન સાહિત્યમાં કંઈક પ્રારંભિક 
કક્ષાનું હતું. ૧૯૫૩માં સ્ટાલીનના નિધન બાદ રશિયનપ્રમુખ 
બનેલા નિકિતા ખુશ્ષેવની ૧૯૧૪માં સત્તામાંથી હકાલપટ્ટી 
થયા બાદ, આવા સુધારાવાદી કાંતિકારી લખાણોનો પણ અસ્ત 
થયો. તો પણ, સોલ્ઝેનિત્સીન પરિસ્થિતિને તાબે થયા વગર 
ત્વારદોસ્કીની મદદ વડે પોતાની નવલકથા “કેન્સર વોર્ડ'ને 
સોવિવેત યુનિયનમાં કાયદેસર રીતે પ્રકાશિત કરાવી શક્યા. 
પરંતુ આ પ્રકાશન પહેલાં સોલ્ઝેનિત્સીનને રશિયન લેખક- 
સંઘની માન્યતા મેળવવી પડેલી અને અમુક વાંધાજનક 
વિધાનો અને સોવિવેત સંઘ વિરુદ્ધના આડકતરા કટાક્ષોને દૂર 
કરીનેકૃતિગ્રકાશિત કરવાની ફરજ પડેલી. આ કાઢી નખાવેલા 
અંશોને “ધ ઓક એન્ડ ધ કાલ્ફ' (૧૯૭૫)માં દસ્તાવેજી 
પુરાવારૂપે રજૂકરવામાં આવેલા. 

૧૯૧૫ સુધીમાં સોલ્ઝેનિત્સીનની લેખક તરીકેની 
કારકિર્દીપર લગભગ પૂર્ણવિરામ મૂકાઈ ગયું. તેના પ્રકાશન- 
કાર્યને પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યું, અને કેજીબી નામની 
રશિયન જાસુસ સંસ્થાએ. તેની અમુક પ્રતોની સાથે “ધ ફર્સ્ટ 
સર્કલ”ની હસ્તપ્રતને પણ આંચકી. લીધી. આ દરમિયાન 
સોલ્ઝેનિત્સીને પોતાનું લેખનકાર્ય ખાનગી રીતે સત્તાને 
ઉથલાવી નાખવાના હેતુસર ચાલુ રાખ્યું અને 'ગુલાગ 
આર્કીપેલેગો' જેવી ચિરસ્મરણીય કૃતિની રચના કરી. આ 
નવલકથાની હસ્તપ્રત ઝડપાઈ જવાથી, સોલ્ઝેનિત્સીન 
ગ્રારંભમાં અસ્વસ્થ બની ગયા, પરંતુ સમય જતાં તેમને ભાન 
થ્યું કે કઈ શીતે વક્તિ ઢોંગ અને કાવતરાંથી મુક્ત બની શકે. 
તેમણે માન્યતા પ્રાપ્ત લેખક બનવાના સ્વખનને તિલાંજલિ આપી 
દીધી. કોઈ પણ દેખીતા આવકના સ્ત્રોત વગર સોલ્ઝેનિત્સીન 
આ સમયગાળા દરમિયાન કઈ રીતે ટકી સહ્યા તેની કોઈ 


લ્ટ્શ્‌ 


માહિતી ઉપલબ્ધ નથી બનતી. 

૧૯૭૦માં સાહિત્યનો નોબેલ પુરસ્કાર 
સોલ્ઝેનિત્સીનને આપવામાં આવ્યો, ત્યારે તેઓ આ પુરસ્કાર 
સ્વીકારવા માટે સ્ટોકહોમમાં ઉપસ્થિત ન રહી શક્યા કારણ કે 
તેમને ડર હતો કે એ. પછી સોવિયેત યુનિયનમાં તેમને 
પુનગ્રવેશ આપવામાં નહીં આવે. અંતે એવું સૂચન થયું કે તેમને 
આ પુરસ્કાર મોસ્કોની સ્વીડીશ એમ્બેસીમાં ખાસ 
સમારોહમાં એનાયત કરવામાં આવે. પરંતુ, સ્વીડનની 
સરકારને આ ઉકેલ પણ મંજૂર ન હતો. કારણ કે આવાં 
પગલાંથી સોવિયેત યુનિયન અને સ્વીડનના રાજદ્વારી 
સંબંધોમાં ભંગાણ પડવાની ભીતિ હતી. અંતે સોલ્ઝેનિત્સીનને 
૧૯૭૪માં આ. પુરસ્કાર પોતાનો દેશ છોડ્યા પછી જ 
આપવામાં આવ્યો. 

“ધ ગુલાગ આર્કીપેલેગો'ના ત્રણ ગ્રંથોના પુસ્તકમાં 
સોવિવેત યુનિયનના કેદીઓની છાવણીઓનું ક્રૂર અને 
વાસ્તવિક ચિત્રણ કરવામાં આવેલું છે. જેમાં પોતાના કેદી 
તરીકેના સ્વાનુભવોની સાથે સાથે તેમના ર૨૨૭ સાથી 
કેદીઓની યાતનાને પણ વાચા આપવામાં આવી છે. આ 
નવલકથામાં કમ્યુનીસ્ટ શાસનની સ્થાપના સાથે લેનિનની 
જવાબદારી, કેદીઓને ગુનાની કબૂલાત માટે આપવામાં 
આવતી યાતનાઓ, કેદીઓના સ્થળાંતર અને કેદખાનાની 
સ્થિતિ, કેદીઓના બળતા અને આંતરિક દેશવટા જેવા અત્યંત 
નાજુક અને “શાસન' વિરોધી મુદ્દાઓને.આવરી લેવામાં આવ્યા 
છે. આ નવલકથાએ. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં એવો ખળભળાટ 
મચાવ્યો કે પાશ્ચાત્ય રાજકીય શબ્દકોશમાં “ગુલાગ' શબ્દને 
સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યો, જેનો અર્થ અત્યંત કઠોર બદલાની 
ભાવના એવો કરવામાં આવે છે. 

“ગુલાગ આર્કીપેલેગો' નવલકથાના ૧૯૭૦માં પ્રગટ 
થવાની સાથે જ સોલ્ઝેનિત્સીન રશિયન લોકોનો અવાજ અને 
અંતરાત્મા બની ગયા. આ નવલકથાએ સોવિવેત યુનિયનને 
જનોઈવઢ ઘા મારેલો. વિશ્વનકશામાં સોવિવેત યુનિયનની 
હાલત અસંખ્ય ગોળીઓથી ચારણી થઈ ગયેલા વનરાજ જેવી 
થઈ ગયેલી. આ નવલકથામાં વર્ણવેલી સચ્ચાઈ તેની 
લોકપ્રિયતાની ઘોતક બની. “ગુલાગ આર્કીપેલેગો' નવલકથા. 
વિષે પ્રતિક્િયા આપતાં નોર્મન વોડહોરેત્ઝે સોલ્ઝેનિત્સીનના 
રશિયામાં પુનરાગમન વખતે લખેલું, “એક વખતનો ચોળાઈ 
ગયેલો, નપુંસક બનેલો રશિયા દેશ ફરી વખત નવી પેઢીઓ _ 
માટે પુરાઈ ગયેલા રસ્તાઓને સાફ કરી એને ખુલ્લો કરશે 


સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ : ૫૩ 





અને ભૂતકાળ સાથે વર્તમાનને જોડશે. બહુ જ ઓછા સર્જકો 
આટલા ઓથાર નીચે સર્જન કરી શકે સોલઝેનિત્સીન તમારી 
તબિયતની કાળજી લો. અમે બધા તમાર પર નિર્ભર છીએ.' 

પશ્ચિમના દેશો તરફ પ્રયાણ : આ સમયગાળા 
દરમિયાન સોલ્ઝેનિત્સીનને રાજકીય મહત્ત્વ ધરાવતા 
માસ્તીસ્લાવ રોસ્ટ્રોપોવિચે આશરો આપ્યો અને આ સહયોગ 
બદલ પછીથી માસ્તીસ્લાવને પણ ભૂગર્ભમાં જતા રહેવું પડેલું. 
૧૩ કેબ્રુઆરી ૧૯૭૪માં સોલ્ઝેનિત્સીનને સોવિવેત 
યુનિયનમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા અને તેમનું સોવિયેત 
નાગરિકત્ત પણ છીનવી. લેવાયું તેઓ પશ્ચિમ જર્મનીના 
ફ્ેન્કરફ્ટમાં વસ્યા તેના બરબર એક અઠવડેયા બાદ 
કેજીબીએ સોલેનિત્સીનની 'ગુલાગ આ્કીપેલેગો'ના પ્રથમ 
ભાગની હસ્તપ્રત શોધી કાઢી અને સોજેનિત્સીનને મદદ 
કરવાના ગુના હેઠળ યેવગેની ઘેવ્તુશેન્કોની મિલકત ઓંચકી 
લૈવાર્મા આવી. 

જર્મનીમાં શ્રી સોલ્ઝેનિત્સીન હેનરિક બોલ્સ હાઉસમાં 
રહ્યા અને સ્ટેનફર્ડ યુનિર્વા્સેટીએ અમેરિકામાં આવવાનું 
નિમંત્રણ આપતાં, સોલ્ઝેનિત્સીન પહેલાં સ્વિત્ઝરલેન્ડમાં 
રહ્યા. સ્ટેનફર્ડયુનિવર્સિટીએ એમને અને એમના પરિવારને 
અમેરિકામાં વસવાટ કરવાની વવરથા કરી આપી. તેઓ હુવર 
ટાવરના ૧૧મા મજલે રહેતા અને ૧૯૭૬માં વેરમોન્ટના 
કવેન્ડીશમાં રહ્યા. હાર્વડ યુનિવર્સિટીએ ૧૯૭૬માં તેમને 
સાહિત્યની માનદ પદવી આપી. 

૮ જૂન ૧૯૭૮માં સોલ્ઝેનિત્સીને આધુનિક પાશ્ચાત્ય 
જીવનશૈલીની નિંદા કરતું પ્રારંભિક વ્યાખ્યાન આપ્યું 
સોલેનિત્સીનના મતે 'ૂર્વ અને પશ્ચિમના દેશોની સમસ્યાના 
મૂળ અજ્ઞેયવાદ અને નિરીશ્વરવાદર્માં રહેલાં છે સમગ્ર 
માનતજાતેગ્રામે.ચાલીનેઆપત્તિઓને વહોરી લીધી છે કારણ. 
કે માનવજાતે અધાર્મિક માનવતાવાદી સભાનતાને જીવન 
જીવવાની રૌલી બનાવી લીધી છે. સમયાંતરે આ માનવ, 
આધૂનિક માનવ, અપર્ણ માનત બન્યો, જે પોતાનાં અહંકાર, 
સ્વાર્થ, દુશ્મનાવટ, દભ અને “ડઝનેક' બીજી નુટિઓમાંથી 
કયારેય મુક્ત ન બની શક્યો. જે ભૂલેને આપણે જીવનયાત્રાની 
શરૂઆતથી પિછાણી ન શક્યા, તેનું અત્યારે આપણે ચૂકવણું 
કરી રહ્યાં છીએ. નવજાગરણ કાળથી આપણે આપણા 
અનુભવોને સમૃધ્ધ કરતા આવ્યા છીએ, પરંતુ આપણે 
ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો ખ્યોલ ભૂલી ગયા છીએ. જે આપણા 

4વેગો અને બેજ્વાબદારપણાને કાબૂમાં રાખતો આવો છે.” 


6૨૬૦૮ -:- પ૪ 


(હાવર્ડ કમેન્સમેન્ટ સંબોધન, ૧૯૭૮) 

પછીનાં ૧૭ વર્ષો સુધી, સોલઝેનિત્સીને ૧૯૧૭ની 
રશિયન ક્રાંતિના ઈતિહાસ પર કાર્ય કર્યું અને “ધ રેડ વ્હીલ' 
નવલકથા લખી. ૧૯૯૨ સુધીમાં આ નવલકથાના ચાર ભાગ 
તૈયાર થઈ ગયા, તેમણે થોડીક ટૂંડી વાર્તાઓ પણ લખી છે, 

અમેરિકામાં મળેલા અભૂતપૂર્વ આવકાર છતાં પોતાના 
વતનની બહાર સોલેનિત્સીનને ઝાઝું ગોઠયું નહીં 
અમેરિકામાં બે દાયકા જેટલો, સમય પસાર કર્યા છ્તાં, અને, 
એમની માતાએ પણ અંગ્રેજી ભાષા અને સાહિત્યમાં પ્રભુત્વ 
મેળવવા માટે એમની કિશોરવસ્થામાં કરેલા પ્રયત્નો છતાં, 
સોલ્ઝેનિત્સીન અંગ્રેજી ભાષા પર પકડ મેળતી શક્યા નહીં. 
સોલઝેનિત્સીનને કોઈ ખ્યાતનામ બક્તિ કે ટી.વી.ના પ્રખ્યાત 
સિતારા થવાના વિચાર પ્રત્યે નફરત હતી. સોજેનિત્સીનના 
બીજા નંબરના પુત્ર ઈગ્નાત જણાવે છે કે “મારા પિતાને કદી 
લોકપ્રિયતા કે ખ્યાતિની પડી જ ન હતી. તેઓ જ્યાં મોકી મળે 
ત્યાં સત્ય કહેવા હંમેશાં તત્પર રહેતા.” 

સોલ્ઝેનિત્સીનના સામ્યવાદી વિચારસરણી વિષયક 
ઉગ્ર ખ્યાલો અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની નબળી બાબતો વિશેની 
ચેતવણીઓનેપાશ્ચાત્ય રૂઢિયિસ્ત સમાજે આવકારી, કારણ કે 
આ સમય દરમિયાન જ તત્કાલીન અમેરિકન રાષ્ટ્ર પ્રમુખ 
રોનાલ્ડ રેગને કડક વિદેશી નીતિ અમલમાં મૂકેલી, આ સમય 
દરમિયાન રશિયાના ઉદારમતવાદી અને ધર્મનિરપેક્ષ લોકોએ 
રૂઢિવાદી ધર્મની ટીકા શરૂ કરી. સોલ્ઝેનિત્સીને આધુનિક 
પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની ટીવી અને ઘોંઘાટમય સંગીત વચ્ચે ખીલી 
ઊઠેલી કુરૂપતા અને બિનઆધ્યાત્મિકતાની આકરી ટીકા 
કરતાં કહ્યું, 'આજનો માનવ ટીવી અને કાનના પડદા ફાડી 
નાખે તેવા સંગીતની વચ્ચે રહેવાની આદત ધરાવતાં વધુને વધુ 
હુંફળી વસ્તુઓને ઝંખે છે.' 

રશિયાર્મા પુનરાગમન ઃ ૧૯૯૦માં, સોલ્ઝેનિત્સીનને 
પુનઃ સોતિવેત નાગરિકત્ત પ્રાપ્ત થયું અને ૧૯૯૪માં તેઓ 
તેમનાં પત્ની નાતાલિયા, જે અમેરિકન નાગરિક બની ચૂઠ્યાં 
હતાં, તેમની સાથે રશિયા પરત ફર્યા તેમના ત્રણેય પુત્રોએ 
અમેરિકામાં જ વસવાટ કરવાનું પસંદ કર્યું. પોતાની અંતિમ 
ઘડી સુધી, સોલ્ઝેનિત્સીન પોત્તાર્ના પત્તી સાઘે. પશ્ચિમ 
મોસ્કોમાં ત્રોઈત્સે-લાયકોવોના ડાચા વિસ્તારમાં રહ્યા. જે 
લેખકે રશિયાના સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક વિધ્વંસ માટે 
અમેરિકન ભૌતિક મૂલ્યોને જવાબદાર ગણાયા અને તેને દૂર 
કરવા પોતાનાં લખાણો દ્વારા જેહાદ ચલાવી, તેવા 


હ્દય 


સોલ્ઝેનિત્સીનને માટે રશિયાના પ્રમુખ વ્લાદિમિર પુતિને 
રંશેયાના પુનરોધ્ધાર માટે તેમણે કરેલા તપની નોંધ લીધી. 
૧૯૯૪માં રશિયા પરત ફરવા સાથે, સોલ્ઝેનિત્સીને પોતાની બે 
ભાગોમાં વહેંચાયેલી ૮ ટૂંકી વાર્તાઓ, ચિંતનાત્મક ગદ કાવો 
અનેપોતાના પાશ્ચાત્ય દેશોના વસવાટની સ્મરણિકા “ધ ગ્રેઈન 
બિટવીન ધ માઈલ સ્ટોન્સ' (૧૯૯૪) લખી. 

સોલ્ઝેનિત્સીને રશિવા-જ્યુઈશ સંબંધોના બે ગ્રંથો “હુ 
હન્ડ્રેડ યર્સ ટુગેધર' (૨૦૦૧-૨) શીર્ષક હેઠળ પ્રકાશિત કર્યા, 
જેમાં સોલ્ઝેનિત્સીને ભારપૂર્વક રશિયાની૧૯૦૫ અને 
૧૯૧૭ની ક્રંતિને 'જ્યુઈશ કાવતરુ' કહીને તેની ટીકા કરી છે. 
પોતાની આ કૃતિનો બચાવ અને તેની ટીકાનો તેમને સામનો 
કરવો પડેલો. ઓકસફર્ડ યુનિવર્સિટીના પ્રાધ્યાપક રોબર્ટ 
સર્વિસે સોલ્ઝેનિત્સીનનો બચાવ કરતાં કહેલું કે તેઓ “તદ્દન 
સાચા છે.' જ્યારે રશિયન લેખક વ્લાદિમિર વિસોઈનોવીચે 
સોલ્ઝેનિત્સીનને “અહંકારી, જ્યુઈશ જાતિના વિરોધી અને 
લખાણની અણઆવડત ધરાવતા લેખક' કહ્યા. પોતાની 
નવલકથા “મોસ્કો ૨૦૪૨માં તો તેમણે સોલ્ઝેનિત્સીનની 
હાંસી પણ ઊડાવી ! 

સોલ્ઝેનિત્સીનનાં તાજેતરનાં રાજનૈતિક લખાણોમાં 
“રેબિલ્ડીંગ રશિયા! (૧૯૯૦) અને “રશિયા ઈન કોલેપ્સ 
(૧૯૯૮) મહત્ત્વનાં છે. તેમણે મુક્ત રશિયા માટે સ્થાનિક 
સરકાર રચવાની હિમાયત કરેલી. તેમણે રૂઢિચુસ્ત રશિયન 
ચર્ચને રાષ્ટ્રીય ચરિત્ર તરીકે રક્ષિત કરવાની અને બહારના 
કેથોલિક અનેપ્રોટેસ્ટન્ટ પાદદીઓની નિમણૂકનો પણ સખ્ત 
વિરોધ કરેલો. 

ચોલ્ઝેનિત્સીનની ૩૦ સંગ્રહિત કૃતિઓને તાજેતરમાં 
જ રશિયામાં પ્રકાશિત કરવા માટેની મંજૂરી મળેલી છે. પમી 
જૂન ૨૦૦૭ના રોજ રશિયન પ્રમુખ વ્લાદિમિર પુતિને 
સોલ્ઝેનિત્સીનને રશિયામાં માનવતાવાદી કાર્ય કરવા બદલ. 
“ટેટ પ્રાઈડ ઓફ ધ રશિયન ફેડરેશન' એનાયત કરવાની 
જાહેરાત કરી, એટલું જ નહિ પણ રાષ્ટ્રપ્રમુખ તરીકેનો 
શિષ્ટાચાર તોડીને પુતિન સામે ચાલીને ૧૨ જૂન ૨૦૦૭ના 
રોજ સોલ્ઝેનિત્સીનના નિવાસસ્થાને તેમને આ ખિતાબ 
એનાયત કરવા ગયેલા. 

“રશિયાના મહાત્મા ગાંધી કહેતાતા સોલ્ઝેનિત્સીનનો 
દેહાંત હૃદયરોગના હુમલાને કારણે ૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૦૮ના 
રોજપોતાના નિવાસસ્થાને થયો. જીવનકાળની સંધ્યાએ પત્ની 
નાતાલિયાની મદદ વડે સોલ્ઝેનિત્સીન પોતાના સમન્ન સર્જનને 


6્ટ્શ. 


૩૦ગ્રંથોના સંગ્રહમાં સમાવીનેપ્રકાશિત કરવાની તેયારી કરી 
રહ્યા હતા. સોલ્ઝેનિત્સીનની તેમણે પોતે પસંદ કરેલા 
દોનસ્કોઈ કબ્રસ્તાનમાં ૬ ઓગસ્ટે દફનવિધિ કરવામાં આવી. 

સોલ્ઝેનિત્સીનની સર્જન યાત્રા : સોલ્ઝેનિત્સીન 
મતિભાવંત સર્જક હોવા છતાં તેમની મહાનતા અને મહત્તાને 
એકથી વધુ વખત અવગણવામાં આવેલી. તેમણે પોતાના 
છેલ્લા શ્વાસ સુધી પોતાની સર્જનયાત્રા ચાલુ રાખી અને ૮ 
નવલકથાઓ, ર નવલિકાઓ, ૩ નાટક, ૧ કાવ્યસંગ્રહ, ૮ 
સંસ્મરણો અને ૮ ટૂંકી વાર્તાઓ લખી. 

તેમની નવલકથાઓ “વન ડે ઈન ધી લાઈફ ઓફ 
ઈવાન ડેનીસોવિચ' (૧૯૧૨), “ધ ફર્સ્ટ ક્લાસ' (૧૯૬૮), 
“ેન્સર વોર્ડ' (૧૯૬૮), “ઓગસ્ટ ૧૯૧૪' (૧૯૭૧), 
“'ગુલાગ આર્કીપેલેગો' - ત્રણ ગ્રંથોમાં (૧૯૭૩-૭૮), 
જૃવેમ્બર ૧૯૧૬' (૧૯૮૭), “માર્ચ ૧૯૧૭ (૧૯૯૦), 
“એપ્રિલ ૧૯૧૭. 

નવલિકાઓમાં “એન ઈન્સીડન્ટ એટ કેચેતોવકા 
સ્ટેશન' (૧૯૬૩૭), 'મારટ્ટીયોના'સ પ્લેસ' (૧૯૬૩) અને 'ફોર 
ધ ગુડ ઓફ ધ કૉઝ' (૧૯૧૪). 

નાટકોમાં “ધ લવ ગર્લ એન્ડ ધ ઈનોસન્ટ' (૧૯૬૧૯), 
“ધ પ્રિઝનર એન્ડ ધ કેમ્પ હૂકર' અને “ધ ટેન્ડર ફૂટ એન્ડ ધ 
ટર્ટ. 

પોતાનાં સંસ્મરણોમાં “એ લેટર ટુ સોવિયેત લીડર્સ” 
(૧૯૭૪), “લેનિન ઈન ઝયુરિક', “ધ મોર્ટલ ડેન્જર 
(૧૯૮૦, 'પ્લુરાલીસ્ટ્સ' (૧૯૮૩), “રી બિલ્ડીંગ રશિયા” 
(૧૯૯૦), “ધ રશિયન ક્વેશ્ષન' (૧૯૯૫), “રશિયા અન્ડર 
એવલાંચ' (૧૯૯૮), “ટુ હન્ડ્રેડ યર્સ ટુગેધર' (૨૦૦૧-૨). 

ટૂંકી વાર્તાઓમાં, “ધ ઓક એન્ડ ધ કાલ્ફ' (૧૯૭૫), 
“વિક્ટરી સેલિબ્રેશન' (૧૯૮૩), “પ્રિઝનર્સ' (૧૯૮૩), 
“ન્વીઝીબલ એલીઝ' (૧૯૯૭). 

જેવ્યાખ્યાનો પુસ્તકરૂષેપ્રકાશિત થયાં તેમાં સ્વીડીશ 
એકેડેમીમાં નોબેલ પુરસ્કાર સ્વીકૃતિ ભાષણ જે લેખરૂપે 
વંચાયેલું, નોબેલ બેન્કવેટ, સીટી હોલ, સ્ટોકહોલ્મમાં આપેલું 
ભાષણ 'વોર્નિંગ ટુ ધ વેસ્ટ' (૧૯૭૬), “હાર્વડ કમેન્સમેન્ટ' 
સંબોધન (૧૯૪૭૮) અને “ગોડલેસનેસ' જે ટેમ્પલટન ખિતાબ 
સ્વીકૃતિ વખતે ૧૦મી મે ૧૯૮૩માં આપેલું. 

એક માત્ર કવિતાસંત્રહ બ્રુશિયન નાઈટ્સ' (૧૯૫૧) 
પ્રકાશિત થયો. 


સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ : ૫૫ 


વાંચતાં - વિચારતાં 





સામવિકની એક નકલની કિંમત આશરે ચાર લાખ 
લરધૈપણખરી 9 

અહીં સાહિત્વિક, 
સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વૌસસીસહી 
સામયિકો વેચવાનાં ફાંફાં છે જ 
ત્યારે રૂપ અને રૂપબજારની જ 
ઝાકઝમાળવાળોં પ્રકાશન 
કેવાં શિખર સર કરી રહ્યાં 
છે, એ જોઈને પ્રશ્ન થાય છે 
કે આપણે કેવું રૂચિ ઘડતરનું 
કામ કરી રહ્યા છીએ ? 
કેટલાક સમય અગાઉ 
મુંબઈની એક ફેશન 
ડૅઝાઈનર સન્‍્નારીના સ્વાનુભવો તથા રચનાઓનું પુસ્તક 
નકલ દીઠ બે લાખ (જી, હા, ટૂલાખ) રૂપિયાની કિંમતે પ્રગટ 
થયેલું, હવે જાણતા મળે છે કે નવા લાઇફ સ્ટાઈલ મેગેઝીન 
કોહ્લ' (એટલે કાજળ)નો એક એક અંક લીલામ થશે અને 
તે દરેક અંક દસ હજાર ડોલર એટલે ચાર લાખ રૂપિયા કે 
એથી વિશેષ કિંમતે વેચાશે !? 

ઝવેરાત વેચનારી એક કંપનીએ જૌહ્લ'ના ખાસ અંક 
પર્અભિનેત્રી કેટરીના કેફની તસવીર છપાવી છે અને દરેક 
અંક ૫ર ૯૧ (એકાણું) ગ્રામ સોનાનું પતરું તથા ૬૨૨ હીરા 
કુશળ. કારીગરોને હાથે લગાડાવ્યો છે, (ાર્માયેકના 


ગંઝ્કાત * સંપાદનમાં આ વેલ્યૂ 
નગ્કતિ એડિશન' $ કંપની પોતાની 





દુકાનોમાં કેટલોક સમય તો 
આ સામવિકની નકંલોનું 
પ્રદર્શન કરશે. પછી એમનું 
ઝ્ઝ લીલામ કરશે. (લીલામ તો 
આપણી રૃચિનું ય થશે 


ન 
-- કન _-_ગનાગન-ય ન... 


1]: સ સ ક 





હાજી મહમદ 
અલ્લારખા શિવજી, 





યશવતન્ત મહેતા 


બચુભાઈ રાવત, ચાંપશી ઉદેશી અને ઉમાશંકર જોશીનાં 
સામથિકોએ કર્યું તે એળે ગ્યું ? 
સાહિત્યની શાશ્વત થીઅરી' ? 

ઇઈન્ડો-યૂરોપીઅન સંસ્કૃતિના પારણારૂપ ગ્રીસમાં જ્યારે 
કોઈ પણ નાટકના કથાવસ્તુમાં ઉકેલવી અશક્ય ગૂંચ ઊભી 
થાય ત્યારે લેખક “ઉસ એક્સ મશીના' એટલે “યાન પર 
દેવતા'ની યુક્તિ અજમાવતો. એટલે કે એકાદ દેવતા 
અવકાશી યાન વડે ધરતી પર ઊતરીને ચમત્કારી રીતે ગૂંચ 
ઉકેલી નાખતો, અને નાટક આગળ ચાલતું. 

આપણા જૂના સાહિત્યથી માંડીને આજની ફિલ્મો સુધી 
આ જ 'શીઅરી' કામ કરતી નથી લાગતી ? 
આજનુંઅંગ્રેજીપ્રકાશન-જ્ગત 

અનામી સંપાદક કહે છે : 'બેસ્ટરેલરનાં લિસ્ટ જૂકાં 
છે. હું પુસ્તકોના વેચાણના ઓકડાઓને પડકાર ફૈંડું છું 
કારણ કે એ સાચા હોવાની કશી સાબિતી નથી.' 

અનામી લેખક કહે છે : “જેમનાં પુસ્તકો પ્રગટ થાય છે 
એમાં ૬૦ ટકા તો કશાક સંબંધને કારણે પ્રગટ થાય છે, જો 
તમે કશેક સંબંધ ધરાવતા હો તો તમારા પુસ્તકના પ્રકાશનનો 
કચર થવાનો જ' 

અનામી લેખક કહે છે * શ્ાહિત્યિક કલ્પિત લેખનમાં 
પણ જો તમે પૂરેપૂરા દેશી હો તો ભારતીયપ્રકાશન-જગતર્મા 
તમે સેકન્ડ ક્લાસ સિટીઝન ગણાઓ છો.* 

(તહેલકા',તા. ૯ ઓગસ્ટ, ૨૦૦૮) 

વૈશ્વિકીકરણ ભાષાઓનો ભોગ વેશે 

યુનાઈટેડ નેશન્સ ઈકોનોમિક, સોશિયલ એન્ડ 
કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઈઝેશન હયુનેસ્કો)એ પ્રગટ કરેલા “અદશ્ય 
થવાના જોખમમાં આવેલી ભાષાઓની નકશાપોથી' 
[(એટલસ)ની નવી (૨૦૦૮ની) આવૃત્તિમાં જણાવાયું છે કે 
વિશ્વની ૬,૦૦૦ ભાષાઓમાંથી અડધો અડધ વિંલુપ્ત થવાને 
આરે છે. એમના વિલોપન માટે વૈશ્વિકીકરણ એક કારણ છે. 
ટીવી પર અમૈરિકા ઈન્ગલન્ડનું પ્રભુત્વ વધતું જાય છે અને 
એથી અંગ્રેજી ભાષાનું પ્રભુત્વ પણ વધતું જાય છે. એક સમયે 


બ્ટ્ણ 


અંગ્રેજીની સમકક્ષ મહત્ત્વ ધરાવતી ફ્રેન્ચ, જર્મન, રૂસી, 
સ્પેનિશ અને અરબી ભાષાઓ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે પાછી 
પડતી જાવ છે. આ “એટલસ' એ બાબત પર પણ ભાર મૂકે 
છે કે વાલીઓ પોતાનાં બાળકોને પ્રભુત્વશાળી ભાષા 
શીખવવાનો એટલા માટે આગ્રહ રાખે છે કે એમની 
રોજગારીની તકો વધે. 
ગોપીચંદ નારંગને મતે મુદ્રિત શબ્દનું ભાવિ 

પ્રશ્ન : આજે વિશ્વના 
સાહિત્યિક પરિદશ્યમાં સૌથી (1. _., 
ધ્યાનપાત્ર ઘટના કઈ છે ? લિખિત ! * ન 
અને મુદ્રિત શબ્દનું ભાવિ તમને કેવું * પી 
લાગે છે ? 

ઉત્તર ઃ સંદેશ-સંચાર ક્રાંતિની |" ' છે 
ઝંઝાવાતી ગતિ તેમજ સાતે. કિ નઇ 5 ક 


બળોની રસ્સા-ખેંચને પરિણામે જગત. અને 
ઘણું બદલાઈ ગયું છે. પશ્ચિમમાં સાહિત્ય એકેદેમીના 
સમાજ મહદ્‌ અંશે અધ્ધરિયો થઈ પૂર્વ અધ્યક્ષ 


ગયો છે. જે વાસ્તવિક છે તે વાસ્તવ 
નથી પણ જે પ્રતિકૃતિરૂપે નિર્માણ કરાય છે તે વાસ્તવિક છે. 
ઇન્ટરનેટ જ્ઞાનનાં સ્વરૂપોને બદલી રહ્યું છે. હવે કશું મૌલિક 
રહ્યું નથી. બસ, પ્રતિકૃતિઓ છે બધી. ઉતારારૂપ છે. પરંતુ 
પ સાહિત્યમાં હજુ સાહિત્યકળા જળવાઈ રહી છે. 
કોએ ઘણાં બધાં વિગતલક્ષી પરિવર્તનો સદ્યાં છે, પરંતુ 
“મણેહજુપોતાનું આગવાપણું અને આવશ્યકતા જાળવી 
રાખ્યાં છે. હું માનું છું કે સાહિત્ય એ માનવજાતના 
અંતરતમની અભિવ્યક્તિ છે અનેએ અભિવ્ક્તિના સંગ્રાહક 
તથા વાહકરૂપ પુસ્તક ચિરકાળ ટકવાનું છે. હા, એકવીસમી 
સદીમાં કવિતા પાછલી બેઠક પર ધકેલાઈ ગઈ છે. અને 
કથાકથને પ્રમુખસ્થાન લીધું છે. સાહિત્ય સમયાનુસાર 
સંયોજન-પ્રયોજન શોધી કાઢવાના આગવા માર્ગ શોધી કાઢે 
છે. જ્ઞાનેશ્વર મૂળે સાથેના ઈન્ટરવ્યૂમાં. આભાર : “ધી હિન્દુ', 
તા.૬૧-૭૦-૨૦૦૮) 
એક વિશેષ કવિ રાજકારણી ! 
દેશે આંખો મીંચીને ભાષણ કરતા એક કવિ 
રાજકારણીની નિવૃત્તિ દીઠાને પાંચ વર્ષ પૂગં થયાં નથી ત્યાં એક 
નતા કતિ રાજકારણી ઊગી નીકળ્યા છે !વકીલ રાજકારણી 


ઇદ સ્ક ટડ 








અને પ્રધાન કપિલ સીબલે સાથીઓ-દોસ્તોને 
એસ.એમ.એસ.ના રૂપમાં કેટલીક કવિતાઓ પાઠવવા માંડી 
છે. અને વાઘને કોણ કહે કે તારું મોં... 

સાહેબ રાહ જુએ છે કે ક્યારે એકસો. એસ.એમ.એસ. 
કાવ્યો પૂરાં થાય. તરત એ પુસ્તક પ્રગટ કરાવશે. પુસ્તક 
વેચાશે પણ ખરું !આખરેપ્રધાનજીનું પુસ્તક હશે, ભાઈ ! 
કેવી આત્મકથા “ચાલે” ? 

જ્યોર્જ ઓરવેલ (જેમણે :& 

પયગંબરી પુસ્તક “૧૯૮૪' લખેલું પ દ ન 

અને બીજું પણ ઘણું લખેલું) ટ, ન 
આત્મકથા વિષે લખી ગયા છે કે ડે 











ર જ ન, ર 

[ આત્મકથાને ત્યારે જ વિશ્વસનીય [*; "કઝ રિ 

| માનજો જ્યારે એમાં કશુંક અતિ- ક સિ 
સામાન્ય, સાવ વાસ્તવિક અનેક્યારેક હ 


તો નિમ્ન સ્તરનું લાગે તેવું હોય. ક 
ગાંધીજીની આત્મકથા કદાચ એટલા જ માટે વિશ્ચસનીય છે કે 
એમાં એમનાં ચોરી, માંસાહાર, પિતાની ગંભીર માંદગીમાં પણ 
કામલાલસા, બ્રિટનવાસ દરમિયાનની લગભગ નૈતિક 
લપસણી વગેરેના નિખાલસ ઉલ્લેખો છે. 

વિશ્ચની એક અમર આત્મકથા મધ્યયુગીન યૂરોપના 
એક સંન્યાસી સેન્ટ ઓગસ્ટીનની છે, અને એપણ દોઢ હજાર 
ઉપરાંત વર્ષોથી એ જ કારણે રસપૂર્વક વંચાય છે કે એમાં 
ઓમગસ્ટીને પોતાનાં સ્ખલનો તથા આકર્ષણોની નિખાલસ વાત 
લખી છે. 

અને આજે (૨૦૦૮માં) અમેરિકામાં એક અન્ય 
“ઓગસ્ટીન' પાક્યો છે, જેની આત્મકથાઓ જબરદસ્ત 
આવકાર પામી છે. એની નવીનતમ આત્મકથનાત્મક 
નવલકથા “એ વૂલ્ફ એટ ધી ટેબલ' (ભોજન-ટેબલ આગળ 
વજીન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના બેસ્ટ સેલર લિસ્ટપર કમ-સે-કમ પાંચ 
અઠવાડિયાં સ્થાન ભોગવતી રહી. એણે અત્યાર સુધીમાંપાંચ 
આત્મકથનાત્મક નવલકથાઓ લખી છે, અને એ. દરેકને 
ઉમળકાભર્યો આવકાર મળ્યો છે. કારણ કે એ દરેકમાં એના 
બાળપણ તથા કિશોરાવસ્થાની યાતનાઓનું વકાદાર નિરૂપણ 
છે. 

કિસ રેબીસન તરીકે જન્મેલા પરંતુ કિશોરાવસ્થામાં જ 
સંત ઓંગસ્ટીનનાં કબૂલાતનામાં (“કન્ફેશન્સ')ની જેમ કપરી 


.. સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ : ૫૩ 


વાસ્તવિકતાની વાતો તે પુસ્તકોમાં લખે છે 
ભયંકર દારૂડિયા બાપથી છોકરાને બચાવવા માટે 
માતાએ છોકરો પોતાના માનસ ચિકિત્સકને.આપેલો. બાપ. 
કેટલો બધો ખરાલ હશે કે માતાએ દીકરાને બચાવવા માટે 
પારકેધેરમૂકવોપડ્યો !એપોતેપણ કમનહોતી. ઓગસ્દીન 
સમજણો થયો ત્યારથી મા-બાપને લડતાં જોયાં એની ઊ.ડી 
અસર એને થઈ ગઈ એ રખડુ, દારૂડિયો, ઝઘડાખોર બની 
ગ્‌યો.આખરેએનેમાર્ગેપરલાવવામાંમાતસ ચિકિત્સકો સફળ 
થયા,ડીઈકે ઓંગસ્ટીનને લેખનને ચાળે ચડાવ્યો અને એણે 
સાવ 'ઉઘાડી' વાતો લખવા માંડી એની આત્મનવલકથાઓ, 
ખૂબસફ્ળ થઈ એકની તોફિત્મપણ બની ! 
રહસ્યકથાની રહસ્યકથા 
ચેન્નઈમાં ગત કેટલાંક 
વર્ષોથી પુસ્તક પ્રકાશકોને સરનામે | 
કટલાંક મોટાં પસ્બીડિયાં આવતાં ( 
એમના પરપ્રકાશકનું સરનામું હોય, ( કં ન ન ક 
પરંતુ મોકલનારનું નહિ ! એટલું જ ન્ન 
નહિ, અંદર જે લાંબી-ટૂંકી વાર્તાઓ ક, ન 
હોય એમના પર લખનારનું સરનામું 
નહિ !નામ ખરું -બ્રજાર્નદ વી.કે ! 
અલબત્ત વાર્તાઓ પ્રકાશન યોગ્ય, બધી જ વાર્તાઓ 
રહસ્યકથાઓ એમાં વિચિત્ર વિજ્ઞાનીઓ હોય, ઉત્સાહી 
ડેટેક્ટીવો, ખૂની રોબોટ, વેરઝનૂની દેવીઓ, શમે તે ભોગ 
આપવા તેયાર નવોદિત અભિનેત્રીઓ હોય અને અણછાજતા 
સંબંધોની પ્રેમકથાઓ હોય. બધી વાર્તાઓ વાચનક્ષમ હોય 
“હેળમેઝસમરેપઉઉઉમમેઇઃ છેદધછેસે હેણુ'છપત્પપામે॥ 
હોય, આથી પ્રકાશકો એ છાપે પણ ખરા. સમગ્ર દક્ષિણ 
ભારતમાં એના લૈખકતું નામ જલદી જાણીતું થઈ ગયું - 
બ્રજાનંદ વી કે. 
આખરે ચેન્નઈના એક પ્રકાશકે પોતાના પુસ્તકમાં 
બ્રજાનંદની વાર્તા છાપી અને અપીલ કરી કે આ લેખક જાહેર 
થાય. પોતાનો પરિચય આપે. સરનામું આપે. 
અંતે ૬ જૂન, ૨૦૦૮ને દિવસેપ્રડાશક પર ફોન આવ્યો 
* હું ભ્રજાનંદ વી. કે. છું મળવા આવું છું લેખકશ્રી પધાર્યા. 
ચું નામપ્રજાનંદ રહેઠાણ કોઈમ્બતૂર. ઉમર વર્ષ ૧૮ !જી, 





૩2૨6૦૮: પ૮ 





હા; ઉમર અઢાર વર્ષ ! તમિલનાડુ અને પૂરા દક્ષિણ પર 
છવાઈ જનાર રહસ્યકથા લેખક ૧૮ વર્ષનો તરુણ, 
હરતપ્રતની કિમત ૩૬૧ કરોડ ! 

કહેવત છે કે જેનો માલ 
વેચાવા લાગે એ રાખ અને ધૂળ પણ 
ચોનાનેમૂલેવેચી શકે છે !આજકાલ. 
જગતભરના સાહિત્યજગતમાં 
મહાનતમ વિસ્મય જે. કે રોલિંગ છે. કિક ૫ 
જે ગૃહિણી હેરી પોટરની જાદુઈ [ગ 
સાહસોની અદ્ભુત સૃષ્ટિ રચીને 
અબજોપતિ બની ચૂકી છે, 'ભરતામાં ભરાય' એ ગુજરાતી 
કહેવત અનુસાર, રોલિંગે તખેલી 'ધી ટેલ્સ ઓફ બીડલ્‌ ધી 
બાર્ડ' (લોકગાયક બીડલની કથાઓની હસ્તપ્રત લંડનના 
લીલામઘર સૉંધબી ખાતે ૪૫ લાખ પાઉન્ડ (૩૧ કરોડ 
પિયા)ની કિંમતે વેચાઈ. 

આજના સૌથી વધુ વેચાતા ગુજરાતી લૈખક કોણ છે ? 
રહસ્યકથા સૌને ગમે 

અમે એકવાર વાંચેલું કે 





* જવાહરલાલ નહેરુ, વિન્સ્ટન ચર્ચિલ, 


જ્હોન એફ, કેનેડી વગેરેનું પણ પ્રિય 
તાચન રહસ્યકથા (ડિટેક્ટીવ સ્ટોરી) 
હતી આ જ વાત આજેપણ સાચી 
છે અને સાર્વત્રિક છે ગુજરાતી 
ભાષામાં તો આ સત્ય સૃરથાપિત છે, હવે અંગ્રેજીમાં વખતા 
અન્ય ભારતીય લેખકો પણ *ર્ડર મીસ્ટરી'ની દિશામાં વળવા 
શાખ્યાહેએઘા સમાર છે. મેમ પમીરિયમપતિતિપિહિડી, 
અગ્રયાદી (શોર્ટ લિરટ)ામાં આવેલ રીતિ ગડેડરે દિલ્હીના એક 
ધનવાનની પુત્રીની હત્યાની સત્યકથાને 'ફૅમિલીઝ એટ હોમ' 
નામથી લખી છે તો દેશમરમાં ચકચાર જગાડનાર જેસિકા 
લાલ હત્યાકાંડને આધારે “સેક્સ સસ્પેક્ટ્સ' નામે નવલકથા 
તિદેશસૈવા છોડીને નવલકથાકાર બનેલા વિકાર સ્વરૂપેપ્રગટ 
કરી છે. 

ખરેખર, સાહિત્ય પ્રકાર આવે ને સાહિત્ય પ્રકાર જાવ, 


પણ રહસ્યકથાનો રસ રહેશે સનાતન. 
શ 


હ્ટ્ણ 


“ચિહ્' વિશે : કેટલી વીસે સો ? 


પ્રેય વીનેશ, 

“શિહ્ર કેમ લખાઈ એ. વિશે. કહેવું એ અનેક 
કારણસર મૂંઝવનારું છે. એ લખતાં લખાઈ ગયેલી કૃતિ છે 
કેમ કેએ લખંતી વખતે મારા મનમાં કોઈ “કથા' નહોતી, એક 
અનુભવ હત્તો - એક તદ્દન નિજી કહેવાય એવો અનુભવ, એક 
ઊંડે ઊતરી ગયેલો અનુભવ, એક અમિટ અનુભવ (એમ 
કહેને જીવનના ફલક પરનું એક ચિહ્ન); એક એવો અનુભવ, 
જે ટૂંકા ગાળાનો નહોતો પણ એના આયામો બદલતો બદલતો. 
છેક સુધી મારી સાયે ચાલવાનો હતો. એવું પણ લાગે કે ઓ 
કથાને કલમ અટકે ત્યાં સુધી ચલાવવી હોય તો પણ ચલાવી 
શકાય. 

જછાવણી' વિશેના તારા દીર્ઘ લેખમાં 'ચિહ#' અને 
જછાવણી'ને તે યોગ્ય રીતે સરખાવી છે. તારી એ સૂઝ માટે મને 
માન થ્યું. છાવણી' પણ જીવનપટપરનો અમિટ અનુભવ છે 
બન્નેમાં એ અનુભવ સ્વકીય હોવા છતાં સ્વ પૂરતો સીમિત 
રહેતો નથી, નિજી અનુભવને. આ રીતે જોગવવાની દષ્ટિ અને 
જોગવી શકવાની શક્તિ એ, પૂરેપૂરી નમ્રતા સાથે કહું છું કે, 
લેખક તરીકે મારી પાત્રતા છે. આ વસ્તુના અભાવે 
સાહિત્યકૃતિ કેવી પોચટ પડી જતી હોય છે તેનાં દષ્ટાંતો 
આપણા બન્નેની જાણમાં છે. આ બન્ને કૃતિઓમાં પાત્રો કેટલાં 
બધાં છે ! તેં જોયું છે તેમ “ચિહ્મ'માં ઉદય પર પોલિયોનો 
હુમલો એ “છાવણી'માં ભૂકમ્પ છે તેવી જ દુર્ષટના છે અને 
ઉદયની સાથે સાથે મા, ભાઈસાહેબ, સૌ જાણે કે ભૂકમ્યગ્રસ્ત 
બને છે. નિરૂપણ ઉદયને શું વેઠવાનું આવે છે એટલા પૂરતું 
રહેતું નથી, ઉદયને નિમિત્તે કે એના વિના પણ સહુ પોતપોતાની 
રીતે વેઠે છે. ઉદય એ સમજે છે અને એટલે તો વિકસે છે. 

વેલ, તું જાણે છે પરંતુ સાહિત્યકૃતિ એટલે શું એ 

સમજ્યા તિના જંગમાં ઝુકાવી દેનારા નથી જાણતા તેમ, માત્ર 
માનવદુઃખો કે જીવનની સમસ્યાઓ કે જગતની આપત્તિઓનું 
કથન એ. સાહિત્ય નથી, એની કોઈ અપીલ પણ નથી. 
સાહિત્યકૃતિમાં ડુત્સિત પણ કેવી રીતે સુંદર બને છે અને 
બીભત્સ પણ કેવી રીતે રસકોટિએ. પહોંચે છે, અશ્લીલ પણ 


લ્ટ્શ 








ધીરેન્દ્ર મહેત્ત 


કેવી રીતે શ્લીલ બને છે, અને આ બધું કરવામાં કેટલી વીસે 
સો થાય છે તેની તો એમને ગતાગમ જ ક્યાંથી હોય ? 
સાહિત્યકૃતિનું સર્જન એ સો. ટકાની વાત છે, એમાં નવાણુ 
ટકાથી પણ ચાલતું નથી. એલિવેટે વરસો પહેલાં વ્યક્ત કરેલા 
મંતવ્ય સાથે આજે પણ અસમ્મત થવાય એવું નથી : 132 
8₹£€47€55 ૦1૯ 01'€ ૯1101101 ૩૦ તંલાલવાપંળલ્તં 
50) 81 પતત 51તવંવા વંડ; પ૫1૦૫છાઉ પ7૦ ત્તપડા 
700310૯1 પત પરળ્લળ1 ણ” 1 15 ઊં તાપ લ ૦01101 
૯૫1 92 વંલલાવતલ્ત ૦1૫) 9) 1071737 5દિ1તવઢા'તંડ. 

“ચિહ્ધ' અને 'છછાવણી”,બન્નેમાંલેખનની શરૂઆતમાં 
જઆઝઅંગેકસોટીથઈ, અને મજાની વાતએ.થઈ કે બન્નેમાં 
સામસામા છેડેથી કસોટી થઈ. “ચિલ્'માં ઉદયની શારીરિક 
સ્થિતિ એના સરખી જ સ્થિતિ ધરાવતા લેખક સાથે સહેજે 
સહેજેએને જોડીઆપેએમ હતી મારેજો લાગણીશીલતાથી 
ઉદયની વીતકકથા કહેવી હોત તો આત્મકથનની રીતિ એનેમાટે 
કેટલી બધી અનુકૂળ આવત ?એમાં જેટલી તીવ્રતા લાવવી હોત 
એટલી લાવી શકાત;પણ મારેએનાથી જતો બચવું હતું. ઉદય 
સાથે લેખકનો એ સમ્‌-બંધ એક જ ઝાટકે કાપી નાખવો હતો 
એટલેમેંપ્રવક્તાપાસેવાત શરૂકરવી,પછી એનેપ્રત્યક્ષ રૂપમાં 
મૂકી દીધી. “છાવણી'માં આનાથી બિલકુલ ઊલટું થયું. રવિને 
કથામાં દાખલ કરીને એની પાસે ડાયરી લખાવી. “ચેહ્”માં 
પોતાની વાતપૂરી કરતાંપ્રવક્તાકહેછેઃ 

“ઉદયના વિચ્છેદાતા સમયખંડની વ્યથાનું કોણ હશે 
સાક્ષી ?* 

“ચેકહ્ષ'માં તો સાક્ષી કોઈ નથી અથવા જો હોય તો છે 
વાચક, જે આ આખા જગતનો સાક્ષી છે, “છાવણી'માં છે 
રવિ.એની દષ્ટિએ વાચકને ધરતીકમ્પની દુર્ઘટનાના પડછાયા 
દેખાય છે. 

નતલકથાલેખનમાં મારી ગતિ રહી ન હોત તો પણ 
“ચિહ્' તો મેં લખી જ હોત એવો એનો ધક્કો હતો. માંડીને 
કથા કહેવા બેસવાનો એ અવસર ડયાં હતો ?એ તો પછીથી 
થયું. એ વખતે હું અમદાવાદમાં હતો અને પીએચ.ડી. માટેના 


સપ્ટેમ્બર ૨/ 


સશૌધનકાર્યમા ગળાડૂબ હતો. મનમા કંઈ કંઈ ચાલ્યા કરતુ 
હતું. એની પકડ એવી હતી કે છૂટવાનુ મુશ્કેલ હતુ, તો એને 
ઘાટ આપવા માટે સમય કાઢી શકાય એમ પણ નહોતુ હુ 
ડાયરીમાં એ બધુ નોધતો જતો હતો, એ છૂટાછવાયા ખડોમાં 
છૂટીછવાઈ પરિસ્થિતિઓ અને પાત્રો આકાર લૈતા હર્તા 
ખાસ તો ઉદય, અમલા, ત્રક્તુ હા, ચિહ્ન નો જે ત્રીજો ખંડ 
છે એણે ચિત્તને પહેલા રોકી લીધુ હર્તું કશા જ સકલન 
વગર !એનુ કારણ શુ હશે ? 

અનુભવની દષ્ટિએ જોઈએ તો તંતુ અને અમલા એ, 
નજીકનો ભૂતકાળ હતો, એ એનુ કારણ હશે કે પછી પહેલા 
અને બીજા ખડમા! જે કંઈ બને છે એ તો બની ચૂક્યુ હતું 
એના જે સચલનો હતા તે સ્થિર થઈ ચૂક્યા હતા અહીં 
ભાગ્યે જકશુ જપલટવાનુ હતુ, પલટી શકાય એવુ હતું જશુ, 
જે હતું તેને પાર કરી જવાનુ હતું અર્થાત્‌ મનોલળ અને 
આત્મવિશ્વાસ પાસેથી જ કામ લેવાનું હતુ જો લઈ શકાય તો 
પહેલા લે ખડર્માં એ માટેની મથામણ ચાલે છે એમા ઉદયને 
ટકાવી રાખવામાં સૌથી વધારે ફાળો મા-નો. એ એની પોતાની 
હૃદયશક્તિ કામે લગાડે છે એની આખી દુનેયા ઉદયમાં 
સમાઈ જાય છે શુ થશે એની જાણે એને પરવા નથી, છતા 
એક શ્રદ્ધાથી પ્રેરાઈને બધુ કરી છૂટે છે ભાઈસાહેબ છે પરતુ 
એ.સત્તાથી જે ધારે છે તે કરી શકે છે એમના ચિત્તતે ચિંતાએ 
ઘેરી લીધુ છે ઉદયના ભવિષ્ય અગેના વિચારોએ એમનો. 
કબજો લઈ લીધો છે માચમાતાપિતાના ચહેરા પર, એમની 
પ્રત્યેક હિલચાલમા આ બધુ જ વાચી શકાય એમ હતું. 

ચિલ વેકેશનના ગાળામા અમદાતાદથી ભૂજ 
આવીને સળંગ લખાઈ આમેય લખતી વખતે હુ બીજુકશું જ 
શસ કઝી.શક્તો.નશી,.બીજીતાઝ વામી. નયે.વપસ્વે,જ કશો, 
ફેરફાર કરવાનો આવ્યો, પણ અગત્યની વાત એ બની કે 
પ્રવક્તાની રીતિ આપુનર્લેખન વખતે સૂઝી આવી, અને એથી. 
કેટલો બધો ફરક પડી ગયો ! 

લખતી વખતે મારે જાણે કશુ કરવાનુ નહોતુ એ છતા 
જે કંઈ કરવાનુ હતુ એના પર કેટલો મોટો મદાર હતો ! 
ચિત્તકોશમા વરસોથી જે સચિત હતુ તે સ્મૃતિરૂપે બહાર 
આવી આવીનેપ્રત્યક્ષ થતુ જતુ હતુ અને આલેખાતુ જતું હતુ. 
પરિસ્થિતિ તો યથાતથ હતી. પાત્રો, સ્થળો પણ લગભગ હતા 
તે જ હતાં અમુક તો નામ સુધ્ધા મારે જે કરવાનુ હતું તે 


૨૦૦૮ ૬0 


પાત્રોની કિયા પ્રતિક્રિયાની સંદર્ભરચના અને તેમના 
બક્તિત્વને ઉપસાવવામાં કામ લાગે તેવી ધારણા અને સ્થળ 
કાળમા જરૂરી હોય એટલુ જ પરિવર્તન અને સકલન. 

%્રથમ ચિહ્ન મા સ્થળ તરીકે અમારુ સયુક્ત કુટુબ 
જ્યા રહેતુ હતું તે પંચમુખા હનુમાન ગલી (હવે છગનલાલ 
ભવાનીશકર મહેતા માર્ગમા આવેલુ અમારું ઘર અનેપછી 
અમે જેમા રહેવા ગયા તે વાણિયાવાડમાનુ જૂના કોંગ્રેસ 
ભવનવાળુ સકુલ પિતાજીનું કારખાનું પણ ત્યા. આ ળે 
સ્થળોનુ સકલન થયેલુ છે આ સ્થળોના ઈગેતો “ભડારી 
ભવન માથી પણ મળશે. કબૂતરવાળી ઘટના બનેલી પરતુ 
માતીપ્રતિકિયા કાલ્પનિક છે વાસ્તવમા એ તો મારા ઈલાજ 
માટેજેકંઈ કરવુ પડે તે કરવા તૈયાર. રાજુમુદરામાં હતી, ડો. 
જ્યોત્સનામાસીની હોસ્પિટલની આયાની દીકરી રબારણ, મને 
બહુ સાચવે પરતુ એને લગતા પ્રસગો કાલ્પનિક દાયકાઓ 
પહેલાના પ્રસગ અને સ્થળના વર્ણનમાં તો કલ્મનાને કામે 
લગાડવી જ પડે એમા સફળતાનો આધાર તો એના બળ. 
ઉપરજ 

દિતીય ચિહ્માં હોસ્પિટલનું નામે સરનામુ 
વાતાવરણ અને પાત્રો તેમના નામ સહિત, એમા ભાગ્યે જ 
કશો ફેરફાર કરેલો છે કેટલીક ઉક્તિઓ અને લઢણો પણ 
મૂળની જ પરંતુ એમનુ આતરજગત અને આંતરસંબંધો 
પૂરેપૂરા કાલ્મનિક એમની ગતિવિધિ, પ્રકૃતિ, વલણ અને 
વક્તિત્વની કલ્પના ઉદીપ્ત થતી રહેલી, આવુ બધુ હુ 
ઉપજાવી ને નિપજાવી શકું એવી એ વખતે મારી ઉમ્મર 
સારવાર દરમિયાનની પીડા સૌથી વધારે વેઠી શરું અને એનું 
મૂલ્ય પામી શકું હોસ્પિટલમા સૌથી મોટો પેશન્ટ હુ. કોંલેજવું 
ગ્ડતરગ,પર,છીતે,ગ્ાસિટ્ડગઓર્યોપેટિકિટોસ્મિટામાં. 
દાખલ થયેલો. સવારે ડૉક્ટરના રાઉન્ડ વખતે દરેક પેશન્ટના 
પલગ પર કેત્તપેપર મૂકાય-મારુ કૈસપેપર હું વારુ અને સમજુ 
ન સમજાય તે ડાયરીમા નોંધી રાખુ. તે જ્યોત્સનામાસીને પત્ર 
લખીને પૂછ સિસ્ટરને અ વાતની ખબર પડી એટલે કોઇક 
નોંધની મારા પર અવળી માનસિક અસર ન થાય એ હેતુથી 
મારા પલગ પર કેસપેપર મૂકવાનું બંધ કરેલુ સારવારને 
લગતી દરેક તિગત હુ જ્યોત્સનામાસી પાસે સમજેલો. બન્ને 
ઓપરેશન વખતે ડોક્ટર હોવાને નાતે એમને ઓપરેશન 
થિવેટરમા હાજર રહેવાની છૂટ મળેલી એટલે ઓપરેશનની 


હ્ટ્શ 


કાવ્યાનુવાદ 
ક્ર 


જઇ ભરવા 
ક 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
અનુવાદ ઇક્ષા વાસ 


જળ ભરવા જતી વેળા બને બહેનો આ સ્થળે આવે છે અને સિમિત વેરે છે 
જળભરતા જતી વે! ઝાડ.પાછળ કોઇ શભ હોતા અંગે તેઓ જરૂર સભાન હશે. 
અહીથી પસાર થાય છે ત્યારે બંને બહેનો કશીક છાની વાત કરે છે 


જળ ભરવા જતી વેળા ઝડી પાછળ ઊભેલા કોઈકના હોવાના રહસ્યનુ 
જરૂર તેમણે અનુમાન કર્યું હશે. 


તેઓ અહીં પહોંચે છે ત્યારે તેમના ઘડા એકાએક નમી જાય છે અને જળ છલકાય છે 


જળ ભરવા જતી વેળા તેમને જરૂર લાગ્યુ હશે કે 
ઝાડીપાછળ ઊભેલા કોઈકનુ હદવ ધબકી રહ્યુ છે 


અહીં આવે છે ત્યારે બને બહેનો પરસ્પરને તાકી રહે છે 


જળ ભરતા જતી વેળ! તેમના ઝડપથી ઊપડતા પગલામાં ખડખડાટ હાસ્ય સભળાય છે 
એ ઝાડી પાછળ ઊભેલા કોઈકના મનને મૂઝવી મારૈ છે 


(પટ ઉતાવંલાપ્લ” - કંતિ ૧૮) 


ટ ભલ્ડત્સપ્ 3/00 પ્રતિપદા 
દ્ર ર 
પડાવ ઉશનસૂ* 
10 પંપ્ટ હરાત તંત: ૭ ઢત્ટ વેરાન ને કાજળ શ્યામ આભમાં 
1 ડરર્ણ ત ૪૬૬ [ઢાાસ્ડકાલ્ડડ અનત આ નિષ્થતા તિશે. ઊગી 
રડ્લ્ડ પ્રતિપદા, દેવની અંગુલિશી, 
4. 11૫9 પતજુલાવ્ટ તલ્ડત્ણપ જેતીરની જેમ અણીથી દાખવે 
પીમરલી છેટ્લ0૪ડ [10 તળ ૩1017 વચાય છે 
હાતે ત્તતંક “આ પૂર્ણિમા તરફ જાય વળી વળાક' 
૧૯ રઢ 10 રિ 00177૦55 (૨૭૦4-૨૦૦૭ 
કાદા * ડતિ દારા ગુજરાતીમાં અનુતાદિત 

"૨૦૦૮ ૬૨ હટ 





પિતાશ્રીને - 


અંતિમ ક્ષણોર્મા 

તમે 

અશબ્દ 

ને હું સ્તબ્ધ, 

તમે કંઈક કહેવા માંગતા હતા 
પણ એ હું સાંભળી શકતો ન હત્તો 
એવું તો. તમે નહે જ માનતા હોવ 
ખરુંને? 

અંતિમયાત્રામાં 

આજે 

તમને ખભે ઊંચકીને. 

ચાલ્યો 

થોડું થોડું 

ત્યારે 

એવું કેમ લાગ્યું કે 

તમારી 

આંગળી પકડી 

ચાલી રહ્યો છું 

ધીરે ધીરે... 

એપછી, 

સ્મશાનમાં, શોકસભામાં 

ઘર અને બ્હાર 

'થળ્યાચ્હેરા અનેક 

મૌન... 

પછી ભળી ગયા એકમેક 
રચાયું કેવુંએક્ય ! 

વિસર્યો કે હું એક... 


પ્રબોધ ૨. જોશી. 


(૧૦ ૧૧, ૧૫ સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૧) 


10 119 વિ દા” 


11 10 1431 110110૯115... 
૪૦૫ દ્વ્ટ 

૫૫017612655. 

&1તં 1 - 30૯૦૨111055 


&€ 0૫ ડદ્વ11છુ 501101111૪? 
1401 પદ્વા 1 ૦11 101 1141... 


૪૦૫ $પ)! 141€૫5. 
1510'1 11 ? 


110€ 11101*81... 

&1તં તડ 1 1141 

8 ૨િપ૪ 51€][35 ૫૦તત્ 
111ટટ 00૫ 

01 11) 5110૫1તંલા,” 

૫113 0 1 «લાં 

5 1101811 1 411 (814128 
11€ 1151 $(૦[૩૩ - 
101તાપછુ )૦૫ 10તં 
5(€[2 0 3૦0... 


410 (13€07€4101*... 

41 1૦ 116, 

4 પાટ ૦૦॥તંળંલા€૯ ॥૯ર11છ, 

&1 10116 ત્વાતં દ1 દ1'0૫॥ત, 

1 ી11100તલ £િટટડ 

51 - 

11010111૪5 1110 80 ૦010૯6 ૦10€11€$5. 
1110 1161 1૫111) 

તાંડડ501૫૯તં પલટ 110૫ટુદ, 

(દ્વા 010 પ્ર'્વ5 ્ા011€... 


- ગિ 06). રિ. 0૬11 

(105, 118% 155 ડતુળલળઇલ્ઃ 2006) 
* (4ડ 0 ઊલટ 1ંતંપ હોલ, ઈલ 110481 
0£0૦૯૬૬૦ ઇડ 19 ઉલ 501 ઇલા 2 ૪311- 
063727, €373410 1ણ 11001701 910. 01 15 
501તંલ. 1115 55૧16011૮31197 11: 11૯ 
[2€1501'5 145 )0૫100]') 


સઝ ઝડ કગ્્્ડ્ઝ્ડડ્્કક્કડ્ક્ક:ચક્કક્ડક્કડક્સ્કડ્કક્ક્ડડ 
ડૉ. ચિનુ મોદી દ્વારા સંપાદિત અને તાજેતરમાં પ્રકાશિત ગુજરાતી અછાંદસ કવિતાના અંગ્રેજી અનુવાદના પુસ્તક “તપપ્ટતવંસ'માંથી, થોડાક ફેરજ્રો સાથે. 
ઊરકાશક : ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, અભિલેખાગાર ભવન, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૭.ગ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૮, પૂ. ૧૩૦૬૧૪, કિ. રૂ. ૧૦૮)” 


હ્ટ્શ 


સષ્ટેમ્બર ૨. 


(૧) 
વણમાગ્વે મળ્યુ ઘિયા ઈ જ સુખિયા 
દુંખિર્યાના હોય નહીં ગામ 
ઠોબારા લઈને ઊભા ચોકમા 
6 તો મળે સાધો, ઠામોઠામ. 
ટગલી ડાળૈ પખેરુતા બેસણા 
તાગ દેતા ઉઘાડા આભ 
તારાઓના ઝબૂકેકે દીવડા 
ક્યાથી આવા ઊજળા રે લાભ ? 
વણમાગ્યે મળ્યૂ થિયા ઈ જ સુખિયા 
ઊઘડી આખ્યુ હોજી મોંસૂઝણે 
ગાયુ ઝીલેમરમાળી વાભ 
છેટેના જાગ્યા રે મારગ ધૂળિયા 
નોતરાદેતા લીલુડા દાભ 
વણમાગ્વે મળ્યુ થિયા ઈ જ સુખિયા 
અમથી માડી જ્યા નજરું ભીડમાં 
મળ્યા દોયે દોથા કે મલકાટ 
દુઃખને દોરો ના સતો દીજિયે 
હંડી કાઢી આવે સામી વાટ 
વણમાગ્યે મળ્યુ થિયા ઈ જસુખિયા 


ગૂઢો અમલ 
| જે. 
ઊજ્મશીપરમાર 

શે ચડ્યો ગૂઢો અમલ, ભૈ ખ્યાલ બ્હાર છે, 
છે સુસ કે પેષજલ, ભૈ ખ્યાલ બ્ડાર છે 
તાક તો ઊચી શિખરની એક ટોચ છે, 
ક્યા સુધી પ્હોંચે મજલ, ભૈ ખ્યાલ બ્ડાર છે 
રગ કે લાગ્યો અલખ એવો જરાતરા, 
કોઈ ભળતો કે અસલ, ભૈ ખ્યાલ બ્હાર છે 
એકરત થાવા મહીં પ્રશ્નો હજાર છે, 
કૌણ, કરતુ આ દખલ, ભૈ ખ્યાલ બ્હાર છે 
ઠેકડો માર્યા વગર પણ આભ તેડતુ 
શુ હશે આ કોઇ છલ, ભૈ ખ્યાલ બ્હાર છે 
દે ખલક ખમકાર, મોંઘેરી મિરાત છે, 
થાય કાં આંખો સજલ, લૈ ખ્યાલ બ્હાર છે 

૨૦૦૮ ર૦્ઞ્ક 


“૧૦૦૮ $& 


ભજન 
ટટ 
મનોહર તિતેદી 
8, 
સાયાજી, પૂછતલ આવા રે આઘેરી આ ધૂણીએ 
અવધ બૌલ્યા્નઈ કાઈ 
ઊચક્યા ચલમેથી લગરીક પોપચા 
ધૂઓ દેખ, ડેણી કોર જાય 
સાયાજી 
દમ રૈ લીધો ને અજવાળા થિયા 
તેમડ માલીપા કળાય 
પોતે રેબેઠા ને ચાલે એની ચાખડી 
દશે દશ્ય પડછદા ઘાય 
સાયાજી 
કોણ રે અગનાની વીરા, કોણ જાણત ઉ. 
જોગીડાની સોબતે રામજાય 
ભેદઈ ભાળે તોપલટે રાખમા 
નીરખો તો અળગુ ના ક્યાય 
સાયાજી 


અર્પન્ન સાંઈ કહિ મકરનૂદને) 


અલખધણીનો ઓટો 


ભગીરસ્થબ્રહાભટ્ટ 


આ અલખધણીનો ઓટો 
ધૂણી ધખાવી ચુગી ફૂંકે ફૂકે છોટો મોટો 
મસ્તકલદર બદા બેઠા 
ભોલે બપલમ બોલે 
ચીપિયો લૈ ચિનગારી ચાપે 
ભીતરનાપટખોલે 
અગ અગમે અલખ જગાવે કર કમંડળ લોટો 
આ અલખધણીનો ઓટો 
સાંસ સાસ કા સચા ઉપર 
શબદ ફિરારે બદા 
અગનઝાળકે અગરખેમેં 
ટેભા લેપરખદા 
લોદબ્રહાના પળમાં પાપે ફટ ફોડી,પરપોટો. 
આ અલખધણીનોઓટો 


બ્ટ્શ 


કાવ્ય 
પન્ના નાયક 
એક ફૂલ થઇને ખીલવું એટલે શું ? 
એક પંખી થઇને ઊડવું એટલે શું ? 
હતા થઈને વહેવું એટલે શું ? 
"માછલી થઈને તરવું એટલે શું ? 
ખડક થઈને સમુદ્રની વચ્ચે રહેવું એટલે શું ? 
સૂરજઃથઈને ઊગવું અને ઢળવું એટલે શું ? 
ચંદ્ર થઈને આકાશમાં 
તારા ગ્રહો નિહારિકા સાથે 
ભળવું અને ક્ષય પામવું એટલે શું ? 
એક માણસ થઇને આ બધું જાણવું અને 
માણવું એટલે શું ? 
કવિ થઈનેપ્રત્યેકને પ્રમાણવું એટલે શું ? 
આ બધાપ્રશ્રોના નિરુત્તરોની સાથે જીવવું અને 
મરવું એટલેશું ? 
એની હજી સુધી મને 
સહેજપણ ખબર પડતી નથી 
એટલે જહું 
કોરા કાગળ.પ૨ 
શબ્દોનો કાફલો વહેતો કડું છું. 
કદાચ 
ક્યાંક 
કોઈ ઉત્તર મળે... 


કાગળ. સફેદ છે 
મિલિન્દ ગઢવી ઝમિ.' 


જં તો હશે બનાવ, કે કાગળ. સફેદ છે 
એમજ ન હોય સાવ, કે કાગળ સફેદ છે 


કોની છે રિક્તતા વળી સાલે છે કઈ કમી ? 
શેનો છે આ અભાવ ? કે કાગળ સકેદ છે 
ટોળે વળ્યા'તા એ બધા અક્ષરનું શું થયું ? 
શાહીને પૂછી લાવ, કે કાગળ સફેદ છે 


પથ્થરના મૌનનો હશે કે મારી ચીસનો 
કોનો હશે પ્રભાવ, કે કાગળ સકેદ છે 
લાગે છે લાગણી તને ગૈરતની બીક છે 
નહિ તો છે શું જણાવ ? કે કાગળ સકેદ છે 
ગીતા અને કુચનના શબ્દો સુધી ગયા 
ભૂલી ગયા છો સાવ કે કાગળ સક્ેદ છે 


પાછો ગઝલને ગામ જઈ તાજા કલમરૂપે 
એ. પણ લખીને આવ કે કાગળ સફેદ છે. 


લ્ટ્શ 5520 


બે ગીતકાવો 


ફં 
મણિલાલ હ. પટેલ 

૧. વેદનાની ડૂપળ. ર.વીધાર્તુ ઝાડ 
ચૈતરમાં ડૂંપળ ફૂટે તે મારી વેદના આખ્ખાયે વગડામાં એક ઝાડ જાગે 
બાકી તો, સૈ બધી જૂઠી સંવેદના... એનેમોસમનાં બાણ બહુ વાગે 
માટીનું મન ઘડી મ્હોર્યુતો-- આખ્ખા આ વગડામાં ઝાડ એક જાગે... 
પાંદડીએ ઝળહળતાં ઝાકળતાં રાજ માટીની સુગંધે સુગંધે ઝાડવામાં દરવાજા ખૂલે 
પંખીઓ એવું તો ગાય જાણે - પાંદડાંમાં પોઢેલું જળનું આકાશ પછી ઊઘડતું ફૂલે 
આંબાની મંજરીમાં ઘોળ્યો અવાજ ઝાડવાને ઘે્યું છે રોમરોમ સૂતેલી આગે 
દૈયડનો દર્દીલો ટહુકો ને મારામાં ભેદ ના આખ્ખા આ વગડામાં ઝાડ એક જાગે., 
ચૈતરમાં કૂંપળ ફ્ટે તે મારી પરતો? ઝૅઝાનાપીળચટા વાયરાઓ તરુવરની ભીતરમાં વાતા 
યાયાવર દિવસોની જેમ અહીં હોતું તે- આમએમઅમસ્થું લાગે કે વૃક્ષો તો રાતદિવસ ગાતા 
આપણે જધારેલી વારતા આપવામાં રાજી જે ઝાડવું તે બીજેશું માગે ! 
સૂરજનો અર્થ અહીં એટલો કરાય કે- એનેમોસમનાં બાણ બહુ વાગે 
તરુવર પણ પડછાયા ચારતાં આખ્ખા આ વગડામાં ઝાડ એક જાગે. 
ખરી જતાર્પાદડાનો જંગલને ખેદ ના ૨૮૦-૨૦૦૭ 
ચૈતરમાં ડુપળ ફૂટે તે મારી વેદના... 

ર૦૦૪) ૨૬-૩-૨૦૦૩ 
દઝાડે કેટલું ! આહ્વાન 
ફ્ દ 
ઊજમશી પરમાર બકુલૈશ દેસાઈ 


અજા. હે નડ નીમિર, નથી. કે તાત. શીધાની,, 
ન આવે પાસમાં નીંદર, નથી કૈં વાત કીધાની. 
ભલે હો સૈજ મખમલની, હતા પણ ખુશનુમા વ્હેતી, 
ખૂંચે પડખાં મહીં કંકર, નથી કેં વાત કીધાની. 
ઈમારત આમ તો લાગે અડીખમ સાવ જીવતરની, 
ન ભીતર કાંઈ પણ નક્કર, નથી કેં વાત કીધાની. 
બધી ભતોય ચોકોરે ધસી ઘેરે સકંજામાં, 
રી દે શ્વાસને અધ્ધર, નથી કેં વાત કીધાની. 
।ળી ઘનઘોર ચોમાસું તડી પાડે વધારામાં, 
“ઝાડે કેટલું ફરફર, નથી કૈં વાત કીધાની. 


૨૯૦૮-ર૦૦૭ 


-: ૨૦૦૮: ૬૮ 


સમયની _આણ્ષ.વર્તે છે ,, તમે શરણે થશો કે નહિ ? 
બધેબધ તેજ વરસે છે... તમે શરણે થશો કે નહિ ? 


કદી ભીનાશ અડકે છે ?... તમે શરણે થશો કે નહિ ? 
અધર પર સ્મિત ચમકે છે... તમે શરણે થશો કે નહિ ? 
તમે ઝંખો સુવાસિત શબ્દ-સોનું હાથ-હોઠોથી; 
બધાં મૂછોમાં મલકે છે. . તમે શરણે થશો કે નહિ ? 


દઝાડે છે, સતાવે છે, હરાવે છે, રડાવે છે... 
છતાં રમવા નિમંત્રે છે... તમે શરણે થશો કે નહિ ? 


પ્રલોભન ભૂલ કરવાનાં અહીં ડગલે ને પગલે છે, 
જીતેલી બાજી સરકે છે... તમે શરણે થશો કે નહિ ? 


હ્ટ્શ 


(આરવાદ) 
બંધિયાર હવામાંથી ઊર્ધ્વ જ્યોતિ-દિશા... 


દૂર ડુંગરે દીવો 
દૂર ડુંગરે દીવો, 
(એની) જ્યોતિ મને અડે છે ! 
દરિયે દોડે ચાંદો, 
(એની) ભરતી મને ચડે છે ! 
એનો હસતો ચહેરો, 
એ ફૂલ ફૂલ ઊઘડે છે; 
એની તેજપગલીઓ, 
આતારક મહીં જડે છે ! 
ઢાળ જોઈને મારો, 
એ કેવો ઢળી પડે છે ! 
તડકે તડકે કેવાં, 
એ. કેસર-દૂધ કઢે છે ! 
ટહુકે ટહુકે કેવા, 
એ મંત્રો ગૂઢ પઢે છે ! 
શ્વાસે શ્વાસે ટૉકી,, 
એ. કેવો મને ઘડે છે ! 
(ભીની હવા, ભીના શ્વાસ', પૃ. ૭૨) 
ચંદ્રકાન્ત શેઠ 
છ 
“ર ડુંગરે દીવો' શીર્ષકથી જ કૃતિની પહેલી પંક્તિ 
રચાઈ છે, પણ તરત અનુવર્તી બીજી કડી - (એની) જ્યોત્તિ મને 
અડે છે !- ભાવકને આશાવાદના આલયમાં કર્ષી જાય છે, 
કાવ્યનાયક યા કવિ સાથે. ડુંગરા તો દૂરથી જ રળિયામણા 
દેખાય પણ એના ઉપરનો દીવો ? એ દીવો શું પ્રેરી શકે, શું 
કરી શકે ? ભલે દૂર સુદૂર ઝાંખાપાંખા અલપઝલપ 
ઝબકઝબૂક દીવાની જ્યોતિ ઘોર અન્ધકારમાં સરસર કરતી 
અડે છે !જ્યોતિનું આ સ્પર્શસુખ વિરલ !એક જણને સજા 
થયેલી ટાઢમાં પાણી અન્દર ઊભા રહેવાની, છતાં એ ઉગરી 
ગયો !શાથી ? વૈષ્ણવ હવેલીની બારીમાંથી ડોકાતા દીવાની 
જ્યોત થકી ! 


લ્ટ્શ 


સદૈશ્યામ શર્મા 


ડુંગરના દીવાના સ્ટેટ્િક સિમ્બોલ બાદ કૃતિમાં 
ગતિમઢ્યું કલ્પન ઉદૂભાસિત થયું છે : “દરિયે દોડે ચાંદો, 
(એની) ભરતી. મને ચડે છે ? નભોમંડળમાં ચાંદો દોડે એ 
કુદરતી, પ્રાકૃતિક ઘટના છે. અહીં તો આકાશી ચન્દ્રનું 
અવતરણ થયું છે દોડતું - પ્રતિબિમ્બ રૂપે. અહીં “કહીં પે 
નિગાહેં કહીં પે નિશાના' જેવો દર્શનન્યાય થયો. ચાંદો તો 
દરિયે દોટ લગાવી રહ્યો છે અને દરિયાની ભરતી નાયકને ચડે 
છે !બંને કડીઓમાં કૌંસ “(એની)' અનિવાર્ય છે ? 

માત્ર ચાર પંક્તિમાં સ્થળ અને જળમાં “દીવો' તથા 
“ચાંદો'નાં દશ્યપ્રતીકો શિશુ સહજ રીતિએ શબ્દાંક્તિ થયાં એ 
પુનર્પઠનને પાત્ર ચીજ છે. 

ગીતસદશ બીજી ચાર પંક્તિઓ કો'ક અનામી, 
અપરૂપ, પરાત્પર શાશ્વત તત્ત્વરૂપના મધુર સાક્ષાત્કારમાં 
પ્રયોજાઈ છે. (આ લખનારને સુંદરમ્‌ૂની આવી ગીત કડીઓ 
સાંભરી આવી, અને ગઈ...) એનો હસતો ચહેરો, એ ફૂલ ફૂલ 
ઊઘડે છે, એની તેજપગલીઓ, આ તારક મહીં જડે છે ! 
“એનો” અને “એની” જેવા પ્રયોગનો વિનિયોગ ના થયો હોત તો 
સંકેતિત પાત્ર લૌકિક સ્તરે ઊતરી પડવાની સંભાવના હતી. 
હસતો. ચહેરો ફલ ફૂલ ઊઘડે તે તો સ્વાભાવિક છે પણ 
“તેજપગલીઓ આ તારક મહીં જડે છે' કડી લોકોત્તર ઊર્ધ્વ 
દિશા ચીંધે છે. 

ઢાળ જોઈને મારો 

એ કેવો ઢળી પડે છે ! 
તડકે તડકે કેવા 
એ કેસર-દૂધ કઢે છે ! 

“એનો' “એની'ની જેમ અહીં “એ'નું આવર્તન વિષયને 
સાર્થક સંગતિ અર્પે. “તડકે તડકે'નું પુનચવર્તન પણ એવું જ. 
“ેસર-દૂધ કઢે છે ? - કડીનું બારીક નકશીકામ ભાપાકર્મની 
રીતે આસ્વાદ. કઢિયલ કેસર-દૂધની પ્રચલિત ઉક્તિને “કઢે 
છે' ક્રિયાપદ વડે, પ્રાસ સાચવવામાંય કેવી ઉપયોજી. 


સષ્ટે 


વૈયક્તિક ચેતના પાર્થિવ પ્રાકૃતતાની નિમ્ન સ્થિતિમા 
ઢોળાઈ પડી હોય પણ અમૂર્ત પરિવ્યાપક તત્ત કોઈ પણ 
દશોના ઢાળ પાત્રર્મા ઢળી શકે છે (એને ડિવાઈન ઈલેસ્ટિટી 
ડહીશુ 9 'એ' કોઈ પણ હદે પાત્ર કુપાત્ર જોયા વિના કાઉન્ટર 
પુલી નાખી અનુકૂલન સાધી લે છે, માટે તો કવિ, તિક્ત 
તડકાર્માય એને “કેસર દૂધ કઢે છે' એવો કલ્પી શકે છે ! 

આટલુ ઓછુ હોય તેમ એ-મધુર હસ મુખમુદ્રા ટહુકે 
ટહુકે ગૂઢ મત્રો પઢે છે અને અત્તે - 

શ્રાસે શ્વાસે ટાંકી, 

એ કેવો મને ઘડે છે ! 

અત્રે ઘડતરની ઘટના કવિ કે નાયકના સૂક્મ “એથિકલ 
કોડ'નો આછોતરૌ અણસારો આપે છે લુડવિંગ 
વિટજરેન્સઢાઈન જેવા શિંતકનો મત ધ્યાનાર્હ છે 'એથિક્સ 
એન્ડ ઈસ્થેટિક્સ આર વન એન્ડ ધ સેઈમ ' 


“ભીની હવા ' કવિતામાં અન્વય પક્તિ છે બંધિયાર સસિદ્ધ કવિ માટેડાબા હાથનો ખેલ ગણાય. 
ણ 
| જત જણાવાનું તને-૬ 
। ૪70110 10: 10 1€1 1011 [110107 « 8 
|॥09ાત્ટાલ્તં/111 ૪૦૫7 [1૯521309 તારા નશામાં હોઉં છું ! 
0160 801000! 00/10પટ 
18018153310 ૯03853 11970679111 %0(01€30003 જત જણાવાનું તને, તારા નશામાં હોઉં છું 
1002 કૌતા10 81/01! 5 116%311010-1118ુ 0002! શું લખું, શુ કહુ તને, હુ ક્યાં કશામાં હોઉ છું ! 
ઉ ત!0 1120 ઇ6 101 0001110 0(0181 1 0€£0081/ 
10005111010 8107 ઊટણ૦2 00/ ઉ/ટ! પાત્ર ખાલી ડે છલકતું હ ફરક પડતો નથી, 
[1181૬080200 6016100011/0010 જે દશામાં હોઉ છું હું એ દશામાં હોઉ છું 
10 ટ 1૪ 0૫ણ' 
3000000083 1283100021 84110 1100 112/ 2027 સ્થળસમય ક્યારેક તો પથરાય તારા પંથમાં, 
0650300 000/ 6000110000 00/10! દૂર કૈ નજદીક હું એક જ દિશ(મા હોઉ છું 
110)00 8 1010010807 (001108 
ક આ પ 104005 આ 10/00! તગતગુ તડકો થઈ તારા બધા દિવસો મહીં, 
(૦૫૯1518 25 ડાઈ 1010 ણા 6275.00 0! અંધકારે મઘમઘ્યો તારી નિશામા હોઉ છું 
“3 30011200106 ઉ 1॥16130101100115 0100101 
જાળક કલા 10ળ020/086101)01'3/601)210/1008! ઉ કહે, ક્યારે નથી હોતો હું તારા શ્ાસમાં, 
100000 પણ 105૮101162 ડ8:310 016110 981/ 10/00! આધ જો કે હું હમેશા કહેકર્શામાં હોઉ છું ! 
[20 48008 19781 (૨૦જાન્યુ ૧૯૭૮) 
રજત 58 રાજેન્દ્ર શુકલ 
1પાડત(લત 8૪ 743% [૩14 


હ્ર"બંર ૨૦૪૦૮ છ્ટ્૦ 





હતામા લકવાયો છે દંડો હાથમા, સાસ્કૃતિક, સામાજિક, 
રાજકીય પક્ષાઘાતોમાથી ગુજરીને સગ્રહના છેડે “દૂર ડુંગરે 
દીવો' કૃતિ વે શ્રી ચદ્રકાન્ત શેઠના ગમતા આદર્શધર્મી 
અભિગમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે ચંદ્રકાન્તે કોઈ વાદ' ઝાલ્યો 
કે ઝીલ્યો નથી, માટે તો અમેરિકાના વિખ્યાત સર્જક કાર્લ 
સેન્ડબર્ગનુ કન્ફેશન પ્રસ્તૃત છે 

1 ટાળ તા 1તંણ્તોડાં, 

1 તળા 10017 17 લાટ 1 ત દુબળુ 

પ1 01 110) 17). 

કવિતાના સંરચનમા અડે છે-ચડે છે જડે છે પડે છં 
જેવા “ડ'કારનાદી પ્રાસ સાથે ઉઢે છે' 'પઢે છે'માં 
“'કારવાદી પ્રાસનો સુમેળ છે એવી જ ભાતેપોતે “ટહુકે 
ટહુકે' “તડકે તડકે' અને “શાસે જારો' સમા દ્રિરુક્તિ પ્રયોગો. 
રસક્ષમ લાગ્યા પણ આવો બધો કસબ તો થદ્રકાન્ત જેવા 





(વાર્તા) 
આરંગેત્રલ 


કંમલીની મા નીચેના ભોંયતળિયે ઘરકામ પતાવતી હોય 
ને એ મેડીના ખંડની સજ્ઞઈ કરી નાખે. એ સમયે પુરૃષો કાંઈ ઘરે 
ના હોય; જમી પરવારીને ક્યારનાય કારોબાર ચલાવવા ચાલ્યા 
ગયા હોય. સ્ત્રીઓ રસોડાના કામથી પરવારતી હોય, વામકુક્ષી 
માટેખૂણા-ખાંચા શોધતી હોય. 
અને મોટી મા છેલ્લા ખંડમાં રહ્યાં રહ્યાં બબડતાં હોય 
કશુંક. એ ક્યાં સાંભળી શકતાં હતાં, માત્ર બોલતાં રહેતાં હતાં, 
મનમાં આવે એ. 
દસ વરસની કમલી ઉપરનો ખંડ સાફ કરે, હાથ ભીના 
થયા હોય એ. ફરાકથી લૂછે અને પછી ડોલીબેનની માફક જ 
ખૂણામાં રાખેલી નટરાજની મૂર્તિને ભાવપૂર્વક પ્રણામ કરે. 
પછી બારણું આડું કરીને... નૃત્યની મુદ્રા કરે. હા, 
ડીલીબેન એને મુદ્રા જ કહેતાં. વંદન કરવાની મુદ્રા, ખુશી થયાની 
મુદ્રા, રીસ ચડયાની... ! 
__..__ડલીબેન એમની શિષ્યાઓને શીખવતાં હોય ત્યારે તે 


€0075 110161... 


દા 0ૌતા1૯તં 03]/ ૦071101615 


પ3 10 દાં /01 1003/ -- 
8ભઊલુ €001દ€ઉં 0]/ 00 11000615, 
(દાં 00 | 9/110, 1/1હ 081 | 31, ૧11 | [010 ત11/1106 ઢાં દ? 


116 ૫23301, 8108) 07 0101100૪ 01/61, 108185 10 01121210002 
1 [€॥દ્યાં॥ 110 10€ 5116 રડકા 83 | દ, 
નિત્તટ દઉ 11010 ૫17101 દ્વાં01ઇું 00 [8411 5011011103, 
“દ 0/ 1€8/, ) [240 81078)/5 [1 |ડાં 1081 010 01€010॥ 
111 11 દ 0૫ 605 ત5 116 0131011106 1૮)/5 ૦ $01$1106, 
ભત 10 1011 110115, ૧5 11 1ત01811 0ત2110€3$ 
121 100, 0/01 811 1 001 11€/€ 110 ]/007 (2411, 
8દા10 3 | ત1072)/5 10, [01€3011 11 1100 61800 508061 

(20 481127) 1978) 

૨] લવૅત્ર 500104 

1પત્ર્ડાકાલ્ત 83 ગ્ત્દિછબ્વી1 ૨. )બર્ડાપં 


બ્રશ 


ગિરીશ ભટ્ટ 
ખૂણામાં બેસીને એકીટસે અવલોકન કર્યા કરે. 
બે હાથ, બે પગ, દશેય આંગળીઓ, આંખો... એ દરેક 
કશુંક વક્ત કરે. 


“એ ય... તમે લોકો જુઓ બરોબર. સ્વાતિ ક્યાં છે તારું 
ધ્યાન ? એમાં એકાગ્ર થઈ જવું પડે તો જ...' ડોલી સૂચનાઓ 
આપે, એ મુદ્રા કરી દેખાડે; દસ ભેગી કમલી પણ... તાકી રહે. 
“જુઓ જમણો હાથ આમ, બે ય આંગળીઓ ટેરવાંથી જોડાવેલી 
બરાબર આમ - અને બીજો હાથ જરા વાળીને કેડ પર...” 

કમલી કરી શકતી તો નહોતી પણ બરાબર નોંધી રાખે 
મનમાં. ને બીજે દિવસે... એકાંતમાં એ. બધું કરે - મુદ્રાઓ, 
અંગિકાઓ, અભિવ્યક્તિઓ. 

આમ કરીએ એટલે જળ ને આમ કરીએ એટલે 
આકાશ, આંખો જરા ચડાવીએ એટલે અગ્નિ. સાથે હાથ પણ 
હલવા જોઈએ. આમ કમલી - જેટલું આવડે એટલું શીખ્યા ડરે. 

ને મા-ને એમ થાય કે ભલે બેઠી ! એટલી હેરાન કરતી 
તો મટે. એનેય મજા પડતી, કામ લાંબો સમય ચાલે એમાં. વળી 
શું બળ્યું હતું એના ઘરમાં ? અહીં જેટલું રહેવાય એટલું સુખ. 
બેકાર, ઝઘડાળુ પુરૂષ અને નાની સાંકડી બંધિયાર જગ્યા. 
અભાવોની યાદી લાંબીલશ... ા 

એ. કરતાં અહીં શું ખોટું - આ. બંગલાની ઝળા- 
હળામાં ? જમનાને આ રીતે જીવતાં આવડી ગયું હતું. અને આ. 
સ્થિતિથી વાજ આવીને જ એણે. નક્કી કર્યું હતું કે કમલીને 
ભણાવશે, એના જેવી હાલત તો. નહીં જ થવા દે. 

ઊતરેલાં કપડાં તો મળી જતાં હતાં - ડોલીનાં. ઢગલો- 
એક પડ્યાં હતાં - વરસોવરસનાં. કેયાબેન ઉદાર ખરાં. એમને 
કમલીની દયા આવી જતી. 

ડોલી શીખવે ને કમલી બીજે દિવસે આત્મસાત્‌ કરવા 
મથે. અવલોકન એટલું સચોટ કે ઘણું ખરું આવડી પણ જાય. 

ને ડોલી પણ કાંઈ મોટી ભડભાદર નહોતી થઈ ગઈ; 
અઢાસ્મું પૂરું થઈને ઓગણીસમું ચાલતું હતું. સવારે કોલેજ, 
બપોર પછી નૃત્યના કલાક અને સાંજે મુક્ત પંખી જેવી. 

ખુદ એણે જ નૃત્યની પરીક્ષા, પાંચ વરસ પહેલાં પસાર 
કરી હતી. બરાબર ચૌદમું બેઠું ને બીજે જ દિવસે ટાઉનહોલમાં 
એનું આરંગેત્રલ. ફડ ફડ થતું હતું આગલી રાતે. પણ સ્ટેજ ૫૨ 
આવી ત્યારે ડર ચાલ્યો ગયો હતો. બધું જ આવડે છે - એ ભાવ 
રહ્યો ઠેઠ સુધી, ને મેદાન મારી ગઈ. 

પણ શીખવવું કાંઈ સરળ નહોતું. બસ, એક ધૂન ચડી, 
ને પાટ્યિું લખાવીને ચોડી પણ દીધું - “નૂપુર નૃત્ય ક્લાસ !” 


સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ : ૭૧ 


ઉપરની મેડી પર થાથાધૈય! થવા લાગ્યું. કેસેટના ગીતની 
સાથે આઠ દસ શિષ્યાઓ તાલ મિલાવવા લાગી - 
નૃત્ય મુદ્રાનો, 

એમની મમ્મીઓ ય આવતી-જતી થઈ 

ભને ય શૌખ હતો પણ. પછી સંજોગો જ એવા 
કૅ ' ગરમ ગરમ વસવસાંઓ ઝબકી જતા. 

“ભસ. એટલે જ પલ્લુંને . દાખલ, કરી દીધી ₹ એવી 
સાંત્તનાઓ. 

ડોલીને મજા પડી ડોલીબેન - ડોલીબેન થવા લાગ્યું એ 
બે કલાક દરમ્યાન તો તે સર્વેસર્વા બની જતી, બસ, એનો જ 
અધિકાર એની શિષ્યાઓ પર, એની મમ્મીઓ પર 

કેટલુ સારૃ લાગતું હતુ ? પાછી લીલી લીલી નોટો પણ 
હાથમાં આવતી હતી એનો મીઠો સળવળાટ પણ હાથમાં 
થરથરતો હતો ! 

ને કામે ય ફાવી ગયું હતું 

જુઓ આન્ટી, આવતે વરસે તો એને બધું આવડી 
જરે. ને પછી પ્રાર્થનાનું આરંગેત્રલ યોજીશું જો જો તો. ખરાં, 
તમારી દીકરી ક્યાં પહોંચી જાય છે ?' 

કેયાબેન તો ચક્તિ થઈ જતાં. પુત્રીને કામ કરતી જોઈને. 
'તાહ, કેવી ઢળી ગઈ છે કામમાં ?” 

બીજે વરસે પ્રાર્થના અને પલ્લવી - બન્નેનાં આરંગેત્રહ 
યોજાયા ના, ટાઉનહોલમાં નહીં, અધતન સંસ્કાર હોલમાં. શી 
દોડધામ રહી ડોલીને !એક પગ અમદાતાદ ને બીજો પગ ઘરે 

“વાહ. શિષ્યાઓ તો સરસ તૈયાર કરી' કલાગુરુએ 
સંતોષ વ્યક્ત કર્યો ને તે ધન્ય બની ગઈ 

ડોલી કાંઈ એકલી ના જાય, સાથે જમનાને રાખે અને 
પછી કમલી તો હૌવ જ. 

એ સાજે સસ્કાર હોલતા મંચ પર થાથાથૈવા થઈ ગયું. 
પૂરા બે કલાક એ બે બાળકીઓનું ભરતનાટ્યમ ચાલ્યું એક 
પછી એક આઈટમો રજૂથઈ ગઈ - ગણેશ વંદના, નાગ દમન, 
દશાવતાર, કૃષ્ણલીલા, ! 

કમલી આંખો ફાડી જોડીને જોઇ રહી. થાય - આ બધું 
તો તેને આવડે છે 'તેણે રોજ રોજ જોયું હતું - એ જ હતું !નેને 
બીજી સવારે એ બધુ છાની છાની કરતી હતી 

તેના હાથ્‌ પગમાં કંપન આવ્‌ ગયુ થયું કે તે અહીં જ 
આ ભીતપાસેની ખાલી, જગ્યામાં કરતા લાગે ! 

હૈયું આવેશમાં આવી જતું હતું લાવ, કરું, એ બૈયની 
સાથોસાથ. એ કરે એમ જ કરું ભૂલ ના જ પડે એમ જ જલ, 
વાયુ, આકાશ, અગ્નિ અને પૃથ્વીને ભજવી દૈખાડું 

કમલી ય હવે બારની થઈ હતી. 

બાપ ડહેતો હતો કે એણે હતે કામ પર જવું જોઈએ. 
બાર તરસની છોકરી તો કેટલું કમાય ? 

ના, એ કશું કરતો નહોતો, સિવાય કૈ પત્ની સાથે 


"* ૨૦૦૮: ૭ર 


કંજિયા જમની કાંઈ એને ગણકારતી નહોતી. એ વ બરાબર 
ચોડતી હતી. પણ અંતે થાકી જતી હતી. શું આમ જ જીવવાનું 
હતું ? અલબત્ત. આસપાસનાં દસ-બાર ઘરોમાં આ જ સ્થિતિ 
હતી. સ્ત્રી કમાતી ને પુરૂષ ઝઘડા કરતો, દાદાગીરી ડરતો, 
ખુલ્લેઆમ નશો કરતો 

પણ જમની કંટાળી જતી, ખુલ્લંખુલ્લા રસ્તા વચ્ચે કહેતી 
-શુંકરતા છૈ આ ભાયડાઓને. ? એ. બધુય તિતાડે ને આપણે 
રળીને એનું લોથું ભરવાનું ? ને એર છોક 
જૃણવાનાં ? હું તો પાસે આવવા જ દેતી નથી બસ, આ એકને 
મોટી કરીશ બાડી.. 

અન્ય સ્ત્રીઓ એને ચક્તિ થઇને સાંભળી લેતી. આવું તે 
કાંઈ આમ મોંફાટ બોલવાનું હોય ? શું એનો એકનો જ . ! 

જમની પહેલું કામ કમલીને શાળાએ ધકેલવાનું કરતી 
હતી ચાનું પાણી પણ પછી જ મૂકે ચૂલા પર 

પણ બાર વર્ષની કમલીની દષ્ટિ તો મંચ પર ચોંટી ગઈ 
હતી. 

રાત, દિવસ, સવાર, સાંજ એ બધું ય હાથનાં 
બાંગળાંઓ અને આંખો, હાતભાવથી ખર્ડું કરે ડોલીબેન 
માઈક પરથી એની સમજ પાડે તાળીઓના ગડગડાટ થાય. 
સગીત વાગે, ગીત ગતાય. 

અને એના હાથ-પગ ત્રફડવ! લાગે. - મને કહે તો 
હમણાં જ કરી દેખાડું - એ જ રટાય, શ્વાસોર્મા. 

પણ કમલીને કોણ કહે, મંચ પર આવવાનું ? નૃત્યની 
વાત તો દૂરની થઈ અરે, તે આ બધું જાણતી હતી, કરી શકતી 
હતી - એ ય કૌણ જાણતું હતું ? 

છેલ્લે કૃૂપ્ણ-સુદામાનું નૃત્ય આર્વયું તને સાંભરે રે - વાળુ. 
આ તો તેને અદ્લ આવડતું હતું ભણવામાં આ કવિતા આવતી 
હતી, જે તે રસપૂર્વક ગાતી હતી. કેવી સરળ હતી એ કવિતા ? 
બધું જ સમજમાં આવી જાય. 

કાર્યક્રમ પૂરો થયો ને તેણે ય તાળીઓ પાડી સહુ સાથે, 
ડોલીબેનની ગાડી તેને ઘર સૃધી મૂકી ગઈ ઝળાંહળાંમાંથી 
પૌરોચેત એંધકારમો તે ફરી આવી ગઇં 

ધીમે ધીમે મારગ કરતી, એની ગોદડી સુધી પહોંચી. મા 
જાગતી જ હતી અને બાપ નશાર્માં હત્તો 

એ દુગંધની પણ ક્યા નવાઈ હતી ? 

માએ. પૂછ્યું - 'શું હતું નાસ્તામાં ? બરાબર ખાધું 
ને?” 

કમલીએ હા પાડી. વાનગીઓ ગણાવી, અન્વમનરક 
ભાવે. જમની પછી નિરતે ઘોયઈ ગઈ થાક તો હોય ન આખા 
દિવસનો. પણ કમલીને તો ઊંઘે ય ના આવી, ક્યાંય સુધી. મંચ 
પરનાં દશ્યો આડેધડ અથડાવા લાગ્યાં મનમાં, ડયારેક તો એવી 
અનુભૂતિ થઈ કે જાણે તે જ મંચ પર નાચી, સહી હોય અને તેની 
મા સામે ઊભી ઊભી જોતી હોય ! 

બ્ટ્શ 


સવારે કમલીએ માને કહ્યું - 'મને એ બધું ય આવડે છે, 
કાલે થયું ને... ! 

“ઠીક... પણ ભણવામાં ધ્યાન રાખ. કેટલી વીસે સો થાય 
છે, તને ભણવા મોકલવામાં ?' જમની કટુતાથી બોલી. 

સાવ અનપેક્ષિત બન્યું એ ન સમજાયું કમલીને. તે તો 
વખાણની અપેક્ષા રાખતી હતી. તે મૂંગી થઈ ગઈ. 

જમનીએ ઘૂંટડો ચા પીધી, ઘૂંટડો દીકરીને આપી; 
બાકીની ઢાંકીને રાખી, ખૂણામાં પડખાં ફેરવતા અણગમતા ધણી 
માટે. કામ પર જવાનું હતું. બે ઘર સવારે લેવાનાં હતાં અને એક 
કેયાબેનનું બંગલાવાળું બપોરે. એ ગઇ... 

ને તરત જ એનો ધણી સળવળ્યો. 

“ક-મલી' તે સાવ હળવેથી બોલ્યો - દીકરીને લાડ 
લડાવતો હોય એ રીતે જ. 

જું બાપા ?' કમલી, અવાજનો રણકો પારખીને એ. 
દિશામાં ગઈ. એનો. બાપ ક્યારેક જ આ રીતે બોલાવતો. 

“શું આવડે છે તને ? તું કે'તી'તી ને હમણાં !' તે બોલ્યો 
અને બેઠો ય થયો. દુર્ગંધ તો હજીયે હતી પણ શબ્દો કેટલા 
કોમળ હતા ? કમલી તો હરખાઈ જ ગઈ. માએ દરકાર કરી 
નહોતી જ્યારે બાપ તો એ વિશે પૂછી રહ્યો હતો ! 

કમલીએ. તો હોંશથી બધી જ વાત કહી દીધી. સાથેસાથે 
ઓસરડીની વચ્ચેની જગ્યામાં નૃત્ય પણ કરવા લાગી. 

“જુવો... બાપા, આવડે છે ને ? કાલે થયું એ બધું જ !' 


તે ઉત્સાહમાં તરબોળ બનતી જતી હતી. 

“તાહ કમલી વાહ ! તું તો મને વા'લી લાગે છે ! તે 
પુરૂષ બોલ્યે જતો હતો. એની આંખોમાં ચમક હતી. 

તે ઝડપથી ઊભો થયો. તૈયાર થવા લાગ્યો. 

“લે હાલ, કમલી... તારો પોગરામ કરીએ.' 

“બાપા... મારો આરંગેલ કરવો છે ?' છોકરી ચમકી 
અને થનગની ઊઠી. 

“હા હા ઈ જ...' એ બોલ્યો. 

ને કમલી ઝપાટામાં તૈયાર થઈ ગઈ. પેટીમાંથી કાઢીને 
નવું ફરાક પહેર્યું, વાળનાં ઝીંથરકાં સમાં કર્યા. ચહેરો ય ધોઈ 
નાખ્યો -પાણીની છાલકથી. 

“બરાબર આમ જ કરીશ ને ? લોકોને ગમી જાય 
એવું ?' એણે છેલ્લી ચોકસાઈ કરી નાંખી. 

એક કામ પતાવીને પાછી ફરતી જમની ચોકમાં આવી 
ત્યારે કમલી સડકની એક કોર નાચી રહી હતી. આસપાસ 
ખારસું ટોળું હતું લોકોનું. રવિવાર ખરો ને ? 

અને એનો ધણી ખમીસની ખોઈ કરીને આઠ આના, 
પાવલી, રૂપિયો ઊઘરાવી રહ્યો હતો. 

સાવ અજાણ કમલી એવી રીતે નૃત્ય કરી રહી હતી 
જાણે મંચ પર ના નાચતી હોય ! 

એને મને તો આ જ આરંગેત્રલ હતું એનું ! 


કવિતા લખવાનું કામ 
(આ કવિતા લખવાનું કામ સારું : 
એમાં સમયનું ભાન રહેતું નથી 
ને દરમિયાન કોઈ કામ કરવાનું કહેતું નથી ! 


વારુ...) 


- પછી એક કમલ ઊઘડે છે 

દલદલમાં રક્તરંગ લઈને 

સૂર્યના પ્રકાશને ઝીલતું ઝીલતું ખીલતું ખીલતું 
એ સ્વર્ય સૂર્ય થઈ જાય છે ! 

સૂર્યકમલ - કે કમલસૂર્ય - પર પછી 


એક અંધારો ભમરો 


- ગુનગુનનો જ બનેલો નર્યો - 
ઊડતો ઊડતો. આવીને બેસે છે 


ગર્ભમાં પ્રવેશે છે 


ને બિડાય છે કમલ 
- હોઠ જેવું દલ દલ 


ભીતર મૌનમાં ઊઘડવા. - 


જયન્ત પાઠક 


સષ્ટેમ્બર 


શાસ્ત્રીય સંગીત ઃ મારી નજરે 








નિર્મિશ ઠાકર 


૮ ૧ વિદિધગાનરૌલીઓ અને તમે 


શાસ્ત્રીય સગીતમાં સૌથી વધુ મહત્ત્વ તમારુ છે !જો 
તમે જ નહીં હોવ, તો ફક્ત મારો આધારે શાસ્તીય સગીત ટકે 
એમ નથી ભક્તો છે માટે જ ભગવાનનુ મહત્ત્ત છે, એમ કહુ 
છું! 

તમે આગવી ગાનશૈલી દિકસાવી શકો, એટલા ખાતર 
પણ તમારે પ્રચલનમ! છે તેતમામ ગાનડૈલીઓ અગે જાણવુ 
જોઈએ. 

હાલ જે રાગસગીત અસ્તિત્વમાં છે તે પદગાન અને 
જાતિગાનમાંથી તિકસેલુ છે પદગાન અતે. જાતિગાન 
વૈદકાળમાં વિકસેલાં એટલે એનાં મૂળ સામગાનમા, એમ 
આપણે છેક સામવેદ સુધી પહોચી જઈએ છીએ. 
ભરતનાટયશાસ્ત રચાયું તા સુધી જાતિગાનર્નું જ મહત્ત્વ હતુ. 

જાતિગાન અગાઉ લખીચૂક્યો છુકેનહીં, તેયાદનથી 
પણ તમેસુયોગ્યરીતેગૂચવાઈ શકો અને શગીત અઘરોવિષય 
છૈ એમતમનેસતત લાગ્યાકરે,એટલા ખાતરજણાવુકેમર્હાષિ 
વાલ્મીકિના કાળમા સામગાનથી આગળ વધી જાતિગાન 
અસ્તિત્વમાઆવેલુજેમાર્ગીસગીતતરીકેપણ ઓળખાતુ. તમે 
અનેકવાર ભૂલા પડયા હશો, એટલે ખબર જ હશે કે માર્ગ 
એટલે રસ્તો 'આધ્યાત્મમાતોએક જશ્વેષ્ઠમાર્ગગણાય છે,જે 
મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરાવે !જાતિગાન પણ મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે કરાતુ 
માર્ગીસગીતહતું,પણ એકાળમાવેમારાજેવાઓની બહુમતિ 
હતી એટલે ભાગ્વે જ કોઇને મૌક્ષપ્રાપ્તિ થતી. કદાચ મારા 
જેવાઓએ વિચાર્યુહશે કેમોક્ષમાં કાંઈમજા નથી,માટેચાલો 
જુદામાર્ગેશક્તિ વેડફીએ !જો કે શાસ્ત્રમા આવુ લખ્યુ નથી, 
પણઆત્તોમારોત્ર્કછે ગમેત્તેગસ્બડ હોય,પણ એટલુ નક્કી 
કે જેમને મોક્ષમા રસ નહોતો, એમના માટે સગીતનો બીજો 
પ્રકારઅસ્તિત્વમા આવ્યો, જેને દેશી સગીત ડહે છે 

જો કે આપણે હાલ “જાતિગાન'ને જ વળગી રહીએ. 
ઇઈસ.પૂર્વે ૫૦૦ની આસપાસ જાતિગાન વિશેષ ગવાતુ. 

મને તો નથી આવડતું પણ જો તમને સાચુ સસ્કૃત 
આવડતુ હોય તો આ શ્લોકમાંથી અર્થ કાઢો (બાકી હુ બેઠો 
છ) 

પાઠ્યગેય ચ મધુર પ્રમાણૈસ્તિભિરન્વિતમ્‌। 

જોતિભિ સપ્તભિર્યુક્તમ્‌ તત્રીલય સમન્વિતમ્‌ | 


૨૦૦૮ ૨૪ 


પઠન અને ગાયન ત્રણ પ્રમાણયુક્ત છે અને જાતિગાન 
વીણાના સ્વર રમું, સાત જાતિ ધરાવે છે -એતુ કાઈક અર્થમાં 
પકડાયું ? તમે જો મારા જેવા હોવ, તો હાલ એટલુ ગોખી લો 
ઊખવાથી જ યાદ રહેશે ) કૈ જાતિગાનમાં મુખ્ય સાત જાતિ 
હોય છે (ગૌણ મા આપણે પડવું નથી) તે આ પ્રમાણે 
૧૫ાડજી ૨ આર્ષભી ૩.ગાધારી જમધ્યમાં પપચમી ૬ ધેતતી 
૪ નિષાઈી (આ ન ગોખતા, નહીં તો પોતાની જાતિ ભૂલી 
જવાશે 0 જાતિગાનમા તત્રી (વીણા), વિપચી, કિન્નરી જેતાં 
તંતુતાદયો વગાડાતા. વળી વેણુ, શખ, તુણત જેવા સૃપિસ વાદો 
અને મૃદગ ડિડિભ, દુદભી, ભેરી, તુર્ય ઈત્યાદિ અનવદ્ધ વાદ્યો 
પણ વાગતા કદાચ ગાયકના બિનજરૂરી ગર્વને તોડી એના 
અવાજને દબાવવા કાંસ્ય (કાસા) આધારિ (મંજીરા) ઝર્ઝર 
(ઝાંઝર) વગેરે ઘન વાઘી પણ ત્યારે અસ્તિત્વમા આજા હશે, 
એવો મારો તર્ક છે મારો નપ્ર મત એવો પણ છે કે જ્ઞાન પૂરતું 
ઠીક છે પણ બધી ગાનરૈલીઓમા તમે પ્રદાન ન કરો, એ 
તમારા હિતમાં છે દાખલા તરીકે, પુરાતનકાળમા 
છાલિક્વગાન પણ થતુ અને ત્યારે સાથે હલ્લીસક નૃત્ય દ્વારા 
શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ થતી. “હલ્લીસક' નૃત્ય તમે નહીં કરી શકો, 
કારણ કે એમા એક પુરુષ, અનેક સ્ત્રીઓ સાથે જે રીતે નૃત્ય 
કરતો, એની મુદ્રાઓ હુ નહીં બતાવી શર્ડું (એમ કરુ તો મારે 
ગૃહકંકાસ થાય 9 વળી એ કાળમાં વાથોના ઊર્ધ્વગામી અને 
અધોગામી એમ બે પ્રકારે ઉપયોગ થતા. શંખની જ વાત્‌ 
લો !કૃષ્ણનો પચજન્ય અર્જુનનો દેવદત્ત, ભીમનો પૌન્ડ્ર 
નકુલનો સુઘોષ અને યુધિષ્ઠિરનો અનતવિજય, આ બધા 
શખી ! એમનો ઉપયોગ શતુઓના ગાતો શિથિલ કરતા 
ભશઅધોગામીપ્રકારે ) પણ થતો. તમે “હલ્લીસક' નૃત્ય કરતા 
હોવ ને હુ મારો વ્ગ્યજન્ય' શંખ વગાર્ડું તો તમારા ગાત્રો 
શિથિલ નહીં ઘઈ જાય ? મને ઊ્વગાપી પ્રકાર આવડતો 
નથી, એય તમે જાણો છો ! 

જાતિના પાછા ત્રણ પ્રકાર ગુરૂપ્રાય, લઘુપ્રાય અને 
ગુરુલઘુપ્રાય. વૃત્તમાંથી જાતિ બની, એટલે 'જાતયો 
વૃતર્સભવા ' એમ ભરતનાટ્યશાસ્ત્રમા કહેવાયુ છે તમે એ 
માટે૩રમો અધ્યાય શોધીને વાચવાના છો ? ના. તમારે બધું 
રેડીમેઈડ જોઈએ, સદર્ભગ્રથો સુધી તમારે જવુ નથી !નેમારા 


બ્ટ્શ 


તર્કો પર તમને વિશ્વાસ કરતાં શંકા વધારે રહે છે. આ જે 
રસપ્રદ વતસ્થા રચાઈ છે, એમાં જ આગળ વધો, બીજો કોઈ 
તિકલ્પ નથી ! 
ચાલો, ગઈ ગુજરી ભૂલી જાવ !આપણે હાલ જેગાન- 
શૈલીઓ અસ્તિત્વમાં છે, એની વાત કરીએ. 
ધ્રુપદઃ મારી જેમહાલ આ ગાનશૈલીની ડિમાન્ડ ઓછી 
છે,પણ છેખરી !“્ુવ' શબ્દ જ કેટલો દૈદિપ્યમાન છે, કેટલો 
અટલ છે - એની અનુભૂતિ કરવા તમે રાત્રે પશ્ચિમ દિશામાં 
જોજો, સૉરી ત્યાં એઅનુભૂતિ નહીં થાય, કારણ કેધ્રુવનો તારો 
તોકદાચ ઉત્તરમાં હોય છે !એની વે, આપણે હવેધુપદપરજ 
આવી જઈએ.ધ્રુપદ એટલે ધુતપદ. હતિ સુન્દરમેતોએનેમાટે 
કેટલી સાધના કરેલી, યાદ કરો ) આમ તો.આ મર્દના શૈલી 
ગણાય છે,પણ સ્ત્રીઓએમાંવધુસારીરીતેગાઈશકેએમમને 
લાગે છે.કારણ કેતેઓ મદની સમકક્ષ નથી,પણ ચડિયાતી છે. 
ધ્રુપદમાંથી જ ખયાલ ગાયકી જન્મી છે, એમ કહું તો. એને 
ખયાલીપુલાવ નમાનતા, આ તો હકીકત છે ! 
બુર્લદી, તાકાત, જોમ, સાધના એટલે ધ્રુપદ ગાયકી. 
એમાં આરંભે “ઓમ અનંત હરિ' શબ્દો સાથે આલાપ થતો, 
પણ હવે 'તોમ તનનન' જેવા ઉચ્ચાર કરાય છે. એની સાથે 
મૃદંગ જેવા મર્દાના વાદની સંગત વધુ યોગ્ય મનાય છે. 
રથાયી, અંતરા, સંચારી અને આભોગ -એ એનાં ચાર અંગો 
છે, બે પંક્તિનું એક, એવાં ચાર પદની ભક્તિરસ કે શુંગારરસ 
લઈ આવતી કૃતિઓ. એ શૈલીમાં ગવાય છે. જેને ટકાવવામાં 
વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો મોટો ફાળો છે, એવી આ શૈલીના 
પુરસ્કર્તાઓ મુખ્યત્વે હિંદુધર્મી અને શૈવ-વેષ્ણવમાર્ગીઓ 
હતા, પણ બાદશાહ અકબર અને તાનસેનને યાદ કર્યા વિના 
તમે ધ્રુપદ ગાયકીને ન્યાય ન આપી શકો. અકબરના 
શાસનકાળમાં આ ગાયકી સોળે કળાએ. ખિલેલી ! 
એક દંતકથા પ્રમાણે તાનસેનનું મૂળ નામ રામતનુ હતું, 
ને તેઓ વારાણસીમાં જન્મેલા. એમના પિતા ગાયક-કથાકાર 
હતા, જેમનું નામ મકરંદ પાંડે હતું. તાનસેન ગ્વાલિયરના હતા, 
એમ પણ કહેવાય છે. “આ સાચો ઈત્તિહાસ છે' એમ કોઈ કહે 
તો ખડખડાટ હસવું આવે છે ને ? 
તમને તથ્યો કરતાં દંતકથાઓમાં વધુ રસ છે, એટલે 
તાનસેન અંગેની વધુ એક દંતકથા સાંભળો, ગંભીર ભાવે ! 
તાનસેન ધ્રુપદ શૈલીના ઉત્તમ ગાયક છે, એવી 
અકબરનેખબર પડી ગયેલી, એટલે એમણે એમના દરબારના 
નવરત્નો્માં એમને સ્થાન આપેલું. પણ એક દિવસ ઝવેરીની 
અદાથી અકબરે તાનસેનને પૂછેલું કે હું નહીં'હોઉ, ત્યારે 


હ્ટ્શ 


તમારી કદર કોણ કરશે ? તાનસેન અકબરને તો રાજ્ય 
છોડાવી શકે તેમ નહોતા, એટલે સમસમીને પોતે રાજ્ય છોડી 
ગયેલા. ત્યારપછી રાજારામ વાઘેલાને ત્યાં વસી એમણે 
ધ્રુપદની ઉત્કૃષ્ટ રચનાઓ કરેલી. અકબરે તાનસેનને પાછા 
બોલાવ્યા ત્યારે તાનસેને એમને એક હાથથી સલામ કરેલી. 
આથી અકબરે એમને હાથીના પગ તળે કચડી નાંખવાની 
સજા ફરમાવેલી. કહેવાય છે કે ધસી આવતા હાથીને તાનસેને 
ધ્રુપદની એક એવી દિવ્ય રચના સંભળાવી કે હાથીએ પગ 
તળે કચડવાને બદલે એમને સૂંઢથી ઊંચકી પીઠ પર બેસાડી 
લીધેલા. આમ હાથી અકબરથીવે મોટો ઝવેરી સિધ્ધ થવેલો. 
છતાં “આઈને અકબરી'માં એનો ઉલ્લેખ નથી, ક્યાંથી હોય ? 
જો તમે સાહિત્યનો ઈતિહાસ લખો, તો એમાં એટલું લખજો 
કે નિર્મિશ ઠાકરનું નામ સાહિત્યના કોઈ ઈતિહાસમાં દેખાણું 
નથી ભારે રસપૂર્વક તમે આટલું બધું વાંચે ગયા, પણ એ 
વિચાર્યું કે નક્કર કહી શકાય એવી કેટલી બાબતો તમે 
પામ્યાં ? બસ એટલું જ કે તાનસેન ઉત્તમ ધ્રુપદ ગાયક 
હંતો ? મને લાગે છે મારી વિશ્રુંખલ (અને વિચિત્ર) શૈલીના 
તમે બંધાણી થઈ ચૂક્યા છો ! 

“તો ઘ્રુપદ શૈલી નિમિત્તે તાનસેન વિશે આગળ લખવું 
પડશે. જેને સુરત શહેર સાથે કાંઈ લેવાદેવા નહોતી એ 
સુરતસેન તાનસેનનો જયેષ્ઠ પુત્ર હતો. ધ્રુપદ ગાયકી અને 
સિતારવાદનમાં એનું અલગ ઘરનું ગણાય છે. પિતાના 
મૃત્યુટાણે ગાયેલી જેની તોડી આજે 'બિલાસખાની તોડી'ના 
નામથી અતિગ્રસિદ્ધ છે, તે બિલાસખાન તાનસેનનો નાનો પુત્ર 
હતો. આમ તો. હું શાસ્ત્રીય સંગીતની દરેક ચીજ્યી 
એકસરખો પ્રભાવિત થાઉં છું, પણ કોઈ મારું ધ્યાન દોરે કે 
હાલ તમે બિલાસખાની તોડી સાંભળી રહ્યા છો, તો હું માચ 
ગજા બહાર જઈને અતિ પ્રભાવિત થઈ જાઉં છું અને મારું 
ધ્યાન દોરનારને “થેન્ક યુ' કહું છું. (બરેખર તો એવું 
બિલાસખાનને કહેવું જોઈએ. ! મિશ્રીસિંહ તાનસેનના જમાઈ 
હતા, જેમણે દહેજની જરાયે આશા રાખ્યા વિના તાનસેનની 
પરંપરાને આગળ વધારતાં ધ્રુપદમાં ખંડહાર અને ડાગુર 
બાનીનેયશવંત બનાવેલી. 

ખંડહાર અને ડાગુર બાની ? એ વળી શું ? બાની 
એટલે વાણી, મિત્ર !“અનૂપસંગીતરત્નાકર'માં એની ચચરિપે 
લખાયું છે કે... 

.-એક મિનિટ ઊભા રહો ! (એવું એ પુસ્તકમાં નથી 
લખાયું, આ તો હું તમને કહું છું ! પહેલાં તમે ત્રણ પુસ્તકોનાં 
નામ નોંધી લો, ભલે ના ખરીદો, પણ કોઈને પ્રભાવિત કરવા .. 


સપ્ટેમ્બર રહ * 


કાપ્ર લાગશે લખો. ૧ સગીતરત્તાકર, 
૨ અનૃપસગીતરત્નાકર અને ૩ 17ત્તાઇલડતાં [11510137 01 
પડત ત્રીજુ પુસ્તક જો ઈગ્લિશમાં ના ફાવે તો એનુ 
ગુજરાતી. કરીને વારજો જો ખરીદો વો 5 એ ત્રણેય 
પુસ્તકમાં દ્રુપદ વિશે ઘણી જાણકારી અપાઈ છે અને બાકીની 
હુંપણ આપીશ. 

હતે ખડહાર, ને ડાગુર-તાળી વાત ૫૨ આવીએ. ? 
અનૃપસગીતરત્તાકર અનુરાર ધ્રુપદની ચાર વાણીઓ (૧) 
ખડહાર (સેનાપતિ સમી, જેના સ્વરોમા “ખડખડ' જેવો ધ્વનિ 
અનુભવાય છે 9 (ર) ડાગુર (ત્રી સમી) (૩) નૌહાર (સેવક 
સમી) અને (૪) ગૌડીય (રાજા સમી) હોય છે 

એક ગુજરાતી તરીકે જો તમે ૧0તાઇલકઢા 
11151045 છ [પાત માં દષ્ટિ નાખશો તો અનેક સારી 
માહિતીઓ ખોટી રીતે સમજાતા, ચક્કર ચડી જશે, માટે એવા 
અનુવાદકની મદદ લેજો, જેને બંને ભાપા આવડતી હોય !એ 
પુસ્તકમાં તમને ગાયનર્પર્ધામા દિગ્ગજ ધ્રુપદ ગાયક 
ગૌપાલનાયક અમીર ખુશરે સામે કેવી રીતે હારી ગયેલા, એનું 
રસપ્રદ વર્ણન મળશે. ઈ સ. ૧૩૧૦ના ગાળામાં ગોપાલનાવયક 
કદંબ નામના એ. કર્ણાટકી સગીતના પંડેત, ધુપદના પણ 
ઉસ્તાદ હતા. 

જો કે એવુ મનાય છે કે ધ્રુપદની મર્દાન! શૈલીમા 
માધુર્યના.બદલે.લયની રમતો અને બુલદીના ઓવર ડૉઝથી 
નીરસતા ઊભી થતી હતી, ત્યારે જ મનને વધુ પ્રસન્ન કરતી 
અને સ્વ્રમાધુર્યથી ભરેલી, કાઈક નાજુક કહી શકાય એવી 
ખયાલ ગાયકી વધુ લોકપ્રિય બનવા લાગી અને પખવાજની 
જગાએ તબલા ગોઠવાઈ ગવા, આહિસ્તા આહિસ્તા ! 

ખયાલ મારો તર્ક એમ ડહે છે (જે તમને કુતર્ક પણ 
લાગી શકૈ ) કૈ શાયર ગાહિબને કાયમીપણે સ્વર્ગ અપાવતૃ. 
મોક્ષદાયક માર્ગીસગીત માફક નહીં આવ્યુ હોય, એટલે દેશી 
સગીતમાવે ધ્રુપદને બદલે ખવાલને પસદ કરતા એમણે આ 
શે'ર લખ્યો હશે. 

હમકો માલૂમ હે જન્નત કી હકીક્ત લેકિન, 

દવ કોખુશ રખને ડો માલિબયે ખયાલ અચ્છા હે ! 

આમગાલિબને દિલ ખુશ કરનારી ખયાલ ગાયકી વધુ 
ગમતી હશે, એમ મને તો લાગે છે, તમને શુલાગે છે ?જો કે 
ત્તપને કાંઈક લાગી શકે એ સ્તરેપહોચાડવા, મારે ખયાલ 
ગાનશૈલી વિષે લખવુ પડશે, એ તો હુ ભૂલી ગયો ! 

ખેર, ખયાલ તિશે પછી લખીશ, પણ હાલ મારે 
મૈત્રીતિવેચન વિશે લખવું પડે એવી આવશ્યકતા ઊભી થઈ 


"બર ૨૦૦૮ ૭૩ 


છે તમે તો મારી તિશૃખલ શૈલીના બધાણી થઈ ગયા છો, 
એટલે એવુ બનવુ તમને સહજ પણ લાગરો. ઘણીવાર 
શાયરોનેય આવા અનુભ4 થાય છે “હુ તમને શોધવા નીકળ્યો 
અને ઈશ્વર સુધીપહોંઓ'*વાળો શે ર તો તમે વાઓ હશે. એ 
જરીતે હુખયાલને બદલે અચાનક મૈત્રીવિવેચનના મૂળ સુધી 
પહોંચી ગયો હોઉ, એવુ બન્યુ છે ! 

ભલે ખયાલ શૈલી વધુ આકર્ષક અને માધુર્ષસભર 
ગણાતી હોવ, પણ તાનસેન સાથેની મિત્રતાને કારણે ભક્ત કવિ 
સૂરદાસે ભગવાનના ગુણ ગાવાને બદલે તાનસેનના ગુણ ગાતા 
આવો દુહો રરેલો. 

વિધના યહ જિય જાની કે શેષ હિ દિવે ન કાન, 

ધરા મેરુ સબ ડોલતે તાનસેન કી તાન. 

અર્થાત્‌. તિશ્રતિધાતાએ શેષનાગને એટલેજ કાન ન 
આપ્યા, જો આપ્યા હોત તો તાનસેનની તાન સાભળી તે ડેલણ 
લાગ્યો હોત અને પૃથ્વી તથા મેરુ પણ ડગમગવા લાગ્યાં 
હોત જો આવુ જ મૈત્રીતિવેચન કરવુ હોય, તો તાનરોન 
સામે જીતી જનાર બૈજુ બાવરા વિષે શું લખવુ પડે એ તમે 
શિચારે! 

ચાલો, તાનસેન ના ગ્રહી,પણ એના ૧શજો સદારગ 
અને અદારગને યાદ કર્યા તિના ખયાલ ગાયકીની વાત્‌ ન થઈ 
શકે એમ કરો, હવે તમે દાત કચકચાવીને દંતકથાઓ 
સાભળતા તેયાર થઈ જાઓ ! 

કહેવાય છે કૈ (આવી શરૂઆત સાથે ઇતકથા રજૂ 
કંરવાનોરિવાજછે) તાનસેનતા જમાઈ નોબતખાનના વેશમાં 
૨૦૦૩ર્ષપપછી નિયામતખાનનુનામજડે છે,જેઓ શદારંગ' 
કહેવાતા સાથે મહોબતખાનનું નામ પણ મુકાય છે, જેઓ 
“અદારગ પણ કહેવાતા.સદારગનાપુત્રનુનામ અદારગ હતુ, 
એમપણકેટવાકમાને છે કામની વાત એટલી જકે ૧૭૧૯ના 
ગાળામૉથ6 ગયેલમુગલ બાદશાહ મુહમ્મદશાહના દરબાશે 
ગાયકો સદારંગ અને અદારગે ખયોલની અનેક વોદગાર 
રચનાઓ કરેલી.ખયાલ ગાયકીનો આરભ પદરમી સદીમા 
જૌનપુરના સુલતાનહુરીન શર્કીએ કરેલો, એમ પણ કેટલાક 
અભ્યાસીઓમાનેછે,વળી કેટલાક એમપણ॥ાનેછેકે અમીર 
ખુશરો જ ખયાલ ગાયકીના જનક હતા. અમીર ખુશરો તો 
સગીતનાએવાઅમીરહતાકેકૈકયશોદ્યયીરિથિઓએમના 
ચોપડે ચઢાવી દેવાઈ છે (એમણેમૃદગનુતિભાજન કરી તબલા 
સર્જેલા, એમપણ કહેવાય છે ! “કહેવાય છે કે .'પછી આવતી 
કોઈપણ બાબત વિશેકશુકહેવાયનહીં, એસાચીયે હોય અને 
ખોટીયેહોય્‌ ! 


હ્ટ્શ 


કહેવાય છે કે... મુહમ્મદશાહ રંગીલાએ પોતાના 
જનાનખાનાની ઢગલાબંધ બેગમોને સંગીત શીખવવા 
સદારંગને હુકમ કરેલો. “ઓમ અનંત હરિ'થી આરંભ પામી 
“તોમ તોમ'માં સરી જતા ધ્રુપદને બદલે, સદારંગે સ્થાયી, 
અંતરા, સંચારી અને આભોગમાંથી સંચારી અને આભોગનો 
ભાર ઓછો. કરી, હળવાશ ઊભી કરતી કાંઈક ઓછી કઠ્નિ 
પણ વધુ માધુર્ય ધરાવતી ખયાલ શૈલી શોધી, સુંદરીઓને 
સંગીત પ્રત્યે આકર્ષિત કરેલી. પહેલી વાર આ પ્રકારનો 
“અયાલ' (વિચાર) સદારંગને આવેલો, એટલે આ શૈલી 
“યાલ' તરીકે ઓળખાઈ. ગમે તેમ, પણ એટલું નક્કી કે આ 
શૈલી બહારથી ઈમ્પોર્ટ નથી થઈ, પણ એનાં મૂળ વૈદિક 
પરંપરામાં જ છે. 
ફક્ત અંડરવર્લ્ડમાં જ છોટા-બડા શકીલ કે છોટા- 
બડા રાજન હોય છે, એવું નથી. ખયાલમાં પણ છોટા અને 
બડા હોય છે. (ફિલ્મ બડે મિયાં છોટે મિયાં પણ મને ગમેલી ! 
સ્વાભાવિક છે કે બડે મિયાં પછી છોટે મિયાં આવે, એમ બડા 
ખયાલ ગવાયા પછી છોટા ખયાલ ગાવામાં આવે છે. “આ 
નાનો આ મોટો એવો “ખ્યાલ' જગતનો ખોટો' એવું ખ્યાલ 
ગાયકી માટે કહી ન શકાય. બડા ખયાલમાં મોટું મન રાખી 
વિલંબિત, મધ્ય અને હુત - એમ ત્રણે લયમાં ગવાય છે, જ્યારે 
છોટા ખયાલમાં થોડી કંજૂસી સાથે મધ્ય અને હત - એમ બે 
લય જપીરસાય છે, (વિલંબિત કે લિયે ખેદ હૈ ! જો કે બડા 
ખયાલ માટે ઓછી એટલે કે બાર માત્રાના તાલ “એકતાલ' 
વપરાય છે, ને છોટા ખયાલને વધુ એટલે કે સોળ માત્રાના 
ત્રિતાલમાં રજૂકરાય છે. 
બડા ખયાલમાં સ્થાયીની બે પંકિતઓ મુખડાથી 
આરંભાય છે અને અંતરામાં વિશિષ્ટ સ્વરાલંકારો અને તાનો. 
સાથે રાગને વધુ ગહનતાથી મોટા ફલક પર લઈ જવાય છે. 
તાનની બારીકીઓથી સમજાય છેકે ગાયક (અથવા વાદક) 
કેટલા પાણીમાં છે ! આમ તો રાગનું વિશિષ્ટ સૌદર્ય 
અભિવ્ક્ત કરવા તાન મરાય છે પણ એમ કરવામાં નિષ્ફળ 
જતી તાનોમાં મને વિશેષ રસ છે, યુ સી !એવી ડર્ણકટુ તાનો 
અને એના જન્મદાતાઓ પર શ્રી મધુસૂદન ઢાંકીએ એમના 
પુસ્તક સપ્તકમાં જે રીતે દાઝ કાઢી છે, એના અંશો હોંશે હોંશે 
અહીં ન મૂકું, એ કેમ બને ? લ્યો, આચમન કરો... 
“હવે હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં ધક્કાતાન, જડબાતાન તેમ 
જ હરત તાનોની અતિશયતા અને વેગથી ઊપજતા થાક તિશે 
જોઈએ. પતિયાલા ઘરાનાના ગાયકો ઉ. આશિકઅલીખૉના 
સમયથી પરાકાષ્ઠાએ પહોંચાડેલી સોપારીની ઝીણી કાતરી 


લ્ટ્ણ 


જેવી અતિદ્ઠુત તાનોની પાછળ પડી ગયા છે. તાનોની બે 
અપ્રસન્નકર બાજુઓ છેઃ એક તો આજે બોલથી જુદી પાડી, 
છેલ્લે વિવિધ પ્રકારની તાનો ફટાફટ ગાવાની પ્રથા, જેનાથી 
ગાનનો પ્રવાહ વહેવાને બદલે દોડતો, ઊડતો, ગાયબ થઈ 
જતો લાગે છે; બીજું ઝડપી તાનોમાં થતો અપસ્વરોનો, 
કુસ્વરોનો સહસા પ્રવેશ અને ઘણી વાર શ્રુતિનો થતો ભંગ. 
આનાથી તાનો ભીસાઈ જતી, સંગીતતત્ત્વને રહેંસી નાંખતી 
દેખાય છે. કેટલાક ગાયકોની શ્રુતિવિહીન ઝડપી તાનો કાં તો 
સામસામી આવી ગયેલા, ઘૂરકી રહેલા, અને વિખોડિયાં ભરી 
લેતા રાની બિલાડાઓની ચિચિયારી સરખી, યા તો દાંત 
કચકચાવતી ખોપરીના ખોખરા અતે પૈશાચિક અટ્ટહાસ્ય 
જેવી ભાસે છે.” 

ખયાલ ગાનશૈલીમાં શું શું હોય છે / હોવું જોઈએ - એ. 
વિશે અગાઉ યથાશક્તિ મેં લખ્યું જ છે, પણ શું ન હોવું 
જોઈએ, એ જણાવવાનીવે મારી ફરજ છે. એટલે એ. શુભ 
હેતુએ શ્રી મધુસૂદન ઢાંકીના પુસ્તક “સપ્તક'માંથી વધુ એક 
અંશ અહીં મૂકી, હું ધન્ય બનું છું... 

“અહીં પ્રશ્ન એ પણ ઊભો થાય છે કે જ્યારે વાદક 
સ્વતંત્ર વાદન કરે છે, ત્યારે એની એબોને કોણ છાવરે છે ? 
પિંજારાના તાકના ધન્‌ ધન્‌ ધ્રુબાંગ ધ્રુબાંગની જેમ કરાંજ્તી 
તેમ જ દંડ પર બાંધેલા પડદાઓ પર જોડ-ઝાલા અને સમ 
દેતે સમવે જોરથી અથડાઈ, ચૂડેલના અફળાતા ચૂડલાઓ 
સમા કર્કશ ધ્વનિઓ કરતી સિતારો, ઉપલા સ્વરોમાં બેસૂરી 
બની બેં-બેં પૅ-પેંકરતી વાંસળીઓ અને શરણાઈઓ, ઊતરી 
જૃતા તારોને કારણે ઘાસતેલના ડબાની જેમ ભન્‌-ભન્‌ બોલતી 
બોદી સરોદો, ખોટાં સ્થાનોએ લાગી જતી આંગળીઓને 
કારણે ફાટેલ વાંસ જેવી બકારીઓ કરતી રુદ્ર અને વિચિત્ર 
વીણાઓ, વુતગતિની તાનોને સફાઈબંધ અને સુસ્પષ્ટ સ્વરો 
સાથે પ્રગટ કરવામાં અસમર્થ અને એથી દૂધ વગર કણસતાં 
ગલૂડિયાં-ક્રકુરિયાં જેવા અવાજો કરતી સારંગીઓ, રૂક્ષ બની 
જતી કામઠીઓને કારણે વીજળીના થાંભલા સાથે ઘસાતાં 
ભેંસનાં શિંગડાં જેવો અવાજ કરતા બેલાઓ-વાયોલિનના 
વાઘ-દોષોને કોણ છુપાવે છે ભલા !સિવાય દયાળુ શ્રોતાવર્ગ 
દ્વારા મનોમન દેવાતી ક્ષમા !' 

આ તો શું કે ગાયનની સરખામણીએ વાદન અંગે 
ઓછું ન લખાઈ જાય, એટલે ઉપરોક્ત અંશ વડે થોડું 
સમત્તોલન સાધ્યું, ઓકે ? 


હમશ) 


૪ 
નો 


સપ્ટેમ્બર: ” 





રાગ કૈદાર 





જેમ સવારના પખીઓ પૂર્વ તરફ ઊડતાં જોળ મળે 
તેમ સાજેતેના માળા તરફ જતો જોવા મળે. સંધ્યાના રગો પણ 
આકાશમા અદ્ભૂત હોય છે સવારના જે તડકો સફેદ પૂણી 
જેવો હોય છે તે જ તડકો બપોર થતાં થતામા તો સોના જેવો 
પીળો થઈ જાપ છે ફોટોગ્રાફી કરતા ક્લાકારેને સતારના જે 
કામ કરવાની મજા આવે તેવી બપોરના નથી આવતી, પ્રકાશની 
જે મજા સવારના છે તેવી બપોર પછી નથી તે છતા બપોરની 
મજા જ તળી જૂદી છે જેસલમેર જેવા સ્થળે હોઈએ અને 
તેના કિલ્લાને બપોર પછી જોવાની જે મજા છે તે અદ્દભુત છે 
સત્યજિત રાયે અમસ્તા જ કંઈ એને સોનાર કેલ્લા ની ઉપમા 
નથીં આપી. અને પછી તડકો ઢળતા ઢળતાંમા તો આકાશમાં 
રગોનો નઝારો અલગ જ જોવા મળે છે સવારના જેમ 
સૂર્યોદય સષવે સૂરજદાદાને નાહી ધોઈને તાજામાજા થયેલા 
જોઈએ. છીએ તેમ સાંજે તેને કંઈક થાકેલા ડૂબતા જોઈએ 
છીએ. સપુદ્ર કિનારે સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત જોવાનો લહાતો 
અનેરો છે વાન ગોગના સૂર્યના ચિત્રો એના સૌદર્યને કારણે જ 
તેશ્વપ્રસિદ્ધ થયા છે 
આજે તો હતે આવાં બધા દશ્યો અર્થકરણ નીચે 
દબાઈ ગયા છે સૂર્યોદય કે સૂર્યાસ્તના ચિત્રો વેચાતાં લઈને 
ઘરતી દીવાલો ઉપર લટકાવવાના- અને એને જ જોઈને ર્સતોપ. 
માનવાનો. કે પછી રજાઓના દિવસોમાં ક્યાંય હીલ સ્ટેશન 
ફરવા ગયા હોઈએ ત્યાં આવા કોઈ સનસેટ કે સનરાઈઝ 
પોઈન્ટ ઉપર જઈને સતોષ માનવાનો બાકીના દિવસો તો 
ઘડિયાળમાં કાંડે બાધૈલા હોય છે તેમા પણ મહાનગરોના 
રહેવાસીઓને તો વળી ફુરસદ જ ક્યા મળે છે ! 
પણ. સધ્યાની। આહૂલાદકત, કઈક ઔર. જ છે 
પ્રેમીઓને માટે પણ સંધ્યા ટાણુ ઉત્તમ છે અને કવિતા કરવા 
માટૈ પણ સધ્યા ટાણુ ઉત્તમ છે ચિત્રકારો અને ફોટોગ્રાફરોને 
પણ આ સમય આકર્ષે અને એ એટલો બધો રોમેન્ટીક સમય 
છે કે આ સમયનો. કોઈ વાદગા્‌ર પ્રસંગ, કોઈના જીવનમા ન્‌. 
આવ હોય તેવું બને જ નહીં આપણા ધર્મમા પણ સાય 
ટાણાનો મહિમાં વર્ણવાયો છે સાય પૂજા અને આરતી એ 
આપણા ધર્મનો એક મહત્ત્તનો ભાગ ગણાયો છે આમ સૂર્યની 
સાથે સંકળાયેલા બન્ને સમયો જીવનમાં અનેરુ મહત્ત્વ ધરાવે 
છે ભલે આપણે એના તિશે એટલા સભાન ન હોઈએ. 
રાગ કેદાર સાર્ય ટાણે ગાવા-વગાડવાનો રાગ છે 
પે સમયે કેદારની પ્રસ્તુતિ સંધ્યાને ઓર નિખારી આપે 


૧૨૦૦૮ ૩૮ 


અભિજિત વામ 


છં આમ તો આ રાગને રજૂ કરવાનો ખરો સમય રાત્રીનો 
બીજો પ્રહર છે તે છતાં તેની પ્રસ્‍તૃતિ ઘણા કલાકારો સધ્યા 
સમવે કરે છે આપણાં કેટલાંય ભક્તિપદો રાગ કેદારમાં 
રવરબદ્ધ થવેલા છે હમકો મનકી શક્તિ દેના મત વિજ્ય 
કરે દૂસરોં કી જય રો પહવે ખુદ કો જય કરે એ ફિલ્મ 
ગુડ્ડી નુ પ્રાર્થના ગીત ઘણાને યાદ આવશે અને નરસિંહ 
મહેતા એમની સાયપ્રાર્થના રાગ કેદારમાં કરતા હતા, અને એ 
પ્રર્થના જોડે સકળાવેલી કથા જ કેટલી ભાવમય છે ! 
આપણે આ રાગની મજા જોવા એ કથાથી જ શરૂ 
કરીએ. 
નરસિંહ મહેતા જુનાગઢમાં રહેતા હતા, એમનું તો 
જીવન જ દંતકથા જેવું છે એમના જીવનની અનેક વાતો 
ભક્તિ અને સમર્પણના ઉદાહરણો માટે થાય છે આ નરસેંહ 
મહેતા એક નાગર ગૃહસ્થ હતા. એમને એક પુત્રી હતી, 
એપનું નામ કુંવરબાઈ આ ડુંવરબાઇનુ પાત્ર આપણા 
ગુજરાતી સાહિત્યમાં પણ નરસિંહ મહેતા જેટલુ જ જાણીતુ 
છે નરસિંહ મહેતાની સાથે જે અનેક કિવિદતીઓ જોડાયેલી 
છે તેમાની એક શગ કેદ્દાર સાથેની પણ છે નરસિંહ મહેતા 
મોટા કૃષ્ણ ભક્ત હતા અને ભજને કીર્તનનું જેટલુ મહત્તત 
એપની જિંદગીમાં હતું વેટલુ અન્ય કોઈ બાબતોર્નું નહોતું 
તેઓ તેમની સાયકાળની પ્રાર્થના રાગ કેદારમાં કરતા હતા. 
નરસિંહ મહેતાની આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હોવાથી એમણે 
કુંવરબાઈના લગ્ન નિમિત્તે જે મામેરુ કરવાર્નું હોય તેના માટે 
કરજ કરેલું આ કરજ કરવા માટૈ થાલમાં કંઈક ગીરવે મુકવુ 
રહ્યું અને એમની પાસે કંઈ ન હોવાથી એમણે રાગ કેદારને 
ગીરવે મુકીને કરજ લીધેત્‌, અહીં નરસિંહ મહેતાની ભક્તિની 
સાથે સાથે શાહુકારના વિશ્વાસની પણ કસોટી હતી કારણ કે 
કેવળ વેપારદષ્ટિ ધરાવતો શાહુકાર રાગ કેદારને થાલમા 
રાખવ! જેવી કિંમતી વસ ગણે એ જ એક મહત્ત્તની બાબત 
છે જો તેઓ રકમ ભરપાઈ કરીને રાગ કેદારને.ન છોડાવે તો 
પછી તેઓ તેમની સાયકાળની પ્રાર્થના કઈ રીતે કરે ? અને 
આદ્ય સશ્ેગોને કારણે જો નરરિંહ મહેતા કરજ નહીં ભરે તો. 
તેઔ પ્રાર્થના નહિ કરી શકે અનેપ્રાર્થના વગર એમને ચાલશે 
નહિ તેમ માનીને શાહકારે તેમને મામેરા માટેની રકમ આપેલી. 
અને બન્યું પણ એવુ કે નરસિંહ મહેતા તેમનો રાગ કેદાર 
છીડાવી ન શક્યા ત્યારે ભગવાને પોતે આવીને રાગ કેદારને 
શાહુકારની પાસેથી છોડાતેલો- આ વાર્તા અલગ અલગ રૂપર્મા 


ર્ણ 


અને અલગ અલગ રીતે સાંભળવા મળે છે. પણ બધાંમાં 
મહત્ત્વ એ રાગ કેદારનું છે. કારણ કે તેમની પ્રાર્થના રાગ 
કેદારમાં રજૂથતી હતી. 

આ તો થઈ એક વાર્તા. પણ ખરે જ આપણાં અનેક 
ભક્તિપદો રાગ કેદારમાં સ્વરબદ્ધ થયેલાં છે. એમ કહીએ કે 
પ્રાર્થનાનું સ્વરૂપ જેટલું રાગ કેદારમાં નીખરે છે તેટલું અન્ય 
શગોમાં નથી નીખરતું. “હમકો મનકી શક્તિ દેના મન વિજ્ય 
કરે...' એપ્રાર્થનાગીત કેટલાયના જીવનનો એક ભાગ બની ગયું 
છે.લોકગીતોમાં કેદાર રાગની અંદર કેટલાંય પદો રજૂથાય છે. 

એક વખત બાંસુરી વાદક પન્નાલાલ ઘોષ દ્વારિકા 
આવેલા. તેઓ પણ કૃષ્ણ ભક્ત. તેમની ઈચ્છા દ્વારકાધીશના 
મંદિરમાં વાંસળી વગાડવાની હતી. તેમણે મન ભરીને 
ભગવાનને વાંસળી સંભળાવી. વાંસળીવાદન પૂર્ણ થયા પછી 
દ્વારકાના કોઈ ભક્તજને પન્નાલાલજીને આપણા નરસિંહ 
ભક્ત અને તેમના રાગ કેદારની વાર્તા સંભળાવી. પન્નાલાલ 
આ વાર્તાથી ખૂબ પ્રભાવિત થયા અને બોલ્યા : “તો કલ હમ 
રાગ કેદાર બજાયેંગે.' અને પછી બીજા દિવસે એમણે રાગ 
કેદારની પ્રસ્તુતિ ભગવાનની સામે કરી. ભક્ત વાદક અને 
ભગવાન શ્રોતા હોય તેવા કાર્યક્રમને વિશે પૂછવાનું જ ન હોય 
તેવો તે સુભગ સુયોગ હતો. હાજર રહેલાં બધાં રસતરબોળ 
થઈ ગયાં. બે કલાકના એમના આ બાંસુરીવાદનથી ઉપસ્થિત 
સૌ ભક્તજનો એટલાં તો ભાવવિભોર બની ગયાં કે સૌની 
આંખોમાં અશ્રુઓ ઊભરાયાં. પન્નાલાલની એ વખતની 
મનઃસ્થિતિ પણ અનેરી હતી. આ સમર્પણભાવ વગર શક્ય જ 
ન બને. જેમણે આ સમયે હાજરી આપી હતી એ સૌ માટે તો 
એ અવિસ્મરણીય ઘટના બની રહી જેમણે આ વાત સાંભળી 
એમના માટે પણ આ પ્રસંગની વાત અવિસ્મરણીય છે. આ 
વાત ૧૯૫૭ના મે મહિનાની બીજી તારીખની છે. એટલે આ 
લખું છું ત્યારે ૫૦ જેટલાં વર્ષ પુરાણી. તો પણ આવા કેટલાક 
શ્રોતાઓ એવા મળી આવે છે જેમના કાનમાં હજી આજે પણ 
પન્નાલાલના એ રાગ કેદારના સૂરો જેમના તેમ સચવાયેલા છે. 

રાગ કેદાર યાદ રહી જવાનાં અનેક કારણો છે. એક 
તો. તેમાં સ્વરબદ્ધ થયેલી બંદિશો. હું જેમ જેમ રાગ કેદારની 
બંદિશો યાદ કરવા લાગ્યો તેમ તેમ મારા મનમાં રાગ કેદારના 
સૂરો ઘુંટાવા લાગ્યા. સા મ ૫ ધ સાં એ આરોહના સ્વરોની 
સાથે સાથે જ અવરોહના સ્વરો પણ આવ્યા. સાંનીધ, પમપ, 
ધનીધપ - અને રાગનું રૂપ મનમાં ગુંજી ઊઠયું. કલ્યાણ થાટના 
ઓડવ માંડવ જાતિના આ રાગમાં કેટલાય કલાકારોએ એમનું 
શ્રેષ્ઠ પ્રદાન કરેલું છે. ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લાહખાનની રાગ 
કેદારની રજૂઆત ખૂબ સરસ છે. ઉસ્તાદ' અબ્દુલ 
હલીમઝાફરખાને સિતાર પર વગાડેલ રાગ ચાંદની કેદાર 
ખૂબ સાંભળવા જેવો છે. આ બન્ને કલાકારોની રજૂઆતમાં 


લ્ટ્શ 


આ રાગ જે રીતે ખીલ્યો છે તે તો જેમના કાનમાં તેના સૂર 
વસ્યા હશે તેમને જ યાદ આવશે. રાતરાણીની સુગંધ અને 
રાગ કેદારના સૂરોની જુગલબંધી માણવા જેવી છે. 

રાગ કેદાર ઉપરનાં અને તેને આધારિત અનેક ફ્લ્મિ 
ગીતો સાંભળવાં જેવાં છે. અહીં પણ પહેલું ગીત ફિલ્મ 
“નરસિંહ ભગત'નું યાદ આવે છે. આ કિલ્મનું હેમંતકુમાર 
અને સુધા મલ્હોત્રાએ ગાયેલું ગીત “દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ 
મોરી અખિયાં પ્યાસી રે...' રાગ કેદારમાં સ્વરબદ્ધ થયેલું છે. 
અન્ય ગીતોમાં “બેકસ પે કરમ કીજિયે સરકારે મદિના...' 
(ફ્લ્મિ : મુગલ એ આઝમ), 'ઉઠાયે જા ઉન કે સિતમ...” 
(ફિલ્મ : અંદાઝ (જૂનું), “વલ દો પલ કા સાથ હમારા પલ દો 
પલ કે યારાના હૈ...' (ફિલ્મ : બર્નિંગ ટ્રેન), “આપ કી આંખો મેં 
કુંછ...' (ફ્લ્મિ : ઘર), “ધીરે ધીરે પ્યાર કો બઢાના હે હદ સે 
ગુજર જાના હે...' (ફેલ્મ : ફ્લ ઔર કાંટે), અને જેની 
ફિલ્મોનાં નામો પણ યાદ નથી એવાં ગીતોમાં 'સૂનો સજના 
પપીહે ને કહા સબ સે પુકાર કે સંભલ જાઓ ચમનવાલો કી 
આયે દિન બહાર કે...' જેવાં ગીતો મનમાં ગુંજી આવે. 

રાગ કેદ્દાર અને તેના સંદર્ભમાં ઉસ્તાદ બડે 

ગુલામઅલીખાંની એક વાત યાદ આવે તેવી છે. બડે 
ગુલામઅલીજી એમની પાસે શિખવા આવતા શિષ્યો અને 
શાગિર્દોને હંમેશાં સ્ત્રી સંગથી દૂર રહેવાનું કહેતા. બડે 
ગુલામઅલીખાં એવું, માનતા કે સંગીત એ એક સાધના છે 
અને સ્ત્રી સંગથી પુરૂષ સાધનામાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકતો 
નથી. એકવાર બડે ગુલામઅલી અને તેમના મિત્ર પંડિત 
દેવધર ક્યાંક સાથે જઈ રહ્યા હતા. એ સમયે રસ્તામાં એમને 
એક સુંદર કન્યા જોવા મળી. બડે ગુલામઅલી એ કન્યાને 
જોઈ રહ્યા અને તે નજર સામેથી દૂર થઈ ત્યાં સુધી ધારી 
ધારીને જોતા રહ્યા. બડે ગુલામઅલીને આમ એક યુવતીને 
જોઈ રહેતા જોઈને પંડિત દેવધરથી એમને આ સંદર્ભમાં 
પૂછાઈ ગયું. ત્યારે બડે ગુલામઅલીએ કહ્યું કે આનો. જવાબ હું 
વિધાલયમાં જઈને આપીશ. અને પછી એમણે રાગ કેદારમાં 
એક બંદિશ “નવેલી નાર'ની રજૂઆત કરી. આ બંદિશમાં 
એમણે જોવેલી યૌવનાના સૌંદર્યને જે બારીકાઈથી રજૂડકર્યું તે 
અનન્ય. હતું. સત્યજિત રાયે ભારતીય સંગીતને મંદિરના 
શિખરની સાથે સરખાવ્યું છે અને બડે ગુલામઅલીએ સ્ત્રીના 
સૌંદર્યને સંગીતમાં રજૂકર્યું. આ જ તો છે ભારતીય શાસ્ત્રીય 
સંગીતની મજા. 

સંધ્યા ખીલી હતી ત્યારે પાસેના મંદિરમાંથી ઘંટનાદના 
સ્વરો કાને પડતા હતા. નરસિંહે આજ સમયે એમની પ્રાર્થના 
રાગ કેદારમાં કરી હશે ને ! મારું મન પણ રાગ કેદારના 
સ્વરોથી પુલકિત થઈ ઊઠે છે. 


મેપ્ટેમ્બર ૨- ” 


ભારતના પુનરૃત્યાનના જ્યોતિર્ધરો 





દુષ્યન્ત પંડયા 


૮ : ૧ : સામી શિવાનન્દ 


“હું ડયાં આબો છું ?' 

'જી, રામબાબુને ત્યાં *' 

“વા રામબાબુ ?” ન્‍ 

*ડોડ્ટર રામ, રામચંદ્ર દત્ત ' (ક 

કોલકાતાના સિમુલિયા [9 
મહોલ્લામાં રહેતા રામચન્દ્ર દત્તને [હ 
ત્યૉ કશા ઉત્સવ નિમિત્તે આવેલા ૬ 
અને ભાવસમાધિમાં સરી પડેલા શ્રી 
રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને એમના એક 
ભક્ત વચ્ચેનો ઉપરનો રસંવાદ, 
રામલાબુના કોઈ ઓળખીતાની સાથે 
ત્યાં આવી ચડેલા તારકનાથ ઘોષાલે 
૧૮૮૦ની આખરમાં એક સાંજે 
સાંભળ્યો, એમનું કુતૂહલ શમે તે 
પહેલાં, થોડી ક્ષણ મૂંગા રહ્યા પછી, 
શ્રી રામકૃષ્ણ સમાધિદશાનું વર્ણન કરવા લાગ્યા. આ બાબત 
જાણવાની તારકની તીદ્ર ઇચ્છા હતી તે સંતોષાતાં તારકને 
આનંદ થયો. અને, ત્યાંથી જતાં પહેર્લા શ્રી રામકૃષ્ણને 
દક્ષિણેશ્વરમાં ફરી મળતાનો એમણે નિશ્ચય કર્યો. 

એ નિર્ણય અનુસાર, દક્ષિણેશ્વરમાં રહેતા પોતાના 
સહકર્મચારી સાથે હોડીમાં ત્યાં જઈ, પહેલાં એ સાથીને ત્યાં 
થઈ તારક કાલીમંદિરેપહોંઆ ત્યારે, સંધ્યાટાણું વીતવા આવ્યું 
હતું. રાતમાં અંધાર્ર ઊતરી રહ્યાં હતાં. ઠાકુરને ઓરડે તેલનું 
કોડિયું બળતું હતું જાણે કે નદીમાર્ગે કોઈ આવવાનું હોય ને 
તેનો તાટ જોતા હોય એમ ઠાકુર પશ્ષિમ તરફના વરંડામો 
ઊભા હતા. એમને જોતાંવેત તારકને હૈવે ભાવતી હેલી ચડી 
અને એમણે. આવેગપૂર્વક ઠાકુરને પ્રણામ ડર્યા ઠાકુરના 
સતાલના જવાબમાં તારકે ક્યું કે, “મેઆપને રામબાબુને ઘેર 
જોયા છે ' પછી ઓરડામાં આવી ઠાકુર નાની પાટે બેઠા અને 
એમને પગલે જ આવેલા તારકે ઠાકુરને ખોળે મસ્તક મૂકી 
ભાવપૂર્ણ થઈ ફરી પ્રણામ કર્ય. એને મસ્તકે માની જેમ હાથ 
ફેરવતાં ઠાકુરનાં નયનોમાંથી વાત્સલ્ય અને ડરુણાનાં ઝરણ 
વહેવા લાર્ગ્યાં, 

સાન્ધ આરતીનો ઘંટારવ બજતાં એ બેઉ મા કાલીના 
મંદિરમાં ગયા. બ્રાહ્મસમાજના સંસ્કારને મનમાંથી હડસેલીને 


નર ૨૦૦૮-* ૮૦ 





ફશે તારકે માતાજીને પ્રણામ પણ કર્યા. 
એમની કેવળ નિરાકારની શ્રધ્ધાના 
ગઢમાં ગાબડું પડ્યું મિત્રને ત્યાં 
યું જવાનું વચન આપ્યું હોઈ, 
હ 1 દથ્ષિણેશ્વરે નહીં રોકાતાં એ મિત્રને 
. પૂ કું યાં ગયા પણ તે બીજે દિવસે ફરી 
દૃ જી આવતા માટે. આ પહેલી મુલાકાતે જ 

ક તારક ઠાકુરના બની ચૂક્યા હતા. 
વળતે દહાડે માંજ પહેલાં જ 
ર ત્ર દક્ષિણેશ્વરપહોંચી ગયા એને 
4 રનેહસભર સન્માન પામ્યા. રાતે 
હદ દાડુરે જાણે કે માના પ્રેમથી પ્રસાદ 
હ પતરાવ્ીવી અને, દક્ષિણની 
હિ પરસાળમાં તારકની સૂતાની બવસ્થા 
કરી અજાણ્યું સ્થાન હતું તેના 
કરતાં, અહીં સૂવાનું પરમ સૌભાગ્ય પામવાને કારણે તારકને 
ઊઘ આવી નહીં. અંદર નજર કરી તો ઠાકુર ભાવ!વિષ્ટ અને 
દિગંબર. આંટા મારતાં જાણે કે મન સાઘે અસ્ફૂટ સ્તરે કંઈ 
વાતો કરી રહ્યા છે. અચાનક તારક પાસે આવી ગરબડિયા 
અવાજે એમણે પૂછ્યું * 'શું સૂઈ ગયો કે જાગે છે ?' 'નથી 
સૂતો', બોલતાં તારક બેઠા થતાં એમને આદેશ મળ્યો, 'તો 
થોડું રામનામ સંભળાવ' આખી રાત એ 
રામનામગાનશ્રતણમાં વીતી. સવારે પાછા જતાં તારકને 

આદેશ મળ્યો, “વહેલો પાછો આવજે, ને એકલો.' 

તારકની દક્ષેણેશ્વરની મુલાકાતો તધતી ગઈ. એવી 
અનુભૂતિ વધારે ગાઢ થતી ગઈ ઠાકુરની દિવ્યતા વિશેતી 
એની સમજ દંઢતર થતી ગઈ ઠાકુરના જ એક સવાલ પરથી 
ઠાકુરને તારકના કુટુંબ વિશે જાણકારી મળી કે તારક રાણી 

રસમણિના વકીલ હતા તે રામકનાઈ ઘોષાલના દીકરા છે 
તારકનો જન્મ ૧૮૫૪ના નવેમ્બરની ૧૬મીએ. પિતા 
ચમકનાઈ બારાસાતમાં વકીલાત કરતા અને તેમાં એવી 
નામના કમાય! કે રાણી રાસમણિએ.પણ તેમને પોતાના તકીલ 
તરીકે રોક્યા, રામકનાઈ અને એર્ના પત્ની વામાસુંદરીને લગ્ન 
પછી હાંબા કાળ સુધી પુત્ર ન થતાં તેમણે તારકેશ્વરનું શરણ 
લીધું ને નિષ્ઠાપૂર્વક વર્ષભર દ્રત, પૂજા, જપ વગેરે કર્યા પછી 


બ્ટ્ણ 


શિવ તુષમાન થયા. જેપુત્ર જન્મે તેનું નામ પછી “તારક' જપડે 
ને ? જન્માક્ષર પાડનાર જોશીએ જણાવ્યું કે, “જાતકને રપ- 
૨૬ની ઉંમરે સંન્યાસયોગ છે. એ ન થયું તો જાતક મોટું 
રાજ્સન્માન પામશે.' તારકને ચંડી નામે મોટી બહેન હતી. 
ક્ષીરોદા અને નિરોદાને નામે લે નાની બહેનો હતી. નાનીને જન્મ 
આપ્યા પછી ત્રણ મહિને માતા સ્વર્ગે સંચર્યા હતાં. 
માતા પિતા ધાર્મિક હતાં અને ઉદાર પણ. બારાસાતની 
અંગ્રેજ નિશાળ ચલાવનાર સંસ્થાના રામકનાઈ સેક્રેટરી હતા. 
એ વિદ્યાલયમાં ભણવા ગામડાંઓમાંથી આવતા કેટલા 
વિદ્યાર્થીઓ માટે એમનું ઘર “છાત્રાલય' હતું અને એ 
વિદ્યાર્થીઓને કંઈ રસોઈયાના હાથની રસોઈ જમાડાય ? 
શ્યામાસુંદરી જ માતૃભાવે રાંધતાં ને જમાડતાં. વકીલાતમાં 
ચમકનાઈની એવી જમાવટ હતી. પણ દુર્ભાગ્યે એમાં પરિવર્તન 
આવી ગર્યું. માત્ર ત્રણ મહિનાની બાળકીને મૂકીને શ્યામાસુંદરી 
અવસાન પામ્યાં હોઈ રામકનાઈએ ફર્ર લગ્ન ક્યું. એમર્ના 
મોટી દીકરી ચંડીદેવી બે બાળકોને મૂકી અવસાન પામી અને 
વચેટક્ષીરોદા બાળતયે જ વિધતા થઈ પિયવેર પાછી આવી. આ 
બધી ઘટનાઓની તારક ઉપર અસર થઈ. હાઈસ્ફૂલના 
અંતિમ વર્ષમાં એ પહોંઆઆ પણ આ બધી કૌટુંબિક 
ઉપાધિઓએ.એમને એટલા તો વગ્ર બનાવ્યા કે એ શાંતિની 
શોધમાં તીર્થ ભ્રમણે નીકળી પડ્યા. એમના અભ્યાસ પર ત્યાં 
જ પૂર્ણવિરામ મુકાઈ ગયું અને સતત ભ્રમણ ડરતી રેલવે 
કંપનીમાં એમને નોકરી મળી ગઈ. એ. નોકરી એમને 
ગાઝિયાબાદ, મોગલસરાઈ વગેરે ગામોએ લઈ ગઈ અને 
એમના જ જણાવ્યા પ્રમાણે, “રેલવેમાં નોકરી કરતાં કરતાં પણ 
મનમાં મનમાં ભગવાનને જ પોકારતો રહેતો.' ધ્યાનસ્થ 
શિવની કે બુદ્ધની મૂર્તિ તારકને ખૂબ ગમતી. એને સમાધિની 
લગન લાગી હતી. એવામાં એક મિત્ર પાસેથી જાણવા મળ્યું કે, 
“દક્ષિણેશ્વરના પરમહંસદેવ જ એવી વ્યક્તિ છે જેને પૂર્ણ 
સમાધિ થાય છે.' 
પણ તારકનાથને જવું પડ્યું એથી તદ્દન વિરુધ્ધ માર્ગે. 
રામકનાઈની સ્થિતિ ઘસાઈ ગઈ હતી અને નાની દીકરી 
નીરદાના લગ્નનોગ્રશ્ર આવ્યો. જમાઈને વાંકડો દેવાની ત્રેવડ ન 
હતી એટલે, સાટું જ કરવું પડે તેમ હતું. પંચાનન 
ચટ્ટોપાધ્યાયનો પુત્ર નીરદાને પરણે અને એમની પુત્રીનું 
પાણિગ્રહણ તારક કરે. તારકે તેમ કર્યું અને એ કોલકાતાવાસી 
બન્યા. સદ્ભાગ્યે, બ્રિટિશ વેપારી પેઢી મેકિનોન મેકેન્ઝીમાં 
એમનેનોકરી પણ મળી ગઈ. કોલકાતા આવ્યા પછી સંજોગો 
તારકનાથને બ્રાહ્મસમાજમાં લઈ ગયા. ત્યાંની નિયમબદ્ધ 
ઉપાસના તારકને સંતોષી શકી નહીં. આ સંજોગોમાં, 


લ્ય્શ 


આરંભમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે તે પ્રમાણે, તારક ઠાકુરના સંપર્કમાં 
આવ્યા ને જાણે, એમને ભાવતું ભોજન મળી ગયું. 

આરંભમાં ઉલ્લેખેલા મિલન પ્રસંગો પછી એક પ્રસંગ 
બન્યો. એક દહાડો અચાનક ઠાકુરે સાથે બેઠેલા તારકના 
વક્ષસ્થળ ઉપર પોતાનાં ચરણપવ્મ રાખી દીધાં. એ દિવ સ્પર્શ 
તારક્ને ઈન્દ્રિયપારના પ્રદેશમાં લઈ ગયો. એ બાહ્ય ભાન સાવ 
ગુમાવી બેઠા. આમ કેટલો સમય વીત્યો તેની સુધ ન રહી. એ 
ભાન પાછું આવ્યું ત્યારે, ઠાફુરનો કોમળ હસ્ત પોતાના જ્િર 
પર ફરતો એમણે અનુભવ્યો અને ઠાકુરના બોલ એમને 
સંભળાયા, 'મા, કૃપા કરી ઊતરી જાઓ.' શું એમની ડુંડલિની 
જાગ્રત થઈ હતી ? ઠાકુરને દિવ્ય સ્પર્શે અને બોલે તારકમાં 
મોટું પરિવર્તન આવી ગયું. “હું નિત્યમુક્ત આત્મા છું અને 
ઠાકુર માનવદેહ ધારણ કરી અવતરનાર મૂળસ્વરૂપ ઈશ્વર 
છે.” એ બન્ને વચ્ચેનો આ સંબંધ 'કથામૃત'ના લેખકની નજરે 
પણ ચડ્યો હતો અને એમણે એનાં નોંધ પણ કર્ર છે. 

ઠાકુર પૂરા જાગ્રત આત્મા હતા અને એમના શિષ્યો 
ત્યાં આવી રાત આખી ઘોર્યા કરે એએમને પસંદ ન હતું. “તમે 
બધા અહીં શું સૂવા માટે આવ્યા છો ? ઊઠો, જાગો, માને 
પોકારો.' આમ ઠાકુર શિષ્યોને બૂમ પાડતા અને જપ ધ્યાનમાં 
પલોટતા. પંચવટીમાં બેસીને ધ્યાન કરતા તારકને એક રાતે 
છાતીમાં ગડગડાટ થવા લાગ્યો. એમનો આખો દેહ ધ્રૂજવા 
લાગ્યો અને ક્યાંકથી આવત્તા ઠાકુરને જોતાંવેત એ રુદન 
કરવા લાગ્યા. ઠાકુર દૂર ઊભા જ રહ્યા અને એમના માત્ર 
દેષ્ટિપાતે તારકની બધી “પીડા' દૂર થઈ ગઈ. વળી એક 
દિવિસ ઠાકુરે તારક્ની જીભ ઉપર કંઈ લખી દીધું ને તે સાથે જ 
તારક્નું બાહ્ય ભાન જતું રહ્યું. એ ઊંડી સમાધિમાં સરી પડ્યા 
અને એમ સારો સમય વીતી ગયો. આ રીતે ત્ારકની પ્રગતિ 
થતી હતી. એમનાં પત્ની નિત્યકાલી અવસાન પામતાં, તારકને 
“ભ્લું થયું ભાંગી જંજાળ” જેવું થઈ ગયું અને થોડા સમય 
પછી પિતાની આજ્ઞા લઈ તારક ઠાકુરના અંતેવાસી બન્યા. 
ઠાકુરની પાસે શિષ્ય તરીકે આવનારાઓમાં એ પહેલા હતા. 
પોત્તાની સમીપે દક્ષિણેશ્વરમાં તો ઠાકુર એમને રાખતા જ પણ 
વચ્ચે વચ્ચે એમને બલરામ બસુને ત્યાં, રામચંદ્ર દત્તને ત્યાં કે 
એમ ક્યાંક ક્યાંક રહેવા માટે મોકલતા. ત્યાં રહી તારક 
એકવાર ભિક્ષાન્ન પર નભતા અને રાતે, પેટાવેલી ધૂણી પર 
બાદી શેકી લેતા અને આખા રીંગણાને કે પાકા કેળાને શેકી તેનું 
ભડથું બાટી સાથે ખાઈ ભૂખ સંતોષતા. રામચંદ્ર દત્તના 
ઉધાનગૃહ કાંકુડગાછીએ પણ તારક એ રીતે રહેતા અને 
વધારે સમય જપધ્યાનમાં વીતાવતા. શ્રી મ.ની માફક એમણે 
એકવાર ઠાકુરની વાતો એકચિત્તે સાંભળી અને પછી ઠાકુરનાં..---. 


_ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮” 


વચનોને લખી લેવા આરભ કર્યો, તરત જ ઠાફર બોલ્યા 
આવુર્કઈ તારેકરવાનું નથી. તમારા લોકોનુ (અર્થાત્‌ શિષ્યોન્‌) 
જીવન જૂછુ છે તારકનો લખવાનો સકલ્પ હવામાં ઊડી ગયો 
અને એમનુ લખાણ ગગાના પાણી તાણી ગયા- 

ઠાફુરની તિવેકબુદ્ધિપૂરી જાગ્રત હતી. તારક રામચદ્ર 
દત્તના મકાને રહેતા હતા ત્યારે કોઈ નિત્યગોપાલ પણ ત્યા 
રહેતા હતા, એના ઈશ્વર પ્રેમની અને એની ભાવાવસ્થાની 
ઠાકુરપ્રશસા કરતા એટલે, તારક એની તરફ આકર્ષાયા, પણ, 
દાકુરે એમને રોતતતા કહ્યુકે જોભાઈ તુતિત્યગોપાલ સાથે 
બહુ હળવા મળવાનુ ના રાખ. એ અહીંનો જણ નથી. તેજીને 
ટકોરો બસ હતો. નિત્યગોપાલ સાથે હળવા મળવાનુ તારકે 
બધ કરી દીધુ. માત્ર વહેવાર પૂરતો સબધ રાખ્યો. 

તારક હતે વધારૈ વેળા ઘ્યાનજપમા મગ્ન રહેતા તે 
એટલુ કે એકવ।૨ એ ગગાસ્નાન માટે જતા હતા ત્યારે 
કૌઈએ એમને ટહુકો કર્યો તોવે તારકનુ એની તરફ ધ્યાન ગર્યું 
નહીં, એટલે તારક અહકારી બની ગયા છે તેવો આરોપ 
એમને લગાડવામાં આવો. પણ કોઈના સમજાયા એ મિત્ર 
સમજ્યા અને બીજી વાર તારકને મળ્યા ત્યારે એમણે જ વાત 
ઉપાડી. ત્વારકનો પ્રતિભાવ એટલો જપ્રેમાળ હતો. 

એકોંકુડગાછીમા હતા ત્યારે, ૧૮૮૪મા, શ્રી કૃષ્ણની 
બાળલીલાની ભૂમિ વૃદાવન એ ગયા.પાછા ફરતા ત્યાની રજ 
ગૌપીર્ચંદન અનેપ્રસાદન। ચણા લાવી એમણે ઠાકુરને ધર્યા 
હતા. એ વખતે પડી જવાથી ઠાકુરના એક હાથને ઇંજા થઈ 
હતી અને હાથે ખાપિયા હતા સાધુ ઇજાથી પર નથી અને 
રોગપ્રકત્સાધીન છે એવો સાચો મત જ તારકનો હતો. 

ઠાકુર ૧૮૮૫ના ઉનાળાથી ગળાની માદગીમા 
સપડાયા હતા અને એ કેન્સર હોવાનું નિદાન થતાં સારી અને 
ઝડપી સારતાર માટે પ્રથમ એમને શ્યામપુકુરમા અને એ 
વર્ષના ડિસેમ્બરની ૧૧મીથી એમને કાશીપુરના 
ઉદ્યાનભતનમા ખસેડાયા. હતા. ગુરુસેવા માટે તારક બધો 
સમય સાથે જ હતા. ઠાકુરસેવા ઉપરાત કાશીપુરમા નરેન્દ્રના 
નેતૃત્વ હેઠળ જપધ્યાનનો, શાસ્ત્રાધ્ધયયનતભજનનો કાર્યક્રમ 
અમલમાં મૂકાતો. ત્યા શિષ્યો બધા સાથે રહેતા હોઈ નિર્ગુણ, 
તિરાકાર બહા તિશે, બૌદ્ધ ધર્મ વિશે એમ તિતિધ લિષયો તિશે. 
જ્ઞાનવાર્તા થતી રહેતી. બુદ્ધના ધ્યાનમાં ડૂબી ગયેલા નરેન્દ્રને 
બૌધિગયા જવાનો વિચાર આવ્યો અને તારકની તથા કાલી 
(પછીના અભેધનન્દ)ની સાથે, ઠકુરને વાત કર્યા વગર ગયા 
જવા રવાના થઈ ગયા. ત્યા પહીંચી, બોધિવૃક્ષ નીચે બેસી 
ધ્યાન કરતા, નરેન્દ્ર ઊંડા ધ્યાનમાં ગરક થઈ પડયા અને 
ભાવના તીત આવેશમાં એમણે તારકને જોરદાર આલિંગન 


૨૦૦૮ તર 





આપ્યું નરેન્દ્ર ખુલાસો. કરત॥ કહ્યુ કે તીત્ર વેદના મનમ 
અનુભવતો હતો. બધુ જ છે પણ તેઓ (ભગવાન તથાગત) 
ક્યા છે ? ત્યાનો ખોરાક માફક નહીં આવતા અને અસહ્ય 
ઠંડીને કારણે, ત્રિપુટી કાશીપુર તરત પાછી આવી ગઈ ઠાકુર 
પૂસેએલોકો ગયા ત્યારે પોતાની તર્જની ચોમેર ફેરવી, અંગૂઠો 
બતાવી ઠાકુર બોલ્યા, ક્યાંય પણ કશુ નથી, ને પછી જાત 
તરફ ઈશારો કરી બોલ્યા આ વેળા બધુ અહી જ છે ગમે 
ત્યા જાઓ ને, કશુ નહીં મળે. કાશીપુર આવ્યા પછી પણ 
ત્ઞારક્ના અને સાથીઓના ધાન મનન ચાલુ જ રહ્યા. ઘણી વાર 
સાધના માટે એ દક્ષિણેશ્વર જઈ ત્યા જ વસતા. 

તારકને નરેન્દ્રનાથ પ્રત્યે આદસ્શ્રદ્ધા હતાં એવામાં 
એક રાતે તારકની ઊંઘ ઊડી ગઈ અને એમણે જેજોયુ તેથી 
એ. આશ્ચર્યચક્તિ થઈ ગયા નરેન્દ્રના દેહમાથી નીકળતા 
પ્રકાશથી આખો ઓરડો ઝળહળી રહ્યો છે અને નાની નાની 
શિવમૂર્તિઓ એમના શરીરની આસપાસ ફરી રહી છે 
વારાણસીના વીરેશ્વર શિતની કૃપાથી થવેલા નરેન્દ્રના જન્ધની 
કથા તારકને યાદ આવી. 

ત્યાં એક દહાડો રસોઈયો નહીં આવતા તારક રસોઈ 
કરવા લાગ્યા. એમણે કશુક વઘાર્યું હશે તેની સુગધ ઠાકુરને 
આવતાં એ ખુશ થઈ ગયા અને, તારક રસોઈ બનાવે છે એ 
જાણી ઠાકુરે થોડીક ચચ્યડી (શાકભાજીના મિશ્રણનો રસો) 
મગાવયો અને તેની ચખણી કરી. 

હાકુરની મહાસમાધિ પછી, થોડા દિવસ બાદ 
કાશીપુરનુ ઉદ્યાનભવન ખાલી કરવાનુ હતું એ ખાલી કર્યા 
પછીર્ડયા જતુ એ સવાલનો ઉડેલ, લાટૂની માફક વૃદાવન જઈ 
તારકે શોધી કાઢ્યો સુરેન્દ્ર મિત્રની. સહાયથી વરાહનગર 
મઠનુ ગોઠવાતા, નરેન્દ્રનો તાર મળતા એ તાબડતોબ કોલકાતા 
દોડી આવ્યા તે એવા કે હાઉડા સ્ટેશનેથી જે ગાડીમા બેસી 
એ બલરામ ભવન ગય તે જ ગાડીને વરાહનગર મઠ તરફ 
વાળી. અને મઠમા અહી ત્રણ માસ રહ્યા પછી, બાબુરામની 
માતાની બોલાવેલી ડિસેમ્બરના અંતમાં આટપુર જનારી 
મડળીમા તારક પણ હતા ત્યોં, નાતાલની પૂર્વ સંધાએ 
નરેન્દ્રનાથે ભાવપૂર્ણ શૈલીમાં અને થોડા વિસ્તારથી કહેલી 
ઈસુતીકથાએ, ત્યા ગયેલા સૌ.ગુરુભાઈઓમા ત્યાગવૈરાગ્યતી 
ભાવના સુદઢ કરી. આંટપુરથી પાછા આવ્યા પછી, ૧૮૮૭ના 
જાન્યુઆરીમાં, વરાહનગર મઠમા વિધિપૂર્વક હોમ કરી, બીજા 
ગુરુભાઈઓની સાથે વિધિવત્‌ સન્યાસ લઈ શિવ સમાન તારક 
સ્વામી શિવાનન્દ બન્યા. 

અક્વૈતાનન્દને બાદ કરતા, બીજા ગુરુભાઈઓ કરતા 
સ્વામી શિવાનન્દ વયમાં મોટા હતા છતા, રસોઈથી માડીને 


હ્ટ્ણ 


પાયખાનાં સાફ કરવા સુધીનાં તમામ કાર્યોમાં શિવાનન્દ 
અગ્રેસર હતા. સ્વભાવે એ મળતાવડા, સરલ, વિનગ્ર, 
મૃદુભાષી અને નિઃસંકોચ હતા. એ સતત જપમાં વસ્ત રહેતા 
અને ભજનો ગાવામાં એ હતા તેવા જ અગ્રેસર એ શુશ્રૂષાર્માં 
પણ હતા. ૧૮૮૯માં યોગાનન્દનેપ્રયાગમાં શીતળા નીકળ્યાના 
ખબરમળતાં, એ નાના, માંદા ગુરૃભાઈની સેવા માટે શિવાનન્દ 
ત્યાં તરત દોડી ગયા હતા. પછીને વર્ષે બલરામ બસુ 
ન્યુમોનિયાથી ઘવાતાં એમની ચાકરી માટે ગયા હતા અને સને 
૧૮૯૧માં કાંટાથી ઘાયલ થનાર અદ્દેતાનન્દની સેવાની 
તજવીજ કરવા એમણેપ્રમદાદાસને વિનંતી પત્ર લખ્યો હતો. 
એમની વયને લીધે, અદઠ્દેતાનન્દ સિવાયના બીજા બધા 
નાનેરા ગુરૃભાઈઓના એ “તારકદા' હતા. ઠાકુરના દુર્લભ 
કામજ્યની વાત નીકળતાં “ઠાકુરે મારામાં સંચારિત કરેલી 
શક્તિથી અને એમની કૃપાથી, મેં પણ કામજય મેળવ્યો છે' 
એમ એમણે કહેતાં, સાર્નદાશ્ચર્ય વિવેકાનન્દ બોલી ઊઠ્યા હતા 
ત્પારે તો આપ 'મહાપુરુપ' છો. ત્યારથી એ 'મહાપુરૃષ' નામે 
ઓળખાતા. અને એ મહાપુરુષ બીજાંઓની નકલ કરવાની 
શક્તિથી મઠવાસીઓને પેટ પકડીને હસાવતા પણ ખરા. 
ઈ.સ. ૧૮૮૮માં, હઢાથરસ પહોંઆ પછી, 
વિવેકાનન્દની બીમારીને કારણે, એમની સાથે એ મઠમાં પાછા 
આવ્યા અને હિમાલય તરફ જઈ ન શક્યા. એ અદમ્ય ઇચ્છા 
૧૮૮૯ના આરંભમાં પૂરી થઈ. હપીકેશ થઈ એ કેદારનાથ 
જતા હતા ત્યાં, શ્રીનગરમાં, સાવ અચાનક ગુરુભાઈ 
અખંડાનન્દ મળતાં બંને આનંદિત થઈ ઊઠયા. તિબ્બતના 
સતત ભ્રમણ ને પૂરતાં વસ્ત્રોના અભાવને તથા ખાવા પીવાની 
તકલીફને કારણે અખંડાનન્દ શરીરે સૂકા અને વર્ણે કાળા થઈ 
ગયા હતા. વળી એ. તિબ્બતી પોષાકમાં સજ્જ હતા એટલે એ. 
તરત ઓળખાઈ શકાયા ન હતા. પણ એમણે “દાદા', 
'દાદા'ની બૂમ મારતાં અવાજ પરથી એ ઓળખાઈ ગયા અને 
પોતાના બાહુપાશમાં નાનાભાઈને એમણે. પકડી લીધો. 
લગભગ અઢી વર્ષે અચાનક અને અણધાર્યે સ્થળે મળતાં 
શિવાનન્દની આંખો અશ્રુથી ભીંજાઈ ગઈ. 
પછી બંને ગુરુભાઈઓ સાથે કેદારનાથ ગયા ત્યાં, 
શિવાનન્દ ધ્યાનમગ્ન થઇ ગયા અને ધ્યાન પૂરું થવે 
ભાવવિહ્ળ બની શિવાનન્દજી ગંગાધરને દઢપણે ભેટી પડ્યા. 
ત્યાંથી બંને બદ્રિનાથ ગયા. ગંગાધરને સાથે લઈને 
મહાપુરૂષજીની પાછા ફરવાની ઇચ્છા હતી પણ ગંગાધરને 
તિબ્બતનું ભૂત વળગ્યું હતું - એ ત્રણ વાર તિબ્બત ગયા હતા 
- એટલે નિરુપાવે, અલમોડા અને વારાણસી થઈ સ્વામી 
શિવાનન્દ પાછા વરાહનગર મઠમાં આવી ગયા. 


લ્ટ્શ 


અલમોડામાંના એમના યજમાન લાલા બદરીશાહ હતા. 
સવામી શિવાનન્દજીથી એ એટલા પ્રભાવિત થઈ ગયા હતા કે 
એમનું ઘર રામકૃષ્ણ સંઘના બધા સંન્યાસ્રીઓનો ઉતારો બની 
ગયું હતું. આપણા સ્વામી આનંદે પણ રામકૃષ્ણ સંઘના 
સંન્યાસીની હેસિયતથી લાલાજીનું આત્થ્ય માણ્યું હતું. 
વિવેકાનન્દના આશીર્વાદથી લાલાજી પુત્રના પિતા બનતાં 
સંબંધની એ કડી દઢતર બની હતી. 
શિવાનન્દને દર્શન થયું કે ગુરુ - ઠાકુર - પોતાને 
રમેશ્વર ખેંચી રહ્યા છે એટલે ૧૮૯૧માં એ. ત્યાં જવા 
નીકળ્યા. પણ ત્યાં જવા માટે એમણે દિશા ઊંધી પકડી અને. 
એ પ્રયાગ ગયા. સંગમમાં સ્નાન કર્યા પછી, નર્મદા તટે 
ઓંકારનાથના અને ઉજ્જૈનમાં મહાકાળેશ્વરનાં દર્શન કરી, 
વૃધ્ધગંગા ગોદાવરીના મૂળ પાસે ત્ર્યંબકેશ્વર ગયા. આ બધા 
ભ્રમણ પાછળનું પ્રેરક બળ હતા ગુરુદેવ ઠાકુર. “આ મન 
એમના હાથમાં વેચાઈ ગયેલું છે' એટલે, એમની જ ઇચ્છા 
દોરે ત્યાં જવાનું. પણ પૂણેમાં રામેશ્વરથી પાછા આવેલા બે 
યાત્રાળુઓની સલાહથી એમણે રામેશ્વર જવાનું મુલતવી રાખ્યું 
અનેપ્રયાગ થઈ કાશી ગવા અને ્ત્યાં બંશીદત્તના બગીચામાં 
કુટિરમાં રહેવા અને તપ કરવા લાગ્યા. 
સને ૧૮૯૧નું વર્ષ પૂરું થાય તે પહેલાં વરાહનગરથી 
મઠ આલમબજારમાં ખસી ગયો હતો. ત્યાં પાછા આવતાં 
શિવાનન્દજીને ખબર મળ્યા કે, એમના પરિભ્રમણ દરમિયાન 
પિતા ચામકનાઈ મૃત્યુ પામ્યા છે. સંન્યાસી પુત્ર વતન ગયો અને 
પિત્તાને અગ્નિદાહ આપેલો તે સ્મશાને જઈ ત્યાંની ભસ્મમાં એ 
આળોટ્યા. ૧૮૯૨ના માર્ચમાં રામકૃષ્ણાનન્દ સાથે 
જયરામવાટી અને કામારપુકુરનાં તીર્થોની યાત્રા તેમણે કરી 
અને, એક દિવસે જાતે રાંધી, પૂજ્ય શ્રી માને જમાડી, જીવંત 
માતૃમૂર્તિને પ્રસાદ તેમણે ધરાવ્યો હતો. તેઓ ફરી ૧૮૯૨માં 
તીર્થયાત્રાએ ઉપડ્યા. કુરુક્ષેત્ર, જવાલામુખી વગેરે તીર્થોએ 
ફરી એઅલમોડા ગયા અને ત્યાં ઈ. ટી. સ્ટર્ડી નામના અંગ્રેજ 
સાથે ફ્લદાયી મુલાકાત થઈ. સ્ટર્ડી હિંદુ સાધુને વેશે રહેતા 
હતા. એ વેદાન્તનો અને રાજ્યોગનો અભ્યાસ કરતા હતા. 
સ્વામીએ સ્ટર્ડીને વિવેકાનન્દ વિશે ખૂબ વાતો કરી હતી. 
વર્ષેકના ગાળા પછી, વિશ્વધર્મ પરિષદમાં સ્વામીજી 
જગપ્રસિદ્ધ થયા તે સમાચારથી સ્ટર્ડી પ્રભાવિત થયા હતા 
અને, અમેરિકામાં સ્વામીજી સાથે તેમણે પત્રવ્યવહાર કર્યો 
હતો અને, ૧૮૯૫માં સ્વામીજી ઈંગ્લન્ડ ગયા ત્યારે સ્ટર્ડીએ 
સ્વામીજીને પોતાને ઘેર રાખ્યા પણ હતા. 
ઉઊમશઃ) 
શિ 


ક્કઇ*. રૂ. 


₹-:-૨- ૬.૦ -.ક-* - 


ઘેદ્યાલયના આચાર્યશ્રી ગુલાબભાઈ એન. પટેલ અને જેમના મહાદેવ)નો ઈતિહાસ પોતાની નોખી, આગવી શૈલીમાં તનો 

ઘરેમનભાવતું ભોજન સહુએલીધું તેશ્રી ગુલાબભાઈ પટેલના જેમાં આદિવાસી પ્રજાની રિતભક્તિ, દ ભારતના સંતશ્રી 

શ્રસુરજી શ્રી ચિતામણિભાઈ બી. પટેલ. ચંદ્રમણિ મહારાજ અને ધરમપુર સ્ટેટના પૂર્વ રાજવી કરૌમૂત 
સાહિત્યના માધ્યમથી એકમેકના મનના સેતુઓ કઈ શ્રી વિજવદેવજી મહારાજ અંગેના ઉલ્લેખો નોંધપાત્ર અયે 

રીતે જોડાય છે અને સાહિત્ય શી રીતે જીવનનું એકપ્રેરકબળ ધ્યાનાકર્ષક બની રહ્યા હતા. 

બની રહે છે તે અંગે રસપૂર્ણ વાતો થઈ. શ્રી સિંતામાશિભાઈ (અડે૧લ પ્રા. ડો મનોરમા ડી. પટેલ, વલ) 

પટેલે નાંધઈના પ્રખ્યાત અને પ્રાચીન શિવાલય (ગુપ્તેશ્વર ॥ 


નવલકથાકાર તિડ્ઠલ પંડ્યાનું અવસાન 
-્ન્ન્ન્નર સાબરકાંઠાના પનોતા પુત્ર સૂપ્રસિદ્ધ નવલકથાકાર અને વાર્તાકાર શ્રી વિઠ્ઠલ પંડયાનું ૮૫ તર્પની ત્હે 
ર મુંબઈ ખાતે દુઃખદ અવસાન થયું છે 

223 ી ૧૯૨૩ની ૨૧મી જાન્યુઆરીએ સાબરકાંઠાના કાબોદરા ગામે ખેડૂત પરિવારમાં જન્મેલા વિઠ્ઠલભાઈ 

(“૧ »' નવ્વર્ષના હતા ત્યારે મુંબઈ ગયા હતા અને અનેક સંઘર્ષો વેઠી ઈન્ટર કોલેજ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો. 

& 1] પ્રારંભમાં ફિલ્મ જગતમાં કામ કર્યું હતું તેમણે ૪૮ નવલકથાઓ અને ૧૦ નવલિકા સંગ્રહો ગુજરાતી 

(111૧81 ૩8300 સાહિત્યને આપ્યાં છે તેમનો એક વિશાળ વાચક વર્ગ છે તેમને આપણી શ્રધ્ધાંજાલે, 
શ્રી શિવ આચાર્યની તિદાય 

શ્રી શિવભાઈ આચાર્યની વિદાયના સમાચાર મળતા અતરમા એક ઘેરા શોકની છાયા ફરી વળી, એક પીઢ પત્રકાર 

નાટમકાર, નવલિકાકાર અને ઉત્ટૃષ્ટ ગુજરાતી ફિલ્મોના પટકથાલેખક તરીકે એમણે ગુજરાતભરમાં ખ્યાતિ મેળવી હતી.એમની 

પ્રથમ પરિચય આજથી સત્યારવીશ વર્ષ પહેલાં ઈ સ. ૧૯૮૧માં મને 'ફ્લછાબ' કાર્યાલયર્માંના સૌરાષ્ટ્ર મુદ્રણાલયમાં થયેલો એ 

તખતે ત્યાં 'કચ્છમિત્ર'ના દીપોત્સવી, અંકનું છાપકામ થઈ રહ્યું હતું અને એ સમયે શ્રી શિવકુમાર આચાર્ય - અમારા હાહ 

“શિવભાઈ' કંચ્છમિત્રના કાર્યકારી તેત્રી તરીકે ફરજ બજાવતા હતા શિતભાઈની નિગેહબાની નીચે શ્રી ગિર્ધરભ 

ગોરસિયાના પુદ્રણસંચાલનમાં તૈયાર થતા અઢીસો જેટલાં પાર્નાના દળદાર દીપોત્સવી અંક માટે એમણે મારી પાસેથી માર 
જીવનની સર્વપ્રથમ મૌલિક કૃતિ એક લોકજીવનની ઘટના, વાર્તારૂપે તૈયાર કરાવેલી 

1, થયું એવું કે એ વખતે હું સૌ. યુનિ.મા સંતકવિ દાસી જીવણના જીતન-કવન તિષઘે.પીએચ.ડીનીપર્છા 

કેય ' અર્ષે સંશોધન-અધ્યયન કરતો હતો, એવામાં મારા પરમ મિત્ર તખતદાન રોહડિયા દાન અલગારી, 

પ | શિતભાઈના ચાહક રનેહીજન, એમણે અમારો પરિચય કરાવ્યો, પહેલીવાર મળ્યો અને ગાઢ આયના 

સ્યેઝ દોરથી બંધાઈ ગયા એ વખતે મારા કેટલાક સશોધનલેખો ઊર્મિ નવરચનામાં પ્રકાશિત થતા રહેલા, 

પે 1 મૌલિક વાતનકવિતા-નેબંધ એવુ કશું લખવાની હિંમત નહોતી ચાલતી, શિવભાઈએ પરાણે મારી પરે 

ક. “સ્વજનોની વિદાય પછી' શીર્ષક નીચે મારા વતન ઘોઘાવદરમાં જ સોએક વર્ષ પહેલાં થઈ ગવેલા એકખે॥ૂ 

ભક્ત ભાણાભગતના જીવનપ્રસંગો પરથી લોકવાર્તાની શૈલીમાં વાર્તા લખાવી એક નાનકડા સંશો 

વિદ્યાર્થીને પ્રોત્સાહન આપી-બિરદાવી હેતભર્યા તકાદાથી એમણે સાહિત્ય સર્જનના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. પછી તો વર 

મળવાનું થતું રહ્યું એમણે કચ્છમાં વસવાટ શરૂ કર્યા પછી અમારી મુલાકાતો ઓછી થઈ પરંતુ આત્મિયતા એવી જ કાયમધા 


(1૮897 ર12૪ 


પ્રેમાળ સ્નેહી વડીલ (મેત્ર ગુપાળા છેં બહારથી અત્યંત રૂક્ષ અને બરછટ વ્યક્તિત્ત ધરાવનાર શિવભાઈ પાનો પ્રચાર) 
માટે તદન ઉદાસિન હતા. અને એટલે જ ગુજરાતી. સાહિત્યકોશ, સાહિત્યકારકોશ કે સંદર્ભગ્રંથોમાં એમના વિશે ક્યાંયે શિ 
નહીં સાંપડે પણ અપરંપાર મિત્રોના હદયકોશમાં બિરાજિત આ સાચા શબ્દસાધકને કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર કે ગુજરાતના શબ્દે 
કયારેય નહીં ભલી શકે.. ડો.તિરેજારક 
*ગ્રી શિવ ક જા પરવા પત્રર્મા,.. (આર્નદ આશ્રમ, ઘોઘાવદર, તા. ગોંડલ, જિ રાજકોટ ૨05૫ 
૯ 
“ગેજસુનદરમે એના નાધતસ્કાર કર્યા અને ૧૫મી આગરટ ૧૯૬૦૭5 
જ સૂલયી યત્મીવવેમ્લર૧૮૮૯૪પૂયુહતું 
ક 


જ 4 


સાહિત્યવૃત્ત 


સાહિત્યયાત્રા 

તા. ૫-૭-૨૦૦૮થી તા. ૧૧-૭-૨૦૦૮ દરમ્યાન ગુ. 
સા. પરિષદ દ્વારા સાહિત્યયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું 
અને સૌરાષ્ટ્રનાં જુદાં જુદાં સ્થળોએ - અમરેલી, જૂનાગઢ, 
પોરબંદર, જામનગર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને ભાવનગર - 
ઘણી સાહિત્યિક સંસ્થાઓ તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સાથે 
વાર્તાલાપો, ચર્ચાઓ યોજાયાં. આરંભનાં ત્રણ સ્થળોએ 
પરિષદ પ્રમુખ શ્રી નારાયણ દેસાઈ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને 
સભાઓમાં સંશોધન, વક્તવ્ય, સંગોષ્ઠિનાં આયોજન થયાં. 
આપણા ભાષાસાહિત્યના ચાહકોનો ઉલ્લાસ અનેરો હતો. 
હિતેન આનંદપરા, અંકેત ત્િવેદીને “શયદા એવોર્ડ' અને 
રતિલાલ “અનિલ'ને. “કલાપી એવોર્ડ' અર્પણ કરાયા 

તા. ૯મી ઓગસ્ટે ભારતીય વિધાભવન મુંબઈ ખાતે 
યોજાયેલા સમારંભમાં આઈ.એન.ટી. તરફથી ગઝલક્ષેત્રે 
નોંધપાત્ર પ્રદાન કરવા બદલ શ્રી હિતેન આનંદપરા અને 
શ્રી અંકિત ત્રિવેદીને “શયદા એવોર્ડ' અને શ્રી રતિલાલ, 
“અનિલ'ને “કલાપી એવોર્ડ' શ્રી રાજશ્રી બિરલાના હસ્તે અર્પણ 
કરાયા હતા. 
જૌત્રીનો સૂર્ય પુસ્તકર્નું વિમોચન 

તા. રજી ઓગસ્ટના રોજ ઈમેજ પબ્લિકેશન્સના 
ઉપક્રમે ભાઈદાસ સભાગૃહ તિલે પાર્લે (મુંબઈ) ખાતે 
શ્રી સુરેશ દલાલ સંપાદિત 'ૈત્રીનો સૂર્ય' પુસ્તકનું વિમોચન 
શ્રી શાહબુદ્દીન રાઠોડે કર્યું હતું. ડૉ. સુરેશ દલાલે “કાવ્ય-મૈત્રી' 
વિશે અને શાહબુદ્દીન રાઠોડે “હાર્ય-મૈત્રી' વિશે વ્યાખ્યાન 
આપ્યું હતું. “દોસ્ત તારા નામ પર' શીર્ષક હેઠળ વોજાવેલા 
કાર્યક્રમમાં શ્રી પાર્થિવ ગોહિલ અને શ્રી જાહ્નવી શ્રીમાંકરે 
લોકપ્રેય ગુજરાતી ગીતો રજૂ કર્યા હતાં. સંચાલન શ્રી અંકિત 
ત્રિવેદીએ કર્યું હતું. 
'સાહિત્યપ્રદક્ષિણા'નું વિમોચન, 

સાહિત્યનાં વિવિધ સ્વરૂપો - કવિતા, વાર્તા, નવલકથા, 
એકાંકી, નાટક, નિબંધ, તિવેચન, રેખાચિત્ર, સંસ્મરણ, 
આત્મકથા, પત્રસાહિત્ય, ડાયરી, લોકસાહિત્ય વગેરે - ને એક 
જ ગ્રંથમાં સમાવેશ કરતા શ્રી સુરેશ દલાલના સંપાદન 
“સાહિત્ય-પ્રદક્ષિણા'નું વિમોચન શનિવાર, તા.૨૩ ઓગસ્ટ 
૨૦૦૮ના રોજ ભારતીય વિદ્યાભવન, ચોપાટી, મુંબઈમાં ૧૪ 
સાહિત્યકાર-કલાકારોએ કર્યું, અતિથિવિશેષ શ્રી પ્રબોધ 
ર. જોશી અને જેમની વિશેષ ઉપસ્થિતિ હતી તે શ્રી અશરફ 


હ્ટ્શ 


મુકુન્દ પી. શાહ 


ડબાવાલા અને ગ્રંથના સંપાદક શ્રી સુરેશ દલાલે પ્રાસંગિક કહ્યું 
હતું. આ પ્રસંગે વિતિધ વિષયોને સ્પર્શતી સાત એકોકિતઓ - 
ઊર્મિલા', “પ્રતિપુરૃષ', “લાપસી', “કાસ્પર', “રાખે રામ તેમ”, 
“નહીં લખાયેલી કવિતા' અને “મને આંખોથી વાત કરતાં આવડે 
છે' - નો તિશેષ પ્રયોગ ધ્યાનાકર્ષક રહ્યો. આરંભમાં “ઈમેજ”ના 
શ્રી ગોપાલ દવેએ સ્તાગત પ્રવચન કર્યું હતું. સમપ્ર કાર્યક્રમનું 
સરસ સંચાલન શ્રી અંકિત ત્રિવેદીનું હતું. 
અનિરુધ્ધ બ્રહ્મભટ્ટના નિર્બંધો તિષયક વ્યાખ્યાન 

તા. ૩૦મી જુલાઈએ અભિરુચિ સંસ્થાના ઉપક્રમે 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ગોવર્ધન સ્મૃતિ મંદિર ખાતે 
અનિરૃધ્ધ બ્રહ્મભટ્ટના નિબંધ સંગ્રહ “વાટેઘાટે' પર ર્તા ભટ્ટે 
મનનીય વક્તવ આપ્યું હતું. તેમણે લઘુ નિબંધોના જનક તરીકે 
ફ્રેન્ચ લેખક મોન્તેઈનને ગણાવ્યા હતા. 
હર્ષદ ત્રિવેદીના સાહિત્ય વિશે ચર્ચા 

તા. ૨૦૦-૨૦૦૮ના રોજ અમૃતા તિદ્યાલય, 
સુરેન્દ્રનગરના ઉપક્રમે 'શબ્દસૃષ્ટિ'ના સંપાદક શ્રી હર્ષદ 
ત્રિવેદીના વનપ્રવેશ નિમિત્તે જાણીતા શિક્ષણવિદ્દ શ્રી ચંદ્રકાન્ત 
વ્યાસના પ્રમુખપદે યોજાવેલ સમારંભમાં હર્ષદ ત્રિવેદીની 
કવિતાઓ વિશે લાભશંકર પુરોહિત; વાર્તાઓ. વિશે ડૉ. આર. 
સી. મારુ અને સંપાદનો વિશે શ્રી મનસુખ સલ્લાએ વક્તવ્યો 
આપ્યાં હતાં. આ પ્રસંગે શ્રી જાતુષ જોષી અને શ્રી મનોહર 
ત્રિવેદીએ કાવ્યપઠન કર્યું હતું. આયોજન શ્રી વીરેન્દ્ર આચાર્ય 
અને જિતેન્દ્ર આચાર્યે કર્યું હતું. 
હરીશ નાગ્રેચાના વાતસિંગ્રહનું લોકાર્પણ 

તા. ૨૮મી જૂનના રોજ ભવન્સ કલ્ચરલ સેન્ટર 
અંધૈરીના ઉપક્રમે શ્રી હરીશ નાગ્રેચાના વાર્તાસંગ્રહ “એક 
ક્ષણનો. ઉન્માદ'નું લોકાર્પણ શ્રીમતી હિમાંશી. શેલતના હસ્તે 
યોજાયું હતું. શ્રી દીપક દોશીએ શ્રી નાગ્રેચાની વાર્તાઓની 
વિશિષ્ટતા દર્શાવી હતી. સંચાલન શ્રી કમલેશ દરુએ કર્યું હતું. 
ડૉ. ચિનુ મોદીનાં બે નાટકોનું મંચન 

તા. ૧૯મી ઓગસ્ટે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અને 
ગુજરાત વુમન ડેવલપમેન્ટ સેલના સહયોગથી ગુ. સા. પરિષદના 
રા. વિ. પાઠક સભાગૃહ ખાતે ડૉ. ચિનુ મોદીનાં બે નાટકો 
જોમરી લેન' અને 'હ્વૌપદી' ભજવાયાં હતાં. જેમાં સર્વશ્રી અર્ચન 
ત્રિવેદી, તરણા દીક્ષિત અને અસ્મા મહેતાએ અભિનય આપ્યો 
હતો. સૂત્રધાર તરીકે પ્રો. સતીશ વ્યાસ હતા. 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ : ૮૫ 





વાઈલ્ડ લાઈફ તોચ -૧૮ 


ચાષ ઊર્રે નીલકંઠ - €૦ત્વંતડ ઇલાટોપ્ાલાડાંડ 





હેમેન્દ્ર એ. શાહ 


દેશી નીલકંઠ ઉર્ફે વીલછા - તાંક ૨૦1164 ઉર્ફે 310૯3437 


ઓક્સફર્ડ અને કેમ્બ્રિજ % 
બ્લ્યુ રંગનું આ પક્ષી ઊડે છે 
ત્યારે ભભકદાર વાદળી રંગનો [ ક 
સુંદર પટ્ટો પડે છે અને રંગના -_ 
ચાહકોને મઝા પડી જાય છે. 
મજબૂત ચાંચ, આછું વાદળી પેટ, 
પીંછૉનો - ખાસ ડરીને પીંછાંના 
નીચેના ભાગનો વિશિષ્ટ વાદળી 
રંગ જોઈને તેને ઓળખવો 
અઘ્રો.નથી. 

શહેરોના લોકો આજેપણ ” 
કોઈ અગત્યનું કામ કસવા બહાર ખૂ" 
નીડળે અને પહેલાં દર્શન ગાય 
માતાનાં થાય તો 'હવે ક્તેહ જરૂર દ 
મળશે' તેવી માન્યતા ધરાવે છે. તેવી જ રીતે ગ્રામ્ય પ્રજા માને 
છે કૈ રસ્તાર્મા નીલકંઠને બેઠેલો કે ઊડતો જોવા મળે તો 
સફળતા જરૂરથી મળશે. 

ચાષનું માથું મોટું હોય છે અને કંદ કબૂતર જેટલું 
લગભગ ૩ર ગ્રે.મી.નું હોય છે. કોયલ ઝાડની ઉપર પાંદડાંનાં 
ગુચ્છા વચ્ચે સંતાઈને રહેવાનું પસંદ કરે છે. પણ ચાપનું 
તેનાથી તદન ઊંધું છે.એ.ખુલ્લે આમ, બધા જોઈ શકે એ.રીતે. 
ઝાડના ટૂંડા ઉપર કે ટેલિફોનના તાર ઉપર કે અન્ય થાંભલા 
ઉપર બેઠેલો જોઈ શકાય છે. 

ચાષ, બેઠેલો હોય ત્યારે ખબર પડતી નથી કે તે 
ભભકદાર વાદળી રંગનો સવામી છે. તેની સાચી ઓળખ તે 
ઊડે છે ત્યારે જ થાય છે. તે ઊડે છે ત્યારે તેના ચિત્તાકર્ષક 
રંગથી ચિત્રકારે, તસવીરકારો તથા કુદરતના પ્રેમીઓ અંજાઈ 
જાય છે. તેના માથાનો ઉપરનો ભાગ લીલાશ પડતો વાદળી 
અને કપાળ રતાશ પડતું હોય છે. 

ચાષગાઢજંગલોમાં અને ઊઘાડૉખેતરોમાં એમ બંને 
જગ્યાએજોવા મળે છે. સાથેની તસવીર બાંધતગઢ (મપ્ર)ના 
ગાઢ જંગલમાં લીધૈલી છે. ખેતીને નુકસાન કરતી જીવાતો 
કંસારી, તીડ, ઉદરડા વગેરે ચાષનો મુખ્ય ખોરાક હોવાથી 


રેમ્બર ર૦૦૮: ૮૪ 
















ખેડ્તોખેતરમાંનીલર્કઠની હાજરી 
| હોયતોખૂબખુશ ઘાય છે. 
ચાષ દૂર બેઠાં પણ્‌ 
પોતાની ચકોર દષ્ટિથી શિકારને 
પારખી જાય છે અને વીજળીક 
| ઝડપથી ઊડીને તેને પકડી લે છે. 
સામાન્ય રીતે પોતાના શિકારને 
.]1 પકડીને ગળી જાય છે પણ 
છ] શિકારની સાઈઝ મોટી હોય તો 
તેસેપ્છા્‌ડીપછાડીતે.નાની. કરીને, 


ન સામાન્ય રીતે ચાષ શાંત 
| રહે છે અને જ્યારે પ્રજનન- 
લિ ત5તુમાં હોય છે ત્યારે થોડોક 

અતા જ થઈ જાય છે. તે પટલો દેખાવડો છે તેવો તૈનો 
અવાજ મધુર નથી. તેનો અવાજ કર્કશ છે. અને કોઇનેપરંદ 
પૂડતો.નથી. 

ઝાડમાં કુદરતી રીતે પડેલી બખોલનો ઉપયોગ કરી તે 
માળો બાંધે છે. ઘાસ, પરચુરણ કચરો, નાનાં મોટાં પીંછાં 
વીણીને તેનો ઉપયોગ કરી તે માળો બાંધ છે. માદા એકદમ 
સફેદ રંગનાં ચારથીર્પાચ ઈંડૉ મૂકે છે. 

ચાષની એક બીજી જાત છે જે કાશ્મીરી ચાપ તરીકે 
ઓળખાય છે. 'વડૉપ્તાપ ર018. તેનું શાસ્ત્રીય નામ છે 
€૦તંતડ છુતાતત્પાંઘડ. જાણીત! પક્ષીવિદૂ સ્વ. સલીમ 
અલીના કહેવા મુજબ કાશ્મીરી ચાષ જ્યારે આફ્રિકાના પ્રવાસે 
જાય્‌ છે ત્યારે તે ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છના 
આકાશમાંથી પસાર થાય છે, પણ તે ગુજરાતમાં રોકાતો નથી. 

પ્રજ્નનત્રક્તુ્માં ચાપએકદમ આનંદમય બની હિલ્વોળે 
ચડેછે.માદાનેરિઝવવા જાત જાતની ભાત ભાતની ગુલાંટો મારે 
છે અને અનેક જાતનાં નખરાં કરે છે. ચાય લગભગ બધાં 
રાજ્યોમાંજોવમળેછે.ગામડાની નજીક બગીચા જેવો તિરતાર 
હોયતોત્યાં તેવિશેષઆવાસ ડરતો હોય છે 


બ્ટ્થ 


સાહિત્યવૃત્ત 
-“ “----------------------- 


મુકુન્દ પી. શાહ 
યા ડબાવાલા અને ગ્રંથના સંપાદક શ્રી સુરેશ દલાલે પ્રાસંગિક કુલ 
તા. ૫-૭-૨૦૦૮થી તા. ૧૧-૦-૨૦૦૮ દરમ્યાન ગુ. હતું. આ પ્રસંગે વિતિધ વિષયોને સ્પર્શતી સાત એકોકિતૃઓ - 


સા. પરિષદ દ્વારા સાહિત્યયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જર્મિલા”, '્રતિપુર્ષ', “લાપસી? *£ાઝ)? * 
અને સૌરાષ્ટ્રનાં જુદાં જુદાં સ્થળોએ - અમરેલી, જૂનાગઢ, “નહીં લખાયેલી ક ક , ચખે રામ તેમ', 
પોરબંદર, જામનગર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને ભાવનગર - છે' -નો તિશેષ પ્રયોગ ધ્યાનાક્પડ ક 
ઘણી સાહિત્યિક સંસ્થાઓ તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સાથે શ્રી ગોપાલ દવેએ સવાગ ઉમા 
ટ ક ય સ્વાગત પ્રવચન કયું હતું, સમગ્ર કાર્યક ક 
વાર્તાલાપો, ચર્ચાઓ યોજાયાં. આરંભનાં ત્રણ સ્થળોએ સરસ સંચાલન શ્રી અંકિત ત્રિવેદીને હત છું. સમગ્ર કાર્યક્રમનું 
પરિષદ પ્રમુખ શ્રી નારાયણ દેસાઈ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને અનિરૃધ્ધ ડા 
ક ક ક ડેધ બહ્મભટના નિબંધો તિપયક ત્ય. 
સભાઓમાં સંશોધન, વક્તવ્ય, સંગોષ્ઠિનાં આયોજન થયાં. મ બ્યાન 
તા. ૩૦મી ફેલાઈએ અભિરચિ *. 

આપણા ભાષાસાહિત્યના ચાહકોનો ઉલ્લાસ અનેરો હતો. ગુજરાતી સાહિત્ય પરપ ક્ય સંસ્થાના ઉપકમે 
હિતેન આર્નદપરા, અંકિત ત્રિવેદીને “શયદા એવોર્ડ' અને અનિરુધ્ધ બ્રહમ સમદના ગોવર્ધન રમૃતિ મદિર ખાતે 
રતિલાલ 'અનિલ'ને “કલાપી એવોર્ડ' અર્પ્ કરાયા કના નિબંધ સંગ્રહ જાટેવાટે' પર રિતા ભટે 

તા. ૯મી ઓગસ્ટે ભારતીય વિદ્યાભવન મુંબઈ ખાતે 
યોજાયેલા સમારંભમાં આઈ.એન.ટી. તરફથી ગઝવક્ષેત્રે છણાબા હતા. 
નોંધપાત્ર પ્રદાન કરવા બદલ શ્રી હિતેન આનંદપરા અને પડ જ વિશે ચર્ચા 
શ્રી અંકિત ત્રિવેદીને “શયદા એવોર્ડ' અને શ્રી રતિલાલ ૨૦૦૮ના ર્જ 
'અનિલ'ને “કલાપી એવોર્ડ' શ્રી રાજશ્રી બિરલાના હસ્તે અર્પણ ન ઉપક્રમે જશબ્દસૂષટિઃ ટ. વિદ્યાલય, 
કરાયા હતા. ર ન વનંપવેશ તિખિતે જણીતા શિક્ષણવિદ્‌ શ્રી ચં 
યૌત્રીનો સૂર્ય” પુસ્તકનું વિમોચન ક મમુખપદે યોજીયેતૃ સમારંભમાં હુ ચંદ્રકાન્ત 

તા. રજી ઓગસ્ટના રોજ ઈમેજ પબ્લિકેશન્સના “ઓ વિશે લાભશંકર પુરોહિત; વાતુ ઉષ્દ ત્રિવેદીની 
ઉપક્રમે ભાઈદાસ સભાગૃહ વિલે પાર્લે (મુંબઈ) ખાતે સી. મોર અને સંપાદનો વિશે ઝી 2 ઓ વિશે ડૉ. આર. 
શ્રી સુરેશ દલાલ સંપાદિત મૈત્રીનો સૂર્ય' પુસ્તકનું વિમોચન એપ્યાં હતાં આ ઝઞડ 
શ્રી શાહબુદ્દીન રાઠોડે કર્યું હતું. ડૉ. સુરેશ દલાલે “કાવ્ય-મૈત્રી' ત્રિવેદીએ કાભપઠન કર્યું હુત જોપી અને શ્રી મનોહર 
વિશે અને શાહબુદ્દીન રાઠોડે “હાસ્ય-મૈત્રી' વિશે વ્યાખ્યાન એને જિતેન્દ્ર આચાર્ણે કર્યુ હ હ. આયોજન કી વીરેન્દ્ર આચાર્ય 
આપ્યું હતું. “દોસ્ત તારા નામ પર' શીર્ષક હેઠળ યોજાયેલા *રીશનાપ્રેસ્‌ના વાતસિગ્રહ 
કાર્યક્રમમાં શ્રી પાર્થિવ ગોહિલ અને શ્રી જાહ્નવી શ્રીમાંકેરે તા. રહમ નું લોકાર્પણ 
લોકપ્રિય ગુજરાતી ગીતો રજૂ કર્યા હતાં. સંચાલન શ્રી અંકિત એધેરીના ઉપઠુ ના રોજ ભવન્સ કલ્ચરલ સેન્ટર 
ત્રિવેદીએ કર્યુ હતું. ક્ષણનો ઉ. હૂ શ નાએેચાના તાતસિંગ્રહ “એક 
“સાહિત્ય-પ્રદક્ષિણા'નું વિમોચન યોજાયું હતું કૂ. મ ન શ્રીમતી હિમાંશી શેલતના હસ્તે 

સાહિત્યનાં વિવિધ સ્વરૂપો - કવિતા, વાર્તા, નવલકથા, વિશિષ્ટતા દૂ પ દૈશીએ શ્રી નાગ્રેચાની વાર્તાઓની 
એકાંકી, નાટક, નિબંધ, વિવેચન, રેખાચિત્ર, સંસ્મરણ, ડડો.ચિનુ મોત લેમ વન શ્રી કમલેશ દરુએ કર્યું હતં 
આત્મકથા, પત્રસાહિત્ય, ડાયરી, લોકસાહિત્ય વગેરે - ને એક તા ૧૯ જુમ 
જ ગ્રંથમાં સમાવેશ કરતા શ્રી સુરેશ દલાલના સંપાદન ગુજરાત વમન ડેર રટે ગુજરી, તી સાહિત્ય પરિયર્ટ ઝર 
'સાહિત્ય-્રદક્ષિણા'નું વિમોચન શનિવાર, તા.૨૩ ઓગસ્ટ ર. વિ. પાકુ  મગેલના સહયોગથી ગુ. સા.૫રષિ 
૨૦૦૮ના રોજ ભારતીય વિદ્યાભવન, ચોપાટી, મુંબઈમાં ૧૪ 'મેમરી હેત્‌' સ ગિ ખાતે ડે. ચિનુ મોદીનાં 2 
સાહિત્યકાર-કલાકારોએ. કર્યું. અતિથિવિશેષ શ્રી પ્રબોધ ત્તિવેદી, તરૂણ ઇડ ધ ભજતાયાં હતાં જેમાં સન 
૨. જોશી અને. જેમની વિશેષ ઉપસ્થિતિ હતી તે શ્રી અશરફ મો સૂતરધ્‌ર પ ચે રસમા યહેતાએ અજ 


કગની 
હ્ટ્શ 


પીશ ત્યા૩ શકતા. 


શ્રી અરવિન્દના સાધક શ્રી નાનાલાલ જોશીએ સમગ્ર 
કાર્યક્રમનું સંચાલન કરતાં આ ડીવીડી દ્વારા શ્રી સુન્દરમનું 
ગુજરાતની પ્રજાને અમૂલ્ય અર્પણ કેવી રીતે ચિરંજીવ બની 
રહેશે એ જણાવતાં ઉમેર્યું હતું કે આ બન્ને ડીવીડી રૂ. ૨૫૦ની 
કિમતે શ્રી નાનાલાલ જોશી “મા', કેલાસપાર્ક સોસાયટી, 
ડૉલમીલ રોડ, સુરેન્દ્રનગર - ૩૬૩૦૦૧ (મોબાઈલ : 
૦૯૮૨૫૩ ૮૮૪૬૩) પાસેથી મળી શકશે. 

કાર્યક્રમમાં શ્રી અરવિન્દના. સાધકો, “દજ્ષિણા'ના 
ચાહકો-વાચકો અને સાહિત્યકારોએ હાજરી આપી હતી. 

(અહેવાલ : પ્રવીણ મ. વૈષ્ણવ) 

સ્વ. મનહરલાલ ચોકસીના ગઝલસંગ્રહનું લોકાર્પણ : 
ડૉ. દિલીપ મોદીને મનહરલાલ ચોકસી પારિતોષિક 

પ્રકાશનસંસ્થા સાહિત્ય સંગમ અને નર્મદ સાહિત્ય 
સભાના સંયુક્ત ઉપક્રમે ડૉ. મુકુલ ચોકસીના સહયોગથી 
સ્વ. મનહરલાલ ચોકસીની સ્મૃતિમાં ગઝલક્ષેત્રે વિશિષ્ટ 
પ્રદાન કરવા માટે અપાતું “સ્વ, મનહરલાલ ચોકસી 
પાર્તોપિક' જાણીતા કવતિ-ગઝલકાર-લેખક-તબીબ 
ડૉ. દિલીપ મોદીને અર્પણ કરવાના અને સ્વ. મનહરલાલ 
ચોકસીના નવા ગઝલસંગ્રહ “ક્યાં ક્યાંથી મળી છે ગઝલો'ના 
લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં પ્રમુખસ્થાનેથી સાહિત્યકાર 
શ્રી ભગવતીકુમાર શર્માએ. જણાવ્યું હતું કે, મનહરલાલ 
ચોકસી યોગીપુરૂષ હતા. ને તેમણે ગઝલસર્જનને યોગની 
કક્ષાએ પહોંચાડ્યું હતું. તેમને ગઝલયોગીનું બિરૂદ આપી 
શકાય. તેમને ગઝલના છંદ હસ્તાકમલવત્‌ હતા. 
ગઝલસંગ્રહનું શીર્ષક “ક્યાં ક્યાંથી મળી છે ગઝલો' ઉચિત 
છે, કેમ કે એમને અગોચરમાંથી પણ ગઝલ મળતી હતી. 

આપ્રસંગે સ્વ. મનહરલાલ ચોકસી સ્મૃતિ પારિતોપિક 
કવિ ડૉ. દિલીપ મોદીને અપાયું. મનહરભાઈના આશીર્વાદ 
દિલીપભાઈના ગઝલસર્જનને કાયમ મળતા રહ્યા છે. શ્રી 
દિલીપ મોદી કશી પણ હોહા વિના, ચૂપચાપ, નિજાનંદે 
ગઝલસર્જન કરતા રહ્યા છે એ આર્નદની વાત છે. 
અતિથિ[વિશેષપદેથી શ્રી નાનુભાઈ નાયકે સ્વ. મનહરભાઈ 
ચોકસી સાથેનાં સંસ્મરણો તાજાં કરી જણાવ્યું કે, 
મનહરભાઈના પ્રયાસોથી જ સૂરતને વિશિષ્ટ ગઝલકારો 
મળતા રહ્યા છે. સુરતમાં ગઝ્લકારોની એક આગવી પેઢી 
તૈયાર કરવામાં મનહરભાઈનો બહુમૂલ્ય ફાળો રહ્યો છે એ 
ભૂલવું ન જોઈએ. ડતિશ્રી દિલીપ મોદી તિશે કહ્યું કે, એમની 
ડવિતામાં એકલતાનું આગવું સૌન્દર્ય છે, શ્રી દિલીપ મોદીએ 


લ્ટ્શ 


પ્રતિભાવમાં સૌનો આભાર માની કહ્યું કે ડૉક્ટરી વવસાયમાં 
વસ્ત હોવા છતાં એમનો પ્રથમ પ્રેમ કવિતા છે. મનહરભાઈ 
ચોકસી સાથે સંકળાયેલું આ પારિતોષિક મળતાથી ધન્યતાનો 
અનુભવ થાય છે. શ્રી રવીન્દ્ર પારેખે મનહરભાઈ ચોકડસીની 
કવિ અનેમાણસ તરીકેની વિશિષ્ટતાઓની રસપ્રદ વાતો કરી 
હતી. શ્રી બકુલેશ દેસાઈએ કવિશ્રી દિલીપ મોદીનો પરિચય 
કરાવ્યો હતો. શ્રી વિવેક ટેલર અને શ્રી રેખાબહેન પટેલે 
પ્રાસંગિક વાતો કરી હતી. શ્રી કિરણ ચૌહાણ અને શ્રી ગૌરાંગ 
ઠાકરે મનહરલાલ ચોકસીની કૃતિઓનું પઠન કર્યું હતું. 
શ્રીમનુબહેન ચોકસીએ મનહરલાલ ચોકસી તિશેના અર્પણ- 
કાળનું ભાવવાહી પઠન કર્યું હતું. શ્રી ભગવતીકુમાર શર્માએ 
હ્યાં ક્યાંથી મળી છે ગઝલો'નું લોકાર્પણ કર્યું હતું. શ્રી નીલેશ 
પટેલે તૈયાર કરેલી સ્વ. મનહરલાલ, ચોકસી વિશેની 
ડોક્યુમેન્ટરી સીડીનું લોકાર્પણ મહેંક અને અક્ષરે કરાવ્યું હતું. 
શ્રી જનક નાયકે કાર્યક્રમનું સંચાલન કર્યું હતું. 
નવસર્જન સાહિત્યવર્તુળ-ધરમપુરના ઉપકમે દ, ગુજરાતના 
અંતરિયાળ વનપ્રાંતમાં યોજાયેલા સાહિત્યિક કાર્યક્રમો 

તા. ૨૮મી જૂન, '૦૮ને શનિવારના દિને નવસર્જન. 
સાહિત્યતર્તુળ.- ધરમપુરના નેજા હેઠળ ચોપાસ વનરાજિથી 
ઘેરાવેલા ધરમપુરના “સાયન્સ સેન્ટર'ના કોન્ફરન્સ હૉલમાં 
સ-રસ સાહિત્યિક કાર્યક્રમ સંપન્ન થયા. સૌ પ્રથમ જાણીતાં 
લેખિકા અને “બાળસાહિત્ય'નાં સર્જક પ્રા. ડૉ. અરૃશિકા 
મનોજ દરૂએ. પોતાના વ્યાખ્યાનમાં કવિશ્રી ઉશનસૂની 
સ્મૃતિકથા “સદ્માતાનો ખાંચો'નો પરિચય આપ્યો. પ્રા. 
શ્રી મનોજ એમ. દરૂએ ધરમપુરની ધરતીમાંથી જ ઊગી 
નીકળેલી શ્રી ચંદ્રકાંત પંડ્યાની સ્મૃતિકથા “બાનો ભીખુ'નું 
રસપાન કરાવ્યું અને સંશોધનાત્મક દષ્ટિકોણથી વિશિષ્ટ 
માહિતીની છણાવટ કરી. “દરૂદંપતી'એ બંને સ્મૃત્તિકથાનો 
રસપ્રવાહ વહાવ્યો હતો. 

તા. ર૯મી જૂન '૦૮ને રવિવારે ઔરંગા નદીના 
રમણીય તટે આવેલા નાંધઈ-ભૈરવી મુકામે નવસર્જન સાહિત્ય 
વર્તુળના ઉપક્રમે “ભ્રમણગોષ્ઠિ'નો વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ યોજાયો. 
આ સાહિત્યગોષ્ડિમાં ભાગ લેનારાંઓ હતાં ઃપ્રા.મનોજ એમ. 
દરૂ પ્રા. ડૉ. અરુણિકા મનોજ દરૂ,પ્રા. ડૉ. મનોરમા ડી. પટેલ, 
જંસ્કાર મિલન' - વલસાડના મંત્રી શ્રી અમૃત કે. દેસાઈ, 
જાણીતા ચર્ચાપત્રીઓ શ્રી ધીરુ મેરાઇ, શ્રી રાયસીંગ વળવી 
અને શ્રી ચંદ્રકાન્ત મિસ્ત્રી, સને ૨૦૦૭ના રાજ્યકક્ષાના 
“ભગિની નિવેદિતા એવોર્ડ' વિજેતા, સિદુમ્લર ઉત્તર બુનિયાદી 


સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ : ૮૭ 





મેમાનંદ શાહિત્ય સભા 

વડોદરાની સાહિત્યિક સંસ્થા પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભાના 
સૌજન્યથી “ઉત્તર ગુજરાત વાતર! વર્તુળ'ના વાર્તાકારોની 
તાર્તાશિબિર યોજાઈ હતી. શ્રી સતીશ ડણાકે ભૂમિકા બાંધી 
હતી. ઉદૂઘાટન વાર્તા વર્તુળના સ્થાપક શ્રી ડાહ્યાભાઈ પટેલ 
*માસુમે' કર્યું હતું આ પ્રસંગે શ્રી સંજય ચૌહાણના સામયિક 
“દલિત ચૈતના' દ્વારા વર્ષની શ્રેષ્ઠ વાર્તા માટેનું દશાવીસ 
ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટનું પારિતોષિક ડૉ પ્રદીપ પંડ્યાના હસ્તે અપાયું 
હતું શ્રી દાન વાઘેલા આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત્ત રહ્યા હતા સર્વશ્રી 
મોહન પરમાર, દીવાન ઠાકોર, “જગતપમિત્ર', ડૉ પ્રદીપ પંડ્યા, 
સંજય ચૌહાણ, ડો. ગોપાલ શાસ્ત્રી, દલપત ચૌહાણ, ડાહ્યાભાઈ 
પટેલ 'માસુપ', ધરમાભાઈ શ્રીમાળી, ચંદ્રકાન્ત રાવ, કનુભાઈ 
આચાર્ય પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, ડૉ. ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટે 
પોતાની વાર્તાઓનું પઠન કર્યું હતું શ્રી ચંદ્રકાંત રાવે સ્વાગત, 
શ્રી સતીશ ડણાકે સંચાલન, ડૉ વિરચી ત્રિવેદી અને 
શ્રી દીવાન ઠાકોરે આભારદર્શન કર્યું હતું 
શહેલો ગિરમીટ્યિ' વિશે સંગોષ્ઠિ 

તા. ૨૭ જુલાઈએ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ખાતે 
શ્રી નારાયણ દેસાઈના અધ્યક્ષપદે, હિંદી સાહિત્યકાર 
શ્રી ગિરિરાજ કિશોરના અર્તિથિતિશેષ પદે ગિરિરાજજીની હિંદી 
નવલકથા 'પહેલો ગિરમીટ્યો'નો શ્રી મોહન દાંડીકરે કરેલ 


અહેવાલ 


શ્રી સુન્દરમ્‌ના તંત્રીપદે પ્રગટ થવેલા “દક્ષિણા'ના ૧૦૮ 


ગુજરાતી અનુવાદ (જેને સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા શ્રેષ્ઠ 
અનુવાદનો પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો છે) વિષે સંગોષ્ઠિ યોજાઈ હતી. 
શ્રી મનસુખ સલ્લાએ ભૂમિકા બાંધી હતી અને સંચાલન કર્યુ 
હતું શ્રી રાજેન્દ્ર પટેલે પુસ્તકનો, શ્રી રતિલાલ બોરીસાગર 
શ્રી મોહન ર્દોડીકરના જીતન અને ડવનનો, શ્રી જિતેન્દ્ર દેસાઈએ 
શ્રી ગિરિરાજ કિશોરનો પરિચય આપ્યો હતો શ્રી દર્શનાબહેન 
પટ્ટણીએ ગાંધીજીના દક્ષિણ આફ્રિકાના વસવાટ દરમિયાનની 
પ્રવૃત્તિ આલેખતા પુસ્તક “પહેલો ગિરમીટ્યો'ની છણાવટ કરી 
હતી. શ્રી મોહન દાંડીકર અને શ્રી ગિરિરાજ કિશોરે પ્રતિભાવ 
આપ્યો હતો, દર્શક ફાઉન્ડેશન અને ગાંધી સ્મારક 
સંગ્રહાલયના સહયોગથી યોજાયેલા આ સમારંભના અધયક્ષ 
શ્રી નારાયણભાઈ દેસાઈએ સમાપન કર્યું હતું. આભારદર્શતે 
શ્રી રજની દવેએ કયયું હતું 
માનભાઈ ભટ્ટની જન્મ શતાબ્દી 
તા. ૨૩ જૂલાઈના રોજ સ્વ, માનભાઈ ભટ્ટ જન્મ- 
શતાબ્દી નિમિત્તે શિશુતિહાર બુધસભા ભાતનગર દ્વાર 
ડૉ ઈન્દુબેન રામબાબુ પટેલનો જાભાતિયાં, ધોળ અને 
લગ્નગીતો' વિષયક ગાન-વાર્તાલાપ યોજાયો હતો. અધ્યક્ષરથાને 
પ્રા તખ્તસિંહ પરમાર અને અતિથિવિશેષ સ્થાને શ્રી સુબોધ 
મહેતા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા સંચાલન શ્રી અજય પાઠકે કર્યું હતું 
ળ 


“ઉદ્દેશ'ના તેત્રી શ્રીપ્રબોધ ર. જોશીએ આ મુજબ જણાવર્તા 


અંકોની બે ડીવીડીનું વિમોચન શ્રી સુન્દરમૂના તંત્રીપદેપ્રગટથતા રહેલા 'દક્ષિણા'ને આપણા 
“ “દક્ષિણા'ને આજે ૧૧ વર્ષ થશે. ૧૫ ઓગસ્ટ સંસ્કાર અને સાહિત્યજીતનની એક ઘટના તરીકે ઓળખાબું 
૧૯૪૭થી એપ્રિલ ૧૯૮૨ સુધી પૂરાં હતું.શ્રી સુન્દરમ્‌ કેશ સર્જકના સ્પર્શથી 
પાંત્રીસવર્ષ૧૦૮અંકોમાં એવિસ્તર્યુ, એ સતત સંવર્ધતું રહ્યું એમ ડહી 
માળાના ૧૦૮ મણકા જેવું. પણ માળા ન “દક્ષિણા'માં પ્રકાશિત વિવિધરંગી 
પતેપછીયસ્મરણવિખરાતુંનથીએ -.: ૮“. ----- સાહિત્યમાંથી કેટલીક વાતો કહી 
સાન્નિધ્ય તો સતત ચાલતું રહે છે દાલાણા' 'દક્ષિણા'નુંરસાવલોકન તેમણે કરાવું 
*દક્ષિણા'નોપણ એવોજ ચેતોવિસ્તાર 0: ક હતું. 
ઘત્તો રહ્યો છે.શ્રી અરવિન્ટના જળ મસ જળનો) “અર્પણ' પાસિકના તંત્રી 
જીવનદર્શનનું અનુશીલન કરતા “પતવકબારઉ સા, રેપર ક કેરીટ ઠરે “દક્ષિણા' દ્વારા 
શ્રી સુન્દરમ્‌ના તૈમાસિક “દક્ષિણા'ના ત્ર 64 શ્રી સુન્‍્દરમે શ્રી અરવિન્દના યોગને 


૧૦૮ અંકોની બે ભાગમાંપ્રગટથતી 
ડીવીડીનું શ્રી અરવેન્દની ૧૩૬મી 


દિવા કાર્ષાધવ શી ખરતિડ આશમ પો?મેરી ક૦પ ૦૦૨ 


કેવી સાહજિકતાથી, રોચક રીતે 
ગુજરાતી-ભાષી પ્રજા સમક્ષ મૂકી 


જન્મજર્યતીપ્રસંગે, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮નારોજશ્રીમાતૃમંદિર આપ્યો તેની સવિસ્તર વાત કરતાં શ્રી સુન્દરમનું આ 
અપદાવાદમાંતિમોચન કરતાંપ્રસંગનાઅતિઘિવિશેષઅને સંસ્કારકાર્યચિરસ્મરણીય રહેશે એમ જણાવ્યું હતું. 


-મ્બર ૨૦૦૮: ૮૬ 


બ્ટ્ણ 


શ્રી અરવિન્દના સાધક શ્રી નાનાલાલ જોશીએ સમગ્ર 
કાર્યક્રમનું સંચાલન કરતાં આ ડીવીડી દ્રારા શ્રી સુન્દરમનું 
ગુજરાતની પ્રજાને અમૂલ્ય અર્પણ કેવી રીતે ચિરંજીવ બની 
રહેશે એ જણાવતાં ઉમેર્યું હતું કે આ બન્ને ડીવીડી રૂ. ૨૫૦ની 
કિંમતે શ્રી નાનાલાલ જોશી. “મા, કૈલાસપાર્ક સોસાયટી, 
ડાલમીલ રોડ, સુરેન્દ્રનગર - ૩૬૩૦૦૧ (મોબાઈલ : 
૦૯૮૨૫૩ ૮૮૪૬૩) પાસેથી મળી શકશે. 
કાર્યક્રમમાં શ્રી અરવિન્દના સાધકો, “દક્ષિણા'ના 
ચાહકો-વાચકો અને સાહિત્યકારોએ હાજરી આપી હતી. 
(અહેવાલ : પ્રવીણ મ. વૈષ્ણવ) 
સ્વ. મનહરલાલ ચોકસીના ગઝલસંગ્રહનું લોકાર્પણ : 
ડૉ. દિલીપ મોદીને મનહરલાલ ચોકસી પારિતોષિક 
પ્રકાશનસંસ્થા સાહિત્ય સંગમ અને નર્મદ સાહિત્ય 
સભાન સંયુક્ત ઉપકમે ડૉ. મુકુલ ચોકસીના સહયોગથી 
સ્વ. મનહરલાલ ચોકસીની સ્મૃતિમાં ગઝલક્ષેત્રે વિશિષ્ટ 
પ્રદાન કરવા માટે અપાતું 'સ્વ. મનહરલાલ ચોકસી 
પારિતોષિક' જાણીતા ડવિ-ગઝલકાર-લેખક-તબીબ 
ડૉ. દિલીપ મોદીને અર્પણ કરવાના અને સ્વ. મનહરલાલ 
ચોકસીના નવા ગઝલસંગ્રહ “ક્યાં ક્યાંથી મળી છે ગઝલો'ના 
લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં પ્રમુખસ્થાનેથી સાહિત્યકાર 
શ્રી ભગવતીકુમાર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, મનહરલાલ 
ચોકસી યોગીપુરુષ હતા. ને તેમણે ગઝલસર્જનને યોગની 
કક્ષાએ પહોંચાડ્યું હતું. તેયને ગઝલયોગીનું બિરુદ આપી 
શકાય. તેમને ગઝલના ઇઈંદ હસ્તાકમલવત્‌ હતા. 
ગઝલસંગ્રહનું શીર્ષક “ક્યાં ક્યાંથી મળી છે ગઝલો' ઉચિત 
છે, કેમ કે એમને અગોચરમાંથી પણ ગઝલ મળતી હતી. 
આપ્રસંગે સ્વ. મનહરલાલ ચોકસી સ્મૃતિ પારિતોષિક 
કવિ ડૉ. દિલીપ મોદીને અપાયું. મનહરભાઈના આશીર્વાદ 
દિલીપભાઈના ગઝલસર્જનને કાયમ મળતા રહ્યા છે. શ્રી 
દિલીપ. મોદી કશી પણ હોહા વિના, ચૂપચાપ, નિજાનંદે 
ગઝલસર્જન કરતા રહ્યા છે એ આનંદની વાત છે. 
અત્તિથિતિશેષપદેથી શ્રી નાનુભાઈ નાયકે સ્વ. મનહરભાઈ 
ચોકસી સાથેનાં સંસ્મરણો તાજાં કરી જણાવ્યું કે, 
મનહરભાઈના પ્રયાસોથી જ સૂરતને વિશિષ્ટ ગઝલકારો 
મળતા રહ્યા છે. સુરતમાં ગઝલકારોની એક આગવી પેઢી 
તૈયાર કરવામાં મનહરભાઈનો બહુમૂલ્ય ફાળો રહ્યો છે એ 
ભૂલવું ન જોઈએ. કવિશ્રી દિલીપ મોદી વિશે કહ્યું કે, એમની 
કવિતામાં એકલતાનું આગવું સૌન્દર્ય છે. શ્રી દિલીપ યોદીએ. 


હ્ટ્શ 





પ્રતિભાવમાં સૌનો આભાર માની કહ્યું કે ડોક્ટરી વવસાયમાં 
વ્સ્ત હોવા છતાં એમનો પ્રથમ પ્રેમ કતિતા છે. મનહરભાઈ 
ચોકસી સાથે સંકળાવેલું આ પારિતોષિક મળતાથી ધન્યતાનો 
અનુભવ થાય છે. શ્રી રવીન્દ્ર પારેખે મનહરભાઈ ચોકસીની 
કવિ અને માણસ તરીકેની વિશિષ્ટતાઓની રસપ્રદ વાતો કરી 
હતી. શ્રી બકુલેશ દેસાઈએ કવિશ્રી દિલીપ મોદીનો પરિચય 
કરાવ્યો હતો. શ્રી વિવેક ટેલર અને શ્રી રેખાબહેન પટેલે 
પ્રાસંગિક વાતો કરી હતી. શ્રી કિરણ ચૌહાણ અને શ્રી ગૌરાંગ 
ઠાકરે મનહરલાલ ચોકસીની કૃતિઓનું પઠન કર્યું હતું. 
શ્રી મનુબહેન ચોકસીએ મનહરલાલ ચોકસી વિશેના અર્પણ- 
કાવનું ભાવવાહી પઠન કર્યું હતું. શ્રી ભગવતીકુમાર શર્માએ 
હ્યાં ક્યાંથી મળી છે ગઝલો'નું લોકાર્પણ કર્યું હતું. શ્રી નીલેશ 
પટેલે તૈયાર કરેલી સ્વ. મનહરલાલ ચોકસી વિશેની 
ડોક્યુમેન્ટરી સીડીનું લોકાર્પણ મહેંક અને અક્ષરે કરાવ્યું હતું. 
શ્રી જનક નાયકે કાર્યક્રમનું સંચાલન કર્યું હતું. 
નવસર્જન સાહિત્યવર્તુળ-ધરમપુરના ઉપક્રમે દ. ગુજરાતના 
અંતરિયાળ વનપ્રાંતમાં યોજાવેલા ચ્રાહિત્વિક કાર્યકમો 

તા. ૨૮મી જૂન, '૦૮ને શનિવારના દિને નવસર્જન 
સાહિત્યવર્તુળ - ધરમપુરના નેજા હેઠળ ચોપાસ વનરાજિથી 
ઘેરાયેલા ધરમપુરના “સાયન્સ સેન્ટર'ના કોન્ફરન્સ હૉલમાં 
સ-રસ સાહિત્યિક કાર્યક્રમ સંપન્ન થયા. સૌ પ્રથમ જાણીતાં 
લેખિકા અને “બાળસાહિત્ય'નાં સર્જક પ્રા. ડૉ. અરૃણિકા 
મનોજ દરૂએ. પોતાના વ્યાખ્યાનમાં કવિશ્રી ઉશનસ્‌ની 
સ્મૃતિકથા “સદ્દમાતાનો ખાંચો'નો પરિચય આપ્યો. પ્રા. 
શ્રી મનોજ એમ. દરૂએ ધરમપુરની ધરતીમાંથી જ ઊગી 
નીકળેલી શ્રી ચંદ્રકાંત પંડ્યાની સ્મૃતિકથા “બાનો ભીખુ'નું 
રસપાન કરાવ્યું અને સંશોધનાત્મક દષ્ટિકોણથી વિશિષ્ટ 
માહિતીની છણાવટ કરી. “'દરૂદંપતી'એ બંને સ્મૃતિકથાનો 
રસપ્રવાહ વહાવ્યો હતો. 

તા. ૨૯મી જૂન '૦૮ને રવિવારે ઔરંગા નદીના 
રમણીય તટે આવેલા નાંધઈ-ભૈરવી મુકામે નવસર્જન સાહિત્ય 
વર્તુળના ઉપક્રમે “ભ્રમણગોષ્ઠિ'નો વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ યોજાયો. 
આ સાહિત્યગોષ્ઠિમાં ભાગ લેનારાંઓ હતાં :પ્રા.મનોજ એમ. 
દરૂ પ્રા. ડૉ. અરુણિકા મનોજ દરૃ, પ્રા. ડૉ. મનોરમા ડી. પટેલ, 
“સંસ્કાર મિલન' - વલસાડના મંત્રી શ્રી અમૃત કે. દેસાઈ, 
જાણીતા ચર્ચાપત્રીઓ શ્રી ધીરુ મેરાઈ, શ્રી રાયસીંગ વળવી 
અને શ્રી ચંદ્રકાન્ત મિસ્ત્રી, સને ૨૦૦૦ના ર 
“ભગિની નિવેદિતા એવોર્ડ' વિજેતા, સિદુમ્બર ઉ” પ્રે 


સષ્ટેમ્બર 


વિદ્યાલયના આચાર્યશ્રી ગુલાબભાઈ એને. પટેલ અને જેમના 
ઘરે મનભાવતુ ભોજન સહુએ લીધુ તેશ્રી ગુલાબભાઈ પટેલના 
શ્વસુરજ શ્રી ચિંતામણિભાઈ બી. પટેલ. 

સાહિત્યના માધ્યમથી એકમેકના મનના સૈતુઓ કઈ 
રીતે જોડાય છે અને સાહિત્ય શી રીતે જીવનનુ એકપ્રેરકબળ 
બની રહે છે તે અંગે રસપૂર્ણ વાતો થઈ શ્રી રિંતામણિભાઈ 
પટેલે નાધઈના પ્રખ્યાત અને પ્રાચીન શિવાલય (ગુપ્તેશ્વર 


મહાદેવ)નો ઈતિહાસ પોતાની નોખી, આગવી શૈલીમાં વર્ણગો 

જેમા આદિવાસી પ્રજાની શિવભક્તિ, દ ભારતના સંતશ્રી 

ચદ્રમણિ મહારાજ અને ધરમપુર સ્ટેટના પૂર્વ રાજવી શ્રીમંત 

શ્રી વિજ્યદેવજી મહારાજ અગેના ઉલ્લેખો નોંધપાત્ર અને 
ધ્યાનાકર્ષક બની રહ્યા હતા- 

અહેવાલ પ્રા. ડા. મતોરમા ડી. પટેલ, હલસાડ) 

શ 


નતલકથાકાર વિઠ્ઠલ પંડ્સાર્નું અવસાન 
જનનન સાબરકાઠાના પનોતા પુત્ર સુપ્રસિદ્ધ નવલકથાકાર અને વાર્તાકાર શ્રી વિદ્ઠલ પડ્યાનું ૮૫ વર્ષની વયે 
યે  યુબઈ ખાતે દુ ખદ અવસાન થયુ છે 
ડુ મ ૧૯૨૩ની ૨૧મી જાન્યુઆરીએ સાબરકાંઠાના કાબોદરા ગામે ખેડૂત પરિવારમાં જન્મેલા તિઠલભાઈ 
(“૬ 7 નવ વર્ષના હત ત્યારે મુબઈ ગયા હતા અને અનેક સઘર્ષો વેઠી ઈન્ટર કોલેજ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો. 
| પ્રારભમા ફિલ્મ જગત્તમા કામ કર્યું હતુ તેમણે ૪૮ નવલકથાઓ અને ૧૦ નવલિકા સગ્રહો ગુજરાતી 
8111133 મ#૦% સાહિત્યને આપ્યા છે તેમતો એક વિશાળ વાચક વર્ગ છે તેમને આપણી શ્રધ્ધાજલિ 
શ્રી શિવ આચાર્યની વિદાય 
શ્રી શિવભાઈ આચાર્યની વિદાયના સમાચાર મળતા અતરમા એક ઘેરા શોકની છાયા ફરી વળી. એક પીઢ પત્રકાર, 
નાટ્યકાર, નવલિકાકાર અને. ઉત્કૃષ્ટ ગુજરાતી ફિલ્મોના પટકથાલેખક તરીકે એમણે ગુજરાતભરમાં ખ્યાતિ મેળવી હતી. એમનો 
પ્રથમ પરિચય આજથી સત્યાવીશ વર્ષ પહેલા ઈ સ. ૧૮૮૧માં મને ફૂલછાબ કાર્યાલયમાના સૌરાષ્ટ્ર મુદ્રણાલયમાં થયેલો, એ 
તખતે ત્યા કચ્છમિત્ર ના દીપોત્સવી અકનુ છાપકામ થઈ રહ્યુ હતુ અને એ સમવે શ્રી શિવકુમાર આચાર્ય અમારા વ્હાલા 
શિવભાઈ કચ્છમિત્રના કાર્યકારી તંત્રી તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. શિવભાઈની નિગેહબાની નીચે શ્રી ગિરધરભાઈ 
ગોરસિયાના મુદ્રણસચાલનમા તૈયાર થતા અઢીસો જેટલા પાનાંના દળદાર દીપોત્સવી અંક માટે એમણે મારી પાસેથી મારા 
જીવનની સર્વપ્રથમ મૌલિક કૃતિ એક લોકજીવનની ઘટના, વાર્તારૂપે તેયાર કરાવેલી, 
મ! થયુ એવુ કે એવખતેહું સૌ. યુનિ.મા સતકવિ દાસી જીવણના જીવન કંતન વિષવે પીએચ.ડી.ની પદવી 
કજ; અર્થે સશોધન-અધ્યયન કરતો હતો એવામાં મારા પરમ મિત્ર તખતદાન રોહડિયા દાન અલગારી, જે 
ન | રિવભાઈના ચાહક સ્નેહીજન, એમણે અમારો પરિચય કરાવ્યો, પહેલીવાર મળ્યો અને ગાઢ આત્મીયતાના 
7 દોરથી બંધાઈ ગયા. એ વખતે મારા કેટલાક સશોધનલેખો ઊર્મિ નવરચનામાં પ્રકાશિત થતા રહેતા, પણ 
ઝી । મૌલિક વાર્તા કવિતા-નિંબંધ એવુ કશુ લખવાની હિંમત નહોતી ચાલતી. શિવભાઈએ પરાણે મારી પાસે 
મ પા સ્વજનોની વિદાય પછી શીર્ષક નીચે મારા વતન ઘોઘાવદરમા જ સોએક વર્ષપડેલા થઈ ગયેલા એક ખેડૂત 
ભક્ત ભાણાભગતના જીતનપ્રસગો પરથી લોકવાર્તાની શૈલીમાં વાર્તા લખાવી. એક નાનકડા સશોધક 
વેદ્યાર્થીને પ્રોત્સાહન આપી-બિરદાવી હેતભર્યા તકાદાથી એમણે સાહિત્ય સર્જનને ક્ષેત્રમાં પ્રદેશ કરાવો. પછી તો વારવાર 
મળવાનું થતું રહ્યુ એમણે કચ્છમા વસવાટ શરૂ કર્યા પછી અમારી મુલાકાતો ઓછી થઈ પરતુ આત્મિયતા એવી જ કાયમ માટે 
તાજી રહેતી. જ્યારે જ્યારે મળતાનુ બને ત્યારે મારી પ્રગતિના સમાચાર જાણીને બિરદાવતા રહેતા. 
આજેએ બધા જ સ્મરણો તાજા થાય છે મારા જેવા કેટલાયે નવોદિત પત્રકારો ડવિ-સાહિત્વકારો અને કલાકારોએ એક 
પ્રેમાળ સનેહી વડીલ મિત્ર ગુમાવ્યા છે બહારથી અત્યત રૂક્ષ અને બરછટ બભક્તિત્વ ધરાવનાર શિવભાઈ પોતાના પ્રચાર પ્રસાર 
માટે તદન ઉદાસિન હતા. અને એટલે જ ગુજરાતી સાહિત્યકોશ, સાહિત્યકારકોશ કે સંદર્ભગ્રંથોમાં એમના વિશે ક્યાવે રિગતો 
નહીં સાંપડે પણ અપરપાર મિત્રોના હદયકોશમાં બિરાજિત આ સાચા શબ્દસાધકને કંચ્છ સૌરાષ્ટ્ર કૈ ગુજરાતના શબ્દસેવીઓ 


કયારેય નહીં ભૂલી શકે ડૉ. તિરજન રાજ્યગુરુ 
શ્રી શિત આચાર્યનાં લેખિકા સુપુત્રી મીનાક્ષી ચંદારાણા પરના પતમા... (આનંદ આશ્રમ, ઘોઘાવદર, તા. ગોંડલ, જિ રાજકોટ ૩૬૦૩૧૧) 
ભૂલ સુધાર 


'ઉદ્દેશ આગસ્ટ ર૦૦૮ના તંત્રીલેખમાં ૧૮મી નવેમ્બર ૧૯૮૯ના રોજ સુન્દરમે એના નામસંસ્કાર કર્યા અને ૧૫મી આગસ્ટ ૧૬૯૦થી આપલી 
ભાષામા સર્વભાષા સરસ્વતી ના સૂન સાયે 'ઉંદેશ નું પ્રાકટ્ય ઘયું એમ જોઈએ. ભૂલથી ૧૮મી નવેમ્બર ૧૮૮૬૮ ઇપાયુ હતું. 
ક્ટ 


ષેમ્બર ર૦૦૮ ૮૮ 








“ન ક્ટ છ શ્ર દિ 210311 
ક પડા ડોક, શ .ન-ઝ-----ઃ 
થી ક કડ લોકે, ન ન્કે ઈશ પી 


ને ર ક રી ડ્‌ 29010 510 


------ડ પ કી ી રપ 


- -- ઉપડ 








ક, ખઝકસબ્કકકક-નન્ક્--ડ-5ડ જ 
ક ્ક્ ઈ પ મનઃ સ. જ 


ન ક 


ક્સ્ડ્ડ કટ ક જ 
ડુ ગજ ન 
ઝડ * પ 





15 €%ત011% ત્વ %૯દ્રા" 280, ધૌતદ્વાં ૫/૯ 1દ્વપાલીલ્તં પદ “તંતલડ' ૫૪૦0311૯. 110 051 010 )/૯દ્ઞા' 0૫0 
20111011111) 02111:૦-1011ંલઉ [૦૦૩1૦ 15 810૫11 10 40,297 1૯દ્વતં€1ડ દ્વા0ત 37૯ ક્ષા'€ 13037 €0110૯0૯તં 10 
૪€001€ 1 156, 6પ510:11ત, €તાલ્ષતંલ્ષ, 2110[2€, 28211, પડા /ડાંત્ત દ્વાત 9૦૫01 4ડદે, 0૦૩ાતલડ 11. 
3 દ 9013 51020 પરતઉ૦ડ 1041 છુપાંતઉંટ5 ૦૫1" ૦3011 - 10 12018 0111 ક્ત €0110001 પ્ર1 દ 11050 પ11130 
100૯ 1લાદ્વાપા"€, 1દ્ષાષુપક૪૯ ત્રાત દ[0[2૯0ંદ્વાંટ 1૨૭? [૩૦૫૭[૩૯૦૫૫૦€૩, પ1૦૫ટડ દ્રાત 1051છા1ડ! 


બ્ર 
જુઓ “ઉદ્દેશ' ઓન લાઈન : ૬7177:પવંતંલ્ડાંપ.૦તછ 


જડ 
આ અંકના સર્જકો 


' દક્ષાવ્યાસઃ કોટ, વ્યારા, જિ. સુરત - ૩૯૪૬૫૦ ડો. પ્રતીક અરવિંદભાઈ દવે : અધ્યક્ષ, અંગ્રેજી વિભાગ, એસ.એસ.પી. જૈન કોલેજ, 
ધ્રૉંગધ્રા- ૩૬૩૩૧૦ યશવત્ત મહેતા : ૪૭-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૭ ધીરેન્દ્ર 
મહેતા : “જીવનછાવા', પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય માર્ગ, ભુજ ઉચ્છ) - ૩૭૦૦૦૧ ઉશનસ્‌ : લક્ષ્મી શેરી, મદનવાડ, 
વલસાડ-૩૯૬૦૦૧ પ્રબોધ ૨. જોશી: “5ટ1૦', સેક્ટર બી-૨૭, સ્ટર્લિંગ સિટિ, બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ ચજેન્દ્ર શુક્લ/નયના 
જાની : સત્યાગ્રહ છાવણી, લેન-૨૨/૫૨૯, જોધપુર ટેકરા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ નલિન રાવળ : ૧૦-એ, સત્તર તાલુકા 
સોસાયટી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ ડો. સિલાસ પટેલિયા : ઈ/૧૧, સૂર્યા ફ્લેટ્સ - બી, સ્વામીનારાયણ નગર સામે, નિઝામપુરા, 
વડોદરા - ૩૯૦૦૦૨ રમણીક સોમેશ્વર : “પલ્લવ', ફોરેસ્ટ ઓફિસ પાસે, માનવ કોમ્પલેક્ષ પાછળ, નવા અંજાર (કચ્છ) - ૩૭૦૧૧૦ 

મહેશ દવે: ૧, વનશ્રી સોસાયટી, ડ્રાઈવ ઈન રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ મનોહર ત્રિવેદી ઃ પ્રણવ”, સૂર્યનગર, ઢસા જંક્શન, 
જિ. ભાવનગર - ૩૬૪૭૪૦ ઊજમશી પરમાર? ૭૫, સમરથનગર, હાંસોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૫ ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટઃ એ/૩, યુનિ. 
સ્ટાફ કોલોની, વલ્લભવિધાનગર-૩૮૮૧૨૦ પન્ના નાયક: 9034, 1.%1:લા5 1.૦, ઝપોતવર પત,” 19128 મિલિન્દ ગઢવી 
૨ ૧૦૩, ભાગ્યોદય-બી, દીવાંજલી-૨, સંપત્તિ ફ્લેટ્સ સામે, ટીંબાવાડી પાસે, જૂનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧ મણિલાલ પટેલ : “સહજ' બંગલો, 
શાસ્ત્રી માર્ગ, શાન્તાબા પાર્ક યાસે, વલ્લભ-વિઘાનગર - ૩૮૮૧૨૦ બકુલેશ દેસાઈ : સોપારીગલી, મહર્ષિ ફ્લેટ્સ, અસ્તિનગર પાસે, 
નવયુગ કોલેજ પાછળ, સુરત - ૩૯૫૦૦૯ રાધેશ્યામ શર્મા : ૨૫, ભુલાભાઈ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ ગિરીશ ભટ્ટ : પ્રશાંત 
નિલયમ, માધવનગર, સુરેન્દ્રનગર - ૩૬૩૦૦૧ નિર્મિશ ઠાકર : બી-૯-૩૧, ઓ.એન.જી.સી. કોલોની-૧, મગદલ્લા, સુરત - ૩૯૪૫૧૮ 

અભિજિત વ્યાસ : “ગુલાબકુંજ', રણજિત મેમોરિયલ પાછળ, જામનગર - ૩૬૧૦૦૧ દુષ્યન્ત પંડ્યા : “સન્નિધિ', પ, પટેલ કોલોની, 
માર્ગ-૪, જામનગર - ૩૬૧૦૦૮ ' હેમેન્દ્ર શાહ : ૪૭-બી, પ્રેમચંદનગર, જજીસ બંગલો રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ મુકુન્દ પી. શાહ 
2 ૬૧-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ 











148540 (& ! 2 «પપ પ3) 5જત॥0ભ' 2008 રિૂષાનલ ધાત 5₹5170 પ0 00616830 9 1009 ઝતા પડ પિક લાઇટ ૫/0 માતે 9 ત 5 લન, 
॥0ળાકા પાઉલ 203 [ટં પ0 ઉ/!-156 યાસ છ 557 &ાઉ ઝત પી ૦31 1 00. 





(સ! 
ર 
ન ર ધિ ક, 
ટ 
? 
ર 
ર 
આકૃતિ “ઉદ્દેશ' આ જ્જ 
ક ૫ તા 
સ્થાન સમર્પ્‌ ન 
/ 


€/તાપ૬ 
“ટે ટે ર 


ર ર 
1૭ દાઈ 53 ટા ટ ₹1૦૧5 રિત્ડતંક #1ઇળલ્તરઇતપં 3530 015 શિત 6568100 (29 110૯5) £ત% 26563384 પ્રકટ હમર કાં 





પા ઊ . 














તર્ષઃ ઓગણીસૂમું અંક: ત્રીજો સર્ળગર્અકઃ ર૧૯ 
અનુકમ : ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ વાચકો-ગ્રાહકો-લેખકો મટે સૂચનાઓ 
કાશી પળ તંત્રી * 'ઉટ્ેશ દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રઝટ ધાય છે 
કવિતા ૬ “ઉદેશ નાગાહક ગમે તે એકમથી થઈ શકાય છે વાર્પિક લવાજમ ભરનાર 
સાલ મુબારક યોસેફ મેકવાન ગોહકને જે એકસી ઝાહક થયા હશે તે એકથી પ્રાહક ગળવામાં આહશે, 
ક ક. પ ઊુખ-સપ્તક) ડો. થશવત ત્રિવેદી « વર્પિક હજમ દેશમાં) રે ૨૦૦ વિદેશમાં (એરમેલ) યુ એસ. ડેવર 
કામો પ કઝ રોઠ રઆ અકની છૂટક નકલ રૂ રહ યોરુજ સાવે.અંકં સિતકધા હરે 
ગ્રનય હવે સકેલ્યા રે. !/ મારે શુ લેવાનું છે ? વિનોદ ગાંધી કાવ 
મોસમ આજે મીરા આગિફ # 'દેર'નાધોરણ અનેરવરૂપને અનુતક્ષીનેલેખડોએપોતાની કૂતિઓમોક્તવી, 
બે હથેળી / વચર્મા હસે છે બારણું ! ભાનુપ્રસાદ પડ્યા અન્યતરમોક્લેળી કેપ્રકાશિતકૃતેમોક્સવી નથ સામાત્યરીતેસ્ીકય ને 
બારણે તારે. ભરત ભટ્ટ 'પવન જ્યાલએકમહિનામાંઆપવામાઆને છે અન્વય કૂતિઅરવીફ્ત સમજવી. 
ઘેન રમણીક અત્રાવત ફૂતેનીસાવેજજ્તાબી ક્વરન હોયતો અસ્વીફતકૂતિપાઈ મોક્તાતીનમી, 
તડકાનુ ઝઝર રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય લેખકોએપોતાની કૃહ્તી.નકલજાળતી રાખવા વિનતી છે લખાણ કાગળની 
અ ત્હમે આ પટેલ 'અનામી એકબાજુએશુજાઅ અહ્યરોમાંલખતું સરતામુંઅતર્યલખશો. 
પળ પ 9 'ઉૈદ્દો પુરસ્કારનુંધોરણ સ્વીકારે છે વપતિપ્રસિધ્ધ કૂતિઓ માઠેનોડ્રતીક 
સ્પ્‌ડી બિપિન મેરિયા પુરસ્કાર કાર્યાવવ તરફથી મોકતી આપવામાં આવશે. 
ચાર ગઝલ અશોક ચાવડા “બેદિલ, ક 'ઉદદેશ'મા પ્રસિદ્ધ થતા ઉખાષની જવાબદારી છે તે હેખકની છે અરી 
ચાર ગઝલ મનીષ. પરમાર પ્રકાશિત લેખકોના બધા અભિપ્રાયો સાથે તંત્રી સંમત છૈ એમ 
ગઝલ રવીન્દ્ર પારેખ માની લેતુંનહીં. 
શ 
કી પર.. ડક ૧૦૨  * ફઓ મોકલતા, લવાજમ યોકલવા તથા અન્ય પત્રલવતાર માટેનું 
કોને ખબર ! કવિ રાવલ ૧૦૨ | વલરનામુ ઉ્ેશ' ફાઉન્ડેશન, «૦, પ્રભોધ ર. જોશી, “ઝટ, 
એવી તરગ્ર... ઈશ્વર સુથાર સિલ્પી' ૧૦૨ | લેક્ટર બી ૨૭ સ્ટર્વેંગ સિટિ બોપઉ, અમદાવાદ-3૮૦૦૫૮ 
અંદરથી. કિશોરે સોર્લકી ૧૦૩! શૈત (૦૨૭૧૩) ૨૩૧૮૮૦ (અનિવાર્ય સંજોગોમાં રને ૮૦૦૫૪) 
ફ્ણગાવતો રહીશ અદરથી પ્રફલ્લ રાવલ ૧૦૩! 1ખાણો મળવા તિરે કે તેમના સ્વીકાર/અસ્વીકાર વિશે ફોન ઉપરપૃર્છા 
કંતિના શળ્દે શબ્દે પ્રગટતી દીપાવલિ (આસ્વાદ) સુરેશ દલાલ ૧૦૪ | નહિકરવા વિનંતી છે 
ક મી કી ક ક પા જાની ૧૦4109 6 દેશ નું લવાજમ આ રયળે પણ ભરી શકાશે તેમજ છૂટક નકલ પણ 
કાવ્યાનુવાદ (ગુજરાતીમાંથી) અહીં મળી રકરે. 
આ દિલ તો ખોલીને દીવો કરો ( " ) મીરાબાઇ/પ્રદીપ ખાંડવાલા ૧૦૭ | 1 વિજય મેગેઝિન વર્લ્ડ ૬૨ કલ્યાણ ભુતન, બીજો માળ, 
દેશ અને ગઝલના ઈતિહાસનું એક વિસ્મૃત પાનુ અશ્વિન અને મીનાક્ષી ચંદારાણા/ઈ ૧૦૮ | રિ્હિીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 
જા ર ને. “ર શેન ર૫૩૫ ૬૪૭૯૪ ૨૧૮૬ ૦૩૯૯૪ 
કાળા ગુલમહીરની કવિતાના કવિ જગદીશ મહેશ દવે ૧૧૪ | રૂ સોરભપુસ્તક ભંડર,બી ૨૦ સ્થાપત્ય એપાર્ટમેન્ટ સ્ટવૈગ 
વાચર્તા - [તિચારતાં યશવન્ન્‌ મહેતા ૧૧૭ ક કે 
ભારી જીવનસખી (અગત નિબંધ) તુષાર ભટ્ટ ર૦ હોસ્પિટલની બાજુમા, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ 
“તાહો ' (નિબંધ) કલ્ેર પટેલ ર૪ ફૌન ર૭૪૫ ૧૪૦૦ ૬૩૨૭૦ ૦૦૬૧૮ 
ગાંધીજી અતે ચારેવ મહેશ દરે ૨૧ર૫/ 2 પૈગેઝિન વર્લ્ડ રટેશન રોડ, આણદ-૩૮૮૦૦૧ 
બ એક કાગળ (વાર્તા) ઈતિઝાર હુમૈન/શરીફા વીજળીવાળા ૧૨૬ ફોન ૨૪૪૬૩૫, ૨૪૪ ૫૮૨ 
દ અભિજિત બાસ ૧૩૪ | ૪ ઇંમેજપબ્વિકેશન્સપ્રા- હિ..૧ ૨ શે-ચુરી બજાર, 
એક મિનિટ (ઝેન કથાઓ) મુનિ શ્રી લત્સલ્યર્દી્‌પ ૧૩૬ 
ભારતના પુનરૃત્યાનના જ્યોનિર્ધરો દુષ્યન્ત પડ્યા ૧૩૭ પ આબાનાી સર્કક.અમદાદ૩૮૦૦૦ 
શાસ્ત્રીય સગીત મારી નજરે નિર્મિશ ઠાકર ૧૪ર | પ૫. ધૌઓએસિસ શોપ, જએફ ૧૦-૧૧ હાર્મની કૉમ્પવેષ, 
૮ ર૨ વિવિધ ગાનરૌલીઓ અને તમે એમ.કે હાઈસરફૂવ પાસે, એચયુએફસી રોડ, અલકાપુરી, 
પ! ક વોચ્‌ ૧૯ હેમેન્દ્ર એ. શાહ ૧૪૪|। વડોદરા-૩૯૦૦૦૭ ફોન. (૦૨૬૫) ૨૩૫૧૮૬૨ 
ઉ 41 ક 
પિટ 0/0 8011 (ઉલ્કા પાક 10મપુબ્વયજાંપક) સતા 1લ્તરડાડ 05018100 «૦0 1 
જેત્યવૃત્ત મુકુન્દ પી. શાહ ૧૪૫ | ૬ ૂરપેગેઝિફર્લ એઇ/,ઝરપ્‌ પાળ પુછી ભવન, 
માં સસ્કૃત સત્ર-૯ અઠેવાલ ઇક ૧૪૭ | એસ.ટી.બસસ્ટેન્ડની પારે, મહેમાણા-3૮૪૦૦૧ (ઉ ૩) 
“ બૈઅનુભવ એક વસવસો. નીલમ દોશી ૧૪૮ રૈન (૦૨9૧૨) - ૨૨૦૩૫૦ / ૯૮૨૫૮૮૮૭૭૮ 


આદ્ય્તંત્રી : રમણલાવ જોશી 


તંત્રી : પ્રબોધ ર. જોશી 


તંત્રી, મુદ્રક અને પ્રકાશક પ્રબોધ ર. જોશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેરાને, 'ક્ટત્લાટ , સેક્ટર બી ર૭ સ્ટલિંગ સિટિ બોપલ, અમદાવદ-૩૮૦૦૫૮થી પ્રગટ કર્યું. 
કું મૃદ્્સ્યાન પહેલ પ્રીતટીંગ પ્રેસ, પ્રા. લિ. રાયપુર અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ફોન ૨૨૧૪૩૧૨૮ 


ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ 
(વર્ષ ૧૯ : અંક ૩) 


બટ્શ્‌ સકા સરતો ડિ 





પ્રકાશની પળ 550૦૧૩5 
ઝળાંહળાં પ્રકાશ તો સ્ટેજ પર હતો. !સામે સઘળું અંધારું. ચહેરા દેખાતા નથી. વાત, કહો, 
કોની સાથે કરવી ? છેવટે આયોજકોને પ્રકાશની સંરચના કરવાનું સ્ટેજ પરથી જ કહેવાઈ ગયું. 
દિવાળી-પ્રકાશનું પર્વ આવી પૃગ્યું છે. ઝળાંહળાં રોશનીથી શહેરો ઝગમગે છે. પેલા સ્ટેજ ઉપર 
ઊભા હોઈએ. એવી જ કંઈક હાલત છે.પ્રકાશને પામવા જરા સામે ય જોવું તો પડશે અને ત્યાં પણ 
અજવાળું કરવું પડશે. સઘળો પ્રકાશ પોતાના તરફ વાળવાથી પ્રકાશને પામી શકાતો નથી, અંધારાનો 
સામનો કરવો પડે છે. 

એ. સમજાય તોપ્રકાશનું પર્વ પૂરું પામી શકાય. કંઈક પામવા માટે એને સઘળું અંકે કરવું એ 
ખોટી રીત પરાપૂર્વથી ચાલી આવે છે. જેપામવું હોય તે આપવું પડે. પ્રેમ આપવાથી પમાય છે,પ્રકાશ 
આપવાથી અનુભવાય છે. વાસ્તવમાં તો આપણે જે આપીએ છીએ તે જ આપણને પાછું આવી મળે 
છે.આ કોઈ મોટા 'સૉકેટ-સાયન્સ'નો તિષય નથી, આપણા રોજ-બ-રોજના સામાન્ય અનુભવની વાત 
છે, થોડીક ધીરજ ધરી અપનાવવા જેવી વાત છે. અને પછી તો આપણે શું મેળવવું છે એપણ આપણે 
જ નક્કી કરવાનું ! 

પણ એમ થતું નથી. જે મેળવવું છે તે આપવું નથી અને જે આપીએ છીએ તે મેળવવું નથી ! 
વિરુધ્ધ વર્તનની આપણી આવી પ્રતિકિયાનાં મૂળ કદાચ વિરોધો (ત્બતધત્વવાડ)થી જ વસ્તુઓને 
ઓળખવાને ટેવાઈ ગયેલા આપણા, યુગોથી સંચિત થતા રહેલા સંવેદનાતંત્રમાં છે. પ્રકાશને 
અંધારથી, રાતને દિવસથી અને સફેદને કાળાથી ઓળખતું અને એવાં વિવિધ વિરુધ્ધ જોડકાંથી 
રચાયેલા વિભાવોથી ઘડાવેલું આપણું સંવેદનાતંત્ર, ચોકઠાં (8૦%૯૭)માં અટવાઈને, અટકીને ઊભું 
છે. પરિણામે, તિરોધો અવિરત વધતા અને વહેંચાતા રહે છે. 

શતાબ્દીઓથી સંવેદનાતંત્ર નામ અને સંજ્ઞાઓના ભાર તળે દબાઈને બેઠું છે. કવિ કલ્પનો, 
જાણ્યે અજાણ્યે એને કંઈક મુક્ત કરવાની મથામણ કરતાં રહે છે પણ કોઈ મોટો વિરફોટ થતો નથી. 
સંજ્ઞાઓનાં ચોકઠાં એવાં તો સજ્જડ ફીટ થઈ બેઠાં છે અને કાળે કરી એમને એટલો તો કાટ લાગ્યો 
છે કે એ ચોકઠાંની બહારનું વિશ્વ આપણે માટે અ-જાણ્યું જ છે. 

આપણા આ ચિરપરિંચેત સંવેદનાતંત્રની પાર પણ કોઈક પ્રદેશ હશે કે જ્યાં પ્રકાશ પ્રકાશથી 
પ્રકાશતો હશે - એને ખોળવા, ઓળખવા અંધારાના વિભાવની લાકડી પકડવી નહિ પડતી હોય. 
આકાશને રંગ નહિ હોય ને ફૂલના નામ નહિ હોય. એ નામથી કે નામ આગળ આપણી અનુભૂતિ 
ઊઘડતી કે અટકતી નહિ હોય. આપણે બધાં નામ આપવાં બાકી હશે -નર્યા તિસ્મયના એપ્રદેશમાં 
કે જ્યાં આપણે બધું, બધું જ જોતા હોઈશું, અનુભવતા હોઈશું જાણે પ્રથમવાર... 

એ. શક્ય છે ? આપણું જ્ઞાત મન તરત પૂછશે. અજ્ઞાતને જ્ઞાતથી પામી કે માપી શકાતું નઘી. 
એ કવાયત તોપાછા આપણને એના એ.જ કૂંડાળામાં પાડશે, અટકાવશે. 

પણ જૂઓ - કેવળ જુઓ, આ પ્રકાશની પળ કેવી ખૂલું ખૂલું થઈ રહી છે... 

૨ ઓક્યેબર ૨૦૦૮ પ્રબોધ ર. જોશી 


હટ્શ કક ઓક્રોબરર૦્૮: ૮૯ 


ડવિતા 





સાલ-મુબારક 


ફર 
યોસેફમેક્વાન 
શબ્દ મનમાં ઊઘડો ઝળાહળા 
ભીતરી અંધાર હો ઝળાહળા ! 
સાલ મુબારક કહુ છું શાસમાં 
સૂર્ય જેવા ઊગજો ઝળાહળા 
આ જગત છે ગૂંચનું જ ગૂચળ, 
તાટ સમજણની જલો ઝળાહળા ! 
જેમ આ બ્રહ્માડ ઝળહળી રહ્યુ 
જીવતર એવુ હજો ઝળાહળા ! 
આપણુશુભ જેહતુ ગયુ રહ્યુ 
રહો સ્થરણનો દીવડો ઝળાંહળા ! 


એક નવા સુખની શોધમાં 
ઊખ સપ્તક) 
ઉ 
ડો. યશવંત ત્રિવેદી 

(૧)એક નવા સુખનો રંગ શોધું છું. 
હુ વળી એક નવા સુખનો રગ શોધુ છુ 
આમ તો સુખનો રંગ પતગિયા જેવો બહુરગી હોય છે 
ક્યારેક વેલી ઓફ ફ્લાવર્સના બ્રહાકમલો જેવો શ્વેત પીળો 
ક્યારેક શોનબ્રૂન ગાર્ડનના ગુલાબો પર રાતભર ઝમેલા પ્રિન્સૈસ કેથરિનના સ્વખો જેવો 
ક્યારેક શિયાળાની રાત્રે પ્રતીક્ષામાં બારીના કાચ ઉપર ઝરમરતા ઝાકળ જેવો 
ક્યારેક વસતમા દર્પણના ગ્લાસ પર ળૈઠેલી અગ્નિની જ્તાળા જેતો કેસરચટ્ટો 
ક્યારેક સપ્તરગી મેઘધનુષ પર હીંચકતી છોકરીની આખોના વિસ્મય જેવો 
ક્યારેક વેલાઝકવેઝના ચિત્ર વીનસ અને નાનકડા કામદેવના નિર્વસ્ત્ર દર્ષણ સમો 
કેટલી બધી પુષ્પ ઝંખનાઓએ આ ઉપવનની ભાગ્યલિપિ આવેખી છે . ! 
કેટલી બધી નદીઓની તૃષાએ આ નદી-દ્વીપોને લતામડપોથી શણગાર્યા છે.. ! 
કેટલા બધા વિરમયો વક્ષ રથલ અને આગળીઓના ટેરવા પરતી વિશ્રભકથાઓમાં.. ! 
કેટલા બધા રહસ્યો અપ્રગટરહી ગયા છે તારા અને પૃથ્વીના પત્રાતરાલોમાં... ! 
પણ જો પર્તગિયાને કોઈ સોય ભોંકી દેપાખો ૫૨ 
તો જિંદગી જખ્મોના રોઝ્ટાટ્થી ભરેલા રૂમાલ જેવી લાગે છે ! 
નહિતર સુખનો રગ ડુંવાર રક્તનીપાદડીઓથી ચમકતા લાલ ગુલાબ જેવો હોય છે ! 
રાત્રે કલાઇંડોસ્કોપમા સુખના અનેક રંગો જોતોજોતો સૂઈ જાઉ છું ! 
પણપ્રભાતના પર્લ-ગ્રેપ્રકાશના દર્પણમાં જોઉ છું તો 
વળી જિંદગી ઊભી છે એક નવા અનામ સુખનો રગ ધરીને ! 


દત 
બર૨6૦ટ - લ: ------ હડક: ડક ક્ટ્ણ્‌ 


(ર) મૃગલીની સુખની શોધની દંતકથા 


એક નિર્દોષ મૃગલી રોજ ઉપવનમાં રમ્યા કરતી ! 

ઘડીક હરિત વૃક્ષોના થડ પાસે એનાં કોમળ શિંગડાં ઘસતી 

ઘડીક ટર્ફપર ગાલ ઘસી તૃણોને વહાલ કરતી ! 

ક્યારેક છોકરીઓ રમવા આવી હોય તો એમના ફ્રોકને હોઠથી અડીને 

એમનાં સ્વપ્નો તિષે વિસ્મયથી જાણ્યા કરતી... 

ક્યારેક નાના તળાવડાનાં સ્વચ્છ પાણીમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ જોઈને સ્તબ્ધ બની જતી 


એક દિવસ કોઈ વિશ્વસુંદરીએ એના કંઠ પર રત્નજડિત પેન્ડન્ટ પહેરાવ્યું ! 
મૃગલીએ તળાતના પાણીના દર્પણમાં પોતાનું મુખ જોયું. 

અનેએના કંઠમાં મૃગજળની તૃષા જાગી ઊઠી ! 

એને થયું કે કોઈ તૃષાતુર નદી જાણે એને સાદ પાડે છે ! 

એકવાર લાગ જોઈ ખુલ્લા રહી ગયેલા ગેટ બહાર નાસી નીકળી... 


ખૂબ દોડી... વનોમાં, પર્વતોમાં, ગ્રામપ્રદેશોમાં, નગરોના આઉટરકર્ટ્સમાં, 

પણ પછીનાં રણોમાં, તૃષા પછીની તૃષાઓમાં, એકલતા પછીની એકલતાઓમાં, 
પ્રશ્નો, પ્રહેલિકા, અતીત અને અનાગત સુધી એટલી દોડી... 

કે ધોમધખતા આતપમાં મૂર્છા ખાઈને પડી ગઈ - 

મોંમાંથી ફીણ નીકળવા માંડયાં, આંખોના કિનારે એકકેક આંસુ... 


એક ફકીરે પસાર થતાં જોયું કે મૃગલી સુખની તૃષ્ણામાં મૂછિંત થઈ ગઈ છે 
એમણે મૃગલીને પાણી પાતાં કંઠ ૫ર હાથ ફેરવ્યો - 

રત્ન જોઈને બધો ભેદ સમજી ગયા ! 

કંઠ પરથી રત્નજડિત પેન્ડન્ટ ઉતારી નાખી એને પાછી ઉપવનમાં મૂકી આવ્યા. 


વળતે દિવસે મૃગલી નાની છોકરીઓ, ખિસકોલીઓ અને પંખીઓ સાથે 
નિરૃદ્દેશ ઉછળતી કૂદતી કૅ રમી રહી છે !! 

પતંગિયાંઓ મૃગલી સાથે આખ્ખો દિવસ એટલું તો નાર્યાં ને ઊઠયાં - 
કે રાત્રે આકાશના ફરફરતા વસ્ત્ર પર તારાઓ થઈને ચોંટી ગયાં ! 


, ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ : ૯૧ 


(૩ આ કોણ સુખમાં પીંછાની જેમ... 


સુખત્ો પર્તગિયા ને પરીકથા જેમ બધી ઊડ્યા કરે છે 

દીવાનખાનામા, બેડરૂમમાં, વરન્ડામા, સ્કાફ લાધૈલા વૃક્ષોમાં, 

નિર્દોષ અતાજ ને નિર્મળ દૃષ્ટિમાં, માતાની જેમ ઊભેલી મમતામયી 

પૃથ્તીની છાયામાં, દિવસની ડાળપર આશાના પખળીના ટોકાઓમા, 

પતગિયા અને તારાઓને પકડવા ઊચે આકાશમા ઊડતી પ્રેમગીતની પક્તિઓમાં. 


કૌણ અદષ્ટ માળી ગ્રીષ્મનાં વૃક્ષોને સુખની તૃષા પાયા કરે છે જેથી ઝંખનાનાં ફૂલો ફૂટે છે ! 
કીણ ગ્રીષ્મની પરિપકતતા રોપી દે છે કન્યાઓના વિહ્તળ સુદર શરીરમાં ! 
કોણ વૈશાખના ગીતોમાં પૃધીની બાકુળતાને કેસરના છોડ જેમ ફેલાવી દે છે ! 


અરે !સારસોના ટોળા સાથે અફળાઈને આ કોણ સુખમાં પીંછાની જેમ ખરી પડે છે ! 
કોણ પુપ્પગધૈ મઘમઘતા વૃક્ષો નીચેથી સુખના રસ્તા જેમ સવાર સાજ પસાર થયા કરે છે ! 


ગમ્રભાતના તૃણો અને પુષોની લીલીઇમ તાજી ભાષા જેમ 
ફક્ત આપણને આવડવું જોઈએ અખિલ વિશ્વ જેમ આપણી ભીતર પ્રવેશી જર્તા ! 


(૪) એવા અનિર્વચનીય સુખની ક્ષણને. 


તો તમે સુખને જોયુ નથી 
જો તમે કાંટા પર ટટાર ઊભા રહી ગયેલા પતગિયાને જોયુ નથી 


લિફ્ટમાં પ્રેમ થઈ જાય એ કેટલો રોમાચક હોય છે !! 

પછી તમે જિંદગીની ગ્રેસને લીધે પૂછતા નથી કે હવે તું મળીશ કે નહિ 1! 
જો પૂછો તો મરેલો કાગડો લઈને ધેર આવો છો 

જો નથી પૂછતા તો એક વેદનાની સારસી સાથે જીવનભર ઊડ્યા કરો છો !! 
હવે તમારે ફરી નક્ઠી કરવાનુ છે કે સુખ શેમા છે ?! 


ઢાઈટેનિક ફ્લ્મિની અભિનેત્રી નૃત્ય કરતી પગન! અંગૂઠા પર ઊભી રહી જાય છે 
ત્યારની એપરાકાષ્ઠાની ક્ષણે ત્યાં શાશ્રતી સ્તબ્ધ થઈને ઊભી રહી જાય છે 
પ્રિયાનાપ્રગાઢ આલિંગનમાં તમને મરવાની ઉત્કટ ઝખના થઈ આવે છે 

કહિ હજેો્કિસાએ.લપિ આ. શલે હજરશેઉડ્ઝ ટક્યા 
કવિતાને જિંદગી કરતાય વિશાળ પૃથ્વી જેવડી આલેખતા મથે છે 

પણ પેલા અવિનષ્ટ સૌદર્યની અશબ્દ શાશ્ચતીનુ સુખ કઈ ભાષામાં લખશો ? 


હા, ભાષા ઈજીપ્શીયન સમુદ્રની શાહી જેમ બ્લડ થાય છે 

હા, ભાષા હદયના બ્લોટિંગમા ચુસાઈ જાય છે 

હા, એક વિશ્વયાપી હકારની સોય ઉપર શાશ્વતી ઊભી રહી જાય છે 

હા, એક ટટ્ટાર ઊભેલા પતગિયાની પાખો પર શતાબ્દીઓ ઊભી રહી જાય છે 
એવા અનિર્વચનીય સુખની ક્ષણને. 

હા, જો ભાષા પોતે જ લુપ્ત થઈ જાય કોઈ અનાગતપ્રેમગીતની નિ.શબ્દતામા ! 


મટ ર. ડઝ ::---:--- ડક લ્ટ્ણ 


(૫) અંજુલિમાં સુખના સમુદ્રનો ઘૂથવાટ... 
સુંદરીએ વસંતના દર્પણમાં જોયું તો ગુલમહોરનું ગીત ફૂટી નીકળ્યું છે ! 
એને થ્યું કે આજે મને કોણ ચૈતરી રહ્યું છે ચણોઠીની ડાળડાળ જેમ ?! 
જિંદગી આજે વીનસ જેમ લાગણી અને ઈચ્છા વચ્ચે મિલનની ઝંખનામાં ખેંચી રહી છે ! 
એને થાય છે કે આકાશ ઝળહળ પાંખો પસારીને એને પસવારી રહ્યું છે ! 
રાત્રે જુએ છે તો પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર બારીમાંથી કામદેવ જેમ એને સ્પર્શ્યા ડરે છે ! 
જુહુનો માદક પવન ધીરે ધીરે એની સાડીને ભરતીનાં મોર્જા જેમ 
હળહળુ ઊંચે ઠેલતો જાય છે અલ્લડ સુખના સમુદ્ર તરફ... 
એનાં નેત્રો સ્વખમાં ચંદ્રને બીડીને મીંચાતાં જાય છે સુખની ભરતીના પછડાટમાં... 
એને થાય છે કે એનાં વસ્ત્રો ચોરાતાં જાય છે તો હાથ લંબાવીને એ આકાશને ઓઢતી જાય છે... 
ભરતી પછીની ભરતીની સ્વખ્નમાધુરીમાં એ શિશુના ખિલખિલાટ હારયને સાંભળે છે... 
પોતાના ઉદરમાં શિશુની પાટુનો અવાજ હદયના ધબકાર જેમ સાંભળે છે... 
આંખોમાં ચંદ્ર અને હાથની અંજુલિમાં સુખના સમુદ્રનો ઘૂઘવાટ સાંભળે છે કાગાનિંદરમાં ! 
પ્રભાતે શરમાઈને શૃંગારના દર્પણમાં જુએ છે તો ડોઈએપ્રેમગીત લખી રાખ્યું છે ! 


(4) અરે ! સુખ માટે કવિતા લખવા... 


સુખ માટેકવિતા લખવા તું જિંદગીને કોઈક ખૂણે નથી છુપાઈ જતી ? 
આકાશનેપ્યાલામાં ભરી તું રેસ્તોર્સના ટેબલ પર સોપારીના ઝાડ નીચે નથી બેસતી ? 
ક્યારેક ફાટેલા બ્લાઉઝની જેમ જિંદગીને સીવી લેતાં તું સુખ નથી અનુભવતી ? 
બધ્ધું રીલેટિવ છે - તું ફૂલ' અને 'છલના' એક જ શાહીથી નથી લખતી ? 

ક્યારેક તું જિંદગી અને નદી વિષે પ્રશ્રો પૂછીને મુંઝાઈ જાય છે ! 

ક્યારેક તું કાચ અને અગ્નિ વિષે, ક્યારેક પ્રેમ અને ધુમ્મસ વિષે, 

ક્યારેક ક્યાંય નાસી ન શકતાં તું જખ્મો અને વેદના વિષે પ્રશ્ચો પૂછયે જાય છે ! 

તું ભાષા અને જિંદગીના ભ્રમ વિષે, ક્યારેક ક્યાંય ન પહોંચવાની દિધા તિષે, 

ક્યારેક લાલ ફૂલોના અતીત અને બળતા વાંસવનના સૌદર્ય વિષે વિચારીને થાકી જાય છે ! 
કદાચ એમાં વધારે સુખ નહિ હોય - કાવ્યસંગ્રહને આકાશ જેવાં કોરાં પાનાંમાં, 
સોનેરી બાઈનન્ડિંગથી સીવી લેવો - જેમ પ્રભાતનાં સૂર્યીકેરણો ઢાંકી દે છે 
હિમાચ્છાદિત પર્વતો સમી યુગાંતરોની તારી નિબિડ નિઃશબ્દતાને ?! 


(9) દૂરથી સાદ આવે છે સુખના ટાપુઓ પરથી ! 


દૂરથી સાદ આવે છે સુખના ઝળાંહળાં ટપુઓ પરથી - 

ઓનાવિકો આપણે હમણાં જ ચાલી નીકળશું રત્નજડિત નૌકાઓમાં... 
ભોમિયાઓ કહે છે કે ત્યાંનાં સરોવરોનાં દર્પણોમાં 

પર્વતો, લીલાંછમ વનો, પુષ્પો, પંખીઓ, મેઘધનુષ્યો 

બધું જપ્રતિબિંબિત થયા કરે છે સુખના પ્રકાશમાં - 

ઘાસનાં બીડોમાં કેશગુંફન કરતી દોડતી કન્યાઓ પાણીના પડછાયામાં જરાક સ 
એટલે કે જલનાં બીડોમાં તરતી અપ્સરાઓ જેવી લાગે છે 


ઓક્ટોબર ર * 


એમની સાઘે વાતો કરો તો ધુમ્મસમાં ગ્લાસની સામી બાજુએથી 
વિશ્વસુંદરીઓ કર્ણગોષ્ઠિ કરતી હોય એવો મધુર અવાજ આવે છે... 

કોઈ બારણા પર ડૉરબેલ મારે તો સ્વયં શાશ્વતી જ બારણું ખોલે છે... 

પણ આ સરોવરનું ઊંડાણ કેટલું હશે ? 

બહાર પાછા ફરવાનો કોઈ માર્ગ હશે આ ટાપુઓ પરથી ? 

સુખની.નિયદ્ કેવી ડશે. ?પુષ્યોની ભાગ્યલિપિ કેવી હશે એનાં ઉપવનોમાં ? 
આપણી જેમ પીઠ પર ધબ્બો મારી ત્યાં કોઈ આંધળોપાટો રમતું હશે ? 
વેદનાની સંતાકૂકડી રમવાની ત્યાં યોડી રજા હશે સુખના ટાપુઓમાં ? 
નાવિકો !જિંદગી તો દરક્ષણે ગડતુઓ જેમ પરિવર્તન ઝંખે છે ! 

તમે સહન કરી શકશો સુખના ટાપુઓની ઝળાંહળાં રોશનીની સતત ગ્લૈરને ? 
થોડીક પર્પલ ઉદાસીનો કૈફ, થોડીક રત્નમય વૈદનાની શાહી રમત, 

થોડીક ચટપટી શંકા,થોડીક મૃગજળની પ્યાસ, થોડીક નમકીન બેવફાઈ વગર 
વીંધાવેલી હરિણીની લાંબી છલાંગ સમી જિંદગીની નવલકથા અધૂરી નહિ લાગે ? 
કંદાચ એમાં વધુ સુખ નહિ હોય, નાવિકો ?- 

કે રત્નજડિત નૌકાને હલેસાં માર્યા કરવાં સર્વદા... 

અને ક્યારેય પહોંચવું નહિ સુખના સુવર્ણ ટાપુઓ પર ? 


આ મનમનખાને મેળે 
ઊાન) 
શ 
ઉશનસૂ 


આ મન મનખાને મેળે રે 
આયખું મારું એમજ આખું 
વીતશે સાવ શું એળે રે ? 
આ આયખું ના ફરી વારે, 
ને તું મારી પ્હોંચની પારે, 
અપરંપારને આરે ધજ તમ 
ફરકે અણદીઠ દૂહેરે રે... આ. 
મુજને મૂકી દો તમ લવમાં, 
સ્ખલતો આવીશ તમ આલ્યમાં, 
આ આરો છૂટયો છે, તમ તટ 
પ્હૉંચીશ લ્હેરૈ લ્હેરે રે... આ. 
કોચી માટીનો ઘટ કરમાં 
લઈનીકળ્યો છું અનહદ જળમાં 
લ્હેરોથી લ્હેરાતો આવું, 
પણ દંગ તમ ધુવ ચહેરે રે... આ. 
(૨૦૩૨૦૦૭ 


"૨૦૦૮: ૯૪ 





૧, કરી દો ! 


પ્રભુના રથને અશ્વ અનેક 
એક મારોય તહીંજોડી દો ! 


પ્રભુનાં ચાલે ચઠ્ઠ અનેક, 
એક મારુંયે મહીં જડી દો ! 


પ્રભુની હવા વહે ચોમેર, 
શ્વાસનાં વ્ડેણ તહીં વાળી દો. ! 


પ્રભુના ઊઘડે રંગ અનેક 
એક ત્યાં મારો તમે ભરી દો ! 


પ્રભુના મબલક મોતી-ચાસ 
એક આંસુનો મહીં રચી દો ! 


પ્રભુનાં પુષ્પો ખીલે અપાર, 
એક ત્યાં મારુંપદે ધરી દો ! 


પ્રભુનો અંદર-બ્ડાર જુવાળ, 
ઉછાળી કોઈ તટે તાણી લો ! 


પ્રભુનોપ્રસન્ન પારાવાર, 
એનું મોજુંથને કરી દો ! 


(૩૦/૯-૮-૨૦૦૮) 


ડઝ 


૨. હું ક્યાં જરાય વાર ડરું છું ? 
હું ક્યાં જરાય વાર કરું છું ? 


એ જે ચીંધે મને, 
તુરત એ. કરી દઉં છું ! 


એના તો છે સાત સમંદર, 
એક જહોડી મારે ! 
એના ચાંદ, સૂરજ ને તારા, 
એક જઇીવી મારે ! 
એ જેમારગ કહે, 
તહીં ડગ અડગ ભરું છું, 
પલની વે ક્યાં વાર કરું છું ? 


ધરતી એની, નભ પણ એનું. 
મુઠી માટી મારે ! 
રાત-દિવસ સૌ એનાં એનાં, 
ગણતરશ્ચાસો મારે ! 
એ જે માંડે ખેલ, 
બધામાં રસ હું લઉ છું ! 
એનું ગમ્યું દરેક, 
હોંશથી કરી દઉં છું ! 


(૩૧-૭/૯-૮-૨૦૦૮) 


ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ : ૯૫ 


૩.તારાર્મા હું... 
તારામાં હું સદા તરું છું, 
તારા રસમાં સહજ સરું છું ! 
તું છે મારું પરમ ધામ ને 
હું છે મારી મસ્તી, 
હું તારામાં, તું મારામાં, 
એ.જ આપણી હસ્તી, 
તારી છાયા થઈ ફરું છું 


ઊચાણ તારાં, ઊડાણ મારં, 
સકળ દલે વિસ્તરવું ! 
તારો લેવા તાગ અસલમાં, 
અંદર સતત ઊતરવું ! 
તારામાં સૌ તાર ભરુંછું 
કેટકેટલાં ભીતર ગૂંચળાં 
ક્યારે કેમ ઊકવશે ? 
પતંગ મારો ક્યારે ઊરે્‌ 
ચિદાકાશમાં ચગશે ? 
મારું પિલ્લું તને ધરું છું, 
મારો ભિલ્લુ તને કરું છું 


(૩૦૭/૩૮ ૨૦૦૮) 


૪. જપ્રભુનો દરવાજો ને - 

હું જ પ્રભુનો દરવાજો ને હું જ પ્રભુની બારી; 
હું જપ્રભુના ઘરે પ્હોંચતી ગોકુળની ગલિયારી !- 
હું જ પ્રભુના ઘરનું તાળું, હું જ પ્રભુની ચાવી; 
હું જપ્રભુની જણસ, એમણે ગમતે ઘાટ ઘડાવી ! 
હું પ્રભુનું જમુના જળ ને હું જ પ્રભુની ઝારી !- 
હું જ પ્રભુની હરિવાળીથી રૂંવે રૂંવે ફરડું; 
હું જ પ્રભુની પ્રાણફૂંકથી બંસીબટમાં થરકું; 
હું જ પ્રભુનું નંદનવન, ને એની કેસર-ક્યારી !- 
મારામાંથી હું ઊંચકાતો છું ગિરિવર ગોવર્ધન; 
કાલિયના શિર પરે ચાલતું હું જ પ્રભુનું નર્તન ! 
હું જપ્રભુની ગૌરી ગૌઆ, હું એની દ્હોનારી !- 
હું જપ્રભુનું રંગભવન ને ખુલ્લી વળી અટારી !- 

(૩૦૨૩૮ ૨૦૦૮) 


“ગૈબર ર૦૦૮: ૯૬ 


પ.સૌથશેતો ફૂતાર્થ 


તારા માટે કેટલા સંત આવ્‌ા 
દીવો લૈને દોરવા અંધકારે ! 
તારા માથે સ્નેહથી હાથ મૂકી 
શાતા દૈને હોંશ તારી વધારે ! 
તું તો દોડ્યો કેટલો ભાર વૈને ! 
તેં ના જોયા કેટલા પંથ કાંટા ! 
જે ના તારું તેની ચિંતા કરીને 
તેં તો માર્યા કેટલા વર્થ આંટા ! 
તારાં જે જે સંપદા-શક્તિ તે તે 
કેવાં ખોટાં સાહસે વેડફાયાં ! 
તારો લાડી ગાડી વાડીવજીફા 
સાચા ટાણે કામ એકે ન આવ્યાં ! 
ખંપ્યું તારા કર્ણનું ચક યુધ્ધ; 
કાબે તારા પાર્થને માર્ગ લૂંટયો ! 
તું ના હાર્યો, શું નહીં તું લૂંટાયો, 
જ્યારે ધાયો બરુગથી થૈ વિખૂટો ? 
તારી છોડી ગાંઠડી વ્યર્થતાની, 
બાંધી લે નાડાછડી સત્યતાની. 
તારાથી તોષાય કોઈ તૃષાર્ત; 
સંતો-દેવો સૌ થશે તો કૃતાર્થ 


ઉ ૮/૧૦૮ ૨૦૦૮) 


ગ્રન્થ હવે સંકેલ્યા રે... ! 


વિનોદ ગાંધી 


હતા એટલા અક્ષર વાંચ્યા સઘળા ગ્રન્થ ઉકેલ્યા રે... ! 
મુનિજન શા ઊડા ઉતરેલા ફૂવા સહુ ઉલેચ્યા રે... ! 
આમમળેના, તેમ મળે ના 
ગામ, ઘાટ, ઘર ખાલી રે... 
દૂરથી જે ભરચક દેખાતી 
એ ય જગાઓ ઠાલી રે... 
કઠણ દ્વારને કળથી ખોલ્યાં, સરળ અંગૂઠે ઠેલ્યાં રે... ! 
હતા એટલા અક્ષર વાંચ્યા, સઘળા ગ્રન્થ ઉકેલ્યા રે... ! 
તું છે એવું તેં જ કહ્યું છે 
અમે મગન સૌ મનમાં રે, 
તુષા હતી પણ તૃપ્ત થતા'તા 
પરબ અમારી તનમાં રે, 
તને ગરજ તે તને શોધવા કૌતુક અમમાં મેલ્યાં રે... ! 
તું મળશે તો તને ફાયદો 
અમને કશો ન લહાવો રે... 
ઊંચું એટલું આઘું, અમને 
માટીનો જશ ગાવો રે... 
તેં જનમાવ્યા અમને તો પણ અમે દુઃખડાં ઝેલ્યાં રે... ! 
મળવું હો તો મળજે, થાક્યા !ગ્રન્થ હવે સંકેલ્યા રે... 


મોસમ આજે 


| દ્ર 
મીરાઆસિફ 
ઝાકળ ભીનાં ઝાંઝર પ્હેરી ફ્લ પરી મલકાતી 
જોબનવંતી મોસમ આજે રંગ ભરી છલકાતી 
કોકિલ કંઠે યાદ છલોછલ. ગીત બની લ્હેરાતી 
દર્પણ સામે વેશ ધરું તો નજરું પણ નજરાતી 
દામન આખું મોતીડે ચિક્કાર ભરી લે સાજન 
મલમલતા અણસારે ત્યારે કૈક ગઝલ સર્જાતી. 
તું યપલળતી હું ય પલળતો સગપણ છે મરજાદી 
શરણાયુંના સૂરે મીરા દુલ્હન થઈ શરમાતી 


મીરા બનશે મસ્તકલંદર મેવાડી દરબારે 
આ ગઝલો છે ધ્યાન હરિનું આંખ નથી ભરમાતી. 


લ્ટ્ણ 


મારે શું લહેવાનું છે ? 


નથી અને છે - એની વચ્ચે તારે તો રહેવાનું છે, 
હું સઘળે છું - એવું પાછું તારે તો કહેવાનું છે. 
પડદા આગળ, પડદા પાછળ. 
નાટક તારું જુદુ જુદુ 
પકડું એવી પળ આવે ત્યાં 
ઊડી જતો તું - કૅ એવું ફૂડું ! 
ખાડાબાડા તું ખોદે એ. મારે તો સહેવાનું છે... 
હું સઘળે છું - એવું પાછું તારે તો કહેવાનું છે... ! 
પર્વત જેવો પિંડ હોય ને 
પંડે તું પરમાણું છે, 
ચારેગમના તિમિર વચ્ચે 
વાયું જાણે વહાણું છે, 
કૉંકરમાંથી સાકર શોધી મારે શું લહેવાનું છે... ? 


નથી અને છે - એની વચ્ચે તારે તો રહેવાનું છે ! _ 


બે હથેળી 
9 
ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા 


આ ઊગામેલો હાથ ! 

જાણે માથે ઝૂક્યો હાથલિયો થુવેર ! 
તેમાં રેખાએ રેખાએ. 

ઊગ્યાં હશે કાંટાળાં વેર ? 

એ હથેળીમાંની જ્લાંજલિ પણ 
પલટીને પરિણમે ઝેર ! 

આ રહી આશિમુદ્રાની હથેળી ! 
પાંચેય આંગળીએથી ધીરે ધીરે 
અદીઠાં અમ્રત ઝરે ! 

એને ટેરવે ટેરવે મંદ શગ બળે ! 
એને અજવાળે આનંદ ભણી પગ વળે ! 
એની વચ્ચે ખીલ્યું પ%્મ 

શાંતિ અને સુરક્ષાનું સ્મ ! 

તેમાંથી વત્સલ વરદાનોની 

સરવાણી વહે ! 

જેપેલા ઊગામેલા 

હાથને ય ચહે ! 


ક... 


વચમાં હસે છે બારણું ! 
જ 


ભાનુપ્રસાદપૅડ્થા 


બે ગોખલે દીવા બળે વચમા હસે છે બારણુ 
બે થાંભલી પણ ઝળહળે વચમા હસે છે બારણુ 


એ તોરણો લટકાવતી મારા ભણી ત્રાસુ જુએ, 
બે દષ્ટે ત્યા સામે મળે, વચમા હસે છે બારણુ ! 
થભી નિહાળું ઉબરે પૂરેલ રંગોની ખૂબી, 
અંદર જવા પગ ટળવળે વચમા હસે છે બારણુ 


ખુલ્લે મુખે એ ઊઘડી આમત્રતું શું સર્વને ? 
ભીંતો ઉભય ના સાંભળે વચમા હસે છે બારણુ 


ઊચા નહીં, બેઠી દડીના પેસતા આસાનીથી, 
કો વાસ શા વાકા વળે વચમાં હસે છે બારણુ ! 


ઘેન 


છ 
રમણીક અગ્રાવત 


ફળિયુ ખીલ્યું ડે ખીલ્યો મોગરો 
કેખીવીવૈશાખી રાત 
ઝૈ ઘેન ચડ્યા કૈ ઘેન... 


અદરથી પવન કોઈ પમર્યા 
વહેરાયા દુઃખતા શરીર 
ઘડીક થાય લેઢળીપર્ડુ 
ઘડી વળી જાગવા અધીર 
કે ઘેન ચડ્યા કૈ ઘેન.. 


આકાશે દીવડા ઝગી ગયા 
ઝગ્યા છેક મહીંથી શરીર 
ટમટમતા હાયે ખખોળતા 
તાયા વાયા વૈશાખી સમીર 

ઝૈ ઘેન ચડ્યા કૈ ઘેન. 


કરે ૨૦૦૮ ૯૮ 


બારણે તારે... 


હી 
ભરત ભટ્ટ પવન 


વારે ઘડી હું બારણે તારે ન આવતે, 
જો જીવવાનું શ્વાસ વિના આવડી જતે. 


મત્રોનું એવું છે કે એ ચડતા નથી જીભે, 
બાકી, ગઝલની જેમ તને સંભળાવતે. 


ગીતા કુશન હોત જો નાર્ના અને સરળ, 
એકી જ બેઠકે હુ બધું વાચી નાખતે, 


ગ્‌ગા ઊતારી સ્વર્ગધી, તો સ્વર્ગ કેમ નહીં ? 
મારું જો ચાલતે તો એ નીચે ઊતારેતે. 


મદિરના ગર્ભગૃહમાં ક્યાથી મળે 'પવન' ? 
એ. ઘરના જેવુ હોત તો બારી મૂકાવતે. 


તડકાનું ઝાંઝર 


ફર 
રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય 


તડકાર્નુઝાઝર પહેરીને 
રવારમલકેમીઠું 
ફૂલડે ફાગ ઉડાડ્યો ત્યા તો 
રૂપઅનુપમ દીઠું 
ઉપાનો સોનેરી સાળુ 
ધુમ્મસ કેરી કૌર 
ઝ્રકળમા બોળેલા રૂપમાં 
કાયા નવી નકોર... 
રૂપનોફ્ગફગફાગઊડ્યો 
ત્યાબપોર આવી ઢુકડી 
કાચનવર્ણી કાયા જોઈ 
નીડળી તાદળ ટુકડી 
તાદળ સગે કીડા કરતી 
બપોરવગડે ઘૂમે 
તડાક તડકો બપોર કેરો 
હવા જરી જઈ સૂંધે 
પતન બજાવે બંસી 
તડકો વાદળમાં જઈ ઊઘે ! 


આર્વ્યાં ત્ડમે 
બ્ર 
રણજ્તિપટેલ “અનામી' 


આવાં ત્હમે સાવ નવીનરૂપે ! 
પ્રકૃતિની જેમ આભા ન છૂપે. 
પ્રકૃતિ-દીધી સુષમા સમારીને - 
જેમાં અવસ્થા સ્વયં ગોપવીને ! 
સ્વયં દેહ-દેહી તણી નેન-આરસી 
બિંબાય જેમાં દ્રય સ્નેહ-સારસી ! 
પ્રસાધનોનીય જરૂર શી છે ? 
ઈંગિત, વાણી, બસ પૂરતાં છે. 
આવ્યાં ત્હમે શ્રાવણી મેઘ જેમ, 
જેમાં ન આપાઢીગપ્રપાત-ઘાત; 
ઝરમર-અભિસારની વાત ન્યારી ! 
અનિમેષ-નેને હું રહ્યો નિહાળી. 


આવા અભિસારની શી પ્રતીક્ષા ? 
મોંઘી ક્ષણોની લહું સ્નેહ-દીક્ષા. 


(૨૦૦૫-૨૦૦૮) 


પળ 
હ્ટ 
ગમચન્દ્ર પટેલ 


ને આસપાસ અહીં ઢોલ ધ્રુબાંગ વાગે, 
ઊઠે અવાજ : પીતફૂલ બિહાગ વેરતી... 
બોલે ક્યહીક શરણાઈ અમાસ સાંજની. 
પાછી સ્મશાન રજ ઊડતી... ગોઠવે ધ્રુવ, 
એમાં જણાય લઈ ઠાઠડી જાય પાડો. 
અંધાર; દેહ પર ઝાંઝવું ચીતરી ફરે... 
દેખું પછી જમણી બાજુ જતો ફરિસ્તો 
એ એકલો-કુંજર પીઠ પરે નનામી, 
'શજાધિરાજ ફૂલચાદર સોડ ખેંચી 
પોઢ્યા શું લોક ચડ્યું ઊમટ્યું, માંડ્યું રોવા ? 
ફૂંકાઈ પેલું રણશિંગું મલાર છેડે... 
પૂંકે બજે દુંદુભિ.. ઝાલર શંખનાદ. 
ઊભો રહી સહજ હું દ્વય દશ્ય જોવું, 
લાગે, શરીર રૂપની પળ એક ખોવું. 


હ્ટ્ણ 


જમીન 


બ્ર 
નિર્મિશ ઠાકર 


ડોકાતો એ સૂરજ નમણો. થોરની વાડમાંથી 
ને માટીમાં પડખું ઘસતા છાંયડા, તે જ હું છું ! 
આ જાગેલી લીલપ મહીંથી સાદ પાડે : “પ્રભ્‌ તું' 
એ. હોલો હું, અલપઝલપે ઊઘડું ઝાડમાંથી. 
હું ફૂવોમાં છલબલ થતું બેડલું, ખેંચનારી 
ગોરી કેડે લઈ મલકશે, બ્ડાર આવી જઉ કે ? 
શેઢે ઊભા બળદ ચરતા, લીલકું ઘાસ તે હું ! 
ભીની આંખે અડકતી જતી ઝંખના એકધારી. 
હીવી-સ્ક્રીને બસ નીરખવું ગામડું ? તું જ ? શાથી 
ચોથે માળે લઈ શરીરને, કેદ ડ્રોઈંગરૂમે ? 
ક્યાં છે તારી જમીન ?' : સહસા ભીતરે કોઈ પૂછે ! 
ગેલેરીએ મુજ સમ દીસે, ચૂપ બોન્સાઈ ખાલી. 
એ ફૂંડાની જમીન ટૂકડો સ્હેજ જોઈ હશે કે ? 
આવેલું કો' વિહગ હમણાં, ક્યાંક ઊડી જશે કે ! 


સમડી, 


છ 


બિપિન મેશિવા 


પલાણી પાળીએ પળપળ તણાં સ્પંદન વળી 
સ્ફુલિંગો વિસ્કારી અભિનય-ઉજાસે સળવળી 
અમે સામેસામા વધુ નજીક અન્યોન્ય ખસતાં 
પછી ધીમે ધીમે અકલિતપણે ધૂમ ધસતાં ! 
અચિંત્યું ઉચ્ચાર્યું શિશુચકિત મેં, એય... સમડી ! 
કહીં ? પૂછી તે કહે, કતિપય મને ના ગમ પડી ? 
“કહું છું, એન્ટેના ઉપર હમણાં ચક્કર ફરી 
તહીં બેઠી જો ! એ ચહુ દિશ મહીં ગરદન કરી.' 
ખરે છે સોનેરી સૂતર સમડીનું હડફડી 
લટોમાં ખોસી તે દ્રય કરવતી લાંક-વલયો 
થયાં તે સંકોરે સહજ સહસા વ્યંજિત થયો 
ધખારો ધીખંતો પુનરપિ : કહી એ...ય સમડી ? 
હયાતી પોતાની દઢ્તિ કરવા ધ્યાન કરષે ! 
નિહાળું એન્ટેના તરફ સમડી ત્યાં ન દરશે ! 


પ." 


અ”* 


ગઝલ 
છ 
રતીન્‍્દ્રપારેખ 


સબધો તોડી નાખું છુ 
પરપોટા ફોડી નાખુ છું 


હોત તમે તો ખૂંટે બાધત, 
યાદો સૌ છોડી નાખુ છુ 
તમને તો ક્યાથી તોડું હુ ? 
બસ ! દર્પણ ફોડી નાખુ છું 
આંસુ આપી આખો લૂછે ? 
હાથો તરછોડી નાખુ છું 
આજક્ષિતિજ હાથે ચડવાની, 
છેવટ લગ દોડી નાખુ છું 


વિશ્વાસે વહાણો ચાલે છે 
મૃગજળમા હોડી નાખુ છું 


હાસ્ય ચહેરા પર.. 
1 * 
જિગર જોષી ભ્રેમ' 


ગઝલ 


બ 
એસ. એસ. રાહી 


કોઈ ઓળખતું નથી મારી તરસ 
વાદળા ! મારા ઉપર તું તો તરસ 


શાનથી તેની નિકટ બેઠા તમે 
એટલે તો ચાદની લાગે સરસ 
તૃ કદાચિત હોજમાં નહાતી ડેશે 
થઈ ગઈ ભીની હવેલીની ફરસ 
કંઠ સુકાઈ ગયો તો ના ડરો 
પી જુઓ તાજા સ્મરણનો શુધ્ધ રસ 


તે વરડામાં જ બેઠી છે હજી 
જો તરસવુ હોય ત્તો હમણાં ત્રસ 


કોને ખબર ! એવી તરસ. 


૫. હ 
ઇશ્વરસૃથાર 'શિલ્પી' 


હાસ્ય ચહેરા પર સજાવી નીકળે છે રામ સ્પર્શ્યા તો અહલ્યા ગૈ બની આખ્ખી ડગર ભક્તિ કરૈ લોકો, પ્રભુ ! 


એક માણસ અન્યને કેતો છળે છે ! 


રાત આખી જાગવાનો જ્યદો છે 
ઘીરેથીરે મદની પીજ પળે છે 


સ્હેજ તારો જ્યાં ઊડે રૂમાલ જાનમ, 
કેટલા રસ્તા પછી ટોળે વળે છે 


સાવ દુનિયાથી હજી કંઈ પર નથી હુ 
વૃક્ષ પખી વાત મારી સાભળે છે 


ક. 


શ્યામ તારી વાસળીનુ શું થશે ? કોને ખબર ! જ્યારે જુએ ચોકો, પ્રભુ | 
આપણ્ઞા આ વિશ્ચનુ શું છે થવાનું હમસફર ? મનનું જગત ક્યારે ફળે ? 
એક કુમઈ પુષ્ષમને એ પ્રશ્ન પૂછે છે ભમર તારે પળે લકો, પ્રભ્‌ ! 


એ નશામા હોય છે બસ એટલે તો તરબતર. થોથાં ઘણાં વાંચ્યાં છતા 
પીધુ કે પારસમણિ ઘૂટી, અને પૈ ગૈ અસર ના ઉતરે ફૉંકો, પ્રભુ ! 


આખમા છે એમની આકાશ તારાં સ્વખવતૂ ફૂલો ધરુ ઢોળું પવન 
લયવલય બ્રહ્માડનાં દેખાય જો ખોલે અધર. ભૂલો થઇ, ઢાંકો પ્રભુ ! 


ચેતનાઓ જો સતત કરતી ભ્રમણ ત્યાં હોયતો મૃગજળ સમી છે ભાવના 
જઈ બતાવો એમને સંવેદનાઓની કબર એવી તરસ રોકો, પ્રભુ ! 


બર ર૦૦૮ ૧૦૨ 


હ્ટ્શ 


અંદરથી... 
9ર 
કિશોરસિંહ સોલંકી 


અનહદના ઓવારે 
સામેથીપોકારે 


મેઘધનુષ પણછ ખેંચી 

યુદ્ધ કરવા લલકારે 
હળવે હળવે પાસુ ફેરવી 

સૂરજ આવે સવારે 


જ્વિતરના સથવારે 
મળતાં વારંવારે 
ચાલે રેટ રાત-દિવસના 
પાણી ભસ-ઢોળ ક્યારે 
મોલ ફરકતો લીલોછમ્મ 
વાયુ આર્નદ ઝરે 
મઘમઘ થતા ગભારે 
સળગે ધૂપ અપારે 
અજવાળુ અંદરથી આવે 
દીવડા ઝળહળ જ્યારે 
સતત વહેતા સુગંધ ફુવારા 
દાર ખૂલતાં ત્યારે 
અંદરથી પોકારે 
અનહદના ઓવારે ! 





ફણગાવતો રહીશ અંદરથી 


છ 
પ્રફુલ્લ રાવલ 


આંકેલી રેખ તો સ્પષ્ટ હતી, 


ખબરેય હતી; 
તોય ઓળંગી જવાર્યું 
ને પમાયો ભેદ અંદર-બહારનો. 


દૂરથી બધુંય લાગે ચાલતું, 


બધુંય લાગે મહાલતું; 


પણ અંદરનું હલે નહીં એકેય પાંદડું. 
બહારના ઝાકઝમાળ વચ્ચે 


અંદરનું ઘણુંય ફુગાય, 
ઘણુંય સુકાય; 
ખરખરખરી જાય. 


ક્યારેક થાય છે 
હું આ બહારના તાબૂત તચ્ચે 
અંદરનું ક્યાં સુધી રાખીશ સાબૂત ! 


તોય મારે વળી વળીને 


સંકોરવું રહ્યું અંદરનું, 
સમારવું રહ્યું અંદરનું. 


ભલે ફગાતું રહેબહારથી 
પણ હુંફરી ફરીને 


મનેફણગાવતો રહીશ અંદરથી. 


ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ : ૧૦૩ 


(આરવાદ) 
કવિના શબ્દે શબ્દે પ્રગટતી દીપાર્વલે 





સરેશ દલાલ 


4 ઢાળ ઊલ (0 ડાળ ઈલ્ટ 5૦1૪5 11 પડ વપ્વા ૦ પાલ 1 પિટ ૦ €00ાલ' ડલતા 
11 119 ૫011તે 1 14૪૯ 10 1011: 10 તબ, 110) પડર્લલ્ડડ 1 ૮૧11 ૦10 107૯41: ૦૫ 11 1પળલ્ડ 111011 


ત [7૫1703૯ 


1 લા ઘાટ 1001 ડલ્ડ (7 (1)7 ૭1611 17015110 ૧ ધટ તાત: દટા1[1૦ ૦ તાપ, ૮૦0 


11006) 313 ॥1ઢડાલ 10 ડવ છેલળતટ પાલ્ટ 10 ૩11૪ 


1 લા 14 લ 700101૪ દરા પપ છુબાંવંલા 1૩ 15 ધાળલ્તે, 101011 કાઇ, ૯૦000ટારતાળજુ 209 


૪૯5૯૫૮૯ 


અહીઆવું છું કેવળ ગાતા પ્રભુ ! તમારાં ગાનેઃ 

મને દઈ દો ભરી સભાર્માં એક અછડતું સ્થાન ! 

મને હિશાળા વિશ્વભવનરમાં નહીંકશુંવે કામ; 

કૌઈ અકારણ સૂરથી છલકે પ્રાણ અહો !અભિરામ ! 
રાત્રિના નીરવ મંદિરમાં પૂજનન્વેળા જ્યારે; 

અશસારે આદેશ મને દો ગીત પુંજવ ત્યારે ! 
પરોડ્િયાને પવને રણકે ઝણકે સોનલ વીણાઃ 

ત્યારેપણ આ હૈયું ઝરતું ગીત સૂરમાં ઝીણા ! 

મળે તમારો પાવનકારી સંગ. એ જવરદાનઃ 

મને દઈ દો ભરી સભામાં એક અછડતું સ્થાન ! 


રવીન્દ્રનાય ટાગોર 


૨૦૦૮માં ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી પ્રેસ તરફથી 
રવીન્દ્રનાથનાં પસંદગીનાં ગીતો અંગ્રેજીમાં પ્રગટ થયાં જેનું 
શીર્ષક છે 0( 1.09૯, પ્પંઢપતટ ઢળ 1€19010ત જેનો 
અનુવાદ કલ્પના બધને કર્યો છૈ અને કેટલીક રસપ્રદ માહિતી 
પણ આપી છે પોતાના અનુવાદ સાથે ટાગોરે કરેલા અંગ્રેજી 
અન્ત્વાદો પણ એમણે સામેલ કર્યા છે એમના આ કાવ્ય વિષે 
તેમણે લખ્યું છે કે સપ્ટેમ્બર ૧૯૦૯માં ૪૮ વર્ષની ઉમરે. 
રવીન્દ્રનાથે આ ગીત બોલપુરમાં લખ્યું અને રાગ પરોજા પર 
આધારિત સ્વરાંકન કર્યું રવીન્દ્રનાથનો પોતાનો ઉપરોક્ત 
એંપ્રેજી અનુવાદ “ગીર્તાજાતિ'મા ૧૯૧૨માં પ્રગટ થયો હતો, 
જ્યારથી કવિતાનો ચસકો લાગ્યો ત્યારથી લૈખન- 
સંપાદન અને અનુવાદ એ મારી મુખ્ય પ્રવૃત્તિ રહી અને વચ્ચે 
એક ગાળો એવો આવો કે જ્યારે હું મોઢ્ઢ ભાગે ટાગોરનાં 
કાભોના અનુવાદ ગીતના લયમાં કરતો. સાથે બીજી પરદૈશની 
ભાષાની કવિતાઓનો અનુતાદ કરતો. બંગાળીની સાથે મરાઠી 
*” ઘઇનતો પણ ચસકો લાગેલો. કૉલેજર્માં ભણતો ત્યારથી 


“૨૦૦૮: ૧૦૪ 


ટાગોરના મેકમિલન કંપનીએ પ્રગટ કરેલાં 'ગીતાંજલિ' કે 
લવર્સ ગાર્ડન પુસ્તકો એન. એમ. ત્રિપાઠીમાં હાર્ડ બાઉન્ડ 
કૌપીનાં માત્ર દોઢેક રૂપિયામાં મળતા એ લઈ લઈને ફરવાનો 
નશો હતો. મોટાભાગનાં ટાગોરનાં કાનો અંગ્રેજીના આધારે 
ગીતના લયમાં વહેતાં કરતો. છેક ૧૯૮૫માં મારો 'મિરાત' 
નામનો કાવ્યસંગ્રહ પ્રગટ થયો જે કેવળ અન્વાદનો હતો. 
એમાં અનેક ભાષાઓનનાં કાવ્યોના અનુતાદ હતા, અનુવાદની, 
ગોઠવણીર્માં આમ દેખીતી રીતે કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી પણ 
સંગ્રહનું પહેલું કાવ્ય ટાગોરનું, છેલ્લું કાવ પણ ટાગોરનું અને 
સંત્રહનાપાછલા કવરનું કાવપણ ટાગોરનું.ઢગોરમીતિ હજી 
પણ એવી ને એવી રહી છે આજે પણ અનેક ભાષાનાં કાવો 
વાંચતો રહું છું છતાં પણ થોડાક દિવસ થાય અને ટાગોરને 
વૌચું નહીં તો જીતને કળ વળે નહીં. સંસ્કૃત સાહિત્યને 
પશ્ચાદ્ભૂમાં સખીને કહેવાનું હોય તો આ ભારત ભૂમિ પર જો 
કોઈ કવિતાનો કુબેર હોય તો તે રવીન્દ્રનાથ. ગીતોનું એ 
કલ્પવૃક્ષ છે મહાન પ્રતિભા કેવી હોય એ ખ્યાલ ટાગોરનાં 


્ટ્થ 


ગીતો. કે અન્ય પ્રકારનાં કાવ્યો પરથી કે એમની ઈતર ગદ્ય 
કૃતિઓ પરથી કોઈને પણ અવશ્ય આવે. કવિતા અને ગદ... 
એમાં પણ અનેક પ્રકાર... અને શાંતિનિકેતન જેવી સંસ્થા તથા 
સંગીત સાથેનો આત્મીય સંબંધ... મોડી ઉંમરે ચિત્રકલા - એક 
જ જ્ક્તિમાં ઈશ્વરે કેટલું બધું એશ્વર્ય છલોછલ રેડી દીધું ! 

આપણે ત્યાં સમારંભોમાં શરૂઆતમાં દીપ પ્રાગટ્ય 
થાય છે. સાંભળ્યું છે એપ્રમાણે એક સમારંભમાં આપણા કવિ 
નિરંજન ભગતે સાચ્ચી અને સોંસરવી વાત કહી હતી કે શબ્દ 
પોતે જ જ્યોતિ છે તો આ દીપ પ્રાગટ્ય શા માટે ? 
પ્રબોધભાઈએ.પ્રસંગોચિત એટલે કે દિવાળી -પ્રકાશના પર્વ - 
સન્દર્ભે મારી પસંદગીના કોઈ કાવ્ય વિષે લખવાનું કહ્યું ત્યારે 
એક પ્રસંગ યાદ આવી ગયો. થોડાં વર્ષો પહેલાં પ્રસિદ્ધ 
જ્યોતિષી શ્રીમતી વસુધા વાઘનો સંગ્રહ જન્માક્ષર-વિધાતાના 
હંસ્તાક્ષર' પ્રગટ થવાનો હતો ત્યારે “કોણ છે મારો 
ભાગ્યતિધાતા' એ વિષે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર 
મોદીએ અને મારે બોલવાનું હતું. નરેન્દ્રભાઈએ કહ્યું કે પડકાર 
મારો ભાગ્યવિધાતા છે અને મેં કહ્યું કે શબ્દ મારો 
ભાગ્યવિધાતા છે. મારે માટે શબ્દ એટલે કવિનો શબ્દ એટલે 
કે શબ્દે શબ્દે પ્રગટતી દીપાવલિ. એક એક કવિતા મારે માટે 
દીવો છે અને આમ પ્રકાશે છે કાવ્યાવલિ - દીપાવલિ એટલે 
દિવાળી. અહીં ટાગોરના એક ગીતને આધારે વાત કરીને મારી 
દિવાળી ઊજવી લઉં છું. 

એક અંગત વાત પણ થોડીક ક્ષમાયાચના સાથે કરું. 
નાનો હતો ત્યારે દિવાળી ગમતી પણ માત્ર વેકેશન પૂરતી. કોણ 
જાણે કેમ હું અંદરથી ઉદાસ રહેતો. આમ તો હું નિરંતર 
જલસાનો માણસ છું પણ હદયને કોઈક ખૂણે દિવાળીના 
દિવસોમાં કોઈક બળતરા થયા કરે. કારણ શું છે એ ખબર 
નથી પડતી અને પૃથક્કરણ કરવામાં રસ નથી. કદાચ એવું 
હોય કે ગયા જન્મનો કોઈક ફૂટેલા ફટાકડાનો ડામ હોય. 
રાવજી પટેલ કહે છે એમ, “ગયા ભવના ખીલા કળે છે 
છાતીમાં'. આવી બધી આપણી અટકળ. અથવા કલ્પના 
અથવા તરંગલીલા અથવા કશું નહીં. ખબર નથી કે પુનર્જન્મ 
છે કે નહીં. પણ માણસ. જ્યારે લખવા બેસે ત્યારે એણે. 
ખુદવફાઈથી લખવું જોઈએ. એટલે આટલી અંગત વાત કરીને 
કવિતાની દિવાળી કવિતાથી, ઊજવશું. 

ટાગોરે હજારો ગીતો લખ્યાં છે. ગણવા બેસીએ તો. 
પાર ન આવે. મરાઠી કવિ બોરકરની પંક્તિ યાદ આવે. છે : 
પારિજાત રોજ ઝરે છે, ફૂલ પણ ગણે નહીં. આમ પણ ગીત એ. 
ગણિત કે કે ગણતરીનો વિષય નથી. કવિતા તર્કની પારનો 
પ્રદેશ છે. બધું બુદ્ધિના સીમાડામાં બંધાય એ હંમેશાં શક્ય 
નથી હોતું અને એ સારી * *' પણ છે. ગીત, અચાનક જ ડાળ 


પર કોઈ પંખી આવીને બેસે એમ, આવે છે. ગીત લખાય એ 
વાત જુદી છે અને ગીત લખાઈ જાય એ વાત જુદી છે. 
ઢાગોરનાં ગીતો એ સ્વયંભૂ પ્રકટ્યાં હોય એમ લાગે. ટાગોરના 
એક ગીતનો ઉપાડ એવો પણ છે કે : 

ગીતની ભીતર વહી આવે ત્યારે જોઉ છું ત્રિભુવન 

ત્યારે તને જોઈ રહું ને જાણું તારું મન 

ટાગોરને ગીત માટે અનન્ય પ્રેમ હતો. ગુંજ્યા કે ગાયા 
વિના તે રહી નહોતા શકતા. તે એટલે સુધી કહેતા કે : 

રૂપથી તને વશ કરું નહીં, પ્રેમથી કરું વશ, 

હાથથી તાર્ર દ્વાર નખોલું, ગીતથી ખોલું બસ ! 


સાજ અને શણગારથી તને રીઝવું નહીં 
કે નહીં ફ્લના ગૂંથું હાર; 

પ્રેમની હું તો માળા ગૂંથીશ; 

જેનો હોય કશો નહીં ભાર. 

કૌઈ ન જાણે કયા તોફાને 

પ્રાણ આ નાચે ક્યા તરંગે; 


ચોંદ જેવી રીતે પાગલ કરે 
રે સાગરને તો અકળ અર્ચલબે, ! 


રૂપથી તને વશ કરું નહીં, પ્રેમથી કરું વશ, 

હાથથી તારાં દ્રાર ન ખોલું, ગીતથી ખોલું બસ ! 

રવીન્દ્રનાથની કવિતા એક મહામંદિર જેવી છે જેમાં 
ગીતોના સહસ્ત્ર દીવાઓ ઝળહળે છે. જે ગીત વિષે મારે વાત 
કરવી છે એ નાવિકાની ઉક્તિરૂપે છે. પ્રેમ અને ભક્તિનો અહીં 
સમન્વય છે. કહો કે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનું કાવ્ય છે. જો કે 
આવાં લેબલ મારવાથી ઝાઝું વળતું નથી. આ સર્વ સમર્પણનું 
કાવ્ય છે. આ પૃથ્વી પર આવ્યાની સાર્થકતા એ જ છે કે હું 
તમારાં ગીત ગાવા માટે જ આવી છું. ટાગોર આ વાતને પૂરેપૂરા 
લાવણ્ય અને ગૌરવથી કહે છે. એમની નજાકત અનોખી છે. 
લગભગ આવી જ વાતને તુકારામ કંઈક ઝનૂનથી કહે છે. જો 
કે હંમેશાં સરખામણી કરવાનો અર્થ હોતો નથી. પણ, 
સરખામણી કર્યાં વિના ઘણીવાર રહેવાતું નથી એ 
મનૃષ્યમાત્રનો સ્વભાવ. છે. તુકારામના ઉદ્દગારમાં આક્રમકતા, 
છે. ટાગોર અનાક્રમક રીતે કહી શકે છે. તુકારામની ઉક્તિ 
જુઓ. વાત લગભગ આવી જ છે છતાં પણ એમાં સંકલ્પનું 
બળ છે જ્યારે ટાગોરમાં સમર્પણ અને શરણાગતિ છે. 
તુકારામનું પદ જોઈએ: 
અમનેબ્રહાહત્યા અવરની સ્તુતિ !પાંડુરંગ વિના નહીંકોઈ અનુભૂતિ॥ 
એકજભાવ, અમે વિષ્ણુદાસ !બીજા કોઈ દેતનોન લઈએ.શ્વાસ 1 
મારી જીભના ટૂકડાથઈ જાય હજાર |જો આમાં કાંઈ પણ થાય ફેરજર 1 
તુકાક્હેમારોઆ જછે સંકલ્પ ।નહી તો મનેપાપ એનલ 


ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ : ૧૦૫ 


(આરતાદ) 
કવિના શબ્દે શબ્દે પ્રગટતી દીપાવલિ, 





સુરેશ દલા 


] ઢાળ ઊલ (0 ડળ દૈલ્ટ 5૦ાટ5. 1 પડ ઊતા] ૦ ધપ 1 ઊતઇલ ત «૦0 કલ્તા 
॥ ધ પ/001ત 1 1૪૯ 20 ૫૦1: £0 તં૦, 2137 ઘ5ટોલ્ડક 1 ત્તળ ૦101) ઈલ: બા! 11 1પળલ્ક પ્રદી ૦ધદ 


& [પપતઞી૦્ડણ 


1 લળ ધટ 1017 ૩૫1૯5 017 £19 કાલા ૫૦૯૩0૪ ઢા (ટ તેંઢ/€ (3121૯ ૦ 1પતદાપ, તળના 


40૪ 81) પાદ્મકાદ% 10 કૌઢાળતે છેર્ટાળ ણ પોણ્ટ 10 કાળુ 


1/1લા 10 પૌલ 110100ાછું ર17 110 ઇુળંતેટા વળ 15 ધાત, 301010 કાહ, €0171ત॥1તાળટું 09 


[21ટ5લા૧ત૯ 


અહીં આવું છું કેવળ ગાવા પ્રભુ !તમાર્રા ગાનઃ 
મને દઈ દો ભરી સભામાં એક અછડતું સ્થાન ! 
મને વિશાળા વિશ્વભવતર્માં નહીં કશુંવે કામ; 
કઈ અકારણ સૂરથી છલકે પ્રાણ અહો ! અભિરામ ! 
રાત્રિના નીરવ મંદિરમાં પૃજન-તેળા જ્યારે; 
અણસારે આદેશ મને દો ગીત્‌ ગુંજવા ત્યારે ! 
પરેઢિયાને પતને રણકે ઝજ્ઞકે સોનલ વીણાઃ 
ત્યારે પણ આ હૈયું ઝરતું ગીત સૂરમાં ઝીણા ! 
પળે તમારોપાતનકારી સંગઃ એ.જ વરદાન. 
મને દઈ દો ભરી સભામાં એક અછડતું સ્થાન ! 
જી 


રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 


૨૦૦૮માં ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી પ્રેસ તરફથી 
રવીન્દ્રનાથનાં પર્સદગીર્નાં ગીતો અંગ્રેજીમાં પ્રગટ થર્યા જેનું 
શીર્ષક છે 01 1.૦૫૦ પપઢાપ્રતટ 20 વ 2070801 જેનો 
અનુવાદ કલ્પના બર્ધને કર્યો છે અને કેટલીક રસપ્રદ માહિતી 
પણ આપી છે પોતાના અનુવાદ સાથે ટાગોરે કરેલ! અંગ્રેજી 
અનૂત્ાદો પણ એમણે સામેલ કર્યા છે એમના આ કાવ્ય તિષે 
તેમણે લખ્યું છે કે સષ્ટેમ્બર ૧૯૦૯માં ૪૮ વર્ષની ઉમરે 
રવીન્દ્રનાથ આ ગીત બોલપુરમાં લખ્યું અને રાગ પરેજા ૫ર 
આધારિત સ્વરાંકન કર્યું રવીન્દ્રનાથનો પોતાનો ઉપરોક્ત 
અંગ્રેજી અનુવાદ “ગીતાંજલે”માં ૧૯૧૨માં પ્રગટ થવો હતો. 
જ્યારધી. કવિતાનો ચસકો લાગ્યો ત્યારથી લેખન- 
સંપાદન અને અનુવાદ એ મારી મુખ્ય પ્રવૃત્તિ રહી અને વચ્ચે 
એક ગાળો એવો આવો કે જ્યારે હું મોઢા ભાગે ટાગોરનાં 
કાવ્યોના અનુવાદ ગીતના લયમાં કરતો. સાથે બીજી પરદેશની 
પાની કવિતાઓનો અનુતાદ કરતો. બંગાળીની સાથે મરાઠી 

” નો પણ ચસકો લાગેલો. કૉલેજમાં ભણતો ત્યારથી 


શ્‌ 


"૧૦૦૮" ૧૦૪ 


ટાગોરનાં મેકમિલન કંપનીએ પ્રગટ કરેલાં “ગૌતાંજવિ' કે 
લવર્સ ગાર્ડન પુસ્તકો એન. એમ, ત્રિપાર્ઠીર્માં હાર્ડ બાઉન્ડ 
કીપીનાં માત્ર દોઢેક રૂપિયામાં મળતાં એ લઈ લઈને ફરવાનો 
નશો હતો. મોટાભાગના ટાગોરનાં કાવ્યો અંગ્રેજીના આધારે 
ગીતના લયમાં વહેતાં કરતો. છેક ૧૯૮૫માં મારો 'મેરાત્ત' 
નામનો કાવ્સંગ્રહ પ્રગટ થયો જે કેવળ અનુવાદનો હતો. 
એમાં અનેક ભાષાઓનાં કાળના અનુવાદ હતા. અનુવાદતી 
ગૌઠવણીમાં આમ દેખીતી રીતે કોઈ થવસ્થા નહોતી પણ 
સંગ્રહનું પહેલું કાવ્ય ટગોરનું, છેલ્લું કાથ પણ ટાગોરનું અને 
સંગ્રહના પાછલા કવરનું કાલ પણ ટાગોરનું. યગોરમીત્તિ હજ 
પણ એવી ને એવી રહી છે આજે પણ્ઞ અનેક ભાષાર્ના કાળો 
વાંચતો રહું છું છતાં પણ થોડાક દિવસ થાય અને ટાગોરને 
વાંચું નહીં તો જીવને કળ વળે નહીં. સંસ્કૃત સાહિત્યને 
પશ્ચાદૂભૂમાં રાખીને કહેવાનું હોય તો આ ભારત ભૂમિ પર જો 
કૌઈ કવિતાનો ડુબેર હોય તો તે રવીન્દ્રનાથ. ગીતોનું એ 
કલ્પવૃક્ષ છે મહાન પ્રતિભા કેવી હોય એ ખ્યાલ ટાગોરના 


હ્ટ્થ 


ગીતો કે અન્ય પ્રકારનાં કાવ્યો પરથી કે એમની ઈતર ગદ્ય 
કુતિઓ પરથી કોઈને પણ અવશ્ય આવે. કવિતા અને ગદા... 
એમાં પણ અનેક પ્રકાર... અને શાંતિનિકેતન જેવી સંસ્થા તથા 
સંગીત સાથેનો આત્મીય સંબંધ... મોડી ઉંમરે ચિત્રકલા - એક 
જ વ્યક્તિમાં ઇશ્વરે કેટલું બધું એશ્વર્ય છલોછલ રેડી દીધું ! 

આપણે ત્યાં સમારંભોમાં શરૂઆતમાં દીપ પ્રાગટ્ય 
થાય છે. સાંભળ્યું છે એ પ્રમાણે એક સમારંભમાં આપણા કતિ 
નિરંજન ભગતે સાચ્ચી અને સોંસરવી વાત કહી હતી કે શબ્દ 
પોતે જ જ્યોતિ છે તો આ દીપ પ્રાગટ્ય શા માટે ? 
પ્રબોધભાઈએપ્રસંગોચિત એટલે કે દિવાળી -પ્રકાશના પર્વ - 
સન્દર્ભે મારી પસંદગીના કોઈ કાવ્ય વિષે લખવાનું કહ્યું ત્યારે 
એક પ્રસંગ યાદ આવી ગયો. થોડાં વર્ષો પહેલાં પ્રસિદ્ધ 
જ્યોતિષી શ્રીમતી વસુધા વાઘનો સંગ્રહ “જન્માક્ષર-તિધાતાના 
હસ્તાક્ષર' પ્રગટ થવાનો હતો ત્યારે “કોણ છે મારો 
ભાગ્યવિધાતા' એ વિષે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર 
મોદીએ અને મારે બોલવાનું હતું. નરેન્દ્રભાઈએ કહ્યું કે પડકાર 
મારો. ભાગ્યવિધાતા છે અને. મેં કહ્યું કે શબ્દ મારો 
ભાગ્યવિધાતા છે. મારે માટે શબ્દ એટલે કવિનો શબ્દ એટલે 
કે શબ્દે શબ્દે પ્રગટતી દીપાવલિ. એક એક કવિતા મારે માટે 
દીવો છે અને આમ પ્રકાશે છે કાવ્યાવલિ - દીપાવલિ, એટલે. 
દિવાળી. અહીં ટાગોરના એક ગીતને આધારે વાત કરીને મારી 
દિવાળી ઊજવી લઉં છું. 

એક અંગત વાત પણ થોડીક ક્ષમાયાચના સાથે કરું. 
નાનો હતો ત્યારે દિવાળી ગમતી પણ માત્ર વેકેશન પૂરતી. કોણ 
જાણે કેમ હું અંદરથી ઉદાસ રહેતો. આમ તો. હું નિરંતર 
જલસાનો માણસ છું પણ હદયને કોઈક ખૂણે દિવાળીના 
દિવસોમાં કોઈક બળતરા થયા કરે. કારણ શું છે એ ખબર 
નથી પડતી અને પૃથક્કરણ કરવામાં રસ નથી. કદાચ એવું 
હોય કે ગયા જન્મનો કોઈક ફૂટેલા ફટાકડાનો ડામ હોય. 
રાવજી પટેલ કહે છે એમ, “ગયા ભવના. ખીલા કળે. છે 
છાતીમાં'. આવી બધી આપણી અટકળ. અથવા કલ્પના 
અથવા તરંગલીલા અથવા કશું નહીં. ખબર નથી કે પુનર્જન્મ 
છે કે નહીં. પણ માણસ જ્યારે લખવા બેસે ત્યારે એણે 
ખુદવફાઈથી લખવું જોઈએ. એટલે આટલી અંગત વાત કરીને 
કવિતાની દિવાળી કવિતાથી ઊજવશું. 

ટાગોરે હજારો ગીતો લખ્યાં છે. ગણવા બેસીએ તો 
પાર ન આવે. મરાઠી કવિ બૌરકરની પંક્તિ યાદ આવે છે : 
પારિજાત રોજ ઝરે છે, ફૂલ પણ ગણે નહીં. આમ પણ ગીત એ. 
ગણિત કે કે ગણતરીનો વિષય નથી. કવિતા તર્કની પારનો 
પ્રદેશ છે. બધું બુદ્ધિના સીમાડારમાં બંધાય એ. હંમેશાં શક્ય 
નથી હોતું અને એ સારી વાત પણ છે. ગીત, અચાનક જ ડાળ 


લ્ટ્શ 


પર કોઈ પંખી આવીને બેસે એમ, આવે છે. ગીત લખાય એ. 
વાત જુદી છે અને ગીત લખાઈ જાય એ. વાત જુદી છે. 
યગોરનાં ગીતો એ સ્વયંભૂ પ્રકટયાં હોય એમ લાગે. ટાગોરના 
એક ગીતનો ઉપાડ એવો પણ છે કે : 

ગીતની ભીતર વહી આવે ત્યારે જોઉ છું ત્રિભુવન 

ત્યારે તને જોઈ રહું ને જાણું તારું મન 

ઢાગોરને ગીત માટે અનન્ય પ્રેમ હતો. ગુંજ્યા કે ગાયા 
વિના તે રહી નહોતા શકતા. તે એટલે સુધી કહેતા કે : 

રૂપથી તને વશ કરું નહીં, પ્રેમથી કરું વશ, 

હાથથી તાર્રા દ્વાર ન ખોલું, ગીતથી ખોલું બસ ! 


સાજ અને શણગારથી તને રીઝવું નહીં 
કે નહીં ફૂલના ગૂંથું હાર; 

પ્રેમની હું તો માળા ગૂંથીશ; 

જેનો હોય કશો નહીં ભાર. 

કોઈ ન જાણે કયા તોફાને 

પ્રાણ આ નાચે કિયા તરંગે; 


ચાંદ જેવી રીતે પાગલ કરે 
રે સાગરને તો અકળ અર્ચબે. ! 


રૂપથી તને વશ કરું નહીં, પ્રેમથી કરું વશ, 

હાથથી તાર્ચ દ્વાર ન ખોલું, ગીતથી ખોલું બસ ! 

રવીન્દ્રનાથની કવિતા એક મહામંદિર જેવી છે જેમાં 
ગીતોના સહસ્ત્ર દીવાઓ ઝળહળે છે. જે ગીત વિષે મારે વાત 
કરવી છે એ નાઘિકાની ઉક્તિરૂપે છે. પ્રેમ અને ભક્તિનો અહીં 
સમન્વય છે. કહો કે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનું કાવ્ય છે. જો કે 
આવાં લેબલ મારવાથી ઝાઝું વળતું નથી. આ સર્વ સમર્પણનું 
કાવ્ય છે. આ પૃથ્વી ૫ર આવ્યાની સાર્થકતા એ. જ છે કે હું 
તમારાં ગીત ગાવા માટે જ આવી છું. ટાગોર આ વાતને પૂરેપૂરા 
લાવણ્ય અને ગૌરવથી કહે છે. એમની નજાકત અનોખી છે. 
લગભગ આવી જ વાતને તુકારામ કંઈક ઝનૂનથી કહે છે. જો 
કે હંમેશાં સરખામણી કરવાનો અર્થ હોતો નથી. પણ 
સરખામણી કર્યાં વિના ઘણીવાર રહેવાતું નથી એ 
મનુષ્યમાત્રનો સ્વભાવ છે. તુકારામના ઉદ્દગારમાં આક્રમકતા 
છે. ટાગોર અનાક્રમક રીતે કહી શકે છે. તુકારામની ઉક્તિ 
જુઓ. વાત લગભગ આવી જ છે છતાં પણ એમાં સંકલ્પનું 
બળ છે જ્યારે ટાગોરમાં સમર્પણ અને શરણાગતિ છે. 
તુકારામનું પદ જોઈએ. : 
અમનેબ્રહ્મહત્યા અવરની સ્તુતિ પાંડુરંગ વિના નહીંકોઈ અનુભૂતિ | 
એકજભાવ, અમેવિષ્ગુદાસ !બીજા કોઈ દેવનોન લઈએશ્વાસર1 
મારી જીભના ટુકડા થઈ જાય હજાર |જો આમાં કાંઈ પણ થાય ફેરફાર 
તુકાક્હેમારોઆ જ છેસંકલ્યાનહીંતો મતેપાપ અનલ | 


ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ : ૧૦૫ 





કાજ નાવિકાને કોઈ મહત્ત્તનું પદ નથી જોઈતું. એને 
તો ભરસભામાં એક અછડતુ સ્થાન જોઈએ છે કૌઈ 
કેન્દ્રસ્થાન નથી જોઈતું. એકાદ અછડતો ખૂણો મળે તોય ઘણું. 
પોતે હાજર છે એવુ ગાઈ બજાવીને ભરસભામાં કહેવું નથી. 
ઈશ્વરની આ વિશાળ સૃષ્ટિ એમા એને ઈશ્વર સિવાય કોઈનું 
ગીત ગાવામા રસ નથી. બીજુ કોઈ પણ કામ કરવુ નથી, 
જીવનનું એક જ પ્રયોજન છે કે પ્રભુની ભક્તિ કરવી અને 
ભક્તિ નીતરતું ગીત ગાવુ આરણ. કારણની જ્જાળમાં પડવુ, 
નઘી. કોઈ અકારણ સૂરથી પ્રાણ છલક્યા કરે છે અને એ જ 
તો જીવનનું સારસર્વસ્વ. સૌદર્ય. 

ટાગોરની કલ્પનાશક્તિ અજબ ગજબની છે સત્રિ્નું 
નીરવ મદિર. આવુ મહાન વિશાળ મૌન. એમા પૂજનની વેળા 
અને આવી નીરતતામા માત્ર અણસારથી પણ ગીત્ત ગાવાનો 
આદેશ મળે તો એનાથી વિશેષ કઈ ધન્યતા ? આખી રાત 
જાણે કે એ ગીતના ગુજનમાં વહી જાય અને ચત કઈ રીતે 
તહીં ગઈ એની ખબર પણ ન પડે પરોઢિયુ થાય ત્યારે એના 
પતનથી અસ્તિત્તની સોનલ વીણા રણકી ઊઠે અને હદય ઝર્યા 
કરે ઇશ્વરના ગીત સગીતથી સભરરભર._ પસ્પનો પાતનકારી 
સગ અને એ જવરદાન. 


પરસન જઝ-પ૦મ૦ડ૪૦ દર -સ્‍ઝમાય્ઝબટ જ સસન-શર ઇજા અરટઝ મન્પ-સ૪ૂસન્જન ગઝ" 





ટાગોરેં આજા તો અનેક ગીતો લખ્યાં છે અને 


ઉત્તરાવસ્થામા તો એમણે એક આવું પણ ગીત લખ્યુ 


એક પછી એક અળગા કીધા સઘળા અર્લકાર 
ગીતમારાને શું હવે શણગાર ? શં અર્હંકાર ? 
ઉરની આપણ આડાં આવે 

અલંકારો કેમ એ ફાવે ? 

જાય રે ડૂબી આપણી ઝીણી વાત, એને ઝંકાર, 
ગીત મારાને શું હતે શણગાર ? શું અહંકાર ? 
પીગળી ગઇ પલમાં મારી, 

“છું ડતિ હું' એની ખુમારી. 

મહાકવિ !તવ ચરણ કને બંધનનો નહીં ભાર 
ગીત મારાને શું હવે શણગાર ? શૈ અહેંકાર ? 
સરળસીધું વાંસળી જેહું 

જીવવું મારે જીવન એવું. 

મધુર મધુર સૂરથી તમે છલકાતો સંસાર 

ગીત મારાને શું હવે શણગાર ? શું અહંકાર ? 


અઇક#પ્થથનજ્મનકુક જનડળ-ઇ 


જત જણાવાનું તને-૭ 
। 1/0પાત ।॥૯ 10 101 01 [1007 - 7 


110011411ડ 41221110 


૧0116114610 [ણાં%ણા 1000 101/)0%€ 1000110016 તટ 
810 200ણ॥, 23 પદાણાઇટ॥॥ડરાડ 11610001 


#1તં॥1€ ॥0 01831 [1010 10 1690605 0 $ 0070 00 ઊ0પ્ટા 
[101106 116 હ (10000280 1000દડ॥1૯ ! 


1603611) €/૯$ 8060૯12 501 0107107 810100(1101 


ચાંદની વરસી રહી ! 


જત જણાવાનું તને કે ચાદની વરસી રહી, 
એક ક્ષબ્ન તો તૃપ્તિ પણ જાણે તને તરસી રહી. 


ત્યાં જ ક્ષણ સંતપ્તર્ના વાતાયનો વીંધી અને, 
અંગુલી તારી કિરણ શી આ મને પરસી રહી. 


1111110800/00160110/ 00 1૪ $૯€ 1€ 024100 0! 100 20011115 /9૬ઢાંહત! 


001850૯0 8 ₹76 1 3114 €5 0107003 1055011, 
મ$ ઇ0॥ 110 $10/ રિણ 0 115 $01 10 | 131 $ા€ | 


૧1૯ 163.0તાંદ્ડરલરિ803 (હલ (હ્ત2? (10 180 0208108૬ 00(52પ 
10% દપણા1312)106 8% 00 દ1808 ૬1832068 0056100121! 


(21 4ટ્યાઘત 1978) 
સિ[નતતંત્ટ ડડ 
1પાકોરઇલ્તે 3% ઉપંગ)72:પ૩ )ગઝાા 


મીંચીને લોચન લર્હું તો પુલક મસૃણ મર્મર, 
રોમરોમે રમ્વની રચના અહો દરસી રહી. 


શ્વેત સરવ્રના જલે શબ્દો પ્રફલ્લે પોયણી, 
રોહિણી જાણે નભે પ્હેલુ પ્રથમ હરસી રહી. 


ચાદની કેદારના સ્તર પારિજાતક શ્વાસર્ના, 
દૂરથી વૈ મઘમઘે છે તું હદયસરસી રહી. 


1 રઝ 7078 ૮સ૪#૩/૦84 420 ક 371% ૭5/0/0125 17500.2 #5 ૦6૪૩૪૭૦ &£6₹૮#09૪%|/ ૪1 
4₹/7#)? 5307572 €3%:5/674/*7/)5 હન /4:071/-2૯1/5/0 101795 0% /06 14207) (૦7 #ર%#&0 &ડ #મક 770% 
ટ૦ડ.01# ૩00010 0009 002૪75 ૮૪1૦ 

2 ર૩તુક ₹04/0ર3/૫ 7672 #// /7 2/7 (૩55% /70/20/ ૪%0/655:02 /5૦૩ત ૯ ૬૫૦# કપ 
3:%૪૫૪%//20%%7 &0 79૫00 ક-૪'# 

7૩04 હતા 5૦૪ #2/૩૭ડ# €700 ૪ 5:ક £%)/(૦૭૦ કડ ૪૭! તક/2ક સ: ૦૯૯૩૪ 
6૬077 ₹ જુત્ફ ક? ૮0૭71000 2/ ઇમ 0૮580 &)? [૪55 ૭0 45:85 77૩ 72873 ૭79 ૩/57 
ઉત ઉ૩ત૪ઇ &37 ઈ:૯)/ /04/ઝણ/ડ૦)? 


"બર ર૦૦૮ ૧૦૬ 


(ડે જાન્જ., ૧૬.૭૮] 


રાજેન્દ્ર શુક્લ 


આ દિલ તો ખોલીને દીવો કરો 
બ્ર 


0૪૯% ૪૦૫૪ 13041 £૦ 110 4 તત? 
ક 


મીરાંબાઈ ડેલ્ટા 
તમે જાણી લો સમુદ્ર સરીખા મારા વીરા રે, તાઈ જ ઈજા ફાક 
આ દિલ તો ખોલીને દીવો કરો રે. 0 10% 87૦૫ દત્ત લટ ધટ કલ્લ 
આ રે કાયામાં છે વાડીઓ રે હો જી, ૦૯1% 3૦૫૫ ઊલ્વત્ત વાવે ઊપ ત પ્ત. 
માંહે મોર ડરે છે ઝીંગોરા રે 4 પંડ ઇ૦્તે) તલ ૦લૌત્વાત્વંડ 
આ રે કાયામાં છે સરોવર રે હો જી, વ્રત ધી ]૩૦૮૦૦ર્લ૬ તૈત૯૦૩ તાળવે ત્તંડ. 
માંહે હંસ તો કરે છે કલ્લોલા રે. ક 
આ રે કાયામાં છે હાટડાં રે હો જી, હ પ કન હા કરી 
. તમે વણજ્વેપાર કરોને અપરંપારા રે પટ ]7/૦૫ ત્વરા ઉત્તર ડ10૫1 0૦0૫ળતંડ. 
મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ હો જી, તતા ખતાલ રત 
દેજો અમને સંત ચરણે વાસેરા રે. 


8₹દર41 41૯ *લી1છુલ દા ડતાા1ડ' (લ્લા. 
1. તડપ 





શ્રીપ્રદીપ એન. ખાંડવાલા સંપાદિત-અનુવાદિત અને તાજેતરમાં પ્રકાશિત ગુજરાતી કવિતાના અંગ્રેજી અનુવાદના પુસ્તક “3૦% 1110 3લતઇલઝ તોજ 
0 [9૦૦015 £0ળ1 ૦૫]તત્તઇમાંથી. પ્રકાશક : ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, નદી ક્નારે, ટાઈમ્સ પાછળ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૦૯૦ પ્ર. આ. 
૨૦૦૮, પૃ. ૩૦૨, શૅલ અને ટોટલ વેન્ચર ઈન ઈન્ડિયાના આર્થિક અનુદાનથી પ્રકાશિત. કિંમત રૂ. ૩૯૫. 


૨ --૦૦૦-૪૦૦૧૫ન૦તન- નાનક ૪૧૦૦-૨૦ ૨૦૦૦ સત્ન અજન ૦ “જ ભઇ જનનન નન્‍ત્બનબન ગઝૂબબનબબબબ--ઝકબબ. બઝ૭૦- ૦૦ ૪ર અ૦૦ન૦-૦૨નટ૦૦૦સ૦૦૫૦અ-૦૦૦૦૦૦૦૦૫૨ ૨૦ અબઝ-૦૦-૦૪૦૫.-૦૦૨૦ ર: #*૦૦-- શપ૦નઝ--નન--સનસઝ૦ ભઇ-*-૧૨૦૦૦૦૪૦૦૦-અ૦ન્‍ન૦. ૪-૦, ઇજ ૦૦ જનમ સનક સન” જન્ર ઝ--%-૪--૦ન૪૧૦નનય. 


€૧10”ડ 810૫૬1... 


17૦0૦1110૬ ૦૭૦૮૮૦૩... 


હરડ 10 ન. ૦૫ [000૫/ દઊદ્યાં - 11૦01111 15 ૦૯૬૩૦ા॥લુ, 
થઉં 107 લ 1001091, ॥ડ 5 1 ૦૫/૦1 :1110061%1 )/€8/15 10! )/૦૫. 


4 1181 ૫૦)/ 100109, 29/15 ઇડ 1111015૪] [૯1૫7૦01 ૬[0100/€, 
116 0૯૯11, 11:€ ૦૫! 11661, ૦૯1૦5૩૦૬ 119. 


/5 | ૦1૦૩૯ 113/ €૫/૦૩, 1૦0૦ 11૫111૫ા1ળત્રડ 911વ લ 1111 ૦ [1083૫1 લાવ, 
€૫/૭1)/ 4101 રબ [09 9ઠાં1છુ 4૧1093 પ્/118 136 પ્ંડાં૦0 ૦1 8 9૪811૯૦0115 €૯૧101. 


01 1106 ૫/1119 વુ|ડા૦1115ુ પ/કા€/૭ 0 136 1814૯, 
૫/૦1તડ 0001 114૦ (10 ૯૩ 110 11€ 1111, 
41 [૦1૪ ૫0 8000૦, ર૦॥141* 96105 |0€/ ૫૦% ॥/ડા ૭11112. 


111૮૯ 110 100105 ૦01 €1061વ1 1૮૦તદા”* 108 દ ગિદ1|41*“** 5૦૦1૫૦૧ 11૯૦10, 
"૦૫ ૦%પતં૦ 1લવુ'તા1૦૦, (૦01 થ તાંડાદ્વા1૦૦, 1010 11૪ ૮601135 બ 110) [€૯1. 


(21 78110૮1), 1978) 
રતાંલ્તાતંત્ત 5 પાવત 
૧8દીઞડાઢાણ્તં ક ગિઢ?૦વ રિ. 7૦૩ 


*/ર૦7/0/, 002 ૦/ /7૦ 27 ૮0/05/2//8//0/7 ૭7 5/2/5 7/5 52/07 /0 7૭1/2 52/70 /72 71/05/72 £/779 ૦7 ૯/27 778, 0૦ //02/ ૦૦7. 57૭ 6202૭702 7/૬ 
/2177//7#2 59૮455૭ ૮//72/ 5૭/૪7 ૨77 4૭/5/72 /2/2/775- /ર0777/ 7૭ ૪5૭૭૦૦2/૪૪ 1177 /૩૭5/૦/ ૭707 55/75ઇ2//)7 772 190/૪/2 07૯017૯777? 
5ર0/#2/2”1977/27 776675 ₹૦/5૦'૦/ ૪૦ 5/09 72/૦0 ૦૪/૦/2૮૦2” 

*"€/20707#/₹727- ૬૦/૪2/77 ૦/74 /07/4/77 ૮/૦55/૮%/ 72૭2 -£%79/ ૬૯૦2/2/6//5/77 72270 7/72 7/7 

***૦5//23/ - 1/50 /70147 ૭5/0૪ 71/6/77 /95/7/02', £2/%૩/ 57/0૦/05 07// ૭/ 7/7 2/77 57475 ૦7/07 (72 /7277/02. 772 72%#5/5 87૪ 77/2/7૯77 
/8૪/407 ૭/07 ૭7૦ ૭/5૦ «/૪2 52/7/૪7 177 5૦//0/? ૮૦/0/૪7 ૭/૦/? ૭07 17/72 /૮/2/5. £ર21//27 ૭૭ & ૮£/25/૩/ 7015૪/7 ૨૮૮૦07૪729 72 /72 
£7/77//7)#79/23)7 “૩/3/૦/77/૪૦77://7૪ # ૦ ૮7/77 ૦/# ૦ &/79#૦૮૦૭/- 45/2/2/02/72//77#7, “૩%/૩૪5૭£/૦/97//2 ૮2//7 5) £૦/૪ 
05/04 /0,7 £૦/૪/07૩૭ ૪2/72/72. દ 


લ્ટ્શ્‌ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ : ૧૦૭ 





કાવ્ય નાંથિકાને કોઈ મહત્ત્તનું પદ નથી જોઈતું એને 
તો ભરસભામાં એક અછડતું સ્થાન જોઈએ છે કોઈ 
કેન્દ્રસશાન નથી જોઈતું, એકાદ અછડતો ખૂણો મળે તોય ઘણું. 
પોતે હાજર છે એવું ગાઈ બજાવીને ભરસભામાં કહેવું નથી. 
ઈશ્વરની આ વિશાળ સૃષ્ટિ, એમાં એને ઈશ્વર સિવાય કોઈનું 
ગીત ગાવામાં રસ નથી. બીજું કોઈ પણ કામ કરવું નથી 
જીતનનું એક જ પ્રયોજન છે કે પ્રભુની ભક્તિ કરવી અને 
ભક્તિ નીતરતું ગીત ગાતું આરણ-કારણની જંજાળમાં પડવું 
નથી, કોઈ અકારણ સૂરથી પ્રાણ છલક્યા કરે છે અને એ જ 
તો જીવનનુ સારસર્વસ્વ સૌદર્ય. 

ટાગોરની કલ્પનાશક્તિ અજબ ગજબની છે રાત્નિનું 
નીરવ મંદિર. આવુ મહાન વિશાળ મૌન. એમાં પૂજનની વેળા 
અને આવી નીરતત્તામાં માત્ર અણસારથી પણ ગીત ગાવાનો 
આદેશ મળે તો એનાથી વિશેષ કઈ ધન્યતા ? આખી રાત 








ટાગોરે આવાં તો અનેક ગીતો લખ્યાં છે અને 
ઉત્તરાવસ્થામાં તો એમણે એક આવું પણ ગીત લખ્યું * 

એકપછી એક અળગા કીધા સઘળા અલંકારઃ 

ગીત મારાને શું હવે શણગાર ? શું અહંકાર ? 

ઉરની આપણ આડર્પા આવે 

અર્લકારો કેમ એ ફાવે ? 

જાય રે ડૂબી આપણી ઝીણી વાત. એને ઝંકાર, 

ગીત મારાને શું હવે શણગાર ? શું અહકાર ? 

પીગળી ગઈ પલમાં મારી, 

“છું કવિ હું' એની ખુમારી? 

મહાકવિ !તવ ચરણ કને બંધનનો નહીં ભાર" 

ગીત મારને શું હવે શણગાર ? શું અહેંકાર ? 





જાણે કે એ ગીતના ગુંજનમાં વહી જાય અને રાત કંઈ રીતે સરળ સીધું વાંસળી જેવું' 
તહી ગઈ એની ખબર પણ ન પડે પરોઠિયું થાય ત્યારે એના જીવવું મારે જીવન એવું. 
પવનથી અસ્તિત્વની સોનલ વીણા રણકી ઊઠે અને હદય ઝર્યા મધુર મધુર સૂરથી તમે છલકાવો સંસાર. 
કરે ઈશ્વરના ગીત સંગીતથી સભરસભર. પસ્મનો પાવનકારી ગીત. મારાને શું હતે શણગાર ? શું અહકાર ? 
સગ અને એ જ વરદાન. ણ 
 ાદાવરોદાંઇ “ક્ત “ન જતન જ-મજજઝગાજસાડક-સ.જન-૪ઝ જતા *નરાજુળનસનાન#- ૬૦-૦-૦૨. તાણા 2 ળ્ળન્ાપારતરન#ન-ન- 
| જત જણાવાનું તને-૭ 
ં 1/0ઘાંવ ॥[:€ 10 101 ૦૫ (11097 - 7 
1/0011વુ11 15 ત4221110 ચાંદની વરસી રહી ! 
પ0 001(€10121)001000 1 0%0 10011618 0ણ જૃત જણાવાનું તને કૈ ચાદની વરસી રહી, 
101 81007૬01, 351૬00ણ1110દ115ા19 1010610001 
ન પ એક ક્ષણ તો તૃપ્તિ પણ જાણે તને તરસી રહી. 
“પીઉં ઊ00 ॥ લડી 8161806 12 91100%/5 0'$ 0170100 1000601, 
00160 (08110000220 10:010$106! ત્યા જ ક્ષણ સતપ્તર્ના વાતાયનો વીંધી અને, 
! 1603€100/6/€320ત:્ટાં850 1000007 8181601011 અગુલી તારી કિરલ શી આ મને પરસી રહી. 
॥101011116€1€1 002 010% પટ॥10 ૬€€ ઇટ 02811010112 80113 (€રદ્ાલ્ઈ! 
01 પ જ પિક (4185 790/05 મીંચીને લોચન લહુ હો પુલક મસૃજ્ મર, 
ણ ડ/ણ/121૯-#જ 1101141 0$ 00070500350 
ઠડ 00 10 $0 ૨08041 $પ 16 હા /ડાડ ઉ | સેખોમે રસ્ત રગતા અડે. અરી, ૨. 
1108102006 10125 61310081621 60ઢ12॥101101011660210 10863 0:9/6હ, શ્વેત સરતરન॥ જલે શદ પ્રફલ્લે પોયણી, 
[10૪ દપણ (81000 ્ોંતિ! 00 €0101212 18010000 005819 10/૯1! રોડિણી જાણે નભે પ્હેલું પ્રથમ હરસી રહી. 
(21 પદ્વાઇત્ર૪ 1978) 
ત ડિ ચદની કેદારના સતર પારિજાતક શ્રાસનાં, 
1પ્ઝાકાટાટ્ત 9 1પે૩7હળત તતા દૂરથી વૈ મઘમઘે છે તું હદયસરસી રહી. 
કા કાઇવાકઝઝાકાટઇન થઇ જવાયા ઇના વાણ કતઈ] (૨૧ જાન્યુ, ૧૯૭૯) 
2. રિઝકુક £/04/31 [027-470 (7 40 £/255)તત/ 70/07 €./7/055૪ [2૦૧૦૦4૪ 6૪. સ રાજેન્દ્ર શુકલ 


50071070 77007 5076 (7૫00૪ 800 


3 નિિઝઝ-40%ત #છઉ જ 7275૬ ૦ 078 /ઝ///૦07/૯₹/5 £747 227798 તમ. 0/ 79 £૮૯વ/? 
૪077 99 ૪: ૮772૪ ૦7 #1ક 2૮847 5] £મ9175* 7 45/75. 7૮ 7૭#૪/3 ક#છ &/7ત7 


શક? 0€07ત 0 ત/)7 ₹]7 (38/7/5૯97 


૨૨૦૦૮" ૧૦4 











આ દિલ તો ખોલીને દીવો કરો 


0૪૯% ૪0૫ (1૦47 £૦ 11દામ ત વળા 
જ 


છ 
મીરાબાઈ તકા 
તમે જાણી લો સમુદ્ર સરીખા મારા વીરા રે, કા ઉછ કાઇટ 
આ દિલ તો ખોલીને દીવો કરો રે. 0 ત્ત9 0101૫૫૯ દુસ્તપ્તત ઊ1૯૯0 પીટ ડલ્ત 
આ રે કાયામાં છે વાડીઓ રે હો. જી, ૦૯% ૦૫૬ લ્વત્ત વ્રત 1છાપ ત પ્રતત 
માંહે મોર કરે છે ઝીંગોરા રે તિ પંડ 90) તટ ૦1તીત્વા'તંડ 
આ રે કાયામાં છે સરોવર રે હો. જી, ન દગ કા વંદ્વા1૯૦૩ તાતે તતા13. 
માંડે હંસ તો કરે છે કલ્લોલા રે. કમન પ 
આ રે કાયામાં છે હાટડાં રે હો જી, મ પ સ ક કાં રિ 
જ 0! ત્વા'€ પ1; 
તમે વણજવેપાર કરોને અપરંપારા રે જ ર 
ઉગત પલટ 70૫ ત્ત્રા ઇટ્વતલ પબ ૪૦૫૧તંડ. 
ચ. કહે પ્રભુ કુ ? 1.૦ત ભત્તવ॥ત્રા”ડ ખંત્તપલ્ડ પીત્ત તિત્ણાડ 
દેજો અમને સંત ચરણે વાસેરા રે. 


87411 100 કલી1૪€ તા ડતા113' (લ્લા. 
1. શતી 





શ્રીપ્રદીપ એન. ખોંડવાલા સંપાદિત-અનુવાદિત અને તાજેતરમાં પ્રકાશિત ગુજરાતી કવિતાના અંગ્રેજી અનુવાદના પુસ્તક “82)7ઝાતૅ (3૯ કલ્તધઝા ૧ લોટ 
00 ૩૦૯0૫૭ £૦૧ ઉપ]તત્તઇમાંથી. પ્રકાશક : ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, નદી કિનારે, ટાઈમ્સ પાછળ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯) પ્ર. આ. 
૨૦૦૮, ષૃ. ૩૦૨, શૅલ અને ટોટલ વેન્ચર ઈન ઈન્ડિયાના આર્થિક અનુદાનથી પ્રકાશિત. કિમત રૂ. ૩૯૫. 


ક. અ૦-૦ (“નજન-જનભન*તકકનઅબ્નન્જનસ-જજક ભટબ એનન ર-ર તસ૦૦૦ ચક. ર૦સ--પળન્ન- બૂ ત્બનનબજબસનનરર-જનરબનનબાન--૦ - રબસ અનન નાનનન છ-૧ન૯૦૨૦ ાખન?નભર-નન૦ ૦-૦૦-૨૦ અનનઝ૯૦-તિન્ણિજ-સનકક-#૦ જનન #--૪૦-૦૦૦૨/-૨૦. -/ઝતમજુુનઝન-નકન ૦૦૦૦૦૪૦૩. શરન બર-૨૦૦૦૦૦૦-ન્‍ય.ર૦૦ ૧-૯ન-૦૦-- ૬૦ ૧ જનનન 


૪૦૩ 13૦૫૭૪1... 


1/૦૦11વ9 ૦૨૩૦૭૮૦૩... 


ઘરડાં 10 | ૦૫ [011007 પદા - 11૦0011611 15 ૦૬૦૦૧19, 
&16 1! દ 10010860, ॥ડ દડ 1 €૫/૦0 ₹1॥100911 /૦&/05 107 )/૦૫. 


રા 1 ૫/૦1) 10013, 8167011 (115 1010105€1)/ [૦1૫૪૦131 5010912, 
116 9૬૯1, [10 3/૦૫ 1ળ1ત્ુ€, ૦૦1૯5૬૦૩ 116. 


#5 | 0105૯6 11) €/૯5, 1૦1૯! 11૫1 1પા11વુડ 011 લ (111 ૦1 [01૦૯5૫1૯ લાવ, 
૪૫૦1 ૭1011 ઈ 10% 9દાં1છુ ત81€€5 ૫/11) 136 ૫13100 ૦1 દ 9૦8૫1૦૦૫૩૬ €/૦&1010. 


0) 106 ૫1110 ૧151૦10119 પકડ ૦ 139 11૮૦, 
૫/૦3 100૧ 1૦ (1૪ 1૯૦૩ 11 116 111, 
41 [૦010 0 8૦0૫૦, ર૦॥111* 19૦6115 167 ૫૭)/ ॥151 ૭1૫110. 


11૮૦ 1130 100105 ૦91 (8001 1૬૦૧8” 10 ક 281181*** 5૭૦૦11૦4 91૦1, 
૪૦૫ ૦%પવં€ 1#8વુ'લ્વા1૦૦, 1:011 લ વાંડાદ્વા1૦૦, 1110 116 વં૦[115 ૦ 110 1૯૯. 


(21 4ત્વાપપત (|, 1978) 


રિતાંબાતંત્ત 50નંર 
૧54ઞડૉકઇલ્તે 97 2૪90 1૨. 3બડોપં 


*/ર૦//%, ૦02 ૮//)€ 27 ૮૦05/૦/2//0/ ૦7 5૭/૭/75 /ડ 54/70 /૦0 721/2 52૦/ /7€ /81/0,/70/2 57772 ૦૮7 €//7077/8, /702 ///027 ૦૦₹. 5/78 50278702 7/૭ 
/2170/7/2 ૭૮૭552 ૦/7 72/522/5# ૨/૦7 2///3//€ 72/2/75. /?0/77/ 7/5 ૨૭૭૦૮/૭/૦૦ ॥19/7 /025570/ ૭/77 5૯/05ઇ2/7]% 772 110/૪ 72 00/07/27 /0/9 
*૦/2/” 11/7/07 7279275 ₹૦ /5૯€'૦/ 7૦ 5/7૪ 70/૦ ૦%૬૦7૮૦: દ 

*“€/૭777/ 9727-47 10/8/? ૮7/7૦ /07/9/ ૮/૦૭5/૮૭//૪2૭ - 42727 ૪€/0૮/2/0/ડ/77 72/૦0 /0 #7૦ 7/૪7 

***૦%/%/8# -/1/50 £/70147 ટડ /7૭ 9/57 /25/7/02) “૩/2/ 2/07/75 ૦0/7/7727 77 ૭0૦ ૭/૭૦75 ૦/0? /72 /72/7/22- 772 703૬€/5 ૭/2 €%7/2/76//7 
/87780/ 07 ૭/૪ ૧/5૦ ૨/7૦ ૭2૩/#//૮/ ।177//7 ૭૦/૪/૪7 ૮0/0/€7 ૭/૦/? ૭77 ॥47/૦ ૪6/2/75. /?21/9/97 ૭૭ & ૮૯/25//3/ 7૦15૪₹7 ૭૮૮૦/૪/૪ 7૦ /?2 
/7/77//70777/057 “28 ૦/7૯/9૪77 7/72 #7૦ ૮7/77/2797 «2 4#/0:૦૮227- 45,/2૮2/72/74/72:₹7, “2772852૭ 5/0/7/7/ /0 ૮૦// 5): £2/૪ 
#65/72 7070 £૦/0/07/૧૭ ૪૭/૪૮/?- 


લ્ટ્ણ- સ ------એઓક્યબરર૦૮: ૧૦૦ 


દેશ અને ગઝલના ઈતિહાસનું એક તિરમૃત પાનું - ઝેબુન્નિસા 





યમુના તટે એ રમણીય 
બાગના ખુશનુમા વાતાવરણમાં 
પુષ્પોથી સુગંધીત પવનની 
મદમસ્ત મંદ-મંદ લહેરખી 
વચ્ચે, બાગનાં પુષ્યો જેવી જ 
મદમસ્ત એવી એડ સુંદર યુવતી 
ટહેલતી હતી, કઈક વિચારતી 
હૈતી, ગણગણતી હતી. બાગની 
પુષ-લતા અનેએયુતતીની દેહ- 
લતા જેવી જ સુંદર કોઈ વાત, 
સુંદર વિચાર તેના મનમાં આકાર 
લઇ રહો હતો, પણ યુવતી એ. 
સુંદર વિચારને શબ્દનું સ્વરૂપ 
આપી હોઠ ૫૨ લાવવા મથતી 
હતી. 

અનાયાસ એના હોઠેથી એ વિચાર કાભદેહ ધરીને. 
પ્રગટ થયોઃ 

હાર ચીઇજેદિલ ગમ ઇુરદ-ડુદામ ચહાર ? 

શરાળ, ચ” ઓ અળે રશ બરુ જેગ્ાર' 


છે ચાર ચીજ કઈ જે દૂર કરે હૃદયનું દુખ ? 

શરાબ, હરિયાળી, નદીનોપ્રવાહ, સુંદર મુખ. 

આ પંક્તિઓ ગણગણતાં એ યુવતી, એ. યુવાન 
કવયિત્રી, તરત જ સહેમીને આજૂબાજ્‌ જોઈ લે છે. એને ડર 
છે કે દિલ્હીર્મા તે સમયે ફેલાયેલા રૂઢિસુસ્ત વાતાવરણમાં કોઈ 
ક્યાંક તેને આમ શરાબ અને શબાબર્નાં ગૃણગાન ગાતાં 
સાંભળી તો નથી ગયું ને ? દિવસો કપરા હતા, સ્ત્રીઓ માટે 
તો ખાસ; પછી ભલે એ. ગમે તેવા આર્થિક સ્તરની કે 
ઉસ્ચતર્ણ સ્ત્રી કેમ ન હોય ! 

અને તેનો આ ભય સાવ અરથાને પણ ન હતો, તેનાથી 
થોડે જ દૂર અન્ય એક વ્યક્તિ પણ એ સમવે, તેનો અવાજ 
સાંભળી શકે તેટલા નજીકના એતરે જ હાજર હતી અને એ. 
વક્તિયુતતીના હોઠે આતેલી પંક્તિઓનો અણસારપામીને 


ટ ર૦૦૮: ૧૦૮ 





અસ્િન અને મીનાક્ષી ચંદારાણા 


તેની સામે, હાજર પણ થઇ ગઈ 
તેને જોઈને યુવતી ચોંકી ગઈ, 
ભયભીત થઈને કાંપી ગઈ કારણ 
કે તેની સામે અચાનક આવી 
ચડેલ એ વક્તિ તેના પિતા જ 
હતા, જેપોતાના રૂહિયિસ્ત વલણ 
માટેકુખ્યાત હતા. 

યુવતીના સદ્ભાગ્યે, 
પિતાએ તેની પંક્તિઓ બરાબર 
સાંભળી ન હતી. પિતાની 
આંખોમાં ન સમજાય એવોપ્રશ્ર 
જોર્તા જ ચાલાક કવધિત્રીએ 
તત્કાળ પોતાની પંક્તિઓના 
ભાવને પલટો આપી સામૈથી જ 
પિતા સામે રજૂકરી દીધોઃ 

“હાર ચીજ જે દિવ ગમ બુરદડકુદામ ચહાર ? 

નમાશો સેજ ઓ' તરાળીહો તીજ ઈસ્તગક્ષર ?' 

છે ચાર ચીજ કઈ જે દૂર કરે હૃદયનું દુખ ? 

નમાજ રોજા, માળ, પશ્ચાત્તાપમાં છે સુખ ! 

'તાહ, વારી જાઉ તારા પર. ' યુવાન પુત્રીના મોંએ 
પોતાના ધર્મ વિષેના વિચારોને પડઘાતા સાંભળીને રૂઢિચુસ્ત 
પિતાપુત્રીની મેધાવી પ્રતિભાથી અંજાઈને એટલા તો ખુશ થઈ 
ગયા કે તેમણે પોતાની પૂત્રીને શાયરી કરવાની છટ્‌ આપી 

દીધી !પિતા તરફથી મળેલી આ સૌગાતથી ઝૂમી ઊઠેલી પુત્રી 
આનંદિત થઈને પોતાની મૂળ પંક્તિઓ, અલબત્ત મનમાં જ, 
ગણગણવા લાગી. 

લાહોર નજીક નવકોટના એક ભાશગર્માં ખંડિવેર સમો 

એક મકબરો છે. કબરપરેએક જૂની પુરાણી આરસની તકતી 
છેજેમા પર કબરમાં સૂતેલ મસૃણ હદયની સામ્ાશીની પોતાની 
જ લખેલી પંક્તિઓ કોતરેલી છેઃ 

જર મઝારે જંગરટબાં ને રિરાઝે ને ગુજે. 

નૈપરેપરવાનઃસોજ્ઇ, નૈસદાએન-કુઉકુવ. 


બ્રશ 


મુજ ગરીબની આ મજારે ના દીપક, ના છે ફૂલો, 
પાંખ ના જલતી અહીં, બુલબુલ નથી ગાતાં અહીં. 
દિલ્હીના બાગમાં ખીલેલી પ્રણયની બહારો રેલાવતી 
પેલી યુવાન દેહ-લતા, કેપછી લાહોર પાસે સુમસામ, અવાવરું 
ખંડિયેર સમી, કબર નીચે દફન ગરીબ સ્ત્રીનું નામ હતું 
ઝેબુન્નિસા, જે પોતાના સમયની ખૂબસૂરત સ્ત્રી હોવાની 
સાથોસાથ મગરૂબ અને શક્તિશાળી, પણ એક મુલાયમ 
વક્તિત્વ ધરાવતી કતયિત્રી હતી. અને અત્યંત રૂઢ્ચિસ્ત અને 
ધમધિ એવા તેના પિતા, તે પોતાના સમયના મોગલ શહેનશાહ 
ઔરંગઝેબ હતા. 
૧૬૩૭માં જન્મેલ ઝેબુન્નિસા ખ્યાતનામ મોગલ 
સમ્રાટ ઔરંગઝેબ અને પર્શિયાના સફાતિદ કુળની માતા 
દીલરાસબાનોનું ફરજંદ હતી, જેનું જીવન અને કવન પોતાના 
સમયમાં અત્યંત સફળ અને વિખ્યાત હોવા છતાં બહુ થોડા 
સમયમાં ગુમનામીના અંધકાર હેઠળ. ભુલાઈ ગયું ! 
ઝેબુન્નિસાના જન્મ સમયે શાહજહાં ગાદી પર હતો. 
ઔરંગઝેબે દિલ્હીની ગાદી સંભાળી ત્યારે ઝેબુન્નિસા 
એકવીસ વર્ષની હતી. સૌથી પહેલું સંતાન હોવાથી 
ઔરંગઝેબની બહુ જ લાડકી હતી. અન્ય ચાર બહેનોમાં 
બીજી બે બહેનો પણ ડવિતા લખતી હતી, પરંતુ ઝેબરુન્નિસાની. 
પ્રખર બુદ્ધિમત્તા અને મેધાવી પ્રતિભાને કારણે ઔરંગઝેબે તેને 
પોતાના દરબારમાં પડદા પાછળ. સ્થાન આપ્યું હતું. 
રાજકાજના આટાપાટામાં ઔરંગઝેબ ઝેબુન્નિસાની સલાહ 
પણ લેતો અને તેનાં સૂચનો પર અમલ પણ કરતો. 
ઝેબુન્નિસા “મખ્ફી' ઉપનામથી શાયરી કરતી. મખ્ફી 
એટલે છુપાયેલું, અદશ્ય. ઝેબ્ુન્નિસાના આ ઉપનામનાં અનેક 
પરિમાણ હતાં. ઉપરછલ્લું જોઈએ તો ઝેબુન્નિસા ચહેરા પર 
જાળીદાર બુરખો. ઓઢીને પરદા પાછળથી ઔરંગઝેબના 
દરબારની કાર્યવહી જોયા કરતી એટલે તેને આવું ઉપનામ 
મળ્યું હતું, તેમ કહેવાય છે. પરંતુ ખરી વાત તો એમ હતી કે 
તેને પોતાનું એક રંગીન મિજાજની કવયિત્રી તરીકેનું વક્તિત્વ 
ઔરંગઝેબથી વર્ષો સુધી ગોપિત રાખવું પડ્યું હતું. 
અત્યંત લાડકી ઝેબુન્નિસાની કેળવણીની જવાબદારી 
ઔરંગઝેબે પોતાના એક વિશ્વાસુ દરબારી નૈશાપુરીની પત્ની 
સરિયમ હાફિઝાને સોંપી હતી. મરિયમે બહુ ટૂંકા સમયમાં જ 
શાહજાદી ઝેબુન્નિસાને લખવા-વાંચવામાં પારંગત કરી દીધી. 


ઉ્ટ્ણ 


અદ્દભુત પ્રતિભાની માલિકણ ઝેબુન્નિસાએ સત્વરે સંપૂર્ણ 
કુરાનેશરીફ કંઠસ્થ કરીને આઠ વર્ષની ઉમરે પિતાને સંભળાવ્યું 
ત્યારે અત્યંત ખુશ થઈને ઔરંગઝેબે ઝેબુન્નિસાને પુરસ્કાર 
સ્વરૂપે ત્રીસ હજાર અશરફીઓ ભેટમાં આપી. રાજકુમારીની 
આ સિદ્ધિપર રાજધાનીમાં દિવસો સુધી ઉત્સવ મનાવવામાં 
આવ્યો. 

એ. જમાનો તો હતો રૂઢિચુસ્તતાનો. સ્ત્રીઓ હંમેશાં 
પર્દાનશીન, પરપુરુષોની નજરથી ઓઝલ, માત્ર ઘરમાં પુરાઈને 
જ રહેતી. પણ રાજકુમારીની પ્રતિભા જોઈને ઔરંગઝેબે તેને 
ઉચ્ચશિક્ષણ આપવાનું નક્કી કર્યું. વિદ્દાન સૈયદ મુલ્લા 
અશરકફને ઝેબુન્નિસાને અરબી અને ફારસી ભાષા 
શીખવવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી. ઝેબુન્નિસાએ.ખૂબ 
લગનથી આ બન્ને ભાષાઓ પરપ્રભૃત્વ પ્રાપ્ત કરી લીધું. તે 
ઉપરાંત ગણિત અને ખગોળશાસ્ત્રમાં ઊંડો રસ લઈને તિતિધ 
વિષયોનાં અરબી અને સંસ્કૃત ભાષામાંથી કારસી ભાષામાં 
અનુવાદિત અનેક ગ્રંથો પોતાના પુસ્તકાલયમાં વસાજા. 

અને આ બધાં શોખ અને શિક્ષણ વચ્ચે કંઈક એવું 
થયું, કે ભાષાના લગાવ વચ્ચે ઝેબુન્નિસામાં કવિતાનું બીજ 
અનાયાસ રોપાઈ ગયું. શરૂઆતમાં વિતિધ ભાષાઓમાં 
લખાયેલી કવિતાઓનાં પુસ્તકો વાંચીને મન મનાવતી 
ઝેબુન્નિસાના મનના અતળ ઊંડાણમાં કવિતા પાંગરી ચૂકી 
હતી. ધીરે-ધીરે એ કવિતા શબ્દાકારે કાગળ.પર ઊતરવા તો. 
લાગી, પણ મજબૂરી એ હવી કે કવિતાનું પધ્ધતિસરનું જ્ઞાન 
મેળવવાનો કોઈ માર્ગ ન હતો. જરસી કવિતાની જવાનીના એ 
કાળમાં એક સ્ત્રી હોવાના કારણે અને ઔરંગઝેબની પુત્રીના 
નાતે કોઈને પૂછી શકાય તેમ પણ ન હતું. પિતાના કડક અને 
રૂઢિચુસ્ત સ્વભાવનો તેને પરિચય હતો. 

પણ કવિતા જેનું નામ, કે એ પથ્થરમાંથી પણ રસ્તો 
કાઢી લે !ઝેબુન્નિસામાં રોપાયેલું ભાષાપ્રેમનું બીજ કવિતારૂપે 
બહાર આવવાનું જ હતું. સંજોગવશાત્‌ તેણે લખેલી કવિતાના 
કાગળો તેના શિક્ષક સૈયદ મુલ્લા અશરફના હાથમાં આવી 
ગયા. ઝેબુન્નિસાએ શરૂઆતમાં તો ઔરંગઝેબને જાણ 
થતાના ભયથી વાત છુપાવવાની કોશિશ કરી જોઈ. પણ મુલ્લા 
અશરફે ઝેબુન્નિસાના વિચારોની પરિપકવતા અને ભાષાની 
પ્રવાહિતાના સંગમ સમી કૃતિઓને વખાણી, ત્યારે 
ઝેબ્રુન્નિસાને પણ નિરૂપાય કબૂલાત કરવી પડી. ઝેબુન્નિસાની 


ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ : ૧૦૯ 


રચનાઓનેમુલ્લા અશરફ્ના આશીર્તાદ અને ઈસ્લાહ મળ્યા. 
સોનામાં સૃગધ ભળી ! 

લગભગ એ. જ અરસામાં ઔરગઝેબને પણ 
ઝેબુન્નિસાની શાવરીનો પરિચય પેલા બાગમાં મળ્યો, અને તે 
સાથે જ ઝેબુન્નિસાની કવિતાને પરવાન અને પરવાનો પણ 
મળી ગયા. 

પરંતુ રૂઢિચુસ્ત, પરપરાવ!દી અને રીતરિવાજોને જ 
પ્રાધાન્ય આપતા ચુસ્ત સુન્ની મુસ્લિમ પિતાથી વિપરીત 
ઝેબુન્નિસા એક સૂફી કવયિત્રી થવા સર્જાઈ હતી. પિતા 
તરફથી મળેલી છૂટને કારણે શાહજાદીનો એક ડવિ દરબાર 
સ્થાપિત થઈ ગો. ઝેબુન્નિસાની ખૂબસરતી સાથે તેની 
શાયરીના. ઉમદા મિશ્રણે દિલ્ડીમા એક ઉન્માદ સર્જી દીધો. 
નાસીરઅલી સરહિદી, મિર્ઝા મુહશ્મદઅલી સાયબ મુલ્લા 
તાહિર ગની નેમતખા આલી બહરોજ વગેરે જ્રસી 
શાયરો ઝેબ્રન્નિસાના કવિ દરબારમાં હાજરી આપવા લાગ્યા 
જેમણે પોતાની કેટલીયે રચનાઓ ઝેબુન્નિસાને અર્પણ કરી 
દીધી, જેમા સફાઉદ્નિ અર્દવેલી રચિત જેબુત્તકાસીર અને 
આકિલિખા મીર અસ્કરી નિર્મિત દીવાન અને “મસનવી નો. 
પણ સમાવેશ થાય છે 

ઝેબુન્નિસાને પોતાના કાકા દારા શિકોહ માટે ખૂબ જ 
લાગણી હતી, શાહજહા તો ઝેબુન્નિસાના લગ્ન દારાનાં પુત્ર 
સુલેમાન સાથે કરવા ધારતા હતા. સુલેમાન સાથે. 
ઝેબુન્નિસ્રાની સગાઈ પણ થઈ ચૂકી હતી, છતા એ સબધ 
લગ્નમા પરિણમ્યો નહીં. 

એ સમયે શાહ ફારૂખ નામના એક યુવાન કંવિએ 
ઝેબુન્નિસા સમક્ષ લગ્નનો પ્રસતાવ મૂકયો, જેનો ઝેબુન્નિસાએ. 
અસ્વકારકરતો શાહ ફારૂખે એક શૅર લખો મોડલ્યો 

મૂકરરકર્દ અથ દર &વ અજીદરગ/હ ન ખ્વાહમ રફ 

સરઈશક સિશ્દા ઈશઇ ઉદ, ઈજા કરર ઈશ. 

ભેંનિશ્ય કરી લીધો છે કે આ દરબાર છોડીને ક્યાય 
નહીંજાઉ કારણ કે નમન બદગી અને સૂખનુ આ એકજ 
સ્થાન છે) 

પણ માનુની ઝેબુત્નિસાએ યુવાન કવિના આકર્ષણે 
ખેંચાઈ જવાનુ પસદ કરવાને બદલે તેને જવાબ પાઠવતાં શેર 

તખ્યો 


૨૦૯૦૮ 1૧૧૦ 


ગેઆસાંદીદઈ આશિક ! તરીક ઈરડવાજર, 

તપ ઈશ આલિશ ઈશા અખગર ઈજા ઔર શરર ઈજા, 

પ્રેમી !પ્રેમના માર્ગને તેં બહુ સરળ સમજી લીધો 
છે આ પથ પર તપન છે આગ છે ચિનગારી છે જ્વાળા 
છે) 

આમ ઝેબુન્નિસાની ડવિતા અને તેના બેનમૂન રૂપની 
જ્તાળામા હોમાવા અનેક પરવાનાઓએ પ્રયત્ન કરી જોયા 
હતા, પણ ઝેબુન્નિસાનુ દિલ તો કોઈ અન્ય જગ્યાએ રીઝેલુ 
હતુ. 

ઝેબુન્નિસાના દરબારમાં મોભારનું અને મોખરાનું સ્થાન 
જાળતનાર આકિલ ખા અને ઝેબુન્ન્સા વચ્ચેના પરસ્પર 
અનુરાગની અનેક વાતો પ્રચલિત છે પરતુ ઝેબુન્નિસાની 
શાયરીમાં આ સબંધના ઉલ્લેખની ગેરહાજરી આશ્ચર્યજનક 
રીતે સૂચક છે શાયરીના સદર્ભે આથી વિરુધ્ધ ઉલ્લેખો 
અતશ્ય જોવા મળે છે આકેલ ખાં એક તખત લાહોસ્મા હત્તા 
ત્યારે ઔરગઝેબ કાશ્મીરથી પાછા વળતાં લાહોરમાં દિરામ 
કરવા રોકાયા હતા. સાથે હમેશની જેમ ઝેબુન્નિસા પણ 
મોજૂદ હતી. સૂર્યાસ્ત સમવે બાગમાં ટવેલતા આકિલિખાની 
નજર છત પર ઊભેલી ડૂબતા સૂર્યને જોવામાં તલ્લીન એવી 
ઝેબુન્નિસા પર પડી. આકિલિ ખાએ ઝેબન્નિસાને સંબોધીને 
એક મિસરો કહ્યો 

સુખપોશે વલવ જાપ નજર મી આયદ 

લાલ વસ્ત્રે એ મને છતને કિનારે છે મળી, 

આકિલખાંના મનના ભાવોને પારખીને શાહજાદીએ 
બીજો મિસરો કહી શેર પૂરો કરવાને બહાને આકિલ ખાંને 
પ્રત્યુત્તર પાઠવ્યો, 

ન જાર ન બજોરો, ન નજર મી આવદ. 

ના પળે આંસુ વહાખે, ના મળે, ના ધન લકી, 

પણ આક્લિખાના દિંલો-દિમાગ પર સવાર આશકી 
એમ ઝેબુન્નિસાનો પીછો છોડે તેમ ન હતી. બીજે દિવસે 
આક્લિખા ચોપાટ રમતી શાહજાદીના ઝરૂખા નીચે સાધારણ 
મજૂર વેશે પહોંચી ગયા અને અને શાહજાદીની નજર તેમના 
પરપડી કે તરત જ તેમણે કહ્યુ, 

મન દર તલળત ટે રણા ભી ગદ, 

ખોજમાં તારી પૂરે સંસ્રાર હું ઘૂમી વળ્યો 

ચતુર રાહજાદીએ છવ્વવેષે આવેલા આકિલખાને 


હ્ટ્ણ 


ઓળખી લીધા અને તરત જ જવાબ પાઠવીને શેર પૂરો કર્યો, 

ગર %દ શજી બર સરે જુલ્ફષ ન રર 

હતા બન્યો પણ કેશ મારાં તોય ના પાથી શક્યો 

શાહજાદીના તિરસ્કાર છતાં આક્િલિખાંએ પોતાના 
પ્રયત્નોમાં ઓટ આવવા ન દીધી. છેવટે ઔરંગઝેબના 
દરબારમાં દરોગા તરીકે ગોઠવાઈને પરદાનશીન ઝેબુન્નિસાની 
નજર સમક્ષ આવતાં રહીને છેવટે તેના કવિ-દરબારમાં સ્થાન 
મેળવી. લીધું. એ પછી આકિલખાં માટે શાહજાદીના દિલ 
સુધીનો માર્ગ ખાસ કઠિન ન રહ્યો. 

એમના પ્રણયની વાત આમ તો જગજાહેર ન થઈ હોત, 
પરંતુ કવિ-દરબારમાં મોજૂદ ઝેબુન્નિસાના રૂપના દીવાના અને 
તેની શાયરી પર મુગ્ધ, પણ તેને પામવામાં નાકામિયાબ કોઈ 
પરવાના શાયરે ઔરંગઝેબના કાને ઝેબુન્નિસા અને 
આકિલખાંના વધતા જતા સંપર્કોની ચાડી ફૂંકી દીધી. 

ઝેબુન્નિસા અને આકિલખાંના પ્રણયની આગ 
રૂક્ચિસ્ત ઔરંગઝેબને દઝાડી ગઈ, તેણે આકિલખાંને 
દરબારમાંગ્રવેશબંધી ફરમાવી દીધી અને અફવાઓની ખરાઈ 
કરવા માટે તેણે ઝેબુન્નિસાને કેટલીક તસવીરો બતાવીને 
તેમાંથી પોતાને માટે પસંદગીનો વર શોધવા આદેશ આપ્યો. 
એ. તસવીરોમાં આકિલખાંની પણ તસવીર અચૂક સામેલ 
હતી. 

ઔરંગઝેબના બદઈરાદાઓથી નાવાકેફ ઝેબુન્નિસાએ 
ભોળા ભાવે આકિલખાંની તસવીર સહર્ષ પસંદ કરીને 
ઔરંગઝેબને આપી. ખલાસ !ઝેબુન્નિસા અને આકિલખાં 
વચ્ચેના નાજુક સંબંધોનો પુરાવો ઔરંગઝેબને મળી ગયો 
હતો. લગ્ન કરી આપતાના બહાને તેણે આકિલખાંને આયંત્રણ 
પાઠવ્યું, પણ આકિલખાંના સદ્ભાગ્યે અંદરની વાત જાણતા 
દરબારી મિત્રોએ આપેલી ચેતવણીને કારણે આકિલખાંને 
ઔરંગઝેબના કાવતરાની ગંધ આવી ગઈ. આકિલખાં ચેતી. 
ગયા. મગરૂર આકિલખાંએ લગ્નનું આમંત્રણ સન્માનપૂર્વક 
પાછું ઠેલ્યું અને ઔરંગઝેબના દરબારમાંથી પણ રાજીનામું 
આપી દીધું ! 

ઔરંગઝેબ અને આકિલખાં વચ્ચેના આ બનાવે 
ઝેબુન્નિસાના સપનાં પર વજાઘાત થયો. આકેલખાંએ ધીરે- 
ધીરે ઝેબુન્નિસાના દિલ પર મજબૂત આસન-શાસન જમાવી 
દીધું હતું. તેનું સપનું ઔરંગઝેબે ચકનાચૂર કરી દીધું હતું. 


શ 
શ્‌ 


આક્તલિખાંની જુદાઈનો ઘાવ ભરાવો સહેલો ન હતો. 

અહીં ઝેબુન્નિસાની કવિતાનો ઈત્તિહાસ એક 
જબરજસ્ત વળાંક લે છે !એક સમવે આકિલખાંની પ્રેમ- 
અરજ્ને ઝેબુન્નિસાએ ઠુકરાવી હતી. હવે પરિસ્થિતિ એજ 
રહી હોવા છતાં પાત્રો પોતાની જગ્યા બદલે છે ! 

નિરાશ ઝેબુન્નિસા મોકો મળતાં આકિલખાંને એક 
મિસરો લખીને મોકલે છે, 

શુનીીદય તર્કખિદયત કર્દ અ#ક્વિ ખાં બ નદદાની; 

ન જાણે કેમ આકિલ આમ નાદાની કરી બેઠા 

અહીં આકિલ શબ્દનો સંદર્ભ અક્કલવાળા સાથે છે. 

અક્ક્લવાળા આકિલ ખાંએપ્રત્યુત્તર વાળતાં લખ્યું, 

ચેર કારે કુનદ અ/કેવ કે બ૪અ/વદ પશેમાની. 

કરી પસ્તાય એવું કામ ના આક્લિ કરી બેઠા 

આકિલખાં સાથેના ઝેબુન્નિસાના સંબંધોનો આમ 
અકાળે દુઃખદ અંત આવ્યો. પરંતુ જીવનના આ વળાંકે 
ઝેબુન્નિસાની શાયરીને સૂફી અંદાઝ આપ્યો. તેની શાયરી હવે 
ડવિ-દરબારની સીમાઓને વળોટીને આમ જનતામાં, સૂફી 
શાયરીઓ લલકારતા ફકીરો સુધી પહોંચી ગઈ હતી. તેની 
વધતી જતી ખ્યાતિ અને લોકપ્રિયતા ઔરંગઝેબને અકળાવતાં 
હતાં, પણ ઝેબુન્નિસા આખરે તેની પુત્રી હતી અને શાયરી 
કરતાં રોકી ન શકાય તેવી તેની લોકપ્રિયતા થઈ ચૂકી હતી. 

અકળાયેલા ઔરંગઝેબે મશહૂર કારસી શાયર 
નાસિરઅલી સામે ઝેબુન્નિસાનો મુકાબલો ગોઠવ્યો. શરત એ 
હતી કે અલીના મિસરાનો સર્વ-સ્વીકૃત જવાબ ઝેબુન્નિસા 
ત્રણ દિવસમાં ન આપી શકે, તો તેણે શાયરીને કાયમ માટે 
રૂખસદ આપવી. 

શરત આકરી હતી. એક તરફ મશહૂર શાયર અલી 
હોય, સામે નાજૂક હદયની મલેકા ઝેબુન્નિસા હોય. 
ઝેબુન્નિસા હારે તો શાયરીને રૂખસદ અને જીતે તો ? જીતે તો 
કંઈ નહિ !અલીના પક્ષે તો કંઈ ગુમાવવાનું હતું જ નહીં ! 

અને છતાં ઝેબુન્નિસા માટે આ આકરી શરત એ 
આખરી તક પણ હતી. શક્તિશાળી ઔરંગઝેબ સામે એ 
પોતાની કવિ-્રતિભા અને લોડપ્રિયતા સિવાયની કોઈ તાકાત 
વાપરી શકે તેમ ન હતી. પ્રતિકૂળતાને પ્રતિભાથી પલટવાની 
હતી. 

ઝેબુન્નિસાએ મુકાબલો કબૂલ રાખ્યો. 


_કઓક્યેબર ૨૦૦૮: ૧૧૧ 


નોસિરિઅલીએ ઔરગઝેબની સૂચના મુજબ અઘરો 
અને અટપટો મિસરો તેયાર રાખ્યો હતો. 

દુરેઅળવક ડરો ક ઈદ્દ પેરૂઇ, 

શ્વેત શ્યામ મોતીનું મળતું છે દુષ્ઠર. 

અનેક શાયરીઓની રચવિત્ા કવવિત્રી, નાસિરઅલીના 
આ મિસરામા ગૂચવાઈ ગઈ ત્રણ દિવસની અગાધ મહેનત 
અને અનેક પ્રયાસો પછી પણ, નબળી પાદપૂર્તિ કરવી કે 
મૃકાબલામાથી ખસી જુ, બને માર્ગે શાયરીને તો તિર્લાજહે જ 
આપવી,પડે તેમ હતું. અનેનામોશી મળે તે ઝેબુન્નિસાને મજૂર 
ને હતુ. 

ત્રીજાદિવિસે થાકી-હારીનેઝેબુન્નિસાએપોતાની પ્રિય 
દાસીમીયાબાઈને,બોલાવીનેહેયાવરાળ કાઢી. શાયરીવગરનું 
જીવન કેનામોશીભરી જિંદગીને બદલે તેણે હીરો ચાટીને જાન 
આપવાની તેયારી કરી લીધી.મીંયાબાઈ ઝેબ્રુન્નિસાની દાસી જ 
નહીં,પણખૂબ જઅતરગ સખીપણ હતી.આ વાત સાભળીને 
એધ્સકે ઘુસકે રડી પડી. રડતી મીંયાબાઈઇને છાની રાખતા 
ઝેબુન્નિસાએનેવળગીપડી.મીંયાબાઈની આખોમાથી વહે્તા 
ચોધારઆસુઓનેજોઈનેસ્વાભાવાનુસાર ઝેબ્રન્નિસાનામનમાં 
પક્તિઓઆકારલેવામાંડી,જેઅનાયાસ નાસિરઅલીનાગ્રથમ 
મિસરાસાથે અદલ મેળખાતી હતી. 

હવે કૌઈ ફિકર રહી ન હતી !હવે મીંયાબાઈએ આસુ 
વહાવવાની કે ઝેબુન્નિસાએ હીરો ચાટવાની જરૂર ને હતી ! 
સાજપડવાની રાહમા બને સખીઓ ગોષ્ઠિમા સરી ગઈ 

સાજે ભશયેલા દરબારમા ઝેબુન્નિસાએ શેર પૂરો 
કરતા કહ્યુ, 

દુરેઅબવક કસે કમ ઘીદા મૌંજૂક, 

બાશુદ અરકે બુતાને સુરમા અળદ, 

શેત શ્યામમોતીનું મળતું છે દુષ્કર, 

સુરમોજ્યાં જઈ મળે આંસુ ભીતર. 

આખો દરબારઘરીભરસ્તબ્ધ થઈ ગયો !ક્ષણભરર્માં 
દરેક કવિએ, શાયરે ભાષાના ખેરખાંઓએ, ઝેબુન્નિસાએ 
કરેલી પાદપૂર્તિને એક અવાજે તાળીઓના ગડગડાટ સાયે 
વધાવી લીધી. 

ઔરગઝેબ આખરી પ્રવાસ પણ હારી ગયો 
ઝેબુન્નિસ્ૌ ફરી એક વખત્ત મશહૂર થઈ ગઈ શાયરીના 

કકાબલામા જેસખીના આસુઓને કારણે ઝેબુન્નિસા જતી 


1૨ ૨૦૦૮ ૧૧૨ 


ગઈ તેમીયાબાઈની કદરરૂપે લાહોરમાં ૧૬૬૪માં લાહોરમાં 
બંધાવેલો ચૌબુરજી બાગ મીંયાબાઈને અર્પણ કરવાની 
સાથોસાથ પોતાની એક શાયરી પણ આરસપહાણમાં 
ડોતરાવીને ચૌબુરજી બાગના દરવાજે ચણાતી દીધી જે આજે 
પણ મોજૂદ છે તકતીમા લખ્યુ છે 

રૂપઅનેવૌવનની મહારાણી ઝૈબુન્નિસા તરફથી.. 

સ્વર્ગસમો આ બાગ રચાયો છે, 

મીયાબાઈને ભેટઅપાયો છે 

પ્રખ્યાત શાહજહાનામામ॥ પણ આ ચૌબુરજી બાગ 
અને મીંવાબાઇની કહાણી સવિસ્તાર આલેખાઈ છે 

ઝેબુન્નિસ્રા સામે હારી ગવેલા ઔરગઝેબે ન છૂટકે તેને 
શાયરી કરવાની સંપૂર્ણ છૂટ આપી. શાયર નાસિરઅલી ખુદ 
પણ આ બનાવ પછી ઝેબુન્નિસાથી અંજાઈને તેના પ્રેમમા પડી 
ગયા. આકિલર્ખાના ગમમાં ડૂબેલી ઝેબુન્નિસાના વૌવન અને 
કવનને નાસિરઅલીના પ્રેમનો સાથ મળ્યો. તેમનાડરેમની વાતો 
ફરીથી વહેતી થઈ અને ફરીથી ઔરંગઝેબનો કહેર 
ઝેબુન્નિસા પર તિંઝાયો. નાસિરઅલીની કતલ સાથે ફરીથી 
ઝેબુન્નિસાની એક ઓરપ્રેમકહાણીનો કરુણ અંજામ આવો. 

કાલાતરે ઔરગઝેબની ફૂરતાનો શિકાર તેની એક 
સમયની લાડકી આ દીકરી અને દરબારમાંની સલાહકાર 
એવી ઝેબુન્નિસાને પણ બનવુ પડ્યુ વાત એમ બની કે 
ઔરગઝેબની સેના એક ખૂખાર યુધ્ધમાં રાજપૂતો સામે ઉડી 
રહી હતી ત્યારે તેના પુત્ર અકબરે રાજપૂતો સાથે ભળી જઈને 
બળવો કર્યો, પણ ઔરગઝેબની અપાર સૈના સામે તેની કોઈ 
ચાલ ચાલી નહીં. તાત ખુલી ગઈ અને અકબરે ઈરાન તરફ 
ભાગવુ પડ્યુ બબ્બે વખત પ્રેમભગ થવેલી ઝેબુન્નિસા 
ભ્રાતૃપ્રેમવશ ભાઈ તરફ ઢળીને અકબરને પત્રો લખતી રહી. 
અકબર. ઝ્રેબુત્નિસા. પરન). પત્રો. ઔરગઝેબના હાથે 
ઝડપાઈ ગયા ! 

શાયરીના મુકાલલામા મળેલી હારની નામોશીથી, 
અકળાઈ રહેલા ઔરગઝેબે આ તક જતી ન કરી બાગી 
અકબરને પત્રો લખવાના દેશદ્રોહના ગુના બદલ ઔરંગઝેબે 
ઝેબરન્નિસાને સલીમગઢના કિલ્લામાં કેદ કરી લીધી. ગગનમાં 
વિહરતુપખી આખરે સૈયાદની કૈદમા પુરાઈ ગયું. પરંતુ કેદમા 
પણ બુલબુલે ગાવાનુન છોડ્યુ !પોતાને મળેલી કેદનો ઉલ્લેખ 
કરતા ઝેબ્રુન્નિશાએ શાયરીમાં લખ્યુ, 


હ્ટ્શ 


તામર જંજીર દર પાએ-ટિલૈ દીશ્નનઃ શુદ, 

દોસ્ત શુદ દુશ્યન મરા હર આશનઃ બેગ્ાનઃ શુદ, 

ઝંઝીરો પગર્મા પડી તો દિલના ટુકડા થઈ ગયા 

દોસ્ત, દુશ્મન ને પસિંચેતો ય જુઠા થઈ ગયા 

દર્દ કેજેકેદેન્સિતમ અઝદ ન ગશ્તક્‌, 

યક લહ? જેગમહાય 9૯/ શાદ ન ગશ્તમૂ. 

હું હાયે સિતમ-કેદથી ના મુક્ત થઈ કદી 

આ દુખ ભર્યાજગે ન સુખી થઈ શકી કદી 

૧૬૮૯માં લાહોર ખાતે (અને બીજા એક મત મુજબ 
૧૭૦૨માં દિલ્હી ખાતે) કેદમાં જ ઝેબુન્નિસા મૃત્યુ પામી. તેના 
મૃત્યુવખતે ઔરંગઝેબ દક્ષિણનાં રાજ્યોને હરાવી પોતાના ધર્મ 
અને રાજ્યનો ફેલાવો કરવામાં વ્યસ્ત હતો. પણ તેની પડતીના 
દિવસો બહુ દૂર ન હતા. ઝેબુન્નિસાના મૃત્યુનાં પાંચેક વર્ષ 
બાદ ઔરંગઝેબનુંપણ મૃત્યુ થયું. 

ઝેબુન્નિસાના મૃત્યુ પછી તેના ઉપનામ “મખ્ફી'થી 
લખાયેલી કવિતાઓ તેના સમકાલીનોમાં ફરતી થઈ ત્યારે છેક 
બધાંને તેના સૂફી અંદાઝનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવ્યો. ધીરે-ધીરે 
તેની લોકપ્રિયતા બુલંદ થઈ અને છેવટે તેના મૃત્યુના બાવીસ 
વર્ષ બાદ દીવાન-એ-મખ્ફી નામે તેની કવિતા ફારસી ભાષામાં 
પ્રગટ કરાઈ. દીવાન-એ-મખ્ફીમાં લગભગ ચારસો ગઝલો 
અને પાંચ હજાર શેર સમાવિષ્ટ હતા. 

શાયરી ઉપરાંત ઝેબુન્નિસાએ કેટલાક નિબંધો પણ 
લખ્યા છે. તેનાં અન્ય પુસ્તકોમાં “જોનીસ-ઉલ-રોહ', “ઝેબ- 
ઉલ-મોન્શાન' અને છઝેબ-ઉલ-તફાસિર'નો સમાવેશ થાય છે. 

ડવિછુતાળલ-ળ-લતત્ત'લં પુસ્તકમાં જણાવ્યા 
પ્રમાણે ઝેબુન્નિસાએ લગભગ પંદરેક હજાર શેર લખ્યા છે. 

દિલ્હીમાં તેનાં કવિતાનાં પુસ્તકોનુંપ્રકાશન ૧૯૨૯માં 
અને તહેરાનમાં ૨૦૦૧માં થયું હતું. ઝેબ્રન્નિસાની હસ્તપ્રતો 
“ેશનલ લાઈબ્રેરી ઓફ પૅરીસ', “લાઈબ્રેરી ઓફ બ્રિટિશ 
મ્યુઝિયમ', જર્મનીની “લાઈબ્રેરી ઓફ તુબ્બીજન યુનિવર્સિટી' 
અને ભારતની “મોતા લાઈબ્રેરી'માં સચવાયેલી છે. સરોજિની 
નાયડુએ પણ ઝેબુન્નિસાના એક મિસરા પરથી અંગ્રેજીમાં 
કવિતા કરી છે. 

કાલની ગર્તમાં ખોવાઈ ગયેલી આ ખૂબસૂરત કવયિત્રી 
અંગે આધુનિક યુગને શ્રી રઝા રૂમી દ્વારા *તવત)7 1૫૯૩માં 
પ્રસિદ્ધ થયેલા 1તંઇ ૦ ઘપ્ટ છુટ લેખને કારણે જાણકારી 
મળી. તે પછી ઝેબુન્નિસાની કેટલીક કવિતાઓનું ૧175૦૧1 


બ્ટ્શ 


૦4 ઘંમ્ટ *તડા' શ્રેણી અંતર્ગત અંગ્રેજીમાં રૂપાંતર કરવામાં 
આય્ં ત્યારેઝેબુન્નિસાનાં કાવોમાં રહેલાપ્રબળ હદયપક્ષની 
યુરોપીય જગતને પણ જાણ થઈ. તાજેતરમાં ૨૦૦૭માં 
ગ્રકાશિત થવેલ પુસ્તક ૯4૪૦ 2૧૮૦૭5 709-07- 
&પીંડડત : ઝત ઇટ 0 ડિણ9લથ૦ &પત્વાષ્ટટલ”્માં 
ઝેબુન્નિસાના જીવન અને ડવનને સમજવાનોપ્રયાસ કરવામાં 
આવ્યો છે. 

ઝેબુન્નિસાની કેટલીક કવિતા પંક્તિઓ : 

દેહ લૈલાનો મળ્યો છે કારચ્રી પરિવેશથી, 

પ્રેમ મજનૂનો હદય ધારી રહું આવેશથી; 

થાય છે, રેતાળ રણર્માં જઉં, ભલે થાઉ દુઃખી, 

સાંકળો પગમાં પડી છે કુળના આદેશથી; 

બુલબુલો, પરવાના સહું ચેલા બની પૂછે મને, 

કેમ કે હું છું પરિચિત પ્રેમના હર વેશથી. 


બુલબુલો ભૂલી જશે ગીતો ગુલો-ગુલઝારમાં, 
ડર્યાંક વિહરતી મને ભાળી જશે જો બાગર્મા; 
બ્રાહ્મણો વીસરી જરો આદર્શ સહુ બ્રાહ્મણતણા, 
પણ, ભલા થઈ રૂપ ના નીરખો, નિહાળો શબ્દને; 
પાંખડીમાં જેમ અત્તર એમ છું હું શબ્દર્મા. 


ભલે જોવા મળે ના મુખ તને કો' મન ચહ્યું, 
હજુ તારે ઉરે છમ લીલી એ ઈચ્છાઓ વગે, 
ભલેને તેણી ના પુલક્તિ કરે નિજગ્રેમ દઈ, 
છ્તાં તું હારે ના, ન થાકે નેહ તુજ તણો. 
ભલે મુખર્ડું એનું તવ નયનથી ગોપિત રહ્યું, 
છબી એની તારા હદયે ધરીને તું મુદિત હો. 


નથી પરવાનો હું તેથી, નથી રીતિ અધીર મારી, 

ન આકષઈઇ જ્તાળાથી વિસર્જિત થાઉ કોઈ દિ' 
શમા છું, અગ્નિને ધારણ કર્યો છે મારી ભીતર મેં, 
સહજતાથી ને શાંતિથી ધીમે રડી ઓગળી જાઉ. 


જુઓ, કેપરદો મેં મારો હજુ ઉઠાવ્યો જરી, 
ગુલાબ થઈ ગર્યા ફિક્કા, ખરી ઈર્પા ઊભરી; 
અને એ દુઃખથી છલકત્તા, વીંધાવેલા હૈયે, 
મૂકી એ પોક, સુગંધો બની જગે નીખરી. 


ઓક્યોબર ૨૦૦૮ : ૧૧૩ 


કાળા ગુલમહોરની કવિતાના કવિ - જગદીશ જોષી 








મહેશ દવે 


ઓંકદોબરમાં જન્મ્યા, સૃપ્ટેપ્લરમાં મૃત્યુ પામ્યા -એ રંધિકાળે કતિની ૭૧મી જન્મ જર્યતીએ - 


જગદીશ રામકૃષ્ણ જોશીનો 
જન્મ દશેરાના શુભ તહેવારે નવમી 
ઓક્ટોબર, ૧૯૩રના દિવસે 
મુબઈમાં. એમનું મૂળ વતન ભાવનગર 
જૌોડેનું ખોખરા ગામ નસીબ 
અજમાવવા પિતાજી મુબઇ આજા 
શિક્ષક તરીકે કામ શોધ્યું ટ્યૂશન્સ 
કર્યા તેમાંથી તેમણે બજારગેટ 


% જૂ 






ક ્ 


ી આમતોકૉલેજમાં હતા ત્યારથી 
*# “પ # કવિતા કરતા વચ્ચે બાર વર્ષ કશુ 
* ક # લખાયુનહીં. કોલેજ કાળના કવિમિત્ર 

ન રર સુરેશ દલાલના પ્રોત્સાહન તેમજ 
5 ર્‌ ગ્રેમાગ્રહથી ઉરઝરણે આપમેળેગાવાનું 


“નન્પ3ે-, ,.. ₹ શરૂકર્યું બાર વર્ષ સુધી જેકંઈ ઘૂટાતુ 


૪ #. રહ્યુતેશબ્દસ્થ થયું ઈસ ૧૯૭૨માં 


“ન ટટ ગાથમ કાબ સંગ્રહ “આકાશ' પ્રગટ 


હાઈસ્કૂલ ઊભી કરી પિતા રામકૃષ્ણ, થયો જગદીશ જોષી સાજના વિષાદ 
માતા અન્નપૂર્ણા, ચાર બહેનો અને એક ; ઘેરા “આકાશ' સાથે કાવજગતમા 
ભાઈ એવા ભર્યાભાદર્યા કુટુંબમાં ! પ્રવેશ્યા.અનેક સહદયો તેમજ કાબશઞો 
જગદીશ ઉછર્યા, ઘરે વતનથી આવતા _ દ્વારા એ સંગ્રહ પુરસ્કૃત થયો એમનુ 
મહેમાનોનો આવરો-જાવરો પણ ઘણો. કાજાયન પછી તો સડસડાટ ચાલ્યું 
દી ઈમાં વેણીભાઈ પુરોહિ દરમાં 
આમાં ર મવરોએ ખોળર- કેન દીને મોરા ધાડા છોકર: રય 
ભાવનગરજવારનું સતત ચાલુ રહું. તેને ત દાદ પણસડાસૂરિયાંથયૉ. 


કારણે જાનપદી સંસ્કાર અને તળપદી ભાષાનો તેમના પર 
ભારે પ્રભાવ આથી જ તેમની કાવ્બાનીમાં અનેક સ્થળે 
તળપદી છાંટ જોવા મળે છે એ ગર્ભશ્રીમંત નહોતા ધીમે 
ધીમે બઝારગેટ સ્કૂલ પ્રતિષ્ઠા પામતી ગઈ પિતાની કુનેહથી 
સમૃધ્ધિ વધી આ કારણે. જગદીશમાં મધ્યમવર્ગી નૈતિક 
મૂલ્યો તેમજ નવા જમાનાના વૌવનસુલભ સશજ્ઞઈદાર 
રહનસહનનો મેળ હતો. તેમની કવિતાઓમાં આ બંનેગ્રકારના 
જીતનનું દર્શન જોવા મળે છે 
જગદીશનું શાલેય શિક્ષણ બઝારગેટ હાઇસ્ફૂલમા જ 
થયું. તેઓ મેટ્રિકમાં હતા ત્યારે એમની શાળામા સુરેશ દલાલ 
શેટ્ંકના વર્ગમાં દાખલ્‌ થયા, ત્યારથી સુરેશ સાથે મૈત્રી 
જગદીશના મૃત્યુ સુધી તે મૈત્રી ગાઢ રીતે ટકી. સુરેશનો કવિતા 
પ્રેમ અને કવિતાનો પાસ જગદીશને પણ લાગ્યો જગદીશ 
૧૯૪૯માં મુંબઈની સેન્ટ ઝેવિઅર્મ કૉલેજમાં દાખલ થયા 
સુરેશ દલાલ પણ ત્યાં તેમની સાથે જ સહાધ્યાયી હતા, મૃખ્ય 
વિષય ગુજરાતી અને ગૌણ 1વિષય સંસ્કૃત લઈ તેઓ 
૧૯૫૩માં બીએ. થ્યા. તેપછી અભ્યાસાર્થે અમેરિકા ગયા. 
૧૯૫૫માં અમેરિકાની સ્ટૅનફર્ડ યુનિ.માં એમ એડ 
યું,પછી ૧૯૫૭થી પિતાજીએ રથાપેલી શાળામાં આચાર્ય 
ના. 


*૨ ૨૦૦૮ ૧૧૪ 


'આકાશ' (૧૯૭૨)નાં સિત્તેરેક કાયોમાંઅડધાંગીત 
છે ચારેક સોનેટ છે,ગધકાવ્ય છે તેમજઅછોંદસ રચનાઓ 
છે સમગ્રરચનાઓમા અભિવ્યક્તિનુંવૈવિધ્ય છે એમર્ના ભાષા 
ડીશલ્ય, શબ્દચિત્રો તેમજ મૌલિક કલ્યનાશક્તિએ તેમનો 
કાલભાવબરાબરપ્રગટકરી બતાવ્યો તિવેચક અનંતરાય 
ચવળ 'આકાશ'વિશેલખે છે 'ઉત્તમકાગળઅનેમુત્રણતથા 
સુંદરઓવરણથી સોહતો આ કાવ્યંગ્રહતેનો અતરંગથી, 
માંહેશબ્દરૂપલબ્ધ બનેલા તેના નવડકવિના ચેતનાસ્પંદતથા 
સંવેદનાદવથી એટલો જ,ના,વધુસોહેછે સંગ્રહની ગીતોની 
સંખ્યા એમાં દેખાતી સૌદર્યતા, માધુર્યના, મીઠી વેદનાના 
ગાયક્નીલયસાધના ધ્યાનખેંચેતેવી છે શ્રીજોષીનીપાસેનવી 
તાજપતાળી ભાપા છે યિત્રકૌશલ છે અનેકલ્યનાની મૌલિકતા 
છે અધિકારી સંત્રહછે '(આકાશવાણી,અમદાવાદ) 

એમનો ગીતોમાં તળપદી બાતીની છાટ છે, ભાષાની 
તાજગી છે પરંપરાને પોતીકી રીતે ઝીલ્યાનો સાંજનો ઉશાસ 
છે,તોપ્રયોગશીલતાની નૂતન કેડીઓ પણ છે તેમનાં ગીતોમાં 
ઘૂટયો છે પ્રણય વેફવ્યનો તિષાદ 

ભારા અંધારામાં દીવાપ્રગટાવે 

એવો ઝંખું છું એનો સંગાથ.' (”ખટકો') 


હ્ટ્શ 





જૂંટ્યાં છે ફૂલ, એક ધાગો છે ભીતરમાં, 
સાંધવાની કોઈ નથી સોવ.' ('મૂંઝારો') 
કૂ 


જીંખેલાગ્રેમને પામ્યા વિના તો હવે 
પાંપણ પરપથરાતાપ્હાડ. 
આભનાલે છેડાની વચ્ચે આ રણ, અને 
મૃગજળની ઝળહળતી ઝાળ.' “અવહેલા”) 
એમનાં ગીતોનો વિષાદી ચહેરો, બોલચાલની તેમજ 
તળપદી ભાષાના તિનિયોગથી બળકટ બનતી અભિવ્યક્તિ, 
લયવૈવિધ્ય, કલ્યનોથી ઊભી થતી નિજી ભાવસૃષ્ટિ, ક્યાંક 
વ્યથાને કટાક્ષની કે કરુણાની ધારથી તીક્ષ્ણ બનાવતી ભાષાથી 
કવિ ગુજરાતી ભાષાના ગીત કવિઓમાં નોખા અતાજના કવિ 
તરીકે ઉપસી આવે છે. તેમણે રાજકારણ, સામાજિક સમજણ, 
જીવનનો થાક, કંટાળો, મૃત્યુની ઝંખના અને નગરજીવનની 
વ્થાનેગ્રગટ કરતાં કાવ્યો પણ લખ્યાં છે. “મૂંઝારો' કાવ્યમાં 
ઘૂંટાતી જતી અકળ વેદના સાથેની પોતાની નિસ્બતને તેઓ. 
પ્રામાણિકપણે રજૂકરે છેઃ 
કંડવા આ ઘૂંટ છતાં ઓડકાર મીઠા 
એર્મતરથી સાવ હું અજાણ્યો. 
૧૯૭૬માંબીજો કાવસંગ્રહ વવમળનાંવન' પ્રગટથયો. 
એ સંગ્રહને તેમના મૃત્યુ પછી ૧૯૭૮માં ઉમા-સ્નેહરશ્મિ 
તેમજ દિલ્હી સાહિત્ય અકાદેમીનાં મરણોત્તર પારિતોષિક 
મળ્યાં. આસંગ્રહમાં ૧૧૪ કાવ્યો છે, 'આકાશ' સંગ્રહની જેમ 
અહીં પણ મોટાભાગનાં (૫૭) ગીતો છે, (૩૮) અછાંદસ 
રચનાઓ છે, (૧૪) ગઝલો છે નેપાંચ છંદોબદ્ધ કાવ્યો છે. 
જગદીશ જોષીની કવિતાને મકરંદ દવેએ 
“કામ્યકવનની યાત્રા' કહી છે. મકરંદ દવે લખે. છે : “કોઈ 
શાશ્વત અતૃપ્તિનો વનવાસ વેઠતો હોવા છતાં કવિ આમ 
કવિતાના અક્ષયપાત્રથી પોતાની વેદનાને આનંદરસમાં ઘોળીને 
જગતને. આપે છે.' 
ઊંડી વેદનાને પ્રગટ કરવા શબ્દો પણ જ્યાં અસમર્થ 
બની જાય ત્યાં ડવિ લખે છે : 
“શબ્દોના નીડમાં ખોવાયું ગીત, 
હવે મારે એકાંત એને ખોળું ! 


જાસેબોલાવીનેપૂછશો નહીંકેમારા લયની ઘૂઘરીઓ કેમ તૂટી: 
રસ્તામાંક્યા ? કેમ ? છૂટ્યો છે હાથ: બંધ પોપચાંમાં વેદનાને ઘૂંટી. 
ઊઈ દિવસ સાંભળ્યું 9) 
વેદના, વથા સાથે જીવનની વ્યર્થતાનો જીવસટોસટનો 
અનુભવ, અનેક હૃદયંગમ સિત્રો દ્વારા ઉત્કટ અભિવ્યક્તિ 
પામેછે: 


લ્ટ્શ 





મારી આંગળીઓમાં એક નદી વહે છે 
અનેમારી છાતીમાં એક પર્વત ઊભો છે. 
ગુફાના અંધકારને સૂરજના સાત અશ્વો હઠાવશે 
ત્યારે કિરણનાં પંખીઓ ટહુકી ઊઠશે... 
“ઈન્દ્રિયોપનિષદ') 
તે દિવસે... 
ખટારા સાથે અથડાવેલા એડ શખ્સનું શરીર 
રસ્તા પર કેવું દિશાદિશામાં વેચાઈ ગયું હતું ? - 
કૌઈના ભગ્નપ્રણયને આલેખતા 
પત્રોની જેમ ! 
(ચત) 
જગદીશ જોષીને આપણી ભાષાના નવોન્મેપશાળી કવિ 
તરીકે બિરદાવતાં સુરેશ દલાલ લખે છે : “વમળનાં વન'નો. 
કવિ આપણી ભાષામાં પોતાની આગવી મુદ્રા મૂકી ગયો છે, 
કારણ કે એની કવિતામાં પરંપરા છે, પણ એ. કવિતા 
પરંપરાગત નથી. એગ્રયોગશીલ છે, પણ કેવળ અખતરાબાજ 
નથી. તળપદા લહેકાઓ છે, પણ એનો અતિરેક નથી. વેદના 
છે. એની સચ્ચાઈ છે, સચ્ચાઈનો કલાત્મક આવિષ્કાર છે. 
ચિત્રાત્મકતા છે, ભાવલયનું સંગીત છે, વૈવિધ્ય છે.' 
“આકાશ' (૧૯૭૨), “વમળનાં વન' (૧૯૭૧) પછી 
દીર્ઘકાવ્યોનો સંગ્રહ “મોન્ટા કૉલાજ' (૧૯૭૯) મળે છે. 
*મોન્ટાજ' (0011૯) અને “કોલાજ” (૮0૬૦) એ 
ચિત્રકળાની પરિભાષાઓ છે. આ કવિની સંવેદના પ્રગટ થઈ 
તેના ઉત્યવને ઉજાળવા ચિત્રકળાની પરિભાષ! સાર્થક તેજ 
યથાર્થ નીવડી છે. સુરેશ દલાલ નોંધે છે એમ આ સંગ્રહના 
તેમજ તેમનાં અન્ય કાવ્યોના વાતાવરણમાં પણ સંબદ્ધ- 
અસંબદ્ધની સંમિશ્ર દશ્યલીલા અને દેખીતી અસંબદ્ધતામાંથી 
પણ ઉપસતી એક સુસંબદ્ધ ચિત્રધારા જોઈ શકાશે... 
“નેટલાંક દશ્યો પ્રતીકાત્મક નીવડે છે, તો કેટલાંક 
દશ્યો અદશ્ય એવા 171007 1.તવંડત્તલ્ને પ્રગટ કરે છે.” 
(ધારો કેએક સાંજ આપણે મળ્યા... પૃ. ૨૮૧) 
“દૃશ્ય-અદશ્ય-સાદશ્ય', “ક્ષણોના લાક્ષાગૃહમાં', 
*ભોન્ટા-કોલાજ*, “હાલોને જોવા જઈએ રે...', “મિત્રોને', “આ. 
માંડેલી વારતાનું શું ?' વગેરે એમનાં નોંધપાત્ર દીર્થકાવ્યો છે. 
“દશ્ય-અદશ્ય-સાદશ્ય'માં અભાવનો ભાવ ગાઢ રીતે 
નિરૂપાયો છે. તે ઉપરાંત તે કાવ્યમાં પ્રયોજાયેલાં કલ્પનો, 
પ્રતીકોની, સંબદ્ધ-અસંબદ્ધ દશ્યલીલા ઉપસાવતી કાવ્યરીતિ 
કાબનેઉચ્ચકક્ષાએલઈ જાય છે. મનુષ્ય સુગ્રથિત એકમ રહ્યો 
નથી. વિછિન્નથઇગયો છે.તેનામાંદભ અનેગ્રંધિઓનાંજાળાં 
બાઝયાં છે.પરિણામે એકલતા,વ્યથા અને વેદના એની નિયત્તિ 


ન. 
આંક્યોબર ૨૦૦૮ : ૧૧૫ 


બની રહેછે,એમોન્ટા કલાજનાં કાનોમાથી સ્ફૂટથાય છે 

અનેક ઘરોર્માવૃત્તિ અનેપ્રવૃત્તિન્‌ા 

કીહાજને 

આંખની ખીંટી ઉપર લટકાવીને 

અમે અમારા મનની દીવાલોને. 

શણગારીએ છીએ. 

વ્યપ્રતા, અજપો શબ્દચિત્રો, કલ્પનો દ્વારા “મોન્ટા 
કૉલાજ' એક વાતાવરણ ઊભું ડરે છે સત્યની કશી ઉપલબ્ધિ 
અહીંનથી, પણ જીતનના ત્છતને પામવાની ઉત્કટ મથામણ જ 
નોંધપાત છે દીર્ઘકાવયોના સદર્ભમાં સરેશ દલાલ યોગ્ય રીતે 
જ નોંધ છૈ 

એકવિધતા અને એકસૂત્રતાના બે અંતિમો વચ્ચે 

આ દીર્ઘકાવ્યો પોતાનું સ્થાન ક્યાક લઈ લેશે. 

જગદીશની આ કવિતાની ઈબારતરમાં ક્યાંક તળપર્દા 
દશ્યો ઇે, ક્યાક તળપદી વાણી છે, ક્યાક આધુનિક 
સવેદનશીલતા છે, અને ભરપૂર વેદનાને મનવટો અને દેહવટો 
આપવાની ઝખના છે ( ધારો કે એક સાંજ આપણે મળ્યા' 
સમગ્ર કવિતા, જગદીશ જોપી, પુ. ૨૮૭) 

શબ્દસાધનાના ફળરૂપે જેમ જગદીશ પાસેથી કાનો, 
દીર્ઘકાવ્યો મળે છે, એમ દેશ-વિદેશના કવિઓના ડાવ્યોના 
આર્તાદ, તેમજ અનુતાદ-ભાવાનુતાદ પણ મળે છે ગુજરાતી, 
ભાષામા કાનારવાદની પ્રવૃત્તિ વિવિધ દષ્ટિકોણથી થયેલી છે 
“જનશક્તિ' દૈનિકમાં દર રવિવારે એકાતની સભા' કોલમ 
અત્વવે કંરાવેલાં કાવ્યાસ્વાદોતો સંગ્રહ “એકાંતની સભ!' 
જગદીશે ૧૯૮૮માં આપ્યો. ત્રીસેક જેટલા ગુજરાતી ભાષાના 
કવિઓની કવિતાઓ તેમજ વીસેક જેટલા તિદેશના કતિઓના 
કાળોના આરવાદો તેમણે આપ્યા છે તિપિન પરીખ અને 
રાજેન્દ્રસિંહ રાયજાદાની “જન્મ' શીર્ષકવાળી બે કૃતિઓને 
એકસાથે મૂકીને જગદીશ. આસ્વાદ કરાવે છે 
“ન્ટ જેરી પેતાન,જ ધૃતિ ચ્જપપરપસ્મે, 
સગ્રહમા છે ફેલ્મગીતનો પણ આસ્વાદ જોવા મળે છે જેમ 
વિવિધ કવિઓનો સંગ્રહમાં સમાવેશ છે એમ સોનેટ, ગઝલ, 
ગીત, અછાંદસ જેવા કાવ્યપ્રકારો પણ એમા છે 

જગદીશ જોપીની આસ્તાદપીમાસા જેટલી કાન્યલક્ષી 
છે એટલી જ જીવનલક્ષી છે તળપદી બાનીનો એમા સ્પર્શ છે 
દરેક કાનને શીર્ષક છે એમ આસ્વાદલેખને પણ વિષયને 
ઉચિત અને.અનુરૂપ સાર્થક શીર્ષક તેમણે આપ્યુ છે આસ્વાદ 
કરાવતી વખતે ફિલ્મી ગીતોના નવલકથાઓના, 


તેબર ૨૦૦૮ ૧૧૬ 


કાથપક્તિઓના અનેક સદર્ભો જગદીશ આપે છે 
જગદીશની કાહરસજ્ષતાનો પરિચય અહીં આપણનેપ્રાપ્ત 
ઘાય છે સુરેશ દલાલે નોધ્યુ છે એમ આપણે ત્યા 
કાવ્ાસ્વાદના જે અનેક પુસ્તકો થયા છે, એમા આ પુસ્તક 
વૈવિધ્ય, વૈપુલ્ય અને અભિવ્ક્તિની મૌલિકતાને કારણે નોખું 
અનોખુ અવશ્ય થઈ રહેશે. (્રરત્તાવના, એકાંતની સભા') 

કાવ્યો, કાળાસ્વાદો ઉપરાત જગદીશે કાવ્યાનુહાદના 
ક્ષેત્રે પણ ઠીક ઠીક કામ કયું છૈ આકાશ' અને વમળના 
તન'ની વચ્ચેના ગાળામા એમણે અસખ્ય કાવયાનુવાદ ક્ય, 
આ કાવાનુવાદો “કવિતા દ્દેમાસિક તેમજ અન્ય સામધિકોમા 
છપાયા. કાવ્યાનુવાદની પ્રવૃત્તિએ તેમની કાગાલેખનની 
પ્રવૃત્તિને પોષી અને માતબર બનાવી, એ 'વમળના વન' અને 
“મોન્ટા કૉલાજ' પરથી દેખાય છે વિષયવૈતિધ્ય પણ 
કાવાનુવાદને કારણે નીપજ્યું હોવાનો સભવ છે 
કાભાનુવાદના ક્ષેત્રે એમણે કરેલા બે અનુવાદ-સગ્રહ માટે 
જગદીશ હંમેશા યાદ રહેશે ૧૯૭૮માં તેમણે ઉમાશકર 
જોશીના ગગોત્રી ટ્રસ્ટની યોજના હેઠળ મરાઠી કવિ ગ્રેસની 
કતિતાઓનો અનુવાદ સગ્રહ આપ્યો. ગ્રેસ પણ વિષાદના કવિ 
છેએટલે એમના કાલના અનુવાદમાં આપણા વિષાદના ડતિ 
જગદીશને ભારેફાવટ આવી. ભગિનીભાષાઓમાથી અનુવાદ 
માટે જગદીશ જોષીનો ગ્રેસનો અનુવાદ એક માપદંડ અને 
માનઇડ બાધી આપે છે 

જગઘોશે ઓક્તાતિવો પાઝના વિખ્યાત (૨૩પાનાના) 
દીર્ઘકાા શટ્ત॥& તલ 50નો અનુવાદ “સૂર્યઘટિકાવત્ર' 
આપ્યો છે આ કાળનો અનુવાદ એ એક પડકાર છે મૂળ 
કાળ ભારે તાત્તિક અને અટપઠું છે તેમાં ગાક્તિ અને કાળની 
ક્ષણ વચ્ચનો સંબંધ નિરુપાયો છે શાશ્ચતી અનેડ્રેમ વચ્ચેનો 
અનુબંધ ચર્થાયો છે આખુંય દીર્ઘ કાવ કથક સૂત્રધાર અને 
એના સવેદનરૂપે વ્યક્ત થયુ છે આતા ગહન તિષયને 
સજય અરે રોગે કી સામટી ભાન ઇટ. 
જગદીશે સુપેરે ઉપાડ્યો છે આ અનુવાદ જગદીશને ઉત્તમ 
અનૃવાદક તરીકે સ્થાપિત કરે છે 

જગદીશ એટલે મહેફ્લિના માણસ.પ્રેમાળ પણ્‌ ખરા. 
એના જીવનરસમાં અપારવૈતિધ્ય,પણ કહિતા એપનો પ્રથમ 
પ્રેમ. આવુ સમૃદ્ધ વ્યક્તિત્વ, વૈતિધ્ધ અને સવેદનશીલતા 
ધરાવતા કવિનુ માત્ર ૪૬ વર્ષની યુવાન વષે અકાળ અવસાન 
થાય એ મિત્રોનું તો ખરુ જ ગુજરાતી સાહિત્યનું પણ ભારે 
દુર્ભાગ્ય કહેવાય. 


બ્ટ્થ 





ર્તાચર્તા - વિચારતાં 





જ્યાં જ્યાં વરે હિન્દુસ્તાની, ત્યાં ત્યાં અંગ્રેજી નોવેલ ! 

હિન્દ તો સમજ્યા કે બસો વર્ષ સુધી અંગ્રેજોનું 
સંસ્થાન હતું, એટલે અહીં આર. કે. નારાયણ, મુલ્કરાજ 
આનંદ, ચજારાવ, તરુ દત્ત, માઈકેલ મધુસૂદન દત્ત, સરોજિની 
નાયડુ, નયનતારા સાયગલ,અનિતા દેસાઈથી માંડીને તે કિરણ 
દેસાઈ પેદા થાય એમાં નવાઈ નથી. પણ અન્ય “કોલોનીઓ'માં 
પણ અને અન્યત્ર કેટલાક દાયકાઓથી અંગ્રેજીમાં લખનાર 
પાક્યાં છે. વેસ્ટ ઈન્ડીઝના વિઘાચરણ નાઈપોલ અને 
અમેરિકાનાં ઝુમ્પા લાહિરીએ ઠીક ઠીક ધ્યાન દોર્યું છે. હવે 
પૂર્વમાં, મલયેશિયાનાં એક હિન્દી દીકરી અંગ્રેજી નૉવેલ વડે 
આંદોલનો સર્જવા લાગ્યાં છે. 

બેનનું નામ છે પ્રીતા «2 
સમરસન, જે આજે ૩૨ વર્ષનાં સઃ 
છે અને ફ્રાન્સમાં રહે છે. પરંતુ શ ૦ 
જન્મ, ઉછેર અને સંસ્કારથી દ... 


“ક, *4&7૮ 

* , “પક 
0 ૧૦ ક. ન 
ધિ 


મલયેશિયન છે અનેવંશે હિન્દી [૪ - 1, 
છે.અહીં મલવેશિયામાં ઉછછરીને % 7 1 .: ર ડા 
સર્જનાત્મક લેખનનો અભ્યાસ [5 ક 


અમેરિકાની મિશીગન યુનિવર્સિટીમાં કરનાર પ્રીતાબેનની પ્રથમ 
નવલડથા છે “ઈવનિંગ ઈઝ ધી હોલ ડે' (સંધ્યા જ છે સમસ્ત 
દિન), જેમાં મલયેશિયામાં વસેલા એક અતિ ધનિક હિન્દી 
પરિવારના આંતરિક તથા આસપાસના સંબંધોની કથા છે. 
આજકાલ દુનિયાભરમાં સ્થાનિક “'અસ્મિતાઓ' જાગવા 
લાગી છે અને એથી બહારના કહેવાતા લોકો પ્રત્યે જે 
વવહાર-બદલો થયો છે, તેનું ઝમકદાર નિરૂપણ પ્રીતાળેને કર્યું 
છે. આ નવલકથાને મિશીગન યુનિવર્સિટીએ ઈનામ આપ્યું છે 
અને સમસ્ત વિવેચક સમુદાયે આવકાર આપ્યો છે. આથી 
પ્રોત્સાહિત થઇને પ્રીતાએ, ૧૯૧૯માં મલવેશિયામાં ગંભીર 
તૈશીય રમખાણો થયાં એ વિશે બીજી નવલકથા લખવા માંડી 
છે. 

પ્રીતા સમરસનની આ નવલકથા વિષે જાણવા જેવી 
વાત એ છે કે એને લખતાં એમને નવ વર્ષ લાગ્યાં છે. ખૂબ 
ઘૂંટી ઘૂંટીને એમણે લખ્યું છે. 

પણ આ પ્રથમ નવલકથાએ પ્રીતાને ખાસ્સો 


લ્ટ્શ 








યશવન્ત મહેતા 


આત્મવિશ્વાસ આપ્યો છે. એમણે કહ્યું છે : “હું તો લેખનને 
પરીકથાની દુનિયાનો તિપય માનતી હતી અને ધારતી હતી કે 
માત્ર ગોરાઓ અને બરિટન-અમેરિકાવાસીને જ એ સાધ્ય છે ! 
જૂનાને સાચવી લેવાની પ્રશસ્ય પ્રવૃત્તિ 

મુદ્રણ અને તસવીરકળાની નવીનતમ ટેક્નોલોજીથી 
જૂનાં, મહત્ત્વનાં અને એતિહાસિક મૂલ્ય ધરાવતાં પુસ્તકો જ 
નહિ, સામયિકોને પણ સાચવી લેવાનું શક્ય બન્યું છે. જૂની 
સામગ્રીના કાગળ નબળા છે. કેટલીકને તો સ્પર્શતાં જ એનો 
ભરભર ભૂકો થઈ જાય છે. બીજી બાજી આ જૂનાં 
સામવિકોમાં પણ ક્યાંક ક્યાંક મૂલ્યવાન - અરે અતિ મૂલ્યવાન 
સાહિત્ય સામગ્રી સચવાઈને પડી છે. એને તારવી લઈએ તો 
આપણો કેટલોક વારસો નષ્ટ થતો બચાવી શકાય. 

આનો એક ઉપાય સમગ્ર જૂની સામગ્રીને નવી 
તંત્રવિધા મુજબની માઈકો ફિલ્મ અથવા કોમ્પેક્ટ ડીસ્કમાં 
ઉતારી શકાય. આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં જ ભાઈ રજનીકુમાર 
પંડ્યા અને મિત્રોના પ્રયાસો વડે “વીસમી સદી'ના ઘણા ખરા 
અંકો નવા માધ્યમમાં ઉતારી લેવાયા. પછી “કુમાર' જેવાં અન્ય 
સામયિકો માટે આવી પ્રક્રિયા થઈ છે. સુન્દરમ્‌ના “દક્ષિણા'ના 
અંકો ડીવીડીમાં ઉપલબ્ધ બન્યા છે. ઉમાશંકરના “સંસ્કૃતિનું 
પણ એવું રખવાળુ થવું ઘટે. 

પણ સમગ્ર સાચવવામાં એક મર્યાદા છે. “વીસમી 
સદી'ના તો. થોડા જ અંક હતા. “કુમાર'ના હજારેક અંક થાય. 
એ બધું ફરીથી યથાવત્‌ વાંચવાની કેટલા વાચકોની તૈયારી 
હોય એ ય વિચારવા જેવું છે. 

એક ઉપાય મુ. મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણીવાળો છે. અસંખ્ય 
પુસ્તકોમાંથી અને સામવિકોમાંથી જે કાંઈ સાચવવા લાયક 
લાગ્યું તે એમણે “અરધી સદીની વાચનયાત્રા'માં સાચવ્યું. એનું 
વળી એવું આયોજન કર્યું કે ૩૦૦-૪૦૦ રૂપિયામાં માંડ મળે 
એવડા ગ્રંથ ૫૦-૭૫ રૂપિયામાં પ્રાપ્ય કરી આપ્યા. 

ત્રીજો એક ઉપાય ચેન્નઈના જી. મસિલામણિએ. 
અજમાવવામાંડ્યો છે. ૧૯૫૫થી પ્રકાશક તરીકે કામ કરતા 
મસિલામણિએ ભૂતકાળનાં નોંધપાત્ર અને હાલ બંધ પડી 
ગયેલાં તમિળ સામયિકોની ફાઈલોમાંઘી સાચવવા જેવી 
સામગ્રી તારવી તારવીનેપ્રગટ કરવા માંડી છે. એ માટેના દરેક 


ક. 
ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ : ૧૧૭ 


ગ્રથની આગળ એ સામવિકના ઈતિહાસ, સ્વરૂપ, મહત્ત્વ 
તગેરનુ નિરૂપણ કરવામા આવે છે આપણે પણ 5પ્રેઘવદા 
બુદ્ધિપ્રકાશ વસત સંસ્કૃતિ દક્ષિણા ઉદ્દેશ 
ચાદની ઊર્મિ-નવરચના રેખા ગતિ જેવા 
સામવિકોની ફાઈલોમાથી આપ્રકારે તારવણી કરી શકીએ. 

આ સમાચાર નિમિત્તે તામેળનાડું (મદ્રાસ ઈલાકા)ના 
જૂના સામવિકોનાં નામ જાણવ! મળ્યા ત્તે રસપ્રદ તો છે જ 
સાથે આપણા ભૂમિખડની એકાત્મતાના પણ ઘોતક છે (જે 
એકાત્મતાને રાજકારણીઓ ટૂકા સ્વાર્થ માટે કચડી રહ્યા છે) 
નામ જુઓ સરસ્વતી કાલમોહિની મણિકોડી, પ્રશાત 
વિકરન, કાવેરી, દીપમ્‌, કનેયાળી, વરાતમ્‌ વગેરે. 
કાંસંગીત, ર્કાપુસ્તકો.-પેટ અને માથું દૂખાડવાં ન હોય તો... 

તિનોદ આઉટલૂક મહેતા માચ પ્રિય સપાદકોમા 
એક છે મને એ પ્રિય હોવાનું એક કારણ કદ્દાચ એ હશે કેએ 
પણ પોતે ઢોંગી બિનસાપ્રદાવિક હોવાનું છૂપાવતા નથી. 
એવા રે અમે એવા રે, તમે કહો છો ને વળી તેવા રે, તેમ છતા 
જો અવગણશો તો કરશુ હરિજનની સેવા રે. (નરસિંહ) 

વિનોદભાઈએ હમણા એક સરસ વાત લખી. એમણે 
અભિનેત્રી ડિમ્પલ કાપડિયાનું એક વિધાન યાદ કર્યું ઠિમ્પલે 
કહેલુ ક હુ કદી અખબારો તાચતી નથી એ. મારા પેટમા 
દખાતો કરે છે !હતે.તિનોદભાઈ જાણી લાવ્યા છે કે ડિમ્પલનુ 
નિદાન સાચુ છે નોટિંગહામ યુનિવર્સિટીએ ચાર વર્ષ સુધી 
એક અભ્યાસ કર્યા બાદ શોધી કાઢ્યુ છે કે ટીવી પર સમાચાર 
જોવાથી હતાશા, અડળામણ, કોધ અને ચિંતા થાય છે જે 
બધાં મળીને પેટને તકલીફ કરે છે ટીવી પરના સમાચાર જેવી 
જ અસર અન્ય સમાચાર માધ્યમમોની ડોઈ શકે છે આથી 
યુનિવર્સિટીના વિદ્દાનોએ સૂચવ્યુ છે કે અશાતિજનક 
સમાચારોની શરીર પરની કુ-અસર નિવારવા માટે હળવુ 
સગ્ીત્‌.સાભઇતુ,. 

વિનોદ મહેતાએ સગીતને વિડવ્યે પોતાનું સાપ્તાહિક 
વાચવાની ભલામણ પણ કરી છે ! 

આપણે એમાં ઉમેરી શકીએ કે પુસ્તકો જ પેલા ભૂડા 
સમાચારોનો વિકલ્પ છે તમે શુ માનો છો ? 
કહેતાય બાળતાર્તાઓ, પણ વેરાયા પુસ્તક તીસ કરોડ ! 

ફ્રાન્સ અને જર્મની વચ્ચે સન્ડવિચ થયેલો બૈલ્જીયમ 
કીઈ મોટો દેશ નથી. ૨૦૦૫માં એની વસ્તી ગુજરાતથી 
પાચમા ભાગની (૧ ૦૩૬૪ ૩૮૮) હતી, અને એનો વિસ્તાર 

ડુજરાતના ૧ (૧૦૨૪ ચોરસ કિલોમીટરની સરખામણીમાં 


જોબર ર૦૦૮ 1૧૧૮ 


છઠ્ઠા ભાગથીય ઓછો (૩૦૫૨૮ ચોકિમી) છે આ 
બેલ્જીયમ પાસે એક ડઘાપાત્ર છે એની તોલે આવે એવા 
અનેક કથાપાત્રો ગુજરાત પાસે છે છતાં બેલ્જીયમના એ 
કંથાપાત્રની સફળતાના છઠ્ઠા ભાગ શુ સોમાં ભાગની ય 
સફળતા કોઈને નથી મળી ! 

હ, બેલ્જીવમ પાસે 
છટિનટિનિ છે હર્જ નામના 
ચિત્રકાર કથાકારે સર્જેવા, 
બાલિશ ચહેરાવાળા અને નારદ 
ચોટીવાળા આ પત્રકાર ઝડ 
ડિટેક્ટીવની મૂળી ચિત્રવાર્તાઓ જ બનેલી.પછી મિ ફેલોપણ પણ 
બની.છે ટ્નિટ્નિની ચિત્રવાર્તાઓ ૫૮ ભાષાઓમાં અનુવાદ્તિ 
થઈને વેચાય છે ૨૦૦૮ સુધીમા ટિનિટ્નિની વિવિધ 
ચિત્રવાર્તાઓના પુસ્તકોના વેચાણનો આંકડી ૨૦ કરોડને 
તટાવી ગયો હતો ! 
ગુલામીના વાતાવરણપાં સાહિત્યિકતા કર્યાઘી આવે ? 

મૂળ પેલેસ્ટાઈની પરતુ 
વીસમી સદીના સમપ્ર 

જી 












ઉત્તરાર્ધના આરબ જગતના 
રાષ્ટ્રીય કતિ બની રહેલા ૬૭ 
વર્ષના મહેમૂદ દરવીશ ઓગસ્ટ, પ. 
૨૦૦૮નાગ્રથમ સપ્તાહમાં અમેરિકામાં અવસાન પામ્યા. કૂર 
ઈઝરાએલી શાસને જન્મરથાને દફનાવવાની એમની અતિમ 
ઇચ્છાને પણ ઠુકચંવી ! 

એમાત્ર સાત વર્ષના હતા અને એમના જન્મના ગાય 
અલ-બીરવાને યહૂદી આકમકોએ મેદાન કરી નાખ્યુ ત્યારથી, 
પેલેરયાઈનની અસ્મિતા અને અન્યાય સામેના આકોશન! કંવિ 
બની રહેલા દરવીશ માનતા હતા કે અમારા જેવાના લેખનમાં 
હિતતેચકપ્રેદ ગાહિત્યિકતા, ત_આત્ઞે.એપ્રના શક્દો છે 

કેટલુ બધુ મુશ્કેલ છે એક પેલેસ્ટાઈની હોવુ અને 
કેટલુ બધુ મુશ્કેલ છે એક પેલેસ્ટાઈની કવિ કે તૈખક હોવુ .. 
આવી ગુલામી હાલતમાં એ કૈવી રીતે સાહિત્યિક આઝાદી 
સાધી શકે ? કેવી રીતે એ સાહિત્યિક ગુણવત્તા પોતાના 
લેખનમાં લાવી શકે ? 
પ્રવાહ પલટાય છે દેશી લોકપ્રિય સાહિત્ય અંગ્રેજીમાં 

દક્ષિણ ભારતનુ વાચન-વિશ્વ બાકીના દેશ કરતાં 
એકદમ જૂદું છે ત્યાંવાચન મહિમા જબરદસ્તપ્રસાર પામ્યો 
છે નાનામાનાનો માણસપણ દરરોજકાઈક નેકાઈકવાચે છે 


હ્ટ્શ 





આજે લાખોના ફેલાવા અને [5 
કરોડો વાચકોના દાવાં કરતા $ 
ઉત્તર-પશ્ચિમ-પૂર્વ ભારતનાં |; 
દૈનિકો-સામથિકો થોડાક [5 
હજારમાં રમતાં ત્યારે હથેળી “4 

જેવડા કેરળમાં “મનોરમા'નો ફેલાવો પંદર-સત્તરલાખ હતો ! 
આ લખનારે બેંગલોરમાં જોયેલું કે અમદાવાદના પાનના દરેક 
ગલ્લામાં ગુટખાની સેરોલટકે છે. તેમ ત્યાંનાનામાં નાના ગલ્લા 
પરસામયિકો લટકતાં (આપણને દક્ષિણની ભાષા આવડે નહિ, 
પરંતુમુખપૃષ્ઠોપરથી ખ્યાલ આવે કે બધાં સામયિકોમાં મુખ્યત્વે 
સસ્પેન્સ અને સેક્સ છે ! દક્ષિણમાં આવાં સામયિકો 
વિસ્મયજનક ફેલાવો ધરાવે છે. (એ જો કે સંશોધનનો તિષય 
નથી-હોયપણખરો ?)એક લાખનો ફેલાવો તોઅહીંસામાન્ય 
ગણાયછે. 

આ પ્રકારનાં સામયિકોનો અધધધ ફેલાવો જોઈને 
કોઈક ચતુરને ખ્યાલ આવ્યો કે આ જ સામગ્રી અંગ્રેજીમાં મૂકી 
હોય તો ઘણા ગ્રાહક મળી રહે !આથી બ્લાફટ (31.61210) 
નામેપ્રકાશન સંસ્થા બની અને એણે આ સામગ્રી અંગ્રેજીમાં 
વાર્તાસંગ્રહોનાં પુસ્તકોના રૂપમાં મૂકવા માંડી છે. તેમને 
ખાસ્સી સફળતા મળી છે. આથી બ્લાફ્ટવાળાઓ બંગાળી 
અને ઉર્દ્માંથી સેક્સ-સસ્પેન્સની વાર્તાઓ લઈને અંગ્રેજીમાં 
મૂકવા ધારે છે. કાલે કદાચ મરાઠી અને ગુજરાતીનો વારો પણ 
આવે. ત્યારે “વેદ્વાનો' શું કહેશે ? 
બદલાતી રૂચિ - ઇવોલ્યૂશન કે અવમૂલ્યન ? 

આગ્રકાશકનાં પુસ્તકો હિન્દમાં ઢગલાબંધ વેચાય છે, 
પરંતુ “આ પુસ્તકો વંચાવા લાગ્યાં છે કે નહિ, એની ખબર 
નથી. અને વંચાવા લાગ્યાં હોય તો કોઈ “મોરલ પોલીસ' 
(સમાજની નીતિમત્તાના બની બેઠેલા ઠેકેદારો) એ વિષે શું કરી 
રહ્યા છે, એ જાણવું રસપ્રદ બનશે. 

આ પ્રકાશક એટલે મિલ્સ એન્ડ બૂન; અને અત્યાર 
સુધીમાં એમના દ્વારા હજારો હજારો પ્રેમકથાઓ પ્રગટ થઈ 
છે. કહેવાય છે કે વિશ્ષભરની તરુણીઓનું સૌથી પ્રિય વાચન 
મિલ્સ એન્ડ બૂનની પ્રેમકથાઓ છે. જિંદગીની 
વાસ્તવિકતાઓ, સમસ્યાઓ, વિછ્નો વગેરેને લગીરે સ્પર્શ કર્યા 
વગર, માત્ર રોમાન્સનાં આવેગપૂર્ણ વર્ણનો ધરાવતી 
પ્રેમકથાઓ આ પ્રકાશકની ખાસિયત છે. આપણે ત્યાં એક 
જમાનામાં ગુલશન નંદા-યુગ આવી ગયો, જ્યારે વાસ્તતના 
લગીર પણ ભાર વગરની અને માત્ર રોમાંચ અને ગલગલિયાં 


લ્ટ્શ 








ર“ કરાવતી નવલકથાઓ ખૂબ ચાલી. નંદાની લગભગ અંતિમ 


નવલકથા “ઝીલ કે ઉસ પાર'ની પ્રથમ આવૃત્તિની પાંચ લાખ 
નકલો એકીસાથે છપાયેલી, જે કદાચ ભારતના પુસ્તક 
પ્રકાશનનો આજ સુધી અતૂટ રહેલો રેકોર્ડ છે. પણ પછી 
હિન્દમાં આ પ્રકારની પ્રેમકથાઓનો યુગ જ આથમી ગયો. 
પણ પક્ષિમમાં અને અંગ્રેજી વાંચતી હિન્દની તરૃણીઓમાં પણ 
મિલ્સ એન્ડ બૂનની લોકપ્રિયત્ય યથાવત્‌ છે. કદાચ વધી છે. 
કારણ કે હવે એના પુસ્તકની સાડા ત્રણ કરોડ નકલો છપાય 
છે !! 

મિલ્સ એન્ડ બૂનનાં છૂ 
પ્રકાશનોમાં હમણાં સુધી |: પ 
રોમાન્સ આવતો. આછેરી |; 
જાતીયતા (સોફ્ટ પોર્ન) આવતી; |. 
પરંતુ ૧૯૦૮માં સ્થપાવેલી આ [;. ૧. 
પ્રકાશન સંસ્થાએ ૨૦૦૮માં, [૪3 
પોતાના શતાબ્દી વર્ષમાં, બધી [જ “.:..” 
શરમ નેવે મૂકી છે. રીતસર ન “ડે. 
જાણી બૂંઝીને, સંશોધન અને રી 
મોજણીને આધારે પ્રકાશકે નડ્કી કર્યું છે કે “બોડિસ રિપર' 
(જાતીય આવેગવશ વસ્ત્રો ચીરીને ક્રીડા કરનાર) પ્રકારની 
કથાઓપ્રગટ કરવી. વાસ્તવમાં, મિલ્સ એન્ડ બૂનના પ્રકાશકો 
(એમાં અગ્રણી ક્લૅઅર સોનરવિલ નામનાં બહેન છે ! એ 
વળી માને છે કે વર્તમાન યુગના બ્રિટનની લાગણીઓના 
બૅરોમીટર-રૂપ છે આ નવલકથાઓ  ! રૃચિ ઘડતરનું આવું 
ઈવોલ્યૂશન અવમૂલ્યનની કેવી ગર્તમાં ધક્લશે એ તો સમય જ 
કહેશે. 
એમાં નવાઈશી ? 


દરખુરએ-કહેર.ઓ-ગઝબ 
જબ કોઈ હમસા ન હુઆ, 
ફ્રિગલત ક્યા હૈ કિ 
હમસા કોઈ પૈદા ન હુઆ ? લ 
-મિરઝાગાલિબ [ . * ન્ન 
(જ્યારે મારા જેટલી ફુ. 
યાતનાઓ અને ઉપાધિઓનો 
ભોગ કોઈ અન્ય નથી બન્યું ત્યારે 
કોઈ મારા જેવું ભાહિત્યમાં) પેદા 
નથી થયું એમાં નવાઇ શી 2) 








ઓક્ટોબર ”' 


* ૧૧૯ 


(અંગત્ત નિબંધ) 
“સરી જીવનસખી' : કેવા રૈ મળેલા મનના મેળ.. 





જો હું તમને ખાનગીમાં પણ એમ કહું કે “મારી પત્ની 
હસ મારા જીવનનું એક અમૂલ્ય ઘરેણું છે' અને એને ખલર 

પડે તો શું થાય ? અમાર ચાર દાયકાથી વે વધારે લાંબા 
લગ્નજીવનમાં કોઈ દિવસ નાનો સરખો ઝઘડો.નથી થયોપણ 
સ્યજ અભિઝાય પછી દારા દરકાંડદય પહેવું અને કેવું 
વિશ્વયુધ્ધ છેડાઈ જાય ! 

એ માને છે કે આ ઘણી અંગત બાબત છે અને એ 
વિશે ગાવલો ગાવો જોઈએ નહીં. પણ હું અ વખતે એવા 
ઝઘડાનું જોખમ ઉઠાવીશ કારણ કે જવલ્લે જ માણસને 
પોતાની પત્ની વિશે જાહેરમાં લખવાની તક મળે છે. પત્ની એ 
ભારતીય સમાજમાં ઘણું ઉપેક્ષા પામેલું પાત્ર છે. આ વાતને 
મહિલા સશક્તિકરણના વિષય સાથે કોઈ સંબંધ નથી. અને 
ઈલાલેન ભટ્ટ, સુનિતા વિલિયમ્સ કૈ મધર ટેરેસા જેવી 
હ્યાક્તિઓ, એપા અપતાદરૂપ દાખલાઓ, છે અને નહીં કૈ 
સામાન્ય બાબત. 

પરંપરાગત રીતેઆપણાસમાજમાંમહિલાઓ પોતેજ 
એવાતકબૂલકરતાંખચકાય છેકેપત્ની દરેકપતિના જીવનમા 
અગત્યનૌ ભાગ ભજવે છે આ હકીકત છે પછી ભલેને તે 
પ્રેમલગ્નડોય કેગોઠવાયેલું લગ્ન.વહેલી મોડી રાધાની બધી 
દીકરીઓપોતાનાપતિના હદયમાં પોતાનામાટેખાસજગા 
બનાવી જલે છે !તેમ છતાંય પતિદેવો મોટેભાગે જાહેરમાં એવું 
કહેતાં શરમાય છે કદાચ એમનેએતો અજ્ઞાત ભયપીડે છે કે 
એમને વહુઘેલાની “હ્વારકાની છાપ' હાગી જશે 'આપણો 
રમાજમાત્ર કેલેન્ડરરી જએકવીસમી સદીમાં છે ! 

આ ઉપરાંત, નપ્રતાના ભોગે પણ મને એવું ડહેવાનું 
મન થાય કૅ મારુ કુટુંબ આ બાબતમાં સહેજ જુછું પડે છે 
અમારે ત્યાં પેટ્રીઓથી સાસુ વહુના સંગ્રામ થતા નથી. 
વહુઓને ઘરના બીજા સભ્યો જેવો જ દરજ્જો અપાય છે 
આવાવાતાતરણરમાં વળી મારી પત્તી અમારા કુટંબર્ધા બધા 
કરતાં સહેજ ઊંચા આદરનું સ્થાન ધરાવે છે. મારી ત્રણ 
બહેનો અમારાં માતા મંજુલાબેન સાથે મોટેભાગે ઝગડો નથી 
કરતી પણ જો એમને માતાની વાતમાં સહેજ પણ એવો 

અણસાર આવે કે હંસાની ટીકા થાય છે તો અચૂક દલીલબાજી 
થાય. હંસાની એક ટેત “મા”ને. ઘણી ઝુરસે કરે ઘરનાં કે 
7 “નાંકોઈ કામકાજમાં ડોઈ ભૂલ હોય તો,ક્ષતિ ગમે તેની 


“૨૨૦૦૮ ૧૨૦ _ 


તુષારેભટ્ટ 


હોય પણ રહંસ! પોતે દોષનો ટોપલો માથે લેવા કોશિશ કરે 
વળી, એક બીજી વાત પણ છે મંજુલાબેનને પોતાનાં સંતાનો 
જોડે જેટલું ફાવે તેનાથી વધારે હંસા જોડે ફાવે બીજાને 
બચાવી લેતાની એની વૃત્તિને કારણે સમયાંતરે મારી પત્નીનો 
“તે &%9 સભ્યે જેડે યશે થજે છે ડે 554: કેજી 
મુશ્કેલી એની સાથે પહેલાં ચર્ચે. હંસાનો એવો મોટો ગુણ છે કે 
ઉતાવળમાં એડદી કોઈનો ન્યાય તોળતા બેસતી નથી. હંસ્ાએ 
મારા જીવનમાં માર્ચ ૬, ૧૯૬૭ના દિવસે પ્રવેશ કર્યો 
પરંપરાગત રીતે કુટુંબ દાર ગોઠવાયેલા લગ્નો અમારી પેઠીની 
ખાસિયત હતાં. અમે જે દિવસે પહેલીવાર મળ્યાં તે પહેલાં 
એકબીજાનું નામે ય નહોતું સાંભળ્યું. પણ પ્રથમ નજરે કંઈક 
એવું બંધબેસતું થર્યું કે આ પરિચય મુલાકાત અઠવાડિયા પછી 
અમારી સગાઈમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ બીજા ૬૦ દિવસ 
પસાર થાયતેપડેલાં અમારા લગ્ન લેતાર્યા, આ.પછી દરેક 
વીતત! વર્ષે અમારી સાથીદારી વધુ ને વધુ ગાઢ થતી. આજ- 
કાલ લગ્ન કરવા ઈચ્છુક યુવક-યુવતીઓની કુંડળીઓ 
મેળવાય છે. અમારા જન્માક્ષર નહોતા જોવાયા એટલી જ 
ખબર હતી કે મારો જન્મ જાન્યુઆરી ૭, ૧૯૪૨ અને હંસાનો 
ઓક્ટોબર ૧૮, ૧૯૪૧ના દિવસે થયો હતો. 

જો તમે અમારા બેયનાં વ્ક્તિત્તની સરખામણી ડરો 
તો એમાં સમાનતા કરતાં વિરોધાભાસ વધુ છે હું ઘણો 
બોલકો અને વાતોડિયો માણસ છું અને હંસા મિતભાપી. મને 
જાહેરમાં પ્રકાશમાં રહેવાનું ગમે, જ્યારે એ છાયામાં રહેવાનું 
પસંદ કરે આમ છતાં, મારી ગણના એક અંતર્મુખી 
એકલિયારામની થાય છે જયારે હંસ! અમારા વર્તુળમાં 
બહોળા મિત્રાચારી ધરાવે છે 

અમે આજથી રપ ડરતાં પણ વધુ વર્ષો પહેલાં 
દિહ્હીમાં રહેતા હતાં. હું કલકત્તાના એક દૈનિકનો પાટનગરનો. 
મુખ્ય પ્રતિનિધિ. હતો અને હંસા બેંક ઓફ બરોડાની 
પાર્લિયામેન્ટ સ્ટ્રીટ બાન્ચમાં હતી, આજે પા સદી પછી 
દિલ્હીમાં મને કોઈ ભાગ્યે જ ઓળખે પણ હસાના પૂર્વ 
સહયોગીઓ હજી આજે વ વાર-તહેવારે ફોન કરતાં રહે 
કેટલીકવાર તો ફોન 'ખમણ ઢોકળા' કેવી રીતે બનાવવાં એની 
રીતપૂછતા ય થાય. મને કોઈ ભૂતોભાઈ પણ ફોન નથી કરતો. 
વિધિની વિચિત્રતા એ છે કે હું એના કરતાં જાહેરમાં વધુ 


બ્ટ્શ 


જાણીતું પાત્ર છું. એની બેંકમાં હું પત્રકાર તરીકે એક પરિંચેત 
શહેરો હતો પણ હંસ્રાની હાજરીવાળા બેન્કના કોઈ પણ પ્રસંગે 
હું હાજર રહેતો નહોતો. એની નિવૃત્તિ વેળા પણ વિદાય- 
ભોજન સમારંભમાં હુંન હતો. બીજી બાજુજાહેર સમારંભોમાં 
મારી પત્ની તરીકે હંસા દેખાતી. પણ મારી ૪૫થી વધુ વર્ષની 
પત્રકાર તરીકેની કારકેર્દીમાં એકદી પણ મારી ઓફિસે આવી 
નથી. એને પડછાયા તરીકે રહેવાનું વધારે પસંદ છે. 
મારી છાપ એક આખાબોલા અને કડવી વાત કહેનારા 
માણસ તરીકેની છે. અને એવું મનાય છે કે સ્વર્ગમાં પણ હું 
ક્યાંક, કોઈક ખૂણામાં નર્ક છે એવી શંકા ડરું. સામે છેડે હંસા 
ઘણી મળતાવડી, સહેલાઈથી વિશ્વાસ મૂકનારી કોમળ 
હદયની ભાવુક વ્યક્તિ છે. એ હંમેશાં હકારાત્મક રીતે કોઈ 
પણ વાતનો પ્રતિભાવ આપે જ્યારે મારી આદત એવી છે કે 
મારી પ્રતિકિયા મોડી આવે. શરૂઆતમાં લોકોને એમ લાગે કે 
મારે હૃદયની જગ્યાએ પથ્થર છે. આમ, સરવાળે જોઈએ તો. 
મારા કરતાં હંસા વધારે સારી વ્યક્તિ હોવાની પ્રતીતિ કરાવે. 
આ બધું છતાંય અમારા બંને વચ્ચે ઘણો સુમેળ છે. અને 
એકબીજાની મનઃસ્થિતિને વગર બોલે સમજી શકીએ છીએ. 
માર્ચ ૧૯૬૭માં આ બધાની કશી જાણ કોઈને ન હતી 
અમે એકબીજાને ગમી ગયાં, અમારા કુટુંબોની સંમતિ હતી. હું 
તે દિવસોમાં ધ ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા - મુંબઈમાં તે વખતની 
સારી આવક એટલે કે રૂ. ૫૧૦/- દર મહિને મેળવતો હતો. 
મારા પિતા ડૉ. શંકર ભટ્ટ આજીવન ડાબેરી રહ્યા અનેપ્રખર 
સુધારાવાદી હતા. અમારું કુટુંબ લગ્નમાં કન્યાનાં પિયરિયાં 
તરફથી કોઈ ભેટ, સોનું કે ઘરેણાં સ્વીકારતું નથી. અમારાં 
સગાવ્ડાલાંઓ પણ કોઈ ભેટ સ્વીકારતાં નથી. મારા લગ્નમાં 
૧૯૬૭ના મે મહિનામાં રિઝર્વેશન વગરની સામાન્ય એસટી. 
બસમાં નાનકડી જાન લઈને ગયેલાં. લગ્ન પછી કોઈ રિસેપ્શન 
કે ભોજન સમારંભ રખાયા ન હતા, કોઈ બેન્ડતાજુન હતું કેન 
કોઈ વ્યવસાયી ફોટોગ્રાફર હતો. અમારું લગ્ન એક સાદી, 
અત્યંત ઓછી ખર્ચાળ વિધિ હતું. લગ્ન પછી અમે મધુરજની 
માટે ક્યાંય નહોતાં ગયાં. આવું કરકસરવાળું જીવન અમારા 
બંનેને માટે કંઈ નવું ન હતું. હંસાના કુટુંબે જાહોજલાલીના 
દિવસો જોયા હતા પણ પછી ઘણી આર્થિક સંકડામણો પણ 
અનુભવી હતી. ઓછો ખર્ચો કરવો એ અમારા માટે 
રોજબરોજની હકીકત હતી. 
મારાપિતા એમની ૭૩ વર્ષની જિંદગીનાં મોટા ભાગનાં 
વર્ષો બળવાખોર રહ્યા. એમણે એમની કારકિર્દીની શરઆત 
દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગણદેવી તાલુકામાં એંધળ નામના નાનકડા 
ગામમાં ડૉક્ટર તરીકે શરૂ કરી. બહુ ટૂંકા ગાળામાં એ યુવાન 


હ્ટ્શ 


ડૉક્ટરને જ્ઞાન થયું કે આજુબાજુની વસ્તી એટલી ગરીબ છે કે 
દવા અને દાકતરી સેવાનું વળતર વાળી શકે એમ નથી. એમણે 
ગરીબીના ઉપાયની તપાસ કરવા માંડી અને આ તપાસે એમને 
કાર્લ માર્ક્સ અને એંજલસનાં લખાણો તરફ વાળ્યા. આખી 
જિંદગી એ સમાજવાદી નાસ્તિક રહ્યા અને ગરીબી એમના 
જીવનમાં સ્વેચ્છાએ આવકારી. એમણે સમાજ પરિવર્તન માટે 
પ્રયોગો અજમાવી જોયા. એ લોકોને સંગઠિત કરતા અને 
જાહેર હિતનાં કામ કરતા. ૧૯૫૦ના દાયકામાં શરૂઆતનાં 
વર્ષોમાં દવાખાનું અવગણીને એમણે એમનો મોટાભાગનો 
સમય એક સપનું સાકાર કરવા ગાળ્યો. એ સપનું હતું - ૬-૦ 
ગામની વચ્ચે આવેલા રસ્તાના ત્રિભેટે એક દારૂનું પીઠું હતું. 
તેની જગ્યાએ એક માધ્યમિક શાળા ઊભી કરવી. સ્થાનિક 
લોકોના સહકારથી એમણે પોતાની આવકની ચિંતા કર્યા વિના 
આ યોજના માટેપોતાનો જાન રેડી દીધો. પછી સ્વમાન ખાતર 
એ. ગામ છોડી ગણદેવી કસબામાં આવ્યા. પણ ગરીબી 
સચરાચર હતી અને ક્સબાનાં લોકોની ગરીબી, ગામડાની 
ગરીબી કરતાં ઓછી ભયાનક ન હતી. પૈસા લેવા માટે કઠોર 
બનવાની એમની ગતિ ન હતી અને ૫૦ના દસકાના અંત ભણી 
એમણે દાકતરી ટોડલે મૂકી દઈ મહિને રૂ. ૧૨૦/-ના પગારે 
અમદાવાદના એક છાપામાં નોકરી સ્વીકારી. 

આ વાસ્તવિકતાના કારણે અભાવમાં જીતવું અમારા 
કુટુંબ માટેકશી નવાઈની વાત ન હતી. મારાં લગ્ન થયાં ત્યારે 
અમે કુટુંબમાં સાત માણસો. ભાડાનું ઘર ત્રીજેમાળે હતું. એની 
પતરાની છતમાંથી ચોમાસામાં પાણી ટપકતું. અને ઉનાળામાં 
ધીખતી ગરમી ઝીંકાતી. પીવાનું પાણી ડોલ અને ઘડામાં 
નીચેથી લાવવું પડતું. અમારા આલીશાન ઘરમાં એક રૂમ અને 
એક રસોડું હતાં. રાંધવાનું કેરોસીનના સ્ટવ પર, જમવાનું 
જમીન પર બેસીને. ઘરમાં બાથરૂમ ન હતું. ખૂણામાં આવેલા 
પાણિયારાનો ઉપયોગ નાવણિયા તરીકે ય થતો. ઘરમાં ગરમી 
સામે લડવા એક જૂનો ટેબલ ફેન હતો. પણ આ બધું અમને 
કોઠે પડી ગયેલું. 

મારાં લગ્ન પછી ટૂંક સમયમાં એક સુખદ વળાંક 
આવ્યો. મારી બદલી મુંબઈથી અમદાવાદ ધ ઈકોનોમિક્સ 
ટાઈમ્સના સંવાદદાતા તરીકે થઈ. આ એડ સ્વતંત્ર હવાલો 
હતો. અને ટાઈમ્સની ઓફિસમાં હું ઘણો નસીબદાર માણસ 
ગણાતો હતો. બધા જ અભાવો છતાં વિશ્વ એ દિવસોમાં હતું 
તેથી વધુ રૂપાળું કદી એ ન હતું. 

હવે મને લાગે છે કે અમાર માટે એ મુશ્કેલ સમય 
હતો. મારે મારા વ્વવસાયમાં મારી જાત પુરવાર કરવાની હતી 
અને હંસાએ પિયરના વાતાવરણમાંઘી એક નવા વાતાવરણમાં 
__.. ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ : ૧૨૧ 


સમાવાનુ હતું આપણને ખ્યાલ રહેતો નથી પણ સ્ત્રીઓએ 
જ્યારેપરણીને સાસરે જાય ત્યારે ત૬ન અજાણ્યા ઘરમાં દૂધર્મા 
સાકર ભળે તેમ ભળી જવાનો પૂરુપાર્થ કરવો પડે છે આમ તો, 
દરેક ઘર પોતે જ એક સપૂર્ણ વિશ્વ છે અને દેખીતી રીતે 
સરખા દેખાતા કુટંબોમા પણ એટલા બધા છુપાયેલા તફાવતો 
હોય છે કે ન પૂછો વાત લગ્ન પછી ર્પાતિએ પોતાની જાતને 
જવાબદાર તરીકે પુરવાર કરવાની હોય છે એણે પુરવાર 
કરવાનુ હોય છે કે એ ખરેખર છોકરડાની પગતમાથી ઊઠી 
ગયો છે ઘણા આ પંગતમાં જ રહી જાય છે પણ મા બાપ 
કશું કહેતા નથી. કન્યા માટે પરિસ્થિતિ જુદી હોય છે એને મણે 
ડગલે ને પગલે સાસરિયાની જ્યૂરી ન્યાય તોળે છે 

અમારાપ્રથમ સૈતાન અભિજિતનો જન્મ ૧૯૬૮મા 
થયો. એ માડ બે-એક મહિનાનો હશે ત્યારે હસા બેંક ઔફ 
બરોડામો કારકૂન તરીકે જોડાઈ એ વખતે અમે માણેનગરમા 
રહેતા હતા. નાનકડા બાળકને ધેર છોડીને નોકરીએ જતા એને 
જેટલી તકલીફ પડી તેટલી જ તકલીફ એને સૈભાળતા અમારી 
માતા મજુલાબેનને પડી. સન ૧૯૭૩મા રૂપિયા ૪૦૦૦/-નું 
ડાઉન પેમેન્ટ કરી મેંનારણપુરામાં હાઉસીંગ બોર્ડમાં મિડલ 
ઈન્કમ ગ્રુપનો ફ્લેટ લીધો આ પૈસા ભરવા માટે પણ મારે 
મારાપ્રોવિડન્ટર્ફડમાથી લોન લેવી પડેલી. આજેત્રણ દાયકા 
પછી પણ અમે આ ફ્લેટમાં જ રહીએ છીએ અને કીઈને આ 
મધ્યમવર્ગીય રહેણાંક વિસ્તાર છોડી બીજે જવાનો વિચાર 
સુધા આગોનથી. 

પત્રકાર તરીકેની મારી નોકરીએ મને સમાજમાં વિવિધ 
સ્તરના લોકોને મળવાની તક આપી હતી. પણ મારી પોતાની 
જીવનશૈલી આજ સુધી મધ્યમવર્ગીય રહી છે પહેલા થોડા 
વર્ષસાયકલ મારુ વાહન હતી. નેપછી વીકી-મોપેડ ને લેમ્બ્રેટ 
સ્કૂટર આવ્યાં ઠેઠ ૧૯૮૬મા જ્યારે હું કલકત્તાના સફળ 
દૈનિક ધ ટેલિપ્રાફ'ના નવી દિલ્હી બ્યૂરોના વડા તરીકે 
પાટનગર ગયો ત્યારે ઓફિસની ગાડી મને નસીબ થઈ !તે 
વખતે હુ ૪૪ વર્ષનો હતો. 

આ બધા વર્ષો સાબરમતી નદીમાં આવતા પૂરની જેમ 
સડસડાટ વહી ગયા. હસા મારા કૂુટુબમા બરાબર ગોઠવાઈ 
ગઇ અમાર બીજા સતાન, દીકરી શિલ્યાતા ૧૯૦૦માં જન્મ 
પછી કૂટુબમાં સૌથી નાના સભ્યની સામેલગીરી થઈ 
વવસાયેક ક્ષેત્રે મારી પ્રગતિ એકધારી ચાલતી હતી. ૭૦ના 
દાયકાના છેલ્લા વર્ષોમાં હું કલકત્તાના આર્નદ બજાર પત્રિકા 
જૂથના આર્થિક દૈનિક ધ બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડમાં જોડાયો, પછી 

ન્ડે અઠવાડિક માટે કામ કર્યું અને નવા નીકળેલા ધ 
નેત્રાફ મા જોડાયો આ જ દૌનેક માટે ૧૯૮૧માં દિલ્હી 


“૨૦૦૮ ૧૨૨ 


ગયો અને ૪ વર્ષપછી ધ ઈકોનોમિક ટાઈમ્સની અમદાવાદ 
આવુંત્તે શરૂ કરવા નિવાસી તંત્રી તરીકે અમદાવાદ પાછો 
આવ્ય. થોડા સમ્ય પછી હવે નામશેષ થઈ ગ્વેલા ગુજરાતી 
ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા નોસપાદક બન્યો. તે પછી ધ ટાઈમ્સ 
ઓફ ઈન્ડિયા'ની સ્થાનિક આવૃત્તિનો નિવાસી તત્રી થયો. 

આ બધા વર્ષોમા હસા મારો પડછાયો બની ચાલતી 
રહી અને કાળકમે એની બેંકમા સ્પેશયલ આસિસ્ટન્ટ બની, 
જ્યારે હુ દિલ્હીમાં હતો ત્યારે એ બેંક ઓફ બરોડાની 
પાલમિન્ટ સ્ટ્રીટ બાન્ચમાં હતી. આમ શરમાળ અને 
ઓછાવબોલી હસા ઘણી બહાદુર છે જરા પણ ખચકાટવગર 
એ નવી દિલ્હીની જિંદગીમાં ગોઠવાઈ ગઈ એને ગુજરાતી, 
હિંદી, મરાઠી અને અગ્રેજી આવડતા હતા. થોડાક મહિનામાં 
એણે પજાબી પણ શીખી લીધુ અને આ આ બધી ભાષામાં 
વાત કરી શકવા લાગી. મને આવી કોઈ ડુદરતી બક્ષિસ નથી. 
દસ વર્ષ કલકત્તાના અખબારી જૂથ સાથે રહ્યા પછી અને 
અસખ્ય વાર કલકત્તા જઈ આવા પછી પણ હુ બગાળી 
બોલવાની હિંમત કરી શકતો નથી. અમદાવાદમાં હુ પત્રકાર 
પરિષદમાં ગાજતો પણ દિલ્હીમાં થોડોક શાત થયો. ત્યા 
પત્રકારોને રાષ્ટ્રીય અને આતરરાષ્ટ્રીય નેતાઓ સાથે કામ 
પાડવાનું રહેતુ રાજ્યોની રાજધાની કરતા જુદા જપ્રકારનું 
વાતાવરણ દિલ્હીમાં હતુ. 

બીજી બાજુ હસા આવા કોઈપ્રશ્રોનો સામનો કરતી ન 
હંતી દિલ્હીમાં રહેર્તા એને જાહેરમાં કંઈક કહેવા કે કરવાની 
બીક ભાગી ગઈ બેંકમા એકમાત્ર ગુજરાતી હોવા છતા એણે 
એક ઉત્સવ પ્રસગે થોડા બીજા બિનગુજરાતી કર્મચારીઓ 
સાથે મળીને દાડિયારાસનું આયોજન કરેલુ આજે 
અમદાવાદમા પણ વહેલી સવારે અમે ચાલવા નીકળીએ ત્યારે 
એને ઓળખનારા અનેક હોકો મળે. ટાઈમ્સમાથી નિવૃત્ત થઘે 
દસ વર્ષ થયા છતા મને ભાગ્વે જ કોઈ ઓળખીતુ મળે. એને 
બીજી એક કુદરતી બક્ષિસ છે તે શાતિથી પણ પોતાની વાત 
મનાવીને જ જપે ક્યારેક કુટુબમાં કે આજુબાજુમાં 
ગરમાગરમ દલીલબાજી થતી હોય અને ગભીર ઝઘડો થવાની 
અણી પર હોવ ત્યારે સિફતથી વાત વાળી લૈ 
શાકભાજીવાળાઓ પાસે ભાવ ઘટાડો કરાવે ને તેમ છતાય 
શાકવાળાને હંસાએ પોતાની પાસેથી કંઈ ખરીદ્યુ હોવાનો 
અહીભાવ ઉત્પન્ન થાય. 

આજની આ છબીમા રગ પૂરતા વર્ષોની મૃશ્કેલીઓ 
આવી ને ગઇ પણ કોઈએ કદી એને ફરેયાદ કરતી સાંભળી 
નથી. બીજી તરફ મારોપારો જરા વહેલો છટકી જાય છે પણ 
તેમાંય અશીના ટાણે એ ફયૂઝ કાઢી નાખે આ બધુ ક્યાથી 


હ્ટ્શ 


આવે છે એની સમજણ અમારા જૂના મિત્ર સ્વ. લેફ. કર્નલ 
બક્ષીદાદા પાસેથી સાંભળવા મળતી. એમના કહ્યાપ્રમાણે આ 
શક્તિ અહમ્‌તે ઓગાળી નાખવાની પ્રક્રિયામાંથી જન્મે છે. એ 
કહેતા કે અહમ્‌ ઓગળી જાય ત્યારે માણસની પર્સનાલિટી 
ખતમ થઇ જાય એ વાત ખોટી છે. અહમ્‌ની નાબૂદી વ્યક્તિને 
એક આગવું વક્તિત્વપ્રદાન કરે છે. જેમાં એની ઠંડી તાકાત 
અને હાજરીનો પ્રતિભાશાળી, મધુરો અહેસાસ આસપાસનાં 
લોકોને થાય. દાદા એને મેગ્નેટિક પર્સનાલિટી કહેતા. 
અમારાં બધાંમાં કદાચ અભિજિત ને શિલ્પાને 
વસવસો રહ્યો છે કે એમનાં બાળપણમાં મમ્મીએ વધારે ટાઈમ 
ન આપ્યો. એમની ફરિયાદમાં વજૂદ છે. ૩૨ વર્ષની નોકરી 
પછી હંસાએ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લીધી. વય પ્રમાણે રિટાયર 
થવાને હજુ ૧ વર્ષ બાકી હતાં. પણ “અબ મેં નાઓ બહુત 
ગોપાલ' એવું માની એણે બેંકમાંથી નિવૃત્તિ લીધી. વર્ષોથી ઘેર 
અને બહાર કામકાજમાં ડ્બેલાં રહેવાની ટેવ પડી ગવેલી 
એટલે નિવૃત્તિ પછી એને ખેદ રહ્યો છે કે જિંદગીના મોટા 
પ્રવાહમાંથી નીકળીને એ મહદઅંશે ઘરફૂકડી થઈ ગઈ. મને 
લાગે છે કે મારા બહોળા કુટુંબમાંથી નોકરી ધંધા કાજે 
પંખીડાંઓ ઊડતાં ગયાં અને ઘરકામ ઘટતું ગયું. એક સમવે 
અમારા સંયુક્ત કુટુંબમાં ૧૧૩૧-૧૨ સભ્યોની કિકેટ ટીમ 
હતી. આજે માંડ ચાર રહ્યાં છે. 
એને એક બીજી તીવ્ર ઈચ્છા છે, અને મને ખબર નથી 
કે એ પૂરી થશે કે કેમ. અમે સાથે દેશમાં કે બહાર ફર્યા નથી. 
હું તો ઘણી જગ્યાએ ગયો છું. પણ સજોડે ખાસ ક્યાંય ગયાં 
નથી. એને ઘણી જગ્યાએ. જવું છે, કરવું છે, અને દુનિયા 
જાણવી ને માણવી છે. અમારાં બાળકો અને તેમનાં બાળકો 
અમારી સાથે હોય તો તો એને માટે સોનામાં સુગંધ ભળે. પણ 
એ બહું શક્ય દેખાતું નથી. 
મને એવી પણ શંકા છે કે એને રાંધવાના-પીરસવાના 
રૂટિનથી ઘણું બંધિયારપણું લાગે છે. અલબત્ત એ તો આવું 
કંઈ ડોવાનો ધરાર ઈનકાર કરે છે. અમારાં બાળકો. ઉપરાંત 
અમારી બહેનો અનિતા, શીલા, બીના અને ભાઈઓ અહિન 
અને આસિત હંસાની મનઃસ્થિતિથી વાકેફ છે. અને કંઈક 
કરવા વારે-તહેવારે મને ઘોંચપરોણો કરે છે. હું આશા રાખું કે 
ફરવાનાં એનાં સ્વપ્ન કોઈ દિવસ - બહુ જલ્દી - સાકાર થાય. 
ફરવા ઉપરાંત એને શોપિંગ કરવું બહુ ગમે. ખાસ 
કરીને વિવિધ શહેરોમાં આવેલાં નવાં માર્કેટ અને મોલમાં. 
આથી વિપરીત, મને દુકાનોની એલર્જી છે. અને બજાર નાનું 
હોય કે મોટું, લીમડી હોય કે લંડનમાં, હું દુકાનમાં જવાનું 


હ્ટ્શ 


એટલે સુધી ટાળું કે દરજીને ત્યાં જવાનું પણ જેટલું બને એટલું 
મોફૂફ જ રાખું. 

મારી દૈનિક જરૂરિયાતની બાબતમાં હું હેસા પર જ 
આધાર રાખું છું. મારાં કપડાં ય એ પસંદ કરે, બીજી ખરીદી 
પણ એ જ કરે. મને એક કપ ચા બનાવતાં પણ નથી આવડતી. 
જ્યારે એ મારા બેંક એકાઉન્ટ સંભાળે, ખર્ચનું ધ્યાન રાખે 
કારણ કે રિટાયરમેન્ટમાં હવે કોઈ આવક થાય તેવી સંભાવના 
લગભગવ નહિવત્‌ છે. છેલ્લાં થોડાં વર્ષોમાં અભિજિત અને 
નિમિષાની બે (અનાહિતા-આર્ય]) અને શિલ્પા-વિવેકની એક 
ભન્વિતા)ના આગમને અમારી જીવનસંધ્યામાં નવા ઘટતા 
રંગો ઉમેર્યા છે. અમને આ ત્રણેય બહુ વહાલાં છે. નાનાં 
બાળકો પણ ઘણાં ચતુર હોય છે. એ બધાં મારા કરતાં હંસા 
પર વધારે ધ્યાન આપે છે. આજકાલ અનાહિતા-આર્યા દૂર- 
સૂદર હૈદ્રાબાદમાં છે, જ્યાં મારો દીકરો કામ કરે છે. એ વાત 
અમને બંનેને ખૂંચે છે કે આ બે પૌત્રીઓની સ્મરણ-કાઈલમાં 
દાદા-દાદીનાં ચિત્રો ઓછાં છે. પણ આધુનિક જિંદગીની અને 
સમયની માંગ કેટલીક અનિવાર્ય મુશ્કેધીઓ ઊભી ડરે છે. 
સધિયારો એટલો કે આ જિંદગીમાં કંઈ ઈચ્છેલું બધું કોઈનેય 
મળ્યું નથી ! 

આ બધાંનો સાર શું ? મને એમ કહેવાનું મન થાય છે 
કે સુખી જીવનની એક ચાવી એ છે કે પત્નીને તમારા કૌટુંબિક 
જીવનમાં વ્યવસ્થાપક તરીકે આગળ આવવા દો અને તમે 
બાકીની દુનિયાની વવસ્થા કરતા રહો. ખરેખર તો ઘર કરતાં 
બહારની દુનિયા નાની છે. હું ધારું છકે અમારા બંનેના જિંદગી 
વિશેના અભિપ્રાયો લગભગ સરખા છે. કોઈને એમ પણ લાગે 
કે આ તો ચીલાચાલુ કથા છે સંયુક્ત કુટુંબમાં બધાં જ 
સભ્યોએ અવારનવાર વધતે ઓછે અંશે બાંધછોડ કરવી પડે 
છે. પણ હું માનું છું કે બધાં જ સભ્યોમાં ઘરની વહુઓતતેમાં 
સાસુપણ આવી જાય - ને યોગીની અદાથી મનોજ્ય કરવો 
પડે. સ્મિતભર્યા ચહેરે અને દુઃખી હદયે જગતના નાટ્યમંચ 
પરપાઠ ભજવવો પડે, પુરુષોની કરામત એવી કે અહોભાવની 
ચોકલેટ આપી આવા મનોજ્ય કરનારાઓને વખાણનું 
સ્વાદિષ્ટ “હેમલોક' પિવડાવી દે. એવું પણ કહી શકાય કે 
સંયુક્ત પરિવાર પ્રથા હવે તૂટી રહી છે અને વીસ-પચ્ચીસ 
વર્ષમાં તો કદાચ નેસ્ત નાબૂદ થશે. ત્યારે આજની આ રૂટિન 
વાત દંતકથા બની જરો. તે દષ્ટિએ આ ચીલા-ચાલુ વાતનું 
મહત્ત્ત છે. તો કોઈ વીરલાઓ એમ પણ માને કે આ બધી 
શાબ્દિક છલના છે અને સત્ય ઢંકાયેલું પડ્યું છે. 

કદાચ એમ પણ હોય, કદાચ એવું ના પણ હોય !! 

દિ 


____ઓઈક્થેબર ર૦૦૮" ૨૩ 





(નિબંધ) 
] “ાહો' 9 





બાર-તેરનો હોઈશ ને ખેતરમા વાહો પ જવાનો ચસકો 
લાગેલો. ડાગર ઘઉં પાકવાના પ્રસગે વાહો જવાની તક મળે. 
ખેતર વચાળે ખળું હોય. ખળાર્માં નાનો સરખો સસાર ખડો થઈ 
જાય. ખાટલો ગોદડી ને ધાબળો તો લણણીની વાર હોય ને સીમ 
ભેગાં થઈ જાય !રાતે પાણી પીવા માટે મોટુ ડોલચુ કે એવુ બીજુ 
હાથવગું વાસણ ખાટલા નીચે આસન જમાવે. ડાગ ને બત્તીય 
જોઈએ. રખવાળું કંઈ એમ જ થાય ? ચાનો સામાન પણ ન 
ચૂકાય. ડાગર ઢાકણે ઢાઢ જોરમાં હોય. મોડેકથી ચા મૂકીએ. 
બરણીમાં દૂધ ભેગા ચા ખાડેય નાખેલા હોય. પૂળિવાં સળગાવી 
અમસ્તી ય્‌ તાપણી કરી હોય. એ તાપણી જ ચૂલાની ગરજ સારે. 
ભડકામાં બરણી જ મૂકી દઈએ. તપેલીના ધાધિયા કોણ કરે ? 
જોત જોતામાં તો ચા તૈયાર થઈ જાય ! ભરપૂર અગવડો વેઠી 
બનાવેલી ચાનો સ્વાદ તો માણ્યો હોય એ જ જાણે ! ઘઉ 
તખતે તો ઊલતી ટાઢ ચાની એટલી સાડાબારી ન રહે. મળે તો 
આર્નદ ના મળે તો હરિ-ડરિ 'કોઈવાર પડોશીના ખળેથી બૂમ 
પડે *માસ્તર ! ચા પીવા આવો ! માસ્તર એટલે પપ્પા. 
યજમાનને પહોંચે એટલી ચા તો માડ હોય, પણ આ તો 
અત્િઘિનૈ દેવ માનવાવાળી સંસ્કૃતિ. થોડામાથી થોડી પીશું ! 
એમ યજમાન કહે તો સામે મહેમાન, “બસ લઉ છે ! એમ 
વિતેક દાખવે ! અધૂરપમા જ મધુરપ હશે શુ ? શેઢા 
પાડોશીઓ સાથેના એ વાટકી-વહેતાર ને ઉૈણદેણ તો હજુય 
અકબંધ છે ! 
સીમની એક ખૂબી. ત્યાં તરત જ ઊઘ આવી જાવ. 
બાપુજીએ માડેલી તાત અધૂરી જ રહે વાહોના કેટલાક 
અલિખિત કાયદા કાનૂન. દરેક ખેડૂત એમને અનુસરે જેમ કે 
બૌલાશ રાખવી. કોઈ એક મુદ લઈ વાતો કર્વે રાખવી. નીરવ 
્શંતિમાં અવાજ દૂર લગી પ્રસરે ભોગેજોગે કોઈ ચોરી માટે 
નીકળ્યુ હોય તો સમજી જાય કે રખવાળું છે બાકી, રખવાળાનું 
તો નામ. પાંચ-સાત જણા સામટા આવે તો. રખેવાળેય શુ ડરે ? 
રખેવાળે જ સામે ચાલી પોટલા ઊપડાવ્યાના દાખલા અગાઉ 
બનેલા ! સદ્દભાગ્વે મને એવો અનુભવ થયો નથી એટલે જ 
અમારી “વાહોભક્તિ માં ઓટ નહિ આવી હોય ! વાહો એટલે 
બીજુ કંઈ નહિ, બે આખની શરમ, બસ ! ઘરડેરા કહેતા, 
રખવાળા તો ભઈ રો મના | 
હું એકલો વાહો ગયો હોઉ ત્યારે થોડી-થોડી વારે ચારેય 
દિશાઓમાં બત્તી ફેરવી લઉ ! મારા મથુરકાક! તો વળી વારે 
ખોંખારા ખાઈ લે ! જાણે સભળાવતા ન હોય, આવો તો 


વાહો “વાસો રાતવાસો. ખેતરમાં રાતે રખવાળું કરવા જું તે. 


૨૯૦૦૮ 1૧૨૪ 


કલેશ પટેલ્‌ 


ખરા, પછી મજા ચખાર્ડું છું કે નહિ, જો જો ! 

અંધારિયામાં વાહો જરા આકરો લાગે. ક્યાય ડરું જન 
દેખાય નર્યુંતિપિરરાજ્ય !કદી બીક જેતુ તો લાગ્યું જ નથી પ્ણ, 
અજવાળિયુ એ અજવાળિયું ' એતો આનંદ અનેરો ! દૂર સુધી 
ચોપ્ખુચણાક જોઈ શકાય. ઓસીકે રાખેલી બત્તી એયતે 
વિસામો ખાય ! 

કોઈવાર ખેડુ-ભાગિયોય વાહો'માં સાથ આપે. મારે 
માટે ખાટલો હોય. એણે તો પૂળિયાં ગોઠવી એની પર ગોદડી 
બિછાવી હોય. ઓસીડુંય પૂળિવાનું સ્તો ! 

મને ઘતુ, “ખેડુ કે ભાગિયો એકલો જ વાહો જાય ત્તો ન 
ચાલે ? મારા બાલિશ સવાલને એમ કહીને ઊડાવાતો કે તને 
હમજ ન પડે ગાંડા ! ઘરધણીનું છોકરુંય ક્યાથી ? મૂળે તો 
ખેડુ-ભાગિયામાં “વિશ્વાસ ન મૂકી શકવાની નબળાઈ ! 

ખેડુ સવાર સુધી મને સભાળે. નાના-નાનાય શેઠ 
તાતોમાં આખ ક્યારે મળી જાય એની. સરત ન રહે સવારે બૂમ 
પડે ઠાં પટેલ ! જોઉ તો મારે માટે લીંબડા કે કણજીનું 
દાતણ તૈયાર હોય ' અમારી સીમમાં બાવળ નહિવત્‌. રજવાડી 
ઠાઠથી અમારું દાતણ પતે. ડાગર તઢાઈ ગયા પછી નિરાવરણ 
થઈ ગયૈલા ખેતરને મનભરી જોવુ ગમે ડાગરના કરચાય એવા 
બરછટ નહિ. એની પર ચાલીએ. તોય ન વાગે, શૌચાદિ કિયા 
માટે પૂર્વનો ખરાબો. રાતનું દૂધ હોય તો ખેડુએ ચા બનાવી રાખી 
હોય નહે તો, આથમણી દિશા ભણી જોર્તા લમણા ફોડીએ, 
કંટાળવા લાગ્યા હોઈએ ને ધીરગભીર ચાલૈ આવતા બાપુજી 
દેખાય. ચા સાથે પોટકામા મમ્મીએ તાજી જ બનાવેલી ભાખરીય 
હોય એક મસમોટું કામ પાર પાડ્યાના ગૌરતનો અનુભવ 
કરતા અમે “નળી ૨ કરીએ. સરહદ પર ખડે પને ઊભા રહી 
રાષ્ટ્રની રક્ષા કરતા જવાનો કરતા અપે મૃદ્લ ઊતરતા નથી 
એવી લાગણીય અનુભવીએ ! પછી તો મોટોભાઈ પણ 
વાહો'મા સાથે આવતો. નાનો રાજુય સહાયક લેખે મારી સાથે 
અનેકવાર આવો હશે પણ વાહોનો મહત્તમ લાભ તો બંદાને જ 
મળ્યો છે ! 

આજેતોબીજાવાનાંનીજેમવાહોયગ્લોબલાઇઝેશનની 
અસરતળેઆવી ગયો છે !વેરથી બાઈકપર જવાનુ સાથે વોટર 
જગ ભરી જવાનો. વળગેલા ભૂત સરખો સેલફોન પક્ષ સાથે ને 
સાથે !જવાનુંય મોડું, ટી વી. જોઈને નિરાંતે.સવારે અંધારે-અંધારે 
તો ડીક મારીને, હેંડ મારા રો મ દાતણ સૉરી, બ્રશ પણ છેર 
આવીને જ કરવાનો ! લોકોમાય વાહો પાટેન્‌ એવું ઘ્રીલ રહ્યુ 


ર નાળી સવારનો ચા સાથેનો મારતો. 


બ્ટ્ણ 


નથી !જાય છે એય ના મનના !“કોઈ બાંધી જવા નવરું નથી' એમ 
કહી ઘરે જ સૂનારા ગૃહસ્થોય ઓછા નથી. કેટલાક પ્રેકટિકલ 
અથવા તોપછી અલ્ટ્રામોડર્ન છે. ટેસ્ટમેચને બદલે વન-ડે રમનારા. 
કોઈ પણ હિસાબે એક જ દિવસમાં ખળું નવરું કરનારા ! 
પંજાબની જેમ ડાયનાસોરના માશીયાઈ ભાઈ સરખાં હાર્વેસ્ટર્સ 
ગુજરતમાંય ફરતાં થયાં છે. એકી દહાડે પાક લેવાઈ જાય એમાં 
વાહો' ક્યાંઆવે (એવાઓ સમક્ષ વાહોના આનંદની વાત કરી 


ગાંધીજી અને ચર્ચિલ 


મૂર્ખ ઠરવાનું હું પસંદ કરતો નથી. પણ હજુય ઘઉં-ડાંગર ને 
ક્વચિત્‌ મગફળી-બાજરીના ખળામાં 'વાહો' જવાની તક 
ગુમાવતો નથી. હું જાણું છું કે મારો આનંદ નિર્ભેળ નથી, મારો 
દુન્યવી સ્વાર્થપણ એમાં ભળેલો છે, તોય વાહો જવું મને ગમે છે. 
રખવાળાનું રખવાળું. મોજની મોજ ! “દધિ બીકે હરિ મિલે જેવો 
ઘાટ !ખોટી વાત છે ? 

ધિ 





વીસમી સદીના મહાન માણસોમાં ગાંધીજી અને 
ચર્ચિલની ગણના અવશ્ય થાય. બંને સમકાલીન હતા. એટલું જ 
નહીં, પણ બંને એક પ્રશ્ર પરત્વે - ભારતના સ્વાતંત્ર્યની બાબતે 
સામસામે છેડે હતા. આશ્ચર્યની વાત છે કે ગાંધીજી અને 
ચર્ચિલના સંબંધો, એ બૈનાં એકબીજા વિશેનાં મંતવ્યો અને એ 
બંનેના ગુણ-વિરોધો વિશે નહિવત્‌ લખાયું છે. તાજેતરમાં પ્રગટ 
થયેલું આર્થર હરમનનું પુસ્તક “ગાંધી એન્ડ ચર્ચિલ : ધ એપિક 
રાઈવલરી ધૈટ ડિસ્ટ્રો્ડ એન એમ્પાયર એન્ડ ફોર્ડ અવર 
એઈજ' આ વિષય પર પ્રકાશ પાડે છે. 

ગાંધીજીનું નામ ઈતિહાસમાં અમર રહેશે. બીજી તરફ 
ભારે ગુણસંપન્ન, બુદ્ધિશાળી કાબેલ, કુશળ, વિચક્ષણ અને 
શક્તિશાળી હોવા છતાં ગાંધીજીની સામે પડેલા તેમના 
સમકાલીન, વિન્સ્ટન ચર્ચિલ ઈતિહાસમાં માત્ર સ્થાન પામી 
શક્યા છે. અમર બની. શક્યા નથી. આમ કેમ બન્યું ? 

વિન્સ્ટન સેનાની હતા. શરૂઆતનાં વર્ષોમાં બ્રિટિશ સૈન્ય 
સાથે એમણે ભારતને ઘમરોળ્યું હતું. એ વખતે એમણે 
લડાઈઓમાં કીર્તિ મેળવેલી, એ સિવાય એમણે ભારતમાં કશો. 
જ રસ દેખાડ્યો નહોતો. એ સમયના બીજા ઘણા અંગ્રેજોએ 
ભારતના સાહિત્ય, સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ અને જનજીવનમાં ઘણો 
રસ લીધો હતો અને તેમાં ભારે પ્રદાન પણ કરેલું. ઈંગ્લેન્ડના 
મહાન વડાપ્રધાનોમાં ચર્ચિલની ગણના કદાચ પહેલે નંબરે થાય. 
તે પ્રખર વક્તા હતા. ભપકાદાર અને પ્રભાવશાળી હતા. બીજા 
વિશ્વયુદ્ધ વખત્તે તેમણે ઈંગ્લેન્ડની પ્રજાને પ્રબળ નેતૃત્વ પૂરું 
પાડ્યું. કપરા કાળમાં તેમણે. પ્રજાનો આત્મવિશ્વાસ ટકાવી 
રાખ્યો. વિશ્ની ચોપાટમાં રાજનીતિ ખેલી તેમણે વીસમી સદીના 
ભસ્માસુર હિટલરને ધૂળ ચાટતો કર્યો, ચર્ચિલની કુનેહ વગર એ 
કામ મુશ્કેલ બન્યું હોત. ચર્ચિલ સમર્થ શબ્દસ્વામી પણ હતા. 
બીજા વિશ્વયુદ્ધની કથા તેમણે છ દળદાર ગ્રંથોમાં આલેખી. તે 
માટે તેમને સાહિત્યનું નોબેલ પારિતોષિક પણ મળ્યું. 

બીજી તરફ ગાંધીજી સીધા, સાદા અને સરળ માણસ 
હતા. ચર્ચિલ ભારતમાં રહી ચૂકેલા તેમ ગાંધી લંડન ઈંગ્લેન્ડમાં 
રહી ચૂક્યા હતા. તેમણે અંગ્રેજોનું જીવન બરાબર જોયું હતું. 


બ્ટ્શ 





મહેશ દવે. 


તેમાંથી સારું હોય તે અપનાવ્યું હતું. ગાંધીજી એક બીજા 
પ્રકારનું યુધ્ધ લડ્યા. તેમાં એ અને ચર્ચિલ આમને-સામને હતા. 
એ યુદ્ધ ચર્ચિલ હાર્યા, ગાંધી જીત્યા. સામસામા દળના આ બે 
સમકાલીન વીરો ફક્ત એક જ વાર એકબીજાને રૂબરૂ મળ્યા 
હતા ! 

ચર્ચિલ ગાંધીજીને ધિડ્કારતા હતા. ૧ ॥દ્વાટ 1પંતત' આ 
કથન ચર્ચિલનું પોતાનું છે. “ભારતથી આવેલા અર્ધનગ્ન ફકીર' 
તરીકે ચર્ચિલે ગાંધીજીનું વર્ણન કરેલું. તેમણે ખાનગી રાહે ગાંધી 
અને કોંગ્રેસ વિરુદ્દ મહંમદ અલી ઝીણાની ઘણી ચડવણી 
કરેલી. ચર્ચિલ વડાપ્રધાન હોત ત્યાં સુધી ભારતને કદી સ્વાતંત્ર્ય 
મળ્યું ન હોત. એમણે કહેલું “હું અંગ્રેજ સામ્રાજ્યનું દેવાળું- 
વિસર્જન (ાવૃપાંતંદ્રઇ૦1)) કાઢવા બેઠો નથી.' ફક્ત એક જ વાર 
તેમણે ગાંધીજીનાં અંગ્રેજ અનુયાયી મીરાં બહેનને કહેલું કે 
ગાંધી ભારતના સામાજિક અને નૈતિક વિકાસ માટે કામ કરી 
રહ્યા છે. 

ચર્ચિલ વિશે ગાંધીજીએ કંઈ ખાસ લખ્યું નથી. ફક્ત 
એકવાર ઘનશ્યામદાસ બિરલાને એમણે કહેલું, “ચર્ચિલ 
કોલોનિયલ ઓફિસમાં હતા ત્યારનુંમને એમનું સારુંએવું સ્મરણ. 
છે... ગમે તે કારણે મને લાગતું રહ્યું છે કે આપણે તેમની 
સહાનુભૂતિ અને સદ્ભાવ પર આધાર રખી શકીએ.' 
ગાંધીજીના ઉદ્દગારથી મહાભારતનો એક પ્રસંગ યાદ આવે. 
પાંડવ-કૌરવની સભા મળી હતી. કૃષ્ણે દુર્યોધનને પૂછયું : 
“કુરુરાજ' આ સભામાંથી કોઈ એક એવો માણસ બતાવો કે 
જેનામાં એક પણ દુર્ગુણ ન હોય.' દુર્યોધને ચારેબાજુજોઈને કહ્યું, 
“એવો તો એકે માણસ નથી.' પછી કૃષ્ણે યુધિષ્ઠિરને પૂછયું, “આ 
સભામાં કોઈ એવો માણસ બતાવો કે જેનામાં એક પણ સદ્દગુણ 
ન હોય.' યુધિષ્ઠિરે કહ્યું, “એવો એકે માણસ નથી." 

આમ જોઈએ તો બુદ્ધિ, કુનેહ, કુશળતા, લેખનકળા 
ઈત્યાદિમાં ચર્ચિલ વધારે આગળ તેમ છતાં તે કદાચ ભૂલાઈ 
જશે. ગાંધીજી આત્મિક શક્તિ, નીતિ અને સત્યમાં આગળ, 
તેથી તેઓ અમર રહેશે. 


ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ 


ક 


હ્તા) 
હિંદુસ્તાનથી એક કાગળ 


પ્રાણથી પ્યારા, સૌભાગ્ય અને શક્તિના પ્રતીક 
બરખુદાર કામરાન, 

ખુદાતાલા તારા પર રહેમ કરે અને તને લાંબી ઉમર 
બક્ષે. એકવારનજર ભરીને તને જોવા માટે હું કેટલો તો આતુર 
છું એની તું કલ્લના પણ તહીં કરી શકે તારા કોઈ જાતના 
સમાચાર નહીં મળવાને કારણે આ બધાં વર્ષો કેવાં આકર્સા 
ગયાં એની પણ તું કલ્પના નહીં કરી શકે 

મેં કેટકેટલી રીતે તારા સમાચાર મેળવવાની અને 
અહીના. સમાચારતારા સુધી.પહોંચાડવાની કોશિશ કરી જોઈ 
પણ બર્થ, અહીંથી તો કોઈ કાગળ તમારે ત્યાં પહોંચતા નથી. 
મેં એક કાગળ લખીને ઇબ્રાહિમના દીકરા યુસુફને મોકલી 
આપેલો. મેં એને આજીજીપૂર્વક લખ્યું હતું કે એ કાગળ તને 
કરાચીના સરનામે રવાન! કરે અને તારો કાગળ આવે તો 
તળતી ટપાલમાં મને.મોકલી.આપે. તને તો ખલરહશે.જ કે એ 
કુવેતમાં નોકરી કરે છે અનેએની કમાણી ખાસ્સી તગડી છે 
કદાચ એની.આ તગડી કમાણીએ જ એનું માથુ ફેરવી નાખ્યું 
લાગૈ છે એ એની ઓકાત ભૂલી ગયો હોય એવું લાગે છે 
કારણ કે એટલે જ એણે મારે કાગળ તને મોકલ્યો કે નહિ કે 
તારી વળતી ટપાલ આવી કે નહી એટલું લખતાની તસ્દી પણ, 
નથીં લીધી. શેખ સિદ્દીકી હસનખાનનો દીકરો લંડન જઈ રહ્યો 
હતો ત્યારે મેં એને પણ એક કાગળ લખીને આપ્યો હતો. મેં 
એને કહ્યું હતું કૈ એ કાગળને ક્વરમાં નાખી, તારુ કરાચીતું 
સરનામું કરી લંડનની ટપાલપેટીમાં નાખી દે પણ ડાગળ 
ટપાલમાં નાખ્યો કે નહીં એની પને જાણ કરવાની તસ્દી એ. 
હરામખૌરે પણ નથી લીધી, 

મને સૌથી વધુ ચિંતા ઈમરાનમિર્યાની હતી. એ કરાચી 
પહોંચી ગયો કે નહીં ? જો એ ત્યાં પહોંચી ગયો હોય તો 
કોઈક રીતે તો એણે એની ખેરિષિતના સમાચાર અમારા સુધી 
પહોંચાડતા જોઈએ કે નહીં ? વાત જાણે એપ છે કૈ યુધ્ધના 
બે કે સવા બે મહિના પછી ઈમરાનમિયાં અહીં થઈને ગયા 
હતા. એવું માનને કે બસ શિયાળો પૂરો થવામાં હતો. હજી 
ગુલાબી ઠંડી પડતી હતી. હું અંદરના ઓરડામાંથી ખાટલો 
ખેંચીને બસ હજુઓસરીમાં લાવ્યો જ હતો, એ સમયગાળાની 

ડે વાત, એક દિતસ અર્ધા રાતે કોઈએ બારણું ખખડાવ્ું. હું 


“#ોબર ર૦૦૮ ૧૨૧ 


ઈતિગ્ર હુરીન 
અનુવાદ : શરીફા વીજળીવાળા 
તો હેરાન-પરેશાન કે યા ખુદા રહેમ કર !આમ અરધી રાતે, 
આવા કટાણે આ કોણ આણું હશે અને કેમ આવ્યું હશે ? મે 
બારણાં ઉઘાડ્યાં. બારણાં ખખડાવનારને પગથી માથા સુધી 
ધ્યાનથી જોયો. હું તો મુંઝાઈ ગયો.કે આ કોણ આવ્યું ?પણ 
ગમે તેમ તોય પોતાનું લોહી બાકી હવે એનામાં ઓળખી 
શકાય એવુંબચ્યું શું હતું ?એ ઓળખી શકાય એવો રહ્યો જ 
નો'તો. મેં એને બાથમાં લઈ લીધો અને કહ્યું * 'દીકરા, તેંઆ 
શું હાલહવાલ કરી નાખ્યા તારા ? અમે તને આવી હાલતમાં 
તો. પાકેસ્તાન નો'તો મોકલ્યો. 'પણપછી તરત્‌જમનેમારા 
આમ બોલવા બદલ અફસોસ થયો. શું એ પૂરતું નો'તું કે 
અમને અમારી અમાનત પાછી મળી ગઈ ? માણસૈ તો કોઇ 
પણ હાલતમાં ખુદાનો આભાર જ માનવો જોઈએ. માણસે 
કદી પણ ફરિયાદનો એક શબ્દ પણ ઉચ્સારવો જોઈએ નહીં. 
ક્યાંક એવું ન બને. કે એની ફરિયાદથી ખુદાનો અનાદર થઈ 
જાય અને એ પોતે શાપનો કે સજાનો ભોગ બની બેસે. 
મૂળભૂત. રીતે ડગમગતી આસ્થાવાળા માણસે આમેય આ 
દુનિયામાં આવીને એવાં એવાં કરતૂત કર્યા છે કે એને તો આમ 
પણ ફરિયાદ કરવાનો કોઈ હક્ક જ નથી. એટલે માણસે તો 
બસ ખુદા જે કરે તે ચૂપચાપ જોવે રાખતાર્નું અને ખુદાના 
કોપથી ડરતા રહેવાનું. 
તારીચાચી તો ઈમરાનમિવાંને જોઈનેડઘાઈ જ ગઈ 
એત્ોએને છાતીએવળગાડીને રાતા પાણીએ સેઈ મેંતો એને 
એક્કેય સવાલ નો'તો પૂછયો પણ તારી ચાચીથી રહેહાયું નહી. 
એપૂછી બેઠી “તહુ કર્યા ? છોકરાંને કોના ભરોસે છોડ્યા ? 
કૌને સોપ્યાં ?₹' અ સવાલો સાંભળતાંની સાથે જ 
ઈમરાનમિયાંની હાલત જોવા જેવી થઈ ગઈ હું અને તારી 
ચાચી એની એવી હાલત જોઈને ગભરાઈ ગયાં. પછી પાકુ 
ધ્યાન રાખ્યું કે એને દુઃખ થાય એવી કોઈ વાત કાઢવી જ નહીં. 
ઈમરાનમેયાં ત્રણ દિવસ અહીં રહ પણ ભાઈ એને 
શુ ધૂળ ને રાખ રહેવું કહેવાય ? ન બોલવું, ન ચાલવું, ન 
હસવું બસ આખો દિવસ એ ગુમસુમ બેઠો શ્હેતો'તો. છેક 
ત્રીજા દિવસે એને મિયાં જાનીની કબર પર જવાનો વિચાર 
આવો. મેં એના માથા પર હાથ ફેરવીને ડઘ્યું કે “બેટા તું 
પ્રરીસવર્ષ પછી દાદાની કુબર.પર ફાતિયો.પટશે.'પણ તારું 


લ્ટ્શ 


આમ દિવસે જવું બરાબર નથી. ભૂલી ન જા બેટા કે તુંઆજ 
માટીમાં પેદા થયો છે. દિવસે બહાર નીકળીશ તો ઓળખાઈ 
જઈશ.' મારી વાત સાંભળીને એ ખસિયાણું હરયો અને જરાક 
કડવાશથી બોલ્યો : “ચાચાજાન, અહીં ઘરે આવર્તા પહેલાં હું 
આખી વસ્તીમાં રખડીને આવ્યો છું. જો અહીંની માટીએપણ 
મને ન ઓળખ્યો હોય તો પછી બીજા કોઈના ઓળખવાનો તો 
સવાલ જ ઊભો નથી થતો.” મેં એને કહ્યું કે દીકરા, હવે આ 
માટી તને ન ઓળખે એમાં જ તારી સલામતી છે. ખેર, સાંજ 
નમ્યે હું ઈમરાનમિયાંને કબ્રસ્તાન લઈ ગયો. નવી કબરો વિશે 
મેં એને કહ્યું, જૂની કબરોને એણે. જાતે જ ઓળખી કાઢી. 
અંધારું થઈ ગયું હતું એટલે કેટલીક કબરોને ઓળખવામાં 
તકલીફ પડી. મિયાંજાનીની કબર પાસે પહોંચ્યા ત્યારે 
ઈમરાનમિવાંનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું. મારી આંખ પણ ભીની થઈ 
ગઈ. એ કબર હવે તો એટલી જૂની થઈ ગઈ છે કે પડું પડું 
થાય છે. કબરના માથા પાસે ઊભેલું પારિજાતનું ઝાડ હવે 
નથી રહ્યું. તને તો યાદ હશે જ કે મિયાં જાનીને પારિજાત કેટલાં 
ગમતાં ? એમણે બાગમાં કેટલા જતનથી પારિજાતનાં અસંખ્ય 
ઝાડ ઊગાડ્યાં હતાં. એ બધાં ઝાડ પરથી એટલાં બધાં ફૂલ 
ઊતરતાં હતાં કે આખું વરસ છોકરીઓના દુપટ્ટા એમાં 
રૈગતામાં આવતા અને કોઈ પણ મહેમાન આવે ત્યારે કે કોઈ 
સારાપ્રસંગે બિરિયાનીમાં પણ એ. જ ફૂલ નખાતાં. ને તોય 
કેટલાં બધાં વધતાં !!પણ બેટા, પારિજાત એવું ઝાડ છે જે 
બહુ માવજત માગી લે. ને હું એકલો કેટકેટલી વાતનું ધ્યાન 
રાખું ? મિયાંજાનીની ડબરના મથાળે ઊભેલું હતું એ બસ 
પારિજાતર્નું છેલ્લું ઝાડ હતું. યુધ્ધ પહેલાંના વરસાદમાં એપણ 
પડી ગર્યું. હતે આપણા બાગમાં કે આખા કબ્રસ્તાનમાં ક્યાંય 
પારિજાતનું એક પણ ઝાડ નથી. પણ ખુદાની એટલી 
મહેરબાની છે કે હજી આપણો બાગ બચી ગયો છે. કબ્રસ્તાન 
સાથે જોડાયેલો હોવાને કારણે એની ગણતરી કબ્રસ્તાન સાથે 
થઇ પરિણામે હાથમાંથી નીકળી જતાં બચી ગયો. પણ આ 
સત્તાવીસ વરસમાં એટલાં બધાં ઝાડ પડી ગર્યાં છે અને એની 
સાથે એટલી બધી યાદ દફન થઈ ગઈ છે કે હવે આ બાગને 
પણ કબ્રસ્તાન જ સમજવો જોઈએ. હવે જે ઝાડ બચી ગયાં 
છે એવીતેલા દિવસોની યાદની કબર પર કોતરેલા શિલાલેખ 
હોય એવાં લાગે છે. ખેર, બાગની જે હાલત છે એ. તો 
ઈંમરાનમિયાં નજરે જોઇને ગયા છે. જો એ ત્યાં પહોંચી ગયા 
હશે તો એણે તને કહ્યું જ હશે. 

અહીંથી તો એ પછીની સવારે જ નીકળી ગયો હતો. 


બ્ટ્શ 


આખી રાત મિર્યાં જાનીની કબરના માથા પાસે બેસીને વીતાવી 
દીધી. હું પણ એની સાથે જ બેઠો રહ્યો. હજી તો ભળભાંખળું 
થયું હતું. પંખી બોલવા માંડયાં એટલીવારમાં એણે આળસ 
મરડી અને પછી મારી પાસે જવાની રજા માગી. મેં એકદમ 
ચિંતાથી પૂછયું : “શા માટે જાય છે અહીંથી ? હવે આવી જ 
ગયો છે તો અહીં જ રહે.' પણ એ તો સાવ પડી ગવેલા 
અવાજે બોલ્યો કે “અહીં તો કોઈ મને ઓળખતું જ નથી. 
રહીને શું કરું ?' મેં એને કહ્યું : “ફીકરા, હવે ન ઓળખાવામાં 
જ તારી સલામતી છે.' પણ એને મારી વાત ગળે ન ઉતરી. 
એના પર સફરનું ભૂત સવાર હતું. મેં એને પૂછયું : “પણ બેટા 
તું જઈશ ક્યાં ?” તો એણે કહ્યું : જ્યાં મારા પગ લઈ જશે. 
ત્યાં.' મેંએની વાતો પરથી અંદાજ બાંધ્યો કે અહીંથી કઠમંડુ 
જઈ પછી ત્યાંથી કરાચી જવાનો રસ્તો શોધવાનો કદાચ એનો 
ઈરાદો હોય. મને દુઃખ તો બહુ થયું પણ કંઈક એનો જવાનો 
હઠાગ્રહ અને કંઈક મારો ડર કે રખેને એના આવવા વિશે 
કોઈને ખબર પડી જાય... એટલે પછી મેં હૈયા પર પથરો 
મૂકીને એને જવાની રજા આપી. મારા બાવ.ડા પરથી તાવીજ 
કાઢી એના બાવડા પર બાંધ્યું અને ખુદાના ભરોસે એને તિદાય 
કર્યો. એ જવા નીકળ્યો ત્યારે વારેવારે મેં એને તાકીદ કરી હતી 
કે જેવી સરહદ પાર કરે એ સાથે જ કોઈ પણ રીતે એની 
સલામતીના સમાચાર મને પહોંચાડે. પણ એ દિવસથી લઈને 
આજ સુધીમાં મને એના તરફથી કોઈ પણ સમાચાર નથી 
મળ્યા. 

આમ પણ અહીં પાકિસ્તાનના કોઈ સમાચાર નથી 
પહોંચતા અને જે સમાચાર પહોંચે છે એના ૫ર ભરોસો 
કરવાનું મન નથી થતું. એક દિવસ શેખ સિદ્દી હસને 
આવીને મને કહ્યું કે પાકિસ્તાનમાં બધા સમાજવાદી થઈ ગયા 
છે અને ત્યાં પાંચ રૂપિયે શેર ડુંગળી વેચાય છે. મારું તો હૈયું જ 
બેસી ગયું એ સાંભળીને. પણ પછી મેં વિચાર્યું કે શેખસાહેબ 
તો જૂના કોંગ્રેસી છે એટલે પાકિસ્તાન વિશે. એ. જે કંઈ કહે 
એના પરમારે ભરોસો ન કરવો જોઈએ. થોડા દિવસો પછી જે 
સમાચાર આવ્યા તેનાથી ખરાબ અફ્વાઓનું ખંડન થઈ ગયું. 
હા, તો સમાચાર હતા કે પાકિસ્તાનમાં મિર્ઝાઈઓ'ને 
બિનમુસ્લિમ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. મેં જ્યારે શેખ 
સાહેબને આ સમાચાર કહ્યા ત્યારે એમનું મોં જરાક જેટલું થઈ 
ગયેલું. ખુદા પાકિસ્તાન પર એની રહેમ વરસાવે અને એ 
દેશને એની ભલાઈનું ફળ આપે. અમે તો અહીં કુફિસ્તાન-માં 
રહીએ છીએ. ગેરઈસ્લામી રીતરિવાજ પાળીએ છીએ અને 





.___ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ : ૧૨- 


વિરોધમા કશુ બોલી પણ નથી શક્તા. અહીં સાહ નજીકમાં જ 
ચારેય ઈમામમાં નહીં માનનારા મુસલમાનોએ પોતાની 
મસ્જિદ બનાવી છે એ લોકો ચેજ ઊચા અવાજે આમીન 
કહે છે અને અમે ચૂપચાપ સાભળી લઈએ છીએ. કંઈ કરી 
શકતાનથી, 
અરે હા, એકવાર શેખ સિદ્કિ હસન તારા વિશે 
સમાચાર લાવેલા, એમણે કહ્યુ કે તે આલીશાન ઘર બનાવ્યુ 
છે તારાબેઠકર્ખંડમાં સૌકાસેટપણ છે અને ટેલિતિઝન સેટ 
પણ છે મને એ સાભળીને બહુ જ ખુશી થઈ મેં ખુદાનો 
આભાર માન્યો કે ચાલો જે બધા માટે અર્હી તું ઝખતો રહ્યો 
અનેન મળ્યુએ બધું તને ત્યા જઈને મળી ગયુ. 
અહીં હવેલીની હાલત બહુ ખરાબ છે પડુ પડુ થઈ 
રહી છે નમી ગવેલી થાભલીઓ ગયા વરસાદમાં થોડી વધારે 
નમી ગઈ દીવાનખાનાની હાલત તો એવી ખરાબ છે કે તુ છત 
તરફ જુવે તો તને સીધુ આકાશ જ નજરે ચડે તને તો મારી 
બેકારી અને દેવાના બોજ તિશે બધી ખબર છેજ તુજો થોડા 
ઘણા પૈસા મોકલી શકે તો મિયાજાનીની કબરનુ સમારકામ 
કરાવી લેવાય. અને દીવાનખાનાની છત પર પણ જરાક 
પ્લાસ્ટર જેવુ કંઈ કરાવી. શકાય. આનાથી વધારે હમણા કંઈ 
કરવુ પણ ન જોઈએ. કારણ કે હવેલીના કોર્ટમાં ચાલતા કેસનો 
હજુ સુધી ચૂકાદો નઘી આવ્યો. મારા મરહૂમ (સ્વર્ગસ્થ) 
મોટાભાઈ ૧૮૪૭માં હિંદુસ્તાન છોડતાં પહેલા આ કોર્ટ 
કેસના તમામ કાગળિયા મને સોંપી ગયા હતા. ખુદાની રહેમ 
છે કેત્યારથી લઈને આજ સુધી કોર્ટની દરેક સુનાવણીમાં હુ 
હાજર રહ્યો છુ અને કાબૈલ વકીલો સાથે મેં ચર્ચા વિચારણા 
પણ ડરી છે મને ખુદાતાલા પરપૂરો ભરોસો છે કે હવેલીના 
કેસનો ફેંસલો જલ્દી આવશે અને આપણા પક્ષમાં જ આવશે 
પણ મોતના ફરિશ્તાં આવીને ક્યારે માથે ઊભા રહી જાય એ 
કૌણ કહી શકે ? મને ક્યારેક બહુ ચિંતા થાય છે કેમારાપછી 
આ કેસ કોણ લડશે ? 
હુ જેબાજુપણ નજર નાખું છુ મને બસ ઘોર અંધારુ 
જ દેખાય છે મારો દીકરો.. હુ એના લક્ષણો વિશે તને શુ વાત 
કરુ ? એણે એનુ ઉપનામ પ્રેમી. રાખી લીધુ છે અને રેડિયો 
પરજઈએ ભાઈ નાટકોમાં કામ કરે છે !'મરહ્મ નાનાભાઈની 
દીકરી ખાલીદાએ એક હિંદુ વકીલ સાથે લગ્ન કરી લીધા ! 
હવે એ બેશરમ ઊઘાડા મોઢે ફરે છે સાડી પહેરે છે અને 
”મા ચાદલો પણ કરે છે !! પાકિસ્તાનમાં આપણા 
જે હાલ છે એ તુ મારા કરતા વધુ સારી રીતે જાણતો 


ર૦૦૮ ૧ર૮ 


હશે. સાભળ્યુ છે કે મોટીબેનની દીકરી નરગીસે પોતાની 
પસદગીથી લગ્ન કરી લીર્ધા અને જેની સાથે એપરલી એ 
છોકરો વહાબી' છે !! મેતો બેન વિશે પણ એવુ સાભળ્યુ છે 
કે એ દીકરાની મોટરમા ઊઘાડા મોઢે જ બૈસે છે અને 
કાપડના વેપારીઓ સાથે ઊઘાડા મોઠે જ ભાવતાલ કરેછે 

હે ખુદા !આ બધુ જોવા માટે એક હુ જ જીવતો રહી 
ગયો છુ !મોટાભાઈ અને નાનાભાઈ બેઉ સારા દિવસોમાં જ 
આ દુનિયાર્માથી જતા રહ્યા, હુ જયારે ડબસ્તાન જાઉ છું અને 
મિયાજાની તથા નાના ભાઈની કબર પર ફાતિઓ પડું છું ત્યારે 
મને મોટાભાઈ બહુ જયાદ આવે છે કેવો વખત આવો છે કે 
હેતે આપણામાંથી કોઈ ત્યા જઈને એમની કંબરપર ફાતિઓ, 
પઢી શકે એમ નથી.જેખાનદાન એક જગ્વાએ જીવ્યુ, જેમના 
વડવાઓ એક જ જમીન હેઠળ દટાયા એમની કબરો હવે 
જમીનના ત્રણ ત્રણ ટુકડાઓમાં વહેંચાઈ ગઈ છે !મેં ત્યારે 
મોટાભાઈને આજજી કરીને કહ્યુ હતુ કે જો તમે અમને 
છોડીને જઈ જ રહ્યા છો તો પછી, તમે કામરાનમિર્યા પાસે 
કરાચી જાવ એ વધુયોગ્ય છે પણ નાના દીકરાનોડ્રેષ એમને 
ઢાકા ખેંચી ગયો. એમનું અકાળ મોત અમારા બધા માટે બહુ 
મોટો આઘાત હતો પણ હવે હુ તિચારુ છું કે એમના આમ 
જહ્દી જત! રહેવામા પણ ખુદાતાલાએ કંઈક સારુ જ ઈચ્છું 
હશે. એ બહુ નેક માણસ હતા. એટલે ખુદાને એ મજૂર નો તું 
કેઆવા આતંક અને.વાતનાના દિવસો જોન! માટે એ જીવતા 
રહે, આવા દિવસો જોવાના તો મારા જેવા ગુનેગારના કપાળે 
જલખાયા હોયને ! 

હવે જ્યારે આપણા માથા પરથી 4ડીલોની છત્રછાયા 
ખસી ગઈ છે અને આપણું ખાનદાન હિંદુસ્તાન, પાકિસ્તાન 
અનેર્બાગ્લાદેશ એમ ત્રણ ત્રણ દેશમા વહેંચાઈને વિખેરાઈ 
ચૂક્યુ છે અને હુ પણ હવે જ્યારે કબરના કાંઠે બેઠો છુ ત્યારે 
મને થાય છે કે મને જે કુટુંબની વશાવલી સોંપાવેલી એ હવે 
મારે તને સોંપી દેવી જોઇએ. કારણ કે મારા મર્યાપછી તું જ 
આ ખાનદાનનો મોભી છે પણ હવે હાલત એવી છે કે મને જે 
વિશ્વાસથી કૂટુબનો ઈત્તિહાસ સોંપાવેલો એ મારે તને માત્ર 
યાદશક્તિના જોરે, મોઢે જ કહેવો પડે એમ છે મોટાભાઈ 
ખાનદાનનો આખો ઈતિહાસ અને વશાવલી એમની સાથે 
ઢાકા લઈ ગયા હતા. જ્યારે ઢાકામાં એમના કુટુંબના સભ્યોની 
કતલ થઈ અને ત્યા જ એમને દફનાવી દેવાયા ત્યારે 
ખાનદાનની આ વશાવલી પણ એમની ભેળી જદટાઈ ગઈ 
ઇમરાનમિયા અહીં બિલકુલ જ ખાલી હાથે આવ્યા હતા 


હ્ટ્શ 





આપણા કુટુંબ માટે સૌથી મોટી દુર્ઘટના એ બની કે આપણા 
કુટુંબની વંશાવલી જ ખોવાઈ ગઈ, આપણા વડવાઓ મહાન 
સૈયદ વંશના વારસદારો હતા. એ લોકોએ ગમે તેવા કંપરા 
કાળમાં તકલીફો અને યાતનાઓ વેઠીને પણ વંશાવલી સાચવી 
જ હતી. વંશાવલી ખોઈ નાખવાની શરમ અને અફસોસ સહન 
કરવાનું આપણા કપાળે લખાયું હતું. હતે આપણી પાસે પોતાનો 
કહી શકાય એવો કોઈ ઇત્તિહાસ નથી અને પોતાની કહી 
શકાય એવી કોઈ જમીન નથી. હવે આપણે કમનસીબીનો 
શિકાર થયેલ એવું ખાનદાન છીએ જેપોતાની વંશાવલી ખોઈ 
બેઠું છે અને અરાજકંતાનો ભોગ. બનેલું છે. આપણા 
ખાનદાનના કેટલાક સભ્યો હિંદુસ્તાનમાં મરી પરવાર્યા, 
કેટલાક બાંગ્લાદેશમાં ગુમ થયા અને કોઈક ઠરીઠામ થવા 
માટેપાકિસ્તાનમાં ગમે ત્યાં ભટકે છે. આપણા ઈમાનને ઉધઈ 
લાગી ચૂકી છે. કેટલાય ઈસ્લામી ન હોય એવા રીતરિવાજ 
આપણે પાળીએ છીએ. બીજા ધર્મ અને સંપ્રદાયોમાં લગ્ન થઈ 
રહ્યાં છે. જો આવું ને આવું લાંબા સમય સુધી ચાલતું રહેશે તો 
બહુ ટૂંક સમયમાં જ આપણો અસ્સલ વંશવારસો, આપણી 
મૂળ પરંપરાઓ ખતમ થઈ જશે. અને કોઈ પણ એ કહેવાવાળું 
નહીં બચે કે આપણે મૂળે કોણ છીએ અને કોના વારસદારો 
છીએ... આપણા બાપદાદા કોણ હતા એ કહેવાવાળું કોઈ 
નહીં રહે. 

એટલે બેટા હું તને આ બધું કહી દેવા માગું છું કે 
આપણે મા-બાપ લઉ પક્ષે પવિત્ર સૈયદ વંશના વારસદાર 
છીએ. આપણા કુટુંબની વંશવેલી છેક હઝરત. ઈમામ મુસા 
કર્ઝન સુધી પહોંચે છે. ખુદાની રહેમ છે કે આપણે રાફિઝી' 
નહીંપણ હનફી' મુસલમાન છીએ. આપણે હઝરત મુહમ્મદ 
પયગંબરના વારસદારોમાં ઈમાન રાખનારા સાચા મુસલમાન 
છીએ. મિયાંજાની જીવ્યા ત્યાં સુધી કાયમ દસમી મહોરનો 
રોજો રાખતા અને આખો દિવસ મુસલ્લા (નમાજ પઢવાની 
શેતરંજી) પર બેઠા રહેતા. આપણા ઘરમાં એક તસ્બી (માળા) 
હતી જે દસમી મહોરમના દિવસે સાંજની નમાજ વખતે 
રાતીચોળ થઈ જતી. મિયાં જાની અમને કાયમ કહેતા કે આ 
તસ્બીના પારા (મોતી) એ.માટીના પારા છે જ્યાં આપણા વડવા 
હઝરત ઈમામ હુસૈને એમના ઘોડા પરથી જમીન પર પગ 
મૂક્યો હતો. જેમ જેમ તસ્બીના પારા લાલ થતા જતા હતા એમ 
એમ મરહુમ મિયાંજાનીની તલ્લીનતા વધતી જતી હતી. પણ 
એ.કદી છાતી ન ફૂટતા, રડતા-કકળતા પણ નહીં. એ કહેતા કે 
એમ કરવું એ ખોટી રીત છે. હા, ખીચડાની એક મોટી દેગ 


લ્ટ્શ 





રંધાતી જેપછીથી ગરીબ-ગુરબાંઓને વહેંચી દેવામાં આવતી. 
વિભાજન પછી તો આપણી પાસે બસ એક દેગ રહી ગઈ 
હતી. ગયા વર્ષે એ એકની એક દેગ પણ ગઈ. આ વર્ષે તો 
નાના એવા દેગડામાં કાબૂલી ચણા રાંધીને ગરીબ-ગુરબાંને 
વહેંચવા જેટલી જ આપણી ઓકાત રહી છે. આવતા વર્ષે શું 
થશે એતો ખુદા જાણે. મોંઘવારી વધતી જાય છે અને આપણી 
હાલત બદથી બદતર થતી જાય છે. દીકરા, પાકિસ્તાનમાં 
ડુંગળીના શું ભાવ છે તે હવે અમે પણ જાણીએ છીએ. પણ 
એક વાત હંમેશાં યાદ રાખજે બેટા : એકવાર વધેલા ભાવ 
કદી નીચે નથી આવતા અને એકવાર હાસ થવેલાં જીવનમૂલ્યો 
ફરી કદી ઊંચે નથી જતાં. એટલે ખુદા પાસે દુવા માગો કે 
તમને એવા દિવસોના સાક્ષી ન બનાવે જ્યારે ચીજવસ્તુઓના 
ભાવ વધવા લાગે અને જીવનમૂલ્યો તળિયે જઈ બેસે. ધારો કે 
એવો વખત આવી પડે તો માણસે પોતાના ગુનાહોની માફી 
માંગવી જોઈએ. અને કુરાન પઢવું જોઈએ. કુરાનમાં આવા 
દિવસોનેઓળખી કાઢવા માટેની ઘણી નિશાનીઓ આપવામાં 
આવી છે. 

ખેર, હું તને આપણા ખાનદાન તિશે વાત કરતો હતો. 
આપણાખાનદાનને મેં ભેળું પણ જોયું અને વિખેરાયેલું પણ 
જોયું. જો કે આ ખાનદાનને મેં વધારે તો વિખેરાતું જ જોયું છે. 
મિયાંજાનીએ અમને ત્રણેય ભાઈઓને એમની મરણ પથારી 
પાસે બોલાવેલા અને ખુદાને દુવા કરેલી કે ખુદા એમની 
કબરને હંમેશાં પારિજાતનાં મીઠાં સુગંધી ફૂલોની પથારીથી 
સજાવેલી રાખે. એમણે અમને કહ્યું હતું કે એમના પિતા સૈયદ 
હાતિમઅલી પોતે જ્યારે મરણપથારી પર હતા ત્યારે એમના 
પિતા રૈવદ રૃસ્તમઅલી પાસેથી સાંભળેલો કુટુંબનો ઈતિહાસ 
એમના સુધી પહોંચાડેલ. જે ઈતિહાસ અત્યારે નાશ પામેલ છે 
તે દાદાને એમના પિતાએ. મોઢે કહી સંભળાવેલો. એ લેખિત 
ઈતિહાસ સન સત્તાવનના સંઘર્ષભર્યા સમયગાળામાં ખોતાઈ 
ગયો. ૧૮૫૭ના સંઘર્ષભર્યા સમયગાળામાં આપણા વડવાઓ 
એમના મૂળ વતનમાંના ઘરબારને છોડીને આશરાની શોધમાં 
અહીંથી તહીં રઝળપાટ કરતા હતા. આપણે મૂળ 
અર્ફિહાન*ની માટી છીએ. જ્યારે શહેનશાહ હુમાયુ પોતે 
ગુમાવેલા સામ્રાજ્યને ફરીથી પ્રાપ્ત કરવા સૈન્ય એકઠું કરતા 
હતા ત્યારે એણે આ શહેરમાં સૈન્ય એકઠું કર્યું. આપણા વડવા 
મીર મંસૂર મુહદ્ચિ ખજુર વિકેતા હતા અને એ હદીસ“ના 
પાક્કા જાણકાર હતા અને વિદ્યાના સાગર હતા. એ 
અર્ફિહાનથી. હુમાયુની સાથે થયા અને અંધારા મકાન 


ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ : ૧૨૯ 


ગણાતા” હિંદુસ્તાનમાં દાખલ થયા. એ ઈમાનનું પ્રતીક 
ગણાતા હતા. અકબરાબાદરમાં આવેલી એમની કબર આજે 
પણ લોકોની આસ્થાનું કેન્દ્ર છે કબર કાચી છે કુંવારી 
છોકરીઓ કબરની ધૂળ ઉઠાવીને સેંથીમાં પૂરે તો એ. સિંદૂર 
બની જાય છે અને નિ સંતાન સ્ત્રીઓ પાલતમાં બાંધીને માટી 
લઇ જાય છે અને વરસ પછી ભરેલ ખોળેપાછી આવે છે અને 
કબર પર ચાદર ચડાવે છે શાહજહાંના જમાનામાં. એ. 
વડીલનાં સંતાનો ધર-બાર છોડી જહાનાબાદ પહોંચ્યાં અને 
પછી સન ૧૮૫૭ની ઉથલપાથલમાં ત્યાંથી પણ નીકળી 
પડયા. આપણા પરદાદા મીર રુસ્તમએલીએ.ઘર-બાર છોડીને 
નીકળતી વખતે પોતાની દોલતમાંથી એક ફૂટી કોડી પણ સાથે 
નો'તી લીધી પણ એમણે. વંશાવલીને કપડા વડે કમર પર બાંધી 
લીધી અને કુટુંબના ઈતિહાસને લગતા કાગળો તથા 
દસ્તાવેજોનું ભૂંગળ વાળી બગલમાં દબાવી દીધું અને બસ 
નીકળી પડ્યા... એ કાગળિયાંઓમાં ખાનદાનનું વંશવૃક્ષ પણ 
હતું. રસ્તામાં ડાકુઓ સાથે મુકાબલો થયો અને એ ઝપાઝપી 
દરમિયાન ભૂંગળામાંનાં કાગળિયાં પડી ગયાં અને કેટલાક 
કાગળો આમતેમ વિખેરાઇ ગયા. પડી ગયેલા કાગળોમાં 
ખાનદાનના વંશવૃક્ષવળો કાગળ પણ હતો પણ ખુદાની રહેમ 
કૈ એ કાગળ બચી ગયો અને એમાંનો એકાદો અક્ષર પણ 
ભૂંસાયો નો'તો. 
આમત્તેમબહુ રઝળપાટ કર્યાપછી,અત્યારે આ તારા 
ચાચા જ્યાં રહે છે તે વસ્તીમાં આવીને બધા થાળે પડયા. 
અહીંની જમીનનેમહેરબાન જોઈને અહીંજડેરાતંબુ તાણ્વા. 
બધાંએએ જાણી લેવુંજોઈએ કેજમીન જ્યારેમહેરબાનથાય 
છે ત્યરેપ્રયતમાનાખોળા જેવી નરપઅને માના ખોળા જેવી 
ઉદારથઈ જાય છે પણ જમીન જ્યારે મહેરબાન નથી હોતી 
ત્યારે તૈ અત્યાચારી સત્તાધીશની જેમ કઠોર અને ઈષળુના 
હેટાની.જેમ.ગંકો ગાડ જાયછે સત્યા તો. એ.છે કેઅ;.જમીને. 
આપણા કુટુંબપર ઘણા લાંબા સમય સુધી રહેમડરી.એણે 
આપણા વિસ્તરતા જતા ખાનદાનનેઆટલાંવર્ષોસુધી એ રીતે 
એનાખોળામાંઢબૂરીનેરાખ્યુજેરીતેમાએના બાળકને છાતીએ 
તળગાડીનેરાખે છેઅનેડોઇનેઘડીકવારપણ આંખથી ઓઝલ 
થતાનથીદેતી.દેશના ભાગલાથયાએપહેલાંઆખાનદાનના 
મશાત્રત્રણજશખ્સ બહારનીકળ્યા હતા, ભાઈ અશરફઅલી, 
ફારૂકભાઈ અને પ્યારે મિયાં ભાઈ અશરફઅલી માર 
ચાજાનના દીકરા હતા અને ઉમસ્માંમોટાભાઈથી એક વર્ષ 
! હતા. આ સગપણે એ તારા મોટા કાકા (તાયા) થાય 


₹ગેબર ૨૦૦૮ “ ૧૩૦ 


ખુદાનીમહેરલાનીથીએડેખ્ૂટીકલેડ્ટરહતા અને બહારના 
જિલ્લાઓમાં એમની નિમણૂક થતી પણ એમને અપાતી દરેક 
ભેટસોગાદએઅહીંજમોક્લતા-કારુકભાઈ એમનાનાનાભાઈ 
હતા અને ઉમરમાં માચ જેવડા જહતા, એ જંગલ ખાતામાં 
હતા.એમણે આખી જુવાની મધ્યપ્રાંતમાં જગાળી.આપણી 
હવેલીમાં જેટલું પણ લાકડાનું ફર્નિચર છે એ બધું એમનું જ 
બનાવડાવેલું છે એ,લેઉ ભાઈ ખાનદાનર્નુનાકહતા. બર્ધાને 
એમના પર ભારે ગર્વ હતો. ભલે બેઉ ભાઈએ આખી ઉમર 
બહારવિતાવી પણ જિંદગીના અંતિમ દિવસો અહીંઆવીને 
ગાળ્યાઅનેઅહીંની માટીમાં જદફન થયા. 

ખારેમિર્યાફૂફી અમ્માના લાડકા દીકસહતા,એમના 
વધુપડતા લાડથી એવા તો બગડી ગયા કે તમામ બૂરી લત 
લગાડી બેઠા.આપણા કુટુંબમાં એપહેલા શખ્સ હતા જેમણે 
ફ્લિમજોઈ હોય.એકવાર તો હુંપણ એમની વાતોમાં આવીને 
બહેકીગવેલો-માધુરીનેજોઈનેહેયુંબેહાલથઈ ગયેલુંપણપછી 
મેંમારીજાતનેરંભાળી લીધી અનેફરીડદીએબાજુનજરપણ 
ન્‌નાંખી.પ્યારેમિયાંપહેલાંનાટક પાછળ વેલા હતા, શહેરમાં 
ફિલ્મોઆવીએટલેએએના રસિયા બની ગયા. 

“બમ્બઈ કી બિલ્લી' જોઈને સુલોચનાપરમરી ફીટવા 
તૈયાર થઈ ગયા. એક દિવસ ફૂફી અમ્માની સોનાની વાળીઓ 
ચોરીને ઘરમાંથી નીકળી ગયા ને સીધા જઈ પહોંચ્યા મુંબઈ 
મિવાં જાનીએ કોઈક દ્રાર એમને કહેવડાવી દીધું કે “ 
“સાહેબજાદા, હવે કદી ઘરે પાછા આવવાની હિંમત કરશો 
નહીં. મુંબઈમાં એક નાચવાવાળીએ એમને “સુલોચના સાથે 
મેળાપ કરાવી આપીશ' કહીને લલચાવ્યા સુલોચના સાથે 
ભેટો કરાવવાનું તો એક બાજુરહી ગયું પણ એ પોતેજગળે 
પડી ગઈ પ્યારે મિયાંએ આખી જુવાની મુંબઈમાં જવિતાવી. 
ફૂફી અમ્માના મરવાના ખબર પહોંચયા ત્યારે છેક આયા. પણ 
ત્યારે. તો.વાતઝ્થાએ.એપ્રનેઘેરી.વીધા હતા. લાબી સફેદ 
દાઢી, હાથમાં તસ્બી. મા પાછળ બહુ રોયા. અમે બધાંએ 
કહ્યું કે હવે તમે અહીં જ રહો. પણ એમણે જવાબ આપ્યો કે 
મિયાંજાનીની રજા વગર તો અહીં કઈ રીતે રહું ? મિયાંજાની 
તો વર્ષો પહેલાં કબરમાં પહોંચી ગયા હતા હવે રજા કોણ 
આપે. ? એટલે વળી પાછા એ મુંબઈ જવા નીકળી પડ્યા. 
૧૯૪૭નું વર્ષ શરૂ થઈ ચૂક્યુ હતું. ગાડીઓ.૫૨ હુમલા થવાના 
પણ શરૂ થઈ ચૂક્યા હતા. બધાંએબહુ સમજાવા- પણ ધરાર 
ન્‌ માન્યા. અહીંથી તો એ ગાડીમાં ચય્યા પણ મુંબઈ કદી ન 
પહોંચ્યા. કૌણ જાણે રસ્તામાં એમના પર શી વીતી ? 


હ્ટ્શ 


આપણા કુટુંબ તરફથી પ્યારે મિયાં ૪૭નાં કોમી 
તોફાનોમાં ચડેલ પહેલી ભેટ હતા. મેં ત્યારથી લઈને આજ 
સુધીનાં નામ અને આંકડા એકઠા કર્યા છે. ત્યારથી લઈને 
આજ સુધીમાં આપણા ખાનદાનમાંથી કુલ ૩૧ વ્યક્તિઓ 
ખુદાના દરબારમાં પહોંચી ગઈ છે. એમાંથી ૨૧ની કતલ થઈ. 
નવ કુદરતી મોતે મર્યા અને સાતને હિંદુઓએ શહીદ કરી 
નાખ્યા. ચૌદ વ્યક્તિ પાકિસ્તાન જઈને મુસલમાન ભાઈઓના 
હાથે મરાયા. એ ચૌદમાંથી એકને તો અય્યુબખાંના માણસોએ 
ચૂંટણી સમયે મોહતરમા ફાતિમા જિન્નાહની તરફેણ કરવા 
બદલ કરાચીમાં ગોળી મારી દીધેલી. બાકીના દસ પૂર્વ 
પાકિસ્તાનમાં માર્યાં ગયા. એ દસમાં મેં ઈમરાનમિયાંની 
ગણતરી નથી કરી. માણસે હંમેશાં ખુદાની રહેમ દષ્ટિ પર 
ભરોસો રાખવો. જોઈએ. નિરાશ ન થવું જોઈએ. મારું હૈયું કહે 
છે કે મારા કાળજાનો એ. કટકો જો હજી સુધી કરાચી નથી 
પહોંચ્યો તો એ ચોડ્કસ કઠમંડુમાં જ હશે. 
અરે હા, કઠમંડુનું નામ લેવાથી યાદ આવ્યું કે 
ફારુકભાઈનો દીકરો શરાફત પણ અહીં થઇને ગયો હતો. એ. 
ઢાકામાંથી જીવ બચાવીને નીકળી આવ્યો હતો અને કઠમંડુ 
જતાં જતાં વચ્ચે અહીં રોકાયો હતો. એએકદમ જપ્યારે મિયાં 
જેવો જ પાક્યો. હૂબહ્‌ પ્યારે મિયાં જ જોઈ લો. આટલી મોટી 
દુર્ઘટનાની એના પર જરાક પણ અસર નો'તી થઈ. જેટલા 
દિવસ અહીં રોકાયો એટલા દિવસ બિન્દાસ ફિલ્મો જોતો 
રહ્યો. જ્યારે અહીંથી જવા માટે તૈયાર થયો ત્યારે કઠમંડુના 
બદલે મુંબઈ જવા માટે બિસ્તરા-પોટલાં બાંધ્યાં. મેં એને મુંબઈ 
જવાનું કારણ પૂછયું તો કહે કે ત્યાં જઈને રાજેશખન્નાને 
મળીશ. મેં એને કહ્યું કે અરે મુરખના જામ, રાજેશખન્ના તે 
કંઈ ઈ. બિલમોરિઆ કે એ. બિલમોરિઆ છે કે તું એને મળવા 
માટે આમ આટલો બધો આતુર છે ? પણ એણે મારી વાત 
એક કાને સાંભળી અને બીજા કાને કાઢી નાંખી અને ધરાર 
મુંબઈ જવા નીકળી ગયો. પછીથી લંકાથી એનો ખેરિયત 
જણાવતો કાગળ આનો હતો. ખબર નહીં કયા રસ્તે ભટકતો 
ભટકતો એ. છેક લંકા જઈ પહોંચ્યો ? શરાકતને જીવતો. 
જોઈને મેં ખુદાનો આભાર માનેલો પણ એનાં અપલક્ષણો 
જોઇને મનોમન હું બહુ દુઃખી થવેલો. 
અહીં બેઠાં બેઠાં મેં જે કંઈ સાંભળ્યું છે તેના પરથી 
લાગે છે કે પાકિસ્તાન જઈને આપણા કૂટુંબની છોકરીઓ 
વધારે પડતી સ્વતંત્ર થઈ ગઈ છે ! હું તો જે છોકરી વિશે 
સાંભળું છું તો એવું જ સાંભળું છું કે એણે પોતાની મરજીથી 


લ્ટ્શ 


લગ્ન કરી લીધાં. દેશના ભાગલા થયા એ પહેલાં આપણા 
કુટુંબમાં એવી એક ઘટના બની હતી જે કુટુંબને બદનામ કરી 
શકે એમ હતી. પણ એને કોઈના કાને વાત ન જાય એ રીતે 
દબાવી દેવામાં આવેલી. વાત એમ બનેલી કે નાની ફઈના 
ઘરની છત પર એક દિવસ પતંગ આવીને પડી. તને તો ખબર 
હશે જ કે જે ઘરમાં જુવાન દીકરી હોય એના ફળિયામાં પથર 
પડવા કે છત પર પતંગનું પડવું એ બેઉ સારી નિશાની નથી. 
એ.દદિવસોમાં નાની ફઈની મોટી દીકરી ખદીજા કાઠું કાઢી રહી 
હતી. નાના ફૂઈએ આવીને મિયાંજાનીને આખી વાત કહી 
સંભળાવી. પતંગની સાથે છત પર એક કાગળ પણ આવીને 
પડ્યો હતો. ફૂઈએ એ કાગળ દાદા સામે ધરી દીધો. 
મિયાંજાની ગુસ્સામાં લાલ-પીળા થઈ ગયા. બરાડા પાડી 
પાડીને ઘર ગજાવી મૂક્યું કે રઝા અલીના દીકરાની એ હિંમત 
કેમાર્ર ઘરની છત પર પતંગ પાડે ? પણ પછી નાની ફૂઈએ 
એમને અસલ વાત સમજાવી ત્યારે દાદા સાવ ઠંડા પડી ગયા. 
હવે એ રખડુ સાથે લગન કરાવી છોકરીને વિદાય કરવા 
સિવાય બીજો રસ્તો પણ ક્યાં હતો ? રઝા અલીએ. તો 
બાપડાએ સપનામાં પણ નહીં વિચાર્યું હોય કે આ ઘરની દીકરી 
એના ઘરમાં વહુબનીને જશે. એ તો તરત જ નિકાહ માટે રાજી 
થઈ ગયા. પણ પછી બરાબર મોકો સાધીને વાંધો ઉઠાવ્યો કે 
નિકાહ તો શિયા સમુદાયની રીત પ્રમાણે જ થશે. મિયાંજાની 
અપમાનનો એ ઘૂંટડો પી ગયા. બીજુંકરે પણ શું ? એટલે જે 
કરવું હોય તે કરવા હા પાડી દીધી. પણ એનું પરિણામ શું 
આવ્યું ?ખદીજાનાં અર્ધા સંતાન તેતર તો અર્ધા બટેર પાક્યાં. 
એક અગિયારમી શરીફ'”ની નિયાઝ ઉભસાદ) ચડાવે છે 
ભુન્ની મુસ્લિમ) તો બીજો મોહરમમાં શોક મનાવે છે. (શિયા) 
ટીક છે આ બધું. આને ક્યાં રડીશું ? હવે તો આપણું આખું 
ખાનદાન જ અર્ધું તેતર અર્ધા બટેરમાં વહેંચાઈ ગયું છે અને 
આપણે સૌ વંશાવલી ખોવાઈ જવાનું માતમ મનાવીએ છીએ. 
આપણા ખાનદાનના અસ્સલ વંશ-વારસ વિશેની માહિતી નષ્ટ 
થઈ ગઇ છે. ભવિષ્યમાં બાકીનાં ખાનદાનો વચ્ચે આપણું 
ખાનદાન કઈ રીતે ઓળખાશે ? આમેય હવે ખાનદાન કહી 
શકાય એવું બચ્યું છે શું ? હવે તો આપણાં કુટુંબીજનો ઝાડ 
પરથી ખરી ગયેલાં પાંદડાં જેવાં છે જે પવનમાં આમ તેમ 
ઊડતાં ફરે છે અને પછી ધૂળમાં ભળી જાય છે. 

દીકરા માચ !ઊડતાં પાંદડાંપર શોક મનાવનારો હવે 
હું છેલ્લો જબઓ છું. હું એ દિવસોને વાદ કડું છું જ્યારેઆ 
ખાનદાન ફળ-ફ્લ પાંદડાંથી હર્યુભર્યું ઝાડ હતું. સાથે સાથે દૂર 


ઓક્થેબર ૨૦૦૮ ઃ ૧૩૧... 


ગણાત!” હિંદુસ્તાનમાં દાખલ થયા. એ ઈમાનનું પ્રતીક 
ગણાતા હતા. અકબરાબાદમાં આવેલી એમની કબર આજે 
પણ લોકોની આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. કબર કાચી છે. કુંવારી 
છોકરીઓ કબરની ધૂળ ઉઠાવીને સેંથીમાં પૂરે તો એ સિંદૂર 
બની જાય છે અને નિ-સંતાન સ્ત્રીઓ પાલવમાં બાંધીને માટી 
લઈ જાય છે અને વરસ પછી ભરેલ ખોળેપાછી આવે છે અને 
કંબ્‌ર પર ચાદર ચડાવે છે. શાહજહાંના જમાનામાં એ. 
તડીલનાં સંતાનો ઘર-બાર છોડી જહાનાબાદ પહોંચ્યાં અને 
પછી સન ૧૮૫૭ની ઉથલપાથલમાં ત્યાંથી પણ નીકળી 
પડયા,આપણાપરદાદા મીર રુસ્તમએલીએ ઘર-બાર છોડીને 
નીકળતી વખતે પોતાની દોલતમાંથી એક ફૂટી કોડી પણ સાથે 
નો'તી લીધી પણ એમણે વંશાવલીને કપડા વડે કમરપર બાંધી 
લીધી અને કુટુંબના ઈતિહાસને લગતા કાગળો તથા 
દસ્તાવેજોનું ભૂંગળું વાળી બગલમાં દબાવી દીધું અને બસ 
નીકળી પડ્યા.. એકાગળિયાંઓમાં ખાનદાનનું વંશવૃક્ષ પણ. 
હતું. રસતામાં ડાકુઓ સાધે મુકાબલો થયો અને એ ઝપાઝપી 
દરમિવાન ભૂંગળામાંનાં કાગળિયાં પડી ગવાં અને કેટલાક 
કાગળો આમતેમ વિખેરાઈ ગણા, પડી ગધેલા કાગળોર્મા 
ખાનદાનના વંશતૃક્ષવાળો કાગળ પણ હતો પણ ખુદાની રહેમ 
કે એ કાગળ બચી ગયો અને એમાંનો એકાદો અક્ષર પણ 
ભૂંસાયો નો'તો. 
આમતેમબહું રઝળપાટ કર્યાપછી, અત્યારે આ તારા 
ચાચા જ્યાં રહે છે તે વસ્તીમાં આવીને બધા થાળે પડ્યા. 
અહીની જમીનને મહેરબાન જોઈને અહીંજડેરાતંબુ તાણ્યા. 
બધાએએજાણી લેવું જોઈએ કે જમીન જ્યારેમહેરબાન થાય 
છે સારે પયસમાનાખોળા જેવી નરપઅને માના ખોળા જેવી 
ઉદાર થઈ જાય છે.પણ જમીન જ્યારે મહેરબાન નથી હોતી 
ત્યારેતૈ અત્યાચારી સત્તાધીશની જેમ કઠોર અને ઈર્ષાળુના 
મેટપની.જેમ્,સકોયાડજટછે સત્યાતો.ગ.છે દેર જમીને, 
આપણ કુટુંબપર ઘણા લાંબા સમય સુધી રહેમ કરી.એણે 
આપણા વિસ્તરતાજતાખાનદાનને આટલાં વર્ષોસુધી એ રીતે 
એનાખોળામાં ઢબૂરીનેરાખ્યુંજેરીતેમાએના બાળકને છાતીએ 
વળગાડીનેરાખે છેઅનેડોઈનેઘડીકતારપણ આંખથી ઓઝલ 
થતાનથીદેતી.દેશના ભાગલા થયા.એપહેલાં આખાનદાનના 
માત્રત્રણજ શખ્સ બહારનીકળ્યા હતા, ભાઈ અશરફઅલી, 
ફારૂકભાઈ અને પ્યારે મિયાં ભાઈ અશરફઅલી માશ 
1ચાજાનના દીકરા હતા અને ઉમરસમાંમોટાભાઈથીએકવર્ષ 
। હતા, આ સગપણે એ તારા મોટા કાકા (તાયા) થાય. 


રૃ૨૦૦૮: ૧૩૦ 


ખુદાની મહેરબાનીથી એડેપ્યૂટીક્લેક્ટર હતા અનેબહારના 
જિલ્લાઓમાં એમની નિમણૂક થતી પણ એમને અપાતી દરેક 
ભેટસોગાદએઅહીંજમોક્લતા.ફારુકભાઈએમનાનાનાભાઈ 
હતા અને ઉમરમાં મારા જેવડા જ હતા. એ જંગલ ખાતામાં 
હતા. એમણે આખી જુવાની મધ્યપ્રાંતમાં જગાળી. આપણી 
હવેલીમાં જેટલું પણ લાકડાનું ફર્નિચર છે એ બધું એમનું જ 
બનાવડાતેલું છે.એલેઉ ભાઈ ખાનદાનર્નુ નાક હતા. બધાંને 
એમના પર ભારે ગર્વહતો. ભલે બેઉ ભાઈએ આખી ઉમર 
બહારવિતાવી પણ જિંદગીના અંતિમ દિવસો અહીં આવીને 
ગાળ્યાઅનેઅહીંતીમાટીમાંજદફન થયા. 

પ્યારે મિર્યાફૂફી અમ્માના લાડકા દીકરા હતા. એમના 
વધુપડતા લાડથી એવા તો બગડી ગયા કે તમામ બૂરી લત 
લગાડીબેઠા.આપણા કુટુંબમાં એપહેલા શખ્સ હતા જેમણે 
ફ્લિમ જોઈ હોય-એકવારતો ્હુંપણ એમની વાતોમાં આવીને 
બહેકીંગવેલો.માધુરીનેજોઈનેહેયુંબેહાલથ્ઈગયેલુપણ પછી 
મેંમારીજાતનેસંભાળી લીધી અનેફરીકરદીએબાજુનજરપણ 
નનાંખી,પ્યારેમિયાંપહેલાં નાટક પાછળ ઘેલા હતા, શહેરમાં 
ફિલ્મોઆવીએટલેએએના રસિયા બની ગ્યા. 

“બમ્બઈ કી બિલ્લી' જોઈને સુલોચનાપરમરી ફીટતા 
તૈયાર થઈ ગયા. એક દિવસ ફૂકી અમ્માની સોનાની વાળીઓ 
ચોરીને ઘરમાંથી નીકળી ગયા ને સીધા જઈ પહોંચ્યા મુંબઈ 
મિયાં જાનીએ કોઈક દ્વારા એમને કહેવડાવી દીધું કે : 
“સાહેબજાદા, હવે કદી ઘરે પાછા આવવાની હિંમત કરશો 
નહીં. મુંબઈમાં એક નાચવાવાળીએ એમને “સુલોચના સાથે 
મેળાપ કરાવી આપીશ' કહીને લલચાવ્યા. સુલોચના સાથે 
ભેટો કરાતવાર્નુ તો એક બાજુરહી ગયું પણ એપોત્તે જ ગળે 
પડી ગઈ પ્યારે મિયાંએ આખી જુવાની મુંબઈમાં જ વિતાવી. 
ફૂડી અમ્માના મરવાના ખબર પહોંઆ ત્યારે છેક આભા. પણ 
વ્યારે.તો.વદ્ાતસ્યારએ,એમતે.ઘેરી,લીદા હતા. લંબી સફેદ. 
દાઢી, હાથમાં તસ્બી. મા પાછળ બહુ રોયા. અમે બધાંએ 
કહ્યું કે હવે તમે અહીં જ રહો. પણ એમણે જવાબ આપ્યો કે 
મિયાંજાનીની રજા વગર તો અહીં કઈ રીતે રહું ? મિયાંજાની 
તો વર્ષો પહેલાં કબરમાં પહોંચી ગયા હતા. હવે રજા કોણ 
આપે. ? એટલે વળી પાછા એ મુંબઈ જતા નીડળી પડ્યા. 
૧૯૪૭નું વર્ષ શરૂ થઈ ચૂક્યું હતું. ગાડીઓ પર હુમલા થવાના 
પણ શરૂ થઇ ચૂક્યા હતા. બધાંએ બહુ સમજાના- પણ ધરાર 
ને માન્યા. અહીંથી તો એ ગાડીમાં ચડ્યાપણ મુંબઈ ડદી ન. 
પહોંચયા. કૌણ જાણે રસ્તામાં એમના પર શી વીતી ? 


બ્ટ્ણ 


આપણા કુટુંબ તરફથી પ્યારે મિયાં ૪૭નાં કોમી 
તોફાનોમાં ચડેલ પહેલી ભેટ હતા. મેં ત્યારથી લઈને આજ 
સુધીનાં નામ અને આંકડા એકઠા કર્યા છે. ત્યારથી લઇને 
આજ સુધીમાં આપણા ખાનદાનમાંથી કુલ ૩૧ વ્યક્તિઓ 
ખુદાના દરબારમાં પહોંચી ગઈ છે. એમાંથી ૨૧ની કતલ થઈ. 
નવ કુદરતી મોતે મર્યા અને સાતને હિંદુઓએ શહીદ કરી 
નાખ્યા. ચૌદ વ્યક્તિ પાકિસ્તાન જઈને મુસલમાન ભાઈઓના 
હાથે મરાયા. એ ચૌદમાંથી એકને તો અય્યુબખાંના માણસોએ 
ચૂંટણી સમયે મોહતરમાં ફાતિમા જિન્નાહની તરફેણ કરવા 
બદલ કરાચીમાં ગોળી મારી દીધેલી. બાકીના દસ પૂર્વ 
પાકિસ્તાનમાં માર્યા ગયા. એ દસમાં મેં ઈમરાનમિયાંની 
ગણતરી નથી કરી. માણસે હંમેશાં ખુદાની રહેમ દષ્ટિ ૫ર 
ભરોસો રાખવો જોઈએ. નિરાશ ન થવું જોઈએ. મારું હૈયું કહે 
છે કે મારા કાળજાનો. એ. કટકો જો હજી સુધી કરાચી નથી 
પહોંચ્યો તો એ ચોક્કસ કઠમંડુમાં જ હશે. 
અરે હા, કઠમંડુનું નામ લેવાથી યાદ આવ્યું કે 
ફારુકભાઇનો દીકરો શરાફત પણ અહીં થઇને ગયો હતો. એ. 
ઢાકામાંથી જીવ બચાવીને નીકળી આવ્યો હતો અને કઠમંડુ 
જતાં જતાં વચ્ચે અહીં રોકાયો હતો. એએકદમ જપ્યારે મિયાં 
જેવો જ પાક્યો. હૂબહ્‌ પ્યારે મિયાં જ જોઈ લો. આટલી મોટી 
દુર્ઘટનાની એના પર જરાક પણ અસર નો'તી થઈ. જેટલા 
દિવસ અહીં રોકાયો એટલા દિવસ બિન્દાસ ફિલ્મો જોતો 
રહ્યો. જ્યારે અહીંથી જવા માટે તૈયાર થયો ત્યારે કઠમંડુના 
બદલે મુંબઈ જવા માટે બિસ્તરા-પોટલાં બાંધ્યાં. મેં એને મુંબઈ 
જવાનું કારણ પૂછયું તો કહે કે ત્યાં જઈને રાજેશખન્નાને 
મળીશ. મેં એને ક્યું કે અરે મુરખના જામ, રાજેશખન્ના તે 
કંઈ ઈ. બિલમોરિઆ કે એ. બિલમોરિઆ છે કે તું એને મળવા 
માટેઆમ આટલો બધો આતુર છે ? પણ એણે મારી તાત 
એક કાને સાંભળી અને બીજા કાને કાઢી નાંખી અને ધરાર 
મુંબઈ જવા નીકળી ગયો. પછીથી લંકાથી એનો ખેરિયત 
જણાવતો કાગળ આવ્યો હતો. ખબર નહીં કયા રસ્તે ભટકતો 
ભટકતો એ. છેક લંકા જઈ પહોંચ્યો ? શરાફતને જીવતો 
જોઈને મેં ખુદાનો આભાર માનેલો પણ એનાં અપલક્ષણો 
જોઈને મનોમન હું બહુ દુઃખી થવેલો. 
અહીં બેઠાં બેઠાં મેં જે કંઈ સાંભળ્યું છે તેના પરથી 
લાગે છે કે પાકિસ્તાન જઈને આપણા કુટુંબની છોકરીઓ 
વધારે પડતી સ્વતંત્ર થઈ ગઈ છે ! હું તો જે છોકરી વિશે 
સાંભળું છું તો એવું જ સાંભળું છું કે એણે પોતાની મરજીથી 


બ્ટ્શ 


લગ્ન કરી લીધાં. દેશના ભાગલા થયા એ પહેલાં આપણા 
કુટુંબમાં એવી એક ઘટના બની હતી જે કુટુંબને બદનામ કરી 
શકે એમ હતી. પણ એને કોઈના કાને વાત ન જાય એ રીતે 
દબાવી દેવામાં આવેલી. વાત એમ બનેલી કે નાની ક્ઈના 
ઘરની છત પર એક દિવસ પતંગ આવીને પડી. તને તો ખબર 
હશે જ કે જે ઘરમાં જવાન દીકરી હોય એના ફળિયામાં પથર 
પડવા કે છત પર પતંગનું પડવું એ બેઉ સારી નિશાની નથી. 
એ.દિવસોમાં નાની ફઈની મોટી દીકરી ખદીજા કાઠું કાઢી રહી 
હતી. નાના ફૂઈએ આવીને મિયાંજાનીને આખી વાત કહી 
સંભળાવી. પતંગની સાથે છત પર એક કાગળ પણ આવીને 
પડ્યો હતો. ફૂઈએ એ. કાગળ દાદા સામે ધરી દીધો. 
મિયાંજાની ગુસ્સામાં લાલ-પીળા થઈ ગયા. બરાડા પાડી 
પાડીને ઘર ગજાવી મૂક્યું કે રઝા અલીના દીકરાની એ હિંમત 
કે મારા ઘરની છત પર પતંગ પાડે ? પણ પછી નાની ફૂઈએ. 
એમને અસલ વાત સમજાવી ત્યારે દાદા સાવ ઠંડા પડી ગવા. 
હવે એ રખડુ સાથે લગન કરાવી છોડરીને વિદાય કરવા 
સિવાય બીજો રસ્તો પણ ક્યાં હતો ? રઝા અલીએ તો 
બાપડાએ સપનામાં પણ નહીં વિચાર્યુ હોય કે આ ઘરની દીકરી 
એના ઘરમાં વહુ બનીને. જશે. એ તો તરત જ નિકાહ માટે રાજી 
થઈ ગયા. પણ પછી બરાબર મોકો સાધીને વાંધો ઉઠાવ્યો કે 
નિકાહ તો શિયા સમુદાયની રીત પ્રમાણે જ થશે. મિયાંજાની 
અપમાનનો એ ઘૂંટડો પી ગયા. બીજુંકરે પણ શું ? એટલે જે 
કરવું હોય તે કરવા હા પાડી દીધી. પણ એનું પરિણામ શું 
આવ્યું ? ખદીજાનાં અર્ધા સંતાન તેતર તો અર્ધા બટેર પાક્યાં. 
એક અગિયારમી શરીફ'ની નિયાઝ ઉરસાદ) ચડાવે છે 
ભુન્ની મુસ્લિમ) તો બીજો મોહરમમાં શોક મનાવે છે. (શિયા) 
ઠીક છે આ બધું. આને ક્યાં રડીશું ? હવે તો આપણું આખું 
ખાનદાન જ અર્ધું તેતર અર્ધા બટેરમાં વહેંચાઈ ગયું છે અને 
આપણે સૌ વંશાવલી ખોવાઈ જવાનું માતમ મનાવીએ છીએ. 
આપણા ખાનદાનના અસ્સલ વંશ-વારસ વિશેની માહિતી નષ્ટ 
થઇ ગઈ છે. ભવિષ્યમાં બાકીનાં ખાનદાનો વચ્ચે આપણું 
ખાનદાન કઈ રીતે ઓળખાશે ? આમેય હવે ખાનદાન કહી 
શકાય એવું બચ્ચું છે શું ? હવે તો આપણાં કુટુંબીજનો ઝાડ 
પરથી ખરી ગવેલાં પાંદડાં જેવાં છે જે પવનમાં આમ તેમ 
ઊડતાં ફરે છે અને પછી ધૂળમાં ભળી જાય છે. 

દીકરા માર !ઊડતાં પાંદડાં પર શોક મનાવનારો હવે 
હું છેલ્લો જ બચ્યો છું. હું એ દિવસોને વાદ ડડું છું જ્યારે આ 
ખાનદાન ફળ-ફૂલ પાંદડાંથી હર્યુભર્યું ઝાડ હતું. સાઘે સાધે દ્ર 


કઝ હ 
ઓક્ટોબર ૨૮ 


જુગલળંધી 





સગીતના રસશને માટે “જુગલબધી' શબ્દ અત્યત 
પરિચિત લાગશે. જુગલ એટલે આમ તો યુગલનો પર્યાય છે 
અને યુગલ એટલે જોડી. સામાન્યત અ જોડી પુરુષ અને 
સ્ત્રીની જોવામા આવે છે પણ સગીતની પરિભાષામાં તે જોડી 
તો ખરી પણ સ્ત્રી પુરુષની જ એતુ નહે. ભારતીય શાસ્ત્રીય 
સગીત્તપા જ્ગલબધીની પરપરા ઘણી જૂની છે જૂગલબધી 
એટલે કોઈ પણ બે અલગ અલગ વાજિંત્રો પર કોઈ એક જ 
રાગની થતી રજૂઆત. સામાન્ય રીતે કોઈપણ એક જવાઘ્યની 
રજૂઆતને આપણે “સોલો” પરફોર્મન્સ તરીકે ઓળખીએ. 
છીએ. આ 'સોલો' અગ્રેજી શબ્દ છે અને તેનો અર્થ એકલો 
એવો થાય છે પણ આ શબ્દ આપણી ગુજરાતી જ નહીં પણ 
લગભગ બધી જ ભાષામા એ કલાની રજૂઆતના સદર્ભમા 
તેના એજ અર્થમાં પ્રયોજાય. છે એટલે. કે કોઈ ચિત્રકારનુ, 
એકલાનુ જપ્રદર્શન યોજાતુ હોય તો તેના માટે જેમ પ્રયોજાય 
છે તેમજ સગીતમા કોઈ એક જ કલાકારની રજૂઆત, પછી તે 
ગાય્‌કીમા કૈ વાદન ક્ષેત્રે થતી હોય તો.તેનેપણ, 'સોલો' તરીકે 
ઓળખવામા આવે છે પણ એકથી વધુ એટલે કે ખાસ કરીને 
એ અલગ અલગ ગાયકો કે અલગ અલગ વાજિંત્ર વગાડતો 
વાદકોની એક સાથે થતી રજૂઆતના સદર્ભમાં જુગલબધી 
શબ્દપ્રચલિત છે આપણે ત્યાં હિન્દી ફિલ્મોમાં ગીતોમાં બે 
અલગ અલગ ગાયકો અને તેમા પણ ખાસ કરીને ગાયક અને. 
ગાવિકાની પ્રસ્‍તૃતિને જુગલબંધી નહીં પણ “ડ્યુએટ' 
લુગલગાન કે જેમાં ગાયક અને ગાવિકાની રજૂઆત હોય) 
તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એટલે જુગલબધી શબ્દ એક 
પરિભાપાના રૂપમાં ફક્ત શાસ્ત્રીય સગીતમા જપ્રયોજાય છે 
જુગલર્બધી જેમ બે ગાયકો કે અલગ અલગ વાજિંત્રના 
વાદકોની થાય છે તેમ હવે ગાયક અને વાદકની જુગલબધી 
પણ સાભળવા મળે છે તે ઉપરાંત નૃત્યમાં પણ જુગલબધી 
જોવા મળે છે 
જુગલબધી સાંભળવી એ એક ખરે જ આનદ આવે 
તેવી વાત છે પશ્ચિમી સગીતમાં ઓરકેસ્ટ્રાનો ખ્યાલ જે રીતે 
વિકસ્યો છે તે રીત જોતા ત્યા જુગલબંધી જેવી કોઈ વિશિષ્ટ 
0 નથી સાભળવા મળતી. પણ આપણે ત્યા તો 
નબધીની પરંપરા અનેરી છે આમા બન્ને વાદકો કે 


# ૨૦૦૮ ૧૩૪ 





અભિક્તિ નાસ 


ગાયકો કોઈ એક રાગ સાથે વગાડે છે તેમ છતા બન્ને વાદકો 
કેગાયકોનુ આગવુ ભક્તિત્વ પણ એટલી જ સહજતાથી તેમા 
નિખરી ઉઠે છે પણ એટલે એવુ નથી કે જુગલબધી એ એક 
પ્રકારની સ્પર્ધા છે જુગલબંધીમા બન્ને કલાકારો એકબીજાના 
પૂરક થઈને પોતાની પ્રતિભા પ્રદર્શિત કરે છે અનેઆ જતો 
જુગલબંધીનો આનદ છે 

કેટલી બધી જુગલબધીની બદિશો મનમાં યાદ આવે 
છે !તોતેની સખ્યા તોઘણી છેપણ બધી જુગલબંધીઓએટલી 
ગમતીનથી.પણ કેટલીકચીજોફરી કરીનેસાભળવાની ઈચ્છા 
થયા કરે છે જુગલબધીનેયાદકરીએએટલેપહેલા તો સિતાર 
સરેદની પંડિત રતિશકર અને ઉસ્તાદ અલીઅકબરખાંની 
જુગલબધી યાદ આવે.આ બન્ને કલાકારોએ કેટલી બધી વાર 
જુગલબધી કરી !અનેકત્‌ારકરતા છતાએમની રજૂઆતફરી 
ફરીનેસાભળવી ગમે છે એમા પણ કેટલાક રાગ તો એમણે 
અનેકવખત વગાડ્યા હોવા છતા એસાભળતા ગમે છે રગ 
શેમબિહાગ' અને 'સીંધબૈરતી'તોઆબન્નેકલાકારોનાપ્િય 
રાગ હોવ તેમ વગાડે જ આ કલાકારોએ જુગલબધીમાં 
વગાડેલા રાગોમાં હેમ બિહાગ, માજ ખમાજ, પલાસ કાફી, 
બીલાસખાની તોડી તગેરે રૈકર્ડઅનેકેસેટમા સાભળવા મળે છે 
સિતારસરોદની જુગલબધી જેટલી મનમા જચી ગઈ છે તેટલી 
અન્વકોઈવાજિંત્રોની જુગલબધી જચતી નથી. બીજા વાદ્યોને 
પણ સાભળીએ છીએ, પણ સિતાર સરોદની મજા જ કંઈક 
અનેરીછે 

ફ્લ્મિ 'રુજ ઊઠી શહનાઈ મા સિત્તાર-શરણાઈની 
જુગલબંધી સાભળતા મળે છે આ સૈંદર્ભમાં એક પ્રસગ યાદ 
આવે છે “ગુજ ઊઠી શહનાઈ'ના શુર્ટીગ દરમ્યાન તેના 
સગીતકાર વસત દેસાઈએ જ્યારે આ બન્ને વાજિંત્રોની 
જુગલબંધીનુ આયોજન કર્યું ત્યારે એમણે સિતાર માટે ઉસ્તાદ 
અબ્દુલ હલીમ ઝાફરખાંને આમત્રેલા, જ્યારે શહનાઈ માટેતો 
ઉસ્તાદ બિસ્મીલ્લાખા એ ફિલ્મમાં વગાડત? જ હેતો. એ 
ફ્લ્મિમા આ બન્ને કલાકારોની એક ત્રણેક મિનિટની 
જુગલબધી સાભળવા મળે છે આજે આ લખી રહ્યો છુ ત્યારે 
ગુજ ઊઠી શહનાઈ' ફિલ્મના એ દશ્યો વાદ નથી, પણ 
ફિલ્મમાંની એ બંદિશ ફિલ્મ સંગીત સાંભળતા અને કંઈક 


હ્ટ્ણ 


અંશે લાઈટ ક્લાસિકલ સંગીત સાંભળતાં શ્રોતાઓના મનમાં 
એ ગુંજી ઊઠી હતી. એચ.એમ.વી.એ તેની એક ખાસ રેકોર્ડ 
પણ પ્રગટ કરેલી અને તેનું પણ સારું વેચાણ થયેલું. આથી 
પ્રેરાઈને તે સમયના એચ.એમ.વી.ના ડાયરેક્ટરે આ બન્ને 
કલાકારોની લોંગપ્લે રેકોર્ડપ્રગટ કરવાનું આમંત્રણ આ બન્ને 
કલાકારોને આપેલું. ઉસ્તાદ બિસ્મિલાખાંએ તો આ આમંત્રણ 
તરત % સ્વીકારી લીધેલું પણ ઉસ્તાદ અબ્દુલ 
હલીમઝાફરખાંએ આ બન્ને વાજિંત્રો જુગલબંધી માટે યોગ્ય 
નથી કહી ના પાડી હતી. એમનું માનવું એવું હતું કે “સિતારનો. 
ધ્વનિ શહનાઈના ધ્વનિ કરતાં સોફ્ટ (કોમળ) હોય છે તેથી 
આ બન્ને સાજનો મેળ પડે નહીં.' પણ તે સમયની આ બન્ને 
વાઘની જુગલબંધીની પ્રચલિતતા જોતાં રેકોર્ડ કંપનીને તો તેવી 
રૅકર્ડકરવી જ હતી. એટલે ઉસ્તાદ અબ્દુલ હલીમઝાફરખાંને 
બદલે સિતાર માટે ઉસ્તાદ વિલાયતખાંને આમંત્રવામાં 
આવેલા. એપછી આ જુગલબંધી એટલી પ્રચલિત થઈ કેએક 
નવો જ ઈતિહાસ રચાયો. ઉસ્તાદ વિલાયતખાંની વ્યક્તિગત 
પ્રસિદ્ધિમાંપણ આ જુગલબંધીએ અનેરો ફાળો આપ્યો. અને 
મૂળ જૂૃગલબંધીના સિતારવાદક ઉસ્તાદ અબ્દુલ 
હલીમઝાફરખાં આ બન્ને કલાકારોની સરખામણીમાં થોડા 
પાછળ રહી ગયા. ઉસ્તાદ વિલાયતખાંએ અને ઉસ્તાદ 
બિસ્મિલાખાંએ અનેક જગ્યાએ આ પ્રકારે જુગલબંધીઓ રજૂ 
કરી છે. ઉસ્તાદ બિસ્મિલાખાંએ, ઉસ્તાદ અમજાદઅલીખાં 
સાથે શરણાઈ - સરોદની જુગલબંધી રજૂ કરી છે. પણ એ 
શ્રોતાઓમાં ખાસ જામી ન હતી. 
પણ આપછી તો.અલગ અલગ વાઘની જુગલબંધીનું 
આયોજન કરવાની એક અલગ જ શૈલી આરંભાઈ તેમ 
કહીએ તો પણ ચાલે. સિતાર-સરોદની જેમ સિતાર-સારંગી, 
શિતાર-વાંસળી, સિતાર અને વાયોલીન. આ યાદી લાંબી થઈ 
શકે. પણ હા, સિતાર-વાયોલિનનો ઉલ્લેખ કરતાં વળી મને 
પંડિત રવિશંકર અને યહુદી મેનીહુનની જુગલબંધી યાદ આવે. 
આમ તો વાયોલિન એ એક પાશ્ચાત્ય વાદ્ય છે. પણ 
ભારતીય સંગીતમાં એ આપણા પોતીકા વાદ્ય જેવું ભળી ગયું 
છે. ખાસ કરીને કર્ણાટક સંગીતમાં એનું મહત્ત્વ અનેરું છે. 
અને તેના જ પ્રભાવમાં ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતમાં એનું 
વાદન થવા લાગ્યું છે, પંડિત રતિશંકરે જે સિતાર-વાયોલિનની 
જુગલબંધીની રજૂઆત કરી છે તેને શીર્ષક આપ્યું છે “વેસ્ટ 
મીટ્સ ઇઈસ્ટ,.' પણ આ. જુગલબંધીમાં યહુદી મેનીહુને 
સિતારની સાથે જુગલબંધી કરતા ભારતીય શાસ્ત્રીય રાગો 


હ્ટ્શ 


(પીલુ) વગાડ્યા છે. તે વધુ તો પંડિત રતિશંકરે તૈયાર કરી 
આપેલ સ્વરલિપિ (નોટેશન) મુજબની રજૂઆત્ત છે. આ 
જુગલબંધી પણ સાંભળવા જેવી છે. આ જુગલબંધી વિષે 
યહુદી મેનીહુને જે કેફ્યિત આપી છે એ પણ વાંચવા-જાણવા 
જેવી છે. 

પંડિત રવિશંકરે આ પ્રકારે અન્ય પશ્ચિમી કલાકારો 
સાથે યણ જુગલબંધી કરી છે જેમાં હાર્ષ ઉ4ત%ળ ૦ટ]વઇ 
અને વાંસળી (ફ્લુટ) -1૦૧%-ગિંલ૦ ૨401[241)ના કલાકાર 
સાથે મહત્ત્વની રજૂઆત કરી છે. આ જુગલબંધીમાં નટ 
ભૈરવ, પૂરીયા ધનાશ્રી, મીયાંકી તોડી જેવા રાગો પ્રસ્‍તુત થયા 
છે. પંડિત રવિશંકરની સંગીતની સમજ ખૂબ વિશદ હોવાથી 
આ બધી જુગલબંધીઓ શ્રવણાત્મક થઈ છે. સિતાર-સરોદની 
જુગલબંધી એટલી હદે શ્રોતાઓના મનમાં વસી ગઈ છે કે 
પંડિત રવિશંકરનો જ્યારે કૌટુંબક વિવાદ ચાલતો હતો ત્યારે 
ઉસ્તાદ વિલાયતખાંએ પણ ઉસ્તાદ અલીઅકબરખાં જોડે 
એક જુગલબંધીની રજૂઆત કરી હતી. પણ શ્રોતાઓને એ 
મનભાવન નહોતી લાગી. 

આપણા શ્રોતાઓમાં પ્રચલિત થયેલી જુગલબંધી તે 
પંડિત શિવકુમાર શર્મા અને પંડિત હરિપ્રસાદ ચૌરસીયા દ્વાર 
રજૂથવેલ સંતુર-વાંસળીની પ્રસ્તુતિ છે. આ ઉપરાંત વાંસળી 
અને સિતારની રોનુ મજમુદાર અને શાહીદ પરવેઝે પણ 
જુગલબંધી કરી છે. તેવી જ રીતે સારંગી-સિતાર જેવાં 
વાજિંત્રોની જુગલબંધી પણ સાંભળવા મળે છે. ગાયકીમાં તો. 
અનેક ગાયકોની જુગલબંધી સાંભળવા મળે છે. ઉસ્તાદ 
નઝાકતઅલી - સલામતઅલીની જુગલબંધી એક સમવે 
અત્યંત પ્રચલિત હતી. તેવી જ રીતે લક્ષ્મીશંકર અને 
નિર્મળાદેવીની જુગલબંધી (સાવન બીતા જાવ) પણ 
ઉલ્લેખનીય છે. ફિલ્મ “બૈજુ બાવરા'માં ઉસ્તાદ અમીરખાં 
અને પંડિત ડી. વી. પલુસ્કરની જુગલબંધી (રાગ : દેશી) 
અત્યંત શ્રવણીય હતી. હાલમાં પ્રચલિત એવા કલાકારોમાં 
રાજન મીશ્ર-સાજન મીશ્ર, અનેધુપદ-ધમારના ગાયકો ગુંડેચા 
બ્રધર્સ પણ સાંભળવા જેવા. ધ્રુપદમાં ડાગર બંધુની 
જુગલબંધીની તોલે આમ તો કોઈ ન આવે. પણ હતે તે જોડી 
ખંડિત થઈ છે. “બીરબલ માય બ્રધર' જેવી એડ અંગ્રેજી 
ફ્લ્મમાં પંડિત જસરાજ અને પંડિત ભીમસેન જોશીની 
જુગલબંધી પણ સાંભળવા મળે છે. એક વખત પંડિત 
ભીમસેન જોશી અને ઉસ્તાદ રશીદખાંની જુગલબંધી પણ મને 
દૂરદર્શનના એક કાર્યક્રમમાં સાંભળવા મળી હતી. ..., 


મેન 
કિ 


પણ હવે નવી શૈલીથી જૂગલબધીઓ યોજાય છે 
ઉસ્તાદ બિસ્મિલાખા સાથે ગિરજાદેવી કે શોમાં (ચક્રવર્તી) 
ઘોશની શહનાઈ કંઠ્યની (રાગ બિહાગ રગ બરસે) 
જુગલબધીઓ યોજાઈ છે અને તેની કેસેટ્સ પણ સાભળવાને 
માટે ઉપલલ્ધ છે બિસ્મિલ્લાહખાન અને એન. રાજમની 
શહનાઈ વાયોલિનની જુગલબભધી પણ થઈ છે તેવી જ રીતે. 
કિશોરી આમોનકર જેવી ગાવિકાની સાથે પંડિત હરિપ્રસાદ 
ચૌરસીયાએ વાસળી વગાડી જુગલબધી કરી છે તબલા 
પક્ષવાઘ (પંખાવજ)ની જુગલબધી પણ યોજાય છે પણ. 
તબલામા તાલ વાઘના અલગ અલગ કલાકારો સાથે મળીને 
જે રજૂઆત કરે છે તેને તાલ કચેરી તરીકે ઓળખવામાં 
આવે છે નૃત્યમાં બે અલગ અલગ નૃત્યરૈલીની 
જુગલબધીઓ યોજાય છે જેમા ભરતનાટયમ્‌ કે કથક 
ઓડીસી કે મણિપુરીની જુગલબધીઓ પણ જોતા મળે છે 
કંથકમા ખાસ કરીને તાલ પગનો સુમેળ હોય છે છતાં તેમા 
પણ તબલા કેપખાતજની સાથે નર્તિકા જુગલબધીની પ્રસ્તુતિ 
કરે છે 


એક મિનિટ (ઝેન કથાઓ) 


આબધી તો થઈ અલગઅલગ જુગલકંધીની તાત્‌. 
પણ જુગલબધીની ખરેખરી મજા શુ છે ? 
સામાન્ય રીતે જુગલબધીની રજૂઆતમાં સોલોની 
રજૂઆતથી થોડી ભિન્નતા સાભળવ! મળે છે શરૂઆતમા ત્રો 
આલાપ થાય છે એક પછી એક કલાકાર તેની રજૂઆત કરે 
છે પણ લન્ને કલાકારો એક જ રાગનીપ્રસ્તૃતિ કર્તા હોય 
છે તેમા જે ગતની બદિશ બાધવામાં આવે છે તે બન્ને 
કલાકારો એક જ અને સાથે વગાડે છે બાકી બધુ ઉપજત 
અગો પર આધારિત હોય છે કલાકારો તેમાં પહેલેથી ્ડઈ 
નક્કી કરીને નથી આવા હોત. એટલે બન્ને કલાકારોને 
એપની કુશળતા પ્રસ્‍્તુત્ત કરવાની સ્તતતત્રતા રહે છે તેપાપણ 
સતાલ જવાબ થાય છે આ સવાલ જવાબમાં શ્રોતાઓ ડોલી 
ઊઠે છે ગતની સાથે તબલાં વગાડતો ક્લાકાર પણ સાથીદારી 
શરૂ કરે છે અને તે ગતની પ્રસ્તુતિ, દરમિયાન અનેક 
ટુકડાઓને વગાડી પોતાનુ કૌશલ્ય દશવિ છે અને અતમા 
હૃતમાં ઝાલામાં તીહાઈ કે ચક્રધારની પ્રસ્તુતિ સાથે રાગની 
સમાપ્તિ થાય છે આ જ તો જુગલબધીની મજા છે 
શ 


મુતિશ્રીવાત્સલ્યદીપ 


તલવારની પટાબાજીના ઉસ્તાદને મળવાનું થાય તો તેને તમારી તલવાર જરૂર બતાવજો, પણ કતિ ન હોય તેવા માણસને 


તમારે મળતાનું થાય તો તેને તમારું કાવ્ય કદી ન બતાવશો. 


પ્ર. જિત્ઞાસુઓ જાણવા માગે છે કે બુધ્ધ શું છે ? 


ઉ લળદ પર બેસીને બળદ શું છે એમ પૂછવા જેવી એ વાત છે 


પ્ર. એ જાણી લીધા પછી શુ ? 
ઉ બળદ પર બેસીને ઘેર જવ્રા જેવી એ વાત છે 


પ્ર. ઓ વસ્તુ કેવી રીતે પકડી/સાચવીને આપણે અનુસરી શકીએ * 
ઉ બળદને સાચવનાર, હાથમાં લાકડી લઈને બીજાના ખેતર બળદ નષ્ટ ન કરે તેનુ ધાન રાખે છે તેના જેવી આ વાત છે 


ગુરુ કરસન પાસે એક સાધુ હતો. તે બધા જ ઝેન મદિસેમા જઈ આવ્યો પણ એકે ય મદિર તેને અનુકૂળ ન આવ્યું. પણ 
એ શર્યાં ગયો ત્યા ગુરુ કરસાનનુ નામ વારંવાર લેવાતુ તેણે સાભળ્યુ, તેથી, તે પાછો આવ્યો અને ગુરુ કસ્સાનની મુલાકાત માગી, 
બોલ્યો આપની પાસે ઝેનનુ અસાધારણ વાન છે તો આજ દિન સુધી મને ઝેનના દર્શન ડેમ ન કરાળા ? 

ગુરુબોલ્યા ભાઈ તું જ્યારે ભાત રાધતો. હતો ત્યારે હુ અગ્નિ નહોતો પેટાવતો ? તું ભોજન પીરસતો ત્યારે હું થાળી નહોતો 


ધરતો ? મેં તારી અપેક્ષા ક્યારે પૂરી નથી કરી ? 
સાધુ તરતપ્રબુદ્ધ થઈ ગયો. 


ગુરુ શિષ્યને ભાત પીરસી રહ્યા હતા. તેમણે શિષ્યને આપવા ભાત હાથમા લીધા. શિષ્તે ભાત લેવા હાથ લબાવ્યો ગુરુએ 
નો હાથ પાછો ખેંચી લીધો, શિષ્યે કશો જ પ્રતિભાત દાખવ્યો નહિ. ગુરુ બોલ્યા, હા, હુ સમજ્યો. 


૨૦૦૮ 1૧૩૬ 


બ્ટ્ણ 


ભારતના પુનરુત્યાનના જ્યોતિર્ધરો 


દુષ્યન્ત પંડયા 


૮ : ૨ : સ્વામી શિવાનન્દ 


ઉતાંકથી ચાલુ) અ 
રામેશ્વરમ જવાની પ્રબળ 
ઇચ્છા પુનઃ જાગ્રત થતાં, ૧૮૯૩ના 
ઓક્ટોબરમાં શિવાનન્દે અલમોડા 
છોડ્યું અને આગ્રા, વૃંદાવન, જયપુર, 
આબુ અને મુંબઈ થઈ એ મદ્રાસ |: 
પહોંચ્યા ત્યાં સુધીમાં એ જ વર્ષના |ડ 
સષ્ટેમ્બરમાં, શિકાગોમાં મળેલી [૪ * - 
વિશ્વધર્મ પરિષદમાંની સ્વામીજીની [. 
જવલંત ફતેહના ખબર, સ્વામીજીના [ણુ « 
ત્યાંના શિષ્યોને મળી ગયા હતા અને, [ 
એ સૌની છાતી એથી ફલાતી હતી. 
મહાપુરૂષ મહારાજને એમણે આ 
વધામણી આપતાં એ પણ ખૂબ 
આનંદિત થઈ ઊઠ્યા હતા. 
આલાસિંગા, કિડી વગેરે ભક્તોને સ્વામીજીએ લખેલા પત્રો 
વાંચીને પણ મહાપુરૃષજી રાજી થયા હતા અને, ફેબ્રુઆરી 
૧૮૯૪માં આવતી ઠાકુરની જન્મ જ્યંતી પ્રસંગે, એમના જ 
એક શિષ્ય અને અંતેવાસી પાસેથી ઠાકુરની કથા સાંભળીને 
સૌ મદ્રાસવાસીઓ પ્રફુલ્લ બની ગયાં હતાં અને, 'તારકદાએ. 
મદ્રાસમાં ઘણું કામ” કર્યાનું પ્રમાણપત્ર એમને સ્વામીજીએ 
હજારો માઈલ દૂરથી આપ્યું હતું. “તારકદાદા અદ્ભુત કાર્ય 
કરી રહ્યા છે - શાબાશ, એની જ તો જરૂર છે' - સ્વામીજીના 
આ શબ્દો વેધક છે. અને ઉત્તરકાશીમાં, લખનૌમાં, 
અયોધ્યામાં એમ બધે આકરું તપસ્વી જીવન જીવતા 
“તારકદાદા' સ્વામીજીના સૂચનથી મઠમાં પાછા ફર્યા. 
૧૮૯૭નો જાન્યુઆરી બેસી ચૂકયો હતો. સ્વામીજીના 
ભારતમાં આગમનની ઘડીઓ ગણાતી હતી. સદીઓની ગાઢ 
નિદ્રામાંથી ભારતને જગાડનાર એના પનોતા પુત્ર, 
વિવેકાનન્દના સ્વાગત માટે સૌ થનગની રહ્યાં હતાં. 
સ્વામીજીના ગુરુભાઈ નિરંજનાનન્દ ઠેઠ કોલંબો દોડી ગયા 
હતા અને આ તારકદા દક્ષિણ ભારતમાંના દેવી મીનાક્ષીના 
સુપ્રસિધ્ધ તીર્થ મદુરાઈમાં સ્તામીજીની વાટ જોતા હતા. ત્યાંથી 
ફરતા ફરતા, સ્વામીજી સાથે જ એ કોલકાતા આવ્યા અને, 
દાદાની તીવ્ર ઇચ્છાને માન આપીને સ્વામીજીએ એમને 


લ્ટ્શ 





 તપસાધના માટે અલમોડા જવા 
ર દીધા પણ, “યાં આશ્રમ સ્થાપો', એ 
ની શરતે-એશરતનું પાલન તારકદાએ 
1 ઠેઠ ૧૯૧૫માં કર્યું હતું. 
ી સ્વામીજીના સૂચનથી 
ઇહ તારકદા શ્રીલંકા ગયા, અમેરિકાથી 
આર આવીને સ્વામીજી કોલંબો ઊતર્યા 
ર હતા અને ત્યાંથી ભારત આવતાં 
ડી એમણે ભૂમિકા ઊભી કરી હતી. 
જ શિવાનન્દજીએ એનો લાભ ઉઠાવ્યો 
દ અને એક ડગલું આગળ વધી 
એમણે ત્યાં કેન્દ્ર પણ ઊભું કર્યું. 
સું હવાથી એ. પાછા ફર્યા ત્યારે, 
શ આલમબજારથી મઠ બેલુડમાં 
'નીલાંબર મુખર્જીના મકાનમાં પહોંચી 
ગયા હતા. એવામાં કોલકાતામાં મરકી કાટી નીકળતાં, 
નિવેદિતા અને બીજા સંન્યાસીઓ સાથે શિવાનન્દજી પણ 
સેવાકાર્યમાં જોડાઈ ગયા. કોલકાતામાંનો એ ઉપદ્રવ શમતાં 
સ્વામી શિવાનન્દ દાર્જીલેંગ ગયા તો ત્યાં, ભયંકર ભૂપ્રપાતે 
સર્જેલી તારાજીએ ત્યાં પણ તારકદાને સેવાકાર્યમાં લગાડ્યા. 
સને ૧૮૯૯ના અંત આસપાસ એ મઠમાં પાછા ક્ય. 
બીજી વારની પક્ષિમ યાત્રા પૂરી. કરી સ્વામીજી 
૧૯૦૦ના ડિસેમ્બરમાં પાછા વળ્યા. સ્વામી વિવેકાનન્દને 
ક્શાક અમંગળનું એંધાણ ઇજિપ્તમાં થ્તા, સાથીઓથી છૂટ 
પડી એ એકલા મઠમાં દોડી આવ્યા હતા. આવતાંવેત એમણે 
જાણ્યું કે, માયાવતીમાં અઠ્દેત આશ્રમની સ્થાપના કરનાર, 
પોતાના પરમ મિત્ર સેવિયરનું અવસાન ઘયું હતું. આકગે 
શિયાળો અને પોતાની નાદુરસ્ત તબિયત છતાં સ્વામીજી 
શ્રીમતી સેતિયરને દિલસોજ આપવા માયાવતી ગયા ત્યારે, 
સ્વામી શિવાનન્દ પણ તેમના એક સાથીદાર હતા. ટંડીની 
ત્રક્તુમાં, હિમાચ્છાદિત માર્ગે ને દમિયલ તબિયતે કરેલા એ 
પ્રવાસની અસર સ્વામીજી ૫ર ઘણી વિયરીત થઈ ગઈ હતી. 
માયાવતીમાં પંદર વીસ દિવસ રોકાઈ, સ્વામીજીને કહ્યે 
પીલીભીત રોકાઈ, મેરઠ થઈ શિવાનન્દજી કનખલ ગયા અને 
ત્યાં કલ્યાણાનન્દને મદદરૂપ થયા. ૧૯૦૨ના જાન્યુઆરીમાં 


હવાફેર માટે સ્વામીજી વારાણસી આલાના ખબર મળતાં 
તારકદા ત્યાં દોડી ગયા. હવાફેરથી અને કાળજીભરી 
સારવારથી સ્વામીજીની તબિયત સુધરતાં, સ્વામીજી સાથે 
સ્તામી શિવાનન્દ પણ બેલુડ આવ્યા. પણ ભિંગાના 
મહારાજાના વેદાંતપ્રચાર માટેના દાને અને, એ અંગે વારાણસી 
જવાની શારદાનન્દની અનિચ્છાએ, સ્વામીજીના દબાણથી એ 
ગયા અને ૧૯૦૨ની ૪થી જૂલાઈએ ત્યાં અટેતાશ્રમની 
સ્થાપના કરી. અનેતે જ દિવસે સંધ્યા સમયે બેલુડમાં સ્વામી 
વિવેકાનન્દે મહાસમાધિ લીધી. 

નાણાના અભાતને લઈને અદેતાશ્રમના પ્રારંભના 
દિવસો કઠણાઈના હતા. ખાવાના અનાજની તંગી, ઠંડીની 
ત્રકતુમાં વસ્ત્રોની તંગી, સર્વપ્રકારની તંગી હતી. તે છતાપ્રસન્ન 
ચિત્તે શિવાનન્દ્ઠ કાર્ય કરતા હતા. મકાનનું ભાર્ડું ચડી જતાં, 
મકાન-ધણી તકાદા કરતો. જેમ તેમ કરી ભેગા કરેલા સો 
રેપિયા, આશ્રમમાં આવેલો અજાણ્યો જુવાન લઈને પોબારા 
ગણી ગયો હતો. ના, એક પૈસો એ જૂના પુરાણા ડબ્બામાં રહી 
ગયો હતો. એ એક પૈસામાં જે મળ્યું તેનો ભોગ ઠાકુરને 
ધરાવવામાં આવ્યો. સ્વામી શિવાનન્દને મુખેથી એ યુવાન માટે 
એકપણ કોધતેણ ન સર્યું. “એ ગરીબ હતો એટલે રૂપિયા બધા 
લઈ ગયો પણ એનામાં ચપટીક ધર્મબ્‌ધ્ધિ હતી એટલે એક 
પૈસો.રાખતો ગયો. ને એમાંથી ઠાકુરને ભોગ.ધરાવી શડાયો.” 
ભાડું ન મળતાં ઘરધણી ધુંતાફુંવા થયો. સ્વામીને એ મહાજન 
પારો લઈ ગવો. ત્યાં મહાપુરૂષ મહારાજને દિવસ આખો 
બેસાડી રાખવાર્મા આબા. હપ્તેથી ચડત રકમ ચૂકવી 
આપવાનું વચન આપતાં એ મુક્ત થયા. આ કસોટી એપાર 
કરી ગયા અને એમની રાહબરી નીચે અઠ્દૈતાશ્રમમાં ગરીબ 
વેદ્યાર્થીઓ માટેનું નિઃશુલ્ક વિદ્યાલય, ગરીબ કુટુંબોને આર્થિક 
સહાય, હિંદી પુસ્તકોનું પ્રકાશન ઇત્યાદિ અનેક પ્રવૃત્તિઓ 

અરંભાઈ અને સફળતાથી ચાલવા લાગી. 
જીવનનો અર્ધી સદી વીતાવ્યા પછીયે તેમની સેતાર્વીત્ત 
દેષ્ટાંતરૂપ હતી. ૧૯૦૪ના શિયાળાની વહેલી સવારે આવી 
પડેલા કૌઈ બ્રહાચારીને મહાપુરપે જાતે ચા બનાતી આપી હતી. 
અને, બીજા બીમાર બ્રહ્મચારીનું ધોતિયું ગંદું થઈ જતાં, 
મહાપુરુષે જાતે જ એ ધોઈ આપ્યું હતું !એ કઠોર વેદાંતી હતા 

તેમ માતા જેવા વત્સલ પણ હતા. 

એમની તબિયત પર સતત પરિશ્રમતી અસર થતાં 
૧૯૦૬માં એ બ્રહ્માનન્દજી સાથે પુરી ગયા અને ત્યાંથી, 
૧૯૦૭માં બેલુડ આવ્યા. એમની સાધુ જીવનશૈલીએ ત્યાં 
-» આકર્ખ્યા, ગોઠણ સુધીનું વસ્ત્ર, ઉઘાડું બદન, ખુલ્લા 


મ“ 1 ર6૦૮: ૧૩૮ 


પગ : બધા નવા આગંતુકો આદરપૂર્વક જોતા રહ્યા, 
વિવેકાનન્દના કોઈ મુસલમાન ભક્તના એઠાં વાસણો એ 
નિઃસંકોચ સાફ કરતા, મઠમાં આવનાર કોઈ ખ્રિસ્તી 
સજ્જનનો એ સ્નેહપૂર્વક સત્કાર કરતા અને આમ ઠાકુરના 
લોધનેઆચરણમાં મૂકતા. 

રામકૃષ્ણ સંઘની સ્થાપના બાબત કેટલાય લોકોમાં 
ગૈરસમજગ્રવર્તે છે. વાઈસરોય લોર્ડ મિંટોનાં પત્ની લેડી મિંટો 
૧૯૧૦માં મઠની મુલાકાતે આવાં અનેવાતતાતમાં એલોલા 
કે, “આ સંઘની સ્થાપના વિવેકાનન્દે કરી છે' ત્યારે, તરત જ, 
પહાપુરુષે તિતેડપૂર્વક કહ્યું : “ના જી,પોતાની એંતિમમાંદગીને 
સમવે ઠાકુરે જ એની રચના ડરી છે.” 

ગુરુભાઈઓ તુરીયાનન્દ-પ્રેમાનન્દ અને બીજા બેએક 
સાથીઓના સાથમાં, સ્વામી શિવાનન્દ ૧૯૧૦માં કાશ્મીર 
ગયા. ત્યાંથી એ વારાણસી આવ્યા અને ત્યાં, મહાપુરૂષ 
મહારાજને સખત મરડો થયો, દવાથી અને સ્થાનફેરથી - 
એમાંથી સાજા થઈ એ બેલુડ મઠમાં પાછા ફર્યા તો ત્યાં, બે 
મહિના પછી મરડાએ ફરી ઉથલો માર્યો, એ મઠથી 
“ઉંદૂબોધન' કાર્યાલયમાં રહેવા આવી ગયા હતા - રોગ વશમાં 
તો આવ્યો પણ, એમણે પોતાના આહાર ઉપર અંકુશ લાવી 
દીધો. માત્ર ઝોલ-શાકના રસ, સૂપ - અને ભાત જ ત્યારથી તે 
એ. જીવ્યા ર્ત્યા સુધી, એપનો આહાર રહ્યો, એ સ્તાદહીન 
જોલ” “મહાપુરુષના ઝોલ'ને નામે ઓળખાતો. 

સ્તામી કલ્યાણાનન્દના પ્રેમાગ્રહથી ૧૯૧૨ની 
દુર્ગાપૂજા પહેર્લા એ સાથી તુરીયાનન્દ સાથે ક્નખલ ગય એને 
ત્યાં, માની પ્રતિમાનું સ્થાપન કરીને દુર્ગાપૂજા કરવામાં આવી. 
ત્યાંથી ઠાકુરના એક ભક્ત પાસે અલમોડા થઈ, ૧૯૧૪માં, 
સ્વામી બ્રહ્માનન્દના આગ્રહથી એ કાશી આવ્યા. ત્યાથી બે 
ત્રણ સ્થળોએ ફરી, ૧૯૧૫ન! એપ્રિલમાં એ ફરી અલમોડા 
ગયા. પોતાની સાથે બીમાર ગુરભાઈ તુરીયાનન્દને પણ એ લઈ 
ગયા હતા અને ત્યો, રોગો ગુરુમારઈની સેવાશુમ્રૂપા પ્રેમથી કરો 
હતી અલમોડામાં આશ્રમ સ્થાપવાના સ્વામીજીને આપેલા 
પોતાના વ્ચનનું પાલન તેમણે આ વેળા કર્યુ હતું. પર્ત્‌ બંગાળમાં 
તથા બાંકુડા જિલ્લામાં ભયાનક દુકાળના ખબર મળતાં મિશન 
તરફથી આરંભાયેલા રાહત કાર્ય માટે ફાળો ઉઘરાવી એમણે 
પૈસામોકલાન્મા હતા. 

લૈલુડ મઠનો વહીવટ સંભાળતા સ્વામી પ્રેમાનન્દની 
તબિયત ૧૯૧૫થી લયડી હતી એટલે, રાજા મહારાજે સ્વામી 
શિવાનન્દને બેલુડ બોલાવી લીધા હતા અને, ૧૯૧૬થી મઠનો 
કાર્યની જવાબદારીમાં એ જોડાયા હતા. ૧૯૧૮ના જૂલાઈમાં 


બ્ટ્થ 


સ્વામી પ્રેમાનન્દનો. દેહાન્ત થતાં, મઠનો ભાર મહાપુરુષ 
મહારાજેઉપાડવો પડ્યો. અને શિવાનન્દને મતે મઠનો વહીવટ 
એટલે, માત્ર સાધુ બ્રહ્ચચારીઓની જ સંભાળ નહીં પણ, 
મઠનાં ઢોરઢાખરની, ચાકરમાળીની, બગીચાની, 
ઔષધાલયની, સર્વની કાળજીભરી સંભાળ. એ વરસના 
ભાદરવામાં મેલેરિયાનો ઉપદ્રવ ફટી નીકળ્યો અને બેલુડ મઠ 
પણ, જાણે કે, આખો હોસ્પિટલમાં ફેરવાઈ ગયો. રોગીઓ 
માટે પથ્ય ખોરાક બનાવરાવવાથી માંડીને, એમની દવાની 
વ્યવસ્થા કરવી, રોગમાં વધારે ઘેરાયેલાઓની ચાકરીની 
તજવીજ કરવી, આ બધું એ જાતે જ કરતા અને એ કેમ કરવું 
તે બીજાઓને શિખવાડતા. 

નિયમ પાલનમાં ચુસ્ત મહાપુરુષે એક દિવસે બપોરે, 
સૌ મઠવાસીઓના જમી લીધા પછી ત્યાં એક બ્રાહ્મણે આવીને 
ખાવાનું માગ્યું તેને ના પાડી વિદાય કરી દીધો. પણ પછી 
મસ્જે જતા એને પાઠો જોર૦ કોઈ જારે હોડ#ન્જે 
પણ પેલા બ્રાહ્મણનો ક્યાંય પત્તો ના લાગ્યો. ત્રણ દહાડા પછી 
મઠની ગૌશાળામાં નાની આગ લાગી અને થોડું નુકસાન થયુંતે 
પેલા બ્રાહ્મણને શાપે, એમ મહાપુરૃષજીએ કહ્યું હતું. પછીથી 
એમણે જાકારો દેવાનું બંધ કરી દીધું. 

સ્વામી વિવેકાનન્દની જન્મ જ્યંતીને દિવસે, ૧૯૨૧માં 
મહાત્મા ગાંધી, કસ્તૂરબા, મોતીલાલ નહેરુ, મહમ્મદ અલી 
વગેરે નેતાઓએ, બેલુડ મઠની મુલાકાત લીધી હતી. ગાંધીજી 
મંદિરમાં જઈ ભાતપૂર્વક પગે લાગ્યા હતા. શિવાનન્દે તેમને 
સ્વામીજીના ઓરડાનું દર્શન પણ કરાવ્યું હતું. સ્વામી 
શિવાનન્દને ગાંધીજી પ્રત્યે ઊંડો આદર હતો. મઠ પાસે 
લોકોનો સમુદાય જોઈ ગાંધીજી બોલ્યા કે: 

“ક્ષણ માટે પણ ન માનશો કે અહીં હું અસહકારની 
અને રૅંટ્યાની વાત કરવા આવ્યો છું. સ્વામી વિવેકાનન્દના 
જન્મદિને એમની પાવનકારી સ્મૃતિને વંદન કરવા હું આવ્યો 
છું. સ્વામીજીના લખાણોનો. મેં સારો અભ્યાસ કર્યો છે. 
પરિણામે, મારી દેશભક્તિ વૃધ્ધિ પામી છે. દેશના યુવાનોને 
મારી અપીલ છે કે જે મઠમાં સ્વામીજી વસતા હતા, હરતા- 
ફરતા હતા અને અવસાન પામ્યા હતા ત્યાંથી, એમના થોડાક 
પણ મહાન તિચારોને ગ્રહણ કર્યા તિના જાય નહીં.” 

ત્યારસુધી મંત્રદીક્ષા આપવાથી દૂર રહેનાર 
શિવાનન્દને એક રાતે સ્વપ્નમાં દર્શન આપી પૂજ્ય શ્રી માએ 
એમને કહ્યું, “દીકરા, તું દીક્ષા નહીં આપે તો કોણ આપશે ?' 
યૂ. મહારાજે પણ એ. વાતને ટેકો આપ્યો અને મહાપુરુષજી 
દીક્ષા આપતા થયા. 


લ્ટ્શ 





ઢાકામાં એક મજાનો પ્રસંગ બન્યો. એક ભક્તે જઈ 
મહાપુરુષ મહારાજને વિનંતી ડરી, “હું ગરીબ માણસ છું. આપ 
મારા ઘરનેપાવન કરવા પધારશો. ?' “અમે ગરીબને ઘેર જતા 
નથી,' સ્વામી બોલ્યા. પેલો ભક્ત બિચારો નિરાશ થઈને ગયો. 
વળતે દિવસે, પોતાના સેવક સાથે બે માઈલ ચાલીને 
શિવાનન્દજી એને ઘેર ગયા. રાજીના રેડ થઈ એ બોલ્યો, ભારાં 
ભાગ્ય કેવાં ઊઘડી ગયાં ? માર ગરીબના ઘરને આપે પાવન 
કર્યું મલકીને સ્વામી બોલ્યા, “અમે ગરીબને ઘેર જતા નથી. 
ઇશ્વર જ્યાં વસે છે તેવા ભક્તને ઘેર અમે જઈએ છીએને એ 
ઘર સૌથી સમૃધ્ધિવાનનું હોય છે.” 

સને ૧૯૨૨ના માર્ચના અંતમાં સ્વામી બ્રહ્માનન્દને 
કૌલેરા થયો અને ૧૦મી એપ્રિલે એ અવસાન પામતાં મઠના 
આરંભથી જટ્રસ્ટી હતા અને, ૧૯૧૦થી ઉપાધ્યક્ષ હતા એવા 
સ્વામી શિવાનન્દ અધ્યક્ષ ચુંટાયા. રામકૃષ્ણ મિશનના અને 
ગન અધ્ય તરીકે, અનેક કેન્દ્રોની યુ %કત એનો વીજે 
હતી. મુંબઈના ખારના કેન્દ્રના જેવાં કેટલાંક નવાં કેન્દ્રો પણ 
ઊભાં કરવામાં આવ્યાં હતાં અને કેટલાંકનો વિસ્તાર કરવામાં 
આવ્યો હતો. ગુજરાતનું પ્રથમ કેન્દ્ર રાજકોટનો રામકૃષ્ણ 
આશ્રમ એમના અમલ દરમ્યાન અસ્તિત્વમાં આવ્યો હતો. 

આ સથબળાં કેન્દ્રોમાં વસતા અને વૃધ્ધિ પામતા સર્વ 
સાધુ સમુદાય માટે મહાયુરુષ મહારાજની જીવનશૈલી જ 
દેષ્ટાંતરૂપ હતી. એ બ્રાહ્મમુહૂર્તે ઊઠી જતા અને, મંદિરમાં 
ધ્યાન લગાવતા. એમની જાત ચાલી ત્યાં સુધી, ઠાકુર સેવાનું 
પણ એ ધ્યાન રખતા. બધા મઠવાસીઓને આરતીને સમવે 
મંદિરમાં જવાની ટેવ એમણે પાડી હતી. કોઈ નકામી વાતમાં 
સમય વેડફતા નહીં. ભગવત્ચર્ચા અથવા જાતે પત્રો લખી 
સાધકોને માર્ગદર્શન આપવું, મઠની દરેક બાબત પર દેખરેખ 
રાખવી, મુલાકાતીઓની જિશ્ઞાસા સંતોષવી ઇત્યાદિ 
પ્રવૃત્તિઓમાં એમનો સમય વીતતો. ભક્તો કશી ભેટ ધરે તો, 
તેનો ઉપયોગ ઠાકુરની કે સંતોની સેવામાં જએ કરતા. 

સ્વામી વિવેકાનન્દની સમાધિ પર બેલુડ મઠમાં, 
૧૯૨૪ના જાન્યુઆરીની ર૮મીએ તેમણે ઓમકાર મંદિરની 
સ્થાયના કરી અને દસ દહાડા પછી, સ્વામી બ્રહ્માનન્દના 
સમાધિ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરી બેઉ ગુરભાઈઓનું તર્પણ કર્યું. 

ગમકૃષ્ણ સંઘની સ્થાપના પછી પૂરાં ઓગણત્રીસ વર્ષે, 
૧૯૨૬ના એપ્રિલના આરંભમાં મઠ-મિશનનું પહેલું સંમેલન 
મળ્યું. ભારતમાંનાં વિવિધ કેન્દ્રોમાંથી તેમજ, વિદેશોનાં 
કેન્ટ્રોમાંથી અનેક સંતો અને ભક્તો ભાગ લેવા માટે આવ્યા 
હતા. શ્રી રમકૃષ્ણના ચાર નિજી શિષ્યો." ” * 


જિ 


ઓક્ટો” 


અલકારરૂપ હતા. મઠ મિશનના માનદ મત્રી સ્વામી 
શારદાનન્દ વાવસ્થાપક સમિતિના પ્રમુખ હતા અને સ્વામી 
ણિવાનન્દ સમેલતમા અધ્યક્ષપદે હતા, એમણે આપેલુ પ્રવચન 
પ્રેરણાદાયી, ઉત્સાહવર્ધક, શ્રી રામકૃષ્ણ અને સ્વામી 
વતિવેકાનન્દના તપ-ત્યાગની યાદ અપાવતું અને ઠાકુરની 
અધ્ાાત્મ જ્યોત પર સૌનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરનારુ હતું એ. 
સમેઉન પૂરુ અઠવાડિયું થાલ્યુ હતું. મઠના સતોએ તથા બીજા 
કેટલાક વિદ્વાનોએ પ્રવચનો આપ્યા હતા અને નિબધ વાચન 
કર્યું હતું. * અર્હી આવનાર સૌ કોઈનો હેતુ એક જ છે 
અપુર્ણતાઓથી મુક્ત થવાનો. અહીં આવનાર કોઈ પૂર્ણ નથી. 
ઠાકુરની કૃપાથી એ નાની નાની અપૂર્ણતા!ઓ ચાલી જરો, 
એમને ચરણે સમર્પિત થનારની ઠાકૂર પૂરી સભાળ લેશે.” 
મહાપુરુષના બોલ આવાગ્રેરક અને શાતાદાયક હતા. 

૧૯૨૬ના મેના આરભમા, ભુવનેશ્વર, પુરી વગેરે 
સ્થાનોએ થઈને શિવાનન્દ મદ્રાસ પહોંચ્યા. કેટલાયને એમણે 
દીક્ષા આપી અને ઠાકુર, શ્રી મા અને સ્વામીજી વિશે અગત 
સ્મરણોથી પૂર્ણ વાતો કરી. ત્યાથી ૪થી જૂને ઉટાકામડ ગવા. 
ત્યા એક દિવસે,પોતાના શરીરમાં જ્યોતિ પ્રગટતો, વિશાળ 
અને વિશાળતર થતો જતો અને સમસ્તને.આવરી લેતો એમને 
દેખાયો એકવાર એક ગોરી ખ્રિસ્તી સાધ્વીને એમણે ગુડ 
મોર્નિંગ” કહ્યુ તો, પેલીના નાકનુ ટીચડું ઊંચુ ચડી ગયુ. સાથે 
ચાલતા સેવકે આ અપમાન તરફ ધ્યાન દોર્યું તો મહાપુરુષજી 
બોલ્યા, 'કંઈ વાધો નહીં. જગ આખાની સ્ત્રીઓમાં જગદંબા 
તસે છે' 

ઈગ્વન્ડમા ભણેલા અનેમુબઈ વસતા એક મુસલમાન 
ડોક્ટરના પત્ની બાળપણથી કૃષ્ણ ભક્ત હતા એ મહિલા 
સ્વામી શિવાનન્દને મળવા આવ્યા હતા અને પોતાને થતા 
કુપ્ણદર્શનની વાત ભક્તિપૂર્વક કરતાં હતા. એને ઠાકુર માટે 
પ્ખૂબ આદરભાત હતો અને, પોતાની સાધનામાં ઠાકુરે 
ખૂબ સહાય કર્યાનું એમણે કહ્યુ હતુ. સ્હામીની ચરણરજ લઈને 
છૂય પડતી વખતે એમની આખોમા આસુ હોં. 

સપ્ટેમ્બરની ૨૪, ૧૯૨૬ના રોજ મહાપુરૂષ મહારાજે 
ઉટીના આશ્રમના નવા મકાનનુ ઉદ્ઘાટન કર્યું હતુ. 

ત્યાથી બેંગ્લોર થઈ સ્વામી મુબઈ આવ્યા હતા અને 
ડિસેમ્બરની બાવીસમીએ, ખારના મદિરમા ઠાકુરની છબીની 
પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. ત્યાથી કોલકાતા પાછા વળતા એ નાગપુર 
ઊતર્યા હતા અને, ત્યના ભક્તોને આશ્રમના તવા મકાનનું 
બાધકામ જલદી પૂરું કરવા પ્રેરણા આપી હતી. એ. બેલુડ 

૧૯૨૭ના ફેબ્રુઆરીની બાવીસમીએપાછા આળા. છ 


જ્‌ 


“જ “૨૦૦૮ ૧૩૪૦ 


મહિના પછી, મઠ મિશનની સ્થાપનાથી તેના મત્રીપદની ધૂગ 
સભાળતા, ઈમારતના પાયારૂપ, શ્રી રામકૃષ્ણના નિજી શિષ્ય 
સ્તામી શારદાનન્દ ટૂકી માંદગી ભોગવી ગુરૂચરણે પહોંસી 
ગયા. 

સ્તામી શિવાનન્દને ઊડો આઘાત લાગ્યો અને એમની 
નાદુરસ્ત તબિયતને ધક્કો લાગ્યો. બિહારમાં એક સ્થળે 
હવાફેર કરી, તબિયત સુધરતા, નવેમ્બરના અતર્માં એ કાશી 
ગયા.એમહાનગરીની એમની એ. અંતિમ મુલાકાત હતી. ત્યા 
એમને દર્શન આપી ઠાકુરે કહ્ય હતુ કે, “તારે થોડું વધારે 
જીવવાનું અને વધારે કામ કરવાનું છે ' 'એ શુ સ્વખ હતું ? 
કોઈ જિજ્ઞાસુ સાધુએ સવાલ કર્યો. “ના રે ના, હુ પૂરો જાગ્રત 
હંતો,' મહાપુરૃષે કહ્યુ. 

વારાણસીના સૈવાશ્રમની મુલાકાતે ૧૯ર૮ના 
જાન્યુઆરીમાં જવાહરલાલ નહેરુ જઈ ચડ્યા હતા, 
શિવાનન્દને મળતા એમને આનંદ થયો હતો. ને થોડા જ 
દહાડા પછી શ્રીમતી કમલા નહેરુ ત્યા ગર્યા હ્તા અને સ્શમીને 
પગે લગી તેમના આશીર્વાદ એમણે માગ્યા હતા. 

મહાન ફ્રેન્ચ તિદ્રાન રેમા રોલાએ શ્રી રામકૃષ્ણ અતે 
સ્વામીજીના જીતનચરિત્રો લખવા માડયા ત્યારે શિવાનન્કૈ 
તેમને ખૂબ આધારભૂત માહિતી પૂરી પાડી હતી. 

બેલુડ મઠમાં શ્રી રામકૃષ્ણનું ભજ મદિર બંધાવવાની 
વિવૈકાનન્દની ઇચ્છા હતી પણ પૈસાને અભાવે એબર આવતી 
ને હતી. આખરે ૧૯૨૯ની ઠાકુરની જન્મજર્યતીને મગળ દિને, 
ઠાકુરના જ એક શિષ્ય એવા સ્વામી શિવાનન્દે એનું 
શિલારોપણ કર્યું. આનદની વાત એ હતી કે એ મગળ અવરરે 
એમના ગુરભાઇઓ અખંડાનન્દ, અભેદાનન્દ અને 
વિજ્ઞાનાનન્દ ઉપસ્થિત હતા, તેમજ “રી રામકૃષ્ણ કથામૃત'ના 
લેખક શ્રી મ. ભહેન્દ્રનાથ ગુપ્ત) પણ ઉપસ્થિત હતા. 

હવે સ્વામી. અવસ્થાવાન થયા હતા. પ્રવાસો પર 
પૂર્ણવેરામ લાગી ગયુ હતું. પણ સાધના ચાલુ જ હતી. એક 
દિવસે સવારે એપોતાના પલગ પર બેઠા હતા. સાહ અંતર્મુખ, 
પાસે.ઊભેલા સેવકને એઘણે અચાનક કહ્યુ, “જરા બહાર જો 
તો, કોઇને દીક્ષા લેવી છે ? આજુબાજુનજર કરતા અને નીચે 
ઉતરતા એની નજરે એક યુતાન સ્ત્રી પડી. એને મત્રદીક્ષા લેવી 
હતી.પણ તપાસ કરતા જણાયુ કે ડોઈ ગામડેથી આવેલી એ. 
યુવતી ભલે જન્મી હતી બ્રાહ્મણને ઘેર પણ એ આડે માર્ગેચડી 
ગઈ હતી. આસુભરી આંખે એ બોલી, “એમના દર્શન પણ 
એકવાર હુનહીંકરી શર્ડુંશુ ” મહાપુરૂષ પાસે જઈ સેવક એ 
સ્ત્રીનું દાસ્તાન માડે તે પહેલા મહાપુરુષ બોલ્યા, “એ પાપી 


બ્ટ્શ 


હોય તો શું થયું ? એને કહે કે ગંગા સ્નાન કરી એ મંદિરમાં 
જાય. ઠાકુર પતિતોદ્વારક છે...' અને નાહીને આવેલી પેલી 
સ્ત્રીને મંદિરમાં મહાપુરૃષજીએ કહ્યું, “દીકરી, તું શાનાથી ડરે 
છે ? તેંઠાકુરનું શરણ લીધું છે તો તારો ઉદ્ધાર ચોક્કસ છે. તું 
આમ બોલ: “હે ઠાકુર, મેંજેપાપ આચર્યા છે તે હું અહીં ધરી 
દઉં છું. હવેથી હું પાપ નહીં કરું.” '' દીક્ષા લીધા પછી એ 
સ્ત્રીમાં પૂરું પરિવર્તન આવી ગયું. 

વિવેકાનન્દર્નાં એક અમેરિકન શિષ્યા જોઝેફાઈન 
મેક્લેઓડ મઠના અત્તિથિભવનર્માં રહેતાં હતાં. એક રાતે એક 
ચોર આવી એમનું લોકેટ ઉઠાવી ગયો. એ લોકેટમાં સ્વામી 
વિવેકાનન્દના કેશ જોએ રાખ્યા હતા. જો જાગી ગયાં અને 
એણે રાડ પાડતાં એ ચોર ઝલાઈ ગયો. એને સારો મેથીપાક 
આપી, દોરડે બાંધી, પુણ્યાનન્દ એને મઠની પરસાળ પાસે લઈ 
ગયા. વહેલી સવારે જરા ટહેલતા સ્વામી શિવાનન્દે એને કહ્યું, 
“આ તે કંઈ ચોરી કરવાનું ઠેકાણું છે ? બધા યુવાનો તને 
વારાફરતી મારવા માંડશે તો તારા રામ રમી જશે.' ટહેલવાનું 
પૂરું કર્યાપછી પોતાને ઓરડે જઈ મહાપુરુષ શિરામણ કરતા 
હતા ત્યાં જોએ પ્રવેશ કર્યો. એ બોલ્યાં, “મહારાજ, એક ચોર 
મારા ઓરડામાં આવ્યો હતો તે આપે સાંભળ્યું હશે. એ ભક્ત 
છે એમ મને લાગે છે. નહીં તો, ઓરડામાંની બીજી ચીજો 
છોડી એ મારું લોકેટ શા માટે ઉઠાવે ? એમાં સ્વામીજીના કેશ 
છે તે આપ જાણો છો. એનામાં સ્વામીજી પ્રત્યે ભક્તિ હશે.” 
જોના આ શબ્દોને શિવાનન્દે સાચા માની લીધા ! ચોરને 
બંધનમુક્ત કરી તેને ગંગાસ્નાન કરાવવા તેમણે પુણ્યાનન્દને 
કહ્યું, પછી મઠમાંથી કોઈ ચોખ્ખું વસ્ત્ર તેને પહેરાવી તેને 
પોતાની પાસે લાવવા કહ્યું. પછી ચોર શિવાનન્દને ભાતપૂર્વક 
પગે લાગ્યો. 

શિવાનન્દ દૃઢપણે માનતા કે “કુર અહીંહાજરાહજુર 
છે ! યુવાન સંન્યાસી જ્ઞાનાનન્દ મઠનું ચોગાન વાળતા હતા. 
અચાનકપોતાનાઓરડામાંથી મહાપુરૃષને એણે સાંભળ્યા, 
“ભાઈ, કામમાં જરા પણ વેઠ નહીં કર. ત્યાં ધૂળ અને 
દીવાસળીઓપડેલી દેખાય છે. ઠાકુરઅહીં રોજફરે છે એનથી 
જાણતો ?એમનાપગગંદાન થાય માટેબરાબરસફાઈ કર.' 

સ્વામી શિવાનન્દની. જીવનસરિતા હવે ઠાકુરના 
મહાસમુદ્ર ભણી જઈ રહી હતી. અવસ્થાને લઈનેપ્રવાસો ૫ર 
પૂર્ણતિરામ લાગી ગયું હતું. એમના કાર્યકાળમાં મઠ-મિશનની 
પ્રવૃત્તિ દેશમાં તેમજ વિદેશોમાં સારી વિકસી હતી. લગભગ 
ડઝન જેટલા સંન્યાસીઓ આ દેશોમાં વેદાન્તનો સંદેશ 
ફેલાવતા થયા હતા અને એમાંના કેટલાકે તો અદ્દભૂત કાર્ય 


લ્ટ્શ 





કર્યું હતું. પણ, શિવાનન્દને ભાગ્યે 'કથામૃત'ના લેખક મ. અને 
ગુરુભાઇ સુબોધાનન્દનાં મૃત્યુ જોવાનું આવ્યું. આવાં કારણોએ 
એમની તબિયતને ઢીલી કરી નાખી. રક્તદાબને તથા દમને 
કારણે તેમ જ વયને કારણે એપથારીવશ બની ગયા હતા. એક 
સાંજે પોતાના સેવકને ચમકાવતાં એ બોલ્યા, “ચાલ, મારે 
કપાળે વિભૂતિ લગાડ. જો, ઠાકુર આવ્યા છે.' ૨૩મી એપ્રિલ, 
૧૯૩૩ના રોજ, એમની ઈચ્છાનુસાર, એમને ખુરશીમાં 
બેસાડી મંદિરોમાં લઈ જવામાં આવ્યા. ત્યાં સર્વત્ર એમણે 
નમસ્કાર કર્યા અને ધ્યાન ધર્યું. પછી, એમની ઈચ્છા મુજબ 
એમની ખુરશીને ગૌશાળા, પુષ્પોદ્યાન, ભંડાર, કાર્યાલય તથા 
બીજા વિભાગો પાસે લઈ જવાઈ. એ સર્વનું એ એમનું અંતિમ 
દર્શન. રપમી એપ્રિલે એમણે ત્રણ ભક્તોને દીક્ષા આપી. 
અગિયારવાગ્યે ભોજન લેવા બેઠા. જમી લીધા પછી છાશ 
પીતાં એમનો હાથ ધ્રૂજવા લાગ્યો અને છાશના વાટકાને નીચે 
મૂકી દેવો પડ્યો. એમનું જમણું અંગ પક્ષઘાતથી ઝલાઈ ગયું 
હતું. વાચા હણાઈ ગઈ હતી અને એમને બિસ્તરવશ થવું 
પડ્યું હતું. ગુરુભાઈઓ અખંડાનન્દ, વિજ્ઞાનાનન્દ અને 
અભેદાનન્દ ઉપરાંત, પાસેથી અને દૂરથી અસંખ્ય લોકો 
એમને જોવા દોડી આવ્યા. મહાપુરુષજીની વાચા ગઈ હતી પણ 
એમની માનસિક શક્તિ એવી જ હતી. સૌ પર એ આશીર્વાદ 
વરસાવતા. 

પક્ષાઘાતના હુમલા પછી નવ મહિને, ૧૯૩૪ના 
ફેબ્રુઆરીના આરંભમાં એમને ન્યુમોનિયા થયો. ડોક્ટરોના 
ઈલાજો છતાં, તબિયત વધારે બગડતી ચાલી. ૧૫મી 
ફેબ્રુઆરીએ ઠાકુરની જન્મ જ્યંતી નિર્વિઘ્ને ઉજવાઈ. ૨૦મી 
ફેબ્રુઆરીએ તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધો. સંન્યાસીઓએ 
શંકરાચાર્યના 'નેર્વાણ ષટક', 'શિવમહિમ્નસ્તોત્ર', ઉપનિષદો 
અને ગીતાના પાઠ કર્યા. એમના દેહને ગંગાજળથી નવરાવી, 
ચંદન અને પુષ્પોથી સુશોભિત કરી, ગંગાકાંઠે જ અગ્નિને 
સમર્પિત કરવામાં આવો. 

“હું તો મારા ઠાકુરનો કૂતરો છું,' એમ એ અનેકવાર 
કહેતા. મૃત્યુ પછી ઠાકુરને ચરણે જ એ ગયા હશે. 

સ્વામી શિવાનન્દેપુસ્તકો લખ્યાં ન હતાં. એમના પ્રેરક 
વાર્તાલાપોની નોંધો “ઈશ્વરના શોધકો' શીર્ષક હેઠળ પ્રકાશિત 
કરવામાં આવેલ છે અને અનેક સંન્યાસીઓનાં તથા ભક્તોનાં 
ચંસ્મરણોના ત્રણ ભાગ 'શિવાનન્દ સ્મૃતિ સંગ્રહ' નામે પ્રકટ 
થયેલા છે. 


(લેખમાળા ડમશ:) 
ર 


ઓક્યોબર ૨૦૦૮ : ૧૪૧-- 


શાસ્ત્રીય સંગીત ? મારી નજરે 





નિર્મિશ ઠાકર 


૮ ર૨ વિવિધગાનશૈલીઓ અને તમે 


ઉતાંકથી ચાલુ) 
મારી વિશુખલ શૈલીને ડારણે સ્થાયી અને અતરા સુધી 
આવ્યા પછી કલાત્મક રીતે લિંક તૂટેલી, તે. ફરી. જોડું ? 
સ્થાયીમાં મુખડાની વાત પણ આપણે થઈ ગઈ, પણ હવે મને 
ફરી એકવાર મીરાબાઈનુ પેલુ ભજન યાદ આવી ગર્યું એ 
ભજનના આધાર પર છુ કહી શકું કે શ્રીકૃષ્ણ વાસળીમા 
મુખડો સારાં વગાડતા હશે, પણ ગોપીઓ સાથે લીલાઓ 
કરવામાં વધુ સમય જવાને કારણે રિયાઝ ઓછો પડતો હશે 
અને અંતરામા નબળી તાનો તગાડયા પછી કદાચ સમ ઉપર 
નહીંઆવી શક્તા હોય !મારો તર્ક એમ કહે છે કે એ કારણે 
જમીરાબાઈએ લખ્યુ હશે 'મુખડાની માયા લાગી રે મોહન 
પ્યારા 9 અર્થાત્‌, હેમોહનપ્યારા ! મને તમારા ભરુખડા'ની જ 
માયા છે,પણ એ માયા છૂટી જાવ, એ પહેલા તમે ગોપીઓને 
બદલે અંતરા'મા ધ્ધાન આપશો, તો ઠીક રહેશે ! 
હું ધારુ છું કે ખયાલ અગે આટલુ કાફી છે, છ્તાં 
પછીથી એ અંગે કશુક કહેવાનું પ્રાપ્ત થશે, તો ચાલી રહેલી 
કામની વાતોને અટકાવીને, રસભગ નોંતરીનેપણ હું એઅંગે. 
જણાવીશ, ભલે એથી અબવર્થા ઊભી થાય ! 
ઘપાર ધ્રુપદ અગે લખ્યુ, ત્યારે જ આ શૈલીનુ ભેગુ 
પતાગુહોતતો સસ્તાર્માપત્યુડોત,પણ સમૂહયશોપવીત જેવુન 
લાગેએટલે અલગથી લખુછુ આમ તો '્રુપદ ધમાર' એમ 
ભૈગુપણ બોલાતું હોય છે, ચા પાણી'ની જેમ !રૈલીમાકશો 
ફરકનહીપણધ્રુપદ બારમાત્રાના 'ચૌતાલ'મા ગવાય, જ્યારે 
ધમારનીબદિશો ધમાર' તાલ(જેચૌદમાત્રાનો હોય છે) સાથે 
ગવાયછે અહીંતાલ અને ગાન શૈલી માટેએક નામ છે ધમાર 
કપૈટઘેટાધાડાગતેટાતેટતાડાએતાલનાબોલ છે,જે 
બોલવાના નથી,વગાડવાના છે જેમ હાસ્યમાં સૂક્મ અને સ્થૂળ 
એમલે॥પ્રકારેહોય છે, તેમતાલના બોલબધ અનેખુલ્લા હોય 
છે ખુલ્લાબોલઆમતો નૃત્ય સાથેવાગે,પણ ધ્રુપદ-ધમારમા 
એ જ જોઈએ. મર્દાના શૈલી સાથે તાલ પણ મર્દાના (ખુલ્લા 
બોલ )જશોભે,જેમાં તાકાતનુપ્રદર્શનવધુહોય છે 'ધમાર ને 
ફાગણ માસમા ગાવ તો સુયોગ્ય ગણાવ, કારણ કેધમારમા 
હો! ગીતોગતાયછે (જો કે હૈયાહોળી થાય ત્યારેધમારન, 
ગાવો, કારણકે એટલી તાકાત જ બચી નહીં હોય ! “આવુ 
શાસ્ત્રપાનથી લખાયુ, છતા તપે કેપ લખ્યું ? કહી હૈયા હોળી 
નડરવા વિનંતી 9 આમા ખાસ કરીને કાફી રાગમા ગવાતી 


“બરર૦૭૮ ૧૪૨ 


4્રજભાષી “હોરી' હોય છે જેવિવિધ લવમાંગવાય છે ડૃષ્ણ અને 
અનેગોપીઓફાગખેલેત્યારેત્રજભાપામા આવુ કાંઈક રચાય 
અનેગવાય 'ઉતતે આઈ ડુંવર રાધિકે ઈતતે ડુંતર કન્દાઈ 
ખેલતફજઞગપરસ્પરહિલમિલ,શોભા બરની ન જાઈ !કૈસી વે 
ઘૂમ મચાઈ, બિરજ મેંકેસી વે ધૂમ મચાઈ ? બ્રિજ મેં હોરી 
રચાઈ,કૈસીવૈધૂમ મચાઈ ? 

સ્વાભાવિક છે, ગુજરાતી લેખક ધૂમ મચાવવાના 
ઉત્સાહમાં વ્રજભાષામાં ગોટાળા કરે જ, એટલે ઉપરોક્ત 
પક્તિઓમાં પણ એવુ બને જ ! સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન પણ 
જહોળીમાતો બધું ચાલે' ડડી લાગણીઓ પ્ર ધાન આપે,પણ 
અભ્યાસીઓ તો શબ્દોને ઝાલવાના !(અભ્યાસીઓનેમારી 
નેત્ર વિનતી કે શક્ય હોય તો ક્ષમા કરજો.) 

શૈતી કતુગીતનોઆએકપ્રકારજેશૈત્રમાસમાંગાહ 
(અનેકોઈસાભળનારહોય..)તોશોભે !ભાદરવામાગાવ તોવે 
અંગતપણેમનેકોઈવાધોનથી,પણ એ ચૈતી નકહેવાય,બસ. 
આમાં ભોજપુરી ભાષા જહોય છે અને બિહારનાઆર અને 
છપરાજિલ્લામાએ. વિશેષ લોકપ્રિય છે લાલુપ્રસાદયાદવના 
મુખેથી ગવાય તોવે શોભી ઊઠે, એવો આ પ્રકાર છે ! 
રમક્સમ,હમસચક્ડતહૂં સમઝેકિનાહિ 9) 

કંજરી વર્ષાના વર્ણનો લઈ આવતો આપ્રકાર અપાઢી 
પૂર્ણિમાથી કૃષ્ઝાપ્ટમી સુધીના ગાળામા ગવાય છે કૃષ્ણ અને 
ગોપીઓના વિરહ-મિલન આમા વણાય છે અને આ પ્રકારનો 
વિશેષપ્રચાર ઉત્તરપ્રદેશના મિર્ઝાપુર જિલ્લામાં જોવા મળે છે 
(એટલુ ડન્ફર્મ કરવા તમે ત્યા જશો ?) 

ટપખ્પા આપ્રકારની ગાયકી ઊટચરાવનારા લોક માટે 
ગણાય છે અલબત્ત, તમે ગાયો ચરાવતા હોવ તોયે ટપ્પા 
ગાવા માટે કોઈ શાસ્ત્રીય નિષેધ નથી, પણ એમ કરવાથી 
કદાચ ગાયો ઓછુ દૂધ આપી શકે, પજાબી ભાષા ને 
સમજાવાને કારણે ટપ્પામા મહદદશે પંજાબી શબ્દો હોય છે 
અને એ સોળ માત્રાના પજાબી ઠેકાર્મા ગવાય છે એ મોટે 
ભાગે કાફી, ઝિંઝોટી, બરવા, માંડ ખમાજ, ભૈરવી, પીલૂ જેવા 
શગોમા ગવાય છે ખયાલમાં આલાપનુ વિશેષ મહત્ત્વ છે 
ટપ્પામા ફક્ત તાનબાજી,ખટકા અને.મુરકીના પ્રયોગ થાય છે, 
તળી એમા મન્દ્રસપ્તકના સૂરો હોતા નથી. મન્દ્રસપ્તકના સ્વરો 
વિવેચકો જેવા ગંભીર સ્વભાતના ગણાય છે, જ્યારે ટપ્પામાં 
શૂગાર રસ જટપકતો હોય છે.. એટલે એમા ગાભીર્યનો ટપ્પો 


ઉ 


ન પડતાં કિકેટના ફ્લટોસ બોલ જેવું લાગે છે. આમાં ઊછળી 
કૂદીને ગાવું પડે છે (ઊંટ પર બેઠા હોઈએ ને સ્થિરતા રાખવા 
પ્રયત્ન કરીએ, તો કરોડના મણકા સાઈકલની સૂકાઈ ગયેલી 
ચેઈન જેવો અવાજ ડરે ને ?) સ્વરોની તો ઠીક, પણ શારીરિક 
ઉછળકૂદ દરેકને ન પાલવે, એટલે આ શૈલી ઓછી લોકપ્રિય 
છે. (જો કે શ્રોતાઓને આમાં કોઈ અંગમરોડ દાખવવાના 
હોતા નથી.) આ પ્રકારના પ્રસાર અને પ્રચારનો યશ પંજાબી 
ગાયક ગુલામનબીને ફાળે જાય છે, જેમણે “શૌરી'ને નામે 
પંજાબીમાં ટપ્પા લખેલા અને ગાયેલા. 
તરાના હું “એબ્સર્ડ' તત્ત્વની વાત કરીશ, તો તમે 
તરત એનો અર્થ પૂછશો. મોટા ભાગની વ્યાધિઓ અને 
ઉપાધિઓ.માનવજાતે સામેથી નોંતરી છે, અર્થો પૂછી પૂછીને ! 
“એબ્સર્ડ'માં અનર્થનું જ મહત્ત્વ હોય છે, મિત્ર !એમાં તર્ક 
કામ લાગતા નથી. અનર્થનો મહિમા કરતાં આધુનિક 
અછાંદસોમાં લવારાના પ્રદેશો પણ આવે છે, જેનો સ્પષ્ટ અર્થ 
હોતો જ નથી, છતાં ઉત્તમ આનંદ આપે છે. 
અર્થજાણવાની વૃત્તિમાંથી કેટકેટલાં દુઃખો જન્મ્યાં છે. 
વૈજ્ઞાનિક ન્યૂટને ઝાડ પરથી પડેલું સફરજન ખાઈને ચાલતી 
પકડી હોત, તો એણે શોધૈલ ગુરુત્વાકર્ષણ અને વેગ-પ્રવેગનાં 
સૂત્રો ગોખી ગોખીને વિદ્યાર્થીઓ બિચારા ભૌતિકશાસ્ત્રમાં 
નાપાસ ન થતા હોત ! બધી પ્રકિયાનો અર્થ જાણવાની શી 
જરૂર ?અભણમાણસ જોદસમામાળથીપડતુંમેલે, તોઓછો 
પીડાય. જો તમે દસમા માળથી ફૂદો (માફ કરશો, એવું હું 
ઇચ્છતો નથી,પણ મારા વિશેએવું વિચારુંતો આ શ્રેણી કોણ 
લખશે. ?) તો શિક્ષિત હોવાનેકારણે તમેબચી નહીં જાવ,પણ 
વધુપીડાશો !જમીનપરપછડાતાથી અસહ્ય શારીરિકપીડાતો 
થશેજ, ઉપરાંત જોગુરુત્વાકર્ષણના નિયમોની તમનેખબરહશે 
તો પછડાતાં પહેલાં તમે માનસિક રીતે પણ પીડાશો, તે 
બોનસમાં !દસમા માળથી જમીનપરપહોંચવામાં ઠીક ઠીક 
સમયમળીરહેછે,એતોવગરફૂદેય તમનેખબરહશે !એ 
ગાળામાં તમે કેટકેટલું તિચારી શકશો ! ભલે ઘરમાં કે 
ઓફિસમાંનહીંપડતુંહોય,પણ તમારુંવજનતોતમેજાણતાજ 
હશો.એકમાળનાલગભગદસ ફૂટને હિસાબે તમેલગભગસો 
ફૂટનું અંતરકાપવાનું છે, એગણી શકશો.પછી એ અંતર અને 
તમારાવજનને હિસાબે પૃથ્વીના ચુંબકત્વને કારણે તમારાપર 
કેટલું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગશે, એ ગણી શકશો. (તમે તો 
ખિસ્સામાં કેહ્્યુલેટરપણ રાખો છોને 9) ભૂતકાળમાં તમે એ 
પણ ગોખીને તૂટી ગયા હશો કે જ્યારે બે ભૌત્તિક પદાર્થો 
સામસામે સીધી લીટીમાં (એટલે કે ૧૮૦ અંશને ખૂણે 9 
અથડાયતોએથી ઉત્પન્ન થતા આઘાત અનેગ્રત્યાઘાત સરખા 
અનેએકબીજાથી વિરુધ્ધ દિશામાં હોય છે.પછી તમને બેમાંથી 


હ્ટ્શ 





એકભૌતિકપદાર્થની જચિંતા થશે. (તમને તો તમારા શરીરની 
જચિંતા થાય ને !પુથ્વીની ચિંતા તોફૂદીનશકેલાંઓકરવાનાંજ 
છે 9 ને આઘાત-પ્રત્યાઘાતનો આંકડો “કેલોગ્રામ પર 
સેન્ટીમીટરસ્કવેર*માંકાઢ્યા પછીયે તમેપછડાવાની દુર્ઘટનાને 
ટાળી શકવાના છો, ફૂધા પછી ? તમારી જગાએ જો અભણ 
માણસ હશે, તોજરાયેનહીંપીડાય !કારણ કેએનેએટલીજ 
ખબરહોય છે કે આપણે શું ખાવા ફૂદીએ, બીજાને ધક્કો ના 
મારીએ? 

જ્ઞાનીઓનાં દુઃખોનો પાર નથી હોતો. ખોટ કરતી 
કંપનીના મોટા સાહેબો મેનેજમેન્ટને નામે કંપનીનાં વધુ સમય 
અને પૈસા વેડફી મિટિગો ગોઠવે છે, જેથી તારણો કાઢી શકાય 
કે નફો કરવો કેમ શક્ય નથી !છોડોને બીજાંનાં ઉદાહરણ, 
આપણી જ વાત લો !તમે ને હું જ્ઞાની છીએ, એથી શું કાંદા 
કાઢ્યા ? આ વિશદ ચર્ચા નિમિત્તે મેં આટલું બધું લખ્યું ને તમે 
વાંચ્યું, પણ “તરાના' અંગેના જ્ઞાનની લેવડદેવડ આ ક્ષણ સુધી 
થઈ શકી છે ? ના. 

ને બોધપાઠના નામ પર મીંડું ! હજીયે તમે અર્થ 
જાણવા ઈચ્છશો કે “તરાના' એટલે શું ! (ગાવાના હોવ તો તો 
સમજ્યા, બાકી જે ગામ જવું નહીં એનું નામ શું ખાવા લેવું ?) 
એની વે, હવે તરાના વિશે લખું છું... 

“અર્થ'ની દુનિયામાં જીવીને તૂટી ગવેલાં ગાયક અને 
શ્રોતાઓને કામચલાઉ ચાહત મળી રહે, એ ખાતર તરાનામાં 
નાદિર, દિર-દિર, તોમ્‌ દિર, દાની, તાના... જેવા નિરર્થક 
શબ્દોને સૂર અને તાલ સાથે ગવાય છે !કાર્ટૂનકલામાં રસ 
ધરાવનારાઓએ. આ નિરર્થક શબ્દો આયના સામે જઈ 
પોતાની (અથવા બીજાની...) શૈલીમાં ગાવા અને એ ક્ષણોમાં. 
ઊવું ગમે તો...) થતા મુખદર્શન અને કાર્ટ્નકલાનો તુલનાત્મક 
અભ્યાસ કરવો. આપ્રકાર વિષે માંડ બે પંક્તિ લખાય એટલું 
જ્ઞાન મારી પાસે હતું, પણ સદ્ભાગ્યે ઘણું લખી શકાયું, એનો 
મને આનંદ છે ! 

તિરવટ : આને ત્રિવટ પણ કહેવાય છે. આ પ્રકાર 
તરાના જેવો, પણ સરખામણીએ વધુ અઘરો છે, માટે ઓછું 
લખવું જ ઠીક રહેશે. આમાં મોટેભાગે તબલા અનેપખવાજના 
બોલ જ ગવાય છે. હવે તિચારો કે તાલના બોલ ગાવા માટે 
નથી હોતા, છતાં આમાં ગવાય છે !પછી “અવાજને ખોદી 
નથી શકાતો' જેવી ફરિયાદો ઊઠે, તો મારો વાંક કહેવાય ? 
સારું થયુંકે આ મુદ્દો ઝડપાયો, બાકી તિરવટ વિશે મને ઝાઝી 
ખબર નથી. લખાણ અહીંથી કરવટ લેશે, હોં ! 


ઉમશઃ) 
ક 


ઓક્ટોબર ૨૦૮ 


વાઈલ્ડ લાઈફ વોચ - ૧૯ 


નીલગાય - 118 810૯ 43011 (ઇ૦ડલઢપાડ 1ઇતકુબ્વ્યળર્દાઇડ) 





નીલગાયનાં બીજાં નામ છે જડ 
રોઝ, રોઝરા, નીલ વગેરે. [ઝ*: 
નીલગાયનો શિકાર થતો નથી તેનું ૨] 
ખાસ કારણ કદાચ એ છે કે તેના 
નામની પાછળ 'ગાય' શબ્દનો 
ઉપયોગ થયો છે ગ્રામ્ય પ્રજા, 
ખેડૂતો માને છે કે સામાન્ય સફેદ 
ગાયની જેમ નીલગાય પણ એક 
પવિત્રપ્રાણી છે સ 

ગુજરાતમાં નીલગાય ઘણાં દ. ન 
સ્થળોએ જોવા મળે છે ગીરના ઝ્વ્્્્ા 
જંગલમાં અને અન્ય સ્થળોએ [. ન 
બધી થઈને ૧૫૦૦૦થી વધુ ” ન. 
નીલગાય ગુજરાતમાં છે તેવી ધારણા છે લગભગ ૩૦૦૦ 
નીલગાય તો ફક્ત ગીરનાં જગલર્માં જ હશે. 

નીલગાય વર્ષોથી ખેડૂતોનો પાક ખાઈ જાય છે જો કે 
૮૦ટકાખેડૂતો તેને મારવામાં માનતા નથી. જ્યારે નીલગાયની 
વસ્તી અતિશય વધી ગઈ અને પાકને નુકસાન થતું અત્યંત 
તધી ગયું ત્યારે વનતિભાગને ખેડૂતોએ આ અંગેયોગ્ય કરવા 
કહ્યું લગભગ પંદર વર્ષ પહેલાંની આ વાત છે એક વરિષ્ઠ 
તત અધિકારીએ. રિપોર્ટ તેયાર કર્યો કે નીલગાયનેમારી નાખીને 
તેનું મટન એક્સપોર્ટ કરવામાં આવે. પરંતુ આ અધિકારીના 
સાથીદારોએ વિરોધ કરતાં કહ્યું કે આમ કરવાથી ગ્રામ્યપ્રજા 
ભડકશે અને લોકોમાં ઊહાપોહ મચી જશે. તેથી આ વાત 
પછી આગળ વધી નહીં, 

સામાન્ય રીતે નર નીલગાયની ઊંચાઈ લગભગ 
૧૩૨થી ૧૪૨ સે.મી.ની હોય છે ઘણા ઓછા દાખલા છે 
જેમાં તેની ઊંચાઈ ૧૫૦ સે.મી. પહોંચી હોય નીલગાય 
નારીની ઊંચાઈ નર કરતાં ઘણી ઓછી હોય છે. નીલગાયનાં 
શિંગડાં ૨૦ % રપ સે.મી.ની લબાઈનાં હોય છે નીલગાય 
ઝડપથી દોડી શકે છે અને દોડતી હોવ ત્યારે ઘોડો દોડતો 
હોય તેમ જ લાગે, નીલગાય, ખાસ કરીને નર,જેની ચામડી 
ગુલાબી રંગની હોય છે તે ઉમર વધતાં વાદળી થતી જાય છે 

' પછી ઘેરી વાદળી થઈને કાળા. જેવી લાગે છે. તેના 





બૂર ર૦૦૮ ૧૪૪ 


હેમેન્દ્ર એ. શાહ 








જ સ ડૂ મોઢાથી ગળાની નીચેના ભાગ 


ક ન ઝં શુધી સફેદ રંગની પટ્ટી હોય છ 


૪... : દ તેની પૂંછડીનો પાછળનો ભાગ 
ઝનનોશ નુ જ પણ સફેદ હોય છે. નીલગાય 
ન ડર ભારતીય ઉપખંડ સિવાય 


પ 







મે 


જુ દવામા ક્યાંય જોવા મળતી 
નથી, આસામ, મલબારનો કિનારો 
તંથા પૂર્વ બંગાલ સિવાય નીલગાય 
ભારતભરમાં જોવા મળે છે 

કમ નીલગાય રપ મહિનાની 
કેનક્ ઉમરની થાય પછી ગર્ભ ધારણ 










2 હ 
૪ £.) 


જ તિ ન ઝન કરી શકે છે. ગર્ભ ધારણ કર્યા 







પછી ૮ થી ૯ મહિને બચ્યાને 
જન્મ આપે છે તેને ગર્ભધારણ ડરવા માટે કોઈ વિશેષ ત્તુ 
કેમહિનો હોતો નથી. આ કારણસર તેની વરતી કૂદકે ને ભૂસકે 
વધતી જાય છે અને વધતી સંખ્યાને કારણે ઘણીતાર માનવી 
સાથે સઘર્ષમાં આવવાનાપ્રસંગો પણ બને છે 

નીલગાય તેની હગાર એક જ જગ્યાએ નાળે છે તેથી 
અમુક સ્થળની આસપાસ થોડા દિતસોમાં જ ઢગલો થઈ 
જાય છે વાઈલ્ડ લાઈફ નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આમ કરવાથી 
નીલગાયનું ટોળું વેરતિખેર થઈ ગયું હોય તો તે હગારની 
નિશાનીથી બધા ભેગાં થઈ શકે છે નીલગાય બે વખત ચરે 
છે તે સખત તડકાને પણ સહને કરી શકે છે અને તેને છાંયડો 
શોધવાની જરૂરપડતી નથી. તેની પાણી પીવાની જરૂરિયાત 
પણ ઓછી છે તે પાણી પીધા વગર ઘણા દિવસો સુધી રહી 
શકે છે, 

નીલગાયની સાંભળવાની શક્તિ સામાન્ય છે, પણ 
જોવાની અને સુઘવાની શક્તિ અત્યંત શક્તિશાળી છે તે ગાઢ 
જંગલને બદલે છૂટાંછવાયાં ઝાડ હોય અને ઘાસ હોય તેવી 
ટેકરીઓ ઉપર ચરવાનું પસંદ કરે છે જંગલમાં જોવ મળતો, 
પુખ્ત ઉમરનો નર જે ચળકતી ચામડીવાળો ઘેરા વાદળી 
રંગનો સશક્ત ભરાવદાર બળદ છે, તેને જોવો તે વાઈલ્ડ 


લાઈફના ચાહકો માટે એક લ્હાવો છે 
ર 


હ્ટ્ણ 


સાહિત્યવૃત્ત 





ચિનુ મોદીને નરસિંહ મહેતા એતોર્ડ 

વિદ્યમાન ગુજરાતી કવિને તેના સમગ્ર કવિતા-સર્જનને 
લક્ષ્યમાં લઈને “આઘકવિ નરસિંહ મહેતા સાહિત્યનિધિ ટ્રસ્ટ' દ્વારા 
પ્રતિવર્ષ અપાતો. “નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ' એના અગિયારમાં વર્ષે, 
વર્ષ ર૦૦૮ માટે, કવિ ચિનુ મોદીને આપવાનું જાહેર થયું છે. 

ભીનાં ૧૯ (વૅટ-૧૯) વર્ષ વટાવી તા. ૩૦ સપ્ટેમ્બર, 
૨૦૦૮ના રોજ સિત્તેરમાં પ્રવેશતા શ્રી ચિનુ મોદીને એમની સુદીર્ઘ 
કવિતા-યાત્રા માટે શુભેચ્છાઓ સાથે અભિનંદન ! 
બહુભાષી સાહિત્યગોષ્ઠિ 

પ્રગતિશીલ લેખક સંઘ, ગુજરાત રાજ્યને ઉપક્રમે ૩૧ 
ઓગસ્ટે એક બહુભાષી સાહિત્યગોષ્ઠિ યોજવામાં આવી હતીં, 
જેમાં ગુજરાતી-હિન્દી-ઉર્દૂમાં લખતા સાહિત્યકારો એકત્ર થયા 
હતા. જોગાનુજોગ, પ્રસ્તુત સપ્તાહમાં જ પાકિસ્તાનના મહત્ત્વના 
માનવતાવાદી કવિ અહેમદ ફરાઝનું અવસાન થયું હોવાથી એમને 
અંજલિ પણ અપાઈ હતી. પ્રા. સિફાત કાદરીએ 
સરમુખત્યારશાહી અને અન્યાય સામે લડત આપનાર ફરાઝનો 
પરિચય આપ્યો હતો. એમણે ફરાઝની કેટલીક રચનાઓ પણ પેશ 
કરી હતી. 

પછી સરૂપ ધુવ, સુલતાન અહેમદ, પ્રવીણ પંડ્યા, વફા 
જોનપુરી, ડૉ. અખ્તરખાન, પ્રત્યૂષ, મનહર જમિલ અને યશવન્ત 
મહેતા સહિત ઉપસ્થિતોએ. પોતાની કવિતાઓ રજૂ કરી હત્તી. 
સંચાલન સંઘના આવાહક રામસાગરસિંહ પરિહારે કર્યું હતું. 
પ્રદીપ ખાંડવાલા દ્વારા થવેલા ગુજરાતી કાવ્યોના અંગ્રેજી 
અનુવાદના પુસ્તકનું લોકાર્પણ 

તા. ૧દ્ઠી સષ્ટેમ્બરે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અંતર્ગત 
શ્રી એચ. એમ. પટેલ અનુવાદ કેન્દ્રના ઉપક્રમે શ્રી પ્રદીપ ખાંડવાલા 
દ્વારા અંગ્રેજીમાં અનુવાદિત ગુજરાતી કવિઓનાં કાવ્યોના સંગ્રહનું 
લોકાર્પણ મલયાલમ અને અંગ્રેજી ભાપામાં લખતા ડવિ શ્રી કે. 
સઅમિદાનંદના હસ્તે, (આગલી સાંજે એમણે પરિષદમાં પોતાનાં 
સ્વરચિત કાવયોનું પઠન કરેલું.) શ્રી ધીરૃભાઈ ઠાકરના અધ્યક્ષપદે 
અને શ્રી નિરંજન ભગતના અતિથિવિશેષપદે યોજાવેલા 
સમારંભમાં કરવામાં આવ્યું હતું. ડૉ. અનિલા દલાલે પરિચય 
આપ્યો હતો. શ્રી પ્રદીપ ખાંડવાલાએ અનુવાદની પ્રકિયા વિશે 
વાત કરી હતી અને જેમની રચનાઓનો અંગ્રેજી અનુવાદ કરાયો 
છે તે પૈકી ઉપસ્થિત રહેલા કવિઓ સર્વશ્રી રઘુવીર ચૌધરી, 
નિરંજન ભગત, ઉપા ઉપાધ્યાય, નીરવ પટેલ, સુહાસ ઓઝા, 
હર્ષદ ત્રિવેદી, લીના ત્રિવેદી, ચંદ્રકાન્ત શેઠ, યોગેશ જોષી, રાજેન્દ્ર 
પટેલ, રાજેન્દ્ર શુકલ, હરિકૃષ્ણ પાઠક વતી યોગેશ જોષી અને 
હસમુખ શાહે પોતાની ગુજરાતી રચનાઓનું પઠન કર્યું હતું. 
કાવ્યાનુવાદ શ્રી પ્રદીપ ખાંડવાલાએ રજૂ કર્યા હતા. 


હ્ટ્ણ 


મુકુન્દ પી. શાહ 


સોમૈયા વિદ્યાવિહાર સુવર્ણજયંતી મહોત્સવ 

સોમૈયા વિદ્યાવિહારની સુવર્ણજયંતી નિમિત્તે તા. ૭મી 
સષ્ટેમ્બરના રોજ સોમૈયા સંકુલ વિઘ્યાવિહાર (પક્ષિમ) મુંબઈના 
એન્જિનિયરીંગ ઓડિટોરિયમ ખાતે પદ્મભૂષણ કરમશી જેઠાભાઈ 
સોમૈયાના જીવન પર આધારિત શ્રીમતી વર્ષા અડાલજા લિખિત 
નવલકથા “પરથમ પગલું માંડિયું'નું વિમોચન પૂ. સ્વામી 
શ્રી ભદ્રપાનંદજી સરસ્વતીના હસ્તે યોજાયું હતું. ડૉ. શાંતિલાલ 
સોમૈયાએ આવકાર પ્રવચન આપ્યું હતું. પ્રો. સુરેશભાઈ શાહે 
ભૂમિકા બાંધી હતી. શ્રીમતી વર્ષા અડાલજાએ સર્જન પ્રકિયા 
વર્ણવી હતી. ડૉ. સુરેશ દલાલે પ્રાસંગિક પ્રવચન કર્યું હતું. 
શ્રી સમીર સોમૈયાએ આભારદર્શન અને શ્રી સમીર જોશીએ 
સંચાલન કર્યું હતું. 
ટિ-દિવસીય વાર્તા શિબિર 

“સુરેશ જોષી સાહિત્ય વિચાર ફૉરમ' અને “ઉત્તર ગુજરાત 
વાર્તા વર્તુળ'ના સંયુક્ત ઉપકમે, ડીસાના દૈનિક અખબાર 
“રખેવાળ'ના આઘસ્થાપક શ્રી અમૃતલાલ શેઠની સ્મૃતિમાં, તા. ૬ 
અને ૭ સષ્ટેમ્બરે દ્િ-દિવસીય વાર્તા શિબિર યોજાઈ ગયો. 

ઉદ્ઘાટન બેઠકમાં ફોરમના સંયોજક ડૉ. સુમન શાહે 
બીજરૂપ વક્તવ્ય આપ્યું હતું. એમણે સુરેશભાઈની પુણ્યતિધિનું 
પણ ઉચિત રીતે સ્મરણ કરાવ્યું. પ્રથમ બેઠકમાં સર્વશ્રી નીતિન 
ત્રિવેદીએ “પસંદગીનો દુશ્મન', ડાહ્યાભાઈ “માસૂમ'એ “પૂર્વજનો 
પ્રેતાત્મા', દીવાન ઠાકોરે “૧.૪૦ની બસ' તથા દશરથ પરમારે 
“ફૂલચંદ જાદવના જીવનનો ઉત્તરર્ધ' વાર્તાઓ વાંચી હતી. 

શત્રિ બેઠકમાં કનુભાઈ આચાર્વની “મેશન' અને ચતુર 
પટેલ રચિત “વાયા મેક્સિકો' રચનાઓ વંચાઈ હતી. 

૭મી સપ્ટેમ્બરની પ્રથમ બેઠકમાં ડૉ. મોહન પરમારે 
“કાયાપલટ', ડૉ. જયેન્દ્ર શેખડીવાળાએ “આત્મારામની પાંપણો', 
ધરમાભાઈ શ્રીમાળીએ “વલૂર', ડૉ. સુમન શાહે “દોરડું લઈને 
કૂવામાં' અને ડૉ. અજિત ઠાકોરે 'ખીજડિયા દાદા' વાર્તાઓ વાંચી 
હતી. 

બીજી બેઠકમાં સંજય ચૌહાણે “ખાલું' તથા રામચન્દ્ર પટેલે 
“ોઠિયો' રચનાઓ રજૂ કરી હતી. 

ઉલ્લેખનીય છે કે શિબિરના બન્ને દિવસો દરમ્યાન 
ડીસાનાં રસિકજનો ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં તેમજ ચર્ચમાં ઊલટભેર 
ભાગ લીધો. અંતિમ બેઠકમાં “રખેવાળ'ના તંત્રી તરુલ્ શેઠે “ઈશ્વર 
હજી સૂતો નથી', ધરમસિંહ પરમારે “ભૂકમ્ય-ભીતરનો' તઘા 
ભાનુકુમાર ત્રિવેદીએ. “તાર કસબ' નામની રચનાઓ વાંચી હતી. 


આભારવિધિ શ્રી દીવાન ઠાકોરે કરી હતી. 
મેઘાણી-વંદના 
શ્રી જ્યભબિખ્ખુ જન્મશતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે 


શ્રી જયભિખ્ખુ સાહિત્ય ટ્રસ્ટના ઉપકમે સુજરાંત વિશ્વકોડા 222ના. 


ન 


શ્રી હીરાલાલ ભગવતી સભાગૃહ ખાતે તા. ૨૩-૮-૨૦૦૮ના રોજ 
યોજાયેલ જોઘાણીરતદન!' અંતર્ગત 'આવો. માણસ કોઈ દિ' જોયો. 
નથી' નામક કાર્યક્રમમાં શ્રી મેઘશ્રી ભાવે અને શ્રી સંજય ભાવેએ 
શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીની રચનાઓનું વાસન કર્યું હતું આ પ્રસંગે 
શ્રી રાજેન્દ્ર પટેલે જયભિખ્ખુ ટ્રસ્ટની પ્રવૃત્તિની માહિતી આપી 
હતી, ડો. કુમારપાળ દેસાઈએ આભારદર્શન કર્યું હતું. 
બગસરામાં મૈઘાણી સ્મૃતિ-ંદના 

મેઘાણી સાહિત્ય વર્તુળની હિદશાબ્દી તિંમેત્તે મેઘાણી 
સાહિત્ય વર્તુળ, બગસરાના ઉપકમે યોજાયેલ 'મેઘાણી સ્મૃતિ- 
વંદના! કાર્યકમ અંતર્ગત સર્વશ્રી હર્ષદ ચંદારાણા, જર્યત ઓઝા, 
અજય પાઠકે પ્રાસંગિક વક્ત, આર્પ્યા હતાં. ગાયક બેલડી 
શ્રી રિષિભ મહેતા અને શ્રીમતી ગાયત્રી મહેતાએ મેઘાણી તથા 
અન્ય ગુજરાતી કવિઓનાં ગૌત્તો ગાર્યા હ્તા. આપંત્રિત મહેમાનોનું 
શાલ ઓઢાડી સ્વાગત કરાયું હતું સંસ્થાનું પ્રેરકબળ બનેલા 
શ્રી જર્યત ઓઝાને ભબિરદાવાયો હતો, સંસ્થાના પ્રમુખ 
શ્રી સુલતાનભાઈએ સૌને આવકાર્યા હતા, 
જ્યંતિ દલાલ સ્મૃતિ સંધ 

તા, ૨૪મી ઓક્ટોબરે જયતિ દલાલ સ્મૃત્તિ સમિતિ અને 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સંઘુક્ત ઉપક્રમે રા. વિ, પાઠક 
સભાગૃહમાં યોજાવેલ દંશ્યશ્રાવ્ય કાર્યક્રમમાં શ્રી સજેશ શાસ્ત્રીએ 
“જયતિ દલાલ જીવનપોળ અને બાપા શાસ્ત્રીની ખડકી' વિષય 
પર તક્તભા આપ્યું હતું. 

આ પ્રસંગે જયંતિ દલાલના સાહિત્ય પર આધારિત 
જૌદાના બોલપ્ની નાઢ્યાત્મક પ્રસ્‍તૃતિ કરવાર્મા આવી. હતી, જેનું 
સંકલન અને દિગ્દર્શન શ્રી પ્રવીણ પંડ્યાએ કર્યું હતું 

આ પ્રસંગે ડૉ, અનિલા દલાલે ભૂમિકા બાંધી હતી. 
સંચાલન પણ તેમનું જ હતું. શ્રી પ્રકાશ ન શાહે પ્રાસંગિક પ્રવચન 
કર્યું હતું શ્રી મનસુખ સલ્લાએ આભારદર્શન કર્યું હતું 
જયભિખ્ખૂર્ના ૫૭ પુસ્તકોનું વિમોચન 

મુંબઈમાં બિરલા માતૃકી સભાગૃહમાં યોજાયેલા 
જયભિખ્ખુ શતાબ્દી વંદનામાં અધ્યક્ષસ્થાને શ્રી રાજેન્દ્ર શાહ અને. 
અત્િથિવિશેષપદે શ્રી ધીરુબહેન પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં. આ 
પ્રસંગે શ્રી રાકેશભાઈ ઝવેરીએ. જ્યભિખ્બુનાં ૫૭ પુસ્તકોનું 
વિમોથન કર્યું હતું. જયભિખ્ખુ સાહિત્ય ટ્રસ્‍ટન! માનદ્‌ મંત્રી 
ડો. કુમારપાળ દેસાઈએ જર્યાભેપ્ખુ સાહિત્ય ટ્રસ્ટની પ્રવૃત્તિઓની 
તાત કરી હતી. આ પ્રસંગે ગૂર્જર પ્રકાશનના શ્રી મનુભાઈ શાહ 
અને કવિ શ્રી રાજેન્દ્ર પટેલે પુસ્તકોનો સંપુટ અર્પણ કર્યો હતો. 
સંચાલન કવિ શ્રી ઉદયન ઠક્કરે કર્યું હતું 

કાર્યક્રમનાં અંતે શ્રી અદિતિ દેસાઈ દિગ્દર્શિત, 
અને શ્રી જયભિખ્ખુ લિખિત 'બંધન અને મુક્તિ' નાટક સૌએ. 
માણ્યું હતું 
હીં. કુમારપાળ દેસાઈને 'આચાર્ય તુહસી અને કાન્ત' સન્માન 

સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર અને જૈન દર્શનના વિદ્રાન 
ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈને જૈન વિશ્વભારતીનો પ્રતિષ્ઠિત “આચાર્ય 
તુલસી અનેકાન્ત' સન્માનપુરસ્કાર આપવાનું જાહેર કરાયું છે જેમાં 

પસેતપત્ર, સ્મૃતિગિહ અને રૂપિયા એક લાખની રોકડ રકમ 


૦ ૨૦૦૮: ૧૪૩ 


અપાય છે આ એવોર્ડ જૈનદર્શનના મૌલિક સિધ્ધાંતોને નાપક 
બનાતતા માટેની કામગીરી કરનારને અપાય છે 'પવશ્રી' અડે 
'શબરત્નએવોર્ડ'મેળવી ચૂકેલા ડૉ.કુમારપાળ દેસાઈએ રૈન દર્શન 
તિરો ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજીમાં પ૪ ગ્રંધોની રચના કરેલી છે 
અશ્ચિન ચંદારાણાને રિજ્ઞાન સાહેત્ય માટે પુરસ્કાર 

ગુજરાતી ભાષામાં બાળ-વાચકો માટેના વિજ્ઞાનલેખનને 
પ્રોત્સાહન મળે એ ઉદ્દેશથી, તિજ્ઞાનલેખક ડૉ. નગીન મોર્દીના 
પ્રોત્સાહનથી, બાલસાહિત્ય અકાદમીએ યોજેલી સાહિત્ય સ્પધમિં 
૨૦૦૬-૦૦ના વર્ષ દરમ્યાન પ્રગટ થવેલા આ પ્રકારના શ્રેષ્ઠ 
પુસ્તક તરીકે અશ્વિન ચંદારાણાના પુસ્તક “ખડપટી'ને પુરસ્કાર 
યોગ્ય ઠરાવવામાં આવ્યું છે તિણવિક તરીકે બહુશ્રુત ડૉ. સુથુત 
પટેલે સેવા આપી હતી. 
શ્રોડાસાર્મા શબ્દમ્ય અને સૂરમપ સાંજ 

તા, ૩૦મી ઓગસ્ટે મોડાસામાં મુરીબેન પી.ટી.સી. કોલેજ 
અને 'શબ્દસેતુ'ના ઉપ્નમે યોજાયેલા કાર્યક્રમર્મા સર્વશ્રી સ્નેહી 
પરમાર, શીવજી રુખડા, બળવંત ભાસ્કર *ઝાહીદ', હરદ્વાર 
ગોસ્વામીએ કાવ્યપઠન કર્યું હતું. જ્યારે સંગીતકાર બેલડી 
શ્રી રિષભ મહેતા અને શ્રીમતી ગાયત્રી મહેતાએ સુગમ સંગીત 
પીરસ્યું હતું આ પ્રસંગે મ. લા. ગાંધી ઉચ્ચતર કેળવણી મંડળના 
પ્રમુખ શ્રી મુકુન્દભાઈ શાહ અધ્યક્ષસ્થાને, પ્રભારી મંત્રીશ્રી 
સુભાષભાઈ શાહ અને સૌરાષ્ટ્ર સેવાસમાજ મોડાસાન॥ પ્રમુખ 
શ્રી ભરતભાઈ પરમાર અત્તિથિતિશેષપદે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, 
પ્રા, મધુસૂદન વ્યાસે આભારદર્રાન ક્યું હતું 
રવીન્દ્ર્સંગીત : વર્ષાગીતો 

તા.૩જી સપ્ટેમ્બરે રવીન્દ્ર ભવન અને ગુજરાતી સાહિત્ય 
પરિષદના ઉપટ્કમે રવીન્દ્ર-સંગીત અને વપાંગૌતો રજૂકરાવાં હતાં. 
પ્રવૃત્તિપુરૂષ વિનાયક રાવતનું પષ્ટિપૂર્તિ સન્માન 

તા. ૭મી સષ્ટેમ્બરે દૂધસાગર ડેરી સભાગૃહ ખાતે 
ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ અને શુભેચ્છકોની મહોત્સત સમિતિના 
ઉપક્રમે યોજાયેલા સમારંભ અંતર્ગત ડૉ. વિનાયક રાવલને 
સમારંભના અધ્યક્ષ ડૉ. બળર્તત જાનીએ. ષષ્ટિપૂર્તિ સન્માન 
સ્મૃતિચિહ, શાલ અને રૂ. ૬૦,૦૦૦ની ધનરાશિ અર્પન્ન કર્યા હતાં, 
જેમાં શ્રી રાવલેપોત્તાના તરફથી રૂ ૪૦,૦૦૦ ઉમેરી મહેસાણામાં, 
નાટ્યગૃહ બાંધવાના પોતાના સ્વપ્નને સાકાર કરવા ખર્ચવાનું 
જાહેર કર્યું હતું શ્રી રતિલાલ સોં. નાયકે પણ પોતાના તરફથી 
રૂપિયા ૪૦,૦૦૦ આપવાનું જણાવ્યું હતું આ પ્રસંગે ડૉ. ચિનુ 
મોદીના અધ્યક્ષપદે યોજાયેલા મુશાયરામાં સર્વશ્રી મુસાફિર 
પાલનપુરી, કૃષ્ણ દવે, હરદ્વાર ગોસ્વામી, કેશુભાઈ પટેલ, ડૉ. દીના 
શાહે પોતાની રચનાઓ રજૂ કરી હતી. અભિવાદન સમારોહમાં 
સર્વશ્રી નારાયણભાઈ લ. પટે, અનિલભાઈ ત્રિ. પટેલ, કે કે 
પટેલ, જેઠાભાઈ ચૌધરી વગેરેએ ડૉ. વિનાયક ચવતની વિવિધ 
ક્ષેત્રોની સેવાઓને બિરદાવી હતી. અ પ્રસંગે તિતિધ સંસ્થાઓ 
અને વક્તિઓએ ડૉ. રાહલનું અભિવાદન કર્યું હતું. 
એન. એસ. પટેલ આર્ટ્સ કોલેજ આણંદમાં નતોદિત કતિઓનું 
સંમેલન 

અઝુસ્નાતક ગુજરાતી તિભાગ, એન. એસ. પટેલ આર્ટ્સ 


6્ટ્શ 


કૌલેજ, આણંદના ઉપકમે નવોદિત કવિઓનું કવિ સંમેલન 
યોજાયું. જેમાં કવિ શ્રી અનિરુધ્ધસિંહ ગોહેલ, કિરીટ ગોસ્વામી, 
જ્યંત “સંગીત', જિગર જોશી પ્રેમ', વિશાલ જોશી, કેતન 
કાનપરિયા, હાર્દિક વ્યાસ, વિરલ શુકલ, હર્ષવિ પટેલ તથા 
ઘનશ્યામસિંહ રાઠોડે કાવ્યપાઠ કર્યો. કાર્યક્રમનું આયોજન 
શ્રી અજ્યસિંહ ચૌહાણે તથા ડો. પ્રવીણ વાઘેલાએ કર્યું. 
શ્રી ભદ્ંકર વિદ્યાદીપક જ્ઞાન-વિજ્ઞાન વ્યાખ્યાન શ્રેણી 

તા. ૧૭મી સપષ્ટેમ્બરે ગુજરાત વિશ્વકોશ ભવનમાં 
યોજાયેલી શ્રી ભદ્રંકર જ્ઞાન-વિજ્ઞાન શ્રેણી અંતર્ગત શ્રી નીતિન 
વડગામાએ. “કવિ શ્રી રમેશ પારેખ' પર વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. 
જેમાં તેમણે રમેશ પારેખના જીવન અને કવન તિશે માહિતી આપી 
હતી. ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈએ પરિચય આપ્યો હતો. 
ડૉ. પ્રીતિ શાહે સંચાલન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે શ્રી અમર ભટ્ટે 
શ્રી રમેશ પારેખનાં ગીતો રજૂ ડર્યા હતાં. 
“પરંપરા અને પ્રયોગ' વિષે ડૉ. પ્રવીણ દરજીનું વ્યાખ્યાન 

આર્ટ્સ અને સાયન્સ કોલેજ ગોધરા ખાતે તા. ૨-૯-૦૮ના 
રેજ ગુપ્સિધ્ધ સાહિત્યકાર અને ગ્ેફેસર આમિરિટ્રિસ પરીણ 
દરજીએ અનુસ્નાતક-સ્નાતક કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ અને વિવિધ 
વિષયોના અધ્યાપકશ્રીઓ સમક્ષ “પરંપરા અને પ્રયોગ' વિષે 


અહેવાલ 


રસપ્રદ વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. તેમણે સાહિત્ય, સંગીત, ચિત્રકલા, 
સ્થાપત્ય વગેરેનાં દૃષ્ટાંતો લઈ વિશ્વ સાહિત્યમાં પરંપરાનું મહત્ત્વ 
દર્શાવતાં પ્રયોગનો મહિમા પણ કર્યો હતો. આચાર્યશ્રીએ તેમનું 
સ્વાગત કર્યું હતું. પ્રો. ગાંધીએ પરિચય કરાવજો હતો. પૂર્ત આચાર્ય 
ડૉ. ગાંધી મુખ્ય મહેમાન હતા. 
કંવિ ડાહ્યાભાઈ પટેલ 'દિનેશ'ના દુઃખદ અવસાન નિમિત્તે 
યોજાયેલી પ્રાર્થના સભા 

મૂળ સુણાવના વતની પણ પ્રથમ યુગાન્ડા (આફ્રિકા) અને 
પછી લંડન ખાતે રહેતા અને દર વર્ષે ત્રણ-ચાર માસ માટે વડોદરા, 
ગુજરાત આવી સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપતા ડવિ 
ડાહ્યાભાઈ પટેલને શ્રધ્ધાંજલિ અર્પવા ૨૧મી ઓગસ્ટે અલકાપુરી 
ક્લબ વડોદરા ખાતે એક પ્રાર્થનાસભા યોજાઈ હતી. જેમાં વિતિધ 
સંસ્થાના અગ્રણીઓ, લેખકો તથા કવિઓએ તેમને શ્રધ્ધાંજલિ 
પાઠવી હતી. ભોજક કલ્ચરલ ગ્રુપે કવિનાં ગીતો રજૂ કર્યા હતાં. 
કલ્પના તથા મોહનભાઈ બારોટે સંચાલન કર્યું હતું. સદગત 
ડાહ્યાભાઈ પટેલ ગાંધીદર્શનથી પ્રભાવિત હતા અને ગાંધીજીના 
જીરપને સ્પર્થત ૨ ર ગંજ ઉપ્યંત તેમણે ગ્કીજી પર ચેક કર્ક 
કાળની રચના પણ કરી છે. 


મુકુન્દ પી. શાહ 


મહુવામાં મળેલું “સંસ્કૃત સત્ર - ૯' 


શ્રી કૈલાસ ગુરુકુળ, મહુવા જિ. ભાવનગર ખાતે તા. ૨, ૩ 
અને ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ દરમ્યાન યોજાયેલ “સંસ્કૃત સત્ર - ૯૫માં 
ત્રિદિવસીય સાહિત્ય સંગોષ્ઠિ અને વાચસ્પતિ પુરસ્કાર પ્રદાન 
કાર્યક્રમ યોજાયાં હતાં. સંગોષ્ઠિનો વિષય હતો “પૌરાણિક પાત્રો.” 

તા. રજી સપ્ટેમ્બરે પ્રારંભમાં શ્રી હરિશ્વંદ્ર જોશીએ 
અત્યાર સુધીમાં યોજાઈ ગયેલાં આઠ સત્રોની વાત કરી હતી. એ 
પછી પૂ. મોરારિબાપુએ. અન્ય મહાનુભાવોને સાથે રાખી, દીપ- 
પ્રાગટ્ય કર્યું હતું, 

શ્રી મનસુખ સાવલિયાના સંચાલન હેઠળ યોજાયેલી પ્રથમ 
સંગોષ્ઠિમાં દિલ્હીની સંસ્કૃત સંસ્થાના ઉપકુલપતિ શ્રી રાધાવલ્લભ 
ત્રિપાઠીએ ભારતીય પુરાણો અને પૌરાણિક પાત્રો અંગેની ભૂમિકા 
રચી આપી હતી. એ પછી પ્રાચીન વિદ્યામંદિરના ડિરેક્ટર 
શ્રી મુકુન્દ વાડેકરે પોતાના વાર્તાલાપમાં રાજા હરિશ્રંદ્રનું પાત્ર 
ઉપસાવ્યું હતું. 

એ. પછી. સંસ્કૃતમાં વાર્તાઓ લખનારાં વિદુષી શ્રીમતી 
યોગિની વ્યાસે મહાસતિ અનસૂયાના પાત્ર સંદર્ભે નારીગૌરવની 
વાત કરી હતી અને મૈથિલીશરણ ગુપ્તને ટાંકી કહ્યું હતું કે “નારી 
તુમ કેવલ શ્રધ્ધા હો.' 

ભોજન-વિરામ પછી મળેલી સંગોષ્ઠિ-રના સંચાલક હતા 
શ્રી વિજ્ય પંડ્યા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે શ્રૃતિ અને સ્મૃતિ બે નેત્રો 
છે અને પુરાણ એ. (ભારતવર્ષનું) હદય છે. 


ઉટ્શ્‌ 


એ પછી કાશીથી પધારેલા વિદ્વાન શ્રી ગંગાધર પંડાએ 
વિવિધ પુરાણોનો. આધાર લઈ ભક્ત ધ્રુવના ચરિતનું વિદ્રત્તાપૂર્ણ 
વિશ્લેષણ કર્યું હતું. એ પછી વાચસ્પતિ પુરસ્કારથી સન્માનિત 
થનારા સુરતના સંસ્કૃત ભાષાના વિદ્વાન શ્રી અરવિંદ જોશીએ 
વિશ્વામિત્ર ત્રપિ “રાજર્ષિ'માંથી “બરહ્મર્ષિ' બનવા તરફ કેવી રીતે 
પ્રયાણ કરે છે તેની વાત હળવી શૈલીમાં કરી હતી, અને નોંધ્યું હતું 
કે સમગ્ર વિશ્વને ગાયત્રી મંત્ર વિશ્વામિત્રે આપ્યો છે. 

એ પછી એ. દિવસની બેઠકના અંતિમ વક્તા 
પ્રો. લાભશંકર પુરોહિતે “મનુષ્ય કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં હોય પણ તેની 
વ્યક્તિગત ચેતના નાબૂદ થતી નથી' એમ જણાવી તેમની વિશિષ્ટ 
શૈલીમાં મૂળ મહાભારતના પાત્ર “યયાતિ” વિશે રસપ્રદ અને બોધક 
વાત કરી હતી. 

તા. ૩જીના રોજ યોજાયેલી સંગોષ્ઠિ-૩માં સંસ્કૃત 
અકાદમીના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને આ બેઠકના સંચાલક 
ડૉ. ગૌતમભાઈ પટેલે અમેરિકા અને ભારતનાં બાળકોનાં 
માનસની તુલના રજૂ કરી હતી. ત્યારપછી શ્રી મનસુખ 
સાર્વલિયાએ રાજા પરીક્ષિત વિશે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે રાજા 
પરીક્ષિતે મૃત્યુ પહેલાં મૃત્યુ પામવાનું દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. 
એ પછી શ્રી બી. જી. ચંદારાણાએ “દધીચિ'ના પાત્રને સુપેરે 
સમજાવ્યું હતું. આ બેઠકના અંતિમ વક્તા સંસ્કૃતના” 
અમરેલીના શ્રી વસંતભાઈ પરીખે હળવી શૈલીમાં - 


ઓક્ટોબર “ 


પ્રવચનમાં નારદને ટ્રબલ શૂટર તરીકે પણ ઓળખાના હતા. 

સાજે યોજાયેલી સગોષ્ઠિ ચારમાં શ્રી વસતભાઈ પરીખના 
સંચાલનમાં પ્રો વિજ્યભાઈ પંડ્યાએ દશાવતારમાના એક 
અવતાર એવા ભગવાન પરશુરામ જેમણે એકવીસ વખત પૃથ્વીને 
ન-ક્ષત્રીય કરી હતી તેની વાત કરી હતી. એ પછી શ્રી તિનોદલાબા 
જાનીએ દેવયાની વિશે અને જાણીતા વિવેચક શ્રી અકિત ઠાકોરે 
જડભરત. વિશે અભ્યાસપૂર્ણ પ્રવચન કર્યા હતાં, 

તારીખ ત્રીજી સપ્ટેમ્બરે સાજે સાત વાગૈ પુસ્તક અર્પણ 
અને વિમોચનનો કાર્યક્રમ યોજાયો જેમાં ઘણા લેખકોએ તેમના 
પુસ્તક પૂ મોરારિબાપુને અર્પણ કર્યા હતા આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત 
લેખિકા નીલમ દોરીના પુસ્તક દીકરી મારી દોસ્ત *નુ વિમોચન 
પણ પૂ મોરારિબાપુ દ્વારા સપન્ન થયુ શ્રી હરિશ્ષદ્ જોશીએ 
પુસ્તકની રૂપરેખા આપર્તા કહ્યુ કે એક માતાએ દીકરીને લખેલા 
અલગ અલગ સતેદનાથી સભર ત્રીગ પત્રોમાં દીકરીના જન્મથી 
લગ્ન સુધીનો સમય ભાવસભર કેનવાસ પર ઝિલાયો છે 


'એક પ્રસંગ : બે અનુભવ એક વસવસો 


મહુવામાં સસ્કૃત સત્ર ૯ દરમ્યાન મારા પુસ્તક “દીકરી 
મારી દોરત'તા તિમોચનની અનેરી ક્ષણ સાથે. હદયમાં અકિત એક 
તસવીરને શબ્દરૂપે અહીં મૂકવાનું મન થા્‌ય છે 

પુસ્તકનું વિમોચન થઈ ગયું ઘડિયાળ સાંજના સાડા 
સાતનો સમય બતાવતી હતી. હરખાતા હૈયે બધાંના અભિનંદન 
ઝીલી અમે જમવા જવાની તૈયારી કરતા હતા. ત્યા એક ભાઇ 
આદ્યા. અને ખિસ્સામાંથી પાકીટ જેવુ કાઢીને મને કહ્યુ આ 
ચોપડી દીકરી વિશેની છે ને ? મારે જોઈએ છે પુસ્તકની કિંમત શુ 
છે? 

મેં કિમત ડહી. 

એકાદ ક્ષણ મૌનર્મા વીતી. આસપાસ ઝાખો પ્રકાશ હતો. 

અને તે ભાઈએ હળવેકથી પેલુ પાકીટ પાછું ખિસ્સામા 
મૂક્યુ મને થ્યું શુ થયુ ? અને પછી તો તેમણે કહ્યુ વાધો નહીં. 
હું ચોપડી આવતા મહિને લઈશ. 

મને થોડુંક આશ્ચર્ય થયું મારાથી પૂછાઈ ગયુ કેમ ?શુ 
થયુ ? 

ભારી પાસે આ મહિને આટલા પૈસા નથી. આવત॥ મહિના 
સુધીમાં બચાવી લઈશ. 

મેં કહ્યુ “મારે પૈસા નથી જોઈતા. તમે પુસ્તક મારા 
તરફથી ભેટ તરીકે હઈ જાત. 

મને પુસ્તક વાચવાનો ખૂબ શોખ છે પરતુ માગીને કે 
મફત નહીં, ખરીદીને. દર પ્રહિને હું થોડાપૈસા બચાવીને નાનકર્ડું 
એકાદ પુસ્તક તો જરૂર ખરીદ છું 


અતિમ દિવસે તા, ૪થી સષ્ટેમ્બરે શ્રી અજિત ઠાકોરના 
સંચાલનમાં ડૉ ગૌતમભાઈ પટેલે ભક્ત પ્રહ્લાદ [હશે અને 
ડો રાજેન્દ્ર નાણાવટીએ વમદ્દારેથી પણ પોતાના પતિ સત્યવાનને 
પાછો લાવનાર સતિ સાવિત્રી ની વાત કરી હતી. 

સંગોષ્ઠિના વિદ્દાન વક્તાઓ અને સચાલકોનુ 
છૂ શ્રી મોરારિબાપુએ સૂત્તમાળાથી સન્માન કર્યું હતું. 

અગાઉથી જાહેર કર્યા મુજબ પૂ. મોરારિબાપુએ 
વેદાન્તશાસ્ત્રના વરિષ્ઠ પ્રસિદ્ધ વિદ્ઘાન શ્રી અરવિન્દભાઈ જોશી 
સૂરત)ને તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે “ાચર્સ્પાત્‌ પુરસ્કાર 
અર્પણ કર્યો હતો. 

સમગ્ર સત્ર સનિષ્ઠ આયોજનથી સફળ રહ્યુ હતું. વક્તાઓ 
બધા જ સજ્જ થઈને આવ્યા હતા. શ્રૌતાઓ પણ શાતિયી. 
સાભળતા હતા યજમાન સસ્થાનું આતિથ્ય ઉષ્માભયું હતુ આ 
સત્રની તિશિષ્ટ્તા એ. હત્તી કે બધી જ બેઠકો સમયસર શરૂ ઘઈ 


અને સમયસર પૂરી પણ થતી હતી. 
ઘર 
નીલમ દોશી 
એ ભાઇના આત્મસન્માનને ઠેસ ન પહોંચે તેથી મેં વળતી 
ઓફર મૂકી 


એમ કરો. તમે મને ટોકન તરીકે દસ રૂપિયા આપે. 
અને પુસ્તક લઈ જાવ જેથી મફત લીધું ન કહેવાય. 
એ બધુ એક જ કહેવાય. એવુ સગવડિયુ ન કરાય, 
અને હું આગળ કશીય દલીલ ડરુ કે તેમનો પરિચય પૂછું 
તે પહેલા તો એ ભાઈ સડસડાટ અદશ્ય જ થઈ ગયા ! 
હું પુસ્તક ન આપી શક્યાની ખિન્નતા અનુભવવી કે 
સામાન્ય માણસની આ ખુમારીની પ્રસન્નતા અનુભતત્રી એ 
અસમજસપમા હતી ત્યા જ ઘોડીકવારમાં એક સાધનન્સપન્ન 
બહેન મારી પાસે આવયા. થોડી મોટી મોટી તાતો કરી. અને પોતાને 
પણ એક દીકરી છે અને વાંચવાનો ખૂબ શોખ છે એમ કહી 
મારી પાસે પુસ્તકની માંગણી કરી 
મેં કિંમત કહી અને પુસ્તક આપ્યુ 
તેમણે પુસ્તક હાથમાં લીંધુ અને હસતા હસતો કહ્યુ, હું તો 
પુસ્તક માગતા ક્યારેય શરમાઉ નહીં. હા, બીજુ કશુ હોય તો ન 
માંગુ પરંતુ આ તતો ખાલી વાચવાની વસ્તુ છે એટલે તેમાં 
શરમાવાનુશુ ? 
અને હુ આગળ કશુ બોલુ તે પહેલાં તો થેન્ક યુ કહીને 
પુસ્તક લઈ એ. બહેન ચાલતા થયાં ! 
પછી ક્યાય સુધી આ એક જ પ્રસગૈ ખૂબ ટૂંકા ગાળામા 
થેલા લે અતુભતો સ્મરણપટપર સમતા રહ્યા, એ ભાઈને પુસ્તક 
ન આપી શક્યાનો વસવસો કાયમ રહ્યો ! 
ળ્ 





ભૂલ સુછર 'ઉદેશ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ના અંકમાં દક્ષા વ્યાસના 'પુનશ્વ ૨૧મી સદીની કવિતા વૈખનદ છેલા પરિચ્છેદમા (પૂ. ૫૦ ઉપર) પુનઃ ની પ્રજ્વ કવિતાર્મા 
'ગુધામય વારુણી નો રાગાવેગ નથી તેમ 'એ જ ભેજ/એ જતેજ/એ જ સેજ'નો ર્કટાળો-બોજ નથી. એમ જોઈએ. ભૂવથી 'સુધામવ રાગિણી છપાયું છે 


“મર ર૦૦૮ ૧૪૮ 


હ્ટ્શ 











કા ર --. - «ણ જ કક ઝા 








“ ૪£ડ ક 120000૯ ક. 
ન ન હ્ટ્શ -* જ ી ન ન, 3 ક કજ 
દે. ઇડ । “ક પ--. ટશ ઝ્ઝં તન 431281) 
ક ડક પત્યા &ડૉક ઠ્ટ્ણ “ન્:-ડ----- 
| “5 -# પતાકા . હરેશ 
્‌ ન 1 પૂ | હઝ હે દ 2 જટ ક 
પ્‌ દ્‌ ર્‌ ર્‌ ન્ડ ની ર ફળ 4518 
પ કે ન સ્પ જ સે હ રિ 
પ પ ; .“--ત-ડઝ ક” / ર 
ક “ક 9 ઝડ ળ* 
ક ષ્‌ હ ! ” ર ી ર ક 7 “સચ હ 
ડે ક યં કં 7 ડી ૪ ટ 4 ન 
કે કે. ે ક ય ુ ણી ની ન જ 
કડક ડડ. - 
સ. “૬-- ' /[# ન કક ક 
-સ---./ડક ક 


4 1110૯ ૦૫૯1” ત 3'૯ત1” તાત થ1લ્તઉૅ!' ત લ્લાઇપા0ા! 
૩100૯ પૌલ ઊ1€ 0115 1તપ॥લી 11 5€[01€10ઇલ1 1251 9૯) પ૯ (/તંતલડ) ૫5205 15 ઇટ 5૦૦ 1છુ ૧1 તા 1૯82૯ 212 ૦ ૦1૯૮ થ 100 115 9૯ તંત, 
11 50૯8145 ૦૧ 87૦૫૪૧૪ ૯૦1011001111/ ૦? 11:€-1411તલ્ત [૩૯01૯ ૯1૦55 પટ ૪1૦૪૦, 41072 (૦ 0૯ 1૯૦5૦ - 11 1/54, /પડાત્ત8, €ત॥ાતતંત, ૩0100૯, 
7210, પડા /ડાંત્ તત ૩૦૫1 /ડાંદ ૫/10 વ€ ડાઉ) ૦૯૦0 ૯ાટતે ૫ પ૩. 111€) 101150 110૯811પ૪છુ 1010 ૦૫1૬ 510012 ' ઈતંતલડ' - 011૯દર્તાાટ ૦૫ 
10 લા1 1105૯ ૫10 10૫૯૦ ॥1લાત્01€ તાણ 100૪0880 1 ૫31૯1 11 1239 પ)0પર્ટ્ાઇડ, [૩€5૩૦૦૫૫૯૬ થાત 115ફાાડ ॥ 1પ 10૯3! 


જુઓ “ઉદ્દેશ' ઓન લાઈન : પ77##ઘવંવલ્ય-૦%૪ 


“5% 
આ અંકના સર્જકો, 


યોસેફમેક્વાનઃ સી/૪, સનશાઈન એપાર્ટમેન્ટ્સ, જાહ્નવી હોટેલ પાસે, કાશીરામ અગ્રવાલ હૉલ પાસે, ડૉ. રાધાકૃષ્ણન્‌ માર્ગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ 
ડૉ. યશર્વત ત્રિવેદી : ૩૦૧, લિબર્ટી એપાર્ટમેન્ટ, સરોજિની રોડ, વિલે પાર્લે (વેસ્ટ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૫૬ ઉશનસૂ : લક્ષ્મી શેરી, મદનવાડ, 
વલસાડ-૩૯૬૦૦૧ ચંદ્રકાન્ત શેઠ : બી-૯, પૂર્ણેશ્વર ફ્લેટ, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ વિનોદ ગાંધી : ૮૩, સુવિધાનગર, ભુરાવાવ, 
ગોધરા - ૩૩૮૯૦૦૧ મીરા આસિફ : વડવા બાપેસરા કૂવા,ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧ ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા : ૨૪/એ, સૌરભ બંગલોઝ, સત્યસાંઈ 
હોસ્પિટલ રોડ, પ્રદ્યુમન પાર્ક પાસે, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૫ ' ભરત ભટ્ટઃ ૩૬/બી, વિરપુરનગર, વાઘોડિયા રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૧૯ રમણીક અગ્નાવત 
2 ૪, મુક્તાનંદ સોસાયટી, નર્મદાનગર, જિ. ભરૂચ - ૩૯૨૦૧૫ રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય : ૧, શિવકમલ એપાર્ટ્મેન્ટસ, સેન્ટ્લ એકસાઈઝ ભવન સામે, 
પોલીટેકનીક સામે, પાંજરાપોળ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ રણજિત પટેલ “અનામી' : રર/ર, અરુણોદય સોસાયટી, અલકાપુરી, 
વડોદરા-૩૯૦૦૦૭ નિર્મિશ ઠાકરઃ બી-૯-૩૧, ઓ.એન.જી.સી. કોલોની-૧, મગદલ્લા, સુરત -૩૯૪૫૧૮ શસમરચન્દ્ર પટેલ : ચોતરા બજાર, ઉમતા 
- ૩૮૪૩૨૦, જિ. મહેસાણા (ઉ.ગુ.) બિપિન મેશિયા : ૪૬, અંબિકા પાર્ક, સુખરામનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૧ અશોક ચાવડા ઃ ૩, મધુબન 
એપાર્ટમેન્ટ, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ પાસે, જૂના વાડ%, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ મનીષ પરમાર : મુ. વાવડી (ગઢ), પો. ધરોઈ કોલોની - ૩૮૪૩૬૧૦, 
જિ.મહેસાણા રવીન્દ્ર પારેખ ઃ ૧, યૂનિયનધારા, મોદી બંગલા, સૂરત -૩૯૫૦૦૭ ડૉ. એસ. એસ. ચહી : ૬૦૩, તુલિપ, કુમાર સુરક્ષા એપાર્ટમેન્ટ્સ, 
ઓફ એન.આઈ.બી.એમ. રોડ, કોંઢવા, પૂણે - ૪૧૧૦૪૮ જિગર જોષી : ગંગોત્રી પાર્ક / ૫૯, યુનિ. રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૫ ડવિ રાવલ ઃરેયાનાકા 
ટાવર અંદર, પ્રતાપકુંવરબા સ્કૂલ પાસે, રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧ ઇશ્ચર સુથાર: ૩૯, નંદ બંગ્લોઝ, જનતાનગર રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાતાદ - ૩૮૦૦૧૧ 
કિશોરસિંહ સોર્લકી : “તક્ત', ૪૩, તીર્થનગર વિ. ૧, સોલા રોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૧ પ્રફુલ્લ રાવલ : ૩, રાજમહેલ ફ્લેટ્સ, 
આઈ.ઓ.સી. કોલોની રોડ, વિરમગામ - ૩૮૨૧૫૦ સુરેશ દલાલ : ૧૩૩, હસ્સા મહલ, દલામલ પાર્ક, ૨૨૩, કફ પરેડ, પ્રેસીડેન્ટ હોટલ પાસે, 
મુંબઈ -૪૦૦૦૦૫ 'રજેન્દ્ર શુકલ/નયના જાની : સત્યાગ્રહ છાવણી, લેન-૨૨/પર૯, જોધયુર ટેકરા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ " પ્રબોધ ર. 
જોશી : “5લણાટ', સેક્ટર બી-૨૭, સ્ટર્લિંગ સિટિ, બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ પ્રદીપ ખાંડવાલા : બી/૧૦૧, જ્યુપીટર ટાવર, અંકિત બંગ્લોઝની 
સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ અશ્ચિન અને મીનાક્ષી ચંદારાણા : એ-૨૨૮, સૌરભ પાર્ક, સુભાનપુરા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૩ . મહેશ 
દવે: ૧, વનશ્રી સોસાયટી, ડ્રાઈવ ઈન રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ યશવન્ત મહેતા ઃ ૪૭-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, 
પાલડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ તુષાર ભટ્ટઃ જે/૩/૧૪, પત્રકાર કોલોની, વિજયનગર, ન્રરણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ કલેશ પટેલ : “શબ્દ”, 
લક્ષ્મીનગર સોસાયટી, સોનાસણ, તા. પ્રાંતિજ, જિ. સાબરકાંઠા - ૩૮૩૨૧૦ શરીફા વીજળીવાળા : ગુજરાતી વિભાગ, એમટીબી આર્ટ્સ કોલેજ, 
અઠવાલાઈન્સ, સુરત-૩૯૫૦૦૧ અભિજિત વ્યાસઃ “ગુલાબકુંજ', રણજિત મેમોરિયલ પાછળ, જામનગર-૩૬૧૦૦૧ મુનિશ્રીવાત્સલ્યદીપઃ જૈન 
ઉપાશ્રય, ૭, રૂપ માધુરી સોસાયટી, સંઘવીના રેલવે ક્રોસીંગ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ દુષ્યન્ત પંડ્યા : 'સન્નિધિ', પ, પટેલ કોલોની, 
માર્ગ-૪, જામનગર - ૩૬૧૦૦૮. હેમેન્દ્ર શાહ : ૪૭-બી, પ્રેમચંદનગર, જજીસ બંગલો રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ મુકુન્દ પી. શાહ : ૬૧-એ, 
નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ નીલમ દોશી: ૨૦૩, પરિચય એમાર્ટમેન્ટ, મધર મીલ હેરી પાસે, જજીસ 


બંગલો ચાર રસ્તા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ 




































સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું સામવિક _ 


આઘ્યતંત્રી 
રમણલાલ જોશી, 


્ષ ઓગણીસમું ર9૪ 


કાળનિમિતે 
કવિતા કરવી - કાળરચના --એ.એક દિધાયુક્ત, દંદ્વાત્મક વ્યવસાય છે. 
એએક કાર્ય,છે તેમ જ ગૂઢ રહસ્ય છે. 
એ. એક મનોવિનોદ છે તેમ જ પવિત્ર વિધિ છે. 
એ એક વૃત્તિને અનુરૂપ પ્રવૃત્તિ છે, તેમ જ ભાવાવેશ છે. 
આપણે, કેટલાક લોકોએ કહ્યું છે તેમ, કવિતાનું અવસાન થતું જોઈ રહ્યા છીએ એવું નથી. 
પરંતુ જે એક કાવ્પરંપરાનો મહાન રૉમેન્ટિક કવિઓમાં પ્રારંભ થયો, 
પ્રતીકવાદીઓમાં જે પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી 
અને આપણી શતાબ્દીના “પહેલી હરોળ'ના નવ્ય કલાકારો સાથે જેની મોહક સંધ્યા વળી 
એ. પરંપરાનું અવસાન થઈ રહ્યું છે. 
બીજી કવિતાકલાનું પ્રભાત ફૂટી રહ્યું છે... 


હરિવલ્લભ ભાયાણી 
(૨૬-૫-૧૯૧૭ - ૧૧-૧૧-૨૦૦૦...) 


શુઝ 
૨૧૮ 
3૪%/%.પઈલં€૭1.016 


ઝ-ઝ 


શ્‌ 

















વર્ષ ઓગણીસમું અંક ચોથો સળંગઅંક ર૧૮ 
અનુકમ નવેમ્બર ૨૦૦૮ ન ક 
ફર દર માસના પંદરમી તારીખેપ્રગટ ધાય 
એવો ની વિતાદસડિતા ! ત્રી ૧૪૦ હ હુદેશનાગ્રાહક ગમે તે અંકશો થઈ શકાય છે વાર્ષિક લવાજમ ભરના 
ઈશાદ ગઝલના જ્લસાતતારને અશોક ચાવડા ૧૫૧ ઝ્રાહકનેજેઅકયી ગ્રાહક થયા હશે તે અંકથી ગ્રાહક ગણવાર્મા આવરે 
શની દીલવ જન્મરાતા”રી વર્ષે સ્મરણાજલે યોસેફ મેકવાન ૧૫૪) ક વાર્સિક લવાજક દેર્કા) રૂ ૨૦૦ ઘિદેશ્માં (અરમેળ) યુ.એસ. હાહ 
ચમકતી નજર (કાવાાનુવાદ) રવીન્દ્રનાથ ટાગોર/દક્ષા વાસ ૧૫૫ રપ,આઅંકની છૂટક નકલ રૂ ર૫, પોસ્ટેજ સાથે, અંક રિલકમા હઃ 
હરિવલ્લભ, ભાયાણી ડા. બળતત જાની. ૧૫૬ લંરુધીમોક્તારે. 
શબદ મેં જીનર્ડું ખબરાં પડી. * 'ઉડેર'નાધોરણઅનેસ્વરૂપનેઅનુલર્રીનેેખકેએપોતાની કિએ મેક. 
કરતા અન્યત્રમોકલેલી કેપ્રકાશિત ફૂતિમોકવતી નહીં. સામાન્યરીતેસ્વીકૂ કને 
જૃણાબએકમહિનામાંઆપવામાંઆવેછે અથા કૂતિઅસ્ીફૂતસપજી. 
સૃષ્ટિ રૂપનો એક અનુભવ ઉશનસ્‌ 15૨ કૂતિનીશાવેજજાળીક્તરનહોવતોઅરવીકત કૂતિપાછીમોકલાતી નશ. 
સૃષ્ટિ રૂપનો એક અનમત ૧૬૩1 વેખ્કોએપોતાની કૃતિનીનક્લજાળતી રાખતા તિર્તતી છે લખાણ કાગળની 
ડંપાવા નલિન રાવળ ૧૬૪ એકબાજુએસુવાર્ય અક્ષરોમાલખવું.ગઆર્મુંઅવશ્યલખશો, 
સ્ત નીતિન વડગામા ૧૬૫ * “ડેર પુગ્સ્કારનુ ધરણ સ્વીકારે છે વપતિપ્રસિધ કતઓ માટેેડરીક 
સતથરણ ૧૬૫ | પર્કાર કાર્યાલય તરફથી મોકલવી આપણમાં આશે. 
સતશરણ ૧૬૫ | * ઉદ્દે 'માં પિક થતાં લખાજ્ઞની જનાબદારી જે તે હેખકની છે અરણી 
કઃ 
ઉઠાઓ તંબૂ ઉઠાઓ ડેરા મનોહર ત્રિવેદી ૧૬૬ પ મલ, કક 
સહજ સમાઘિ સાધો દિનેશ દેસાઈ ૧55 ક દિએ મોકલતા, લતાજમ મોકલતા તથા અન્ય પત્તર મટેતુ 
મજરી આ મૌનની. આહમદ મકરાણી ૧૬5 સરનામુ “ઉદ્દેશ ફાઉ ડેશન, ૪0 પ્રબોધ ૨. જોશી, 'ડન્ણાદ 
તુ ચાલી આવ દિલીપ મોદી ૧૬૭, જ્ેક્ટર બી ર૭ સ્ટર્લિંગ સિટિ, બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ 
જાજમ પાથરું મીનાક્ષી ચંદારાણા ૧૬૭ | શૈન (૦૨૭૧૭) ૨૩૧૮૮૦ (મનિવાર્ગ ્સજોગોમાં રત્રે ૦૦૫) 
સ્મિત-અશ્રુ મહી. તિર્મિશ ઠાકર ક કઝ કેતેમના સ્વીકાર/અસ્વીકાર વિશેફેન ઉપર પુચ્છા 
એક હાયવગી ગઝલ બકુલેશ દેસાઈ ૧59  # હમે નું લવાજમ આ સ્થળે પણ ભરી શકાશે તેમજ છૂટક નકક પણ 
થહુ લોક અજવાસ જીનામ, જીનામ (આસ્વાદ) રમણીક સોમેશ્વર ૧5૮ ઝર્ડીથી મળી શકશે, 
વાચતા વિચારતા યશવન્ત મહેતા ૧૬૬ | ૧ તિજ્ય મેગેઝિન વર્લ ૬ર કલ્યાણ ભુતન.બીજો માળ, 
આ ઘર (વાર્તા) ભારતી દવે ૧૭ર | રિલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 
જત જણાવાનુ તને ૮ ઝબકીને જાગી ગયા રાજેન્દ્ર શુકલ/નયના જાની ૧૭૪ ૧૭૫ | ક્ઞેન ર૫૩૫ ૬૪૭૬ ર૬૮૭ ૦૭૯૮. 
કાથાનુવાદ (ગુજરાતીમાથી) પ્રબોધ ર જોશી ૨ સૌરભપુસ્તક ભંડાર, બી ૨૦ રયાપત્ય એપાર્ટમનટ સ્ટાર 
અમસ્તાં ક્યાં ઉછાળા ખાય છે પાણી ? (અનલોકન) સધ્યા ભટ્ટ ૧૭૮ | ધસટલનીબાજુમાં,મેપમનગર.અમલવાદ-૩૮૦૦૫૨ 
ફોન ૨૭૪૫ ૧૪૦૦ ૮૩2૭૦ ૦૦૮૧૮ 
શાસ્ત્રીય સગીત મારી નજરે નિર્મિશ ઠાકર ૧૮૧ 
૩ પ્રેગેઝિનવર્લ્ડ્સ્ટેચન રેડ આણદ-૩૮૮૦૦૧ 
૮ ૩ વિવિધ ગાનશૈલીઓ અને તમે ફોન ૨૪૪ ૬૩૫, ર૪૪ ૫૮૨ 
ભારતના પુનરૃત્થાનના જ્યોતિર્ધરો દુષ્યન્ત પંડયા ૧૮3 » ઇમેજપબ્લિકેશન્સ પ્રા. હિ, ૧ ૨ સેન્ડુરી બજાર, 
૯ ૧ રતામી પ્રેમાનન્દ વલો માળ, આબાવા ડી સર્કલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૩ 
વ્વાઈવ્ડ લાઈફ વોચ ૨૦ હેમેન્દ્ર એ. શાહ ૧૮૭ ફોન ર૧૫૬ ૦૫૦૪ ર૬૪૪ ૨૮૩૬ 
પીળો ચાચ ઢોંક પ. ધીઓએસિસ રોષ જએકફ ૧૦-૧૧ હાર્તી કામ્પતેક્ષ, 
ળતાાંલ્ત ડણી (ઉં/તલભતત 1.લાાત્૦ત૦ તાર) પ હાઈસ્કૂલ પ રઢ, ક 
સાહિત્યવિશ્વ અરવિંદ અધિગાને બુકર ગ્ાઈઝ ્તત્રી ૧૮૮) ૨-5: કાકા દો 
08 | 11605 33101000 20 ॥ 
સાહિત્યવૃત્ 166૮ હુ પીયૂષ મેગેઝિન વર્લ એઇ/૮ ગ્રયમ માળ, મૂછી ભવન, 
પ્રતિભા ઉશનસ્‌, તિન રતળ ૧૯૦। ઝેસ.ટો.બસસ્ટે ડની પારો, મતેસાણ-૩૮૪૦૦૧ ઉ ગુ 


ય મગલકામી સાહિત્ય-સેવી મુકુંદભાઈ પી. શાહ યશંવન્ન મહેતા 


આધતેત્રી રમણલાલ જોશી 


૧૮૨ 





ફોન (0૨૭૩ર) રર૦૩૫૦/ ૮૮૨૫૮૮૮૭૭૮ 


તંત્રી પ્રબોધ ર. જોશી 


તગ, મુદ્રક અને પ્રકાશક પ્રબોધ ર. જોરી, પેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદેર ફાઉ ડેશને, “ડટા? સેક્ટર બી ર સ્ટર્તિ । સિટિ બોપ4, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮યી પ્રગટ કું 
મુદ્રણસ્થાન પટે] પ્રીર્ન્ટગ પ્રેસ પ્રા, લિ. રાયપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧ ફોન ૨૨૧૪૩૧૨૮ 


નવેમ્બર ૨૦૦૮ 
હર્ષ ૧૯ : અંક ૪) 


એવોર્ડ્ઝની વિવાદસંહિતા ! 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ના 'ઉદ્દેશ'ના અંક માટે ગત વર્ષ દરમ્યાન સાહિત્યકારોને, 


સાહિત્યકૃતિઓને મળેલાં પારિતોષિકો, સન્માનો વગેરેને લઈને સમાચારોનું સંકલન. 


કરાવી માહિતી એકત્રિત કરી મૂકી આપવાની ઈચ્છા હતી. પછી એ જોતાં 
થોડીકતારમાં જ એ સમજાઈ ગયું કે એ યાદી કેટલી તો લાંબી થઈ હતી !એ બધું 
અર્થપૂર્ણ પણ ન લાગ્યું અને એટલે છેવટે એ વિચાર માંડી વાળ્યો. 

હમણાં એક વ્યવવસાયક્ષેત્રના એવોર્ડ સમારંભમાં હાજર થવાનું થયું. એક પછી 
એક પછી એક એટએટલાં નામ બોલાતાં ગયાં કે અવોર્ડ્ઝ જેવયોવૃધ્ધ મહાનુભાવના 
હસ્તે અપાવતાના હતા તે થાકી ગયા અને સમારંભના આયોજકોને જાહેરાત કરવી 
પડી કે બાકીના એવોર્ડ્ઝ બીજા મહાનુભાવ દ્વારા અપાશે. સમારંભ પછી આયોજકોએ. 
સન્માનપ્રાપ્ત વ્યક્તિવિશેષોનો ગ્રૂપ ફોટો લેવા ઈચ્છયું. એ જાહેરાત થતાં તો સ્ટેજ 
ઉપરખારસું એવું ઘમાસાણ જ મચી ગયું. એટલો ધસારો અને પડાપડી અને પછી 
એકમેકની આગળ આવવાની હોડનું જે સમૂહચિત્ર મારા આંખના કેમેગરમાં ઝડપાયું તે 
વિચાર કરતા કરી મૂકે એવું હતું. 

અહીં જેપ્રગટપણે સ્ટેજ ઉપર ભજવાયું તે ક્યારેક પ્રચ્છન્નપણે સ્ટેજપાછળ 
યહ ભશ્ઘાતું તે હોય છે : 

કેટકેટલાં ક્ષેત્રોની કેટકેટલી સંસ્થાઓ કેટકેટલી વક્તિઓને આવાં સન્માનોથી 
સુશોભિત કરવાનો અને ક્યારેક એ મિષે'પોતે ય સુશોભિત થવાનો પ્રયત્ન કરતી રહેતી 
હોય છે !એમ થવા દેવા પાછળ કેવી વૃત્તિઓ, વલણો અને વિચારો વહેતાં રહેતાં હશે 
એનું વિશ્લેષણ થઈ જાય છે. 

ઉપરનું ચિત્ર તો આપણા રુગ્ણ સમાજજીવનનું જ ઘોતક છે પણ હવે પછી પણ 
મારેઆખોટું કે તે ખરુંનાં ત્રાજવાં તોળવાં નથી. છતાં, એક વાત જરૂર દેખાય છે અને 
તેએકે આજના આપણા સમાજમાં લોકોનું સન્માન અને માન્યતા આપવા-લેવા માટેનું 
“એપેટાઈટ' જેટલું ઊયડ્યું છે એટલું પૂર્વે કદાચ ક્યારેય ન હતું. કેટલાંક તો રીતસરના 
“પધ્ધતિ'પૂર્વક કામ કરતાં સંગઠનો એક સ્વતંત્ર વ્યવસાયરૂપે ફૂલ્યાં-કાલ્યાં છે અને 
એથી સૂકા ભેગું લીલું ય બળે એવા હાલ થાય છે ! 

એમ લાગે છે કે મનુષ્ય માત્રમાં «ટ૦-અહમૂની, મૂળ વૃત્તિ પોતાને સમૂહથી 
અલગ પાડવાની, પોતે કંઈકને કોઈક રીતે વિશિષ્ટ છે એવું સમજતા - સમજાવતા 
રહેવાની હશે. આ ભેદ ભરમ (ભ્રમ) આમ તો પ્રકૃતિની રચનાથી વિરુધ્ધનો છે ને 
એટલે જ એ રૈતનું અંદર-બહારનું ઘર્ષણ ક્યારેક આવાપ્રસંગોએ માનવસર્જિત સારા 
થગ્રપંચને મંચ પર ખુલ્લો પડવા લઈ આવલહુંહશે ! 








નવેમ્બર ર૦૦૮ : ૧૪૯ 


સન્માન ડેએ રીતની માન્યતા મળતાથી વાક્તિનો ઉત્સાહ વધે છે અનેએ 
પોતાનું વધુ ને વધુ ઉત્તમ આપવા પ્રેરાય છે એવ! મનોવિજ્ઞાનનો સ્વીકાર કરતા 
માની લઈએ કે આ કે તે ક્ષેત્રમાં કોઈક પોતાનું ઉત્તમ પદાર્પણ કરે અને એને 
જાહેરમાં કહેવાની, સન્માનવાની અને બીજોઓને પળ ભવિષ્યમાં એ સ્થાને 
પહોંચતાપ્રોત્સાહિત કરતાની કોઈ રચના જ ન હોય તો કેવો શૂન્યાવકાશ સર્જાય ? 


પણ શૂન્યર્માથી જ સર્જન થયું છે. ઉપરોક્તપ્રશ્ઞ પણ સૌ સૌને પોતપોતાની 
અંદર નિરખવાપ્રેરે અને ત્યાંથી આવતા પ્રતિસાદનો - એ સોતને વધુ પૂર્ણપણે 
પામવાનો માર્ગખૂલે એવું ય બને. એવું ય બને કૈ મહાન પ્રતિભાઓને હંમેશાં જેનો 
સામનો કરવાનો આવો છે તે -11 0૯ ઢાળંખ્ત્તના ભમનું તિરસન થતું રહે 
અનેનર્વ નવ આકાશ ખુલતાં રહે.. 


વિશ્વભરમાં ગણનાપાત્ર એવોર્ડ્ઝ પણ બહુધા વિવાદોનું કેન્દ્ર બનતા રહ્યા 
છે. એવોર્ડ્ઝ નિર્વેવાદ રહે તો તે એવોર્ડ્ઝ નહે; પછી એ નૉબેલ હોય કૈ બુકર 
પ્રાઈઝ હોય !સત્ય એ છે કે એવોર્ડ્ઝ, પ્રાપ્ત વ્કક્તિઓ વડે જ પ્રસ્યાપિત કે 
તિસ્થાપિત થતા હોય છે. તિતાદોર્નુપણ એક આગવું વિજ્ઞાન છે. ઈતરજનો માટે એ. 
મિષ્ટાન્ન છે. વિવાદનો પથ્થર ઊઠાતતાં પહેલાં “પથ્થર થર થર ધૂજે'વાળી વાત 
પણ સ્મરણમાં લેવા જેવી છે. 


વિશ્વભરની એવોર્ડઝ પ્રાપ્ત નિર્તિવાદ વિભૂતિઓની યાદી અલગ બનવી 
જોઈએ. એ જ ઘણું ઊઘાડી આપશે. (નોબેલ શાંતિ પ્રાઈઝ નહિ મેળવી શકનાર 
ગાંધીજી કે પછી સાહિત્યક્ષેત્રે નોબેલથી વંચિત રહેલા ઈબ્સન, કાફકા કે જેમ્સ 
જોયૂસ જેવી પ્રતિભાઓને ક્યાં મૂકીશું ? તો, એ પણ એક અલગ યાદીનો 
વિષય છે.) ત્રીજી યાદી સાર્ત્ર જેવા એવા મહાનુભાવોની પણ બનાવી શકાય કે 
જેમણે એમને યોગ્ય સન્માનનો સકારણ કે અકારણ અરવીકાર કર્યો. જો કે 
કારણોના કળણમાં ઊંડા ઊતરવા જેવું હમેશ નથી હોતું... ઉમાર્શકરે કહેલું 
સાંભળેલું છે કે કેટલીક વક્તિઓ પદ વડે શોભતી હોય છે જ્યારે, કટલાંક પદ 
થક્તિ વડે શોભત્તા હોય છે. એક ત્રીજી કક્ષા પણ ઉપ્ેરી શકાષ કે જેમાં વાક્તિ 
અનેપદ એકપેક વડે શોભતાં હોય. અને એ કક્ષા પણ નથી નાની કે નથી સૂની. 


પ્રધમ પરિસ્થિત્તિમાં વિવાદ નિશ્ષિતપજ્ઞે થાય - થવો જ જોઈએ. પણ 
જગતભરમાં પદ પ્રાપ્ત ભક્તિની પ્રતિભા પદ કરતાં ઘણી ઊંચેરી હોવાનાં ય 
નિર્વિવાદ ઉદાહરણો છે. વ્યક્તિ અને પદ એકમેકથી શોભતાં હોય ત્યારે થતા 
વિવાદોમાં તથ્યાતથ્યને આમ કે તેમ જોઈ, મરોડી શકાય. એવોર્ડના સ્વીકાર- 
અસ્વીકારની વૈયક્તિક બાબતને પણ વિવાદના ઘેરામાં લાવી શકાય અને એમ 
એવોર્ડ્ઝની આ વિવાદસંહિતા આગળ વધારી શકાય. પણ, કોઈ સન્માન માટે 
આપણી પાસે એકથી વધુ વક્તિતિશેષની હયાતી હોય એ હરખનો તિષવ 
નથીશું ? 
૧૪ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ પ્રબોધ ૨ જોશી 


* ૧૫૦ 


બ્ટ્ણ 


ઇર્શાદ ઃ ગઝલના જલસાવતારને 





બાલાશંકર, કલાપી, મણિલાલ, શયદા, શૂન્ય, મરીઝ, 
ઇત્યાદિ ગઝલકારોની પ્રિયતમા ગઝલ એક એવા ગઝલકારની 
“પ્રિય તમા ગઝલ” (જેની પ્રિય “તમા' જ ગઝલ છે) થઈને આવે 
છે કે એક તબક્કે વર્તમાન સમયમાં ખુદ ગઝલે પણ આદિલ- 
મનહર-રાજેન્દ્રમનોજ-રમેશ જેવા આધુનિક ગઝલકારોની 
ગઝલહયાતીમાં પોતાની નોંખી હાજરી નોંધાવવા ઈર્શાદ કહેવું 
પડે. 

જી હા, વાત ચિનુ મોદી “ઈર્શાદ'ની છે. અન્ય 
સાહિત્યસ્વરૂપો ખેડવાની સાથેસાથે “ઈર્શાદ' તખલ્લુસથી 
ગુજરાતી ગઝલને નખશિખ ગુજરાતીપણું આપી આજીવન 
ગઝલમય રહેનાર ચિનુભાઈ ચંદુલાલભાઈ મોદીનો જન્મ ૩૦ 
સષ્ટેમ્બર ૧૯૩૯ના રોજ વિજાપુર ગામમાં. તેમનાં માતાનું નામ 
શશિકાંતાબહેન અને ધર્મપત્નીનું નામ હંસાબહેન. ૧૯૬૧માં 
ગુજરાતી. સાહિત્ય સાથે એમ.એ. (ગુજરાત યુનિવર્સિટી) કર્યા 
બાદ ગૂજરાત વિધયાપીઠમાંથી “ગુજરાતીમાં ખંડકાવ્ય' વિષય 
સાથે પીએચ.ડી. કરનાર ચિનુ મોદીએ ૩૫થી વધુ વર્ષ 
દરમિયાન સ્નાતક-અનુસ્નાતક કક્ષાએ ગુજરાતી સાહિત્યના 
અધ્યાપન ક્ષેત્રે કાર્યરત રહી ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ભાષા 
સાહિત્ય ભવનમાંથી ગુજરાતીના રીડર તરીકે ૨૦૦૧માં નિવૃત્તિ 
લીધી. જોકે નિવૃત્ત હોવા છતાં પહેલાંની જેમ જ પ્રવૃત્ત રહેનાર 
ચિનુ મોદીએ. પત્રકારત્વના વિષયમાં તેમજ આઈ.એ.એસ. જેવી 
સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના વર્ગોમાં પણ મુલાકાતી વ્યાખ્યાતા રૂપે 
દીર્ઘકાલીન સેવાઓ આપી. 

ગઝલ, ગીત, અછાંદસ, આખ્યાન, ખંડકાવ્ય, દીર્ઘ 





મારદપુશિમા- ૧૪ ટોલ ૨૦૦૮ના જ ન ૨૦૦૮નો તેરમો રક મના । એવોર્ડ સ્વીકારતા 
કવિ શ્રી ચિનુ મોદી. એ વેળાએ શ્રી મોરારિબાપુ, શ્રી રઘુવીર ચૌધરી અને શ્રી અનિલ ખંભાયતા. 


બ્ટ્શ 


અશોક ચાવડા 


કાવ્ય, સોનેટ, મુક્તક-રૂબાઈ જેવાં પદ્ય સ્વરૂપો ઉપરાંત ટૂંકી 
વાર્તા, લઘુ નવલ, નવલકથા, એકાંકી જેવાં ગદ્ય સ્વરૂપોમાં 
પોતાની સર્જનાત્મકતાનો. સંસ્પર્શ કરાવનાર ચિનુ મોદીએ 
રૈડિયો, ટીવી ડોક્યુમેન્ટરી તેમજ અખબારી લેખનમાં પણ 
યોતાનો કસબ દેખાડયો છે. એટલું જ નહીં ટી.વી. સિરિયલ અને 
દસ્તાવેજી ફિલ્મોનું પણ નિર્માણ અને દિગ્દર્શન કર્યું છે. 

ચિનુ મોદી પાસેથી લગભગ ૭૦ જેટલાં પુસ્તકો મળ્યાં 
છે, જેમાં ૧૧ કાવ્યસંગ્રહો, ૨ વાર્તાસંગ્રહો, ૮ નવલકથા, ૨ 
લઘુનવલ, ૮ એકાંકીસંગ્રહો, ૮ વિવેચનસંગ્રહો, ર૪ 
કાવ્યસંપાદન અને ૧ અનુવાદસંગ્રહ મુખ્ય છે. 

“ચિનુ મોદી - સાહિત્યકાર'નું સમગ્રલક્ષી મૂલ્યાંકન થવું 
જોઈએ. અત્યારે તો ઇર્શાદ કહીને સાહિત્યકાર ચિનુ મોદીના 
આગવા સાહિત્યપિચ્છ, ગઝલને લક્ષ્યમાં રાખી ગઝલકાર ચિનુ 
મોદી “ઈર્શાદ'ની કેટલીક સર્જક-લાક્ષણિકતાઓ પર સહેજ 
પ્રકાશ પાડવો છે. 

ગઝલ ક્ષેત્રે ચિનુ મોદીનું સર્જન જોઈએ. તો “ક્ષણોના 
મહેલમાં' (૧૯૭૨), “દર્પણની ગલીમાં' (૧૯૭૫), 
“શદિગઢ' (૧૯૭૯), “અફવા' (૧૯૯૧), “જનાયત' 
(૧૯૯૫), “પર્વતને નામે પથ્થર' (પોતાની શ્રેષ્ઠ ગઝલોનું સ્વયમ્‌ 
સંપાદન, ૨૦૦૧), “નકશાના નગર' (૨૦૦૩), “આઘાપાછા 
શ્વાસ' (૨૦૦૦૭), અને જશદિનામા' (ઉર્દૂ ગઝલસંગ્રહ, 
૨૦૦૭) મુખ્ય છે. 

“ગુજરાતી પ્રતિનિધિ ગઝલો' પુસ્તકના સંપાદક ચિનુ 
મોદી લખે છે : “ચેનુ મોદીની ગઝલો બે ભાગમાં વહેંચાય છે - 
, ઈર્શાદ થયા પહેલાં અને પછી'. વળી, 
થં “ઈશદિ' તખલ્લુસ વિશે પણ તેઓ 
આમ લખે છેઃ “ “ક્ષણોના મહેલમાં' 
નં અને 'દર્યણની ગલી' સુધી ગઝલ અને 
હૂ: 1] હું એકાકાર નહોતાં થયાં, પરંતુ 
। ૧૯૭૭માં મને સૌ શ્રધ્ધામાંથી 

જ હચમચાવે એવી ઘટના બની. હુંચિનુ 
કી મોદીમાંથી “ઈર્શાદ' થયો અને 
1 “ઈર્શાદ' નામને બદલે માત્ર તખલ્લુસ 
1 જ રહી ગયું. એ કપરા નૈરાશ્ય અને 
 વૈક્ટયના સમયમાં મને મારી જાતમાં 
સશ્રધ્ધકર્યોતોમાત્રગઝલે. રાતોરાત 

છ ગઝલકાર માટે અનિવાર્ય એવો 
મિજાજ અનેએવી જખુમારી મારામાં 
પ્રવેશી.'” 


નવેમ્બર ૨૦૦૮ : ૧૫૧ 





પ્રસતુત અંશો ચિનુ મોદી અને ઇર્શાદ એ. બે ભિન્ન છતાં 
અભિન્ન એવા વ્યક્તિત્વોને એકસાથે સમજવા માટેની કદાચ 
ગુરૂચાવી છે 

ચિનુ મોદી ગઝલસર્જન પ્રત્યે ખૂબ જ સભાનતાથી કામ 
ડરે છે તેઓ શેર નહીં પણ મિસર! (ઉલા હોય કે સાતી, કોઈ 
ફરક નથી પડતો) પ્રત્યે પણ એટલા જ સજાગ રહી પોતાના 
કલ્પનને ઉડ્યત આપે છે આમ જુઓ તો મિસરા નર્હી, પણ 
પ્રત્યેક શબ્દ પાસે તેઓ ધાર્યું કામ કરાવે છે અને સહશબ્દને 
પણ પોતાનો હુકમ માનવા મજબૂર કરી મજબૂત મિસરાનું 
સર્જન ડરે. છે પરિણામે દાતા દલીલને સામર્થ્ય મળે છે અને 
સર્જાય છે સુંદર શેર આજે જ્યારે ગલીએ ગલીએ ગઝલકારોનો 
ડાયરો જામતો હોય અને ગઝલ ગઝલ ન રહેતા “'પઝલ' બની 
ગઈ છે તેવા માહોલમાં પણ ગઝલના આ જૂના જોગીની ગઝલ 
જર્શાદ' કહેવા માટે ઉશ્કેર્યાં કરે છે તે નાનીસૂની વાત નથી. 
ગઝલમાં પ્રયોગશીલતા' લેખમાં શકીલ કાદરીએ સાચુ જ 
નોંધુ છેં બયોગશીલ કવિઓમાં ચિનુ મોદીનુ પ્રદાન નોંધપાત્ર 
ગણાવી શકાવ તેમ છે એમણે ગઝલોમાં વિશેષ સિદ્ધ પ્રાપ્ત 
કરી છે પરપરાગત ઉર્દૂફારસી છાપવાળી ગઝલોથી મુક્ત 
એવી ભાષા દ્વારા એમણે કાફિયા રદીફના ચુસ્ત બધન અને 
સચોટ ધારદાર અભિન્ક્તિથી ગઝલનો મિજાજ જાળવ્યો છે' 
હું ઉમેરીશ કે તિખાર્યો છે 

ગઝલ માટે ભલે પ્રિયતમા સાથેની વાતચીત' એમ 
કહેવાયુ હોય, પણ ઈર્શાદ' પાસે હંમેશા ગઝલ પ્રિય તમા 
સાથેની વાતચીત' થઈને જ આવી છે, જેનાં ઘણા ઉદાહરણો 
“ઈર્શાદ'ની ગઝલસફરન॥ મુકામમાં જોતા મળે છે “ઈર્શાદ'ની 
આખમાનો ભેજ કદાચ અછાનો સહી શકે,પણ ગઝલમાની ભેજ 
તોભાતકની આખનેય ભીંજવે છે 

આ ગઝલ લખવાનું કારણ એ જ છે, 

આંખના ખૂણે ડજીવે ભેજ છે 

ચિનુ મોદીએ જીવનને ભરપેટ માણ્યુ છે, પ્રમા્્યું છે 
જિંદગીનાં અનેક શ્વેત-રયામ રૂપરગને હર્ષનવેષાદના તડકા 
છાયા હેઠળ નિહાળ્યા છે ઈચ્છાથી સતત ઘવાયા છે, છતાં 
ઈચ્છા કરી પણ છે 

આંસુ ઉપર આ કોના નખની થઈ નિશાની, 

ઈચ્છાને હાથપગ છે, એ વાત આજે જાણી. 

કૌઈ ઇચ્છાનું મને વળગણ ન ઠો, 

એ. ય ઈચ્છા છે, હવે એ પણ ન ડો. 

ફર 

આપણે ઈચ્છા કયર્નાં પાપ સ્હેતાનોં ખુદા, 

હું જીવી શકતો નથી ને તું મરી શકતો નથી. 

જો કે આમ તેમના દરેક ભાવ-વિશ્વ વિશે વાત કરવી 
હોય તો પાના ઓછા પડે ભાગ્ધે જ એવુ ડોઈ ભાવ-વતિશ્વ કે 
સવેદન હશે જેને ઈર્શાદૈ' ગઝલના શેરમાં મઢ્યુ ન હોય ! 


મૂ 


3૨૦૦૮ ૧૫૨ 


ઈર્શાદ'ની ગઝલમાં ઉરનો સાદ છે ચિનુ મોદી તો બરબાદીને 
પણ ઊજવી જાણે છે, માટે જ તે કહી શકે છે 

ઠોઠભપકા એ જ છે રઈર્શાદ'ના, 

ઘર બળે તો તાપી લેવું જોઈએ. 

ચિનુ મોદીની ગઝલની વિશેષતા એ છે કે એ સર્વાંગ 
ગુજરાતી બને છે બીજા શબ્દોમા કહુ તો પર્દાનશીન ગઝલને 
ઈર્શાદ ઘૂમટો તાણીને - કે પછી ઉઠાવીનેય ગુજરાતણ બનાવે 
છે, જેની પ્રતીતિ એમની ગઝલમાંથી થયા. વિના રહેતી નથી, 
ગઝલના અંતરંગને પામનાર આ ગઝલકાર ગઝલને બાહ્ય રીતે 
જ ન્થી પામ્યા, પણ એના આંતર્સ્વરૂપને પણ પામી શક્યા છે, 
જેના પુરાવા તેમની ગઝલબાની અને પ્રતીકોના ઉપયોગ તેમજ 
કલ્પન-ઉડ્યનપાંથી દોથેદોયે મળી શકશે. ઉદાહરણો એમ જ 
હાથ્‌ લાગી જાવ છે 

સ્વર્ગની લાલચ ને આપો શેખજી, 

મોતનો પણ એક મોભૌ હોય છે 


ધાર કૈ વેચાય છે સામી દુકાને સ્વર્ગ પણ, 
કોણ ઓર્ળગે સડક, એ ધારણાના નામ પર. 


બંધ કર જલ્દી 'ચિનુ' તું બૈન્ડવાજુ શ્વાસનું, 
જન્મ પામ્યો ત્યારથી કોઈક ખોટી થાય છે 


હોય છે ખારાશ દરિયામાં છતાં, 
તું નંદી છે એટલું જાણી લે બસ. 


બાતમી મળત નથી લેબાસ બદલાયા પછી, 
સાત જન્યોની કશાનો હું જ નાયક, નામ હ 
શન 


આપણું અહીં હોવું ભેદ છે છર્તા શું છે ? 
રોજ એક પડછાવે કાય ઢોંકવા જેવું. 


સર્વને ગમતી ગઝલ જ'ઈર્શાદ'ની, 
આંસૂની તાજી છબી લાગે સરસ. 


ખરી જાય છે પાંદડા વૃક્ષ પરથી, 
મને કૈમ વિશ્વાસ શ્વાસો ઉપર છે ? 


સજીવન મંત્ર લોલી, પાણી છાંટી શું ઊભો છે તૃં ? 

મરણ શું છે બીજુ ઈર્શાદ' ધસતાં જાય છે પાણી. 

વિવિધ છંદપ્રયોગો છતાં મુખ્વત્વે “રમલ' નામની 
બહેરમા વિશેષ ખેડાણ કરતા આ ગઝલકારની ગઝલોને એક 
એક કરીને તપાસીએ તો સહજતા ઊડીને આખે વળગે છે 
રમલ નામની બહેરને પણ તેઓ ટૂંકી, મધ્યમ અને દીર્ઘ એમ 
અતનવાપ્રકારે હકારે છે નાની બહેરની ચાલમાં તો તેઓ લાબુ 


હરણ 


ચાલે છે અને ઝીણું કાંતે છે, જેની નોંધ લેવી જ પડે. 

ગઝલમાં મહત્ત્વના અંગ એવા રદીફ-કાફ્યાની 
પસંદગીમાં પણ કવિનો અનુભત રંગ લાવે છે. ખાસ કરીને 
કાફ્યાની આગંતૃકતા તો. કાબિલે-દાદ હોય છે. સામાન્ય રીતે 
સામાન્ય ગઝલકારની ગઝલોમાં કાફિયા પકડવા ખૂબ જ સહેલા 
હોય છે, પણ ચિનુ મોદીની ગઝલોમાં આવતા કાફિયા પકડવા 
દુષ્કર કામ છે. એટલું જ નહીં, તેમની ગઝલમાં આવતો કાફ્યા 
સુખદ આશ્ચર્ય આપી જાય છે. માત્ર ભાષાનું ભપકાદાર જ્ઞાન 
તેમજ કલ્પન અને તર્કશક્તિનો વિનિયોગ જ આવું સર્જે છે એવું 
નથી, ચિનુ મોદીની કલમના કસબમાં એ બધું અને કંઈક અનોખું, 
છે. સરળ ભાવ, સહજ ભાષા, ઊંચું કલ્યન-ઉડયન અને રવાની 
જાણે તેમની ગઝલમાં અનાયાસે ગઝલના બંધારણ સાથે જ 
એકરંગ થઇને આવે છે. શોભિત દેસાઈની વાત સાથે સહમત 
થઈએ. “સતત આશ્ચર્ય આપર્વા એ ઇર્શાદની ગઝલનો સ્વભાવ 
રહ્યો છે. ઇર્શાદનું બહુ મોટું જમા પાસું એ છે કે એમણે ગઝલને 
બીબાંઢાળ,બનતાં બચાવી છે... અન્યથા ખૂબ જ અચલ, સ્હેજ- 
સાજબરછટલાગતા ચિનુ મોદીની (ભાતની) ભીનાશ અનુભતતા 
તમારે એમની ગઝલોમાં જ લટાર મારવી રહી.' 

ચિનુ મોદી માત્ર ગઝલકાર જ નથી, પણ ગઝલની 
જાગતી પાઠશાળા પણ છે અને એટલે જ પોતાના ગઝલસંગ્રહ 
“આઘાપાછા શ્વાસ'ની પ્રસ્તાવનામાં તેઓ આમ લખે છે : 'હવે 
જીવવાનાં અન્ય કોઈ કારણ નથી રહ્યાં સિવાય કે લખવું.” 


નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ 

વિદ્યમાન ગુજરાતી કવિને તેના સમત્ર કાવ્યસર્જનને 
લક્ષ્યમાં રાખી આઘકવિ નરસિંહ મહેતા સાહિત્યનિધિ ટ્રસટ 
દ્વારા પ્રતિવર્ષ રૂ. ૧,૫૧,૦૦૦/-ની ધનરાશિ અને નરસિંહ 
મહેતાની ધાતૃની પ્રતિમા સાથે શ્રી મોરારિબાપુના વરદ્‌ 
હસ્તે “નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ' એનાયત કરવામાં આવે છે. 
૧૯૯૯થી ૨૦૦૮ સુધીમાં ૧૩ એવોર્ડ્ઝ જાહેર થયા છે. 

રાજેન્દ્ર શાહ ૧૯૯૯ 

મકરંદ દવે ૨૦૦૦ 

નિરંજન ભગત ૨૦૦૧ 

ઉશનસ્‌ ૨૦૦૧ 

અમૃત “ઘાયલ” ૨૦૦ર 

જયંત પાઠક ૨૦૦૩ 

રમેશ પારેખ ૨૦૦૪ 

ચંદ્રકાન્ત શેઠ ૨૦૦૫ 

રાજેન્દ્ર શુક્લ ૨૦૦૬ 

. સુરેશ દલાલ ૨૦૦૭ 
- લાભશંકર ઠાકર ૨૦૦૮ ભસ્વીકાર 
. સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર ૨૦૦૮ ભરસ્વીકારુ 

* ચિનુ મોદી ૨૦૦૮ 





જાણે કે માત્ર ગઝલ માટે જ શ્વાસોચ્છ્વાસ ભરતા હોય 
તેમ આ ડવિની અધ્યક્ષતામાં પ્રત્યેક શનિવારે “શનિસભા' 
અંતર્ગત હઠીસિંગ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સેન્ટર, અમદાવાદમાં 
ગુજરાતી ગઝલની વર્તમાન તેમજ ભાવિ પેઢી પોતાની નવી 
રચના રજૂ કરૈ છે. ત્યારબાદ ઉપસ્થિત કવિમિત્રો આ રચનાઓ 
વિશે બખૂબી મોકળાશથી ચર્ચા કરે છે. આમ, ચિનુ મોદી નવી 
પેઢીને પણ હોંશથી મળે છે એટલું જ નહિ ઘડે પણ છે. અને હા, 
પોતે પણ નવી રચના રજૂ કરી તેની ચર્ચા હટુ હોય તો. પણ) 
ધ્યાનથી સાંભળે છે અને. એમ પોતાની કલમના કસબને તધુ 
કંસતા રહે છે. 

માત્ર ગઝલ જ નહીં પણ અન્ય સાહિત્ય સ્વરૂપોની પણ 
કાર્યશાળા ચલાવતા આ સાહિત્ય-દ્રોણની જોઈએ તેવી નોંધ 
લેવાઈ નથી. છતાં પોતાની અલાયદી મોજમાં, જલસાવતારમાં 
રાચતા આ કાવેએ અનેક સાહિત્ય સંસ્થાઓનાં ગૌરવભર્યા પદ 
અને અનેક એવોર્ડ્ઝ શોભાવ્યાં છે. 

સાતેક વાર કવિતા, નાટક અને વાર્ત-નવલકથા માટે 
તેમને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયા છે. 
“બાહુક' દીર્ઘકાવ્વ માટે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું 
પારિતોષિક મળ્યું છે. રેડિયો અને ટેલિવિઝન એડવર્ટાઈઝિંગ 
પ્રેક્ટિશર્ન્સ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા તરફથી કોપીરાઈટર 
તરીકેના રાપા એવોર્ડ ત્રણ વાર પ્રાપ્ત થયા છે. તેમને ગુજરાતી 
સંગીત નાટક અકાદમી તરફથી ૧૯૯૯-૨૦૦૦ના વર્ષનો 
ગૌરવ પુરસ્કાર પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. ઈન્ડિયન 
નેશનલ થીએટર (આઈ.એન.ટી.)નો “કલાપી એવોર્ડ' તેમને 
મળ્યો. ગુજરાત સરકારના માહિતી વિભાગ દ્વારા ગુજરાતી 
ફિલ્મ “રાજમાતા'ના શ્રેષ્ઠ વાર્તાકાર અને શ્રેષ્ઠ ગીતકાર 
તરીકેના બે એવોર્ડ પણ તેમને મળ્યા છે. અને હમણાં જ તા. 
૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ને શરદપૂર્ણિમાએ આદ્યકવિ નરસિંહ 
મહેતા સાહિત્યનિધિ ટ્રસ્ટ દ્રારા વિદ્યમાન ગુજરાતી સર્જકને તેના 
સમગ્ર કાવ્સર્જનને લક્ષ્યમાં રાખીને અપાતો “નરસિંહ મહેતા 
એવોર્ડ' જૂનાગઢમાં એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. 

જો કે કોઈ પણ સર્જકનું મૂલ્ય તેને મળેલાં એવોર્ડ્ઝ કે 
પાર્તિષિકથી જ ન કરી શકાય. અને એમ. જોઈએ. તો ચિનુ, 
મોદીને ગઝલકાર તરીકે મળેલાં અદ્દભૂત પ્રેમ અને અગાઘય 
સ્નેહ એમને મળેલાં સૌ સન્માનને અતિક્રમી જાય છે અને 
એટલે જ તો. આજે વ પણ ચિનુ મોદી છે, ઈર્શાદ છે અને 
ગુજરાતી ગઝલ છે. ગુજરાતી ગઝલના ઈતિહાસના પ્રકરણમાં 
પોતાનું નામ ગઝલના પર્યાય તરીકે મૂકનાર સૌ ગઝલકારના 
લાડીલા ચિનુકાકાના પોતાની ગઝલોના સર્જન વિશેના જ એક 
શેરથી આપણે વિરમીએ, અન્યથા, બાત નિકલેગી તો દૂર તલક 
જાએગી... 

તને કોઈ જર્શાદ' ગઝલો લખાવે ? 

વિગતવાર વાતો પછીથી કરીશું. 

ણ 


નવેમ્બર ૨૦૦૮ : ૧૫૩ 





જગની! દહીંવાલા : જન્મશતાબ્દી વર્ષે સ્મરણાંજવિ 


જંદગીનો એજસાચોસાચ પડઘો છે 'ગની' 
હોય ના વ્યક્તિ ને એનું નામ બોલાયા કરે ! 


જો હદયની આગ તધી ગની' 
ૃોખુદઇશ્રરેજ કૃપા કરી, 
કૌઈ શ્વાસ બંધ કરી ગયું 
કેપવનનજાયઅગન સુધી. 
- આવા તો અનેક ઉમદા શેરોની ગઝલો આપનાર 
'ગની' દહીંવાલાનું આ જન્મશતાબ્દી વર્ષ છે. તેમનું આખું 
નામ અબ્દુલગની અબ્દુલકરીમ દહીંવાલા. આટલા લાંબા 
નામમાંથી તેમણે તખલ્લુસ 'ગની' રાખી લીધું. ૧૭ ઓગસ્ટ, 
૧૯૦૮ના રોજ સુરતમાં એમનો જન્મ. ઘરની નાજુક 
પરિસ્યાતેને કારણે માત્ર ત્રણ ગુજરાતી ચોપડી સુધીનું જ 
ભણતર મેળવી શક્યા હતા. સુરતના ગોપીપુરા, સુભાષચોક 
વિસ્તારમાં તેઓ દરજીકામ કરી જીવન નિર્વાહ ચલાવતા હતા. 
દરજીકામ સાથે સાથે જિંદગીના 
અનુભવોને - અનુભૂતિઓને શબ્દ- 
ઇંદ-લયના તાલ સાથે ગઝલોમાં- 
ગીતોમાં સીવી લેતા હતા. 
શરૂઆતમાં તેમણે ઉદ્‌માં ગઝલો 
લખી.ગુજરાતમા તત્કાલીન જાણીતા 
શાયર અમીન આઝાદની, સંગતે. 
ગઝલના હાઈ સુધી પહોંચ્યા અને | 
ગુજરાતીમાં ગઝલો લખવાનું ચાલુ ! ,, 
કર્યુ ગનીભાઈનૈ સંગીતની સારી '_ « 
એવી જાણકારી હતી. તેઓ [જફ 
મુશાયરામાં પોતાની ગઝલો કે ગીતો ! 
તરન્નુમર્માં રજૂ કરતા, તેથી પણ 
લોકોની ખૂબ પ્રશંસા પામતા. કેટલાક 
તેમને “ગઝલબુલબુલ'ના પ્યારભર્યા નામથીવે બોલાવતા. 
પરિણામે એ વખતના પ્રથમ પંક્તિના ગઝલકારોની હરોળમાં 
તેઓ સહજ રીતે સ્થાન પામ્યા. એમની રચનાઓમાં ઉત્કટ 








અના” કૂ ૧ 


ભાવોર્મિ અનુભવાય છે. તેને લીધે તેઓગઝ રસિકોમાં અને છે 


વિદ્વાનોમાં અતિ આદર પામ્યા. આવ! સમર્થ ગઝલકાર “ગની” 
“* સુરતની “રાષ્ટ્રીય કલાકેન્દ્ર' લંસ્ઘાના ઉપપ્રમુખ સ્થાને 


ડમ્બર ૨૦૦૮ * 1૧૫૪ 


જ ન્ઝ્ 
પ... 
/ ક “૧૪%. 

વિ ક 
સહ 2 


૬ જ 
ક # 


(૧૭૮ ૧૯૦૮-૫-૩-૧૯૮૭..) 





યોગ્રેફમેક્તાન 


પણરહી ચૂક્યા હતા. 

ઈ.સ. ૧૯૫૧-૫૨માં તેમનો પ્રથમ ગઝલસંગ્રહ 
આતા ઝરણાં' શ્રી ઉમાર્શકર જોશીના આવકાર સાધે પ્રગટ 
થયો. એ સંગ્રહનું એક ગીત, 'ભિખારણ ગીત મજાનું ગાય' 
એમન હલકભર્યા કંઠે ગતાતા એ સમયે ખૂબ પ્રચલિત બન્યુ 
હતું એટલે તો એ ગીત દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમીના 
કાભસંચયના સંપાદનમાં પણ સ્થાન પામ્યું હતું 
“ની'સાહેબની આમ ગીત-ગઝલયાત્રા સતત આગળ 
ચાલતી રહી અને ગુજરાતી કાળસાહિત્યને સમૃધ્ધ કરતી 
રહી. પરિણામ સ્વરૂપ આપણને એકાધિક ગઝલસં્રહો 
મળતા રહ્યા. 

મહેક (૧૯૬૧) મધુરપ (૧૯૭૧), ગનીમત 
(૧૯૭૪), નિ્શત (૧૯૮૧), ફાંસ ફૂલની (૧૯૮૮) જેર 
માતબર ગઝલસંત્રહો તેમની પાસેથી મળ્યા. આ રચનાઓમાં 
કવિનું વિશાળ ભાવિવિશ્વ, વૈવિધ્યસભર છંદોમાં અને સરળ 
- પ્રવાહી બાનીમાં સાહજિક રીતે જ 

ઊઘડ્યું છે, તેમાં તેઓશ્રીનું 
શચૂઝબૂઝૂર્વકનું ભાપાકર્મ અને ઇદ- 
કે લયશુધ્ધિ પણ નિખરી ઊઠયાં છે. 

/: તેમાંતત્તચિંતન છે પણ તેનો ભાર 
વર્તાતો તથી, ઈશ્વર જ અલ્લાહ 
સમરસ બની ભાવપુદ્ગલ રચે છે 
* 5. ઊં તારે ડિન્દુત્ત અને મૃસ્તિમત્વ 
ન શ ઓગળી જાય છે. કનેયા-રાધા-શંકર 
ક જેવાં પ્રતીકો આરવાધ બની રહે છે. 
7 “2 - શાથે સાથે સંસ્કૃત-ઉ્દૂ ભાષાનો 
“ર: ઝુુંવિતેયોગ પણ્ઞ રસનિખતિમાં 
“- --- અવરોધક ન બનતાં, અનુકૂળ બને 
છે. અને એ જ એમનું કવિ તરીકેનું 
કૌશલ અને એ જ એમની સિદ્ધિ !એમની કવિતા, પ્રકૃતિનાં 
તત્તોના શાશ્રતી ભાવો સાથે મનુષ્ય જીવનના બદલાત! વિશ્વને 
પણ તાદશ કરે છે અનેએ અહેસાસ આપણને સતત થયા કરે 





એમની ઘણી રચનાઓ ગ્રુજરાતના નામી-અનામી 
ગાયકો-સંગીતકારોએ સૂર સંગીતમાં “મઢી લીધી છે', સૂરોના 


હ્ટ્શ 


બેતાજ બાદશાહ મહમદ રફીના કંઠે ગવાયેલી રચના... ક 
દિવસો જુદાઈના જાય છે જિંદગાનીને દુલ્હનની જેમ શણગારી 'ગની” 
એ.જરો જરૂર મિલન સુધી... એને હાથોહાથ સોંપી જેમના ઘરની હતી. 

મારે હાથ ઝાલીને લઈ જરો ક 


મુજ શત્રુઓ જ સ્વજન સુધી... 'ની' પર્વતોની આગળ આ રહ્યું છે શીશ અણનમ, 

જ્યારે સાંભળીએ ત્યારે તરોતાજા જ લાગે ! કૌઈ પાંપણો ઢળી ત્યાં હું ઝૂકી ઝૂડી ગયો છું. 

એવી જ રીતે ગાયક હેમન્તકુમારના હલકદાર કંઠે - આમ, જીવનની ઘટનાઓ, પ્રસંગો, સઘન 
ગવાવેલી રચના... અનુભૂતિઓ, વિચારો વગેરેને અભિવ્યક્તિની નજાકતથી, 
તમાર્ર અહીંઆજ પગર્લાં થવાનાં પોતાની આગવી સૂઝબૂઝથી ગઝલો, ગીતોમાં આલેખનાર 
ચમનમાં બર્ધાને ખબર થઈ ગઈ છે... “ગની'સાહેબ ૮૦ વર્ષની ઉમ્મરે પમી માર્ચ, ૧૯૮૭ના રોજ 

ઝૂકાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ. જન્નતશીન થયા. પણ એ. પહેલાં દુનિયામાં આવ્યાની 


ફૂલોની પણ નીચી નજર થઈ ગઈ છે ! અનુભૂતિને તશ્બીહ દ્વાર એક શેરમાં ધારદાર રીતે રજૂકરેછે 
એમની ગઝલોના કેટલાય શેરો રસિકોની જીભે રમતા જે કાબિલે દાદ છે - 


થઈ ગયા છે એમાંના થોડાક... જની' બળતાર્મા ઘી હોમાયા જેવી વાત થઈ આ તો. 
મદમસ્ત યુવાનીની શિક્ષા દુઃખી પોતે હતી દુનિયા, ને એમાં આપણે આવ્યા ! 

ઘડપણને મળે એન્યાય નથી અર્ત્યત નિખાલસ, મળતાવડા અને રમૂજી સ્વભાવના 

તોફાન થ્યું છે ભરદરિયે આ કવિને એમના જન્મશતાબ્દી વર્ષે હદયપૂર્વકની 


સપડાયક્નારોશામાટે ? સ્મરણાંજલિ... 
સિ 





કાવાનુવાદ 


ન 
ચમકતી નજર 
છ 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
અનુવાદ : દક્ષા વાસ 
છલોછલ ઘડો કેડે મૂકીને તું નદીને કાંઠે કાંઠે ચાલી જતી હતી. 
શા વાસ્તે તેં તારી ગ્રીવા ત્વરાથી ફેરવી અને ફડફડ ઊડતા ઘૂંઘટમાંથી મારા ભણી તાક્યું ? 
વૃક્ષછાયા કિનારા તરફ ઝડપથી ખળખળ વહી જતા જળમાં કંપન જગાડતી લહેરખીની જેમ 
અંધકારવીંધી તારી ચમકતી નજર મારા પર પડી. 
અંધારથેર્યા ઓરડાની ખુલ્લી એક બારીએથી બીજી બારીએ ઝડપથી ઊડતા 
અને રાત્રિના અંધકારમાં અદશ્ય થઈ જતા સાંધ્ય્પખીની પેઠે એ મારા પર મંડરાઈ. 
તું ટેકરીઓ પછીતે છૂપાયેલી તારીકા સમી છો 
અને હું માર્ગપરથી પસાર થતો એક પથિક. 
પરંતુ નદી ક્નારેથી કેડે ટેક્વેલા છલોછલ ઘડા સાથે પસાર થતાં તું એક પળ થોભી 
અને ઘૂંઘટમાંથી મારા ચહેરા પર એક ચમકતી નજર નાખી; 
એવું શા વાસ્તે કર્યું ? કહે, શા વાસ્તે ? 


(16 ઉવતત્તલાલ” - કૃતિ ૧૯) 


બ્ટ્ચ- ર અવેમારરબ્ેટ: ૧૫૫ 


હરિવલ્લભ ભાયાણી : શબદ મેં જુનું ખબર્ર પડી... 





મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના તિશતિખ્યાત તિદ્ધાન 
ડૉ. હરિવલ્લભ ભાયાણી (ઈસ. ૧૯૧૭-૨૦૦૦)નું ગુજરાતી 
સાહિત્યના ઈતિહાસમાં ભાષાવિજ્ઞાની અને વૈયાકરણી તરીકે 
બહુ મોટું નામ છે, ભારતીવ-પાશ્ચાત્ય કાવ્યશાસ્ત્રના પૂરા જાતા 
અને વિવેચક તરીકે પણ ગુજરાતી વિવેચન સાહિત્યના 
ઈતિહાસર્મા બહુ મોટું સ્થાન અને માન ધરાવે છે તેઓ એક 
રીતે આપણે ત્યાં ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્યના બહુ મોટા 
ગજાના સંશોધક વિદ્વાન તરીકે પ્રતિષ્ઠિત છે, પરંતુ તે ઉપરાંત 
સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભંશ અને જૂતી તથા મધ્યકાલીન 
ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્યના વિદ્દાન તરીકે પણ ભારતમાં અને 
ભાસ્ત બહાર સુખ્યાત છે 

ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્યના ઈતિહાસમાં મધ્યકાલીન 
ગુજરાતી અને કંઠસ્થ પરંપરા સાહિત્યના સંશૌધક-સંપાદક 










ડૉ. બળવંત જાની 


એપાંથી જ રચાતા અદ્ભુત વક્તિત્વર્ના બીજ એમની 
બાલ્યાવસ્થામાં છે 

જન્મ અને ઉછેર ઃ ઈસ. ૧૯૧૭ની રમી મેના દિવશે 
ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા ગામે તેમનો જન્મ. પિતાશ્રીનું નામ 
ચુનીલાલ સવજીભાઈ ભાયાણી અને માતુશ્રીનું નામ 
ગૅગાબહેન આ દંપતીને સંતાનમાં પુત્ર અને પુત્રી. પુત્ર તે 
હરિવલ્લભ. ત્તેઓ બે વર્ષના થયા ત્યાં અકાળે માતા-પિતાનું 
નિધન થયેલુ થોડા મહિના પછી નાની બહેન હતી તેનું પણ 
નિધન થયું દાદીમા મોતીમાએ પુત્ર, પુત્રવધૂ અને પૌત્રીના 
અકાળે નિધનના કારમા દુઃખને સહી લઈને પૌત્ર 
હરિતિલ્લભનો કપરી આર્થિક પરિસ્થિતિ વચ્ચે ભારે 
હિમ્મતથી ઉછેર કર્યો. 

ડૉ. ભાયાણી અને એમનાં બહેનને સમજણની આંખ 






તરીકે, વિવેચક તરીકે, ર અને ઊડવાની પાંખ ફૂટે એ 
ભાષાવિજ્ઞાન-વ્યાકરણમાં “અ પહેલાં જ માતા અને પિતા 
મહત્ત્વનું પ્રદાન કરનારા ક ગુમાવર્વાં પડયાં હતાં. 
ભાપાવિશઞાની તરીકે, દ પ ન હત્તો એકમાત્ર 
સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને ૬ દાદીમાનો - પિતાની 
અપભ્રંશ કાનો ગુજરાતી દા માતાનો. જે ખુદ તારૃ્યમાં 
અનુવાદક તરીકે, | ધે. પ્રવેશતા જ એક સતાનની 
વિચારપ્રધાન, સંસ્કૃતિપ્રધાન ર કેક માતા બન્યા પછી વિધવા 
તથા આત્મલક્ષી નિબંધોના ઝ 1 થ્યાંહતાં પ યી 
સર્જક તરીકે અને વિવિધ દિ ર કે બીજી પિતૃક સંપત્તિના 
શામયિકોના સંપાદક તરીકે . , “5 કીઈ જ આધાર વગર પુત્ર 
એમ સાત્તેક પ્રકારે તેમનું ? ચુનીલાલને ઉછેર્યો પા 
આપણે ત્યાં પ્રદાન છે હ રં એમણે કપરા સંજોગ 
દરેક વૃક્ષનાં પુષ્પ (ર૬૫૧૯૮૧૭-૧૧ ૧૧૨૦૦૦.) વચ્ચે પુત્ર ચુનીલાલને 


અને ફળની પરિણતિનો આધાર મૂળ બીજ અને એને મળેલા 
ખાણ-પાણી પર હીય છે કોઈ પણ મેધાવીના જીવનકાર્યને 
અવલોકતાં અને મૂલવતાં તેને મળેલા ખાત-પાત દંષ્ટિમાં લઈએ 
ત્યારે જ જીવન અને કાર્યને હસ્તામલકવત્‌ પામી અને પમાડી 
શકાય.ડૉ. ભાયાણ્ીીના જીવનકાર્યને મૂલવતી વખતેપણ એમની 
ખાસ ધ્યાન લેવા જેવી બાબત એ છે કે કોઈ અદ્ભુત શક્તિ 
લઈને જન્મેલા અનેજન્મતાંની સાથે અનેડતિધ આપત્તિઓતથા 
અસુવિધ્રાઓથી ઘેરાવેલા આત્રપિતુલ્ય મેધાવીનેખાત-પાતમાં 
મોટામાં મોટું બળ મળ્યું તે તેમનાં દાદીમાનું અને જીવનને 
સમજવાના તેમન! દષ્ટિબિંદુનું અકલ્ય આપત્તિઓને પણ 
હસતે મુખે ધર્મત્રધ્ધાથી સહી લેવાનુંએમનું આંતરિક બળ.અને 


નવેમ્બર ૨૦૦૮ * ૧૫૧૬ 





ઉછેરી મોટા કર્યા, પરણાળા અને વવસાવે સ્થિર કર્યા, 
દીકરાને ઘેર દીકરો અને દીકરી જન્મ્યાં અને ઉજડેલી કૈ 
કજળેલી વાડી લીલી થઈ દુઃખના અને એકલતાના દિવસો 
પૂરા થયા. હવે જ હાશ કરીને બેસવાનો. અતસર મળ્યો પણ 
કુદરતને જાણે એ મંજૂર ન હતું પુત્ર ચુનીલાલ અને પુત્રવધૂ 
ગંગા બન્ને અવસાન પામ્યાં દીકરાને-પૌત્રને ઉછેરવાની 
જવાબદારી દાદીમા મોતીમા પર આવી. 

આમ, ડૉ. ભાયાણી જન્મ્યા ત્યારે એમને ઉછેરનારરાં 
એકમાત્ર દાદીમા જેમની પાસે પિયરની આછી પાતળી 
બકરીના દુજાણઞા જેવી સહાય કે મદદ સિવાય ખુદની કોઈ 
સંપત્તિ ન હતી. પરંતુ દાદીમામાં અદ્ભુત હતી તે જીવનશક્તિ. 


બ્ટ્ણ 


એગ્રાપ્ય હતી કૃષ્ણ ભક્તિના સંસ્કારોમાંથી. કૃષ્ણ એમને મન 
માત્ર પૂજીને પારણામાં કે સિંહાસનમાં બેસાડી કે પોઢાડી 
દેવાનો અને ભૂલી જવાનો માત્ર ઈશ્વર ન હતો, માત્ર દેવ ન 
હતો પરંતુ જીતનની પ્રત્યેક ક્ષણે શ્વષસાતો પ્રાણ હતો. આ એક 
એમનો અંતરનો કૃષ્ણ અને બીજો એ હરિનો જ વલ્લભ એવો. 
પૌત્ર હરિવલ્લભ. દાદીમાની સવાર મીઠી હલકે ગવાતાં દળણા 
સાથેનાં ગીતોથી થતી. મા અને બાપ બન્ને ગુમાવ્યાં ને સાથે 
ઉછરેલી એક માત્ર બહેનને પણ જેમણે ગુમાવી છે એવા 
હરિવલ્લભને દાદીમાનાં પ્રભાતિયાં કાને સંભળાતાં. કહેવાય છે 
કે “1170 10 [૬ તળ (૦૫1” 10 ૧૪11? બેએ બોલતા અને 
ચારે ચાલતા થાય. આ હરિવલ્લભ બેએ, હરિને બોલતાં થયો 
અને ચાલતાં પણ કૃષ્ણ જેવાં ભાખોડિયાં ભરીને કૃષ્ણના વેશમાં 
જ સખાના સંગાથે, દોડતો. થયો. દાદીમાનું તો જીવન જ 
દોઢસો જેટલાં પદ-ભજન, ધૂન-કીર્તનો સાથે વણાઈ ગવેલું. 
વૈષ્ણવો જેવી રીતે અષ્ટપ્રહર સેવા-પૂજા કરે છે ને આઠેય 
પ્રહરનાં પદભજનો ગાય છે તેમ હરિવલ્લભનાં દાદીમા પણ 


ઊઠતાં જ હરિસ્મરણ કરતાં પદભજન ગાય, એમના હરિને ” 


જગાડતાં હરિનાં હાલરડાં ગાય, નવડાવતાં સ્નાનાદિક પદો 
ગાય નેલાડકોડથી ઉછરતો બાળક ચાલતો-દોડતો થયો ત્યારે 
એના લાંબા ચોટલા ગૂંથતાં શણગારનાં પદો ગાય. એમનો હરે 
રિસાય ને કંઈ રઢ કે હઠ લે ત્યારે આડો ગાય. દાદીમાને મન 
આમ જગત હર્યુભર્યું, તેય સુખથી હર્યુભર્યું હતું. બીજાને મન 
અભાવ તે આ નારીને મન અદ્‌ભુત સંપત્તિ હતી. જસોદાની 
પાસે જેમ કાનો હતો તેમ દાદીમાની પાસે હરિ હતો. ગામનાં 
દળણાં ને બીજાં કામ કરતાં પણ એમનો કંઠ સતત રણકત્તો 
રહેતો, તે એમનો હરિ સાંભળતો. બપોર થતી ત્યારે સમદુઃખ 
ડોશીઓ અને નતરી પડેલી પરંતુ ભક્તિરસમાં તરબોળ એવી 
સ્ત્રીઓ મહુવાના નાનકડા ઘરમાં ભેગી થતી અને સમૂહમાં 
“હરિ વેણ વાય છે રે હો વનમાં'ની ધૂન ગજાવતી. સાંજ થતી કે 
પોતાનું કે પુત્રનું રાંધતાં દાદીમા થાળનાં ગીતો ગાતાં. રાત 
' પડતી કે શયનનાં પદો ગાતાં. આમ, બચપણથી જ એક 
અકલ્પ્ય અને અદ્દભુત એવા વૈષ્ણવ ભક્તિ પરંપરાના 
તાતાવરણમાં હરિવલ્લભ ભાયાણીનો ઉછેર હરિની ભક્તિ, 
હરિના જીવનલાલિત્ય અને લાડ સાથે થયો. 

કિશોરવયે પહોંચેલા હરિવલ્લભ ભાયાણી ઈશ્રદત્ત 
પ્રતિભા અને આ નેતિક જીવનમૂલ્યોથી છલોછલ વાતાવરણને 
કારણે ઉજ્જવળ કારકિર્દી ધરાવતા થયા. દાદીમા સાથે મંદિરે 
જતાં કિશોરકાળે જ “મહિમ્નસ્તોત્ર' કંઠસ્થ કરી લીધું હતું. 
અનેક પદ-ભજનો અને. ધૂન તો. એમના લોહીમાં વારસારૂપે, 
ધબકતા રહ્યાં હતાં. ડો. ભાયાણીમાંથી સહજ રીતે પ્રગટતી 
ધાર્મિકતા અને. આધ્યાત્મિકતા બહુ ઓછાંને સમજાઈ છે. 
એનાં મૂળ. કેટલાં ઊંડાં, સજ્જડ-સાબૂત અને પરિપકવ હતાં 
એ બચપણના જો આ સંસ્કાર જાણીએ તો જ ધ્યાનમાં આવે. 


લ્ટ્શ 


સ્યાઈલિસ્ટિક્સ અને ફાઈલોલોજીના ભાષાવિજ્ઞાનના સંકુલ 
પ્રશ્નો ચર્ચતો, અતિ આધુનિક વિદ્યાઓનું પરિશીલન કરનારો, 
અધુનાતન સાહિત્યના ફૂટ પ્રશ્નોને ચર્ચનારો આપણો આ 
આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિનો વિદ્વાન લોકસાહિત્ય અને પદભજન 
સૂચિકરણ તથા સંગ્રહ જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં શાથી પડ્યો. એવો 
ઘણા સમકાલીન સાથીઓને સાહિત્યકાર વિદ્દાન અને 
વિવેચકોને પ્રશ્ર થયો છે, કેમ કે સાહિત્યને એક સ્થૂળ 
ઉપરચોટ્યા પદાર્થ માનનારને સાહિત્યનાં મૂળભૂત 
સંસ્કારમૂલ્યનો ભાયાણી જેટલો સ્વાનુભૂત અનુભવ અને 
પ્રતીતિ થયેલાં હોતાં નથી. બધું જ ગુમાવી ચૂકેલી અને સંપૂર્ણ 
નિરાધાર બની ચૂકેલી એક સ્ત્રીના જીવનમાં આપણું આ 
પરંપરાગત સાહિત્ય જગત કેટલું મૂળભૂત્ત અને પોષક બને છે 
એનો પરિચય પણ આ બધા માહોલમાંથી મળે છે. 
સ્થૂળરૂપમાં બધું જ જેમણે ગુમાવ્યું છે એને સૂક્ષ્મ 
રૂપમાં એ જે કંઈ ઈચ્છે છે તે આપણું આ પરંપરાગત 
પદભજનનું સાહિત્ય આપે છે. એ કંઈ કેવળ ગાવાનો અને 
માત્ર મીઠાશ માણવાનો પદાર્થ નથી પણ જીવનની ચેતાએ 
ચેતાનું મૂળભૂત દ્રવ્ય છે. દાદીમાનું જીવન તો એકમાત્ર દૃષ્ટાંત 
હતું. આવાં લાખો કરોડો નરનારીઓનાં ઉજ્જડ થઈ ચૂકેલાં 
અને કજળેલાં કે કથળેલાં જીવનને લીલુંછમ્મ ને હર્યુભર્યું અને 
આનંદથી ધબકતું આવાં લોકપરંપરાનાં ગીતો અને 
કંથાગીતોએ રાખ્યું હતું. બીજા તિદ્રાનો નહોતા સમજ્યા એ 
ભાયાણી સમજી ચૂક્યા હતા કે પરંપરાગતનું આપણું કંઠસ્થ 


* સાહિત્ય એનાં પદભજન, ધૂન, રાસડા કુટુંબની વિષમતા અને 


આનંદનાં ગીતો પ્રજાનો જીવનનો ધબકાર જ ન હતાં પણ 
જીવન જીવવા માટેનાં, એની સમજ અને સંવેદના સંસ્કારનારાં 
સજીવતત્ત્વ હતાં. આથી જ શ્વયંભૃ'ના મહાકાવ્ય જેવી 
પ્રશિષ્ટ કૃતિનું અધ્યયન કરનાર, એતિહાસિક વ્યાકરણ જેવી 
કોઈ ભાષાના પ્રવાહને ભાષાશાસ્ત્રીય દષ્ટિએ અવલોકનાર 
વિદ્રાનને મન જનસામાન્યમાં ગવાતાં ભક્તિગીતો જ નહીંપણ 
હાસ્યમજાકનાં ગીતો પણ ઉત્તમ સંપદા લાગતાં હતાં. આથી 
જ એક સમયે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની અનેક 
પ્રશિષ્ટ ગણાતી તિદ્યાઓના કામને પણ બાજુ ઉપર મૂકીને 
એમણે પદભજનની પરંપરા અને લોકસાહિત્યને મહત્ત્વનાં 
ગણ્યાં, એનો હું સાક્ષી છું. એમને મન અગ્રતાક્રમે આ તળપદી 
સંસ્કૃતિનું અધ્યયન હતું. 

આ વાત ડૉ. ભાયાણીએ પોતે જાતિસ્મર' નામના 
નિબંધમાં અનેક ઉદાહરણથી કહી છે. તેઓ કહે છે કે 
બચપણમાં એમણે જે સ્ત્રીઓના કંઠે ગવાતા ગરબાઓ અને 
રાસડાઓ સાંભળ્યા, નવરાત્રીમાં ગવાતી ભક્તિરચનાઓ 
સાંભળી, ગૌરીવ્રતમાં ગવાતાં સંસાર વિષયક લોકગીતો 
સાંભળ્યાં, તેની ભારે વ્યાપક અસર એમના આંતર-બાદ્ય 
વ્યક્તિત્વના ઘડતર પર પડી છે. મહુવાની થેડીની ખાટે 


નવેમ્બર ૨૦૦૮: - 


હીંચકતા કે કાથીના ખાટલામાં આડા પડીને ઊંઘતા એમણે 
આ બધા સસ્કારો ઝીલ્યા હતા, તેની ભારે વાપક અનેપ્રગાઢ 
અસરએમની આંતરચેતના અને આધ્યાત્મિકતા પર પડી. 

ડો, ભાયાણીની આધ્યાત્મિકતા સમજવી અત્યત 
મુશ્કેલ છે એમનો જેમને ઉપરચોટ્યિ પરિચય છે એમના 
માટે તો એથીય કપરું છે ધર્મની વાતો સાભળતા એ કેતળ 
રેશનાલિસ્ટ લાગે, ક્યારેય કોઈ વ્રત, તપ, યજ્ઞ, અનુષ્ઠાન 
એમણે કર્યા નથી કોઈ સ્થળ કે તીર્થનાં માહાત્મ્ય એમને 
સ્પશ્યા નથી. વેદધર્મના કે જૈનધર્મના કોઈ ગ્રથો એમણે 
અનૃષ્ઠાનના ભાગરૂપે વાંચ નથી. અગિયારસ, એકટાણા કૅ 
અઠ્ઠાઈ કર્યા નથી. એમના જીવનના દૈનંદિનમાં જેને તમે 
ધાર્મિકતા કહો કે ધાર્મિક શ્રધ્ધા કે આસ્થા કહો એનુ કોઈ 
સ્થાન ન હતું. એમણે ક્યારેય કોઈ કથા કરાવી નથી. અનુષ્ઠાન 
કે બીજી કોઈ વિધિઓમાં શ્રધ્ધા ધરાવી નથી. આવી સ્થૂળ કે 
બાહ્ય બાબતો પર એમણે હમેશાં હાસ્ય કટાક્ષ કર્યા છે 
ઉપહાસ કર્યા છે દેખીતી રીતે આમા કોઈકને તેઓ ભારે 
નાસ્તિક લાગે કે કોઈકને વધુ બુધ્ધિલક્ષી લાગે સાઈ (ભકરંદ 
દવે) સાથેના પત્રોમાં આ વાતનો તેમણે સ્પષ્ટ ખુલાસો કર્યો 
પણ છે મકરદભાઈને યોગ અને આધ્યાત્મિક વિષયની જે 
અનુભૂતિ અને માન્યતા છે તે પોતે એ રીતમા સમજી અનુભવી 
કે સ્વીકારી શકત નથી એમ સ્પષ્ટ કહ્યુ છે આમ છતા મને 
તેઓ કોઈ કલ્યી કે ધારી ન શકે એટલી હદે અતરથી હમેશા 
ભારે આસ્તિક જણાયા છે જીવનના શ્વાસે શ્વાસે જ ઈશ્વર 
પ્રત્યેની શ્રધ્ધા અને પ્રીતિ બંને છે કૃષ્ણ વિશે વાત કરતા કે 
એનું કોઈ પદ ગાતા જ એક નવો પ્રકાશ એમના ચહેરા પર 
તરવરતો જોવા મળતો હતો. આગમગ્રથો, ગીતા અને વેદનાં 
ઉત્તમ સૂકતો કેવળ વાચી-સમજી શક્યા છે એવુ નથી, 
અનુભવીને ખરા અર્થમાં આત્મસાત્‌ પ્ર કરી શક્યા છે આ 
માટે જુઓ ઉપસ. સૂક્ત વિશેનુ એમનું લખાણ, એક આર્ય 
અને આર્ષ ત્રષિની ભૂમિકા ૫ર રહીને જ એમણે ઉષાને જોઈ 
છે કૃષ્ણની ભક્તિને એમણે ૫દ-ભજન ગાતા, મીરાં કે 
નરસિંહને ઉત્કટતા સમેત અનુભનબા છે શ્ચાસે-શ્વાસે 
જેમનામાં ભક્તિ આ રીતે જડાયેલી છે એને માટે પછી કોઈ 
કર્મકાડ જપ-તપ, કથા-વાર્તા તીર્થયાત્રા પ્રસ્તુત રહેતા જ 
નઘી, આ વાત જેમને સમજાઈ નથી તેઓ એમને નર્યા 
બૌધ્ધિક અને નાસ્તિક માની બેઠા છે ! 

એમનું આંતરજ્ગત એટલુ મજબૂત અને મૂળભૂત 
પોષણોથી પોષાયેલુ હતું કે એ અતિ આધુનિક ગણાતા 
બૌદ્િકોર્મા પણ જે સૃઠ્ષ્મ નિહિત અજ્ઞાનની ભય ગ્રથિ હોય છે 
તે.એમનામાં ન હતી. આથી જ કોઈપણ અંધશ્રધ્ધા, વહેમ કે 
સ્વીકૃત માન્યતાનો પૂર્ણ આંતર સામર્થ્યથી તેઓ વિરોધ કરી 
શકતા. સામાન્ય રીતે મનાય છે કે ત્રણ જણે ત્રેખડ પડે 
એનો જ જાણે ઉપહાસ કરવો હોય એમ લગ્ન કરવા માટે 


૨૦૦૮ ૧૫૮ 





ત્રણની સંખ્યાર્મા પોતે ગયા. સામાન્ય માન્યતા એવી કે બુધવારે 
બેવડાય એટલે લગ્ન સિવાયનાં જ કામ બુધવારે થઈ શકે 
એમણે એનો પણ ઉપહાસ કરતા હોય એમ લગ્ન માટે 
બુધવાર પસદ કર્યો. કોઈ મુહર્ત, કોઈ ચોઘડિયું એમણે જોયું ન 
હતું દેખીતી રીતે સામાન્ય લાગતી આ વાત હકીકતે 
અસામાન્ય છે અંગત અનુભવના આધારે કહી શરડું કે 
અધુનાતન સાહિત્યના! આરાધકો અને ઊડી સૂઝશળાઓમાં 
પણ અજ્ઞાત અનિષ્ટની ભયગ્રથિ હોય છે અને ઉપવાસ, 
એકટાણા, અગિયારસ આદિ વિધિ-વિધાનો કરતા હોય છે 

ફુટુબજીવન અને સાહિત્ય પરિવાર હકીકત એ હતી 
કે જે દાદીમાએ એમને આવા અને આટલા કષ્ટો વચ્ચે આવી 
અદ્રિતીય રીતે ઉછેર્યાએ દાદીમાને સસારના બીજા કોઈ દુખ 
કે આપત્તિથી એમણે અસ્પૃશ્ય જ રાખ્યાં હતા, આધી જ 
વિલેપાર્લેમા અધ્યાપક તરીકે સૈવારત આ વિદ્વાને લગ્ન નહોતાં 
કર્યા અને નહોતા કરવાં !સસારના આતર બાહ્ય અનેક ડષ્ઠો 
વેઠી ચૂકેલા દાદીમા લગભગ અધ જેવાં બની ગયેલા, સ્થિતિ 
એ હતી કે રાધડુ પણ ડૉ. ભાયાણીને પડે એક બાજુથી 
પીએચ.ડી.ની પદવી નિમિત્તે સ્વયભૂ પરનો અભ્યાસ ચાલે 
અને ભારતીય વિદ્યાભવનના ર્સશોધનના કામોને સંભાળવાર્ના 
હોય, એની તૈયારી કરવી પડે એ સાથે પોતાનુ અને દાદમારનું 
રાધવાનુ પણ પોતાને ભાગે હતું આમાં શરીર સ્વાસ્થ્ય માટે 
હરવા ફરવાનો તો સમય ક્યા મળે, કેટલો મળે ? પરતુ ડૉ. 
ભાયાણીનું આયોજન ભારે જબરુ ચૂલે પાટિવામાં પ્રમાણસર 
પાણી મૂકી, મઘરો તાપ રાખીને ખીચડીનો પાટિવો ચડાવે અને 
દરિયાકાંઠે પગ પણ છૂટો કરી આવે. પગલાં ઝડપી ને સમયને 
માપી માપીને ચાલનારા, આ બાજુ એમનું ઈવનિંગ વોક પૂર્ણ 
થાય અને બીજી બાજુ ચૂલે ચડાવેલી ખીચડી ચડી જાવ, 

આ ગાળામા પ્રિન્સિપાલ અમૃતલાલ યાજ્ઞિક 
ગુલાબદાસ બ્રોકર વગેરે અગતમિત્રો. એ યુગનું મુબઈનું 
સાહિત્યિક વાતાવરણ જ અનુપમ અને અદ્ભુત. એક બાજુ 
રામપ્રસાદ બક્ષી સંસ્કૃતના વિદ્દાન તો બીજી બાજુ હાસ્યલેખક 
છતાં પ્રકાંડ પડિત જ્યોતીન્દ્ર દવે પણ હોય. કરસનદાસ 
માણેક પણ અગત વર્તુળમાં. બધા મિત્રોની ઈચ્છા ભાયાણીને 
ચૂલો છોડાવવાની, પણ ભાયાણી કેમ માને. અંતે બ્રોકરે કહ્યુ 
“ભાયાણી, મારી અગત જાણકારીવાળા કુટુંબની છોકરી છે 
કૌન્વેન્ટમા ભણેલી, છતાં ખૂબ જ સમજદાર અને 
લાગણીશીલ, નામ ચંદ્રકળા. જૈન પરેવારની છે પણ તું કે મા 
કોઈ ક્યારેય દુ”ખી નહીં ઘાઓ એવી મારી બાંહેધરી છે 

અંતે મિત્રો ભાયાણીને મનાવી શક્યા. ચદ્રકળાબહેન 
સાથે લગ્ન થયાં. અંગત અનુભવે સૌ કોઈ જાણે છે કે બ્રોકરે 
આપેલી બાહેધરી ચંદ્રકળાબહેને પૂરેપૂરી રીતે નિભાવી. જેમ 
કૌઈ કલાકાર કે રાજનીતિજ્ઞ વા અભિનેતાની પત્ની બનવું તે 
લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું છે તેવું જ કોઈ વિદ્વાનની અને તે 


હ્ટ્ણ 


પણ કામને વરેલા અને નીતિ અનેપ્રામાણિકતાથી નાકની સીધી 
દાંડીએ ચુસ્ત રીતે સીધું ચાલનારાની પત્ની બની રહેવું કપરું 
છે. વળી કુટુંબવત્સલ આતિથ્યભાવને વરેલ ભાયાણીનું ઘર 
અને ખાસ તો એમનો સ્વભાવ જાળવવો એ સામાન્યનું તો 
ગજુ જ નહીં ! પરંતુ ચંદ્રકળાબહેને આ બધું જ પૂરેપૂરી 
નિષ્ઠાથી નિભાવ્યું. મુખના બોલે તો સહુ કોઈ કામ કરે, 
ચંદ્રકળાબહેને તો આંખના બોલે કામ કર્યું. ડૉ. ભાયાણીનું ઘર 
એટલે પ્રપા, જ્ઞાનની પરબ. એ પછી વિલેપાર્લે હોય, 
અમદાવાદનું મહાદેવનગર હોય, રીડર્સ ક્વાટર્સ હોય કે 
હાઈલેન્ડ પાર્કનું અને પછીના ગાળાનું વીમાનગરનું પોતીડું 
નિવાસસ્થાન હોય. અનેક વિદ્દાનો, અભ્યાસીઓ, છાત્રો કંઈક 
ને કંઈક પ્રશ્નો ને સમસ્યાઓ લઇને ભાયાણી પાસે આવ્યા જ 
હોય. ભાયાણીનો સ્વભાવ. અને કુટુંબવત્સલતા એવાં કે 
આવનારને પાણી મળવું જોઈએ, વાતનો. દોર ચાલે કે ચા ને 
નાસ્તો મળવાં જોઈએ. કોઈ આવે ત્યારે પોતાના ગમે તેવા 
અંગત કામને આ વિઠ્દાન એક બાજુ મૂકી દે,એ તો સમજાય 
પરંતુ એ ઈચ્છે કે એમનાં પત્નીએ પણ એમની આ પ્રપામાં 
ઘરકામને બાજુએ. મૂકીને અતિથિની સાર-સંભાળ કરવાની 
હોય. પ્રપા એટલે પ્રપા. ટઢા પાણીનો કળશ્યો લઈને તૈયાર જ 
રહેવાનું. કોઈ તરસ્યો આવ્યો નથી અને પ્રેમથી એ શીતળ 
પાણી પામ્યો નથી ! 
ભાયાણી કુળના મિત્રો અને છાત્રો જેમાં નગીનદાસ 
પારેખ, રમણલાલ જોશી, જયંત કોઠારી, ચિમનલાલ ત્રિવેદી, 
રઘુવીર, ભોળાભાઈ, ચી. ના. પટેલ, નટુભાઈ રાજપરા, ડૉ. 
જગદીશ દવે એમ અનેકનો સમાવેશ થાય છે. તેમના સૌના 
આ અનુભવો છે. હસુ યાજ્ઞિક જેવા એમના વિદ્યાર્થીએ તો 
ઈ.સ. ૧૯૧૪થી શરૂ કરીને છેક ઈ.સ. ૨૦૦૦ના નવેમ્બર 
એટલે કે ભાયાણીના દેહાવસાન સુધી એમના મધ્યકાલીન 
સાહિત્યની પ્રેમકથાઓ ઉપરના અધ્યયનથી આરંભીને છેક 
૯૦ પદભજનોનાં સ્વરાંકન, લોકગીતોનાં વિષયાનુસારી 
પુનઃસંપાદન અને લોકસાહિત્યની તિભાવના અને પ્રકાશનના 
સંશોધન સુધી કે કનુભાઈ શેઠ અને વસંત દવેએ તેમના 
અંગત મહાનિબંધના અભ્યાસથી તે કથાકોશના નિર્માણ 
સુધીના કાર્યમાં અથવા તો આ લખનારે વસ્તુપાલ તેજપાલના 
અધ્યયનથી આરંભીને મધ્યકાળના સાહિત્ય સંપાદન અને 
લોકસાહિત્ય જેવાં અનેક ક્ષેત્રોના અભ્યાસ નિમિત્તે ડૉ. 
ભાયાણીનાં આતિથ્યસભર માર્ગદર્શન અને મોકળાશ 
અનુભવ્ં છે. રમેશ ઓઝાએ માધવાનલ કામકંદલા દોગ્ધક 
પ્રબંધના સંપાદન માટે પણ કઠિન કૃતિના દુહાએ. દુહાના 
પ્રશિક્ષણ માટે ડૉ. ભાયાણીની પ્રજ્ઞાનો લાભ લીધો છે. ક્યારેક 
નટુભાઈ રાજપરા પાઠયપુસ્તક સંદર્ભે કોઈ કડી લઈને આવ્યા 
હોય તો ક્યારેક જયંત કોઠારી વ્યાકરણની કોઈ સમસ્યાનો 
ઉકેલ શોધવા આવ્યા હોય, તો ક્યારેક નગીનદાસ પારેખ 


લ્ટ્શ 


રસસિધ્ધાંતનો કોઈ ફૂટપ્રશ્ન લઈને આવ્યા હોય. રમણલાલ 
જોશીની ચર્ચાઓ. પણ ચાલતી હોય તો વિદેશવાસીઓને 
ગુજરાતી શીખવવા સંદર્ભે ઉપસ્થિત થતા પ્રશ્રો લઈને લંડનથી 
ડૉ. જગદીશ દવે આવ્યા હોય. આ રીતે ચર્ચા અને માર્ગદર્શન 
માટે વિવિધ પ્રકારના વિદ્રાનો આવત! જ રહે. ગુજરાતના, 
ભારતના અને વિશ્વના એવા વિદ્વાનોનો નામોલ્લેખ કરવા 
જઈએ તો પાનાં ભરાય, છતાં દેશ ઉપરાંત વિદેશના ડૉ. 
માલિઝોં, નલિની ડેલ્વોએ, બલબીર, જવાહીર મોઈર, રાઈટ 
જેવા અનેક એમને મળતા હોય એટલું જ નહીં કેટલાક તો. 
એમના નિવાસે જ રહેતા હોય. વિદ્યાપ્રીતિ તો એવી કે કોઈ પણ 
વિદેશી વિદ્વાનનું પુસ્તક વાંચીને એમાં એ વિદ્વાને કોઈ પાયાની 
ભૂલ કરેલી દેખાય તો અન્યની જેમ એના દોષદર્શન અને 
સ્વપ્રતિષ્ઠા સ્થાપિત કરવાને બદલે, ખરા ઉનાળે દોડીને 
સંદર્ભગ્રંથોના સંબંધિત અંશોની ઝેરોક્ષ કરીને એને સાચા 
માર્ગદર્શન સાથે પાઠવે. શહીદુલ્લા અને બાગચી જેવા વિદ્ઘાને 
બૌદ્ધોના ચર્યાપદો વિશે કામ કરેલું. ચર્યાપદોનું કામ જ 
વિશિષ્ટ અને કષ્ટદાયક. મૂળ પાઠ છુપાવવા માટે વચ્ચે 
બીભત્સ ગાળ પણ મૂકાઈ હોય. આવું બધું ભારે કષ્ટથી દૂર 
કરીને વિદ્દાને મૂળ પાઠનું અંગ્રેજી ભાષાંતર તો. આપ્યું પણ 
માકૃત ભાષાના અજ્ઞાનને કારણે કેટલીક ગંભીર ક્ષતિઓ રહી 
ગઈ. આ બધી જ ક્ષત્તિઓ વિશેની લાંબી યાદી ડૉ. ભાયાણીએ 
તે ગ્રંથક્તનિ મોકલી તો એ. ગ્રંથકર્તાએ લખ્યું : “બીજી 
આવૃત્તિમાં સુધારી લઈશ અને જો તમારો વહેલો પરિચય થયો 
હોત તો મારું કામ કેટલું દીપી ઊઠ્યું હોત !' દેશ-વિદેશની 
લગભગ ૪૭૫ જેટલી યુનિવર્સિટીમાં ન્યુ ઈન્ડો આર્યન લેંગ્વેજ્ના 
સંશોધકો ભારતીય ભાષાઓ પર કામ કરે છે. એમાંથી ભાગ્યે 
જ કોઈ એવા હશે જેમણે ડૉ. ભાયાણીના સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, 
અપભંશના ભાષાના વિદ્વાન તરીકે સેવા-સહાય લીધી ન હોય 
કે ફૂટપ્રશ્ને એમની સલાહ મેળવી ન હોય. આ લખનારે તો “ન્યુ, 
ઇન્ડો આર્યન લેંગ્વેજ એન્ડ લિટરેચર'ની પાંચેક આંતરરાષ્ટ્રીય 
પરિષદોમાં શોધપત્રો વાંચ્યા છે અનેપ્રત્યક્ષ હાજરી પણ આપી 
છે. આ પરિસંવાદમાં છેલ્લી દસ મિનિટની પ્રશ્રોત્તરીમાં 
કયારેક વક્તા અને વિદ્વાનો વચ્ચે મલ્લયુધ્ધની પરિસ્થિતિ પણ 
સર્જાય અને કોઈ વિવાદ એવું ઉગ્ર રૂપ પકડે કે બે પક્ષ પડી 
જાય આવા સમવે ડૉ. ભાયાણી એ અંગેનો સીધો સંદર્ભ 
આપીને વાત કરે તો એ સાથે જ ઊહાપોહનો ઊભરો તૂટી- 
શમી જાય અને વિરોધ કરનાર પણ ભાયાણીની સ્થાપનાને 
મન-હદયથી સ્વીકારી લે. મને નથી લાગતું કે કોઈ પણ 
ઈન્ડિયન સ્કોલર કે લેખક ડૉ. ભાયાણીના રૂપમાં ઓથોરિટે 
તરીકે આવા પરમ શ્રદ્ધેય રીતના માન-સ્થાન ધરાવતો હોય ! 
સંશોધક તરીકે એ કેટલા અભ્યાસનિષ્ઠ, ચુસ્ત અને 

તટસ્થ છે તેની આ દરેક વિદ્ાનને પૂર્ણપ્રતીતિ હોય, એટલું જ 
નહીંપણ મારા જેવા નવોદિત સંશોધક ભાયાણીના શિષ્ય છે, 


નવેમ્બર ૨૦૦૮ : ૧૫૯ 


એવું જાણતા. જ વિદેશના કોઈ પણ વિદ્દાન મને પેણ માન કે 
ગેમની લાગણીથી જ જુએ. આવુ સ્થાત વિદેશમાં ડયા 
ભારતીય વિદ્વાનનું હતુ, છે અને હશે એ વિચારશીય પ્રશ્ર છે 
આપણી ભાષાના વિદ્દાનની કદર આપણે જોઈએ તેટલી કરી 
નથી એ આપણા માટે અશોભનીય. છે જાણવા જેવુ, અને. 
મનમાં હસવા જેવુ એ છે કે આ વિદ્દાનને આપણી ભાષાની 
મૂર્ધન્ય સંસ્થાએ યોગ્ય સમયે પ્રમુખ તરીકે પણ ન નિમત્યા ! 
નેમંત્ર્યા ત્યારે જ્યારે એમની ઓથે તાકેલા ટેન્જેન્ટ શોટ થી 
બીજા અણગમતા વિદ્ઠાનને પ્રમુખ તરીકે હટાવવાના હતા ! 
ભાયાણી કુટિલ નીતિ કરનારા કે આચરનારા ન હતા એટલુ જ 
નહિ નીતિશ પણ હતા. એ આવા ડપટને વશ ન થયા, કોઈ 
કૃતક નમ્રતાના અચળાથી નહીં પૂરા વિરોધ અને ઉગ્રતાથી, 
જેનુ પરિણામ પણ ભોગવવું પડ્યુ હે ભોગવી લીધુ !વિદ્ધત્તાની 
ચર્સામા ઊગેલા અરૃણ સાથેની રક્તિમા સાથેનો આકોશ એ. 
ડૉ. ભાયાણીના બાલસહજ ખડખડાટ હાસ્ય જેવુ જ 
બક્તિત્વનું બીજૂપાસુ હતો. સામે કોઈ સશોધક હોય કે છાત્ર 
હોય, જો કોઈ મુદ્દા વિશે વિરોધ થાય તો પૂરો ને ભારે ઉગ્ર 
રહેતો, લાલચોળ થઈને એ વિરોધ ડરતા, પૂરી પ્રતીતિથી 
વિરોધ કરતા, એમનું બૌદ્ધિક સ્તર અને તાટસથ્ય એટલા સીધી 
લીટીના હતા કે વિધાક્ષેત્રે પણ જો કોઈ પોતાના અજ્ઞાન, 
અર્ધસમજ ડે ધાર્મિક વા વૈચારિક વિરોધના કારણે તર્કદોષ 
વહોરે તો તે ક્યારેય સહન ન કરે ઉચ્ચારની, વિચારની અને 
આચારની એમની પ્રામાણિકતાન્‌ સ્તર જ એટલું ઊર્ચું હતુ કે 
કોઈ પણ વાતમા કોઈ પણ ગણિત કે પૂર્વશ્રહથી ન ખેંચાવુ 
અને સામી વ્યક્તિને અનુકૂળ થઈ જવાનુ પણ તે ન વિચારે 
ભારતીય વિદ્યાભવન, ગુજરાત યુનિવર્સિટી કે એલ. ડી. 
ઈન્સ્ટિટ્યૂટ જેવી સસ્થાઓ પણ મહામૂલી સંપત્તિ જેવા આ 
વિદ્દાનને એમની પાસે સાચવી ન શકી તેનું કારણ જ એ કે 
બાધછીડ કે તડજોડ પ્રામાણિકતા અને વિદ્યોન! ભોગે કરવાનું 
એમના સ્તભાતમા ન હતું આ વલણ જ એવુ હતું કે જેને 
કારણે કારકિર્દીની સ્થિરતા એમણે આદર્શ ન માની અને 
જ્યારે પણ કોઈ એક બાબતમા મતભેદ યયો ત્યારે તેમણે 
સ્વૈચ્છિક રીતે જ જેત્તે સંસ્થાને છોડી. ગુજરાત યુનિવર્સિટી 
જડ વલણ રાખી એમને કેવળ ભાષાશાસ્ત્રમાં જ સીમિત 
કરવા ધારે કે અન્ય કોઈ આપખુદ અને કુટિલ નીતિથી એમના 
પર હાવી થવાનો પ્રયાસ કરે તો એને વશ થાય એ આ 
મહુવાનો સિંહ નહીં. એલ. ડી. ઈન્સ્ટિટ્યૂટ જેવી પ્રમાણમાં 
કુટિલ નીતિથી મુક્ત એવી સસ્થા પણ ડૉ દલસુખ 
માલવણિયા અને ડૉ. ભાયાણી જેવા શુધ્ધ વિદ્યાને વરેલા 
વિદ્વાનોને પચાવી-સાચવી શકી નહીં. શ્રેષ્ઠીઓની ટૂકી દષ્ટિને 
આ બે તિદ્યાવીરોએ બરાબર હફવી. એટલુ જ નહીં, અકિંચન 
રહીને એ સંસ્થાઓ પણ છોડી, યુનિવર્સિટીએ માસ પ્રમોશન 
આપ્યુ એનો કોઈ જ લિખિત કે મૌખિક વિરોધ ભાયાણીએ 


જ 


ર૨. ૨૦૯૦૮ 1૧૧૬૦ 


નહોતો કર્યો, પરતુ જે યુનિર્વાર્સેટી વગર ભણ્વે વગર લખ્યે 
આદોલનને તશ થઈને આખા સમૂહને પાસ થયેલ જાહેર કરે 
એવી સંસ્થામાં પોતે અધ્યાપક તરીકે રહી જન શકે આથી જ 
પુત્રની કારકિર્દી હજુ સ્થિર થઈ ન હતી તે ગાળામાં ડૉ. 
ભાયાણીએયુતિવર્સિટીમાંથી રાજીનામું આપ્યુ અને એલ. ડી. 
ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડોલોજીમાં જોડાયા. અહીં પણ એક 
વિદ્રાનને વિકસવાનું પરિશુધ્ધ વાતાવરણ ન હતું અને 
અવિદ્યાકીય ધોરણો વિઘાકીય કાર્યમા ચચૂપાત કરતાં હતા, 
એથી એમણે એલ. ડી.ની કારકિર્દી પણ છોડી -એવે તબકકે 
છોડી જ્યારે પુત્રની કારકિર્દીનો આરંભ ગોઠવતાનો હતો અને 
બધી જ બચત નિવાસ વગેરેમાં રોકાણ પામી ચૂકી હતી. 
અગત સાથીઓને આ અંગે ડૉ, ભાયાણી કરતાં પણ વિશેષ 
ચિંતા હતી. આથી નટુભાઈ રાજપરાએ વિચાર્યું કે આ તબક્કે 
ભાયાણીસાહેબને પાઠયપુસ્તકમડળમાં કશું કામ સોંપીએ 
જેથી લેખન પરામર્શનમાં કંઈક પૂરક આવક મળી શક ધાક 
એવી જબરી કે આ હેતુ કંઈ પ્રગટ તો થઈ શકે નર્ડીપણ આ 
તો. ભાયાણી. એમની સમક્ષ આદર્શ તો ભારતીય 
શ્રપિપરંપરાનો એમણે લાગલુ જ કડેલૂ અ આવાં કામ 
કરનારા ગુજરાતમા બીજા ક્યાં નથી હુ તો મારું જે કામ 
હાથમા લઈને બેઠો છું તે જ પૂર્ણ કરવાનો. અને એમણે જેમા 
વિદ્યાની દષ્ટિએ શ્રેય હતું પણ પ્રાપ્ત કરવાનુ કશુ જ ન હતું 
એવુ નિ શુહ્ઠ સંશોધનકાર્યપૂર્ણ કર્યું અને સશુહકાર્ય હાથમાં 
ને લીધુ તે ન જ લીધું 
વિરલ વ્યક્તિમત્તા અને વાસ્તવિકતાનો મુકાબલો 

ગુજરાતમાં ઉત્તમ ્સશોધનો કેમ થતાં નથી કે ઉત્તમ સંશોધન 
પરપરાનું સાતત્ય કેમ નથી એવો પ્રશ્ન આપણે વારંવાર 
ઉઠાવીએ છીએ ત્યારે ભાયાણીની આ પરિસ્થિતિ ખાસ 
ધનમાં લેવા જેવી અને આપણ! સંસ્થાકીય કાર્યો સાથે 
સકળાવેલા સહુ કોઈ માટે સામાજિક આંખ ઉઘાડવા જેવી છે 
નેતા, અભિનેતા અને રાજકીયનેતા વગેરેને જાળવતાં જેટલું 
આપણને આવડ્યુ એટલુ આપજ્ઞને એક વિદ્વાને સંસ્થાકીય 
રીતે જાળવતા નથી આવડયું આપણે ભૂલી ગયા કે સંસ્થા 
એક માધ્યમ છે એની સાથે જ્યારે એક પ્રતિભા ખુદ જોડાય 
ત્યારે એને સપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપવી જોઈએ, અને તો જ સસ્થા 
પાગરે. દેશ પરદેશની અનેક સસ્થાઓના ધબકતા વાતાવરણ 
અને મુકતતાના વાતાવરણથી પરિચિત એવ! ડૉ. ભાયાણીને 
પણ એક સ્તખ હતુ ગુજરાતમાં કોઈ આવી મુક્ત સંશોધન 
સસ્થા સ્થાપીને વિકસાવવાનું અનુભવે એમણે જોવું કે 
આપણી સ્થાપિત સંસ્થાઓર્માં તો આવું શક્ય જનધી. ટિનિશ 
યુનિવર્સિઠીએ કાર્લના પુત્ર પરંપરા અને શિષ્ય પરપરાને પૂરેપૂરા 
જાળ્વ્યા, અને એક જ બક્તિના માર્ગદર્શન અને સૂઝમા 
આતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના વિદ્વાનોને એમતી આગવી રીતે કામ 
કરવા દીધુ અને એનુ પરિણામ એ આવ્યું કે ફિનલેન્ડ 


હ્ટ્શ 


ક્નિશકુળ લોડવિથાક્ષેત્રે પ્રથમ હરોળની અને સર્વ માટે 
સેતુરૂપ બની. ટોની અને પેન્ઝર બંધુઓને એમની રીતે કામ 
કરવાર્માં સંસ્થાકીય સહાય મળી. અને “ઓસન ઓફ 
સ્ટોરીઝ'નું સીમાચિહ્મરૂપ કામ સિધ્ધ થયું. ડૉ. ભાયાણીને 
વિવિધ સંસ્થાઓ અને તેમની મર્યાદાઓના અનુભવ પછી 
લાગ્યું કે આપણે જ કોઈ એવી સંસ્થા ઊભી કરવી, આપણી 
રીતે જ ઊભી કરવી અને સંશોધન સંસ્થાનો પાયો નાખવો. 
બીજા પાસેથી દાન-અનુદાન મેળવવાની કોઈ વૃત્તિ જ નહીં, 
આથી એમણે વિચાર કર્યો કે તે રહેતા હતા એ “હાઈલેન્ડ 
પાર્ક'નો બંગલો તેમની જરૂરત કરતાં મોટો છે એનું વેચાણ કરી 
એપાર્ટમેન્ટ લે તો જે પૈસા મળે તેમાંથી બ્રાકૃત સોસાયટી'ની 
સ્થાપના થઈ શકે. ધાર્યું એ કરવું અને કોઈ પણ ભોગે કરવું એ 
ભાયાણીનો સ્વભાવ. આથી “હાઈલેન્ડ પાર્ક' છોડીને 
“વીમાનગર'નું એપાર્ટમેન્ટ ખરીદ્યું, હાઈલેન્ડ પાર્ક એટલે જૂના 
સચિવાલય પાસેનું ગુલબાઈ ટેકરા પરનું હાર્દનું સ્થાન. માગ્યાં 
મૂલ મળે. ભાયાણીસાહેબને એનો. પૂરતો અંદાજ અને ખાતરી. 
પણ આ પંડિતને એ વહેવારની ખબર નહીં કે આવાં મૂલ્યનાં 
નાણાં “ધોળાં' નહીં પણ 'કાળાં' હોય ને ચૂકવણી ચેકમાં નહીં 
પણ કેશમાં હોય !સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ રાષ્ટ્રીયતા અને નીતિધર્મને 
વરેલો આ વિદ્દાન આટલી પણ તડજોડ કેમ કરે ? અનેક 
મિત્રોની સમજાવટ અંતે સાહસ જ બની. ચેક સિવાયના પૈસા 
લેવા તૈયાર ન થયા તે ન જ થયા. પરિણામે નફાનો ધારેલો ધંધો 
ખોટમાં ગયો. બંગલો. ગયો ને એપાર્ટમેન્ટ મળ્યું. એક સંસ્થા 
માટેની વિદ્યાપ્રીતિની આ આપણા સમયમાં બનેલી બેનમૂન 
અને અવિસ્મરણીય એવી જ્ાગતિક ઘટના છે. એટલું સારું થયું 
કે એમનું આ સ્વમાન અને ભાવનાને જાણીને પૂજ્ય શીલચંદ્ર 
મહારાજ સાહેબે ગતિપ્રવૃત્તિને તિશેષ ભાયાણીકીય બનાવી. 

એક સાચુકલી, પોતાની દૃષ્ટિની સંસ્થા સ્થાપવામાં 
નિષ્ફળ ગયેલા આ ત્રકષિએ ફાર્બસ જેવી સંસ્થાનું પ્રમુખપદ 
અમદાવાદમાં રહીને સ્વીકાર્યું તે એ કારણે કે અનેક વિદ્યાકીય 
કામ કરી ચૂકેલ આ સંસ્થાના માધ્યમે કેટલાંક નિર્ધારિત 
સંશોધન પ્રકલ્પ હાથ ધરી શકાય. એમાં એમને સફળતા પણ 
મળી અને કનુભાઈ શેઠ તથા કલ્પનાબહેનને રોકીને ફાર્બસની 
અમદાવાદ શાખાને. સક્રિય બનાવી. દુર્લભ બનેલા શામળની 
સિંહાસનબત્રીસીના ગ્રંથોની શ્રેણીનું પુનઃમુદ્રણ કરાવ્યું. બીજા 
સંશોધન માટેનાં સૂચિકરણો કર્યા. અકાદમીના માધ્યમે 
પદસૂચિકરણની સાથોસાથ મધ્યકાલીન ગુજરાતીની 
કથાઓના કોશના નિર્માણનું કામ પણ પૂર્ણ કર્યું. 

ડૉ. ભાયાણીના નામને કારણે ફાર્બસની અમદાવાદ 
શાખાને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી અને ગુજરાતના શિક્ષણ 
વિભાગ દ્વારા આર્થિક અનુદાનના પૂરા સંજોગો હતા. આ 
માટેનું એક આખું ભૂમિખેડાણ ડૉ. ભાયાણીએ તૈયાર કર્યું. 


લ્ટ્શ 


સરકારી તંત્રોમાં પણ ભાયાણીનાં નામ-કામની નોંધ ખૂબ જ 
આદરપૂર્વક લેવાતી હતી અને સરકારમાં બેઠેલા મંત્રીઓ પણ 
એમના બોલને ઝીલવા ઉત્સુક રહેતા. કાર્બસને સરકારનું 
અનુદાન મળે તે માટે તે સમયના ત્રણ મુખ્યમંત્રીઓ અને 
તેમના સમયના શિક્ષણમંત્રીશ્રી પણ ઉત્સુક હતા. આથી ડો. 
ભાયાણીએ. મુંબઈથી ખાસ તે સમયના એક હોદ્દેદારને 
ગાંધીનગર બોલાવ્યા અને કાર્બસ ગ્રાન્ટેબલ બને તે માટે 
પ્રયત્નો કર્યા. સરકારે એમની રજૂઆતો સહાનુભૂતિથી 
સાંભળી, સંશોધનની સંસ્થાને નિયમિત ગ્રાન્ટ આપવાનું વલણ 
અપનાવ્યું, પણ કાયદા વિભાગે એમાં વાંધો એ કાઢ્યો કે 
મુંબઈ રાજ્યની સંસ્થાને ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અનુદાન 
આપી શકે નહીં. આથી ડૉ. ભાયાણીએ રસ્તો એ કાઢ્યો કે તે 
પોતે અમદાવાદમાં રહીને મહારાષ્ટ્રની આ સંસ્થાની કામગીરી 
સંભાળે અને અમદાવાદમાં સ્થાપેલ શાખા હોય એ રીતે જ 
કામ કરે. આથી ફાર્બસની શાખા તરીકે અમદાવાદનું 
હેડક્વાર્ટર્સ નિક્ષિત કર્યું. અને અગાઉના વર્ષોથી જ કાર્બસની 
કામગીરી અમદાવાદમાં ચાલતી પણ હતી તેથી તેવી રજૂઆત 
કરી તેથી સંસ્થા ત્રણ વર્ષથી સંશોધન વિદ્યાકીય પ્રવૃત્તિના 
કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રવૃત્ત હોવાનું સ્વીકારીને નિયમિત અનુદાન 
આપવાની સરકારે મંજૂરી આપી. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના 
ક. લા. ભવનની જેમ જ ફર્બસની આ શાખાને વર્ષોની જહેમત 
બાદ ડૉ. ભાવાણીનાં નામ, કામ અને પ્રયત્નને અંતે નિયમિત 
ગ્રાન્ટ મળતી થઈ. ત્યારે પણ અત્યંત દુઃખદ બાબત એ બની કે 
આ સંસ્થાના મુંબઈના કાર્યકરોએ મળેલી ત્રાન્ટને પાછી વાળી 
એટલું જ નહીં પણ ફાર્બસ ત્રણેક વર્ષથી અમદાવાદ ખાતે 
કાર્યરત છે એવું દશવિને ગ્રાન્ટ મેળવવી એ ઉચિત નથી એવી 
આડી વાત કરી !સંસ્થાનો ગ્રાન્ટ મેળવવાનો લાંબો ઈતિહાસ, 
ત્રણ વર્ષથી પ્રમુખ તરીકે ભાવાણી સાહેબની અમદાવાદના 
વિદ્વાન સંશોધકોની સહાયથી થવેલું કાર્ય - બધું જ નજર 
અંદાજ ?! મુંબઈવાળાઓને પેટમાં દુઃખવાનું ખરું કારણ 
કદાચ એ હતું કે તેઓ એમની શાખાના મંત્રીને ખાસ કશું 
મહેનતાણું આપી શકતા ન હતા જ્યારે ગુજરાતની શાખા 
સરકારી ધોરણે એના નિયામકને રીડરનાં પગારધોરણ ચૂકવી 
શકતી હતી. સ્પષ્ટતયા એક પ્રકારના તેજોટ્વેયથી જ “કુંડુ 
કંથરોટને હસ્યું' ? જે ભાયાણી માટે અસહ્ય હતું. કટોકટીમાં 
પકડાયેલ જે સ્તજનને મિત્ર છબીલદાસના સંબંધ-સંપર્કને 
કારણે ભાયાણીએ. બચાવેલા એ જ સજ્જન તમે અનીતિ 
આચરો છો એમ કહે, એ કેવું ! ભાયાણી માટે આ આઘાત 
અસદ્ય હતો. એની ખરી વેદનાશીલ અવસ્થિતિથી અવગત 
થવું હોય તો એમના પત્રો ઉપલબ્ધ છે જ્‌. 

(આવતા ઝંકે પૂરી) 


નવેમ્બર ૨૦૦૮ : ૧૬૬ . 





2 ૨૦૦૮- 


૧૬૨ 


કંવિતા 


સૃષ્ટિ-રૂપનો એક અનુભવ 


ઉશનસૂ 


હું પામ્યો છું જુઠો અનુભવ ફકત બે જ વખતે 
સુદીર્ઘે આયુષ્યે જીવન જીવવામાં જગતનો : 
પહેલો તે તારી પ્રીત મળી મને, તે વખતનો; 
બીજો જે પામ્યો તે કવિરચિત જોતાં જગતને. 


હતા બન્ને વૈશ્યી અનુભવ, જ્યહીં સૃષ્ટિ અખિલા 
હતી તેથી જુદી અનુભવી'તી મેં લંઘી કદને 

અને મેં વે લંઘી હતી મુજ સીમાડાની હદને; 
થયો'તો ખૂલીને બૃહદરૂપ ખીલી ખીલખીલા ! 

બીજી વારે જ્યારે કવિની સૃજી મેં જોઈ હતી તે; 
દીઠી, તો ખૂલી'તી બીજી જ દુનિયા - આ જ ન'તી તે. 
કવિતામાં વૈશ્વી, વિરચિત ત્રીજા નેત્રવતી તે. 
અલંકારોવાળી અપ્રીછ બીજી શોભા ધરતી તે ! 
ગયો જોઈ જ્યાં ત્યાં કશું સરખું ! તેમાંથી ઉપમા - 
અલંકારે પામ્યો બીજી જ દુનિયા જે અનુપમા ! 


(૧૧૪૦૨૦૦૮) 


હ્ટ્ણ 


લ્ટ્શ 


સૃષ્ટિ-રૂપનો એક અનુભવ 
છ 


ઉશનસૂ 


માત્ર બે જ વાર 
હું મારાથી ઊફરો નીકળી ગયો છું 
- ને સૃષ્ટિથી ય પણ માત્ર બે જ વાર ! 


એક તો જ્યારે તારી પ્રીત પામ્યો હતો ત્યારે 

આ ભૂ-થી પાર નીકળી ગયો હતો છેક ભૂમા સુધી ! 
તેં માગી હોત તો આ આખી પૃથ્વી તને 

એમ જ આપી દીધી હોત, રાજા ભોજની જેમ જ. 
હું તારા પ્રેમમાં હતો ત્યારે હું હતો જ ડયાં ? 

હું તો લુપ્ત હતો શૂન્ય જેવો; 

ને પૂર્ણ હતો પરિમાણ વિનાનો. 

પણ ભરપૂર પ્રેમના જેટલો જ મોટો ! 


બીજો અનુભવ તે 

આ વિશ્વકવિઓની કવિતામાં મુકાયો તે ક્ષણનો. 
ત્યારે જાણે આ સૃષ્ટિ તો હતી જ નહીં; 

કોઈ બીજી જ અલૌકિક સૃષ્ટિ 

અભિધામાંથી વંજના પ્રગટે તેમ 

પ્રગટી હતી ! 

આ કવિઓએ પૃથ્વીને પણ પ્રતીક કરી મૂકી છે 
કશાક બૃહદની, નિઃસીમની, અનિવર્ચનીય ! 

આ મારાવાલા કવિઓ. ખરા છે ! 

ખરી છે એ આંખો. 

એમને અહીંનું બધું જ કંઈક બીજા જેવું લાગે છે. 
પરિણામે આ સૃષ્ટિનો તો લોપ જ થઈ ગયો છે ! 
ને બીજીનો આલોક ઊઘડયો છે ! 


એમની આ ઉપમા-આંખ એ જ પેલું ત્રીજું નેત્ર છે 

અહો, એ ક્યાંથી ક્યાં જતીક ફરી વળે છે 

અને અભિધાનું નિગરણ કરી નાખે છે ! 

હવે આ સૃષ્ટિ ક્યાં છે ? છે કેવળ અદ્ભુત નવો કવિલોક ! 


માત્ર બે જ વાર 

મારા અહંકાર પાર જઈ 

આ સૃષ્ટિને માણી છે; પ્રમાણી છે. 

એક તો તાશ પ્રેમમાં પડયો ત્યારે 

અને બીજીવાર તે વિશ્વકવિઓની કવિતામાં. 
પહેલીવાર તે પ્રેમમાં ઓગળી ગઈ હતી 

ને બીજીવાર 

સૃષ્ટિ એની અભિધાને પાર કો'ક 

અલૌકિક વ્યંજનામાં ઊઘડી હતી 
નિયતિકૃત નિયમરહિત ને હ્લાદકમયી ! 


(૧ર-૦૭૨૦૦૮) 


નવેમ્બર ૨૦૦૮ 


“૨૦૦૮ 


૧૬૨ 


કવિતા 
જ 


સૃષ્ટિ-રૂપનો એક અનુભવ 
બ 


ઉશનસૂ 


હુ પામ્યો છુ જુદો અનુભવ. ફકત બે જ વખતે 
સૃદીર્ઘે આયુષ્યે જીવન જીવવામા જગતનો 
પહેલો તે તારી પ્રીત મળી મને, તે વખતનો, 
બીજો જે પામ્યો તે કવિરચિત જોતા જગતને 


હતા બન્ને વૈશ્વી અનુભત, જ્યહી સૃષ્ટિ અખિલા 
હતી તેથી જુદી અનુભવી'તી મે લઘી કદને 
અને મે વે લઘી હતી મુજ સીમાડાની હદને, 
થયો'તો ખૂલીને બૃહદરૂપ ખીલી ખીલખીલા ! 


બીજી વારે જ્યારે ડવિની સૂજી મેં જોઈ હતી તે, 
દીઠી, તો ખૂલી'તી બીજી જ દુનિયા આ જ ન'તી તે. 
કવિતામાં વૈશ્વી વિરચિત ત્રીજા નેત્રવતી તે. 
અલકારોવાળી અપ્રીછ બીજી શોભા ધરતી તે ! 


ગયો જોઇ જ્યા ત્યા કશુ સરખુ ! તેમાંથી ઉપમા 
અલકારે પામ્યો બીજી જ દુનિયા જે અનુપમા ! 


(૧૧-૦૭૨૦૬૦૮) 


ચૃષ્ટિ-રૂપનો એક અનુભવ. 


ઉશનસૂ 


માત્ર લે જ વાર 
હું મારાથી ઊફરો નીકળી ગયો છું 
- ને સૃષ્ટિથી ય પણ માત્ર બે જ તાર ! 


એક તો જ્યારે તારી પ્રીત પામ્યો હતો ત્યારે 

આ ભૂ-થી પાર નીકળી ગયો હતો છેક ભૂમા સુધી ! 
તે માગી હોત તો આ આખી પૃથ્વી તને 

એમ જ આપી દીધી હોત, રાજા ભોજની જેમ જ. 
હું તારા પ્રેમમાં હતો ત્યારે હું હતો જ ક્યાં ? 

હું તો લુપ્ત હતો શૂન્ય જેવો; 

ને પૂર્ણ હતો પરિમાણ વિનાનો 

પણ ભરપૂર પ્રેમના જેટલો જ મોટો ! 


બીજો અનુભવ તે 

આ વિશ્વકવિઓની કવિતામાં મુકાયો તે ક્ષણનો, 
ત્યારે જાણે આ સૃષ્ટિ તો હતી જ નહીં; 

કોઈ બીજી જ અલૌકિક સૃષ્ટિ 

અભિધામાંથી વ્યંજના પ્રગટે તેમ 

મગટી હતી ! 

આ કવિઓએ પૃથ્વીને પણ પ્રતીક કરી મૂકી છે 
કશાક બૃહદની, નિઃસીમની, અનિવર્ચનીય ! 
આ મારાવાલા કવિઓ ખરા છે ! 

ખરી. છે એ. આંખો. 

એમને અહીંનું બધું જ કંઈક બીજા જેવું લાગે છે. 
પરિણામે આ સૃષ્ટિનો તો લોપ જ થઈ ગયો છે ! 
ને બીજીનો આલોક ઊઘડ્યો છે ! 


એમની આ ઉપમા-આંખ એ જ પેલું ત્રીજું નેત્ર છે 

અહો, એ ક્યાંથી ક્યાં જતીક ફરી વળે છે 

અને અભિધાનું નિગરણ કરી નાખે છે ! 

હવે આ સૃષ્ટિ ક્યાં છે ? છે કેવળ અદ્ભુત નવો કવિલોક ! 


માત્ર બે જ વાર 

મારા અહંકાર પાર જઈ 

આ રૃષ્ટિને માણી છે; પ્રમાણી છે. 

એક તો તારા પ્રેમમાં પડ્યો ત્યારે 

અને બીજીવાર તે વિશ્વકવિઓની કવિતામાં. 
પહેલીવાર તે પ્રેમમાં ઓગળી ગઈ હતી 

ને બીજીવાર 

સૃષ્ટિ એની અભિધાને પાર કો'ક 

અલૌકિક વ્યંજ્નામાં ઊઘડી હતી 
નિયતિકૃત નિયમરહિત ને હ્લાદકમયી ! 


(૧૨-૦૩-૨૦૦૮) 


નવેશબર ૨ 


કંપાલા 


છ 
નવિન રાવળ 


સાત ટેકરીઓ પર વસેલુ આ નગર 
સ્તર્ણિમપ્રભાતે 

સહસદલ ડમલની પાખડીમાં મ્હેકતા 
આકાશની 

જેમ 

ઝળહળે છે 

ઝૂમતા 

ગુલમ્હોર શા મધયાહ્ને 

સૂર્યીકેરણોમા ફેલાતી 

સિંહની ડણકસમુ ગર્જે છે 


પંખી સ્વરે ફરફરતી 

તેજ ભીની સંધ્યાએ 

નિપ્રો સ્ત્રી પુરુષોના ચમકતાં નેત્રોમાથી 
વહેતા સ્નેહસમુ ઝરમરે છે 


પર્ણછાય વૃક્ષોથી લ્હેરતા 

વિક્ટોરિયા લેએકના ઊછળતા 
જુલરિકરોની 

જેમ 

ઊછળતી રત્રિમા 

પ્રકટી ઊઠેલ દીપમાળાસમુ ઝગમગે છે 
સાન્દોલ ચિત્તના સ્વખીલ આકાશમાં. 


૭-૦૯-૨૦૦૮ કંપાલા 


ર ૨૦૦૮ 1૧૬૧૪ 





સંત 
ફર 
નીતિન વડગામા 


સંત આપશે શાતા. 
ચંદનની એ ડાળ બનીને ભીતરમાં લહેરાતા. 
ભીની ભીની ભાવદષ્ટિનું ઝરણું વહેતું થાશે. 
જીવ પલળશે, પુલક્તિ થાશે પછી નાચશે-ગાશે ! 


તાપ અને સંતાપ બધાવે પળભરમાં વિખરાતા. 
સંત આપશે શાતા. 


ચરણ કમળનો ચપટીક છાંયો ફળિયામાં ફેલાશે. 

રૂદિયા-માંહે સાત રંગનો ઓછાયો ઝિલાશે. 

ભેદ-ભરમનાં બંધ બારણાં એમ ઊઘડી જાતાં ! 
ચંત આપશે શાતા. 


્સંતચરણ 
બ્ર 


સંતચરણ પૂજાતાં. 
જીવતરના મારગમાં જાણે ફ્લડાંઓ પથરાતાં ! 


ચરણ કમળનાં કેવળ દરશન દશ દરવાજા ખોલે. 
એક એક દરવાજો અંદર આવકારતો ડોલે ! 


પહેલી નજરે ગૂઢ-ગહન એ. અક્ષર ક્યાં પરખાતા ? 
સંતચરણ પૂજાતાં. 

ચરણસ્પર્શ થાતાં તો પ્રગટે રોમ રોમમાં દીવા ! 

એ. અજવાળાં પામર આંખે કેમ કરીને પીતાં ? 


ભીતરમાં ઝરણાંઓ. કેવાં ખળખળ વહેતાં-ગાતાં ! 
સંતચરણ પૂજાતાં. 


સંતશરણ 
છઠ 


ચંતશરણ છે ન્યારું. 
કોઈ અચાનક આવી જાણે પૂરતું હો કીડિયારું. 


એમ આથમે બધા ઉધામા ચપટીક છાયા તળે. 
વણમાગ્યો વૈભવ સઘળો સામેથી આવી મળે. 


મારું-તારું મટી જઈને થઈ જાતું મજિયારું. 
ચંતશરણ છે ન્યારું. 

એ જ અને એક જ લાગે છે અહીં આશરો મોટો. 

પીંછી ફરતાં ફૂટી જાશે પીડાનો પરપોટો. 


જીવ ચાખશે અમરતને તો જગત લાગશે ખારું. 
સંતશરણ છે ન્યારું. 





નવેમ્બર ૨૦ 


“” 


ઉઠાઓ તંબૂ , ઉઠાઓ ડેસ 


મનોહર ત્િવેદી 


નહીં રાત ચાહી, કભી ના સબેરા ઉઠાઓ તબૂ, ઉઠાઓ ડેરા 
જિહાં પાવ રુક્કે તિહા હો બસેરા ઉઠાઔ, તબૂ, ઉઠાઓ ડેરા 


હમેં ડયા ? અહીં સે વહીં તક ફકીરો, ખબર છે જવાના વહીં સે નહીં તક 
અરે હમને સારી જમી કો હી ઘેરા ઉઠાઓ તબૂ, ઉઠાઓ ડેરા 


કરેગા ક્યા છત છાપરે ઔર વડી ? રમાઈ હે ધૂની તો કિસ કામ બડી ? 
અલે યાર લે જા, અગર સબ હૈ તેરા ઉઠાઓ તંબૂ, ઉઠાઓ ડેરા 


કિહાં રખ્ખૂ બોજા ? ન રખ્ખૂ રોજા, મિલીં આંખ બંદે અબી હાલ સો જા ! 
જરા દેખ, હમર્કું તો લે'રા હી લેરા ઉઠાઓ તબૂ, ઉઠાઓ ડેરા 


કરે સિર્ફ માલિક હુકુમ એ જ કાફી, રહેગી ચલમ કે રહેગી ન સાફી 
ઘિહા કોન ચાચા-ભતીજા મમેરા ? ઉઠાઓઔઓ તંબૂ, ઉઠાઓ ડેરા 


ગઝલ:પિ મિત્ર રાજેન્દ્ર શુકલને 


સહજ સમાધિ સાધો મંજરી આ મૌનની. . 
ઉ ર્ર 
દિનેશ દેસાઈ આહમદમકરાણી 
ફાકામસ્તી ફકીરી, સહજ સમાધિ સાધો કંઠ દીધો ને તરસને પણ ઝરણ દીધુ 
અખિલાઈની અમીરી, સહજ સમાધિ સાધો. આંખ દીધી ત્વેહ દીધો જાગરણ દીધું 
હરિનામની ભભૂત છે, લગાવ રંગ ભગવા સાવ ખુલ્લો રાઝ હો તો ના મજા રહે 
દુનિવા કહે સખીરી, સહજ સમાધિ સાધો રૂપને પણ લાજરૂપી આવરણ ધીધું 
મીરાંકડો અગર મીર, ફેર ક્યાં કશો છે ?, બેખુદીમાં ક્યાંક ભટકી જાત ભવ રણે, 
બે શબદની વજીરી, સહજ સમાધિ સાધો ઝળહળે દીવા ભીતર કૈ સાંભરણ દીધું 
“હું' નીકળી ગયો, જીવની બહાર આજે, મજરી આ મૌનની મ્ડોર્યા કરે અહીં 
છે જીવ ક્યા શરીરી ? સહજ સમાધિ સાધો. છમ્મલીલા શબ્દનું વાતાવરણ દીધું 
ફાકી કરો ફિકરની, રહો ફકીર જેવા આમ ઊચકી લાશને સૌ ક્યા સૃધી ફરે ? 


સહેજે મળે કબીરી, સહજ સમાધિ સાધો થાક ખાવ! જિંદગીને પણ મરણ દીધું 


ર૦૦૮ ૧૬૬ “9 ર 


તું ચાલી આવ 
9 
દિલીપ મોદી 
આભ ભીતોમાં અભાવોનું ઝરે; તું ચાલી આવ 
ઓરડો પંખી વગર ટહુકો કરે; તું ચાલી આવ. 
છે તરસતો એક દરિયો; ઝૂરતું છે એક વ્ડાણ 
ખુદ દીવાદાંડી ય રાત્રે કરગરે; તું ચાલી આવ 
મારું વીંધાઈ જતું અસ્તિત્વ પીંખાઈ જતું 
હાડપિંજર બાચકાં ક્ષણનાં ભરે; તું ચાલી આવ 
એકલે. સદ્દગત સ્મૃતિને તાંતણે ટીંગાઈ મન 
થઈને રઘવાયા વિચારો સૌ ફરે; તું ચાલી આવ 


હાથપગ બંધાયેલા ને હોઠ છે સીવાયેલા 
તું કહે; હોવાપણું આ શું કરે ? તું ચાલી આવ 


સ્મિત-અશ્રુ મહીં... 


નિર્મિશ ઠાકર 
આસમાની ઉમંગ જેવી છે 
જિંદગીયે પતંગ જેવી છે 
આભને. જીવતો. ગયો જાણે ! 
ઝંખનાઓ. વિહંગ જેવી છે 
દ્વાર તરસી ગયું ટકોરાને 
રિક્તતાઓ સળંગ જેવી છે 
તું ન હો, એમ તો. બને ક્યાંથી ? 
ચેતનાઓ તરંગ જેવી છે 
ધુમ્મસોમાં તરે-સરે દશ્યો ! 
વાત જૂના પ્રસંગ જેવી છે 
સ્મિત-અશ્ષુ મહીં ઢળી જાજ્ઞે ! 
સાંજ મારી ય વંગ જેવી છે 





જાજ્મ પાથરું 
છટ 

મીનાક્ષી ચંદારાણા 
તું વાયદો દઈ દે જીવણ, હું હાલ જાજમ પાઘરું, 
ગુલમ્હોર-ગરમાળાની પીળી-લાલ જાજમ પાથઝું. 
વનવાટમાં મધુમાસ ના રેલાય તો કહેજે સનમ, 
બસ હાથ સાહી લે, ધરી દઉ ગાલ, જાજમ પાથરું. 
હું સાહ્યબી મારી બધે દેખાડતી ફરતી નથી, 
પણ છેક અંદરથી છું માલામાલ, જાજમ પાથરું. 
છાનો ખજાનો સાચવ્યો મહીં લાખ-સવા લાખનો, 
આ ખોળિયું કેવળ જરા શી છાલ, જાજમ પાથરું. 
સામેથી દોડ્યાં આવીએ. એવાં અમે સસ્તાં નથી, 
તું કોક દી' રોકીને પાલવ ઝાલ, જાજમ પાથરું. 
આ નેહ બે હૈયાંનો, છો ને લોકનું જોણું થયું, 
સૂરમાં અમારા તુંયે દઈ દે તાલ, જાજમ પાથરું. 
કંઈ કેટલાંયે છળ વચાળે આપણે સરતાં જવું, 
હું તારી ને મારી તું થઈ જા ઢાલ, જાજમ પાથર. 


આ ટાઢ-તડકા કૈંક વેઠ્યાં તો ઝીણી ઝરમર મળી, 
સાથે મળી લણવાને સાજન ફાલ, જાજમ પાથરુ. 


એક હાથવગી ગઝલ 


ફર 
બકુલેશ દેસાઈ 
હાથનો ગુણધર્મ શું ?બસ, શોધવું. 
જીવ પર આવી જઈ કંફોસવું. 
આંખ પણ ના સાથ દેતી હાથને, 
ચિત્તનું ઠંડે કલેજે ઘોરવું. 
હાથના હૈવે ઝીંકાયા ઘાવ પણ, 
હાથનો. છે વાંક... કેમ જ બોલવું ?! 
હાથ કોનો હાથ ભૈ દિલને નડે ?! 
આંખ-દેખ્યું સત્ય કાં તરછોડવું ?! 
આકરી શર્તો છે, મારા હાથ હે ! 
સ્પર્શ સાથે કેમનું તડજોડવું ?! 
હાથને ઉદ્બોધને હાથો અમર... 
દોષનું શાને છતાં આરોપવું ? 


નવેમ્બર ૨૦૦૮ : ૧૬૭ 


આસ્વાદ) 
ચહુ લોક અજવાસ જીનામ, જીનામ્‌ 





જીનામ, જીનામ 1 
ચવ્યો શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ જીનામ, જીનામ ! 
અચરજો ડિસ્યો વાસ જીનામ, જીનામ્‌ ! 
પ્રગટ પિંડ પરકાસ જીનામ, જીનામ ! 
ચહુ લોક અજવાસ જીનામ, જીનામ ! 
ધૂણા જયમ ધખ્યો ખાસ જીનામ, જીનામ ! 
અહરનિસ સ્ટ્રયો. દાસ જીનામ, જીનામ ! 
ધરાતે ચગ્યો રાસ જીનામ, જીનામ ! 
અડી ભો ઈ આકાસ જનામ, જીનામ્‌ ! 
ખૂટી વો. સબદ ગાલ ખૂટી વઈ માડુ ! 
બઓ હિકક સહવાસ જનામ, જીનામ ! 
ઉ 


રમણીક સોમૈશ્વર 


એમની તત્‌ ત્વમ્‌ અસિ ગઝલનો એક શેર અહીં 
સહેજે અવતારવાનુ મન થાય છે 

દસેદસ દુર્ગ ખુલીને ખિલૈ છે પુષ્પના લયમાં 

દસેદસ દ્વાર મઘમઘ મહેકતો મેળાપ પ્રસરે છે 

કવિ મૈકણના આનદલોકમાં નિમજ્જન ડરતા કરતા 
કવિ રાજેન્દ્ર આવા મહેકતા મૈળાપને પ્રસરતો અનુભવે છે અને 
એમાથી થયુ છે આ મત્ર-ગઝલનુ અતતરણ. 

દીર્ઘકાળ પર્યત્ત એકરૂપ થઈ હશે કતિ પેઠણ અને 
રાજેન્દ્રની ચેતના અને પછી પ્રગટ્યો હશે આ શબ્દ એવી 
એકતાનતા અનુભવાય છે ગઝલના પ્રત્યેક શેરમાં, રદીફરૂપે 
આવ્યો છે મત્ર, પણ એ તો પછી જાપની જેમ સતત જપાતો 
રહ્યો છેં તેથી તો પ્રથમ ચાર ચાર શેર મત્લાના શેર થઇને આવે 
છે અને છેલ્લો શેર મેરના મણકા જેવો ઉપશમમા વિરમે છે 


વાંચર્તા - વિચારતાં 


જકક્કઝસકકસ્સ્કક્ડઝડડ ટ 


વાઓ વગર વાત કરતાં ! 
અમે નાના હતા ત્યારે ક્યાંક વાંચેલું કે વિક્ટોરિયન 
યુગના ઈંગ્લેન્ડમાં મોટાં મોટૉ થોથાંઓનાં સોનેરી છપાઈવાળાં 
ખોખાં મળતાં. સમજ્યા તમે ? માત્ર પુસ્તકોનાં યઈટલ, જેમને 
ગુજરાતીમાં આપણે “દીબાચો' કહેતા. પોતે ખૂબ 
સાહિત્યરસિક છે, ખૂબ વાંચે છે, પોતાના ઘરમાં તો આટલાં 
બધાં પુસ્તકો છે એવો દેખાત કરવા માગતા “ભદ્ર'જનો આવાં 
ખોખાં વડે દીવાનખાનાં સજાવતા ! 
પુસ્તકો વાંચ્યા વગર અઠંગ વાચક હોવાનો દાવો 
કરનારા ઘણાંને અમે જોયા છે. કેટલાક તો 'વેદ્વાન' અને 
શ્રોફેસર' હોવાનો દાવો કરનારા પણ ભાગ્યે જ કશું વાંચતા 
હોવા છતાં વાચન વિષે વાતો જ નહિ, વિતંડાવાદ પણ કરી શકે 
છે. અમે એક જગ્યાએ વાંચ્યું (દક્ષિણ ભારતના છાપામાં) કે 
ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીએ વીસમી સદીની શ્રેષ્ઠ સો 
નવલકથાઓની યાદી પ્રગટ કરેલી તે લઈને એક અળવીતરો. 
જણ પચાસેક પ્રોફેસરોને મળ્યો અને પૂછયું કે આમાંની કઈ 
કંઈ નવલકથા તમે વાંચી છે ? જવાબમાં એક-બે વાંચનારા 
પાંચેક નીકળ્યા. બાકીના બધા એક પણ નહિ વાંચનારા હતા ! 
આવા સજ્જનો પણ વાચકપણાનો ડોળ કેવી રીતે 
જાળવી શકે એ દ્શીવતો એક ગ્રંથ પણ પ્રગટ થયો છે. પૅરિસ 
યુનિવર્સિટીના પ્રોફે. પિયર્ર બેયારે લખેલા આ ગ્રંથનું અંગ્રેજી 
નામ છે - “હાઉ ટુટૉક એબાઉટ બૂક્સ વ્હીચ યૂ હેવન્ટ રેડ” 
(તમે જેપુસ્તકો વાંચ્યાં નથી એમને વિષે કેવી રીતે વાત કરવી.) 
કેમ ? આ ટ્રિક શીખવા તલપાપડ થઈ ગયા ને ? 
સોરી, હું તો એ તમને નહિ જ કહું - કારણ કે એ મારું'ટ્રેડ 
સીકેટ' છે. હા, હા, હા !આ સ્તંભમાં હું એ જ કરી રહ્યો છું 
ને !પણ કેવી રીતે કરું છું એ કહી દઉ તો પ્રબોધભાઈ મારો 
સ્તંભ જ બંધ કરીદે ને ! 
હા, પ્રોફે. બેયાર પાસે જાવ તો. તમારી મરજી. 
ભાષા વિકાસ અને રાષ્ટ્રીય એક્તા ર 
“ાઈમ્સ'માં એ. પ્રસાદ નામના વાચકનો પત્ર હતો. 
એમણે જણાવેલું કે કેન્દ્ર સરકારે પ્રગટ કરેલા શૈક્ષણિક 
વિકાસના આંકમાં સૌથી યેચ પર કેરળ છે. એ પછીના 
ઉચ્ચકમે પણ દક્ષિણ હિન્દનાં જ રાજ્યો છે. પછાત છે પશ્ચિમ 


બ્ટ્શ 





યશવન્ત મહેતા 


બંગાળ (૩૫માંથી ૩રમો ક્રમ), ઉત્તર પ્રદેશ (૨૩મો ક્રમ), 
રાજસ્થાન (૨૬મો ક્રમ), છત્તીસગઢ (૨૫) અને હરિયાણા 
(૨૩). પ્રસાદ આનું કારણ એમ જણાવે છે કે આ પછાત 
રાજ્યોમાં પ્રવર્તમાન અને અસરદાર માનસિકતા સામંતયુગીન 
છે. એટલે કે અહીં ટોચનો ગણાતો વર્ગ ઈચ્છે છે કે ખૂબ લોકો 
અભણ અને દરિદ્ર રહે, જેથી પોતાને સસ્તા મજૂરો મળી રહે ! 
પ્રસાદે આગળ લખેલું કે ભણતર માણસની દૃષ્ટિને 
વિશાળ બનાવે છે, જેથી રાષ્ટ્રીય એકતામાં મદદ થાય છે. 
દક્ષિણનાં રાજ્યોમાં જેમ હિન્દી ભાષા ફરજિયાત ભણાવતામાં 
આવે છે તેવી રીતે ઉત્તરનાં રાજ્યોમાં દક્ષિણની એક ભાષા 
ફરજિયાત ભણાવવી જોઈએ. 
દૂપિત થવા લાગેલી ગુજરાતી ભાષા : એક જ દિવસરમાંપ્રાપ્ત 
નમૂના 

- પોષક આહારની નવી રાહ ચીંધતું પ્રકાશન 
(કચ્છમિત્ર', તા. ૨-૧૦-૨૦૦૮માં ગ્રંથસમીક્ષાનું શીર્ષક) 

- અમેરિકન પ્રતિનિધિસભાના ઠુકરાવ્યા બાદ બ્રુશના 
આર્થિક સહાય પેકેજને સેનેટની બહાલી (“ગુજરાતમિત્ર', 
ત્ય.૩-૧૦-૨૦૦૮માં સમાચાર શીર્ષક) 

-માં પાવાગઢવાળીના દર્શને આવતા શ્રધ્ધાળુઓની 
જીપકારના ફુરચેફુરચા : નવનાં મોત (“ગુજરાતમિત્ર', તા. ૩- 
૧૦-૨૦૦૮માં સમાચાર શીર્ષક) 

-વળી તેજ અરસામાં પિતાશ્રી ગુજરી જવાથી... (એક 
વક્તિની પરિચય પતિકામાં) 

-નીચેના પેરાઝમાંથી બે એકસરખા છે, તે શોધી તેની 
પરસર્કલ કરો. 

- તકનીકી વિકાસ વચ્ચે ઝઝૂમતું ટપાલનું અસ્તિત્વ 

-એક લિલ્લીની કહાની, કહું છું એની મનમાની 

- વિધવાની કિસ્મત 

(સંદેશ' દૈનિકની બાળકો માટેની પૂર્તિ 'કિડ્ઝ 
વર્લ્ડ'ના તા. ૪-૧૦-૨૦૦૮ના અંકમાં, જે દર્શાવે છે કે કયા 
પ્રકારની ભાષાનું ભૂ પાવામાં આવી રહ્યું છે બાળકોને.) એક 
ભાષાના શબ્દોની બીજી ભાયામાં આયાત થાય એસ્વાભાવતિક 
ગણાવા લાગ્યું છે, એ સ્વીકારીએ તો પણ આમાંની કેટલીક 
અશુધ્ધિઓ તો અસહ્ય જ ! 





નવેમ્બર ૨૦૦૮ : ૧૬૯ 


આસ્વાદ) 
ચહુ લોક અજવાસ જીનામ, જીનામ 








જીનામ, જીનામ ! 
ચવો શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ જીનામ, જીનામ્‌ ! 
અચરજો ડિસ્યો વાસ જીનામ જીનામ્‌ ! 


પ્રગટ પિંડ પરકાસ જનામ, જીનામ ! 
ચહુ લોક અજવાસ જીનામ જનામ ! 


ધુણા જ્યમ ધખ્યો ખાસ જીનામ, જીનામ ! 
અહરનિસ રટ્યો દાસ જીનામ, જીનામ ! 


ધરાતે ચગ્યો રાસ જીનામ, જીનામ ! 
અડી જો ઈ આકાસ જીનામ જીનામ ! 


ખૂટી થો સબદ ગાલ ખૂટી વઈ માડુ ! 
બઓ હિકક સહવાસ જીનામ, જીનામ્‌ ! 
તે 


રાજેન્દ્ર રુકલ 


(નવનીત સમર્પસ નવેમ્બર ૨૦૦૭) 


કવિ શ્રી રાજેન્દ્ર શુકલની આ મત્ર-ગઝલ છે 'જીનામ 
મત્રની ગઝલ. એક રટણા-એક જાપ-એક અનોખા નાદની 

ગઝલ. કવિના જ એક શેરને યાદ કરુ 

એક પલ મહીં રચાય નાદની અનેક લહર 

સૂર એક લાગતાં જ રગની પિછાન ખૂલે 

તો આ, સૂર લાગવાની ગઝલ છે 

“જીનામ્‌ મંત્ર કવિને સાપડ્યો છે સત કવિ મેકણની 
ચૈતન્ય ધારામાથી યોગાનુયોગ એવો છે કે મેંકણને આ મંત્ર 
મળ્યો છે ગિરનારની ટૂંક પરથી જે ગિરનારી કવિ રાજેન્દ્રની 
ચેતનામાં રસાઈને અહીં ગઝલરૂપે પ્રગટ્યો છે 

મેકણ કહે છે 

શન્ય રિખર પર શબ્દ હે, કરવણ બાજત બાજા 

મેકાજી મેના જીવ હૈ, પિયુડા હે અવાજા 

આવા કૌઈ અતાજમાથી, આવા કોઈ નાદ ધ્વનિમાંથી 
એમને એ મત્ર સાપડયો છે 

બીજો એક યોગ છે ગોરખ મઈંદરનો. મેકણની ચેતના 
અનૈ કવિ રાજેન્દ્ર શુકલની ચેતના બનેમા એ ધારા તારતાર 
ગૂંથાયેલી છે મેકણ-વાજ્ઞી કહે છે 

મેકા બેટા મઈદર કા, રામાનંદ કા કબીર... 

જીનામનો આ મત્ત એ તો સર્વનયાપી સત્‌ તત્ત્વ સાથેનું 
અનુસધાન છે તત્ત્મસિ નો એક આગવો ધ્વનિ-સકેત છે 
કવિ રાજેન્દ્રની ભીતર પણ આ મત્ર સદા ગૂજ્તો રહ્યો છે એ 
આ લખનારની ભીતર પણ ગૂજતો રહ્યો ઘૂંટાતો રહ્યો. એનું 
લાબુ ભાષ્ય ર્નાહે પણ થોડાક સકેતોરૂપે અહીં કેટલુંક ઊત્તરી 
આવ્યુ તેઆ 


જ 


૨૦૦૮ 1૧૬૮ 





રમણીક સોમેશ્વર 


એમની તત્‌ ત્વમ્‌ અસિ ગઝલનો એક શેર અહીં 
સહેજે અવતારવાનુ મન થાય છે 

દસેદસ દુર્મખુલીને ખિલે છે પુષ્પના લવમાં 

દસેદસ દ્ર મઘમઘ મહેકતો મેળાપ પ્રસરે છે 

કવિ મેકણના આર્નદલોકમાં નિમજ્જન કરતા કરતા 
કવિ રાજેન્દ્ર આવા મહેકતા મેળાપને પ્રસરતો અનુભવે છે અને 
એમાથી થયુ છે આ મત્ર-ગઝલનુ અવતરણ, 

દીર્ઘકાળ પર્યત એકરૂપ થઈ હશે કવિ મેકણ અને 
રાજેન્દ્રની ચેતના અને પછી પ્રગટ્યો હશે આ શબ્દ એવી 
એકતાનતા અનુભવાય છે ગઝલના પ્રત્યેક શેરમાં. રદીફરૂપે 
આવ્યો છે મત્ર, પણ એ તો પછી જાપની જેમ સતત જપાતો 
રહ્યો છે તેથી તો પ્રથમ ચાર ચાર શેર મત્લાના શેર થઈને આવે 
છે અને છેલ્લો શેર પેરના મણકા જેવો ઉપશપમા॥ વિરમે છે 
મેક્ણમય બનીને પ્રગટેલી આ વાણીમા કચ્છી ભાષાના શબ્દો 
એની ઈબારત સહજરૂપે વણાઈ ગયા છે 

એક પછી એક ચરણ. પહેલા જ ચરણમાં શ્વાસ અને 
ઉચ્છ્વાસમા પળેપળ ચાલતી જીનામની ચર્વણા જીનામની 
રટણા અને એ રટણામાથી નીપજેલુ અચળના નિવાસનુ દર્શન 
એ દર્શનની ધારે ધારે પ્રગટ પિંડ પરકાસ અને ચહુલોકમા 
વાાપતો જીનામનો અજવાસ. 

ત્રીજા ચરણે મેકણ સાક્ષાત થાય છે ધૂણારૂપે નાથ 
પરપરા તપ ધૂણો અહીં એક જુદા જ પ્રદેશમાં ભાવકને 
લઈ જતા પ્રત્યક્ષ થાય છે ભડભડ બળતું નહીં, ધૃણા જેમ 
ધખવુ શનૈ શનૈ પરિશુધ્ધ ઘવુ ખાસ જાગૃતિપૂર્વક 
નિશ્ચવપૂર્વક થવુ અને એમ કરતાં જીનામના જીનો 
પ્રણિષાતનો ખરો અર્થ પ્રકટવ્‌ો 

અહર્ચનેસ રટ્યો દાસ જીનામ, જીનામ | 

અને જ્યારે પામી જવાય છે આ મંત્ર ત્યારે ભૂમામા 
વિસ્તરી જવાય છે ધરા ૫૨ ચગતા મહારાસરમાં એકાકાર થઈ 
જવાય છે અને 

“અડી વો ઈ આકાશ (ડી ગ્યો એ આકાશ) જીનામ, 
જીનાપ્‌ ! 

તો, આ ઊર્ધ્ઈગમન, આ ઉડયન, આ એકાકારત્ા, આ 
સસરમણા, પછી કોઈ શળ્દ ક્યાથી રહે બાકી ? ડેમ કથી 
શકે એને વાલી ? અને શબ્દો ખૂટી જાય પછી બાકી રહે કેવળ 
પેલા મંત્રનો એ તત્ત્વો જ સહવાસ. હે માણસ ! શબ્દ ખૂટી 
ગયો, વાત, (ગાલ) ખૂટી ગઈ અને બાકી રહ્યો કેવળ આ 
સહવાસ 

ખૂટી થો સબદ ગાવ ખૂટી વઈ માડુ ! 

બઓ હિકક સહતાસ જીનામ, જીનામ ! 

કિબહુના ! 

ઘિ 


ઈટ 


વાંચતાં - વિચારતાં 





વાંઆ વગરવાત કરતાં ! 
અમે નાના હતા ત્યારે ક્યાંક વાંચેલું કે વિક્ટોરિયન 
યુગના ઈંગ્લેન્ડમાં મોટાં મોટાં થોથાંઓનાં સોનેરી છપાઈવાળાં 
ખોખાં મળતાં. સમજ્યા તમે ? માત્ર પુસ્તકોનાં ટાઈટલ, જેમને 
ગુજરાતીમાં આપણે “દીબાચોઃ કહેતા. પોતે ખૂબ 
સાહિત્યરસિક છે, ખૂબ વાંચે છે, પોતાના ઘરમાં તો આટલાં 
બધાં પુસ્તકો છે એવો દેખાવ કરવા માગતા “ભદ્ર'જનો આવાં 

ખોખાં વડે દીવાનખાનાં સજાવતા ! 

પુસ્તકો વાંચ્યા વગર અઠંગ વાચક હોવાનો દાવો 
કઆઆરા ઘણાંને અમે. જોયા છે. કેટલાક તો. “તિદ્દાન' અને 
જ્રોફેસર' હોવાનો દાવો કરનારા પણ ભાગ્યે જ કશું વાંચતા 
હોવા છતાં વાચન વિષે વાતો જ નહિ, વિતંડાવાદ પણ કરી શકે 
છે. અમે એક જગ્યાએ વાંચ્યું (દક્ષિણ ભારતના છાપામાં) કે 
ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીએ વીસમી સદીની શ્રેષ્ઠ સો 
નતલકથાઓની યાદી પ્રગટ કરેલી તે લઈને એક અળવીતરે. 
જણ પચાસેક પ્રોફેસરોને મળ્યો અને પૂછ્યું કે આમાંની કઈ 
કઈ નવલકથા તમે વાંચી છે ? જવાબમાં એક-બે વાંચનારા 
પાંચેક નીકળ્યા. બાકીના બધા એક પણ નહિ વાંચનારા હતા ! 
આવા સજ્જનો પણ વાચકપણાનો ડોળ કેવી રીતે 
જાળવી શકે એ દશીવતો એક ગ્રંથ પણ પ્રગટ થયો છે. પૅરિસ 
યુનિવર્સિટીના પ્રોફે. પિયર્ર બેયારે લખેલા આ ગ્રંથનું અંગ્રેજી 
નામ છે - “હાઉ ટુ ટૉક એબાઉટ બૂક્સ વ્હીચ યૂ હૅવન્ટ રેડ' 
(તમે જેપુસ્તકો વાંચ્યાં નથી એમને વિષે કેવી રીતે વાત કરવી.) 
કેમ ? આ ટ્રિક શીખવા તલપાપડ થઈ ગયા ને ? 
સોરી, હું તો એ તમને નહિ જ કહું -કારણ કે એ મારું' ટ્રેડ 
સીક્રેટ' છે. હા, હા, હા !આ સ્તંભમાં હું એ જ કરી રહ્યો છું 
ને !પણ કેવી રીતે કરું છું એકહી દઉં તો પ્રબોધભાઈ મારો 

સ્તંભ જ બંધ કરી દે ને ! 

હા,પ્રોફે, બેયાર પાસે જાવ તો તમારી મરજી. 

ભાષા વિકાસ અને રાષ્ટ્રીય એકતા. ર 
હાઈમ્સ'માં એ. પ્રસાદ નામના વાચકનો પત્ર હતો. 
એમણે જણાવેલું કે કેન્દ્ર સરકારે પ્રગટ કરેલા શૈક્ષણિક 
વિકાસના આંકમાં સૌથી ટોચ પર કેરળ છે. એ પછીના 
ઉચ્ચક્રમે પણ દક્ષિણ હિન્દનાં જ રાજ્યો છે. પછાત છે પશ્ચિમ 


હ્ટ્શ 


યશવન્ત મહેતા 


બંગાળ (૩૫માંથી ૩૨મો ક્રમ), ઉત્તર પ્રદેશ (ર૩મો ક્રમ), 
રાજસ્થાન (૨૬મો કમ), છત્તીસગઢ (રપ) અને હરિયાણા 
(૨૩). પ્રસાદ આનું કારણ એમ જણાવે છે કે આ પછાત 
ચજ્યોમાંગ્રવર્તમાન અને અસરદાર માનસિકતા સામંતયુગીન 
છે. એટલે કે અહીં ટોચનો ગણાતો વર્ગ ઈચ્છે છે કે ખૂબ લોકો 
અભણ અને દર્દ્રિ રહે, જેથી પોતાને સસ્તા મજૂરો મળી રહે ! 
પ્રસાદે આગળ લખેલું કે ભણતર માણસની દૃષ્ટિને 
વિશાળ બનાવે છે, જેથી રાષ્ટ્રીય એકતામાં મદદ થાય, છે. 
દક્ષિણનાં ચજ્યોમાં જેમ હિન્દી ભાપા ફરજિયાત ભણાવવામાં 
આવે છે તેવી રીતે ઉત્તરનાં રાજ્યોમાં દક્ષિણની એક ભાપા 
ફરજિયાત ભણાવવી જોઈએ. 
દૂષિત થવા લાગેલી ગુજરાતી ભાષા : એક જ દિવસર્માં પ્રાપ્ત 
નમૂતા 

- પોષક આહારની નવી રાહ ચીંધતું પ્રકાશન 
(કચ્છમિત્ર', તા. ૨-૧૦-૨૦૦૮માં ગ્રંથસયીક્ષાનું શીર્ષક) 

- અમેરિકન પ્રતિનિધિસભાના ઠુકરાવ્યા બાદ બુશના 
આર્થિક સહાય પેકેજને સેનેટની બહાલી (“ગુજરાતમિત્ર', 
તા.૩-૧૦-૨૦૦૮માં સમાચાર શીર્ષક) 

-શાં પાવાગઢવાળીના દર્શને આવતા શ્રધ્ધાળુઓની 
જીપકારના કુરચેકુરચા : નવનાં મોત (“ગુજરાતમિત્ર', તા. ૩- 
૧૦-૨૦૦૮માં સમાચાર શીર્ષક) 

- વળી તેજ અરસામાં પિતાશ્રી ગુજરી જવાથી... (એક 
બક્તિની પરિચય પત્રિકામાં) 

- નીચેના પેરાઝમાંથી બે એકસરખા છે, તે શોધી તેની 
પરસર્કલ કરો. 

- તકનીકી વિકાસ વચ્ચે ઝઝૂમતું ટપાલનું અસ્તિત્વ 

-એક બિલ્લીની કહાની. કહું છું એની મનમાની 

-વિધવાની કિસ્મત 

(સંદેશ' દૈનિકની બાળકો માટેની પૂર્તિ “કેડ્ઝ 
વર્લ્ડ'ના તા. ૪-૧૦-૨૦૦૮ના અંકમાં, જે દર્શાવે છે કે કયા 
પ્રકારની ભાષાનું ભૂપાવામાં આવી રહ્યું છે બાળકોને.) એક 
ભાષાના શબ્દોની બીજી ભાયામાં આયાત થાય એ સ્વાભાનિક 
ગણાવા લાગ્યું છે, એ સ્વીકારીએ તો પણ આમાંની કેટલીક 
અશુધ્ધિઓ તો અસહ્ય જ ! 


નવેમ્બર ર૦૦૮ 


એપુસ્તક સૂચિપત્રર્મા તો છે ને ! 

આ લખનારે ૧૯૧૮માં 
એક પુસ્તક પ્રગટ કરાવ્યું હતું 
૧૯૭૦માં એને ઈનામ જાહેર [ 
થયું. લગભગ બે વર્ષપર્યત એના 
પ્રકાશકના સૂચિપત્ર સુધી એનું 
નામ પહોંચ્યું નહોતું !એટલું જ 
નહિ, એ સમય સુધીમાં એની 
પ્રથમ આવૃત્તિપણ વેચાઈ ચૂકી 
હંતી !! ઈનામ મળ્યું, એટલે 
પ્રકાશકે તરત બીજી આવૃત્તિ કરી, અને પછી મય નામ 
સૂચિપત્રમાં પણ સામેલ થ્યું ! 

પરંતુ ક્યારેક આથી ઊલટું ય બને છે. ખાસ કરીને 
અગ્રેજી પ્રકાશન જગતમોં લખનારને ખાસ્સી મોટી રકમ 
'એડવાન્સ' તરીકે અપાય છે, એ પુસ્તક લખી આપે એ. 
માટેની મુદત નક્કી થાય છે, અને પ્રકાશક ધૂમધડાકાભેર 
એની જાહેરાત પોતાના સૂચિપત્ર સહિત બધા પ્રચાર 
સાહિત્યમાં કરે છે અને... 

* એને ઘણા વર્ષ સુધી એ પુસ્તક આવતું જ નથી ! 
મકાશક હાર્પરનકોલીન્સના સૂચિપત્રમાં પણ આવું એક પુસ્તક 
મળે છે. આ લખાય છે (ઓક્ટોબર, ૨૦૦૮) ત્યાં સુધીમાં 
આશરે પાંચ વર્ષોથી અભિનેતા શાહરૂખખાનની આત્મકથા 
પ્રકાશકના સૂચિપત્રમાં તો છે, પરંતુ શાહરૂખખાનને એ 
લખવા-લખાવતાની ફરસદ મળી નથી. અમે ૨૦૦૬માં એક 
મજાક વાંચી હતી, કોઈકે પૂછયું કે શાહરૂખનાં સંસ્મરણોનું 
પુસ્તક ક્યાં મળશે ? જવાબ મળ્યોઃ સૂચિપત્રમાં. 
નિંદારસઃ સર્વરસપ્રધાન 

તમે આજકાલનાં અખબારોને દાયકા-બે-દાયકા 
અગાઉનાં અખબારો સાથે સરખાવવાની કોશિશ કરી છે 
કદી ? અખબારો ઘણેપ્રકારે બદલાઈ ગયાં છે, પરંતુ મોટામાં 
મોટો ફેરફાર એ છે કૈ આજનાં લગભગ તમામ અખબારો 
“ગોસિપ ફેક્ટરી'માં બદલાઈ ગયાં છે. “ગૉસિપ' માટે 
પારસીઓએ શોધૈલો શબ્દ “ગપસપ' છે આપણે એને નિંદા 
કે કુથલી કહી શકીએ. આ લખનારને ભર્યકર આશ્ચર્ય એ 
વાતનું છે કે 'ઢાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા' જેવું અખબાર પણ 
ગોસિપના કારખાનામાં પલટાઈ રહ્યું છે 

આપ્રકારનાપત્રકાર્માં મનમોહનસિંહ કરતાં વધારે 





નતેમ્બર ર૦૦૮ ' ૧૭૦ 





સ્થાન અક્ષયકુમારને અપાય છે, અને સોનિવાનાં નિવેદનો 
કરતાં હજારગણો મહિમા એશ્વર્યાનાં નિવેદનોનો કરાય છે 
આ બધાંની અસર આપણી આસપાસર્ના બચ્ચાંપર 
કેવી થશે છૈ થઈ રહી છે) એ ધીરે ધીરે જણાશે. પરંતુ ગોસિપ 
સામવિકોની માતા અમેરિકામાં નાનાં નાનાં બાળકોમાં કેવા 
પ્રતિભાવ જન્મી રહ્યા છે, એ ધીરે ધીરે જાણવા મળી રહ્યું છે 
અહેવાલ જણાવે છે કૈ અધેરિકન છોકરાં 
કિશોરાવસ્થા પ્રાપ્ત 





કરે તે પહેલાં જ નક 
કહેવાતી પ્રતિભાઓ કિ. દશ પર 
સિલૈબ્રિટીઝીનાં ગંદાં [જજો "7 

લૂગડાં (ડર્ટી લીનન) પે. 
સૂંઘતાં થઈ જાય છે ન્યાત સસહનના પ પર માં 
ત્યાં પણ આપણું -મિ-મેગેઝત.વાંચતા. લાડ, 
અક્ષ્ય-એશ્ચર્ય-અભિપેકની જેમ બ્રિટની સ્પીઅર્સ, પૅરિસ 


હિલ્ટન કે લીન્ડસે લોહાન, ગોંસિપ જગતનાં નાયક-ાવિકા 
છે, અને એમનાં ગતકડાં નાનાં નાનાં બાળકોને માટે 
પ્રેરણા'રૂપ બની રહ્યાં છૈ !જ્યારે બ્રિટની સ્પીઅર્સે પોતાની 
જાહેરાતના ભાગરૂપે પોતાના સોનેરી વાળ કાપી નૌંખ્યા ત્યારે 
ત્રીજા ધોરણના એક વિદ્યાર્થીએ લખ્યું, 'બ્રિટનીએ, બસ, 
કાતર ઉઠાવીને વાળ કાપી નાખ્યા, એને બદલે કેન્સરનાં 
દર્દીઓને પોતાની લટો વહેંચી હોત તો પેલાંઓને કેટલો બધો 
આનંદ મળત ?' 

પેરિસ હિલ્ટનને કેદની સજા થઈ હતી. મૂળે અભિનેતા 
અને પછી કેલિફોર્નિયાના ગવર્નર બનેલા આર્નોલ્ડ શ્રોર્ઝનેગરે 
ધરપકડની ટાળાટાળ કરવાને બદલે જેલ-હવાલે થવા પૅરિસને 
સૂચળું ત્યારે આઠ વર્ષના એક છોકરાએ લખ્યું, *ારો મત છે 
કે છોકરી હોટેલ ચેઈનની માલિક હોય એટલે કાનૃનથી ૫૨ 
બની જતી નથી. એને જેલમાં ગોંધી દેવી જોઈએ.” 

જે ઉમરે છોકરાઓએ ઈસપની નીતિકથાઓના પાર્ઠ 
ભણવાના હોય એ ઉમરે સેક્સ સીમ્બોલ ગણાતાં ફિલ્મી 
કલાકારોમાં રસ લેવાની આ રૃચિ એક આખી પેઢીને ક્યાં ઉઈ 
જશે, એ અંગે સમાજશાસ્ત્રીઓ ચિંતિત છે 
લખજો ગમે ત્યારે, આજ રૂપિયા આઠ લાખ લઈ જાવ ! 

કહેવાવા લાગ્યું છે કે હવે ભારતીય લેખકોને પણ 
ખારસી મોટી રકમો 'એડવાન્સ' તરીકે મળવા લાગી છે પણ 
જ્યારે એક તાજા સ્નાતક અને લેખનની કારકિર્દી નહીં 


ષ્ટ્ણ 


ધરાવતા જુવાનને એક અમુક તિષય પર પુસ્તક લખી આપવા 
માટેરૂપિયા આઠ લાખ ઉપરાંતનો આગોતરો પુરસ્કાર મળ્યાનું 
વાંચીએ ત્યારે... વારુ, ભાઈ, તમને તો જે થતું હોય તે, અમને 
જૂના ગુજરાતી લેખકોને તો અદેખાઈ આવે છે. 

સમાચાર છે કે દિલ્હીની ન ૧ 
સેન્ટ સ્ટીકન્સ કોલેજમાં અને 
પછી ઓકસફર્ડમાં ભણીને 
સ્નાતક થયેલા પ્રકાશકૃષ્ણ 
મેહરોત્રાને રૂપા પબ્લિશિંગ 
હાઉસે બટરફ્લાય જનરેશન 
(પતંગિયા પેઢી) વિષે લખવા માટે 
આટલી મોટી રકમ આગોતરી આપી છે. મેહરોત્રા આજની 
૨૦-૩૦ની યુવા-પેઢીની ચંચળતા જોઈને એને “પતંગિયા પેઢી' 
કહેવા પ્રેરાયા છે. તે શ્રીમાન કલબો, કોલ સેન્ટરો, ડિસ્કો, 
કોમ્પ્યુટર ગેમ પાર્લરો વગેરેમાં બેસી, નવી પેઢીનાં વાણી-વર્તન 
નોંધીને આ પુસ્તક લખશે. 

સાંભળો છો, ગુજરાતી પ્રકાશકો ? 
જગત-જમાદારને પત્રકારો ગમતા નથી 

જ્ગત જમાદાર અમેરિકાએ કોરીઆ (૧૯૫૧)થી 
માંડીને ઈચક-ટૂ (૨૦૦૩) સુધી અનેક પારકા પ્રદેશો પર 
આડકતરા કે સીધાં આક્રમણો કરીને લાખોની ખુવારી કરી છે. 
કયાંક આતંકશરદીઓ છુપાયાની એને શંકા પડે કે જૂઠી બાતમી 
પણ અપાય તો તે તરત ગમે તે દેશની સરહદમાં ઘૂસીને ય 
અમેરિકી વિમાનો દ્વારા ધનાધન બોમ્બવર્ષા કરીને અગણિત 
બાળકો-બૂઢાંઓ-બહેનો-નિર્દોષોને મારી જાય છે. 

આવી બધી એની ફૂરતાઓ અખબારોમાં પ્રગટ થાય 
એ. પણ અમેરિકી શાસકોને નથી ગમતું. પરિણામે ટીકાકાર 
પત્રકારો અને ખાસ કરીને “અલ જઝીરા' નામની સમાચાર 
સંસ્થાના માણસોનો વ્યવસ્થિત સફાયો કરવામાં આવે છે. 
અમેરિકી વિમાનોએ કાબુલર્માની “અલ જઝીરા'ની કચેરી પર 
બોમ્બ વરસાવ્યા હતા. ઈરાકના બસરા શહેરની શેરેટોન 
હોટેલ પર બોમ્બ વરસાવ્યા હતા, કારણ કે ત્યાં મુખ્યત્વે “અલ 
જ્ઝીરા'ના પત્રકારોનો ઉતારો રહેતો. 

અમેરિકાએ. ઈરાક ૫ર બીજું આક્રમણ શરૂ કર્યું 
૨૦૦૩થી, ત્યારથી એશિયાર્માં એણે ૧૨૭૫ત્રકારોનો અને. 
માધ્યમોના અને ૫૦ અન્વ માધ્યમ-કર્મચારીઓનો 
કચ્ચરઘાણ કાઢ્યો છે. (માહિતી “ધ સન્ડે ઈન્ડિયન'ના ૨૫ 
મે, ૨૦૦૮ના અંકમાંથી) 


લ્ટ્શ 








“ઈં' બૂક જેબધી બૂક્ને કરાવશે બાય બાય ? 

રામાયણની એક લોક-આવૃત્તિમાં કહેવાયું છે કે 
લક્ષ્મણે સીતાજીના અંગૂઠાના નખમાં આખી લંકા જોઈ હતી. 
કેટલાક સૂક્મ-લેખકો ચોખાના દાણા પર ગીતાના એક 
શ્લોકથી માંડીને એક અધ્યાય લખે છે. હમણાં શેક્સપીઅરનાં 
સમગ્ર નાટકોનો એક નાનકડો ગુટકો વેચાયો, જેનું કદ ત્રણ 
સેન્ટીમીટર ગુણ્યા ચાર સેન્ટીમીટર જેવું હતું ! 

પણ થોડામાં ઘણું સમાવવાના આ દુર્લભ પ્રયત્નોને 
ક્ષુલ્લક ગણાવે એવા જાદુ હવે સિલીકોન ચીપ અને 
ઈલેક્ટ્રોનિક્સ નામની બે જાદુગરણીઓએ ડરવા માંડ્યા છે. 
આવો નવીનતમ જાદુ છે “સોની રીડર'. આમાં “સોની' એ 
જાણીતી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ કંપનીનું નામ છે. રીડર એટલે તો 
સંગ્રહરૂપ પુસ્તક. 

હમણાં, ૨૦૦૮ના સપ્ટેમ્બરમાં બજારમાં મૂકવામાં 
આવેલ આ સોની રીડર કદા 
“ં'બૂક એટલે કે |. (.. 
ઈલેક્ટ્રોનિક પુસ્તક છે. 
જેમાં ૧૬૦ પુસતકો |... 
સમાઈ શકે છે. માત્ર 
૧૯૯૫ાઉન્ડ (આશરે 
૧૬,૦૦૦ રૂપિયા)ની કિંમતે મળતી આ “બૂક'નું વજન માંડ 
એક સારા, પાકા પૂંઠાના ગ્રંથ જેવડું છે. એ બેટરી વડે ચાલે 
છે. તમે લીઓ તોલ્સ્તોયની - યુધ્ધ અને શાંતિ' આખી વાંચી 
લો ત્યાં સુધી આ બેટરી કામ આપે છે. 

૨૦૦મેગા બાઈટ મેમરી ધરાવતી આ “બૂક'ની પ્રથમ 
આવૃત્તિ સાથે જ્રેક્યુલા', “રોમીઓ એન્ડ જુલિવેટ', પ્રાઈડ 
એન્ડ પ્રીજ્યુડાઈસ', “બ્રેટ એક્સ્પેક્ટેશન્સ' વગેરે ૧૦૦ 
પુસ્તકોની ઇલેક્ટ્રોનિક વાચના અપાય છે. યંત્રનો આકાર 
પુસ્તક જેવો બનાવવામાં આવ્યો છે અને એક એક પાનું 
ફેરવતાં જતાં વાંચવાની સગવડ છે. 

આજે આ સાધન નવું છે. એથી એની અમુક કિંમત 
છે. બધાં ઈલેક્ટ્રેનિક સાધનોની જેમ,આની કિમત પણ ક્રમશઃ 
ઘટતી જશે. પછી કાગળ પર છપાયેલાં પુસ્તકોની માંગ કેટલી 
રહેશે, એ જોવાનું રસપ્રદ રહેશે. 


9૬. 


ઇઝ બનત કદ / 
કિ જદ" 





નવેમ્બર ૨૦૦૮ : ૧૭૧ 


કુ 


હાર્તા) 
આ ઘર 





મોમ, તૃ આ બધુ શા માટે સહન ડરે છે ? મને 
સમજાતું નથી કે તું મૂગે મોંએ આ અન્યાય શા માટે વેઠે છે ? 
તુ ઘર ચલાવે છે તુ જોબ કરે છે અને કમાઈને પૈસા લાવે છે 
ગ્રોસરી ખરીદીને લેતી આવે છે અમને ભાઈ-બહેનને સારુ 
સ્કૂલીંગ મળે તેની સતત ચિંતા કરે છે આખો દિવસ બસ 
કામ કામ ને કામ 3701: 17011 3507: ! આર યુ નોટ 
ઢયર્ડ? અનેડેડી! એશુકરે છે ? એ. 

અરે બેટા અનુ ! અનુરાધાને પોતાની પાસે ખેંચીને 
શાત કરવા મથતી મદાકિનીએ એના હાથે મોંએ હાથ ફેરવતા 
કહ્યુ 

અનુ બેટા !ડેડી વિશે એમ ગમે તેમ ન બોલાય. એ 
તને અનેપપ્પુને કેટલા ચાહે છે ? 

ગુસ્સામાં મદાકિનીનો હાથ હડસેલીને અનુરાધા 
અકળાઈને બોલી અને તને મોમ ?ડેડી તારી ઉપર ગુસ્સે 
કેમ થાય છે ? વાત વાતમાં તાર અપમાન કેમ કરે છે ? 
અને. અને તને કેમ મારે છે ? બોલતા બોલતા મદાકિનીને 
વળગીને એ ધૂસકે ધૂસકે રડી પડી. મદાકિનીએ એના આસુ 
લૂછયા જરા વારપપાળી અને છાની રાખી એની પોતાની 
આખો ય ભરાઈ આવી પણ સ્વસ્થ થતા એણે કહ્યુ 

બેટા, હું કહુ એ શાતિથી સાંભળીશ ? અનુએ ડોડું 
હલાવી હા કહી. 

તારા ડેડી નાના હતા ત્યારથી ખૂબ કામ કરે છે 
કૅટ્બની જવાબદારી નાનપણથી જ એમના માથે આવી પડી 
હતી, આટલા બધા વર્ષો એકધારું કામ કર્યું છે એટલે હવે 
એમને કામ કરવુ ગમતું નથી. અમે અમેરિકાથી ઘણુ કમાઈને 
આવાં અને એમાંથી તો આ નાનકડો બગલો. પણ બનાભો 7 

અનુરાધા મૂગી મૂગી સાભળી રહી પરતુ એના મનનુ 
સમાધાન ન થયુ. થોડી વારે મમ્મીને પૂછ્યુ 

શોમ, જો તમે ખૂબ પૈસા કમાઈને આવ્યાં છો તોતુ શા 
માટેજોબ કરે છે ?ડેડી તો આખો દિવસ ઘરમા બેસી રહે છે 

પૈસાની જરૂર તારે એકલીને જ છે ” ડેડીને નથી ? 

મદાકિની દીકરીના આવા અણધાર્યા વેધક પ્રશ્નોથી 
હતપ્રભ થઈ ગઈ જેદિશાએથી એ અનુરાધાને પાછી વાળવા 
માંગતી હતી તે દિશા તરફ લઈ જતા પ્રશ્ચોથી મદા પણ 


«ર ર૦૦૮ ૧૭૨ 


ભારતી દવે 


અદરખાનેથી હલબલી ઊઠી હતી. બારમાં ધોરણમા ભણતી 
દીકરીથી પોતાના જીવનની નરી વાસ્તતિકતા હકીકત છૂપાવી 
શકાય એમ નથી. અંદર ધગધગતા અગારા ઉપર ફરી વળેલી 
રાખ દીકરીનાપ્રશ્રોથી ઊડી ગઈ ભીતરપ્રજ્વલિત અગારાનો 
દાહ બાળવા લાગ્યો, એ મૂઝાઈ હવે અનુરાધા સમજણી થઈ 
છે એના મનમા એના ડેડીપ્રત્યે કશા અભાવ કે અવગણનાન 
જન્મે એમ મદાકિની ઈચ્છે છે દીકરીના મનમા ઘૂમરાતી 
વૈદનાથી એને મુક્ત કેમ કરવી એ સવાલૈ એને મૂઝવી દીધી. 
ઘર-ગૃહસ્થીના આ બધા સવાલોથી અનુરાધા અકળાતી હશે 
એવુ સાવ અનુમાન નહોતુ એમ નહીં. પણ એ કદી આમ, 
સાવ સીધો સવાલ પૂછશે એની ધારણા નહોતી. એનું મન 
આવા સવાલોથી ઘૂમરાતુ રહેતો એના ભણતર-અભ્યાસ ૫ર 
એની અસર ન પડે ? મમ્મીને આમ મૂગી થઈ જઈને 
તલોપાતી જોઈ અનુરાધાએ પૂછયુ 
મોમ, તુ શા માટે જોબ કરે છે ? તું તો એમ કહે છે કે 
આપણી પાસે પૈસા તો પૂરતા છે તો પછી. ? 
થોડી વાર અટકીને મમ્મી સામે ચૂપચાપ તાકી રહી 
અનેપછી બોલી ડેડી મને અને પપ્પુને શુ કહે છે ખબર છે 
તને ? તમારી મમ્મીને તમારા બેયની જમવાની, અભ્યાસની 
કૈ પછી તમારી મોજમઝાની ક્યા પડી છે ? એને ઘરમાં ક્યાં 
ગમે છે ?એને તો બહાર રખડવું ગમેછે ..મોમ, તુ જોબ 
શા માટે કરે છે એ તો કહે ! 
મદાકિની આ સાભળીને સાવ સ્તબ્ધ થઈ ગઈ આ 
મનોજ દીકરી અને દીકરાના મનમા પોતાની વિરુદ્ધ ઝેર રેડીને 
શુ મેળવશે ? એક પિતા ઊઠીને પોતાના બાળકોને એની મા 
વિશે. આમ જ ચાલ્યા કરે તો. અનુ તો સમજણી છે 
એટલે. પણ ક્યારેક એનેય એવું ન લાગે કે મમ્મી. શુમનોજ 
એમ ઈચ્છે છે કે બને છોકરા મારાથી તિમુખ થઈ જાવ ? તો 
તો.. તો.તો.. અનુરાધા અનેપપ્યુ મારાથી વેગળા થઈ જાય 
એ કલ્યનાએ જ એને અંદરથી ધ્રુજાવી દીધી. એ બોલી ઊઠી 
ના. ના. એમ, 
અનુએ મમ્મીના લે હાથ પકડી હલબલાવીને પૂછ્યુ 
“ભોમ !.. મોમ !તું શાની ના... ના કહે છે ? મારા સવાલનો 
જવાબ કેમ નથી આપતી ? 
હ્ટ્ણ 


મંદાકિનીને થયું : “દીકરી સાચે જ સમજણી થઈ છે. 
હવે એને આડી અવળી વાત કરીને એના સવાલ ભૂલવી નહીં 
શકાય. આમે ય હવે એનાથી પરદો રાખીને નહીં જીવાય.' 
એટલે એણે મન કાઠું કરીને કહ્યું: 

“ટા, તને પ્રશ્ર થાય છે ને કે હું શા માટે જોબ કરું 
છું ? તો સાંભળ. હું અને તારા ડેડી અમેરિકાથી પુષ્કળ 
કમાઈને આવ્યાં હતાં; પરંતુ તને ખબર છે ને કે આજકાલ 
મોંઘવારી કેવી વધી ગઈ છે ? દૂધ, શાકભાજી જ નહીં કપડાં- 
લતાં, ફ્લ્મિની ટિંકેટ અને તમારી સ્કૂલની ફી, ટ્યુશન ફી - 
બધું કેટલું બધું મોંઘું થઈ ગયું છે ? જો ને તે દિવસે તમને 
બંનેને ડેડી નહોતા કહેતા કે પેટ્રોલ મોંઘું થઈ ગયું છે, એટલે 
હવે કાર બહુ વાપરવાની નહીં. ખાવા પીવાની, મોજશોખની - 
બધી ચીજો મોંઘી થઈ ગઈ છે. આપણે તારા ડ્રેસ લેવા ગયેલાં 
ત્યારે તને ગમતાં પેલાં રેડ-બ્લેક સ્કર્ટ-બ્લાઉઝ નહોતાં લઈ 
શક્યાં ને ? વળી પપ્પુને જે સ્કેટસ અને શુઝ લેવાં હતાં તે માટે 
ડેડીએ સીધી કેમ ના પાડી ? કારણ કે અમેરિકાની કમાઈ તો. 
ખલાસ થતા આવી છે, ને તારા ડેડીને, મેં હમણાં જ કહ્યું તેમ, 
કામ કરવું ગમતું નથી. એટલે પછી મારે જોબ તો કરવો જ 
પડે ને ?' 

“સોરી મોમ, મારે તને આવી રીતે પૂછવું નો'તું જોઈતું. 
પણ... તું કહે છે એમ ડેડીએ જોલ ન કરવો જોઈએ... પરંતુ 
અમારી સ્કૂલમાં મેડમ અમને પૂછે છે કે “તમારા ડેડી શું કરે 
છે ?' ત્યારે અમે શું જવાબ આપીએ. ? અમે - હું અને પપ્પુ 
ચૂપ રહીએ છીએ એટલે બધા સ્ટુડન્ટ્સ અમારી સામે તાકી 
રહે છે અને છાનાછૂપા હોઠ દબાવીને હસે છે !” 

'આ વાત તમે બંને ભાઈ-બહેન ડેડી “મૂડ'માં હોય, 
ત્યારે એમને પૂછો તો. ?... અને જો બેટા, તું તો હવે સમજણી 
અનેમારી ડાહી દીકરી છે. આ બધી વાતોનો તારે ભાર નહીં 
રાખવાનો. મેડમ તો તારા પ્રોગ્રેસનાં કેટલાં વખાણ કરે છે !.. 
જો, તારે ટ્યુશન ક્લાસમાં જવાનો સમય થઈ ગયો છે. પપ્યુને 
પણ આવવાનું હશે ને ?એને ઊઠાડ.' 

“ના મોમ, તું ઊઠાડ એને. એ તો લાતંલાત કરે છે મારી 
સાથે.' 

“ઓકે, તું તૈયાર થા. હું તમારા બંનેનું દૂધ અને નાસ્તો. 
તૈ્‌યાર કરું છું. 

અનુ અનેપપ્યુ ટ્યુશન ક્લાસમાં ગયાં અને મંદાકિની 
એકલી પડી. ઘરની હાલત એની સામે મોંફાડીને ઊભી રહી - 
પણ ધગધગતા એ અંગારાથી બચવા એણે એની જિંદગીના 


બ્ટ્શ 


ગોલ્ડન પિરિયડમાં પલાયન કર્યું. આજે એનું મનપંખી એને 
પાંખો ફડફડાવતું, સેલારા મારતું ક્યાંનું ક્યાં ઊડાડીને લઈ 
ગયું ! 

કેવા હતા એ. દિવસો ? મનોજની સોહામણી 
પર્સનાલિટી એને ઘેરી વળી હતી. કોલેજમાં એક પછી એક 
પુરસ્કાર - એવોર્ડ્ઝ મેળવનારો મનોજ નોકરી અને ટ્યુશન 
કરતાં કરતાં ભણે છે એ વાત જાણીને તો એના માટેનું માન... 
માત્ર માન ? ના, ભાવ-લાગણી-પ્રેમ બધું જ વધી ગયું. કેવા 
હતા એ સુખના દિવસો ! 

મનોજે એક ઢળતી સાંજે; જાણે પોતાની જ વાત ચોરી 
લઈને પૂછયું હતું : “આપણે લગ્ન કરીએ તો ?' 

સવાલ જેટલો સહેલો હતો; જવાબ એટલો જ અઘરો 
હતો. બંનેનાં ઘર-કુટુંબ અને જ્ઞાતિ વચ્ચે આભ જમીનનું અંતર 
હતું. બા-બાપુજીને પૂછવાનું તો એક બાજુ રહ્યું, કોઈ અમારા 
વિશે ચાડી ખાય તો ય કોલેજ છોડાવી દે ! બસ, આખરી 
ઇલાજ હાથતગો હતો - ભાગી જઈને લગ્ન કરવાં : અને કર્યું 
પણ એમ જ. કેવી કારમી કસોટી અને છતાં કેવા આનંદ- 
સુખના દિવસો હતા એ. ? એક બીજાં પર કેવાં મરી પડતાં 
હતાં મનોજ અને મંદાકિની ? 

પોતાના વિશે આમ તટસ્થ - ત્રીજી વ્ક્તિની જેમ 
વિચારતાં મંદાકિની હસી પડી ! 

.. પંણ બે-ચાર મહિના બેયના ઘર-પરિવાર સાથે 
સંબંધ સહજ બને તે માટે મથામણ કરી જોયા પછી અંતે એમ 
જ લાગ્યું કે શહેર જ નહીં દેશ પણ છોડવો પડશે. તો જ ઘર- 
પરિવાર અને... અને વીતેલા દિવસો ભૂલી શકાશે. અને બસ, 
પાછું વાળીને જોયા વગર મનને કાર્ઠું કરીને બંને અમેરિકા 
ઊડી ગયાં હતાં : બા-બાપુજી, ભાઈ-બહેનો, અરે, શાળા- 
કોલેજના મિત્રો અને શહેર - બધાંને વિસારે પાડીને. પોત- 
પોતાનો જોબ અને બે એકલાં - કેવો હતો એ સમય !અને એ 
જ દિવસોમાં લગ્નજીવનનાં અમૂલાં વરદાન સમાં બાળકો - 
પહેલાં અનુરાધા અને પછી પાર્થ-પપ્પુ મળ્યાં. પણ એ બંને 
“ઈટ્સ નન ઓફ યોર બિઝનેર' કહેનારી અમેરિકન સોસાયટી 
અને કલ્ચરથી ટેવાઈ જાય એ.પહેલાં મનોજે જ નકકી કર્યું હતું. 
- કમાવું હતું એટલું કમાઈ લીધું છે - ખાધું ખૂટે એમ નથી, 
બસ, હવે ઈંડિયા ! ... પણ અહીં આવીને બે-ચાર જોબ 
બદલી, પણ અમેરિકન સિસ્ટમથી ટેવાયેલા મનોજને આપણી 
નોકરશાહી ન ફાવી; તે એટલે સુધી કે એણે જોબ કરવાનું જ 
માંડી વાળ્યું... પૂછીએ તો કહે : શેરબજાર જેવી દૂધાળી ગાય 


નવેમ્બર ૨૦૦૮ : ૧૭૩ 


છે ને !પણ કામધેનુ જણાતા શેરમાર્કેટના ધસમસતા બુલની 
ધીક વાગી અને... અને. , ત્યાં ડિગડોંગ. .ડિંગડોંગ ડોરબેલ 
તાગ્યો અને મૈદાકિની ભૂતકાળની ખટમીઠી દુનિયામાંથી પાછી 
ફરી. સાડીના પાલવથી આંખો અને મોં લૂછતાં લૂછતાં 
દરવાજો ખોલ્યો. મનોજની સાયે પૂર્વી હતી. મંદાકિનીએ બંનેને 
આવકાર્યા, 

“મંદા, તું પૂર્વીને પહેલાં મળી છે. અમે બે વર્ષ અહીં 
એક જ ઓફિસમાં કામ કરેલું એ વખતે આપણે ત્યાં એ 
એકાદવખત આવેલી. 

“હા, હા, મળી જ છું ને. પૂર્વી કેમ છે ? અત્યારે એજ 
સિટ્ઝિન્સ કાઉન્સીલમાં કામ ડરે છે ?' 

'હેં. , હોં. . અને તમે... તમે કર્યાં જોબ કરો છો ?' 

“હું તો હમણાં ચિલ્ડ્ન વેલ્ફેર સોસાયટીમાં કામ કરું 
છું પહેલા બાળકો નાનાં હતાં ત્યારે ઘરે જ નાનકડી ચિલ્ડ્રન 


ટેવ છે તમે વાતો કરો ત્યાં હમણાં જ ચા બનાવી લાવું છું ' 

મંદા અંદર ગઈ મનોજ પૂર્વીને મૂંઝાતી જોઈને બોલ્યો 
: પૂર્વી, તું કેમ અસ્વસ્થ લાગે છે ? નિરાંતે બૈસ ને ? 

“તા, એવું કંઈ નથી. હું બરાબર છું 

ત્યાં અનુ અને પપ્પુ ક્લાસમાંથી આવી પહોંચ્યાં - 
એકબીજાની ફરિયાદો કરતાં. અનુએ પૂર્વને જોતાં કહ્યું - 

ગુડ ઈવનીંગ આન્ટી. 

પૂર્વીએ શિષ્ટાચાર નિભાવો : 'બેટા, ગુડ ઈવનીંગ.' 

મંદાકિની ચા-નાસ્તો લાવી, ડાઈનીંગ ટેબલ પર રબને 
બાળકો માટેપણ ડીશ અનેનાસ્તાના ડબ્બા મૂક્યા. ચા-નાસ્તો 
પતાવીને મનોજે કહ્યું - 

'હું પૂર્વીને એના ઘરે મૂકી આવું. એ આગળ વિશ્વેશ્વર 
સોસાયટીમાં જ રહે છે. એ રસ્તામાં મળી ગઈ એટલે આગ્રહ 
કરીને ઘરે લઈ આવો.” 


બુકશોપ ચલાવતી હતી.” “એ સારું કર્યું, ઘણાં સમવે મળાર્યું.' 
પૂર્વી સોકજ્ઞ ૫ર અધૃકડી બેઠી હતી. તે જોઈને પૂર્વીને વળાવીને અનુ-પપ્પુ સાથે બેસી નાસ્તો કરતાં 
મંદાકિનીએ કહ્યું: 'ૂર્વી, નિરાંતે બેસ ને. હું હમણાં તમારા બંને મંદાકિનીએ એમના અભ્યાસની વાતો કરી. નાસ્તો પતાવીને 
માટેચા-નાસ્તો લઈ આવું. પપ્યુએ કહ્યું? “મોમ, હું સ્કેટસ કરતા જાઉ ?' 
પૂર્વી કંઈક અસહજ હતી. કહે : “ના. . ના. એની કંઈ “ભલે બેટા. 
જરૂર નથી.' પપ્પુ ગયો એટલે મંદાએ અનુને પૂછયું : “તં પૂર્વી 
“અરે ફ્લિ એટ હોમ !મનોજને અત્યારે ચા-નાસ્તાની આન્ટીને પહેલાં મળી છે ? તું એમને ઓળખે છે ?* 
જત જણાવાનું તને- ૮ 
1/0ાત 11૬ ૬૦ 1૯1 01! [101% - 8 
110 11બા॥1દા1 તપતા ઝબડીને જાગી ગયા ! 
પડ ના મમ ન સ રરો જત જાવાનું તને કે ઝબકીને જાગી ગયા, 
ફહ ૫08 [018 ઈટ૬% ડાંલ્૯ 1 211 હ#ઢ(જ૯4 109% 
[11118301 [161 1001 91 $10: 0૪ 1116 8011૬ ઊઘર્નાં આભાસઊંચાં દ્વાર ઘર ત્યાગી ગયાં. 
૫09 ઊડ 910 | 087ટફ1 8010163 108 9008 81/88 ૪ટાડ જાગતી દીહાલ વચ્ચે શ્રાસનાં આ જાગરણ, 
1821000123 5181116 [0011 3011610616 (2110101108 ૮€;6$ 5018181610 158 ક્યાંકથી ઊઠયા તરંગો ક્યાંકને તાગી ગયા. 
108 00114105 02007૪ 1101114115 803811 210 [01515 0200110 10/૯$[5 પર્વતો પર્વત બને ને વન ફરી વન થાય છે, 
11106 1૯4101 01 1110015 13 0123દત 003 11110013 [1૬11510725 દર્પર્શોની સૃષ્ટિને તો દર્પન્નો દાગી ગર્યાં. 
[૫08 (ટ5 [00 8100$$8$51005 ૬011012107 ૯0001) 811111 06 1111, 
111161 16 30) 0100 હું અકિંચન, રિક્તિચેત્તા, ફરફરુ ફોર્સ સમું, 
112$€ 80165 £800€, 000368 800 0810100888) €/801(15 1116713 0જ્ઞાણર ફરફરું જે તે ય આવી શબ્દ આ માગી ગયા. 
0006 [હ€ 15 10105 11 01018 $000612$51105$ 10 #8160716 011 આવ, સ્તાગતમાં હવે તો છે નરી નિ-શબ્દતા, 
ટ 30110તં 0 હ ૯ 001103 ર106 10110813 1$ 0૪દ1 10 તાગવાં જે હતાં તે વાઘ સૌ વાગી ગયાં. 
[24 7૩0087 1978) (૨૪ જાન્યુ, ૧૯૭૮) 
રિગલપતંત્ત 5ંડારયડ રાજેન શુક્લ 
ળરર્ડાંટધ્ટવે 13૪ પકત ડા 
-) ૨૦૦૮: ૧૭૪ હ્ટ્થ 


'સ મોમ !હું એકાદ બે વખત સ્ફૂલેથી વહેલી છૂટી 
ગઈ હતી અને ઘરે આવી ત્યારે આન્ટી ડેડી સાથે બેઠાં હતાં. 
ડેડીએ એમની ઓળખાણ કરાવેલી.' 

“હં' -મંદાકિની ધીરા અવાજેબોલી. તેના ચહેરા પરની 
રેખાઓ જરા તંગ થઈ. 

“મોમ, તારી તબિયત સારી નથી ? શું થયું ?' 

“ટા, કંઈ થયું નથી. અમસ્તાં જ... હું થાકી છું એટલે 
તને એમ લાગતું હશે... વારુ, તારે આજે ડાન્સ ક્લાસમાં 
જવાનું છે ને ? તું તૈયાર થઈ જા.' 

અનુરાધા ગઈ. મંદાકિની ફરી એકલી પડી. એનું મન 
ચકરાવે ચડ્યું: 

“હે, તો પૂર્વી અવારનવાર - ઘરમાં કોઈ ન હોય ત્યારે 
આવે છે !મનોજે આ અંગે કદી વાત કરી નથી !... મારાથી 
આ વાત છૃપાવવાનું કંઈ કારણ ? હું તો ઘણી ખુલ્લી છું. 
એમને સ્ત્રી-મિત્રો હોય એને હું કંઈ જુદી નજરે જોતી નથી. 
આજકાલ સ્ત્રી-મિત્રો હોવા એ તો પુરુષોનો મોભો ગણાય 
છે !... તો પછી ? શું પૂર્વી અમારા બેની વચ્ચે... ? ના, ના, 
એહું ન વિચારાય - એવી કુર્શંકા ન કરાય... મનોજને આજેપણ 
હું પૂર્વે ચાહતી હત્તી તેમ જ ચાહું છું... પણ... એનો મારી 
સાથેનો ઉષ્મારહિત વ્યવહાર, એની કઠોર વર્તણૂંક, ડગલે- 


પગલે મારું અપમાન કરવાની એની ટેવ... આ અને આવું બધું 


“કન્ન-----ૂ્-------ૂૂૂૂ-----------ૂ------------:------- 


શાથી ? એટલું જ નહીં, સેક્સ લાઈફમાં પણ એ મારાથી 
વિમુખ થતો જાય છે... આ બધું મને અસહ્ય સંતાપે છે. શું 
કરું ? કંઈ સમજાતું નથી... અલગ થઈ જવું એ જ એક રસ્તો 
છે ? ના, ના, એમ હોય તો અનુ-પપ્પુને મમ્મી જ નહીં ડેડી 
પણ જોઈએ જ. એ સમજને આધારે તો દિવસભર કામમાં 
અને બંને બાળકોમાં મારા મનનેપાછું વાળીને રોકી રાખું છું... 
હમણાં હમણાંથી પપ્પુ પણ કંઈક બદલાવેલો લાગે છે !.. 
આવું વર્તન એ એના ડેડીની ચડવણીથી કરતો હશે ?... ના, 
ના. અમારાં બાળકો, અમારું ઘર અને મારો મનોજ... કોઈ 
મારી પાસેથી ઝૂંટવી ન લે...' અને મંદાકિની રડી પડી. આંસુ 
એમ જ સરતાં રહ્યાં. 

મંદાકિનીએ ઘડિયાળ તરફ જોયું. નવ વાગ્યા આવ્યા; 
પરંતુ મનોજ પૂર્વીને મૂકવા ગયો તે હજી પણ કેમ ન આવ્યો 
તેની ચિંતા મનમાં રહી રહીને શૂળની જેમ ભોંકાતી હતી. 
“સાંજનું વાળુ સાથે' એ ક્રમ અમે ઘરમાં હંમેશાં જાળવ્યો છે. 
આઠ વાગે એટલે અનુ જમવા માટે ડાઈનીંગ ટેબલ તૈયાર કરે 
અને સૌ સાથે જમતા બેસીએ... એ ક્રમ પણ હમણાંથી તૂટતો 
ગયો છે. 

અનુ-પપ્પુ જમીને એમનું હોમવર્ક કરવા એમના રૂમમાં 
ગયાં અને મંદાકિની સોફામાં બેસી રસ્તા પરના અંધકારમાં 
નિષ્પલક તાકી રહી... થોડીવારે કારનું હોર્ન 2 


નન 





_ ૬€॥0!"ડ 1000901... 


ટી ડઘતવલ॥ ત૫/૧1૯૦॥116 


11/0૫ત 114 10 1ર /૦૫ [110'/ - ડપવંતં૦॥ ૫/5 110 ૧1/71[₹€॥16ુ, 
કાં ડ૦૦[0'5 વ ॥|ઘડાં0॥લા3)/ ૮૦૦ (1€ 10૫5 ૦ 10110€ લ/૦ 1૦1 9૯1114. 


80(પ/€૦1 100 1/ત«લપાં પ/ત|ડ, (11€ 9:૯1 [101વડ ઊડ 11111019 ૫161, 
320 10165 ધરા €01૯/6€ [૦10 ૭૦/0૦/0079, 14110010 106 0962105 €1500/1001€. ' 
[40૫305 99૦0100 100૫1&ાં05 દં [/૦5ાડ 9€€010૪€ 107635 ૧૪0, 
110 11111701૯0 ૦૯ [૦0 ॥€૩ 3116૯€1૯€ત [2)/ 11 11107015 11010561૫૯૬. 
80708 ર દ ત૯ડા€૩, તંપ/૦1|1વ 11 101111611€55, 1 10૦ ॥1૯0 116 11 ત12721€, 
* હ્યાતં પ/|(€૫૦૪ ૬1165 0૦ પ્ર11111, ઉ1€ ઇ€ડ૦૦૯11લ ૫/૦1/તં €111€5 લપ/લ/ 
€૦૯, ૯3501૫૯ ૫/૦/ત1€5ડ1€૩55 67૦૯5 ૦૫ 100%, 
પ૯ 11ઘડાં૦ાં [151/૫11€11ડ5 11હ ॥#૯/€ (1€/€, 1વ૫/૦ 41/€84)/ [18)/€૯ ૦1. 
(21 4ઢ1૫81)/, 1978) 
7; નાવત 5ઊપગત 
૧ાપ્ડોતરદલ્તે ઇં ગિત૭૦્વ 1. 1બ્ડોપં 





મદાક્નીએ ઊઠીને કંપાઉન્ડતો દરવાજો ખોલ્યો અને પાછા 
આવીને ભોજનની તેયારી કરવા લાગી. મનોજ થોડા સંકોચ 
સાધે પ્રવેશ્યો. કંઈ બોલ્યા-ચાલ્યા વિના હાથર-મોં ધોઈને 
ડોઈનીંગ ટેબલ પાસેની ખુરશી ૫ર આવીને બેઠો. આજે 
મદાકિની મૂંગી રહી ન શકી. પૂછી બેઠી બહુ મોડું કર્યું ? 
અનુ પપ્પુને તમારી વિના જમવાનુ ન ગમ્યુ મારી નહીંતો 
એમની ચિંતા તો. 

અને મનોજ જાતને સભાળી ન શક્યો. બોઈલર ફાટે 
તેવા તીત અક્ોશથી ડીશનો ઘા કરીને ઊચા અવાજે બોલ્યો 

બસ ડર. હું ગમે ત્યારે આવુ. મારા સમયનો હિસાબ 
માગનારી તુકોણ ? તુપૈસા કમાઈને લાવે છે એનુ આટલુ બધું 
અભિમાન ? આ ઘર અને છોકરાઓનુ તો ધ્યાન રાખ ! 
બોલતા બોલતાં મનોજ કોધથી રાતોપીળો થતો, કંપતા હાથે 
તાટકી ઊપાડી. મદાકિની પર ફેંકે ત્યા અનુરાધા ધમાલ 
સાંભળી અદરથી દોડતી આવી અને મનોજનો હાથ બે હાથે 
પકડી બોલી 

ડેડી !ડેડી !મોમને મારો નહીંપ્લીઝ ! કહેતા 
મનોજના હાથમાંથી વાટકી ઝૂંટવી લીધી અને હ હ, 
અનુ એમ એને વારતી મંદાકિનીને વળગીને રડી પડી. 
મંદાકિની એક હાથે દીકરીને સોડમાં લઈને પંપાળતી, બીજો 
હાથ પોતાના મોંપર મૂકી રડવુ ખાળતી રસોડામા ચાલી ગઈ 
મનોજ છોભીલો પડી બેડરૂમ તરફ ચાલ્યો ગયો પપ્પુ આ 
બધુ આખો ફાડીને જોઈ રહ્યો હતો. છેવટે બોલ્યો 

“મોમ, તુ કંઈ બોલતી ન હો તો. ? તુ જડેડીને. 

મદાકિની ઘરેથી નીકળી ત્યારે જ પેટમાં ગરબડ 
ચાલતી હતી. ઓફિસમાં કામ કરતા મથી, પરતુ પેટમા સખત 
ચૂક આવતી હતી બેસી શકાતું ન હતુ. છેવટે સાહેબની રજા 
લઇ ઘેરજવા નૌકળા. મોંડિકલ સ્ટોરમાર્થી જરૂરી દવા લીધો 
અને બાજુની શાકભાજીની દુકાનેથી થોડાં શાકભાજી લઈ 
રીક્ષા કરી. આગણામાં કાર જોઈને એણે વિચાર્યું મનોજ 
સૂતો હશે. એટલે અવાજ ન થાય એમ એણે હળવેથી લેચ 
ડીથી બારણુ ખોલ્યું દરવાજા પાસે કોઈ અજાણ્યા ચપલ 
પડેલાં જોયા ને થયું અત્યારે ખરે બપોરેકોણ હશે ? 

પણ બેઠકરૂમમાં કોઈ ન હતું રસોડામાં જઈ 
શાકભાજી ફ્રીજમા ગોઠવ્યા. ફ્રીજનું બારણુ બંધ કરવાનો 
અવાજસાભળી મનોજ બેડરૂમમાંથી ધસી આવ્યો 

કૌણ છે ? 


નવેમ્બર ૨૦૦૮ ૧૬૬ 





એતો હુમદા.' 

તું ? અત્યારે ? કેમ ? 

ગુનાઈત ગુરસાથી કંપતા અવાજેમનોજ બોલ્યો. 

તબિયત સારી ન હતી એટલે. 

ત્યાં મનતોજની પાછળ પૂર્વી કપડાં હીકઠાક કરતી 
એકદમ બહાર આવી અને સડસડાટ જતી રહી. મનોજને કંઈ 
ન સૂંઝતા બેડરૂમમાં ચાલ્યો ગયો. મંદાકિની લે ઘડી સ્તબ્ધ 
પધ્થરની મૂર્તિજાણે 'એની વાચા હરાઈ ગઈ ને બેઠકરૂમના 
સોફા પરએ ફસડાઈ પડી. થોડીવારે કળ વળી. સોફા પરથી 
ઊઠી પોતાના બેડરૂમ તરફ જવાને બદલે અનુના રૂમમા જઈ 
તેની પથારીમા જઈ પડી. એના આસુ ઓશીકાને ભીંજેવી 
રહ્યા. આવેશ શમતા એનું મન આ નવી પરિસ્થિતિમાં ફરી 
અટશ્રયુ. અનુએ પૂર્વી આન્ટી એને કેવી રીતે મળેલા એ વ્રત 
કરી ત્યારથી એનું મન ચચળ તો થઈ ગયુ હતુ પણ 
મદાકિનીએ એ નબળો તિચાર મહામહેનતે મનમાંથી ખખેરી 
નાંખ્યો હતો.. છતા મનોજનાં કપડામાં અને બેડરૂમની ચાદર 
ઉપરના ગદા ડાઘ જોતા મહાપરાશે જકડી રાખેલું મવ 
મૂઠીમાથી છટકીને અણગમતી દિશા ભણી ધસી જતુ. પણ. 
મનોજ રાત્રે જ્યારે નજીક આવે અને અવઢવમાં ને અવઢવમાં 
એને નકારી ન શકૈ ત્યારે મદાકિની એના મન અને શરીરની 
રસાકસીમાં અટલતી રહેતી. છતા મન મારીને એ મનોજના 
બાહુપાશમાં ભીંસાતી, એના અણગમતા સ્પર્શનો ઘટતો 
પ્રતિસાદ વાળવા મથતી, પણ. મનમા ઊઠતા પ્રશ્નોને એ 
રોકી ન શકતી, 

શુ આ જહોઠોથ્‌ી એણે પૂર્વીના હોઠને ચૂમ્યા હશે ? 
આ જ રીતે એને આલિંગન આપ્યુ હશે ? મારા વિખરાયેલા 
વાળ પર, મુખ. પર જે હાય ફરે છે એ જ હાથે એના કેશ 
સવાર્યાહશે ? જેહાથ મારા અંગોપાંગને ઉત્તેજિત કરવા મથે 
છે એ જ હાથથી એણે. જેના સ્પર્શની મને સદાય તીદ્ર 
ઝખના રહેતી તેના તરફથી મારુમન કેમપાછું ફરી રહ્યુછે ? 

મારા પ્રેમને, મારા વિશ્વાસને, મારી શ્રધ્ધાને એણે 

હલબલાવી દીધાં છે ડગલે ને પગલે ખડિત કરી રહ્યો છે 
શુઆ છેમારાપ્રેમની ખંડિત મૂર્તિ ? એના વેરણ છેરણ ટુકડા 
પગ તળેચપાઈને અસહ્ય પીડા કરી રહ્યા છે ત્યારે... ત્યારે 
આ બધુ હું શા માટેવેઠું છું ?શા માટે ? મારી પાસે એનો 
કૌઈ જવાબ નથી... ના, ના, સાવ એવું નથી. આ બધું હું સહી 


ઈ્ટ્ણ 


રહી છું; કારણ કે હું તો ચપટી વગાડતામાં... પણ ના. પછી 
મારાંબે વહાલાં બાળકોનું કોણ ? ના, ના, એવો નબળો તિચાર 
નહીં જ આવવા દઉં. કમસે કમ એ બંને ભણી-ગણી સમજણાં 
ન થાય ત્યાં સુધી - હું એમની મા ઊઠીને એમનાથી વિખૂટી 
પડી જાઉ ?... એના કરતાં તો મનોજ સાથે બેસીને નિરાંતે પેટ 
છૂટી વાત જ ન કરી લેવાય ? ... પણ આજે જે જોયું છે એ 
પછી વાત કરવાનું ય કંઈ બાકી રહ્યું છે ? .. આ દુવિધા જ 
મને ડુબાડશે ?' 

પણ સમયે એનું કામ કર્યું અને મંદાકિની એ દુવિધા- 
અવઢવને ભેદીને આ પાર આવી ગઈ. પોતાની પર્સ અને 
સૂટકેસ લઈને અનુની રાહ જોતી એ વરંડામાં બેઠી છે. સામે 
ઊભેલી રીક્ષામાં મળસ્કે જ તેયાર કરેલી એની ત્રણ સૂટકેસ 
મૂકી દીધી છે. અને અણધારી જ એની નજર હોંશે હોંશે 
પાડેલા ઘરના નામ પર પર્ડી : “ઘર : મંદા-મનોજનું' અને 
વળતી ક્ષણે જ ધસી આવતાં તિગત સ્મરણોને એણે હજુતો. 
પાંચ-સાત કલાક પહેલાં જ એની ઉપરથી ગુજરેલા 
વાવાઝોડાને યાદ કરતાં વાર્યા: 

“લીઝ મનોજ, તું ડયાં જાય છે ? આટલું મોડું ક્યાં 
થાય છે ? મને કંઈક તો કહે !' 

“માઇન્ડ યોર બિઝનેસ !હું ગમે ત્યાં જાઉ અને ગમે 
ત્યારે પાછો આવું; એનું તારે શું કામ છે ?' 

*શારેશુંકામ છે એટલે ? હું તારી વાઈફ છું-આપણાં 
અનુ-પપ્પુની મા છું ! 

હા, તુંએ બધું હોય તોય તને, મને આવા-તેવા સવાલ 
પૂછવાની જમાદારી કરવાનો અધિકાર કોણે આપ્યો ?' મનોજ 
તાર સ્તરે બરાડ્યો. મનોજ બેડરૂમ તરફ જાય છે. 

“તા, એમ બેડરૂમમાં ભરાઈ ન જા મનોજ, નહીં તો...' 

“નહીંતો ?' 

“હીં તો શું ? હું આડી ઊભી છું. આજે મને જવાબ 
આપ્યા વિના તને અંદર નહીં જવા દઉં. મને કહે, આમ સાડા 
બાર વાગ્યા સુધી રાતે તું કોની સાથે હતો. ?' 

“અંદર નહીં જવા દેવાવાળી !ચલ, આઘી ખસ. આ 
ઘર તારું છે ? બહુ ન જોઈ હોય તો...' કહેતાં લાલઘૂમ આંખો 
અને ગુસ્સાથી કંપતા સ્વરે મનોજે એનું બાવડું પકડીને 
આંચકા સાથે હડસેલી અને... અને... મંદાકિનીનું કપાળ, 
ટેબલનો ખૂણો, મંદાની ચીસ, અનુરાધાનું દોડી આવીને એના 


બ્ટ્શ 


લોહી નીકળતા કપાળે હાથ દબાતવો અને બેડરૂમના બારણાનું 
ધડામ દઈને બંધ થવું... 

“શોમ, દીદી શું કહે છે ? તું ક્યાં જાય છે ?' ઊંઘરેટા 
અવાજેલગાસું ખાતાં પપ્પુએ પૂછયું. 

“હા, બેટા !હું અને દીદી બહાર જઈએ છીએ. તારે 
અમારી સાથે આવવું છે ?' 

હા, પણ ડેડી આવે છે ?' 

“ના, દીકરા !હું અને અનુ જ જઈએ છીએ.' 

“પણ ક્યાં ?' 

“એ નક્કી નથી. પણ અત્યારે તો મામાને ત્યાં જઈશું. 
તારે અમારી સાથે ત્યાં આવવું છે ?' 

“ણ મોમ, મને ડેડી વિના ગમશે ?' 

“તો કંઈ નહીં. તું ડેડી સાથે જ રહે. એમને ય એકલું 
નહીં લાગે.” મંદાકિની પ્રયત્નપૂર્વક આંખમાં આવર્તાં આંસુ 
ખાળી રહી. 

“અનુ, તું તૈયાર છે ને ? તારી આ સૂટકેસ લાવ - મને 
આપી દે. હું તને પહેલાં સ્કૂલે મૂકતી જાઉ છું. તારી સ્ફૂલબેગ 
લીધી ને ? હું તને સ્કૂલે મૂકતી જાઉ છું. ને સ્ફૂલેથી છૂટીને 
બપોરે તું મામાને ત્યાં... 

“હા મોમ, ચાલ જઈએ' - કહેતાં અનુએ મનોજના 
બેડરૂમના દરવાજે ટકોરા માર્યા અને જાગતો જ હોય એમ 
મનોજ બહાર આવો. 

જપ્પુનો ખ્યાલ રાખજે મનોજ ! અમે તારું ઘર છોડીને 
જઈએ. છીએ. અનુની યાદ તો તને આવશે જ. એ તને અવાર- 
નવાર એને. મન થશે ત્યારે-મળતા આવશે. અનેપપ્પુ, તું પણ 
મામાને ત્યાં અને પછી... અમારા ઘરે આવજે... આવીશ ને ? 
અનેસવારે દૂધની કોથળી આપવા કાનજીભાઈ આવે ને, ત્યારે 
પપ્પા સૂતા હશે. તું લઈ લઈશ ને ? અને જો ધ્યાન દઈને 
ભણજે હોં !..' સાડીનો છેડો મોં આડે ધરીને ર્મંદાકિનીએ. 
મોટું ફેરવી દીધું. 

રીક્ષાવાળાની ધીરજ ખૂટી. એણે હોર્ન માર્યું. 
મંદાકિનીએ અનુના હાથમાંથી સૂટકેસ લઈ, એના ખભે હાથ 
મૂકી, ઘરના નામ પર જતી નજરને વારી. 

“પણ મોમ !તું ન જાને... તારે ક્યાંય નથી જવું. મોમ...” 
કહેતો પપ્પુનો રુદનભર્યો સ્વર સતારની શાંતિને ભેદી રહ્યો. 


અવલોકન) 
અમસ્તાં ક્યા ઉછાળા ખાય છે પાણી' ? 





'ઉછાળા ખાય છે પાણી' એ (”” 


આઇ ખો 
ગઝલકાર દીપક બારડોલીકરની “ઉછાળ જ છે જ જ 


આત્મકથા છે અહીં, તેમના જન્મ | 
૧૯૨૫થી લઈને ૧૯૭૭ સુધીની ? 
હકીકતો આવરવામાં આવી છે, , 
૧૯૭૭માં પ્રમુખ જનરલ ઝિયાના 
શાસનકાળમાં માર્શલ-લૉ નિયમ-૧૨ #% 
હેઠળ ગિરફતાર કરી તેમને જેલભેગા ?” 
કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારપઈીની | 
હકીકતો “ાંકળોનો સિતમ' પુસ્તકમાં * ._- 
વર્ણવાઈ છે દીપક બારડોલીકરનું [ર 
જીવન ત્રણ ગામોમાં વીત્યું છે યુવાની 
સુધીનાંત્રીસેક વર્ષો બારડોલીમાં, ત્યાર 
પછીનાં અક્ઞાવીસ વર્ષ પાકિસ્તાનના ટૂક “ .'_ 
મલીરમાં અને તે પછી ૧૯૯૦થી તે 
આજપર્યત તેઓ માન્ચેસ્ટરમાં રહ્યા છે. 

તેમની આત્મકથા વાંચતાં જાણવા મળે છે કે, તેઓ 
તિતિધપરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થયા છે તેમણે બારડોલીનાં 
કોતરો ખૂંદ્યાં છે, તો પાકિસ્તાનની મિલમાં પણ નોકરી કરી છે 
અને ત્યૉના ટ્રેડ યુનિયનમાં પણ કામ કર્યું છે, શિક્ષણના ક્ષેત્ર 
સાથે પણ સંકળાયા છે અને પત્રકારત્વની કપરી કેડી પરપણ 
ચાલ્યા છે. ક્યારેક અઠવાડિયા સુધી ચાલતા વરસાદના 
પ્રકોપનેપણ ઝીલ્યો છે અને વિવિધ કૌર્ટાબેક સમસ્યાર્માથી 
પણ પસાર થયા છે. આવા દીપક બારડોલીકર જેમનું મૂળ 
નામ મૂસાજી ઈસનજી હાફ્ઝિજી છે, તેઓ પોતે કહે છે તેમ, 
મારે ક્યાં આત્મકથા લખવી હતી. . ! એ તો. બક્ષીબાબુ 
(ન્દ્રકાન્ત બક્ષી) માર જીવનની હકીકતો સાંભળીને આગ્રહ 
કરતા રહ્યા કૈ, “આ તો તારે લખવું જ જોઈએ' અને આમ 
તેમની આત્મકથા હપ્તાવાર બ્રિટનથી તિપુલ કલ્યાણી સંપાદિત 
'ઓપિનિયવનર્્માં પ્રગટ થતી રહી અને ગુજરાત સાહિત્ય 
અકાદમી દ્રારા પુસ્તકરૂપે મળી. 

આત્મકથા વાંચતાં ભાવક પણ અનુભવી શકશે કે 





નવેમ્બર ૨૦૦૮: ૧૭૮ 


-મામગામમુ-ગણણ-ન- 


દીપક બારડોલીકર 


દ." હડ: વ 
મ મી 


સંધાભટ્ટ 


તેમની જિંદગીના આ ઉતાર-ચઢાવ 
જાણવા જેવા છે કારણ કે, એમાંથી 
મળે છે એક એવી વક્તિનું યક્તિત્ત 
જે જિંદગીના વિવિધ અનુભવોમાંથી 
પસાર થાય છે, પણ પોતાની 
સંવેદનશીલતાને અકર્બંધ રાખી શકે 
1 છે, પરિણામે આજ પર્યત તેમની 
જઉ લેખિનીમાંથી ગઝલો પણ મળતી જ 
ડયુ રહી છે બારડોલી અને ગઝલ -આ 
જું બેને તેઓ ક્યારેય ભૂલ્યા નથી. 
ન્ડ આત્મકથાની શરૂઆત 
“જદ 'બારડોલી' શબ્દથી થાય છે તેમને એ 
દ શદ 'ા' જેવો લાગે છે તેનો ઉચ્ચાર 
1 ડરતાં તેમનું મોટું શીઠાશથી ભરાઈ 
જાય છે. બારડોલી પ્રત્યેનો તેમનો 
લગાવ આત્મકથામાં રહી રહીનેપ્રગટ થયો છે બારડોલી માટે 
અનેક વિશેષણો વાપરીને તેઓ મીંહોળાનું વર્ણન પણ એટલી 
જ ઉત્કટતાથી કરે છે. તેમનાં વર્ણનોમાં એક પ્રકારની 
રંગદર્શિતા જોવા મળે છે દીપક બારડોલીકર આ 
આત્મકથામાં સૌંદર્યાનુરાગી અનુભવાય છે. આત્મકથા 
વાંચવાની શરૂઆત કરો અને બીજા જ પાને મીંઢોળા પર પાણી 
ભરતી પનિહારીઓનું તેમણે કરેલું વર્ણન જુઓ. “અને 
ટોળાર્બધ, પાણી ભરવા માટે આવતી ઠરસાદારપનિહારીઓ 
તો મીંઢોળાનાં ચોખ્ખા પાણીમાં પોતાની શિકલ જોઈ રહેતી ! 
વળી એકમેકને પાણીની છાલક મારી, છાનું છાનું કંઈ કહીને 
એવું હસતી કે હૂંટું ય હરુંભરું થઈ જાય !તેમની આ નિર્દોષ, 
મગર રસપ્રચુર ધીંગામસ્તી ખરેખર જોવાની, માણવાની ચીજ 
હૈતી.” (પૃ. ૪) 
દીપક બારડોલીકરના જ્ક્તિત્વ્તું એક મહત્તનુંપાસું 
ગઝલકાર તરીકેનું છે જિંદગીની રઝળપાટમાં આમથી તેમ 
સ્થળાંતર કરવા છતા તેમણે કોઈપણ તબક્કે ગઝલ લખવાનું 
છોડ્યું નથી. બલે, ગઝલ લેખને તેમને સતત આશ્ચસ્ત કર્યા 


હ્ટ્્ણ 










છે. તેમના જન્મને અનુલક્ષીને લખેલો તેમનો એક શે'ર 
જોઈએ. 

“છું “દીપક' રોશની ઈમાનમારું, 

સૂરજ ડૂબ્યો અનેપ્રગટી ગયો છું.' (પુ. ૧) 

દીપક બારડોલીકરને જીવનમાં ઘણા ઝંઝાવાતોમાંથી 
પસાર થવાનું આવ્યું છે. સિધ્ધાંતપ્રિય, દૅઢ મનોબળ ધરાવતા 
લેખકના પિતાનું મૃત્યુ લેખક છ વર્ષના હતા ત્યારે જ થઈ ગર્યું. 
આ કરુણ ઘટના પછી તેમના શાળાજીવનની વાત તેઓ ડરે છે. 
એ. નિમિત્તે પ્રાચીન બારડોલીનું સુંદર ચિત્ર આપણે જોઈ 
શકીએ છીએ. અહીં, એક તરફ લેખકની ધીંગામસ્તી, 
કિશોરકાળનાં પરાક્રમો, તે સમયના બારડોલીના લોકજીતનની 
વાતો, લગ્નપ્રસંગો, ઉત્સવો, મેળાઓ, તલાવડીના મેદાનમાં 
થતાં સરકસ, શાકમાર્કેટમાં આવતા તમાશબીનો, બારડોલીમાં 
જ પ્રચલિત હોય તેવા ખાન-પાનનું વર્ણન - આ બધાં રંગીન 
ચિત્ર જોવા મળે છે, તો બીજી બાજુ ૧૯૨૮ના બારડોલીનો 
સત્યાગ્રહ, ૧૯૩૦ની દાંડીકૂચ, હરિપુરાનું અધિવેશન 
વગેરેનાં વર્ણનો દ્વારા એતિહાસિક ચિત્ર પણ દેખાય છે. 

અહીં, લેખક પોતે જ્યાં ભણેલા તે બી.એ.બી.એસ. 
હાઈસ્કૂલ અને પોતાના શિક્ષકો વિશે વિગતે વાત કરે છે. 
યુવાકાળના કેટલાય પ્રસંગો એતા છે જેમાં તેમની સાહસવૃત્તિ, 
પરાક્રમશીલતા, શારીરિક મજબૂતાઈ કેળવવા પ્રત્યેની દઢતા 
અને કોઈપણ પ્રકારનો પડકાર ઝીલવા માટેની બહાદુરી પ્રગટ 
થયાં છે. ત્યારપછીના તેમના જીવનમાં આ બધા જ ગુણો 
ઉપયોગી થાય છે. લેખકે પોતાના ગામ, ઘર, મા, ભાઈનું 
ચાક્ષુષ વર્ણન કર્યું છે. કેટલાક પ્રસંગોનું અયેતિ વર્ણન કર્યું છે, 
જેને કારણે તે સમયનું ગ્રામ્યજીવન અને તેના પરિપ્રેક્યમાં 
લેખકનું વ્યક્તિત્વ - બંને સજીવન થઈ ઊઠયાં છે. ઉદાહરણ 
તરીકે, મસ્તાના પાડા સાથે તેમણે ભરેલી બાથ. આવા ધીંગા 
પ્રસંગના વર્ણન પછી તરત જ શાળામાં સાથે ભણતી 
મનોરમાની વાત આવે છે, જે લેખકના હદયની ત્કજુતા, 
સંસ્કારિતા, ગુણાનુરાગિતા અને બીજાને મદદ કરવા માટેની 
તત્પરતા બતાવે છે. 

આ આત્મકથાનું એક પરિમાણ એ પણ છે કે, અહીં 
લેખકના અંગત જીવન સાથે રાજકીય ઘટનાઓને સમાંતર 
રીતે વણી લેવામાં આવી છે. વળી, રાજકીય ઘટના વિશેનાં 
તેમનાં મંતવ્યો જ નહિ, પણ તેમની સક્રિય ભાગીદારી વિશે 


બ્ટ્શ 


પ્ણ અહીં જાણવા મળે છે. ૧૯૪૫માં તેઓ કોંગ્રેસ 
સેવાદળમાં જોડાયા હતા. સેવાદળની તાલીમ નિમિત્તે તેઓ 
સ્વરાજ આશ્રમમાં રહેતા અને ગાંધીજી, વલ્લભભાઈ, 
મોરારજી દેસાઈ - આ બધાંને નજીકથી જોવા-જાણવાની તક 
તેમને મળેલી. ભારતના વિભાજન અંગેની કેટલીક હકીકતો 
પણ તેમણે અહીં જણાવી છે. રાજકારણ સાથેની તેમની 
નિસ્બત તેમના દેશપ્રેમને કારણે હતી એવું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ 
શકાય છે. કેટલીકવાર તો તેઓ રાજકારણની ગંદી રમતથી 
એટલા પરેશાન થઈ જતા કે રાહત માટે પ્રકૃતિ પાસે જતા. 
સાચું તો એ છે કે, તેઓ સાચા અર્થમાં પ્રેમી છે અનેપ્રેમના 
વિવિધ રંગોને પણ જાણે છે અને તેથી જ કહે છે, '્રેમ કંઈ 
સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચે જ હોય છે એવું નથી. માનવીને જમીન, 
વનરાઈ, પ્રાણીઓ વગેરેથી પણ પ્રેમ થતો હોય છે. તે પોતાની 
પ્રિયતમા યા માદરે વતનની જેમ પોતાના ભાંગ્યાતૂટ્યા ઘરને ય 
હૃદયપૂર્વક ચાહતો હોય છે. અને તે છોડવું પડે યા તેના 
ભાગલા પડે ત્યારે તે રડ્યા તિના રહેતો નથી !' (પૂ. ૯૧) 

૧૯૪૮ પછી લેખકના ભાઈએ. તંબાકુના ધંધામાં હાથ 
બટાવવા માટે તેમને પાકિસ્તાન બોલાવ્યા, બારડોલીથી વિખૂટા 
પડવાની વેદના અહીં બરાબર જોઈ શકાય છે. સિંધુનાં પાણી 
જોઈને તેમને મીઢોળાનાં પાણી યાદ આવે છે. આ એક એવી 
આત્મકથા છે જેમાં ગાંધીના અને જિન્હાના મૃત્યુનું દુઃખ 
એકસરખી નિસ્બતથી વક્ત થયું છે. 

લેખક ધંધાર્થે પાકિસ્તાનમાં ગયા તો ખરા પણ વાંચવા- 
વિચારવામાં મસ્ત રહેનાર તેમને ધંધાનું કામ બહુ ફાવતું 
નહોતું. પરિણામે કરાચીની શાળામાં તેઓએ શિક્ષક તરીકેની 
નોકરી સ્વીકારી, જ્યાં તેમને કવિતામાં દિલચસ્પી રાખનાર 
વ્યક્તિઓનો પરિચય થયો. ૧૯૫૧માં કરાચીમાં યોજાવેલા 
મુશાયરામાં પહેલી વાર તેમણે ભાગ લીધો. ત્યાં તેમને 
વમિલ્લત'ના તંત્રી ફખ્ઠમાતરીસાહેબનો પરિચય થયો. લેખકે 
અગાઉ તેમની વાર્તા ચાંપશીભાઈના “નવચેતન'માં વાંચી હતી. 
આમ, હવે તેમને સર્જન માટે અનુકૂળ માહોલ મળ્યો. 

પરંતુ, આમ છતાં તેમનું જીવન સીધું-સરળ નહોતું. 
પાકિસ્તાનના તેજસ્વી નેતા લિયાકતઅલીખાનનું મૃત્યુ, 
પાકિસ્તાનના ગુજરાતીઓ. દ્વારા યોજાયેલો મુશાયરો, 
વ્ડાલસોયી નવજાત બાળકીનું મૃત્યુ, કરાચી છોડીને બારડોલી 
પાછા ફરવાનો નિર્ણય અને કરાચી છોડતી વખતે ઝેલેલી 


નવે? ' 


મુશ્કેલી - આ તમામમાંથી પસાર થવાનું દુઃખ વેઠવાનું તેમને 
માટે સહેલુ ન્હોતું. ૧૯૫૫માં બારડોલી પાછા આવા. પછી 
૧૯૫૭માં મહાગુજરાત ગઝલ મંડળ દ્વારા યોજાતા 
મુશાયરાઓનું વર્ણન કરતી વખતે તેમની કલમ ગઝલશાયી 
બની જાય છે. “શૂન્ય' અને સીરતી જેવા પીઢ શાયરો તિશે 
વાંચીને આપણે ય ગૌરવ અનુભવતાં થઈ જઈએ. 

૧૯૫૮માં દોઢ વર્ષની વયના તેમના પુત્ર નઝીર 
અહમદનું ઘૃત્યુ વળી એક આઘાત તેમને આપી ગયું. આ 
ઓછં હોય તેમ પત્ની સાથે વિખવાદ થતાં છૂટા પડવાનું થયું 
અને આ સૌ આઘાતની પરાકાષ્ઠારૂપ તેમને સરકાર તરફથી 
ડિપોર્ટેશનનો ઓર્ડર મળતાં ફરી એકવાર વ્હાલું વતન છોડવું 
પડ્યું એક કેદી તરીકે રઝળતાં રઝળતાં તેઓ કરાચી 
પહોંચ્યા અને ત્યાંથી દરિયાઈ પ્રવાસ કરીને નોકરી માટે પૂર્વ 
પાકિસ્તાન પહોંચ્યા. સિત્તાગોંગમાં સેલ્સમેનની નોકરી કરતાં 
કરતાં તેઓ, થોડું ઘણું બંગાળી પણ શીખ્યા. 

આ પછી મલીર ગામમાં એક દોસ્તની 
દરમ્યાતગીરીથી ફાતિમા નામની સુંદર છોકરી સાથે તેમનાં 
લગ્ન થયાં. અહીંપોતીકુંમકાન બનાવીને તેમણે.અક્ષવીસ વર્ષ 
વીતાવ્યા. ફાતિમાના નિધન પછી તેઓ માન્ચેસ્ટર ગયા. 
પત્રકારત્વના વિતિધ અનુભવો પણ તેઓને આ અરસામાં 
થયા. પરંતુ સૌથી મોટી પીડા તેમની એ રહી કે, તેમર્ના 
કુટુંબીજનોના મૃત્યુ સમવે તેઓ બારડોલી પહોંચી ન શક્યા. 
ખાસ કરીને માના મૃત્યુનો આઘાત જીરવવાનું તેમને માટેખૂબ 
મુશ્કેલ હતું. 

મલીરના તેમના નિવાસ દરમ્યાન સર્જનકાળના 
અનુભવો, મિજલસો, “ડોન-ગુજરાતી' નામના પ્રખ્યાત 
'દૈનેકમાં પત્રકાર તરીકેની બસ્તતા, નસીમ અખ્તર નામની 
પીપલ્સ પાર્ટીની બાહોશ કાર્યકર સાથેની મુલાકાત, કામદાર 
મંડળનીપ્રવૃત્તિઓ, સૌરાષ્ટ્રના જાણીત! શાયર રુસ્વાસાહેબની 
કરાચીની મુલાકાત, શિવકુમાર જોષી, ગની દહીંવાળા, 
આદ્લિ મન્સૂરી, ચન્દ્રકાન્ત બક્ષી, હરરકેસન મહેતા, વગેરેની 
કરાચીની મુલાકાત, પરભાષી નવલકથાઓના લેખકે કરેલા 
અનુવાદ - આ તમામ પ્રસંગો અત્યંત રસપ્રદ છે. શિવકુમાર 
જોષી સાથેનાં તેમનાં સંરમરણો “પગલાં ૫ડી ગયાં છે' અને 


બક્ષીબાબુ સાથેની મુલાકાતો 'ગુઝરે થે હમ જહાં સે' પુસ્તકો 
દ્વારા રસિકો જાણી શકે, 

નવલકથાના અંતમાં પાકિસ્તાનનું ક્ષુબ્ધ થઈ ગયેલું 
રાજકીય શતાવરણ વર્ણવાયું છે. આ સમય દરમ્યાન પણ 
લેખક ડ્રેસ ફીડમ્‌'ની ચળવળમાં પોતાનું સ્પષ્ટ અને 
પ્રામાણિક વલણ જાળવી રાખે છે. તેમને લાગણીથી સલાહ 
આપનાર દાઉદભાઈને પણ તેઓ મિજાજથી કહી દે છે, 
“કેસૂડો ધોમધખતા તાપમાં જ મહોરે છે.' (પૂ. ૨૨૩) 

અંતરે, ધરપકડ માટે માનસિક રીતે તૈયાર દીપક 
બારડોલીકરને ગિરફતાર કરવામાં આવ્યા. એ સમયનું તેમણે 
કરેલું વર્ણન ખૂબસૂરત છે. 

*..અને ગિરફતારી માટે તો હું કેટલાય દિવસથી 
માનસિક રીતે તૈયાર જ હતો. મેં દરવાજો ખોલ્યો, સામે 
ડી.એસ.પી. હુમાયુ ઊભા હતા. એક મહિલા અધિકારી પણ 
હતી, ઠાવકી, મુસ્ડુરાતી. તેની મોટી ખૂબસૂરત આંખો કાજળ 
વિના જ કાળી હતી. અને ગૌર લંબગોળ ચહેરો... !હું જોતો 
રહીગયો! 

જમાનો થૈ ગયો એ વાતને “દીપક' 

હજી પણ એ ચહેરો યાદ આવે છે, 

ગિરફતારી અને તે ય ડૅવી રૂપાળી !કૈવી સુંવાળી | 
પ.૨૨૪) 

“ઉછાળા ખાય છે પાણી* - આ શીર્ષક લેખકના 
જીતનની ગતિવિધિનુંપ્રતીક બની રહે છે. લેખકનો એક શે'ર 
છે, 

આ દરિયો છે અને લહેરાય છે પાણી 

અમસ્તાં ક્યાં ઉછાળા ખાય છે પાણી ? 

દરિયામાં સતત ધબકતા રહેતાં મસમોટાં મોજાં એ 
લેખકના જીવનના ઝંઝાવાતો છે. નિવેદનમાં તેઓ કહે પણ છે, 

“આત્મકથાનું આલેખન સહેલું નથી હોતું. એ જિવાઈ 
ગયેલું જીવન ફરી એકવાર, જીવી જવા જેવી કપરી ને 
ભૂતકાળના ખોળિયામાં પ્રવેશી હરવા-ફરવા જેવી એક દુષ્કર 
પ્રક્રિયા હોય છે.' દુષ્કર પ્રક્રિયામાંથી પસાર યવાની લેખકની 


આ ઝિંદાટ્લીને સલામ !અસ્તુ. 
૨ દ 


“ઉછાળા ખાય છે પાણી' (આત્મકથા) વે. ઈીપક બારડોલીકર, પ્રકાશક ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, જૂનું લધાતસભા ભવન, સેક્ટર નં. ૧૭, 
ગાધીનગ૨-૩૮૨૦૧૭ પૂ. સં. ૬૬૨૨૬,પ. આ. ૨૦૦૪, મૂલ્ય રૂ ૧૩૦ 


નવેમ્બર ર૦૦૮: ૧૮૦ 





્ટ્શ 


શાસ્ત્રીય સંગીત : મારી નજરે 





નિર્મિશ ઠાકર 


૮: ૩ઃ વિવિધ ગાનશૈલીઓ અને તમે 


ભર્તાકથી ચાલુ) 

અગાઉ ઝડપાયો તે મુદ્દો એ કે અવાજને ખોદી નથી 
શકાતો !લાભશંકર ઠાકરનું એ અછાંદસ જો તમે પૂરું વાંચી 
શકશો, તો જણાશે કે અવાજને તો કદાચ ખોદી શકાય, પણ 
આ અછાંદરને ગાવું તો શક્ય જ નથી !પણ ચમત્કારો આજે 
ય બને છે ! “અવાજને શા માટે ખોદવો છે ?' એમ સામું 
પૂછવાને બદલે દિગ્ગજ સંગીતકાર શ્રી ક્ષેમુભાઈ દિવેટિયાએ 
“સંગીતસુધા' નામના આલ્બમમાં એ અછાંદસને ગાઈ 
બતાવ્યું છે, બાય ગોડ ! જો નેપોલિયન જીવતો હોત તો 
હદયપૂર્વક દાદ આપતાં એણે કહ્યું હોત કે કશું અશક્ય નથી 
એમ મેં તો માત્ર કહેલું, પણ આજે સાબિત થવેલું જોઈ શકું 
છું. (મતલબ કે સાંભળી શકું છું ! જો લાભશંકર ઠાકરના 
અછાંદસને ગાઈ શકાય, તો પછી તિરવટમાં પખાવજના 
બોલને કેમ ન ગાઈ શકાય ? હા, ગાઈ શકાય. મરણિયા બનો 
તો શું નથઈ શકે ? 

માનું છું કે 'ઘીં ધીં ધાગેત્રક તીન્ના કત્તા ધાગે ત્રક 
ઘીન્ના' જેવું કાંઈક વધુ લાંબું હોય તો વિમા પોલિસી હાથમાં 
ગ્રખી ગાઈ શકાય. ભલે ઓછાં ઉદાહરણ છે,પણ મારા ધ્યાન 
બહાર નથી. ફિલ્મ પાકિઝાનું ગીત “થાડે રહીયો ઓ બાંકે 
યાર' યાદ કરો. એમાં તબલાના બોલ “ધા તીટ ધા તીટ 
ધાધાતીટ કડધાતીટ ધાગેતીટ ધાનધાનધા, ધાગેતીટ 
ધાનધાનધા, ધાગેતીટ ધાનધા...' ગવાયા છે અને સમ પણ 
આવેલો છે ! 

હું તો ઈચ્છું છું કે તમે પણ સુરેશ જોષીનું અછાંદસ 
“કાલે કદાચ હું નહીં હોઉં...' ગાવાની કોશિશ કરજો. ગાવા 
જતાં પંક્તિમાં જણાવાયું છે એવું નહીં બને અને બીજા દા'ડે 
તમે ખરેખર હશો, તો તમારી એ અપૂર્વ બંદિશને હું પ્રથમ 
ગુજરાતી તિરવટ' જાહેર કરી દઈશ, પછી ભલે. એમાં 
પખાવજના બોલ ન હોય ! (તમે હોવ, એ જ અગત્યનું છે 
મિત્ર ! તિરવટ અંગે જે કાંઈ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન ઉપલબ્ધ છે, 
એથીયે વધુ પામ્યા હોવ, એવું તમને લાગે છે ને ? આને જ 
કહેવાય - ઉમ્મિદ સે દૂગુના ! 

આ કષ્ટસાધ્ય ગાનશૈલી (એટલા ખાતર ! ગમે તે 
રાગમાં ગાવાની શાસ્ત્રીય છૂટ અપાઈ છે, એટલું અત્રે મેં નોંધ્યું 


લ્ટ્શ 


છે, તે તમે નોંધી લેશો ? 

સરગમ : આ અંગે તમે જે કાંઈ જાણો છો, એટલું જ 
પયપ્તિ છે, વધુ સંદિગ્ધતા આવકાર્ય નથી. 

ચતુરંગ ૫૬, સરગમ, તરાના અને તિરવટ- આ ચાર 
અંગોથી ચતુરંગ બને છે. વઘારેલા મમરા, સેવ, તળેલી દાળ, 
ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, થોડો લીંબુનો રસ, આંબલીની 
ચટણી... વગેરે અલગ અલગ ખાવાથી થોડો સંતોષ મળે, પણ 
સંતોષના ચરમબિંદુએ પહોંચવા જેમ આપણે “ભેળ'ની 
વ્યવસ્થા વિચારી છે, એવું સંગીતમાં શક્ય બનાવવા 
“'ચતુરંગ'ની વવર્થા કરાઈ છે.પ્રથમ અંગમાં ગાવાના શબ્દો, 
બીજા અંગમાં રાગ સ્પષ્ટ કરતી સરગમ, ત્રીજા અંગમાં 
નિરર્થક શબ્દોનો તરાનાશાઈ સ્વાદ, અને ચોથા અંગમાં જેના 
વિષે મેંખાસું લખ્યું તે તિરવટ. ફોર ઈન વન, એટલે ચતુરંગ ! 

લક્ષણગીતઃ અળવીતરાઓને ગામડામાં “આયા એવા 
જણાયા ?' એમ પૂછાય છે. વાત લખ્ખણની, એટલે કે 
લક્ષણની છે પૂત્તરનાં પારણામાં ને વહુનાં બારણામાં !પોતાનાં 
લક્ષણોનો ખ્યાલ આપવા જ્યોતીન્દ્ર દવેએ “આત્મપરિચય' 
નામનું લક્ષણકાવ્ય રચેલું, તે જુઓ. દેહ દાતણ જેવો, મન 
મર્કટ સમું અને આત્મા બ્રહ્માંડ જેવડો... વગેરેથી એમણે 
પોતાના અંગે ચિત્ર આપ્યું છે. પોતાનો સ્વભાવ પ્રગટ કરતાં 
એમણે લખ્યું કે... “અડધી બળેલી બીડી કોક મૂર્ણે/ફેંકી હતી 
તે પરપાદ મૂક્યો !' સળગતી બીડી કો'ક તો નાંખે, પણ એના 
પર તમારે ચરણ મૂકવાની શી જરૂર હતી, એવો પ્રશ્ન તમને 
થશે. પણ એ પાછળ મહાન હેતુ હતો, એ અંગે પણ એમણે 
સ્પષ્ટતા કરેલી. તેઓ સિતાર પણ વગાડતા, પણ એમના 
દાતણ સમા દેહને નૃત્ય પરવડે એમ નહોતું. આથી આપોઆય 
અપૂર્વ નૃત્ય થઈ જાય, એવી મહાન ભાવનાથી એમણે 
સળગત્તી બીડી પરપગ મૂકેલો !આમ એ કાવ્યમાં એમણે 
પોતાની શરીરસંપત્તિ, સ્વભાવ, ક્ષમતાથી માંડીને છેક “હું 
જ્યોતીન્દ્ર હ, દવે' સુધીની માહિતી આપી છે. 

રાગનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરવા, એનાં આરોહ-અવરોહ, 
વાદી-સંવાદી-અનુવાદી સ્વરો, વર્જ્ય સ્વરો, જાતિ, ગાવાનો 
સમય, એની વિશિષ્ટતાઓ વગેરે માહિતીને પદ્યમાં વણી 
લક્ષણગીત બનાવાય છે. [ દિ "ઓ ડિ 


એને ખોટ સૂરમાં ગાનારા પડયા છે, બોલો 

કન્યાઓ મટેયોગ્ય મુરતિયા શોધવા, મારૂં ચાલેતો્હું 
લક્ષણગીત્‌ પ્રથા શરૂ કરાવુ 'આથી મુરતિયાના પપ્પાને ફોન 
પર કહી શકાય કે .. “કન્યા જોવા આવો, ત્યારે સાથે તમારા 
ટુવરનું 'લહ્રણગીત' પણ લેતા આવજો, કુંડળી પછી મેળવીશું. 
પહેલા અમારે જાણવુ પડે કે મુરતિયો કેવા લખ્ખણનો છે ! 

ટુમરી અસલ ઠુમરી શોધવી હોય તો તમારે લખનૌ કે 
બનારસ આટો મારવો પડે કારણ કે ત્યાથી જ એનો સમગ્ર 
ભારતમા પ્રસાર થયેલો. માફ કરશો સમગ્ર ભારત'તો ના 
કહી શકાય, એટલે ઠુમરીની શૈલીથી થોડા શબ્દો મારેપાછા 
ખેંચવા પડશે. દક્ષિણ ભારતમાં તો કણટિકી સંગીત ચાલે, 
એટલે ત્યાં તો ઠુમરીની વાત કરો તો. 'એયો મુર્ગાસ્વામિ, 
વિધર તુમ ટુમરી ગાયા તો મૈ ઘૂમરી કાવેગા (ખાવેગા) દેકો ? 
એવો. જવાબ મળશે. દક્ષિણમાં રગના શુધ્ધ સ્વરૂપપર ખાસ 
ભાર મૂકાય છે, એટલે ત્યા ઠુંમરી ચાલે નહીં ! 

“હુમક ચલત રામચદ્ર બાજત પૈજનિર્યા આઆઓઆ...” 
એવુ ગાતી વખતે તપે હુમક' શબ્દ આગળ ઠુમકો ન મારો, 
તો ગાવાનો કાઈ અર્થ નથી, એમ હુ માનુ છું એટલે તો મન 
થાય ત્મારે એ કૃતિનું હું પઠન કરુ છુ, પણ ગાતો નથી ! 

હુમરી' શબ્દ પણ 'હુમક' સાથે સકળાવેલો છે, 
એટલે લટક મટકવાળી નખરેદાર શૈલીમાં ન ગાવ, તો 
અમથાકાકા અમથા અમથા હનુમાનચાલીસા ગાતા હોય એવું 
લાગે !(હનુમાનજી કુંવારા, એટલે એમને નખરા ના ગમે 

સાહિત્યકારો સર્જનમાં અપૂર્વતા સિધ્ધ કરવા 
જીવનભર અવનવા «ને કેટલાક તો ગળે ન ઊતરે એવા) 
પ્રયોગો કરતા રહે છે છેવટે સદબુદ્ધિ આવતાં, બધા 
સાહિત્યકાર કરે છે તેમ, પોતાની શ્રેષ્ઠ કૃતિઓનુ સપાદન 
બહારપાડે છે ! (“જો શ્રેષ્ઠ આવી છે તો કનિષ્ઠ કૃતિઓ કેવી 
હશે ? એવુ કહેવાની તક વિવેચકોને પણ મળી રહે છે 9 

દુનિયામા કોઈ ચીજ સારી કે ખરાબ હોતી નથી, 
આપણી દષ્ટિ જ એને સારી કે ખરાબ બનાવે છે ધ્રુપદ અને 
ખયાલ, બને શૈલીનુ સત્ત (ખાસ તો માધુર્ય) ઠુમરીમા ઊતર્યું 
છે, એમ માનનારા ઘણા છે (જેમ કે શ્રેષ્ઠ કૃતિઓનુ 
સંપાદન ) ઠુમરીને કુદ્ર પ્રકૃતિનું ગાન માનનારા ગાયકો પણ 
પડયા છે, જેમના માનવા મુજબ રાગોનુ શુધ્ધ સ્વરૂપ એમાં 
હોતું નથી. હા, એક જ ઠુમરીમાં એકથી વધુ રાગોનો સમન્વય 
હોઈ શકે પણ એ સહેલી વાત નથી, ખૂબ કુશળતા માગે છે 
એ ! ફલ ફૂંડામા હોય કે ઉપવનમાં, ફરક આપણને પડે છે, 


નવેમ્બર ૨૦૦૮ ૧૮૨ 





ફૂલને નહીં. ડુમરી બાજારુ ઓરતોના કોઠા પર રજૂધતી રહી 
છે અને લેગમ અખ્તરના લાજધાબ કંઠથી પણ ગવાતી રહી 
છે, ઠુમરી એ ઠુમરી છે, બસ ! 

લખનૌના નવાબના દરબારમાં કદાચ 'ુમરી' નામ 
અસ્તિત્વમાં આવ્યુ અને પજાબી ગાયક શોરીમિયાએ એને 
વિશેષ ગૌરવ અપાવ્યુ, એમ મનાય છે ખમાજ, ભૈરવી,પીહ્‌, 
જોગ, કારી, તિલગ, બરવા જેવા રાગોમાં એ ખટકા, ઝટકા, 
હરકત, મુરકી વગેરે દ્વારા સૌદર્યપ્રગટ કરતી રહી છે ઠુમરીને 
અધ્ધા, દીપચદી, કંહરવા, દાદરા જેવા તાલો વધુ માફક આવે 
છે કૃષ્ણલીલા અને ત્ઠતુસબંધી વર્ણનો એમાં શોભે, શૃંગાર જ 
એનો મુખ્ય રસ છે માટે આ ઉપશાસ્ત્રીય ગાન શૈલી આજના 
યુગ સુધી લોકપ્રિય સ્ડી છે 

દાદરા આપ્રકારનું ગાન દાદરામા જ થાય છે ઓહ, 
તમે દાદરામા જઈને બેસી ગયા ? મિત્ર, હુ તો દાદરા તાલની 
વાત કરુ છ 'ધાધીના, ધાતીના' વાળી ! ઠુમરીની જેમ જ 
ગવાય, પણ દાદરામા ! 

સોહર-બન્ના બેપ્રકારના શુભ અવસરે મહિલાઓ 
ગાય તો જશોભે, તે “સોહર અને 'બન્ન!' બાળકના જન્મ 
પ્રસગે 'સોહર ગવાય છે એ અગાઉ વિવાહના શુભપ્રસગે 
“ાન્ના' ગવાય છે બોલવામાં સરળતા ખાતર ભલે 'શોહર 
બન્ના' કહેવાય, પણ પહેલા બનના અને પછી સોહર ગાઈ 
શકાય, એ રીતે શુભપ્રસગો આવે તો શોભે. બાકી અવળા 
કમમાં જોપ્રસગો. આવે, તો એને શુભ કંઈ રીતે ગણવા ? 

રાગમાલ! રાગોની માળા. એને રાગસાગર પણ 
કહેવાય છે એક જ કાવ્યની દરેક પક્તિએ રાગ બદલાય, 
એવી એની રચના હોય છે આમા બેસૂરા થવાની વિપુલ તકો 
મળી રહે છે એટલે કયો રાગ નથી આવડતો, એ જાણવા 
“રાગમાલા' જરૂર ગાશો ! 

તાલમાલા તાલોનીમાળા,એક જકૃતિમા રાગતો 
એક જ રહે છે, છતા ગાનાર છેલ્લે સુધી અધ્ધર જીવે ગાતો 
હશે આમાં ગાયક અને વાદકના સમ એકસાથે ન આવે તો 
કહીં શકાય કે 'દોનોં અપની જગહ સહી થે,લેક્નિકરમગલત 
થાઈ 

હવે બાકી રહ્યાં ગઝલ અને ભજન. આ બંનેપ્રકારને 
તમે જાણો છો. જો ચાલુ નોકરીએ ગઝલ જ ગાયા કરશો તો 
જલ્દી રિટાયર થઈ શકાશે (મતલબ કે રિટાયર કરી્નાખવામા 
આવશે. ) અનેપછી બચેલી જિંદગીમાં ભજન ગાશો તો જીવ 
ઓછો બળશે. લ્યો ત્યારે આવજો, જેશી કશન ! 


હ્ટ્ણ 


ભારતના પુનરુત્થાનના જ્યોતતિર્ધરો 


શ્રી રામકૃષ્ણના પરમ | 
ભક્તોમાંના એક તે બલરામ બસુ. 


એમનાં સાસુ માર્તંગિની દેવીપણ [| .. . ઝે 


ઠાકુરનાં ભક્ત હતાં. તુલસીરામ, ક 
બાબુરામ અને શાંતિરામ એમના !. 

ત્રણ પુત્રો. દક્ષિણેશ્વર ગયેલાં | : .' 
માતંગિની. દેવી પાસે ઠાફુરે [- 

બાબુરામની માંગણી કરી. ધન્યતા 
અનુભવતાં માતંગિની દેવી બોલ્યાં: |; 
“'છુશીથી આયું, પણ મારી બે વિનંતી (5 
સ્વીકારો તે પછી.' એમની 
વિનંતીઓ શી હતી ? “એક : 
ઈશ્વરમાં મારી ભક્તિ અચલ રહે. 





દુષ્યન્ત પંડ્યા 


1. | એથી વિશેષ એ હતું કે એ બીજી 
શાળાના આચાર્ય હતા મહેન્દ્રનાથ 
ગુપ્ત, “શ્રી રામકૃષ્ણ કથામૃત'ના 
લેખક અને શ્રી રામકૃષ્ણના અનન્ય 
ર ભક્ત. એમના બીજા કેટલાક 
] શિષ્યોની માફક, બાબુરામ પણ આ 
હ જાર્ટર'ની આંગળી પકડીનેજ શ્રી 

'| રામકૃષ્ણ પાસે ગયા હતા. 
મિ એ ઉભડક મુલાકાત પછી 
દ “૬: ત્રણ-ચાર દહાડા વીત્યે, ઠાકુરના 
પ | એક ભક્ત રામદયાળ બાબુરામને 
2. અચાનક મળ્યા અને એણે 
ઝક બાબુરામને કહ્યું કે, “ાકુરે તમને 
ડક બોલાયા છે. “મને શા માટે 


-૧ જં નડ ૨ કપ ન 
ક્યુ પામત હા ગાડ 2 


કોઈ સંતાન અવસાન ન પામે.' 
ઠાકુરે તથાસ્તુ કહ્યું કે નહી એ ખબર નથી પણ એમણે મલકતે 
મુખે માતંગિની દેવીની વાત સ્વીકારી. આ ઘટના ૧૮૮૪ના 
જૂન આસપાસ બની હતી. જો કે બાબુરામ તો તે પહેલાંથી 
ઠાકુર પાસે જતા આવતા અને રહેતા થઈ ગયા હતા. આ 
બાબુરામ તે ભતિષ્યના સ્તામી પ્રેમાનન્દ. 
કોલકાતાથી ૩૦ માઈલને અંતરે આવેલું આંટપુર 
એમનું વતન, ત્યાં રહેતાં તારાપદ ઘોષ અને માતંગિનીદેવીના 
વચેટપુત્ર તે આ બાબુરામ. ૧૮૬૧ની. ૧૦ ડિસેમ્બરે એમનો. 
જન્મ, એ ત્રણ પુત્રોથી મોટેરી દીકરી કૃષ્ણભાવિનીનું લગ્ન 
બલરામ બસુ સાથે કરવામાં આવ્યું હતું. “પુત્રનાં લક્ષણ 
પારણામાંથી જણાય' એ કહેવતને સાચી પાડતો, હજુ 
કાલીઘેલી બોલી બોલતો આ બાબુ, લગ્નની વાત નીકળતાં જ 
બોલી ઊઠતો: “ના, મારું લગન નૈ કરતાં, નૈતો હું મરી જઈશ. 
મરી જજઈશ' અનેપોતાના એ.શિશુ બોલને એમણે બરબર 
સાચોપાડી બતાવો. 
આંટપુરના ગામડામાં પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું કરી, 
આગળ ભણવા કોલકાતામાં રહેતા કાકા ગુરુચરણને ત્યાં એ 
આવ્યા. ત્યાં શાળાઓમાં જ સુખદ અકસ્માતો થવા લાગ્યા. 
એક શાળામાં ભવિષ્યના સ્વામી અભેદાનન્દ એમના સહપાઠી 
હતા તો બીજીમાં હતા રાખાલ, ભવિષ્યના સ્વામી બ્રહ્માનન્દ. 


લ્ટ્શ 


બોલાવ્યો હશે ?' એવું આશ્ચર્ય 
બાબુરામને થ્યું તો ખરું પણ, નજીકને શનિવારે જ, રાખાલ 
સાથે એ જવા નીકળ્યા, બંને હોડીમાં બેસવા જતા હતા ત્યાં, 
રામદયાળ પણ જોડાયા. દક્ષિણેશ્વરમાં રહેવા-જમવાની 
સગવડ બાબત બાબુરામને અવઢવ હતી પણ, રાખાલે એ. 
રહસ્ય જાળવી જ રાખ્યું. 

એ ત્રિપુટીને લઈ જતી નાવ કાલીયાટે લાંગરતી હતી 
ત્યારે, આથમતા રવિના તેજે મંદિર શિખરો દીપશિખા જેવાં 
ઓપતાં હતાં. ત્િપુટી ઠાકુરને ઓરડે ગઈ તો ત્યાં ઠાકુર ન 
મળે. એ ગયા હતા જગદંબાના દર્શને. બાબુરામને અને 
ચમદયાળને ત્યાં જ બેસાડી, રાખાલ મંદિરે જઈ ઠાકુરને તેડી 
લાવ્યા. રાખાલે ઠાકુરનો હાથ પકડ્યો હતો અને ચકળવકળ 
ડોળા સાથે ને અસ્થિર પગલે ચાલતા ઠાકુરને ડગલે ડગલે 
માર્ગદર્શન એ આપી રહ્યા હતા : “હવે પગથિયું છે, ઊતરો”, 
“હવે ડાબી બાજુ ચાલો...' ઓરડે આવ્યા પછી, સમાધિ 
અવસ્થામાંથી મુક્ત થવે સુતર્ણ જેવી કાંતિવાળા એ બાબુરામને 
જોવા લાગ્યા. બાબુરામ ખૂબ ગોરા, સુવર્ણ જેવી કાંતિવાળા, 
દેખાવડા અને નજાકતભર્યા હતા, ચહેરોગ્રસન્નતાસભર અને 
આનંદી હતો. પછી ઠાકુરે એમનો હાથ પોતાના હાથમાં રાખ્યો, 
જાણે એનું વજન કરતા હોય !પછી આપ્યું પ્રમાણપત્ર : 
“ક્ષણો બધાં સારાં છે.' 


ટ નવેમ્બર ૨૮ 





બાબુરામના આ લક્ષણોની પૂર્વભૂમિકા હતી. જીવનની 
કશી સમજ ઊગે તે પહેલાથી ચાર પાચની વયથી એ લગ્ન 
કરવાની ના પાડતા, પોતાની આઠ-નવની વયે એમને કલ્પના 
આવતી 'ગગાકાઠે એક કુટિરમા બીજા સાધુ સાથે વસુ છું ને 
ઈશ્વરનુ ધ્યાન ધરુ છું ' એમનુ દર્શન એમણે બરાબર સાચુ 
પાડી બતાવ્યુ. 

બાબુરામને ઠાકુરે આપેલા “સારા લક્ષણ'ના 
પ્રમાણપત્રની અસર સારી જ થઈ હશે પણ રાતે સૌ સૂતા 
ત્યારે, ઠાકુરના વિચિત્ર' લક્ષણનો અનુભવ બાબુરામને થયો. 
ચખાલઉની સૂવાની નવસ્થા ઠાકુરને ઓરડે કરવામા આવી 
હતી અને રામદયાળ-બાબુરામ ઓરડાને અડીને આવેલી 
પરસાળમાં સૂતા હતા. બિસ્તરમા પડ્યે પૂરો કલાક પણ થાય 
તેના પહેલા, જાણે કોઈ બીજી દુનિયામાંથી આવતા હોય એમ, 
ધોતિયુ બગલર્માં મારી ઠાકુરપરસાળમા ગયા અને બોલ્યા 
“અરે ! જાગો છો કે સૂઈ ગયા છો ? બને બેઠા થઈ જઈ 
બોલ્યા “ના જી, હજી સૂઈ નથી ગયા.' એટલે ઠાકુર કહે 
“જુઓ, કાલે સવારે જ નરેન્દ્ર પાસે જજો ને કહેજો કે મને 
જલદી મળી જાય. ઘણા વખતથી એ અહીં દેખાયો નથી એ 
છે સાક્ષાત્‌ નારાયણ, વિશુધ્ધ સત્તગુણનો આધાર, થોડે થોડે 
દહાડે એનું મોઢુ જોયા વિના મારાથી રહી શકાતું નથી. પીડા 
ઊપડે છે તે એવી કે, ભીનો ટુવાલ નીચોવાય, એમ મારુ હેવું 
નીચોવાય છે ' આ દશ્ય રાતમાં ચાર પાચ વાર ભજવાયુ. 'આ 
નરેન્દ્ર કેટલો નિષ્ઠુર હશે. ! બાબુરામની કલ્પનાના ઘોડા 
દોડવા લાગ્યા. પણ બીજી સવારે જુએ છે તો ઠાકુર પૂરા 
સ્વસ્થ. રાતની ભાકુળતા શત સાથે જ ચાલી ગઈ હતી. 

થોડા દહાડાપછી એક રતિતારે સવારે બાબુરામ ફરી 
દક્ષિ્ેશ્વર આના. ઠાકુર ભક્તોથી વીટળાઈને બેઠા હતા અને 
ભક્તો સાથે વાર્તાલાપ ચાલતો હતો. બાબુરમને જોતાર્વેત એ 
બૌલ્યા “તું આજ આવ્યો તે ઠીક થયું પંચવટી તરફ જા. 
છોકરાઓ ત્યાં વનભોજન અને ગમ્મત કરે છે નરેન્દ્ર પણ છે 
એને મળ ને એની સાથે વાત કર” ઠાકુર મુખે નરેન્દ્રના 
ગુણગાન ખૂબ સાભળ્યા હતા. એ નરેન્દ્ર, પોતે જેને ઓળખતા 
હતા તે રાખાલ અને, બીજા તેવતેવડા જુવાનો ત્યા ગમ્મત 
ડરતા હતા. બાબુરામતે ભળી જતા વાર ન લાગી. 

“બાબુરમનેકષ્ય નિકષ પર ચડાવેલો, વિશુધ્ધ- છે, 
એના અસ્થિમજ્જા પણ વિશુધા છે મને સભાળતા માટે એ 
પૂરો યોગ્ય છે આમ બાબુરામની પવિત્રતા પર ઠાકુરે મહોર 
મારી હતી. પોતાની સમાધિ અવસ્થામા સભાળ રાખવા માટે 
બાબુરામને ઠાકુરે પૂરા યોગ્ય ગણ્યા હતા. પણ, બાબુરામની 
સમાધિની ઇંચ્છા એ સંતોપી શકયા ન હતા. 'બાબુરામને જ્ઞાન 


વેમ્બર ર૦૦૮ ૧૮૪ 





થશે, ભાવસમાધિ નહીં,' એમ જગઇંબાએ ઠાકુરને જણાવ્યુ 
હતુ. 

પ્રેમ ઉભયાન્વયી છે શિષ્યોને ઠાકુર પર હતો તેટલો જ 
“કે તેથી સવાયો ? પ્રેમ ઠાકુરને એ સૌ પર હતો. ઠાકુરને 
પહેલી વાર મળ્યા ત્યારે બાબુરામ વીસ વર્ષના હતા પણ 
લાગતા હતા એથી નાનેરા. એમના આવતાં થયા પછી ઠાકુરે 
શ્રી માનેપૂછ્યુ હતું કે બાબુરામ ભણવાનું ચાલુ રાખવા માંગે 
છે “બીજાઓને દાખલો બેસાડવા ભણવાનું ચાલુ રાખજે, 
એમ મેં એને કહ્યુ છે પોતાના કુટુંબને છોડીને આવે તેમ હુ 
નથી ઈચ્છતો. ક્યાક ઘરમાં તકલીફ ઊભી ઘાય.' 

આ ગાળા દરમિયાનપોતાના દર્શનો દ્રારા ઠાકુરે જાણી 
લીધુ હતું કે બાબુરામ કૃષ્ણઘેલી રાધાનો અંશ છે 
“બાબુરામમાં સ્ત્રી સ્વભાવના લક્ષણ છે એમ મને દર્શનર્મા 
જાણવા મળ્યુ છે ' 'એ મારો હમદર્દી છે' એમ પણ ઠાકુર 
કહેતા, બાબુરામ ઉપર ઠાકુરને એવો ભાવ હતો કે, ઠાકુરને 
ઓરડે બાબુરામ સૂતા હોય ત્યારે, “બહાર તને મચ્છર ચટકા 
ભરશે' કહી, આગ્રહપૂર્વક એને ઠાકુર પોતાની સાથે 
મચ્છરદાનીમા જ સુવાડતા. અને એકસામટા કેટલાક દિવસ 
બાબુરામ દક્ષિણેશ્વરમા ન દેખાય તો, એને મળવા ઠાકુર 
ધોમધખતા તાપમાં પણ દોડી જાય. ઠાકુરના ઓરડાની પાસે 
જ પડ્યા રહેતા બગભગત હાજરા એકવાર ઠાકુર વિરુધ્ધ 
બાબુરામની કાનભંભેરણી કરવા લાગ્યા તો ઠાકુરે તરત જ 
બાબુરમને અદર બોલાવી બરાબર સમજાવી દીધા. ઠાકુર 
એકવાર બલરામ ભતનમા હતા, ત્યા બાબુરામ એમના હાથ 
ધોવરાવી રહ્યા હતા એ કાળે એ મકાનના એક ભાગમાં 
ચાલતી કન્યા વિદ્યાલયની કોઈ વિદ્યાર્થિની પોતાની સાડીના 
પાલવને છેડે બાધૈલ ચાવીના ઝુડાને ખણખણ કરતી ફેરવતી 
હૈતી. બાબુરામને એ બતાવી ઠાકુર બોલ્યા 'જો બાબુરામ, 
આ રીતે જપુરુષોને બાધીને સ્ત્રીઓ તેમને ફેરવા કરે છે તું 
એમના હાથર્મા એમ ફસાવાનુ પસદ કર્રશ શુ 7 ડામેર્ના 
કાચનનો ત્યાગ અધ્યાત્મ માર્ગે જનારને માટેપાયાની બાબત 
છેએલબાબુરામને એમણે આમ ચીંધી બતાવ્યુ. 

બાબુરામ ભણવે હોશિયાર ન હતા તેમાં વળી 
દક્ષિણેશ્વરને પથે એ ચડ્યા. એટલે એ એટ્રન્સ પરીક્ષામાં 
ઉત્તીર્ણ થઈ શક્યા નહીં. આ ખબર ઠાકુરને મળતાં, હસીને 
ઠાકુર બોલ્યા “'એપાસ ન થયો એ સારુ થયુ. એ પાશમુક્ત 
થયો (પાસ પાશનો શ્લેષ સ્પષ્ટ છે)' આ પહેલા પણ 
બાબુરામને વૈરાગ્ય તરફ ખેંચવા ઠાકુરે પ્રયાસ કરેલો. એમણે 
બાબુરામને પૂછ્યુ “તારાં પુસ્તકો ક્યાં છે ? તું લખીશ 
વાચીશનહીંશુ ?' પછી ત્યાં બેઠેલા બાબુરામના આચાર્યશ્રી 


બ્ટ્ણ 


મ-ને કહ્યું: “બાબુરામ બેઉ બાજુઓ સંભાળવા ઈચ્છે છે. એ 
ઘણો કઠિન માર્ગ છે. થોડુંક ભણતાથી તે શું વળે ? અજ્ઞાનનો 
કાંટો કાઢવા જ્ઞાનના કાંટાનો ઉપયોગ કરવો પડે. પછી બંનેથી 
પ૨ જઇ, બંને કૌટા ફેંકી દેવાના.' બાબુરામ તો સીધા ઠાકુરને 
જ વળગ્યા. એ કહે : “આપ જખેંચી લો.' 
ગિરીશ ઘોષનું ચૈતન્ય લીલા નાટક જોવા ઠાકુર ગયા 
હતા ત્યારે, પોતાનું ધ્યાન રાખવા માટેએ બાબુરમને લઈ ગયા 
હતા. એ અધ્યાત્મસભર નાટકનાં દશ્યો જોઈ ઠાકુર 
સમાધિસ્થ થતા ત્યારે, ઠાકુરના કાનમાં ધીમેથી ભગવાનનું 
નામ બોલી, બાબુરામ તેમને વાવહારિક ભૂમિકાએ લાવતા. 
પ્ણ દક્ષિણેશ્વરના સુખાનંદના દિવસો ૧૮૮૫ના 
ઉનાળા સાથે પૂરા થયા. ઠાકુરના શ્યામપુકુરના અને પછીથી 
કાશીપુરના દિવસો ઠાકરની સેવાના દિતસો હતા. સેવા માટે 
શિષ્યો વચ્ચે હરીકાઈ થતી. ૧૮૮૫ના ડિસેમ્બરની ૧૧મીથી 
કાશીપુર ખસેડાયેલા ઠાકુરની તબિયત ત્યાં સુધર્યાનો આભાસ 
આપી ઉત્તરોત્તર ઘસાતી ચાલી. મકાનને ઉપરને માળે 
પથારીવશ ઠાકુર માટે દૂધ લાતતાં શારદામા સીડીનાં પગથિયાં 
ચડતાં ગડથોલિયું ખાઈ ગયાં અને એમની ઘૂંટીએ સોજો 
આવી ગયો. આ વાત ચિંતાની કહેવાય. પણ, ઠાફુરે ત્યાં 
ઊભેલા બાબુરામને સંબોધી કહ્યું : “બાબુરામ, આ ઉપાધિ 
થઈ, મારું ખાવાનું કોણ લાવી દેશે ?' પછી, એ કાળે શ્રી મા 
નથ પહેરતાં તેના જેવો આકાર પોતાના હાથના અંગૂઠા અને 
એક આંગળીથી નાક પાસે કરી ઠાકુર બોલ્યા : “બાબુરામ, 
એમને ટોપલામાં બેસાડી, ટોપલો તારે માથે મૂકી તું લાવી 
શકીશ ?' ઠાકુરના આ અભિનયે અને આ બોલે, ત્યાં હતા તે 
સૌ હસી હસીને વાંકા વળી ગયા. 
પણ લેણદેણ ભૌતિકરૂપે પૂરી કરી ૧૮૮૬ના 
ઓગસ્ટની ૧૬મીએ ઠાકુરે મહાસમાધિ લીધી ત્યારથી, એ સૌ 
શિષ્યો નોધારા અને નિરાશ્રય બની ગયા. એમને સદ્ભાગ્યે 
ઠાકુરના અવસાનને ત્રણેક અઠવાડિયાં વીત્યાં તેવામાં જ, 
પોતાના પરમ ભક્તો અને આધારોમાંના એક સુરેન્દ્ર મિત્રને 
દર્શન દઈ પોતાના “દીકરાઓ'ને મદદરૂપ થવા તેને કહ્યું અને, 
૧૮૮૧ના સષ્ટેમ્બરની મધ્ય આસપાસ વરાહનગરના ભૂતિયા 
મહેલ જેવા મકાનમાં, ઉદ્દઘાટનનો કશો ઢોલ પીટયા વગર, 
રામકૃષ્ણ મઠ ચાલુ થઈ ગયો. એ મઠમાં ત્રણેક મહિના વીત્યા 
એવામાં, બાબુરામનાં માએ સૌ મઠવાસીઓને પોતાને ગામ, 
આંટપુર નોતર્યા. સૌ મઠવાસીઓ માટે એ સમાચાર 
આનંદદાયક હતા. લાટૂ, યોગિન અને કાલી પૂ. શ્રી મા સાથે 
હતા. રાખાલ અને ગોપાલ જોડાઈ શક્યા ન હતા. નરેન્દ્ર, 
શરત્‌ૂ, શશી, તારક, કાલી, નિરંજન, ગંગાધર અને 


6્ટ્શ 


શારદાપ્રસન્ન : આટલી મંડળીને બાબુરામ લઈ ગયા હતા. 
ત્રીસ જ માઈલની રેલવે મુસાફરીમાં આ મંડળીએ આનંદથી 
ભજનો ગાયાં હતાં. કોઈ સહયાત્રીને એ ગમ્યું ન પણ હોય. 
આંટપુરમાં નાતાલની પૂર્વસંધ્યાએ જેપ્રેરક ઘટના બની હતી 
તેની વાત અગાઉ કહેવાઈ ગઈ છે. ધૂણી આસપાસની 
ઘટનાએ સૌનાં અંતરમાં સંન્યાસનો વજૂલેપ કર્યો અને 
પરસ્પરની મૈત્રીને, બંધુતાને સુદઢ કરી. 

જાન્યુઆરી ૧૮૮૭માં એ યુવાનોએ વિધિવત્‌ સંન્યાસ 
ગ્રહણ કર્યો હતો. વરાહનગર મઠમાંનું જીવન એ યુવાન 
સંન્યાસીઓની કસોટીરૂપ હતું. મીઠું ખરીદવાના પૈસા પણ 
જ્યાં ન હોય ત્યાં શી જાહોજલાલી સંભવી શકે ? પણ આવી 
કૌઈ પણ અગવડ એમના જપતપ કે ધ્યાનસાધનાના માર્ગમાં 
રુકાવટ કરી શકી નહીં. કલાકો સુધી સતત ધ્યાનમાં બેસવું કે 
જપ કરવો એમને માટે સગવડરૂપ બની ગયું. પ્રેમાનન્દ બધા 
ઘરકામમાં સહાય કરતા તેમજ ઠાકુરની સેવાના કાર્યમાં પણ 
રામકૃષ્ણાનન્દને સહાયરૂપ થતા. કોઈ ઝાડ ૫ર ફૂલો ચૂંટવા એ 
ચડ્યા હતા ત્યાંથી એકવાર પડી પોતાના જમણા હાથનું કાંડું 
એમણે ભાંગ્યું હતું. પણ ઠાકુરના સ્મરણમાં પીડાને વીસારી 
દીધી. આપ્રેમાનન્દ પાસેથી સ્વામીજીને થયેલી ગુરૂતિયોગની 
પ્રબળ અસર વિશેની અગત્યની માહિતી સાંપડે છે. 
પ્રેમાનન્દના જણાવ્યા પ્રમાણે, ગુરૃતિયોગને કારણે, વિતેકાનન્દ 
ચાતેએટલું રુદન કરતા કે એમનું ઓશીકું ભીનું થઈ જતું અને, 
“હું એને તડકે નાખતો.' 

ઠાકુરની જન્મજયંતી પછી, ૧૮૮૭માં, શારદાનન્દ 
અને અભેદાનન્દ સાથેપ્રેમાનન્દ જગન્નાથપુરી ગયા. રથયાત્રા 
સુધી એ લોકો ત્યાં રોકાયા. મંદિરમાંથી પ્રસાદ મળી રહેતો. 
પણ ત્યાંપ્રેમાનન્દને ટાઈફોઈડ થયો. ઠાકુરની કૃપાએ એ. તરત 
જ સાજા થઈ ગયા. ઓગસ્ટને અંતે પુરી, કોનાર્ક, ભુવનેશ્વર, 
ઉદયગિરિવગેરે સ્થળોએ ફરી એ મઠમાં પાછા આવ્યા. 

બે વરસ પછી એ વારાણસી ગયા. ત્યાં તેલંગસ્વામી 
તથા ભાસ્કરાનન્દ જેવા સંતોનાં દર્શન કરી, ૧૮૯૦માં 
વિવેકાનન્દને મળવા એ ગાઝીપુર ગયા. ત્યારે સ્વામીજી 
પવહારીબાબા પાસે રહેતા હતા. પણ ત્યાં માંદા પડતાં એ. 
પાછા અભેદાનન્દ પાસે વારાણસી આવ્યા. એવામાં 
કોલકાતાથી ખબર આવ્યા કે ઠાકુરના ભક્ત, બાબુરામના 
બનેવી બલરામ ૧૮૯૦ના એપ્રિલની ૧૩મીએ અવસાન 
પામ્યા છે. બહેન કૃષ્ણભાતિનીને સાંત્વન આપવા બાબુરામ 
તાબડતોબ કોલકાતા આવી પહોંચયા. ડા 

રામકૃષ્ણ મઠ ૧૮૯૨માં દક્ષિણેશ્વર ૮" 
આલમ *ર વિસ્તારમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. 


નવેમ્બર ૨૮ ' 


રહેતાપ્રેમાનન્દને એ ગમતી વાત હતી. એ અવારનવાર ત્યા 
ચાલી જતા અને પવિત્ર એવા ઠાકુરના ઓરડામાં કેપચવટીમા 
આસન લગાવી જપધ્યાનર્માં એવા સરી પડતા કે ભૂખ અને 
આરામપણ તિસરાઈ જતા અને ઠકુર સ્મરણથી ચિત્ત ભરાઈ 
જતું. “તમે એટલા તો ઠાકુરમય છો કે તમારી અંદર બીજી કોઈ 
વસ્તુને સ્થાન જ નથી. તમને દરેક ચીજમા ઠાકુરનું સ્મરખણ 
જાગે છે ' આ શબ્દો ઘણા વર્ષો પછી પ્રેમાનન્દને ગુરુભાઈ 
તુરીયાનન્દે એક પત્રમા લખ્યા હતા. 

સને ૧૮૯૫માં પ્રેમાનન્દ ફરી ઉત્તર ભારતમા 
તીર્થવાત્રાએ ગયા અને કેટલાક સ્થળોએ. ફફ્યા પછી, 
વૃદાવનમાની બલરામની ધર્મશાળા 'કાલાબાબુ કી કુંજ'મા 
આવીને રહ્યા. આખો દહાડો ધ્યાનમા પસાર ડર્યાપછી, સાજે 
એ મદિરોમા દર્શને જતા. લગભગ ત્રણ દાયકા પહેલાં ઠાકુરે 
વૃદાવનની યાત્રા કરી હતી તેની વાતો ઠાકુરના ભાણેજ અને એ 
યાત્રાના સાથી હદય પાસેથી સાંભળી રામકૃષ્ણાનન્દે બે 
તિગતવાર પત્રો પ્રેમાનન્દને લખ્યા હતા. એ વાચી એમનાં 
મનોનયન સમક્ષ ઠાકુરની એ યાત્રાર્ના ચિત્રો તરવા લાગ્યાં 
હતા. 

થોડા સમય પછી બ્રહ્મચારી કાલીકૃષ્ણ (પછીના 
સવામી વિરજાનન્દ) ત્યા આવી લાગ્યા. ભક્તકાળ નામના 
વૈષ્ણવ સાધુ સાથે આ બંને વૃદાવનની પરિક્રમાએ નીકળ્યા. 
રાધાને ગામ બરસાનામાં એ મડળી દોઢ મહિનો રોકાઈ 
ભિક્ષાન્ન પર નભતા અને ઉઘાડે પગે જ એ પતિત્ર ભોમમા 
ચાલવાનો આગ્રહ રાખનાર પ્રેમાનન્દ આખરે વૃદાવન પાછા 
આવ્યા. ત્યા કાલીકૃષ્ણ બીમાર પડી જતા પ્રેમાનન્દ એમને 
સારવારમાટે ઈટાવા લઈ ગયા. ત્યા ઠાકુર ભક્ત હરિષ્રસન્ન 
પછીના સ્વામી વિજ્ઞાનાનન્દને ત્યા એ ઊતર્યા હતા. 

વિવેકાનન્દ ભારત પાછા આતે છે', એ સમાચાર 

એપને ત્યા મળ્યા. એમને મળવા તલપાપડ થઈ રહેલા 
પ્રેમાનન્દે કોલકાતાની વાટ પકડી, માર્ગમાં બદવાન ઊતરી એ 
પૂજ્ય શ્રી મા પાસે જયરામવાટી ગયા. પરસ્પરને મળીને સૌ 
રાજી થયા અનેત્યાંપ્રેમાનન્દે બે અઠવારડેયા મુકામ કર્યો, ત્યા 
એક પુકુરમાં સુદર કમળ પુષ્પો જોઈ શ્રી માને ચરણે તે 
ધરવાની ઇચ્છા થઈ કાલીકૃષ્ણને તરતા આવડતું ન હતું. એ 
કાઠે જઊભા રહ્યા અને ફૂલો ચૂંટીનેપ્રેમાનન્દ બહાર આવા 
તો, વીસ જેટલી જળો એમને ચોંટી ગવેલી. એમને શરીરેથી 
અળગી કરે ત્યાં લોહીની ધાર વહેવા લાગે. ઘાયલ સૈનિક જેવા 
પુત્રને જોઈ શ્રી મા ખૂબ કચવાયાં અને ફરી આવુ સાહસ ન 
કરવા કહ્યું. જ્યરામવાટીથી તારકેશ્વરને માર્ગે જઈ પગે 


નવેમ્બર ૨૦૦૮ ૧૮૧૬ 





ચાલતા આંટપુર થઈ એ.કોલકાતા પહોંઆ તો જાણવા મ્યું 
કે વિવેકાનન્દ ચાર પાંચ દહાડા પહેલાં આવી ગયા હતા. 
એકબીજાને મળતા બંને ગુરૂભાઈઓને ખૂબ આર્નદ થયો હતો. 

સ્વામીજીએ મઠમાં કેટલાક નિયમો બનાવ્યા હતા 
જેમ કે બરાબર ચાર વાગ્યે મળસ્કે ઊઠી જવુ અને સ્વસ્થ 
થઈ મદિરમાં ધ્યાનમાં જેસવુ વગેરે એક દિવસે પ્રેમાનન્દને 
ઘારણ ચડી ગયુ. એ સમયસર જાગ્યા નહીં. સ્વામીજીએ ડોઈ 
બ્રહ્મચારીને આદેશ આપ્યો જા, એના કાન પાસે ઘટડી 
વગાડી આવ. જાગીને સ્વસ્થ થતાંની સાથે, સ્તામીજી પાસે 
જઇ પ્રેમાનન્દે દોષ માટે સજાની માગણી કરી. પ્રેમાનન્દનો 
કરુણ સ્વર સાભળી ગદ્ગદિત થતા સ્વામીજી બોત્યા હું તને 
સજા કરીશ, એવો વિચારપણ તને કેમ આવો, બાબુરામ ? 
એમની આંખોમાં આંસુ હતા. પરિસ્થિતિને સંભાળતાં 
બ્રહ્માનન્દ બોલ્યા બાબુરામ, સજાનો સવાલ જ નથી. 
નિયમાનુસાર તારે ભિક્ષા માટે જલુ પડશે. અને સમય થતાં 
પ્રેમાનન્દ ભિક્ષાટન માટે ગયા. 

સ્વામીજીના મોકલ્યા રામકૃષ્ણાનન્દ મદ્રાસ જતા, 
ઠાકુરની સેવાપૂજાનું કામ પ્રેમાનન્દે સંભાળ્યુ વિવેકાનન્દ 
એમને મઠના ટ્રરટી બનાવ્યા હતા અને સૂચના કરી હતી કે 
તારે કોઈને દીક્ષા આપવી નહીં, નહિ તો, રાખાલ 
ઉબહ્માનન્દ)ના અને તારા રિષ્યો વચ્ચે ઝઘડા ઊભા થશે.આ 
સૂચનાર્નું પાલન જીવનના અંત સુધી તેમણે કર્યું હતું અને 
વિવેકાનન્દની વિદાય પછી, અધ્યક્ષપદે ભલે બ્રહ્માનન્દ હતા 
પણ ધુરાનુંવહન મુખ્યત્વે પ્રેમાનન્દને શિરેજ આળ્ું હતું. નવા 
ખૂલતાં કેન્દ્રોમા અને તીર્થાટને મહારાજ નીકળી પડતા ત્યારે, 
ચચાલનની નાની મોટી બધી જવાબદારી પ્રેમાનન્દે સભાળવી 
પડતી મઠર્માં આવતા નવા યુવાન બ્રહ્મચારીઓને મઠ 
જીવનનો એકડો ઘુટાવવો પડતો, મઠની રીતે એમને કામની 
તાલીમ આપવી, એમને જપધ્યાનમાં વાળવા, ઠાકુરનો આદર્ 
એમને ગળે ઉતરાવવો, એમનું આધ્યાત્મિક ઘડતર કંરવું અને 
આમાક્યાય ઢીલાશ ન મૂકવાની સાથે, એ સૌ પર માતૃવત્‌ 
સ્નેહ સિંચન કરવું આ કઠણ કાર્ય એ આસાનીથી પાર 
પાડતા. સવામી પ્રેમાનન્દેપાડેલી પરંપરાને પગલે જ આજેસો 
વર્ષેએ મઠ ચાલી રહ્યો છે એમ કહેવામાં અત્યુક્તિ નહીં થાય. 
આધ્યાત્મિક અને વાવહારિક બને જીવનશૈલીઓનું મઠમાંના 
નવા નિશાળિયાઓનું ઘડતર પ્રેમના ટાંકણા વડે પ્રેમાનન્દ 


કરત. 
ઉમશઇ 
ણ 


હ્ટ્ણ 


વાઈલ્ડ લાઈફવોચ -૨૦ 


પીળી ચાંચ ઢોંક - વાળા 5101: ()/તલંઢ 1,૦૫૦૦૮૦ઝપ્યંવ) 


ભારતમાં સાત [જ 
જાતના ઢોંક જોવા મળે છે. [*:.-. _ 
તેમાં પીળી ચાંચ ઢોંક સૌથી [..:. 
વધુ જોવા મળે છે. [.-.* 





ગુજરાતમાં અને ભરતપુરમાં | “-- - “ 


મેં સૌથી વધુ જોયા છે. હ જ 
પીળીચાંચઢોંકએક -- “: ” 
ઊંચુ, પ્રતિભાશાળી પક્ષી છે. [ 
તેની ઊંચાઈ લગભગ ૪૨- [  “, 
૪૩ સે.મી. છે. તેના પીંછા | - 
ઉપર ઘેરા ગુલાબી-લાલ !' 
રંગના નાની સાઈઝના, કોઈ |. ' 
ચિત્રકારે રંગના સ્ટ્રોક માર્યા |: ' . 
હોય - તેવું જ લાગે. તે ઊડે [_ 
ત્યારે આ રંગ દીપી ઊઠે. તેની ક 
મજબૂત પીળી લાંબી ચાંચ [ “ર. પે 


આગળના ભાગમાં થોડી |. ..-- કે ઝર? 


વાંકી થાય છે. પાંખમાં કાળા [: રં 
પટ્ટા અને ચહેરામાં કેસરી સ દ ક 


દ 


રંગ તેનીપ્રતિભામાં વધારો કરે છે. નર-માદા સરખાં જ રિ” 


છે. પણ બચ્ચાં બદામી રંગનાં જોઈને અવઢવ થાય કે આ 
ઢોકનાં જ બચ્ચાં છે કે બીજા કોઈ પક્ષીનાં ? બચ્ચાં મોટાં 
થાય ત્યારે તેનો રંગ બદલાય છે. 

ઢોંક ઝાડ ઉપર બેઠો હોય ત્યારે સફેદ અને કાળો રંગ 
વિશેષ નજરે ચઢે છે. કાદવ-કીચડવાળાં તળાવ, નદી કિનારો, 
દરિયા કિનારા વગેરેમાં તે વિશેષ જોવા મળે છે. દરિયાઈ 
જીવજંતુઓ, કરચલા, માછલી, દેડકાં, કાદવમાં જોવા મળતાં. 
જીવડાં, ગોકળગાય વગેરે તેનો મુખ્ય ખોરાક છે. 

હોંક ઊડે છે ત્યારે તેના લાંબા પગને સીધા રાખે છે. 
તેની ચાંચ પણ લાંબી હોવાથી ઝડપથી ઊડતા વિમાન જેવું 


લ્ટ્શ 





હેમેન્દ્ર એ. શાહ 


 - દેશ્યખડું થાય છે. તેના લાલ 
| સ્પોટ ઊડતી વખતે સુંદર 
ચળકતા દેખાય છે. 
ઢોંક તેના માળા એક 
બીજાને તદ્દન અડીને બાંધે 
| છે. ઘણીવાર એક ઝાડ ઉપર 
-_ .| ૧૫-૨૦ માળા એક સાથે 
જોવા મળે. ઢોંકનું ગળું સફેદ, 
. 1 પગ કેસરી-લાલ હોય છે. 
| હોંકનું હિંદી નામ જંઘીલ છે, 
[પણ કચ્છમાં તે ચિત્રોડા 
| તરીકે ઓળખાય છે. તેના 
| | શરીરના કાળા પટ્ટા ઉપર 
' & ઘણીવાર લીલા રંગની ઝાંય 
જ : ર દેખાય છે. જેમ માનવી જમ્યા 
રો જ પછી ખોરાક પચાવવા 
રડું આંટાફેરા મારે છે તેમ ઢોંક 
ક મ ધ તેનું ભોજ્ન પચાવવા 
ન કેજ આકાશમાં ગોળ ગોળ ફરીને 
લટાર મારી આવે છે. 
તે ૧૫-૨૦ બીજા ઢોંક સાથે મળીને એક લાઈનમાં 
પોતાની માળાની કોલોની બનાવે છે. તેની કોલોનીમાં બગલાના 
તથા કાજ્યાના માળા પણ જોવા મળે છે. ઢોંક આકાશમાં 
ઊડતો હોય ત્યારે ઘણીવાર પાણીમાં ગોળ ગોળ તરતો હોય 
તેવું વિહંગ દશ્ય ઊભું થાય છે. ઢોંક ત્રણથી પાંચ ઈંડાં મૂકે છે 
જે મેલા સફેદ રંગનાં હોય છે. 
ગુજરાતના જાણીતા પક્ષીવિદ્દ શ્રી લાલસિંહ રાઓલના 
જણાવ્યા પ્રમાણે સાતમાંથી બે ઢોંક, સફેદ ઢોંક અને કાળો 
ઢોંક, શિયાળામાં યુરોપથી ભારત આવે છે, બાકીના પાંચ 
પ્રકારના બધા જ ઢોંક ભારતના જ છે. 


'*-.“*.--““.પ્------- 





નવે” 





સાહિત્ય-વિશ્વ 





આપણા વરવા વર્તમાનની કથા “ધ વ્ડાઈટ ટાયગર'ના નહલકથાકાર અરવિંદ અધિગાને વર્ષ ૨૦૦૮નું બુકર પ્રાઈઝ 


ચેન્નઈમાં જન્મેલા ભારતીય 
કુળના લેખક શ્રી અરવિંદ અધિગાને 
તર્ષ ૨૦૦૮નું 'મેન બુકર પ્રાઈઝ' 
એમની પ્રથમ નવલકથા “ધ વ્હાઈટ 
થષગર' માટે એનાયત થયું. 
મંગળવાર, તા. ૧૪ ઓક્ટોબરના 
રોજ લંડનના ગિલ્ડડૉલમાં યોજાવેલા 
સમારંભમાં તેમણે આ સન્માન 
સ્વીકાર્યું બુકર પ્રાઈઝના ૪૦ વર્ષના 
ઈતિહાસમાં ભારતીય કુળના લેખકને ધ 
સન્માન પ્રાપ્ત થયું હોય એવા લેખકોર્માના અધિગા પાંચમા 
લેખક છે 

૩૩ વર્ષન! પૂર્વ પત્રકાર શ્રી અરવિંદ અધિગાની 
નવલડથા “ધ વ્હાઈટ ટાયગર'માં ભારતની પશ્ચાદભૂ છે. આમ 
તો એ. ગામડાના એક ગરીબ યુવાન બલરામ હલવાઈની કથા 
છે જે આડા રસ્તે ઉદ્યોગ સાહસિક બની જાય છે “એ હકીકત 
છે કે ભારતમાં ગરીબો માટે આગળ આવવા માટે બે જ માર્ગ 
છે કાં તો ગુનાહિત સમાજમાં ભળી જાવ અને એ રસ્તે પ્રગતિ 
કરો કાં રાજકારણમાં જોડાવ'', અધિગા કહે છે; અને ઉમેરે છે 
કે ભારતમાં રાજકારણ અને ગુનાખોરીની એકબીજામાં 
સંડોવણી સર્વીવેદિત છે. “જે લોકો સમાજના પાયામાં છે તેમની 
મહત્તાકાંક્ષાઓ પણ મધ્યમવર્ગ જેવી જ છે, એમને વ્યવસાયિક 


સાહિત્યવૃત્ત 


કવિશ્રી ચિનુ મોદીને ૨૦૦૮ના વર્ષનો નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ 
એનાયત થયો 

વિદ્યમાન ગુજરાતી ડવિને તેના સમગ્ર કવિતા-સર્જનને 
લક્ષ્યમાં લઈને પ્રતિવર્ષ અપાતો તેરમો “નરસિંહ મહેતા 
એવોર્ડ શરદપૂર્ણિમા, વાલ્મીકિ-જ્યંતીના દિવસે તા. ૧૪ 
ઓક્ટોભર ૨૦૦૮ના રોજ જૂનાગઢ મુકામે શ્રી રૂપાયતન, 
ગિરનાર તળેટીમાં યોજાયેલા એક સમારંભમાં શ્રી ચિનુ મોદીને 
શ્રી મોરારિબાપુના હસ્તે એનાયત થયો. શ્રી ચિનુ મોદીનું 
સન્માન કરતાં શ્રી મોરારિબાપુએપ્રર્સગોચિત પ્રવચન કર્યું હતું. 
આપ્રસંગે નરસિંહનાં પદ અને ચિનુ મોદીની રચનાઓનું ગાને 
આકાશવાણી અને દૂરદર્શનના ગાયક કલાકાર મુંબઈના 
શ્રી સુરેશ જોરી અને અમદાવાદનાં શ્રી નયનેશ જાની અને 


નવેમ્બર ૨૦૦૮: ૧૮૮ 





થવું છે, પોતાનો ધંધો કરવો છે અને 
એમ આંગળ જતાં મોટાં મોટાં 
નફાકારક ઔદ્યોગિક સાહસો 
સ્થાપવાં છે પણ તેમની પાસે પ્રાથમિક 
શિક્ષણની કે આરોગ્યની મૂળભૂત 
દ જરૂરિયાતો પણ નથી” એવું કહેતાં 
“ અરવિંદ અધિગા ભારપૂર્વક કહે છે 
કે, એમની નવલકથા ભારતની 
વર્તમાન પરિસ્થિતિનો સામાજિક 
દસ્તાવેજ જ ન બની રહેતા આવી 
વાસ્તતિક પરિસ્થિતિઓને નાટ્યાત્મક રીતે રજૂ ડરી સાહિત્ય 
અને કલાકૃતિની કક્ષાએ લઈ જાય છે 

ભારતીય કુળના બીજા એક લેખક શ્રી અમિતાવ 
ઘોષની નવલકથા 'સી ઓફ પોપીસ' પણ આ પારિતોષિક 
મેળવવા માટે અગ્ર હરોળમાં હતી નિર્ણાયકોની પેનલના 
અધ્યક્ષ માઈકલ પોર્ટિલોએ જણાયું કે બુકર પ્રાઈઝના ચાળીસ 
વર્ષના ઈતિહાસર્માં કોઈની સર્વપ્રથમ કૃતિને પારિતોષિક મળ્યું 
હોય એવો આ ત્રીજો પ્રસંગે છે એમના મતે અધિગાની 
“નવલકથા ભારતની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિનું આઘાતજનક 
ચિત્ર આપવાની સાથોસાથ કલાના માનદંડો પણ જાળતે છે 
પ્રતિ-નાયક કક્ષાના મુખ્ય પાત્ર તરફ વાચકની સહાનુભૂતિ 
મેળવવાનું કામ કલાનાં ધોરણો જળવાય તો જ શકય બને.'' 
કં 


કલ્યાણી કોઠારકર દ્વારા થયું હતું. શ્રી વિનોદ જોશીએ શ્રી 
ચિનુ મોદીની કવિતાઓ વિશે વાત કરી હતી. એમના 
બહુખ્યાત નાટક “વલશા હીરજી'ના પદ્ય એશોનીપ્રસ્તુતિ શ્રી 
હેમત નાણાવટી અને શ્રી ઘનશ્યામ ગઢવી દ્વારા થઈ હતી. શ્રી 
લાભશંકર પુરોહિતે પ્રાસંગિક પ્રવચન કર્યું હતું અને શ્રી 
રઘુવીર ચૌધરીએ એવોર્ડની ભૂમિકા સમજાવી હતી. શ્રી ચિનુ 
મોદીએ એમના પ્રતિભાવમાં પોતાની કેફ્યિત રજૂકરી હતી. 
આરંભમાં આધેકવિ નરસિંહ મહેતા સાહિત્યનિધિ ટ્રસ્ટના શ્રી 
પ્રફુલ્લ નાણાવટીએ સ્વાગત કર્યું હતું અને કાર્યાધ્યક્ષ શ્રી હર્ષદ 
ચંદારાણાએ ટ્રસ્ટની પ્રવૃત્તિઓની રૂપરેખા આપી હતી. 
રૂપાયતનની બહેનો દ્વારા નરસિંહના “આજબી ઘડી તે 
રળિયામણી'ની પ્રસ્તુતિ સાથે કાર્યક્રમ સંપન્ન થયો. 


ક્્ટ્ણ 


શ્રી હરિવલ્લભ ભાવાણીની આઠમી પુણ્યતિથિએ 
“્યક્તિત્ત્વનો સંવાદ' 

શ્રીહરિવલ્લભ ભાયાણી (૨૬-૫-૧૯૧૭-૧૧-૧૧- 
૨૦૦૦)ની પુણ્યતિથિ પ્રસંગે પ્રતિવર્ષ પુસ્તક પ્રકાશનનો 
કાર્યક્રમ ઈમેજ પબ્લિકેશન્સ દ્વારા યોજવામાં આવે છે. એમની 
આઠમી પુણ્યતિથિ પ્રસંગે મુંબઈની મીઠીબાઈ કૉલેજની સામે 
આવેલા જુહ્‌ જાગૃતિ હોલમાં તા. ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૮ના રોજ 
યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં આપણા બહુશ્રુત વિદ્દાનો અને 
સાહિત્યકારો દ્વારા લખાયેલા અને શ્રી રમેશ ઓઝા અને શ્રી 
મહેશ દવે દ્વારા સંકલિત કરાયેલા પુસ્તક “વ્યક્તિત્વનો 
સંવાદ'નું લોકાર્પણ, ભાયાણી સાહેબ સાથે સંશોધનકાર્યમાં 
ઘનિષ્ઠ રીતે સંકળાયેલાં ફ્રેન્ચ વિદુષી ફાન્કોઈઝ માલિઝોં દ્વારા 
થયું. માલિઝોએ નરસિંહ મહેતાનાં પદોનો ફ્રેન્ચ ભાષામાં 
અનુવાદ કર્યો છે. ભારતમાં મધ્યકાલીન યુગની સંસ્કૃતિ અને 
ગુજરાત એ.એમના સંશોધનના મુખ્ય વિષયો રહ્યા છે. એમણે 
મ્સંગોચિત વક્તવ્યમાં ભાયાણી સાહેબ સાથેનાં સંસ્મરણો 
વાગોળ્યાં હતાં.શ્રી સુરેશ દલાલે પ્રાસંગિક કહ્યું હતું. કાર્યક્રમનું 
સંચાલનપ્રો.અશ્ચિન મહેતાનું હતું. 
ચિનુમોદીના સિત્તેરમા વર્ષપ્રવેશે કાવ્યવાચનનો કાર્યક્રમ 

કવિશ્રી ચિનુમોદીના સિત્તેરમા વર્ષપ્રવેશનો કાર્યક્રમ તા. 
૩૦સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ના રોજ અમદાવાદમાં અંધજન મંડળના 
ઓડિટોરિયમમાં કાવ્યવાચનથી ઉજવાયો. આપ્રસંગેશ્રી ચિનુ 
મોદી ઉપરાંત શ્રી લાભશંકર ઠાકર, શ્રી સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર, 
શ્રી રાજેન્દ્ર શુકલ, શ્રી ઈન્દુ પુવાર અને અન્ય, તેમજ શનિ 
સભાના કવિઓએ પોતાની રચનાઓનું પઠન કરી કવિને 
અભિનંદન આપ્યાં હતાં. 
“વેશ્વનાં યાદગારપ્રવચનો' પુસ્તકનું લોકાર્પણ 

વિવિધ ક્ષેત્રના મહાનુભાવો, વિભૂતિઓ અને સર્જકોએ 
જુદા જુદા પ્રસંગોએ. આપેલાં પ્રવચનોના સંચયના શ્રી સુરેશ 
દલાલ અને શ્રી મહેશ દવે સંપાદિતિ અને ઈમેજ દ્વારાપ્રકાશિત 
પુસ્તક 'વિશ્વર્ના યાદગાર પ્રવચનો'નું લોકાર્પણ મંગળવાર, 

- તા. ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮ના રોજ ભારતીય વિદ્યાભવન 

ચોપાટી, મુંબઈમાં શ્રી મોરારિબાપુ દ્વારા થયું હતું. આ પ્રસંગે 
વિશ્વને માર્ગદર્શન પૂરું પાડનાર તિભૂતિઓની નાટયાત્મક 
રજૂઆત “વાણીનું વૃક્ષ' કાર્યકમ અંતર્ગત થઈ હતી જેમાં 
સોક્રેટીસ, ચાણક્ય, નરસિંહ મહેતા, નર્મદ અને જવાહરલાલ 
નહેરૂની રજૂઆત અનુક્રમે મનોજ શાહ, મનોજ જોષી, ઉત્કર્ષ 
મઝુમદાર, ચિરાગ વોરા અને દર્શન જરીવાલાએ. કરી હતી. 
કાર્યક્રમનું સંચાલન અંકિત ત્રિવેદીનું હતું. 
બાળ ગ્રંથાલયનું ઉદ્દઘાટન 

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંચાલિત ચીમનલાલ 
મંગળદાસ ગ્રંથાલયના ઉપકમે તેના બાળ ગ્રંથાલયનું 


લ્ટ્શ 





ઉદ્દઘાટન શ્રી એ. આર. શેખ ઉબંથાલય નિયામક) દ્વારા તા. 
૨૬-૦૯- ૨૦૦૮ના રોજ ગોવર્ધન સ્મૃતિમંદિર, ગુજરાતી 
સાહિત્ય પરિષદમાં થયું હતું. અતિથિ વિશેષ તરીકે રાજ્ય 
ગ્રંથાલયના શ્રી બકુલેશ ભૂતા હતા. 
ડૉ. સુધીર વી. શાહના હિન્દી પુસ્તકનું વિમોચન 
અમદાવાદના જાણીતા ન્યૂરો-ફિઝીશીયન ડૉ. સુધીર 
વી. શાહ દ્વારા હિન્દી ભાષામાં લખાયેલ પુસ્તક “મસ્તિષ્ક 
ઔર જ્ઞાનતંતુ કી બિમારિયાં'નું લોકાર્પણ ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન 
કાર્યાલય અને ન્યૂરોલોજી સેન્ટરના ઉપક્નમે ૧૮ ઓક્ટોબર 
૨૦૦૮ના રોજ ભાઈકાકા હોલમાં ગુજરાત રાજ્યના 
રાજ્યપાલ શ્રી નવલકિશોર શર્મા દ્વારા થયું. ગુજરાત રાજ્યના 
આરોગ્યમંત્રી શ્રી જયનારાયણ વ્યાસ અતિઘિવિશેષ તરીકે 
તેમજ શ્રી પી. કે. લહેરી અને ડૉ. ગુણવંતરાય જી. ઓઝાની 
વિશેષ ઉપસ્થિતિ હતી. સંચાલન ડૉ. મુકેશ બાવીશીએ કર્યું 


તુ. 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની સૌ સાહિત્યકારોને વિનંતી 

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા પ્રકાશિત “ગુજરાતી 
સાહિત્યનો ઈતિહાર' ગ્રંથશ્રેણીના સાતમાં ગ્રંથનું લેખન અને 
સંપાદનકાર્ય હાલ ચાલે છે. એ સંદર્ભમાં સૌ સાહિત્યકારોને 
ગુ.સા.પ. દ્રારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ ગ્રંથમાં સમાવેશ 
પામનારા ૧૪૧૪ સાહિત્યકારોની નામસૂચિ સાથે, “પરબ'ના 
૨૦૦૦ના મે મહિનાના અંકમાં એ સાહિત્યકારોને વિનતી કરી 
હતી કે નામસૂચિના આરંભે છાપેલા માહિતીપત્રકમાં દર્શાવ્યા 
મુજબ એમના વિશેની માહિતી વિગતવાર લખી મોકલીને 
આભારી કરે. તેના પ્રતિભાવરૂપે કેટલીક પ્રાથમિક માહિતી 
ઉપલબ્ધ થઈ છે પરંતુ કોઈપણ સાહિત્યકાર વિશેના ઈતિહાસ 
આલેખમાં, એમનું સર્જક વ્યક્તિત્વ શી રીતે ઘડાયું અને 
એમનાં પરિવાર તેમજ શાળા-મહાશાળાએ, એમનાં શિક્ષક- 
અધ્યાપક તથા મુરબ્બી મિત્રો અને વાચનવ્યાસંગે શો પ્રભાવ 
સર્જ્યો - એ વાતનો નિર્દેશ થવો જોઈએ, એમ થાય તો જે તે 
સાહિત્યકારની રચનાઓની સામગ્રી અને શૈલીની વિશેષતાઓ 
પ્રમાણવા-પરખવામાં ઉચિત સહાય મળે. 

સૌ સાહિત્યકારોની આવી માહિતી-સામગ્રી ઉપલબ્ધ 
બનતી નથી, એ. સંજોગોમાં “ગુજરાતી સાહિત્યનો 
ઈતિહાસ'ના પાંચમા-છઠ્ઠા ગ્રંથમાં સમાવેશ ન પામેલા એવા, 
૧૯૩૦થી ૧૯૫૦ દરમ્યાન જન્મેલાં સૌ સાહિત્યકારોને 
એમના સર્જક વ્યક્તિત્વના ઘડતર વિશેની સમુચિત માહિતી 
આ સરનામે મોકલી આપવા વિનંતી કરાઈ છે : નિયામક, 
કસ્તૂરભાઈ લાલભાઈ સ્વાધ્યાય મંદિર, ગુજરાતી સાહિત્ય 


પરિષદ, આશ્રમમાર્ગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ 
કિ 


નવેમ્બર_૨૦૦૮ : 


્ઝઝઝ્્ઝ-્--ડડ-ડડડડ:ડ--ક-ઞસઝડઝ-2 
સર્વથા મંગલકામી ચાહિત્ય-સેવી : મુર્કુદભાઈ પી. શાહ 


'તવશૈતન'ના તંત્રી, અનેક સામવિકોર્માં સાહિત્યિક 
રમાચાર પીચાડતાર વ(તાલિક, સાવ સરળ પધ્ધતિએ 


ઇવનસાફલ્યરનાં ડઝનેક પુસ્તક લખનાર અને સૌથ! વિશેષ તો 


શત-પ્રતિશત અજાતશત્રુ મુર્કુદમાઈ પી. શાહનું તા. ૧૯ 
ઓક્ટોબર, ૨૦૦૮ની બપોરે અવસાન થયું. દુર્પયોગને કારણે 
લપટો પડી ગવેલો શબ્દસમૂહ અહીં સો ટચનો હોવાથી તાપડું કે 
એમના જતાં ગુજરાતી સાહિત્યજગતને ભારે મોટી ખોટપડી છે 
સમગ્ર સાહિત્યજગતના લગભગ દરેક કાર્યક્રમમાં સામેલ થઈને 
એના શમાચાર ડઝતેક રદૈતિકો-સામવિકો દ્રારા લાખો 
શાહિત્યરસિકી સુધી પહોંચાડવાની એમની સેવાની ખોટ કદી 
પુરાશે કૈ કેમ એ પ્રશ્ર છે, 

૨૭ એપ્રિલ, ૧૯૨૩ને દિવસે 
નર્મદાતટે શીનોર ગામે જન્મેલા [રશ 
મુ્દુદમાઈ સાવ સાધારણ ઘરના દીકરા. [જ 
પરિણામે મેટ્રિક સુધી ભણ્યા ખરા પરતુ છિ. 
પરીક્ષા પસાર કરી નહિ તરત જ ુ 
શેજીરેટીની શોધમાં અમદાવાદ આવ્યા. 
તાચનનો શોખ નાનપણધઘી, એટલે 
અખબારી કામ ભણી ખેંચાયા 
શરૂઆતમાં ઘેર ઘેર અખબાર નાખવાનું 
કામ કર્યું પછી “સંદેશ' દૈનિકમાં 
પ્રફરીડર તરીકે જોડાયા, એ ઘણા ખરા 
અખબારી પ્રફરીડરોની જેમ, ભાષા- 
ચાળણી બની રહ્યા હોત, પરંતુ અહીં “સંદેશ'માં એમને 
શાંપશીભાઈ ઉદેશી મળ્યા, અને પ્રવાહ પલટાઈ ગયો. 

ચાપશીભાઈએ છેક ૧૯૨૨થી કોલકત્તાથી 'નવચેતન' 
પ્રગટ કરવા માંડેલું પણ ૧૯૪૨માં જપાને કૌલકતા પર બોમ્બ 
ત્રસાવ્યા ત્યારે ઘણા ખરા શાણા ગુજરાતીઔની જેમ એપાછા 
આવ્યા. કેટલોક સમય સામયિક વડોદરાથી પ્રગટ કર્યા પછી, 
સ્ધિતિ સુધરતા પાછા કોલકતા ગયા પરંતુ ત્યાં સુધીમાં 
ગુજરાતી સામયિક માટે કોલકતામાં સ્થિતિ બદલાઈ ગવેલી. 
અને એ દિવસોનાં ભૂંડામાં ભૂંડાં હુલ્લડ પણ ત્યાં ચાલર્તા એટલે 
૧૯૪૧માં એ પાછા અમદાવાદ આવ્યા. અહીં રિયિર થયા. એ 
પોતાનું સામયિક 'સંદેશ'માં છપાવતાા. એનાં કેટલાંક કામોમાં 
મુફંદભાઈએ મદદ કરતા માંડી ચાંપશીભાઈએ તેમને પૂરા 


સમયના સા? ધા, મૃકુંદભાઈએ 'ખવચેતન'માં 
પો ' શીભાઈ સાથે એમની એટલી 
ન શદ નસપુત્ર' 





દરફ૪ ૧૯ર૩-૧૯-૧૦૨૦૦૮.) 


ચાંપશીભાઈને સગા પિતા કર્તા વિશેષ જાળના. એમે 
ચાંપશીભાઈના સ્વભાવના ધળારા સહન કરી લીધા, એમની 
કેટલીક તો અજાયબ આદતો પોષી. દાખવા તરીકે, 
ચાંપશીભાઈ સવારે ઊઠે અને. દાતણ-પાણી ડરે, અને છેલ્લે 
કૌગળે એમને દરરોજ ગરમાગરમ શીરો જોઈએ ! ઘડી વહેવું 
પજ્ઞ ન ચાલે, ઘડી મોર્ડું પણ ન ચાલે !! 
મુર્કુદભાઈ અને ડુસુમબેને ૧૯૭૪ સુધી, 
ચાંપશીભાઈની અંતિમ ક્ષણ સુધી એમને આમ સાચના. 
બદલાર્માં, વારસારૂપે, ચાંપશીભાઈએ તેમને “નવચેતન” સાપ્યું. 
જી, હા, માત્ર “નવચેતન” - એને વારસો ગણો કે જવાબદારી. 
મુકુદભાઈએ આ જવાબદારી પૂરા ભક્તિભાવધી 
અપનાવી લીધી. સામયિકો માટે માઠા 
ન દિવસ ચાલતા હતા. ઉમાશંકર અને 
2 જત મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણી જેવા સમર્થો પણ 
જ ફં પોતપોતાનાં સામવિકો બંધ કરતા હતા. 


નિ રાખ્યું. ૧૯૭૫માં હું એમની પા 
 નારાયણનગરસોસાયટીમાં રહેવા આભો 
હે ત્યારથી 'નવચેતન'ને ચલાવવા માટેના 
દં એમના ભગીરથ પ્રયત્નોનો સાક્ષી છુ 
સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિને વરેલા સાદા 
સામધિકને ઘરાક ઘણા મળે નહિ, 
લવાજમોમાંથી ઉત્પાદન ખર્ચપણ કાઢવો 
મુશ્કેલ. ઘણાં લવાજમ જૂની રકમનાં “'આજીવન', એટલે વધતા 
ઉત્પાદન ખર્ચ સામે વિશેષ પ્રાપ્તિના વિકલ્ય ઘણા અલ્પ. આ 
સંજોગોમાં,નવચેતનની ખોટપૂરવા માટેએમણે બે વિશેષ પ્રયત્ન 
શફરકર્યા જીવનસાફલ્યની પુસ્તિકાઓ લખવા અનેપ્રગટ કરવા 
માંડી. ટૂંકી કિમત, એટલે પુસ્તિકાનો ઉપાડ સારો. વળી, 
ઓચ્છવલાલ ટાઈલ્સવાળા અને અન્ય કેટલાકની સખાવતનો 
લાભ. એટલે એ પુસ્તિકાઓએ. “નવચેતન'ની ખોટ પૂરવામા 
ફાળો આપવા માંડ્યો. આગળ જતાં એમણે કુસુમ પ્રકાશન 
વિકસાવીને અન્ય લેખકોનાં પુસ્તકો પણ પ્રગટ કરવા માડયા. 
આજેતો કુસુમ પ્રકાશન એક સ્વનિર્ભર પ્રકાશન સસ્થા છે 
ખોટ પૂરવાના બીજા ઉપાય તરીકે એમણે અલ્ય 
સમયવાળા કે અલ્પ જાણકારીવાળા લોકો માટે પુસ્તકો 
છપાવવાની પૂરી કામગીરી ઉપાડવા માંડી. લખાણની પ્રેસ કોપી 
તૈયાર કરવાથી લઈને પુસ્તક-નિર્માણ્ની તમામ કામગીરીઓ 
પોતે સંભાળે, અને બદલાર્માં કુલ ખર્ચના અમુક ટકા 
મહેનતાણા તરીકે લે. એ રકમ પણ એ “વચેતન'માં જ જમા 


હ્ટ્ણ 


અનેક સામવિકોમાં પાંગરી. સાહિત્ય-સમાચાર આપવાની 
બાબતમાં એ હજાર ટકા નિષ્પક્ષ, તટસ્થ અને રાગદ્વેષરહિત 
હતા. ગુજરાતી સાહિત્ય જગતમાં આ પણ દુર્લભ ઘટના છે. 
પોતાનું જીવન જ સાહિત્યમય, એથી સાહિત્યની 
સંસ્થાઓ-સંગઠનોમાં પણ એ સક્રિય બન્યા. ગુજરાતી સાહિત્ય 
પરિષદમાં કદાચ ચારેક દાયકાથી એ મધ્યસ્થ સમિતિમાં ચૂંટાતા 
રહ્યા. એ જ રીતે ગુજરાત સાહિત્યસભા, ગુજરાત સાહિત્ય 
અકાદમી વગેરેમાં પણ સક્રિય અને અગ્રણી રહ્યા. બાલસાહિત્ય 
અકાદમીમાં છેક ૧૯૯૪થી એ સક્રિય હતા અને ગત ચારેક 


એમનો એક આશાવાદ તો ૬% . :. : 
“વચેતન'ની શતાબ્દી ઊજવાશે. પણ સાડ મડુદલા ન ૦ 
હોય. “નવચેતન'નાં પાનાં ત્યારે રડશે ડે પૂરં “2 વષ અુપારુ 
લાલન-પાલન કરનારો સાહિત્ય-બાગન્ો એ માળી અમને 
વાંચવા હાજર નથી ! 

એ સાદા માણસ હતા. સાદા-દિલના હતા. કેટલાંક 
નાનાં-મોટાં ઈનામ-સન્માન એમને ફાળે પણ આવ્યાં. પ”ંતુ 
મનુભાઈ સતત કહ્યા કરતા કે એમને માટે કશુંક મોટું આવોજન 
કરીએ. આવું બને તે અગાઉ તો એ ચાલ્યા ગયા... 


યશવન્ત મહેતા [8 








આ અંકના સર્જકો 


અશોક ચાવડા : ૩, મધુબન એપાર્ટમેન્ટ, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ પારો, જૂના વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ યોસેફ મેકવાન: સી/૪, ; 


સનશાઈન એપાર્ટમેન્ટ્સ, જાહ્નવી હોટેલ પાસે, કાશીરામ અગ્રવાલ હૉલ યાસે, ડૉ. રાધાકૃષ્ણન્‌ માર્ગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ 


દક્ષા વાસઃ કોટ, વારા, જિ. સુરત- ૩૯૪૬૫૦ ડો. બળર્વંત જાની : “તીર્થ, નીલદીપનગર, નટરાજનગર પાસે, યુનિવસિટી રો ન 


----------- 


દ 
1 


રાજકોટ -૩૧૦૦૦૫ ઉશનસૂ : લક્ષ્મી શેરી, મદનવાડ, વલસાડ - ૩૯૬૦૦૧ નલિન રાવળ : ૧૦, સત્તર તળલુકા સોરધયટી, ી 


અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ નીતિન વડગામા : “તાંદુલ', ૧૯, સ્વાતિ સોસાયટી, વીરાણી સાયન્સ કોલેજ પાછળ, કાલાવડ શેડ, 
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૫ મનોહર ત્રિવેદી : પ્રણવ”, સૂર્યનગર, ઢસા જંક્શન, જિ. ભાવનગર - ૩૬૪૭૪૦ દિનેશ દેસાઈ : બી-૧ ૨, 
નવરંગ ટાવર, સતાધાર ચાર રસ્તા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ આહમદ મકરાણી : 'મા મરિયમ મંઝિલ', ગુરૂનાનક શેરી, સિંધી માટટ 
પાસે, ઉપલેટા - ૩૬૦૪૯૦ દિલીપ મોદી : ૧૦, નવનિર્માણ સોસાયટી, ટિમલિયાવાડ, નાનપરા, સૂરત - ૩૯૫૦૦૧ મીનાક્ષી 
ચંદારાણા : એ-૨૨૮, સૌરભ પાર્ક, સુભાનપુરા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૩ નિર્મિશ ઠાકર : બી-૯-૩૧, ઓ.એન.જી.સી. કોલોની-૧, 
મગદલ્લા, સુરત - ૩૯૪૫૧૮ બકુલેશ દેસાઈ : સોપારીગલી, મહર્ષિ ફ્લેટ્સ, અસ્તિનગર પાસે, નવયુગ કૌલેજ પાછળ, 
સુરત - ૩૯૫૦૦૯ રમણીક સોમેશ્વર : 'પલ્લવ', ફોરેસ્ટ ઓફિસ પાસે, માનવ કોમ્પલેક્ષ પાછળ, નવા અંજાર હચ્છ) - ૩૭૦૧૧૦ 

યશવન્ત મહેતા : ૪૭-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ભારતી ૨. દવે: ૨/૨, 
બીમાનગર, 'વૈશાખ', સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ રાજેન્દ્ર શુકલ/નયના જાની : સત્યાગ્રહ છાવણી, લેન-૨ર/પર૯, 
જોધપુર ટેકરા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ પ્રબોધ ૨. જોશી : “5૯તલળ૦', સેક્ટર બી-૨૭, સ્ટર્લિંગ સિટિ, બોપલ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ - સંધ્યા ભટ્ટ: પ્રજાપતિ વાડી સામે, ગાંધીરોડ, બારડોલી - ૩૯૪૬૦૨ દુષ્યત્ત પંડ્યા : “સન્નિધિ', પ, પટેલ 


કોલોની, માર્ગ-૪, જામનગર - ૩૬૧૦૦૮ ' હેમેન્દ્ર શાહ : ૪૭૦-બી, પ્રેમચંદનગર, જજીસ બંગલો રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ 








સર્વા મંગલકામી સાહિત્ય-સેવી : મુકુંદભાઈ પી. શાહ 


“ન્તચેતન'ના તત્રી, અનેક સામવિકોમાં સાહિત્વિક 
સમાચાર પહોંચાડનાર વાતાલિક, સાવ સરળ પધ્ધતિએ 
જીત્નસાફ્લ્યના ડઝનેક પુસ્તકો લખનાર અને સૌથી વિશેષ. તો 
શત પ્રતિશત અજાતશત્રુ મુર્ફુદભાઈ પીં, શાહનું તા. ૧૯ 
ઓક્ટોબર, ૨૦૦૮ની બપોરે અવસાન થયુ. દુરુપયોગને કારણે 
લપટો પડી ગયેલો શબ્દસમૂહ અહીં સો ટચનો હોવાથી વાપરું કે 
એમના જર્તા ગુજરાતી સાહિત્યજગતને ભારે મોટી ખોટપડી છે 
સમગ્ર સાહિત્યજગતના લગભગ દરેક કાર્યક્રમમાં સામેલ થઈને 
એના સમાચાર ડઝનેક દૈનિકો-સામયિકો દ્વાર લાખો 
સાહિત્યરસિકો સુધી પહોંચાડવાની એમની સેવાની ખોટ કદી 
પુરાશે કે કેમ એ પ્રશ્ર છે 

૨૭ એપ્રિલ, ૧૯૨૩ને દિવસે 
નર્મદાતટે શીનોર ગામે જન્મેલા ન 
મુર્ડુદભાઈ સાવ સાધારણ ઘરના દીકરા. દ. 

પરિણામે મેટ્રિક સુધી ભણ્યા ખરા પરંતુ જિ 
પરીક્ષા પસાર કરી નહિ. તરત જ દબ 
રોજીરોટીની શોધમાં અમદાવાદ આના. 
વાચનનો શોખ નતાતપણથી, એટલે 
અખબારી કામ ભણી ખેંચાયા. 1 
શરૂઆતમાં ઘેર ઘેર અખબાર નાખવાનુ * 
કામ કર્યું. પછી *સદેશ' દૈનિકમાં 
પ્રફરીડર તરીકે જોડાયા. એ ઘણા ખરા 
અખબારી પ્રૂફરીડરોની જેમ, ભાષા 
ચાળણી બની રહ્યા હોત, પસ્તુ અર્હી “સદેશ'માં એમને 
ચાંપશીભાઈ ઉદેશી મળ્યા, અને પ્રવાહ પલટાઈ ગયો. 
ચાપશીભાઈએ છેક ૧૯૨૨થી કોલકતાથી “નવચેતન” 
પ્રગટ કરવા માડેલુ, પણ ૧૯૪૨માં જાને કોલકતા પર બોમ્બ 
વરસાવ્યા ત્યારે ઘણા ખરા શાણા ગુજરાતીઓની જેમ એ પાછા 
આવા. કેટલોક સમય સામયિક વડોદરાથી પ્રગટ કર્યાં પછી, 
સ્થિતિ સુધરતા પાછા કોલકતા ગયા, પરંતુ ત્યા સુધીમા 
ગુજરાતી સામવિક માટે કોલકતામાં સ્થિતિ બદલાઈ ગયેલી. 
અને એ દિવસોના ભૂડામા ભૂડા હુલ્લડ પણ ત્યા ચાલતા. એટલે 
૧૯૪૧માં એ પાછા અમદાવાદ આવ્યા. અહીં સ્થિર થવા. એ. 
પોતાનું સામયિક “સંદેશ'મા છપાવત્તા. એના કેટલાક કામોમાં 
મુડુંદભાઈએ. મદદ કરવા માડી. ચાપશીભાઈએ. તેમને પૂરા 
સમયના સાથી બનાવી લીધા. મુર્કદભાઈએ બવચેતન'મા 
પોતાનુ જીવન-ચેતન રેડ્યુ. ચાપશીભાઈ સાધે એમની એટલી 
બધી આત્મીયતા લધાઈ કે વડીલ એમને પોતાના 'માનસપુત્ર' 
ગણાવતા. મુર્કુદભાઈએ. અને એમના પત્ની કુસુમબેને પણ 


નવેમ્બર ૨૦૦૮ 1૧૯૨ 






(૨૦૬૪૧૬૨ર૩-૧૯-૧૦-૨૦૦૮-) 


ચાપશીભાઈને સગા પિતા કરતા વિશેષ જાળવા. એમણે 
ચાપશીભાઈના સ્વભાવના ધખારા સહન કરી લીધા, એમની 
કેટલીક તો અજાયબ આંદતો પોપી. દાખલા તરીકે 
ચાપશીભાઈ સવારે ઊઠે અને દાતણ પાણી કરે, અને છેલ્લે 
કૌગળે એમને દરરોજ ગરમાગરમ શીરો જોઈએ ! ઘડી વહેલું 
પ્ણ ન ચાલે, ઘડી મોર્ડું પણ ન ચાલે !! 

મુકુંદભાઈ અને ડુસુમબેને ૧૯૭૪ સૂધી, 
ચાંપશીભાઈની અંતિમ ક્ષણ સૂધી એમને આમ્‌ સાચવા. 
બદલામા, વારસારૂષે, ચાપશીભાઈએ તેમને વચેતન' આપ્યું. 
જી, હા, માત્ર “નવચેતન્‌' - એને વારસો ગણો કે જવાબદારી. 

મુકુંદભાઈએ આ જવાબદારી પૂરા ભક્તિભાવથી 
અપનાવી લીધી. સામવિકો માટે માઠા 
દિવસ ચાલતા હતા. ઉમાશકર અને 
મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણી જેવા સમર્થો પણ 
ક પોતપોતાનાં સામવિકો બંધ કરતા હતા. 
જ આભલાભોળા સજ્જને 'નવચેતને' ચાલુ 
ક રાખ્યુ ૧૯૦૫માં હુ એમની પડોશમાં, 
 નારાયણનગરસોસાયઠીમાં રહેવા ઓળો 


સાહિત્ય અને સસ્કૃતિને વરેલા સાદા 
સામયિકને ઘરાક ઘણા મળે નહિ. 
લવાજમોમાંથી ઉત્યાદન ખર્ચપણ કાઢવો 
મુશ્કેલ. ઘણાં લવાજમ જૂની રકમના “આજીવન', એટલે વધતા 
ઉત્પાદન ખર્ચ સામે તિશેષ પ્રાપ્તિના વિકલ્પ ઘણા અલ્ય. આ 
સજોગોમા,નવચેતનની ખોટપૂરવામાટેએમણેબે વિશેષપ્રયત્ન 
શરૂ કવઈ જીવનસાફલ્યની પુસ્તિકાઓ લખવા અનેડગટ કરવા 
માડી, ટૂંકી કિમત, એટલે પુસ્તિકાનો ઉપાડ સારો. વળી, 
ઓચ્છવલાલ ટાઈલ્સવાળા અને અન્ય કેટલાકની સખાવતનો 
લાભ. એટલે એ પુસ્તિકાઓએ “નવચેતન'ની ખોટ પૂરહામા 
ફાળો આપવા માડ્યો. આગળ જતાં એમણે કુસુમ પ્રકાશન 
વિકસાવીને અન્ય લેખકોના પુસ્તકો પણ પ્રગટ કરવા માડયા. 
આજેતો કુસુમ પ્રકાશન એક સ્વનિર્ભરપ્રકાશત સરથા છે 
ખોટ પૂરવાના બીજા ઉપાય તરીકે એપણે અલ 
સમયવાળા કે અલ્પ જાણકારીવાળા લોડો માટે પુસ્તકો 
છપાવવાની પૂરી કામગીરી ઉપાડવા માડી. લખાણની પ્રેસ કોપી 
તૈયાર કરવાથી લઈને પુસ્તક-નિર્માશની તમામ કામગીરીઓ 
પોતે સભાળે, અને બદલામાં કુલ ખર્ચના અમુક ટકા 
મહેનતાણા તરીકે લે. એ રકમ પણ એ. “નવચેતન મા જ જમા 


હ્ટ્ણ 


“નક સામાવકામાં પાગરા. સાહત્વ-સમાચાર આપવાના 
બાબતમાં એ હજાર ટકા નિષ્પક્ષ, તટસ્થ અને રાગદ્રેષરહિત 
હતા. ગુજરાતી સાહિત્ય જગતમાં આ પણ દુર્લભ ઘટના છે. 
પોતાનું, જીવન જ સાહિત્યમય, એથી. સાહિત્યની 
સંસ્થાઓ-સંગઠનોમાં પણ એ. સક્રિય બન્યા. ગુજરાતી સાહિત્ય 
પરિષદમાં કદાચ ચારેક દાયકાથી એ મધ્યસ્થ સમિતિમાં ચૂંટતા 
રહ્યા. એ જ રીતે ગુજરાત સાહિત્યસભા, ગુજરાત સાહિત્ય 
અકાદમી વગેરેમાં પણ સક્રિય અને અગ્રણી રહ્યા. બાલસાહિત્ય 
અકાદમીમાં છેક ૧૯૯૪થી એ સક્રિય હતા અને ગત ચારેક 


અમનાં અક આશાવાદ ત! :'3૨, 
“તવચેતન'ની શતાબ્દી ઊજવાશે. પણ ત્યારે મૃડુંદભ.. . -. 
હોય. “નવચેતન'નાં પાનાં ત્યારે રડશે કે પૂરાં ૬૬ વર્ષ ૨. 
લાલન-પાલન કરનારો. સાહિત્ય-બાગનો એ. માળી અગ 
વાંચવા હાજર નથી ! 

એ સાદા માણસ હતા. સાદા-દિલના હતા. કેટલાંક 
નાનાં-મોટાં ઈનામ-સન્માન એમને ફાળે પણ આવાં. પરંતુ 
મનુભાઈ સતત કહ્યા કરતા કે એમને માટે કશુંક મોટું આયોજન 
કરીએ. આવું બને તે અગાઉ તો એ ચાલ્યા ગયા... 

યશવન્ત મહેતા 8 





આ અંકના સર્જકો 





અશોક ચાવડા: ૩, મધુબન એપાર્ટમેન્ટ, ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ પાસે, જૂના વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ યોસેફ મેકવાન : સી/૪, 
સનશાઈન એપાર્ટમેન્ટ્સ, જાહ્નવી હોટેલ પાસે, કાશીરામ અગ્રવાલ હૉલ પાસે, ડૉ. રાધાકૃષ્ણન્‌ માર્ગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ 
'દક્ષા વાસઃ કોટ, વ્યારા, જિ. સુરત -૩૯૪૬૫૦ ડૉ. બળવંત જાની : “તીર્થ', નીલદીપનગર, નટરાજનગર પાસે, યુનિવર્સિટી રોડ, 
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૫. ઉશનસ્‌ : લક્ષ્મી શેરી, મદનવાડ, વલસાડ - ૩૯૬૦૦૧ નલિન રાવળ : ૧૦એ, સત્તર તાલુકા સોસાયટી, 
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ નીતિન વડગામા : “તાંદુલ', ૧૯, સ્વાતિ સોસાયટી, વીરાણી સાયન્સ કોલેજ પાછળ, કાલાવડ રોડ, 
રાજકોટ- ૩૧૦૦૦૫ મનોહર તિવેદી : પ્રણવ', સૂર્યનગર, ઢસા જંક્શન, જિ. ભાવનગર - ૩૧૪૭૪૦ દિનેશ દેસાઈ: બી-૧૨, 
નવરંગ ટાવર, સતાધાર ચાર રસ્તા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ આહમદ મકરાણી: “મા મરિયમ મંઝિલ', ગુરૂનાનક શેરી, સિંધી માર્કેટ 
પાસે, ઉપલેટા - ૩૬૦૪૯૦ ' દિલીપ મોદી : ૧૦, નવનિર્માણ સોસાયટી, ટિમલિયાવાડ, નાનપરા, સૂરત - ૩૯૫૦૦૧ મીનાક્ષી 
ચંદારાણા : એ-૨૨૮, સૌરભ પાર્ક, સુભાનપુરા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૩ નિર્મિશ ઠાકર : બી-૯-૩૧, ઓ.એન.જી.સી. કોલોની-૧, 
મગદલ્લા, સુરત - ૩૯૪૫૧૮ બકુલેશ દૈસાઈ : સોપારીગલી, મહર્ષિ ફલેટ્સ, અસ્તિનગર પાસે, નવયુગ કોલેજ પાછળ, 
સુરત-૩૯૫૦૦૯ રમણીક સોમેશ્વર : “પલ્લવ', ફોરેસ્ટ ઓફિસ પાસે, માનવ કોમ્પલેક્ષ પાછળ, નવા અંજાર હચ્છ) - ૩૭૦૧૧૦ 
યશવન્ત મહેતા : ૪૭-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ભારતી ર. દવેઃ ર/ર, 
બીમાનગર, 'વૈશાખ', સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ચજેન્દ્ર શુકલ/નયના જાની : સત્યાગ્રહ છાવણી, લેન-૨૨/૫૨૯, 
જોધપુર ટેકરા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ પ્રબોધ ર. જોશી : “5૦૪૯ ૯', સેક્ટર બી-ર૭, સ્ટર્લિંગ સિટિ, બોપલ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ - સંધ્યા ભટ્ટઃ પ્રજાપતિ વાડી સામે, ગાંધીરોડ, બારડોલી - ૩૯૪૧૦૨ દુષ્યન્ત પંડ્યા : “સન્નિધિ', પ, પટેલ 
કોલોની, માર્ગ-૪, જામનગર - ૩૬૧૦૦૮ . હૈમેન્દ્ર શાહ : ૪૭-બી, ેથચંદનગર, જજીસ બંગલો રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ 


# 





ઇતૃતલ્ડ॥ (511218 ૯૫1 (8 ઉટા1દ) પ0/211ઇ07 2008 રિટ્0ઝણ્ઈળઈણ ૨1૫10 0૫ઉ0/2006/16830 (ર (લ [ત્યાં ઉ181 દિ130૬3$ 11. ધ &6 કી ઇતર 
દણ૪1101011000/ *તિડાઢા રિટતુઉં પ૦ ઉપ/-158135ઇ્ત 0 337 1171602006 08! 10 10 31 12 3008 ી ર 


----------------------------------- 
હ ક 


કવિતાને 


યથા વય હસી રમી હદય તોષવાની હતી, 
સવેગ સલિલોર્મિના કલરવો સુણી રાચવા 
જતા સરિત-વેળુમાં પદ પદે પૂરી ચિહ્નમાં 
સુધા-શીતળ તેજથી મધુર પ્રેમની ભાવના ! 
કેશોર-વય-ઉબરે હદય ઊભતાં બેઉનાં, 
ચઢી ભરતી-ઓટ કે જટિલ પ્રેમની કૉંઠડે, 
મુખે નવલ લાલિમા, પણ વસે ઉરે એકતા 
છતાં ધડક મીઠડી અકથ થૈ રહી દિલમાં ! 


વિષાદ ધન-ધામથી હદય ધૈ ગયું બાવરું 
તહી હદયભાર સૌ લઘુ કરી ભુજા સાંકળી 
ઉરે કવિત જૈ વસી, શિશુસખા પછી યૈ પ્રિયા ! 
હવે કવિત, જેમ તું નીરખત્ાં પ્રિવા વાટને 
બની હદયરાજ્ઞી, તેમ વસતાં કને એ ફરી 
જતી ન વણસી, પ્રિયા ઉભય એકબીજા થકી ! 


૫૮૧૯૪૧ 


રમણભાઈ બી. પટેલ 
ડાબસંત્રહ “તીતિ' થં 


સ્થાન સમર્પણ 


“(લાવ 


7605 1006” 581110 €(05$ ૨0205 /॥તાભ્તંટાતત 380 015 131૦00 28860100 (20111૮5) -% 26862365 ૫1%: 2)0૫5૮46ણ €00 
/ 





ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ 


સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું સામવિક 
આઘ્ય્તત્રી * 


રમણલાલ જોશી 


વર્ષ ઓગણીસમું : અંક : ૫ 





ટદયમાં હતું 
કશું સૂર્ય જહું ઉભયમાં 


ડી 


હતું 
“આદ્લિ' મન્સૂરી, 
(૧૮-૫-૧૯૩૬ - ૬-૧૧-૨૦૦૮... 


ર હી ક્ર 


ક. ર 


- “કકક 


. જલ 
ની તા ૨, 


આ પાઇ લાઇ ક) 


ટ્થ 
































વર્ષઃ ઓગણીસ ન 
ણીસમું અંકઃ પાંચમો ગૂળંગઅંકઃર4૯ 
અનુક્રમ : ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ વાચકો-્રાહકો-લેખકો માટે સૂચનાઓ 
સૂરજોથી ભર્છુ ભર્યું આકાશ, માટીની બધ પાપણો વચ્ચે તત્રી કાડ 
આદિલની તિદયાય ૯ 'ઉદ્દેશ ના ગાહક ગમે તે અકથી થઈ શકાય છે વાર્ષિક ઉવાજમ્‌ ભરના? 
કેમેય કરી એને વિસારી ન શડું (કહિતાઓ) આદિલ મન્સૂરી ૧૯૬ હડેજેઅક્થી ગાડક થયા હશે તે અકયી ગ્રહકગમરમાઆશ. 
તારા અવાજનુ હવે અજવાળુ ક્યા રહ્યુ ? મહેશ દવે ૧૯૯ * પેક લવાજમ (દેશમા) રૂ ૨૦૦ વિદેશમાં એરમેઉ)યુ. એસ, ઉર 
તારાં ગયા પછી ચિનુ મોદી રળ| સપક મરપરે સ્પેર સે ઝીરો 
એક પુત્રનો પિતાને પત્ર (અગત-બિનગત) વિજય બ્રોકર ર૦૩ ર 
તાચતા - વિચારતા યશવન્ત મહેતા ર૦૭ | * ઉલ નાધેરણઅનેસરૂપનેઅનુલશીનેલેનકોએપોતાની ફિઓમેફવશ. 
કપિતા અગ્ત્રમોકતેકીકેપ્રકાશિત કૃહિમોક્લવી નહીં સામાન્યરીતેસીફા કવો 
ધ્ય રાજેન્દ્ર શુકલ ૨૧૦ ઈજા અત્યશકૃતિઅસ્વીક્સસમ. 
મળન મળે! ભગવતીડમાર શર્મા સાથેજુજવાળીક્વરનહોવતોઅરવીક ફૂતિપાછ પોકલાતી વી. 
મરે ન પ કા લેખકોએપોતાની કૂતિવી 4ક6.જાળતી રાખતા વિનતી છે લખાણ કાગ ળી 
બેકાયો એકબાુએસુતાચ્યઅક્ષરોમાલખનું.સરનામુઅવશ્વલખશે. 
શઉદ્ેશ પુસ્‍સ્‍્કારનુધોરણ સ્વીકારે છે વષતિપ્રસિ ડીક 
ઈજામાં * 'ઉદે પુરસ્કારનુ વરષહિપ્રસિધ્ધ કૃતિઓ મટેનો 
જમણે રાધશ્યામ શર્મા ક પુરસ્કાર કર્યાઉય તરફથી મોકલી આપતામાં આવશે. 
પાચ ગઝલો. * “ઉદેરા'મા પ્રસિદ્ધ દાં લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે ભઈ 
જુઓ શિનુ મોદી જદ” ન પ્રકાશિત લેખકોના બધા અભિપ્રાયો સાથે તી સમત છે એમ 
નથી ળી ક માનીલેવુ નહીં. 
તારા વગર ૨૧૩ | ” ફળેઓ મોકલવા, લલાજમ મોકલવા તથા અન પત્રબરડાર પ્રદ 
જ ર રમું હઉદ્દેશ' ફ્ઞઉન્ડેશન, ૪૦, પ્રબોધ ર. જોશી, “૪૯, 
જ ર કપ સૈક્ટર બી ૨૭ રટરલેંગ સિટિ, બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ 
સ નાતક ણ ન ફોન પ ક (અનિયર્ય સંજોગોમાં રતે ૮૦0 ૧50 
લખાણો મછવા વિશે કે તેમના રવીકાર/અસ્વીકાર તિશે ફત ઉપરપુચ્છા 
ત્તેઆવે છે અને હાબાનુવાદ અંગ્રેજીમાંથી? રવીન્દ્રનાથ ટાગોર / ર૧૪ નહિકરવાવિનતી છે હેટ 
અનુવાદ દક્ષા વાસ 
હયાતીના અન્‍્તનુ કાવ્યમય કથારૂપ લઊ્ાભશકર ઠાકર / ર૧૫” જ ભરા જજ પસ, 
લાભશકર ઠાકરનું એક મૃત્યુ હાર્તા અને આસ્વાદી રાધૈશ્યામ શર્મા ૨૧૫ 
સુરદયસની કૃષ્ણકહિતામાં “ગીતગોતિદ'તો મગલશ્લોક લાભશંકરપુરોહિત ૨4૧૭ ભમે મા 
સર્ગસમાતરણ કે છાયા ? (અભ્યાસ) ફન ૫૩૫ ર૬૮૭ જા 
હરિવલ્લભ ભાયાણી શબદ મેં જીનકું ખબરાં પડી. ડૉ બળવત જાની રરર ર શરભપર્તક ભંડા રા પાર્ટનર 
જત જણાવાનું તને ૯ આ અકળ પ્રવાસમા રાજેન્દ્ર શુકલ / રર૪ કજ પ સ ક 
કાયાનુવાદ (ુજરાતીમાર્થી) કા: જા જા સ ફૌન ર૭૪૫ ૧૪૦૦ ૯૩૨૭૦ ૦૦૯૧૮ 
શ્ર 
ભારતના પુનરૃત્યાનના જ્યોતિર્ધર દુષ્યન્ત પંડ્યા રર પ ક 
ર સ્વામી પ્રેમાનન્દ નં ર૪૪ ૬5૩૫, ૨૪૪ પ૮રે 
શાસ્ત્રીય સગીત મારી નજરે નિર્મિશ ઠાકર ૨૩૪ * ભેજપપ્વિકેશન્સા. હિ. ૧ ૨ સેન્ગુરી બજાર, 
૪-૧ શસ્રોષસગતમા એેપ્ઠાા મિતિરે યલો માળ, આંબાવાડી સર્કડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૩ 
ઝેનવિશૈ. મુનિશ્રી વાત્સલ્યદીપ હેક ફોન ૨૬૫૧ ૦૫૦૪ ૨૬૪૪ ૨૮૩ 
એક મિનિટ (ઝેન કથાઓ) ક ૨૩! ધીઓએસ્રિસ શોષક જીએફ ૧૦-૧૧ હાર્મની કોમ્પલેક્ષ, 
વાઈવ્ડ લાઈફ વોચ ર૧ હેમેન્દ્ર એ. શાહ ર૪૦ એમકે હાઈસ્કૂલ પારે. એચડીએફસી રોડ અલકપુ, 
ધોવી? અધા. કાબર કાળી ચોડી વડોદરા-૩૯૦૦૦૭ જ્ઞેન- (૦૨૬૫) ૨૩૫૧૮૬૨ 
108૦ લત 595ુણા1 1/02 સાલતી ક (૯033155101 (શે]/00 £0 10 
સાહિત્યવૃત્ નેમ કેર ૬ પેયૂષ મેગેઝિન વર્લ, એફ/૮ પ્રથમ માળ મુછ ભવન, 
ક એસ. ટી. બસ સ્ટેન્ડની પાસે, મહેસાણ-૩૮૪૦૦૧ ઉં ગુ) 


અહેવાલ ભરૂચમાં નાટક વિશેનો પરિસવાદ 


આધતંત્રી : રમણલાલ જોશી 





ફ્રેન (૦૨૭૧૨) ૨૨૦૩૫૦ / ૯૮૨૫૮૮૮૭૭૮ 


તંત્રી : પ્રબોધ ૨ જોશી 





તંત્રી, મુદક અને પ્રકારક પ્રબોધ ૨ જોદી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશને, “ટાટ સેક્ટર બી ૨૭ રરિંગ સિટિ બોપલ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૮થી પ્રગટ કયું 
મૃદ્રદ્યાન પટેલ પ્રીન્ટીંગ ડ્રેસ પ્રા. વિ રાયપુર અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧ ફોન ૨૨૧૪૩૧૨૮ 


ટણ _નનનતના 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ 
હર્ષ ૧૯ : અંક પ) 





“સૂરજોથી ભર્યું ભર્યું આકાશ' 
“માટીની બંધ પાંપણો વચ્ચે' : આદિલની, વિદાય 


હૃદયરોગ અને મધુપ્રમેહથી 

ઓગળતુંશરીર 

શરીરનાં સર્વ ચિહૂનોને 

બરાબર જાળવી ચખી 

સંબંધોની જાળની આરપાર 

જોતી આંખ 

ચરપનાંઓના દરતાજેથી પાછી વળી 

સૂર્યમાં ધીરે ધીરે વિહરી શકે 

તે એક ઘટના કહેવાય... 

આદિલે પોતાની એક ડવિત્તા “દયરોગ અને મધુપ્રમેહ'માં આવું 

આપણને સમજાવ્યું હતું... એ ઘટના બની. આદિલ અમેરિકામાં ૭મી 

નતેમ્બર ૨૦૦૮ના રોજ હદયમાં પેસમેકર મૂકાવવાના હતા પણ એ પહેલાં 

આપણી અહીંની ૧ નવેમ્બરની સાંજે, અને ત્યાં સવારે ૭-૦૫ કલાકે 

ન્યૂજર્સીના હેકનસેક મેડિકલ સેન્ટરમાં હદયરોગના હુમલાથી એમનું 

અતસાન થયું. અમેરિકાના મિત્રો કહે છે કે આવું કશુંક ઘટશે એવું 

પૂર્વાનુમાન-[27€0101૫0૦-એમને હતું. રી 
એમનેપોતાની કાવ્યવૃત્તિ અનેમ્રવૃત્તિ વિશે વ પૂર્વાનુમાન તો ત્યારેપણ 

હશે કે જ્યારે ૧૯૬૩ની આસપાસ મનહર મોદી, ચિનુ મોદી અને પોતાની 

પ્રથમ કાજપુસ્તિકાઓ, ત્રણેય દ્રારા સંયુક્ત રીતે સ્થાપિત અનાગતા 

પ્રકાશનના ઉપકમે, પ્રગટ કરી. એમાં એમનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ - નામે 

“ળાંક' હતો. ત્યારથી, લગભગ છ દાયકા સુધી સતત ચાલેલી એમની 

સર્જનપ્રવૃત્તિએ ગુજરાતી ગઝલને સુખદ વળાંક આપ્યો, બલે એ આંતર- 

બાહ્ય વળાંકો પામતા-આપતા રહ્યા. પરંપરાથી ઉફરા ચાલવાનું એમણે 

સ્વભાવગત સ્વીકાર્યું હશે પણ ઉર્દૂ અને ગુજરાતી ગઝલ પરંપરાને 

આત્મસાત્‌ કરીને, સ્વીકારીને, સમારીને નવા વળાંકો આપવાનું થયું એ 

એમની આંતરિક જરૂરિયાતને વશવર્તી પણ હશે. આ સમયમાં એમનું 


ડિ” 


૨૧૯ 


52૬૧૭ 


ન ૨૦૦૮: 


અનુભવજગત અખિહમાં જેટલું વિસ્તરતું ગયું એટલું એમની કવિતામાં 
ખીતતું ગયું. 

મૂળ નામ ફરીદમહંમદ ગુલામનબી મન્સૂરી, જન્મ ૧૮ મે ૧૯૩૬, 
અમદાવાદમાં. પિતાશ્રી ૧૯૪૮માં વિભાજન પછી કરાચી ગવેલ।, એ વખતે 
અમદાવાદથી કરાચી ટ્રેઈન માર્ગેપણ જઈ શકાતું -પાસપોર્ટ,તિસા જેવું કં 
નહિ. એમણે ત્યાં વેપાર શરૂ કર્યોપણ પછી ૧૯૫૫માં વતન પાછા ફરવું પડે 
એવી પરિસ્થિતિ થઈ, નાગરિક હક્કો માટે વીસ વર્ષ કોર્ટોમાં કેસ ચાલેલા 
અને ૧૯૭૦માં વતન વિચ્છેદ વખતે “વતનની ધૂળથી માથું ભરી લઉં' એવું 
કહેનાર આ વતનપરસ્ત શાયરને અનેકવિધ યૈત્રણાઓમાંથી પસાર થયા પછી 
છેક ૧૯૮૦માં ભારતીય નાગરિકત્ત પ્રાપ્ત થયેલું ! પ્રાથમિક શિક્ષણ 
અમદાવાદનીપ્રેમચંદ રાયચંદ ટ્રેનિંગ કોલેજની શાળામાં. માધ્યમિક શિક્ષણ 
અમદાવાદની જે. એલ. ન્યૂ ઈગ્લીશ સ્કૂલ અને કરાચીની મેટ્રોપોલીસ 
હાઈસ્કૂલ વચ્ચે વહેંચાવેલું. એમાં એપછી ઝાઝી ગતિ ન થઈ શકી. ક્યારેક 
ક્યાંક શિક્ષણ અંગેની વિગતો આપવાની આવે તો એ શિક્ષણના ખાનાર્મા 
બેધડક લખ્તા. ૧૫।1.', કદાચ, કારણ એ જાણતા હંતા કે એમણે અન્ય 
રીતે સ્વયમ્‌ પ્રેરણાથી સારો સ્વાધ્યાય કર્યો હતો. કેલિગ્રાફી શીખ્યા તો 
ચિત્રકળામાં પણ રસ જાગ્યો. અમદાવાદ અને મુંબાઈમાં ૧૯૭૨માં એમનાં 
ચિત્ર-પ્રદર્શનો વખણાવેલાં, અમેરિકા જઈ એમણે ડિજીટલ પેઇન્ટીંગમાં પણ 
રતિકરી, કમ્યૂટર ચલાવવામાં પણ પારંગત થયા. જ્ઞાન માટેની ક્ષુધા એવી કે 
એતરેય ઉપનિષદ હોય, ઝેન હોય કે પછી સૂફી પરંપરા, ગુર્જિયેફ હોય કે 
બેકેટ કે સાર્ત્ર- સર્વ સુધા એમના પરિઘમાં આવતી રહે અને એ સમૃધ્ધિથી 
સિંચાવેલું ઘણું ઘણું એમના સર્જનમાં એકરસ થઈ પ્રગટતું રહે. 

અઢાર વર્ષની વયે કાવ્યરચના કરેલી * “યાં છે દરેયો, કયાં છે 
રાહિલ', એપની એ પ્રથમ ગઝલ ૧૯૫૪માં કરાચીના ગુજરાતી સામધિકમાં 
પ્રગટ થવેલી. એક વખતે ઉદ્માં ગઝલો લખનાર 'શુધ્ધ ગુજરાતી' આદિલે 
નખશિખ શુધ્ધ ગુજરાતી ગઝલો આપણને આપી, એમની ગુજરાતી 
ગઝલોમાં ઉર્દૂશબ્દો ભૂલા પડી જતા નથી. ક્યારેક કવચિત્‌ આવી મળે ત્યારે 
એ અનિવાર્ય હોવાની જ્રતીતિ કરાવે, અને ઉર્દૂગુજરાતી કોશ તો કદી જોવો 
નપડે !ગુજરાતી ગઝલ ગુજરાતી કવિતાના મુખ્યપ્રવાહ સાથે મળી, ભળી, 
એકરૂપ બની અને એક નવી દિશામાં ફંટાઈ એ વળાંકમાં આદિલે કરેલું 
પંરપરાનું ઉચિત તર્પણ અને આજે દેખાય છે તેવા ગુજરાતી ગઝલના 
ઉજાસભર્યા ભાવિ માટેનું મહત્ત્વનું અર્પણ છે. આપણી ભાષાનાં અને ભાષા- 
સંસ્કૃતિનાં કહી શકાય એર્વા પ્રતીક, કલ્પનો એમની. ડંતિતામાં ઝાકળભીની 
તાજ્ગીથી આનાં, આત્મપ્રતીતિનો રણકાર લઇને આવ્યાં. એમણે ક્યારેક 


૧૯૪ 





ઈટ! 


બ્ટ્શ 


“રાતની'કાળી ડાળ પે', “યૂયોર્ક નામે ગામ' અને એકાંકી “જડબેસલાક રામ 
જાંબુ'માં સમાવિષ્ટ કરાયેલ ગીત કે “બળેલાં ખંડેરે' જેવું સોનેટ લખી 
કવિતાના અન્ય પ્રકારો સાથે નાતો. જોડી જોયો પણ કવિતામાં ગઝલ અને 
અછાંદસ ઉપરાંત એમનું મહત્ત્વનું અર્પણ નાટયક્ષેત્રે પણ છે. “પેન્સિલની 
કંબર ને મીણબત્તી', “જે નથી તે', “હાથપગ બંધાયેલા છે' જેવાં 
અવિસ્મરણીય નાટકો એમની પાસેથી મળ્યાં. પરિષદમાં એમને સ્મરણાંજલિ 
આપતાં લાભશંકર ઠાકરે એમની “વિચક્ષણ નાટ્યકાર' તરીકે પણ ઉચિત 
નોંધ લીધી. 

એક આદિલમાં અનેક આદિલ વસતા. બેને તો હું ઓળખું છું. એક, 
આદિમ આવેગયુક્ત પ્રસ્‍્થાપિતને વિસ્થાપિત કરવા સદા તત્પર રહેતો. 
આદિલ અને બીજો સૌમ્ય, સૌજન્યપૂર્ણ, શાલીન આદિલ. એક અમદાવાદની 
ભઠ્યારગલીનો અને માણેકચોકમાં મધ્યરાત્રે બધું બંધ થવાના સમયે 
અધરસ્તે આઇસ્ક્રીમવાળાને આંતરી, ડિશ અને ચમચી ન મળે તો ખોબે 
ખોબે આઈસક્રીમ આરોગતો અને કશાયનો નિષેધ નહિ રાખતો આદિલ 
અને બીજો અમેરિકામાં બધાં વ્યસનોથી મુક્ત થતો આદિલ. એક આદિલ 
જે' મઠ'ની લાભશંકર ઠાકરના સારંગપુરના દવાખાનાની ઓફિસમાં 
ઉમાશંકરનું પૂતળું લટકાવે તો બીજો ઉમાશંકરના અમેરિકા આગમને લખે: 

સૂર્યને ઝંખના છે દર્શનની 

પાંપણો એણે.પાથરી આવો... 


મૌનનો બર્ફઓગળે આખર 

શબ્દના સૂર્ય લે, કતિ આવો. 

બન્ને આદિલને એણે બખૂબી નિભાવ્યા અને ન્યાય આપ્યો. 
(“આદિલ' શબ્દનો અર્થ જ “ન્યાય કરનાર.' જતાં જતાં પણ જાણે કે એણે 
ત્યાંના સૂર્યોદય અને અહીંના અસ્ત - ઉભયને એક સાથે અંજલિ આપી )) 
અને એમ કરતાં કરતાં “કાગળના કલેવરમાં ઉતારી ન શકાય' એવી 
કવિતાની સતત શોધમાં રહીને ગુજરાતી સાહિત્યને રળિયાત કર્યું. 

“સૂરજોથી ભર્યું ભર્યુ આકાશ' અમેરિકામાં “માટીની બંધ પાંપણો 
વચ્ચે' આહિલ માટે અંતે “ર્યું નર્યું આકાશ' હશે પણ આપણા આકાશમાં તો 
એજગ્રતીક્ષા કાયમ પ્રગટવાની : 

શબ્દના સૂર્ય લૈ, કતિ આવો. ! 
અમદાવાદ 
૧૬ નવેમ્બર, ૨૦૦૮ પ્રબોધ ર. જોશી 








ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ : ૧૯૫ 


કેમેય કરી એને વિસારી ન શકું 


ન્ઝ્ક્બ્ન્જીન્‌/ 


આદિલ, મેં એક એવીવે વ્યક્તિને જોઈ છે, 
છાયામાં જેની મેઘધનુષ કેરા રંગ છે. 


આદિલને એની હૂંફ રહી આખી જિંદગી 
ભીતર ગઝલનું રાતદિવસ તાપણું હતું 
*% 


કેમેવ કરી એને વિચારી ન શર્ડું, 
પળવારના માટેય વિસારી ન શરું, 
શોધું છું હું એવી જ કવિતા; જેને 
કાગળના કલેવરમાં ઉતારી ન શકું 
1. 

સૂર્ય હું આભ હું ને રણ પણ હું 

હું જ તરસ્યો અને ઝરણ પણ હું 

હું ઊભો છું સમઘની બ્હાર અને 

એ તરફ જાય છે એ ક્ષણ પણ હું 

હું મને શોધતો ફરું આદ્લિ 

હું જ દૃષ્ટિ ને આવરણ પણ હું 


જ્યાં સમંદર આંખમાં ડૂબી ગયો 

દેષ્ટિના સામે કિનારે નીકળ્યો 

અર્થ અવકાશને ભરી દેતા 

રાબ્દ આદિલ તમાંમ કોના છે ! 

શબ્દ જે તુજ હોઠ પર આ.્યા હતા 

એ તો મારા મૌનના પડઘા હતા 
જ્યારે પ્રણયની જગમાં શરૂઆત થઈ હશે, 
ત્યારે પ્રથમ ગઝલની રજૂઆત થઈ હશે. 

% 


ભડકે બળે છે ચારે દિશાઓની શૂન્યતા 
પ્રારા સિતાય કોઈ નથી, હું ય પણ નથી. 


૧૯4 





એ જ હાથોમાં છે મારી જિંદગી, 
સાચવી જે ના શક્યાં મેંદીનો રંગ, 


રેઈનકોટો, છત્રીઓ, ગમશૂઝ, વોટરપ્રૂફ હેટ્સ્‌ 
માનવીએ. કેટલી ભીંતો. ચણી વરસાદમાં | 
લાખ બચવાના કર્ય એણે પ્રયત્નો તે છતા 
છેવટે “આદિલ, હતા પલળી ગઈ વરસાદમાં | 
ઈશ્વરના તેજરૂપો એ દેખાશે છેવટે 
હદથી અગર વધી જશે શ્રધ્ધાનો અંધકાર 


સૂરજનો ચ્હેરો જોઈને એ નીકળી પડ્યો, 
'આદિલ' શરીરમાં હતો છાયાનો અંધકાર્‌ 
નદીની રેતમાં રમતું નગર મળે ન મળે 
ફરી આ દશ્ય સ્મૃતિપટ ઉપર મળે ન મળે 
પરિચિતોને ધરાઈને જોઈ લેવા દી, 
આ હસતા ચ્હેરા, આ મીઠી નજર મળે ન મળ 
તતનેની ધૂછાથી માછું ભરી લઉ આદિલ 
અરે આ ધૂળ પછી ઉપ્રભર મળે ન મળે 


શિર ઝૂકાવીને દીવાલો 

ચૌતરફ ઊભી હતી, 

બારણાં બાહુપ્રસારી 

પ્રેમથી બોલાવતાં, 

નેઉઘાડી લારીઓ 

આશાભરી નજરે મને નીરખી રહી 

ઘર છોડતા, 

વાણીનું રણ સતત હજી ફેલાતું જાય છે, 
ઊચકીને ક્યાં લગી હું ફરું ભાર શબ્દનો. 
જ્યાં અર્થ અંધકારની ભીંતો ચણી રહ્યો, 
ત્યાં કેવી રીતે થઈ શકે વ્હેવાર શબ્દનો. 


હ્ટ્શ 


પવન પાંસળીમાંથી રણ નીકળે, 

શમે ધૂળ ડમરી હરણ નીકળે. 

રમત શબ્દ સાથે ન સારી સદા, 

અહીં તો કદી લોહી પણ નીકળે. 

% 

સિગરેટ એસશ્ટ્રેમાં બુઝાઈ ગઈ, અને 
કૉફીના કપમાં કાળી વ્થા ઓગળી ગઈ. 
શેરીમાં અંધકારના કૂતરા ભસી પડયા, 
આકાશથી પ્રકાશની ડાળો લળી ગઈ. 
ચન્દ્ર ઉપર ધ્વજ ભલે ખોડી દીધો 
પૃથ્વી પર માણસને તરછોડી દીધો 


શત્રુ માટે દુવા કરી જોજો 
જ્યારે જીવન બહુ વિષમ લાગે 
સૂર્યના છિદ્રમાંથી દેખાતું 
દશ્ય પેલી તરફ પ્રતિંબાતું 
એક પક્ષી ગગનમાં ચકરાતું 
અન્ય બીજું કશું ન દેખાતું 
કોઈ પ્હેલું કિરણ બની પ્રસરે 
ચોતરફ નૂર નૂર રેલાતું 
આટલું ગૂઢ આટલું ભારે 
મૌન કેમે કરી ન ઊંચકાતું 
બિંબની પાંપણો ઢળી જાતી 
કોઈ દર્પણને જોઈ શરમાતું 
ચંદ્ર સૂરજ ગ્રહો ગગન પૃથ્વી 
કીના માટે બધું આ ઘૂમરાતું 


ગર્ભમાં જે હતું; કબરમાં તે 
અંતે આવી મળે છે અંધારું 
ઝઃ 
કમરામાં એક ખુરસી અને મેજ હોય છે 
આદિલ ગઝલની રચના પછી સૂહેજ હોય છે 
જ્યારેય પણ જુઓ તો એ. સામે જ હોય છે 
| ના ના બીજું કોઈ નહીં બસ એ. જ હોય છે 





યુધ્ધ કાવ્યો 


લશ્કરી ગણવેશમાં વીંટળાયેલો જવાન 
દર્પણના ઊંડાણે ઓળખવા મથે. 
પોતાના જ ચહેરાને. 

બૉમ્બવર્ષાના પ્રકાશમાં 

અચાનક ક્યાંથી ઝબકી ગયો 
ગ્રસૂતિગૃહમાં સૂતેલી પત્ની ચહેરો ? 


આજ 

આજમૌનનું બંધ શિતાલય ખૂલ્યું, 

અંધકારનો સર્પ સરકતો. 

શંકરની ગરદનમાં, 

નંદી હમણાં, 

ખરી પછાડી; પુચ્છ ઉછાળી 

ધસી આવશે, 

કરોળિયાનાં જાળાંઓમાં 

શિંગ ભરાતાં 

ખચકાશે; અટવાશે, 

ત્યારે 

દેહ ઉપરથી 

ભસ્મ ઊડીને પંથ ચીંધશે, 

ઘંટારવની સૌરભ પ્રસરે ડુંજેડુંજે 

જટા જટામાં ગંગા ગુંજે. 

આજ સકલ બ્રહ્માંડ શબ્દનું ઝૂલ્યું, 

ખૂલ્યું ખૂલ્યું 

આજ મૌનનું બંધ શિવાલય ખૂલ્યું. 
ત્ર 


ઈશ્વર 
પથ્થર. 
ગ્રશ્ચો, 
ઉત્તર. 
બિન્દુ, 
સાગર. 
માનવ, 
પામર. 
“આદિલ, 
શાયર. 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ : ૧૯૭ 


રણમાં ફ્લઝાડ જો 
આભમા તિરાડ જો 
કોઈ ખટખટાવતુ 


બારણા ઉઘાડ જો 


શ 


કાળી અમાસ રાતની ઇઈીવાલ પર કદી 
માડી જુઓ જો કાન તો સભળાય ચાદની 


ક 
આખ ખોલી રહી કળી આવો 
ફ્લ બનવાની છે ઘડી આવો 
શબ્દના. આગમનની વેળા પર 
મીટ માંડી રહી સદી આવો 
સૂર્યને ઝખના છે દર્શનની 
પાપણો એણે પાથરી આવો 
સર્તના હૈયે છે રટણ એક જ 
આવો આવો ફરી ફરી આવો 
મૌનનો બર્ફ ઓગળે આખર 
શબ્દના સૂર્ય લૈ, કવિ આજે 


ઉમા્શંકરના અમેરિકા-આગમને) 
.. 


મૃત્યુ સિતાય પૂરી નહીં થાય અ! ગઝલ, 
ચારે તરફથી. કાફિયો. જીવનનો તગ છે 


“આદિલ” તૃષાથી પ્રાણની પ્યાલી ભરી અમે, 
જોતા. રહેજો મૃત્યુ એ. ખાલી. કરી ન. જાય. 


અંતિમ પળો જતા. જતાં સમજાવતી ગઈ 
જીવનમા શુ મ્હત્ત્વ હતું ઈત્તેઝાસનું 
'આદિવિ' શરીર છોડીને સતાઈ ડયા ગયા ? 
બ્હાનુ કરી શકાત ગમે તે પ્રકારનું 


શ 


મૃત્યુનું અમૃત મળે ના ત્યાં સુધી 
જિંદગીના ઝેરને ઘોળ્યા ડરું 
ખાલીપો આકંઠ છલકાઈ રહ્યો 
તે હું આદિલ ચોતરફ ઢોળ્યા કરુ 


જ્યારે આદિલ શ્વાસ પણ ડૂબી જતો 
ત્યારે રોમેરોમ સભળાતી ગઝલ 
જી હા આદિલ તો. તખલ્લુસ માત્ર છે 
નામ ધધો ધર્મ ને જાતિ ગઝલ 
તારા અતાજ્નુહવે.અજવાળં ક્યા રહ્યુ ? 
ઘૂમે છે ખંડિયેરપા પડઘાનો અંધકાર 


ન સૂરજ, ન જગલ, ન દરિયા હશે 
અને ત્યાય પણ લોક વસત્‌ા હરે 
દિશાઓ વગરનું હશે કોઈ સ્થળ 
અને ત્યા જતાનાવે રસ્તા હશે 
સમયના ન હોતાની છે એક ક્ષણ 
યુગો એ. જ ક્ષણમાં ડણસતા હશે 
કબરમાં જવાનો તો રસ્તો મળ્યો 
નીકળવાના પણ ક્યાક રસ્તા હશે 
પાલવ ભરેલ તારલા મનમા મલક મલક 
ઘૂઘટમઢી સવારની પહેલી જ રાત છે 
સ્નેહીજનો કબરમાં ઉતારી જતા રહયા 
આદિલ જુદા પ્રકારની પહેલી જ રાત છે 


આંખમા બ્રહ્માડ તો વસતુ નર્થી 
તો. પછી ખાલી નજરમા કોણ છે 
નામ દૈને રોજ બોલાવે મને 
મારી આ ખાલી કબરમાં કોણ છે 


અંતકાળે લેશ પણ પીડા નથી, હિ 
જિંદગીભર મોતની મસ્તી રહી. સૂરજોથી ભર્યું ભર્યું આકાશ 
ફ હાથમાથી સર્યું સર્યું આકાશ 
હા હવે બ્રહ્ષાડ છૂટુ છો. પડે માટીની બધ પાંપણો વચ્ચે 
નામ સાથે શ્વાસને જોડી દીધો. અંતે આદિલ નર્યું ન્યુ આકાશ 
ર૦૦ર્ટ ૧૯૮ બ્રશ 





તારા અવાજનું હવે અજવાળું ક્યાં રહ્યું ? 


'આદિલ' મન્સૂરી (ફરીદમહંમદ ગુલામનબી મન્સૂરી)એ 
તેમના ગઝલસંગ્રહ “પગરવ'ની અર્પણ-પંક્તિઓમાં મણિલાલને 
ઉદ્દેશીને લખ્યું છે : 

તારા અવાજનું હવે અજવાળું ક્યાં રહ્યું ? 

ઘૂમે છે ખંડિયેરમાં પડઘાનો અંધકાર. 

કવિ જે શબ્દો લખે છે તે તેણે પોતે જીવવા પણ પડે છે. 
આદિલિની ગઝલ હવે પછી સાંભળીશું ત્યારે તેમના ચહેરાની 
આસપાસનું અજવાળું જોવા નહીં મળે. અવાજ નહીં, પણ તેમના 
મુલાયમ સ્વરના પડઘા જ સંભળાશે. આદિલના જવાથી ખંડિયેર બની 
ગયેલા ગઝલ-મહેલના અંધારા જેવા એ પડઘા હશે. ગઝલનો સરસ 
પાઠ કરનારા ઘણાય આવશે, પણ આદિલ જેવો સુરેખ, લયબદ્ધ, 
સોંસરવો નીકળી જાય તેવો ગઝલપાઠ હવે ક્યાંથી સાંભળજ્ર મળશે ? 

આદિલની ગઝલો, મુક્તકો, નઝમો, રૃૂબાઈઓ કે કવિતાઓનું 
મૂલ્યાંકન અહીં નથી કરવું. એક મનુષ્ય તરીકે આદિલ શું હતા અને કેવી 
રીતે જીવ્યા એની વાત માંડવી છે. 

આદિલનો જન્મ ૧૮-૫-૧૯૩૧ના દિવસે અમદાવાદમાં અને 
પ્રાથમિક શિક્ષણ પણ અમદાવાદમાં, ગુજરાતમાં, ભારતમાં. પરંતુ 
બાળપણનો ઉત્તરાર્ધ અને કિશોરવયનો પ્રારંભ કરાચીમાં વીત્યો. ૧૯૪૭ 
પહેલાં કુટુંબનો, કાપડના કટકાઓનો નાનો સરખો ધંધો અમદાવાદમાં 
હતો. આદિલના પિતા અને કાકા ધંધામાં ભાગીદાર હતા. ધંધો સારો 
ચાલતો. વિધિની વકતા કે ભાગીદારીમાંથી છૂટા થઈ ૧૯૪૮માં 
આદિલના પિતા પોતાના પરિવાર સાથે કરાચી જઈ વસ્યા. ૧૯૪૭માં 
અમદાવાદ અને કરાચી બંને શહેરો ભારતમાં હતાં, ભારતીય હતાં. 
આદિલન। જીવનનાં બાળ-કિશોરવયનાં સંસ્કારપટુ વર્ષોમાં આદિલે 
અખંડ ભારતની આબોહવામાં શ્વાસ લીધા. અખંડ ભારતની હવા, અન્ન, 
પાણી અને ધૂળથી આદિલનાં હાડમાંસ રસાયાં ને ઘડાયાં. 

૧૯૪૮માં દેશના ભાગલા હજી પૂર્ણ નહોતા થયા, વાડો 
બંધાઈ નહોતી, છૂટથી આવ-જા થઈ શકતી હતી. હિંદુસ્તાન કે 
પાકિસ્તાનનો સિક્કો હજી કોઈના પર લાગ્યો નહોતો. આઠેક વર્ષે 
આદિવનું કુટુંબ અમદાવાદમાં પાછું ફર્યું ત્યારે તેમના પર, તેમની ઈચ્છા 

- વગર, પાકિસ્તાનનો સિક્કો લાગી ગયો. પાકિસ્તાની સિક્કા સાથે 
આદિલ કરાચીથી અમદાવાદ આવ્યા. ભારતમાં એ 'પાકિસ્તાની' 
ગણાયા અને પાકિસ્તાન તેમને સ્વીકારતું નહોતું ! દર વર્ષે પોલીસ 
તપાસ કરવા આવે. 'પાકિસ્તાની છો ને હિંદુસ્તાનમાં કેમ રહો છો ?' 
એમ પૂછે. એ પાકિસ્તાની જાસૂસ છે એવી શંકા પણ વ્યક્ત કરાતી. એ. 
ઘટનાને લઇને આદિલે એક કાવ્યરચના પણ કરેલી. આદિલ અને કુટુંબે 
ગાંસડાં-પોટલાં બાંધીને જ રાખવાનાં ! ગમે ત્યારે ગાંસડાં-પોટલાં 
સહિત એમને તગેડી મૂકે એવો સંભવ અને ભય રહ્યા કરતો. ન ઈધરકે 
ન ઉધરકે જેવો ઘાટ હતો. એક ભાઈ તો જર્મની ચાલી ગયા. અમદાવાદ 
પાછા આવ્યા ત્યારે નફો રળતા ધંધામાં ભાગ રહ્યો નહોતો. પિતા 
અવસાન પામ્યા. કુટુંબની જવાબદારી આદિલ અને ભાઈઓ પર આવી 
પડી. કપરી ગરીબીમાં દિવસો કાઢવા પડતા હતા. પોલીસની કનડગત. 


બ્ટ્શ 


મહેશ દવે 


પણ ચાલુ જ હતી. કંઈક અંશે આદિલના ડવિ હોવાને કારણે ઊભા 
થયેલા સદ્ભાવ અને કંઈક અંશે રાજકીય વગનો સહારો લઈ આદિલનું 
કુટુંબ અમદાવાદમાં રહી શક્યું. 

આદિલ ઝાઝુ ભણ્યા નહોતા. માંડ સાત ધોરણ પાસ થયેલા. 
અત્વંત ઓછી આવક ધરાવતા કુટુંબમાં, ઢાલગરવાડની ગીચ મુસ્લિમ 
વસ્તીમાં રહેનાર ઓછું ભણેલા ગરીબ મુસ્લિમ માટે કોમવાદી થઈ જવું 
સહજ હતું, પણ આદિલ જુદી માટીના હતા. એ તિશ્વ નાગરિક હતા અને 
રહ્યા. પેટ્યં રળવા આદિલને ગમે તેવી નાની-મોટી નોકરી કરવી પડી. 
ઢાલગરવાડની નાનકડી હાટડી જેવી દુકાનમાં તાકા વીંટતા ગુમાસ્તાનું 
કામ, પત્રકાર તરીકેની કામગીરી (એ. જમાનામાં પત્રકારોનાં આદર 
અને આવક સાવ નજીવાં.) નાનાં નાનાં કામો કરતાં કરતાં આદિલ 
વિશ્વાપન વ્વર્યયમાં સફળ કોપીસઈટર બન્યા, ડંઈક સારી આવક 
મેળવતા થયા, શબ્દે જ સહારો આપ્યો ! ભાષા સાથે આદિલ જેટલી 
સહજતાથી સાબૂત કામ પાડી શકાત એટલી જ કુશળતાથી એ 
કેલી્રાફિ-કામ, ચિત્રકારી અને નકશીકામ પણ કરી શકતા. એમની 
આંગળીઓમાં જાદુ હતો. છાપેલી ગઝલ કે નઝમ વાંચવા કરતાંય 
તેમના હસ્તાક્ષરમાં લખેલી ગઝલ વાંચવી વધારે ગમે એવા સુંદર, 
મરોડદાર તેમના અક્ષર હતા. આ બધું છતાં ય દિવસો સામાન્ય 
હાલતમાં પસાર થતા હતા. 

પાકિસ્તાની સિક્કો લાગ્યા છતાં, પ્રતિકૂળ સંજોગો છતાં, 
આદિલ હાડોહાડ ભારતીય હતા અને રહ્યા. વિશ્રમાનવની જેમ એમણે 
લખ્યું છે : 

અવકાશમાં ધુમાડો બધો એક થઈ રહ્યો, 

ધરતી ઉપર ભલે તમે છાણાં જુદાં કય 

કરાચીમાં આદિલ ઉદૂં મુશાયરાઓ સાંભળવા જતા, કરાચીમાં 
આમે મુસ્લિમોમાં ઉર્દૂ માતૃભાષા જેવી હતી. અમદાવાદ-સંબંધને 
કારણે આદિલના કુટુંબમાં ગુજરાતી પણ માતૃભાષા જ હતી. આદિલને 
કરાચીથી જ ઉર્દૂમુશાયરાઓનો નાદ લાગેલો. મુશાયરો હોય તો છોડે 
નહીં. ઉર્દૂ અને ગઝલનું બંધારણ, એ બંને એમને. કાનવર્ગાં થઈ ગયાં. 
આદિલ શેર, ગઝલ, નઝમ, રુબાઈ કે છંદ ઇત્યાદિનું બંધારણ શીખ્યા 
નહોતા. કેવળ સાંભળી, સાંભળીને તેમણે તે બંધારણ આત્મસાત્‌ કર્યું 
હતું. કવિતા કાનની કળા છે, એ એમના કિસ્સામાં અક્ષરશઃ સાચું હતું. 
અલબત્ત, લખવાના વ્યાયામ અને પ્રયોગોથી રફતે રફતે એ છંદ- 
બંધારણના કસબમાં આપમેળે પારંગત થયા. તેમની પાસે 
અંતઃસતત્વની ખુદાઈ બક્ષિસ હતી જ અને સતત લેખનથી તેમણે 
કંસબ પૂર્ણ રીતે હસ્તગત કર્યો. આવો સંપૂર્ણ, સુભગ સમન્વય બહુ 
ઓછા કવિઓમાં જોવા મળે. 

ફારસી ભાષામાંથી ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગઝલ, નઝમ વગેરે 
પ્રકારની કવિતા આવી. કલાન્ત કવિ બાલાશંકર કંથારિયા અને 
કલાપીના આ ક્ષેત્રના કામની નોંધ લેવાઈ, એ પછી એ દિશામાં વિશેષ 
કામ થયું નહીં કેપછી એને ખાસ મહત્ત્વ પણ મળ્યું નહીં. ગાંધીયુગમાં 
પણ ગઝલક્ષેત્રે ઝાઝું કામ થયું જણાતું નથી. દરમિયાન ખોજા, મેમણ, . .. 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૮: 


વહોરા ઈત્યાદિ મુસ્લિમ ઘરોમા ઘરની બોલચાલની ભાષા ગુજરાતી જ 
સતી અથતા માતૃભાષાનું સ્થાન ઉર્દૂને બદલે ધીમે ધીમે ગુજરાતી 
ભાષાએ લેવા માંડ્યુ હતું. આવા મુસ્લિમ બિરાદરોએ ગુજરાતી. 
ભાષામા ગઝલનો બહોળો ફદલ ઉતારતા માડયો હતો, ગઝલ-સાહિત્ય 
સમૃદ્ધ થતું જતું હતુ. શયદા, શૂન્ય, સૈફ બેફામ, ગની, આઝાદ 
આસીમ, મરીઝ વગેરન મુશાયરાઓ લોકપ્રિય થતા જતા હતા. 
મુંબઈમાં શયદા ગઝલમંડળ, ગુજરાતમાં ગુજરાત ગઝલર્મડળ જેવા 
મંડળો કામ કરતા થવાં હતાં. ગઝલની બોલબાલા થવા માડી હતી. 
ગુજરાતના કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત કતિઓએ પણ ગઝલો, નઝમો, શેરની 
શૈલીમાં મુક્તકો અને ગઝલો લખતા માડયા હતાં. આ પ્રવાહમાં મકરન્દ 
દવે, અમૃત ઘાયલ, હરીન્દ્ર દરે, વેજ્ઞીભાઈ પુરોહિત, શાહબાઝ જેવ! 
કવિઓ ગણાવી શકાય. વિષય, ઇંબારત અને શૈલીની રીતે ગઝલમાં 
નવા ઉન્મેષો પ્રગટ થવા માડયા. 

ગુજરાતીમા ગઝલને નવો વળાંક આપ્યો આદિલ અને રાજેન્દ્ર 
શુકલ જૈવા કવિઓએ. આદૅલના પહેલા ગઝલસગ્રહનું નામ 4ળાક 
સૂચક છે આ ડવિઓએ ગઝલને શરાબ-સાકી, આશક માશુક યાર 
પ્યાર ચાંદ-આફંતાબ - પોકળ પોકાર-ઉદ્ગાર જેવા છીછરા શબ્દો 
અને ભાવાવેશોઘી મૂક્ત કરી એક કાતિ આણી. ગઝલમાં નવું ભાષાકર્મ, 
નકશીકામ, સૂક્ષ્મ પ્રતીકો, પ્રતિરૂપો અને કલ્યનોનો વિનિયોગ કરી 
ડંવિકર્મ કર્યું. સુરેશ દલાલ કહે છે તેમ, સૂરજ ચાદની, રણ, બારી, ઘર, 
નગર મૌને, શબ્દ, બ્રહમ, બ્રહ્માડ આ બધા શબ્દોથી. ઘડાતા પ્રેતિરૂપો 
આદિલે સજ્ય/ એમર્નાં કલ્યનો શબ્દો મટી ચાક્ષુષ પ્રમાણ આપતા 
ચિત્રો બની જર્તા 

છે ચિત્રના જેવો જઅનુભવ આદિલ 

આં અર્ષના વેપારની વાત જ કર્યા છે 

વતનથી ગમે ત્યારે ફેંકાઈ જ્વાની વેદનામાથી અમદાવાદ 
છોડવાની પરિસ્થિતિ ઊભી ઘઈ ત્યારે પળે ન પછે. જેવી રચના 
અઆંદેલ પાસેથી મળી, કતિએ જીવનને પૂર્ણપણે જોર્યું હોય, જાણ્યુ હોય, 
સલુ હોય, ચાલ્લુ હોય, માણ્યું હોય, તળિયા જ્ધીના સથર્ષો અનુભવતા 
હોય ત્યારે જ વેદના-સવેદનાનુ તિનિમય-તહન હૃદયસ્પર્શી બની રહે. 

હરિત્શરાય બચ્રને કક્લુ ઈ 

ગરલપાન કરકે તું બૈઠા, 

ફેરપૂતહષિયાં કરપગ. એઠા. 

યૈ તો સબ કરતે હૈ પગલે, 

તુજ કો ઊઠ અબ ગાન હોગા 

'તેષ કા સ્વાદ બતાના હોગા. 

આદિવે એ જ કર્યું 

પ્રોફેસર વારિસ અલવી ઉર્દૂ સાહિત્યના મોટા ગજાના જાણકાર 
અને સાહિત્યકાર છે ઉર્દ્‌ સાહિત્યના ઊંચામાં ઊર્ચા માન, સન્માન, 
પુરસ્કાર તેમને મળ્યાં છે આદિલિ મન્સૂરીની શોકસભામાં બોલતા 
તેમણે કક્યુ કે અમે તો અધ્યાપકોની જમાત. પ્રશિષ્ટ સાહિત્ય વાચવા, 
માણવા, વખાણવા ટેવાયેલા. આધુનિક યુગ આવ્યો, 
એકઝીસ્ટન્સિયાલીઝમ આર્ભું, સરરિયાલીઝમ આવ્યું, દાદાઈઝમ આવ્યુ 
નૈ બીજી કંઈક નવી નવી વિચારધારાઓ આવી. સાહિત્ય પર સૌનો 
પ્રભાવ પડ્યો. એ આધુનિક યુગના સાહિત્યને અમે ત્યારે જ સ્વીકાર્યું કે 
જયારે એ દેઢ રીતે સ્થાપિત થઈ ચૂકયું હતું. આધુનિક સાહિત્યમાં આવો 
બદલાવ આવ્યો. અનુઆધુનિક યુગની રચનાઓ આવી ત્યારે તેને પણ 
અમે હસી કાઢી કારણ કે એનું નવસુકાન આદિલ અને મહમદ અલવી 


જેસેમ્બર ૨૦૦ટ ૨૦૦ 





જેવા સામાન્ય માણસોના હાથમાં હતું અને એની શરૂઆત કલીમ બુક 
ડેપોની સામે ફૂટપાથ પર થઈ હતી. પણ તેણે ગજુ કાઢ્યુ અને આજે 
અમે ઉદૂં સાહિત્યમાં આદિલને અનુઆધુનિક ગઝલયુગના 
અગ્નેસરોમાંનો એક ગણીએ છીએ. ગુજરાતી પ્રજામા આદિલ અત્યત 
લોકપ્રિય ગણાયા અને પોંખાયા છે પરંતુ કમનસીબે ગુજરાતી 
સાહિત્યમાં આદિલને ઉદૂં જેટલું સ્થાન અને ગૌરવ અપાયાં નથી. આવું 
કેમ બન્યું હશે ? મુખ્યપ્રવાહથી એ અલગ વિષયો અને રીતિથી લખતા 
હતા એટલે ? કે પછી ગઝલના પ્રકારને ગુજરાતી સાહિત્વે એટલો 
પ્રતિષ્ઠિત નથી ગણ્યો એટલે 7 સશોધતનો વિપય છે 
પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ વળાક થી ગુજરાતી ભાષામા આદિલ 
ગઝલને નવદ વળાક પર લાવ્યા અને ્ફટાઈને જૂદે રસ્તે લઈ ગયા. 
એમની ગઝલર્મા સપાટ બયાન નથી. શબ્દોની રમત કે કરામત નથી. 
વળોક પછી એમણે સતત લખ્યું *મળે ન મળે જેવો એમની સમગ્ર 
કાભપ્રવૃત્તિનો હિસાબ આપતો સંગ્રહ આપ્યો પછી એમણે પાછુ 
વળીને જોયું નથી. અમેરિકા ગયા પછી ન્યૂયોર્ક નામે ગામ અને 
ત્યારપછી ગુજરાતી અને ઉર્દૂ સામવિકોર્મા એ લખતા જ રહ્યા, લખતા જ 
રહ્યા. એમની અગ્રથસ્થ રચનાઓનો સંગ્રહ કરીએ તતો “મળે ન મળે 
જેવડો બીજો મ્રથ થાય. 
અઆરંદેલે ગધેકાળો લખ્યાં છે ગીતો પણ લખ્યાં છે સોનેટ સાથે 
સબધ બાધ્યો છે મૃત્યુ અને અગમનિગમની અનુભૂતિને પણ આકાર 
આપ્યો છે આદિલ વિરલ અને [વિચક્ષણ હતા તેટલા જ વિલક્ષણ 
ઉરટઠલપ૦૫૬) હતા. વેદનાભર્યાં જીવનમાં પણ ઉલ્લાસ, ટીખળ, કટાક્ષ, 
વ્યગ, નર્મ હાસ્ય, તૈમજ વિદૂષક જેવી ઠઠઠાળાજી ને પરિહાસે 
(ઉછાં?્બિ૯7 તેમનાં હમેશનાં સાથી હતા. રે મઠ જેવી પ્રવૃત્તિ અને 
તેમના અગમ્ય નાટકોમાં એપનું આ પાર્સું દેખાય. નામમાત્રના કચવાટ 
કે કડવાશ તેમનામાં ક્યારેય જોવા મળ્યાં નથી. એ વણભણેલા વિદ્વાન 
ઉર્સાણ્યત્ાણ્ઉ ડત% ત હતા. ગમે ત્યાથી રસ્તો કાઢવાની એપનાપા, 
આવડત હતી. 
આતા હત આદિલ. ભારતમાંથી ગમે ત્યારે જાનું થાય એવી. 
એમની સ્થિતિ. ગરીબી છાલ છોડતી નહોતી, આથી નસીબ 
અજમાતતા આદિલ અમે[રેકા ઊપડ્યા. અમેરિકા, વસતા. અત્યત 
નજીકના સગાનો સધિયારો હતો, પણ અમેરિકાર્મા કોઈ કોઈને ઝાર્ઝ 
સંધરતું નથી. આદિલ રહ્યા પાછા સ્વમાની. રસ્તા પર આવી ગયા. 
હાષ્લારી ચલાવી, સમોસા વેચ્યા. અંતે સરકારી નોકરી મળી. ઠરીઠામ 
થયા. દંકરા, દીકરીઓને ભણાવ્યા. સૌ સારે ઠેકાણે પડ્યાં 
આખો જેદવા 1નેરરથક જેલી લાગે, એલ્સર્ડ જેવા લાગે અને 
છેલ્લે છેલ્લે મળેહ્‌ સુખ પણ કદાચ નિરર્થક કે એબ્સર્ડ લાગે. તેથી જ 
કદાચ અગમનિગમ, જીવન મૃત્યુના કાળો, દુર્બોધ ઊટપટાગ નાટકો, 
નાટ્યસગ્રહો હાથ, પગ, બંધાયેલા છે “જે નથી તે *ન્સિલની 
કબર ને મીણબત્તી આદિલ છેલ્લે [ચિત્રકામ તરફ વળ્યા હતા. 
રવીન્દ્રનાથમાં પણ એવુ થયું હત્‌) એમના જીવનના ત્રણ ભાગ પાડી 
શકાય સંજોગજીવન, સર્જક-તિષાદ જીવન અને ઊર્ધ્વજીવન. અઃદિલ 
બેઢંગ્‌, વિષાદી, ઉલ્લાસ-ઉંમગી પૂર્ણ જીવન જીવ્યા. ૬ ૧૧-૦૮ના દિવસે 
એ સમૃદ્ધસમર્થ જીવન પૂરું થયુ અને છતાંય નિરર્થકતા અને વિષાદ 
પૂરા ન થયા 
હા વલીયી લઈ છેક આદિર સુધી, શુંકશુક્યોક ખૂટ્યા કરેછે હજી 
કેગઝ્વરોજફરિયાદકરતી રડી જાકડાપરશ્રનેકોઈ ભૂવી ગયું” 
ણ 


બ્ટ્શ 


તારા ગવા પછી... 





આદિલના અવસાનના અચાનકના સમાચારે મને 
ખાલીખમ કરી નાખ્યો હતો. મારા આ ખાલીપાને ભરવા હું 
આદિલ સાથે જ્યાં વારંવાર જતો હતો તે ભઠિયાર ગલીમાં 
જઈ પાયા ખાઈ આવ્યો; કલીમ બુક ડીપો પર ઊભો રહી 
આવો; અબ્દુલ્લાને આશ્વાસન આપવાને બહાને આદિલના 
ઢાલગરવાડના ઘરે જઈ આવ્યો; ભરૂચથી આવેલી આદિલિની 
નાની બેનને મળ્યો; આદિલનાં દીકરા-દીકરી અને પત્ની સાથે 
ન્યૂજર્સીમાં આદિલ સાહેબ માટે વાતો કરી; સ્મરણના લેખો 
લખ્યા; રેડિયો-ટીવી પર ઈન્ટરવ્યૂ આપ્યા; શોકસભા કરી; 
શોભિતથી માંડી કૃષ્ણ દવે સુધીના અનેક કવિમિત્રો સાથે 
આદિલની સાથેનાં સ્મરણો 


વાગોળ્યાં; બે ત્રણ વાર ક 
એનાં પુસ્તકોને જોયાં - / ક ક 
સ્પશ્ય; આશિકે ! 
ગઝલના જૂના કાર્યક્રમના ૧“, ક. 
આદિલસાહેબના ફોટા ક 


જોયા; ૧૯૮૭, ૧૯૭૧૬ 








ચિનુમોદી 


વાક્ય કહ્યું ત્યારે મેં ઉમેરેલું કે આપણે આદિલ, એક જ મા-ના 
ત્રણ દીકરા છીએ. આપણી માનું નામ સરસ્વતી છે. આજે ૪૮ 
વર્ષના ઈતિહાસને સમેટવા, ઉકેલવા બેઠો છું. 

વહેલી સવાર છે - મારા ફૂંડાંમાંનાં વિધવિધ છોડ 

પરથી ધીમે ધીમે ઝાકળદીધી ભીનાશ સૂકાતી જાય છે અને 

સૂર્યનાં સવારનાં કોમળ. કિરણો આ છોડનાં ફૂલપત્તીને સ્પર્શી 
રહ્યાં છે ત્યારે હું યાદ કરું છું - આદિલના પ્રથમ મેળાપને. 

અમદાવાદના પાલડી વિસ્તારમાં, મહાલક્ષ્મી 

સોસાયટી પાસે આવેલા ટોળકનગરમાં ઈ.સ. ૧૯૧૦ની 

આસપાસ ઉર્દૂ-ગુજરાતીના એક સંયુક્ત મુશાયરામાં જમિયત 

પંડ્યા, વિશ્વરથ, ડાયર, 

દિલદાર, નટવરમામાં સાથે 

લબરમૂછિયા ગુજરાતી 

“ ગઝલકારોમાં હું અને 

(% મનહર મોદી હતા. જ્યારે 

ઉર્દૂમાં મોહમ્મદ અલ્વી, 

દ જ સરશાહ બુલંદ શહેરી અને 





અને ૨૦૦૪ દરમ્યાનના |.'..7 અ જી આદિલ મન્સૂરી હતા. 
અમેરિકાના મારાપ્રવાસના |  - 2: “ હ કુ મુશાયરાને અંતે છૂટીને 
છૂટાછવાયા ફોટોગ્રાફ્સમાં “---- “-ડ# ક ક- અમે પાલડી ચાર રસ્તાની 
આદિલસાહેબને શોધ્યા; ક એક કીટલીએ ચા પીતા 
એમની સાથે કરેલા પ્રવાસો યાદ કર્યા; નાની મોટી ઘટનાઓ હતા ત્યારે આદિલને ગુજરાતીમાં બોલતો સાંભળી મેં પૂછવું : 


ફરી ફરીને મિત્રોને કહી; છેલ્લે મે મહિનામાં એ અમદાવાદ 
આવા ત્યારે લાભશંકર, ચજેન્દ્ર શુકલ, સુભાષ શાહ સાથે એ. 
અને બિસ્મિલભાભી મારા ઘરના પાછળના મોટા ઓટલે 
ખુરશીઓ નાંખી અમે સૌ બેઠેલાં; ત્યાં પણ બેસી આવ્યો... 
ખુરશીઓ ઢળાવીને; પણ... 

જેમ આચરકુચર ખાવાથી વૃકોદરનું ઉદરન ભરાય- 
એવું આઠિલિસાહેબ વગરના મારા ખાલીપાનું હતું. હું ગમે તે 
કરું- આંખો ન મીચું તોય એ હાજરાહજૂર હોય. હું, મનહર 
મોદી અને આદિલ મન્સૂરી એક માની કૃખે નહીં જન્મેલા ત્રણ 
ભાઈઓ જેવા. ફ્લાડેલ્ફીઆમાં એક સમારંભમાં આદિલે આ. 


લ્ટ્શ 





“ગુજરાતી ?' 

તો એણે કહ્યું : “શુધ્ધ ગુજરાતી'. 

આ અમારી પહેલી મુલાકાત પછી અમદાવાદના 
લાલદરવાજા પાસેના વીજળીઘર એરિયામાં આવેલી 
ઇમ્પિરિયલ હોટલ, ભઠિયાર ગલી, માણેકચોક, નહેરુબીજની 
સરદાર ગાર્ડન બાજુની લોન, કુમાર કાર્યાલય, રે મઠ, મુંબઈ, 
પાલનપુર ઈત્યાદિ અનેક શહેર, અરધા ઉપરાંતનું અમેરિકા, 
ટોરેન્ટો-કેનેડા-કેવાં કેવાં સ્થળોની ભૂગોળ મારા ચશ્માના કાચ 
પર જાતજાતના નકશાઓ દોરે છે. અમેરિકામાં રોહિત 
પંડ્યાનું ઘર, ન્યૂજ્સીનું ગોવિંદા ટેમ્પલ; એની બાજુની હોટેલ; 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ : ૨૦૧ 





હોતોકોનમાનો આદિલિ સાહેબના ઘરનો વડો બોસ્ટત જર્તા, 
રસ્તે આદિલે યોજેલો કારના બોનેટ પરનો લન્ચબ્રેક અદમ 
ગુલ-શૌભિત અને મને સાથે લઈ સ્ટેચ્યૂ ઓફ લિબર્ટી જોવાનો 
ઉપક્રમ, ર૦૦૪ર્મા પ્રોડવે પર સાથે નાટક જોવાનો લ્હોવો.. કે 
કેનેડા જતા, પ્લેનમાં બહારથી ખરીદેલો નાસ્તો પિરસતો 
આદિલ કે જૂનાગઢ કારમા જતા જતા મનોજને ઘાદ કરી પોતે 
ગઝલ માડત્ અને મને ગઝલ લખવા આગ્રહ કરતો 
આદિલ. 

કેટકેટલુ પસાર થાય છે અને પસાર થતું જ નથી 

મને, છંલ્લે સાથે કરેલો દાહોદ-ગોધરાનોપ્રવાસ પણ 
યાદ આવે છે ડૉ. સતીશ બાસ અને ગોધરાથી જૈમિની સાથે 

દાહોદમાં બહુ પ્રેમથી, મારી વિદ્યાર્થિની નેમૂનના ત્યા લગ્નમા 

અમે સાથે બિરિયાની ઝાપટેલી ગૌધરામા એનો રેડિયો માટે 
એક્સકલુઝીવ ઈન્ટરવ્યૂ પણ કરેલો મને માદો છોડી એ 
૨૦૦૮માં અમેરિકા પાછો ગયો અને પછી અઠવા[ડેયામા 


ઘણીવાર બે-ત્રણતાર એના ફોન આવે.હું એની શિંતા સમજી 
ગ્યો અને મેં આદિલને કહ્યુ 
“મારી તબિયત ખરેખર સારી છે 
“પણ, હવે તમે સિગરેટ તો પીશો જ નહીં અને.. 
“મદા ચાખીશ. પણ નહીં, બરાબર ? મારે. ૮.૪ વર્ષ 
સુધી જીવવાનું છે મીયા એટલે. 
મને આદિલ તરફ બહુ વહાલ આવે ત્યારે એને મીવાનું 
સબોધન કરતો મારી શિંતા કરતા કર્તા એ જ મને ચિંતામા 
મૂકતો ગયો 
અત્યારે રાજેન્દ્ર શુકલનો એક શે ર યાદ આવે છે 
તારા ગયા પછી ન બન્યું કંઈ નવું અહીં 
અધઉઘડી બે છીપથી મોતી ઝરી ગ્યા. 
તા. ૧૩ ૧૧ ૨૦૦૪ 
(આદિલિના ઈન્તકા 1ને બરાબર આજે અઠવાડડયુ થયું) 
તા.ક આંદિલની સાહિત્ધિક સિધ્ધિઓ અને મર્યાદાઓને 
મૂરવવાનો આ પ્રસંગ નથી. માત્ર એના અભાવાનું આ સંવેદન છે 
ર 





પૂર્ણ આકાર પામી શકાયો નથી, ચાકડા પર મને કોઈ ભૂલી ગયુ 
એટલે સાવ અણઘડ રહ્યો છું હજી ચાકડા પર મને કોઈ ભૂલી ગયુ 


રૂપ કે રગ કે સાજ શણગાર ક્યા, મારા હોવા વિશેનોય અણસાર ક્યા 
ને હજી નામ. જેવુય. કંઈ પણ. નથી, ચાકડા પર મને. કોઈ ભૂલી. ગયું 
ચોતરફથી બધા બારણા બધ છે માર્ગ મળતો નથી કૈ હવા અધ છે 
શ્વાસ ગૃગળાય છે માટીની ગધથી, ચાકડા પર મને કોઈ ભૂલી ગયુ 
આ અધૂરાપણાને સ્વીકારો હવે કોઈ આવી અહીંથી ઉગારો હવે 
ચક દુર્ભાગ્યનુ પણ અટકતું નથી, ચાકડા પર મને કોઈ ભૂલી ગયુ 
ધીમુ ધીમું ફયા કરતું પૈડુ સતત, શી ખબર કયાં જઇને અટકશે રમત 
હુ તો થાકી ગયો એના ફેરા ગણી, ચાકડા પર મને કોઈ ભૂલી ગવુ 
જાતને લૂણો લાગેલો દેખાય છે પિંડ ખુલ્લો પડેલો કહોવાય છે 
ઊડા ખાડામાં કંગોળશે એક દી, ચાકડા પર મને કોઈ ભૂલી ગયુ 


હા વલીથી લઈ છેક આદિલ સુધી, શુ કશુ ક્યાક ખૂટ્યા કરે છે હજી 
કે ગઝલ રોજ ર્ફરેયાદ કરતી રહી ચાકડાપર મને કોઇ ભૂલી ગયુ 


ર 
આદિતિ મન્સૂરી 


(સૌજન્ય “નવનીત સમર્પણ નવેમ્બર ર૦૦૮) 


[5 ૨૨૦૦૮ ૨૦૨ 





(અઅંગત-બિનંગત) 
એક પુત્રનો પિતાને પત્ર 





વિજ્ય બ્રોકર 

પૂના, 

સષ્ટમ્બર ૨૦,૧૯૯૯ 

પૂજ્ય ભાઈ, 

તમારો વારંવાર એક 
પ્રશ્ન હોય છે : ક્યારેય કાંઈ 
લખવાનું મન ન થાય ? મારો 
હંમેશનો એક જ જવાબ : મન 
તો થાય, પણ શું લખતું એ. 
સૂઝવું જોઈએ ને ! આજે કાંઈક 
લખવાનું સૂઝ્યું છે - તમને 
એકાણુંમું વર્ષ બેસે છે એ વખતે 
તમારી સાથે ગાળેલાં પંચાવન 
વર્ષોના અનુભવોની વણઝાર 
આંખો સામેથી ૭57017 
1108 0બાની ઊળાની જેમ 
પસાર થાય છે. એમાંથી થોડા 
પ્રસંગો યાદ કરીને તમારી સાથે 
વાગોળતાનું મન થાય છે, એટલે 
થયું કે એના વિશે જ લખું. આ 
અનુભવોનો ઈતિહાસ મારે માટે 
મહત્ત્તનો છે કેમ કે મારા 
ઘડતરમાં, મારી ૪ઢાંપટ 54૯માં, જિંદગી વિશેના મારા 























નગુલામદીન ગાડીવાળાએ (ગુલાબદાસ) ભાઈને દુનિયા આખીમાં ફેરવા એવુ 'જ 
કંઈક આ પત્ર તમને પહોંચાડતાં... દરોક વર્ષ પહેલાં એમને ૯૧મું વર્ષ બેઠું એ પ્રસંગે એમને 
લખાવેલો આ અંગત પત્ર મને ડયાં ક્યાં લઈ જશે એવો ખયાલ તો એ વખતે સ્વપ્ને પણ ન 
હતો. રાધૈશ્યામભાઈની અમારા કુટુંબ સાથેની લાગણી, ભાઈની વિદાય પછી પણ યથાવત્‌ 
રહી અને એ આમાં નિમિત્ત બને છે. 

એ પ્રગટ થાય છે એ. વાતથી સૌથી. વધુ ખુશી ભાઇને થઈ હોત, લે. કારણોસર. એક 
તો એમનો અત્યંત આગ્રહ રહેતો કે હું લેખનમાં પ્રવૃત્ત થાઉં. “તું લખી શકે એવો છે', એ. 
વારંવાર કહેતા. બીજું, ભાઈનો અને રમણલાલભાઈ જોશીનો અત્યંત નિકટનો લાગણીનો 
સંબંધ. ભાઈ પૂના રહેવા આવ્યા ત્યારથી હું એનો સાક્ષી... 'ઉદ્દેશ' માટે ભાઈના મનનો. એક 
ખૂણો અલાયદો રહેતો. એમાં મારું કશું પ્રગટ ઘાય તો એમને કેટલો આનંદ થાય !.. 

સ્વજનોને આપણે કેટલું કહેવું હોય છે !કહી શકતા તથી. “114111 )010' કૈ ૧ 100૯ 
:૦0' કહેવાના વિચારમાત્રથી આપણને કશોક સંકોચ થતો હોય છે. ઘણીવાર વિચાર 
આવતો. કે મા-ભાઈને આ. હું કહું, પણ બોલતા ટાણે. હોઠ ખૂલે. નહે. પહેલાં માને. પત્ર લખ્યો. 
પછી, ભાઈના જન્મદિવસનું કારણ શોધી આ પત્ર લખ્યો અને એક અજબની હળવાશ 
અનુભવી !.. 

ત્યારપછી મા-ભાઈ પૂના અમારી સાથે રહેવા આવી ગયાં. એમનું મુંબઈનું ભાડાનું ઘર 
મકાનમાલિકને પરત કરવાનું નક્કી કર્યું. ઘર ખાલી કરતાં ભાઈના ટેબલના ખાનામાં રાખેલા 
કાગળન! પરબિડિયા પરન મારા અક્ષરોએ ધ્યાન ખેંચ્યું. મારો પત્ર એમણે કાળજીપૂર્વક 
આટલા વખત પછી પણ સાચવી રાખ્યો હતો ! આ એ જ પત્ર... 
















સવાલના તમારી પાસેથી જવાબ મળી રહેતા, ઘરની બહાર 


અભિગમમાં કે મારી ૯100101તા ડલા-ના ચણતરમાં આ 
અનુ[ભવોએ. પાયારૂપ કામ કર્યું છે. તો આ લખાણ એ ઘડતર- 
ચણતરના બે કારીગરોમાંના એકને સંબોધીને - 

નાના વિજ્ય પર તમને વહાલ આવે એટલે એક સવાલ. 
કરતા : તને માં ગમે કે ભાઈ ? મને બેમાંથી માત્ર એકની. 
પસંદગી કરવાનું ન ગમે. જે આપણને પ્રેમ આપે એ સૌ ગમે - 
એમાં વધતી-ઓછી માત્રાની ગણતરી કેમ કરવી ? એટલે મારો. 
જવાબ હંમેશાં રહેતો : બન્ને ! અ!જે અટલે વર્ષે પૂછો તો એ 
જવાબમાં ફેર ન પડે કેમ કે બન્ને પોતપોતાની આગવી રીતે મને 
બહુ ગમે છે. 

તમારા બન્નેના તરડ મારા મનમાં બહુ તંટવા રહેતા 
- રોજબરોજની મારી બધી. જરૂરિયાતો. વખતે ૯૩૦૫0ળાર્ઢા 
૭૫૩૪૦૦ આપતી મા મારી પડખે હોય, એની પાસે મારી દરેક 
મૂંઝતણના ઈલાજ રહેતા, મારી દરેક જરૂરિયાતો પૂરવા એ 
તત્પર રહેતી. તમે 1લાલ્તપદ્રા જરૂરિયાતો પૂરી પાડનારા 
હતાં, ઢત્તવલાપંત કે અક્કલ ચલાવવી પડે એવા દરેક 


બ્ટ્શ 


નીકળ્યા ને મારા આખા નામમાં વચ્ચે તમારું નામ આવતું 
એનાથી દુનિયાનાં ઘણાં કામો મારે માટે સરળ થઈ જતાં એટલું 
એ નામનું મહત્ત્વ હતું. ભાષાની કોઈ પણ મુશ્કેલી આવી કે 
તમારી પાસે દોડી આવવાનું. કોઈ પણ પરીક્ષાનું પરિણામ 
આવ્યું કે તમારી, સાથે એની ખુશી ડૌદ્વત્ટ કરવાની, ડર લાગે 
એવી કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવી કે કોઈના બાપથી ન ડરવું' 
એમ તમારી પાસેથી સાંભળી સંજોગોને દ્વિત્ટ કરવાની હિંમત 
આવી જતી. 

તમારા મિત્રો સાથે થતી તમારી વાતો સાંભળવાનો પણ 
એક લ્હાવો હતો, એમાંથી દુનિયાના કેટકેટલા વિષયો માટે કેટલું 
બધું શીખવા મળી જતું ! ને કેવા કેવા વિદ્રાનો હતા એ બધા 
મિત્રો ને કેટલી ઊંચી કક્ષાની રહેતી તમારી સૌની વાતો ! એમાં 
દુનિયાના સર્વોત્તમ સાહિત્યની વાતો હોય, કાંઈ પણ સરસ કોઈ 
એકે વાંચ્યું હોય તો બીજાઓ સાથે એનો આનંદ ડઊદ્વત્ટ થતો 
હોય, કોઈએ નવી કવિતા લખી હોય તો એનું પઠન-વિમર્શ, - 
હોય, વિવેચન અને ચર્ચાઓ ચાલતાં હોય, સાહિત - ' 


ડિસેમ્બર ૨૯ ર 


અને તંત્ર તિશે અભિપ્રાયોની, આપલે થતી હોય સરકૃતના 
ડત ળતા ૫૪૦૮નો ગુજરાતી અનુવાદ એકે કર્યો હોવ ને 
બીજાઓ એના શબ્દેશબ્દનો મર્મ બરોબર સચવાય એ માટે 
પોત્તાનો મત દર્શાતતા હોય સત્યાગ્રહની ચળતઇળપા સક્રિય 
રહેલા કે રાજકારણના ક્ષેત્રે ઊચામા ઊચી કક્ષાના માણસો પણ 
આપણે ત્યા જોવા મળે ને સિનેમાના સિતારાઓ પણ 
આત્મજનને, ત્યા આવતા હોય એમ સાપે ચાલીને આતે 
જોરશોરથી તડાકાભડાકા થતા હોય ખુલ્લા દિલની હસાહસ 
હોય, કગલ્વં ચર્ચાઓ હોય પણ ક્યાંયે મૈ ૨ જિ તૂ 
થાની ગ્ડસારડસી ન હોય, અલગ અભિપ્રાય હોય છતા કાંઈ 
હારજીતની ગરમાગરમીથી બોલાતુ-લેવાતું ન હોય કોઈના 
લખાણ વિશે ટીકા ટિપ્પણી થતી હોય ત્યારે પણ, આટલા મોટા 
સાક્ષરો હોવા. છંતા પણ, દરેક જણ બધુ ડ૪બ્તા છોક 
સ્વીકારતુ દેખાય કોઈના «્કૂન્‍્ને તોડી પાડવાની ના તો કોઈની 
વૃત્તિ દેખાય કે ન તો દુભાવા ઘવાયાની લાગણી કેટલા ઓછા 
માણસો હશે આ દુનિયામાં જેને આવા તાતાવરણમાં પોતાના 
50૯ લત ગાળવાનો લહાવો મળ્યો હોય ! મારી 
ભારેમા ભારે પરીક્ષાની તેયારી છોડીને તમારી તમારા મિત્રો 
સાથે થતી વાતો માણવા હુ વારવ!ર ઇ્લ્ટાદ લઈ શકતો ખૂબ 
પામ્યો એવી લાજ સાથે હળવોફૂલ થઈને પાછો અભ્વાસ 
મણે જઈ શકતો આવુ નસીબ કેટલા ઘોડાને મળી શકે ? 
કોઈ પણ ભાષાને. લગતી કોઈ પણ, મુશ્કેલી હોય, તો. 
મનથી નિરાત રહી છે આજ સુધી કે તમે એ દૂર કરી શકશો 
કવિતા ન સમજાઈ તો તમે એના હાઇ સુધી પહોંચાડી શકશો 
મારા ભણવાના દિવસોમાં ભાષાસૃષ્ટિ, ભાષાશોભાને જોવા 
માણવાની સમજ તમે જ આપી ને ભાષાપ્રેમનો અનુભવ 
કરાવો વેકેશન પડ્યુ ને શુ વાચુ 7 એ સવાલના જવાબમા 
તમારી પાસેથી ઉત્તમોત્તમ પ7૦1ત થતાની 15 મળી 
રહેતૃ એ પુસ્તકો શોધવા માટે ક્યા બહાર પણ જવુ પડતુ ? 
ચોપડીઓના ખજાનાથી ભરાયેલ આપણુ ઘર દુનિયાની ઉત્તમ 
ઊઈક્ટળલ્ડર્માનું કદાચ એક હશે ડવિતાની કે વ્યાકરણની 
મુશ્કેલા આવી તો રવિવારે મનસુખકાકા કૅ બૅટાઈકાકા આપણે 
ત્યા આવે ત્યારે દૂર થઈ જાય. સસ્કૃતમાં કાંઈ રામજ ન પડી તો 
તરત માણેકકાકા કૅ ભાયાણીકાકાને ત્યાં તમે મોકલો એટલે 
સવાલનો સાચો જવાબ માત્ર લઈને પાછા આવો એટલુ જ નહીં, 
એની સાથે સસ્કૃત ભાષા માટેનું માન અનેકગણું વધી જાય એતું, 
જ્ઞાનનું ભાથુ પણ એ લોકો બાધી આપે. ઉમાશકરકાકા કે 
કિસનસિંહકાકા આપણે ત્યા આવે ને કવિતાની દુનિયામા 
રસતરબોળ કરી મૂકે ઉમદા માણસ ડોને ડહેવાય્‌ જાજરમાન 
બક્તિત્વ કેવું હોય એ આમને જોઈને સમજાય, એમની સાથે 
રાત્રે તમે આગલા ઓટલા પર સૂઓ ત્યારે મારે પણ મોડી 
રાતની તમારી. વાતોનું રસપાન કરવાનુ છાડક ન કરવુ હોવ, 


૨૦૦૮ 
જ 


ત્યારે એમની ૮૦0૪૪૧19 અમારાના તારાની શોભા પણ 
આપોઆપ દેખાડી દે અય્યૂબકાકાને સફેદ દૂધ જેવાં ઈસ્ત્રી 
ઢાઈટ કપડામાં જોવાના ને એમની ઊર્દીમેશ્રિત હિંદી 
સાભળવાથી કેફ ચઢે રિવકુમારકાકા આવે ને તમે બન્ને 
બગાળી ભાષામાં વાતો કરવાની રમત રમો ત્યારે એ ભાષાની 
મીઠાશનું અત્યત આકર્ષણ થાય. સરસ બોલાતી લખાતી 
અંગ્રેજી હિંદી, મરાઠી ને બીજી કેટલી ભાષાના કેવા કેવા 
વિદ્રાનો આપણા ઘરના વાતાવરણને તરબતર ડરી દેતા ! 

આજે ડયાં શોધવા એ બધા મહાનુભાવોને ? એ 
બધાના ચાલ્યા જવાથી જો આટલી ઓછપ. કિનારે ઊભીને 
દરિયાને માણનારા મને લાગે તો ભરદરિયો અનુભવેલા તમને 
તો કેટલુ એકલુ એકલુ લાગતું હશે એ કલ્પી શકાય છે દરરોજ 
ને દરરોજમા પણ અનેકવાર તમારા આ છેલ્લા થોડા વર્ષોમાં 
વારવાર બોલાતું તમારુ એક જ વાકય તમારા મનનુ 
॥ીલ્તપ્રઢયા એકલાપણુ સૂચવે છે “બધા ચાલી ગયા એક 
પછી એક બધા જ 

એ બર્ધાના ચાલી જવાથી મોટી ફિકરનો એક સવાલ એ 
થાય છે કે આવી ઊચી કક્ષાના તમે બધા ચાલી જશો તો 
ગુજરાતી સાહિત્યનુ શું થજ્ઞે ” આજે આપણી પોતાની બધી 
ભારતીય ભાષાઓ અગ્રેજીની સત્તા નીચે લુપ્ત થતી ચાલી છે 
ત્યારે ફિનિક્સની જેમ ગુજરાતી ભાષાનું પુનરુત્થાન કરાવી શકે 
એને. નવજીવન. અપાવી શકે ને એ. ભાષાની શોભાનું રસપાન 
કરાવી શકે એવ! સાક્ષરો પાછા પાકશે ? 

ભાષાના પ્રેમનું સિંચન તમે કર્યું એને માણવાની રીત 
પણ તમારી પાસેથી શીખવા મળી. રવીન્દ્રનાથની 
એકૌત્તરશાત્તિ કે કાલિદાસનુ રઘુવશ તમારી સાથે બેસીને 
વાચવાનો એક લહાવો જ કહેવાય મારું કમનસીબ કે આવુ 
કેટલું બધુ તમારા સહવાસમા જાણી શકાયુ હોત તે તક 
ઝડપવાનું ચૂકાઈ ગયુ ઘેર બેઠા, વિના મહેનતે આવો લાભ 
મળવાની પૂરી સગવડ હોવા છતા, ક્યારેક નિરરાતે સાથે બેસી 
વાચીશુ-સમજશુ એમ કરવા કરવામા, પણ જ્યારે પણ કોઈ 
પણ સારુ વાચ્યું ક તમારી વાદ આવે ને તમને એ સમાચાર 
આપીને ખુરશી ડાળ કરવા મન તત્પર ઘઈ જાય લખવાનો 
વારસો ન જાળવ્યો તો વે વાચનનો રસ કેળવાયો એ ક્યાં ઓછો 
કીમતી વારસૌ છે ! 

તપે હમેશા કહેતા આવ્યા છો. કે દરેકે કોઈ સારી 
1009૪ રાખવી જોઈએ, જેથી ક્યારેય એકલતા ન લાગે, 
નાનપણમાં ખ્યાલ નહોતો આવતો કે આ સૂચનનું કેટલુ મહત્ત 
છે આજેતમને.જોઉ છુ ત્યારે સમજાય છે કે બધા. મિત્રો, સગા 
સબધીઓ ચાલી ગયાં ત્યારે આ પુસ્તકો જ તમારા 10$741 
૮001081૫045 રહ્યા છે પચાસ વટાવગા પછીના મારી 
જિંદગીના તબક્કામાં તમારી સલાહનુ તથ્ય વધુ સમજાય છે 


બ્ટ્ણ 


ઇચ્છું કે તમારી જેમ પુસ્તકોને મારા મિત્રો તરીકે હું પણ સાથે 
રાખી શકું. 

“બા'ની તમારી વાર્તામાં એમની શિખામણ કે બારણે 
માગવા આવેલા કોઈને પણ ખાલી હાથે ન જવા દેવું એનું તમે 
અક્ષરશઃ કેટલું પાલન કર્યું છે એનો હું સાક્ષી રહ્યો છું, ક્યારેક 
છાનેમૂને પણ આપણે ત્યાં કેટલા લોકો કાંઈક ને કાંઈક 
કારણસર માગવા આવતા અને અમુકની વાતો બેકાર લાગતી, 
કોઈ ભીખ માગવાની ટેવ પડેલા હોય એવા લાગતા. અમને થતું, 
કે આવાઓને ન આપવું જોઈએ. તમારી એક જ ત્વા્ુપળાલા 
રહેતી, હશે એમને માગવાની ટેવ, પણ કાંઈક જરૂર હશે તો જ 
કોઈની પાસે હાથ લાંબો કરતા હશે ને ? ને પેલાઓએ. પણ 
તમારા કુમળા દિલને પારખી લીધેલું હશે એટલે બીજાં બધાંની 
નજરથી દૂર જઈને દરવાજામાં આવવાને બદલે તમારા લખવાના 
ટેબલવાળા રૂમની બારી પાસે આવીને તમને બોલાવતા. તમે 
એમના હાથમાં કાંઈકનું કાંઈક સરકાવી દેતા. હું માનું છું કે એ 
વખતે તમારાં બા તમારા દિલમાં પ્રવેશ કરીને એમને તમારે 
હાથે કાંઈક ને કાંઈક અપાવતાં હશે. બાને મળો ત્યારે કહેજો કે 
તમને આમ કરતાં જોયા છે એની અસર તમારી પછીની બીજી 
પેઢી પર પણ કાંઈક અંશે ઊતરી લાગે છે. 

જિંદગી જીવવાના પણ કેટકેટલા ઉપયોગી પાઠ તમારી 

પાસેથી શીખવા મળ્યા છે !લત્લ્તપંપ્ટ ગ૫ડઘાંછ મને ગમે, પણ 
કુવાલ્ડમાં મારું ૮૦-૦૯વૉ૧૫ંબા જ ન થાય. પછી ભલે એ 
કેરમ જેવી સીધી સાદી રમત હોય કે કિકેટના બોલને બેટ સાથે 
ભેગો કરવાનો હોય. તમે મને કહ્યો રાખો : રમવું જોઈએ. 
0૦્ત્સંબાનો હિમાયતી હું, એટલે હું કહું કે મને સારું રમતાં 
નથી આવડતું એટલે રમવાનું નથી ગમતું. તમે ળ1૦#વ] ૦ પૌલ 
5૦17 સમજાવતા. રમત આનંદ માટે હોય છે, હારવાથી ગભરાવું 
નહીં. જે જમાનામાં 80૪1943 171પં૪લાકાંછમાં 8.€૦૧૫માં 
પિત્કા લંતડડ આવવાનું પત્વત્ટ હતું એ વખતે અમારી છદ્ધાદ્તાએ 
૯૦૦૪ તોડ્યો. ને પહેલી વાર 8.€૦ત.માં ચાર વિઘાર્થીઓને 
પત્ડા તદ્ડડડ મળ્યો. મારું એકાદ પેપર બહુ સારુ નહોતું ગયું એટલે 
મને બહુ સારા ત્લ્ડાા(ની_ આશા નહોતી. પણ તયત લેવા 
યુનિવર્સિટી પરગયો તો જોયું કે તતા તઢડડમાટેમારા માત્ર બેજ 
પતતતત્ડઓછાપડતા હતા,એટલે ખૂબ દુઃખ થયું, યુનિવર્સિટીમાં 
પાંચમો નંબર હોવા છતાં. શેરબજારમાં તમારી પાસે 
॥ાહલ્ાણ્ટાલઈને આવ્યો તો તમે પૂછયું કે આટલું સારું દ્ટડપાંદ 
લાવાાપછી દુઃખી થવાય ?સમજાવ્યુંઃ જેથાય તે સારા માટેજ થતું 
હોય છે.1ગત્ડા તંત્ડડ હોત તો દુનિયા વાહવાહ કરત, તું ફૂલ્યો ન 
સમાત. ૪૪૦ યોટો થાત એ નુકસાન થાત. 120% તા 9#ઢવ્ધંત્યા 
૫02૦૬૯૬, તારું ત્્ડપાંદ બહુ સારું ગણાશે ને પેલી પ્તટકુઢ પ૯ 
અસરથી તું બચી જઈશ. કેટલી સાચી વાત - કેટલા બધા 
9£091૯%5' ૯૦ સાથે જ સંકળાવેલા હોય છે ને ? 


બ્રશ 


ચીવટ તો તમારી જ. કોઈનો કાગળ આવ્યો નથી ને તમે 
એને જવાબ લખી જ નાખ્યો હોય. આજનું કામ કાલે કરીશું એ 
વાતનો તમને કંટાળો. વાંચવામાં કોઈ નવો શબ્દ આવ્યો ને તમે 
ડિક્શનરી હાથમાં લીધી જ હોય. અમારો એક 4તિ%૦પતતદટ 
]૦1:૦ હતો : કોઈ શબ્દ નથી સમજાયો એ સૂતાં સૂતાં વાંચવાના 
આરામના ૦૬૯માંથી ઊઠીને ડિક્શનરી લેવા જવાની તૈયારી ન 
હોય તો ભાઈને ખબર પડવા ન દેવી. નહીં તો, ઊભા થવું જ 
પડશે. તમારી તપત્તં૦ડા1 તો હજુ આજે પણ ક્યાં શમી છે ? 
તમારે બધું જ જાણવું હોય ને સમજો નહીં ત્યાં સુધી એનો પીછો 
છોડવો ન હોય. પછી એ. &58709105ત્ડની. વાત હોય કે 
1તાલતતલાને લતા શું કામ કહેવાય કે પછી અમેરિકાથી 
આવેલા કોઈ ૦પટકાલ'5એ. તમને “૮૦01 તંપવઇ' શું કામ 
કહ્યા, એ. છ્તઝલ્ડડાંબાને કયા સંજોગોમાં વાપરી શકાય એ 
સમજવું હોય. તમારા કહેવા પ્રમાણે ત્પત્ત બાં ન હોય તો 
લેખક ન થવાય. તમારા જેટલી જિજ્ઞાસા અમારા કોઈમાં નહીં 
હોય એટલે જ અમે કોઈ લેખક નહીં થયા હોઈએ. ! 

તમને ક્યારેય કોઈ ઉપર કંટાળો જ કેમ નહીં આવતો 
હોય એમ અમને બહુ આશ્ચર્ય થાય. એક તરફ ઊંચામાં ઊંચી 
કક્ષાના વિદ્ધાનો સાથે જે માણસ ડત બંતા) કાઇલાતતા0॥ 
કરનારો હોય એ જ તદ્દન નાખી દીધાની વાત કરનારને પણ કેમ 
સહન કરી શકતો હશે ? પણ તમારા મનમાં એ પ્રશ્નનો જવાબ 
તદ્દન તલ્વ રહ્યો છે : દરેકની સારી બાજુ જોતાં શીખીએ તો 
દરેકમાં કાંઈકને કાંઈક રસ પડે એવું મળી જ રહે. આ 
[2270તલૌને લીધે જ તો તમને તમારાં વિધવિધ પાત્રો મળી 
રહેતાં હશે - જેમાં તમને નાના માની ખભે “ગોળમાટલું' 
બનાવીને બેસાડનારો પોરબંદરનો ભીમો પણ સ્થાન લે કે મોટી 
ઉમરના છતાં તમને પોતાના પત્રમિત્ર માનીને કાગળમાં પોતાનું 
દિલ ઠાલવનારી સ્કૂલે જતી નાની છોકરી પણ પાત્ર રૂપે મળી 
રહે. હું જો તમારી જેટલી ઉમરનો થઈશ, બહુ ત1૦૦5) થવા 
જઈશ તો વાતો. કરવા જોઈતું હશે પણ કોઈ મળશે વે નહી ! 

આવો જ ૦૦૯% 4[2]210વલૌ] તમારો રહ્યો છે લેખકોની 
બાબતમાં. બીજાં ઘણાંની વાતો પરથી એવું લાગતું કે એમને 
હિસાબે જે લખાઈ ગયું છે તે ઉત્તમ સાહિત્ય ને જે નવી પેઢી 
દ્વારા લખાઈ રહ્યું છે એ સાહિત્ય જ ન કહેવાય. એની સામે તમે 
હંમેશાં નવા લેખકોને કેટલું બધું ઉત્તેજન આપતા રહ્યા છો, 
કેટકેટલાના તમે હાથ પકડ્યા છે, માર્ગદર્શન કર્યું છે, એમની 
સારી વાર્તા વાંચી ને તરત એમને સામેથી અભિનંદનના 
સંદેશાઓ મોકલ્યા છે, એમને પ્રસ્‍તાવનાઓ લખી આપી છે, ન 
લખનારાઓને “લખો”, “લખો', “લખો! કહીને લખતા કર્યા છે. 
જૂના સાથે નવાને ૧૮૮૦1 કરવાની તૈયારી વિશ્વસાહિત્યના છેક 
છેલ્લામાં છેલ્લા લેખકનાં પુસ્તકોના બહોળા વાંચનને લીધે જ 
હશે. હું તમને જ્તળવંલતા પતતદલ જ કહું કેમકે તમાચં-કેટલાં 


ડિસેમ્બર કા 


બધાં લખાણોની ઇલજાલ્ડ તદન ઝાબ્વેલતા (કે લાલા 
તણાઇ કહી શકાય. “લતા શું બોલે ?' કે “મનનાં ભૂત' કે 
પછી આ છેક હમણાં લખેલી “પદ્મા પત્રિની !' - બધાંમાં 
માણસના મનમાં ઊડાણો સુધી પહોંચવાની ને લખાણ દ્વારા 
વાચકને ત્યાં છેડ પહોંચાડતાની તમારી રીત ભલે 
05 0તંલળા મહીં, ઝા૦તંલતત તો ખરી જ. વાર્તાઓ વાંચું 
ત્યારે એમ થાય કે આવા અનુભવો મને પણ થતા હોય છે, 
જોવા-સાંભળવામાં આવતા હોય છે, પણ લેખકમાં ને મારા 
જેવી આમ જમતામાં ફરક જ એટલો કે તમારી પાસે એ 
અનુભતો વાર્તાના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે,અમારી પાસે એ માત્ર 
અતુભવો કે ઢાલ્ત્તં૦!લડ જ રહૈ છે 

કોઈ પણ મા-બાપને એમનાં છોકરૉઓ પર ગુસ્સે થતાં 
કે મારતાં જોઉ તો સહન નથી 
થતું કેમકે એવું ક્યારેવ તમારાં 
બન્ને પાસે જોયું, નથી, ક્યારેય 
નહીં જો કે તમને ન ગમે એવું 
અમે કદાચ કાંઈ કરતા પણ 
નહીં હોઈએ ! હા, એક વાર 
એવુ મેં ડરેલું જે તમને નહોતું [ઝુ 
ગમ્યું અમેરિકા ભણવાની મારી કેરે 
સખત ઈચ્છા હતી એટલે તમે 
મોકલેલો, ભણીને જલદી પાછા * 
આવી જવાની શરતે એપ્રમાણે 
પાછો તો હું આવી ગયો, પછી 
પ્રણ્યો, દોઢૈક વર્ષ તમારી, સાથે 
રહ્યો પણ ખરો પણ જુૂવાનીનું 
જોર હતું, દાનેયા જોવી હતી, 
પરદેશનો અનુભવ બન્ને સાથે લઈએ એવી ઈચ્છા થઈ થોડાં 
વર્ષો માટે જઈએ એમ અમે બન્નેએ નકી કર્યું. પરદેશ જાય છે 
તે કોઈ પાછું નથી આવતું એનો તમને ડર, એટલે અમે પરદેશ 
પાછાં ન જઈએ એશન તમે ઈચ્છતા. એમા તમારી દેશ માટેની ને 
પુત્ર માટેની લાગણીનું જ જોર હતું તમને ન ગમે એવું ક્યારેય ન 
કરેલ મારે માટે આ બહુ વિકટ સમસ્યા હતી તમે દુઃખી જરૂર 
થયા હશો,પણ અમને અટકાના નહોતા કહેલું કે હવે તમે 
મોટાં છો, તમારું ભતિષ્ય તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે બનાવી શકો 
છો. પણ મારી ઈચ્છા ભારતમાં જ રહો એવી છે મેં તમને એ 
તખતે ભરોસો આપેલો કે થોડાં વર્ષા પટે જ જવું છે, કાયમ માટે 
નહીં. અમારી ઈચ્છા મુજલ થોડાં વર્ષોમો પરદેશનો અનુભવ 
લઇને પાછા આવ્યાને પણ થોડા વખતમાં વીસ વર્ષ થશે. તમે 
અમાસમાં (કે તમે આપેલા સસ્કારમા) શ્રધ્ધા રાખી અને 
અમને ૪૯૩ ૦4 ઇ૦૫ પટ ક ૦ાતેડનો અનુભવ મેળવ્યાનો 
સંતોષ રહ્યો. આટલાં વર્ષોથી ભારત્‌ પાછા આતી અમને. 


રસેમ્બર ૨૦૦૮: ર૨૦૧ 





શ્રી ગુલાબદસ બ્રોકર (ર૦૯ ૧૬૦૯-૧૦૬ ૨૦૦5 ..) 
પુન શ્રી વિજય બ્રોકર સાથે 





ઠરીઠામ થયેલા જોઈને હું ઈચ્છું છું કે એક વખતનું તમને 
પહોંચેલું દુ'ખ ભૂલાઈ ગયું હશે. 
તમે એ વખતે હશો એટલી ઉમરનો આજે હું છું નીલ 
અમેરિકા ગયો છે ત્યારે દેશ માટેની ને પુત્ર માટેની મારી 
લાગણીઓ પણ એક વખતની તમારી હતી એવી જ છે ખૂબ 
ઈચ્છા રહે છે કે નીલ પણ ભણી કરી અનુભત લઈને પાછો 
ભારત આવીને જ ડટાઇટ થાય. તમારી શ્રધ્ધા ફળી એવી 
અમારી પણ ફળે એવા આશીર્વાદ આપજો. 
હું ઈદિરાને ઘણીતાર કહું છું કે આપજે પણ આપણાં 
છોકરાઓને તમે બન્નેએ અપને જે દ્ત્લ્તળાત આપી છે એવી 
જ આપવા ત્ત[9૩છ1૯ થઈએ એવી પ્રાર્થના કરીએ. તમે ક્યારેય 
અમારી પાસે કોઈ જાતની અપેક્ષા નથી રાખી કે કોઈ જાતનો 
હક્ક નથી કર્યો. તમને તમારી 
શીતે સ્હેવાનું ગમે એવા 
બહાના હેઠળ, તમે અપને 
અમારી રીતે રહેવાની સગવડ 
જ કરી આપતા રહ્યા છો એ ન 
સમજીએ એટલા અમે 
અણસમજ તો નથી. અમે 
ઇચ્છીએ. કે અમે પણ અમાર્સા 
૧ છોકરાંઓને એમની ઈચ્છાની 
જં જિંદગી જીવવા દઈ શકીએ. 
ન ઈચ્છા માત્ર એ જ રહે 
હ છે કે તમારાં હવેનાં વર્ષોમાં 
તુમારી સગતડી ને શરીર 
સચવાઈ શકે એ માટે કાંઈક 
કરી શકવાની અમને તમે તક 
આપો અમને પણ એનાથી સંતોષ રહેશે કે આટલું બધં જેમણે 
અમારે માટે કર્યું એમનું થોડુ કાંઈક અમે પણ કરી શક્યા. 
તમે હંમેશા કહેતા આવ્યા છો. કે તમે બહુ નસીબદાર 
રહ્યા છો મા, ભાઈબહેન, પત્ની, છોકરાંઓ, મિત્રો, પૈસા, 
માનપાન, મુસાફરી, બધી રીતે તમે ધાર્યું હોય એથી વધુ તમને 
મળ્યું છે તમારે ૯વમે વર્ષે એ જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે જ્યાં 
સુધી તમે અમારી સૌની વચ્ચે હો ત્વાં સુધી આવા જ નસીબદાર 
રહો ને તમારી લધી ઈચ્છા ફળો. 
જુઓ - કેટલુ બધુ લખી નાખ્યું ! આટલું 101૪ 
કા॥લસ્વે લખે એ ક્યારેય દત ડાળ તાલ તો ન જ 
થઈ શકે ૫૦૦ લખવા માટે જોઈતી ઝતલાત્ટ પણ મારી 
પાસે નથી. એટલે અ જિંદગીમાં પુતતાલ પુત્ર તમારા નસીબમાં 
નથી, સારો પુત્ર તમે હંમેશાં કહી શકો એવો રહું તો બસ. 
તમારો, 
તિજ્ય 
ઘિ 


હટ 


અ/.-. 


વાંચતાં - વિચારતાં 





બાવન કરોડનું ઈનામ લગભગ અજાણ્યાને ! 

વર્ષ ૨૦૦૮નું લગભગ બાવન કરોડ રૂપિયા (૧૩૦ 
લાખ ડોલરનું સાહિત્ય માટેનું નોબેલ ઈનામ ફાનસ (અને 
મોરરિશેયસ) બહારની દુનિયામાં ભાગ્યે જ જાણીતા એવા 
ઝયાં-મેરી ગુસ્તેવ લી ક્લેઝિયોને આપીને સ્વીડિશ 
અકાદમીએ એક વિશેષ આશ્ચર્યનું સર્જન કર્યું છે. શ્રી ક્લેઝિયો 
વિષે પ્રોફેસરો પણ નહિવત્‌ જાણે છે. 

હિન્દી મહાસાગરના [-] 
મોરિશિષસમાં જન્મેલા લી! 
. ક્લેઝિયોની એક જાણીતી નવલકથા 
“્વોૉરન્ટાઈન' (તબીબી કારણોસર 
અટકાયત) છે. અન્ય કેટલીક [ 
નવલકથાઓ તથા લેખસંગ્રહો એમને * 
નામે છે, જેમના અનુવાદ ભાગ્વે જ થયા છે. મઝાની વાત એ 
છે કે મોરિશિયસમાં હિન્દીઓની તસતી ખૂબ છે (વાસ્તવમાં, 
બહુમતીમાં), એથી લી ક્લેઝિયોની કૃતિઓમાં ભાગવતપુરાણ, 
બૌધ્ધ વિચાર, મુંડક ઉપનિષદ, વગેરેના ઉલ્લેખો જ નહિ, 
અંશો પણ જોવા મળે છે. એમનાં તમામ લખાણો માનવીના 
સૃષ્ટિ સાથેના સંબંધો (આદિકાળથી વર્તમાન સુધી) 
સમજવાની મથામણ ધરાવે છે. 
“એને મોટાં ઈનામ મળે એટલે ચણભણ તો થાય જ 


/ 2: 
ક - ૦ 
- 7-:4&-52- 


જેનું નાણાંકીય મૂલ્ય થોડાક “ર 
સેંકડાથી વધારે નથી એવાં શિ ક 
ગુજરાતનાં ઈનામો બાબત પણ ક્યાંક કઝ 
ને ક્યાંક ખાનગી કે જાહેર વિવાદ ઝમ 


નક 


થતો હોય ત્યારે કરોડોની નાણાંકીય ક ! 





કિમતનાં નોબેલ કે બૂકર ઈનામો વિષે | 
વિવાદ થાય તે સ્વાભાવિક ગણાય. ક 
વાસ્તવમાં, આવા વિવાદ જો ન 
કૃતિલક્ષી અને નિઃસ્વાર્થ હોય તો [હ 
આવકાર્ય ગણાવા જોઈએ, કારણ કે 


એથી ઘણી સ્પષ્ટતાઓ થતી હોય છે, ઘણી વાર દિશાદર્શન 
પણ થતું હોય છે. ગુજરાત માટે તો કહી શકાય કે ઈનામો 
મેળવનાર કૃતિઓની નિખાલસ ચર્ચા નથી થતી, તે ભાયા 
સાહિત્યના સ્તરને નીચે રાખનાર એક કારણ પણ છે. 

વર્ષ ૨૦૦૮ માટે આશરે ચાર કરોડનું મૅન બૂકર 


હ્ટ્શ 






યશવન્ત મહેતા 


ઈનામ જેને માટે જાહેર થયું તે, અરવિંદ અધિગાની કૃતિ ધી 
વ્હાઈટ ટાઈગર વિષે ખાસ્સી ટિપ્પણીઓ ઘઇ છે. આ 
નવલકથાના વસ્તુને સાવ ટૂંકમાં નિરૂપીએ તો એ, દેખીતા 
ઉજળા ભારતની છાયામાં ખદબદતાં અગણિત કંગાળોની 
પરિસ્થિતિ નિરૂપતી તેમજ આર્થિક સીડી ૫ર ઊંચે ને ઊંચે 
ચડવા મથતા ધનવાન તથા મધ્યમ વર્ગ દ્વારા એ કંગાળો 


તરફની અપરાધી કક્ષાની ઉપેક્ષા નિરૂપતી નવલકથા છે. 


હવે, જ્યારે માણસ અંચળા નીચેનો વણ-ઉજળો 


1 રરી દશ સારે બઠાળઉ અધિ એ 


કુત્સિત જ લાગે. એટલે જ એને વિષેનાં કેટલાંક નિરીક્ષણ 
કદાચ આમ આવાં છે : 

આ એક કંઢાળાજનક, આનંદરહિત રગશિયું ગાડું 
છે... વિધ્યાર્થીસુલભ નાક-ટીચકામણ છે... (મંશુલ! 
પશ્મનાભન, “અ!ઉટલૂક'મ) 

આ પુસ્તક બોલીવૂડની પટકથાના પ્રથમ ડાફ્ટની જેમ 
વંચાય છે. દરેક પાત્ર છાપેલું કાટલું છે. વંગ કંડવો અને 
ઉપરછલ્લો છે; લેખન વિસારે પાડી શકાય એવું છે. (સમીર 
રહીમ, “ધી ડેઈલી ટેલિત્ર।ફ'૫) 

બૂકરની દષ્ટિએ સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ...આ ઈનામ હવે. 
પોતાનું બળ ગુમાવી રહ્યું છે. સવગી સુધારણાની જરૂર છે. 
હોન સધરલેન્ડ, “9 ગાર્ડિયન” 

અહીં એવો બિનઅસરકારક વાસ્તવાદ છે, જેવો 
સામાન્ય રીતે હિન્દી ફિલ્મો અને નવલકથાઓમાં છાંટવામાં 
આવે છે. હિન્દના પ્રવાસ ખાતાનો ચહેરો (આ વાંચીને) 
ઓઝપાઈ ગયો હશે. (સ્ટુઅર્ટ જેટીઝ, “ઈ! ગિયન' 


* (ધી વ્હાઈટ ટાઈગર'નો) સૂક્ષ્મતાનો અભાવ તેમજ 
તેનું વાંકદેખું નિરૂપણ (વાચકને) થકવી નાખે એવું છે. જો કે 
હિન્દના હણહણતા અર્થતંત્ર વિષેની આશાવાદી કથાઓ 
સામેના વાસ્તવ તરીકે એની ઠીક ઉપયોગિતા છે. (“9 ટઈન્સ 
લિટરરી સષ્જમેન્ટ' 


ક 


ડિસેમ્બર ર૮ * 


આ એક એવી નવલકથા છે જેની રચનાકળાની 
ર્તુરાઈ જેટલી જ મહત્ત્તતી છે એની અંતનિહેત માનવતા, 
(એર પ્રસન્‍્નરજ%, ઈન્ડિય ટૂડે'જં 

ન 

અધિગાની મૅન બૂકર ઈનામ વિજેતા ડૃતિ “ધી વ્હાઈટ 
ટાઇગર' દેશન॥ નિમ્ન વર્ગની અને એની જિંદગીની કથા છે, 
જે વર્ગે પેટ ભરવા ભીખ માંગવી પડે છે, કોંકીટના 
ફ્લાયઓવર હેઠળ ટાઢથી રુંઠવાતાં સૂવું પડે છે, રસ્તાની 
બાજુમાં કુદરતી હાજતે જવું પડે છે, અને આટલી 'આઝાદી' 
માટે ય તીદ્ર સંઘર્ષ કરવો પડે છે. ઈ મહ!દેવન-દાસગુપ્ત, 
“ફન્ટમિરર'*0) 

- જો કે “ધી વ્હાઈટ ટાઈગ?' માટે “ધી હિન્દુ' જેવા 
સાહિત્યના તરફદાર અખબારમાં પણ જે ટિપ્પણી પ્રગટ થઈ 
છે તે આઘાતજનક છે. એમાં અજિત કુમારે લખ્યું છે - જોં 
આપુસ્તક વાંચવા માંડયું અને મારો ઉત્સાહ ઓગળી ગવો.. 
એર્ના ખલ પાત્રો બોલીવૂડની ખરાબ રોતલ ફિલ્મર્ના પાત્રો જેર્વા 
છે. પરંતુ એમાંનું સાધારણ લોકોનું નિરૂપણ મને માત્ર કઢંગું જ 
નહિ, કોધજનક લાગ્યું એની (અધિગાની) દેશ્યાવલિ મને 
અસંભાન લાગી... વગેરે 
કંવિ-લેખક જ્યારે ચુગલીખોર બને છે 

મોટી તયે ઉત્તમ ગણાત્તા કવિ કે લેખક બનનાર નાના 
હોય ત્યારે કેટલાંક એવાં કામ કરી બેઠા હોય છે જે એમની 
મોટી વયે એમના દુશ્મનોને કે ટીકાકારોને ઉત્તમ હથિયારરૂપ 
બની રહે છે આપણા દેશના જાહેર જીવનમાં ઘણે આગળ 
નીકળી જનાર અને કહિ તરીકે પ્રસ્થાપિત એક સજ્જને 
જૂતાનીમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ કરનાર દળમાં ભાગ લીધીલો. દળે. 
કશીક ભાંગફોડ કરી, એટલે એ સમયની અંગ્રેજ સરકારની 
પોલીસે જૂવાનોને પકડવા માંડ્યા, હવે, આર્વા દળોની એક 
રિતેત.ગે૮ી,શડોટ,.છે ડે પ્પાણ, જય. વોટ.ગાથીરઓતા. નામન, 

દેવાય. પરંત જેનો આગળ ઉલ્લેખ થયો તે કવિ રાજકારણીએ 
સાથીઓનાં નામ બકી માવ); એવો આક્ષેપ છે આ આક્ષેપે 
આ ભાઈનો જિંદગીભર કેડો ન છોડ્યો. 

આતો જ એક કિસ્સો સન 
જર્મનીના ખૂબ જ વિખ્યાત [2૪ 
નવલકથાકાર ગુન્ટર ગ્રાસનો છે [:2 *૯*- 
એમણે સ્વર્ય મૌટી વયે કબૂલ કરેલું કે [ 
પોતે નવયુવા વયે જર્મન નાઝીઓની 
મારફાડછાપ શાખા વોફેન- 

એસ.એસ.ના સ્વયંસેવક રહી ચૂક્યા 
છે. 


ડમ્બર ર૦૦૮: ૨૦૮ 





તાજેતરમાં (ઓક્ટો ર૦૦૮) એક નવલકથાકાર 
પિલાન કુન્દેરાની ચુગલીખોરીનો કિસ્સો પ્રગટ થયો છે. વાત 
૧૯૪૮ની છે. જ્યારે ક્રૂર જર્મન. રાષ્ટ્રવાદીઓ (નાઝીઓ)ને 
હરાવીને ઝેડોસ્લોવેકિયા દેશ આઝાદ થવેલો. એની 
આઝાદીની લડાઈમાં મૃખ્ય પક્ષ સામ્યવાદી પક્ષ હતો એ 
સમયના દુનિયાભરના આદર્શવાદી યુતાનોની જેમ કુન્ટેરાપણ 
ચુસ્ત માનવતાતાદી હતા. એ વેળા એપને માટે (અને દૂનિયા 
માટેય) હિટલર અને નાઝીઓ સૌથી વધ ધિક્કારપાત્ર હતા. 
ડુન્દેરા એમાં પણ સામેલ હતા. 

હવે, બન્યું એવું કે કુન્દેરા યુવાનો માટેના એક 
સહનિવાસમાં વસતા હતા ત્યારે ત્યાં વસવા આવેલો 
મિરોરલાવ દ્વાચસેક જર્મન્‌ જાસૂસ છે એવું કુન્દેરાએ, 
પોલીસને જણાવી દીધું એ વૈળા જર્મનો, નાઝીઓ અને 
અમેરિકનો. માટે ઝેકોસ્લોવેકિયાર્મા સખત નેફરત હોય એ 
સમજી શકાય એવી વાત છે. મિરોસ્લાવને જાસૂસી બદલ ૨૨ 
વર્ષની જેલ થઈ. 

અલબત્ત, આજકાલ એકાંતવાસમાં રહેતા કુન્દેરાએ 
આ આખી વાતને જૂઠી જાહેર કરી છે. કહ્યું છે કે મારા 
ભૂત્તકાળને ખરડવાના ઉદ્દેશથી આવાં જૂઠાણાં પેદા કરવામાં 
આવે છે. 
તાલીમથી ડૉક્ટર, વિકૃતિથી અશ્લીલ ફિલ્મ બનાવનાર, 
પ્રકૃતિથી લેખક 

ચેન્નઈ ભદ્રાસ)ની જાણીતી દૂ” 
પુપાલ. જેલમાં ડૉ પ્રકાશ નામે એક ફુડ ઝે, 
કેદી છે એની તાલીમ તો [૪5 
અરિથિવિષયક તબીબીશાસ્ત્રની છે, 
પરંતુ એની મનોવિકૃતિએ તેને | ર 
અશ્લીલ ફિલ્મ-સીડી બનાવીને ક---*-- 
વિદેશોમાં વેચીને મોટી કમાણી ડરવાપ્રેર્યો એ ધધો કરતાં ડૉ. 
પ્રકાશ પકડાઈ ગયો અને એને સાત વર્ષની કેદની સજા થઈ, 
આ ફરજિયાત કાર્યનિતૃત્તિ દરમિયાન શું કરવું, એનો તિચાર 
કરતાં ડૉ. પ્રકાશને વાર્તાઓ લખવાનો વિચાર આવો હવે, 
કૌઈ પણ જેલ માણસને લખતાં અટકાવતી નથી. પંડિત 
જવાહરલાલ નહેરુનું શ્રેષ્ઠ લેખન જેલમાં બેઠાં થયું છે ડૉ. 
પ્રકાશન! કલમ પણ જેલમાં ખીલી ઊઠી. એણે લખવા માંડયું, 
અને આ નોંધ લખાય છે ત્યાં સુધીમાં (ઓક્ટોબર, ૨૦૦૮ 
સુધીમાં) એનાં સો જેટલાં પુસ્તકો પ્રગટ થઈ ચૂક્યાં છે એમાં 
નવલક્યાઓ. છે, વાર્તાસંગ્રહો છે, “જાતે બનાતો' પ્રકારના 
પુસ્તકો છે અને મહાભારતની નવી વાચના ચાર ભાગમાં છે 
એના પ્રકાશકે ઠરાવ્યું છે કે દર મહિને એના ચાર પુસ્તક પ્રગટ 
કરવાં ! થઈ શકશે ? પ્રડાશકને વિશ્વાસ છે કે જરૂર ચાર 


હટ 





પુસ્તક દર માસે પ્રગટ કરી શકાશે, “કારણ કે ઝડપી લેખનનો 
કદાચ વિશ્વવિક્રમ ડૉક્ટર પ્રકાશ ધરાવે છે.' 

તાલીમથી ડોક્ટર હોવાને કારણે અને બધું શિક્ષણ 
અંગ્રેજીમાં લીધું હોવાથી, ડૉ. પ્રકાશ અંગ્રેજીમાં લખે છે. 
દિવસમાં સરાસરી તેર કલાક લખે છે. જેલમાં તો માણસ પાસે 
સમય જ સમય હોય ને ? 
પુસ્તક વેચવા માટે શું શું કરવું પડે ? 

ઘણા ખરા ગુજરાતી લેખકો માને છે કે પ્રકાશક 
અમારી હસ્તપ્રત સ્વીકારે એ પછી અમારી કોઈ જ ફરજ 
રહેતી નથી. ફક્ત હક રહે છે : પુરસ્કારનો હક ! અલબત્ત, 
કેટલાક એવા જાદુગરો, કથાકારો, સ્વામીઓને અમે જાણીએ 
છીએ. જેમની ખ્યાતિ પોતાનાં પુસ્તકો ખરીદવા પોતાના 
મ્રશંસકોને અનુરોધ કરવાની છે. પણ એ લોકો અપવાદ છે, 
નિયમ નહિ. 

બીજી બાજુ, અંગ્રેજી | 
પ્રકાશન-જગતમાં જબ્બર સ્પર્ધા ચાલે 
છે. પોતાનાં પુસ્તકોના વેચાણ માટે 
લેખકોએ.જાત-જાતનાં ગતકડાં કરવાં | 
પડે છે. ઓક્ટોબર, ૨૦૦૮ના પ્રથમ ! 
સપ્તાહમાં અમેરિકાના બ્રુકલીનના | . “દ 
પુરતકમેળામાં જેલેખકોઆવેએમની ; “ફે. હ 
પાસે કશીક રજૂઆતની અપેક્ષા 
રખાઈ હતી. “ડેથ ઓફવિષ્ણુ' અને 'ધી એજ ઓફ શિવ' જેવી 
ઠીકઠીક ચર્ચિત નવલકથાઓ લખનાર માનીલ સૂરીને જણાવાયું 
કે કશુંક અવનવું કરી બતાવો. જવાબમાં સૂરીએ લાલચોળ 
ઘાઘરો-ચોળી પહેરીને, નર્તકી-અભિનેત્રી હેલને મૂળે ગાયેલું 
ગીત રજૂકર્યું: “પિયા, તૂઅબ તો આ જા... 

ખૂબ તાળીઓ પડી. કહેવાય છે કે એનું ઉઘાડું પેટ 
કોઈ સુંદરીના પેટ જેટલું કમનીય દેખાતું હતું !! 
મારાપછી માર્પુસ્તકોનું શું ? 

કોઈક અખબાર માટે ઈન્ટરવ્યૂ લેવા બે યુવાન 
દીકરીઓ આવી હતી. આ લખનારનો હજારો પુસ્તકોનો 
સંગ્રહ જોયો. લખનારે એવીય ટકોર કરી કે સંતાનોમાં કોઈને 
સાહિત્યમાં રસ નથી. મારા પછી આ સંમ્રહનું કોણ જાણે શું 
થશે ! તરત જ, એક દીકરી બોલી ઊઠી કે અમે એનો 
સદુપયોગ કરીશું. 

વાતને ચારેક વર્ષ થયાં છે. બેમાંથી એકેય દીકરી ફરી 
દેખાઈ નથી. 

અમદાવાદના એક શિક્ષક, જે બી.એસસી., ઉપરાંત 
ત્રણ ભાષાઓ - ઈંગ્લીશ, ઉર્દ્‌, પર્શિયનમાં એમ.એ.ની ડિગ્રી 


લ્ટ્શ 





ધરાવે છે અને કારકિર્દીના છેલ્લાં 
૧૯ વર્ષ શાળાના આચાર્ય હતા, 
તેમને પણ આવી જ ચિંતા સતાવતી 
હતી. મારા પછી મારાં પુસ્તકોનું શું ? | 
કહેવાય છે કે એમનાં સંતાનોએ [2 '- 
જણાવી દીધું કે તમારા ગયા પછી . “ “ 
અમે આ પુસ્તકોનું તાપણું કરીશું ! ં 

સજ્જનને એટલું બધું ખોટું વ “ટ તક 
લાગ્યું કે એમણે પોતાનાં પુસ્તકો લાયક વાચકો સુધી પહોંચે 
એમાટે સસ્તે દામે વેચી નાખવાનું નક્કી કર્યું. પોતે નોકરીમાંથી 
તો નિવૃત્ત છે, એટલે એક રેંકડી લીધી અને અમદાવાદના 
વિખ્યાત શેઠ મા. જે. પુસ્તકાલય પાસે ઊભા રહીને રસ 
ધરાવતાઓને પુસ્તકો વેચવા માંડ્યાં. 

આચાર્યનું નામ છે મોહંમદ હુસેન શેખ. 
અંડરવેઅર-રિયલિઝમ ! 

એક તદન દેશી “આપણી આગવી' ગુજરાતી કહેવત 





1 છેઃ: ધોતિયા હેઠળ સૌ નાગા છે ! 


માણસ ઢંકાયેલો રહે છે ત્યાં સુધી એનાં અમુક લક્ષણ 


ઢંકાઈ રહે છે. પરંતુ જો એને નજીકથી, અનાવૃત્ત જોવામાં 


આવે તો એ કઢંગો કે કદરૂપો ય જણાય. આજ સુધીના 
સાહિત્યમાં માનવીના એ અંદરના કદરૂપને જોવાનો રિવાજ 
નહોતો. પણ હવે ઘણા લખનારાઓને એ કદરૂપતા છતી 
કરવામાં જ મોજ પડે છે. સાહિત્યના યુગોમાં ર્વિલિઝમ, 
નીઓ-રિયલિઝમ વગેરે ગણાય છે. આને આપણે અંડરવેઅર- 
રિયલિઝમ કહીશું ? 

કેટલાક સમય અગાઉ વી. 
એસ. નાયપોલના એક સમયના 
શિષ્ય અને સંગાથીએ એમનાં વણ- 
ઉજળાં પાસાં વિષે લખેલું. હવે 
સલમાન રશદીના સુરક્ષાકર્મીઓમાંથી એકે એમનાં 
અપલક્ષણો ઉજાગર ડરતું પુસ્તક પ્રગટ કર્યું છે. રશદીના પ્રાણ 
સામે ઝનૂની ધર્મિષ્ઠોએ ફતવો કાઢેલો ત્યારે એમના રક્ષણ માટે 
બ્રિટનની સ્પેશિયલ બ્રાન્ચના પોલીસ-કર્મીઓને નીમવામાં 
આવેલા. એણે આ પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે અમે સુરક્ષાકર્મીઓ 
રશદીને “સ્ક્રકી' (બોચિયો) કહેતા ! બીજું પણ 
“બિનસાહિત્વિક' લખ્યું છે જે બ્રિટનમાં જ પ્રગટ ઘઈ શકે, 
ભારતમાં નહિ. 

રશદી હવે આ માણસ ૫૨ કેસ કરવાના છે. 





પ ડિસેમ્બર ર૫ 


અર્ઘ્ય 
ફર 
રાજેન્દ્ર શુકલ 

ઊગ્યા તમે ભીત્રને પ્રતાપ, 
એશ્ચર્ય એવે પ્રસર્યા અમાપ, 
સુહાય જેવુ નભ ઈન્દ્રચાપ ! 
અભૂત્તપૂર્વા ગતિ જે લહાવ, 
યાત્રા તમારી જયહીં પૂર્ણ થાય 
આરભ ત્યાંથી જ નવા રચાય ! 
દેખાડ્યુ એવુ સહુને યથાર્થ, 
અનર્થથી ભિન્ન કર્યું જ સાર્થ, 
તમારી સગે સઘળુ ફતાર્થ ! 
લ્હેરી રહ્યો જે અહીં કુંજકુંજ 
શાશ્ષત તમે એડ પ્રકાશપુજ, 
શબ્દો શમે, કિતુ શમે ન ગુજ ! 
કેડો હતો તે કીંધ રાજમાર્ગ, 
એમા તમે રમ્ય રચ્યો વળાક ! 

૧૧/૧૧/ર૦૦૮ 
*આદિલ સાહેબને 


ટગેમ્બર ર૦૦૮ ર૨૧૦ 


મળે, ન મળે ! 


ભગવતીકુમાર શર્મા 


અ પૂર્વ, નન ને ઉશ્જવળ અચલ મળે, ન મળે ! 
ગઝલનો આવો મનોહર મહલ મળે, ન મળે ! 


ફરીથી આટલી ઉમદા ગઝલ મળે, ન મળે ! 
ગઝલનુ શોભિત શતદલ કમલ મળે, ન મળે ! 


કરી તે કાયાપલટ ગુર્જરી ગઝલ કેરી, 
ફરી એ ગઝલો, એ મુક્તક તરલ મળે, ન મળે ! 
'વરેવરાઓને તોર છતા પઝલ કાયમ 
ફરી ગઝલનો એ નવલો અમલ મળે, ન મળે ! 


લચી પડ્યા છે હવે ખેતરો ઘણા કિન્તુ 
ઉતારી તે જેગઝ્લની ફસલ મળે, ન મળે ! 


નવી જ ભોંય તેં ભાંગી પુરાણા વિસ્તારે, 
ફરીથી આવી કૌ સિદ્ધિ વિરલ મળે, ન મળે ! 


*આદિલ મન્સૂરીને અંજલિ 


હટ્ણ 


રચનાઓ ચાર 


લાભર્શકર ઠાકર 
૧. ૩. 
હજી ક્યાં સુધી આમ ભલે બધાંએ મને સાવ ત્યજી દીધો છે. 
સતત કોઈ કરતાં કોઈ નથી - 
વાં કરીશ તારા નકારને ? આસપાસ, બહાર 
કમ સે કમ અને અંદર. 
તારા અભિનિવેશને તો છોડ. ખખડતી ખાલી ખીણ જેવી 
આ તને શેની લગન લાગી છે ? એકલતા 
હકારની. એક માત્ર સધિયારો છે અભિન્ન. 
હા 
મેં 
મને પળ માટેપણ ત્યજી દીધો નથી. 
હુ 
મારા રાજીપાને વાગોળું છું 
કે 
કોઈની ય મારે 
૨. સોગંદ ખાઈને જુબાની આપતાની નથી. 
ઘડું છું મને પણ હજી ઘડાયો નથી... 
મારે મને ઘડીને ઘટરૂપે તરવું છે. 
ક્યાં ? 
જીવનસરિતામાં. 
શામાટે ? 
તરતા તરતા મારે સામા કાંઠે જવું છે. 
વ્હાય ? ન 
ત્યાં કોઈ મારી પ્રતીક્ષા કરે છે. ડૂબી જવું 
કોણ ? અનાયાસ પોતાના અવાજમાં 
મારે ય તે જાણવું છે કે અને તરકીબથી કાંઠે આવીને 
સામા કાંઠે કોણ અને શા માટે કોઈ અવાજને અલગ કરીને 
મારીપ્રતીક્ષા કરે છે. ડિસ્ટન્સથી સાંભળવો 
પણ રે તું ક્યારે ઘડાઈ રહીશ ? તે 
ઘડતાં ઘડતાં છે 
હુ હોવાની અને ન હોવાની 
મને એ જપૂછું છું : સુખભરી રમત. 
રે હું ક્યારે ઘડાઈ રહીશ ? ] ટુ£૦1% ટલ્લા 11 1પંડ છુતા૯. 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ : ૨૧૧ 


અર્ઘ્ય 
છી 
રાજેન્દ્ર શુકલ 

ઊગ્યા તમે ભીતરને પ્રતાપ, 
એશ્વર્ય એવે પ્રસર્યા અમાપ, 
સુહાવ જેવુ નભ ઈન્દ્રચાપ ! 
અભૂતપૂર્તા ગતિ જે લહાય, 
યાત્રા તમારી જયહીં પૂર્ણ થાય, 
આરભ ત્યાંથી જ નવ! રચાય ! 
દેખાડચુ એવુ સહુને યથાર્થ, 
અનર્થથી ભિન્ન કર્યું જ સાર્થ 
તમારી સંગે સઘળું ફૂતાર્થ ! 
લ્હેરી રહ્યો જે અહીં કુંજકુંજ, 
શાશ્વત તમે એહ પ્રકાશપુજ, 
શબ્દો શમે, કિંતૃ શમે ન ગુજ ! 
કેડો હતો તે કીધ રાજમાર્ગ, 
એમા તમે રમ્ય રઃઓ વળાક ! 

૧૧/૧૧/ર૦૦૮ 
*આદિલ સાહેબને 


£સેમ્બર ૨૦૦૮ ર૨૧૦ 


મળે, ન મળે ! 


ભગવતીકુમાર શર્મા 


અ પૂર્વ, નથ ને ઉશ્જવળ અચલ મળે, ન મળે ! 
ગઝલનો આવો મનોહર મહલ મળે, ન મળે ! 
ફરીથી આટલી ઉમદા ગઝલ મળે, ન મળે ! 
ગઝલનુ શોભિતું શતદલ કમલ મળે, ન મળે ! 
કરી તે કાયાપલટ ગુર્જરી ગઝલ કેરી 
ફરી એ ગઝલો, એ મુક્તક તરલ મળે, ન મળે ! 
પરપરાઓને તોડી છર્તા ગઝલ કાયમ, 
ફરી ગઝલનો એ નવલો અમલ મળે, ન મળે ! 
લચી પડ્યા છે હવે ખેતરો ઘણાં કિન્તુ 
ઉતારી તેં જે ગઝલની ફસલ મળે, ન મળે ! 
નવી જ ભોંય ્તેભાગી પુરાણા વિસ્તારે, 
ફરીથી આવી કો સિદ્ધિ વિરલ મળે, ન મળે ! 

*આદિલ મન્સૂરીને અંજલિ 


છજામાં 


પેનને ઘેન ચઢ્યું 
લખવાનું 

જીભને કેફ વધે 
બૌલતાનું 

શુંલખું 
લલાટપરવિધાતાન! 
શું કહું 

બધિર મંડપમંચને 
હું મતે જ 
સાંભળતો નથી 
ભાળતો નથી 

ત્રો 

કાગળ તો 

ક્યાંથી લખું 
વલખું છું 

તલખું છું 
સંભળાવવા 
શકરં 
પડઘાનાંર્પખી 
નિર્જન એકાન્તમાં 
ઊડી ગયાં 

છતાં 

મજામાં છું 

મારા 

છજામાં. 
(૫૨૦૦૮) 


'ગ્ેપ્બ્ર ર૦૦૮ ૨૧૨ 


બે કાવ્યો 


રાપૈશ્યામ શર્મા 


આજુબાજુ 


બારી ઉઘાડી રાખું તો 
કાસાસ્માં, 

કાળા કાળાં બતક 
અત્તરે 

તરે 

સમડીઓ. 
મડાપર ઝળુંબવા 
ગગનનેક્યો 
મરણું છે તે 
ગરણું 

ગળે બંધાય 
પેંધાય 

ગટરો 

ઊે 

શટરો 
દુકાનોમકાનો 
ગટરગું ગટરગું 
સાતા. 

ઊડે આજુબાજુ 
તાહનો ભંગાર 
લોલીપોપ ચૂંસતી 
લગાર 
શહેરનોપોડશી 
શણગાર 
(૫૫૨૪૦૦૮3 


(૧) જુઓ 
તોડી ફોડી નાંખેલી કશ્તી જુઓ 
ઝાંઝવાંની આ જબરદસ્તી જુઓ. 
રૂબરૂ એ થાય એવી છે વકી 
આ લગીચે પુષ્પની વસ્તી જુઓ. 
આપ પાછે પગ જરા ચાલી જુઓ 
માત્ર છાપાં ન જુઓ, પસ્તી જુઓ. 
મન-મગજની રોજની તકરારમાં 
થાય છે મોંઘી ક્ષણો સસ્તી જુઓ. 


રેતની ગરમી અને ખારો પવન 
એ છતાં જર્શાદ'ની મસ્તી જુઓ. 


પાંચ ગઝલો 
ટ 
ચિનુ મોદી જશદિ' 


(ર)નથી 
બાળપણમાં ડોકિયું કરવું નથી 
આ કળીને પુષ્પ થૈ ખરવું નથી. 
જાય છે, એ જાય છે; ક્યાં જાય છે ? 
આ બધું જાણ્યા વગર મરવું નથી. 
હાથ-પગ તો ક્યારનો તું વીંઝતો 
પાણી છે ને પાણીમાં તરવું નથી ? 
સૌ ક્ષણો હાજરજવાબી હોય છે 
તોય સંચિત મૌન વાપરવું નથી. 
સાવ ખાલીખમ થયો ર“ઈર્શાદ' તું 
પણ, હવે એકાંત આ ભરવું નથી. 


૨૨/ઝ૨૦૦૮ ૧૪૪૨૦૦૮ 

(ઝવ્ઞર વગર (છ) છે (૫) હરણ 
હોઈએ શું હોઈએ તારા વગર ? સાચું છે કે ખોટું છે ? સાવ સોનાનું હરણ 
વાત માંડું કેપ હોંકારા વગર ? આંસુથી શું મોટું છે ? થોભ, થંભી જા ચરણ. 
માંગ તે બધ્ધું જ છે; પણ, વ્યર્થ છે હોય અહીં વિસ્તરતું રણ સ્વર્ગની તો શી ખબર ? 


દેહ શણગારું શું ધબકારા વગર ? 
તારી જેમ જ ઊંઘવું છે, ઊંઘવું 


ખાલી ખોટી દોટું છું. 
યાદ રહે અમથું ક્યાંથી ? 


ઊંઘવું છે, મિત્ર, અંધારા વગર. ઊંડી, ઘેરી ચોટું છે. 
એક નબળી ક્ષણ હવે તો જોઈએ પંખીએ જળમાં જોયું : 
છોડું હું મેદાન; અણસારા વગર. *માળું, મારું ફ્ેટું છે !' 
હું નહીં હોઉં તો તું શું કરીશ ? સ્તખ નથી આવ્યાં પરબારાં 
યાદ કોને આવશે મારા વગર ? પાંપણ પર પરપોટું છે. 

ર/૩/૨૦૦૮ (હંસાની મૃત્યુતિથિએ) ૧૮/ર/૨૦૦૮ 


માત્ર નક્કી છે મરણ, 
કેમ દરિયે શોધનો - 
કૂદતું-ગાતું ઝરણ ? 
તું પધારે એ ક્ષણે 
શ્વાસને મળશે શરણ, 
ધૂળનો હિસ્સો થશે 
રોક ગંગા અવતરણ. 
રૂ-બરૂ સંમુખ છું 
છોડ તારાં આવરણ. 
વીર્ડો થા વીરડો 
વિસ્તરે છે રોજ રણ. 

૩૧૨/૨૦૦૩૮ _ 


___ ડિસેમ્બર ર૮ 


એક વર્સત્‌ ગઝલ 
છ 
ઉશનસ્‌ 

નો ક્યર્હી આરંભ, ના ક્યાં અંત છે 
ખીલવાની બીજી ક્ષણનું નામ તો વસંત છે. 
ફૂલ, ફાગણને વળી ફોર્મ તણો 
અર્થ કૈવળ ફૂલવા પર્યન્ત છે. 
એ. હતે પાસે જ લાગે છે મને 
છેક શ્વાસોચ્ફ્વાસમાં ય સુગંધ છે. 
તું થોભ થોડીવાર, થોડી વારમાં 
તાર બધા વે પ્રશ્ર કૈરો અંત છે. 
રંગગંધની લ્હાણી છે, તું વૂંટી લે 
બૈ'ક ક્ષણની વાત છે, ન અર્નત છે, 
એક પગલું જો ચૂક્યો તો જો પછી 
હા, પછી પગથી ય ના, ના પંધ છે. 
આજ ઉશનસૂચિત્ત, આખું અંગ ના 
એક ઉત્કટ માત્ર રાતો તંત છે. 

ર૯૦૧/૨૦૦૮ 


કાવ્યાનુવાદ 
જ 
તે આવે છે અને... 
ફર 


રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
અનુતાદ : દક્ષા વરસ. 


તે રોજ રોજ આવે છે અને ચાલ્યો જાય છે. 
મારી સખી, જા, મારા કેશમાંથી ફૂલ લઈ તેને આપી આવ. 


તેપૂછે કે કોણે મોકલ્યું તો હું તને તિનતું છું કે તેને મારુંનામ ન આપીશ; 
કેમ કે તે કેવળ આવે છે અને ચાલ્યો જાય છે. 


તે વૃક્ષ હેઠળ ધૂળ પર બેસી જાય છે. 

મારી બેન, ત્યાં ફૂલો અને પર્ણો બિછાવ- 

તેની આંખોમાં પીડા છે. એ મારા હદયમાં નથા જન્માવે છે 
તે કહેતો નથી કૈ તેના મનર્મા શું છે, 

તે કેવળ આવે છે અને ચાલ્યો જાય છે. 





(ઇટ ઉતક્તલાટ” - કૃતિ ૨૦) 


5૨૦૦૮: ૨૧૪. _ 1] 


ઘયેલ છે ? પાચ ફકરા અને લગભગ અડધા પાનામાં 
આત્મરસિત મૃત્યુકથા તર્ણવવા લેખકૈ ડૃતિને દશ્ય કલ્પન, 
પ્રતીકાત્મક કિયાચેષ્ટા, વસ્તુજગતની સ્થિતિગતિ, નાયકની 
નોધાવી.આખોના પલડારા'.. એટલે કે કેમેરાનેત્રમાં ફેમ કરી 
છે ત્યા પ્રારમ્મિક દશ્ય જુઓ. 

છ ફીટ લાબી 

આઓંખીણની, 

સામી પાર બ. છે? 

અને વાર્તાના અંતનું દશ્ય, જ્યાં નાયક આખના છેલ્લા 
મીંચકારા સાથે બળપૂર્વક જરાક ફફડે છે 

“બ... બ. 

અને ચળકતા અંધકારનાં મોજામાં હું ઓગળીને એક 
થઈ જાઉ છું 

ઘટના માત્ર આટલી “બ' સામી પાર જ રહી જાય છે 
અને નાયક બાળક માફક બબડે છે ફફડે છે બ. બ. અને 
અંધકારના મોજામા ઓગળી એક થઈ જાય છે ! પણ આ 
“એક' જ મૃત્યુ છે, અન્ય અનેક મૃત્યુ નેપથ્યમા, અવચથેતનારમાં 
ધરબાવેલાં હશે નહીતર અન્ધકારમાં, મૃત્યુમાં એક' થઈ 
ગયા પછી કહેવા કોણ આવે ? ક્યાથી આવે ?'! 

પાત્ર બે એક નાયક, બીજુ બ કૃતિમાં “બ'નો. ઉલ્લેખ 

“મે બોરસલીના થડ પર જરા હથેળી ફેરવી. બ.ની ગોરી પીઠ 

પર ભીના કાળા વાળનો ઢગલો, અને એ ભીનાશ પર હુ એક 
હેંસનું નાનુ શુભ્ર શાવક બનીને લપાઈને બેઠો છુ એવું સ્વપ્ન 
ત્રણેક દિવસ.પર મને આર્વ્યુહતુ ' ભાતકને થાય આ. બ. કોણ, 
હશે ? નામ નથી, અટક નથી. આઈડેન્ટિટી શોધવી હોય તો 
બીજા પેરાના છેડે આવેલા કાવ્યમય વર્ણનમા ઈષત્‌ ઝૉંખવુ 
ઘટે “આઠમના ચદ્રનો ટુકડો બોરસલીની પાછળ બ ની પીઠ 
જેવો તગતો હોય છે' બોરસલી-સાવ શુષ્ક નહિ એવું 
ઊર્મિભીજ્યુ રમૃતિ પ્રતીક છે, જેના ૫૨ હળવેકથી હથેળી 
ફેરવી નાવિકા બની ગોરી પીઠ પર નાયક હેસનુ બચ્ચુ બની 
સ્વપખ્નમમા-અથતિ માતાના ગર્ભમાં લપાઈ બેસે છે ! કાળા 
ભીના વાળ, કાળો કાગડો, કાળો અધકાર, કાળી કીડી (જેની 
ર્પર્શરેખા નાયકને બરાબર વચાય છે) એ બધા મૃત્યુના 
વિભિન્ન પર્યાય ઠરે છે 

મૃત્યુની કાળાશના સૂક્ષ્મ કોન્ટ્રાસ્ટમા હસનું શુભ્ર શ્વેત 
શાવક, ધાબામોંથી ખરતો સફેદ ચૂનો, આઠમના ચદ્રતો શુકલ 
ટુકડો અને સ્વપ્ન પલયઈ ગયા પછી ધાબાની ધાર પર બેઠેલાં 
હરના ધોળાં ધોળાં બચ્ચા જીવનની, ચૈતન્યની મૂક સાક્ષી પૂરે 
છે,પણ ત્યા જટ્રેનની તીણી તીખી વ્હીસલ બધા હંસ શાવકોને 
પાખો ફફડાવી (કૃતિના અતે નાયક પણ હોઠ ફફડાવી “બ.' 
બોલે છે 9 ઊડી જવા મજબૂર ડરે છે 


કબર ર૦૦૮ ૨૧૬ 





નાયક ઘરમાં આવી ટાર્ઈમપીસના કાંટા ફેસતે છે, 
એલાર્મ બેલ વાગતાં ચલ્લી પણ બચ્યાં (અને નાયક)ની જેમ 
પાખો ફફડાવી ઊડે છે રૂમમાં ફફડાટ અથડાતાં પંખાનાં 
વાયવી વર્તુળો બ્લ્યૂ દીવાલોને ધક્કો મારી ઔંગણાની 
બોરસલીને પણ ઊચકતા જાય છે ! અગાઉ કાગડો પણ 
મૃત્યુદૂત બની સ્મૃતિસદશ બૌરસલીની શુષ્ક ડાળને ખેંચતા 
મથતો હતો. હવે ? 

કથાસર્જકનો કેમેરા-એન્ગલ ત્રીજા પેરામાં નાયકને 
બોરસલીના ખાડાર્માં (જનનયોનિમાં ?) પગ ખૂંપવીને ઊભેલો 
ઝડપે છે એની ડોક ડાબી બાજુ નમી પડી છે, અને આખ 
મીંચતી જાય છે [મેરા નેત્રનું ફ્લૈશ ક્લિકિંગ ભાવકને 
સભળાયુ તમને 9 કાગડો ઊડાઊડ કરે છે સૂકી ડાખળીને 
ચાંચમા ભરાવી ત્યાં નાયક જુએ છૈ મારુ મકાન રણની 
રેતીમાં ઢળી પડ્યુ છે અને લોહી માસ વગરનાં, વાંસમાથી 
બનાવેલાં, ઊટોની એક કારવા એમાંથી પસાર થઈ રહી છે 
દરેક ઊટ પ૨ એક એક કાગડો બેઠો છે કાગડાની ચાંચમાં 
હસનું એક એક સફેદ બચ્ચા છે કાગડાની સંખ્યા વધતી જાય 
છે લાઈનસર એ ચપોચપ ગોઠવાતા જાય છે દૂર દૂર સુધી 
ચપોચપ લબાત॥ જાય છે ' 

જાણે પોલ કોહેલોની ડેથ પેરેબલ અને હિચકોકની “ધ 
બર્ડ્ઝ' વાંચતા-નીરખતા હોઈએ એવો હોલાજ' અનુભવ 
સુજ્ઞ ભાવકને થયા વગર નહીં રહે 

મેલોડ્ામેટિક બન્યા સિવાય, ઘટના ઘટન વંજનાને 
નંદવાયા વગર સ્વ મૃત્યુ જેવા તિષયને આટલી હળવાશથી 
નિરૂપવામા કંઈ ટેકનિક ફલવતી બની ? તો તે છેં એકમેવ 
મનોઘટનાને કવિતારૂપ આપી મૂર્તિકરણ સાધવું વૈદકીય 
પરિભાષામાં ભાવોપચયર્નું અહી રસસિદ્ધિ અર્થે બૃહણ થ્યું 
ગંભીર વસ્તુને કવિતા પ્રકારમાં અધિક રીતે ઢાળીને કવિએ 
વાર્તા રચી ના હોત્‌ તો કૃતિ બોજિલ બની જાત વાર્તાસર્જક 
ઊભશકર ઠાકરે ખેડેલા જોખમને અભિર્નદવાનં મત એટલા 
માટે થાય કે એમણે 'સેંગલ ઈફેક્ટ', “ચોટદાર અન્ત'ની 
પરપરાગત માન્યતાની સ્પૃહા સેવી નથી. સાહિત્યપ્રકાર 
(ઇલા) માન્ય શાસ્ત્રબદ્ધ ધોરણોના ચીલે ચાલ્યા નથી. મૃત્યુ 
તિષયસદર્ભે બ્રિટિશ કવયિત્રી સિલ્વીઆ પ્લાથ સાઘે 
લાભશંકરની કળાવિભાતના કેવી બધબેસતી છે તે 
પ્ર માણીએ 

114૪ 

15 ઢ31 વા, 11૯૯ €૫૯ા”11પ1ટ લંડ 

1 તૈઢ 1૬ €%૮૯૪બા1ત111/ પલી... 

(ત ₹3220015') 


ભભ્યાર) 


સુરદાસની કૃષ્ણકવિતામાં “ગીતગોવિંદ'નો મંગલશ્લોક : સર્ગસમાંતરણ કે છાયા ? 


સાંપ્રદાવિક અનુશ્રુતિ, સુરદાસની કૃષ્ણકવિતાને 
શ્રીમદ્વલ્લભનીપ્રેરણા (“આજ્ઞા ની પરિણતિમાને છે.ગૌઘાટ 
પરના પ્રથમ મેળાપ તખતે, સુરદાસ, “મૌં સમ કૌન કુટિલ 
ખલકામી ?'-એપદશ્રીવલ્લભનેસંભળાવે છે.એઅરસામાં, 
સુરદાસની સર્જકતા દીનતા,પ્રાર્થના, અંતઃતાપ જેવા ભાવોની 
રચના તરફ વળેલી હતી; એટલે એમનાં પદોમાં 
આત્મભર્ત્સનાના અંશોનેકારણે,એમનેમીડો ઉપાલંભ આપતા 
હોયએમ વલ્લભે કહ્યું: “સૂર લ્લ કેએસે કાહેધિઘિયાત હો ? 
કછુ ભગવદ્દ.જશ ગાઓ 1! આત્મનિંદાને બદલે 
આત્મપ્રસન્નતાપૂર્વક કૃષ્ણલીલાનું ગાન કરવાની આ સૂચના, 
સાંપ્રદાવિક દીક્ષા પછીની, સુરકવિતામાં સતત તે સાઘંત 
ચરિતાર્થ થતી રહી. આચાર્યવલ્લભે, એમને, ભાગવતાંતર્ગત 
દશમસ્કંધમાંના કૃષ્ણચરિત્રના લીલાક્કમોનો નિર્દેશ કર્યો; અને 
આમ, આચાર્યપ્રબોધનથી, સુરદાસના કતિતાસર્જનમાં 
કૃષ્ણલીલાનુંભાવનિરૂપણ,પ્રમુખપ્રવાહબની સહ્યું. 

સાંપ્રદાયિક સિધ્ધાંત-ગ્રેવામાં શ્રીમદ્‌ ભાગવતનું સ્થાન 
કેવળ, અષ્ટાદશ પુરાણમાંના એક “પુરાણ” તરીકેનું જ નથી; 
પણ સંપ્રદાયની દાર્શનિક પીટિકામાં, વેદ, ગીતા, બ્રહ્મસૂત્ર ઃ 
આગ્રમાણત્રયીની હારોહાર. ચતુર્થપ્રમાણ તરીકેની માન્યતા 
વલ્લભે પ્રતિપાદિત કરી છે એટલે સ્તો કૃષ્ણોપાસનાના 
સાંપ્રદાયિક સેવોપચાર તથા કીર્તનગાનમાં ભાગવતસંગતતાનો 
મહિમા અત્યંત રહે છે. આ કારણે, સુરદાસની કવિતામાં, 
ભાગતતનિરૂપિત કૃષ્ણલીલાના બહુવિધ પ્રસંગોની ઉપસ્થિતિ 
કેવળ-પીઠિકારૂપે જ નહિ, પ્રેરણા અને સર્ગપોષણ માટેપણ 
એટલી જ ઉપકારક રહે છે. 

-પણ એનો અર્થ એવો નથી કે સુરદાસનાં કૃષ્ણપદોની 
ભાવસૃષ્ટિ, નિતાન્ત ને ચુસ્ત રીતે, ભાવગતપ્રોક્ત કૃષ્ણલીલાને 
જ યથાતથ અનુસરે છે. દશમસ્કંધ અંતર્ગત કૃષ્ણચરિત્રને 
પોતાની પદસૃષ્ટિના કીલકસ્થાને તો અવશ્ય એ સ્વીકારે છે; 
પરંતુ વાત્સલ્ય, માધુર્ય અને સખ્ય : આ ત્રણેય ભાવના 
કવિતાગત નિરૂપણમાં, કૃષ્ણ ઉપરાંત રાધાસહ ગોપાંગનાઓ 
અને ગ્વાલમંડલી, નંદ-જશોદા વગેરે પરિજનોના વિધવિધ 
સંચારીઓની મુદ્રાઓથી આકારાતા સમગ્ર પરિવેશને તો. 
સમસામવિક 


ભ્ટ્શ 


લોકજીવનના સામાજિક/સાંસ્કૃતિક 





લાભશંકરપુરોહિત 


વાતાવરણથી રસીને જીવંત ને સાત નિક્ટ પરિચિત 
ઉધંતાતાલ) કરી આપે છે. કૃષ્ણ અને એના પરિજન 
પરિસરના વિધવિધ ભાવોના મૂર્તીકરણને, આ માનવીય 
સંવેદનાનો સાંપડતો ત્રડજુ સ્પર્શ, સુરદાસની કૃષ્ણ કવિતાની 
હદ્યતા અને આસ્વાઘતાનું સૌથી મહત્ત્વનું પરિમાણ છે. 
પૌરાણિકતાને સાંપડતી આ સમકાલીનતા / તત્કાલીનતા, 
આકસ્મિક કે આગંતુક નથી બની રહેતી; પણ સહજ અને 
ઉપચયાત્મક દીસે છે એનું કારણ છે સુરદાસની પ્રપન્ન 
ભક્તિમાંથી ઊઠતો ઊંડો અંતરંગ સન્નિવેશ 
ઉ૪૦ળ્લળલાઈ. સુરદાસની કૃષ્ણ કવિતાની સર્વકાલીન 
અપીલ, પણ, આ સર્ગપ્રકૃતિને કારણે નથી લાગતી ? 

વલ્લભપ્રબોધથી પ્રેરાઈને, ભગવદ્‌-લીલાનું કાવ્યસર્જન 
કરવા ઉદ્યત સુરદાસના “સૂર-સાગર”નાં પાંચેક હજાર 
ઉપરાંતનાં પદો પૈકી પ્રથમ નવ સ્કંધોને લગતાં પદોની સંખ્યા 
તો છસોને આળેગાળે (૬૧૮) જ છે; એ જ રીતે અંતિમ બન્ને 
સ્કંધ ૧૧ અને ૧૨નાં પદો પણ સાવ જૂજ સંખ્યામાં છે; જ્યારે 
કૃષ્ણના બાલચરિત્રને નિરૂપતાં પદો ખાસ્સી મોટી સંખ્યામાં 
એટલે કે ચાર હજાર ઉપરાંતનાં (૪૧૬૦) છે. ભાગવતકારને 
પણ મુખ્યતઃ કૃષ્ણભક્તિનું પ્રતિપાદન ઈષ્ટ છે એટલે સ્તો 
“દશમસ્કંધ' ત્યાં પણ મોટી જગ્યા રોકે છે. કૃષ્ણચરિત્રનો આ 
પ્રલંબ પથરાટ, ભાગવતમાં, બોધાત્મક કે વર્ણનાત્મક કરતાં 
ભાવાત્મક અને ચિત્રાત્મક વધુ છે. આ ઊર્મિસંપૃક્તાને લીધે 
જ મધ્યકાળની કૃષ્ણકવિતામાં પણ, ભાવબહુલતાના વિધવિધ 
ઉદ્રિક્ત સંચારીઓને વિલસાવતી ઊર્મિકવિતા (1) ઢબની 
પદરચનાઓ સવિશેષ અને સ-રસગ્રમાણમાં સાંપડી રહે છે. 
આ દિશામાં, સુરદાસનો શબ્દવિહાર, સાંખ્ય અને સત્ત્વ - 
બન્ને દષ્ટિએ ઘણો જ વ્યાપક છે. 

સાંપ્રદાવિક પરિભાષામાં “લીલા' (લીલા તુ 
સિતાસેન્છા) તળે સંશિત, શિશુકીડા કે પ્રીતિવિલાસને લગતા 
ભાવતપ્રસંગોના, કતિતાગત નિરૂપણમાં ભાગવતમાંથી તો મૂળ. 
પ્રસંગનું આછોતરું સૂચન, કહો કે એની ચિત્રણા માટેની 
પાલખ માત્ર સ્વીકારે છે, પ્રસંગનું ભાવાત્મક વિસ્તારીકરણ ને 


તૈવિધ્યીકરણ તો એપોતાની ડલ્યકતાથી સ ” 


ડિસેમ્બગ 


કરતી વેળા પ્રત્યક્ષ લોકજીવનની વિધવિધ ઉપ સ્થિતિ 
(3પદ0૦45)નો પરિસર, ભાવર્ભિબોની, આજુબાજુ રચી 
આપે છે રાધા/કૃષ્ણના માધુર્યીવિલાસના નિરૂપણમાં, પ્રથમ 
તારામૈત્રકથી માડીને, છેક ઉત્તર વષે, કૃષ્ણ પરિકર/પરિજનો 
સમેત સૂર્યગહણના પ્રસગે દ્વારકાથી કુરુક્ષેત્રમા પુણ્યસ્નાન 
માટે જાય છે ત્યા નંદ/જશોદા, ગોપજનો અને સ્વય રાધા 
સાથેના ઉત્તર મિલન પર્યન્તના યુગલપ્રીંતિના સ્થિત્યતરોની 
વસ્તુસામગ્રી, એણે, લોકપરપરામાં પ્રચલિત તત્યરક રૂઢ 
કથાઘટકોમાથી સ્વીકારી હોય એમ બને. યુગલ સ્વરૂપની 
ભક્તિ ઉપાસના. તો એ કાળે પ્રચારમાં આવી ગઇ હતી. 
ઉપરાત, “ગીતગોવિંદ' (જયદેવ) અને “કૃષ્ણકર્ણામૃત” 
(લીલાશુક) આ બન્ને સસ્કૃત કૃષ્ણપરક રચનાઓનોપ્રભાતક 
સમાદર ચૈતન્યની ગૌડીય પરપરા અને વલ્લભની પુષ્ટિ 
પરપરામાં છેક શગૂઆતથી.જ થતો.રહય છે “ગીત્ગોતિદ્'ની. 
અષ્ટપદીઓનુ ગાન, સાપ્રદાવિક કીર્તન પ્રણાલિકામા, સ્થાન 
ધરાવે છે એકલા સુરદાસ જ નહિ, અષ્ટછાપ/અષ્ટછાપેતર 
અન્ય કવિઓની પદરચનાઓપમાં પણ આ બન્ને સસ્કૃત 
રચનાઓનો રગ ઊતરતો રહ્યો છે આ સ્થિતિમા, જયદેવ 
અને લીલાશુકની ભક્તિરચનાઓમાથી, સુરદાસની કવિતામાં 
પ્રેરણા, પોષણ અને ક્યાક પૂરકતા પણ પ્રાપ્ત થયા હોવાની 
સભાતના ખરી. 
ભલે, ભાગવતમા રાધા સજ્ઞા/પાત્રનો કશો પ્રત્યક્ષ 
નિર્દેશ ન મળત્તો હોય, પરત પ્રાકૃત, અપભ્રશ ઉપ્રાત, 
લોકપરપરામા તો રાધાસહ કૃષ્ણનો કથાઘટક વ્યાપકપ્રચારમા 
હતો જ દશમી સદીના અરસામાં સસ્કૃતની શિષ્ટ કવિતામાં 
પણ એની નકરી સ્વીકૃતિ જ નહિ, ગાઢ સમાદર પણ થતો રહે 
છે એનું નિદર્શન “ગીતગોવિંદ'મા મળી રહે છે અનુકાલીન 
કૃષ્ણરડાતિતા અને કૃષ્ણભક્તિપરક સપ્રદાયોની પરંપરામાં તો 
“રાધા' આરાધ્યસ્થાન પણ શોભાવે છે ગૌડીય પરપરાએ. 
*રાધા'ના પરકીયાભાવની જારપ્રીતિનેપ્રેમલક્ષણાની પરાકાષ્ઠા 
ગણી, પુષ્ટિ સંપ્રદાયના અભિપ્રાવે રાધાનો કૃષ્ણાનુરાગ 
સ્વડીયાભાવનો છે આ કારણે, યુગલસ્તરૂપની માધુર્ષવીલાના 
કવિતાગત નિરૂપણમાં સુરદાસની લેખિની મોકળાશથી વિહરે 
છે શૃગારના કેટલાક ઘાટા ઉદ્રેકો પણ, સ્વકીયાભાવને લીધે, 
તેર્વાદ્ય લાગે. 
“ાધાકૃષ્ણમિલાપ” તળૈના સુરદાસનાં પંદરેક પદો, 
ઉભયના પ્રથમ મિલનના મૌગ્ધ અને નિર્દોષ પ્રીતિને, 


૨૨૦૦૮ ર૨૧૮ 





ચિત્રાત્મક રીતે નિરૂપે છે પરંતુ, આ પદગુચ્છનો આરભ તો, 
કૃષ્ણ-પશોદાના વાત્સલ્યના ચિત્રથી થાય છે જે મૈયા ભૌરા 
ચક ડોરી' -બોલતા બાલકૃષ્ણ, મા પાસે રમવા માટે, દોરી 
ભમરડો માગે છે બહુરગી દોરી અને ભમરડો લઈને શજીના 
રેડ થઈજતા કૃષ્ણ, ગ્વાલ મંડળી લઇને, નીકળી પડે છે કેવું 
છેમાનુ હેત ? મૈયા બિના ઔર કૌ રાખે, બારબાર હરિ કરત 
નિહોરી', 'તેસઈ હરિ, તેસેઈ સબ બાલક, કર ભૌરા-ચકરિનિ 
ફ્રી જોરી' તેવતેવડી બાળમડળીમા, નદની પોળમા, ભમરડો 
ફેરવતા કૃષ્ણને નીરખી રહેતી જશોદાની પ્રસન્નતા કેવી છે ? 
*દેખતિ જર્નાને જસોદા યહ સુખ, બાર બાર બિહંસતિ મુખ 
મોરી.' હાસ્યની છોળો ઉડાડતી જતી અને ચકરડી-ભમરડાની 
રમતમાં ગુલતાન ગ્વાલમડળીમાં, શિશુ કૃષ્ણની મસ્તી 
નિહાળ્યે રાખતી યશૌદા તો પોતાના અપત્ય-વાત્સલ્યને, વારે 
તારે મુખ ફેરતી ફેરતીને મદ મદદ સ્મિત્‌_ક્રકાતતી.,વ્ક્ત્‌_કરે. 
છે, પણ, કીડારત કૃષ્ણને નિહાળીને, દ્રજવનિતા તો વાકી 
નજરે જોતી જોતી “ડારતિ તૃન તોરી ' ઘાસના તણખલાં 
તોડતી, માધુર્યને જિત કરે છે '(૫પદ ૧૧૯૦ મેરેહિય લાડી 
મનમોહન, લૈ ગવે રી ચિત્ત ચોરિ આ રસ્તેથી જ નીકળેલા 
*મનમોહન'ને તણખલુ તોડવાને બહાને નીરખી લીધા ! 
“*મોરમુકુટ', સ્ત્રવનનિ મનિ ડુંડલ', “ઉર બનમાલ', દસન 
શમક', “અધરનિ અરૂનાઈ' આવા રૂપમધુર કૃષ્ણને જોતાવેત 
હું તો !“પરિઠગોરી ! (પદ ૬૭૦) હાથનો ઝાટકો આપીને 
ચકરડી/દોરીને ઘુમાવતા કૃષ્ણને નિહાળ્યાની ક્ષણથી જ ! 

ભેરૌ જ્યો ન રહિ સકત્‌ ! બસ, જ્યા નજર કરુત્યા એજ 
“મૃદુ મૂરત' નયનમાં લાગી રહે ! “અબ મૈ કહા કરૌ રી 
સજની ? સકોચ છોડીને સહિયરને પૂછતી રાધા તો જુરતે 
દ્વોતિ તબ મદન દહત્‌'ની દશામા મૂકાઈ ગઈ છે ! (પદ ૬૭૧) 
હાથમાં દોરી, ભમરડો લઈને યમુના કાંઠે રમવા નીકળેલા 
કૃષ્ણની નજર ઓચિંતી રાધા પર પડી કેવી લાગે છે રાધા ? 
નૈન બિસાલ ભાલ દિએ રોરી / નીલ બસન, ફરિયા કટિ 
પહિરે, બેની પીઠિ રૂલતિ ઝકઝોરી સખીઓની સાથે આવી 
રાધાને આવતી જોઈને જ કૃષ્ણ તો !.. દેખત હીં રીઝે નૈનનૈન 
મિલિ પરીઠગોરી ! (પદ ૬૭૨) કૃષ્ણ પૂછે છે રાધાને 

“ન તૂ ગૌરી, ક્યા રહે છે તુ ? કોની દીકરી છો ? ક્યાંય 
દ્રજની કેડી પર તને જોઈ નથી ! રાધા પણ વળતો જવાબ 
આપેછે “કાહે કૌ હમ ત્રજ-તન આવતિં હુ તો મારી પોળમાં 
જ રમતી રહુ છુ મેં તો કાને સાભળી વાત છે કે નંદનો છોરો 
દહી-માખણની ચોરી કરતો ત્યા ફર્યાડરે છે કૃષ્ણ પણ ગાજ્યા 


હ્ટ્ણ 


જાય એમ નથી. “તુમ્હરૌંકહા ચોરિ હમ લૈ હૈ ?' મારી સાથે 
રમવા ચાલો. બસ, “ભોરી રાધિકા' “રસિક શિરોમણિ'ની 
વાતમાં ભોળવાઈ ગઈ ! (પદ ૬૭૩) બન્નેનો ્રથમ સનેહ' 
પરસ્પર પિછાન્યો. “ૈન-નૈન કીન્હી સબ બાતેં, ગુદ્ય પ્રીતિ 
પ્રગટાનવ્યો' કૃષ્ણ પ્રસતાવ મૂકે છે : “એકાદ ગાઉ દૂર નંદનું 
ઘર છે, મારું નામ 'કાન્હ', અમારે ઘરે ક્યારેક રમવા આવો, 
બારણે આવીને મને બોલાવજે.' (પદ ૧૭૪) કૃષ્ણ-રાધાના 
પ્રીતિવિલાસનો આમ આરંભ થાય છે. દોહવા માટેની દોણી 
લઈને રાધા નંદને ઘરે જાય છે. કૃષ્ણ મિલન પુનઃ થયું. નંદ 
આવી ચડે છે ગૌશાળામાં. રાધાને ઊભેલી દીઠી. કહ્યું : “ખેલો 
તુમ દોઉ, દૂરિ કહું જિનિ જૈહો' નંદની સૂચના સાંભળીને 
રાધાએ કૃષ્ણને કહ્યું : નંદબાબાની વાત સાંભળીને ? મને 
છોડીને ક્યાંય જશો તો તમને નંદની પાસે લઈ જઈશ. સારું 
થયું કે મને સોંપીને ગયા. હવે તમારી “બાંહ નકુ ન છોડી, મહર 
ખીઝિ હે હમ કૌ.' કૃષ્ણ બોલ્યા : “મેરી બાંહ છાંડિ દૈ રાધા” 
આમ, યુગલસ્વરૂપની પ્રેમકી બાતે' ચાલે (પદ ૧૭૯-૮૦- 
૮૧) એક વેળા, “ગગન મેઘ છવાયો' ત્યારે રાધાએ કહ્યું : 
ચાલો વૃંદાવન જઈએ (પદ ૧૮૩) આ વર્ષશ્ઠિતુની જ્યામા- 
સ્યામ ગુપ્ત- લીલા, સૂર ક્યોં કહે ગાઈ' કહીને, પદ ૬૮૪માં 
'ુખ-વિલાસ'નો આરંભ કરે છે : 

ગગન ઘહરાઈ જૂરી ઘટા ઝરી. 

પવન ઝકઝોર, ચપલા-ચમક ચહું ઓર, 

સુવન-તન ચિતે નંદ ડરત ભારી. 

કહ્યો વૃષભાનુ કી કુંવરિ સૌ બોલિ કે, 

ચકા કાન્હ ઘર લિએ જારી; 

દોઉ ઘર જાહ્‌ સંગ, ગગન ભયૌ સ્યામરંગ, 

કુંતર-કર ગહ્યૌ વૃષભાનુ-બારી. 

ગએ બન ઘન ઓર નવલ-નંદ-કિસોર, નવલ રાધા, 

નએ.ડુંજ ભારી; 

અંગ પુલક્તિ ભએ, મદન તિન તન જએ, 

“સૂર' પ્રભુ સ્યામ સ્યામા વિહારી 

ભૂર સાગર ભા. ૧: ૬૮૪/૧૩૦ર) 
ક 

જયદેવ રચિત “ગીતગોવિંદ'માં, રાધા-કૃષ્ણના 
પ્રીતિવિલાસના ત્રણ દિવસ (ખરી રીતે તો અઢી જ દિવસ)નું 
પ્રણયવૃત્ત રચનાની પીઠિકામાં છે. આ કથાનક ભાગવતનિર્ભર 
નથી. યુગલ સ્વરૂપના સંયોગ-વિયોગ-પુનઃસંયોગના 
કાબવૃત્તનું ઘટનાચક્ર તો, અહીં, જો કે, શરદમાં નહીં, 


લ્ટ્શ્‌ 


વસંતત્રક્તુમાં વિચરે છે; પરંતુ કાવના મંગલશ્લોક અંતર્ગત 
સુરત-સંકેત, વર્ષત્કતુની પીઠિકા સ્વીકારે છે: 
મેધેકેલુરમમ્વર વનમુવઃ શ્યામાસ્તમાતટુમે - 
વત મોરુરયં ત્વમેવ તહિમ રધિ શં પ્રાપ૧1 
- ર્ય નન્નિરેશિતશ્રહિતયોઃ પ્રત્યધ્વછુનછુમં 
રાઘામાધવયોર્ગયસ્તિ સમુનાછુતે રહ: જેનતય: 1 ૨1 
શતાધિક વરસોથી, “ગીત-ગોવિંદ'ના જુદા જુદા 
અનુવાદો આપણે ત્યાં થતા રહ્યા છે. આવા છ/સાત 
અનુવાદોમાંથી, પ્રસ્તુત શ્લોકને લગતા બે અનુવાદ હે. હ. ધ્રુવ 

(૧૮૯૫) અને રાજેન્દ્ર શાહ (૧૯૮૨) મૂળ શ્લોકને અવગત 

કરવામાં સુવિધા રહે એ હેતુથી, અહીં ટંકું છું. 

ઉ) “અંધારે ઘન તાડ ભૂત સરખાં ભાસે વને રાત્રિએ, 
બ્ડીએ બાળક રાધિકે !ત્વરિત તૂં ને કૃષ્ણ જાઓ ગૃહે 
વેણે એ વિધ નંદને વિચરતા વાટે સુડુજોદરે 
જાવે જે જમુના તટે જુગલની લીલા, રમો તે ઉરે” 

- કે. હ. ધ્રુવ 

(ખ) આ જઅનુવાદનો અન્ય પાઠ - 

“અંધાર્યો ઘન, રાધિકે, ગગનમાં, છાયાં તમાલો વન 
રેહો બાલ બીએ, સ્કુરે પુલક, તું લૈ જા ગૃહે કાન્હને 
- એવાં વેણથી નંદનાં વિચરતાં કાલિંદી ડૂંજોદરે 
માણે ને સહચારની જુગલ એ લીલા, રમો તે ઉરે?” 
- કે. હ, ધુવ 

(0) મેઘે મેદુર વ્યોમ, તાલ તરુએ અંધાર છાયું વન, 
રાત્રી, ભીરુ કન્હાઈનો કર ધરી, રાધે, ઘરે સંચરો 
એવો નંદ-નિદેશ ઝીલી, યમુના તીરે નિકુંજે ઢુમે 
ચધા માધવ કીધ, ગાઉ જ્ય તે એકાન્ત કેલી તણો 

- રાજેન્દ્ર શાહ* 

બારમા શતકના જયદેવની આ રચના, પંદરમી સદી 
સુધીમાં તો ઓરિસ્સા, બંગાળ, બિહાર, મિઘિલા ઉપરાંત 
દક્ષિણમાં કેરલ, તામિલનાડુ પર્યન્ત એની ભક્તિ પ્રતિષ્ઠા અને 
પ્રભાવકતા પ્રસારી ચૂકી હતી. ચાળીસ જેટલી ટીકાઓ. - 

- સંસ્કૃત શ્લોક “ગીતગોવિંદ' અનુ. : રાજેન્દ્ર શાહ, પ્રકા. : ગુ.સા.અ. ભરથમ 

૧૯૮૪),પુષ્ઠ ૨૨. 

“ કે. હ. ધ્રુવનો અનુવાદ (ક.) એજન, પ્રસ્‍તાવના પુષ્ઠ ૧૭. 

- કે. હ. ધ્રુવનો અનુવાદ (ખ) બીજી આવૃત્તિ “ગીતગોવિદ' કે. હ, ધ્રુવ 

(૧૯૦૪). 

- રાજેન્દ્ર શાહનો અનુવાદ (૫) 'ગીતગોવિંદ' અનુ. : રાજેન્દ્ર શાહ થમ / 

૧૯૮૯૦પૃષ્ઠ ર૩ 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ : ૨૧૯ 


મલયાલમમાં તો “અષ્ટપદી અટ્ટપ્રકારમ્‌' નામે, કૈવળ નૃત્ય/ 
અભિનયપરક ટીકા સમેત - એની મળે છે. મધ્યકાળથી 
માંડીને અથપર્યન્ત કૃષ્ણપરક ભક્તિ મંદિરોમાં, ખાસ તો 
જગન્નાથ મંદિર, પુરી અને બંગાળ/નેપાળમાં, અષ્ટપદીઓનું 
પૂજોપચારમાં નિયમિત ગાન જળવાઈ રહ્યું છે. આવી 
અતિમહિમાવંત કૃષ્ણ કવિતાથી, મધ્યકાળનો ભાગ્યે જ કોઈ 
ભક્ત કવિ અનભિજ્ઞ હોઈ શકે. કૃષ્શાસક્તિના ઉત્કટ અને 
સઘન ભાવાતિશય ઉપરાંત, ઊચા ડવિત્તાગુણ, સાંગીતિક 
શ્રુતિમાધુર્ય, ઊંડે સુધી સ્પર્શી જતો નાદવૈભવ, બહુવિધ 
લયસંકુલો થકી સરજાતી નૃત્ય/અભિનયપરક સંભાવનાઓ : 
આવી અતુલિત શબ્દસંપદા થકી, ગીતગોવિંદ સમસ્ત ભારત- 
વર્ષની ધર્મ-અધ્યાત્મ પરંપરામાં એટલું બધું રસાઈ ગયું હતું કે 
સમગ્ન મધ્યકાળની સંતકવિતામાં, એક યા બીજારૂપે, એની 
છાલક ઊતરતી રહે છે. 

હતે, ગીત ગૌવતિંદ'ના આરંભ શ્લોક અને સુરદાસના 
ઉડ્ત પદની સમરૂપતા કે સમાંતરતા ક્યાં અને કેવી રીતે તરી 
આવે છે એ બાબતની તપાસ, બન્નેને પાસે પાસે મૂકીને કરવા 
તરફ વળીએ. 


ગૌતગોરિંદ સુરદ્યાસ 
મેધમેટ્રમમ્વર “રગન ઘહસઈ જુરી ઘટા કારી' 
શ્ીરર્વ ન્ડરેત ભારી 
* ફૂ નેન્ટમિજેશિત “દ્યો વૃષભાનુ કી ડુંવરિ સૌ બોલિકે' 
ત્પમેવ તહિમ રઘ 8 1૫૧ “રાધિકા કાન્હ ઘર લિએ જા રી' 
ત્તતિવયો * દોઉ ધરજાહુ સગ, 
ર્વમાસમલટ્મ્નેક્લ .. ગગન ભયો સ્યામરંગ 
સતિત્તયો પ્રત્ચછઝગયુમ્ખદ્ુઉ “ગએ બનઘન ઔર નવલ નંદકિસોર, 
નએ કુંજ ભારી 
ર૪ વેમ્તવ અંગ પુલકિત ભએ, મદન તિન તન જએ 
રાધામાધવયોગયન્તિ શૂર' પ્રભુ સ્યામસ્યામાતિહારી* 

- રાધામાધવ'ની એકાન્ત કેલીના થોડાક મુદ્દાનિદેશને 
લગતો પદ્યખંડક, અહીં ઉધ્ધૃત પદ પછીનાં ત્રણેક પદ છોડીને 
પદ ૬૮૮માંધી ટાંકું ? એમાં પણ પ્રસતુત શ્લોકની પરોક્ષ છાયા 
તરતાઈ આવશે. 

“વલ કિસોરનવલ નાગરિયા, 


“સેમ્બર ૨૦૦૮: ૨૨૦ 





અપની ભુજા સ્યામ-ભૂજ ઉપર, 

સ્યામ-ભુજા અપને ઉર ધરિયા. 

કીડા કરત તમાલ-તરુન-તર રયામાં 

સ્યામ ઉમંગિ રસ ભરિવા 

સૂરદાસ બલિ-બલિ જોરી પર. 

નંદડુંવર વૃષભાનુર-ડુવરિયા 

રાઘાળાયવયો્ઝયસ્તિ યળુનાવુતે ર જેમ | 

આ અંત્ય-ચરણનો અંતરોદ્ગાર અહીં શબ્દાંતરે નથી 
સંભળાતો ? 

ચત ગાઢ થઈ રહી છે, વાદળાંઓ આકાશમાં ઘેરાઈ 
રહ્યાં છે, યમુના કિનારાના તમાલવનની શ્યામલતાને કારણે 
રાત્રિનો અંધકાર વધારે ઘાટો બની રહે છે કૃષ્ણ આ ગાઢ 
અંધકારથી ડરે છે એટલે નંદ રાધાને કહે છે કે તું આને ઘરે 
પહોંચાડી દે રાધા કૃષ્ણને કયા ઘરે પહોંચાડે છે ? યમુના 
તીરની ઘાટી ઢુમનિડુંજમાં !- અહી '“રાધામાધવ'ની એકાંત 
સુરતલીલાનો સંકેત મૂકી, યુગલ સ્વરૂપની આવી 
માધુર્યલીલાના જ્યગાનનો અભિલાષ બક્ત કરે છે. “ગીત- 
ગોવિંદ'ના આરંભશ્લોકનો આવો અભિધૈયાર્થ રચનાના 
નિરૂપણપ્રદેશ અનેપ્રકૃતિનું પણ સૂચન કરી આપે છે, એ રીતે 
જોઈએ તો, 'ગીત ગોવિંદ'ના કાવ્યવસ્તુ સાથે એનું સીધું 
અનુસંધાન કશું ન લાગે; કેમ કે મંગલાચરણના ચાર શ્હોક 
પૂરા થવે બે અષ્ટપદીમાં દશાવતાર/કૃષ્ણની લયાન્વિત સ્તુતિ 
પછી તરત જ, જ્ારસવસંતસમયવનવર્ણન 
મનુગતમદનવિકારમ્‌' સંકેત છે તે અનુસાર વસંતની માદક 
મ્કતિનપર્િ2માં.ગોપ્તધૂઓ.સાથેનો, કૃષ્ણનો.રામત્િાસ. 
નિરૂપાયો છે. બીજા સર્ગથી છેક બારમા સર્ગના સમાપન 
પર્યન્તનું રાધા/કૃષ્ણના પ્રીતિવિલાસનું, નિરૂપણ, ત્રણેક 
દિવસના સીમિત વયાપમાં સમેટાઈ જાય છે. રાધા વિયોગ, એ 
જ રીતે રાધા વિરહથી સંતપ્ત સ્વયં કૃષ્ણ, ઉભય વચ્ચે સખીનું 
સેતુ-કાર્ય, કૃષ્ણનું રાધાસમ્યુખ આગમન, રાધાનો મૃષા કોપ 
અને અંતે 'પ્રેવે ચારૃશીલે'ની કૃષ્ણઉક્તિમાં સંભળાતી 
ઉભયની પ્રીતિર્સગતિ " આમ, માત્ર અઢી દિવસના જ ટૂંકા 
કંથાવૃત્તમાં સમાઈ જતું, માધુર્યવિલાસના વિધવિધ 
ભાવોપચારો અને સંચારીઓની તરંગમુદ્રાઓથી વિલસતું 


ક્ટ્શ 


રસવિશ્વ, વર્ષા કે ભાગવતનિરૂપિત શરદમાં નહિ, પણ 
વસંતમાં આકારિત થાય છે. જો કે, કૃતિના મુખ્ય નિરૂપ્યમાણ 
સાથે, મંગલાચરણનાં પદ્યોની પ્રકરણ સાપેક્ષતા, સંસ્કૃત કાવ્ય 
પરંપરામાં ઈષ્ટ કે અનિવાર્ય નથી, કેમ કે આશિષ, નમસ્કિયા, 
વસ્તુનિર્દેશ : આ ત્રણ પ્રયોજનો (પત્તતાં૦1) સંયુક્ત/ 
વૈકલ્પિક પ્રકારે એણે સાચવવાનાં રહે. અહીં નમસ્ક્રિયા 
ઉપરાંત “રાધામાધવયો... રહઃ કેલયઃ” - વસ્તુ નિર્દેશ વાંચી 
શકાય. 
ર 
વાદળાંના ગોરંભાથી ઘેરાયેલું આકાશ, અતતિ ગાઢ 
અંધકાર ભયભીત કૃષ્ણને ઘરે પહોંચાડવા માટે રાધાને નંદનો 
થતો આદેશ, અને રાધા-કૃષ્ણનું વનકુંજમાં પ્રીતિ-પ્રાશન : 
આટલું ભાવનિરૂપક કથાઘટક તો ર“ગૌતગોવિંદ' અને 
સુરદાસનાં પદમાં એકસરખું જ છે. જ્યદેવની પુરોગામિતા 
ઉપરાંત કૃષ્ણભક્તિપરક સંપ્રદાયોમાં 'ગીતગોવિંદ'ની 
પ્રતિષ્ઠા,પ્રભાવકતા અને અત્િપ્રચલનના કારણે, સુરદાસમાં 
મળતો સમરૂપ કથાઘટકનો પદગત સમાદર, જ્યદેવની 
કૃતિના સીધા પ્રભાવનું પરિણામ માનવા પ્રેરાઈએ એ 
સ્વાભાતિક અને તકસંગત પણ લાગે. બન્ને રચનાઓમાં, 
સમાન કથાઘટકના આવા ઉપ-યોગની બાબત્તમાં અન્ય 
સંભાવના કઈ દિશામાં વિચારવાનું વિવેકયુક્ત લાગે ? 
વિધ્યારસિકોની તર્કતૃપ્તિ માટે બે'ક મુદ્દા સંકોરું છું. 
જો કે, 'ગીતગોવતિંદ' જ્યદેવની સર્વથા મૌલિક સંસ્કૃત 
કાવ્રચના હોવા અંગે વિદ્યાભ્યાસીઓની વાપક સંમતિ છે; 
પરંતુ ડૉ. સુનીતિકુમાર ચેટરજીનો અળગો અભિપ્રાય પણ 
ધ્યાનમાં લઈને ચાલીએ તો, “ગીતગોવિંદ'ની મૂળ રચના 
અપભ્રંશમાં હોવાની સંભાવના ઠરે. ડૉ. ચેટરજીના મત મુજબ, 
વ્યાપક ચલણમાં રહેલી પ્રાપ્ત સંસ્કૃત વાચના (૪૮9 તો મૂળ. 
અપભ્રંશ પાઠનું સંસ્કૃતીકરણ હોઈ શકે !એ તો સ્પષ્ટ છે કે 
સંસ્કૃત શિષ્ટ કાવ્યપરંપરાની સર્જકતા સાતમી/આઠમી 
સદીમાં તો મંદપ્રાણ થઇ ચૂકી હતી; અને એ જ અરસામાં 
પ્રાફૃત/અપભ્રંશ રચનાઓ શિષ્ટતા ઉપરાંત સ્વીકૃતિ ધરાવતી 
પણ થવા લાગી હતી. 'ગીતગોવિંદ'ની પઘતરેહો અને 
વસ્તુદ્રજાની કેટલીક વાનગીનું અનુસંધાન, પ્રાચીન સંસ્કૃત 
કવિતા કરતાં, પ્રાફૃત/અપભ્રંશ કવિતા સાથે, વધુ મજબૂત અને 


લ્ટ્શ 





તરત જ નજરે ચડી આવે એવું છે. રચનાના બારે ય સર્ગોનું 
પ્રબંધ-/વિભાજ્ન, એની આંતરિક તાસીરને કારણે, 
પઠનનિર્ભરતા નહીં, પણ ગાનનિર્ભરતાને ઉપલક્ષે છે.પ્રબંધના 
આરંભ/અંતના શ્લોક/શ્લોકોના ગણમેળ પદ્યબંધને બાદ 
કરતાં, પ્રબંધનો મુખ્ય પ્રવાહ, માત્રિક સંધિએકમોથી ગંઠાતી 
ગાનાશ્રયી પદ્યતરેહોને સ્વીકારે છે.પ્રાચીન સંસ્કૃત કવિતાને 
મુકાબલે, આ અળગી પધેચાલ છે; અને માત્રામેળયુક્ત 
પદ્યતરેહના પ્રચલન તથા વ્યાપક ચલણનું શ્ોય તો પ્રાકૃત/ 
અપભ્રંશ કવિતાને ફાળે જાય છે. એટલે સ્તો, પદ્યતરેહોની 
બાબતમાં, “ગીત ગોવિંદ'નું સગપણ,પ્રાચીન કાવ્યરીતિ કરતાં, 
અપભ્રંશ સાથે વધુ ઢૂડડું છે. એ જ રીતે, વસ્તુદ્રવ્યમાં રાધાના 
પાત્રની નાવિકાપદે પ્રમુખતા તો ખરી; તત્પર્યન્તની સંસ્કૃત 
કાવ્ય-પરંપરામાં અનપૂવતા પણ, 'ગીત-ગોવિંદ'ના ભાવાત્મક 
વસ્તુનો સર્વથા વિલક્ષણ ઉન્મેષ છે. “રાધા' સંજ્ઞા, એ પાત્રની 
પાતળી રેખાઓનું પગેરું, સંસ્કૃત, પુરોગામી સાહિત્યમાં નહિ; 
પણ પ્રાકૃત/અપભ્રંશમાં મળે છે. વળી, રાધા ઉપરાંત સ્વયં 
કૃષ્ણના નાયક વિરહના નિરૂપણમાં સંવેદનાનો સકંપ સ્પર્શ, 
આ પાત્રોને મનુષ્યતાની સંવેદનાસપાટી પર વિચરતાં/વિહરતાં 
કરી આપનારો નીવડે છે. આ પ્રકારની નિરૂપણ પરિપાટીમાં 
પ્રાકૃત/અપભ્રંશ ઉપરાંત તત્કાલીન લોકરૂઢ કથાઘટકોની 
મેળવણીનો ઘાટો રંગ ઊતર્યો હોય એવું માનવાને કારણો મળે 
છે, જો આ સંભાવના સ્વીકારીએ તો, રાધા-માધવની 
એકાંતકેલીને લગતો પ્રસ્તુત વૃત્તસંદર્ભ પણ અપભ્રંશની કોઈ 
અનામી રચનામાંથી વા જયદેવ. અને સુરદાસ - બન્નેને 
પોતપોતાના સમયની લોકરૂઢ કથાપરંપરામાંથી સાંપડ્યો હોય 
એવા તારણ પર આવી શકાય. સુરદાસની સમગ્ર કૃષ્ણકવિતા 
તો એમના પોતાના સમયના બહુરંગી લોકપરિવેશથી, 
બાહ્યાભ્યંતર, ભીજાઇને જ શબ્દાઘિત થતી લાગે. મધ્યકાળ કે 
પ્રાચીનકાળની રચનાઓની બાબતમાં, સર્જનની સ્વાયત્તતા વા 
મૌલિકતાનો આપણો અર્વાચીન આગ્રહ બહુ ઉપયુક્ત ન 
નીવડે એ યાદ રાખીને ચાલવું રહે. કેમ કે પૂર્વકાલીન કૃતિઓ 
કેલોકપરંપરામાંથી ભાગતત/નિરૂપણગત સામગ્રી 6ાયુક્તિનો 
ઓછો/અદકો થતો આવો ડૃતિપ્રવેશ,પ્રાફ-અર્વાચીન કવિતાને 


કદી અગરાજ રહ્યો જ નથી. 
| 


1** 3૨૧ . મે 


હરિવલ્લભ ભાયાણી : શબદ મેં જીન્ડું ખબર્રાં પડી... 





શિતાંકથી ચાલુ) 

અધ્યાપન અને સંશોધન સેવાઓ : તેજરવી વિદ્યાકીય 
કારકિર્દીના ફ્લસ્વરૂપે એમ એ. પછી તરત જ એટલે કે ઈસ 
૧૯૪૫થી મુંબઈમાં ભારતીય વિદ્યાભવનના સંશોધન 
વિભાગમાં તેઓ સંશોધન અને અનુસ્નાતક અધ્યાપન માટે 
અધ્યાપક તરીકે સેવારત થવેલા. ઈ સ. ૧૯૫૫થી ભારતીય 
તિઘાભવન ઉપરાંત મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં અનુસ્નાતક 
વિભાગના ગુજરાતી અને અર્ધમાગઘી ભાષા-સાહિત્યના 
અધ્યાપક તરીકે પણ સેવાઓ, આપતા થવેલ!. ઈ સ. ૧૯૧૫થી 
અમદાવાદમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભાષાવિજ્ઞાનના પ્રાધ્યાપક 
તરીકે નિયુક્ત થયા. ત્યારબાદ ઈ સ ૧૯૭૫થી અમદાતાદમાં. 
“લાલભાઈ દલપતભાઈ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડોલોજી'માં માનદ્‌ 
પ્રાધ્યાપક તરીડૈ સેવાઓ. આપવા માટે જોડાયેલા ઈસ. 
૧૯૮૫થી તદ્દન નિવૃત્તિ 
મેળવીને થોડો સમ્ય. કેરળ પ 


પ. 
«ન 





ડોં. બળવંત જાતી 


હયા જવું છે ?' 
ભુનશીજીને મળવા' આપણા રામ બોલ્યા 
“એપોઈન્ટમેન્ટ લીધી છે ?' દરવાને પૂછયું. 
અહીંયાં એપોઈન્ટમેન્ટ શું અને કેવી રીતે લેવાની એનું 
ભાન નહીં. સીધા સૌરાષ્ટ્રમાંથી આયાત થયેલો માણસ, 
ચોકીદારના અઘચ પ્રશ્રોનો જવાલ દેવાની મોટી મૂંઝવણ, પણ 
સારુ થવુ કે એ સમય મુનશી માટે હતો. એમના બંગલામાં 
ટહેલવાનો એમની નજર પડી કે ચોકીદા૨ સાથે કોઈ દેશી 
યુવાનની માથાકૂટ ચાલે છે એટલે સ્વર્ય એમણે ચોકીદારને સંજ્ઞા 
કરી કે જુવાનને આવવા દો. આપણા રામ પહોંચ્વ। મુનશી પાસે. 
ઊભા રહા, નમસ્તે. કરીતે મુનશીએ. પૂછયું “બોલો શું કામ 
છે ?' કહ્યું કે, 'આપને મળવા આનો છુ' મુનશી કહે કે, 'શું 
કામ છે, ને ક્યાથી આતો, છો. ? શું નામ છે ” મેં ફક્ત કહ્યું, 
“ભાવનગરથી આવું છું, 
હરિવલ્લભ ભાયાણી મારું 


રાજ્યમાં ત્િવેન્દ્રમ મુકામે ! નામ* 
ભાષાતિશ્ાનની તુલનાત્મક , / નામ સાંભળતાં જ 
સંશોધનની સસ્થામા પણ ક, . ર પ મુનશીના ચહેરા પર ચમક 
ગયેલા પરંતુ પછીથી ' ણા ન્ન અ. દે આવી અને બોલી 
મહત્ત્વના સંશોધન-સંપાદન, ન્ન ઊઠયા 'અપભ્રંશ- 
પ્રકાશનર્મા જીવનની. અંત્તિમ ર રન પ પ્રાકૃતના સ્કોલર ? 
ક્ષણ, તા ૧૧-૧૧-૨૦૦૦ ન ન્ત્ત્ન યુનિવર્સિટીમાં પ્રથમ આવ્યા 
સુધી વિદ્યાકાર્યમાં જ લીન “૬ દી તે ?' આપણા પ્નનો ભાર 
રહ્યા. ર ઝરે, , “ક ઊતરી ગયો 

સૌરાષ્ટ્રના મહુવા 1 અ દ. ચાલો, આટલા મોટા 
જેવા છેવાડાના ગામમાં (૬૫ ૧૯૧૭-૧૧ ૧૧ ૨૦૦૦.) માણસ પાસે આપણું કામ ને 
જન્મેલા અને ભણેલા સાથે નામ તો પહોંચ્યું ! 


હરિવલ્લભ ભાયાણી ભાવનગરની શામળદાસ ડોલેજમાં 
ભણીને જ્યારે મુંબઈ આવે છે અને એ સમવે પણ જેની એક 
સંસ્થા તરીકે મોટી નામના બંધાવેલી તે મુનશીની વિધાભવન 
જેવી સંસ્થાના અધ્યાપક બને છે, એ પરિરિધિતિ જાણીએ તો 
એક ચમત્કાર જેવી જ લાગે શ્રી કનેયાલાલ મુનશી જેવી 
મહાપ્રતિભાને મળવા યુવાન હરિવલ્લભ એમના બંગલે ગયા 
એ વાત પણ એક ઘટના જેવી છે ભાયાણીસાહેબ એમના જ 
શબ્દોમાં એમના બાળક્સમાં નિખાલસ હાસ્ય સાથે ડહે * 
“આપણે તો ભાઈ ઉપડયા મુનશીને ઘેર મળતા ખાદીતું ધોતિયું 
ને ઝભ્ભો, માથાની હજામત વધી ગવેલી ને માથે ધોળી ટોપી ! 
દરવાજામાં પ્રવેશ્યો કે દરવાને રોક્યો ને પૂછયું 


રસેમ્બર ૨૦૦૮ : રરર 





“ને તમાચ જેવા સસ્કૃત-પ્રાકૃત-અપભ્રંશ ભાપાઓના 
જાણકારની ભારતીય તિદ્યાભવનપાં સંશોધક તરીકે જરૂર છે, 
આવશો ?' મુનશીજી બોલ્યા 

“જરૂર પે ઉત્સાહથી ક્યુ 

ક્યારે આવશો. ?' 

“આપ કહો ત્યારથી, આજ કહો તો આજ ને ડાલ કહો 
તો કાલથી.” 

“તો તો તમે અત્યારથી જ ભારતીય વિદ્યાભવનના. ' 

- આમ, ભાયાણીસાહેબ વિઘ્યાભવનમાં જોડાયા. અહીં 
એમને લાભ મઇયો તે તિતિધ ભાષાઓના આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના 
અભ્યાસ અને સંશોધનના ઉત્તમ ગ્રન્થો ધરાવતા ગ્રન્થાલયનો. 


હ્ટ્શ 


અનેક વિદેશી સ્કોલરોના વિતિધ ભાષાઓના - મૂળ ફ્રેન્ચ, 
જર્મની જેવી ભાષાઓમાં લખાયેલા ગ્રન્થો અને એનાં અંગ્રેજી 
ભાષાન્તરો વાંચવા મળ્યાં. આને કારણે ભાષાતિજ્ઞાન અને 
પાશ્ચાત્ય સૌન્દર્યશાસ્ત્ર અને મીમાંસાનું જ્ઞાન મળ્યું. તે સાથે જ 
એમને લોકવિદ્યા પરના ફિનિશકૂળના વિદ્વાનોના ગ્રંથોના વાંચન 
પરિશીલનનો પણ લાભ મળ્યો. પેન્ઝર, બેન્કે, મેફ્ડોનાલ્ડ, 
આર્ને વગેરેનો સઘન અભ્યાસ આ ગાળામાં થયો. ડૉ. ભાયાણી 
ઘણીવાર કહેતા : “ભેં ભાષાવિજ્ઞાન, મીમાંસા, વ્યુત્પત્તિ અને 
પ્રાચીન મધ્યકાલીન કથાઓનાં કથાનકોનાં પુથક્કરણનું જે કામ 
જે દષ્ટિએ કર્યું, એ મને વિઘ્યાભવનના ગ્રન્થાલયનો લાભ મળ્યો 
એ. કારણે !આ ગ્રન્થો જો વાંચ્યા ન હોત તો મારા અધ્યયનને જે 
નવી સંશોધનની દિશા મળી તે ન મળી હોત. શોધ અને 
ર્વાધ્યાયના શોધપત્રો ને અભ્યાસનિબંધો આ વિદ્યાભવનના 
ગ્રન્થાલયના ઉત્તમ ગ્રન્થોના પરિશીલનનું જ પરિણામ છે.' 
આપણી ભારતીય સાહિત્યની પ્રશિષ્ટ કૃત્તિઓનાં 
અભ્યાસ, સંશોધન, પરિશીલનમાં મુખ્ય બે ગકારો જોવ મળે 
છે. આવા અભ્યાસના પહેલા પ્રકારમાં એવા અભ્યાસ છે 
જેમણે નિશ્ચિત થયેલી આપણી પ્રાચીન ટીકા-વિવરણની 
પદ્ધતિનો આધાર લીધો અને પરંપરાગત અભ્યાસ-અર્થદર્શન 
આપ્યાં. બીજા પ્રકારમાં, તેમાં મુગ્ધતાથી કે અહોભાવથી મુક્ત 
થઈને ઔતિહાસિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક પરિ્ેક્ષ્યમાં 
બહુઆયામી દષ્ટિકોણથી થતા અભ્યાસનો સમાવેશ થાય છે. 
મેફ્ડોનાલ્ડ, બેન્ફે અને એવા અનેક સંસ્કૃતાદિ ભાષાઓ 
જાણતા પશ્ચિમના અભ્યાસીઓ-ઈન્ડોલોજિસ્ટ્સ દ્રારા આ બીજો 
પ્રકાર આરંભાયો. વેદ, ઉપનિષદ, મહાભારત, ભાગવત અને 
કાલિદાસાદિ પ્રશિષ્ટ કવિઓની ઉત્તમ કૃતિઓ, 
કથાસરિત્સાગર, સિંહાસનબત્રીસી, પંચતંત્ર, વસુદેવહિંડી, 
જાતકકથાઓ જેવી સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, પાલિ જેવી ભાષાઓની 
કૃતિઓ વગેરેનો અભ્યાસ, એક નવી પરંતુ વિશેષ વ્યાપક અને 
પૂર્ણ કડી શકાય એવી કક્ષાએ આરંભાયો. એમને મન બધી જ 
રચનાઓ નરી ધાર્મિક કે નરી સાહિત્યિક રચનાઓ ન હતી. 
વિશ્વમાં વિવિધ સ્થળે ફરીને યુરોપ, ઈરાન, ભારત વગેરેમાં 
સ્થાયી થવેલા આર્યોની સંસ્કૃતિની વિવિધ યુગની સાંસ્કૃતિક 
યાત્રાનાં પદશિહ્નો એમાં હતાં. વિશ્વની જ સંસ્કૃતિનો સમર્થ 
લિખિત દસ્તાવેજ હતો. ઈન્ટર ડિસિપ્લિનરી સ્ટડીથી એમાં 
સાહિત્ય ઉપરાંત ઈતિહાસ, સંસ્કૃતિ, ભાષાશાસ્ત્ર વગેરેના 
આયામોનો વિકાસ સિદ્ધ થયો હતો. આથી આવા અભ્યાસીઓ 
પાસેથી ફૂતિને એક નવા જ મૂલગામી અને સર્વાશ્લેપી અંગોથી 
તપાસી, અને વિશ્વસંસ્કૃતિની વુગયાત્રાનું સ્પષ્ટ ચિત્ર મળ્યું, એનો 
આલેખ મળ્યો. પરંતુ આ બધા જ વિદ્ધાનોનો ભારતીય 
ભાષાઓનો અને ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સમાજનો દષ્ટિકોણ 
અને અભ્યાસ - એ બન્ને એકાંગી હતાં. સંસ્કૃત જાણતો હોય 
એપ્રાકૃત ને બીજી ભાષાઓ જાણતો ન હોય, એથી ખૂટતી કડી 


લ્ટ્શ 





અન્યત્ર હોય ત્યાં સાંકળ અધૂરી રહેતી. વળી, આ ઇન્ડો- 
ભારતીય સાહિત્યના અભ્યાસીઓને ભારતીય જનજીવન અને 
તેની પરંપરાઓનો પણ પૂરતો અભ્યાસ ન હતો. આથી તિદેશી 
વિદ્રાનો દ્વારા થયેલાં અર્થદર્શન, મૂલ્યાંકન ક્યાંક અપૂર્ણ તો 
ક્યાંક અર્ધસમજનો ભોગ બનેલાં હતાં, ક્યાંક હેતુ શુદ્ધ ન હતો 
ત્યાં પૂર્વગ્રહ પણ કામ કરી જતો. આ સ્થિતિમાં સુધારો ત્યારે 
આવ્યો જ્યારે ડૉ. ભાયાણી જેવા ઈન્ડોલોજીના અભ્યાસીઓએ 
રાંશોધન-સંપાદન કર્યા. ડૉ. ભાયાણીએ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, 
અપભ્રંશ તગેરે ભાષાઓની જે કૃતિઓનો અભ્યાસ કર્યો, 
સંપાદન કય એનાં કોઈ મહત્ત્વનાં અંગો પર પ્રકાશ પાડયો તે 
પછી જ ઇન્ડોલોજીકલ સ્ટડી ઉપર્યુક્ત બે મર્યાદાઓથી મુક્ત 
બન્યો, આમ, આંગળીના વેઢે ગણાય એવા ઈન્ડિયન 
ઇન્ડોલોજિસ્ટમાં ડૉ. ભાયાણીનું પ્રદાન ખૂબ જ મૂલ્યવાન છે. 
એમની કક્ષાનો, ભારતમાં પણ બીજો વિદ્ઘાન ભાગ્યે જ જોવા 
મળે છે. સંસ્કૃત ઉપરાંત પ્રાકૃત, પાલિ ને અપભ્રંશ પણ જાણતા 
હોય એવ વિદ્વાનો ભરત કેટલ અને કોજ, એવો કક 
ઉઠાવીએ તો એના ઉત્તરમાં ભાયાણીનું જ નામ આવે. ડૉ. 
ભાયાણીના આ ભાષાઓની વિતિધ કૃતિઓ, એના વિવિધ 
પ્રકારો, પ્રવાહો અને અંગો પરનાં જે શોધપત્રો છે, તે આ 
દષ્ટિએ ઈન્ડિયન ઇન્ડોલોજિસ્ટનાં અભ્યાસ-સંશોધનનું 
ગૌરીશંકર શિખર છે ! 

ભાષા-સાહિત્ય ઉપરાંત લોકપરંપરા અને માન્યતા, 
પૌરાણિક કથાઓ, પુરાકથાઓ અને કલ્યનો, નાનાં-મોટાં 
વિધિવિધાનો કે લોકમાન્યતાઓનું જ્ઞાન હોય તો જ પ્રાચીન 
સંપદાને અવગત કરી શકાય છે, એનું આંખે ઊડીને વળગે એવું 
દષ્ટાંત ડૉ. ભાવાણીએ કરેલા એક હસ્તપ્રતના ચિત્રના 
આલેખનનું અર્થદર્શન છે. આ ચિત્રમાં ચંદ્ર ચારે બાજુથી 
ઘેરાયેલો છે, એક તરફ રાહુ છે બીજી તરફ સિંહ ! આ ચિત્રનું 
રહસ્ય ઉકેલતાં ડૉ. ભાયાણી જ બરાબર સમજી અને સમજાવી 
શક્યા કે આ તરંગમય લાગતું ચિત્ર ખરેખર રાત પૂરી ન થાય 
અને પિયુ મિલનનો અંત ન આવે, એ માટેની વિરહિણીની 
ઈચ્છા-આકાંક્ષાનું પ્રતીક છે. નાયિકાને લાગે છે કે રાત પૂરી ન 
થાય ને સવાર પડતાં લાંબા સમયગાળા પછી મળેલો પિવુ 
છોડીને ચાલ્યો ન જાય. જો ચાંદ આગળ વધતો ઊતરે, તો શાત 
પૂરી થાય. ચંદ્ર ઊગ્યો એ દિશામાં પાછો જવાનો નથી એથી જ્યાં 
જવાનો છે ત્યાં એક બાજુ સિંહ આવીને ઊભો રહી જાય છે, 
જેથી ચંદ્રમામાં રહેલું હરણ ચન્દ્રને એ દિશામાં આથમવા જતો 
અટકાવે, એવી વિરહિણીની ઈચ્છાના આલેખનનું એ કલ્પન છે. 
બીજી બાજુ રહુ ખુદ છે, જે ચંદ્રને ગળી જાય, ત્યાં વળી ચન્દ્ર 
શૈનો જાય ? - પ્રેમકથાની એક પોથીના ચિત્રને પણ કેવું 
ચમત્કૃત કરે તેવો અર્થ છે ! ચન્દ્રની સવારી હરણ પર છે કૅ 
એમાં હરણ બેઠું છે એવી લોકમાન્યતા છે એનું તથા ચંદ્રને રાહુ 
ગળી જાય છે તેવી પુરાકથાનું જો જ્ઞાન ન હોય તો આ અર્થદર્શન 


ડિસેમ્બર 


કેવી રીત્તે સમજાય અને કલ્યનાનો આવો ચમત્કાર કેવી રીતે 
આસ્તાદી શકાય ? આમ, નર્યું પશ્ચિમનું જ શિક્ષણ છે એને 
પૂર્વનું બધું નથી સમજાતું ત્યારે પૂર્વ અને પશ્ચિમ બન્નેની 
સાહિત્વિક અને લૌકિક માન્યતાનું જ્ઞાન છે તેવા વિદ્દાન અને 
એમનાં જ્ઞાન-સમજ તિશ્ચને અર્થદર્શન અને અર્થઘટન માટે કેવાં 
ઉપયોગી બને છે. 

આ તૌ માત્ર એક જ અર્થદર્શનયુક્ત શોધપત્રનું દષ્ટાત 
છે. આર્વા અનેક સંશોધનો છે જેના માટે આપણે કહી શકીએ * 
આ તો ડૉ. ભાયાણીની જ નજર પારખી શકે !માત્ર સાહિત્યજ 
નહીં, સંગીત જેવી કલાઓમાં પણ તેમની શોધદૃષ્ટિ નવું જ 
મોતી ખોળી કાઢે છે, સંગીતર્મા ખયાલ અને તરાના અમીર 
ખુશરૂથી જ પર્શિયન અસરે આવ્ય એતા ગાપક ભ્રપનું 
સાધાર, સદષ્ટાંત નિરસન ડૉ. ભાયાણીએ એમના પ્રાકૃત ભાષા- 
સાહિત્યનાં જ્ઞાન-પરિશીલનને આધારે કર્યું. અનેક ગ્રન્થોમાંથી 
પર્યાપ્ત દષ્ટાંતો આપીને પૂરવાર કર્યું કે તન્નાગીતિ ભારતીય 
સંગીતનો જ પ્રાચીન પ્રકાર છે અને એમાંથી મધ્યકાળમાં તરાના 
સિદ્ધ થયાં. વાધોનાં નામ વાધો પરનાં પ્રતીક-લાંછનને આધારે 
થયાં એ પણ એમણે સમજાવ્યું ઉ ત. જે તાદઘ્યના મસ્તકે હરણ 
અર્થાત્‌ સારંગનાં લાંછન પ્રતીકરૂપ હતાં તે વાઘ સારંગી નામે 
ઓળખાતું થયું આમ, ભારતીય કલાઓના વિવિધ અંગો પર 
ડૉ, ભાયાણીએ જે સંશોધનો કર્યા તે અત્યંત મૂલ્યવાન છે, પરંત 
ગુજરાતીમાં, એમનાં આવાં બધાં જ રિસર્ચ પેપર્સ પ્રગટ નથી 
થયાં એથી એમની આવી ઉપલબ્ધિઓ પણ બહું ઓછૌના 


દાહીંતટાદંતારાંદટી 








ધાનમાં આવી છે. જ્યારે કોઈ હસ્તપ્રતમાં ખાડો હોય, અર્થાત્‌ 
વચ્ચેનો કોઈ શબ્દ ન હોય ને કાણું પડ્યું હોય કે કશુંક રેલાતાં 
શબ્દ વંચાતો ન હોય ત્યારે સંપાદકે છંદના માપને ધ્યાનમાં 
રાખીને કયો શબ્દ ત્યાં સંભવી શકે, માટે કયો પાઠ કલ્યવો; 
આવું નવું શાસ્ત્રીય પદ્ધતિનું મેન્વ્યુસ્કિષ્ટના રીડિંગ માટેનું 
માર્ગદર્શન પણ ડૉ. ભાયાણી આપે છે 

ભાયાણી સાહેબનું મોટુંપ્રદાન એમણે લખેલાં પુસ્તકો છે 
તેવું જ ભારે મોટું અને સતત વહેતી જ્ઞાનગંગા જેવું કાર્ય એમણે 
તૈયાર કરેલા શિષ્યો અને તેમનાં, તેમના થકી થવૈલાં કાર્યો છે. 
ભાષાણીસાહેબે ડયારેય - 'મળ્યો એ તિદયાર્થી અને વિદ્યાર્થીએ 
આપ્યો એ વિષય' - આવું વલણ સ્વીકાર્યું નથી. એમણે 
પીએચ.ડી. નિપિત્તે ડૉ. તેરેયા, રમેશ જાની, ડીરાબહેન પાઠક, 
હસુ યાશિક જેવા અભ્યાસીઓ તેયાર કર્યા એમાં એ બધાંને 
એમણે પોતે આગળ કામ્‌ કરાવ્યા જેવું છે, એમણે તિચારી 
રાખ્યું હોય એવા જ વિષયો આપ્યા છે એમની સમજ એવી છે 
કૅ એકલે હાથે ક્યારેય ઈચ્છીએ ત્યાં બધે પહોંચી ન જ વળાય. 
આથી આવાં હાથ ધરૈલાં કામ દરમિયાન સૂઝેલા વિષયો પોતે 
વિચારી ચખે અને કોઈ અભ્યાસુ અને મહેનતૃ વિદ્યાર્થી મળે 
ત્યારે એને એ વિષય પર ડામ સોંપે અને પોતે થઈ રહેલાં આવાં 
કામ સકિય રીતે સાંત તપારે અને કાચું લાગે ત્યારે મઠારે અને 
નવી ગતિ ડરાવે. 'દેરુક્ત પ્રયોગો'નું કામ એમણે ડૉ. પ્રભાશંકર 
તેરૈયા પાસે, શામળની બત્રીસ પૂતળીની વાર્તા પરનું કામ ડૉ. 
રમેશ જાની પાસે, શામળની ચંદ્ર-ચૈદ્રાવતીની વાર્તા પરનું કામ 


કન તપને! જ. 








જત જણાવાનું તતે-૯ 
₹/૭૦1૫ાત ॥1:€ (૦ 1૮૬ ૦૫ [1100૦૫# -9 


શ [ટાઇલ [010 1ણ 10પ/51€110115 ૫૪૦3/૦૬૯૦... 


0090 11૯ 10 1ણ 1/00 110007 
[1 [113 [1૪51611013 10109 
11 | €૪/0! 01૯ ? ૧011 216 811/81/5 10 11 9/૯ 


116 16૪ [00115 9/2 હઠ ૦૪૯૪ 11011611 


[પદં 1501 €21 ૯ 1016 0110 €દ11116 !1 116 | 0/1005૯ 90'0$ 
૧0616 ।$ 10 1206 ઊં 6165 023016 106 0૯25 ઉં છ ૧010 
(હં 81 [ટ/ટ ।$ હ1)/1111060 8(0પ॥ાતં, ॥ ।5 1016 છા 010 ॥01/ડર્દા 


૫/0હાં હ 01૯55૯0 ૮0110158 18% 0 ડર્લા 201561611511€55 1 
ટ 1010767 ।5 1€0૪/ ૮૦150013 0 ॥5 0101 1 0/211€૯ 


108 6ુઢ2હાં।5 00 ॥1110ત! ૪113061005 ઇ8156૨16100 10 11041110 


પૂીદાણ 1116 1361 ઘુછાડ હાપા 10 [8 13%ા0લ્ડ 
(6-7 /ળઇવઇડી 1978) 


ત]બાતત્ક કોક 
1ત્સાડાંઝાલ્ત ૪9 [પટા ળાં 


“ગ્ેમ્બર ર૦૦૮: રર૪ 





આ અકળ પ્રવાસર્મા 
જત જણાવાનું તને, આ અકળ પ્રવાસમાં, 
એકલો ક્યાં હોઉ છું, હોય છે તું થાસમાં. 
હરપળે જે પામિર્યે રૂપ આપણે નવાં, 
એ જ રળતર હોય આ શબ્દના ઉજાસમાં, 


શૂન્યનાં શિખરો પછી શબ્દની ધરા નથી, 
હોય છે તો હોય છે તું જ આસપાસમાં, 


રગ રેખ્ળ રૂપની શી અકળ અભાનતા, 
ધ્યાન કે હોતું તથી પુષ્પનું સુવાસમાં ! 


આ ગઝલ જે આપણી અર્થહીન ગુફતગૂ, 
આપમેળે કાળ પણ ખુદ ગૂથાવ પ્રાસમાં. 


8-9 ઓગસ્ટ, ૧૯૭૮) 


રાજેન્દ્ર શુક્લ 


હટ 


1 કહાંટતાહાણ- 


હીરાબહેન પાઠક પાસે અને મધ્યકાલીન ગુજરાતી પ્રેમકથાઓ 
પરનું કામ ડૉ. હસુ યાજ્ઞિક પાસે કરાવ્યું. રાસ સાહિત્ય વિષયક 
ડૉ. ભારતી વૈધ પાસે, “ગુજરાતી નામિક સમાસો' તિશે ડો. જે. 
સી. દવે પાસે તથા “અંગસાધક પ્રત્યયો” વિષયે ડૉ. ઊર્મિ દેસાઈ 
પાસે કરાવું. આ બધા જ સૂંશોધકોનાં પુસ્તકોની 
પ્રસતાવનાઓમાં એમના ગુરુ કેટલા પ્રેમાળ છતાં સો ટચનું સોનું 
જ આવે એવા આગ્રહે આકરો તાપ ધરાવનારા હતા તેનું ચિત્ર 
પણ મળે છે. કોઈ પ્રશ્ર આવે, કોઈ શબ્દ ખૂટતો કે તૂટતો લાગે 
ત્યારે એની ચિંતા એકલા એમના છાત્રને નહિ ગુરૂને પણ હોય ! 
અને જ્યારે એનું કોઈ નિરાકરણ મળે ત્યારે અમદાવાદના આગ 
ઓકતા ઉનાળાની બપોરે પણ આ ગુરુ, શિષ્યને ઘેર દોડી જાય 
અને ઝંખતા બાળકને ઈચ્છિતની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે થાય એવા 
આનંદ સાથે બોલી ઊઠે : “અરે, આનો અર્થ તો...' આવી એક 
લાક્ષણિક ઘટનાનું વર્ણન કરતાં હસુ યાશ્િકે કહેલું, ડૉ. 
ભાયાણીના એક સન્માનના કાર્યક્રમમાં : ભાયાણી સાહેબનો 
ઉત્સાહ અને એકાવધાન, તરત્તા પદાર્થનું વજન બરાબર એણે 
પોતાના બળે ખસેડેલા પાણીનું વજન, એની શોધથી 
બાથરૂમમાંથી જ સીધા દોડી આવેલા આર્કિમિડિઝ જેવો ! 
એકવાર એક વાર્તામાં અમને ગુરુ-શિષ્ય બન્નેને 'રૂમઝુમતી 
રાણી, ઈચ્છાવર પાયા' એ પૂર્વ'પદ યાદ આવે પણ ઉત્તરાર્ધ 
કોઈને હૈવે છતાં હોઠે ન આવે ત્યારે એક ઉનાળુ બપોરે ડૉ. 
ભાયાણી ડોરબેલ વગાડતા લાલચોળ મોઢે ઊભા ને બારણું 
ખૂલતાં જ બીજી કંઈ વાત કહેવાને બદલે બોલી ઊઠયા : 








નનન૦-સ્‍બન્ઝૂ-૦નનતનનબન્‍અ૦ન૦-૦નઇનઝ૦ન 





ન્ન 





ઉત્તરાર્ધ મળી ગયો : 'રૂમઝુમતી રાણી ને ઈચ્છાવર પાયા, ક્યું 
રૈ પીટિયા તુંને કુરમુર ખાયા ?' અધિક માસમાં જ કહેવાતી 
ધણકા-ધણકીની કથા, જેનાં મૂળ પ્રાચીન પ્રાકૃતમાં પણ છે ! 

ભાયાણીના શિષ્યોમાં કડો કે ભાયાણીકુળમાં આ 
લખનાર બળવંત જાની ઉપરાંત પણ ડૉ. શાંતિભાઈ આચાર્ય, 
કનુભાઈ શેઠ, વસંત દવે, ને બીજા અનેક. શાંતિભાઈ એક 
આદિવાસી કથા ધ્વનિમુદ્રિત કરી, છપાવી લાવ્યા તો ભાયાણી 
કહે, “ઊભા રહો, ઊભા રહો, આ વાર્તા પ્રાફૂતમાં પણ છે અને 
આ જ રીતે કહેવામાં આવી છે ? આમ કહી કથા કાઢી, એનો 
સંબંધિત અંશ કાઢ્યો ને પ્રાકૃત અને ભીલી બન્ને કથાલેખન 
સરખાવતાં કહે : “જુઓ જુઓ પ્રાકૃત કાળે જે કથા ને એનો જે 
અંશ જે રીતે પ્રાકૃતમાં કહેવાતો હતો, એ જ રીતે યુગો પછી 
ભીલીમાં પણ એ જ શૈલી ને એ જ વાક્યક્રમે કહેવાયો છે. કોણ 
કહેશે કે માત્ર વેદમાં જ શબ્દશઃ બધું પરંપરામાં યથાતથ 
જળવાયું !એક સામાન્ય કથામાં પણ ભાષા બદલાઈ છે પરંતુ 
કંથનમાં વાક્ય, વાક્યાંશ ને કથવિતવ્યના અંશ બદલાયા નથી. 
ઓરલ ટ્રેડિશનમાં પણ કથન, તે પણ પધ, કેવું સાંગોપાંગ 
જળવાતું આવ્યું છે ! 

વિદ્યોકીય સિદ્ધિઓ અને સાહિત્ય સેવાઓ : તેઓ ઈ.સ. 
૧૯૩૪માં મહુવાની એમ. એન. હાઈસ્કૂલમાંથી મેટ્રિકની 
પરીક્ષા પસાર કરીને ભાવનગરની શામળદાસ કૉલેજમાંથી 
ઈ.સ. ૧૯૩૯માં બી.એ.ની પરીક્ષામાં સંસ્કૃત માધ્યમથી ઉત્તરો 
લખીને પ્રથમ વર્ગમાં ઉત્તીર્ણ થયેલા. મુંબઈમાં ભારતીય 





_અજ૦૧૦”૪ન૦-૦૦.-૦અ૪ હાર 0 કદા દક 00062088080 08028 સકા પ 


દવા1૦”ડ પળ]... 


010 પ5 ઘ1૫27€તા2181210 ]૦૫1૫૩૦)/... 


॥1/0૫ાંત 11૯9 10 1૦1 )/૦૫ [1૦1% - 
01 ધાડ ધ107૮વાંતાંત01€ ૦૫10૪), 


॥00૫0/ ૦ 1 8€ ૯૫૦? દ101€, ૦૫ ૪રંડાં | ૦0 ઇદ. 

૧106 બાલાલ [0113 1ંર્દા ૪/૦ લવ્વપાં(૦ €8૯ 11011૯11, 

15 પાં પ/€ વુવાં1 [૦11 113€ ૪૦/૮૭ 1101190 508૦9. 

80€1/0ાવ 110 ૪૯1:5 ૦ 10111186155, 11€ ૫7014 [85 10૦0 ૧/00 1૦ 1/€86 100, 
ઊ 11001€'૭ ૧1011116 લ(૦૫॥વં, |ડ ૦11)/ ૦૫. 

૫1/18 દા) 110701100૯ ૬૦155511૯55 ર્ણ €010પા, 11065 દઉં 0ડ, 

ક્ષ$ લ 1017૯1 (દાં [5 ૫ળ11તપાં ૦ 15 ૦0 $દ/210૦૦ ! 


1ત પડ તુલ7દાં* 0 ૦૫% (તંત (હંર-ટનહાં€, 
૪૫10 11009, 90 ॥ડ ૦૪/10, ઇડ 10161૫70101 9111 110 11/109. 


*6/524/ હ ૭/૦૭/% ૭%/૪555%/ 0720 5૪) ૪ 8 4૦ ૮૦/૫૦૦૦૦૦૦ 
(0-7 /0૬૫ડા, 1978) 
"્તા્ડાઢલ્વ ઈ »રઇ૦્તા1 1. બ્યા 


_  __ ડિસેમ્બર ર૦૦૮: ૨૨૫ 





લિદ્યાભવનની કોલેજમાંથી છ પેપર સંસ્કૃત અને બે પેપર 
અર્ધમાગઘીના લઈ એમ.એ.ની પદવી પણ પ્રથમ વર્ગમા 
મેળવેવી. અભ્યાસ દરમ્યાન જ પાઠયપુસ્તકમાંની ક્ષતિઓ 
પરત્વે અંગુલિનિર્દેશ કરેલો એટલે ડૉ. ટર્નર જેવા તિશ્વતિખ્યાત 
ભાપાવિજ્ઞાની પાસે પીએચ.ડી.ની ડિત્રી માટેના અભ્યાસની 
શક્યતા ઉપસ્થિત્ત થવેલી. પરંતુ વૃદ્ધ દાદીમા તરફની અપાર 
મમતાને કારણે સ્વેચ્છાએ તક જતી કરીને થરઆગણે મુનિ 
જિનવિજ્યજી જેવા તિદ્દાત પાસે અપભ્રશ ભાષાના મહાકવિ 
સ્વયભૂકૃત “પઉમ ચરિઉ' (પબ્મચરિત્ર)ના સપાદનને વિષવ 
તરીકે સ્વીકારીને સંશોધનરત્‌ બનીને ઈ સ. ૧૯૫રમા એમણે 
પીએચ.ડી.ની પદવી પ્રાપ્ત કરેલી. એમના સમગ્ર પ્રદાનને લક્ષમા 
રાખીને ઈસ. ૧૯૯૧ર્માં લડન યુનિવર્સિટીની 'સ્કૂલ ઓફ 
ઓરિએન્ટલ એન્ડ આક્રિકન સ્ટડીઝ' (50459 નામની 
સસ્થાએ તેમને ફેલોશીપ આપેલી. ઈ સ. ૧૯૯૭માં એમને 
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીએ ડી. લિટ ની માનાર્હ પદવી પ્રદાન કરેલી. 

ઈસ ૧૯૫૫માં અખેલ ભારતીય પ્રાઅવિદ્યા 
પરિષદના ચિદમ્બરમ્‌ ખાતે ભરાયેલા અધિવેશનમાં જૈન ધર્મ 
અને પ્રાકૃત વિભાગના પ્રમૃખ તરીકે તેઓની વરણી થઈ હતી. 
ઈસ. ૧૯૭૨માં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સશોધન અને 
વેવેગન વિભાગના તિભાગીય અધ્યક્ષ તરીકે વરણી પામેલા. 
આ પ્રકારના સાહિત્યિક માન-સન્માન ઉપરાત અન્ય રીતના 
પુરસ્કાર પ્રકારના સાહિત્યિક સન્માનોથી પણ તેઓ વિભૂષિત 
થવેલા. જેમા. ખાર કરીને ઈસ. ૧૯૧૩નો. રણજિતરામ 
સુવર્ણચદ્રક,ઈ સ. ૧૯૮૭મા પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભાનો 
સુવર્ણચદ્રક તથા ઈ શ. ૧૯૮૦મા ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી 
તરફથી અર્પણ કરાવેલ ગૌરવ પુરસ્કારને ગણાવી શકાય. 
બેંગ્લોરના પ્રાકૃત જ્ઞાનભારતી એજ્યુકેશનલ ટ્રસ્‍ટ તરફથી ઈ સ. 
૧૯૯૦મા પ્રાકૃત જ્ઞાનભારતી, એવોર્ડ પણ તેમને અર્પણ 
કરાયેલ, સુરતની નર્મદ સાહિત્ય સભાનો ઈસ. ૧૯૯૫ 
૧૯૯૧નો નર્મદ સુવર્ણચદ્રક પણ તેમને એનાયત કરવામાં 
આતેલો. ગુજરાત સરકારનો સાહિત્ય ક્ષેત્રનો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર 
નરસિંહ અવોર્ડ પણ ઈ સ. ૧૯૯૪માં તેમને અર્પઞ કરાવેલ. 
ઈસ. ૧૯૯૫ ૧૯૯૭નો ગુજરાતનો આચાર્ય હેમચદ્રસૂરિ 
સુતર્ણ્ચદ્રક એમને અર્પણ કરવામાં આવેલ. બહુ ઓછી 
જગ્યાએ નોંધ લેવાઈ છે કે એમને ભારત સરકારનો 'પવ્મશ્રી 
પણ અર્પણ થપેલો અને સંસ્કૃતના વિદ્વાન ત્તરીકે રાષ્ટ્રપતિ દ્વાર 
પણ તેઓ સન્માનિત થવેલા, 

અકાદમી પાસે એમણે પદભજન સૂચિકરણ યોજના 
કરાતી. ભાયાણીની સશોધન-અધ્યયનની ભૂખ, જ એવી કે કંઈ 
પણ નવું, સારુ ને પૂર્વસપદાને અભ્યાસથી અકે કરી લેતા જેવુ 
લાગે કે એની રૂપરેખા તૈયાર કરીને મોકલે. ગુજરાત સદહેત્ય 
અકાદમી જ નહીં, વિદ્યાપીઠ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી અને 
આઈ એન.ટી. જેવી સંસ્થાઓને એમણે આવા અનેક પ્રોજેક્ટ્સ 


૧4૨૦૦૮ રર 





બનાવીને મોકલેલા ! પરદેશર્મા તથા આજે આપણે «યો 
કન્સલ્ટન્ટ એક્સપર્ટપોતાના જ્ઞાન-અનુભવને આધારે હજારોનો 
પુરસ્કાર લીધા પછી જ આવા પ્રોજેક્ટ્સ તૈયાર કરી આપે છે 
આવા અનેડ પ્રોજેક્ટ્સ એમણે સર્થાઓને આપ્યા એટલુ જ 
નહીં, સામે પગલે, ડૅવળ વિધ્યાપ્રીતિથી આપ્યા અને પદભજન 
સૂંચિકરણની વોજનામા તો પોતે વયોવૃદ્ધ અવસ્થામાં પણ 
ધ્તનિમુદ્રણ માટે ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રના અનેક મંદિરોમાં ગયા અને 
ચૌદેક જેટલા ગ્રન્યો તૈવાર કરાવા, જે બદલ માનાર્હ વેતન 
તરીકે એમણે કશુ જ ન લીધુ વિદ્યાર્થી કોઈનો પણ હોય, 
ભાયાણી તો આવે એને પોતાનો જ માને અને બધું આપે !હસુ 
યાશિકે કહ્યુ હતુ કે, ડૉ. ભાયાણી કોઈ નિર્ધનને મળેલા નાના 
કાણાતાળ। સુવર્ણધનના ચરુ જેવા છૈ જરૂરપડે ત્યારે ખખડાવો, 
એક સુવર્ણ મુદ્રા જરૂર નીચે પડે ને ઈચ્છનારને મળે ! 

અનુભવ્યુ છે તેવા અભ્યાસીઓ જ આ વિદ્યાત્ષેના 
તાત્સલ્યને જાણી શકે સબંધ માટેની અત્યત તીદ્ર ક્ષુધા, એમના 
વાત્સલ્યમાં હતી, સખ્ય હોય ત્યા પણ હતી, કદાચ એમણે 
જીવનમા એકલા ઝઝૂમતા જ કુટુબને ઝંખ્યુ છે ને એમાંથી જ 
ભાયાણીડુળમાં અનેકનો સમાવેશ થયો છે એમના વાત્સલ્યનો 
તો એમના બધા જ શિષ્યોને અનુભવ છે તેમ એમની લાગણી ને 
ઉદારતાનો પણ અનેકને અનુભવ, આ ગુરુ એવા લાક્ષસિક ને 
ઉફરા કે એ સાથે હોય ત્યારે પ્રવાસમા શિષ્યથી ખિસ્સામાં હાથ 
ન નખાય. રિક્ષા કે બીજા પ્રવાસનું ભાડુ તમે આપવા જાવ તો 
તરત. ગુસ્સાથી ગર્જે હુ છું ને તારાથી કેમ અપાય ? ડૉ. હસુ 
યાશિકે કહેલુ કે ભાષાભવનમા જ એક સાથી અધ્યાપકે કહ્યુ 
'તજીકમાં જ હાઉસીંગ સોસાયટી થાય છે સભ્ય થવું છે ને 
મકાન બનાવવુ છે પણ રોકાણમા ખૂટે છે ! ભાવાણી પૂછ છે 
જેટલુ ખૂટે છે ? સાથી કહે “બહુ મોટી રકમ છે કોઈ પાસે 
ઉછીની માગી ન શકાય એટલી ! ભાયાણી હસીને પૂછે છે 
એટલી એટલે કૈટલી ? એ કહે છે *'પાત્રીસ હજાર 9! 

બીજે જ દિવસે ભાયાણી એ સાથીના ટેબલ પર પાંત્રીસ 
હજાર રોકડ મૂકે છે ને કહે છે “નોંધાવી દો મકાન. ને પાછા 
વાળવાનુ ભારણ રાખશો નહીં ! ” 

ડો. ભાયાણીની છેલ્લી માદગી પણ ભભ સૂર્યાસ્તની. એ 
દિવસોમાં મારે પાટણ જવાનું ને વચ્ચે ભાયાણી સાહેબને મળવા 
રોકાયો ભાયાણીસાહેબ કહે “કાર લાવ્યા છો ને ? 

“હા” મેં કલુ 

“તો એક કામ કરો.' ભાયાણીસાડેબ બોલ્યા “વાસિકને 
તમારી સાથે લેતા જાવ. એમને એના ઘરે ઉતારતા જાવ. સાથે 
ચોપર્ડા છે અને કેસેટ્સ છે ' 

મને એમની તાત અને ભવર્થા વિચિત્ર લાગ્યાં. આટર્લા 
બધા ચોપડા ને બસો અઢીસો જેવી કેસોટ હસુ યાજ્ઞિક, 
ભાયાણીસાહેબના ઘરેથી પોતાના ઘરે શા માટે લઈ જાય છે ? 
રસ્તામા મેં પૂછયુ તો હસુભાઈ સજળ આંખે કહે “વેદનો સૂર્ય 


બ્ટ્ણ 


અંતિમ અસ્તાચળની પૂર્વતૈયારી કરે છે, એમણે એમનાં લખેલાં 
પુસ્તકો જ ઘર માટે રાખ્યાં ને સંસ્ફૃત-પ્રાકૃતનાં પુસ્તકો પ્રાકૃત 
સોસાયટીને આપ્યાં અને લોકસાહિત્યનાં પુસ્તકો મેઘાણી 
લોકવિદ્યા સંશોધન ભવન માટે મને આપ્યાં અને શાસ્ત્રીય 
રાગની અનુપમ કેસેટ્સ છે તે બધી જ એમણે જાતે તૈયાર ડરેલાં 
કાર્ડઝ અને ડાયરી સાથે મને આપ્યાં !હજુ ગયા જ અઠવાડિયે 
એમણે પોતાનો ગ્રામોફોન રેકોર્ડઝનો અંગત ભંડાર એક બીજા 
સંગીત શોખીનને આપ્યો ! 

પુસ્તકો ને કેસેટ હસુભાઈના ઘરે ઉતારતાં અમારી 
આંખો ભીની થઈ ગઈ. જીવતાં જગતિયું કોઈ વ્યવહારપુરૃષ કરે 
એ. સહુ જાણે છે પરંતુ આવી સરસ્વતીની સંપત્તિને વહેતી 
રાખવાની વ્યવસ્થા તો ઓ વિદ્યાપુરુષ એવા આપણા સમયના 
કોઈ વિરલ ત્રકષિ જ કરી શકે ! 

અંતિમ સમયનો એમના વિદ્યાપ્રેમ અને ધગશનો વિગતે 
ચિતાર પણ હસુભાઈએ પ્રો. શાંતિભાઈ આચાર્યએ ડરેલા 
“ગુજરાંનો અરેલો'ના સમીક્ષિત પાઠના ગ્રન્થોમાં આપ્યો છે. 
માંદગીને કારણે ભાયાણીસાહેબના મુખમાં કંગસ થઈ ગવેલી. 
નાકમાં નળી નાખવામાં આવેલી. ચંદ્રકળાબહેનનો ફોન આવ્યો 
: “હસુભાઈ, તરત ઘરે આવો ને દીકરી ડૉ. યુવાને પણ લઈને 
આવો ! ભાયાણી નાકમાં નાખેલી નળીઓ કાઢી હોસ્પિટલ 
છોડીને ઘેર આવ્યા છે. મારું કે તમારું માનશે નહીં, ખૂલ દઢ ને 
ગુરસામાં છે. ડૉ. યુવાનું સાંભળશે ને એ એમને મનાવવાની 
હિંમત કરી શકશે.” 

હસુભાઈ એમની દીકરી ડૉ. યુવાને લઈને પહોંઆ. પણ 
માને ને હોસ્પિટલાઈઝ થાવ એ ભાવાણી શાના ? બીજે દિવસે 
હસુભાઈ સમજાવવા ગયા તો ગુરુ એમના અભ્યાસાસનના 
દીવાનના ટેકે ક્ષીણ શરીરે અધૂરું કામ પૂરું કરે. બીજું તો કંઈ શું 
કહેવાય ? 

“હજુ આરામ કરવાની જરૂર છે -' 

, તો પછી આ બાકી છે તે કોણ પૂરું કરશે ?' 
ભાયાણીસાહેબ બોલ્યા અને ત્રણેક બાકીનાં કામની ફાઈલનો 
પોર્ટજ્ેલિયો આપી બોલ્યા : “બસ, આટલું અધુ કરેલું બાકી છે 
તે તમે પૂરું કરી શકશો. ભાપાશાસ્ત્રનું છે તે ડૉ. શાંતિભાઈ 
આચાર્યને સોંપશો.' 

એ ત્રણ પોર્ટફોલિયોમાંથી એકમાં ૫દ-ભજનની સામગ્રી 
હતી જેમાં દશેક નવી રચનાઓ હતી જેથી કુલ ૧૦૦ પદભજન 
થઈ શકે. બીજા પોર્ટફોલિયોમાં લોકમહાકાવ્ય પરની સામગ્રી 
હતી. એમાં લોકમહાકાવ્ય પરના લેખો અને ગ્રન્થોની ટાઈપ 
કરેલી યાદી. હતી, છાપાનાં કટીંગો અને બીજે ક્યાંય પણ 
તદ્વિષયક પરિસંવાદ થયા હોય એના અહેવાલ !- આ બધી 
જ સામગ્રીને આધારે હસુ યાશ્િકે “ગુજરાંનો અરેલો'માં ડૉ. 
ભાયાણીનો એમના મૃત્યુ પછીનો લોકમહાકાવ્ય પરનો લેખ 
મૂક્યો અને જાંબુર આખ્યાન વિશે પણ એમણે સંશોધન માટેની 


લ્ટ્શ 


જે સામગ્રી મૂકી રાખેલી અને આઈ.એન.ટી.ને એક પ્રોજેક્ટની 
રૂપરેખા મોકલેલી તેની નકલ હતી. આ સામગ્રી હસુ વાજ્ઞિક 
દ્વારા “શબ્દસેતુ'ના લેખોમાં પ્રકાશિત છે. 

ડોકું કાઢતા રહેવું'થી “આવરો-જાવરો ચ્રખજો' 
સુધી : એમનાં પત્ની ચંદ્રકળાબહેન પણ ભારે આતિથ્યપ્રેમી, 
ભાવપૂર્ણ અને ડૉ. ભાયાણીની વિદ્ધત્તાને પૂરી મુગ્ધતાથી જોતાં 
રહેલાં. પુત્ર ઉત્પલે પણ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની અસાધારણ 
તેજરવી કારકિર્દી પ્રાપ્ત કરી છે અને દેશ-વિદેશની રંગભૂમિ, 
નાટ્ય સાહિત્ય વિષયક સ્વાધ્યાય સામગ્રી પ્રકાશિત કરીને આ 
વિષયના તજજ્ઞ ગણાય છે, અમે મિત્રોએ એક વખત ડૉં. 
ભાયાણી સાહેબ, ચંદ્રકળાબહેન, ઉત્પલ, એમનાં પત્ની 
કલ્યાણી અને પૌત્રી ત્કચા એમ પાંચેયના સમૂહ ફોટોગ્રાફને 
પંચદેવ કહેલ. 

એમના ગૃહજીવનમાંનાં સંવાદિતા અને સ્નેહને મેં 
ભરપૂર રીતે જોયાં, મેળવ્યાં છે. અમારો સંબંધ-સંપર્ક વિશેષતઃ 
ઈ.સ. ૧૯૮૨થી. એ પૂર્વે એમનું પ્રથમ દર્શન તો અમારે ત્યાં 
ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્ય ભવનમાં તિદ્યાવિસ્તાર વાખ્યાનમાળા 
અંતર્ગત વ્યાખ્યાન માટે ઈ.સ. ૧૯૭૫માં આવેલા ત્યારે થયેલું. 
પછી નિરાંતે જોયેલા, લાલગેબી આશ્રમ ખાતે યોજાયેલા 
અધ્યાપક સંઘના અધિવેશનમાં. હું ત્યારે ધર્મેનદ્રસિંહજી 
કોલેજમાં નવો નવો વ્યાખ્યાતા તરીકે જોડાયેલો અને અમારા 
પ્રિન્સિપાલ ડૉ. ઉપેન્દ્ર પંડ્યા સાથે સંઘના અધિવેશનમાં ગયેલો. 
ત્યાં હીરાબહેન પાઠક, ઉપેન્દ્રભાઈ અને ભાયાણી સાહેબને 
સંશોધનના વિવિધ અનુભવોની સતત જ્ઞાનગોષ્ઠી કરતા 
જોયેલા. વ્યાખ્યાનો પૂરાં થાય એટલે તૂર્ત જ ચાલતા-આવતાં, 
જમતાં-જમતાં કે અમસ્તાં બેઠેલા હોય ત્યારે પેલી ્ઞાનગોષ્ઠી 
ચાલે. હું ત્યારથી એમનાથી ભારે અભિભૂત થયેલો. 

પછી ઈ.સ. ૧૯૮૨ના ગાળામાં લા. ૬. પ્રાચ્ય 
વિઘયામંદિરમાં પ્રાચીન હસ્તપ્રત તાલીમ કાર્યશાળામાં જોડાયેલો 
ત્યારે એક સપ્તાહ એમનો. શિષ્ય થવાનું સદ્ભાગ્ય સાંપડેલું. 
પાછા ફરતાં મને કહે કે, “અહીં આ રૂમમાં બેસું છું. ક્યારેક 
અમદાવાદ આવ્યા હી તો “અહીં ડોકું કાઢતા રહેજો.” 

એમનું ડોડું કાઢતા રહેવાનું પ્રેમપૂર્ણ ઈજન મારા 
હદયમાં આજ સુધી અકબંધ છે. વિદ્યાપુરૃષના પ્રેમભાતપૂર્ણ 
ઈજને મારા જીવનને નવો જ ઘાટ આપ્યો અને આગવી રીતે 
ઘડતર થયું. હું અવાર-નવાર અમદાવાદ આવું ત્યારે ડોકું 
કાઢીને એમને મળતો રહું અને મારા દાદાજીના હસ્તપ્રત 
સંગ્રહની, મારા અભ્યાસની, બાળપણના સંસ્કારની 
“ઓખાહરણ” જેવી હસ્તપ્રતોના કથન-વાચનની વગેરે વિગતો 
તેમને કહેતો રહું. આથી જ કદાચ મને મધ્યકાલીન ગુજરાતીમાં 
જ અભ્યાસરત બનતા એમણે પ્રેર્યો. મારી પાસે સમગ્ર પરંપરાનું 
અધ્યયન-વાચન, નોંધ પણ તેમણે કરાવેલાં. આ માટે યુ.જી.સી. 
તરફથી રૂપિયા એક લાખનો કેરિયર એવોર્ડ મને મળેલો અને 
બરાબર યાદ છે કે લાગલગાટ ત્રણ વર્ષ સુધી ગુજયાતી સાહિત્ય 


ન 
-_ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮” 


પરિષદના કોશ કાર્યાલયમાં અધ્યયન માટે સતત્ત આવીને બધી 
સદર્ભ નોંધો તેમની સાથે જ્ઞાનચર્ચા કરતા કરતાં કરેલી. 
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્ય ભતન 
દ્વારા યોજેલ હસ્તપ્રત તાલીમ શિબિરમાં એક સપ્તાહ સુધી 
ચદ્રકળાબહેનને લઈને તેઓ. રાજકોટ રહેવા આવેલા. સાથે 
દલસુખભાઈ માલવણિયા અને નગીનભાઈ પણ છેલ્લા ત્રણ 
દિવસ રહેવા આવેલા, ડૉ કનુભાઈ શેઠ, ડો. રમણીકભાઈ 
શાહ વગેરે પણ એક સપ્તાહ સૂધી હતા. તેમણે અમને કરાવેલ, 
અભ્યાસ અને મને ભવનના હસ્તપ્રત ભડારનું સૂયિપત્ર 
બનાવવા માટે આપેલુ માર્ગદર્શન હમેશા યાદ રહેશે. પરિવારના 
સભ્યની જેમ અમારી સાથે ભળી ગવેલા ચદ્રકળાબહેન સાથે 
અમારા ઘર પરિવારજનોએ. કરેલ નાના-નાના પ્રવાસો પણ 
આજીવન સભારણુ છે પછી જ્યારે જ્યારે ચાર પાચ વખત 
રાજકોટ આજા ત્યારે અમારા ઘર તીં્થ'મા રોકાઈને ઘરના 
નામકરણને એમણે સાર્થક કર્યુ છે છેલ્લે ડી લિટર પદવી માટે 
પધાર્યા ત્યારે મેં અનુભવેલી પ્રસન્નતાની ક્ષણો એ પૂર્વે ક્યારેય 
મહોતી અનુભવી. એ આનદની ક્ષણો ચિર-સ્મરણીય છે એની 
વિડિયોગ્રાફી જોઈને આજે પણ પ્રસન્નતા અનુભવુ છે 
વિદેશી વિદ્દાનો સાથે પત્રવવહાર કરવા મને પ્રેર્યો, 
વિદેશી વિદ્વાનો અહીં પધાર્યા હોય ત્યારે એમને પ્રત્યક્ષ 
મળવાના અને એમની સાથે ફરવા જવાના કે એમનુ આતિથ્ય 
કરવાના પ્રસગો પણ ભાયાણી સાહેબે જ રચવી આપ્યા હોય. 
પરમ શ્રદ્ધેય શીલચદ્રવિજ્જજી મહારાજ સાહેબ અને 
પ્રછ્રમ્નાવિજ્યજી મહારાજ સાથે પણ [નિકટતા એમને કારણે જ 
બંધાઈ કોઈ તિદેશી વિદ્વાનનુ પુસ્તક મારે જોવા જેવું હોય તો 
પોસ્ટકાર્ડ લખે કે હવે અહીં આવો ત્યારે આ પુસ્તક વાદ 
કરાવજો, તમારે તે અતશ્ય જોત્‌, જોઈએ. મને બરાલર યાદ છે 
કે એવો કોઈ મહિનો ૧૯૮૮થી ૧૯૯૮ના દાયકાનો નથી જેમા 
ભાષાણીસાહેબર્નું પોસ્ટકાર્ડ ન આવ્યુ હોય હુ પણ મહિના બે 
મહિના થાય એટલે રૂબરૂ મળવા પહોંચી જાઉ મારાં કાર્યો પૂચ 
કરીને સાડા ત્રણ વાગે એમને ઘેર જાઉ તેઓ બપોરનો આરામ 
કરીને બહારના હીંચકે બેઠા હોય, અમારો વાતલાપ ચાલે, 
વચ્ચે ચદ્રકળાબહેન દ્વારા આતિથ્ય થર્તું રહે અને મોડી સાજે 
રાજકોટ આવવા માટે રિક્ષા કરીને પાલડીથી લક્ઝરી કોચમાં 
બેસીને રાજકોટ ધૈર પરત થાઉ ત્યા સુધી ભાયાણી સાહેબ સાથે 
કરેલ વાતો. અને ભાવિકાર્યની યોજના મનમાં ગોઠવાતી રહે 
મારા હદયનો ઘણો મોટો હિસ્સો ભાયાણીસાહેબ સાથે 
સકળાવેલો રહેલો. 
હું તેમને “ભાયાણીસાહેબ' એવુ સબોધન કરતો. મારે 
માટે તેઓ શિક્ષક-સર-સદર્ભે સાહેબ ન હતા. પણ સત 
પ્રપરામા પથદર્શક ગુરુ માટે “સાહેબ' સજ્ઞા પ્રચલિત્‌ છે 
કંબીરસાહેબ, રવિસાહેલ, ભાણસાહેબ. તેવી રીતે મારા માટે 
તેઓ સતપરપરાગત અર્થમાં સાહેબ હતા. એક બપોરે એમની 
સાથેના વાર્તાલાપમાં આવો ખુલાસો સહજ ચીતે મારાથી થઈ 


“સસ્ેમ્બ્ર ર૦૦૮ ર૨૨૮ 





ગયો. પછી ગદ્ગદિત થઈને મૌન થઈ ગયેલો. ભાયાણીસાહેલની, 
આખો પણ ભીંજાઈ ગવેલી. એ ક્ષણો આજે પણ તાદશ થાય છે 
તેમની પાસેથી જ્ઞાનનો જે વારસો પેં મેળો છે તે જીવનનું બહુ 
મોટું સભારણુ-ભાથુ છે એ ક્યારેય ખૂટવાનુ નથી. મારા મટે આ 
કારણે ભાયાણીસાહેબ ક્યારેય સ્મૃતિશેષ બનવાના નથી. એમનું 
અત્યત સમૃધ્ધ ગ્રંથાલય, વિપુલ માહિતી અને અગાધ જ્ઞાની 
બક્તિત્ત મારા માટે ભારે સુલભ બની રહેલા. 
મને. પ્રાચીન હસ્તપ્રતતિદ્યામાં જોતર્યો. મારી પારો 
સતસાહિત્યના સ્વાધ્યાય માટે ભજ્નસગ્રહોનુ અધ્યયન, એની 
સૂચિ તૈયાર કરાવી. ભજનના મર્મ સદર્ભના અભ્યાસ માટે 
મકરદભાઈ સાથે ગોષ્ઠીમાં મને સામેલ રાખીને એ વિષવે ઘણુ 
કામ કરાવ્યુ. પદભજન સૂચિ જેવી પચ સહસ્ત્રાધિક ભજનોની 
પ્રથમ પંક્તિની સૂચિ મારી પાસે તૈયાર કરાવીને પ્રકાશિત 
કરાવી, કંઠસ્થપરંપરાના મહાકાવ્ય રામાવણ જામાવળા નું 
સપાદન તૈયાર કરાવ્યુ “ભરતેશ્વર બાહુબલિરસ' જેવી જૂની 
ગુજરાતની પ્રારંભની કૃતિનું સપાદન તૈયાર કરાવ્યુ ભાલણનું 
રામવિવાહ આખ્યાન' અને વસ્તુપાળ સાથે સંકળાયેલ 
રાસકૃતિઓના સપાદનો તૈયાર કરાવ્યાં છેલ્લે મધ્યકાલીન 
શબ્દકોશ માટે એના કૃતિ સદર્ભ સાથે તૈયાર કરવાના કાર્યમા 
માર્ગદર્શન લેતો હતો, આ. દરમ્યાન ઉત્તર ગુજરાત 
યુનિવર્સિટીમા કુલપતિપદ પ્રાપ્ત થયું એટલે એમના આશીવર્દિ 
લેવા ગયેલો ત્યારે નીકળતી વખતે કહે કે “મલે કુલપાતે બન્યા, 
પણ અમદાવાદ ગાધીનગર આવો ત્યારે “આવરો જાવરો ચાલુ 
રાખશો ને ! હું પ્રત્યુત્તર આપી શું એવી સ્થિતિમાં ન હતો. 
સજળ નયને નતમસ્તકે વિદાય લીધૈલી અને મોટે ભાગે મહિને 
એક-લે મહિને એકાદ વખત મળવાનુ રાખતો જ તેઓ ખૂબ 
રાજીપો અનુ/,મતત્‌ા બીમાર પડ્યા ત્યારે ખાસ જતૌ. પણ પછી. 
થતું કે હુ જઈને એમને વધુ કષ્ટ આપુ છું પણ છતા જાતને 
રોકી શકતો ને હતો 
મુબઈ નીકળવાના હતા એની પૂર્વસંધ્યાએ પણ ગવેલો 
મેં કહેલુ કે અ! સ્થિતિમાં મુંબઈ ન જાવ તો સારુ પણ ડહે કે, 
“આ દેહ ઉપર મુબઈનો અધિકાર પહેલો છે કારણ કે મારી 
કારકિર્દી ત્યાથી જ આરભાઈ હતી.' ભાયાણીસાહેબ મુંબઈને 
ક્યારેય ભૂહ્યા ન હતા ત્યાના સમાજની અને સમૂહ માધ્યમોની 
ગુણજ્ઞતા એમના નિધન પછી પણ ભારે તીત રીતે અભિયક્ત 
થઇ ગુજરાત-અમદાવાદ પાછું પડ્યુ ! અમારી માહિતી ખાતા 
દ્રારાની વિર્નતીનો પણ હકારાત્મક પડઘો પડેલો નહી. ખેર !આ 
બધી વ્યથા તો ગોધવી રાખવાની જ રહી. હવે કોને કહેવું !!હતે 
હું ડયાથી લાવુ મારી ખોવાયેલી વહાલપનો વિસ્તાર !' 
ભાયાણીસાહેબ જતા ખરા અર્થમાં નોંધારાપજ્ઞાનો ભાવ 
અનુભતેલો. ૧૧ નવેમ્બર, ૨૦૦૦ના દિવસે કુલપત્તિઓની 
મિટિગ પૂર્ણ કરીને સન્મિત્ર નરેશભાઈ પારો જઈને ખોળામાં 
માછુ નાખીને રડી પડેલો. ભાયાણીસાહેબ મારાં જીવનનો ભારે 
મોટો સદર્ભ હતા એ તો એમની અનુપસ્થિતિમાં જ સમજાયું. 
ર 


હટ 


ભારતના પુનરૃત્થાનના જ્યોતિર્ધરો 





દુષ્યન્ત પંડ્યા 


૯ : ૨ : સ્વામી પ્રેમાનન્દ 


ભતાંકથી ચાલુ) 

મઠના વિશાળ પ્રાંગણમાં, જ 
એકવાર, વરસાદ પછી કાંટાળા |: : 
છોડ ચોમેર ફૂટી નીકળ્યા. નના | : - 


નુ ૬: સુધી બાગકામમાં વસ્ત જોઈ 
વે સ્વામીપ્રેમાનન્દેપૂછયું : “આ શ્રમનું 
કામ જ કરે છે કે સાથોસાથ વાંચવા 


 લખવાનુંપણ કંઈ કરે છે ?' જરા 
દાખલ થયેલા કેટલાક | . " થોથવાતી જીભે બ્રહ્મચારી બોલ્યો : 
બ્રહ્મચારીઓને એ છોડો ઉખેડવાનું [. -, પ.  જી.. હા... જી... દાદા વાંચે તે અમે 
કહી પ્રેમાનન્દ કોઈ કામસર બહાર પ“ સૌસાંભળીએ.' 
ગયા. પાછા ફર્યા અને એમણે જોયું ક કંઈ શાસ્ત્રવાચન કરો 
કે મેદાનનો ઠીકઠીક ભાગ સાફ થઈ . | છો ?' સ્વામીએ પૂછયું. 
ગયો છેં. એથી એ આનંદ પામ્યા [ઝક “જી, સંસ્કૃત બરાબર 
પણ, પાસે આવી નજર કરતાં [73 આવડતું નથી.” 
એમણે. જોયું કે, કામ કરનારાઓએ ત ક મિ ત્યાં બાજુમાં ઊભેલા સ્વામી 
કામ બરાબર કર્યું ન હતું. જમીન ! ' ડી ્્ક્ફ ર્્ :ધીરાનન્દેમજાકમાં એ બ્રહ્મચારીનો 


ખોદીને મૂળસોતા છોડો ઉખેડવાને 
બદલે જમીન ઉપરના ભાગને દાતરડાથી કાપવામાં આવ્યો 
હંતો. જરાક છાંટા પડતાં એ બધા ફરી ફૂટી નીકળવાના. 
નારાજ થઈ પ્રેમાનન્દે એ વિશે પૂછયું તો, પોતાની જાતને 
પ્રગલ્મ માનતો કોઈ બ્રહ્મચારી બોલ્યો : 'મૂળ સોતા છોડવા 
ઉખેડવા એ મોટી માથાફૂટનું કામ છે.' પ્રેમાનન્દની નારાજગી 
વધી ગઈ છતાં, એ બોલ્યા : “અહીંનું બધું કામ ઠાકુરનું કામ 
છે. એ માથાકૂટ નથી. એ આનંદથી જ અને બરાબર સરખી 
રીતે જ કરવાનું છે. આ કામચોરી છે. આજે આ નાના કામમાં 
તમે કામચોરી કરશો તો, કાલે - ભતિષ્યમાં - મોટા કામમાંપણ 
એ કામચોરી કરશો. આવી કુટેવ પડવી જ ન જોઈએ.' 
વાણી દ્વારા આપતા એના ડરતાં વધારે બોધ પ્રેમાનન્દ 
કાર્યો દ્રારા આપતા. ગૌશાળામાં જઈ છાણના પોદળા એ. 
ઉપાડતા, છાણ સાથે કોલસાનો ભૂકો મેળવી તેના ગોળા 
વાળતા અને તડકે સૂકવતા. પછીથી એમનો ઉપયોગ બળતણ 
તરીકે થતો. શાકભાજી સમારતા, રસોઈ કરતા, ગૌસેવા કરતા, 
હિસાબ રાખતા, પ્રવચનો આપતા અને મંદિરમાં પૂજા પણ 
કરતા. કોઈ પણ કામનો એમને છોછ ન હતો. બ્રહ્મચારીઓ 
માટે આવું કામ અગત્યનું હતું એટલું જ અગત્યનું 
શાસ્ત્રાધયન પણ હતું. એકવાર એક બ્રહ્મચારીને લાંબા સમય 


બ્ટ્શ 





 પક્ષલીધો અને કહ્યું કે : “બિચારો 
ભણવાને ભવે તો ઘેરથી નાસીને અહીં આવ્યો છે. તો અહીં 
તમે એને ભણવાનું કહો છો !' આ મજાકને લક્ષમાં ન લેતાં - 
કે બરાબર લઇને-પ્રેમાનન્દે એક અંગ્રેજી પુસ્તકનું નામ લીધું 
અને પેલા બ્રહમચારીને ચેતવ્યો : “ત્રણ મહિનામાં આ પુસ્તક 
આખુંયે વાંચવું અને પૂરી સમજપૂર્વક. નહીં તો, ઓફિસમાંથી 
એક આનો લઈ સામા કાંઠાની નાવ પકડી લેવી' - અર્થાત્‌, મઠ 
છોડી દેવો, આ અને બીજા સૌ બ્રહ્મચારીઓને પ્રેમાનન્દ 
સમજ આપતા કે, 'આ મઠ કંઈ વૈષ્ણવ મહારાજોનો અખાડો 
નથી કે સૌ ખાય, પીએ ને મજા કરે. સ્વામીજીએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે 
કે અહીં ધાન, ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને સેવાની ધૂણી સતત 
ધખતી રહેવી જોઈએ.' એમની ઊંડી સમજ હતી કે સમગ્ર 
મઠ ઠાકુરનો જ છે. તેઓ સદેહે સદૈવ સર્વત્ર તિચરી રહ્યા છે 
અને મઠનું નાનું મોટું તમામ કાર્ય આ દષ્ટિથી જ કરવાનું છે. 
એમનામાં નામ પ્રમાણે ગુણ હતા અને સૌને એમના 
પ્રેમનીગપ્રસાદી મળતી, સૂતી વેળા કોઈ બ્રહ્મચારી મચ્છરદાની 
નાખવી ભૂલી ગયો હોય તો, એની મચ્છરદાનીને સ્વામી 
પાડીને ખોસી દે. કોઈ બ્રહ્મચારી સમયસર ખાઈ શક્યો ન 
હોય તો, હાથમાં દૂધના વાટકા સાથે, લાડ કરતી માતાની 
માફક, પ્રેમાનન્દ પાછળ પાછળ ફરે ને દૂધ પિવરાવે છૂટકો ... 





કરે. આમ છતા, અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે, એ જ્ઞાનમાર્ગના 
પ્રવાસી હતા. એ નાનપણમાં વાયામ કરતા. તેથી શરીર સુષ્ઠુ 
અને નાજુક છતા સુદઢ હતું એમના પગલામાં નિશ્ષયની 
દઢતા હતી. માતૃભૂમિની પરાધીનતા એમને ખૂબ કઠતી અને, 
આર્ત હદવે એપ્રાર્થતા 'હે ભગવાન, આ અત્યાચારને જલદી 
દૂર કરો.' ગાધીજીથી અલિપ્ત હૌવા છતા, ગાધીજીની માફક 
એમનામા વિદેશીઓ માટે દ્વેપકોધ ન હતા. એમના અતરમાની 
મ્રેમસરિતાનુ એ વહન હતું. 

આપ્રેમના બધનનો, સ્વામીજી મઠમા હતા તે કાળનો 
એક કિસ્સો છેં એક દિવસે નમતે પહોરે નવા નિશાળિયા 
સાથીઓનો વર્ગ સ્વામીજી લઈ રહ્યા હતા. એ વર્ગ ઠેઠ 
સધ્યાકાળ વીતી ગયા,પછીવે ચાલુ હતો. ત્યા જઈપ્રેમાનન્દે 
યુવાનોને કહ્યુ “હજી સુધી અહીં શુ કરો છો ? આરતી ક્યારે 
થશે ? આરતી કરવા ચાલો.'પણ આપ્રેમાનન્દી આક્રમણથી 
સ્તામીજનો પિત્તો ગયો.એબોલ્યા 'આહુંઅહીંજેડરી રહ્યો 
છુ તેપૂજાનથી શુ ? તુમદિરમાં ટોડરી વગાડે તે જપૂજા છે 
શુ ? પછી ત્યાથી કોણ હિમ્મત કરીને આરતીથા જોડાવા 
જાય ?આબાજુ,પ્રેમાનન્દનું મોઢુઊતરી ગયુ.એ તરત પાછા 
વળી ગવા અનેમદિરમા જઈ,રોષ રીસ સાથે,જાતેજઆરતીની 
વિધિઆટોપીલીધી.તેપછીએ અદશ્ય થઈ ગયા સૌએમને 
શોધવા લાગ્યાપણએ.ક્યાય દેખાયાનહીં, વિવેકાનન્દનેપણ 
કઠીર શબ્દો બોલ્યાનો પશ્ચાત્તાપ થયો. મદિરમા જઈ એમણે 
મદિરને ઉબરે અનેક વારમાથુ પછાડ્યુ અને નિષ્ઠુર વચનો, 
બૌલવામાટેએમણે ક્ષમા માંગી. આખરેપ્રેમાનન્દ સાપડ્યા. 
કૌઈ સહેલાઈથી જોઈ નશકે એવી જગ્યાએ,ખોરડા પર, એ 
બેસી ગયા હતા, ચડેલે મોંએ ને વથાથી પીડાતા, સાધુઓની 
તિનતીથી એનીચે ઊતર્યાઅનેતેમનેસ્વામીજીપાસેલઈ ગયા. 
અશ્રૃપૂર્ણ નયને એમને ભેટીને, સ્વામીજીએ. ક્ષત્ર। પ્રાર્થી. 
પ્રેમાનન્દના અતરનોપ્રેમપૂર્વવત્‌થઈ ગયો. 

એકવાર મદ્રાસથી આવેલો એક ભક્ત ઉપલા માળની 
પરસાળમાં ઊઘી ગયો તરત જ પ્રેમાનન્દે તેની ઉપર 
મચ્છરદાની બાધી દઈ તેતે મચ્છરોના ચટકાથી અને 
મેલેરિયાથી પણ, રક્ષણ આપ્યુ અને એને પખો કરવા લાગ્યા, 
થોડીવાર પછી આ સરભરાથી પેલો દક્ષિણી જાગ્યો ત્યારે એ 
પ્રેમાનન્દના પ્રેમથી. અભિભૂત થઈ ગયો. બીજી એક વેળ! 
મઠમા સારી સખ્યામા લોકો આવ્યા હશે ત્યારે અચાનક 
વરસાદ પડતા, એક બ્રહ્મચારી દોડીને, બર્ધાના પગરખાને 
પગેથી ઘસેડવા લાગ્યો ત્યારે, સ્વામી પ્રેમાનન્દે એને કહ્યુ કે 


£સેમ્બર ર૦૦૮ ર૨૩૦ 





“ભક્તોના પગરખા તારે માથે મૂકીને લઈ જા.' ભક્તો પ્રત્યે 
પણ આદર જ દાખવવો જોઈએ. બેલુડ મઠમાં આવતા અને 
રહેતા અતિથિઓ માટે નિયમો ઘડવાનુ સૂચન શુધ્ધાનન્દે કર્યું 
તોપ્રેમાનન્દ કહે “જો ભાઈ, અમે છીએ ત્યાં સુધી આમ જ 
ચાલવા દો અમારા ગયા પછી ભક્તો માટે તમે હોટેલ 
ખોલજો, આ સૌ ભક્તોને ઠાકુર અહીં લાવે છે અને એ સૌ 
ઠાકુર માટે બધુ લાવે છે ભાઈ જમે છે એ ય ઠાકુર ને જમાડે 
છેએવઠાકુર ' 

બંગભગના આદોલનના કાળમા કેટલાક યુવાનો 
આદોલનથી છૂટા પડી રામકૃષ્ણ મઠમા જોડાતા. 
ફ્રાતિકારીઓની અવરજવર ઉપર નજર રાખતાં 
પોલીસખાતાના માણસો ત્યા સાદા વેશમા તપાસ માટે આવતા. 
આવી રીતે એક અફસર એક બળબળતે બપોરે મઠમાં 
ક્યાયથી ચાલતો ચાલતો ગયો. થાકીને ઠુસ થઈ જવાથી એ 
એક બાકડા પર બૈઠો. મઠમા સૌ આરામ કરતા હતા પણ 
સ્તામીપ્રેમાનન્દની દષ્ટિએપરોણા પર પડ્તા, તાડછાનોપખો 
લઈ એએની પાસે ગયા અને એને પખો ઢોળવા લાગ્યા, પછી 
એમણે એને પ્રસાદ અને પાણી આપ્યા. આમ પ્રેમ ઢોળવામા 
કૌઈ ભેદભાવને સ્થાન ન હતુ કોલકાતાના એક ખાનદાન 
કુટુંબના કરવાડીએ ચડી ગવેલા યુશનને મઠમા આવતો કરી 
એનામા એટલુ પરિવર્તન એમણે આણી દીધુ હતું કૈ, સસાર 
ત્યજી મઠમા જોડાઈ એ સાધુ બની ગયો. પ્રેમાનન્દના પ્રેમની 
જડીબુટ્ટીની આ અસર. 

યુવાન બ્રહાચારીઓ અને સાધુઓ સાથે એકવારગ્રેરક 
તાણીમાએ બોલ્યા કે “માનવ જીવતનો હેતુ ઈશ્વર-સાક્ષાત્કાર 
છે માણસો છો, દેવો બનો ! અમારા ગયા પછી જુવાનો, 
તમારી પાસે લોકોના ટોળા આવશે એ મને શ્પષ્ટ દેખાય છે' 
થોડીવારની શાતિપછી.એક યુતાને કહ્યુ 'પણ અમને તે કોણ 
સાભળશે ? 

“તમે અમારાથી ઊતરતા છો એમ ના મામતા,' 
પ્રેમાનન્દ બોલ્યા. શ્તમારી ઉપર પૂજ્ય શ્રી માની કૃપા વરસી 
છે લોકો અમારી ચરણરજ લે છે માટે અમે મોટ થઈ ગયા 
શુ 7 ના ! પહેલા શ્રી ઠાકુરના દર્શનનું સદ્ભાગ્ય અમને 
સાપડ્યુ હતું. પછી અમે સંસાર ત્યજ્યો, ઠાકુરને જોયા તિના 
પણ.સસાર ત્યાગ કરનાર તમે મોટેરા છો * 

યુવાન સાધુ “ઠાકુરે આપને મહાન બનાના.' 

પ્રેમાનન્દ “ના 'એમણે તો અમને શૂન્ય બનાવા. 
મનમાથી બધાં મિથ્યાભિમાનને હાકી કાઢો. અહકાર નાશ 


હટ 


પામે ત્યારે, બધી પીડા નાશ પામે,' એમ ઠાકુર કહેતા. 

સૌપરવરસતો પ્રેમ, નમ્રતા, ધૈર્ય, ક્ષમા, સહનશીલતા 
ઇત્યાદિ, લક્ષણો પ્રેમાનન્દને નોખા તારવતાં. જીવનની ક્ષુલ્લક 
લાગતી બાબતોમાંથી પણ એ અધ્યાત્મ તારવતા. પ્રાંગણમાં 
ઊગી નીકળેલા નકામા છોડ ઘાસને મૂળ સોતા ન ઉખેડે તે 
પોતાની અંદરની હીન વૃત્તિઓને કેવી રીતે ઉખેડવાનો ? ગાય 
માટે ઘાસ કાપતાં આંગળી કાપે, બરણીમાંથી તેલ કાઢતાં બે 
ટીપાં તેલ બહાર પાડે... આવું કંઈ એ ચલાવી ના લેતા. કોઈ 
પણ કામમાં લાપરવાહી નહીં. શાકભાજી સમારતી વેળા 
ધર્મચર્ચા, ક્યાંય કચરોફૂડો પડ્યો રાખશું તો ઠાકુરને પીડા 
થશે એ ભાવ, બાગર્નાં ફૂલો ઠાકુરને ચડાવવાના બદલે આપણે 
વાપરશું તો તેથી ઠાકુરની અવગણના થશે એખ્યાલ, રસોઈમાં 
બેદરકારી કરી તો તે પણ ઠાકુર પ્રત્યે અપરાધ, પૈસાનો કે 
ડશાનો દુર્વ્યય કર્યો તો ઠાકુર નારાજ થવાના... આવી બધી 
બાબતો એ કેટલા તો ઠાકુરમય હતા તે દર્શાવે છે. 

વૃંદાવનથી પ્રેમાનન્દે આણેલી માળા અને ગોપીરંદનનું 
તિલક કરીને ભાવવિભોર બની સ્વામીજી મસ્ત બનીને 
હરિનામ સંકીર્તનમાં લાંબા સમય સુધી ડૂબેલા રહ્યા હતા. 
નવરાત્રિની અષ્ટમીની રાતે એકવાર, મઠમાં ચાલતા કાલી- 
કીર્તનમાં રંગ જામ્યો હતો. પ્રેમાનન્દ રસમસ્ત હતા. બાજુમાં 
બેઠેલા શારદાનન્દને પોતાની બથમાં લઈ એ બોલ્યા : 
'શરતભાઈ, ઊભા થાઓ અને કીર્તનમાં જોડાઓ. આનંદનાં 
કેવાં પૂર ચડ્યાં છે !તમારા વગર એ પૂરાં નહીં થાય.' વયને 
લીધે તથા ગાવાનો અભ્યાસ ન રહેવાને કારણે, શારદાનન્દ 
આનાકાની કરતા હતા. પણ ગુરુભાઈ પ્રેમાનન્દના પ્રેમાળ 
આગ્રહને વશ થઈ એ ઊઠ્યા અનેમનભરી એમણે ગાયું ને એ 
નાચ્યા. બીજે દહાડે, હસતાં હસતાં એ બોલ્યા: “ભાઈ !શું 
કરું ? આ ઘરડે ઘડપણે પણ બાબુરામે મને નચાવીને જ 
છોડ્યો.' ર 
એમનાપ્રેમશાસનમાં અલિખિતત એક નિયમ હતો કે, 
મઠમાં આવનારગ્રસાદ વિના પાછુંન ફરે. એક ભક્ત એકવાર 
દર્શન કરી, પ્રસાદ લીધા વિના જ પાછા ચાલવા મંડ્યા. 
પ્રેમાનન્દે કારણ પૂછતાં મંદિરના ભંડારીએ ક્યું કે ઃ “હું શું 
કરું ? દર્શન કરીને એ તરત જ ઝડપથી ચાલતા બહાર નીકળી 
ગયા. પછી મારે એને કેવી રીતે પ્રસાદ આપવો. ?' ફરજ 
વિશેનું પ્રેમાનન્દી ફરમાન હતું, “બૂમ મારી એને બોલાવીને 
આપવો. ઠાકુરને નામે અહીં આટલું આવે છે પણ તમે આપી 
શકતા નથી. સંસારમાં હોત તો તમે શું કરત ?' મઠમાં કોઈ 


બ્ટ્શ 


ઉત્સવ હતો અને, પ્રસાદ લેવા બેઠેલાંઓની પંગત બહુ મોટી 
હતી. વળી તેમાંનાં કેટલાંક લોકો આર્થિક, સામાજિક રીતે 
પછાત વર્ગનાં પણ હતાં. “ખીચડી લાવો, ખીચડી લાવો' - બૂમ 
એક બે વાર સંભળાતાં, પ્રેમાનન્દે પીરસનારને ઠપકાના સ્વરે 
ક્યું : “તેં શું પહેલાં કોઈ દહાડો પીરસ્યું નથી ?' પીરસનારે 
પોતાનો બચાવ કર્યો, “હું તો વારંવાર પીરસી રહ્યો છું. આ 
લોકોને પૂરું જ નથી થતું અને, લાવો લાવોની બૂમો પાડ્યા કરે 
છે.' “આપણાં ને એમનાં પેટ સરખાં છે શું ? કેટલે દહાડે એ 
લોકો પેટપૂર ખાય છે ? એ દરેકની પાતળમાં ખીચડીનું 
કમંડળ ખાલી કરતા જાઓ.' એ ગરીબ જમનારાઓ પ્રત્યેની 
એમની સહાનુભૂતિ માત્ર વાણી વાટેજ નહીં પણ અશ્રુવાટેપણ 
વહેવા લાગી. એ વયોવૃદ્ધ થયા તે પછી પણ, કથોરે સમયે 
આવી ચડેલા અતિઘિની ભોજનવ્યતસ્થા કરવા પ્રેમાનન્દ જાતે 
રસોડે જણ લાગત તે જોઈ કોઈ શુહન સંન્યારી કે ભહમચારી 
દોડી આવતા. પોતાના દેહાંતના બે દહાડા પૂર્વે જ, મઠના એક 
સેવકને બોલાવી, એમણે ખૂબ આર્જવપૂર્વક પૂછયું હતું : 
“ભાઈ, એક કામ કરી શકાશે. ?' “કયું કામ, મહારાજ ?' 
ભાવપૂર્વક સેવકે પૂછયું. પ્રેમાનન્દ કહે : 'દિલપૂર્વક ભક્તોની 
સેવા કરી શકાશે ?'પ્રેમાનન્દના મુખ પરનો ભાવ જોઈ, સેવકે 
હૃદયપૂર્વક કહ્યું :ખૂબ કરીશ.ગ્રેમાનન્દની ઊંડી શ્રધ્ધા હતી કે 
ઠાકુરનોપ્રસાદ લેનારનું કલ્યાણ થાય છે અને, મઠવાસીઓનો 
તે તો હેતુ છે. 

પણ ઠાકુરની પરીક્ષામાં એક બાબતમાં એકવાર 
પ્રેમાનન્દ ઊણા ઉતર્યા હતા. એ જગન્નાથપુરી ગયા હતા અને 
ત્યાં થોડા દિવસ રોકાયા હતા. એક સાંજે જગન્નાથજીના 
દર્શને એ ગયા તો ત્યાં, મંદિરના પ્રવેશદ્રારની બસબર સામે જ્‌, 
કૌઈ ખ્રિસ્તી પાદરી ખ્રિસ્તી ધર્મનો પ્રચાર કરી રહ્યો હતો. 
પ્રેમાનન્દનું હૈયું ખળભળી ઊઠ્યું. એમના મૂળભૂત સંસ્કારો 
જાગી ઊઠ્યા અને, પાદરી ફરતા ટોળાની સાવ પાસે જઈ 
અચાનક મોટેથી પોકારી ઊઠયા : “હરિ બોલ !હરિ બોલ ! 
હરિબોલ !' ટોળામાં ઊભેલાં સૌએ.પણ જોરથી પ્રતિઘોષ કર્યો 
: “હરિ બોલ !હરિ બોલ... ! અને એ રટણા થોડીવાર સુધી 
ચાલુ રહી, પેલો પાદરી પાછો વળી ગયો. મંદિરના પંડાઓપણ 
રાજી થયા અને બોલ્યાઃ “મહારાજ !આપે બહુ સરસ કાર્ય 
કર્યું. સરકારની બીકે એને એક અક્ષર કહેવાની હિમ્મત પણ 
અમારામાં ન હતી.' પ્રેમાનન્દને પ્રસાદ આપવામાં પણ 
પંડાઓએ ઉદારતા દાખવી હોય !પણ રતે નિંદરમાં એમને 
સ્વખમાં ઠાકુર દેખાયા ને એમણે પોતાના બાબુરામને ઠપકો 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ : ૨૩૧ 





આપ્યો તેંપેલાને બોલતો કેમ અટકાવો ? તે લોકોને કેમ 
વીખેરી નાખ્યા ?એ મારું જનામ બોલતા હતા. સવારે ઊઠીને 
પહેલુ કામ એને ગોતીને એની ક્ષમા માગવાનું કરજે,' અને 
બીજી સવારે પ્રાત કાર્યથી પરતાર્યા પછી, પહેલુ કામ એ. 
પાદરીને ગોતી, એની માફી માગવાનું બાબુરામ મહારાજેકર્યું 
ઠાકુર સાથેનો એમનો સબંધ આવો જીવંત હતો. બેલુડ મઠમા 
બધા ગુરૃુભાઈઓના સાથમાં રહી વહીવટ ચાલતો. વહીવટની 
ધુરા પ્રેમાનન્દના હાથમાં રહેતી. એકવાર એક ગરીબ 
્રાહ્મણને પ્રેમાનન્દે મઠની વાડીમાનું એક કોળુ આપ્યુ આ 
જોઈ સ્વામી બ્રહ્માનન્દૈ ટકોર કરી કે “તમે આમ ઉદાર થશો 
તો, અહીં આપણે ઠાકુરસેવા કેવી રીતે કરીશુ ? એટલે, 
પ્રેમાનન્દે મનોમન નિશ્ચય કર્યો કે ક્યાક બીજે ચાલી જવુ 
સામાનમાં શુ હતુ ? શરીર પર પહેરેલા વસ્ત્રો ઉપરાત એક 
એગૂછો એને ખીજી એક ભગવુ ઉપવર્ત. ચાલતા ચોલતો 
મઠને દરવાજે એપહોંચ્યા ત્યા એમનો.અગૂછો પકડી એમને 
આગળ વધતા કોઈ અટકાવી રહ્યુ હતું. જુએ ઈ તતો એ ઠાકુર 
છેનેએમનેકહે છે ક્યા જાય છે બાબુરામ ? મને છોડીને 
ક્યા ચાલ્યો ? અને બધા રીસરોષ ખંખેરી પ્રેમાનન્દ પાછા 
તળી ગયા. 

ઠાકુરની જન્મજ્યતીને દિને એક્વાર તહિયત નાદુરસ્ત. 
હોવા છતા, કથામૃત ના લેખક શ્રી મ બેલુડ મઠમા આવા 
હતા ઠાકુરના દર્શન કરીને આબાના ઝાડ નીચે એ બેઠા. 
નાસ્તા માટેએ મમરા લાવેલા. એમણે થોડુંક દહીં માગ્યુ. દહીં 
તો હતું પણ એ હજુઠાકુરને ધરાવાયુ ન હતુ કેમ અપાય ? 
આવી મૂઝતણ એક બ્રહાચારીને થઇ પ્રેમાનન્દને એણે કહેતાં, 
દહીંનુ એ. આખું વાસણ લઈ ઠાડુરની છબી પાસે જઈ 
પોતાની આંખો બધ કરી એમણે ઠાકુરને ધરાવ્યુ, તે પછી,પેલા 
બ્રહમચારીને તેમાથી વાટકો ભરી શ્રી મ. ને આપવા કહ્યુ. પછો 
એબોલ્યા આજેઠાકુરે મને એક ભૂલ કરતો બચાવ્યો છે 
શ્રી મ. ઠાકુરના નિકટના સાથી હતા એ તને ખબર છે ? આવા 
ભક્તોના મુખ વાટેજ ઠાકુર જમે છે શ્રી રમકૃપ્ણ અતતારના 
આમ.વ્યાસ છે..' 

પ્રેમાનન્દ પૂ. શ્રી માના લાડકા દીકરાઓમાંના એક 
હતા. માની શક્તિની, એમના સયમની, એમની ઉદાર દષ્ટિની 
વાતો કરતાંપ્રેમાનન્દ થાકતા જ યહીં. જ્યારે જ્યારે શક્ય હોય 
ત્યારે ત્યારે, કોઈ પણ અગત્યના કાર્ય માટે એ પૂ માની 
અનુમતિ લેતા. એક માદગીમાથી ઊઠયે એમને પખવાડિયુ 


સેમ્બર ૨૦૦૮ 


સઝર ડડ કકક 


માડ થયુ હશે ત્યાં, ઉત્તર બંગાળના માલદા ગામે એમને લઈ 
જવા માટે ત્યાંથી કેટલાક ભક્તો આવ્યા. શ્રી માએ રજા તો 
આપી પણ, તરત પાછા વળી આવતા કહ્યુ અને એમની 
બરાબરકાળજી લેવા માલદાથી આવેલા ભક્તોને તેમણે કહ્યુ. 
*શેતજ્ઞાને જીતસેવા' વિષય પર પ્રેમાનન્દે તાં પ્રવચત આપ્યું. 

એ જ રીતે પૂર્વ બગાળ પણ પ્રેમાનન્દને પ્રેમથી 
બોલાવતું હતુ ઢાકાના નવાબ સલીમુલ્લાએ પ્રેમાનન્દને 
નિમત્યા હતા. નવાબે સ્વામી વિવેકાનન્દના ગ્રંથોનું વાચન કર્યુ 
હતું અને એનાથી એ. ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા. નવાબની 
બહેન બેગમ અખ્તરબાનુએ ઢાકામાં મઠની શાખા ખોલવા 
મટેપ્રેમાનન્દને દાન આપ્યુ હતુ. 

બીજી એક વેળાપ્રેમાનન્દ ઢાકા જવા તૈયાર થતા હતા 
પણ, એમને ઠાકુર તરફથી આદેશ નહીં મળતાં, એમને લેવા 
આવનારાઓને એમણે ના પાડી નિરાશ કર્યા.પણ બીજે દિવસે 
અખબારોમા સમાચાર હતા કે ગોવાલન્દથી ઢાકા જતી 
આગબોટ આધીમા ફસાઈ ડૂબી ગઈ હતી. ઢાકામાની એમની 
મૂલાકાતોએ, એમના પ્રવચનોએ. અને એમના વર્તને - 
એકતાર એક મુસલમાન સ્રાથે એક જ થાળીમાં એ જમ્યા હતા 
-ઠાકુરના ધર્મસમન્વયના સદેશના એક ઉત્તમ વાહક એમને 
બનાવા હતા. 

પછીથી ન્યુયોર્કના વેદાન્ત કેન્દ્રનો હવાલો સેભાળનાર 
અને શ્રી રામકૃષ્ણ કથામૃત નો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરનાર 
સ્વામી નિખિલાનન્દે' એક પ્રસગનું સરસ વર્ણન કર્યું છે 
સવામી બ્રહ્માનદને અને પ્રેમાનન્દને એ પહેલી વાર ઢાકામાં 
મળ્યા ત્યારે પોતે કોલેજના વિદ્યાર્થી હતા. કોઈ કાતિકારી 
મંડળ સાથે ત્યારે એસકળાયેલા પણ હતા અમારી ક્રાંતિકારી 
મડળીના બે સભ્યો સાથે હુ એગ્નિસવીલા (બંને સ્વામીઓ 
ઉતર્યાહતા ત્યા) ગયો. ત્યા સ્વામી બ્રહ્માનન્દને વદન કરી અમે 
સૌ ભોંય પર બેઠા. સ્વામી પ્રેમાનન્દે કહ્યુ મહારાજ આ 
જુવાનો છે મજાના, પણ પથ ભૂલેલા છે ને દેશસેવા કરવા 
કાતિકારીઓ બન્યા છે એમને યોગ્ય સલાહ આપો.' મહારાજે 
અમને હિંસાનો પથ છોડી સ્વામીજીને પગલે ચાલવા કહ્યું. એ 
કહે કે “દારૂ ભીનો હોય તો ભડાકો ન થાય, સૂકો હોય તોએક 
દીતાસળીએ. ધડાક ભડાકા થઈ ઊઠે સ્વામીજી સાચા 
દેશભક્ત હતા. તમે એમને પગવૈ ચાલો.' 
*આ સવાથી નિખિલાનન્દને ન્યુયોર્કમાં મળવાનું સદ્ભાગ્ય આ લેખકને 


સાંપડ્યું છે 
હટ 


“પણ, મહાશય, આપ વિવેકાનન્દને સમજ્યા નથી. 
એમના લેખો તો ભારતમાતાની મુક્તિ માટે અમારું લોહી 
વહાવવા કહે છે...” 

કેમાનન્દ ભભૂકી ઊઠયા : *ૂર્ખ !કોની સાથે વાત કરે 
છે તે તું જાણે છે ? અમે સ્વામીજી સાથે વીસ વરસ ગાળ્યાં છે 
નેખાધું પીધું છે, રમ્યા છીએ, અમારું કાર્ય સાયે કર્યું છે અને 
તું કહે છે “તમે એમને સમજ્યા નથી !'' મહારાજ !એના 
બકવાસને સાંભળ્યો ને ? છે એનામાં ઘોડા જેટલીય 
અક્કલ ? મને એની પીઠ પર ઊંચકી શકે છે કે નહીં તે મારે 
જોવું છે.' 

પછી પોતાના પલંગમાંથી ઊભા થઈ મને એમણે 
ચોપગે થવા કહ્યું અને મારી પીઠ પર બેસી થોડું ફર્યાં. બે-એક 
મિનિટપછી નીચે ઉતરી કહે : “કંઈ ચિંતા નથી, બધું બરાબર 
થઇ જશે. મારા ્કૌતિકારી જીવનનો ત્યાં જ અંત આવી ગયો.” 

આ રીતે ઢાકાથી ૧૯૧૫માં પાછા વળ્યા પછી એ 
કોલેરાનો ભોગ બન્યા અને એમની તબિયત ચિંતાકારક થઈ 
ગઈ. પણ દુર્બળ સ્વરે પ્રેમાનન્દ બોલ્યા : “જરાય ચિંતા નહીં 
કરો. મારી મા બેઠી છે એટલે હું હજી મરવાનો નથી.' ઠાકુરે 
એમનાં માને આપેલું વચન આ રીતે બરાબર સાચું પડ્યું. 
માતંગિની દેવી ૧૯૧૭ના ઓક્ટોબરના અંતમાં, “જ્ય 
ચમકૃષ્શ, જ્ય રામકૃષ્ણ'નો જપ કરતાં અવસાન પામ્યાં હતાં. 
થોડા સમય પછી, નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે, હવાફેર માટે, 
પ્રેમાનન્દને બિહારમાં દેવઘર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં 
ગયાપછી, આરંભમાં એમની તબિયત સુધરતી જણાઈ પણ 
પછીથી એમને જ્વર લાગુ પડયો અને પેટની પીડા પણ 
ઊપડી. એ જ અરસામાં વિશ્વભરમાં જીવલેણ ઈન્ફ્લુએન્ઝા 

ફેલાયો અને પ્રેમાનન્દ એની ઝપટમાં આવી ગયા. સ્વામી 
શિવાનન્દને આ ખબર મળતાં એ તાબડતોબ દેવઘર ગયા 
અને માંદા ગુરુભાઈને કોલકાતા આણી, બલરામ બસુને ઘેર 
એમનો ખાટલો ઢાળ્યો. એ ઉપરના મજલાના એક ઓરડામાં 
હતા. બ્રહ્માનન્દ બાજુને ઓરડે હતા અને, ડાબે પગે 
શસ્ત્રક્રિયા કરાવેલા અને હાલચાલ કરવાને અશક્ત એવા 
તૃરીયાનન્દ નીચેને એક ઓરડે હતા. એમને મળવાની 
પ્રેમાનન્દને તીવ્ર ઈચ્છા થતાં, બે સાધુઓ તુરીયાનન્દને 
ખુરશીમાં બેસાડી, એ ખુરશી ઉપરને મજલે લઈ ગયા. બંને 
ગુરુભાઈઓનું એ મિલન અનન્ય હતું. મોઢેથી એક પણ બોલ 
ઉચ્ચાર્યાવિના બંનેએ અશબ્દ વાર્તાલાપ કર્યો અને, પરસ્પર 


ઝાયડસ 954 ક% 


માટેનાં બંનેનાં હૈયાંઓના ભાવ એમની આંખોની 
અશ્રુમંદાકિની રૂપે વહેવા લાગ્યા. પ્રેમાનન્દને તપાસવા 
આવનાર, એમના એક પિતરાઈ, ડોક્ટર બિપિનલિહારી ઘોષે 
કશી આશા બક્ત કરી ન હતી. ભાવિનું એ એંધાણ હતું. 

પછી 'ઉદ્બોધન' કાર્યાલયથી સ્વામી શારદાનન્દ 
બલરામ ભવને આવ્યા. 'મારે વિશુધ્ધ પીળા રંગનું વસ્ત્ર 
પહેરવું છે અને, મોગરા જેવો સકેદ ભાત ખાવો છે',પ્રેમાનન્દે 
ઇચ્છા વક્ત કરી. શારદાનન્દ સમજી ગયા કે આ રાધાનું 
લાક્ષણિક વર્તન છે. 'પ્રેમાનન્દ રાધાનો અંશ છે', એ 
ઠાકુરબોલ શારદાનન્દનેયાદ આવા. શારદાનન્દ સમજી ગયા 
કે બાબુરામ મહારાજ ખોળિયુ છોડવાના છે. 

બીજે દિવસે બેલુડ મઠમાંઘી સ્વામીજીના શિષ્ય 
બાલબ્રહમચારીનેપ્રેમાનન્દે બોલાવ્યા. ભક્તોની સેવામાં જરી 
જેટલીયે કચાશ ન રહે તે જોવાની સૂચના એકદમ ક્ષીણ સ્વરે 
તેને આપી. ૩૦મી જુલાઈ, ૧૯૧૮ને મંગળવારને દહાડે, ખૂબ 
ગંભીર બની જઈને મહારાજ પરસાળમાં આંદ્ય મારી રહ્યા 
હતા.પ્રેમાનન્દની તબિયત વધારે લથડી હતી. ઠાકુરનું ચિત્ર 
લઇને અચાનક એગ્રેમાનન્દ પાસે ગયા અને બોલ્યાઃ “ભાઈ 
બાબુરામ, તને ઠાકુર યાદ છે ને ?' બાબુગામે આંખો ખોલી, 
જરા મલકી, ભીંતે લટકતા ઠાકુરના તૈલચિત્ર ભણી ડોળા 
ઠેરવ્યા, એને હાથ જોડી નમસ્કાર કર્યા અને ખૂબ મંદ સ્વરે 
બોલ્યા : “કૃપા, કૃપા, કૃપા' અને પછી અવસાન પામ્યા. ૩૮મી 
જુલાઈને મંગળવારના બપોર પછીના સવા ચાર થવામાં એક 
મિનિટ બાકી હતી. એમના દેહને બેલુડ મઠ લઈ જઈ ત્યાં 
એના અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. 

પૂજ્ય શ્રી મા ત્યારે *ઉદ્બોધન'માં હતાં. રડતાં રડતાં 
આર્ત સ્વરે એ બોલી ઊઠયાં : “બાબુરામ મને ખૂબ જઊય 
હતો, બેલુડ મઠની બધી શક્તિ, બધી ભક્તિ અને બધું 
શાણપણ માચ બાબુરામમાં મૂર્તિમંત ઘયું હતું.' બાળકની 
માફક રડતા બ્રહ્માનન્દનો ઉદ્ગાર વેધક હતો. “જેલ 5 મઠની 
મા આજે ગઈ.' અને બાબુરામના ગુર્‌ શ્રી મ.એ કહ્યું હતું કે, 
'ાકુરનું પ્રેમનું પાસું જતું રહ્યું. 

એક ખાલી કંતાનનો ઘેલો, બે-એક ભઝવાં વસ્ત્રો, એક 
નાનો કોટ, એક ચાદર, એક ટુવાલ, પગરયાંની જડ, છત્રી 
અનેગીતા સહિતનાં ઘોડાં પ્ર્નડો -અ પૂઝઝએ મૃઠના ઝ્યા. 
અને *્રેમ'ની પણ. પ્રેમાનન્દ સાચા અઘમાં પ્રેયાનન્દ હ. 
સૌની સેવામાંકેમ અને આનંદની વૃષ્ટિ કરત્ય્રેમાનન્દ, 

મ 


., ... . ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ : ર૩૩ 


શાસ્ત્રીય સંગીત મારી નજરે 





નિર્મિશ ઠાકર 


૯ ૧ શાસ્ત્રીય સંગીતમાં “રેષ્ઠતા' નિમિત્તે... 


શ્રેષ્ઠ કોણ ? આપણી વચ્ચે ઊભેલો આપપ્રશ્ર હોય, તો 
શ્રેષ્ઠ તમે જ હુ નહીં. કારણ, હાલ વિવાદનો મુડ નથી. (મુડ 
હશે, ત્યારે જનાબ બદલી નાખીશ, માઈન્ડ વેલ !) 

આમ તો કોઈ ક્ષેત્ર વિવાદોથી પર નથી. પણ શક્ય બને 
ર્યા સુધા આપણે શાસ્ત્રીય સગીત પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત 
કરીએ. 

એમ કહેવાય છે કે કલાક્ષેત્રે સરખામણીઓ શક્ય જ 
નથી હોતી, કારણ કે એમા સર્વસ્વીકૃત એતા કોઈ માપદંડ 
હોત્તા જ નથી. (માપદંડ હોવા છતા, ક્યારેય મને ફિટિગમા 
કહી શકાય એવા વસ્ત્રો મળ્યા નથી ! દુકાનવાળાને ફરિયાદ 
કરીએ તો કહે છે કપડા ઓકે છે પણ તમારો બાધો 
બરબર નથી ! માપદંડ હોવા છતા આ દશા છે તો વિચારો 
કે માપદંડ ન હોય, તો શું થાય 9) 

છતા સગીતનો ઈતિહાસ જોશો, તો તમને એવો કોઈ 
કાળ નહીં જડે જેમા કલાકારોની સરખામણી ન થઈ હોય ! 
કુરતી અને બોક્સિગમા તો હોઈ શકે પણ સગીતમા 
મુકાબલા હોય ? હા, હોય !મતલબ કે ન હોવા જોઈએ, પણ 
હોય છે એનુ શુ ? શ્રેષ્ઠ કોણ ? એપ્રશ્ર એમાથી જ જન્મ લે 
છે 

શાસ્ત્રીય સંગીતઃ્ષેત્રે નાના નાના તો અનેકપ્રશ્નો છે ન 
હોત, તો આપણે ઊભા કરી આપત $ પણ મનેએમ લાગે છે 
કે અસહ્ય શિરોવેદના, ઊભા કરતા. યક્ષપશ્ષો તો બે. જ છે ! 

૧ કોણ શ્રેષ્ઠ ઉત્તર ભારતીય સગીતકારો કે કણટિકી 
સગીતકારો ? 

૨ર કૌણ શ્રેષ્ઠ ગાયક કે તાદક ? 

મારા જવાને સહજપણે જ ગમી જાય એવો આ તિષય 
હોઈ હુ ઓછું તો નડી જ લખુ એનો અદાજ તમને આવી 
ગયો હશે. અને ખાસુ લખ્યા પછી અતે કોઈ સ્પષ્ટ ઉત્તર કે 
ઉકેલ જેવુ પણ નહીં હોય, એ મારુતમને વચન છે !ભતિષ્યના 
અભ્યાસીઓને કામ્‌ મળી સહે, એટલ! ખાતર અમુક વિવાદો. 
સળગતા રાખવા પડે છે સમજ્યા ? 

હવે વાતાવરણ બાધવા માટે મારે થોડી દંતકથાઓ 
અહીંમૂકવી પડશે. અરે !હુંપછી પાયાની વાતો પણ કરવાનો 
છુ યાર, તમે ઊઠીને ક્યા ચાલ્યા ? આ ધમકી નથી, પણ 


ડિસેમ્બર ર૦૦૮ ર૨૩૪ 





ચેતવણી છે કે તમે નહીં બૈસો, તો હુ મારા ખોખરા 
અવાજમા દ્રાવિડી ઉચ્ચારો સાથે પેલુ ગૌત “જાઈવે આપ કહો 
જાવેંગે ? વે નઝર લૌટ કે ફિર આયેગી. દૂર તક આપ કે પીછે 
પીછે મેરી આવાઝ ચલી આર્યેગી ! ને એ તમને આવા 
ઉચ્ચારોમા સંભળાશે. એવો આપ કિદર બી જાના મત, મૈ 
વાર્નિંગ દેતા, યુ સી ! આપ જાયેંગા તો બી ઓ નઝર બોલ કે 
કુચ હે ના, ઓ તો લૌટ કે આયેગા, યન્ડરસ્ટેન્ડ 7 તુમ દૂર તક 
જાવેંગા તો માઈન્ડ વેલ, તુમારા પીરે પીશે મેરા સાઉન્ડ બી 
આવેંગા, મૈ તુમ કો ચોડૅગા (છોડેગ!) ને, યીતના સમજ લેના 
તુમ્‌ ? 

બેસી ગયાને ? ઉત્તમ. હતે દંતકથાઓ સાંભળો. 

કહેવાય છે કે.. (માર્યા ઠાર ! જેમનો પાળેલો કૂતરે 
પણ ગળામાથી (એ જમાનામા પણ સ્વરો ગળામાંથી 
નીકળતા ! દરબારી રાગના સ્તરો કાઢી શકતો તે કિરના 
ઘરાનાના સ્થાપક અબ્દુલ કરીમખાન ઉત્તમ સારગીવાદક 
હતા. એકતાર એમણે વડોદરાના સવાજીરાવના દરબારમાં 
દરબારી ગાયક ફેઝ મહમદખાનની ગાયકી સાથે સારંગીની 
સગત્ત ડરેલી. ઉત્તમ સારગીવાદન કર્યા છતા અબ્દુલ 
કરીમખાનને ફેઝ કરતા ઓછોપુરસ્કાર અપાયો, ત્યારે એમણે. 
મહારાજાને કારણ પૂછેલુ. જવાબ મળ્યો વાદકનો દરજ્જો 
ગાયક કરતાં ઊતરતો જગણાય ! પછી ખાસાહેબે ગુસ્સાથી 
સારગી રસ્તા પર ફૈંકી કદી પણ વાદન ન કરવાનો નિર્ધાર 
જાહેર કરેલો. (એમ તો પડત જસરાજ પણ તબલાવાદક જ 
હતા, પણ આવુ કાઈક થતા એ ગાયક બની ગવેલા, એ અગે 
મેં અગાઉ લખ્યુ જ છે 9 પછી ખાસાહેબે ગાયનમા પ્રગતિ 
કરી, જાતને મહાન ગાયક તરીકે સિદ્ધ કરેલી. 

શ્રેષ્ઠતા ને સડોવતી બીજી દતતકથાથી આગળ તહીં 
વધું, મારુ વચન છે તમને ! 

કહેવાય છે કૈ (0 બડે મહમદઅલીખાં નામના એક 
દિગ્ગજ ગાયક ઉવાલ બચ્ચે ઘરાના) એમના બૈ શિષ્યો 
હદૂદુખા અને હરસુખાથી પરેશાન થઈ ગવૈલા !શિરોવેદના 
એ જ શ્રેષ્ઠતાની એ બે ગેરકાયદે-શિષ્યો આમ તો 
ગ્વાલિયરના મહારાજાના પ્રિય હતા અને મહમદખા જ્યારે 
દરબારમાં ગાત! ત્યારે મહારાજાના કહેતાથી પડદા પાછળ 


બ્ટ્શ 


બેસી, એ ગાયકીનો અભ્યાસ કરતા. મહારાજા ઈચ્છતા કે 
કોઈ મહંમદખાંથી પણ આગળ નીકળે. પણ નકલથી આગળ 
જવાય ? (જો કે મારે ખેલદિલીપૂર્વક કબૂલવું જોઈએ કે હું 
હંમેશાં સિત્તેરથી વધુ ટકા પણ લાવતો ! હાલ સરકારી 
નોકરીમાં સાહેબ બની બેઠો છું અને ચાલુ નોકરીએ આ લેખ 
લખી રહ્યો છું ! પછી પેલા બે અક્કલમફ્ઠાઓને એવો ગર્વ 
થઈ ગયો કે તેઓ મહંમદખાંની સમકક્ષ થઈ ગયા છે ! 
મહારાજાએ “શ્રેષ્ઠતા' ચકાસતા મુકાબલો યોજી દીધો !પછી 
પેલા બે જણાઓએ મહંમદખાંની શૈલીમાં ગાવાનું આરંભ્યું. 
પછી મહંમદખાંએ. એમને “કડક બીજલી તાન' ગાવાનો 
આગ્રહ કર્યો. (હું તમને આગ્રહ કરું તો પણ તમે એ તાન કદી 
ન ગાતા,પ્લીઝ $ હસ્સુખાંએ એ તાન જીવ પર આવીને ગાઈ 
તો ખરી, પણ મહંમદખાંના 'દુબારા !' પર ફરી ગાવા જતાં 
હસ્સુખાંની પાંસળીઓ, તૂટી ગઈ અને.એમનુંપ્રાણપંખેરુંઊડી 
ગયું !મારી તમને નમ્ર વિનંતી કે ગાવી જ હોય તો “કડક 
બીજલી તાન'ને તમે જીવનના અંતકાળે ગાજો. જો એ 
સિવાયના ગમે તે કાળમાં ગાશો તો, એ કાળ જ તમારો 
અંતકાળ બની જશે ! 

.* તો ચાલો હવે આપણે નવી પંચાતમાં પડીએ. જ્ઞાન 
પીરસતી આ શ્રેણીમાં “પંચાત' શબ્દ કાંઈક વિચિત્ર લાગશે. 
પણ તમે જ કહો, જે વિવાદમાં આપણે કશું જ હકારાત્મક 
મદાન કરવાની યોગ્યતા કે ઈચ્છા ધરાવતા ન હોઈએ, છતાં 
એનો આનંદ લેતા રસ દાખવીએ, તો.એ પંચાત ના કહેવાય ? 
છતાં, તમને ગમે છે... એટલે હુંયે બનતું કરી છૂટીશ ! 

તિતાદ એ જ છે, કે... કોણ શ્રેષ્ઠ, ઉત્તર ભારતીય 
સંગીતકારો કે કણટિકી સંગીતકારો ? તો... માપદંડો છે જ 
નહીં, એટલું જ્ઞાન હોવા છતાં... ચાલો આપણે એ બંને વચ્ચે 
તુલના કરી જોઈએ !આપણી યોગ્યતા તો અહીં જ પરખાઈ 
ગઈ !કેવી રીતે કરશો તુલના ? કર્ણાટકી ગાનશૈલી વિશે કશું 
જાણો છો ? ના. એટલે આખું કોળું શાકમાં ? મેં હજી 
ક્ણટિકી શૈલી તિશે કશું જ લખ્યું નથી, છતાં તમે મારું ધાન 
ના દોર્યું ? શું તમો ઊંઘો છો ? બિલકુલ સરકારી ઓફિસ જેવું 
અંધેર વરતાય છે, આ શ્રેણીમાં !ન્યાયાધીશ બનીને તુલના 
કરવા બેસી ગયા ને લશ્કર ક્યાં લડે છે, એની ખબર નથી ! 
તમારા આ અક્ષમ્ય ગુનાનું પાયક્ષિત મારે કરવું પડશે, માટે 
કર્ણાટકી શૈલી વિશે લખું છું, હવે... ! 

કર્ણાટકી સંગીતશૈલી : ગમે તે જ્ઞાતિનું ઉદાહરણ લઈ 
શકાય, પણ હું બ્રાહ્મણ છું, એટલે બ્રાહ્મણોનું ઉદાહરણ 
આપીને ભૂમિકા બાંધું ? મારી દષ્ટિએ બે પ્રકારના બ્રાહ્મણો 


બ્ટ્શ 


હોય છે. (૧) ફક્ત બ્રાહ્મણ શાતિમાં જ લગ્નસંબંધ બાંધતા 
બ્રાહ્મણો. (ર) અન્ય જ્ઞાતિમાં પણ લગ્નસંબંધ બંધાય, તો એને 
આવકારતાબ્રાહાણો. હવે જોપ્રથમ પ્રકારના બ્રાહ્મણો પોતાને 
'શુધ્ધ' ગણે, તો આપણે રોકી શકીએ ? કર્ણાટક સંગીત શૈલી 
પ્રથમપ્રકારના બ્રાહ્મણો જેવી ગણાય છે. 

ઇતિહાસ જાણતા હશો તો ખબર જ હશે કે મુસ્લિમ 
શાસનકાળે હિન્દુસ્તાની કલા અને સંસ્કૃતિ પર ઘણી અસર 
પાડી છે. આમ તો ઉત્તરી સંગીત અને કણીટકી સંગીત - એ 
બંનેનું સ્ત્રોત એક જ છે, પણ વાત ઉપર જણાવી એપ્રકારના 
બ્રાહ્મણો જેવી છે. ઉત્તરી સંગીતે મુસ્લિમ પરંપરાઓની અસર 
(ખાસ તો પર્શિયન) સ્વીકારી અને કણીટકી સંગીતે શુધાતાના 
આગ્રહ સાથે એ અસરને નકારી. આ કારણે કર્ણાટકી શૈલી 
ખવાલ કરતાં ભિન્ન, પણ પ્રુપદશૈલીની નજીક ગણી શકાય. 

કર્ણાટકી શૈલીમાં સાહિત્યનું વિશેષ મહત્ત્વ છે, પણ જો 
તમને ખયાલ ગાયકીને કારણે જમ' આવતાં જ ડોકીને ઝાટકો 
આપવાની ટેવ હશે, તો કર્ણાટકી સંગીતમાં બોચી દુખશે જ 
નહીં ! તમને ખબર જ નહીં પડે કે ડોકીને ક્યારે ઝાટકો 
આપવો !એમાં 'સમ'ને વિશિષ્ટ વજનથી સ્પષ્ટ કરાતો જ 
નથી, કારણ કે સમ'ને મહત્ત્વ અપાતું નથી !એક આવર્તન 
પૂરું થયા પછી, જાણે કશું જ ન બન્યું હોય એમ બીજુંઆવર્તન 
આરંભાઈ જાય છે, એટલે ઉત્તરી સંગીતથી ટેવાવેલા 
શ્રોતાઓને કશું ન કરી શક્યાનો વસવસો પણ થઇ શકે ! 

ક્ણટિક શૈલીનો સ્વરલગાવ ખૂબ ધ્યાનખેંચક, આઈ 
મીન... ધ્યાન ખેંચે તેવો હોય છે. જોવા આવેલા મુરતિવાને 
પહેલી વાર ચા આપતી કન્યાને તમે જોઈ હશે. (માફ કરશો, 
ખરેખર જોવાનું કામ મુરતિયાનું છે ) ખરેખર તો કન્યાના 
હાથથી મુરતિયાના હાથ સુધી જવામાં ચાનાં કપ-રકાબીએ 
સુરેખ ગતિ (સીધી લીટીમાં) કરવાની હોય છે, પણ એવું બને 
છે ? (જોએમ બને તોએ ઉત્તરી સંગીત શૈલી કહેવાય 9 પણ 
બને છે શું કે લજ્જાળુ કન્યાનો આત્મવિશ્વાસ ડગી જતાં 
કપરકાબી ડગમગીને ઉપર-નીચે આંદોલિત થવા લાગે છે. 
કણટિકી શૈલીમાં એ પ્રકારનો સ્વરલગાવ હોય છે. ફરક 
એટલો જ કે કર્ણાટકી શૈલીનો ગાયક એમ અધિકારપૂર્વક કરે 
છે, જ્યારે પેલી કન્યા એ ફરજના ભાગરૂપે અને ઓછા 
આત્મવિશ્વાસને કારણે, કરે છે ! ઉત્તરી સંગીતવાળો જરૂર 
એમ કહે કે કપ-રકાબી ધ્રૂજાવવાં આવશ્યક નથી, કન્યા ધારે 
તો સુરેખ ગતિ લાવવા પોતાની ભૂલ સુધારી શકે. (પણ મેં 
અગાઉ કલ્યું ને કેકોઈ બાબત સારી કે ખરાબ હોતી નથી, એ 
તો જેવી જેની દષ્ટિ ) કર્ણાટકી સંગીતવાળો હોય તો એમ ક 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ ઃ 


કે આ ભૂલ છે જ નહીં, પણ આગવું સૌદર્ય છે, કારણ કે 
લજ્જાને કારણે એમ બનવુ આતશ્યક જ, લજ્જા તો સૂશીલ 
કન્યાનું આભૂષણ છે ! (માટે સુરેખ ગતિમાં ચા આપી શકતી 
કન્યાઓ નફ્ફટ હોય છે, એવુ તારણ. ન કાઢવા મારી નપ્ર 
વિનંતી છે) ટૂકમાં કર્ણાટકી શૈલીમાં સ્વરને ઉપર-નીચે 
ધૂજાવવો એટલે કે આદોલિત કરવો આવશ્યક છે તમને જો 
'ઉપર-નીચે'શી વાત સ્પષ્ટ ન થતી હોય, તો હું અગાઉ લખી 
ગયો છું તે યાદ કરો. દરેક સ્વર માટે નિશ્ચિત શ્રુતિ-સ્થાન હોય 
છે તમે કપ રકાબી ધૂજાવા તિના “રે' સ્તર ગાઈ શકો, પણ 
તમે જાણી જોઈને ઉપરના “ગ અને નીચેના 'સા' સાથે સતત 
અડપલા કરતા રહી રે'ને પ્રગટ કરો, તો એ કર્ણાટકી શૈલી 
કહેવાય. આને કારણે ઉત્તરી સગીતવાળો 'સા' ગાય ત્યારે 
*'સાઆઆઆઅ., ' એવુ સભળાય, પણ કર્ણાટકી 
સગીતવાળો ગાય તો 'સ્‌ાઆઅઅ!અઆઅ' એવુ સભળાય, 
ચોઈસ ઈઝ યોર્સ ! સ્થિર રકાબી સારી કે ખખડતી, એ 
મુરતિયાએ વિચારવાનુ ! (મને તો ફ્કત “ચા'મા જ રસ હોય 
છે હતે વાત નીકળી જ છે, તો હુ મારી એક અંગત્‌ જથાને. 
પણ અહીં મૂકી દઉ મારી વથા એ છે કે મને ઉત્તરી 
સંગીતમા જ રસ છે પણ મારી અણઆવડત અને ઓછા 
આત્મતિશ્ચાસને કારણે. મારો સ્તર-લગાત આપોઆપ 
આદોલિત થવા લાગે છે, મતલબ કે એ માટે મારે વિશેષ 
પ્રયત્નો નથી કરવા પડતા. હમણાં મે બનારસના એક ગુરુને 
પકડ્યા,મતલબ કે એમનુમાર્ગદર્શન માગ્યુ, તો એમણે કહ્યુ, 
“અહીં તારુ કાઈ ભવિષ્ય નથી તું કણટિકી શૈલીને અપનાવે 
અથવા કણટિકી શૈલી તને અપનાવે, તો તારુ ભવિષ્ય 
ઉજ્જતળ હશે. પછી એમણે ઉમેર્યું જો કે સંગીતના 
ભવિષ્યની મને ખબર નથી '' 

ધ્રુપદની જેમ કણટિકી શૈલીમાં લયનુ વધુ મહત્ત્વ છે 
અપણે ઉત્તરી.સગીતથી ટેતાયેલા, એટલે એતુ ૯ગે કે એમા. 
શાસ્ત્રીયતા અને માત્રાઓના ગણિત પર વધુ ભાર મૂકાવાને 
કારણે, એમા સ્વરોનુ માધુર્ય ઓછુ છે અને યાત્રિકત! વધુ છે 
જેમ સર્જનમાં આનેદ મળે અને વિવેચનથી ગભરામણ થાય, 
એવુલાગે, આપણેએ.શૈલીથી ટેવાયા ન હોવાના કારણે ! 

૭ર મેળ આપનાર વેંકટમખી એટલે કર્ણાટક શૈલીની 
દિગ્ગજપ્રત્તિભા- અન્ય શાસ્ત્રકારોમા ભાવભટ્ટ, રામામાત્ય, 
પુંડરિક તિઠ્લ, સોમનાથ, શ્રીનિતાસ વગેરે ગણાતી શકાય. એ. 
સૌના... સ્વરમેલ કલાનિધિ, રાગમાલા, નર્તનનિર્ણય, રગ 
મંજરી, સદ્રાગચન્દ્રોદય, રણતત્ત્વ વિબોધ, રાગ વિબોધ, 
સગીતસારામૃત વગેરે પુસ્તકો વાચ્યા કરતા, તમે મારી આ. 


પસેમ્બર ૨૦૦૮ ૨૩૬ 





લૈખકોણી વાંચશો તો ગૂચવાતામાં સરળતા રહેશે. આમ દ્યો 
કર્ણાટકી શૈલીના ગાયકો-વાદકોનાં નામોથી પાનાઓ ભરી 
શકાય, પણ થોડા પ્રતિષ્ઠિત નામોને ન સ્મરીએ તો અયોગ્ય 
ગણાય એટલે. નીલમ્મા કડમ્બી, એમ. એસ. સુબ્બુલદ્ષ્મી, 
સુલોચના મહાદેવન્‌, ટી. આર. શ્રીનિવાસન્‌, રાજરત્નમ્‌ પિહૈ, 
બાલામુરલીકૃષ્ણન્‌ ડી. કે પટ્ટમાઈલ, રાયપ્રોલુ જાનકી, 
જયલક્ષ્મી, અય્યલૂર કૃષ્8ન્‌, સિત્તૂર સુબ્રહ્મણ્યમ્‌ 
કંલ્યાણરામન, પરમેશ્વર ભાગવતર, મહાવેધનાથ એયર, 
પટ્ટણમ્‌ સુબ્રહ્મણ્યમ એયર વગેરેનો ઉલ્લેખ કરવામાં હું 
ઔચિત્ય સમજુછુ 

તમે મને 'નેર્મિશભાઈ ને બદલે નિમ્મેસભૈ કહો તો. 
નામ જરા બદલાય છે, પણ હુ તો એ જ રહુ છું, એમ રાગોમાં 
પણ બને છે કર્ણાટકી સગીતમા કલ્યાણી, હિણ્ડોલમ્‌, 
પન્તૂર્રાડી, માયા. માળલગૌ,૬$ શૂધ્ધ સાતેરી, કર્ણાટડ 
દેવગાધારી, હમીરકલ્યાણી, કાપી, શુભપરન્તુવાડી, ગમનાશ્રમ 
વગેરે રાગો છે, જેમને હિન્દુસ્તાની સંગીત (ઉત્તરી)મા આપણે 
અનુક્કમે યમન, માલકૌસ, પુરિયાધનાશ્રી, ભૈરત, દુર્ગા, 
ભીમપલાસી, કેદાર, તોડી, પુરિયાકલ્યાણ વગેરે નામે 
ઓળખીએ છીએ. ( વગેરે' બનેમા કોમન છે માટે એ રાગ 
નથી 

મુખારિ બેગડ!, કાબોજી જેવા રાગો હું ગાઉ, તો 
પણ ઉત્તરી સગીતવાળા એમાથી ભૂલ ન કાઢી શકે, કારણ કે 
એમનાર્મા એ રાગો છે જ નહીં 'જોગ, આભોગ, મલહરી 
ચારૂકેશી, કિરવાણી, વસતમુખા, સિહેન્દ્રમધ્યમમ્‌, શિતરજની 
તગેરે રાગૌ માધુર્યને કારણે હિન્દુસ્તાની સગીતમાં અપનાવાયા 
છે,જે મૂળ તો કર્ણાટડી શૈલીના છે 

ન ડરવા જેવો તુલનાત્મક અભ્યાસ શીર્ષક 'ૂધ 
વિનાના દૂધપાક' જેવુ લાગશે, પણ શુ કરીએ ? માપદંડ છેજ 
નહીં અને. તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવો. જ છે, વળી કિકેટ 
મેચમાં જેને દાઈ કહેવાય છે, એ સ્તરે પહોંચવા આપણે ઘણ 
મથવું પડશે (ને છેવટે આપણે ત્યા પહોંચીશુ જ્યાં પહેલાં 
હતા 9 

હિન્દુસ્તાની ઉત્તરી) સગીત શૈલી અનેક્ણટિકી સગીત 
શૈલી વચ્ચેઘણા એવા મુદ્દાઓપડ્યા છે જેના પરચડસ્રાચડસી 
થઈશકે મારોપણ આ પ્રિય વિષય હોઈ,તમેભલે “અ્ગમા”ું 
નાટકકરો,પણહુંઆનિમિત્તેઘણોપ્રકાશપાથરીશ. હે છેવટે 


અંધારુંથઈજરો) પલ વધુ આવતા અંકે... 
[(કમશ » 
ર્ર 


હ્ટ્શ 


ઝેન વિશે 





ઝેન 
ઝેન 288૫ એટલે કંઈ પણ પરિપૂર્ણ રીતે કરવું. ભૂલો 
કરવી, પરાજ્ય પામવો, અવઢવમાં પડવું -કંઈ પણ, તે પરિપૂર્ણ 
કરવું અથવા તો. અધૂરું કે ખામીયુક્ત કરવું તો પણ પરિપૂર્ણ 


મુનિશ્રી વાત્સલ્યદીપ 


અને સ્વર છે. 

ર. ગ્રંથો/શાસ્ત્રોથી બહાર/અલગ ઝેન એક વિશિષ્ટ 
ઉપદેશ પરંપરા છે. 

ઝેન દર્શન ભિખ્ખુથી ભિખ્ખુ મારફત જળવાતી પરંપરા 


રીતે કરવું. પરિપૂર્ણ રીતે એટલે સંવાદી રીતે કરવું. કાર્યનાં બધાં છે 


અંગોનો સુમેળ સાધીને એવી રીતે કાર્ય કરવું કે જેથી કામનો 
હેતુ સિધ્ધ થાય. પણ તેમાં અહંકાર ન હોવો જોઈએ. આપણું 
દુઃખ એ વિશ્વનું દુઃખ છે, આપણો આનંદ જગતનો આનંદ છે. 
આપણી નિષ્ફળતા કે ખોટા નિર્ણયો પ્રકૃતિના છે, જે પ્રકૃતિ 
વસ્તુતઃ પૂર્ણ છે અને કદી આશા-નિરાશા અનુભવતી નથી પણ 
નિરંતર પ્રયત્નશીલ છે. 

ઝેનમાં કોઈ જ જડ સિધ્ધાંતો નથી. કર્મકાંડ નથી, 
પુરાણકથાઓ નથી, દેવળ નથી, પુરોહિત નથી, ધર્મગ્રંથો નથી, 
ઝેન ભીતર સાથે જોડાવાની પ્રકિયા છે. 

આપણા બધા જ ઊંડામાં ઊંડા અનુભવો એક સમાન, 
મૂળભૂત તત્ત્વ કે સ્વાદ ધરાવે છે. આ ઝેનની એકતા છે. જો કે 
ઝેનમાં. બહુવિધતા, અતિ અલગારીપણું વગેરે બહુત્વમૂલક 
તત્ત્વો પણ છે જ ઃ ઝેનમાં વિવિધતામાં એકતાનું તત્ત્વ છે. આમ, 
ઝેન એટલે, આપણા જીવન-મૂળ-માં રહેલી એકતાનું ઊંડાણ. 
પણ તફાવતનો અનુભવ પણ એટલો જ ઊંડો છે. કેમ કે; વસ્તુને 
અસ્તિત્વ તરીકે સમજાવવા માટે જુદાપણાની જરૂર છે જ, પણ 
જો માત્ર જુદી જ વસ્તુ હોય તો તે ફક્ત હસ્તી ધરાવી ન શકે. 

ઝેન એટલે માપદંડ, સુર્ચિ, રસ. જેમાં આપણને રસ પડે 
તે રસપ્રદ છે, આ વાતનો ખ્યાલ ઝેન કરાવે છે. 

ઝેન કોઈ સમજી કે સમજાવી શકે નહિ. આમ તો, ઝેન 
વિશે પુસ્તકો લખતાં તે ઉધ્ધતાઈ છે. વસ્તુતઃ ઝેન પોતે જ એક 
પ્રકારની ઉધ્ધતાઈ છે. બીજી રીતે, ઝેન એ. વિનયનો સાર છે. 
પ્રકૃતિનો વિનય. આપણે તેને અસ્તિત્વ સાથે જોડવાનો છે. 

ઝેન દરેક માનવ હૃદયમાંથી સહજ નીપજે છે. એ કોઈ 
વ્યક્તિવિશેષ કે વર્ગવિશેષનું ખાસ દર્શન નથી. 

ઝેન વિચાર 

ઈસ્વીસનના છઠ્ઠા શત્તકમાં ભારતમાંથી બોધિધર્મ 
જઝેન' વિચારને ચીનમાં લઈ ગયા હતા. એમનાં ચાર સૂત્રો આ 
મ્રમાણે છે - 

૧, શબ્દો/અક્ષરો પર અવલંબન નહિ 

શબ્દ વિલક્ષણ માધ્યમ છે, કેમ કે; કાવ્ય કે બીજા 
પ્રકારના વિચાર વિનિમયનું શબ્દ એ વાહન છે. એ પદાર્થનો 
અંધકાર અને મૌન છે. પણ, એ જ શબ્દનો કાવ્યાર્થ એ પ્રકાશ 


લ્ટ્શ 


૩. ઝેનમાં માનવીના આત્માનો સીધો નિર્દેશ થાય છે. 

આંગળી વિના નિર્દેશ થાય ? માધ્યમ વિના કળા 
સંભવે ? પણ ઘણીવાર મૌન ખૂબ જ જોરથી બોલતું હોય છે. 

૪. માનવીના પોતાના સ્વભાવમાં ડોકિયું અને 
બુધ્ધપણાની પ્રાપ્તિ એ ઝેનનાં ધ્યેયો છે. 

બુધ્ધપણું એટલે ? માનવપણું, વિશ્વમાનવપણું, 
જાતિરહિત માનવપણું ? ના. બાળકપણું, પશુપણું, ફૂલપણું, 
પથ્થરપણું, શબ્દપણું, વિચારપણું, સ્થળપણું અને સમયપણું - 
આ બધાપણાં એ ઝેનનો હેતુ છે. 

ચામડી જુઓ તો સ્ત્રી ને પુરૂષ સાવ જુદાં, 

પણ હાડકાં જુઓ તો બન્ને માણસ ! 

પ્રાચીન પરંપરા 

ઝેન વિચારે, એતિહાસિક રૂપમાં, એટલે લગભગ અઢી. 
હજાર વર્ષની પરંપરા જાળવી છે, જે વિરોધાભાસની પરંપરા છે 
અને તે મૂળભૂત ભારતમાં અને પછી ચીનમાં અને પછી સર્વત્ર 
ઉત્કાંત થઈ છે. પણ દર્શન એટલે કે વિચાર તરીકે ઝેન એ 
અવિભાજિત મન/શરીરની સહજ સ્ફૂર્તિ, વક્તિગત રીતે 
સર્જાવેલી સમયાતીત પણ સમયમાં થતી ચેતના છે. ઝેન એ 
ચેતના છે. 

ઝેન ધર્મ નથી, ધર્મ છે. ઝેન મૂલ્ય નથી, મૂલ્ય છે. 
ઘણીવાર ઝેનને બદલે કોઈક મૂલ્યની વાતો થતી હોય છે. પણ 
સંપૂર્ણ ઝેન તો માનવીના જીવનને સોંસરું વીધે છે. 

જે પૂરેપૂરો શાકાહારી, અહિંસક ન હોય તે માનવીમાં 
ઝેન દર્શન છે જ નહિ. જગતનું દુઃખ અને નકામી વેદના જે 
સકિય રીતે ઓછી ન કરે તે માણસ ઝેનના નામે તરકટ કરે છે. 

ઝેનશુંછે? 

ઝેન શું છે ? જગતનું અને જગતની સર્વ ચીજોનું 
અપ્રતીકીકરણ એ ઝેન છે. ઝેન ગુરુઓ રૂપક, ઉપમા ને 
પ્રતીકોનો ઉપયોગ કરે છે; પણ એ વાત મહત્ત્તપૂર્ણ નથી. ઝેનમાં 
એક જ ચીજ બીજી ચીજનો અર્થ આપતી નથી. વળી, ચીજોની 
પાછળ જઈને તેમનો અર્થ શોધવાનો નથી. જ્યારે હાથ ઊંચો 
કરીએ છીએ ત્યારે બધી ચીજો ઊંચી થાય છે પણ “હાથ' એટ્લે 
“બધી ચીજો' એવો અર્થ ઘતો નથી. િ 


ડિસેમ્બર ૨૦૦ 


વિચારતા થોડા ઘણા ઊડાણ વિના અને ઘોડી 
અત સ્ફરણા તિન! ઝેનનો સ્પર્શ અસભવ છે પણ ઝેન એટલે 
વધારે પડતી ગભીરતા કે ભારેખમપણુ એમ માનવાનુ નથી. 

ઝેનની વ્યાખ્યા નથી, ઝેનર્માં જડ સિર્ધ્ધાતો નથી, ઝેન 
શિક્રણથી પ્રાપ્ત થતું નથી એ શીખવણીથી પર છે અને તત્ત્તત 
ટ્વેતમૂલક નથી તેથી તેમા ખરાબ ગુણ્લો નથી અને સાર! ગુણો 
પણ નથી. ઝેન બધી વસ્તુર્મા જે શ્રેષ્ઠ છે અપૂર્ણમાં જે સુષુપ્ત 
પૂર્ણતા છે તે છે તેથી ઝેનની પ્રશસા કે નિંદા શક્ય નથી, માત્ર 
વિનપ્ર કૃતજ્તાપૂર્વક ઝેનમા જીવવાનુ છે 

ઝેન શુછે 9 વસ્તુઓને ભિન્ન આખે જોવુ તે ઝેન. એટલે 
કે વસ્તુની આખ બનવું, જેથી વસ્તુ, આપણી આખે પોતાને 
જુએ ? ઝેનમા વસ્તુની વસ્તૃતા વિશિષ્ટતા, નક્કરતાની ઉપેક્ષા 
નથી. 

ઝેન એ એવી કોઈ ચીજ નથી જે બદલાય છે અને વિકસે 
છે ઝેન તો પરિવર્તન અને વિકાસ પોતે જ છે જ્યા સત્યમ્‌ 
શિતમ્‌ સૃદરમ્‌ ત્રણેય હાજર હોય છે એકરૂપે ત્યા ઝેન છે 

ઝેનમા ચાર બાબતો ધ્યાનપાત્ર છે ધિક્કારનું શમન, 
સયોગોની સમજ કશુ જ માગવાનુ નહિ અને વાસ્તવિકતા સાથે 
સુમેળ. 

ચીનની જેમ ઝેન પરપરાનો હેતુ જીવન અને મરણ 
બન્નેને અતિક્રમીને જીવવાનો છે પહેલા મરવુ અને પછી જીવવુ 

એ. ઝેનનો ઉકેલ છે આમ્‌ કરવા. માટે નૈતિક જુસ્સો જોઈએ. 

મરવુ એટલે જન્મજાત લોભ, મહત્તાકાંક્ષા, ગમા અણગમા 
છોડી દેવા અને પછી કળાત્મક રીતે જીવવાની તૈયારી તે ઝેન. 

ઝેનનુ સારતત્ત્ત છે પ્રબુદ્વતા/મોક્ષ/મુક્તિ. 

ઝેન કથાઓ 

બૌધ્ધ પરપરામાં જ ઝેનનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે પણ 
મહદંશે ઝેન કયાઓ ચીન, જપાનમાં પ્રકટી અને વિકસી છે આ 
ટચુકડી પણ સુંદર કથાઓ માનવમનને ઢઢોળે છે એમા માત્ર 
ઝબકાર હીય છે વીજળીના ઝબકારે મોતી પરોવવુ એ 
તાત્પર્ય ઝેન કથામાં હોય છે અંતરના ભાવજગત સાથે 
જોકી, ભા ઝેડ છે આ. ૬થી ઈ, 
આવતી પ્રાસગિકતા, ભારતીય ઘટનાઓમાં પણ વ્યાપક હોવા 
છતાં ય એનાં મૂળ અન્યત્ર છે એટલે ક્યાંક ને ક્યાક આપણને 
અપ્રતીતિજનક લાગતો સદર્ભ તત્ત્તત આતરિક છે એટલૈ તે 
પરાપાપણાથી મુક્ત રહે છે કઘા એટલે કથા જ એમા કશુ 
કહેવાનું ન હોય કેમ કે એ કથા છે કથાના અનેક સ્વરૂપ હોય 
છે કિન્તુ કથાનું મારકણુ અને વિશ્વભરમાં વ્યાપક સ્વરૂપ તો 
જ્રોરક જ સહ્યુ છે આ પ્રેરક રૂપ વક્તિને ઉન્નતિનો બોધ, 
કલ્યાણની ઝંખના,અધ્યાત્મનુ ઊડાણ અને ચારિત્ર્યનું નિર્માણ 
તો શીખવે જ છે પણ સાયોસાથ અનિત્યની શોધ માટે મથામણ 
સૂધી પણ દોરી જાય છે અને તે માટે વ્વક્તિગત ક્ષતિંનો નિર્દેશ 
પ્રેરીને તટસ્થ ૫૧[૦૭ ૪૯ બની જોયા કરે છે આ સમર્થતા 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ ર૨૩૮ 





કથામાં હોવાથી તે વિશ્વવ્યાપક છે અને તેનું વૈકાલિક વશીકરણ 
રહ્યુ છે ધાર્મિક આધ્યાત્મિક પારપરિક તમામ કથારત્નને 
આ પરિપ્રેક્ષ્યમાં જોવા જોઈએ. અંતરને સદ્ગુણથી શોભાયમાન 
કરી શકે છે કથાઓનું પ્રેરક સૌદર્ય, 
ઝેન કથાઓ ઘણી અર્થઘન છે એરન્‍નું સ્વતત્ર મૂલ્ય છે 
એનો ઉપકારક બોધ છે 
ઝેન બૌધ ધર્મની સાસ્કૃતિક નીપજ છે બૌધ્ધ ધર્મ 
ભારતમાં પ્રગટ થયો પણ ટડ્યો નહિ તેની ડૉ રમણલાલ ચી. 
શાહે માડીને વાત કરી છે જેમાંથી સૌ ધર્મોએ શીખ લૈવી 
જોઈએ, વાચો 
બૌદ્ધ ધર્મની ચડતી પડતી 
બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર ઉત્તરોત્તર વધતો ગવો કારણ ડે 
એનો આર્ય અષ્ટાગમાર્ગ, પંચશીલ, બ્રહ્મવિહાર વગેરનો 
ઉપદેશ લોકોના હૈયામાં વસી જાય તેવો હતો. વળી એને સમ્રાટ 
અશોક કનિષ્ક અને હર્ષવર્ધન જેવા બૌદ્ધધર્મી રાજાઓનો 
ઘણો પોટો ટેકો મળ્યો 
પરંતુ હર્ષવર્ધનના સમય પછી બૌદ્ધ ધર્મની ભારતમા 
પડતી થવા લાગી. રાજ્યાશ્રય ઓછો થવા લાગ્યો એ તો ખરુ જ 
પ્રતુ બીજા ઘણાં કારણોએ પણ પહત્ત્તનો ભાગ ભજયો. 
બૌદ્ધ ધર્મમા હીનવાન અને મહાયાન વચ્ચેનો સઘર્ષ તો ચાલ્યા 
જ કરતો હતો. સઘનુ વર્ચસ્વ ઘટતું હતું અને આચાર્યોની 
આપખુદ સત્તા વધતી જતી હતી. તદ્‌ઉપરાત તેની 
પેટાશાખાઓમાં વજયાનમાં તાંત્રિક વિદ્યાની સાથે ધર્મને નામે 
જભિચાર અને અન્ય ભ્રષ્ટાચારો વધવા લાગ્યા. શ્રામણેર 
શ્રામણેરીઓ ઉપરાત ભિક્ષુ-ભિક્ષૂણીઓમા પણ શિધિલાચાર 
વધી ગયો. ભિક્ષુઓનો વિહાર ઓછો થવા લાગ્યો અને 
સ્થિર્વાસ વધવા લાગ્યો મફતનું ખાઈ પીને આચમથી પડયા 
રહેવા માટે ઘણા ખોટા માણસો ભિક્ષુસઘર્મા ઘૂસી ગયા જેથી 
સંઘની પ્રતિષ્ઠા હલકી પડવા માડી. બૌદ્ધ મઠો ભ્રષ્ટાચારના 
ધામ બનવા લાગ્યા દરમિયાન ભાહ્મ ધર્મનો પ્રભાવ બૌદ્ધ ધર્મ 
પર વધતો ગયો અને એના ક્રિયાકાંડો બૌદ્ધ ધર્મમાં પ્રવેશતા 
મ ખતિજામે, બીત્લ ધર્ઘનદ પોતા. જાત અતે પ્રભાત, 
ઘટતા ગયા, બીજી બાજુ બ્રાહ્મ ધર્મ ટાતરિથિત્ત અને સગઠેત 
થતો ગયો. ભગવાન બુદ્ધને વિષ્ણુના અતતાર તરીકે એણે 
સ્વીકાર્ય એટલે પણ ઘણા બૌદ્ધ ધ્મીઓ હિન્દુ થવા લાગ્યા. 
આચાર્યોએ બૌદ્ધદર્શન ઉપર ઘણા આકરા પ્રહારો ક્યા, 
પરિણામે બૌદ્ધ ધર્મની નબળી પડતી ઈમારત ભારતમા 
જમીનદોસ્ત થઈ ગઈ 
(દશાશ્રીમાળ!, ૧/૧૦/૨૦૦૩) 
ભારતીય સસ્કૃતિમાંથી અનેક ધર્મધારા પ્રગટી હતી. 
ઝેન પણ ભારતીય સંસ્કૃતિની જ પરંતુ અન્યત્ર પ્રકટેલી 
સસ્કૃતિધારા છે 
ક 


હ્ટ્ણ 


એક મિનિટ ઊન કથાઓ) 
મુનિશ્રી વાત્સલ્યદીપ 


એક ઝેન ગુરુ ભિક્ષા લેવા ગયા. એક શ્રીમંત માણસને ઘેર પહોંચ્યા. બોલ્યા, 'રોજ કરતાં એક વાટકો વધારે ભોજન દો.” 
એક વૃધ્ધ સ્ત્રી દરવાજેઆવી અને કહેવા લાગી : “કેવો તોછડો, ભૂખાળવો માણસ ! 
ઝેન ગુરુ બોલ્યા, 'મને તો ભોજનની જરાસરખી નિશાની સુધ્ધાં દેખાતી નથી, તો પછી તોછડાઈ અને ભૂખાળવાપણું 
ક્યાં છે ?' 
પેલી વૃધ્ધ સ્ત્રીએ ગુરુ તરક જોઈને બારણું અવાજ સાથે બંધ કર્યું. 
શો 


સમ્રાટે ત્રકષિને કહેણ મોકલ્યું કે “હું રાજપાટ છોડીને સામ્રાજ્ય તમારે હવાલે કરવા વિચારું છું.' 
ત્રપિએ ઘસીને ના પાડી, એટલું જ નહિ પણ; સમ્રાટનું આવું ગંદુ કહેણ સાંભળીને, નદીમાં જઈને કાન ધોઈ નાખ્યા. 
બીજા ત્રપિ, પોતાના બળદને લઇને નદીએ. પાણી પીવરાવવા આવ્યા હતા, તેમણે એ જોયું. એ તરત પોતાના બળદને 
પાછો લઈ આવ્યા. બોલ્યા, “આવું ગંદું પાણી મારા બળદને નહીં પાઉં !' 
ક 


એક ભિક્ષુએ ગુરુને કહ્યું, 'સપક્ષની સેના સ્વર્ગપતિની યજ્વેદી રચે છે, અને જીત ઈચ્છે છે. વિપક્ષની સેના પણ સ્વર્ગના 
નાથની પૂજાવેદી રચે છે અને તિજય ચાહે છે તો કોની પ્રાર્થના સ્વીકારશો ?' 
ગુરુ બોલ્યા, “સ્વર્ગનો વરસાદ તેનાં ઝાકળ વરસાવે છે પણ હાર કે જીતની પસંદગી નથી કરતો !' 


ગુરુ શિષ્ય સાથે રહેતા હતા. શિષ્ય રસોડાની ભવસ્થા સંભાળતો હતો. એકવાર એક અજાણ્યો ભિક્ષુ આવીને ભોજન 
માગવા લાગ્યો. શિષ્યે પોતાના ભોજનમાંથી તેને ભાગ આપ્યો. ગુરુને આની ખબર હતી પણ શિષ્યને કહેવા લાગ્યા, શેલો અજ્ઞાત 
પ્રબુધ્ધ ભિક્ષુ, જેહમણાં આવ્યો હતો, તેણે તને કશુંક ભોજન આપ્યું હતું ?' 
શિષ્ય બોલ્યો, “હા, પોતાનું ખાવાનું જતું કરીને એમણે પોતાની ભિક્ષા મને આપી દીધી હતી !' 
ગુરુ બોલ્યા, “તો તો તેં મોટો ફાયદો/નફો કર્યો !' 
નઃ 
બે જ્ઞાનીઓ સાથે નદી પાર કરતા હતા. એક જ્ઞાની કહે, “તમે જ્યાં ચાલો છો તેમાં ભૂલ ન કરશો.' 
બીજો જ્ઞાની કહે, “જો હું ભૂલ ન કંરું તો નદી પાર કેવી રીતે કરું ?' 
પહેલો શાની કહે, “જે ભૂલ નથી કરતો એવો માણસ કોણ છે ?' 
બીજો શાની કહે, 'જેપ્રબુદ્ધ/સાની સાથે પાણી ઓળંગે છે તે ! 
હિ 


આપણા ધર્મ ઉપરાંત પણ જગતમાં સુંદર ફૂલો છે, ગલગોટા ને ગુલાબ છે ! 
દ 


ભિખ્ખુ ગુરુને પૂછે છે, “માર્ગ શો છે ?' 

ગુરુ કહે છે, “ચોમાસામાં વરસાદ પુષ્કળ થાય તો શરદ ત્કતુમાં ખેતરો પીળાંપીળાં થશે.' 

શિષ્ય કહે, “એ રીતે હું કહેતો નથી.' 

“ો કેવા માર્ગની વાત કરો છો ?' ગુરુ બોલ્યા. 

“મહાન માર્ગની જ તો. !' 

ગુરુખડખડાટ હરયા ને બોલ્યા : “મહાન માર્ગ સર્વત્ર છે અને દરેક દિશામાં પુષ્કળ અર્પે છે ! 





લ્ટ્શ્‌ ી (___ ડિસેમ્બર 


વાઈલ્ડ લાઈફ વોચ્‌ - ૨૧ 


ધોબીડો અથવા કાબરો દિવાળી ઘોડો : 12% [ઝત્વ 15મા પતર તોર ઇ્રવબ્ઝ્‌ઝકાંત્તડાંક 
સ 


રન ન 


કાબરા દિવાળી ઘોડાને હિંદી- 
ભાષી પ્રદેશોમાં ખંજન અથવ! મામૃલા ર 
પણ. કહેવાય છે આ પક્ષીને આંખની 
ઉપર સફેદ આડી પટ્ટી હોય છે. આ 
શિલ્ને લીધે ધોબીડો દૂરથી પણ ઓળખી , 
શકાય છે મૈગપાઈ રોબીન-દૈયડને-પણ * 
શરીરના વથ્ચેના ભાગમાં આડી સફેદ 
પટ્ટી હોય છે, ધોબીડાને આંખની ઉપર, , 
પેટ ઉપર તથા પૂંછડીના ભાગમાં પણ | 
સફેદ પટ્ટી હોય છ વ 
રાખોડી દિવાળી ઘોડો - ધ ગ્રે ! 
વેગ્ટેઈલ - અને સફેદ વેગટેઈલ બન્‍ને 
કાબરા દિવાળી ઘોડા કરતાં જુદા છે, બધી જાતના 
વેગટેઇલમાં કાબરો દિવાળી ઘોડો સૌથી મોટો છે. અને તે 
બુલબુલની કદનો એટલૈ કે લગભગ ૨૧ સે.મી.તો છે તેના 
અવ્રાજમાં, તેના ગાયનમાં એક વિશેષ મીઠાશ સાંભળવા મળે 
છે કોઈવાર તે મૂડમાં આવે તો સિસોટી પણ મારે છે. બીજાં 
પક્ષીઓના અવાજને પણ તે ગાઈ સંભળાવે છે, કોપી કરી 
જાણે છે, 
વે રેડવર્સો.નેડરે, ઇપ, 
નજીકમાં હોય તો પણ તેને ડર હોતો નથી. ધોબીડી આસામ 
શિવાય ભારતના બધાપ્રદેશોમાં જોતા મળે છે. 

આ પક્ષી રિયાળાર્મા રાત્રિના સમષે મોટી સંખ્યામા 
એકસાથે જોવા મળે છે તે કીચડવાળા સરોવરનો કિનારો, 
ગામડાનું તળાવ, ઝરણાની પાસે તથા નદી કિનારે 
જીવજંતુઓને શોધીને પોતાનો ખોરાક મેળવી વૈ છે. આ પક્ષી 
જીવજ્તુઓને શોધતું હોય છે, સતત ફરતું રહેતું હોય છે, ત્યારે 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ : ૨૪૦ 





હેમેન્દ્ર એ. શાહ 


મુર મણી * ક શ ાક-.- ૩ સનક -"- છુક કજ બ્સજમાર ક .*-:.જ.શૂ- પાકક "2ના. સ 





તે તેની પૂંછડીને વારંવાર ઊચી-નીચી કરતું રહે છે. તેનો 
અવાજ દૈયડને મળતો આહે છે. નાના છોડનાં પાતળા મૂળિયાં, 
શેવાળ અને ઊન જેવા લાગતા તોતષ્ાથી હપ' જેવા 
આકારનો માળો બાંધે છે. ખડકની વચ્ચેની બખોલ કે 
દીવાલની વચ્ચેના નાની જગ્યાના ભાગમાં, પુલના ગર્ડરની 
નીચે તે માળો બાંધૈ છે તે ન સમજી શકાય તેવી કોઈ પણ 
બખોલમાં માળો બાંધ છે તેનો માળો ગમે ત્યાં હોઈ શકે છે, 
મ્હટ્યપ્ટૂઝો ટ'ીીત્પ્્જજેપ્ટેતેત્ઝ્ળટપ્સરડઈ. 
મૂકે છે, જેરાખોડી કે લીલાશ પડતી ઝાંયવાળાં સફેદ હોટ છે. 
સામાન્ય રીતે ઘોળીડો માર્ચ અને સષ્ટેપ્બર મહિનાની 
વચ્ચે માળો બાંધે છે.પણ આ બાબતમાં તે ચુસ્ત નથી. 
હિમાલ્યર્માં તે ૨૦૦૦ ફૂટની ઊચાઈની ઉપર જોવા 
મળે છે. નર અને માદા બન્ને બચ્ચા માટે ખોરાક શોધી લાવે 
છે અનેમાળાનું રક્ષણ ડરે છે. 


બ્રશ 


સાહિત્યવૃત્ત 


અવાજનું અજવાળું? આઠિલને સ્મરણાંજાલે 

શ્રી આઠિલ મન્સૂરીને સ્મરણાંજલિ અર્પવા ગુજરાતી 
સાહિત્ય પરિષદ, ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી, ગુજરાતી 
વિશ્વકોશ, શનિ સભા તથા અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા રવિવાર 
તા. ૯ નવેમ્બર ૨૦૦૮ના રોજ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના 
શ્રી રા. વિ.પાઠક સભાગૃહમાં એક સભા મળી હતી. સર્વશ્રી 
અમર ભટ્ટ, નેમિષ જાની તથા શ્યામલ-સૌમિલ દ્વારા કવિની 
ગઝલ રચનાઓના ગાનથી સભાની શરૂઆત થઈ હતી. 
આદિલિની કાવરચનાઓનો પાઠ ત્યારપછી સર્વશ્રી કૃષ્ણ દવે, 
સતીશ વ્યાસ, રાજેન્દ્ર પટેલ, રાજેશ વાસ “મિસ્કીન” રાજેન્દ્ર 
શુકલ આદિ કવિઓએ કર્યો હતો. 

ચિનુ મોદીએ આદિલની વિદાયથી જન્મેલી પ્રતિક્યાનું 
ભાવસભર નિવેદન કર્યું હતું. લાભશંકર ઠાકરે આદિલને 
સ્મરણાંજલિ આપતાં આદિલના વ્યક્તિત્વને ઉજાગર કરી 
કવિઉપરાંત એક વિચક્ષણ નાટ્યકાર તરીકે પણ એમની નોંધ 
લીધી હતી. રઘુવીર ચૌધરીએ કવિ-પ્રતિભા ભાષા અને 
સંસ્કૃતિનું કેટકેટલું આત્મસાત્‌ કરતી રહી એ વિશે વાત કરતાં 
કવિની કવિતામાંથી કેટલાંક રમ્ય ઉદાહરણો આપ્યાં તો વારિસ. 
અલ્વીસાહેબે ગુજરાતી ગઝલના વિકાસના એતિહાસિક 
પરિત્રેકષ્યમાં આદિલની. કવિ-પ્રતિભાના ઘડતરમાં આવેલા 
વળાંકો, એમની કવિતા સંદર્ભે સમજાવ્યા. પરિષદના 
તહીવટીમંત્રી મનસુખ સલ્લા દ્વારા શ્રધ્ધાંજલિ અર્પતા ઠરાવના 
વાચન પછી સભા મૌનમાં વિખરાઈ. 

સમત્ર સભાનું કુશળ સંચાલન તુષાર શુકલનું હતું. 
જમેજ'નાં નર્વાપ્રકાશનોના વિમોચનનો અનોખો ઉત્સવ 

એક સાથે, એક મંચ ઉપરથી ડઝન નવાં પુસ્તકોનું 
વિમોચન થાય છતાં ચિક્કાર સભાગૃહનો એગ્રસંગમાં સાર્થત 
રસ જળવાઈ રહે એવા એક સુરૃચિપૂર્ણ પ્રકાશન-ઉત્સવનું 
આયોજન જમેજ' દ્વારા હમણાં મુંબાઈમાં થયું. 

“ઈમેજ' દ્વાર તાજેતરમાં પ્રકાશિત થવેલા ૧ નવા 
કાબસંગ્રહો (વરતારો' એષા દાદાવાળા, “સારાંશ' ખલીલ 
ધનતેજવી, “બે પંક્તિના ઘરમાં' મૂકેશ જોષી, “ગ્રીન રૂમમાં' 
સૌમ્ય જોશી, “કાચ નદીને પેલે કાંઠે' સંદીપ ભાટ્યા, “એક 
પીછું હવામાં તરે છે' હિતેન આનંદપરા) અને ૬ નવા 


લ્ટ્શ 


વાર્તાસંગ્રહો (“અમારું માણસ' અનિલ વ્યાસ, “વહી-વટ' 
ઉત્પલ ભાયાણી, “આમ થાકી જવું' કિરીટ દૂધાત, 'જે કોઈ 
પ્રેમ અંશ' બિપિન પટેલ, “મનોમન' મહેશ દવે અને 
“નટુભાઈને તો જલસા છે' હરિકૃષ્ણ પાઠક)નો વિમોચન વિધિ 
મુંબઈના ભાઈદાસ સભાગૃહમાં શનિવાર, તા. ૨૨ નવેમ્બર 
૨૦૦૮ના રોજ યોજાઈ ગયો. મુંબઈ-ગુજરાતનાં પ્રતિષ્ઠિત 
અખબારો અને સામયિકોના તંત્રી-પ્રતિનિધિઓએ આ 
સંગ્રહોનું વિમોચન કર્યું જેમાં (ડ્કાવારી પ્રમાણે) 'ઉદ્દેશ', 
“કુવિતા', “ગુજરાતી મિડ-ડે', “ગુજરાત મિત્ર', “ગુજરાત 
સમાચાર”, 'ચિત્રલેખા' જન્મભૂમિ”, 'દિવ્ય ભાસ્કર', 
“વનીત સમર્પણ', પરબ', “મુંબઈ સમાચાર' અને 
'શબ્દસૃષ્ટિ'ના તંત્રીપ્રતિનિધિઓએ. ભાગ લીધો હતો. 

વિમોચિત પુસ્તકની પ્રત પ્રતીકાત્મક રીતે જે તે 
સર્જકોને આ તંત્રીઓએ એક સાથે જ અર્પણ કરી પછી સૌ 
સર્જકો વતી ખલીલ ધનતેજવી અને તંત્રીઓ વતી સુરેશ દલાલે 
પ્રતિભાવ આપતાં એમની આગવી શૈલીમાં પ્રસંગનો મહિમા 
કર્યો. કિરીટ દૂધાતે પણ પ્રાસંગિક વક્તવ્યમાં એમની પ્રસિદ્ધ 
કવિતા “મા' સંભળાવી. 

ટૂંકા મધ્યાંતર પછી યોજાવેલા કવિ સંમેલનમાં જેમના 
કાબસંગ્રહોનું વિમોચન થયું તે એષા દાદાવાળા, સંદીપ 
ભાટિયા, મૂકેશ જોષી, સૌમ્ય જોષી, હિતેન આનંદપરા અને 
ખલિલ ધનતેજવી ઉપરાંત આમંત્રિત કવિ-ંત્રી હર્પદ ત્રિવેદી, 
યોગેશ જોપી, પ્રબોધ ર. જોશી, મહેશ દવે અને સુરેશ દલાલે 
પોતાની કાવ્વરચનાઓનો પાઠ કર્યો. કવિસંમેલન અને સમત્ર 
કાર્યક્રમના સંચાલક અંકિત ત્રિવેદી પોતાની કાવ્યરચના 
તાંચવાના હતા પણ સમય-સભાન સંચાલકે એ જતું કરી અંતે 
બધાંના આગ્રહવશ નવવર્ષ શુભેચ્છા ભક્ત કરતી પોતાની 
કવિતા પંક્તિઓથી કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ કરી ત્યારેકહી શકાય 
કે સળંગ ત્રણ કલાક ચાલેલા આ સાહિત્યિક કાર્યક્રમ 
દરમ્યાન સભાગૃહમાંથી એક યણ શ્રોતા ખસ્યો ન હતો ! 
આનંદ રૃષ્ટ' ગ્રંથનું લોકાર્પણ રાજેન્દ્ર શાહના હસ્તે 

ડૉ. યશવંત ત્રિવેદી અમૃત મહોત્સવ રમિતિના ઉપક્રમે 
“આનંદ સૃષ્ટિ” ગ્રંથનું લોકાર્પણ મૂર્્ય કવિ.” 
હસ્તે તા. રર નવેમ્બર ૨૦૦૮ના રોજ _ 


કે: કક. કફ 


ડિત્ 


સ્કૂલ ઓડિટોસ્યિમ, જૂહુ મુંબાઈમા કરવામાં આવ્યું કવિ 
રાજેન્દ્ર શાહે યશવત ત્રિવેદીને શુભેચ્છાઓ આપતા કવિવર 
ટાગોરે મૃત્યુલોકને આનદલોક કહ્યો છે એની યાદ અપાવી 
હતી. પ્રમુખ તરીકે મુબાઈના પૂર્વ શેરીફ, ઉદ્યોગ્પત્તિ 
ડૉ. મોહનભાઈ પટેલ, ઉપપ્રમુખ તરીકે જયરાજભાઈ ચ. 
હડ્કર, ઉર્વશીબહેન જ ઠક્કર અને અતિથિવિશેષ તરીકે 
શ્રીમતી પિન્કી દલાલ, ચન્ટ્રેશભાઈ જ પારેખ, દ્વિરેફ્ભાઈ 
રજ લાલચદભાઈ ગાધી હતા. કાળપઠન અને ડૉ. યશવત 
ત્રિવેદીની કવિતાઓના આસ્વાદ શશિકાન્ત જેસરાણી, 
લલિત્તભાઈ સેલારકા, મહેન્દ્રભાઈ પારેખ, અમૃત માલદે 
ડો નૂતન જાની, ડૉ. અસ્મિતા યાસિક અને સુરેશ ઝવેરીએ 
કરાયા. આ વર્ષના સપ્ટેમ્બર મહિનાની ૧૬મી તારીખે ૭૫મા 
વર્ષમા પ્રવેશેલા ડૉ યશવત્ત ત્રિવેદીએ પ્રતિભાવ આપર્તા 
પોતાના સાહિત્ય સર્જનની કેફિયત આપી હ્તી વધુમા આ 
પ્રસગે તેમણે પોતાના પરિવાર દ્વારા “'આનદોત્સવ' સસ્થાને 
સાહિત્યિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ માટે પ્રતિવર્ષ અપાતી 
રૂ બે લાખની રકમમાં આ વર્ષે વધુ રૂ સવા લાખની રકમ 
આપવાની જાહેરાત કરી હતી આ પ્રસંગે પૂર્વ શેરીફ 
હૉ મોહનભાઈ પટેલે. સરસવતી સન્માન એવોર્ડ રજત સ્મૃતિ 
ચિહ્ન અને શાલ ઓઢાડી ડૉ.યશવંત ત્રિવેદીનું સન્માન કર્યું 
હતું અમૃત મહોત્સવ સમિતિના સભ્યોનુ સન્માન પણ 
કરવામાં આવ્યુ. શર્મિલા શાહે સગીતમય ગીતો રજૂડકર્યાં. 
ભણિલાલના મલકમાં” 

સાહિત્યકાર ડૉ. મણિલાલ હ, પટેલના 
સાહિત્યસર્જનમા પ્રતિબિંબિત થતી વતનની મહેક અને 
પ્રકૃતિના સાન્નિધ્યને બિરદાવવા શબ્દસેતુ, મોડાસા અને 
નવસર્જન હાઈસ્કૂલ મઘવાસ દ્વારા મઘવાસ ગાથે 
“મણિલાલના મલકમા' શીર્ષક અતર્ગત અભિનત પર્વ રવિવાર 
તા. ૧૯ ઓક્ટોબરના રોજ યોજતામા આવ્યુ હતું જાણીતા 
શિક્ષણવિદ્‌ ડૉ. મોતીભાઈ મ. પટેલ અને અન્ય 
સાહિત્યરસેકોએ એમાં ઉમળકાભેર ભાગ લીધો. 

અત્રે એ ઉલ્લેખનીય છે કે શ્રી મણિલાલ હ પટેલને 
ઈસ. ૨૦૦૭નો ધનજી કાનજી સુવર્ણચંદ્રક તા. ૪ 
ઓક્યેબરના રૌજ ગુજરાત સાહિત્યસભાના પ્રમુખ 
ડૉ, મધુસૂદન પારેખના હસ્તે અર્પણ થવો હતો. 
ડૉ. કેશુભાઈ દૈસાઈની ભારતીય જ્ઞાનપીઠની પ્રવર સમિતિમાં 
તરણી. 

જાણીતા સર્જક ડૉ. કેશુભાઈ દેસાઈની ભારતીય 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ ર૪૨ 





જ્ઞાનપીઠની પાસ્તિષપિકો માટેની ચયન સમિતિમાં પાંચ વરસ 
માટે વરણી થઈ છે 
“્રી યમુનાજીનાં ૪૧ પદોનો ત્રિવિધ રસાસ્વાદ' તેમજ 
“રી ગોપી ગીતનો રસારતાદ'નું વિમોચન 

જૂનાગઢ નિવાસી હાસ્યલેખક તથા પુષ્ટિપદ રચયિતા 
ડવિ 'કુશુમાયુધ' (જયત જી ગાધી) રચિત ૧૨મુ પુષ્ટિ પદોનું 
પુસ્તક - “શ્રી યમુનાજીનો ૪૧ પદોનો ત્રિવિધ રસાસ્વાદ' તથા 
“્રી ગોપી ગીતનો રસાસ્વાદ'નું વિમોચન તા. ૩૦-૧૦- 
૨૦૦૮, ગુરુઆરુ ભાઈબીજના દિવસે જૂનાગઢની શ્રી મોટી 
હવેલીના પૂ પા. ગો. શ્રી કિશોરચદ્રજીના વરદ્દ હસ્તે થવેલું. 
આ પ્રસંગે મહારાજશ્રીએ જયતભાઈની પુષ્ટિ પ્રભુ પ્રેરિત 
કાત્યશક્તિનો વિનિયોગ પુષ્ટિપદોની રચનામાં સુપેરે થાય છે 
એમ્‌ કહી આર્નદ બક્ત કર્યો હતો. 
કુ રૈલજાપટેલર્ના ચિત્રોનું પ્રદર્શન 

પ્રસિદ્ધ બાળચિત્રકાર અને 'શબ્દસૃષ્ટિ', 'પરબ' જેવાં 
પ્રસિદ્ધ સાહિત્યિક સામવિકોના મુખપૃષ્ઠો પર જેમના ચિત્રો 
અવારનવાર જોવા મળે છે તે કુ શૈલજા પટેલના ચિત્રોનું 
પ્રદ્શન કોન્ટેમ્પરરી આર્ટ ગેલેરી, અમદાવાદમાં ૨૧ 
નવેમ્બરથી ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૦૮ સુધી યોજાયું ઉદ્ઘાટન 
જાણીતા ચિત્રકાર શ્રી. સી. ડી મિસ્ત્રીએ ૨૧ નવેમ્રે કયું, 
અતિથિ તિશેષ હતા શ્રી કુમારપાળ દેસાઈ 
ભાર્ષોતર નિધિ - ર૦૦૦ પાનાનું ઉત્તમ વાંચન માત્ર 
રૂ 1્છ્ત્મા 

ઉત્તમ પુસ્તકોના ગુજરાતી અનુવાદ બહાર પાડવાની 
પ્રવૃત્તિ કરતી આ સસ્થાએ ૧૯૬૪થી ૧૯૯૫ સુધીમા 
મ્રકાશિત કરેલાં અનેક પુસ્તકો પૈકી ૧૩ માટેની આ યોજના છે 

આ ૧૩ પુસ્તકોની હાલત નવીનકોર નથી, પણ પુસ્તકોની 

ગુણવત્તા ઊંચી છે કુલ ૨૦૦૦ જેટલા પાનાના આ ઉત્તમ 
તાચનની કિમત રૂ ૨૪૧ યાય છે,પણ આ પુસ્તકોનો સેટ 
રૂ ૧૦૦મા આપવાની યોજના છે (આપુસ્તકો ફરી છપાય તો 
તેની કિંમત ૭૦૦ રૂ તો થાય જ) આ ૧૩પુસ્તકોના સેટની 
કિંમત રૂ ૧૭૦માં બહારગામ પુસ્તકો મોકલવાનો ખર્ચ 
રૂ ૪૦ઉમેરીનેરૂ ૨૧૦મની-ઓર્ડરથી અથવા ભાષાતર 
નિધિના નામથી ડ્ાફટથી મોકલવા વિર્નતી છે 

(૧) ભાવિમાં ટકી રહેવા માટે આર્નોલ્ડ ટૉયન્બી - 
અનુ તખ્તસિંહ પરમાર, ૧૯૮૨, પા. ૨૧૨,ર૩ ર૦ (ર) 
સ્વાતંત્યના શહ બ્ટ્ટન્ડિ રસેલ - અનુ. દિનેશ શુકલ, 
૧૯૮૦,પા. ૨૩૨, રૂ ૧૭ (3) રવીન્દ્ર પત્રમર્મર ટાગોર 


બ્ટ્ણ 


અનુ. - નગીનદાસ પારેખ, ૧૯૮૬, પા. ૨૯૪, રૂ.૨૫ (૪) 
વાન્યામામા : અન્તોન ચેહફ - અનુ. - હસમુખ બારાડી, 
૧૯૮૩, પા. ૧૧૬, રૂ. ૧૨ (૫) નગદ નારાયણ ઃ રિચર્ડ બી. 
ગ્રેગ - અનુ. - નટવરલાલ પ્ર. બૂચ, ૧૯૮૮,પા. ૮૧, રૂ.૧૦ 
ઉ) સમાનતા : આર. એચ. ટોની - અનુ. - નટવરલાલ પ્ર. 
બૂચ, ૧૯૮૧, પા. ૩૪૭, રૂ. ૨૫ (9) રાજકારણમાં મનુષ્ય 
સ્વભાવ : ગ્રેહમ વાલેસ - અનુ. - દિલાવરસિંહ જાડેજા - 
૧૯૮૪, પા. ૨૫૪, રૂ. ૩૦ (૮) સત્તાધિકાર અને વ્યક્તિ? 
બર્ટ્રાન્ડ રસેલ - અનુ. - બદરીપ્રસાદ મા. ભટ્ટ, ૧૯૯૦, પા. 
૧૧૨, રૂ. ૨૫ (૯) ઔદ્યોગિક સંસ્કૃતિનું ભાવિ : બર્ટ્રન્ડ 
રસેલ - અનુ. - બદરીપ્રસાદ મા. ભટ્ટ- ૧૯૮૨,૫।. ૨૯૦ રૂ. 
૨૨ (૧૦ વીસમી સદીનો સમાજવાદ : અનુ. - બદરીપ્રસાદ 
મા. ભટ્ટ, ૧૯૭૯, પા. ૧૯૦, રૂ. ૯ (૧૧) બંગાળનાં બાઉલો 


અહેવાલ 


ભરૂચર્માં નાટક તિશેનો પરિસંવાદ 

શ્રી જયેન્દ્રપુરી આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ, ભરૂચ 
તથા ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગાંધીનગરના સંયુક્ત 
ઉપક્રમે બે દિવસના નાટક વિષયક રાષ્ટ્રીય પરિસંવાદનું 
આયોજન તારીખ ૨૭-૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૦૮ના રોજ થયું 
હતું. કૉલેજના યુવા આચાર્યશ્રી નીતિનભાઈ પટેલે આવકાર 
પ્રવચન આપતાં જણાવ્યું હતું કે ૧૦૦ કરતાં પણ ઓછા 
વિદ્યાર્થીથી શરૂ થવેલી આ કોલેજ આજે વટવૃક્ષરૂપે વિકાસ 
સાધી રહી છે. તેઓએ નાટકના બેતાજ બાદશાહ, આ 
પરિસંવાદના ઉદ્ઘાટક શ્રી અરવિંદ જોશી, શ્રી સિતાંશુ 
યશર્શ્દ્ર તથા સાહિત્ય અકાદમીના મંત્રીશ્રી હર્ષદ ત્રિવેદી તથા 
અન્ય વક્તાઓ, અધ્યાપક ભાઈ-બહેનો અને વિદ્યાર્થીઓનું 
હાર્દિક સ્વાગત કર્યું હતું. ગુજરાતી વિભાગના અધ્યક્ષ શ્રી સી. 
આઈ,પરમારે પરિસંવાદના ધ્યેયને સ્પષ્ટ કરતાં જણાવ્યું હતું 
કે ગુજરાતી નાટક, ભારતીય નાટક, પાશ્ષાત્ય નાટક આમ 
ઘરથી આરંભી વિદેશ સુધીની સફર જ્ઞાનપિપાસુ વિદ્યાર્થી અને 
અધ્યાપકોને કરાવવાનો ઉપક્રમ છે. 

શ્રી અરવિંદ જોશીએ. તેમના નાટ્યજગતની 
શરૂઆતથી માંડી વર્તમાન સમય સુધીની ઝાંખી કરાવી હતી. 
“બાણ શૈયા', 'ખેલંદો', “મૌસમ છલકે', “સપ્તપદી વગેરે 
નાટકોના અનુભવોને તેમણે રજૂ કર્યા હતા. અભિનય એટલે 
જાત ઓગાળી નાંખવી એ દર્શાવી કલાકારનું કાર્ય કેટલું સંકુલ 
છે તેની વાત કરી હતી. શ્રી હર્ષદ ત્રિવેદીએ પોતાના વક્તવ્યમાં 
જણાવ્યું હતું કે આચાર્ય-અધ્યાપક-વિદ્યાર્થી વચ્ચે સેતુ હોય તો 


બ્ટ્શ 





-ક્ષિતિમોહન સેન - અનુ. -જ્યંતીલાલ મ. આચાર્ય, ૧૯૮૨, 
પા. ૮૨, રૂ. ૧૦ (૧૨) સાગર ઘેલી : ઈબસન - અનુ. - 
યશવંત શુકલ, ૧૯૬૪, પા. ૨૦૩, રૂ. ૨૦ (૧૩) અનુભવ 
અને કેળવણી : જોન ડ્યૂઈ - અનુ. - નટવરલાલ પ્ર. બૂચ, 
૧૯૯૫,પા. ૬૫, રૂ. ર૫ (૧૪) નગરવધૂ (નાટય રૂપાંતર): 
અમૃતલાલ નાગર, અનુ. - ભાનુમતી જાની, ૧૯૭૯,પા. ૯૮, 
રૂ.૮. 

આ પુસ્તકો છૂટક પણ છાપેલી કિંમતે 
“માષાંતરનિધિ', ૨૨૦૯/એ-૨, “આનંદધારા', વડોદરીઆ 
પાર્ક પાસે, કૃષ્ણનગર, ભાવનગર - ૩૧૪૦૦૨ (ફોન : 
(૦૨૭૮) ૨૫૬૧૯૨૯૦) પાસેથી ઉપર જણાવા પ્રમાણે મળી 
શકશે. 

|.) 


જ આવા પરિસંવાદો થઈ શકે, સિતાંશુએ રંગમંચનાં ચાર 
સૌંદર્યો ગ્રંથ, મંચ, સભાગાર અને ટિંકેટબારી વિશે વિસ્તૃત 
વાત કરતાં, બાર્સોથી શરૂ કરીને વાર્સો સુધીની વાત કહી હતી. 
સદ્દવિદ્યા મંડળના ચેરમેન શ્રી મુકુલભાઈએ આ સંસ્થા 
ઉત્તરોત્તર વિકાસ સાધતી રહે એવો વિશ્વાસ વક્ત કર્યો હતો. 
ઉદ્ઘાટન બેઠકનું સંચાલન કોલેજના ગુજરાતી વિભાગનાં 
પ્રા, મીનળબેન દવેએ. કર્યું હતું. આભાર દર્શન ગુજરાતી 
વિભાગના પ્રા. જીવણભાઈ રાઠોડે કર્યું હતું. 

પ્રથમ બેઠકની શરૂઆત ૧૨.૩૦ કલાકે હતી. જેનું 
સંચાલન પ્રા. પી. એમ. વાઘેલાએ કર્યું હતું. આ બેઠકના 
અધ્યક્ષસ્થાને ડૉ. સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર હતા. 

શ્રી સતીષભાઈ વ્યાસે ભારતીય નાટ્ય પરંપરાની વિશદ 
ચર્ચા કરતાં નાટ્યકલાનાં મૂળ ક્યાં ? - ની ચર્ચા બાદ 
સંસ્કૃતમાં પ્રયોજાતી વિવિધ સંજ્ઞાઓ તથા ચતૃષ્સર અને 
ત્રિકોણીય રંગભૂમિની વિગતો રજૂ કરરી હતી. 'દૂતનાટક', 
“ર્ણભાર', કીચકવધ', “ધરગુર્જરી', 'સેવન હીલ્સ એ વેલી' 
તગેરે નાટકોમાં પ્રયોજાયેલી પ્રયુક્તિઓ અને ટાગોરનાં 
નાટકોની ચર્ચા તેમણે કરી હતી. ડૉ. શિરીષ પંચાલે 
“યુરીપીડિસ' અને “મીડિયા” જેવાં નાટકો દ્રારા પાશ્ચાત્ય 
નાટકોની રૂપરેખા સ્પષ્ટ કરી ત્યાંનાં ઘિવેટરો તથા 'મેકબેથ' 
અને 'હિપોક્રિટસ'ની માહિતીપ્રદ વાતો કરી હતી. 

પરિસંવાદની દ્રિતીય બેઠકનું સંચાલન પ્રા. સૃહાસબેન 
ડાભીએ કર્યું હતું. આ બેઠકના અધ્યક્ષસ્થાને ડૉ. નીતિન 
મહેતા હતા. શ્રી અમૃત ગંગરે 'સિનેમા-રંગભૂમિ અને નાટક 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ : ૨૪૩ 


“436૧5 


દશ્ય-શ્રાય રજૂઆત' એ વિષ્યના સંદર્ભમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ચર્ચા 
કરી હતી-નીતિનભાઈએ જણાવ્યું હતું કે "પટમાંથી આવતી 
જાય તે પટકથા.' 
લાભશંકર ઠાકર દ્રારા રચિત “પીળું ગુલાબ અને હું' 
વિશે પ્રા. ઉષાબેન ઉપાધ્યાયે વિશદ ચર્ચા કરી હતી, સતત 
સંઘર્ષ અનુભવતી નાયિકાના આંતરમંથનને તેમણે વાચા આપી 
હતી. અભિનય જીતન અને વાસ્તતિક જીવનમાં ઘતી ભેળસેળ. 
અને નાયિકા સંધ્ધાના મનના ઝંઝાવાતોને તેમણે આબેહૂબ રજૂ 
કર્યા હતા. શ્રી બકુલ ટેલરે રમણભાઈ નીલર્કઠ કૃત 'રાઈનો 
પર્વત' નાટકને સંસ્કૃત, ભવાઈ અને એંગ્રેજી નાટક આ ત્રણેની 
અસરોના સંગમ જેવું ગણાવ્યું હતું 
શ્રી રાજેશભાઈએ જેમ મકનજી ડર્યા ચાલ્યા ?' - 
નાટકમાં મકનજીની વિર્ડબના, કલા પ્રલોભનોનો મકનજી દ્વારા 
થતો. ઈન્કાર અને આત્મપ્રતીતિ વગેરે મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી. 
હતી શત્ને ૯૩૦ વાગ્યે કવીશ્વર દલપતરામ કૃત 
'મિખાભિમાન' નાટકની ભજવણી સૌને આકર્પી ગઈ હતી. 
નાટય વર્તુળ ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્યભવન ભાવનગર 
યુનિર્વાર્સેટીના વિદ્યાર્થીઓએ તથા દિગ્દર્શક મહેન્દ્રસિંહ 
પરમારે એકસો પાંત્રીસ વર્ષ જૃના નાટકને જીવંત રાખ્યું, તેનો 
પ્રત્યક્ષ અનુભવ સૌપ્રેક્ષકોને થવો, 
ત્રીજી બેઠકની શરૂઆત ૨૮ સષ્ટેમ્બર, ૦૮ના રોજ 
થઈ હતી જેનું સંચાલન પ્રા. નીતાબેન ચૌધરીએ ક્યું હતું. 
ભારતીય નાટકની આ, બેઠકમાં અધ્યક્ષસ્થાન ડૉ સતીશ 
વાસને સોંપાયું હતું સૌપ્રઘમ ડૉ. અજિત્તભાઈ ઠાકોરે શુદ્રક 
કૃત ભૃચ્છકટેકમ્‌પ નાટકની ચર્ચા કર્તા, તેનાં પાત્રો ચારુદત્ત, 
વસંતસેના, શકાર વગેરેની લાક્ષણિકતા દશીવી હતી. તેમણે 
કહ્યું હતું કે આ સેસ્કૃત નાટકની ચેતનાનું નાભિકેન્દ્ર વિપ્લવ 
છે આ નાટક વિપ્લવની ચેતનાનું નાટક છે અને વિપર્યાસનું 
રચનાતંત્ર ધશવે છે 
ડૉ. બિન્દુબેન ભટ્ટે મોહન રાકેશ ફત “આપાઢ કા એક 
દિન' ઉપર હિડેન્દી ભાષામાં જ આકર્ષક રજૂઆત કરી હતી. 
તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ નાટકમાં “ભાતના મેં 'ાવના કા 
વરણ હૈ' પલાયનવાદી નાયકના રૂપમાં કાલિદાસનું ચિત્રણ 
નાટ્યકારે કુશળ રીતે કર્યું છે તેની તેમણે માહિતી આપી. 
કાલિદાસને પ્રેરણા આપનારી મલ્લિકા કોઈન ઉપકારની 
મોહતાજ નથી તે વાતની ચર્ચા કરી, એતિહાસિક પરિવેશની 
કલાત્મક રજૂઆતને પણ તેમણે દશીવી હતી. 
ડૉ. ભરત મહેતાએ ગિરીશ કર્નાડ કૃત 'તલેદંડ' 
નાટકની વિશદ રજૂઆત કરીને આ નાટકને સાંપ્રત રાજકીય 
પરિવેશ ઉપર પ્રહાર કરતા નાટક તરીકે ગણાવ્યું હતું. 
જાતિગત માન્યતા, દીકરા-દીકરી વચ્ચેનો ભેદ વગેરેની ચર્ચા 
તેમણે કરતાં કહ્યું હતું કે આ નાટક સમાજના વિરોધાભાસ 


ડિસેમ્બર ર૦૦૮: ૨૪૪ 





સામેનો અવાજ છે ડૉ. મહેશભાઈ ચૅપકલાવે વિજ્ય તેંડુલકર 
રચિત “ઘાસીરામ કોતવાલ' નાટક અંગે વક્તવ્ય આપતાં 
જણાવ્યું હતું કૈ નાના ફડનવીસના જીવન સાથે આ નાટક 
સંકળાયેલું છે. તેમણે ઘાસીરામના પાત્રને વિગતે ચર્ચ્યુ હતું 
નાનાનું ચરિત્ર અને બાવનખનીનાં દશ્યોની વાત તેમણે કરી 
હતી. શ્રી માર્કડ ભટ્ટે ધર્મ-અધર્મની તાત સમજાવી તિધિની 
વકતા સામે માનવની નિર્બળતા કેવી હોય છે તે દર્શાનું હતું 
રજૂઆત સાથે અભિનય એ વક્તાની વિશેષતા હતી. 
ચતુર્થ બેઠકનું સંચાલન પ્રા. કીકુભાઈ પટેલે કર્યું હતું 
અને અધ્યક્ષસ્થાન ડૉ. શિરીષ પંચાલને અપાર્યું હતું. ડૉ. નીતા 
ભગતે સોફોક્લિઝ કૃત “ઈડિપસ' વિશે વાત કરતાં કહ્યું કે 
ગ્રીક પુચકથાનો આધાર લઈને લખાયેલી આ રચનામાં માનવ 
નિવતિ સામે લાચાર છે એ વાત કલાત્મક રીતે રજૂ થાય છે 
બાપને મારીને મ્‌! સાથે લગ્ન કરતાં પડે તેવી જ નિયતિ 
ઈંડિપરાને નસીબે આવેલી છે જે માનવ પર નિયત્તિનો વિજય 
દર્શાવે છે 
ડૉ. પિયુષ જોશીએ શેક્સપિયર કૃત 'હેમ્લેટ' વિશે 
રસપૂર્ણ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે પ્રતિશોધ-બદલો 
લેવાના મુદ્દાની આસપાસ આ નાટકનું કથાવસ્તુ ગતિ કરે છે 
મૃત પિતાના પ્રેતાત્માએ આધેલ આદૈશના પાલનમાં હેમ્લૈટ કેવું 
મનોમંથન અનુભવે છે તેની કલાત્મક રજૂઆત તેમના દ્વારા 
થઈ હતી, 
ડૉ. શરીફા. વીજળીવાળાએ. પિરાન્દેલો કૃત “સિક્સ 
કેરેક્ટર્સ ઈન સર્ચ ઓફ એન ઔથર' વિશે વાત કર્તા કું 
હતું કૈ અહીં કોણ કાલ્યનિક અને કોણ વાસ્તવિક છે તેની જ 
સમજ પ્રેક્ષ્કને નથી પડતી માણસ દરેક પળે બદલાતો હોય 
છે ચુસ્ત નાટકની પરંપરાને પિરાન્દેલો તોડી નાખે છે, અને 
દર્શાવે છે કે જિંદગીનું વાસ્તવ એ વાસ્તવ માત્ર નથી પણ 
આભાસ છે ડૉ. નીતિત મહેતાએ આયોનેસ્કો કૃત 'ધી 
રાયનોસરોસ' નાટકની ચર્ચા કરી હતી. સમમ્ર પાત્રસૃષ્ટિ 
ગેંડામાં પરિવર્તિત થઈ જાય અને જે સંઘર્ષ કરવો પડે તેની 
વાત તેમણે, કરી હતી, અતર્ક, અર્સંગતિ, અનર્થતા, ખાલીપો, 
કંટાળો અને પોલા જીતનના વ્યવહારો હોતા છતાં કોઇ મૃત્યુ 
ઇચ્છતું નથી એ કડવા સત્યની વાત પણ તેમણે કરી હતી. 
આ પરિર્સશાદના અંતિમ ચરણર્મા અધ્યાપકોમાંથી 
પ્રા. વિતોદ ગાંધી અને પ્રા. મુંદેતા મહેતા તથા વિદ્યાર્થીઓ 
દ્વારા પ્રતિભાવો અપાયા હતા. ડૉ. સિતાંશુ યશશ્રદ્રએ આ 
પરિસંવાદને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનો ગણાવ્યો હતો. સમગ્ર 
પરિસંવાદને અંતે આભારવિધિ ગુજરાતી વિભાગના પ્રા. પી. 
એમ. વાઘેલાએ કરી હતી. 
(અહેવાલ સી, આઈ પરમાર) 
ર 


બ્ટ્ણ 


“ઉદ્દેશ' જ નહિ, “ઉદ્દેશ'નું રેપર પણ વાંચો. 
કારણ કે, એમાં આપના નામ-સરનામાની ઉપર ડાબા છેડે ડે 
આપનું વાર્ષિક લવાજમ ક્યારે પૂરું થાય છે એ સૂચિત કરેલું હોય છે. 
(ઉદાહરણ તરીકે, %3/937 121 2008 એમ છપાયું હોય તો આપનું યર્લી (વાર્ષિક) 
લવાજમ જેની ક્રમસંખ્યા ૯૩૭ છે તે ડિસેમ્બર ૨૦૦૮માં સમાપ્ત થાય છે.) 
આની નોંધ રાખી, એક મહિના પહેલાં આપનું લવાજમ રિન્યૂ કરાવી લેવા વિનંતી છે. 
કાર્યાલય તરફથી પહેલાં મોકલવામાં આવતો હતો 
એવો સ્મરણપત્ર મોકલવાનું હવે બંધ કરવામાં આવ્યું છે. 
બ 
આપનું લતાજમ મની-ઓર્ડરથી મોકલો 
ત્યારે, મની-ઓર્ડરની સ્લીપમાં તમારું નામ-સરનામું અને વાચક નંબર 
જો રિન્યૂ કરાવતા હોવ તો) સુવાચ્ય અક્ષરે, અવશ્ય લખો. 
દ 
લવાજમ ભરવું 
એટલે 
એ સામયિક વાંચવા માટે વિચારપૂર્વક કરવાનું “કમિટમેન્ટ' 
9 
જુઓ “ઉદ્દેશ' ઓન લાઈન 


પ્રત %,પવંવંલ્ડા-૦%છ 
પ 


ક 











આ અંકના સર્જકો 

આદિ્લિમન્સૂરી મહેશ દવેઃ ૧, વનશ્રી સોસાયટી, ડ્રાઈવ ઈન રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ચિનુમોદીઃ ૧૬, 
જીતેન્દ્ર પાર્ક, નારાયણનગર રોડ,પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ વિજ્યબ્રોકરઃ ૯૯,નેશનલ સોસાયટી, બાનેર રોડ, ઓંધ, 
પૂણે-૪૧૧૦૦૭ યશતવન્ત મહેતા : ૪૭-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ 

રાજેન્દ્ર શુકલ/નયના જાની : સત્યાગ્રહ છાવણી, લેન-૨૨/પ૨૯, જોધપુર ટેકરા, સેટેલાઈટ; અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ 

ભગવતીકૂમાર શર્મા : ૧૦/૧૭૪૦, દેસાઈ પોળ, એની બેસન્ટ રોડ, સૂરત - ૩૯૫૦૦૩ લાભશંકર ઠાકર ઃ સી-૧૮, 
જલદર્શન સોસાયટી, પાંચમો માળ, એચ. કે. કોલેજ પાસે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ રાધૈશ્યામ શર્મા: રપ, 
ભુલાભાઈપાર્ક,અમદાવાદ-૩૮૦૦રર ઉશનસ્‌: લક્ષ્મી શેરી,મદનવાડ,વલસાડ-૩૯૧૦૦૧ દક્ષાવ્યાસઃકોટ,વ્યારા, 
જિ. સુરત ૩૯૪૬૫૦ લાભશંકર પુરોહિત : “ઈશાવાસ્યમ્‌', ૮/ર, પટેલ કોલોની, જામનગર - ૩૬૧૦૦૮ ડૉ. બળવંત 
જાનીઃ “તીર્થ',નીલદીપનગર, નટરાજ્નગર પાસે, યુનિવર્સિટી રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫ પ્રલોધર. જોશી? “5ણ'લા€',સેક્ટર 
બી-૨૭, સ્ટર્લિંગ સિટિ, બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ દુષ્યન્ત પંડ્યા : “સન્નિધિ', પ, પટેલ કોલોની, માર્ગ-૪, 
જામનગ૨-૩૬૧૦૦૮ નિર્મિશ ઠાકરઃ બી-૯-૩૧, ઓ.એન.જી.સી. કોલોની-૧, મગદલ્લા, સુરત -૩૯૪૫૧૮ મુનિશ્રી 
તાત્સલ્યદીપ : જૈન ઉપાશ્રય, ૭, રૂપ માધુરી સોસાયટી, સંઘવીના રેલવે કો્સીંગ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ 
હેમેન્દ્ર શાહ : ૪૭-બી, પ્રેમચંદનગર, જજીસ બંગલો રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ 








11111111111 
536૬ 


